Google 


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
arc our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and Knowledge that's often difficult to discover. 


Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 


Usage guidelines 
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 


public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, wc have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated guerying. 





We also ask that you: 


“F Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individual 
personal, non-commercial purposes. 





and wc reguest that you use these files for 


-“r. Refrain from automated guerying Do not send automated gueries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 


“r Maintain attribution The Google “watermark” you see on cach file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 


-“r Keep it legal Whatever your use, remember that you arc responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because wc believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in thc world. Copyright infringement liability can be guite severe. 






About Google Book Search 


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 
a[http://books.google.com/| 














Celt ss10,2 5 (1.3, 








fearbarb (Tollegt Mibrarp 


FROM 
THE FUND OF 

Mans. HARRIET J. G. DENNY 
OF BOSTON 





Gift of $s000 from the children of Mrs. Denny, 
at her reguest, “* for the purchase of books for the 
public library of the College.” 





























* —— 


rn ad 





GEIRIADUR 
BYWGRAFFYDDOL 


o 


ENWOGION CYMRU, 





O'R OESOEDD BOREUAF HYD YN AWR, 


9m Ôffririnib, Bregeibfoyr, Seirbb, Synuliaetpfopr, Gfnybdonegfogr, 
Wt lenorion, 6Gerbborion, 


YN NGHYD 


A PHOB UN O ENWOGRWYDD 


MEWN YSTYR WLADOL NEU GREFYDDOL, 


GAN 
JOSIAH THOMAS JONES, GWEINIDOG YR EFENGYL, 


ABERDAB. 


— ed —— 
— _———— ur dau 0a ———_——— Odi Ads 


CYFROL II. 


ABERDAR: 
ARGRAFFWYD A (HY0EDDWYD GAN J. T. JONES A'I FAB, SWYDDFA'R “ ABERDARE TIMES.” 


1870. 





wv 
T $ Ŵ MU «4 77 
(Ce ) SS9J Ae N » yi . 


/ Jy 251 iwn) 


Ss Janet 








I'R 
GWIR BARCHEDIG ALFRED OLLIVANT, D.D, 
ARGLWYDD ESGOB LLANDAF. 


FY ARGLWYDD, 


TRwY eich caniatad meddaf y boddhad o gyflwyno i chwi y GEIRIADUR BYWGRAFFYDDOL 
O ENWOGION CYMRU; gwnaf hyny, am fy mod wedi arfer coleddu syniadau uchel am eich 
Arglwyddiaeth, fel pendefig urddasol. Mae purdeb eich cymeriad, eich ymdrech i wellhau 
moesau, a dyrchafu ein cenedl, wedi enill ìi chwi radd dda drwy holl Gymru. Edmygir 
eich enw, fel cefnogydd llenyddiaeth ein gwlad, ac fel duwinydd galluog a dwfnddysgedig, 
nid yn unig gan aelodau yr Eglwys, yr ydych chwi wedi bod yn adlewyrchu anrhydedd 
arni, er ys blynyddau meithion, ond gan filoedd o Anghydffurfwyr o bob enwad drwy 
Gymru. Gwn fy mod wrth gymeryd y ffordd hon i ddwyn tystiolaeth gyoeddus o'm 
parch a'm hedmygedd o'ch cymeriad, fel pendefig urddasol, yn sicr o gyfarfod a chymerad- 
wyaeth unfrydol fy nghydgenedl, yn gystal a rhoddi y dadganiad mwyaf diffuant i'r modd 
y saif enw eich Arglwyddiaeth yn ein gwlad. Mae miloedd nad ydych chwi yn adnabod 
eu gwynebau, yn meddu calonau llawn o gydymdeimlad a chwi, yn yr achos mawr y mne 
eich calon wedi ymroddi mor gysegredig iddo, a chael yr anrhydedd o fod mor ddefnyddiol 
ynddo. 

Mae Penllywydd y bydoedd wedi gosod eich Arglwyddiaeth mewn sefyllfa o bwys ac 
urddas yn yr Eglwys. Edrychir arnoch fel gwr sydd wedi bod yn anrhydedd i'r bendefig- 
aeth, yn noddwr y grefydd efangylaidd, yn gystal ag yn siampl ac arlun byw o dduwioldeb 
diffuant tuag at Dduw, a chariad a daieni tuag at ddynion. Dymunaf i'ch Arglwyddiaeth 
hir oesi barhau yn addurn i'r cylch y meddwch yr anrhydedd o'i lenwi. Bydded i Ben 
Mawr yr Eglwys goroni eich llafurwaith clodwiw a llwyddiant, fel y byddo prydnawngwaith 
eich bywyd yn llawn cysur a dedwyddwch ; ac wedi gorphen eich gyrfa anrhydeddus yma, 
rhodder chwi goron anniflanedig, a choder chwi eto i sefyllfa mwy anrhydeddus yn y byd 
sydd ar ol hwn. Felly y gweddïa, gyda mawr ddifrifoldob, 


Fy Arglwydd, 
Eich gostyngedig a'ch ufudd was, 
JOSIAH THOMAS JONES. 


RHAGYMADRODD 


YR AIL GYFROL. 


WELE yr ail gyfrol a'r olaf o'r gwaith hwn bellach wedi ei gorphen, a'r terfynau a osodais 
i mi fy hun wedi eu cyraedd, nid oes genyf bellach ond ei chyflwyno i sylw a. hynawsedd fy 
nghydgenedl. Blin genyf i'r gwaith fod oyhyd heb ei orphen ar ol ei ddechreu, nid oedd yr 
achosion o hyn o tan fy rheolaethi. Un achos ydoedd i mi mewn canlyniad i orlafur gyda 
chasglu defnyddiau a pharotoi ar gyfer y gwaith, niweidio fy iechyd i'r fath raddau, fel y 
bum dan orfod i ymatal oddiwrth bob llafur meddyliol am gryn amser, a thebygol yw ns chaf 
fy llwyr ryddhau oddiwrth y cyfryw effeithiau tra byddwyf yr ochrhyni'rbedd. Achos arall 
ydyw annybendod ac esgeulusdra dynion i dalu am y rhanau ar eu dyfodiad drwy y wasg, er 
crefu a chrefu arnynt ddiwygio ar y pen hwn, onide nas gellid myned yn mlaen; ac er i hyny 
gymbylu rhai o honynt, y mae y mwyafrif yn aros hyd yma yn glustfyddar a digyffro, Y 
mae'r amser, y llafur, a'r draul o gasglu defnyddiau, a'u gosod allan yn drefnus, wedi bod 
mor annrhaethol fawr, fel pe gwybuaswn eu maint oyn dechreu, nid yw yn debygol y buasai 
ynof ddigon o wrolder a phenderfyniad i ymosod ar y gorchwyl. Modd bynag, meddaf yn 
awr yr hyfrydwch o gynyg i'r cyoedd ffrwyth llafur caled a chostfawr, ao nid peth nad ydyw 
wedi oosti dim. Teg yw ychwanegu i mi gael gradd helaeth o bleser a hyfrydwch wrth 
groniclo hanes yr hen wroniaid, ac y mae clywed ereill yn datgan y boddhad a'r lles a gaw- 
sant wrth ddarllen y gwaith wedi bod yn ychwanegiad mawr at fy llawenydd. Y mae hefyd 
y llythyrau cymeradwyol i'r gwaith a dderbyniais oddiwrth lenorion dysgedig, yn nghyd a'r 
cymeradwyaethau cynes ac unfrydol a roddid i'r gwaith gan olygwyr cyfnodolion perthynol 
i'r gwahanol enwadau yn Nghymru, wedi bod yn anogaeth gref imi barhau fy ymdrechion 
hyd nes byddai y gwaith ar ben, megys Golygwyr Y Drysorfa, Y Cylchgrawn, Yr Eurgrawn, 
Yr Haul, Y Dysgedydd, Y Diwygiwr, Y Beirniad, Cronicl, Seren Cymru, Yr Herald 
Cymraeg, Y Gwladgarwr, Y Byd Cymreig, Cronicl. Cymru, Y Faner ac Amserau Cymru. 
Y mae adolygiadau y rhai hyn oll y mwyaf cydunol, ac anogaethol o ddim sydd wedi ym- 
ddangos eto am unrhyw lyfr yn unrhyw iaith. Ymddengysnad yw y Cymry hyd yma wedi 
deall natur, na gwybod gwerth llyfr o fath y GEItBIADUR BYWGRAFFYDDOL, onide buasent 
yn fwy awyddus i'w feddianu, a'm cynorthwyo i'w ledaenu. Dywedai y diweddar Barch. 
W. C. Williams yn ei adolygiad o'r Llyfr, “ Yr ydym yn rhyfeddu na buasai ei gylchrediad 
yn cyraedd ugain neu ddeg mil ar hugain o enwau derbynwyr. Yr ydym yn ofni fod 


ìv. RHAGYMADRODD. 


chwaeth ieuenetyd ac ereill yn myned ar ol pethau diwerth yn ormodol, a gadael pethau 
gylweddol heb eu oeisio,” Dywed y Parch. Dr. Rees, Abertawe, mewn llythyr cyfrinachol, 
“ Yr wyf yn ystyried eich GEIRIADUR BYWGRAFFYDDOL O ENWOGION CYMRU yn drysor 
anmhrisiadwy. Os na chewch eich digolledu am eich llafur dirfawr a'ch anturiaeth wlad- 
garol, bydd cenedl y Cymry yn euog o'r anniolchgarwch a'r anwadalwch atgasaf. Dywedaf 
yn awr, yr hyn a ddywedais bum mlynedd yn ol, na ddylai un teulu Cymreig o un enwad 
crefyddol fod heb gopi o'r trysor gwerthfawr hwn.” Dywedai golygydd parchus Seren 
Cymru, “ Mae yn dda genym ni allu rhoddi y ganmoliaeth uchelaf i'r llyfr hwn. Mae yn 
drysor gwir werthfawr i unrhyw dad adael ar ei ol i'w blantanwyl.” Fy amcan wrth 
groniclo hanes gwahanol bersonau perthynol i wahanol enwadau crefyddol drwy yr holl 
waith, oedd rhoddi hanes mor gywir ac y medrwn ei gael am bawb yn ddiwahaniaeth, o dan 
yr ystyriaeth nad oedd yn gweddu i mi fel hanesydd feirniadu credôau pobl ereill. Os bu 
i mi ddefnyddio rhyw ymadrodd a ddichon roddi tramgwydd i unrhyw blaid, gallaf sicrhau 
pawb mae yn gwbl anfwriadol y gwnaethum hyny. Ond os bydd i'r ffeithiau a osodais yn 
nghyd dramgwyddo neb, nid ydwyf i'm dal yn gyfrifol am hyny. Gan mai dyma y waith 
gyntaf y cynygiwyd yn Gymraeg “ Eiriadur Bywgreffyddol,” ao i minau gael fy siomi yn 
fy nysgwyliad am gynorthwy oddiwrth amryw y dysgwyliwn gynorthwy oddiwrthynt yn ol 
eu haddewid. Hyderaf y bydd pawb mor hynaws a phasio heibio i unrhyw anmherffeith- 
rwydd a ddichon fod ynddo. Aeth angeu a phump o'r prif rai a addawsant fy nghynorthwyo 
i'r byd tragywyddol. Dymunaf amlygu fy niolchgarwch a'm rhwymedigaeth i'r boneddig- 
ion a'r cyfeillion canlynol, am y cymorth a gefais ganddynt naill ai mewn rhoddi benthyg 
llyfrau, neu anfon i mi hanesion gwahanol bersonau, megys y Parchedigion J. Lewis, Hen- 
llan; J. Davies, Glandwr; T. Lewis, Heolyprior, Caerfyrddin; T. E. James, Glyn Nedd; 
W. Jones, Owmaman; M. B. Morgan, Llansamled; Dr. Rees, Abertawe; Owen Jones, Man- 
chester; D. Hughes, A.0., Tredegar; H. Wilcox, R. J. Jones, A.C.; a Dr. Price, Aberdar; 
aW. Reos, Ysw., Tonn, Llanymddyfri, 


Nid oes genyf bellach ond anerch y darllenydd mewn ffordd o ganu yn iach iddo, gan 
ddymuno ar iddo ef a minau gael cydgyfranogi o ysbryd y tadau, a bod yn ddylynwyr i'r 
rhai sydd drwy ffydd ac amynedd weithian yn etifeddu yr addewidion. 


JOSIAH THOMAS JONES. 





GEIRIADUR BYWGRAFFYDDOL. 


J. 


JONES, BENJAMIN, gweinidog yr An- 
nibynwyr Mhwllheli, sir Gaernarfon. 
Brodor oedd o sir Gaerfyrddin, Ganwyd ef 
yn Nhrecyrnfawr,.plw "byw Yr oedd 
ei rieni yn bobl barc ne yn. Dyw ar fferm 
fawr eu hunain, a chan fod ei rieni yn aol 


odau Egl Sefydledig, ac 

selog drosti, bwri Tiadent ddwyn eu mab Benja 
min ifyny i fod yn weinidog ynddi. A chan 
y llywodraethid hwy gan yr amcan hwn, er 
mwyn ei gymwyso hyd oedd yn alluadwy 
iddynt hwy, anfonasant ef pan dra_ieu- 
anc er derbyn addysg, ac er ei ddwyn i fyny 
mewn egwyddorion dysgeidiaeth dan olyg- 
iad gwr eglwysig yn Llanbedrwelfre, sir 
Benfro. Ymddengys iddo fod yn y lle dy- 


wededig am gryn amser, ac yr oedd ei amgy- 
ffredion bachgenaidd mor a'i dalenîa an 
mor TN fel y dysg ymaed e enau ny 


iaeth yn dra buan, a 
aeth helaeth yn yr amrywiol yo tithoedd. dysg- 
edig, a hyny yn gynt a pherffeithiach nag y 
gwnai rhai o' ì gyfoedion. Ond fel y mae 
olwynion y nef yn troi ac yn dwyn y drefn 
fawr oddiamgylch, cafodd Mr. Jones al gaoth 
dra pan yn ieuanc i fyned dan weini 
Parchedigion R. Morgan, Henllan ; a gaeth 
Griffiths, Glandwr; gweinidogaeth rhai fel 
y bernid a fu yn foddion er ei ddeffroi o'i 
gysgedrwydd,. ac ìi ymofyn am iachawdwr- 


sail iawn y mawr. Ac 
wedi iddo l ei ddwyn yn y wedd hon i ys- 
tyried eì ddyledswydd tuag at Dduw a thu 
at ei enaid ei hun, w wilio ac yst 


pethau yn bwysig & dyladwy, unod a'r 


enu Ed Usb 'r brodyr, y Sin 


ac efe a yd 

edrychent ar, ac a thent am anfarwol 
deb. Yr oedd y cam hwn o'i eiddo, er yn ol 

trefn a boddlonrwydd y nef, yn groes i 
seddyliau ei rieni, ond ni chyfodasant erledd, 

igaeth yn ei erbyn, na dangos y gwg llei 

RE: ato, as ei adael i farnu drosto, ei hun 
yme ei gyfarwyddo gan Dduw, yr 
hwn a gredent a arweiniai eu bachgen, er 
ct ffordd ddyrus, eto i'r ddinas gyfaneddol. 
cael I prawf o dduwioldeb a boddlon- 


| idoga'r e lwys yn 


rwydd mewn perthynas i'w gymwysderau 
ì i ddy chafu baner y groes I fyny, ac i g 
i yr iachawdwriaeth drwy Grist i bech- 
edi colledig, » cymellwyd efgen y wein- 
nllan, er ei ddoniau 
yn gyoeddus, ac i ddefnyddio pob cyfleusdra, 
er eangu teyrnas Emmanuel yn ei oes a'i 
genedlaeth. Wedi myned o hono allan dros 
ei Arglwydd i'r prif- ffyrdd a'r caeau, cynydd- 
odd ei barch ai gymeradwyaeth i dau 
mawriawn; a chanfy ddwyd nid yn unig ei 
fod Ì wodi ei alw a'i Fans, i'r weinidog- 
n yr Ysbryd Glân, ond fod ei am- 
gyfredion darnach, A ddealllwriaeth 
yn dyfnach, a'i wy yn ea n 
eiddo dynion i mth yn gyffredin. cfybiwyd 
awr mai y peth goreu i wneuthur ag ef 
s | Fydda ei anfon l Y athrofn, er dwyn ei ffrwyth- 
au, y rhai a ymd dangosent mor obeithinl, i 
edrwydd; a chan gynted ag cafwyd 
drws agored derbyniwyd ef yn wr i'r 
Md cynulleidfaol yn y Fenni, olygiad 
avies.. Bu yn yr athrofa ddywed- 
yug am bedair blynedd mewn dyfalwch 
mawr gyda gwahanol gangenau o ddysgeid- 
ineth. sydd yn angonrhol iol anhebgorol i 
baachonad wy, yraeddyd, cyn y byddo 
honadwy iddo lanw ei le a'i gylch yn 
gyfiawn. Astudiodd dduwinyddiaeth yn 
Dwyllo yn fanwl, ac yn gyson; a phan 
nliodd ei amser allan, ymadawodd Lyda 
deb & chymeradwyaeth. Pan ym- 
adaw d ef a'r athrofa, yr oedd yr eglwys 
ulleidfaol yn Mhencadair, sir Tr 
Fyddin, heb weinidog; ac nid dyn o gy- 
neddfau in wnelai y tro yno, canys 


ystyrid yr eglwys hono ar y pryd hwnw mor 
elaeth ei th ac mor fanwl ei go- 


lygiadau a'r duwiniaeth Beibl a nemawr 
o A ynin yn y dywyso » âc ni buasai yn 
rh i'r dyn 1euano oni bai ei bod 


Ŵr nae yn helaethach ei ddeall, ac yn 
us ei feddwl i ddirnxd egwyddorion 
crefydd Crist ac athrawiaethau y gair na'r 
cyffredin o ddynion ieuainc. Ac wedi cael 
prawf o hono, a boddlonrwydd ynddo, gwel- 


wyd ei fod yn addas er cymeryd yr eglwys 





JON 


—_ “—— — - —— - Ss —  — 


dan ei ofal, a chytunwyd ì roddi galwad iddo, 
i ddyfod ì lafurio ac i wneuthur ei arosiad yn 
eu plith; ac felly efe a neillduwyd i waith 
cyflawn y weinidogaeth yn y lle crybwyll- 
edig, Mai 25ain, 1749, pryd yr oedd deunaw 
o weinidogion yn wyddfodol. Yn y flwyddyn 
ganlynol i'w urddiad priododd ef a 
Evans, o'r cwrt, ger Saron. Llangeler; ac 
fel dyn, Cristion, a gweinidog, cerid ef gan 
y rhaioll a'i hadwaenent. Ond fel y mae 
ffordd gwr yn dywyll o'i flaen, a chynllun- 
iau y nefoedd yn dra gwahanol i'r eiddom 
ni; felly ni bu ei arosiad yn Mhencadair ond 
dros dair blynedd ; derbyniodd alwad gan yr 
eglwysi Annibynol yn Bethlehem a Rhos- 
ymeirch, yn sir Fôn, Gogledd Cymru, a 
symudodd yno i fyw. Llafuriodd yn y lle- 
oedd dywededig am tua saith mlynydd gyda 
llwyddiant a chymeradwyaeth neillduol; a 
gellir dywedyd eu bod hwy yn ei garu ef, ac 
tau yn eu caru hwythau. Yr oedd ef yn 
iraethlon hyd ddydd ei farwolaeth ar ol ei 
gyfeillion yn Môn; a meddyliai weithiau 
nad ydoedd wedi gwneud yn iawn i ymadael 
a hwynt; a dywedai hyd yn nod yn ei 
ddyddiau diweddaf, ei fod yn fynych wedi 
tybied mai cam o'i le oedd eì waith yn ym- 
adael a lle yr oedd mor ddefnyddiol. Ond 
yn llaw ei dad yr oedd, ac er yr ymddangosai 
y llwybr yn dywyll i'w feddwl, eto o'r Ar- 
glwydd yr ydoedd, a rhyfedd oedd y peth yn 
eì olwg ef. Wedi bod am saith mlynedd yn 
Môn, efe a dderbyniodd alwad oddiwrth yr 
eglwys yn Mhwllheli a'i changeuau, y rhai 
oeddynt heb weinidog, o herwydd symud yr 
enwog R. Harris i fyd mawr yr ysbrydoedd. 
Cymerodd Mr. Jones ofal yr eglwys gry- 
bwylledig tua diwedd y flwyddyn 1789, ac yr 
oedd y pryd hyn yn ei flodau penaf; a 
gwasanaethodd yr eglwys hon a'r capel new- 
ydd yn Lleyn, yn nghyd a_changenau ereill, 
âm bedair blynedd ar ddeg ar hugain. Ond 
ychydig flynyddoedd cyn cì farwolaeth, 
oblegyd fod maes ei lafur yn helaethu, dydd- 
iau henaint yn nesau, a chysgodau yr 
hwyr yn ymestyn, ei lesgrwydd a gwaeldra 
ei iechyd, ar ei ddymuniad a thrwy gydsyn- 
iad, rhoddwyd galwad i wr ieuanc, ag oedd ar 
y pryd yn y Neuaddlwyd, dan ofal Dr. 
Phillips, i ddyfod yn gynorthwywr iddo. 
Wedi ì Mr Lewis aros yn Mhwllheli a'r gy- 
mydogaeth am ryw ysbaid o amser, urdd- 
wyd ef yno yn mis Hydref, 1819, yn ên 
weinidog a . jones, a_ gwasanae odd 
gydag ef megys plentyn gyga thad, hyd oni 
orphenodd yr hen batriarch ei yrfa; yr hwn 
pen ydoedd.o fewn ychydig i'r afon, a gy- 
oeddodd oi ddymuniadau dwysion ar eì ran 
fel ei gydweinidog. Dywedai fod bwlch angeu 
yn lle cyfyng, a glyn cysgod angeu yn am- 
gylchiad tywyll a dyeithr; eto ei fod yn 
hollol dawel a diofn, trwy rinwedd a haedd- 
iant y gwr y credai ynddo, a'i fod. yn dawel 
orphwys ar sylwedd yr hyn oedd wedi 
regethu trwy ei oes i ereill, am ei fywyd ei 
hun. Ni chafodd gystudd maith, ac nì fu 
ond dau Sabbath heb bregethu; a'r tro di- 
weddaf yr anerchodd ei bobl ydoedd odd:- 


JON 


—  —— 


wrth Phil.iv. 7. “A thangnefedd Duw, yr 
hwn sydd uwchlaw pob deall, a geidw eich 
calonau a'ch meddyliau yn Nghrist Iesu.” 
Yn oi afiechyd, ni ddywedodd ond ychydig, 
eto yr oedd ei ffydd yn gadarn a diysgog yn 
yr addewid fawr, fel nad oedd arno fraw na 
hetrusder mewn perthynas i'w sefyllfa o 
ewn y gororau anfarŵol. O radd i radd 
cynyddodd yr awelon yn erbyn ei babell, ac 
angeu yn ei gyflawn arfogaeth a ddaeth yn 
mlaen er dadymchwelyd y tŷ o bridd ; taen- 
odd lleni duon dros y rhai a edrychent drwy 
y ffenestr, gollyngodd ei olwynion yn rhydd, 
dryll odd y cawg aur; ac aeth y gwasenwo 
hwn ì'r Arglwydd i ganol llireiriant dyfroed 
dyfnien, a chafodd graig safadwy yn nghanol 
tir y gelyn diweddaf, fe y gollir dyweyd iddo 
huno yn yr Arglwydd, Chwefror 17eg, 1823, 
yn y 66 flwyddyn o'i oed. Hebrynzwyd ef 
gan niferi lluosog i dŷ ei hir gartref, yn 
ymyl yr addoldy yn Mhwllheli, lle y mae yn 
awr yn gweled llygredigaeth yn mro mar- 
woldeb; ond daw i fyny yn moreu y dihun- 
iad mawr, ac a edrycha gyda llonder ar ry- 
feddodau y dydd, pryd y gwisga anfarwoldeb 
ac y blodeua yn dragywydd o fewn terfynau 
teyrnasei Briod, yn ngwlad y melusderau 
oesol. Yr oedd Mr. Jones o gorffolaeth 
canolig, o wneuthuriad cadarn, ysgogiad 
bywiog, edrychiad llym a chraffus,ac o dy- 
merau naturiol gwrol. Yr oedd yn hynod 
o dirion; ac wedimyned yn dewychus o ran 
ei gorff. Bu iddo ddau o blant, mab a merch. 
Bu farw y mab yn ei fabandod; ond ym- 
unodd Sarah ei ferch mewn priodas a Mr. 
Hugh Jones, barcer, a bu fyw ychydig oam- 
ser aroleithad. Trwy afradlonrwydd ei fab 
yn nghyfraith a'i ferch, a'i gysylltiad yntau 
a hwynt mewn achosion masnachol, cyfar- 
fyddodd a thymestloedd trymion ar ei daith, 
a chyfarfu a llawer croes drom ar ei ffordd; 
ond er dued y cymylau a'i gorchuddiai, a 
grymusder y dymestl y gorfa, arno fyned 
trwyddi, a hyny pan oedd natur anghy- 
mwysaf i ymgynal dani, eto trwy ddaioni a 
thiriondeb yr Arglwydd daliwyd ef yn ei 
ffordd a. gwiriwyd yr hen addewid tuag ato, 
sef peidio a'i roddi i fyny, na'i lwyr adael 
ychwaith. Cynaliwyd ef yn ddysglaer yn ei 
grefydd a'i woinidogaeth, ac barchus o 
ran ei gymeriad yn mhlith obl ei ofal, yn 
ngwyneb yr holl amgylchiadau dyrus hyn; 
ac felly er iddo wylo yn nyffryn Baca, aeth o 
nerth 1 nerth, ac ymddangosodd yn y diwedd 
ger bron Duw yn Seion. Ymddengys yn 
eglur i nì mai gwr mawr oedd Mr. Jones; 
mawr mewn duwioldeb ac arwyddion eglur 
o gywirdeb calon; mawr mewn oangdor & 
grymusder meddwl, mawr mewn dysg a 
ybodaeth, mawr yn helaethrwydd a dyfn- 
er ei adnabyddiaeth mewn duwinyddiaeth, 
amnwrei fedrusrwydd a'i ffraethder ìi osod 
allan ei feddwl. Er mai duwinyddiaeth yd- 
oedd prif bwnc ei ymchwiliad, yr Jyn a 
ddylai fod gan holl weinidogion y cysegr, 
eto nid d cangenau ereill dysgeidiaeth 
yn ddyeithr iddo, megys daearyddiaeth, mor- 
wriaeth, seryddiaeth, anianyddiaeth, rhif- 





JON 


— X Gu eu uu 


yddiaeth, a hanesyddiaeth. Ni chyraeddodd 
y mawredd hwn heb ddiwydrwydd a llafur 
caled; oblegyd dywedir ei fod yn astudiwr 
mawr trwy ei oes. Megys ag y crybwyll- 
wyd yn barod, yr oedd yn ysgolaig rhagor- 
ol yn y Lladin, y Groeg, a'r Hebraeg. 
Byddai arferol o gario ei Destament Groeg yn 
ei logell i bob man ag yr elai, a darllenai 
benod allan o hono yn Gymraeg mor rhwydd 
a phe buasai ganddo Destament Cymraeg o'i 
flaen i'w darllen o hono. Y mae y Testa- 
ment hwnw yn awr yn meddiant ei nai, fab 
cyfnither, sef cyoeddydd y llyfr hwn. Y mae 
amlwg ei fod wedi darllen llawer arno. 
Nid oedd neb yn Nghymru yn meddu ar y 
fath gyflawnder o gymwysderau i fod yn 
athraw coleg nag ef. _Er nad oedd ei ddawn 
a'i ddull y mwyaf poblogaidd gan y werin 
anwybodus, eto yr oedd yn ngolwg ei wran- 
dawyr a dynion o farn yn ddigyffelyb; i'r 
rhai a arforent eì wrando, ni wnelai amryw 
o'r pregethwyr a ymtynid yn boblogaidd y tro 
iddy. t, rhaid oedd iddynt gael pregethwr o'r 
un argraff a Mr. Jones cyn y byddai wrth eu 
bodd. Yr oedd yn femniad ac esboniwr 
rhagorol ar y rhanau hyny o air Duw sydd 
fwyaf aneglur i'r bobl gyffredin, a hyny yn 
y modd mwyaf priodol yn eu hystyr union- 
gyrchol. Cymerai bwyll mawr i egluro yr 
ysgrythyrau, ac wedi cymeryd gafael yn 
athrawiaeth ei dostun, fe'i dy ynai trwy yr 
sgrythyrau, gan eìdangos yn ei pherthyn- 
YSIn wn gogoniant, ei thuedd, aî haddas- 
rwydd i'w wrandawyr. Yr oedd o dymerau 
mor serchogaidd, fel eì cerid gan bawb; a 
phan yn yr areithfa wedi cael gafael yn ei 
bwnc ac yn dechreu ffrydio allan ym- 
adroddion, serenai ei lygaid ac wylai ddagrau 
yn hidl, nes yr atelid of am ysbaidi fyned 
yn mlaen, ac yr enynai y teimladau mwyaf 
dymunol yn ei wrandawyr. Yr oedd eglwys 
Pwllheli o dan. eì weinidogaeth ef yn un o'r 
rhai mwyaf cysurus a dedwydd yn Nghy- 
mru; a dywedai hen weinidogion yr ystyrient 
hi yn wledd meddwl y dyddiau hyny gael 
'mweled ag eglwys Pwllheli. Nid oedd Mr. 
ones yn hoff o fod yn ddadleugar, eto yr 
oedd yn amddiffynwr gwresog o'r hyn a 
farnai yn wiriouedd, ac ymresymwr 
medrus a theg dros yr egwyddorion'a gredai. 
Yr oedd yn gwbl rydd ei feddwli gydnabod 
hawl ereill i farnu drostynt eu hunain yn i 
thau y gwahaniaethent oddiwrth eu gilydd. 
Byddai ambell goegyn o wahanol farn iddo, 
yn ei anog i ddadleuaeth yn fynych; ond 
dangosai ef yn fuan ei fod yn llawer mw 
adnabyddus â rhesymau o bob tu i'r ddadl 
nac ydoedd ei wrthwynebydd, nes byddai yr 
olaf yn gorfod dystewi mewn cywilydd o 
herwydd ei ffolineb yn gwneuthur ymosod- 
iad arno, gan nad oedd gyfartal iddo mewn 
dysg na gwybodaeth. r oedd ei ysbryd 
mor foneddigaidd fel na chymerai fantais o 
wendid ei wrthwynebydd, er gwneuthur 
gwawd o'i ymresymiadau; ond yn dirion ac 
nT triniai yr athrawiaeth dan sylw 
gyda'r fath oleuni a grym nes y byddai ei 


gyd-ddadleuwr gorchfygedig yn cywilyddio ' 





JON 


am ei ryfyg ac yn canfod ei ffolineb o ruthro 
i'r ymdrech. Yr oedd yn hynod adnabyddus 
o feddyliau awduron hen a diweddar ar 
wahanol bynciau crefydd, a hyny mewn 
amrywiol ieithoedd, a dygai eu meddyliau 
allan gyda'r parodrwydd mwyaf ar wahanol 
achosion. Ŷr oedd yn wr cadarn a diysgog 
iawn ei olygiadau ar wirioneddau y Beibl, 
oblegyd nid oedd wedi sefydlu ei olygiadau 
heb yr astudrwydd manylaf; ac yr oedd 
hefyd yn gymeradwy fel gweinidog gan yr 
holl eglwysi: yn y Dywysogaeth, Nid cymaint 
a ysgrifonodd, ond cyoeddodd ddau lyfr, sef 
“ Athrawiaeth y Drindod,” a “ Ffynonau 
Iachawdwriaeth,” er amddiffyn athrawiaeth 
gras Pen-arglwyddiaethol Duw yn nghad- 
wedigaeth pechaduriaid, rhai sydd yn 
dangos helaethrwydd ei wybodaeth, grymus- 
der ei feddwl, a'i fedrusrwydd i drafod 
pethau dyrus yn eglur; ac m chynygiwyd 
ateb un o'r rhai hyn gan neb o wahanol 
olygiadau iddo. Byddant yn golofnau par- 
haus o'i brofion o gywirdeb ei olygiadau 
am athrawiaethau gras. Yr oedd yn neill- 
duol o gadarn yn y meddyliau a ffurfiai ar 
bwys yr ysgrythyrau, fel y gellir dywedyd 
nad oedd a'i gorchfygai. dawodd ar eì ol 
amryw ysgrifau tra gwerthfawr; ond am eu 
bod drwy Tw ddamweiniau wedi eu dryllio 
a'u gwasgaru yma a thraw, fel nad yw yn 
ddichonadwy eu cyoeddi yn drefnus. Yr 
oedd ei barch ef yn gyfìredinol gan bob 
graddau o bobla'i hadwaenent, ac yr oedd yn 
wyliadwrus rhag tramgwyddo na dolurio 
teimladau neb. A gelhr dywedyd iddo or- 
phen ei yrfa mewn heddwch â phob dyn. A 
bydd ei enw mewn coffadwriaeth nid yn unig 
ar lyfrau amser, ond ar fryniau anfarwol- 
deb, lle y dysgleiria byth yn seren lewyrchus 
yn nghoron Mab Duw. 
JONES, DAVID, Gwynfau. Cafodd y 
gr parchus hwn ei eni mewn lle a elwir 
rynblawd, yn mhlwyf Llanfihangel-Cil- 
Fargaret, sir Gaerfyrddin. bnwau ei rieni 
oeddynt William a Mary Jones. _ Bu iddynt 
ddau o blant, a'r ieuangaf oedd Dafydd 
Jones. Lladdwyd ei frawd gan gert pan 
ocdd yn dra ìeuanc. Yr oedd ei rieni yn 
aelodau parchus yn hen eglwys Annibynol 
Capel Isaac. Yroedd y Parchedig Dafydd 
Jones yn or-ŵyr i'r Parch. Thomas Williams, 
un o hen weinidogion Capel Isaac, ac awd- 
wr yr “Oes Lyfr.” Gan fod teulu y Bryn- 
blawd yn dra chysurus o ran eu hamgylch- 
iadau tymorol, ac yn deall gwerth addysg, 
cafodd Dafydd ei anfon i'r ysgol oreu oedd o 
fewn eu cyraedd, ac yr oedd yntau yn well 
i ddysgu na'i gyfoedion yn yr ardal hono. 
Dysgodd ddarllen Cymraeg a Seisneg yn 
rhwydd. Meistrolodd egwyddorion rhitydd- 
Ìaeth, a daeth yn fedrus 1awn yn y gelfyddyd 
o ysgrifenu. Nid ydym yn deall ei fod wedi 
ysgrifenu rhyw lawer iawn i'r wasg, oddi- 
eithr yr ychydig dreithodau a_ ysgrifenodd i 
Leuad yr Oes, Yr Efengylydd, a'r l»- 
wygiwr; &'r llyfr a elwir y “ March,” 
neu y “ Ceffyl,” sef y ffordd i drin a me- 
ddyginiaethu yr anifail hwnw; yr hwn a 





,$. 


JON 


—————. ———_— UU ww ————— 





JON - 
oeddwyd ei fab, argraffydd yn Llan- 
Mlofawr. i chafodd y Parch. Davìd Jones 


fanteision athrofaol rheolaidd i i'w gymhwyso 
ì waith y weinidogaeth, er gynau yr oedd yn 
mhell o fod yn annysgedi afodd fel y y 
nodasom Blynyddoedd o ysgo dda yn moreu 
eì oes, ac yn wahanoli lawer, ymroddodd i 
gynyddu mewn dysgeidiaeth wedi gadael yr 
ysgol. Ymdrechodd trwy ei holl “fywyd ì 
dyfod yn ddysgedig; ac os yw dyn sydd yn 
gybon yn gn thau, ac yn gwybod 
yn agos po pob peth, yn ddysgedig, 
U T oedd d Dafyd Jones yn ddy dig. Gan 


8 dad a'i fam am yn grefyddo ac yn ofn! ofni 
wer, cymerwyd, 
neillduol o foesau. y gwr ieuanc yR 


wyd ei enau lwon a chableddau, ac ym- 
gadwodd yn llwyr oddiwrth bechodau 
Mdryddau, ac arferai fyned gyda'i rieni i 
l Isaac, a manau ereill i wrando gair yr 
wdwriaeth a dyoddefaint y 8 yn 
cael eu pregethu. Bwriadai Mr. Jones yn 
nyddiau ei ieuenctyd, dreulio ei oes yn 
amaethwr; ac nid ymddengys fod gan a 
fam unrhyw fwriadau na dymuniadau 
hanol; ond gweddïai yn aml a difrifol hawn 
&m ras a deall da_i'w mab, modd y byddai 
iddo adnabod. Duw ad dadau. â eithiau 
y ynddo arwyddion tra 
beithiol; y brydiau ereill diflanai ei gobeithion 
am dano. Felly rhwng ofn a gobaith yr 
oedd hen wraig y Brynblawd yn, byw y pry Fy pod 
hwnw fel llawer me arall. Fan ïiodd efe 
tuag un ar hugain meddy am 
ledd gymwys, a se dlodd ei feddw. Ta 
mw ieuanc o'r enw Bridget Davies, merch 


ìeuen 


Llanfynydd; ac aeth y par ieuano i ddechreu 


eu bywioliaeth i Bantarfon, yn un plwyf, 
ynn a” enw “ fy ones Pantarfon” yr ad 
nabyddi af cyffredinol ua y 


syddyn d wn. yn eiddo ei hun. 
diwygiadau mawr Rai adeiladau a'r i dir. 


Yn fuan iawn y tir corsog, un- 
renau gwahanol ffrwythau i ddwy n th. 
r oedd arwyddion amlwg fod dyn o feddwl 
weithiwr, yn cael ar ddeall nad oedd ef yn 
w6ithiwr caled fel hwsmon. Anaml y dylyn- 
ai ah  grchwyl hyd yr hwyr 
yn y boreu, & rhoddai orchymynion 
weith nas i hyny. 
Masged ma anifeiliaid (farriery,) a byddai 
anwl yn gofalu am driniaeth briodol 
ei ai anifeiliaid el ì bun, a rhoddai law o, gy- 
northwy i'w ydo an alwent am 
anifeiliaid, dywedyd an d 
ei fod yn enwog yn ei gymydo 
aeth. Bellach mdd yn iad tr rglwydd d 
ofîerynine Parch. Lewis Powell, yn awr 
o Gaerdydd, Ynd y pryd hwnw yn weinidog 


iawnwyd y clod ia 1 seimion, a phlanwyd 
uwchlaw y byw yn Pantarfon. 
Trefnai waith 

Len sy off Gr sfrydiaoth oed; me 
riodo. 

hyny. Gellid o fel meddyg 
wrtho; a dywedodd wrth Dafydd Jones, trwy 
Capel Isaac, pan yn pregethu tua'r flwyddyn 


1816 neu 1817, yn nhŷ Dafydd Jones o'r 
leo, oddi Gen. "Mx 17, “piano am dy 


ddiwrnodau, yn dain ei ; gwd argy- 
yr 


wneud. fynediad i mewn Yboreu 
hwnw i'r gyfeillach, ac wrtlì a 
gofynai'r aelodau y naill i'r Tng: Bedr 
ydych yn feddwl am y gwr o Bantarfon?” Ac. 
atebai llawer, “* Y i fod yn ddyn defn- 
Wedi eg os gadawai y Gwn hela ad saethu.” 
gyflawn aelodi yn yr e 8, a thua 
diwedd y flwyddyn 1818, neu ddechreu y 
flwyddyn ynol, ar gais a dymuniad taer 
ac unfrydol yr eglwys, dechreuodd mewn 
modd cyoeddus i rybuddio ei gymydogion i 
ffoi rheg y yllid a fydd.” _ Ar ol iddo ef roddi 
prawf boddhaol o'i ddawn fel pregethwr, 
cafodd wasanaethu un Sabbath yn y mis yn 
eu plith yn Capel Isaac. Yn fuan ar ol hyn 
cafodd wahoddiadau at yr un gwaith o 
Tabor, Gwynfau, Abergorlech, & manau 
ereill. Pan ddechreuodd, ef bregethu, yr 
oedd rhai o oreuon ei ddoedd wedi 
ddynes heibio; ond yr oedd ' rs. Jones yn 
Hy wir ofalus am eì theulu, dechreuodd 
yn agos yr un amser chre dd 
Phnoa Bol yn eì alwedi th ywyd 
yr oedd y ffordd yn n £wy mhydd do ynol fyned mm 
mlaen gyda'i waith. Tua'r amser hyn yr 
oedd hen eglwys barchus Gwynfau heb un 
weinidog, o herwydd marwolaeth y Parch. 


, Or logsethu am » yr hwn oedd 
wedi 'bed yn gweinido am flynyddoedd 
lawer edi i'r eglwys hon 


gael prawf o'ì ddoniau regethwrol ef am 
sbaid tair blynedd, rho dasant alwad un- 
dol a chynes_ iddo i'w bugeilio yn yr Ar- 
glwydd. Atebodd yntau yr alwad yn yn gad- 
aol. Yn y Dysgedydd am y flwydd 

1822, yr yd yn gwêl eled iddo ei neillduo 
mewn modd cyoeddus i waith y weinidog- 
aeth, Gorphenaf 2il a'r 3ydd, 1822, pryd y 
gweinyddwyd ar yr achlysur gan Parched- 
igion canlynol ;—J. Bylfanus, a. onygrug 


J gnkins, B chgoed; G ny- 
b.J ones, ber. J. nhu, Ty'n 

seinio; ; UT Griffiths, Hawen; L. Powell, 
Capel Isaac; J. Morgan, Pentretygwyn; D. 
Williams, Llanwrtyd ; J. Rowlands, Llan- 


bri; P. Griffiths, Melincwrt; J. Jones, 
(To vy) Llanddeusant; a Watkin Williams, 
wen, O hyn allan ymgyflwynodd Mr. 


Jones a'i holl egni lynodd sh a gwaith y 
weinidogaeth; gly n yn fwy ydaw en; ys- 

enai ei prenn cyflawn, ac ym- 
drechodd yn Yda! r ol Sabbathol. 


Yn fuan dyg widdod amgylchiad ag a bar- 





wn 


mc ————— — a> ENG ur Y CI Y — O 9 
— nr a 


odd iddo, yn mron a digaloni. Yr oedd ar 
brydnawn Sabbath yn pregethu mewn fferm- 
dŷ a elwir y Beili, ger Gwynfau—collodd ei 
bregeth o'i gôf yn llwyr; gan hyny nid oedd 
ganddo ddim i'w wneud yn y cyfyngder yr 
oedd ynddo, ond dywedyd rhyw beth a 
ddeuai i'w feddwl a thynu gynted y Fonod 
tuag at yr Amen, ac felly y bu. Wrth fyned 
tuag adref dranoeth, penderfynodd yn ei 
feddwl i roddi y weinidogaeth i fyny yn 
llwyr, canys yr oedd mewn gofid a thristwch 
mawr. Pan ddychwelodd adref, yr oedd 
Bidi, fel yr arferai alw Mrs. Jones yn siriol, 
ond deallodd yn fuan, fel gwraig greifus, 
fod rhyw beth o le, a gofynodd ìddo beth 
oedd yn bod. Adroddodd yntau pa fodd y 
bu pethau, gan ychwanegu—“'Nad ai i bwl- 
pud byth mwyach—ei bod wedi myned yn 
ormod o'r dydd arno cyn dechreu, gwell i mi 
ei gadael na phoeni ereill hefyd.” “' Na, na,” 
ebe ei briod, “'*peidiwch tori eich calon ar 
unwaith, treiwch hi dipyn eto;” ac felly y 
bu. Dechreu yr wythnos ymaflodd mewn 
difrif gn ei fyfyriaeth, a chyfansoddodd ei 
bregethau gyda manylwch mawr. Wrth 
'ned tua Gwynfau wrn canlynol, tua 
landilo cyfarfyddodd a Michael Thomas, 
Tartan,) un o oraclau G au yr amser 
wnw. “ Wel,” meddai Michael, “ chwi a'i 
gwnaethoch hì yn y Beili prydnawn y Sab- 
ath diweddaf.” “'Bethf” meddai yntau 
mewn ofn a dychryn. “'Bethr” ebe Mi- 
chael, “ chwi a argyoeddasoch wmredd yno, 
y maent yn dyfod i'r eillach wrt 
degau.” “ Wel, wel,” meddai yntau, “' gall- 
af ddywedyd, pan wyf war yr wyf . 
O hyn allan yr oedd pregethau Mr. Jones 
fel cleddyf llym dau ffniog, yn tori ar bob 
llaw. Aeth yn gyffroad mawr trwy yr holl 
ardaloedd—dychwelodd y rhai iedig ; 
a dychwelwyd teuluoedd cyfain at Grist, 
Tywyso â pherffeithydd eu hiechydwriaeth. 
Gan nad d Mr. Jones rhwymedig i'w 
eglwys yn Gwynfau ond dau Sebbath yn 
y mis, bu yn io yn y weinidogaeth ar 
wahanol amserau yn Siloam, Pontargothi, a 
thrwy ei oflerynoliaeth ef a'r diweddar Barch. 
G. riffiths, ayrmel, Llansadwrn, de- 
reu yr achos sy awr yn ont- 
argothil mewn amaethd Ŵr enw Ty'nycoed, 
yn j fwyddyn 1822. Ŷn fuan aeth y ddi- 
adell fechan yn rhy luosog i'r anedd-dŷ, 
rhaid oedd idd: gael tŷ iddi ei hun, ac adeil- 
adwyd hwnw yp y flwyddyn 1825, a bu 
einidogaeth Mr. Jones yn ngymydogaeth 
onfargothi hynod lwyddianus. m- 
adawodd Mr, Jones mewn heddwch a Siloam, 
wedi bod yn llafurio yn galed am tua phedair 
blynedd, a chymerodd ofal hen eglwys Crug- 
mor, yn gystal a pharhau yn G u. 
ymor hafaidd ar grefydd, a blynyddoedd 
deuheulaw y goruchaf oedd od ei wein- 
idogaeth ef. Torodd diwygiad nerthol allan 
trwy y Deheudir inol yn y flwydd- 
yn 1829, nes Ar gydwedd lawer at yr Ar- 
wydd. Bu hefyd yn gweinidogaethu am 
Tyw hyd yn Salem a Ohapel Iaaac. Bu hefyd 
am dymor yn gweinidogaethu yn Nhabor. 


JON 





Yr oedd ei gysylltiad efa Gwynfau trwy yr 
holl amser a nodwyd yn parhau yn gysurus 
a llwyddianus. Bu yno yn ystod eì weini- 
dogaeth lwyddiant mawr ar yr achos, fel y 
goríuwyd helaethu yraddoldy yn y flwyddyn 
1827, yr hwn yw yr addoldy sydd yno yn 
bresenol, ond ei Ê wedi, cael atÎnbwyddiad 
diweddar. Ar o 1843, cyfyng- 
odd ef ei lafur ìi Gwynfau a Salem, ac My 
blynyddoedd dyfodol deuwyd i'r pendeityn- 
yn Jerusalem, Gwynfau, : adeiladu 
addoldy arall rhwng Gwynfau a_ Chastell 
Caregcenen, lle yn awr y mae addoldy hardd 
Capelymaen ; ac y mae Gwynfau a Uhapely- 
maen yn awr dan ofal gweimdogaelhol 
Parch. W. Thomas. Cafodd Mr. Jones 
o blant, rhai o honynt wedi dianc o fyd y 
gofidiau, ereill ydynt eto yn fyw. Yr oedd 
. Jones yn enwog yn mhlith ei frodyr 
mewn craffder, manylwch, barn, a synwyr 
cytlredin cryf. Yr oedd ei bregethau yn 
hynod efengylaidd, ac ar amserau yn ddyian- 
wadol a nerthol iawn, ond bob amser yn 
dderbyniol. Trefn fawr yr iachawdwriaeth 
trwy groes Orist oedd sylwedd ei holi bre- 
gethau. Yr oedd bob amser yn dangos gofal 
mawr yn eu rhagbarotoad. Helaethwyd ter- 
fynau teyrnas yr Emmanuel i raddau mawr 
trwy eì ymdrechion; a pharhaodd ei nerth 
&'i gofi bregethu yn agos ìi ddiwedd ei oes. 
Yn nechreu y flwyddyn 18ô9, clafychodd ac 
aeth yn wanach wanach o ddydd i ddydd, 
Bu farw yn ei dŷ diardreth ei hun, set Pant- 
arfon, Ebrill 2ôain, 1859, yn 71 mlwydd 
oed, wedi llafurio yn galed yn y weinidog- 
aeth am ysbaid 37 o flynyddoedd. Cladd- 
wyd ef y dydd Iau canlynol, yn mynwent 
Capel Isaac, yn ymyl llwch y tadau a'i 
wodd ì eglwys Dduw, lle y gorphwys 
yn dawel hyd toedd yr udgorn diweddaf, 
pryd y daw ì fyny ar wedd yr hwn y llafur. 
iodd mor galed yn ystod ei fywyd, i enill 
ei gyd-ddynion i'w dderbyn yn Geidwad 
iddynt ac yn noddfa erbyn dydd trallod. 
JONES, JOHN, gynto Edeyrn, ar Gaer- 
narfon. Ganwyd ef yn ŷ'tiwyddŷn 1761. 
Yr oedd yn fab i Methusdlem Joh6ês, yn hwn 
oedd yn byw yn Nhyddyn bdfydd du, yn 
mhlwyf Llandwrog. Pan oedd Johìâ*J one 
tua chwech mis oed, symudodd ei rieni ì fy 
1 sir Gaernarfon, ac yno y cafodd ei ddwyn 
ì fyny hyd nes oedd yn ddwy ar bumthe 
. Cafodd y fraint o yied o ttynonau dysg- 
eidiaeth gydag un Thomas Brown. Yr oedd 
John Jones yn un tra bywiog ac ystwyth at 
bob campiau, megys cerdded ar ddwylaw, 
neidio, dringo, ac weithiau ymladd hefyd. 
Clywyd ef lawer gwaith yn cyfaddef hyny 
gyda galar a hunan-ffieiddiad; ac o her- 
wydd ei fod yn llawn awydd am fyned 
mlaen a'i amcanion er gwaethaf pawb, bu 
agos iddo gael ei ladd pan tua thair ar ddeg 
oed; ac yn herwydd yr anffawd a gatodd, 
barnai eì rieni nad allasai enill ei fywiolaeth 
trwy un math o galedwaith, ac am hyny 
rhoddasant ef yn egwyddorwas gydag eilliwr 
yn y Wyddgrug, air int. Yr oedd efe y 
pryd hyny oddeutu un mlwydd ar bumtheg 








JON 


10 JON 








oed, a bu yno am ddwy flynedd. Yn fuan 
wedi hyny aeth ei rieni ì fyw i Amlwch, sir 
I'on, ac aeth yntau yno atynt; a bu yn dy- 
lyn ei gampiau ofer nes oedd yn agos 1 ugain 
' oed. Ond un bore Sabbath, pan oedd dau 
wr o gymydogaeth Amlwch yn myned i 
wrando pregeth, yr oedd John a chyfaill 
iddo ar y ffordd yn chwareu. Dywedodd un 
o honynt wrtho, “John bach, deuwch gyda 
nii Ledrod i wrando pregeth.” Ac ar y gair 
aeth gyda hwynt; a thyna'r pryd y cafodd 
y gwirionedd effaith ddwys ar ei feddwl am 
ï tro cyntaf erioed; eto bu am oddeutu 
lwyddyn wedi hyny heb ymuno â'r gym- 
deithas eglwysig yn Amlwch; ond yr oedd 
yn hynod o sobr, ac yn cyfranu llawer at 
achos yr Arglwydd yn yr ysbaid hyny ; ac 
y mae yn beth nodedig iddo fod yn offerynol 
ì lwyr enill Catherine Randle at grefydd cyn 
iddo ymuno â'r eglwys. Arferai Catherine 
eefyll ar gyfer ei faelfa i werthu teisenau, lle 
byddai arfor llawer iawn olwon. Aeth 
yntau allan ati un tro, a dywedodd wrthi, 
“Catherine. Bandle, er mwyn Duw a'ch 
enaid, edrychwch pa beth ydych yn ei ddy- 
weyd.” Atebai hithau, ““ Mi dretaf'wneud.” 
Ac er mor anewyllysgar yr oedd hi i gymer- 
yd rhybudd gan fachgen main fel efe, fel y 
galwai hi ef, eto methodd ysgwyd ei eiriau 
o'i meddwl. Yn mhen ainser ar ol hyn, yr 
oedd pobl Amlwch ar ddiwrnod penodol, 
yn dal ìi fyny ryw ddigrifwch ffol, sef dyn- 
wared eud maer tref, a'i gario ar hyd yr 
hoolydd. Pan oeddynt yn dechreu yda'r 
digrifwch, dyma John Jones yn dyfod heibio 
o TyY daith. Yr oedd Catherine Randle ar 
yr heol, yn edrych ar y bobl yn cario y maer 
yn y air; a phan ganfu hi John Jones, 
sylwodd yn fanol arno, i weled pa fodd yr 
ddygai efe, fel os gwnai gellwair gyda 
wynt, y gallai hithau edliw hyny iddo, am 
ei cheryddu hi am dyngu. Ond efe a aeth 
ar hyd ei ffordd ei hun yn sobr, heb sylwi 
dim arnynt; ac er iddi ei dd lyn hyd ei gar- 
tref, methodd ganfod un ymddygiad anaddas 
ynddo; canys ni wnaeth efe aint a throi 
eì lygaid i edrych ar wagedd. Ymaflodd yr 
ymddygiad hwn o'i eiddo ynddi yn ddwysach 
nag o'r blaen, a dywedodd ynddi ei hun, 
““ Yn Sicr y mae gan y bachgen hwn 
beth nad oes genyf fi.” Hyn oedd y moddion 
cyntaf a ddefnyddiwyd i gyffroi calon Cath- 
serine Randle ì feddwl am gyflwr ei henaid 
anfarwol. Yr oedd hyn, fel y nodwyd, cyn 
iddo ymuno â'r gymdeithas eglwysig yn 
Amlwch. Nid oes genym fawr i'w ddyweyd 
am eì ddull dan yr argraffiadau cyntaf ar ei 
feddwl o ddrygedd ei gyllwr. Dywedir mai 
dan weinidogaeth Mr. David Morris y gal- 
wyd ef gan ras y nef. Yr oedd yn arferiad 
ganddo fyned 1 wrando y gwr hwn Mon, 
gan gerdded gydag ef o le ile. som 
fod hen wraig dduwiol yn Llangristiolus yn 
dywedyd iddo ddyfod yno o Amlwch, yr hyn 
sydd oddeutu 16 milldir o ffordd, ar eì draed 
un bore Sabbath, erbyn naw o'r gloch, i 
wrando rhyw wr o'r Deheudir; ac iddo fyned 


gydag ef oddiyno i le a elwid Brynsiencyn. 


erbyn dau o'r gloch; a bod golwg ddifrifol 
iawn arno y pryd hwnw. Mae yn amlwg 
ì Mr. Jones gael ei oleuo a goleuni gwirion- 
eddol gras, i ganfod ei ddwfn drueni fel 
pechadur, a gweled helaethrwydd yr iach- 
awdwriaeth fawr yn Nghrist i fyd colledig; 
ac y mae yn ddiddadl! hefyd iddo gael ei 
alw ìi fod yn bregethwr yr efengyl. De- 
chreuodd bregethu yn Amlwch, yn y ílwydd- 
m 1784; a pharhaodd i bregethu hyd 1818. 
ae yn debygol iddo draddodi 12,0U0 o bre- 
gethau. Yn y flwyddyn 1814, neillduwyd 
ef yn gyflawn i waith y weinidogaeth yn. 
mysg Y Trefnyddion Calfinaidd. laeth at 
grefydd cyn bod yn llawn 20 oed, a dechreu- 
odd bregethu cyn bod yn 23 oed. Torodd 
allan yn dra efíro a bywiog; a bu offer- 
ynol yn llaw yr Arglwydd i gyffroi trigolion 
Mon ac Arfon i wrando y gair. Bu yn 
offeryn i droi naw ugain o bechaduriaid dan 
yr un bregeth. Crybwyllasom o'r biaen ei 
fod yn cerdded i wrando'r efengyl; cerddodd 
lawer hefyd i'w phregethu. Pan yn 35 oed, 
riododd â Mary Williams, etifeddes Peny- 
ryn, yn mhlwyf Edeyrn, yn Lleyn, sir 
Gaernarfon, lle bu yn byw am 939 o flynydd- 
oedd, sef hyd ei farwolaeth. Teithiodd lawer 
o weithiau trwy holl siroedd Cymru, & 
pharthau o Loegr, sef Caerodor, Lerpwl. 
Manceinion, a Chaerlleon.. Bu unwaith am 
dri mis yn Nghaerludd. Bu yn y weinidog- 
aeth am 38 o flynyddau; a diameu genym 
i'w lafur fod yn fendithiol ìi ganoedd lawer. 
Rhoddodd le ìi godi addoldy ar ei dir ei hun 
am ddim, a £5 at eì adeiladu; ac yn ei 
ewyllys ddiweddaf rhoddodd gae mawr 1 fod 
yn perthyn i'r addoldy hwnw, er mwyn ìi 
goffylau y pregethwyr gael porthiant. Yr 
yn cyfranu yn helaeth bob blwyddyn 

at y Cymdeithasau Beiblaidd a Chenadol. 
Yn ei ewyllys ddiweddaf gadawodd £50 i 
Gymdeithas y Beiblau, a'r un faint i'r Gym- 
deithas Genadol; ond yr oedd gan ei wraig 
(trwy ei gydsyniad ef) hawl i newid yr 
ewyllys; a'r unig beth a newidiodd hi oedd, 
fod i ryw swm o arian y Gymdeithas Gen- 
adol ìi gael eu rhoddi at achosion crefyddol 
ereill yn ei gwlad ei hun. Yr oedd ganddo 
lais nerthol, eglur, a threiddiol. Ìn olwg 
ydoedd garuaidd a serchog. _ O ran ei dymer 
naturiel, yr oedd yn wrolach na'r cyffredin 
mewn llawer o bethau, ac yn wanach na'r 
cyffredin mewn pethau ereill. Yr oedd yn 
wrol iawn uwch ben torf luosog o bobl; ond 
yr oedd yn lled ofnus ar y môr. Arferai Mr, 
Jones lefaru mewn modd dealladwy i'w 
wrandawyr, gan fenthyca cyffelybiaethau 
bychain, hawdd eu deail, oddiwrth bethau 
cynefin ac arferol yn ein gwlad ein hunain. 
Yr oedd ei ddull wrth athrawiaethu gan 
mwyaf yn ymarferol; a'i ddoniau gweini- 
dogaethol yn gymeradwy gan y gwrandawyr 
yn gyffredinol, ac yn enwedig gan y saint. 
Clywsom ei fod yn dywedyd yr ofnai fod yr 
athrawiaeth yn myned gan rai yn rhy debyg 
i ysgrud, heb fod yn ddigon ymarferol achy- 
mwysiadol. Anfynych l byddai ef yn enwi 
eì faterion yn mlaen llaw dan rif, eto yr 


JON 


— 





oedd yn hawddach cofio ei bregethau ef na 


llawer o'r pregethwyr un, dau, (ri, &. Ond 
er ei holl rinweddau a'i enwogrwydd, rhaid 
dywedyd, “ Efe a fu farw,” a mawr oedd yr 
hiraeth a'r galar areiol. Nid hir ï bu yn 
gystuddiol iawn, ond bu mewn nychdod am 
gryn amser. Y bore y bu farw, gorchymyn- 
odd i'r gwas ddarllen penod, a gweddïodd 
tau; a'r noswaith hono bu farw, yn y 
wyddyn 1822; a'i wraig yn mhen dwy fly- 
nedd ar ei ol. 

JONES, DAVID, gweinidog y Bedyddwyr 
yn Nghastellnewydd Emlyn. Ganwyd ef yn 
ghwmaman, sir Gaerfyrddin, yn y flwydd- 
yn 1741. Dygwyd ef i fyny yn ddilledydd 
gyda'i dad, heb gael mwy o addysg m ei febyd 
na darllen ac ysgrifenu ychydig. Yr oedd o 
natur yn wyllt ac ofer, yn canu, dawnsio, a 
phob maswedd, ac yn m difyru y gyf- 
eillach pa le bynag y byddai. Adroddai 
chwedlau gyda ffraethineb mawr; agwyddai 
pa le i osod y pwys angenrheidiol ar bob sill 
a gair. Nid y cymhwysiad lleiaf at. areithio 
oeddus oedd hyn, fel yr oedd Rhaglun- 

iaeth wedi ei nodiat hyny. Pan yn sir Fyn- 
wy, yn lled ieuanc, cafodd ei argyoeddi dan 
weinidogaeth Howell Harris, hwn fel 
mab y daran, a ddychrynodd, nid yn unig 
Jones, ond y wlad yn gyífredin. Dechreuodd 
feddwl beth a ddeuaio hono. Glynodd saeth 
ar ol saeth yn ei galon. ''“Pan ddaeth y 
gorchymyn—bu yntau farw” i'r maswedd 
a'r pleserau oedd ganddo o'r blaen. Yn fuan 
trefnodd Rhagluniaeth iddo fyned i weithio 
ì Bontypool, lle cyfarfu a. gwir efengylwr, a 
wyddai pa fodd i gyfarwyddo y fforddolion, 
sef y Parch. Miles Harris.. Derbyniwyd ef 
yn aelod o eglwys Penygarn. Canfyddwyd 
cyn hir fod ynddo gymwysderau ì'r weini- 
dogaeth. Cymellwyd ef gan y gweinidog ìi 
fyned i ysgol oedd y pryd hyny yn Nhros- 
nant, at addysgu gweinidogion ieuainc, trwy 
yr hyn y daeth yn hyddysg yn y Seisneg, er 
nad oedd yn hoffi pregethu yn yr iaith hono; 
ond yr oedd yn ysgrifenu nodiadau ei bre- 
gethau yn wastad yn Seisneg. Ymddatgos- 
odd ei ddawn rywbeth yn neillduol yn fore. 
Nid oedd yn myfyrio cymaint ar y drefn gy- 
ffredin o lefaru ag ar y ffordd fwyaf tebyg i 
argyoeddi a chyffroi calonau ei wrandawyr; 
yn yr hyn y bu yn dra llwyddianus yn ei 
dydd. Ei ymdrech a'i sel a fendithiwyd yn 
helaeth yn ei doriad cyntaf allan, at ddeffroi 
eglwysi y Bedyddwyr ag oedd wedi syrthio 
fel mewn trymgwsg, fel pob cenad ffyddlon 
arall i Iesu Gristag oedd yn ymdrechu di- 
wygio'r wlad, cafodd ei enllibo a'i erlid gan 
lawer; ac odid na chlwyfwyd ef lawer tro yn 
nhy ei garedigion; er hyny yr oedd ei gariad 
gymaint at heddwch ac undeb, fel y dyoddefai 
y cwbl yn hytrach na gwneud rhwyg yn y 
cyfundeb y perthynai iddo; ac yn hyn da y 
gwnaeth; canys îel yr oedd y bobl yn dyfod 
l'w adnabod yr oeddynt yn ei garu. Yrolwg 
taf oedd yr olwg waethaf arno. Mae yn- 
ebyg na welwyd neb yn Ngh a fu yn 
aml yn ei gyfeillach nad oedd yn ei hoffi. 
Gellir ei gyfrif yn un o'i wendidau mwyaf ef 


1 


JON 


—— 


ei fod mor hawddgar, neu yn hytrach mor 


ddigrif yn mhob cyfeillach; ond yn gyffredin 
gellid meddwl fod hyn oryw ddefnydd, canys 
yr oedd yn symud ymaith y tramgwydd o 
gyrthni a dybia rhai sydd yn gwneud i fyny 
hanfod crefydd siriol a syml Iesu Grist. Yr 
oedd ei ddullo lefaru mor neillduol, fel 
oedd yn sicr o enill y glust, os nid cyraedd 
galon. Ymdrechai hyd ag yr oedd ynddo 
ì fyw yn heddychlawn â phob dyn. Gwerth- 
fawrogai wynfydedigrwydd y tangnefedd 
uwchlaw pob peth arall; ac er cymaint oedd 
cwn rhyfel yn gyfarth, llwyddodd mewn 
mesur ì gadw heddwch yn yr eglwys, ei 
deulu, a'r gymydogaeth. Bu yn briod ddw 
waith, ac yn ddedwydd yn ei ddewisiad bo 
tro. Ei wraig gyntaf oedd Jane Edwards, 
Pontypool, o'r hon y cafodd un plentyn; ond 
bu y fam farw yn fuan. Priododd ail 
waith â Hanah Jones, Ddolgoch, Ceredigion, 
yr hon a fu yn famaeth dirion iddo yn ei 
iechyd a'i gystudd. Bu farw y gwas hwn ì 
Grist Ionawr 24, 1792, yn 5l oed. Claddwyd 
ef wrth Eglwys Troedyraur, Ceredigion, yn 
ymyl ei aill clodfawr, y diweddar Barch. 
David Morris, pregethwr enwo da'r 
Trefnyddion Calfinaidd. Y mae'r darluniad 
canlynol o Mr. Jones, gany Parch. Christ- 
mas Evans, yn hynod o gywir :—*' Yn gynt- 
af. Gellir sylwi ar y marweidd-dra mawr 
oedd wedi gorchuddio eglwysi y Bedyddwyr, 
wedi bod yn fyw ac yn ddeffrous am agos 1 
ân mlynedd oflaen hyny, pan oedd Vavassor 
owell megys udgorn y Jubili yn eu mysg. 
Gochelwn lesgedd h a marweidd-dra. 
Yn ail. Cafodd gryn lawer o wrthwynebiad 
ar eì gychwyniad cyntaf, gan yr hen weini- 
dogion, o herwydd ei ddull newydd a deffrous 
o lefaru; ond nid hir y bu hyny; canys 
daeth y rhai mM cyfrifol o honynt yn 
gyfeilllon penaf iddo. Yn drydydd. Ei gy- 
moriad moesol. Digon yw dywedyd ei fod 
cael ei ystyried yn wr duwiol, ac yn ofni 
Duw yn mysg pawb a'i hadwaenai; a'i goffa- 
dwriaeth yn fendigedig. Yn bedwerydd. 
Rhediad y weinidogaeth. Gellir dywedyd ei 
bod, fel yr eiddo Paul, yn efengylaidd yn ol 
ystyr uwchaf y gair i chymerodd arno 
adnabod dim yn eu plith ond Iesu Grist, a 
hwnw wedi ei groeshoelio. Yr oedd yn du- 
eddol i gymeryd testunau troellog a damegol, 
megys ar bum merch Salphad, (Num. xxvi. 
93); ac oddiwrth y pump enw hyn tynai 
bethau perthynol i gyflwr dyn, ac i osod 
allan werth Crist fel Cyfryngwr, a'r angen 
o waith yr Ysbryd Glan ar yr enaid.“ Holl 
ddefaid cedar a ymgasglant atat ti, a hyrdd- 
od Nebaioth a'th wasanaethant; deuant i 
fyny yn gymeradwy ar fy allor; a mi 
a anrhydeddaf dy fy ngogoniant. Pa fodd 
y'th osodaf yn mysg y plant?” Dyma rai 
o'i destunau. Gosodai allan yn ogoneddus 
alluo gras yn galw ion at Grist, gan 
eu hadeiladu ynddo, “ Y mae hi yn brin yn 
fynych ar bobl Dduw yn y byd hwn (meddai), 
yn debyg i'r hyn ydyw mewn nn, neu lety 
cyffredin. Y mae y gwr dyeithr yno yn cael 
swper dda, ac yn arcs yn y parlwr; ond 


JON 


" u— 
—-— — 


ant ty yn gin, ac yn cael dim 
Pr redd y gwr dyclan Ond bore dra- 
noeth gwelir y gwahaniaeth; gorfu ar y gwr 
dyeithr dalu y gofyneb (bi4l) am bob tamaid 
cyn cychwyn; ond nid oedd gofyneb yn 
erbyn plant y ty. _ Rhaid i chwi annuwiolion 
dalu am eich EM da; ond n mae'r ychydig 
6 n y cyfiawn yn eiddo iddo trwy eì 
undeb â Christ.” Bu ef yn foddion ì alw 
llawer o gwsg 
Cymru. Xr 


chod amryw barthau 

ma ay effeithi ue ganlynent 

eib u yn on a nerthol ar y gwran- 
dawyr ïe, byddai ei eiriau fel hoelion wedi 
eu sicrhau feistriaid y gynulleidfa. Yn 
o rywogaeth dre hynod, Ni ddywodau ac ni 
o rywo nod. Ni ddywedai ac ni 
feddyliai am ddim, fel dynion yn gyffredin. 
Yr oedd rhywbeth yn ei ddawn yn tebygoli 
i ddawn Mr. Rowlands, Llangeitho. Ei ym- 
adroddion oeddynt fyrion a chywrain, fel 
hoelion wedi eu blaenllymu a'u trochi mewn 
olew. Yr oedd yn un o'r dynion mwyaf eì 
ffraethineb a feddai ei oes. Yr oedd mor 
graffus ei amgyffredion, fel y bwriai 1 amcan 
ir am egwyddor dyn ar yr olwg gynt- 

af arno, B ddai yn hynod barod a medrus 
i gau safn dyn coegfalch a hunanol. Daeth 
proffeswr unwaith i'w wrando; ac aeth ato 
yn hunandybus gan ddywedyd, “' Ni chefais 
1 dÌim bendith, er feithio yn, mhell i'ch 
gwrando.” “ Felly, (ebe yntau). a. ddarfu i 
ti weddïo am fendith ?f'?. ““O do,” (ebe yntau). 
“' Wel, rhaid nad gweddi y ffydd ydoedd, 
onide buasai Duw yn ei gwrando,” ebe Mr. 
Jones. Erbyn hyny y oedd genau hwnw 
wedi ei gau. n chweched. Ei dymer 
hedd chols. Casai bob cynen a gwag ym- 
ddadleu. Sirioldeb a hawddgarwch, yn tu- 
eddu atddigrifwch synwyrol, oedd ei dymer. 
Yr oedd yn gyfaill gwresog i amryw o'r 
Trefnyddion a'r Annibynwyr. Yn seithfed. 
Agwedd ei gorff. Yr oedd o gylch chwech 
troedfedd o uwchder—gwddf byr r dew, 
lydan — gwallt. crych — llygaid ywiog & 
threiddgar, a'i edrychiad yn hyf a ol—ei 
lais yn gryf, ond yn tueddu at fod yn arw, 
eto yn soniarus. Y oedd rhyw harddwch 
ar bob geir a lefarai, yn fwy na chyffredin. 
Yr oedd ei ddoniau mewn cyfeillach yn ang- 
hymarol o ran ffraethineb. Teithiodd lawer, 
yn neillduol yn Neheudir Cymru, a bu am- 
ryw weithiau trwy y Gogledd, a'i lafur dan 
fendith i lawer. Yn wythfed. Y dull hynod 
oedd arno yn marw. Yr oedd yn canmol ac 
yn molianu Duw, fel pe buasai heb ddim 
poen, fel yr oedd rhyw syndod ar bawb a'i 
clywai. Pan oedd yn huno yn yr Iesu, ym- 
wodd a'i gyfeillion fel pe buasai yn my- 
nedidaith. “Ffarweliti, Hannah, (ebe fe 
wrth ei wraig, gan gau eì lygaid a'i enau ei 
hun) rwyt yn gweled gwaelod yr Iorddonen 
yn eglur ; ac mae y llechau yn yr arch wedi eu 





cadw ar fy rhan gan lesu, megys pe na 
phechaswn erioed. Cafodd fwynhau gwedd 
wyneb vr Arglwvdd wrth afon angeu.” 
r JONES, WILLIAM, I lanfrothon, y. oedd 

wrieuanc tra ithiol gyda'r Trefn- 
yddion Calfinaidd. b ydoedd i John a 


12 


atur eì ddawn. Yr oedd yn wir. 


JON 


Catherine Jones, Melinycoed, Llanrwst. 
Ganwyd ef Gorphenaf 11, 1829. Pan oedd 
yn ddwy flwydd oed, aeth at eì nain, Jane 
ones, a'i ewythr, John Williams, Bryngoleu, 
Llanfrothen, Meirionydd ; a. chyda hwy y 
bu hyd ei farwolaeth. Trwy fod ei ewythr 
a'i nain yn ddynion crefyddol a duwiol, caf- 
odd William y fraint o'i hyfforddi yn mhen 
y ffordd. Magwyd ef yn yr eglwys, ac 
addysgwyd ef yn fore yn mhethau Duw; a 
dangosodd yntau fod ganddo archwaeth at- 
ynt. Fel yr oedd ei feddwl yn ymeangu, a'i 
deall yn cael ei agori dderbyn geiriau y 
ffydd, yr oedd arwyddion duwioldeb yn cyn- 
yddu ynddo, fel y gallesid dywedyd fod ei 
galon yn ei thynerwch cyntaf, wedi derbyn 
ar, ddofn o ddeddf ei Wneuthurwr. 
Dangosodd William dueddfryd yn fore at y 
gwaith o bregethu. Byddai ganddo leoedd 
penodol, ac amserau n edig î hyny Ac er 
ei fod fel plant ereill yn gyffredin yn hoff o 
chwareu, eto ddeuai yr amser, gwelid ef 
yn ymgilio oddiwrth ei gyfoedion, at eì hyf- 
rydwch penaf. Pan oddeutu 14 oed, ym- 
aflodd pryder dwys yn ei feddwl yn nghylch 
eì sefyllfa ysbrydol fel pechadur ger bron 
Duw, pryd y ciliodd oddiwrth ei gyfeillion 
boreuaf. Rhoes heibio bob math o chwareu, 
a chafodd dderbyniad i gyflawn aelodaeth 
eglwysig yn Siloam. Dyna'r pryd y deffro- 
wyd ei feddwl ì weled pwysigrwydd mawr 
bywyd, ac i obeithio y gallai yntau fod o ryw 
ddefnydd ynddo. Teimlai yn ofidus wrth 
weled cymaint o'i gyfoedion yn myned ar y 
goriwaered tua dinystr a cholledigaeth, a 
phende odd wneud y goreu i'w hatal. 
ybuddiai hwynt yn onest o'r perygl o fyw 
yn annuwiol, a chynghorai hwynt yn serchog 
ì o am faddeuant mewn pryd. Nì 
chaent lonydd ganddo yn y ty, ar y ffordd, 
nao yn y maes; ysgrifenai lythyrau atynt, 
ac ymdrechai gyda Duw mown gweddi dros- 
tynt. Llwyddodd fel hyn i gael rhai yn 
ddirwestwyr, ac amryw ì ddyfod i'r ysgol 
Sabbathol; a chafodd hefyd yr hyfrydwch 
o weled amryw o'r rhaì yr ymdrechodd gyda 
hwy wedi eu dychwelyd at yr Arglwydd. 
Gellir dywedyd am dano ei fod. yn ffyddlon 
gyda phob rhan o waith yr Arglwydd. Wrth 
weled can lleied o blant yn dyfod i'r ysgol 
o'r lluaws oedd yn ardal, penderfynodd 
gadw cyfarfod unwaith yn yr wythnos i'w 
egwyddori; a thrwy fod ganddo dalent ra- 
goroli ddysgu plant, yr oeddynt yn dylifo 
ato o bob cwr o'r ardal, fel yr oedd yn cael 
ei gylchynu gan gynulleidfa luosog o ddyn- 
ion bychain, a llawer o honynt yn wylltion 
ac aflywodraethus iawn. Bu yn ddiwyd ac 
ymdrechgar yn eu hegwyddori; a buan y 
gwelwyd ol ei lafur mn 1 gymydogaeth, yn 
nghynydd rhifedi deiliaid yr ysgol Sabbathol, 
ac ychwanegwyd hefyd at yr eglwys amryw 
o blant, N rhai, yn ol pob arwyddion, oedd- 
ynt yn blanigion o'r ìawn ryw. Yr oedd 
sefyllfa ysbrydol y plant yn pwyso cymaint 


'ar eì feddwl fel y byddai yn fynych yn 


gwoddïo drostynt wrth eu henwau; a phan 
oodd yn yr ymdreoh olaf yn croesi drosodd i 


JON 





d arall, frodd at ei ewythr, a dywedodd, 
my ewythr, dywedwch wrth y bobl ieuainc 
fod crefydd yn talu yn ardderchog imi yn 
awr marwolaeth.” Ond er ei fod yn rhoddi 
llawer iawn o'i amser i addysgu ereill, nid 
oedd yn esgeuluso eì hun. Yr oedd yn 
awyddus ìawn am wybodaeth, a 
oreu i da Lad o d can 
ond ychydig o lyfrau, ond yr yn myfyrio 
ddydd a nos yn nghyfraith yr Arglwydd. 
Gwyddom yn dda th dyeithr iddo oedd 
weddi, Yr oedd Llygaid yr eglwys yn craff 

. Yr eglwys yn cra 
arno yn barhaus ,_ dyn Yylial bethau mawr- 
ion oddiwrtho; oblegyd yr oedd yn amlwg 
iddi fod Duw wedi planu athrylith yn eì 
enaid, ac yntau yn neillduo hwnw i wasan- 
aeth y cysegr. Yr oedd yr awydd am bre- 
gethu oedd ynddo pan yn blentyn, yn ym- 
weithio yn ddystaw yn ei feddwl. Gofynodd 
un o'i gyfeillion a ddeuai i Australia, fod yno 
le manteisiol i enill cyfoeth. ““ A wyddost ti 
beth?” ebe yntau, ““ byddai yn llawer gwell 

nyf pe gallwn enill un pechadur at Iesu 
Grist, nap 


Pan alwodd yr eglwys ef at y gwaith o bre- 
gethu, ymgymerodd a'r gorchwyl gydag ym- 
roddiad mawr. Pregethai yn achlysurol yn 
yr addoldai cymydogaethol pan yn yr ysgol 
yn Mhenrhyn-deudraeth, yn rhag barotoi ar 
gyfor myned i Athrofa'r Bala, chymer. 

wyaeth mawr; a gwe yr wydd yn 
dda arddel eì genadwri, trwy goddi llawer, o 

orth iddo aith. cyfryw o 

Sudweddiad ye fal. ieuanc hwnw. Er ei 
holl ymdrechion, ei athrylith, a'r enaid mawr 
a feddai, yn nghyd a gobeithion yr eglwys 


a'i gyfeillion am ei lwyddiant a'i enwogrwydd, . 


torwyd ef ìi lawr gan angeu, Hydref 7, 1856, 
yn 27 mlwydd oed. Bu farw mewn tang- 
nefedd, a'i bwys ar Dduw ei iachawdwriae 
JONES, MAS, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn Chalford, sir Gaerloyw. Ganed 
yn y Tycanol, Cwmnedd, Morganwg. 
Ymunodd ag eglwys yr Annibynwyr yn 
Mhenybont pan yn dra ieuanc. odd ei 
ddeffroi i ystyriaeth ddifrifol am ei dded- 
wyddwch tragywyddol trwy bregethiad Mr. 
Evan Williams, yn y lle olaf a grybwyllwyd. 
Yn y flwyddyn 1774, pan oddeutu 25 oed, 
cafodd ei dderbyn yn fyfyriwr i Goleg a 
Fenni, dan oly iaeth y diweddar adael . 
&Vìes ; yr hwn pan 
athrofa, y derb iodd. Gystolaeth anrhydedd. 
us o'i eriad, ei ddiwy , â'i gyny 
mewn gwybodaeth. Mr. Jones ar y cyntaf 
& ymsefydlodd yn Crediton, Gwlad yr ; 
ond ei urddiad a gymerodd le yn Ottery, St. 
Mary, yn Mai, 1780. Yr oedd bresenol 
ar yr achlysur, mhlith ereill, y Parch- 
edigion Thomas Êeader, Peter Fabyan, Sa- 
mel Duncombe, 2 Herbert Meads. Yn y 
ynol efe a symu o Credi- 
ïon aid, ly treuliodd y weddill o'i 
yddiau, mewn bywyd anghyoedd, ond ni 
yn segur. Pregethai yn bedair 
ith yr wythnos i'w gynulleidfa ei hun, 
ccblaw ei lafur yn y gymydogaeth. Y mae 
o 


e enillwn gyfoeth Australia oll.” 


13 JON 





——— — 
- — 





— 


pregethwyr teithiol, y rhai, yn ol esiampl yr 


efengylwyr a ddygasant newyddion da 
efengyl ar hyd a lled y gwledydd, yn deilwng 
o barch mawr. Ond na fydded 1 weinido 
diwyd eglwys unigol, gael ei Mab; fel 
segurwr yn y winllan. gwna awn 
brawf o'i Weinido th, bydd ei lafus corff- 
orol yn artal eiddo ei frawd 
teithiol; a'i lafur meddyliol yn llawer mwy. 
Gyda hyfrydwch mawr yr ydym yn cofnodi 
ei enw fel dyn, yn m yr hwn name 
y eglwys a.r byd i bod, y gelli - 
en adysgrif ymarferol o'i athrawiaeth ; ac 
nìd heb n lawer o foddhad yr ydym yn 
coffau, ì Mr. Jones a'r eglwys dan eì ofal fyw 
mewn tangnefedd ac undeb dros yr ysbaid o 
37 o flynyddau,—ffaith a adle anrhy- 
dedd ar y ddwy blaid, yn Mg ar y gre- 
fydd a'u rhwymai yn nghyd. Fel pregeth- 
wr, yr oedd Mr. Jones , ysgryth 
a synwyrgall. Meddai ddeall oryf, c d- 
iadau helaeth, a duwioldeb diffuant. Ei bre- 
gethau, er nad oeddynt o'r radd boblogaidd, 
a fawr gymeradwyi bobl eiofal. Wedi 
iddo bregethu yn ord dros chwe mil o 
weithiau, yr oedd ei gynulleidfa yn llawer 
lluosocaeh na phan ddechreuodd, ar fyddlon 
yno. Ei amcan, fel po einido on: 
arall, ydoedd cadw ei hun a'r rhai ai gwran- 
dawent; a'i lwyddiant, er yn mhell islaw ei 
ddymuniadau, nid ydoedd fychan. Yr efeng- 
yl a glywsant o'i enau, a fu yn arogl bywyd 
1 fywyd i rai; ac arogl marwolaeth i 
farwolaeth i ereill, chai y gwr da hwn 
gyda phryder neillduol ar y rhai o'i ull- 
eidfa a ymddangosent fel yn uso yr 
“íachawdwriaeth gymaint,” yr hon a gy- 
oeddai efe iddynt wythnos ar ol 06, & 
blwyddyn ar ol blwyddyn. Yr oedd yn mawr 
ragori mewn gweddi deithasol a chy- 
dus; ac yn y rhan hon o'i waith, arafwch 
eì lefariad, yr hyn efallai a wrthdarwai 
effaith ei pregethau, nid oedd anweddaidd, 
1 bu ond ychydig o ddynion, at y rhai 
gellid cymwyso tystiolaeth Iesu Grist am 
athanael gyda mwy o briodoldeb nag ato 
ef. Efe ydoedd Gristion yn wir, yn yr hwn 
nid oedd twyll. Yroedd ei nodwedd yn gwbl 
wrthwynebol i'r hwn a ddarlunia ac a gon- 
demnia yr apostol Iago. Ei agweddiad, a'i 
tueddai yn h ìi gyflawni gweithred o 
garedi d, heb ei chymdeithasu a geiriau 
o gydymdeimlad, nag i ddywedyd wrth y tra- 
llodus, “ Ymdwymnwch ac ymddigonwch,"” 
ac heb wneuthur dim er eu hesmwythad. Y 
mae yn rhaid addef fod tiriondeb ymddyg- 
iadau yn ddangoseg o wir garedi dd, 
yn ychwanegu llawer at hyfrydwch cyfeill- 
ach gymdeithasol. Nid yw gwen ar yr wy- 


neb, modd b , ond l, lle cared- 
igrwydd y galon. Gwyddai pawb a ad- 


waenent Mr. Jones, eì fod yn llawn caredig- 
rwydd a thosturi diffuant. Yr oedd ei iechyd 
am y ddwy neu y fair blynedd ddiweddaf 
wedi anmharu yn fawr. n y flwydd 

1818, aeth ei leferydd yn aneglur, trwy iddo 
gael ei daro gan y parlys, y rhoddodd i 


fyny ei ofal gweinidogaethol. Yr oedd ei 


JON 


— — —- — —- — An 


—— — ——- — 


feddwl hefyd fel yn cydymdeimlo a'i gorff, 
ac a n dra isel. Eto nid oedd yn 
amddifad o obaith da. Efe a fu farw Ionawr 
10, 1820, yn 72 mlwydd oed. 

JONES, REES, oedd weinidog y Bedydd- 
wyr Nghapel Seion, Merthyr Tydfil. 
Ganed of yn mhlwyf Llanwrtyd, sir Fry- 
. cheiniog, o rieni lled dlodion, o'r rhai y di- 
fuddiwyd ef cyn cyraedd eì bum mlwydd oed, 
trwy yr hyn y cafodd ei adael yn amddifad, 
ac mewn amgylchiadau isel; ond tueddwyd 
ei fodryb i'w gymeryd ef dan ei gofal, yr hon 
oedd wraig dduwiol, ac yn aelod gyda'r Be- 
dyddwyr yn Mhantycelyn; ac felly cafodd 
ei feithrin er yn ìeuanc yn egwyddorion y 
grefydd Gristionogol. Unodd a chrefydd 
pan o gylch un ar bumtheg oed, a. gwisgodd 
am dano yr Arglwydd Iesu Grist gyda'r 
eglwys yn Nghapel Seion, Merthyr. Gan 
i'w frodyr farnu eì fod yn meddu cymwysder 
i'r weinidogaeth, dymunasant arno arfer ei 
ddawn ger bron yr eglwys. Wedi cael prawf 
o hono, cymeradwywyd ei dalentau, ac anog- 
wyd efi ymarfer â phregethu lle bynag y 
caffai gyfleusdra; a bu eì gynydd fawr, 
fel y dysgwylid y buasai iddo fod yn ddef- 
. nyddiol iawn yn yr eglwys... Wedii'reglwys 
yn Nghapel Seion fod yn amddifad o weini- 
dog am ymaint o amser, ac wedi iddynt 
ymgynghori â'u gilydd ac â'r Arglwydd, 
rhoddwyd galwad unfrydol i Mr. Jonesi 
gyflawni y weinidogaeth oll. Felly ar ddydd 

adolig, yn y flwyddyn 1804, neillduwyd ef 
i weini i'r eglwys yn eì phethau cysegredig. 
Ymdrechodd gyda. diwydrwydd ychwanegol 
er dwyn yn mlaen lwyddiant yr eglwys. 
Pregethai, nid yn unig yn nhref, ond hefyd 
ar rai prydiau dair neu bedair gwaith yn yr 
wythnos yn y pentrefydd o gylch Merthyr; 
a bendithiwyd ei lafur â llwyddiant mawr. 
Yn y ddwy flynedd gyntaf o'i weinidogaeth, 
unodd tua 200 â'r eglwys. Nid oedd nifer 
yr aelodau ond ychydìg ar amser eì urddiad, 
a'r rhai hyny yn hynod o farwaidd a chlaiar ; 
ond cynyddodd mewn ychydig flynyddau i 
bedwar cant. Ond gyda'r holl lwyddiant, 
parhaodd ef heb ymfalchio, a phriodolai yr 
oll i fendith Duw ar ei lafur. Wedi iddo 
lafurio yn galed yn yr eglwys am ddeng 
mlynedd, ymaflodd afiechyd yn ei gyfansodd- 
iad, a pharhaodd i wanychu am rai misoedd. 
Dywedai eì gystudd, “ Myfia wn i bwy 
y credais.” Ychydig cyn ei ymadawiad dy- 
wedodd, “Y mae pob peth yn dda.” Bu 
farw mewn heddwch bore Sul y Pasg, 1814, 
yn 35 mlwydd oed, ac yn nghanol llafur a 
defnyddioldeb mawr. Tybir iddo dderbyn i 
gelodaeth eglwysig yn ystod deng mlynedd 
ei weinidogaeth dros 400 o nifer. Claddwyd 
ef yn nghladdfa Capel Seion, lle y mae bedd- 
faen hardd i'w weled yn awr ar ei fedd. 

JONES, HUGH, LL.B., Esgob Llandaf. 
Ganed ef yn y flwyddyn 1508. Derbyniodd 
eì addysg golegawl yn Rhydychain, lle y 
derbyniodd yr urddradd o LL.B. yn y flwydd- 
yn 1541. Derbyniodd ei holl ddyrchafiadau 
eglwysig yn ei wlad enedigol— Cymru; a 
gwnaed ef yn gorweinydd Llandaf. Ac yn 


14 


JON 


——— _ —_ _ — 





nheyrnasiad y frenines Mari, 1 flwyddyn 
1556, derbyniodd berigloriaeth. Ŵanwall, yn 
Ngwlad yr Haf. Yn y flwyddyn 1567, caf- 
odd ei gysegru i esobaeth Llandaf; ac fel y 
sylwa Godwin, efe oedd y Cymro cyntaf a 
benodwyd i'r esgobaeth hono er ys tri chant 
o flynyddau cyn hyny. _ Bu farw Tachwedd, 
1514, yn 66 mlwydd oed; a chladdwyd ef 
yn eglwys Matharn, sir Fynwy.—(Wallis's 
Sureey of Llandafe) 
JONES, HUGH, o Langwm, yn sir Din- 
bych, ydoedd fardd chwareuyddol enwog, 
fu byw rhwng y blynyddoedd 1740 a_1780. 
Yn y flwyddyn 1759, argraffodd gasgliad o 
farddoniaeth o waith gwahanol feirdd; yn 
mysg y rhai y mae llawer o'i gyfansoddiadau 
eihun. Gelwid y llyfr “ Dewisol Ganiadau 
yr Oes hon.” ŶY mae fri argraffiad o hono 
wedi cael eu dwyn y wasg. Yn y 
flwyddyn 1763, argraffodd 1 arall, 
cynwys c iadau barddonol o waith 
Goron Owen, Lewis Morris, ac ereill o 
feirdd Mon ; a galwodd y gyfrol “ Dyddan- 
wch Teuluaidd.” Ysgrifenwyd hefyd am- 
rywiol O wawdgerddi gan Hugh Jones, y 
rhaia elwid chwareugerddi; ac yr oeddynt 
yn boblogaidd iawn yn Ngh yn ystod y 
ganrif ddiweddaf. _ Un o'r rhai hyny a elwid 
““ Chwareugerdd Newydd, ar ddull ymddy- 
ddan rhwng Protestant a Neillduwr.” Ar- 
graffwyd hon yn y flwyddyn 1783. Bu H. 
ones farw yn nghymydogaeth Llangwm, a 
chladdwyd ef yno gyda'i deidau. 
JONES, DAVID, Cefnbrith, ger Ceryg y 
Druidion, oedd bregethwr gyda'r Trefnydd- 
ion Wesleyaidd. Ganwyd ef mewn lle a 


elwir Ty'nyralen, sir Dinbych, yn y flwyddyn 
1777. Dygwyd efì adnabyddiaeth o'i gyflwr 
fel pechadur, dan weinidogaeth yr hen ba- 


triarch Dafydd Cadwaladr, o'r Bala; at 

hyny ymunodd a'r Trefnyddion Calfinaidd. 
Pan ddaeth Mr. Bryan heibio, tua'r flwyddyn 
1801, cafodd D. Jones y fath foddlonrwydd 
yn ei bregethau a'i athrawiaeth, fel y gad- 
awodd er hen gyfeillion Calfinaidd, ac yr 
ymunodd a'r Wesleyaid. Byddai yn myned 
1 Benmachno i'r gymdeithas bob wythnos am 
hir amser, 'N hyn oedd 14 milldir o bellder. 


Dechreuodd bregethu yn y flwyddyn 1802. 
Galwyd ef yn fore ìi deithio; ond darfu i 
afiechyd a gafodd ar ei daith taf, trwy 


wely llaith, luddias iddo allu parhau. Par- 
haodd yn ffyddlon fel pregethwr cynorthwyol 
ar hyd ei oes, a rhedodd ei yrfa i'r pen yn 
dra gorfoleddus, yn y flwyddyn 1841, yn 64 
mlwydd oed. Safodd yn wrol o blaid y cyf- 
undeb yn amser y cythrwfl tua'r flwyddyn 
1832. Bu yn Gristion didwyll trwy ei oes; 
yn wr defnyddiol o blaid crefydd, ac m 

d. 


weithiwr difefl ngwinllan ei Arglwy 
Seiniai beroriaeth y groes nyfroedd afon 
marwolaeth; ac yn nerth ei archoffeiriad 


bendigedig glaniodd yn orfoleddus ar randir- 
oedd Caersalem, ì foli y Drindod mewn un- 


dod yn ngwlad y gan am byth. 
J ÔNES. J ONATHAN, gynt o Rydybont, 


Llanybydder, sir Gaerfyrddin; wedi hyny o 
Droedyrhiw, Dihewyd, Oeredigion. ned 


JON 15 
ef yn agos i Gapel Llanfihangol, yn mhls 
Abergwili, gorllaw Ca6rfyrddin, yn y flwydd- 

e 


yn 1145. ydoedd 
o blant ìi John a 
oedd Jonathan yn meddu ar gyneddfau cryf. 


—— 


o bum 
ary Morgan. Yr | 


ìon—rhagorach felly na'i gyfoedion yn gy- 


ffredin, a. dangosai hyny pan yn gweithio eì 
gelfyddyd fel gof gyda'i dad. Dysgodd ddar- 

en Cymraeg yn ieuanc, a defnyddiai y 
fantais ì ddangos ei ragoriaeth; ond nid 
mewn daioni—yr oedd yn hynod mewn cell- 
wair, maswedd, s an »gedd, 
pan yn ieuanc. Yn hyn yr oedd yn rhagori 
ar bawb o'i gylch, fel nad ystyriai yr gu 
enctyd un gyfeillach yn werth bod ynddi os 
na byddai Jonathan ynddi. Eto, nid oedd 
yn gwbl rydd oddiwrth. argyoeddiadau cyd- 
wybod. Adroddai ef ei hun yr hanesyn can- 
lynol:—“ Dygwyddodd fod wylnos yn yr 
ardal, i'r hon yr arferai ieuenctyd fyned er 
mwyn difyrwch, heb un ystyriaeth o'r rhy- 
budd o'u blaen. Wedi bod yno, lawer o 
honynt, yn eistedd yn hir, yn dysgwyl y 
cyfaill dsgrif.. O'r diwedd mì a gyrhaeddais 
y ty; a mawr oedd y sibrwd—* Dyma fe! 

yma fe! gyda'm bod i mewn, yr hyn a 
gyrhaeddodd fy nghlust a'm calon, nes creu 
ynof benderfyniad yn y man i beidio eistedd 
na dywedyd un gair, ond ffwrdd a mi, gan 
ddyweyd ynof fy hun—Beth! ai myfi yw 
pen y gamp yn mhob man, a'r offeryn difyr- 
wch nas gellir gwneud hebddo!” Cafodd 
hyn argraff ddofn ar ei feddwl, ond nid digon 
i'w droi o gyfeiliorni ei d. Pantteg oedd 
y capel yr arferai Jonathan a'i rieni fyned ; 
eithr pan arosai ei rieni ref, anfonent ef 
i'r capel yr un modd. Yntau yn fynych a'u 
twyllai, trwy ddywedyd iddo fod yn y capel 
pan na fuasai; ac er m iddynt eì gredu 
yn rhwyddach, adroddai iddynt y testun, 
wedi iddo ei gael gan ryw un fuasai yn y 
capel. Yn y modd hwn yr elai yn n, 
ond nid i foddlonrwydd ei gydwybod yn was- 
tad. Un tro, wedi cael y testun gan y- 
doges, efe a'i hadroddai wrth ei rieni mor 
ddifrifol a phe buasai wedi bod yn y capel; 
ah au a'i credent yn eithaf tawel. “Ond 
ar ol myned i'r gwely y noswaith hono,” 
medd efe, ““wedi twyllo íy rhieni methais 
gysgu yn hir, gan aflonyddwch fy nghyd- 
wybod. Pan gysgais, breuddwydiais fy mod 


yn teithio ffordd lydan, rwydd, ar hyd yr hon 
y gallasai llawer fyned heibio eu gllydd; ac 
ar bob tu i'r hon yr oedd llwybrau union, 
gwastad, teg, a digarogog. Wrth edrych yn 
ol gwelwn lawer yn fy nghanlyn. Yn mlaen 
yr oedd pob tb yn eglur ac anogaethol, 
nesimi ddyfod yn ddisymwth i'w therfyn, 


lle y canfum fath o adwy, neu ffos eang dan- 
llyd, yn groes i'r ffordd. Amcenais fynod yn 
mlaen, ond methais gael un man i roddi un 
troed, er gochel na dianc o'r dinystr. Yn 
fy nghyfyngder meddyliais o'r diwedd droi 

y ol. Os drwg o'r blaen, gwaeth fyth; 
oblegyd nid oedd y ffordd mor amlwg, ac 
arni yr oedd byddin o wyr arfog yn dyfod ar 
fy ngwarthaf, a'u harfau picellog i'm brathu 
a'm gwthio i'r llynclyn o'm blaen; eithr cyn 


| 


digrifwch, a phob gwagedd, , 


| 
| 
| 





JON 
iddynt i niweidio, wele wr teg iawn yr olwg 
yn dyfod ataf, a gwialen wen fawr yn ei law ; 


l'r hwn y gofynais a oedd yn ddichonadwy 
fy nghyfarwyddo i fyned drosodd. Atebai 
nad oedd—bod yn rhaid wynebu y picellau 
—mai Y ddeddf oeddynt—nad oedd modd 
dianc fel hyny; ond os byddwn foddlawn i'w 
wasanaethu ef dros fy mywyd, y gwaredai 


efe fi. I'r hyn yr atebais, “Gwnaf byth 


Ar hyn gorchymynodd fy rhyddau; aeth y 
fyddin ymaith, a minau a gofleidiais fy 
n wr mewn wylofain a chaniadau, nes 

ihuno fy rhieni wrth fy nghlywed, a. braw- 
ychu fy hunan wrth y breuddwyd.” Felly 
y cafodd Jonathan orgyd arall, yr hwn a 
effeithiodd yn fawr ar eì feddwl er dileu ei 
dwyll, a'i ddwyn i wneud gwell cyfrif o'i 
rieni; ond nis dygwyd ef at grefydd o gwbl 
tra fu gyda'i rieni, nac yn fuan wedi iddo 
ymadael â hwy ychwaith. Ar ol iddo ym- 
adael â'i dad, a myned ìi weithio ei gelfyddyd 
at ereill, efe a deimlai ryw aflonyddwch cyd- 
wybod yn wastad wrth wrando Gair Duw yn 
cael ei bregethu. Yn mhen ychydig, yn 
rhagluniaethol arweiniwyd ef i Lanllwni, at 
ôf o'r enw William Thomas, gyda'r hwn y 
treuliodd flynyddau. O'r diwedd ymadawodd 
ei feistr â'r lle, gan adael y cyfan ìi Jonathan 
ar eì ol ar amodau teg, fel gwr cywrain a 
diwyd, yr hyn a'i cymellodd yn fuan ì briodi, 
a euthur ei gartref yn yr ardal, yr hyn 
oedd yn wahanol iawn i'w ddysgwyliad wrth 
ymsetydlu yno gyntaf. Mewn canlyniad bu 
yn ymdrechgar a diwyd gyda'i gelfyddyd, 
gan ymddwyn yn weddus a chanmoladwy, a 
mynychu moddion gras yn Sabbathol ac 
wy hnosol, Ra Mhencadair, Rhydybont, a 

aesnoni, (lle yr addolid cyn adeiladu Capel 
Noni.) Yn y cyfamser yr oedd Jonathan 
mewn cyfyngder yn nghylch ei gyflwr. Yr 
oedd ymarfer â moddion gras yn hoff waith 
gond o, ond dysgwyliai i ryw un ofyn rhyw- 

th iddo yn nghylch ei gyflwr—eithr yn 
gwbl ofer; ac yr oedd yntau yn rhy ddigalon 


1 ddyweyd o hono ei hun i ddechreu, fel 
llawer. Ond yn rhagluniaethol, dygwydd- 
odd i'r Parch. Lewis Lewis, Pencadair, alw 


heibio iddo ryw ddydd Sadwrn, ar ei daith 
tua Neuaddlwyd, wedi gadael ei oriadur yn 
anghof gartref; a gofynodd am fenthyg un 
Jonathan hyd y Llun canlynol pan ddy- 
chwelai. Cydsyniodd yntau gyda llawenydd, 
gan ddywedyd na buasai yn beth mawr 
ganddo anrhegu y gwr da â hi. Galwodd 

r. Lewis dydd Llun yn ol ei addewid, a'r 
oriadur gydag ef i'w dychwelyd, a chymell- 
odd Jonathan i'w hebrwng am ychydig, yr 
hyn a roddodd gyflei Mr. Lewis ofyn rhyw- 
beth iddo yn nghylch eì gyflwr, ac iddo yn- 
tau amlygu ei deiinladau. Cyfaddefodd nad 
oedd heb fwriad i roddi ei hun i'r Arglwydd, 
gan arwyddo ei ddymuniad i ymuno â'r eg- 
lwys yn Mhencadair; yr hyn a gymerodd le 
m dra buan wedi hyny; oblegyd yr oedd 
onathan rhagori ar y cyffredin mewn 
gwybodaeth ac ymddygiad. Y gorchwyl 
mawr nesaf oedd pa fodd 1 fyw yn dduwiol, & 
bod o ryw ddefnydd yn mysg y frawdoliaeth. 








JON 16 JON 
Yn Yn hyn fe gafodd J onathan y fraint o ryngu | dogion canlynol, yn nghyd ag ereill, yn cy- 
bodd lun ac yn a'r eglwys. Yr oedd meryd rhan yn gwasanaeth :— — Morgan 
en ac yn glynu wrth ddarllen, fely | Jones, Pentrety ; Evan Davies, Llan- 
n mai nid dyn i fod yn | edi; Phillip Morris; J. Davies, Alltwen; 


mogur sar oMdd onathan Jones; adeallwyd wrth 
ei ymddyddanion a'i weddïau cyoeddus, fod 
ynddo foddion at ryw beth uwchlaw gwaith 
crefyddwr cyffredin, yr hyn a barodd i'r eg- 
lwys eì anog i arfer eì ddoniau fel pregethwr. 
Ond teimlai efe ei hun gryn betrusder gyda 
golwg ar y mater. Yn y cyfamer efe a gaf” 
odd freuddwyd yn ychwaneg, yr hwn, fel yr 
ymddengys, a benderfynodd y ddadl. ““ Pan 
mewn petrusder meddwl yn nghylch pre- 
gethu,” F ebe fe, “dygwyddodd ìi mi un nos- 
waith freuddwydio fy mod yn mysg tyrfa 
fawr o bobl; ac wrth fyned yn mlaen, daeth- 
om i groesi pen ffordd fawr, ar hyd yr hon yr 
ai lluoedd gyda chyflymdra.  Adnabyddais 
hi yn fuan fel y ffordd ar hyd yr hon y rhod- 
iaswn yn fy mreuddwyd blaenorol, yr hon 
oedd yn arwain ìi Bwll yr Arllwys. Yn y 
man teimlais dosturi mawr atynt. ed yn 
chreuais eu perswadio i beidio m 
mlaen—fod diwedd ofnadwy i'r ffor Fywtg 
Wrth fy ngh) hlywed yn gwaeddi, ymgasglent 
o'm hamgylch, a minau a'u cymellais hwynt 
ì ddyfod gyda mi i dy mawr cyffelyb 1 ysgub- 
or, yr hwn a welwn mewn lle eang, ac arno 
ddrws mawr, i'r hwn yr awn, âg l fechan 
ar fy mraich, gan gan gymoll gyda mi i 
gae bod pa be cwdd y y ffordd y 
rhodient. Aethom i mewn, a llanwodd y lle, 
fel mai prin y cynwysid ni. Rhoddais 
ystol ì lawr yn agos ì'r drws, delnad elai ne 
dd elyd am y ffordd a'r mnerygl o rodio ynn 
yd am y a'r perygl o rodio yn- 
ddl; ond ad er hyny ni crand”, wb. Ehai 
eent yn teimlo, ereill yn gelyd 
a nnghre ìol, gan fyned trwy y hei- 
bio i mi er pob peth. Gyda hyn troais at 
shai oeddyn to an fynais iddynt, 
fynwch chwithau hefyd Fynd yn ymaith?” p At- 
t ag un llef, “At bwy yr awn ni? 
genyt ti yne mae geiriau y y bywyd tragywydd- 
ol.” y wraig ar 
ddihun, yn gwna gan ofyn ì mi yn syn a 
oeddwn yn cysgu; yr hyn pan sicrheais, a 
R Cymau odd yn fawr, ac a ddywedodd, “Ni 
ais 1 well pregeth erioed — cysgwch 
eto.' y” Yn Maesnoni y traddododd Mr, Jones 
eì brege aant” tas, A bry rydnawn, sbbath, 
trwyì yw luddias y gwr a 8 - 
iasid ynoi ddyfod. Bu cryn be er ar ei 
feddwl. i ymallyd yn y gorchwyl y tro hwn ; 


ond daer ellon oddiwrth y brodyr, 
efe a niad ddhgodd; & theimlai hefyd mewn 

ymad mai imhgfyg ynddo oedd ymwneud 
yrf fath | ymn a! o hyny. allan cymellid ef 


at yr byn nych cyoeddid oed- 
faon. hebeei í ei ganìa a ch nd ef 
foesgar iawn os na addawai dyfod id ynt, a a 
phregethu. Wedi parhau am dymor yn b 
gethwr cynorthwyol ac achlysurol, cafodd 
alwad oddiwrth yr eglwys Annibynol yn 
Rhydybont 1 ddod yn weinidog addi; ac 
dwyd ef i'r 1 hwnw Awst 9, 1775, 
pan yn 30 mlwy Yr oedd y gweini- 


J. Griffiths, Glandwr; Owen Davies, Tre- 
lech; Rice Davies, Canerw; Thomas Davies, 
Llanybri, &c. Llafuriodd Mr. Jones yn 
ddiwyd, gyda chymeradwyaeth a llwyddiant 
mawr, gan gael hawd ch nid bychan 
yn ngo golwg eglwys a'r byd. Ymhelaethodd 
ei ddefny oldeb lluosogodd lwys a'r 
dawyr, fel y bu raid adeiladu capel 
Felaethach mewn man mwy cyfleus; “ dr 
ychwanegwyd beunydd at yr eglwys _y 
&fyddent gadwedig.” Heblaw yn nht 
bont, gweinyddai yn achlysurol yn Ho 
Gwernogle, Abergorlech, a i bu gofal eglwys 
Pencadair braidd yn gwbl arno am lawer o 
flynyddau. Bu yn gweini yn Horeb a Phen- 
o'r amser yr ymddifadwyd hwy o'u 
einidog hyd ei ymadawiad ef â Rhydy- 
nt. mn eì amser ef y cychwynwyd y gy 
manfa flynyddol gan yr Annib bynwyr yn 
Nghymru ; cynaliwyd y a ryn- 
rian, sir Benfro; a'r aì cychgood, 
Cafodd wahoddiad gan e lwys y y B 
Brycheiniog, ì u yn eu plith; Send 
t oedd Rhydybont ac yntau yn myn- 
wesau eu gilydd, fel nas gallai feddwl am 
ddatod y cwlwm ar y pryd. ynedd weinidog 
iddynt o gylch deugain ml d. Yn eì 
amaer diweddaf ef yr sdsisdwyd Oapel Noni, 
ac e 8 yno ei offerynol- 
iaeth ef, a di fel can cangen o Rydybont, a 
fu yn blaguro dan ei ofal hyd ei wiad 
yn y flwyddyn, 1816, o herwyd rhywbeth 


nad bwyll yma 
st blynyddau yn nwedlaf eì fywyd syd bu a 
wys Troedyrhiw, Dihewyd, dang ei ofal ne 
duol ef. ei offeryno iaeth ef ffurîwyd 
hi; ac efe a'i gwasanaethodd - ddlon, er 
yn awr mn llesg ac oedranus, d oni choll- 
odd 9i olygon, yr hyn a'i gorfododd i'w rhoi 
i i fyny. : fyw yv ddwy fi flynedd wedi hyny, 
anau cyfarwydd iddo; 
Dronothal hefyd ambell waith. Yn y cyflwr 
hwn hoffai yn fawr gael rhyw rai i ddarllen 
iddo, yn enwedig y misolion, er cael hanes 
r eglwysi. Parhaodd ei gyneddfau yn lled 
rd atn ynlefodd ry ychyd on ei hyn ai 
ao O, 
gwnaeth yn lled “ddisylw o bawb, odlioiths 
ar brydiau. Bu farw yn dawel ar y 18fed o 
Chwefror, 1832, yn 88 mlwydd oed, wedi bod 
yn yn y einidogaeth 57 o ynyddau. Yn ol 
ym claddwyd ef yn mynwent 
capel newydd Rhydybont, pan y gweinydd- 
wyd ar yr achlysur gan y Parchedigion W. 
Jones, gweinidog y lle; Moses Rees, Pen- 
Mn go Er Fae 
8, Ne wyd, y ddau o. u. 
Fn dyn, yr oedd Mr. Jones yn wr ôl o 
gorffolaeth, ac o gyfansoddiad cadarn; yn 
meddu galluoedd eneidiol llawer uwch na'r 
. Erei fod yn amddifad o addysg 
athrofaol, Y oedd eì amgyffredion cryfion, 
a'i gof digo yn gWwnaanae u iddo ef yn lle 
dysgeidiaeth. Eto gallai wneud defnydd go 








JON 17 JON 
dda o awduron Seisnig. Fel addysgwr cref- Ï treuliodd ac y terfynodd yr hen batriarch 
yddol, yr oedd yn dra phoblogaidd, parchus, | hybarch Jonathan Jones d hir, hynod, 
a chymeradwy. Cyfnfid ef uwchlaw llawer | a defnyddiol iawn. 
8 gawsent manteision. Deallai]. JONES, DAVID, teithydd llafurus yn 
natur y bedydd efengylaidd yn gystal a neb | mhlith M, Cymry yn Ffraino. Ganwyd ef 
luro geiriau | mewn lle 


yn 6i oes, hyd at fedru eg 
gwreiddiol, oddieithr ar ol ereill. Yr oedd 
yn Galfin cryf, ac yn Drindodwr diysgog; 
eithr yn hollol ddiragfarn tuag at bawb; ao 
ymdeim]ai mp rhydd i uno phawb 
8 addefent lawn a Duwdod Ori ith yr 
Ysbryd, a santeiddrwydd ymarferol. r 
oedd aberthu y gwirioneddau hyn yn ei olwg 
ef yn aberthu y cwbl. Fel llefarwr cyoedd- 
us, yr oedd yn hynod ddedwydd; ei ymad- 
roddion yn rhwydd a pharod, ac yn gymwys 
tuag at egluro ei feddylddrychau. Âr oedd 
yn llawn thineb, ac yn dra hoff o adrodd 
chwedlau er egluro ei faterion; eithr bob 
amser yn gwbl berthynasol, ac dyferu 
dros eì wefusau mor naturiol a rhwydd a'r 
pethau godidocaf; eto buasai arfer llai ar- 
nynt yn well, h , ermwyn y gweiniaid 
yn Seion. Yr oedd yn yn ym- 
eddianol (self-possessed); mis gwyddai am 
ludded; yr hyn, yn nghyd a rhwyddineb 
parabl, a wnelai y weinidogaeth yn esmwyth 
ìddo. Yr oedd eì weddïau yn hynod—yn 
ddieithriad yn ystyriol, us, synwyrol, 
teimladwy, ac mn cyfateb i'r amgylchiad— 
yn gyflawn o'r hyn fyddai briodol, heb fod 
H wag-siaradus a goreofn ger bron Duw. 
eddaì gymwysderau dai arwain a llyw- 
odraethu eglwys, gan y deallai y natur 
ddynol yn rhagorol. Os gwelai neb yn gyn- 
dyn nghylch rhywbeth dibwys, efe a gai 
lonydd; eithr os yn bwysig, ni roddai le am 
funyd. Ni wyddai mewn un lchiad 
beth oedd ofn dyn. Parchai ei uw — ym. 
ddygai yn weddus tuag at bawb; ond ni 
byd i neb ar ei fantais a gynygiai ei el o 
yn fwriadol—ni chynygiai neb ymosod arno 
ef ddwywaith. Ni tharawai neb ar lawr; ac 
ni thynai neb i'w daro ef er mwyn cael man- 
fa.is i'w daro yn ol; ond os ymwthiai rhywun 
arno yn anfoesgar, byddai hawdd gan 
hwnw ei adael yn llonydd byth ar ol hyn . 
Yr oedd yn hynod garuaidd a diddichell fel 
cyfaill, a'i gymdeithas llawn bywiog- 
rwydd ac amrywiaeth. _ Nid oedd iselder ys- 
bryd yn perthyn iddo. Pan yn galaru gyda'r 
arus, ei synwyr a'i ystyriaeth 
o'i ddyledswydd gre ddol, yn h na 
thymer naturiol, dyner a drylliog, a'i oy- 
mwysent ef i wneud hyny. Bu iod 
ddwyweith; cafodd 11 o blant oi wraig 


taf. Dygwyd John, y mab henaf, i fyny 

Ur weinidogio , &bu baw ynddi, Wedi bod 
fydd ì fyw wrth ei ddysg.—aeth trwy dem 

1 ôl trwy derm 

ei addybg fel llawfeddyg; ond bu farw cyn 
cael fawr brofiad ar y byd. Nis gallasai 
lleill ymladd eu ffordd trwy y byd fel y gell 
eu ffordd trwy y y - 

gada Sd bi y nnig ab ddini a mhryd. 
w e , yn - 
nawn bywyd, ond etifeddiaeth fwyaf pob 
gwir Gristion—Dow a'i ragluniaeth. Felly 


& elwir Owmcreigaufach, plwyf 
Llanfihangel-ar-Arth, sir Gaerfyrddin, 
Chwefror 11eg, 1793. Yii dad, y Parch. Thos. 
Jones, o din, oedd y pryd hwnw 
(ac felly yr un modd ei oes) weini- 
og ffyddlon gyda yddion Galfinaidd ; 

ac felly dygwyd dd ì fyny mewn d 
a moesau crefyddol o'i febyd, gan gael y 
fraint o hyfforddiant ei rieni, yn nghyd ag 
anogaethau yr eglwys, fel y mhe yn oredig 
i blant yr enw ym gyffredin eu cael. Ni 
bu y manteision yn yn ofer iddo ef, canys 
elwyd yn amlwg yr effeithiau buddiol o 
honynt arno, pan nad eto ond ieuanc 
lawn. Pan nad oedd ond un mlwydd ar 
ddeg oed arferai wni rhan o'r dyled- 
swyddau teuluaidd ar yn ail a'i fam, pan 
fyddai ei dad parchus oddicartref. Gosod- 
wyd ef pan yn dra ienano en ger Y 
e yn y gymydogaeln, lle y o - 
â. wybodaeth led helaeth o elfenau dysg- 
ei . Wedi hyny anfonwyd ef i ysgol 
bellach oddicartref, lle y cynyddodd yn 
fawr yn y Lladinaeg. Yn nesaf tuag at ei 
ddwyn yn mlaen mewn cydnabyddiaeth & 
dysgeidiaeth uwchraddol, symudwyd ef i 
ysgol ramadegol Cae din, yr hon a_arol- 
ygìd gan y Parch. David Peter, un o athraw- 
on y ooÌOg Henaduriaethol & y dref hono, 
a gweinidog yr eglwys Annibynol Heol 
Awst, yn an lle. Yn fuan wedi myned 
yno hynododd ei hun fel y penaf o'r ysgol- 
eigion o'i gyfoed yn yr ysgol. Yr oedd 
wedi darllen rhanau helaeth o waith Virgil, 
Horace, Oioero, a Sallust, cyn ei fod yn 
dair ar ddeg oed. Pan oedd y bumtheg 
mlwydd oed, rhestrwyd ef ar lyfrau y coleg, 
fel astudiwr lleyg, ac yna ymroddodd yda 
dyfalwch mawr i ddysgu rhesymeg, areitheg, 
rhifyddiaeth, mesureg, &c., yn ol trefn y 
coleg. Ond nid oedd astudiaeth y celfydd- 
ydau hyn mor gydweddol a'i chwaeth a'r 
cangenau blaenorol a enwasom, gan mai 
tuag at ddysgu ieithoedd yr oedd ei athry- 

lith ì naturiol; ac yma dechreuodd dd 

yr Hebraeg, o'r hon wedi hyny y cyraedd 
wybodaeth helaeth. Hyd yn hyn ei amcan 
oedd ymbarotoi i ymgymeryd a_ galwedig- 
aeth feddygol, ac yr oedd ei fyfyrdod wedi 
bod yn neillduol i'r perwyl hwnw, ac yn wir 
yr oedd ynddo bob amser wedi hyny duedd. 
iad cryf i astudio physygwriaeth; ac ar ach- 
lysuron pan na fyddai meddygon proffasedig 

o fewn cyraedd, rhoddai gynghorion o'r 

ei hun, y rhai yn fynych a brofwyd yn fudd- 
iol. Ond yn gymaint a'i fod yn awr yn cael 
ei oruwchlywodraethu deimladau cref- 
ddol, a thosturi at eneidiau anfarwol, pen- 
erfynodd yn gynar yn y flwyddyn 1808, i 
GyDyg ei hun i weinid yr efengyl. 
amlygu o hono y penderfyniad hwnw, 
ymofynwyd pa gym rau oedd ynddo i'r 
; & holwyd ef gan y Parch. Dafydd 


JON 








Jones, Llangan, drwy gym 

wn cyflwynwyd ef 1 sylw aroly 
athrofn Arglwyddes Huntington, yn Ches- 
hunt. Derbyniwyd ef ar brawf i'r athrofa 
hono yn mis Medi ï flwyddyn a nodwyd. 
Yn ystod y pedair blynedd y bu yn yr 
athrofa cynyddodd yn fawr mewn dysgeid- 
iaeth. Nid digon oedd ganddo gyflawni gor- 
chwylion gosodedig yr athrofa, dechreuodd 


eradwyaeth yr 


ddy :* Arabaeg drwy gynorthwy caredig 
y prif athraw Persiaidd, dysgedydd yr ìeith- 
oedd dwyreiniol yn ngholeg yr India Ddwy- 


reiniol yn Haleybury. Yn y cyfryw fyfyr- 
iaeth y treuliai eì ddyddiau gwyliau a'i 
oriau seibiant; a thuag at ei hyfforddiant 
rhagllaw, ysgrifenodd y cwbl o'r gramadeg 
Arabaeg rhagorol a fenthyciasai gan yr 
athraw a grybwyllasom. Ar ei ymadawiad 
o'r athrofa dychwelodd i Gymru dros tua 
thri mis, a threuliodd yn mron yroll o'r am- 
ser hwnw i bregethu yn siroedd Caerfyrddin, 
Aberteifi, a Phenfro, yn Gymraeg ac 
Seisneg. Ar olhyn bu yn gweinidogaet u 
yn achlysurol mewn amrywiol fanau, yn 
perthyni bobl yr Arglwyddes Huntington ; 
ac ordeiniwyd ef i waith y weinidogaeth yn 
mis Medi, 1814. Bu yn llafurio ng merad- 
m y bobl grybwylledig, heb un- 
rhyw adyg a ddiadau nodedig i'w coffhau yn 
ei weinidogaethol. Yn y flwyddyn 1817 
Cyfarfyddodd a rhyw brofedigaethau neill- 
duol, y rhai dros ryw ysbaid o amser a'i 
suddasant mewn dirfawr ofìd; ond eto, bu 
y tro yn y diwedd yn fendithiol iawn i'w 
enaid; ac efe ei hun a'i cyfrifai yn amgylch- 
iad arbenig o ran ei natur a'i effeithiau ar 
ei feddwl, fel or berwydd y eilw ef yn ei 
ddyddlyfr, “ ornewydd ei weinidog- 
aoth.” y der osdd ei bregethau ar ol hyny Yn 
d tystiolaeth amlwg ei fod yn un oedd 
wedi, eled pla ei galon ei hun, ac a wyddai 
am ddichellion diafol. Yn 
ymsefydlodd i raddau yn 
parhaodd heb nemawr goll yn agos i dair 
blynedd, a bu yn offe i droi eneidiau at 
Dduw. Pan symudodd y Parch. W. Kemp 
o Abertawe, ì fyned yn athraw duwinyddol 
coleg Cheshunt, yn y flwyddyn 1821, cafodd 
Mr. Jones wahoddiad ìi eryd gofal gwoi- 
nidogaethol y gynulleidfa hono yn ei le ef. 
Yno cafodd ddiadell serchog, allafuriodd yno 
gydag hyfrydwch a chymeradwyaeth. Pan 
dechreu ar eì gweinidogaethol yn 
Abertawe, yr oedd mewn mwynhad o iechyd 
a bywiogrwydd braidd tu hwnt i'r cyffredin, 
fel y esid dysgwyl hir flynyddoedd o 
gyd-hyfrydwch r wng ei braidd ac yntau; 
ond nid felly yr oedd Duw wedi bwriadu. 
Pregethai yn fynych ar fwrdd. y llongau 
orthladd, gan ddangos yn wastadol 
deimladau dwysion yn achos ysbrydol y mor- 
wyr a gyrchent yno; ond yn y flwyddyn 
1822, pan yn pregethu felly cafodd anwyd 
trwy awel lem o'r mor, effeithiau pa un a'i 
dylynodd trwy ei oes ; ac ì wneuthur y niwed 
yn fwy, yr oedd yn rhaid iddo bregethu pre- 
th angladdol un hwyr yn yr addody. 
e yr oedd cynulliad pobl yn lluosocach nag 


flwyddyn hono 
enffordd, ac yno 


18 JON 


a —— —_—_ —_— a — — —s  s. . -_s- s .. . 


arferol. Ar ol hyn cafodd fynych ffrewyll 
gan yr eisglwyf, yr hyn yn yr haf canlynol 
a'i gorfododd i ymatal yn llwyr oddiwrth 
bregethu, pan eì cymerwyd ef enynfa 
lem yn eì mygyfaint, trwy ymdrech wrth 
deithio yn Ebley, yn sir Gaerloyw, a_phre- 
gethu yno y Sul canlynol. Wodi hyn bu 
yn edifar ganddo iddo ymddiried gormod i'w 
nerth corfforol. Soniai yn fynych am dymor 
y cawsai lawer o addysg ysbrydol a dyddan- 
wch tu hwnt i ddim a Yrofnsai amser 
iechyd. Erbyn Awst 1823, yr oedd wedi 
cael adferiad i'r fath raddau nes bod yn allu- 
og i bregethu i'w gynulleidfa; a dywedai yn 
ei ragdraeth i'r bregeth gyntafa bregethodd 
wedi adferiad ei iechyd fel y canlyn :—“ Y 
maemwy na thri mis ar ddeg er pan sefais i 
fyny yn y lle hwn i'ch anerch o'r blaen, dros 
yr hwn yspaid y'm cadwyd yn mhair cystudd, 
ac yn ngwyneb pob ymddangosiadau rai 
troion, nid oedd fawr sail i ddysgwyl y bu- 
asem yn cael cyfarfod a'n gilydd y tu yma 
i'r cyfarfod mawr cyffredinol ger bron 
brawdle Orist. Yr oeddwn yn gallu edrych 
yn mlaen yno yn ddiarswyd, gan wybod nad 
arferais i chwedlau cyfrwys yn fy ngwein- 
idogaeth yn eich mysg, a'r gwirioneddau a 
draddodais i chwi, oedd. y colofnau a gynal- 
lent fy enaid pan oedd calon a chnawd yn 
mron pallu. Bendigedig fyddo Duw, yr 
oeddwn yn teimlo fy hun yn ymroddgar i'w 
ewyllys ef, ac yn canfod cariad a doethineb 
yn ei ymddygiadau tuag ataf.” Cyn i Mr, 
ones bregethu ond dros ychydig o amser ar 
ol ei adferiad i'w iechyd, gwelwyd fod ei an- 
sawdd adfeiliedig galw am iddo adael 
Abertawe, a chynghorwyd ef i fyned i Dde- 
heudir Ffrainc ì dreulio'r gauaf. Dylynodd 
y cyngor hwnw; ac er eì gysur teimlodd 
wellhad nid bychan yn ei iechyd tra y bu yn 
y wlad hono; a chafodd ddifyrwch mawr i'w 
feddwl trwy ddysgu y Ffrancaeg yn ei oriau 
hamddenol. Gofidiai pan wedi myned yno 
o herwydd prinder moddion o ras; 6nd o'r 
diwedd daeth o hyd i ryw ychydig, gyda 
pharai y gallasai dreulio y Sabbathau 
adeiladol mewn crefydd gymdeithasol.  Er- 
byn hyn tybid ei fod yn enill cryfder yn 
gyflym; ond yn mis Mawrth, 1824 newid-, 
lodd yr hin yn ddisymwth, yr hyn a ddyg- 
odd yn ol eì hen afiechyd, yn nghyda gradd- 
au mawr o'r gwaedlif. Yn nghylch y pryd 
hwn cymerodd achlysur, drwy fod ei breswyl- 
fod yn gyfleus i ddyfod i gydnabyddiaeth a'r 
iaith Basgue, yr hon a siaredir gan lwyth o 
bobl a breswyliant yn mynyddoedd Pyren- 
nees, y Thai o ran eu hynafiaeth, y dywedir 
iddynt amryw oesoedd yn ol, gilio o flordd y 
gorthrymder yn Rhufain, a dyfodi anadlu 
awyr rhyddid yn nghilfachau y mynyddoedd 
llechweddog hyn. Yn yspaid ei arosiad yn 
y lle hwnw, daeth hefyd mewn modd an- 
nysgwyliadwyi gydnabyddiaeth a brodor o 
hen dalaeth Llydaw, yr hwn a fedrai siarad 
ychydig o iaith y dalaeth hono. Daeth i 
ddeall fod y Llydawaeg yn perthyn yn agos 
i'r Gymraeg; yr hyn a barodd iddo bender- 
fynu dychwelyd adref trwy ryw barth o'r 








JON 19 





dalaeth bwylledig. Felly efea ymwel- 
odd a Nantoo a Hennes, lle y cafodd dderbyn- 
iad wgar, yn enwedig yn Rennes, a 
llawer o rwyddineb yn ei ymofyniadau yn 
nghylch iaith y bobl. Deallodd yn amlwg 
nad yw y Gymraeg ac iaith Llydaw ond dwy 
ngen o'r un iaith. Dychwelodd i'r 
wlad hon Mehefin, gydag arwyddion ei 
fod yn well o ran eì ìechyd. Pan gyraedd- 
odd i Lundain, crybwyllodd am gyflwr y 
Llydawiaid wrth ryw gyfeillion yr oedd 
erthynas rhyngddynt a Chymdeithas y 
iblau, a thueddwyd y rhai hyny i'r un 
golygiadau ag ntau yn mherthynas i'r 
lydawiaid. Nid oedd yn hysbys iddynt hyd 
hyny pa dafodiaith a leferid yn Llydaw ; ond 
an hysbyswyd i ddirprwywyr y Feibl Gym- 
eithas fod iaith sathredig Llydaw mor wa- 
hanol oddiwrth y Seisneg, teimlasant yn ol 
gwir egwyddor y gymdeithas, awyddfryd i 
roddi i bobl Llydaw gyfleusdra ìi ddarllen 
““ yn eu hiaith eu hunain fawrion weithred- 
oedd Duw.” Yna aeth Mr. Jonesat ei bobl i 
Abertawe, a gallodd bregethu iddynt dros 
tfua thri mis, unwaith bob Sabbath, heb 
deimlo dim effeithiau niweidiol. Ond fel 
oedd M gauaf yn nesu, dechreuodd deimlo 
gwendid drachefn, a chynghorwyd ef i beidio 
aros RF Abertawe dros Y gauaf. Yn awr 
yr iFbrrwywyr y Fei ymdeithas 
wedi cwneud cynyg caredig a haelionus, i 
roddi ìddo bob cynorthwy angenrheidiol os 
byddai yn teimlo tuedd i ddychwelyd i 
Lydaw, i chwilio yn mhellach yn mher- 
thynas i'r drefn a'r moddion ìi gael trwy y 
wasg yniaith Llydaw, ran neu y cwbl o'r 
ysgrythyrau santaidd. Gan fod y fath gyn- 
ygiad mn gytunol a'i ddymuniadau, pender- 
fynodd ddychwelyd, a threulio y gauaf yno i 
wilio ì'r pethau ag oedd mor orphwysedig 
ar eì feddwl. Wedi myned yno teithiodd yn 
mron trwy bob rhan o'r wlad, er mwyn 
gwneuthur ei hun yn gynefin a'r iaith, a 
chael bodaeth sicrach pa mor belled ei 
harferid. mewn ymddyddanion cyffredinol. 
Yn mherthynas i'r amcan oedd mewn golwg 
ganddo ef, llwyddodd mor bell a chael gan 
wr boneddig cyfarwydd yn y Llydawaeg i 
' gymeryd arno y gorchwyl o gyfieithu y 
Testament Newydd o'r Vulgate i'r ìaith hono, 
ac i gyraeddyd y fath wybodaeth o'r iaith ag 
a'i galluogai i ddiwygio y cyfan. Yn mis 
Mai, 1825, efe a ddychwelodd i'r wlad hon, 
heb fod ei iechyd yn ngolwg ei gyfeillion 
ddim gwell na. phan gychwynodd allan yn 
WM Hydref blaenorol; eithr yn ei feddwl ei 
un tybiai ei fod yn gwellhau yn raddol, 
fel y mae yn dueddol iawn i rai yn yr un- 
rhyw amgylchiad ; ac oddiar yr hoff dyb hon 
anturiodd i ddychwelyd i Abertawe, er 
gwneud prawf a oedd ei nerth yn gyfatebol 


1 gyflawnj ei ddyledswyddau yno. Ond yn 
fuan teimlodd ei nerth eilio i'r fath 
raddau, nes y gwelod amlwg fod yn 


rhaid iddo roddi fyny ofal y bobl ag oedd 
mor anwyl a hoff ganddo. Yn yr adeg yma 
cafodd wahoddiad oddiwrth arolygwyr coleg 
Cheshunt i gymeryd arno ofal yr ysgoleig- 





JON 


— 





ion ieithyddol yn yr athrofa hono, a'r hwn 
wahoddiad y cydsyniodd. Pa mor gyfaddas 
ydoedd i'r sefyllfa ddifrifol hono sydd hysbys 
i'r rhai oeddynt adnabyddus o'i yraedi 
au blaenorol. Ei wy th o'r ieithoedd 
dwyreiniol ydoedd eang ; ac am ei gyraedd- 
iadau yn yr Hebraeg, y mae ei dreithawd a 
elwir Principia Hebraica, yn rhoddi prawf 
digonol. Yr oedd yn hyddysg hefyd yn y 
Galdaeg, y Syriaeg, a'r Arabaeg; yr oedd 
hefyd wedi dechreu dy y Bersiaeg. Yr 
oedd yn gynefin a'r uwch-awduron Groeg a 
Lladinaeg er fachgen; ac mor hoff yd- 
oedd o'u prydferthion, fel yr arferai dreulio 
ei oriau hamddenol i fyfyrio arnynt ar ol 
iddo ddechreu ar ei waith gweinidogaethol. 
Gyda'i fod wedi ymaflyd yn y ddau orchwyl 
pwysig, sef adolygu y cyfieithad o'r Testa- 
ment Newydd i'r Llydawaeg, a llywyddu 
yr add A ieithyddol yn ngholeg Cheshunt, 
torwyd ef ymaith; a phe buasai yn gwybod 
fod ei angeu yn nesau mor brysur, ni phar- 
asai hyny un dychryn iddo ef; trwy ymaflyd 
y ny Iachawdwr trwy ffydd, oedd yn 
meddianu gwrthfeddyginiaeth effeithiol rhag 
dychrynfeydd angeu. Yr os cyn el 
farwolaeth, cymerodd un gweinidog, a'r hwn 
yr oedd yn ymddyddan, sylw neillduol o'r 
dull melus y soniai am artrefu gyda'r Ar- 
glwydd yn y nefoedd, fel un cynefin a blaen- 
rawf y gwynfyd fry. Yroedd ansawdd ei 


wrth frawd yn weinidogaeth, a'r hwn yr 
oedd yn ym dyddan ychydig oriau cyn ei 
farwolaeth, ei fod yn gysurus o ran cyflwr 
ei enaid, a. chanddo heddwch tuag at Dduw 
trwy Waed Crist. Yn nghylch awr cyn ei 
ymadawiaid y dygwyd ef 1 goelio fod eì ym- 
ddatodiad ger llaw. Yna deisyfodd ar fod i 
un Mr. Sanders, yr ysgolaig hynaf mn yr 
athrofa, gael ei gyrchu ato, ac aros gydag ef. 
Gofynodd Mr. Sanders iddo pa fod oedd 
yn teimlo ei feddwl yn awr ar gyffiniau byd 
arall. Atebodd yntau, “ Tawel.” y 
gair diweddaf a ellid ei ddeall ef yn ei yngan; 
Ceisiai ddywedyd ychwaneg, Ond ni ellid ei 
ddeall. Yn ebrwydd ar ol hyn dechreuodd 
eianadl fyrhau yn yflym, nes o'r diwedd 
yr anadlodd ei ynadln olaf, mor “'ddi- 
gynwrt,” fel y dywedai Mr. Sanders, “* fel 
aban yn myned ì gysgu.” Fel hyn yr ym- 
adawodd. y Parchedig David Jones, dydd 
Iau, Medi laf, 1825, yn 39 mlwydd oed; yr 
hwn a borchid fel Oristion gostyngedig, 
einidog ffyddlon, ac ysgolaig nodedig. 
Bu farw yn Cheshunt, ac yno y claddwyd ef. 
JONES, JOHN, Huncorn. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1787, a bu farw Gorphenaf 
25ain, 1860, yn ei dŷ ei hun jn Runcorn, yn 
ï3 mlwydd oed. Mab ydoedd ef i'r hen fardd 
hybarch Edward e ones, yN Faes lwm, ac 
o y wyd ef. Tra thebygol mai yn 
îe hapel y Prion y dechreuodd ÔL yrfa gref- 
yddol. mgymerodd yn ieuanc a'r gwaith 
o gadw ysgol, ac ysgolfeistr da iawn ydoedd. 
Jolin Jones, Llansanan, y gelwid ef ar y 
cyntaf; aeth wedi hyny yn John Jones, 


JON 


Fochdref. ] g&is ei 
cyfeillion i Ruthyn, ac yn ddiweddaf oll, 
symudodd i Runcorn, lle y treuliodd fwyaf o 
ran ddiweddaf ei oes. Jon Jones, arol ben 
ei hun ydoedd; ond er hyn yn 
John Jones yn mhob man, a chafodd y fraint 
o fod felly hyd ddiwedd ei oes, ond mid oedd 
neb arall yn debyg iddo. Xr oedd amryw 
o'r un enw wedi bod yn enwog yn perthyn 
i'r pwlpud ; ond nid oedd y brawd o Run- 
corn, o natur na thrwy ymgais yn debyg i 
un o honynt ond iddo ei hun. Gwisgai ar- 
ddull boneddigeiddrwydd ei holl ym- 
ddygiadau, o ran edrychiad, llais, tymer, ac 
ymddygiad mhob man ac ar bob am- 
gylchiad; a hyny yn eithaf rhydd oddiwrth 
gymhendod ar dres. Aeth & ei holl 
ith byd yn mhob cys y bu ynddo 
yn RH HAU iawn. Er bod gryn lawer 
yn ei gymdeithas, ni chlywid ganddo air 
bras na_llais uchel, ac ni welid un cyffro yn 
ei dymer. Os digiai, medrai guddio hyn 
yn hollol; os cafodd ei ofidio, ni chafodd ne 
wybod hyny. Gallesid yn ddibetrus ei alw 
yn wir gyfaill; gellid arllwys cyfrinach heb 
un gradd o ofn y gwnai fradychu hyny. _ Er 
iddo lafurio am ei oesam ychydig o gyd- 
nabyddiaeth, ni chlywodd neb mo hono yn 
cwyno, er nad oedd ei ddystawrwydd ef yn 
cyfiawnhau ei adael felly. Ni chymerodd ef 
arno ran neillduol yn nhrafodaeth gyffred- 
inol yr achos, ond bod yn anymyrgar, am y 
arnai fod eì nag e 
AM y lafur cref dol oedd yr 


Symudodd oddiyno ar 


at hyny. Mo Sr yfarodyd ol oedd y 

bbathol, y c ydd eglwysig, a'r 
yn pud, ac ymweled a'r cleifion a'r profedig- 
aethus. Cynysgaeddwyd ef a dawn ì fod yn 
un o'r rhai hynotaf gyda'r ysgolion Sab- 
bathol a'r cyfarfodydd eglwysig; ac er na 


cheid yn ei 


manylgraff, 
ddynt sylweddau yr efengyl mewn ysbryd 
dfengylaidd y edig adysyml; & 
diam bydd ddo lawer yn goron gor- 
dyn ydd Crist, na bu ei lafar yn ofer 
d effeithiau rhy- 


codi ei fwyall dyrus goed; ” y 
afn yn foddion dychweliad i laweroedd. Ond 
bu farw—do, ou rw mae yr wn yn byw 
mewn tangnefedd. os neu ddwy cyn 
ei farw dywedai, “Cefais dri gwahoddiad 
oddiwrth ffryndiau, un yn fy ngwahodd yno 
am dymor i wella, y llall yn ngwahodd 
am dymor yno i gryfhau, a'r trydydd yn 
anfon yn ddystaw “' Dring i fyny yma! dring 
ifyny yma!” _ A galwad y trydydd a fu 
drechaf. Dywedai Sabbath neu ddau cyn ei 
farw, “ Gallaf ddyweyd fel Paul, Mi a ged- 
wais y ffydd.'” Y noson olaf y bu ar cd 
ddaear, pan oedd eì galon a'i gnawd w 
pallu, d edai wrth y rhai oddi amgylch 
ìddo, «Y mae hi ì fod NC n fawr 19nO, 
ac am chydig.” ìyn troes 
Saydig a rhoddodd. ei law dan ei ben, & 
hydorai y teulu ei fod yn eael hamdden cwsg, 
end huno am byth yn y byd hwn a wnae 


20 


JON 





efe. Felly y bu ef farw yn berffaith dawel 
am 6i achos eì hun, ond yn llawn fal am 

achos Oymreig yn y lle. wyd ef y 
Lun canlynol yn anrhydeddus fel gwr uw, 
ac un o ffyddloniaid Israel. 

JONES, DAVID, Oendl,. Mab ydoedd i'r 
Parch. D. Jones, Efailfach, ger ontrhyd- 
yfen. Ganwyd ef yn mis Mawrth, 1837, 
mewn fferm o'r enw Ffynonlwyd, yn agos ìi 
Benrhiwgoch, si ì Pan yn 


sir Gaerfyrddin. 
fachgen, yr oedd yn un o'r rhai mwyaf byw- 
th. 


log &c iachus, allawer o awydd ac 
ynddo i gyraedd d idiaeth a gwybodaeth 
mddengys fod cyflwr ei enaid, hawliau 
cariad Iesu Grist, a'i ddyl dd i'w wnas- 
anaethu, yn ymwneud llawer â'i feddwl pan 
yn dra ieuanc. Y pethau hyn gydd yn rhoddi 
cyfrif am ei d moesol cyn ìddo ddechreu 
byw yn ol, os nad hyn oedd dechreu 
t.bywyd wnw, yr hwn a ddadblygodd ei 
un o radd i radd, hyd nes y daeth yn ddigon 
cryf i ddylanwadu arno i dd yr iau,i 
godi y groes, a dylyn Mab Duw mewn proffos 
gyoeddus. Pan tua 16 mlwydd oed bu iddo 
ymuno ag egl y Bedyddwyr yn Nhre- 
îoris. Peirianydd oedd wrth ei alwedigaeth, 
a bu am rai blynyddau gweithio engine 
perthynol i bwll glo ei dad, yn nghymydog- 
aeth Treforis. Ond pan oedd ef tua deunaw 
mlwydd oed, rhoddodd rhagluniaeth dro 
mewn cysylltiad a'r teulu; a'r canlyniad o 
hyn fu, i'w rieni a'r holl deulu symud i 
Gwmafon. Fel peirianydd, yr oedd yn dra 
medrus; oblegyd wedi ìddo ddyfod i Gwm- 
afon, ymddiriedwyd iddo oruchwyliaeth un 
o'r peirianau yn ï lle. Dylynodd yr alwed- 
igaeth hon yn Ngh on am fua phum 
mlynedd, sef hyd tua diwedd 1859, pryd y de- 
chreuodd bregethu yr efengyl, ac y rhodd- 
odd heibio ei alwedigaeth fel peirianydd, er 
mwyn rhagbarotoi er cael derbyniad yn fy- 
fyriwr i athrofa Pontypwl. Bu am tua 
blwyddyn yn ddiwyd a llaforos yn gloywi ei 
hun yn y gwahanol gangenauo wy th, 
&c., d yn angenrheidiol er cael der- 
iad i'r athrofa, yr hyn a gymerodd le tua 
diwedd y llwyddyn 1860. Oyn ei fyned- 
iad i'r athrofa, byddai yn fynych, wrth 
angen, yn pregethu êl eglwys gartref, 
ac yn ngwahanol eglwysi y gymydogaeth, 
yrhyn a wnai gyda llawer o gymeradwy- 
aeth. Treuliodd dair blynedd yn yr athrofa 
yn ymdrechol a llwyddianus; a gwnaeth 
defnydd da o'i fanteision. Tra yno, enill- 
odd barch, ymddiried, a chyfeillgarwch ei 
athrawon parchus a'i gydfyfyrwyr. Yr oedd 
ynddo lawer o awydd ì dreulio peda'r blyn- 
edd yn yr athrofa, a myned i weinidogaethu 
i blith y Seison ; ond ofnai y buasai ei nerth 
corfforol yn pallu, pDlegyd nid oedd yn 
teimlo yn gryf, ac nid ei iechyd y peth 
y dymunasai iddo fod er ys rhai blynyddau ; 
ac ni ddarfu i dair blynydd o efrydiaeth -yn 
yr athrofa wella dim twyn bai y Duasad 
weinidogae ffafriol i'w iechy 
y a'r athrofa, a hyn Ua achos iddo cyd 
eud cais am arall i fwynhau 
manteision athrofaol.” Y canlyniad fu, idde 








JON 


——_ ——— — ———_—————————_ — a 


ar ddiwedd. y flwyddyn 1863, dderbyn gal- 
wad dol yr eglwys yn Nghendl, air 
Fynwy. Neillduwyd ef i gyflawn waith y 
weinidogaeth y Sabbath a'r Llun olaf yn 
Bhagfyr, 1863; a bu yno yn gyeinidogaethu 
gyda llawer o raddau o lwyddiant, vn nghyd 
a chymeradwyaeth mawr, hyd nes y methodd 
gan afiechyd. Bu yn hynod ìsel ac yn an- 
nhebyg iawn ì wella tua chanol yr di- 
weddaf ; ond adgyfnerthodd gehydig. Yn 
mis Medi, argymerodd wedi hyny a'ì lafur 
yn maes ei yeinidogaeth yn Nghendl; a 
mawr oedd llawonydd a_ diolchgarwch 
frawdoliaeth o'i gael ef drachefn i'w plith 
2 gyoeddi o'r areithfa anchwiliadwy olud 
gras. Yr oedd eu teimladau yn awr yn ail 
1 deimladau Mair a Martha, pan gawsant 
Iazearus yn ol o'r bedd. Yr oeddynt bron 
wedi ei roddi ì fyny; a phan ddaeth i'w 
plith wedi hyny, gyda chyflawnder bendith 
efengyl y tangnefedd, yr oedd eu llawenydd 
yn fawr, oblegyd yr oedd ef yn ystyr hel- 
aethaf 1 gair, “yn mynwes eì eglwys.” 
Ond ni amr y g^ haw i. y tawelwch wn 
arol y dymestl; dychwe yc u ar 
ol y gwlaw. Er mor gryf ei awydd. a'i ben- 
derfynìad i ddylyn a pharhau ei waith, 
aeth afiechyd yn ach na'r oll.  Pregeth- 
odd yn Nghendl y waith ddiweddaf am 
y Sabbath cyntaf yn mis Tachwedd. - 
chwelodd ddiwedd yr wythnos hono adref ì 
Gwmafon. Dangosodd barodrwyd yn hytrach 
mwy nog arfer 1 bregethu yn Nghwmafon y 
nos Sabbath canlynol, yr hyn a wnaeth ar 
ymlyniad Ruth wrth Naomi, yn hynod dodd- 
edig ac effeithiol, ond yn fyrach a chyda llai 
o nerth nag prfer. ad onmlai ei hen g eillion 
wys o herwydd ei olw WM g a llei- 
Tad ei nerth; ond nid oodd ef yn meddwl, 
ac nid oedd ond ychydi ereill yn meddwl, 
mai d y tro ola iddo bregethu. Ond 
felly y bu; seliwyd i fyny ei weinidogaeth 
am byth nos Sabbath, y 12fed o Dachwedd, 
1865. Ni phregethodd air byth mwyach. 
Y man oy pregethodd ei bregeth taf 
pregeth ei bregeth ddiweddaf; diosgwy 
ef o'r artogaoth weinidogaethol yn y man y 
gwisgodd i. Y darfodedigaeth—y clefyd 
twyllodrus hwnw—oedd ei afiechyd; ac er 
ei fod yn gwaethygu a raddol, eto bwriadai 
wella a phregethu Crist, a hwnw wedi ei 
groeshoelio, am flynyddoedd eto i ddod. Ond 
y oedd yr amlwg eì fod yn gwaethygu bron 
b dydd—ei fod yn agosau yn gyflym 
tua'r terfyn. Dyoddefodd lawer yn nghorff 
y ayneddgs olaf y bu fyw, ond yr oedd yn 
amyn r, ac ymo yn ewyllys 
o dan alluog law Duw. Yr odi woli credu 
nad oedd gwella mwy yr ochr hyn—mai ym- 
adael oedd raid; ac ar foreu dydd LÌnn 
Ionawr 15fed, hunodd yn dawel yn yr Iesu. 
Claddwyd ef y dydd Iau canlynol, pryd y 
daeth torf luosog yn nghyd, yn th y 
rhai yr oedd tua phumtheg o weinidogion. 
Yr oedd yn gyfaill cywir a ffyddlon. Nid 
oedd byth yn frysiog i wneyd cyfaill. Cy- 
merai ef bwyll i wneyd cyfaill fol nn fyddai 
eisiau ei newid. Y rhai a wnaed ganddo yn 
D 


31 


JON 


—  N em o & 


gyfeillion iddo, buont felly hyd y diwedd. 


r oedd ganddo olwg fawr ar ei eglwys, a 
chan eì eglwys olwg fawr arno yntau. Er 
ei fod yn gwybod fod y lle yn niweidiol i'w 
iechyd, eto yr oedd yr anwyldeb a goleddai 
at bobl ei ofal gymaint, fel nas gwyddai pa 
fodd I ymadae â hwy, â dewis ereill yn eu 
lle. Yr oedd ei gymeriad moesol yn ddi- 
frychau, a'i ofal am dano yn nesaf peth at eì 
ofalam eienaideihun. Ystyriai fod ei lwydd- 
iant a'i ddefnyddioldebi achos ei Geidwad i 
raddau helaeth yn ymddibynu ar hyn. Er 
ei fod fel blodeuyn wodi o, eto y mae 
arogl hyfryd ar eì ol yn mhob man lle y bu. 
Bwriadai ef gyflawn llawer o waith mewn 
blynyddau i ddod, a dysgwyliai ereill iddo 
wneud hyny. Ond dyruswyd y cynlluniau, 
acaeth y bwriadau yn ddrylliau. Uwymp- 
odd ar eì uchelfanau, ond cwympodd ì godi, 
a chodi yn uwch ac yn well. Oynlluniau 
dynion a ddyruswyd—dd dim ar 
gynlluniau mawrion Duw. Yr oedd eì sy- 
mudiad yn gwneud i fyny ran o gynllun a 
chyngor annhoredig yr Anfeidrol. Mae 
awr yn gorphwys oddiwrth ei lafur, a'i weith- 
redoedd yn ei anlyn ef. 

JONES, J OB , Birmingham, a anwyd 
yn Nghaerfyrddin, yn y flwyddyn 1798 neu 
1799, a chafodd y fraint o gael ei ddwyn i 
fyny mewn teulu crefyddol, a thrwy hyny 
mwynhaodd lawer o freintiau arlwyol efengyl 
gras. Yr oedd ei dad, y Parch. Thomas 

ones, Caerfyrddin, yn weinidog gyda y 
Trefnyddion Calfinaidd. Heblaw y manteis- 
ion crefyddol a gafodd yn nheulu ei dad, 
cafodd lawer o gyf. ddiadau yn y ffordd 
uniawn gan henuriaid ac aelodau y gym- 
deithas Gristionogol a'r hon yr oedd eí rieni yn 
dal cysylltiad. Yr oedd, ac y mae yn arferiad 

n y Trefnyddion Ca'flnaidd 1 ystyried 

ydd eu plant yn gydnabyddiaeth gyoodd 
o'u perthynas a'r eglwys, ac o ganl ad ys- 
tyrid eu plant bedyddiedig fel aelodau o'r 
gymdeithas; er nad oeddynt i gymuno, yr 
oeddynt a hawl ìi hyfforddiadau a gofal y 
gymdeithas, ac yn ddeiliaid dysgyblaeth gy- 
o dnoraffada Npnh iawn dangosodd Mrwn 
o a u crefyddol pwysig, â 
hyny cafodd ei gadw rhag bod yn nghwm- 
ini plant drwg. Yn ieuano dan d ei 
un meddu galluoedd eneidiol nerthol 
& ; & gwnaeth gynyddu yn rhyfeddol 
yn un o golegau ; & oedd yn 
un ar bumtheg oed cafodd ei dderbyn i goleg 
Arglwyddes 


dano: “' Yr wyf yn 


gy- 
ffelyb fel gwr ieuanc. l a'r 
coleg, gyda chy ; 
ymddiriedolwyr, cafodd ei a 
o ì am 
6edd eto ond ieuanc, yr oedd yD hynod bobl- 
ogaidd, yn neillduol yn Nghent a Sussex. 


JON 





Ar ddydd Gwener y Groglith, 1819, dechreu- 
odd ar ei lafurwaith yn Birmingham, fel 
cynorthwywr i'r Parch. Thomas Bennett—yr 
hwn a fu farw yn fuan, a bu yntau yno hyd 
Sul y blodau, 1860, pryd y pregethodd ei 
bregeth ddiweddaf, wedi bod yno yn llafurio 
am 41 o flynyddoedd. Hyd ei afiechyd olaf, 
ni chafodd ond tri Sabbath i orphwys yn 
ystod ei yrfa weinidogaethol; ac yn ystod 
rhan o'i dymor gweinidognethol pregethai 
unwaith ar y Sabbath yn Gymraeg, er mwyn 
rhaì o'r Cymry oedd yn Birmingham. Yn 
ystod ei glefyd, yr hwn a fu yn angeu iddo, 
dyoddefodd boen mawr, ond yr oedd yn 
dawel ac amyneddgar, ac yn rhoddi ei holl 
ymddiried yn addewidion Duw am gynorth- 
wy a chysur. Dywedai ““mai dyna oedd 
angor ei enaid, a bod y wialen yn llaw ei 
Dad nefol, a'i fod yn foddlon iddo wneud ag 
ef fel y gwelai yn oreu.” “'Nid oes arnaf gy- 
wilydd, meddai, o fy ngobaith. Iesu yw fy 
nghyfaill. Yr wyf yn barod pan ddelo gal- 
wad fy Nhad. Nid oes dim yn gadarnach 
na Chraig yr Oesoedd. _ Nac oes dim, ac arni 
y mae fy ngobaith a'm arosfa; am hyny y 
mae pob peth yn dda.” Felly y bu farw y 
gwr duwiol hwn yn 62 mlwydd oed, wedi 
yn weinidog ffyddlon a defnyddiol am 
un flynedd a deugain. Claddwyd ei weddill- 
ion marwol yn hen gladdle Birmingham, a 
hregethwyd ei bregeth angladdol oddiar 1 
es. ìv. 14. i dyrfa luosog o wrandawyr. 
JONES, ARTHUR, D.D., Bangor, a 
anwyd yn Llanrwst, sir Ddinbych, ar y 12fed 
o Chwefror, 15776. Yr oedd ei dad yn felin- 
ydd parchus yn y lle; a'i fam, Ellen Ellis 
organ, yn un o hiligaeth yr Esgob Morgan, 
yr hwn a gyfieithodd yr Hen Destament i'r 
Gymraeg, fel y gwnaeth ei gyfaill William 
Salisbury a'r Newydd. Collodd Arthur Jones 
eidad pan yn ieuanc iawn, a phriodedd ei 
fam eilwaith, trwy hyn y darfu iddo ef 
a'i frodyr ddyoddef llawer o galedi a chreu- 
londeb. Gan ei fod yn llanc tra chalonog, 
ac yn meddu yni a nerth neillduol, daet 
trwy y pethau byn yn flaenor y bobl ieuainc 
yn y gymydogaeth, nid yn unig yn eu difyr- 
wch, ond hefyd yn eu drygau. Ond rhyng- 
odd boddi Dduwo'i fawr drugaredd a'i ras, 
pan oedd rhwng dwy ar bumtheg a deunaw 
mlwydd oed eì blygu i'w wasanaeth ef, ac 
unodd y pryd hwnw a chymdeithas y 
efnyddion Calfinaidd yn ei dref enedigol 
ei hun, y rhai ar y cyntaf oeddynt yn ei ofni, 
a braidd y credent eì fod yn ddysgybl; ond 
cafodd yn fuan weddïo yn eu cyfarfodydd 
gweddi cyoeddus; ac yn raddol daeth yn 
gynghorydd a phregethwr. Cyfarfyddodd y 
diweddar Barchedig T. Charles, o'r Bala, 
an yn teithio trwy wahanol siroedd Gogledd 
Cymru ag ef, a rhoddodd ef vn y gwasanaeth 
o ezwyddorydd a chynorthwywr. Felly caf- 
odd ei osod yn Betwsycoed, gan gadw ysgol 
a phrezethu trwy y cymydogaethau cylch- 
ol, lle bynag y cei lei wneud hyny, yn 
yffrynoedd, ac ar ochrau y mynyddoedd, 
o herwydd fod lleoedd rheolaidd o addoliad 
yn briu iawn yn y cyfnod hwnw. Oddiyno 


22 


JON 


———— — 


gymudodd i Ddinbych, lle y priododd a 
merch y bardd Cymreig rhagorol hwnw, 
Thomas Edwards, yr hwn oedd yn ad- 
nabyddus wrth yr enw ““Twm o'r Nant.” 
Ymaflodd yma mown gorchwylion mas- 
nachol a phregethwr lleol, gyda y Trefnydd- 
ion Calfinaidd. Bu farw ei wraig, a phriod- 
odd eilwaith a'r ddynos ragorol a adawodd 
yn weddw ar ei ol. Yn gymaint agiddo fab- 
wysiadu egwyddorion cynulleidfaol mewn 
llywodraeth eglwysig, cafodd alwad ìi ddyfod 
yn weinidog i'r eslwys Annibynol Ban- 
gor, i'r hon y neillduwyd ef i weinidogaethu 
yr ordinhadau a phregethu yr efengyl, yn 
Ionawr, 1810. Cyflwynodd ei hun yf- 
fangwbl i'r gwaith, gan dreulio dyddinu a 
nosweithiau cyfain yn ei fyfyrgell, a phre- 
gethu dair gwaith a'r ddydd. yr Arglwydd, a 
llawer o weithiau yr wythnos, ac felly 
gynyg goludoedd efengyl ein hiachawdwr- 
iaeth i leoedd tywyll a musgrell yn y cylch- 
ynoedd cymydogaethol, a chasglu cynulleid- 
faoedd mewn anedd-dai, ysguboriau, mewn 
lleoedd nad oedd addoldai wedi cael eu had- 
eiladu, ond yn awr yn addurniadau y cy- 
mydogaethau hyny, yn y rhai y mae eg- 
lwysi blodeuog, a ei lafur i'w wel- 
ed yn amlwg. Nid hir y bu heb gredu a 
chofleidio golygiadau dwyfyddol y Dr. Ed- 
ward Williams, ac efallai mai efe oedd y 
cyntaf yn Ngogledd Cymru i draethu yn gy- 
oeddus yr hyn a elwid y System Newydd. 
Cyhuddwyd ef yn fuan o heresi, a. dechreu- 
odd pobl ei ofal ddychrynu yn fuan. Achos- 
odd hyn iddo ymadael o Bangor yn y 
Rwyddyn 1815, a derbyn gofal gweinidog- 
aethol yr eglwysi Cymreig WDeptford a 
Woolwich, yn Nghent. Y pryd hwnw yr oedd 
y cadlasau (dockyards,) mewn llawn waith 
yn herwydd y rhyfel oedd rhwng ein teyrnas 
ni a Ffrainc, a thrwy hyny daeth yno lawer 
o weithwyr Cymreig o Gymru i ymofyn 
gwaith. Llafuriodd Mr. Jones yn eu mysg 

ddyfal a diflno, a hyny gyda gradd o 
lwyddiant, Yr oedd awr yn mwynhau 
cyfeillgarwch y rhan lwynf o weinidogion y 
dyddiau hyny, yn, ac oddiamgylch Llundain, 
enwau y rhai ydynt yn anwyl ar gof eglwys 
Dduw. y Ond. mewn amser darfydd d y 
rhyfel, gorfuwyd lleihau nifer y gweithwyr 
yn y cadlasau, a dychwelodd y rhan fwyaf 


o'r aelodau Cymreig yn oli G , a bu 
gorfod arno ef i symud hefyd. Y pryd hwn 
yr oedd ei hen gynulleidfa yn Bangor heb 
un gweinidog, ac er syndod, dymunasant 
arno ddychwelyd atynt hwy. Mor hynod 
1 cyfnewidiad oedd wedi dyfod dros eu go- 
ygìadau athrawiaethol, a'r fath oedd eu 
parch digyfnewid iddo ef, a'i werth gweinid- 
ogaethol. Cydunodd a'u cais, ac yn ngwan- 
wyn 1823, am unwaith yn ychwaneg cododd 
ei babell yn eu mysg yn gor. Yr oedd 
yr Arglwydd gydag ef, ac yn llwyddo ei 
lafur. Helaethwyd y capel, a dygwyd llawer 
i wybodaeth achubol o'r Ceidwad, a chy- 
nyddodd yr eglwys mewn a gwybod- 
aeth a phob dawn ysbrydol. Gelwid arno 
yn fynych i fyned oddicartref ì gyfarfodydd 


—— — — 





JON 23 JON 





cyoeddus, fel yr oedd wedi dyfod yn dra ad- os ìi Bangor. Dylynwyd ei gorff i 
M ym fan y bedd gan dyrfa luosog o Weinidogion a 
o'r gweinidogion mwyaf poblogaidd. Yr | chyfeillion, yn mysg y rhai yr oedd Mr. 
oedd ei ddull o bregethu yn hollol wreiddiol | Salisbury, diweddar A.S., o ddinas Caerlleon. 
os nad. yn arbeni hollol iddo ei hun—yn | Yr oedd llawer o honynt wedi dyfod o bell- 
orlawn o gyfansoddiadau cyfoethog, o eglur- | der mawr. * Gorphwysodd oddiwrth ei lafur, 
iadau ysgrythyrol, ac yn odidog mewn nerth, | a'i weithredoedd yn ei ganlyn ef.” 
Yr oedd gweinidogaeth y gair gydag ef yn JON Es, THOMAS, Llanddarog. Ganwyd 
us :awn; yr oedd yn gwledda ar | ef yn y Foel, yn mhlwyf Llanfihangel-rhos- 
rffeithrwydd a chyfoeth yr efengyl. Yr | ycorn, yn y ílwyddyn 1771. Ymunodd a 
oedd yn enwog fel dyn yr un llyfr, ac am | chrefydd yn lled leuanc, yD Llanpumpsaint, 
hyny yn alluog a chadarn yn yr ysgrythyrau. | mae yn debyg. Bu wedi hyny mewn amryw 
Wedi gwasanaethu yn ngweinidogaeth y gair | o fanau yn cadw ysgol ddyddiol; yna sy- 
am yn agos i 60ain mlynedd, ac yn llawn | mudodd ìi Landdarog, lle y dechreuodd bre- 
o ddyddiau, ac yn teimlo eihun yn cael ei gethu pan tua 39ain oed, ac y trigfanodd hyd 
oddiweddyd gan lesgedd corfforol, ac felly | ddydd ei farwolaeth. Cafodd hir gystudd a 
ddim mor gymwys i gario mlaen ei lafur | nychdod, yr hyn a ddyoddefodd yn dawel a 
gweinidogaethol, rhoddodd ei swydd i fyny | dirwgnach. Du yn pregethu yn agosi 44 
yn 1854, yn nghanol gofid cyffredinol yr | mlynedd. Neillduwyd ef ìi gyflawn waith y 
eglwys yn herwydd hyny, ac aeth i bre- | weinidogaeth yn Aberteifi yn y flwyddyn 
wylio i Gaerlleon. Er hyny ni roddodd i | 1830. Boreu Sabbath, y l2fed o Awst, 1849, 
fyny llwyr ei hoff waith, ond. pregethai | pan yn 78 oed, efe a aeth i dangnefedd, i 
yn agos bob Sabbath, ac ar amserau ereill | fwynhau y Sabbath tragywyddol gyda'r 
gyda y cynulleidfaoedd Cymreig a Seisnig | Oen; canys efe a hunodd yn yr Iesu. 
yn Nghaerlleon, Lerpwl, a'r lleoedd cylch- | Mercher canlynol am 1 o'r gloch aethpwyd 
ynol. Y fro diweddaf y bu allan yn llefaru | a'i weddillion marwol i'r capel, lle pregeth- 
mewn modd cyoeddus oedd yn Hydref | odd y Parch. W. Jones, Cwmaman, oddiwrth 
y flwyddyn 1860, yn agoriad yr addoldy | Dat. xiv. 13. a'r Parch. J. Jones, Llanedi, 
ne ydd hardd oedd wed: cael ei adeiladu | oddiwrth Esa. xxvi. 19. Claddwyd ef yn 
gan bobl ei ofal diweddar yn Bangor. Yr | mynwent y llan, yn ymyl bagad o hen. ber- 
oedd y pryd hwnw yn dyoddef yn fawr | erinion Llanddarog. Rhoddodd yn ei fywyd 
oddiwrth y clefyd hwnw a'i dygodd yn y nid yn ei ewyllys ddiweddaf) er arbed y 
diwedd i'r bedd; ond traddododd bregeth aul, haner can punt i drysorfa y pregeth- 
b “1 ac effeithiol, yn mha un y coffai | wyr. Gadawodd weddw ar ei ol, yr hon yn 
E a hyfrydwch am y cyfnewidiadau rhy- | fuan a'i dylynodd i'r ddinas gyfaneddol. Yr 
. feddol oedd wedi weled yn ystod y deg | oedd crefydd Mr. Jones yn ddysglaer, a'i 
mlynedd a deugain oeddynt wedi myned holl fuchedd yn addas i wr Duw. Fel 
heibio, oddiar dechreuodd lafurio yn y | gweinidog yr efongyl, yr oedd ei bregethau 
ddinas hono. Dychwelodd adref, ond nid | yn iachus ac ysgrythyrol. Er na chyfrifid. 
i fyned allan o'i ystafell lawer yn ychwaneg, | ef yn bregethwr mawr, yr oedd y sawl a 
ach gwyd ef yn fuan i'w wely, pryd y | fyddai yn esgud i wrandaw yn cael adeilad- 
dyoddefai boen corfforol mawr iawn, ond yn | aeth o dan ei weinidogaeth. Nid oedd ei 
hollol dawel hyd yr amser yr ehododd ei ran j ddull yn fanteisiol i lawer; canys byddai 
anfarwoli uchelion y gogoniant didrai, yr hyn | rhai o'i frawddegau yn hirion ac aneglur, a 
a gymerodd le Chwefror 29ain, pan yn 85 | thraddodaihwyntyn arafaidda difywyd; ond 
mlwydd oed. Yr oedd ei nodweddiad fel : yr oedd er hyny yn bregethwr gwerthfawr 
“dyn Duw” heb yr un ysmotyn arno. Yr | yn marn y rhan fwyaf astud, profiadol, a 
oedd yn hynod am ei didwylledd, dewrder , deallgar o'i wrandawyr, er mai nid mynych 
moesol, tynerwch, ac haelionusrwydd; tra | y byddai yn pregethu yn y cyfarfodydd 
yr un pryd yr oedd yn dwyn mawr sel a | misol; ond oedd yn llenwi lle mawr yn y 
gwrolder didderbynwyneb dros bethau cy- | rhanau neillduol o honynt; a gwnois lwadau 
| an a 
| 
i 











gegredig tŷ yr Arglwydd. Yr oedd yn hynod ! buddiol iawn wrth ymddyd laenor- 
ddifyr & Ha ei ymdd ddanion ; a'i gy- iaid a phregethwyr. Dangosai mewn modd 
feillach, ac yn hynod barchus gan fonedd- | dwys a difrifol mor angenrheidiol yw i bre- 
igion a gwreng. Cyoeddodd Dr. Jones am- _ gethwr deimlo dros ereill, a gwybod am fod 
rywiol o dreithodau a phregethau, yn ystod tân santaidd o'r cysegr yn enyn ei enaid 
el yrfa weinidogaethol, ond ei brif waith oedd. mewn awydd am eu hachub. Sylwai fod 
y_“ Pynciau Athrawiaethol,” neu gorff o ambell i bregethwr fel dyn yn dyrnu; yn 
ddwyfyddiaeth, pa un a gafodd dderbyn- dechreu yn oer, ac yn twymno wrth y gwaith, 
lad cyffredinol yn mysg ei gydwladwyr. ac yn ceri yn fuan arol sefyll. Dyddai yr 
Cyoeddodd hefyd “'Raddoliaeth y Parch. hyn a ddywedai yn gyffredin yn bwrpasol 
J. T. Jones, yn Nghaernarfon,” ynnghyda'r ac yn werth ei gofìo. Nid oes hanes iddo 
bregeth a bregethodd i'r eglwys ar yr achlys- _ dori cyoeddiad erioed, na dyfod chwaith yn 
ur. Cafodd eì anrhydeddu o fod yn foddion | anmhrydlon ato. Dylynai yn ddyfal pyfar- 
i dd amryw ddynion talentog i faes y fodydd misol y &ir, a mawr oedd eì ofal am 
weinidogaeth, ac aeth rhai o honynt i'w ' yr achos, yn neillduol yn ei ddosbarth car- 
By phwysfa o'i flaen ef. Claddwyd ei wedd- trefol. Fel brawd a chyfaill yr oedd yn 

ion marwol yn mynwentaddody Caegwigin, ' onest yn eì gynghorion ac yn ddiffuant yn ei 


' JON 


bd 
— ———————— Y YY 


rybuddion. Yr oedd ei grefydd, fel y dy- 
wedodd un. neb un ond ynddi.” Ei vin 
n gweithio e 8tod ei weinidogae 
braidd o' o'r dectren i'r diwedd, oedd y sir yr 
oedd yn byw ynddi. Yr oedd yn ofalus i iawn 
am foddion gras AP artref; ni byddai by th 
absenol o'r gyfeillach, cyfarfodydd gwed 
a'r pregethau, tra bu ef r Cr 
ym - 


yn dra gofalus hefyd i fod yn holl g 
ydd yr ysgol Sabbathol, enwedii 
ddosbarth cartrefol. Byddai yn ei y ye 
od â'r cglwyni cyi mwyaf wys i ym- 
weled a'r e myni cymydogaethol ar achosion 
neillduol. ì byddai un amser n barod! ì 
wrthdaro, ond addfwyn, gostyn a hun- 
anymwadol ydoedd ef yn y uu SÎN r oedd 


y dosbarth ag oedd y cyfarfod misol wedi 
ddiried i'w ofal yn geimlo y golled am 
no yn fawr ìawn. A pharyfedd? Yr 

oedd yn wr gonest a didderbyn wyneb. 

Mae colli dynion o'r fath hyn yn golled 

fawr. Fel hyn y dywed un o'r brodyr henaf 

a pharchedicaf yn y weinidogaeth am Mr. 

Jones :—*“ Pan oeddwn rai blynyddau yn, ol, 

ar daith trwy, barthau sir Gaerfyrddin, cef 

gryn lawer o'i gyfeillach ; ac yr oeddwn y» 

caol yr henafgwr parchus yn gyfaill ca 

dh yd mwn. ddroddiadau ì 

n yr hen amserau; ac nid 

ef f fe anbell grefyddwr taeog sydd yn de 

chreu myned yn 

gwyn i i gyd oed oedd crefydd yr oes a aeth heibio, 
ac mai d yw crefydd yr oes hon ; ond 
dywedai fod rhai pethau gydag achos yr Ar- 

glwydd yn ein dyddiau m yn rhagori ar yr | 
ameer yr oedd ef yn cychwyn gyda chrefydd, 

a rhai pethau gwerthfawr gydi a'n tadau nad 


ydynt yr un 
ereill dywedai, ““ Yr oedd llawer o o'r hen gre- 
fyddwyr yn yn gryn Antinomaidd, ac yr oedd 
y hen bobl dda oedd yn blaenori yn cael 
lawer o flinder o'r herwydd. Yr wyf fi yn 
meddwl, bid a fyddo, fod ein heglwysi 
burach yn awr oddiwrth Antinomiaeth. 
'wedaf ì ì chwi (eb efo) un hanes sydd yn dod 
tu cof yn awr, r oeddwn yn dechreu 
regethu, wedi myned i gymanfa fawr Llan- 
io, ac yr oeddwn ì ac amryw ereill yn 
cael. ciniaw, Irwy dalu, dwn nhŷ hen grefydd- 
wraig selog. Yr oed wedi myned cyn 
ciniaw ìi lawr i'r gegin, ac meddwn wrth 
wraip y tŷ, am y cig oedd wrth y tân, “ Beth 
hwn sydd genych, Siani?) “O, Twmi 
Jones bach, ebe hithau, “ cig dafad anwl 
e' n tybio taw wrdd ydyw, 
bo finau; yc yr oeddwn n eiwr o mhwne, 
Nìs gallodd hithau wadu, ond ceisiodd droì 
'“ stori draw ddywedyd, ' Wel, Twmi 
, mae cig h da b yndda. iawn.) 
N Ydyw, Siani,' atebais ; “ ond nid oes dim 
Crist mewn mynu pris cig. dafad, am gi 
hwrdd. Orist a dweyd y gwir i mi. Bhaid 
i ni addef fod rhai o'r un epil a Siani yn an 
eto, yn feibion ac yn ferched; maent 
llawer am Grist; ond yn gwneyd i bo 
wasanaethu i'w helw eu “ Yr wyf 
yn cofio gair a ddywedodd Thomas Tondg 
mewn cyfeillach ar ol y bregeth. “Dyma 


hen, am i ni feddwl mai. 


24 


g| 
| 
| 





pethau . 


JON 


—- _.- —— — —— - 


yw crefydd ì lawn (meddai; ) y gwirionedd yn 





ein dal a, a'r gwirionedd yn ein gollwng yn 
rhydd.' Bum yn meddw. Y llawer th am 
y dywediad hwn. Mae llaweroedd yn ein 


lad yn ymbyncio oddeutu y gwirionedd, 
gl maent heb eu dal gan y gwirionedd 
erioed. âc mae ; ereill ar ol cael eu dal gan 
giat yr ne dd trwy ddychymygions wedi 
c yn rhydd trwy ddy y ny 
ionedd a'u rhyddhaodd. Mae y z 
Gristion yn cael ei argyoeddiad a'i ddy di - 
wch o'r un man, sef o air y gwirione 
JONES, JOHN, LL.D., oedd fab i Ma- 
thew Jones, Pentyrch, Morganwg. gwydd ìi 
Goleg yr Iesu, yn Rhydychain, yn yfwydd 
yn 1672, pan yn ddwy flwydd ar unthog 
oed, o'r hwn : goleg y daeth m ysgolor, ac 
wedi hyny yn gymrawd. W dderbyn 
yr urdd-radd o a M.A., trodd ìi fyfyrio y gyf- 
raith, a, derbyniwyd ef ddoethawr yn y 
ddawn we ag y flwyddyn 1617. Ymar- 
ferodd â â physy gwriaeth yn gnndsor; ac yn 
yn 1691, gwnaed ef yn gangelly 
Landaf Yr oedd yn ddyn o ddysgeidiaeth 
fawr, ac o athrylith gywrain. Yn y flwydd- 
yn 1683, argraffodd draithawd Tladin, ar 
6 | glefydau. dygpeidiol; ac yn ol fel y dywod 
lot, yn ei “ Hanes Anianyddol o sir Rhyd- 
ychain, ” darfu iddo ddyfeisio awrlais cfu 
yn dangos yr amser, I neu fel Gw, dag dyw 
Cd myned lanwad yr 
a Bwyddyn un, 
"ONE JON JOHN, N, Llanil y oedd weinido 
da'r Trefnyddion Calfinaidd, Ganwy 
yn Nolyddelen, sir Gaernarfon, yn y 
flwyddyn 1497. Yr oedd yn un o naw o 
blant—pedwar mab a phum merch. Pan 
briododi chwaer iddo, aeth i fyw gyda'i gwr 
Langernyw ; ; ac aeth John Jones yno atynt 
i'w gwasanaethu. symudon oddiyno i 


sddiyn llechi Llanrhoc Trefriw. Aeth 
no ynehefn iL yfni, ar anogaeth 
hwn oedd oruchwyliwr 


8, 
gloddfa, Yr Ud rodd hefyd yn briod a he i 
er i John Jones. Yn fuan arol 

î' rlle hwn efe a briododd â merch Ldyîod 


'*lan adaeth, ” ay mddengys MA genyn. py 
ar ei grefyddo ! yn. p 
yr oedd diwy RA Fel 
Cristion, bu yr ym Serddlon n hyd ango “Daliodd 
ei ffordd, chwanegu cryf; cryfder. Yr oedd 


yn ei funy u daf yn llefaru gyda difrifoldeb 


mawr am ebu byd arall. Gofynai i'w 
frawd Dafydd a oedd cfo yn meddwl ei fod 
yn dduwiol. Yr ateb oedd, “ Ydwyf, fy 


anwyl frawd, ydwyf, ydwyf; nid wyf yn 
meddwl fod neb yn ameu hyny.” Yntaua 
gylwai drachefn, “Fanny (y yin veli 
oreu am danaf fi; beih y'i 

byw. Gofynwch iddi hi be mae yn 
feddwl am fy nghystudd.” A'r ai8b a yrodd 
ei briod oddiar ei gwely cystudd oedd, ' Na 
chafodd hi ddim lle i ameu ei ì grefydd am 
funyd erioed.” ''Mae rhywbeth yn hyn- 
yna,” meddai ynteu; “ Fanny wyr oreu am 
danaf fi o neb ond Duw, ar drugaredd yr hwn 
yr hwn yr wyf yn wynebu trwy' r bwlch 
difrifol hwn i'r byd di ber ben draw.” Yn fuan 








JON 











. —- 


arol hyn, “ newidi ei wyneb ef, ei 
ddanfon ef i ffordd.” Yr oedd ei blentyn 
ieuan yn ch arno yn marw; a phan 
d yra olaf dros wefusau ei dad, 
rhedodd y llanc at wely ei fam, dan guro ei 
ddwylaw, a dywedyd, “ Mam, mae fy nhad 
wedi myned i'r nefoedd y munyd ame” Yr 
oedd Mr. Jones wedi cael eì fendithio ag un 
o'r d mwyaf siriol acharedig a alles- 
ìd weled. Ie, ynddi hi y cafodd efe ymgel. 
edd gymwys trwy ei holl fywyd. ofodd 
ei hun yn gystal gwraig einidog a 
neb yn Ngh . _ Dygodd ei theulu i fyny 
yn anrhydeddus. Yr oedd agos yr holl ofal 
teuluaidd arni hi; a chynaliodd ei theulu yn 
barchus, Mrwy agor masnachdy bychan. 
Profodd Mrs. Jones ei bod yn wys iawn 
i'r gwaith ; a thrwy hyny cynaliodd weinidog 
i'r yddion Calfinaidd. Agorai hefyd ei 
llaw i'r tlawd, a'i dwylaw i'r nog. Yr 
oedd Jones o ran ei berson yn lled dâl, heb 
fod yn dew na theneu. Yr oedd yn lan o 
bryd pan iouanc, gwrid coch yn lled 
gryf yn addurno ei ruddiau. Ymddangosai 
lled esgeulus yn ei wisg. Wrth gerdded 
rasgamai yn rhwydd, — symudai ei babell 
yn lìod gyflym; 8, iai ei olwg i lawr wrth 
rdded. Yr oedd ei glyw wedi myned yn 
drwm rai blynyddau cyn ei farwolaeth. 
Traddododd ei bregeth taf mewn ty a 
elwir y Garnedd, yn Nolydd Elen, pan yn 
24 oed, Teithiodd lawer yn ol ac yn mlaen 
trwy Dde a Gogledd Cymru. Byddai hefyd 
yn, ymweled a Terpwl, Manceinion, a Llun- 
in, yn gy ag amryw fanau ereill yr 
oedd Cymry ynddynt yn Lloegr. Urddwyd 
efi wn waith y weinid th yn y Bala, 
yn Tm wyddyn 1829. Pregethodd y tro olaf 
yn Moria, Caernarfon, Sabbath, Mawrth 22, 
1857. O hyny allan llesgaodd yn raddol, 
gan anhwyldeb yn ei gylla, yr hyn a achos- 
wyd gŷn effaith ergyd a gafodd yn ei yetlys, 
yn y gloddfa, pryd y bu agos iawn a cholli 
eifywyd; ond estynwyd eì oes hyd Awst 17, 
186 7, sef 7 Sabbath, pan hunodd yn angou. 
Claddwyd ef dydd Gwener canlynol mn an- 
uosog a 


llyfni, pan oedd yn bresenol 
p archus. Fel cyfaill, yr yr un mwyaf 
idwyll a gonest, bob amser ac yn mhob 


me a Ced 
na chlyw yr efengyl yn llwyddo, 
a gwir grefydd yn enill tir. Arferai siarad 
hus ìawn am b wyr ereill bob 
amser. Nid oedd ynddo ddim tebyg ìi gen- 
îigen Yr oedd yn caru llwyddiant pawb, a 
phob peth da trwy'r byd. Efe a_ roddai 
gor fel tad; a medrai gydymdeimlo o'i 
galon â'r trallodus. Nid oedd achos i neb 
ofni agor ei galon iddo fel cyfaill. Y peth 
diwe a wnaethai fyddai bradychu un 
dyn. Arferai ddywedyd, “ Nid oes derbyn 

wyneb gyda Duw,—nid oes dim dichell 
yr Ysbryd Glan; ac nid oes dim ond dichell- 
ìon drwg yn yr ysbryd drwg. _ Fel gweinidog 
yr efengyl, yr oedd yn dra phoblogaidd, ac 
yn eradwy iawn gan bob dosbarth. Yr 
yn ddigon isel i'r iselaf, ac yn ddigon 
uchel i'r uwchaf; a'r naill yn eì fwynhau fel 


25 


—— gu ——— 
Ij 


, yllall. Byddai eì boblogrwydd yr un fath 


JON 











yn mhob man. Nid pobl dd y “ 
dyeithr” ydoedd; ond yr oedd efe mor bobl- 
ogeidd yn Mon ac Arfon ag oedd yn Mynwy a 
Organ WE. Ni byddai eisiau dyweyd “ gwr 
dyeithr,” na dim, ond Jones, Talysarn; dyna 
bawb i fyny, a'r addeldy, gan nad pa mor 
y byddai, yn orlawn o wrandawyr. Yr 
ydd yn barhaol. Peth hy- 
nod oedd gweled un yn neidio i boblogrwydd. 
mor ieuanc ag y gwnaeth efe, o'r dinodedd 
a'r anfanteision mwyaf; ond syndod mwy 
oedd ei weled yn parhau, heb lygru ei bobl- 
ogrwydd. Yr , efe hefyd yn onest bobl- 
ogaidd. Bod yn boblogaidd nod ambell 
un. Nid ydynt yn meddwl dim am y “ go- 
niant mn y Goruchaf i Dduw;” cymerant 
wnw iddynt eu hunain; ac nid ydynt yn 
gofalu dim am lesad dynion. Bod ao 
nid llesau yw eu pwnc hwy, a hyny fel y 
derbyniont glod gan ddynion. Oud am dano 
ef, yr oedd mor bell oddìwrth y fath ddyben- 
ion isel ag yw y â in oddiwrth y gor- 
llewin. Yr oedd ganddo rai arferion ag oedd 
yn tueddu yn fawr i ladd ei boblogrwydd, 
sef stio yn mhob man mai un- 
iaith ydoedd. '“Pediwch a dysgwyl rhyw 
bethau mawr ac ardderchog genym ni. 
droed yr Wyddfa ydym mi. Ni ooe' genym 

yr Wyddfa ydym ni. oes gen 
ni ddim i chwi ond pethau wedi eu tynu allan 
o'r Beibl Cymraeg. Gweddïwch am fendith 
ar bethau p/ain,” &e. Yr oedd pethau fel 
hyn yn milwrio yn erbynei boblo dd gyda 
llawen iawn o'l wrandawyr. Ŷ mae rhyw 
rai yn mhob ardal yn meddwl yn wael am 
Gyfnro uniai ith. Yr enw wrth yr hwn yr 
abyddir rhai heb addysg athrofaol, hyd 
yn nod efrydwyr co 


t£8207. 
na gwir ysgoleigion, yn dirmy 
ith, pa un b id 
eth arall ynddo 


yn arfer pregethu 

Fol rheol gyffredin, y bre- 
Md Md oreu gan y lluaws. Yr 
oedd meithder Mr. Jones hyny yn an- 
ffafriol i'w boblo dd. Dywedir am Mr. 
Roberts, pan oedd amryw bregethwyr ieuaino 
yn cael eu oynyg yn gyflawn weinidogion, 
ìddo fyned atynt o'r neilldu, a dywedyd, 
““ Peidiwch byth ag arfer pregethu yn faith. 
Y mae perygl y dyddiau hyn i bregethwyr 
ieuainc ddylyn Mr. Jones, Llanllyfni, yn y 
poth hwn. Ondni ddylai neb b u cy- 
yd ag ef, ond y sawl a fedr bregethu cystel 
ag ef, ïe, yn well hefyd ; canys fe fyddai yn 
well iddo yntau bregethu fyrach, ar ei 


yn gyffredin yn ddigon o ddwy ; 
yr olaf oedd ganddo yn Mhwllheli, yn ddigon 
o dair pregeth.” Poblo dd heb hela am 
dano trwy ddichellion ei boblogrwydd 
ef. Gwnaeth ef ddwyn oddiamgylch gyfnod 
newydd yn null y Trefnyddion lfinaidd yn 


Nghymru o bregethu. 'r amser yr oedd 


JON 





JON 26 
efe yn dechreu, yrchwyd deimlad 
yn mysg Annibynwyr a'r Bedyddwyr, 
mewn perthynas ì'r dull goreu o bregethu. 


Tybiodd amryw y dylesid pregethu f 
ymarferol, —y dylesid llefaru i'r bob am eu 
dyledswyddau hwy at Dduw, yn gystal a 
darlunio trefn gras ar gyfer dyn. Yr hen 
ddull oedd pregethu duwinyddiaeth y ““ Pum 
Pwnc,” a'r angenrheidrwydd i bawb fod yn 
ìach yn ŵi ffydd, trwy eu credu. Pregethid 
am sefyllfa dyn trwy bechod ; trefn cyfiawn- 
had, santeiddhad, &. Ac wedi llefaru am 
y pethau hyn, terfynid Y bregeth yn yr am- 
ger priodol, heb ddyweyd dim wrth y pech- 
adur yn bersonol. Teimlodd llawer o bre- 
thwyr fod rhywbeth yn ddiffygiol yn 
ull hwnw—fod ” efengyl yn llefaru wrt 
ddyn yn bersonol, ac am hyny y dylesid ei 


arch yn bersonol, a.dangos iddo fod gan- 
do rywbeth i'w wneud er yn gadwedig. 
oedd 


Y mwyaf cyoeddus gyda'r Bedyddwyr, 
y Parch. J ; P. Davies, Tredegar. "Parodd ef 
gynwrf mawr iawn yn eu mysg, am ei fod 
ymn d y gogoniant oddiar Dduw wrth 
regethu yyledawydd. Ynz mysg yr Anni- 
bynwyr, Mr. Williams, o'r Wern, oedd un o 
arwyr y cyfnewidiad ; a Mr. Jones, Talsarn, 
oedd pregethwr dyledswydd yn mhlith y 
Methodistiaid. Dyoddefodd lawer yT her- 
wydd, yr hyn oedd yn gwneud ei achos ef 
fwy dyrus; ond daeth ef trwyddi yn rh edd 
rhwng digrif a chwareu. Cai yr hen fiaen- 
oriaid lefaru, a cheryddu, a chwyno am fw 
o Galfiniaeth faint a fynent yn nhy'r capel. 
Gwrandawr yn unig fyddai efe. Cilwenai 
dipyn weithiau; ac yn yr amser priodol efe 
a aì i'r areithfa, a llefaraì ei farn yn eithaf 
difloesgni yn ngwydd yr holl bobl, gan aw- 
grymu rhywbeth am bregethau y blaenor- 
laid; ond gofalai am derfynu. da bloedd, 
““ Dyna i chwi Galfiniaeth. Yr ydych yn 
aeddi am dani yn ei phurdeb; dyna hì.” 
id yr un ffordd oedd ganddo efi gyfarfod y 
gweinidogion oed ofni ei yn gŵyro 
oddiwrth y wir athrawiaeth. Efe & gyfar- 
ddai y rhai hyn mewn dull hynod o syml. 
fynai iddynt beth a glywsant hwy ganddo 
efna chlywodd yntau ganddynt hwy. Yr 
ateb bob amser fyddai dystawrwydd. Ym- 
osododd y blaenoriaid arno yn lled drwm 
mewn man unwaith, gan ddyweyd “na fu- 
asai waeth iddo fyned yn Armin ar unwaith, 
a dywedyd fod Crist wedi marw dros bawb.” 
Ni ddywedodd efe yr un gair nes yr aeth i'r 
pulpud. Dechreuodd yno yn union ar bwnc 
yr ymddyddan yn ty ; aphan yn nghanol 
6i wres, efe a lefodd a'i hollnerth, “ Efe a fu 
farw dros bawb.” Yna dechreuodd ymddy- 
ddan fel y canlyn :—““ Ydych chwi yn go 
beth a ddywedaisi? Ateb, Ysgrythyr. “ Es- 
boniwch yradnodini.” “ a Ê. wedi ei 
rhoddi i tì fel y rhoddes Duw hiiminau; ac 
os nad yw hi wrth dy fodd di, tafl hi ìi Dduw 
yn ei hol, a phaid a'i thaflu hi i mi, os gweli 
di yn dda.” Llefarodd y geiriau uchod gyda 
y fath nerth, nes oedd y rhai a asent 
y pwnc bron a_llesmeirio. Cafodd heddwch 
1 bregethu fel y gwelai yn dda yn y lle hwnw 


o hyny allan. Sylwodd y Parch. M. Hughes, 
Felinheli, pan oedd ei goffadwriaeth dan sylw 
y gweinidogion yn nghymanfa Caernarfon, 
fai Mr one, Talsarn, oedd y prif offeryn 
ì greu dull ne o bregethu yn mysg y 
Trefnyddion Calfinaidd yn Nghymru.” Yr 
oedd efe credu am y pechod gwreiddiol 
fel ir ef allan gan Mr. Charles yn eì 
Eiriadur ; ond yn unig nad oedd neb yn cael 
ei ddamnio am chod hwn, ond yn hytrach 
am wrthod Mab Duw. Eglurai ei feddwl fel 
y canlyn :—'* Dacw yr hen gyfamod fel llong 
yn myned yn ddrylhau, ac yn suddoi'r dyfn- 
der. Ond cyn iddi golli, dacw long newydd 
yn dyfod at ochr yr hen long, ac yn taflu 
planciau o un i'r llall, gan alw ar bawb ddy- 
fod o'r hen long oedd yn suddo i'r llon 
newydd. Yn awr, yN buasai y llong newyd 
heb ddyfod i waredu y bobl, drylliad yr hen 
fuasai achos eu dinystr. _ Ond gan fod y llon 
newydd wedi dyfod, gwrthod myned id 
dd yr achos o'u dinystr; ac am y gwrth- 
odiad a y mae y colledigion yn goll- 
edig.” Nodwn yn awr bwncarall. Nid oes 
fodd cadw enaid ond trwy farwolaeth Crist; 
er hyny nid yw marwolaeth Crist yn sicrau 
cadwedigaeth neb,—y mae eisiau credu yn- 
ddo. Eglurai Mr. Jones eì feddwl ar y ma- 
ter hwn fel hyn:—““Nid oedd arch Noa yn 
sicrâu cadwedigaeth Noa a'i deulu; yr oedd 
yn rhaid iddynt fyned iddi er sicrâu eu cadw- 
edigaeth. Nid oedd bod y mynydd yn lle 
diogel yn sicrâu diogelwch Lot; yr oedd yn 
rhaid dianc i'r mynydd, rhag iddo gael eì. 
ddyfetha. Nid oedd dyrchafiad y sarff bres 
yn sicrâu meddyginiaeth i'r rhai a frathwyd 
gan y seirff tanll d; y neb a edrychai arni 
Lyddai byw. Felly nid oedd marwolaeth 
Trist ar y yn sicrâu cadwedigaeth; y 
neb a gredo a fydd cadwedig.” Barn Mr. 
Jones am weith y ysbryd oedd fel y can- 
lyn:—'“ Fod yr Ys yn gweitho trwy 
foddion, ac am hyny”. fod m rhaîd ìi ddyn 
ddefnyddio y moddion a drofnodd yr Ysbryd 
cyn y gallo dderbyn bendithion yr Ysbryd.” 
Cydmarai waith yr Ysbryd i'r gwynt yn gyru 
ï llong; ond dywedai fod eisiau lledu yr 
wyl i'r gwynt, codi yr angorion, llywio, &c., 
cyn y gymal ygwyntyllong. “ Golygwch,” 
m , “fod y morlys yn gorchymyn i'r 
llyngesydd ddyfod a'r llynges adref i Loegr 
o For y Canoldir, neu ryw le arall. Nid oes 
neb yn meddwl i'r llyngesydd gario y llynges 
adref ar ei gefn—dim ond defnyddio y modd- 
ion priodol. Pan y mae Duw yn dywedyd, 
“ Golch dy galon,” y meddwl yw, defnyddio y 
moddion a drefnodd Duw i:buro y galon.” Ar 
ol esymu fel hyn, defnyddiai yr anog- 
aethau taeraf. Dylynai y pechadur i bob 
lloches, —diosgai ef o bob ffug-gochl,—ym- 
ddifadai ef o bob esgus. ““Nid oes genyf fi 
ddim i'w wneud ond dysgwyl,” meddai y 
dyn. “'Gad i ni gael gwybod, bechadur, yn 
mha agwedd yr wyt yn dysgwyl. Nid oes 
neb yn dysgwyl wrth yr Arglwydd ond ger 
bron ei orsedd, yn edifeiriol am bechod, ac yn 
daer mewn gweddi. Awyttifelly? Os nad 
wyt, nid wyt yn dysgwyl wrth yr Arglwydd. 











PUR ——ss— a a I. I — Y m——————— O 


——— ug cu" RE 





Fel y bydd y cardotyn yn dysgwyl cardod y 
mae pechadur yn dysgwyl wrth Dduw. Y 
mae y cardotyn yn gofyn—yn gofyn yn daer 
— fyn oddiar deimlad o'i angen, ac yn 
ddiolchgar iawn am y rhodd. Fel hyn y 
mae efe yn dysgwyl; ac fel yna yn union 
y mae pob pechadur edifeiriol yn dysgwyl 
wrth yr Arglwydd.” Ar ol argyoeddi y 
pechadur gyda chymhariaeth syml fel yna, 
atebai yr wrthddadl nesaf, sef ofnau y pech- 
adur na wrandawai Duw ei weddi. Prif ddull 
Mr. Jones yn cyfarfod yr ofn hwn oedd llef- 
ain, “ Treia Ai.” Sylwodd un o'r gweini- 
dogion yn Nghaernarfon yn briodol iawn, e1 
yn credu i'r gair bychan hwnw fod yn 
foddion i ddychwelyd canoedd lawer at gref- 
ydd. Hon oedd ei ddadl olaf, “ Wel, (reia 
Ai ; ni fyddi ddim gwaeth os methi; teg yw 
freìo.  Treia Ai, enaid ; ac os methi di ar ol 
4reio yn deg, tydi fydd y cyntaf i gael dy 
wrthod. Teia hi dy oreu. Nid yw Duw 
am ddyfod allan nes gweled dyn yn gwneud 
ei oreu. Gwnewch eich goreu ar eich cael 
ynddo ef. Pe caech eich gwrthod, byddech 
yn burion i Satan yn y diwedd. _ Nid oes dim 
i'w golli wrth ei (Areio hi.” — Dyna ei ddull 
yn dleu am ei fywyd gyda phechadur. 
fe g bregethai ar bob pwnc yn ei dro, ac 
ymaflai ar unwaith yn neall a chalon ei 
wrandawyr, ac nid goglais eu teimladau, a 
cheisio effeithio arnynt fel ar blant. Os pre- 
gethai ar drueni y damnedigion, ymaflai yn 
! pwnc ag un llaw, ac yn eì wrandawyr a'r 
law arall, a gofynai iddynt a oeddynt mor 
ynfyd a myned i'r fath le, a Duw wedi my- 
ned i'r fath drauli agor ffordd y bywyd fry 
1 ochel uffern obry. Dangoeai i'r dyn fel yr 
oedd yn pechu yn erbyn trugaredd noeth, ac 
o hyny yn fwy gwrthryfelwr na'r angylion 
syrthiedig ; a"i fod yn gwrthod ei drugaredd 
eihun. Arolcyfarch y deall fel hyn, efe 
8 droai at y galon, a. gwasgai ei ymresym- 
ladau adref â nerthoedd tragywyddoldeb. 
pobl i'w pwyll, ac nid eu gyru o'u 
pwyll, oedd yr efengyl a bregethai efe. Pan 
regethai ar ogoniant y nefoedd, gwnai hyny 
yn gwbl ymavferol. h lefarai dwr pwys 
mwyaf ar yr angenrheidrwydd 1 ddyn ym- 
wthio i mewn trwy y porth cyfyng. Bod y 
nefoedd yn werth dyoddef pob peth er ei 
mwynhau, a gwneud pob ym er ei 
chyraedd. Byddai yn orchwyl rhy anhawdd 
l allu dangos gwahanol nodweddau Mr. 
Jones ar wahan, am ei fod o gymeriad hollol 
wrtho ei hun—nid oedd neb yn debyg iddo. 
Yr oedd yn wr cadarn, yn ddyrnwr mynydd- 


au ac yn ddadwreiddiwr cedrwydd. _ Yr oedd 
ynddo ddigon o nerth i y d y cynulleid- 
aoedd lluosocaf, a'r pechaduriaid caletaf. 


Er meithed y byddai yn pregethu, nid oedd 
ynddo ddim tebyg i ddyn yn methu cyraedd 
y pen ; ond pob arwydd y gallai sefyll cyhyd 
arall ar bobpwnc. Yr cedd yn un clo 

anferth o wreiddioldeb. Medrai barablu yn 
rhagorol, Nid oedd yn bwrw allan eiriau yn 
gyflym ac annhrefnus; ond seinio pob lly- 
thyren, ac acenu pob sill yn glir ac yn gywir. 
Y Beibl oedd ei safon ef mewn iaith yn gys- 


tal ag mewn athrawiaeth. Pa iaith ddylai . 
fod yn yr areithfa ond iaith y Beibl? Nid 
iaith drwsgl yr aelwyd, ac nid iaith uchel a 
chaled y caeth fesurau barddonol. Er nad 
oedd wedi meistroli yr un iaith ond eiddo ei 
fam, yr oedd wedi cyraedd gwybodaeth tu 
hwnt i'r cyffredin. Meddai liad hel- 
aethaf o lyfrau Cymraeg a eiliad weled mewn 
un llyfrgell, a'r rhai 
bodaeth yn 
mawr. Perai 
ì lawer ysgo 
wilyddio yn ei ymyl. 
Ca wead fanteision athrofaol ? Yr oedd o fe- 
wl cwbl annibynol; ni aì ch â 
llygaid neb ond ei lygaid ei Han Ni aì 
gredu wrth farn neb, ond trwy gyfarwyddyd 
ei gydwybod ei hun. Ystyriai hawl pob dyn 
i farnu drosto ei hun mewn pethau crefyddol, 
m beth nas gellir ei drosglwyddo i neb arall. 
wiliodd y Beibl drosto ei hun, a_ffurfiodd 

ei farn yn ei wyneb; ac er dyoddef yn y 


dechreu gryn wrthwynebiad, mynodd gy- 
oeddi ei fam dwybodol i'w wrandawyr. 
Bu dynion nad oeddynt deilwng ì ddatod 


carai ei esgid, yn ei gyhuddo o fod - 
eiliornwr. Y dydd mawr yn uni addys 
faint o fendith fu ei weinido i'r enwad 
y bu ym llafurio ynddo. Ffurfiodd od 
newydd ar y weinidogaeth Nr mysg y Trefn- 
yddion. Cyn hyny yr oedd yr enwad, wrth 
geisio ysgoi un eithafion, gogwyddo yn 
rysur i eithafion arall. Ônd safodd ef yn 
wrol ar yr adwy, a chafodd Íyw ì weled ei 
farn ai syniadau wedi eu mabwysiadu yn 
gyffredinol gan bob un ystyriol a phwyllog 
yn y cyfundeb; a thystiai ar ei wely angeu 
na ddywedodd efe ddim ei bregethau 
myna! ei alw yn ol. r oedd o chwaet. 
ethedig; arferai feddwl, cyfansoddi, a 
thraddodi, mewn dull priodol iddo ei hun yn 
unig. Yr oedd ei weinidogaeth yn llawn o 
amrywiaeth. Nid un poblogaidd am dro 
ydoedd; ond yr oedd ef yn gallu, Sabbath 
ar ol Sabbath, ddyfod a phethau dirgel i'r 
amlwg. Yr oedd hefyd yn hynod o gydwy- 
bodol. Nid er mwyn boddloni dynion yr 
oedd efe yn pregethu. Ychydig o werth a 
roddai efe ar farn dynion am ei bregethau. 
Nid myned i'r areithfa i oglais tymerau 
chaduriaid oeddynt yn myned i'r farn y 
yddai efe; ymwneud â'r gydwybod oedd ei 
amcan. aa denhyrtu y gn i oleuo y deall 
ydoedd ig on. Meddai fe- 
ddwl nodedig o glir ar Fh nwno, a meddai 
y cydmariaethau mwyaf dedwydd ìi wneud 
ei feddwl ei hun feddwl i'w ulleidfa- 
oedd lluosog. Nid oedd dim o bwys yn or- 
mod nac yn eisiau ynddo fel pregethwr. Nid 
i hollti blewyn y gelwid ef, ond i ddangos i 
bechadur euog ei drueni, ao ìi ddangos pa le 
i ffoi rhag y llid a fydd. Yr oedd ynddo 
lawer o bethau na fuasent yn gweddu i neb 
arall, ond iddo ef yr oeddynt yn gymwys. 
Dichon mai y cyfrif sydd i'w roddi am ei 
oriaethau fel pregethwr yw, nad oedd yn 
ddim ond pregethwr yn ei gymeriad cyoedd- 
us. Pe buasai wedi efrydu ieithyddiaeth, yn 


JON 


28 


JON 





yd a'r ddorau a'r celfau, nis gallasai 

fod yn gystal pregethwr. Gallasai fod yn 
enwog mewn amryw gangenau llenoriaeth 
e cawsai fanteision dysg more ei oes. 
pob dyn sydd he 


colegau fod mor hyddysg mewn ieithyddiaeth 
pe 'rhoddaeent eu hamper i efrydu pethau 
ereill, 

JONES, JOHN, gweinidog y Bedyddwyr 
yn Llandyssul, sir ecberteifi, Yr oedd yn 
aelod gwreiddiol o eglwys Penybont, Llan- 
dyssul. Urddwyd ef yn fugail ar yr eglwys 
hono yn y flwyd 1810. Bu yn cydweini- 
dogaethu yno a'r Parch. Dl. Davieshvyd 1827, 
pan y symudodd i Gaerffil, Morganwg, 
am fod ei deulu yn lluosog, a'i gyflog yntau 
Yn fychan. Arosodd yn Nghaerffili am dair 

lynedd; ond am nad oedd ei wraig yn fodd- 
lawn ymadael a'i hen ardal, a bod. llawer o'i 
hen gyfeillion yntau yn awyddus am iddo 
ddychwelyd, anturiodd daflu ei hun i freich- 
iau rhagluniaeth, a dychwelodd i Benybont; 
yr hyn a achosodd ymraniad yn yr eglwys, 
am nad oeddynt gallu cydweled yn 
nghylch dychweliad Mr. Jones i'w plith, ac 
i'w swydd, o Gaerffili. Yr oedd rhai yn 
wresog iawn drosto, ac ereill yn fawr yn ei 
erbyn. O ganlyniad ymneillduodd cyfeillion 
Mr. Jones, ac adeiladasant gapel yn y pen- 
tref, lle y bu ef yn gweini iddynt. Yr oedd 
Mr. Jones yn bregethwr difyr a melus iawn. 
Nid oes genym es am amser eì farwol- 


aeth. 

JONES, JOHN, a anwyd yn mhlwyf Llan- 
fyrnach, sir Frycheiniog, yn y flwyddyn 
1575. Pan yn 16 oed, anfonwyd ef i ysgol v 
Merchant Tailor, yn Llundain; ac oddiyno 
aeth i Goleg St. Ioan, Rhydychain, o'r hwn 
yr etholwyd ef yn ysgolor. Yma y daeth yn 
gyfeillgar iawn, ac yn gydymdaith i William 

ud, wedi hyny archesgob Caergaint. 
Gwnaed ef yn gymrawd o'r coleg, ac ym- 
roddodd i astudio y gyfraith wladol; yn yr 
hyn y cynyddodd yn rhyfeddol. Ond 

aint a'i fod yn tueddu at y grefydd Bab- 
aidd, gadawodd eì wlad ac aeth drosodd i'r 
Ysbaen, lle aed ef yn fynach o urdd St. 
Benedict, yn Compostella, achymerodd yr enw 
Leander de Sancto Martino; ac yn y diwedd 
eafodd yr urddradd o D.D. i hyny aeth 
ìi Dunay, lle y daliodd y swydd o ddysgawdwr 
dwyfyddiaeth a Hebraeg yn Ngholeg St. 
Vedastus, am lawer o flynyddoedd. edi 
hyny gwnaed ef yn fynach o Goleg Benedic- 
tine Gregory yno; bwriadwyd iddo fod yn 
abad o Gismar, yn yr Almaen. Yr oedd 
hefyd yn ficer cyffredinol o'r Bonedictiaid 
Seisnig o'r gynulleidfa Ysbaenaidd oedd yn 
aros yn Ysbaen. Bu ddwywaith yn llywydd 
y Benediotiaid yn Lloego, ac yn fynach enwol 
'n eglwys Babaidd yn Nghaergaint. Dywed 
ood am dano, eì fod yn berson o hyawdledd 
rhyfeddol; yn hyddysg iawn Ym y gwyddor- 
au a'r celfau; yn anwyl gan bawb a'i had- 
waenai; ac ni ddirmygid ef gan neb ond yr 


- — 


| Barnwr y gweddwon yw 


i | Iesuyddion a'r Puritaniaid. Ychydig amser 


gan Laud 


1 Loegr âg Eglwys Rhufain. Bu farw 
yn Lloegr, Rhagfyr 17, 1636; a chladdwyd 
ef yn nghapel y Capuchiniaid, yn agos i'r 
Domerset 015, ar y Strand. Yr unig 
u o'i eiddo a gwyd trwy y wasg, 
cedd dau Draithawd in, ar Dduwinydd. 
iaeth; un yn fath o Eirlyfr, a'r llall yn 
dangos Cysondeb ac Unoliaeth yr Ysgry- 
thyrau. Gadawodd mewn ysgrifen, Esbon- 
iad ar y Beibl, yn chwech cyfrol fawr.— 
(Gwel Jones's History of' Breconshire.) 

J ONES, n SALEM, Merthyr, & 
anwyd yn mis Awst, 1769, 
yn mhlwyf Llandyfriog, au AberteiB, mewn 
ffermdy o'r enw Pantygwenith. Enwau ei 

t Thomas ac Eleanor 


a 
yer gwaith y dywedai am hyn dan wylo; 
yn 


neg yn dda; athystia y rhai oedd yn ei ad- 
na 


sef Mrs. Parry, Llwyn 
foneddiges gyfoetho , haelfrydig, a chrefyddol 
iawn, ì ofalu 


odd ag 


y lynyddoedd 


“6 


sydd 
Mor Fir dynt 
“ Ted ymddifai & 
lfa dd; o herwydd ync y oaif 
swylfa santaidd; o herwy ot ti i 
yr ymddifad drugaredd.” Yr oedd” Mr. Jones 
yn more eì oes, yn ddyn o dymer fywiog, 
danllyd, gyfeillgar, a llawn o serch; felly yn 
wrthddrych deniadol a hoffus gan bawb a'i 
hadwaenai. Yr oedd yn hoff iawn o ddarllen 





JON 
ymd yo pre i gof, pê rai a 
gadwodd yn ei 1 ddifyr iifychwnn hyd 
ei ddyddiau o Nid 4ydda ol wybodus 
pa un a deimlai yn grefyd o i wnai, ne 
oedd yn 20 oed, ond yr oedd yn wrandawr 
ffyddlon o'r efengyl bob mabbaih. a hyny 


yn benaf trwy eì feistr, yr hwn oedd yn aelod 
a'r r eglwys gynulleidfaol yn Saron, sir Gaer- 
fyrddin. an oedd rhwng 20 ac 21 oed, 
echreuodd feddwl yn ddwys am ei ddiwedd. 
Erbyn hyn oedd halogrwydd ac euog- 
rwydd eì galon, coll th ei gyflwr, a 
mawr ddrygedd ei bechod, yn gorp yddyd 
drwm arno, fel nad oedd gwir on dwch 
iddo 


er mawr ofid iddo 
hunan |i i'r Arglwydd a'i i bobl, nes oedd yn 22 
oed. cyfamser daeth y Parch. D. Peter, 
carfyrddau ì bregethu i n, ar y perygl 
o ddiffodd yr Ysbryd, ac oedi dyfod at g 
ydd; yr hyn trwy ras Duw a aeth atei galon 
mor rymus. ac effeithiol, fel nad allai f 
yn mhellach yn ddiweddi a dibroffes. Fe y 
efe a roddes ei hun i drugaredd yr Arglwyd; 
ac ymgeledd ei bobl yn Saron, heb oediad | ac 
pellach. Yr oedd eì droedigaeth mor nerthol, 
ei brofiad mor danllyd, a'i gynydd mor fuan 
mewn bodaeth, ac yn neillduol mewn 
eddi, fel y barnodd llawer o'r eglwys ei 
od ì o yn fuan, neu fod od gwai mawr 
n Dduw yn ei aros... Yn meddwl felly am 
ano, nid hir y buont cyn rhoddi anogaeth 
iddo arfer eì ddawn ym oeddus. Yntau 
yn ofni mai meddwl dyn ydoedd, ac nid me- 
ddwl Duw, a wrthododd wneud dros amser, 
er nad oedd heb feddwl ei hun yn aml am 
bregethu Crist; eto yr oedd yn methu gwel- 
ed un math o gymwysder ynddo at hyny; 
am hyny barnau” mai meddyliau ofer oedd y 
ei eiddo ef, a hwythau he efyd; ae) ac yn wir, 
o feddwl bach am dano ei y duwiol 
bob amser. Fel yr oedd Duw yn : benderfynol 
ì ddwyn ei amcan i oleuni, RW 
eglwys ag ef drachefn am th. Daeth 
yn eì feddwl y tro hwn f yn id fod llaw 
gan Dduw y peth, ac mai ei lais ef ydoedd ; 
am hyny efe dsyniodd a'u cais. Cafodd 
y bobl y fath od onrwydd ynad heyd 
anogasant ef a'u holl egni i fyned rhagd 
yn y gwaith a ddechreuodd, gyn ddywedyd 
o, ““ Pregetha'r gair; bydd daer mewn 
amser, ac allan o amser; argyoedda, cerydda, 
anog gyda phob hirymaros. ac athrawiaeth.” 
Dangoswyd yn fuan ei ydd, ei o8S- 
tyngeiddrwydd, a hoffder y bobl yn ddo, mai 
llestr y yholedi i Dd aw ydoedd. Y acre. 
ar ol ol anogaeth gan e wysi 
faldybrenìn, a'r Mynyddbach, i ddy- 
ryn atynt yn Fn hyn a wnaeth am rai 
blynyddau | yda rb WUuS, 
gradd o lwyddiant hefy yie Pan o gylch 25 
oed, priododd â Jano mh merch Dafydd a Mary 
Evans, Felin Tnos, Ceredigi ym hon oedd 


aelod hardd o'r el eglwys Gyn eidfaol yn 
Horeb er pan yn Ond Ri oedd yr 
Arglwydd yn Magwled fod gwaith a chylch 


— 


JON 


— — — 


A—y - 


ddoiddo, felly efe a osododd yn ei 
mwy pnd ned ar daith fechan er talu ym- 
weliad ag hyd o eglwysi mewn gwahanol 
fanau, pryd yN ygwyddodd iddo ddyfod i 
gynwyd a calan Syn -corwg, yn Mor- 
an wg, y rhai oe ty pryd hwnw yn am- 
o weinidog. yH odd y bobl ef gy- 
maint, fel yr aethant at eu Tad nefol i gael 
ei feddwl ef yn ei gylch, a chawsant fodd- 
lonrwydd mai ewyllys Arglwydd oedd 
Myn t ; yoddi, lwad, id. o ef Y ddyfod i'w 
p i dori iddynt o fara y bywyd, yr hyn a 
wnaethant yn unol a dioed. Fell efe a 
a dderbynioedd eu galwad, ac a urddwyd yn 
fugail arnynt yn y flwyddyn o oed ein Har- 
lwydd 1800; a chafwyd arwyddion nid 
y , yn eì lwyddiant mawr yn y lle, fod 
yr hyn. & rwymwyd ar y ddaear wedi ei 
rwymo yn ynef. Nid oedd y lle y pryd 
hwnw amgen anialwch gwag erchyll; ond 
efe trwy ras Duw, a fu yn foddion i wneud 
llawer iawn o ddaioni yno. Er ei fod yn 
wneinidog sefydlog, eto o herwydd ansawdd 
foesol y wlad yn g , ei ysbryd cyoedd 
yntau, yn nghyd a'i ddull den daii yn 
ei alw yn genadwr cartrefol. Prege 
aml mewn anedd-dai ma a thraw yn 


mydogaeth ; ac fell dn offeryn ì yî Blaau 
egwy dorion Y grydd â Gristionogol mewn 
llawer teulu ÎI d fawr neu ddim 
cy gaei am dani o r blaen Efe a blan- 
eglwys yn ymenyn, yn 8i 
Beny bon ar-ogwr. 'Bu yn nrogethu 5 yno 
am rai blynyddau mewn  gorawch-ystafell 
fechan, perthynol i un Mr. Thomas Jones, 
o'r lle uchod. Mae yno yn awr addoldy 
hardd a chynulleidfa luosog. Cawn hefyd 
fod y Maendy, g ger Pontyfon, wedi bod dan 
am ryw faint o amser; yr hyn, at 
bethau ereill, sydd I yn dangos yn eglur iawn 
anghrefyddolde hrinder moddion gras 
yn y dosbarth hwn o'r sir y pryd hwnw; ac 
yn wir nid yw, er y cwbl, yn helaeth iawn 
lae hyd y dydd hwn, er eu bod yn rha ri 
er ar y pryd hwnw. gan.y Blwy. 


808, daeth ar gais ì bregethu i y a 
eshan yn Mert Eyr Tydi, cynull eyn pryd 
hwnw mewn hen. efail gof, wedi ei chyfleu 


ganddynt at wasanaeth crefyddol, ond yn 
awr yn Bethesda. edi bod ychydig droion 
y au yn achlysurol, yn ann - 
o ef, daethant i'r penderfyniad mai efe 
odid ifod yn fugail arnynt, os gwnai ddyfod. 
Amlygasant eu meddwl iddo, yr hyn a gym- 
erodd yn bwyllog a dwys iawn at ei ystyr- 
iaeth, Yn gweled ei deulu yn dynn ì 
lafur gweinidogaethol mor fawr, ydd i 
iaeth wedi'r cwbl yn rhy fach 
deulu man lle 'R oedd; m yfebyn 
gwell oedd. iddo dderbyn eu galwad, yr hyn 
a wnacth yflw dd 8 enwy uchod. Ac er 
wr lawenyd o ei hun ac ereill, ni bu 
ei ei ddyfodiad i' i w lith ofer a dilwydd. 
Dangosodd yr wydd iddo yn fuan fod 
llaw ganddo yn, a'i fod yn foddlawn i'r peth 
gymerodd le yn eu plith. c. Anif yr gwyn 


h oedd 90, 
LA hob eu derbyn ; yn Mr Y y ey y 


JON 


— 


myned yn genedl gref 
fw ni hyny ddau yr oedd yn 





. Oyn ei 
gant am bob 
dechreu. “ A'r rhaia 
dren cer i Ygyfmwnder, a fyddant fel y 
yn dragywyd dd.” “ A'r neb a enillo 
eneidiau sydd. ddoeth.” Gellir oL. alw, heb os, 
yn un o'r rhai mwyaf anus yn eì 
ddydd. Efe afa yn yfforyn Yadeiladu Beth- 
esda gyntaf, a'i ail-adeiladu wedi hyny; efe 
a blanodd yr eglwysi yn Rhymni, Dowlais, 
Troedyrhiw, a a hene 'Teithiodd 
lawer ì i Aberdar, pan oed yr eglwys yno 
ŷd ar ben m ydd yn ddiym- 
ar unwaith mai nid b 
gogur a dilofur oodd ei eiddo ef; ni fuasai y 
diog a'r diofal byth yn meddianu tir mor 
helaeth a disathr a'r lleoedd uchod. Mae yn 
mhob un o'r manau uchod yn awr addoldy 
hardd, cynulleidfa lnosog ì iawn, a gweinido einidog 
sefydlog ynddynt oll n yr amser hirfai 

o 39ain o flynyddoedd, 3lain o ba rai & 

dreuliodd id yn theeda, bernir iddo derbyn 
de 


ya “dywedodd 'pe y eì “ei wely 
angeu. odd y fraint oruchel, heb fawr 
eith iad, o Bethoeda. yn da, & cheid yn yr 
o: wys yn teyrnasu yn llwydd- 
nae byth. Y blyn nyddau; cadwed Duw hi 
felly dro Yr oedd Mr. Jones, o ran 
ad a Toan Oalfin. Ei destunau 
ff a dewisol oeddynt cwymp dyn 

yn YN “etholedigaeth bersonol a diamodol, 
mewn gras, d y nef, &c. 
Dywedai yn yn rymus ac effeithiol weithiau am 
boenau yr annuwiol yn uffern. Felly dy- 
wedai yn enwog dros eì Dduw wrth ddyn, 
ond gwell o lawer y dywedai dros ddyn wrth 
Dduw. Nìd yn aml y cynysgaeddwyd neb 
a nrwy o ddawn gweddi; yr oedd ei eiriau, 
ei agwedd, a'r dagrau a gollai ger bron ei 
Dad nefol, yn dangos ei fod yn meddu a'r 

daerineb teilwng o bechadur, ac o weinid 

yr efengyl. Ac os felly, pa ryfedd ei fod w; 

mor llwyddianus yn ei weinidogaeth ; 

“ Llawer a “dnchon taer weddi y cyflawn.” 
“Os chwychwi, gan hyny, y rhai ydych 
ddrwg, a fedrwch roi rhoddion da i'ch plant 
edd a faint mwy y rhydd eich Tel o'r 
â Glân i'r rhai aofyno ganddo.” 

Y Ted gyfansoddiad corfforol cryf, 
gwrol, aiachusi iawn eyn gyda ychydig eithriad, 
ac o ysbryd dewr, a rhanau eneidiol cryfion, 
yn neillduol ei gof, ei serch, a'i llys rydd 
a pharod; “Am hyn yny arhodd eì fws ef yn 
; â breichiau ei d wy aw ef a gryfhasant 
ddwylaw grymus Dduw Jacob.” Par- 
haodd yn ei waith o bre rogethu hyd at yr 
wythnos olaf o'i fywyd ; “* Hyd henaint hefyd 
myfì yw ; ïe, myfi a 'ch ch dygaf hy. hyd oni ben- 
.” “Na wrthod fi chwaith, O Dduw, 
ia henaint a phenllwydni; ybyd oni 
egwyf ys l'r genedlaeth hon.” Y 
testun a gyddin regethodd arno oedd, “Da 
was da a dlon, &c.” Gellir meddwl gan 
iddo gael eì ei alw mor fuan ar ol hyn oddiwrth 
ei waith at ei wobr, mai progotbu iddo eì 
hun yn benaf oedd y tro hwn; ac fe ddy- 
wedir na chlywyd ef yn pregethu. mor nerthol, 


80 


J ON 


 — _— — i YO LI ue ge 


tanllyd, a. goleu, erioed a'r tro hwn; “ Ant 
o nerth i nerth; ymddengys pob un ger bron 
Duw yn Seion.” O ran ei sefyllfa yd 
gellir dywedy d na fu arno eisiau dim eri 
a'i fod yn hynod o foddlawn bob and ao 
yn barod iawn ì gyfranu o'r hyn oedd. 
ddo i'r hwn oedd mewn eisiau. Arferai 
dweyd yn aml ei fod ef yn cael ei Dad 
nefol yr hyn oedd er ei les. Bu Jones 
yn briod i Jane a enwyd uchod, droe 44ain 
o flynyddoedd. Iddo ef yr oedd hi yn ym- 
geledd, wys a theilwng o hono yn mhob 
modd fel gw gweinido yr efengyl; yn siampl 
i'w u, yr eglwys, a'r o 
Bu iddynt wyth o Blant ara ba res & 
aethant i i'r cdaidogth offeiriad yn 
yr eg ; â'r egl 
Fynd C Ond y peth diweddaf a ddy- 
wedir am Mr. Jones yw, efe a fu farw ; yn 
phenodd ei yrfa a chadwodd y ffydd, he 
gwadu mewn gair na gweithred hyd $ 
nc cd dy nn 
“ wy esu, derbyn fy ys 
Yr oedd ei  ysb d erbyn hyn wedi el sidan 
yn gwbl i'r ne oedd ; nìd oedd mwy gwaith 
arno yn awr na'i dderbyn yno; a dios gan 
bob un a'i hadwaenai eì fod wedi cael m 
nediad helaeth i imewn hefyd. Gyda Christ y y 
bu f chydag ef y bufarw, ac os oedd 
buddug ugoliae wr angeu yn gofaÌu am dano, 
ulaen gamu yn dawel wrth wynebu'r afon. 
an byddai yn clywed am ryw un neu arall 
wedi marw, gofynai yn aml, “* Pa fodd y 
bu'r dyn fyw, yna hawdd gwybod p a fodd y 


u farw.” Dywediad tra theilwng o sylw, 
o, Sn fel eld. yddwn byw y byddwn farw; 
esu, marw gydag ef hefyd. 


Mynn 5y y coffaodd ac y diolchodd yn dra 
Cyr diwr am yr addewid hono o eiddo Crist, 
“Yr fl gydn chwi bob amser hyd 
ddiw. â by d.” “Ond cofiwn, (medd ef,) 
na ddaw rib ddim ì le'r brofedigaeth, cawn 
ed yno ein hunain o'i ran ef, fell 
iwedd fydd myeya i'r myofedigaeth < ein un; ; 
ond medd ef, os cyfarfyddwn *P i” 
mewn modd anoche adwy, I. mn d 
blaenaf cyfarfod a ni yno, er ein ein o north” 
wyo.” unodd yn yr Iesu y 15fed o Ionawr, 
1839, yn 71 wydd oed; cludwyd ei ran 
farwol i fynwent thesda, y Sadwrn can- 
lynol, gyda theimladau dwysion a galar nid 
bychan, am orfod cuddio eì fath yn y bedd 
dystaw ; ar ba achlysur yr ymgasglodd torf 
fawr yn nghyd, ac yn eu m amryw o'ì 
frodyr yn y weinidogaeth; pryd yr anerch- 
wyd y y a mewn gwahanol ffyrdd, 
hn. Evans, Ynysgau; Hughes, 
wais; Thomas, Adulam; ac Owens 
Soar. Yna oefnodd y dorf arno, gan feddwl 
me eu calon, “Ni ddychwel mwy. i'w Re 
id edwyn ef mwy; y a dsnfyd 
Bi wel, ef mwy, a'i le ni c mwy o 
no 
JONES, JOHN, oedd yn fabi foneddwr 
mewn amgylchiadau bydol rhesymol o dda. 
Ei dad, Thomas ab John, neu Jones, oedd o 
Faes y Garnedd, yn agos i'r Bwlch llt, 
a elwir Drws Ardudwy, yn Meirionydd, ac 


JON 


— “ 


T oedd Ellen ei fam yn un o ferched Robert 


ynn ab Iefan, Ysw., o Taltreuddyn, yn 
un ydogaeth. Dywedir mewn hen lyfr, 
awr rin ìawn, sydd yn cynwys 
banes o brawf. brenin-leiddiaid, iddo ef 
gaelei anfon ìi Lundain, er ei osod mewn 
maenach ; gond oafodd ei osod yn was ì fon- 
wr, wn y bu yn gwasanaethu 
am lawer o R, yddoedd. Ar ddechreu y 
rhyfel cartrefol. unodd. ochr y senedd, a 
chafodd ei benodi yn gadben ar y milwyr 
traed, a chafodd yn fuan drachefn ei benodi 
fìlwriad. Darfu i'w alluoedd bywiog ei 
dwyn yn fuan i serch a pharch Cromwell, 
ac ymgynghorai ag ef yn fynych ar achosion 
pwysig. Bu yn cynrychioli Meirionydd, y 
sir ei ganwy yd ynddi mewn dau eisteddi 
seneddol; & Modd ei benodi yn un oyÌdir- 
rwywyr y senedd i lyw u yr lwer- 
ddon. Dywedir iddo gyflawni y swydd hon 
gyda gormail a 8g mawr, 
erlid pawb a fyddai yn groes i'w egwyddor- 
ion ef, gan racanu i fyny hen gyfreithiau Hm 
mherth i ddarllawu cwrw a diodydd, 
gan fod yn bla i bob tŷ yn Dublin a fyddai 
gwerthu cwrw, acnioddefaiì neb 
u gwaith in a chyoeddusawl o'r 
fath, ac a welid myned i ddioty ; fel. yr 
oedd myned i ddioty, neu eglwys reolaidd, 
yn ddrygau mor gyfartal beryglus a chosp- 
awl. Ar ol gadael yr Iwerddon priododd a 
chwaer Cromwell, sef Jane, gweddw Roger 
Whitstone, Ysw., & ghonodwyd ef y 
Amddiffynwr yn ael o Dŷ yr Arglwyddi, 
Ar ddychweliad Siarl II. cafodd y milwriad 
Jones ei osod ar brawf am y rhan a. gymer- 
odd yn nghondemniad ei fawrydi, a chaf- 
odd ei ddedfrydu i ddyoddef marwolaeth 
Hydref 17eg, 1660. 
JONES, JOHN EDWARD, einidog 
Undodiaid, yn Mhenybont, Morganwg. 
d ef Nghaerfyrddin, Gorphenaf 
Tfedi, 1801. Pan yn blentyn, amlygai dalent 
neillduol i ddysgu, ac yn dra ieuanc, aeth i'r 
ysgol ramadegol, ag oedd y pryd hwnw, ac 
am gryn amser wedi hyny, mewn cysylltiad 
a'r coleg Presbyteraidd yn y dref, yr hon a 
gedwid gan y Parch. David Peter, prif athraw 
y coleg. Oddiyno, pan yn 16 oed, derbyn- 
lwyd ef i'r coleg.. Y pryd hwn Tnndodwr 
oran ei olygiadau. Yr oedd ei dad yn 
henadur neu ddiscon yn eglwys Heol Awst. 
Hob tod yn hir ar ol ei tynediad i'r coleg 
aeth ei olygiadau duwinyddol o dan gytf- 
newidiad; a chyn bod ei-amser ar ben yr 
oedd yn Undodwr proffesedig. Buasai ei 
berthynasau o du ei fam, yr hon oedd wraig 
ddoallus iawn, a fu fyw ìi oedran teg, erioed 
a'u gogwyddiad at Ariaoth—cred a goleddid 
ddosbarth lluosog yn hen eglwys barch- 
us Heol Awst yr adeg hono, ac am lawer o 
flynyddoedd yn flaenorol. _ Yn ffodus, teyrn- 
asai y iath synwyr a theimlad da yn ei artref, 
fel na ddarfu i'r cyfnewidiad hwn effeithio 
dim ar ddedwyddwch y teulu. Y Parch. 
D. Lewis Jones, o Glynadda, Undodwr trwy- 
adl, oedd yr ail athraw yn y coleg yr amser 
hwn. Wedi treulio pedair blynedd fel myfyr- 


ôl 





JON 








iwr yny coleg, ymsefydlodd yn Mhenybont- 


ar-ogwr, i gyme fal lwys 

dref hono, yn nghyd a'r eglwys yn y' Botbws 

lle ryw bum milldir oddiyno. Dymuniad y 

Dr. Abraham Rees, yr hwn a l 

ddyddordeb neillduol ynddo fel myfyriwr, 
d iddo fyned i Wrexham, lle y pryd 


hwnw oedd hen ulleidfa. Bresbyter- 
aidd. Nid eyr ytan 


ganddo. wn 
helaeth fel ysgolfeistr, fel y tystia llawer o'i 
hen ysgoleigion heddyw yn fyw. Yr oedd 
eì d; mor bwyllog a thirion; dodai ei 
feddwl allan mor glir a phwrpasol, a chariai 
yn mlaen ddysgyblaeth mor dyner, eto 
manwl, fel ag y deallwn iddo fod yn llwydd- 
ianus iawn fel addysgydd, a theilwng o gael 
eì restru gydag athrawon goreu y d - 
aeth. Arferai tua'r amser hwn draddodi 
darlithiau chwarterol ar seryddiaeth, gyda 
chymorth y Magic Lantern, yr hyn oedd 
beth newydd yn ein gwlad y pryd hwnw. 
Nid oedd dim a dueddai i wella a diwyllio 
pobl ieuainc y dref a'r ydogaeth nad 
oedd ef gyda'r blaenaf yn ei bleidio. Pan 
ddaeth y son am y .Mechanics' Inststutes, o 
gych iad Dr. Berkbeok ac lwydd 
Tro , gyntaf i'r wlad, cymerodd ddy- 
ddordeb mawr ynddynt, a bu yn foddion i 
sefydlu un yn ei dref ei hun, gyda'r hon y 
haodd yn ffyddlon hyd y diwedd, ac i'r 
on yr oedd yn is-lywydd ar adeg ei farwol- 
aeth. Cofiwn yn ddai, anerchiad bywiog o'i 
eiddo i'r myf yn Nghaerfyrddin, ar 
ddiwedd yr arhohad yn 1853; cofiwn pan 
yr anogai nì i lafurio am Wybodaeth gyffred- 
inol fel ag i gadw ym gydag oes 
Ï Mechanscs' [nstiiutes, ac ì fod. yn alluog i 
uosogi y sefydliadau rhagorol hyn a'u 
gwneud yn fwy effeithiol. Yr oedd yn ys- 
golaig rhagorol, ac o chwaeth ac arfenon 
ysgoleigaidd. Dylynasai ei efrydiaethau 
o'r higher Mathematics yn unig o serch at y 
wyddor. Yr oedd yn ddarllenwr helaeth a 
myfyriwr dwfn mewn duwinyddiaeth. Car- 
aì dnabod a phob gwaith o bwys a gy- 
did ar dduwinyddiaeth, nad pa olwg neil 
duol a gymerid. Nid yn aml y deuid o hyd 
ì feddwl mor yh mor al, o gan- 
lyniad, ì e ar olygiadau gwahanol i'r 
eiddo ei hua, o safle neillduol y rhai a'u dal- 
ient. Yr oedd mor gadarn ag oedd bosibl 
yn ei syniadau philosophyddol a duwinyddol 
ei hun, ond medrai wrando yn deg a ghwyll- 
og ar olygiadau hollol wrthwynebol. Yr oedd 
eì ddeall yn gryf, goleu, a dysgyblodig, & 
rhagorai fel rhesymwr. Yr d ganddo 
lywodraeth ryfeddol arno ei hun. Ni oddefai 
i dymer a flansi eì gario ymaith. Medrai 


oedd yn feddianol ar dda 


JON 


dewi. Ni fu gyffredin neb rhyddach 
oddiwrth ysfa i lefaru ac ysgrifenu. Myfyr: 
iodd lawer ar ieithoedd gwreiddiol y Beibl. 
Yr oedd yn hyddysg neillduol yn yr Heb- 
raeg, a thra chyfarwydd yn nheithi ei iaith 
ei hun ac eiddo yr ieithoedd Celtaidd cyd- 
drasol, yn enwedig y Llydawaeg. Apelid 
ato yn fynych ar faterion ieithyddol ac hyn- 
afieithol, a bu droion yn feirniad ar destunau 
mewn llenyddiaeth gyffredinol a_ barddon- 
iaeth. Yr oedd er ys blynyddau lawer wedi 
ei benodi gan y bwrdd Presbyteraidd yn 
Llundain yn Arholydd yn y coleg, yn en- 
wedig mewn Hebraeg a Mesuroniaeth, yn y 
dd bwysig hon rhoddai foddlonrwydd 
cyflawn i'r bwrdd ac i'r myfyrwyr. Ni 
chlywsom fyfyriwr erioed yn achwyn arno 
fel arholydd angharedig neu fympwyol, neu 
unochrog. Am rai misoedd ar ol marwolaeth 
y Dr. Davies, o Ffrwdfal, cydsyniodd a chais 
y bwrdd i fod yn athraw mewn Hebraeg 
a Mesuroniaeth, ac ni welwyd gwell ar- 
ddangosiad erioed ar y dosbarthiadau yn y 
cangenau hyny nag yn yr arholiad can- 
lynol. Ond eì brif wasanaeth i'r enwad 
Undodaidd a fu mewn cysylltiad a'r ** Ymo- 
fynydd.” Yr oedd angen hir a gwaeddfawr 
wedi bod am gyoeddiad i eglnro ac amddiffyn 
golygiadau duwinyddol laid hon, tra yn 
rhydd i ysgrifau ar ba ochr bynag i unrhyw 
bwnc. Yn unfryd ac unllais ymddiriedwyd 
yr olygiaeth iddo ef, a gwasanaethodd hi yn 
ffyddlawn am dros dair blynedd ar ddeg. 
Dechreuodd y gyfres gyntaf yn Medi, 1847, a 
diweddodd yn EŴrill, 1864. Dechreuodd yrail 
rfres Ionawr, 1859, a diweddodd, oblegyd ei 
lesgedd cynyddol ef, yn Mehefin y flwyddyn 
ddiweddaf. Fel golygydd yr d yn gall, 
pwyllog, a boneddigaidd, ac mor anmhleid- 
lol ag i allu dal y glorian mor deg fel nad 
oedd gan neb sail gyfreithlawn i'w feio ef yn 
ei swydd. Credwn nad ysgrifenodd air fel 
golygydd y dewisasai yn ddiweddarach ei 
alw yn ol. Yr oedd ei erthyglau bob amser 
yn werth eu darllen ac yn ddarllenadwy; ei 
. arddull yn rhwydd a llhthrig, eglur a_ hollol 
ddiaddurn. Hawdd canfod bob amser fod 
ganddo afael sicr ar ei bwnc, ac mai o hel- 
aethrwydd ei wybodaeth yr ysgrifenai. Pan 
derfynwyd y gyfres gyntaf o'r '* Ymofyn- 
ydd ” yn 1854, yn hollol groes i'w ddymun- 
iad ef y bu hyn; a phan ail-gychwynwyd 
yn 18ô9, siriol ymgymerodd a'r olygiaeth 
drachefn. [el pregethwr, nis gellir dyweyd 
iddo fod yn llwyddianus iawn, yn ol y safon 
dini farnu. Yr oedd ei bre thau 

wn synwyr, ymresymiad, a nerth, a hoffid 
ef yn fawr gan y rhai deallus. Eto yr oedd 


—- —_— — 


cymaint o arafwch a thawelwch yn ei dra- | 
gyfraith wladol; ac yn y 


ddodiad, fel na lwyddai i dynu sylw na chy- 
ffrol teimladau y lluaws. thau i'w 
darllen ac nid i'w gwrando oedd ei bregethau : 
ef yn benaf. Ni roddwyd 
Dylid crybwyll ei fod yn gyfarwydd iawn a 
gwleidiadaeth, ac yn cymeryd dyddordeb ' 
mawr ynddi yn lleol a chyflredinol.. Yr oedd : 
ei grynodeb gwleidyddol yn “* Ymofyn- : 
ydd” yn wastad yn wir werthfawr. Ynei 


32 


pob dawn i un. | 


JON 


- _— —— nn. 


dref ei hun yr oedd yn is-gadeirydd ì fwrdd 
y gwarcheidwaid, ad aelod o'r bwrdd iechyd 
am flynyddau meithion, a gwnai ei ddyled- 
gwydd yn ffyddlawn a medrus yn mhob un 
o'r ddau. Llwyddai yn fynych trwy ei 
ysbryd mwyn i gymodi pleidiau gwrthwyn- 
ebol a'u gilydd. Er ei holl ragoriaethau, 
a chyda rhai diffygion—pwy sydd heb- 
ddynt?—mae ei le wag & gwelid et 
eisiau. Yr oedd ei golli ef yn fwlch ychwa- 
negol, ac yn fwlch mawr yn ein rhengau. 
Yn esmwyth a diboen aeth y da hwn i'w 
orphwysfa, dydd Sabbath, Chwefror 24ain. 
Dechreuai eì 1echyd ddadfeilio er ys tua dwy 
flynedd, ac ymneillduasai o ofalon eì swydd 
er ys tuag wyth mis. Darfu i'w farwolaeth, 
er nad yn annysgwyliadwy, daenu galar 
trwy gylch helaeth o gyfeillion a chydnabod. 


Claddwyd gwrthdd ch y cofnodion hyn 
Nghaerfyrddin, eì dref enedigol, a thref a 
garai yn anwyl, 





Y Proffesor D. L. Erans, 
aerfyrddin, yn gwasanaethu ar yr achlysur. 
JONES, j OHN, o'r Gelly 'Lyfdy, yn 

mhlwyf Ysgeifiog, yn sir Fflint, yr hwn oedd 

mp gyfreithiwr yn llys Cyffiniau - 
mae wedi gadael ar ei ol fyrhanesion cyw- 

rain yn mherthynas i'r llys hwnw, y rhaì a 

gasglodd gyda bwriad o ddynoethi ei anfad- 

rwydd a'i ysgolerdor, yr hyn a achosodd iddo 
ef ymadael oddiwrtho, oblegyd ei fod tn cael 
ddylyn. Yr oedd efo yn enwog fel un a fa 

ylyn. Yr efe enwog fel un a 
wrth y gwaith o elu. ffrwythau llenydd- 
iaeth Gymreig. Bu am ysbaid deugain mly- 
nedd an ddyfal yn adysgrifenu hen ysgrif- 
leni Cymreig, fel ymddengys oddiwrth 
raì o'i gyfrolau, y rhai ydynt wedi eu dydd- 
lo o'r flwyddyn 1590 i 1630, ac y mae ar 
gael yn awr fwy na deugain o gyfrolau 
mawrion a ysgrifonwyd ganddo, ac o her- 
wydd cytundeb ag oedd wedi wneud a'r hyn- 

aethydd enwog, Robert Vaughan, “' fod yr 
hwyaf a fyddai yw ì gael meddiant o lafur 

llenyddol y llall,” troswyd ei holl waith ì 

Vaughan, ac y mae y cyfrolau a nodasom yn 

awr yn Hengwrt.—(Cambrian Biography, 

tudal. 207.) 

JONES, THOMAS, oedd fabi Edward 
Jones, Nanteos, Ceredigion, lle ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1618. Derbyniodd ei addysg 
yn Ngholeg Merton, Rhydychain, o'r hwn 
goleg yr etholwyd ef yn gymrawd prawfianol 
pan yn ugain dd oed. Yn y llwyddyn 
1633, ymdeithiodd. t Ffrainc a'r Eidal, 
gyda Sior, mab ac etifedd Syr Nathan Brent; 
ond dychwelodd yn aflwyddianus gyda golwg 
ar ei ymddiriedaeth, ac ymostyngodd i'r ym- 
welwyr a benodwyd gan y Senedd Awst 6, 
1649. Ar ol hyn dodd i astudio y 
flwyddyn 1609, 
cymerodd ei urddradd o D.C.L.._ A'r flwydd- 
yn gpnlynol argraffodd ei “ Oratio habita in 
Auditorio juridico,” &c. Yn nglyn a hyn 
argraffodd ddau draithawd arall. Profa y 
gyrithiau hyn ef yn Hebrewr a Groegwr da. 

edi ymsumud i Lundain, lle yr ymarferodd 

â'i alwedigaeth am dymor. _ Bu farw o'r pla, 

yn y flwyddyn 1665.—( Wood's Athen. Ozon.) 


JON 


JONES, DAVID, gweinidog y Bedyddwyr 
m America. Yr oedd. yn enedigol o Gymru, 
ned ef yn y flwyddyn 1781. Symudodd i 
America yn ei ieuenctyd, yn fachgen amddi- 
fad, heb gyfeillion na noddwyr daearol. Aeth 
gogìeddol, lle gwelodd yr Arglwydd yn dda 
gogieddol, lle gwe yr yn 
ymweled ag ef Hm ei drugared , & rhoddi 
iddo ras adnewy dol. Ei feddwl pryd hyny 
a ar d â'r dymuniad o gydeddi ist 
1 bechaduriaid colledig; ac wedi ddeall fod 
mewn rhan o Philadelphia gyfle a'i galluogai 
i ganlyn y cyfryw « diaeth a fuasai yn 
wasanaethgar iddo yn nghyflawniad ei fwr- 
lad, efe a aeth i Ddulyn Isaf, ac a fu dros 
amser yn ysgolaig i'r diweddar Dr. 
muel J ones. chydig ìddo ddechreu. pre- 
gethu, bu y gyllta a'r 
eglwys yn Frânkford, ac Wedi hyny a'r eg- 
lwys yn Newark, N. J.; ac yn olaf daeth 


fugail eglwys y Bedyddwyr Nulyn 
Tsaf, ensylfania. Yr undeb plaf hwn de- 
bygem a ddaliodd efe tua phumtheg mlynedd 
cyn ei farwolaeth. Bu farw Ebrill 9, 1833, 
pan oddeutu 62 mlwydd oed. Yr oedd efe 
mewn gwirionedd yn wr Duw. Sefydlog- 
rwydd ei obeithion ni siglwyd unwaith yn 
tod y cystudd blin a ddyoddefodd, Efe a 
dan d i amryw gyfeillion, â'r rhai y 
cafodd ymddyddan rhydd a maith cyn ei 
farwolaeth, yr ymddiried mwyaf perffaith. 
Ar un achlysur dywedai, “ Yr wyf yn gosod 
fy holl bechodau a'm gweithredoedd drw 
ar lawr mewn un man, a'm gweithredoed 
da mewn man arall, ac yn ffoì oddiwrthynt 
oll, fel y gallwyf gyraedd at Grist.” Bryd 
arall dywedai, '* Yr wyf yn cael mai fel ag 
y mae fy rheidiau yn cynyddu. y mae fy 
nghysuron hefyd yn cynyddu; ac fel y maent 


yn cilio, y mae fy Iachawdwr yn dyfod yn 
nes ataf.” Pan ofynwyd iddo gan gyfaill 
oedd yn wyddfodol, a oedd rhywbeth neill- 


duol ganddo i alaru o'i herwydd wrth adol- 
ygu ei weinidogaeth, efe a atebodd, “' Yr 
wyf yn was wedi ymdrechu llefaru y 
gwirionedd wrth ly nghyd-ddynion; eithr 
pe byddai yn bosibl i mi gael teithio fy ngyr- 

drosodd eto, myfi a rubuddiwn be - 
iaid yn fwy difrifol aethum.” Dy- 
wedai ei fod yn teimlo yn ddiolchgar fod 
Duw wedi ei gadw rhag d gwarth a dir- 
myg ar eì achos hyd ddiwedd ei yrfa. A thra 
nad oedd ganddo ddim i ymffrostio o'i her- 
wydd, nad oedd ganddo un rheswmi feddwl 
eì fod erioed wedi peri cl i enw anwyl 
Iesu a'i bobl. Ymddengys eì fod yn gosod 
pwys mawr ar y golygiad hwn o'i achos; 
nid fel yn caniatau neh ysur ì hunan fodd- 
had, ond i wir ddiolchgarwch. A phan ys- 
tyriom y nifer o weinidogion a ddangosent 
lawer o aidd a dawn yn ngwaith ein Har- 
glwydd, sydd er hyny, trwy ymddygiad an- 
wyliadwrus ac annoeth, wedi llychwino eu 
cymeriadau, a ddo enw Crist, nid 
yw yn rhyfeddod ei fod yn teimlo yn ddi- 
olchgar am gael ei gadw hyd y diwedd mewn 
un rhediad gwastad o ddyledswydd. Fel 
pregethwr yr oedd yn dra chyfrifol. Ei 


33 JON 


draithodau cyoeddus oeddynt yn ilawn o 
synwyr da, sobrwydd, serch, a difrifwch. . 
Ei olygiadau oeddynt bob amser yn ysgry- 
thyrol. Ni byddai efe un amser yn wan, 
neu yn dywedyd rhywbeth yn unig er mwyn 
llanw brawddegau ì fyny, neu bentyru geir- 
iau heb raid. Y ndawr na chai fodd- 
had ac adeiladaeth dan ei weinidogaeth, 
rhaid ei fod yn dra amddifad o chwaeth am 
synwyr da, a duwioldeb sylweddol. Yr oedd 
yn bregethwr llwyddianus, fel 1 gellir deall 
wrth gyflwr blodeuog a dedwydd ei eglwys; 
hon ar amser ei farwolaeth oedd yn der- 
ychwanegiadau, fel ei lafur 
blaenorol. _ Effaith daionus ei fywyd a'i 
weinidogaeth a deimlid yn hir yn yr ardal 
lle yr oedd yn llafurio. Yr oedd efe yn gaeth 
ymarferol yn ei holl olygiadau a'i syniadau, 
tra oedd. yn ofalus i reoleiddio ei hun ao 
ereill wrth wirionedd anffaeledig y beibl. Yr 
oedd yn araf, cymedrol, & hwyllo yn ei 
holl weithredoedd. ych y byddai yn 
cael ei fradychu i unrhyw ruthriadau an- 
wyliadwrus o dymer neu ymddygiad. Yr 
oedd yn eglur fod ei feddyliau a'i ffyrdd yn 
cael eu pwyso gyda gofal; i'r hyn y gellid 
cyfrif y ffaith, ei fod ef yn gyffredin yn ad- 
rodd geiriau gwirionedd a sobrwydd. Y rhai 
a gyfeillachent fwyaf ag ef, ac a'i hadnabydd- 
ent oreu, a feddent y syniadau uchelaf am 
ei werth. Yr oedd ei feddwl wedi ei gy- 
foethogi a'r defnyddiau goreu, wedi eu casglu 
o'r fath awdwyr ag Owen, Baxter, Charnock, 
Howe, Flavel, Watts, Doddridge, &., y rhai 
oedd efe wedi eu trefnu yn y dull goreu. 
Y traithodyn ar fedydd a ysgrifenwyd mewn 
rhan ddo ef, dan yr enw “ Llythyrau 
Dafydd a Ioan;” yr hwn a erys fel tyst o'i 
ddirnadaeth a'i alluoedd mewn ysgrifenydd- 
iaeth ddadleuol. Y traithodyn a osodir allan 
n Gymdeithas Gyffredinol Traithodau y 
edyddwyr, dan yr enw “ Iachawdwriaeth 
trwy Ras,” a ysgrifenwyd ganddo ef; ac o 
ran golygiadau yn efengylaidd, syml, a goleu. 
Y mae yn haeddu cael ei brisio yn uchel, 
Pan ffurfiwyd cymanfa ganolog unol eglwysi 
annibynol y Bedyddwyr. efe oedd un o'r 
rhai cyntaf yr edrychid ato i lanw lle swydd- 
og llywyddol. Nis gallai neb fod yn Íwy 
das at y gwydd. Ei b a'i 
gymedroldeb a'i haddasent at y cyfryw sef- 
yllfa, tra yr oedd ymddiried pawb yn ei hun- 
anymwadiad a'i uniondeb ef yn ei wneud yn 
hawdd i fod mewn undeb ag ef. Y cynulliad 
mawr a ddaethant yn nghyd i'w angladd, 
mewn tystiolaeth o'u parch i'w goffadwriaeth, 
a ddangosai y teimlad dwfn a barai ei farw- 
olaeth yn mhlith y c in, Ei gyfaill 
mynwesol, y Parch. J. L. Dogg, & bregeth- 
odd ar ysur ei gladdedigaeth, yn ol ei 
gais neillduol ef, oddiwrth y geiriau “ Yr 
wn a gyfnewidia ein corff gwael ni, fel y 
gwneler ef yr un ffurf a'i gorff gogonedd- 
us ef.” 
JONES, THEOPHILUS, oedd bregethwr 
cynorthwyol gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. 
nwyd ef yn llwyddyn 1762, mewn ty- 
ddyn bychan a elwir Rhydyrefail, yn mhlwyf 





JON 


Lledrod, sir Aberteifi. Enwau ei rieni oedd- 
. ynt Evan a Jane Jones. Yr oedd ei dad yn 
un o'r cynghorwyr cyntaf yn mhlith y Tre 
yddion yn y Deheudir, ac o ganlyniad yn 
gydoeswr a'r Parch. Daniel Rowlands, Llan- 
geilho. mi ì M rieni ddau. o Dlant, sof Wil 
a ar u8, y rhai, wedi cyraedd yr 


oedran oc a &, yr hon ia â 1 ysgol rama- 


ym wedi methu cael sic dd byd 
în ; ond y mae yn u; 
8icr eu bod yno am unryw Êyn ddau ; 
herwydd yr ydym yn gwybod f heophilus 
J anes, hyd 1 yn nod hagorol ei Grid diweddaf, 
eer, yr a Cynygiodd, «i gefn 

yr a5 YY ef a'i frawd gael eu 

gwneuthur yn offeiriaid; ond gwrthodwyd 
ei gynyg ganddynt. Yn yr amser hwn torodd 
diwy tanllyd allan yn Lledrod, yn mysg 

y Trefnyddion Calfinaidd, yr hwn mae yn 
Tebyg a barodd cyfnewidiad yn ngolygiad- 
au y ddau frawd. y dyddiau dyrnig'n yr 
oedd gelyniaeth yr offeiriaid yn ffyrni 

ty. Trefnyddion; ac yr oedd amryw o'r 
offeiriaid yn on anystyriol iawn; nid 

oedd un gwrthd drych meiddiach yn eu u golwg 
ap thwr neu offeiriad ef 
byddai y Parch. J. Williams, L Mab yn 

er adrodd, mai y modd y llwyddodd efi i 
gael eì deil oddiwrth hen ficer Tre 
oedd tyngu yda MUN DAW mewn ate iad. i 


ofyniad yr o 
an o'r go Yr oedd philus 
dwys iawn ar ddechreu y 
Mwg hwn; a bu am ryw ysbaid o her- 
hyny, yn, yn cael ei erlid yn greulawn 
gan a h w (yn gref iaw un cyng 
yr awel yn iawn yn y capel, a 
fTheopbil agos i'r areithfa, daeth rhyw 
an alo gan dywedyd, “ Y mae eich brawd 
wodi tori allan i folianu. ”  Arhyny neidiodd 
y, â gwaeddodd allan, “'“O, diolch, O, 
dio ch, y mae y llew wedi ei ddal!” Wedi 
hyn, ymunodd illiam Jones â'r Annibyn- 
wyn, a H aim flynyddoedd yn weinidog 
parch Mheny d, Trawsfynydd, sir 
Feirionydd. eutu 20 oed, cafodd 
derbyniad ìi athrofa Arglwyddes Hunting- 
ye ” hon & elid yr amser hwnw yn 
Nhrefeca. uodd ar ei weinidogaeth 
oeddus yn Lledrod, tua 23 oed, a 
gethodd y tro cyn oddiwrth Salm i, HN 
7 gwai ei fyd y gwr,” &c. Parhaodd gy 
y weini th oddeutu 44 o Fad 
an “vn ddyn 1806, priododd â 
arch Bdwmrd ay ac Ann Davies, Rhydlwy 
Tw Lledrod, o'r hon y bu ip o 
lant, un o ba rai s fu farw o'i flaen ef. 
Cafodd yr wyth ereill fyw i weled yr achlysur sur 


o roddi eu hanwyl dad ì Hn ei 
chydig flynyddau wedi iddo bri nd. 
odd o Wr gydi Dregaron, lle y trigodd hyd 


erfyn eì oes. Yn y cyffredin, ychydig yd- 
myd y dygwyddiadau pwysig a hynodaut 

dau gweinido ion a phregethwyr yr 
efengyl; ac nid oedd Theophilus Jones yn 


ô4 





JON 








— — 


eithriad i'r cyffredinolrwydd o o'i fel Bu 
yn ddiau yn dra llafurus gyda gwai y wei- 
nidogaeth ei oes. Jleithiodd gn mhell 
ac agos trwy Gymru oll, a rhai o brif ddi- 
nasoedd. Lloegr, ì Uad er y. newyddion da 
dwladwyr. d er ei fod o angen- 
dd lawer o'i amser oddicartref, eto, 
dangosai y pryder mwyaf am ddaioni tymor- 
ol a ddolei blant. Yn wir, 
sylwi ei fod wedi ei hynodi yn mhhth ei 
frodyr, am y gofal parhaus a erai i 
ddwyn oi blant beddy yn dorol & 
moesgar, fel yr nt yn mhagori y 
thau hyn ar braidd YBolt bla a YP 
Yr oedd ei awydd a'i ofal am dd wyddwch 
& llwyddiant ei blant, yn peri iddo drallod 
nid bychan yn barhaus; ac i'r achos hwn a'i 
lchiadau, y yn ddiau yn benaf, 
odoli y dy ; Mylâiad wnw yn ei fywyd 
Pweinidogaelt, a barodd yn eì ganlyniadau 
anffodus int o bob math o drallod ao 
8nnedwyddwch iddo ef ei hun, yn gystal a'r 
cyfeillion goreu a feddai. Yn y ygddyn 
1820, gwnaeth gais at gael ei dderbyn 
yn weinido og yn yr El] wys Sefydledig. Aeth 
o flaen Dr. Burgess, b Tyddewi, i gynyg 
ei hun fel offeiriad. Oad yr ateb chwerw- 
dost a gafodd ydoedd, “* You are too old,n ” 
(Yr yd pe gm rhy hen.) Nid aeth y, &eiria 
oerion yth o'i gof; ac amryw ynsyddau 
ar ol hyn dialodd ar yr esgob yn gyoeddus 
Mwy nhref Caerfyrddin, ac o fewn dir neu 
o'r fao y dainy ad eì wasanaeth 
gyda chymaint o adn a dideimladrwydd. 


pwy bynag a ddel) Ie, yr.le ìn ŵn h 
pwy bynag a dde ïe, n bechadur truan 
tlawd. Nid ef ddim fel eich esgob ayn 


yn, 
Thy heu.” Achosodd yr ymddygiad hwn y ì 
eiddo lawer o anfoddlonrwydd i'w frodyr yn 
y weinidogaeth, yn mhell ac agos. Yr oedd 
amryw o honynt, mae' n wir, yn anystyriol 
neu yn anwybodus o'r anhawsderau am- 
gyloh dif, oeddynt fel defni parhaus 

gwanych u ac yn gwenwyno eì enaid a'i 
ynion. ygwyd ei achos o flaen cymdeith- 
vyd Abe bertaifi, yn Awst, 1820... Yno cerydd- 

efyn] llym-dost. Ymdriniwyd a'i achos 
Mo dabs 


yno; ond gan na chaf- 
wyd dim dlonryydd yn eì atebion, pen- 


Trefnyddio ei atal i bregethu yn mysg y 
on Calfinaidd, hyd oni chaffai ct 
arfod Ynisol ei sir foddlonrwydd ynddo. Yn 
vr, byddal ef eì hun er tystio, y bu- 
man a'r lle yn cael eì ddiarddel yn 

gwi iwrth bob perthynas â chorff 
refnyddion, oni buasai eiriolaeth ei gyfail, 
L Parch. Ebeneser Richards. Mynai Mr. 
ichards yn mhob modd, i'w frodyr fod yn 
drugarog, a maddeu y cyfan ar unwaith. 
Dymunai hyn, nid am nad oedd yn Ymneill- 
duwr byn, Sen fod, achydwybodol â neb 

pwy b o'i frodyr ; ond nis gallasai 
anghofio. y y ddwy ochr i'r ddalen... Gwyddai 
lawer am y â) yniadau enaid, chwerwach 
u, a efid yn ch ei 
frawd tlawd trallodus; ah ì fynych gên, o 
herwydd distadledd y cydnabyddiaeth a dder- 


rhei 


JON 





JON 


—_— —— _— — — — 





byniai am ei lafur gweinidogaethol; ac ar y 
cyfan, ac edrych yn ol ac yn mlaen, barnai 
yn ddiau ei fod “ A man more sinned against, 
than sinning.”. Dadleuodd ei achos gyda 
chydym deimlad a nerth mawr. Gwyddai ef 
gyf NY yntion don syrthiddi bywyd helbulus ei 
a il i og syrthiedig. Yr oedd yn 
gwybod ' gymydog am“ ddirgel ddyn oalon” 
Jones, yn 


stal ag am ei amgyl 
allanol. Gwyddai fod ddo deimladau n 
gyniadau ngrig â gwr 


neddig; a gwyddai 

hefyd ei fod eto, er hyny, mewn cyflwr ao 
am, lchiadau bydol y peth nesaf ì ddygn 

Nis geill nemawr ddygwyddiad mwy 
anfodug gymeryd lle yn more ywyd dyn 
na derbyn ad wch dar boneddi , â'i oud 
mewn sefyllfa uwch na'r un yg d yn troi 
ynddi trwy gydol ei oes. ““ Cloddio nis magelll, | R 
a chardota sydd gywilyddus ganddo.” *““ wn | 
hefyd sydd wagedd, a gorthrymder ys yi 
Yn wir, yn wir, nis gwyddom ni pa fod 
ymdery laenoriaid ac aelodau e a 

y dydd mawr diweddaf, am eu 
ddy, u celyd, anystyriol, at en gweini- 
dogion, os bydd poenydiau a dagrau heilltion 
y an daifeiR hyn wedi eu costrelu erbyn yr 


ant yrthi 
nan yrhi cael a 


r y | penglogyddol (phrenological) amlwg noded- 
Yr oedd ysgogiadau ei ebpryd yn 
dguddio llawer o amrywiaeth teimlad ac 


adrodd. Weithiau, byddai wedi ei wisgo 
phrudd-der trwm a phoenus dros ben; tra 
ar brydiau ereill byddai pob llinell o hono 
wedi ei llanw â llonder a digrifwch. Nid 
hawdd oedd i neb a glywodd eì hweniad 
cynyrfus, calonog, yth ei anghofio. Ac y 
mae hwn arwydd pendant o symledd 
a diniwei ydd llwyr eì nodweddiad. Dyn 
uniawn, wyneb agored hollol ydoedd, a pher- 
ffaith rydd oddiwrth bob dichellion llod- 
rus. Meddai ar lawer o annibyniaeth me- 
ddwl; a chredwn na oddefodd fawr oddiwrth 
ofn ofn dyn. Byddai mor syml, uniawn, a di- 
men ditta Wd ei farn ar bob pwnc, yn 
ys Eng oY ddydda, mwyn ffroenuchel, 
ddan â Bety Siors, neu 
Thomas y Water. (Hen wragedd duwiol 
on perthynol ì eglwys Tregaron.) Yr 
oedd un tro yn dychwelyd adref o ryw dref 
yn Lloegr, yr hon sydd ar gyffiniau Cymru 
a ; wya un noswaith yn un o brif drefydd 
ywysogaeth, ebe un o ddoctoriaid y lle 
Yrtho, “ fodd y maent yn 
Jones? Pa fodd y maent yn ? Pa 
fodd y maent yn- P” “O,” ebe yntau, 
““mi ddywedaf i chwi; y maent yr un fath 
a chwi yma yn gymwys—oer lawn, oer ìawn, 
oeriawn.” Y mae hanes ei fod unwaith 
ar daith yn sir Gaernarfon, mewn lle a elwir 
rby 006. Yr oedd yr hin yn bur oer, 
b amser, fel y sylwyd, a_ effeithiai 


Per 
tlo 











ms Db ant bychain en gne, Y: oedd yn dwys ar eì gyfansoddiad gwanaidd. Yn 
fre a eophilos ones wyth o blant pan y bu | yr un lle yr oedd gwr pur fl og a », phobl- 
ao yr eym yn dra sicr n ei|o d arall yr un amser. Pan d 
diwrth eì ynedd uad yn y gair | dyeithr i dy y capel, a thyrfa fawr 
or r ” wiaeth, gm dyn FI. lyn, gof. gofynodd ye 1 Theop Jones 
ugain punt yn y yd; Fel y mae Fly y echreu yr oe 'r hyn yr atebodd, “Na 


yw y mae 
Fmydion hyll, Na 
yn crwydro trwy ymenydd 
crynu beunydd ar ulanau dinystr ei am- 
'lchiadam dol r oedd Mr. Jones yn 
ddyn o faintioli cyffredin, ond o gyfansoddiad 
ac eiddil Hwy y rhan fwyaf o'i fywyd. 
Yn y blynyddau iweddaf yr oedd ei wâr yn 
crymu, a'i holl esgyrn yn ply ygu yn nghyd, 
nes gwneuthur gwahanol aelodau ei gorff yn 
gyn yn o onglau  ymion en ystwyth, r 
oedd yn hynod adwy bob amser i hin 
oer a chaled; a byddai yn effeithio hyd yn 
nod ar eì dymerau, a holl ysgo u ei 
galon a'i enaid. yddai yn fynych yn gwer 
aa dywydd teg gydd y tyweirch orb 
am d i i y tyweirch er 
naf gu “Yr oedd yn hawdd ìi yn y mi 
gana eall ar gip-olwg nad dyn cyffredin ydoedd. 
Yr oedd eì wynebpryd yn hytrach yn yn hir 
theneu iawn; el o ffurfiad R ufeinig; 
a u lygaid yn fawrion a llawnion iawn, ac o 
wydlas; ac uwchlaw y rhai hyn yr 
cedd talcen ac arleisiau o gryn faintioli, ac 
wedi ei arnodi mewn manau âg arwyddion 


y dyn sydd yn 


na yn wir, na, a dechreued ei hunan os yw 
y dewis, yr wyf yn llawer hŷn nag ef.” 
na gorfu N r gwr ieuano dd y cyfar- 
fod ei hun. _Tra thywyll ydoedd hì arno y 
tro hwn. Wedi iddo ddirfod a'i bregeth, 
cyfododd Mr. Jones, a chymerodd eì destun 
i. 1, “ Yn ddiau d$_ yw Duw 
Y: oedd y fath arddeliad ar y 
nadwri, fel yr oedd y gynulleidfa mewn 
dfaod u yn mhen ych amser 
wedi iddo ddechreu. Bernir mai hon oedd 
un o'r oedfaon rhyfeddaf a cr yn ystod 
ei oes. Bu am rai misoed gwanychu 
cyn ei farwolaeth. Yr oedd ei o holl gyfan- 
soddiad corfforol fel yn torii fyny, "ayn 


Salm lxxiii 
ì Israel,” &c. 


alu. “' Yr wyf,” meddai ef, 
dihoeni ar fy nhraed—yn marw yn nfy 
fel Bl y gwelwch chwi y coed yn - 


Yn ei gystudd olaf Twm. ymo 
mhob peth yr un nodweddiad,—yr un dyn 


doedd trwy ei fywyd. Byddai yn hynod 
dlon i'w , Mr. E. Richards, fyned 
oddicartref er mynai ei fod gydag ef 


beunydd i ddarllen a gweddïo wrth erchwyn 
ei wely. Ond ryw ddiwrnod aeth Mr.R.i 
gyfarfod cyoeddus yn y sir. Aeth Mrs. 

ichards ìi ymweled ag ef. y dydd. hwnw fel 


arfer. Can gynted ag yr aeth i'r ystafell, 


JON 


——  —— —_— __. .. . — _—.— — 


JON 


—- ————— 








fynai yn frysiog pa le yr oedd Mr. Richards. 
a Mae wedi m ad i'r cyfarfod misol, Jones 


bach,” ebe . nas ad, hi ddaw 
arno yntau am hyn; gwael fe 
hyn wrthoeihun.” “MMi wnaf fì un peth a 

drosoch,” ebe hithau. “'ÍIe,” atebai, 


“Ye, mi wnewch chwi un peth a alloch, ond 


nid eich u chwi ddim llawer, druan.” 
O ran ei brofiad, yr oedd yn dra thywyll arno 
yn ei gystudd. Aeth Mr. Richards i'w weled 


un diwrnod ; ac wedi adrodd iddo pa fodd yr 
oedd yn teimlo, gofynai, “ Mr. Richards 
bach, a glywsoch chwi fod yr hen Shoni o'r 
Bont wedi marw? Bu farw a'i bawr yn ei 
ben; do, druan, bu farw dan llonaid 
ei fol o fwyd, ac aeth i'r nefoedd hefyd. Yr 
finau fan hyn yn (ingeran, heb wybod a 
af fì i'r nefoedd yn y diwedd ai peidio.” Yr 
oedd yr ansicrwydd a'r pryder yma 
yn tarddu i raddau helaeth yn ddiau, o natur 
ofnus ei ddyn anianol. Wedi hir gurio o'i 
gnawd, a dyoddef loesion chwerwon yn ei 
galon a'i gydwybod, ehedodd ei enaid ymaith 
ar y 29ain o fis Mai, 1829, yn 67 mlwydd 
oed; a chladdwyd ef yn mynwent pl 
mn fail genym gyfa ddef nad o ad 
ein hen yn wr pe —pwy 8 
felly yn y fuchedd hon? Nid ydym yn 
gwadu oedd ganddo ei feiau a'i wendid- 
au; oblegyd pa le mae y dyn a fu neu sydd 
hebddynt wyrach y dywed rhai, ei fod 
yn ddyn o awer o ddoniau; ond fod 
afrywiogrwydd crintachlyd ei dymerau yn 
gwenwyno y cwbl; ac anhawdd oedd pen- 
erfynu pe un ai eì bresenoldeb ai ei absen- 
olde fwyaf dymunol. Ond beied y neb 
a'i beio, a diystyred y neb a'i diystyro, ni a 
8gorwn ei goffadwriaeth ein calon, fel 
un o'r dygwy diadau hyfrydaf a gyfarfuom 


ag ef mn ein 

JONES, RIC , oedd fab i John 
Pugh, Henllan, sir Dinbych; lle y ganed ef 
yn y flwyddyn 1603. Aeth i goleg yr Iesu, 
yn Rhydychain, yn 1621; a chymerodd ei 
urddraddau yn y celfyddydau yn y brif ysgol 
hono. -Yn y llwyddyn 1650, argraffodd yn 
Gymraeg, waith oedd yn cynwys taflen o 
lyfrau a phenodau y Beibl. Galwyd ef gan- 

o Cambricum, seŵ Mnemonia.. Biblorum, 
sef “ Perl y Cymro, neu Gofiadur y Beibl,” 
yn l deuddeg plyg. Bu farw yn yr 

werddon, ond nid yw amser ei farwolaeth 
wedi ei gofresu. 

JONES, EDWARD, Pentrety , â 
anod Chwefror 26, 18. Ei rieni, uliam 
a Mary Jones, ynt yn byw yr amser 
hwnw yn Mlaenyglyn, ger Cefnarthan. Efe 
ydoedd yr ieuangaf o drio blant, sef brawd 
& chwaer, ac yntau. Bu farw ei frawd lawer 
o fynyddau o'i flaen ef, ond nid heb ymuno 
â. fydd Mab Duw. Yr oedd yn aelod 
diwyd, ymdrechgar, a llafurus gyda'r Be- 
dyddwyr yn Nghwmdwr. Yr oedd eì ddon- 
lau gweddi yntau mor llithrig a. bywiog, nes 
ei hynodi yn fawr. Br fod ei rieni yn byw 
mewn amgylchiadau cysurus, eto nis gallent 
roddi ychwaneg O fanteision dysg i'w plant 
nag a roddid i blant y wlad yn gyffredin yr 


amser hwnw, sef darllen ychydig Seisneg, 


heb ddel, gair a hono ; WÊ e elychu mewn 
r ordd neu gilydd y llawysgrifen ary 
eu meistr o'u blaen. O herwydd. pellder 
ffordd i'r ysgol, ni chafodd efe fawr o'r cyfr 
leusderau hyn. Pan oedd yn nghylch pedair 
blwydd oed, bu am ryw nifer o d mewn 
ysgol rad yn Llywel. Ryw nifer o flynyddau 
ar ol hyn, bu am ddau neu dri mis mewn 
ysgol ddyddiol yn Nghefnarthan. Ond yr 
ysgol y derbyniodd fwyaf o fudd ynddi yn ei 
1euenctyd, oedd yr ysgol Sabbathol. Yn hon 
cafodd ei arwain ì ddysgu ei Feibl O » 
ac adroddodd lawer o hono yn gyoeddus, ì'r 
hyn yr oedd cof gafaelgar yn ei rwydd allu- 
ogi. Pan yn llanc, ni ymddangosai i'w Eg 
mydogion yn rhagori ar ei gyfoedion. Yr 
unig wahaniaeth a ganfyddent hwy ynddo 
oedd, ei fod yn fwy meddylgar, a mwy hoff o 
fod wrtho ei hun na'r rhan amlaf o blant ; ond 
nid dyna'r farn am dano gartref. Aml y 
d ì ei dad pan yn eistedd gyda'i deulu 
hir nos y gauaf, am Edward, er nad 
oedd yn awr ond tua chwech mlwydd oed, 
a wa chwi wel'd y bydd Nedd, ym 8icr o 
ddyn, pwy bynag fy i'w 
weì'd ef; mw na thebyg na fyddaf fi ddim 
byw.” Yr oedd ei dad yn afìach y pryd hyn, 
a bu farw cyn hir—ni chafodd we ed cyflawn- 
iad ei broffwydoliaeth, er ei bod oll yn wir. 
Cafodd y fraint o gael mam grefyddol, ac 
nid oedd neb yn fwy iol o werth cyn 
ryw fraint nag ef tra fu byw. Pan fyd Ï 
hi yn anog ei frawd ac yntau i ddysgu pon 
odau, er eu hadrodd yn yr ysgol y Sabbath 
dyfodol, anfynych da wyddai n Edward 
i ddechreu nes byddai tua diwedd yr wyth- 
nos; ond er y cyfan, erbyn y Sabbath, bydd- 
ai wedi gadael ei frawd ar ol, o ran nifer y 
penodau a ddysgai, a chywirdeb eu hadrodd- 
iad, Yr oedd eì frawd flwyddau yn hŷn nag 
ef, ac yn aelod y pryd hwnw gyda'r Bedydd- 
wyr. Yr oedd ei fam yn perthyn i'r un 
enwad. Mor fore a hyn croes dynai Edward 
iddynt; a dangosai ei dueddiadau i fyned i 
ysgol Cefnarthan. Ar ol defnyddio pob an- 
ogaeth er ei gydffurfiìad, a methu llwyddo, 
caniatawyd iddo fyned i ysgol y Cefn. Peth 
arall a'i nodweddai, hyd yn nod mor fore a 
hyn, ydoedd manylrwydd ei sylw; pa un 
bynag ai yn y ty neu yn y maes, ni ddiangai 
y dygwyddiad lleiaf heb i'w feddwl cyflym 
ef u arno. Aml pan oddeutu chwech 
neu saith mlwydd oed, y dringai gyda'i 
frawd ar fore yn yr haf, i ben y bryn ì ed- 
rych am y defaid. Nid hir y byddai yno cyn 
adnabod pob un o honynt, a hyny yn mhlith 
cant, er mor ieuanc ydoedd, ac er nas - 
asai rifo fawr dros ugain; eto medrai ddy- 
wedyd yn union os buasai un o honynt ar 
goll, a desgrifiai hono mor gywir a phe bu- 
asai o'i flaen. A'r hyn oedd yn fwy nodedig 
fyth, yr oedd ganddo enw ar bob un o'r 
defaid, a'r enw hwnw yn ddesgrifiadol a chy- 
mwysiadol. Oofier mai y sylw manylgraf & 
ganfyddir yma yn blaguro, a gyfansoddent 
raì o brif riaethau ei bregethau. Pan 
o gylch pedair ar ddeg oed, symudodd at 





JON 37 








i'rrhai hyn fed o les anmhrigadwy iddo; 

meithrinasant ysbryd derllen ynddo, z A pha- 
pofoisant ej feddwl i dderbyn a defnyddio 
llyfran uwch. Canfyddid Edward a'r Beibl 
wrth ei ochr, & ch misol neu ddau 


ar ry doyshaeddad o'i Dofnyddiai yr holl 
haeddadwy ìddo er darllen, a ni 

ddai an yn yr lel ymreig 0o fewn 
fydda Ea Mir, y? fod yn hyddysg 
yn 9. gynwydad Yn y flwyddyn 1629, 
torodd grefydd al allan yn yr ardal 

ara r ardal cylehynol, wyd wyd y cyfeill- 
ym wyddion. Yn mhlith 

y Th ymhel byn yr d cyfalllion anwylaf Ed- 


ymwahaniad yn ddwys, 

ymofynai yr adhod o hono, yn aml pan 

Wrtho ei hun, Lm cut a'r yn llanw 

Wae na 'Bhawb? 

iddo ef i deimlo o 
b yfarfod Bydd bydi ond yn 

resenol e o'i febyd ; on. 

mint fh Byddlondeb, fol yroa elai 


ofid, o merwyd ei hawd 
gwel darllenydd nad oedd ei fod yn 'gyd- 
wybodol o'i adain adrwyd ond prawf 
cadarnhaol o'i deimladrwydd; dysgwyliai 
awel nerthol ei chwythu megys yn an- 
FARUS li ì Eglwys Dduw. O'r diwedd cafodd 
nerth i di yn hun fel yr oedd i yByngwr; mown 
ar ìawn ; mewn 
ymnfynia”'i byn derbysnwyl ef Y gy efì ante a'r | 
eglwys Gynulleidfaol yn y Pentref a'r 
Uefn. pan yn 18 oed. Buan yr enillodd sylw 
pawb o'r aelodau; edrychasant arno fel 
seren yn cyfodi yn eu plith. Yr oedd ei 
ddoniau gweddi mor llithrig a thoddedig 
allawn o deimlad, nes ei wneud yn wrth- 
ddrych sylw ac anwyldeb pawb a'i clywsent. 
Bob yn ychydig horai rhai o o honynt 
yn ngh Floh. dechren pre 
nt un ne, 9 0 Dando, 
yma reithioi y cyd al th, 
yma gweithiai ì alwedigae 
ni esgeulusai Ft. nyddio ob munyd a allai, 
er darllen a myfyrio, ynnghyd a dysgu allan 


ryw o'r Beibl bob wythnos, er ei 
adrodd yn yr ysgol Sabbathol. Yr oedd yn 


calon i'r ysgol hon trwy ei oes; ac ni 
phetruswn ddywedyd fod ei enw yn glod i'r 
ysgol hon, fe y byddin y o'r p lant, Pan 
tua 19eg oed, gadawodd Dafydd Humphrey, 
ac aeth fel y yny 3 yn 
u y tramp, y yw, aeth tafo olwg 
bryniau ty ei fam. Cyfeiriodd eì lwybr tua 
gweithfeydd Morganwg. Aeth, fel y digrif 
adroddai ef ei hun, a'i back ar ei gefn, yn 
adwaen neb, na neb yn yn ei adwaen mîau, o'r r 
n he os derfynau cymydogaeth ei 
febyd. Bach oedd ei wybodaeth am natur a 
helyntion y b d; i awyd ef i ganol cymyd- 
ogion newy olygfa gwbl 
wahanol L ddim a ag a welodd o at dab 


Yr amser 


JON 
fath amgylchiad sydd wedi bod yn achlysur 
o ddin llaweroedd, ond bu yr yn fendith 
iddo ef. “* Dysgais, ” meddai, ““wersi buddiol 


tro hwn na fedrwn eu cael mewn un ysgol.” 
a beth b a anghofiodd ef wedi y daith 
hon nid anghol odd. ei grefydd; ymunodd a " 
8 Annibynol yn 
hwnw dan ofal einidogaethol y Parch, ML. 
J ono. Defnyddiodd ei amser mor ddiwyd 
ag o'r blaen er darllen llyfrau ' Pan 
na buasai wrth ei waith. Bob nos Sadwrn 


dweithwyr a_ elent i'r Fynyn ndy, ond 
byth nid ai ef, er ei fod | gorfod 
oddi eì swllt iddynt ya y bod yn 
rhydd ei hunan. Er oedd ond llanc 
ieuane a dyeithr, daeth i sylw eglwys Tre- 
degar. Cafodd anogaethau i ddechreu pre- 
gethu yno, ond ni chydsyniodd a hwynt; 
eto yr oedd yn amlwg fod hyn mewn golwg 
ganddo cyn ymadael ag ardal Pentretygwyn ; 
ao eglur yw oddiwrth yr hyn a ganlyn, na 


odd ei gwg ar yma tra fu 
clad Nhredegar todd heibio 
bob wylhnos c ddeg swllt gyferbyn a chael 


manteision dysg mewn amser dyfodol; mor 
benderfynol yr oedd ar hyn fel am bythefnos 
bu yn byw mewn prinder caled, o dd. 


nad oedd wedi e cymaint og ag arferol. 
hytrach na chyffwrdd a swllt o'r deg, yr oedd 
yn rhaid yD gyr heibio. “ Os ry meddai 


staw am yc ydd a gyreeddodd ; ; ofn y 
a buandra ynd ei ddyn yn cau ei 


wystrau 8 dorodd rwydd rhai 
ol oll a.0n ' da an ao 'ac effeithiol. 
cyfa y a rhai ereill erbyn 
na ellid eu can DER 


egl: ry trwy el 
CN. un; i'r amcan clodfaws o srclu 
fygu ir gui raddau yr anghyfleusderau hyn, aeth 
ysgol ramadegol y Parch. W. 
Jones, Rhidybont. Heb erioed fod ond 
blwyddyn mewn ysgol ddyddiol, a'r rhan 
fwyaf o'r flwyddyn hono, cyn ei fod. yn bum 
mlwydd oed, mad oedd gair oi i fyny 
mewn ardal lle nad oedd o geg 
halogi tafodau Cymreig « g eì golion, ni 
asai ei l adnabydd th o' o'r hono fod a o 
angenrheidrwydd on yng ac anmher- 
ffaith, medrai efalloi lefaru a deall y 
eiriau pan aeth i ysgol Rhydybont. D 
manteision ieuonety a brofai. yn ofid a 


JON 38 


JON 





'y fuddugoliaeth 
arno. eg, ymroddai i 
ddarllen Gris dy Beimnog yn arhaus, bob 
amser a'r geiriadur wrth eì ochr, ds py 
gair n na ddai yn ei ddeall, ys fyddal 


agOS bob gair a gyf 
Gyng pen _ wyddyn wedi iddo ddyf 
deallai awduron Seisnig yn rhwydd, 
medrai siarad ac Y mbod yr iaith yn 
egol. Ar ol rhoddi ymadawiad bythol 
yr ysgol fel nm iwr, symudodd i Ysgar- 
dawe, fen hor y1 Molygu. sgol eì hun. 
En y hon. arosodd agos blwyddyn. Yr 
hyn a'i hynodai fel athraw yn ngolw 
plant ydoedd, nad byth y cadwai y wialen, 
er fod ufudd-dod o'r mwyaf yn cael ei dalu 
iddo, yn cyfodi yn gyfangwbl oddiar serch 
tuag ato. Nis gallai yr amser yma fyfyrio 
llawer uwchlaw yr hyn oedd angenrheidiol 
arno ì barotoi ei bregethau, er hyn, ail 
edrychai dros rai pethau fu yn eu dysgu o'r 
blaen, yn neillduol gwnaeth ei hun yn fwy 
adnabyddus a'r Testament Groeg, yn nghyd 
a rhifyddiaeth a daearyddiaeth ; eithr ei bre- 
gethau a dderbynient ei sylw blaenaf a 
phenaf; dangosai ei bregeth bob amser ar- 
graff ei feddwl ei hun. â r oedd yn feddyl- 
yn ieuanc, ac bod wrtho ei hun, 
eithr yr oedd yn fwy felly wedi tyfu í oedran, 
myfyriai bob amser ar y y ffordd wrth deithio 
wrtho ei hun. Mor gryf oedd gogwyddiad 
ei feddwl at hyn, fel Jy perod parodd iddo am! ofid. 
Yn nechreuad y flwyddyn 1837, cafodd alwad 
eglwysi Pentre , Cefnarthen, a 
Bethel, Ary sydd o ai yn. un flwyddyn 
cafodd ei neillduo yn weini aT eglwysi 
dywed, byd, Ia golwg ar sefyllfa eì feddwl 
dywedun, tA ol Mdo gael 
AM yw “ ol ìddo gae 
gymeryd ar eglwysi Pentref, y Oet, a 
thel, a a chas el i urddo ì awn waith y 
weinidogaeth, ystyriai ei î sedd hyn Yn | by 
arno waith pwy ng iawn, ac yr r oedd 
yned FRI ne duol ar ei feddwl, gwnai bo 
dawn ei weinidogaeth. Na 
godd yn m an ddaeth i'r se llfa. hon, 
ei fod wedi c d ystol, cd L wr, ac 
gallasai fod yn dawel, a mwynha 
ar olei lafur a'i ludded yn blynyddoedd 
o'r blaen, ond ystyriai eì f dechreu 
ar waith, a hwnw yn waith anhawdd ei 
di mlaen, a gwneuthur hyny 
effeithiol; ystyriai fod ganddo waith mawri 
wneud arno eì hun, er bod yn addas wein- 
idog i Iesu Grist; llafuriai ddydd a nos, a 
Mie ial yn ddibaid er gyned eud ei hunan yn 
gymwys ì Y lanw ei gyl Yr oedd 
ser hwn yn awyddus Iawn am am 
helaeth o wybodaeth gyffredinol am 
bethau nad oedd yn en wybod i Bnylrwydd 


'dre 


yn eu cylch o'r blaen. Gwnai ymholiadau 
synwyrol, a gwrandawai yn astud pa 
fyddai yr atebion; ac os cai ryw - 
aeth newydd, ymddangosai yn 
gosodai hyny at ei drysor c 
pwrpas hwn darllenai yn cyfred Yr oedd 
arno o gyched mawr am ddeall trefn 
fed y nail dai mai yr un awdwr oedd i'r wy, 
yn naill yn ddefnyddiol i ì egluro y llall, a 
yben i'r naill a'r llall, Yr oedd 
yn Pa bwdd deall wrth ei wrando yn 
ei fod yn hyddysg yn mhob un o'r 
oedd ei wybodaeth o drefn natur at « a 'l8w 
rud wasanaethgar i iawn iddo pan yn elguro 
Ta Yn ystod ei oes fer a brau, 
iethiodd y: redu a'o fewn oddiosrtref; 
yc o o o fewn eì gyfun 
drol a d cymanfaoedd teir -sirol ; dai yn 
amddifad o'i bresenoldeb. Ymwelodd a 
gwyliau dirwestol dirif, ond nid er draul 
hofio ei ddyledswyddau gartrefol; nid 
y | oedd neb a garai ei eglwysi eì hun yn Ha 
nag ef. Yn nechreuad flwyddyn 1840, 
ymwelodd a Ll fu yno enillodd 


el adne droe ol ei Dduw, llanwyd ei 
yf iaa nag erioed o 


ysbryd yr Ar- 
elwyd , ac adne ddol ymro ddedd nn 


bl a weith. Yn 


hen: liyn ar 
nghanol ei ; efnyddioldeb, â'i 068, 
ymaflodd afiechyd yn ei gyfansoddiad natur- 


lol wan. Yn mis Chwefror c ei bL 


aeth th ei EA” eglur yn 
arwyddion a gyn "waelod yn; radddl, 
eto, eto, dim heb od ynobeith ar droion o'i adfer- 


iad, Hyd Mehelin a odd wrth ddyled- 
gwyddau ei swydd llafurus nag er- 
ioed; erb edi c ynyd odd ei 


iefyd nes 
methodd dyfod. allan yn aml o'r Priod- 
olai darddiad ei glefyd. i'w waith yn cael 


gwely naws wlyb, yn rhyw le ar eì daith ; 


ni fedrai Fa a'i ydd buan i'w 
lafur caled caled - r di Lygad ty ed i'w 
n y mis 

yfansoddial eg i brol olaf yn y Pentref, 

Ei destun oedd, “Yr wn a gyfnowidi ein 


corff gwael ni, fel y gwneler ef 
a ì rì gorff gogo goneddus ef.” Yr oed yn canfod 
od dydd eì 


N L farwolaeth yn nesâu; Y trefnodd 
O holl amgyl lchiadau y bywyd hwn. Dymun- 
ei gladdu yn y Pentref; a hys- 
d mai ei ddymuniad ya r gweìn- 

; ogion cymydogaetho O, 
iddynt hwy benderfynu yn mhlith dn hun- 
ain pwy, a pha beth i bregethu. Ar olei 
ymdrec am (dysgeidiaeth moreu ei oes, 
ei lafur caled yn erbyn anhawsderau & or- 
fuwyd, ar ol ei fywyd diflino yn achos ei 
Dduw, a'i awydd didor i wasanaethu ei oes, 
ar brydnawn y 16fed o Ragfyr, 1841, bu 
farw er colled i'r eglwysi, ond enill ' nef, 
ddim ond 1 ychydig d dros ei d eg ar 


h 
ONES, JOHN R., einido 


|M yn Hanoth, sr  ferionydd, 


ionydd, Hydref ay 1765. 
riaìnt yn rhodio yn o 
aelodau o eglwys yr Anymd 


Y Ganwyd 
, 8ir Feir- 
Tr oedd ei 
lwydd, ac yn 
bynwyr yn y 





lle hwnw. Add nt ef pan yn ieuanc 
ìi ddarllen yr iaith ig, ac yr oeddynt 
yn neillduol o ofalus i'w ddysgu yn y wyb- 
odaeth o'r ys yrau santaidd, yn ol eu 
tyb a'u hegwyd orion hwy. Ond er ei gy 
mwynasu fel hyn â dysgeidiaeth grefyddol 
a mwynhau rhagorfreintiau mwy na llawer 
o'i gydradd, eto, yr oedd yr hen ddiareb, 
'*Trech natur na dysgeidiaeth,” yn cael ei 
ireddu ddo ef ìi raddau helaeth; o 
e d fel y mae ef ei hun wedi ei gofnodi, 
yr oedd yn teimlo llawer cryfach tueddiad i 
ganlyn ymarferiadau ei gyfeillion drygionus 
nag engraiffo dda a gorchymynion iachusol 
ei riaint duwiol; ac fel yr oedd tyfu ìi 
fyny mewn oedran, yr oedd y blaenaf yn 
cael eì archwaethu yn fwy angwanegol & 
rhoff, tra yr oedd. yr olaf yn fy diflas & 
linderus iddo ef. Oddeutu yr amser y cyr- 
aeddodd bumtheg oed, teimlodd duedd cryf i 
ddysgu yr iaith Seisnig; ac wedi hysbysu 
hyny i'w riaint, rhoddasant eu cydsyniad, 
& chyflewyd efdan ofal meithriniaethol Mr. 
T. Dafis, gweinidog yr eglwys Anym- 
ddibynol yn eì le genedigol, lle yr oedd ei 
gynydd mewn darllen, ysgrifenu, a rhifydd- 
iaeth yn dra chyflym. Pan adawodd yr ys- 
gol, dychwelodd f; ac yn awr ei hyfryd- 
gynllun fyfyrio, & thrwy gynorthwy y cyl 
un i O, â orthwy y cyf- 
ryw awduron Seisnig a cilai gyraedd, yr 
oedd yn gallu ychwanegu yn fawr at eì ys- 
tor, o wy th. Ni chymdeithasodd ddi 
yn hwy efo ei gyfeillion ieuainc afradlonus, 
ond yr oedd yn gywir yn ei ymddygiod all- 
anol; ac, er mewn gwirionedd, yn Pharisead 
o galon, gallasai yn rhwydd basio am Gr.st- 
ionmewn rhith. “Yn ngwanwyn 1788, ebefe, 
daethum yn adnabyddus a Mr. Dafydd Huws, 
einidog oglwys 'Ŵ bedyddwyr y pryd 
wnw, newydd ei chasglu yn Ramoth, sir 
Feirionydd, yn nghylch ugain milldir o dŷ 
fy nhad; rhoddais gyffes o'm ffydd o flaen yr 
eglwys pryd y derbyniwyd fì at yr eglwys yn 
Ramoth. Ni fum yn hir yn aelod o'r eglwys 
hono cyn i'r brodyr feddwl fod eny 
ddoniau i waith y weinidogaeth, a rhoddl 
eglwys alwad imi i'w hymarferyd, trwy 
brogothu yn achlysurol yn eu cyfarfodydd 
cyoedd, yr hyn a wnaethum dros chwech 
mis, eto yn cartrefu gyda fy nhad. Oddeutu 
amser hyn dychwelodd Mr. Huws, gwein- 
idog yr eglwys, i'r Deheudir, gan roddi i 
fyny ei gysylltiad â'r eglwys yn oth, yr 
hyn a dueddodd y bobl ì ddeisyf arnaf roddi 
heibio fy wad fydol, ac i gyflwyno fy 
hun yn wn ì waith Y weinidogaeth. 
Wedi cytuno a'u dymuniad, a threulio 
nghylch deunaw mis yn y sefyllfa hon, darfu 
i mi ddechreu teimlo yn fwyhaol fy eisiau o 
wybodaeth mwy helaeth o wahanol gangen- 
au gwybodaeth ddefnyddiol, ac yn neillduol 
o'r ieithoedd dysgodig; oblegyd nyn or 
fyniais ar yr eglwysi ganiatau i mi fyned i 
athrofa Caerodor dros ychydig; ond nis 
nt mewn un modd gydsyniaw a hyn; 
a phan ofynwyd meddwl yr eglwys, yr oedd- 
ynt yn unfrydig am fy neillduo fel eì gwein- 





JON 39 


— sb” a  —— ————  —_— rr ——— 


JON 





— 





—_ _ — 


idog. Wedi cymeryd galwad yr eglwys dan 
fy ystyriaeth, cydsynìais, ac dwyd fi 
drostynt Tachwedd 4ydd, 1789.” _ Y flwydd- 
yn ganlynol yr oedd iechyd Mr, Jones mewn 
ansawdd ddrwg; cafod glefyd trwm, yr 
hwn a'i dygodd i ymyl y , nes oedd ef 
yn ameu am ei ; ond gwelodd Duw 
od yn dda i'w gyfodi i fyny drachefn, canys 
yn raddol adenillodd ei iechyd a'i ysbryd ar- 
erol; darfu yn awr gyflwyno ei hun yn 
fwy rhydd i ddyledswyddau perthynol i'w 
gwydd yn yr eglwys, a chofleidiodd bob cyf- 
leusdra ì bregethu yr efengyl o amgylch yr 
ardal. Yr oedd ei boblogrwydd yn awr yn 
cynyddu yn fawr ; teithiodd trwy y dywysog- 
aeth, gan ymweled â'r eglwysi a phregethu 
efengyl y tangnefedd; tyrai lluoedd. i'w 
wrando, ac nì bu nemawr o bregethwr yn 
Nghymru fwy teilwng o boblo dd 
nag oedd Mr. Jones yr Amser hwn o'i a; 
yn wir gallasai i ryw esur fabwysiadu iai 
yr apostol at e lwysi y Galatiaid, a'i chy- 
mwyso at bobl dda Cymru, “' Canys tystio 
yr i chwi, pe buasai bosibl, y bynaaech 
eich llygaid, ac a'u rhoisech i mi. r oedd 
yn ddiau yn meddianu llawer o wir ddef- 
nyddiau pregethwr hyawdl a phoblogaidd ; 
nis dau beth fod gwahanol nag 
oed eib boblo dd ef Sy giad, oi gyfooe- 
wyr; tal yn eì uchder, goly gobr a - 
odraethol, yn nghyd a llais cyflawn a aon. 
iarus, yr hwn a gynorthwyid gan areithydd- 
iaeth brydus, yn nghyd a meddwl wedi ei 
drysori o wybodaeth y yrol, fel nad 
d yn alluadwy i edrych a gwrando arno 
ef, heb dderbyn peth argraffiadau dwfn, & 
theimlo ei hun yn rhwym ìi ddywedyd, 
“Dyma ddyn neillduol; ond nid oedd ei 
boblo dd ef ond byrhoedlog, ac er na 
chollodd ddim o'i ddefnyddiau hanfodol, ond 
i'r gwrthwyneb, parhaodd i'w meddianu 
mewn mesur helaeth dros amryw flynyddau, 
eto cyfododd amgylchiadau, y rhai yn ddiau 
a ddy t ewid mawr yn y voz populi 
o barthed iddo ef. Y pethau hyn, pa fodd 
bynag, a gesglir oddiwrth ei ysgrifell ei hun, 
gan hyny, ni a'i rhoddwn yn ei eiriau ei hun. 
“Yny wyddyn 1795, cymerodd cyfnewid- 
iad o gryn bwys le yn fy naliadau crefyddol, 
mewn perthynas i amryw bynciau pwysfawr 
yn athrawiaeth yr efengyl, sef ar berson a 
maboliaeth Orist, natur ffydd gadwedigol. 
gweithrediadau yr Ysbryd Glân, dysgyblaeth 
a threfn eglwys Gristionogol, &c. modd- 
lon achlysurol o'r cyfnewidiad hwn oedd 
ygnnifoniadau ein brawd caredig Mr. A, 


'Lean, a'i dlafarwyr yn yr Alban. Pan 
efais ddyfodia gyntaf at yr ysgrifeniadau 
yn, yr oedd fy meddwl wedi cael ei lanw 
â rhagfarn yn eu herbyn, yn nghyd a'u hawd- 
wyr, o herwydd mi ganfyddais yn ebrwydd 
eu bod yn gwahaniaethu yn helaeth iawn 
oddiwrth fy syniadau blaenorol ì am y pethau 
hyn, yn nghyd a'r barnau c inol ag 
oedd yn cael eu coleddu gn holl gorff y 
Bedyddwyr Neillduol yn Nghymru. Pen- 
derfynais pa fodd bynag, ì roddi iddynt 
ddarlleniad didwyll, a'u cymharu yn fanwl 





JON 


— Y 











a gair Duw, at yr hwn y cyfeirient fi bob 
amser. Y canlyniad o'r cyfnewidiad hwn 
yn fy ngolygiâadau am wirionedd dwyfol, 
ac o'm dull yn pregethu ydoedd, bloedd 
uchel fy erbyn o'r byd crefyddol yn 
gyffredinol yn yr hyn y cafwyd llawer om 
en gyfeillion a'm yr ym cyduno. Yr 
oedd fy nghymeriad a'm daliadau cael 
eu camddarlunio, ac fe'm cyfrifid fel feretio! 
Eto yr wyf mor bell o alaru, fel yn 
llawenhau, am fod fy enw wedi eì u allan 
fel drwg er mwyn Mab Duw. _ Yr ydwyf yn 
llawen yn dewis cydwybod dda tuag at 
Dduw, yn hytrach na chael enw da yn mysg 
dynion, tra y maent hwy yn llafurio i ys- 
yd ymaith waradwydd y groes. Cefais 
efyd yr hyfrydwch o dwyn yr eglwys dan 
fy ngofal gweinidogaethol i gofieidio yn 
raddol yr un golygiadau a mi fy hun, 
oddieithr rhyw ychydig, y rhai a neillduasant 
eu hunain oddiwrthym, ar gyfrif y cyfnewid- 
iad dedwydd yn ein hathrawiaeth a'n dysg- 
yblaeth. Yn y flwyddyn 1798, pa fodd by- 
nag, teimlasom ein hunain dan angenrheid- 
rwydd i ymneillduo fel eglwys, oddiwrth 
gyfundeb y Bedyddwyr yn Nghymru, gan 
od genym y sylfaen driphlyg a ganlyn fel 
achwyniad yn eu herbyn, sef llygriad yn yr 
athrawiaeth, anmhurdeb yn y cymundeb, ac 
anufudd-dod gyoithredol 1 eirchion yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, ac engraifft y prif eglwysi 
apostolaidd. Yn mhen ychydig flynyddau 
wedi hyny, canlynodd amrai o eglwysi y 
Bedyddwyr yn Ngwynedd esiampl yr eglwys 
yn oth, trwy ymneillduo oddiwrth y 
cyfundeb crybwylledig ; ac ni welodd yr un 
o honom achos i edifarhau oblegyd y weith- 
red bwysfawr.” Y fath ydyw ymadroddion 
Mr. 4 ones ei hun am y maîerion hyn, wedi 
eu hysgrifenu y m 1803. i 
oedd nemawr o'i 'dwl wyr uwchlaw iddo 
mewn salmganiadaeth, neu beroriaeth sant- 
aidd. Cyraoddodd y fath raddau yn y gelf- 
yddyd hyfrydawl hono, fel y daeth yn gyfan- 
goddydd da ei hun, a wodd am 
alawonau rhagorol ar ei ol, y rhai a ddef- 
nyddir yn yr e lwysi o'i gyfundeb ef. Ei 
athraw yn y golfy dyd hon oedd y cerddor 
gwiwglodus hwnw, y diweddar John Wil- 
ams, Dolgellau. Yr oedd hefyd yn brydydd 
gweddol, a rhoddodd brawf da o hyny trwy 
yr amrywiol emynau a chaniadau Cristion- 
ogol a gyoeddodd ar wahanol amserau; ac 
yn neillduol trwy y cyoeddiad diweddaf o 
emynau a chaniadau, yr hwn a ystyrir yn 
un o'r casgliadau goreu a ymddangosodd er- 
ioed yn y G g, ac a erys yn gofadail 
barhaus o'i f dd a'i archwaeth, 
gelfyddyd hono. Ei hyfforddwr barddonol 
oedd N. ynf fardd gorchestol, Robert ab Gwi- 
lym Ddu, o Eifion. Pentyrodd gasgliad o 
lyfrypau gwerthfawr ar destunau dwin dd- 
ol, y rhai a roddodd at wasanaeth yr eglwys 
yn Ramoth. Yn nghylch saith mlynedd cyn 
ei farwolaeth, cyfarfu a phrofedigaeth lem o 
achos ymbleidiad a erodd le yn ei eg- 
lwys, yr hwn a ledodd ei ddylanwad dinystr- 
iol i'r rhan amlaf o'r eglwysi yn ei gyfundeb. 


40 








—_— 


fore yn gyfarwydd nei 


JON 





Tarddodd allan gyda'i gyd-weinidog, Robert 
Morgan, yr hwn a ddechreuodd godi am 
ofyniadau penrydd ac Antinomaidd, y rhai 
& : gawean m effaith fwyaf gwenwynllyd ar 
feddyliau llawer. Gwnaeth y dy diad 
gresynus hwn argraff ddofn ar feddwl Mr. 
ones; ac er iddo ei orchfygu, & llafurio yn 


——-——— 


fwy gwresog yn y gair a'r athrawiaeth nag 
gwnaeth erioed o'r blaen; eto y mae llei 
eddwl fod gder llymdost y meddwl, 


hwn a brofodd ar yr achlysur hwnw, i dueddu 
nid ychydigi ddystrywio ansawdd eì gorff. 
Arwyddion o ddynesiad ei ymddatodiad oedd - 
Na eglur i'w MU yn ystod y ddwy 
ynedd olaf o'i â d; ac pi oedd ef ei hun 
anwybodus o hyny, ond yr oedd yn dys- 
gwyl ddangosiad y gelyn diweddaf gyda 
gweddus, ac ymostyngiad llawen. 


ldeb 
| Bu farw yn y flwyddyn 1822, yn 57 mlwydd 


Bedydd- 


JONES, THOMAS, gweinidog y Bedydd- 
anwyd e 


Rhydwilym, sir Benfro. 
yn Llan llen, sir I Dinbych, yn y dwyddyn 
1769. Enwau ei rieni ydoedd Edward ac 
Elisabeth Jones. _ Yr oeddynt ddynion 
da, ac yr oedd ei dad yn bregethwr cymer- 
adwy yn mysg y Bedyddwyr, a chanddo law 
arbenig yn ffurfiad yr achos yn nhref Llan- 
gollen. Dysgodd Thomas Jones y gelfyddyd 
o wehydd gan ei dad; ond yr oedd yn ei 
fryd er yn fore i ddarllen pob peth a ddeuai 

er eì fron, yn enwedi eibl; a daeth yn 
uol yn yr Ysgrythyr 
Lan. Ymddengys ei fod o dan deimlad dwys 
am ei gyflwr er yn ieuanc; a chafodd ei 
dderbyn yn aelod o'r eglwys yn Llangollen, 
gan y Parch. Jenkin Davies, y pryd hyny 
o'r Cefnbychan ; a'r hwn ar ol hyny & sy- 
mudodd ì America, lle y rphenol eì yrfa 
mewn parch ac anrhydedd. Efe oedd y 
cyntaf a fedyddiwyd trwy drochiad am ardal 
Llangollen. Cymerodd hyn le yn y flwyddyn 
1789, pan yn ugain mlwydd oed ; a derbyn- 
iwyd ef i gymundeb yr eglwys yn Glynceir- 
i Ei fywyd hardd a santaidd, yn nghyd 
a'l ddawn gweddi, a'i ymgais barhaus am 
wybodaeth, a fu yn foddion i egl Glyn- 
ceiriog farnu ei fod yn genad ethplolig i bre- 
thu anchwiliadwy olud Orist, a hyny cyn 

ir ar ol eì ymuniad â chrefydd; yr hyn & 
wnaeth er mawr foddlonrwydd i'r eglwys a'r 
gynulleidfa yn Nglynceiriog. Derbyniodd 
nteision addysg gymedrol, er na fu mewn 
un athrofa, mae'n debyg; eto bu dra 
llafurus i wrteithio ei alluoedd meddyliol, ac 
i gyfoethogi ei feddwl â gwybodaeth fuddiol 
ac angenrheidiol ; a chyraeddodd radd he- 
laeth o wybodaeth mewn hanesyddiaeth a 
duwinyddiaeth. Yr oedd cangenau yr eglwys 
yn lluosog, a bu ef yn ffyddlon i'wnoddi; bu 
efyd yn offeryn ì ffurfio rhai o honynt, 
Dyoddefodd erlidiau mawrion ar ei ymweliad 
â gwahanol ardaloedd; ond er hyny llwydd- 
d yr Arglwydd ef yn fawr mewn amryw 
oedd, yn enwedig f. Ar ol cael 
prawf o'i lafur a'i lwydd, penderfynwyd ei 
urddo i fod yn weinidog i'w fam eglwys yn 
Nglynceiriog, yr hyn a gymerodd le Gor- 


JON 41 


JON 








yn yr ; 
. A. Jones, Ramoth; Jenlun 
illiams, a. Hugh Evans. 


ymra yn 
wyr y Gogledd, a theimlir oddiwrtho i 
hyd Teddyw Ymadawodd amryw eglwysi 
trwy Feinon ac Arfon, yn nghyd a'u gwei- 
nidogion, a'r enwad; er i raì o'r 
ddychwelyd, ymlynodd y lleill wrth Sande- 
maniaeth hyd y dydd heddyw. Ond 
ngwyneb y cyffro hwn safodd Thomas 
Y ones 8 o ei hun dros yr hen olyg- 
iadau efengylaidd; a gwel ddydd ar ol 
hyn pan y bu dda gan lawer o fnog- 
wyr y cyffroad Sandemanaidd ddychwelyd 
i'r un syniadau ag y safodd ef mor wrol o'u 
laid. Efe a ddyoddefodd yn yr y 
wn; acynyc r bu yn offeryn llwydd- 
ianus i adeiladu addoldy yn Ruthyn; yr hyn 
a wnaed y flwyddyn 1800, a gwnaeth 
ymdrech hawr i dalu am dano. Pan tua 38 
mlwydd oed, cawn iddo ymuno mewn priod- 
as âg Ann Richards, merch William a_Mary 


Richards, Mathri, sir Benfro, Mehefin 18, 


cael dyn ieuanc bywiog 


wr cyman- 
faol enwog; ac yn y cynadleddau yr oedd ei 


Carmel ; 
Maenclochog, &c., am flynyddau lawer, gyda 
diwydrwydd, parch, a llwyddiant, hunodd 
yn yr Iesu Hydref 15, 1860, 81 mlwydd 
; wedi llafurio yn y weinido idogaeth, rhwng 
y Gogledd a Rhydwilym am drì 
nyddau. Claddwyd ef yn ymy | 
briod a'i ferch yn mynwent Rhydwilym, pryd 
gweinyddodd y Parchedigion H. Prioe, 
(Rh dwilym awr,) J. Edwards, Nantyglo; 
. Davi loffan ; J. Llewellyn, Rhyd- 
wilym, a B. Thomas, Narberth. Safai Mr. 
Jones, Rhydwilym, am lawer o flynyddoedd 
un o gedyrn enwad y Bedyddwyr; ac nid 
llawer o ser dysgleiriach nag ef a. ymddang- 


o fly- 
ei anwyl 


osodd yn Nhywysogaeth Cymru yn y ganrif 


ddiweddaf. Fel dyn, yr oedd o gorff hardd, 
ac ymd. i neddigaidd, a phob am- 
ser yn lan a thrwsiadus. Yroedd yn meddu 
synwyrau naturiol cryfion, yr hyn a fu yn 


gymorth mawr iddo reoli a blaenori dynion 
trwy ei holl ddyddiau. Yr oedd yn dd 
duwiol — yn gedig a hunanymwadol 


iawn yn mhob peth yn mhlith ei frodyr; ao 
mewn cyfeillachau yr oedd yn hynod felly. 
Yr oedd yn ddyn diargyoedd; ni chafodd yr 
lwysi ei ofal achos gofidio oblegyd un- 
yw ymddygiad anweddus ynddo. Fel 
pregethwr, yr oedd yn un o'r rhai mwyaf def- 
nyddiol, melns, a ehyffrous; yn meddu dawn 
rhwydd. Amcanai at fod yn 
yddiol yn mhob man yr elai. Cafodd 
weled eglwys Rhydwil nyn cyfnewid braidd 
yn ei holl aelodau. Cyfododd rhai pregeth- 
wyr ffyddlon o'r eglwys yn ei amser ef. Yr 
oedd yn ddiarebol am ei bwyll a'i arafwch. 
Teimlai yn ddwys dros achos eì Waredwr yn 
byd. Gellid dywedyd am dano, “ Wele 
Israeliad yn wir, yn yr hwn nid oes dwyll.” 
Nid oedd neb y carai yr eglwys yn Rhyd- 
wilym ei wel a'i glywed yn well nag ef. 
Yr oedd fel yn ei elfen pan yn trin gweled- 
ï na pwnio Wr; , âc Ioan. 
iniaì y au byw a'u hadenydd ; - 
nebau a'r olwynion, a'r olwyn yn nghanol 
olwyn; y cantau a'u hechelau ; y meirch a'r 
eerbydau, a'r phiolau, &c., mor hylaw a 
phlant yn trin eu teganau. Byddai yn nod- 
edig o ran ei symlrwydd yn mhob man— 
ac oddicartref. Rhegorai yn hyn. ar 
y rhan amlaf o ddynion. Yr oedd. hefyd 
yn hynod o ran ei sefydl 
athrawiaeth a bregethai, a'r 
ffesai. Yn awr y mae y corff lluniaidd hwnw 
wedi p yn y pentwr,—y llygaid bywiog 
a wedi cau yn yr angeu; a'r taf 
a swniodd mor beraidd am gynifer o flynydd- 
oedd, medi tewi yn nystawrwydd digynwrf 
ad ED III need nd 
ŷ ear , yn 
1749. Bu yn gweinidogaethu yn. m cry 
bwylledig am yr ysbaid maith o Taner can 
mlynedd. Yr oedd yn bregethwr da, ac yn 
ddyn a gerid yn fawr ei ardal, a chan 
bawb a'i hadwaenent. Yr oedd ei olygiadau 
duwinyddol yn hollol efengylaidd. wei- 
nidogaeth ydoedd ymarferol a_ phrofiadol. 
Pan y byddai ei gyoeddiad i bregethu yn yr 
eglwysi cymydogaethol, byddai llawer yn 
dyfod i'w wrando, a hoffid ef yn fawr ei 
wrandawyr yn mhob man yr elai. efarai 
yn wresog a phoblogaidd; ac o] oedd ei 
weinidogaeth rai prydiau yn hynod o wlithog. 
Ei fuchedd deilwng, ei bregethau melus ac 
ysgrythyrol, a'i gyfeillach serchog]awn, a'i 
ì yn dra derbyniol gan y rhai oll a gar- 
ent bethau nefol. Diameu i'w weinidogaeth 
fod yn llesiol i lawer o drigolion Llandudoch 
e'r cylchoedd. Yr oedd yn ìll mawr i'r 
Parchedigion D. Griffiths, Nevern, a Jones, 
Llangan. Ni chafodd ond ychydig gystudd 
yn eì oes, na dim ond oddeutu o 
gystudd cyn ei farwolaeth, yr hyn a gymer- 





JON 42 








odd le Hydref 31, 1825, yn 76 mlwydd oed. 
Dydd ei angladd ymgasglodd lluaws mawr 
yn nghyd, i'r dyben o hebrwng ei gorff i dy 
ei hir .. Ar ol darllen y gwasanaeth, 
pre odd y Parch. D, Griffiths, Nevern, ar 
Act. xx. 37, 38. Yna gosodwyd y corff ì 
orphwys yn ymyl ei briod, yr hon oedd wedi 
ei ragflaenu tua chwemis. Ymddengysmai 
o Porganwg daeth Mr, Jones i Landudoch. 
Efe a briododd ferch grefyddol yn y gymyd- 
ogaeth ; a bu y ddau ig a gwasan- 
aethgar i achos y ì 

dymor hir ar y cyntaf. Deuai Mr, Jones yn 
fynych i'r cyfarfodydd eglwysig; ac yr oedd 


ef a'i briod yn barod i b lletygar- 
wch i'r dyeithriaid a ddeuent o bryd ì bryd i 
bregethu i'r dref. ient y moddion y 


hwnw yn Aberteifi y dydd, ac elai y 
gynulleidfa i Landudoch yn yr hwyr, ì 
wrando Mr. Jones. Byddai llawer o'r ael- 
odau yn myned yno i gymundeb hefyd; ond 
y drhaio honynt yn myned mor bell a 

langeitho ar y Sabbath cymundeb. COy- 
chwynent bore Sadwrn, a dychwelent yn 
llawen no Sabbath, wedi teithio o leiaf 30 

illdir o ffordd. Yn 1811, pan 
ddarfu i'r Trefnyddion, urddo y weinid ion 
eu hunain, darfu pob cysylltiad rh Mr. 
Jones a hwynt; aeth 22 o'r aelodau, rhai at 
Mr. Jones, i Landudoch, a rhai i'r eglwys 
yn nhref Aberteifi. Buom yn aros ycbydig 
amser yn ddiweddar yn Llandudoch, a chaw- 
som gryn drafferth ì chwilio am y fan 
claddwyd yr hen batriarch. Ac ar A edrych 
ar yr holl geryg beddau yn y fynwent, meth- 
asom ddyfod o hyd iddo yn un man. A phan 
ofynasom i'r Parch. D. Jones, offeiriad pre- 
senol y lle, pa fan yr ydoedd ; atebodd nad 
oedd careg, enw, nac ì nodi y lle; 
ond fod clodrgae o lch y bedd. diffyg 

yn yn arwydd o mawr, a g 
teimlad dyladwy yn aelodau yr eglwys tuag 

ffadwriaeth un a lafuriodd mor hir a 


ffyddlon yn eu plith. 
J ON E8, LE WIS, 8 Dyes yn “iT Aberteifi, 
y flwyddyn 1701. yn ieuano 
nwn dan ddylanwad achnbol crefydd, a de- 
chreuodd gyoeddi i ereill anchwiliadwy olud 
Orist nad, oedd ond deunaw mlwy d oed ; 
ac felly yr yn u un edd ar 
bumtheg o flaen Yfowell Harris Mb ei 
felus i'r anfarwol Howell Harris, 
canodd peraidd ganiedydd Pantycelyn fel y 

yn :— 


'* Pan oedd Cymru gynt yn gorwedd, 
Mewn rhyw dywell, farwol hun, 
Heb na Phresbyter na 'ffeiriad, 
Nac un esgob ar ddihun ; 
Yn y cyfnos tywyll pygddu, | 
Fe ddaeth dyn fel mewn twym ias, 
Yn llawn gwreichion goleu, tanllyd, 
O Drefeca fach i ma's,” 
“ anwiredd rhy yddus i'w ar- 
»” meddai yr hen und Jones, Pont- 
ypool, am y penill blaenorol o eiddo y bardd. 
Ac ar lawer golygiad, yr oedd Edmund Jones 


nL yT 





JON 


Mr. Williams gyfleu yn y gair bwylledig 


yw, fod crefydd bur ac efen 
yn Neh 





marw ymru cyn d Method- 
istiaeth. Edmund Jones yn gwadu 
hyn; ac y mae ffeithiau anwadadwy yn profi 
mai yr Hen Broffwyd oedd gywir. Ac yn 


farwnad ì Griffith Jones, Llan- 
ddowror, y mae Mr, Williams ei hun yn ei 
wadu. ar oedd Griffith Jones dn y TDae, 
ao eithio ol, n o 
i anol Rowlands na Howell Harris ddo- 
chreu ar eu gwaith. Y mae Cymru dan 
lawn cymaint o rwymau i hen bererin Llan- 
ddowror Mr yw ì un o'r ddau wr enwog & 
nodwyd. Felhyn y cyfeiria Mr. Williams 
ato yn ei farwnad :— 
“ Dyma'r gwr a dorodd allan 
Ronyn bach cyn tori'r wawr ; 
Had fe hauodd, fe eginodd, 
Fe ddaeth yn gynauaf mawr.” 

Toriad gwawr y bardd oedd cyfodiad Method- 
istiaeth. Yn y penilli Howell Harris, dy- 
wedai *' nad cedd Presbyter na 'ffeiriad, nac 
un esgob ar ddihun ;” ac yn marwnad Gri- 
ffith Jones, dywed fod yr offeiriad duwio 
hwnw wedi tori allan ““ ronyn bach cyn tori'r 
wawr.” Wel, yn ol cyfaddefiad Williams ei 
hun, dyna «» offeiriad ar ddihun beth bynag. 
Wrth ““ Bresbyter,” golygai y bardd bregeth- 
wyr yr hen Ymneillduwyr; ac yr oedd ei 
waith yn dywedyd nad oedd un o'r rhaì hyn 
ar ddihun yn profi, naill ai anwybodaeth 
gywilyddus, neu ynte ragfarn a chulni a 

araìiddo guddio y gwirionedd. Yr oedd 
Lewis Jones yn pregethu yn gynes, nerthol, 
& llwyddianus, cyn ìi Bowlands na Harris 

chwyn ar eu gyrfa gyoeddus: îs nid oedd 

efond un yn mysg a ; on ef y mae 
& wnelom yn bresenol, | Y n ei farwnad 
orol iddo, cyfeiria y bardd awenber Dafydd 
Williams ato fel y canlyn :— 


“ Arferai'n llon ei arfau'n llym, 

Yn ddeunaw, yn ngrym ei ddyddiau ; 
Yn union groes i bechod cas, 

Fe dynaì ma's ei gleddau,.” 


Cyn hir ar ol dechreu pregethu, naill ai trwy 
ogwyddiad ei feddwl ei] hun, neu elliadau 
ereill, aeth i Athrofa Caerfyrddin, lle y treul- 
ìodd yr amser arferol; a chynyddodd yn 
fawr mewn dysgeidiaeth, nes darfu iddo Hwy 
ei alluoedd a'i ymddygiad duwiol enill p 
& chymeradwyaeth ei gy r a'i ath- 
rawon. Ar eì ymadawiad a Chaerfyrddin, 
dewiswyd ef yn unfrydol i fod yn fugail ar 
hen eglwys Llanedi, 8ìr Gaerfyrddin, | Aeth 
ei yn fuan o wysi Ym- 
neillduol oedd yn Ng nm y dyddiau hyny; 
ac anfonwyd cymelliad taor ato gan hen eg- 
lwysi Penybont a'r Betws, y rhai a gasglwyd 
gan y boneddigaidd, y dysgedig, a'r llafurus 
uel Jones, B ; dsyniodd 
yntau a'r alwad, a symudodd o Lanedi i Ben- 
bont. Rhyngodd bodd i Ben mawr yr og 
Ly osod sel eì gymeradwyaeth ar y symud- 
iad hwn. Bu llwyddiant mawr ar weinidog- 
aeth L. Jones yn fuan wedi iddo ymsefydlu 
yn Mhenybont. Yr oedd ei berson, ei ym- 


wir, yn ei 


JON 
ddangosiad, ei lais, ei ddull, a'i ddwysder, 
oll yn ffafriol iddo er dylanwadu yn dda & 

us ar feddwl ei wrandawyr. Ŷr oedd 
y boneddigion coethedig, a'r werin anwybod- 
us, yn cael eu henill i'w garu yn ddi bod 
iddynt eu hunain. Nid oedd mesur ar ei 
ymdrechion a'i lafur. Aberthai esmwythder, 
» amser, ac iechyd, er enill eneidiau at 
Waredwr. Y mae eì ddiwydrwydd, ei sel, 
a thanbeì dd eì ysbryd, yn cael eu dar- 
lunio yn gywir a nerthol gan eì farwnadydd 
uog, y Parch. Dafydd Williams, Llan- 
; gwr duwiol a diwyd perthynol i'r 
Bedyddwyr. Aros am dipyn, ddarllenydd 
mwyn; ymae o werth treulio ychydig am- 
ser er gweled y dull o bregethu a io a 
fabwysiedid yr hen rin hwn ar yr 
adeg y dywedai Williams, Pantycelyn, nad 
oedd un “' Presbyter” ar ddihun yn Nghy- 
mru :— 
“ Gwr duwiol, diwyd, (dydd a nos, 
A ffyddlon dros ei Arglwydd ; 
Llefaru wnaeth yn enw'r Ior, 
Cyfarddas, mor gyfarwydd.” 
Mae yn rhaid, feddylir, fod hwna yn effro 
cyn y gallasai fod yn ddiwyd ddydd a nos. 
wyrach y rhedir at yr hen gyhuddiad, a 
dywedyd mai pregethu moesau da, ao ath- 
rawiaethau sychion yr oedd, ac nid d yr 
efengyl fel tan byw 1 arweddu ar gydwybod- 
au eì wrandawyr. Wel, fe Dafydd 
Williams, 8wr anmhleidiol o enwad arall, 
dori y ddadl, a dyma ei dystiolaeth ef:— 
“ Uchel alw hwyr a boreu, 
Bechaduriaid o bob graddau, 
I ffoi ar hirgam cyn del ergyd 
Ofnadwy danlìyd y farn ddychrynllyd ; 
Tra'r pyrth ar led na safwn gam, 
Ond rhedwn am ein bywyd,” 








wr yn eì wrandawyr. Oedd yn sicr, Mr. 
Williams yr oedd “'Presbyter ” ar ddihun 
yn Nghymru— oedd Lewis Jones, Peny- 
nt, felly. n cynyg arall sydd wedi ei 
wneud i daffu amheuaeth ar yr hen bregeth- 
wyr yw, ynt yn iach 
Bydd. nad oeddynt yn pregethu Crist. Tyylai 
Ï cyhuddwyr hyn, yn ddiau, ch a ydynt 
wy yn 


mewn gwirionedd hanesyddol. 
Hen ffordd effeithiol ì ladd dylanwad, llawer 


cenad pur i Iesu Grist, fu y d pen, a 
theflu dan haner geiriau am afinchusrwydd 
barn. Ond y mae bellach yn ormod o'r dydd 
ì ydan ciaU o'r fath hyn fod mor llwyddianus 


ì 
ìi ladd ag y buont. Orist oedd swm a sylwedd 
pregethau Lewis Jones,— 


43 





JON 


—_ —— O ÍU DW —_— —— ín 


Bu'n Nghymru'n daer trwy'r dwyrain dir, 
A phedair sir yn Lloegr, 
A'i liniau ar lawr, a'i lygaid llon 
Yn union i'r uchelder ; 
Fe weddïai, fe ruddfanai, 
Harddwych athro, fe bregethai ; 
Nid rhyw weniaeth na gwag araith, 
Am d«wysbigo 'roedd ei bregeth ; 
Cyfamod Duw a Christ yn sail, 
A thwr rhag ail farwolaeth,” 


a bwnc mawr ei genadwri. Wel, dyna 
ddyn duwiol; dyna bregethwr tanllyd ; dyna 
efengylydd teithiol; dyna dduwinydd iach. 
Pregethai fynychaf dair gwaith bob Sabbath. 
Cynaliai gyfarfod bob prydnawn dydd Sad- 
wrn, yn hen gapel Penybont. Elai y 
Bath gw ni gan el fynediad) Ai yr oedd y 
fath swyn. eì iad, fe awai 

dref on masnachdai, a gwyry wiad 
eu hy a'u hanifeiliaid, er m i'r capel ì 
wrando Lewis Jones; a ; am kn on- 
t wedi eu symud o farwolaeth ìi fyw- 
y Nid oedd pregeth nos Sadwrn, a air 
pregeth ar y Sabbath canlynol, yn ddigon 
o lafur iddo ef. Tra yr oedd eì Geidwad 
cael eì wrthod, enw Duw yn cael ei gablu, 
ac eneidiau dynion yn myned i ddinystr, nid 
oedd amser na thuedd gorphwys yn Lewis 
Jones. Elai allan ar nosweithiau yr wyth- 
nos i'r holl wlad o amgylch Penybont a'r 
Betws; ac am lawer cymydogae esid 
dywedyd, i'r rhaì a orweddent mewn ll- 
wch & chysgod, angeu weled goleuni mawr. 
Talai ymweliadau mynych â'r Drefnewydd, 
Llanddiddan, Llanharan, Maendy, a'r Dont- 
faen; a bu yn ion i gyc e ì 
blodeuog yn o'r lleoedd hyn. Un- 
waith ar fore Sabbath teg, yr oedd ef a llu 
o ffyddloniaid yn cerdded o Lanharan, ar ol 
yr oedfa yno, er cynal oedfa arall yn Mhen- 
ybont; pan yn agosi hen eglwys Llan- 
grallo, gwelent dyrfa fawr yn ymbleseru 
mewn chwareu pel. BEnynodd eiddigedd 
santaidd yn yr hen bregethwr, wrth ganfod 
dydd Duw yn cael ei halogi, a thoddai ei 
galon i lesmair duwiol pan yn meddwl am 
gyflwr y chwareuwyr. Neidiodd i ben y 
mur, a dechreuodd weddïo dros blant y 
campau. Cafodd ffafr gyda Duw a_ dynion, 
—dacw yr edrychwyr yn l y chwareu- 
wyr, ac yn nesu at y gweddïwr; ac yn mhen 
ychydig dacw rengau gwyr y bel yn teneuo, 
ac o radd i radd dacw wyr y chwareu yn 
cilio o un i un, gan adael y beli araf bydru 
wrth hen dalcen llwyd y clochdy. ol 
gweddïo, dechreuodd bregethu, gan adael y 
cyfarfod yn Mhenybont 1 ymdaro drosto ei 
hun. rd destun oedd Has. xxxyii. 10, 11. 
ffeithi gair ar y lluaws oll, ac argy- 
oeddwyd pedwari fywyd ddol. At 
r amgylchiad hwn mae'n debyg y cyfeiriai 
dd Williams, yn y penill canlynol :— 


“ Pregethai'r fwynlan 'fengyl burwen 
Yn ddifethu, fel Paul yn Athen ; 
Gwych y llwyddodd ffordd y cerddodd, 
Yn ddigynwr' yn mhlith cano'dd ; 
Darluniai Grist, y penaf dlws, 

Yr unig ddrws i'r nefoedd. 








JON 
Yr oedd Lewis Jones mor n a'r oen, 
ac mor ddiniwed a'r golomen. r oedd sir- 


ioldeb a lledneisrwydd yn eistedd ar ei wedd, 
dymdeimlad i'w glywed yn ei lais, a char- 
edi dd yn pelydru yn ei lygaid. Yn y 
dyddiau h oedd hen geisbwl mor ddi- 
lywodraeth a tarw gwyllt yn byw yn Mhen- 
ybont. Yr oedd y gwr hwn yn casau cref- 
dd â chasineb cyflawn. Cymerodd yn ei 
ben i aflonyddu Lewis -Jones pan yn cadw 
dyledswydd deuluaidd. Yn NA oedd ef 
ai deulu ar eu gliniau yn na yr Ar- 
glwydd, am eu harbed yn oriau y nos, ac yn 
gofyn am gymorth i ddal yn ngwyneb prof- 
edigaethau y dydd. Ar hyn dyma'r hen 
isbwl yn cael ei gynhyrfu gen yr ysbryd 
g, yn dechreu lluchio oeryg 1 mewn 
ffenestr er niweidio gwr Duw.  Meddianod 
yntau ei enaid mewn amynedd. _ Ni lefarodd 
uchel, ac ni pharodd glywed ei lef yn yr 
heol. Edrychodd yn llariaidd ah ceisbwl, 
a chollodd hwnw ei nerth; drach ei 


gefn, ac aeth ith. Anogwyd Mr. Jones 
i'w gosbi, ond efe a wrthododd yn bender- 
fyn 


. Nid hir y bu cyn cael cyfle i bentyru 
marwor tanllyd ar ben y ceisbwl. Tarawyd 
ef yn glaf iawn; ac yn eì gystudd yr oedd 
yn unig a diymgeledd. Nid oedd neb a ym- 
welai âg ef, nag a estynai gymaint a dyferyn 
o ddwfriddo. Clywodd Mr. Jones am dano, 
ac anghofiodd y ffenestr, y ceryg, a'r cyfan ; 
rhoddodd iddo ymborth, diod, a meddygin- 
iaeth. Trwy ymdrechion Mr. Jones, a ben- 
hyny allan bu yn gyfaill ffyddlon i Mr. Jones, 
h n bu yn ì on i Mr. Jones. 
Er na throdd i dy yr Arglwydd, eto deuai 
yn fynych i'r capel; ac os dygwyddai ìddo 
feddwi, fel y mae dygwydd weithiau i 
rai o'i sefy ef, diangaì am ei fywyd os 
gwelai ddyn crefyddol yn rhywle. Darlunir 
tynerwch a charedigrwydd Mr. Jones gan 
D. Williams yn y penill canlynol :— 

“ Addfwynder Moses, weddus wedd, — 

Amynedd a feddianodd ; 
Hyfdra Pedr, cenad Ion, 
Ac fel yr oen dyoddefodd ; 

Bethel wiwlwys, eurglod eylwys, 

A'i cornelai fel ty Cornelius, 

Toddai 'i galon wrth gwyn y gweddwon, 

Rhoi elusen yn ddiloesion ; 

At union sail, trwy dduwiol sel, 
Nid gogan fel rhai gweigion.” 


Yr oedd L. Jones hefyd yn esboniwr mawr 
& goleuedig, ac ymdrechai yn ddiflin ìi wneud 
pobl ei ofal yn gryfion yn yr Ysgrythyrau. 
Arferai esbonio y Beibl yn gyson, a chynaliai 
farfod wythnosol i'r perwyl hyny; a'r 
Sabbath canlynol holai eì ulleidfa yn y 
pethau a fuant dan sylw. y ddyfal bar- 
au yn y dull hwn, gwnaeth ei gynulleidfa 
ym gedyrn mewn duwinyddiaeth; ac y mae 
wer o'r nodwedd esboniadol â roddodd i'r 

E dogaeth yn aros hyd heddyw. Cynaliai 
efy' yw ieithyddol; ac mor gyfarwydd 
ydoedd yn yr Hebraeg, fel yr ymddyddanai 
yn rhwydd âg Iuddewon yn yr iaith hono. 
u rhaì dynion enwog yn ei ysgol—dynion 
ag y mae eu henwau yn adnabyddus yn bre- 


ym 


44 


JON 





— —_ 


senol. Talai Mr. Jones ymweliad blynyddol 
a Choleg Oaerfyrddin, ac yr oedd yno lawen- 
ydd mawr i'w weled. Hynodid ef yn fawr 
gan fanylrwydd. Cadwaiddyledswydd deu- 
uaidd yr un amser i'r funyd; ac nid peth 
hyffredin oedd gweled amryw allan o 
gylch y drws a'r ffenestr, a'u diau yn 
wlybion gan ddagrau, fyddai yr hen 
bererin yn anerch goreed gras yn ei denlu. 
Yn mhethau y byd hwn nid oedd Mr, Jones 
ond plentyn; ond yn mhethau mawrion yr 
iaohawdwriaeth yr oedd wr nerthol a 
ohadarn. Nid elai byth idy heb ymddyddan 
rhyw beth am evaid, ac am Grist cyn 
allan; ac yn y dull hwn bu yn foddion i 
wneud daioni mawr. Yr oedd un gorchwyl 
crefyddol nas gallasai ei wneud, sef diarddel. 
Yr oedd yn rhy dyner ei galon i allu dysg- 
yblu neb braidd. Pen fyddai raid diarddel 
rhywun, byddai yn newid a'r hen Edmuud 
Jones, Pontypwl, a chai yr hen broffwyd 
wneud y gwaith o ddysgyblu yn eile. Ŷn 
ddid yr oedd yn rn mewn gweddi, 
ac yn llwyddianus yn ei iadau. Barned 
y darllenydd fel y myn am y pethau canlyn- 
ol; ymaent yn cael eu dywedyd a'u credu 
gan breswylwyr henaf Penybont hyd hedd- 
yw. Un llwyddyn V oedd yn gynauaf 
gwlyb iawn, a phawb wedi eu gordoi â 
phrudd-der rhag ofn newyn. Ar ryw fore 
yr oedd yr yd mewn sefyllfa lled ddrwg; 
i cwmwl du o'r mor, gan araf ddy- 
nesu at amgylchoedd Penybont. Credai y 


preswylwyr y cawsai yr yd ei lwyr ddyfetha 
gan y gwlaw mawr a ddi gynaiy diwrnod 
wnw. Aeth Mr, Jones i'w dy aci'w ystafell 
ddirgel; ac yno y bu yn ymbill ar awdwr 
natur i rwymo godre y cymylau, a pheri 
iddynt na wlawient. A'r canlyniad fu hin 
deg, ac i drugaredd gael ei chofio yn nghanol 
barn. Dro arall, yr oedd tref Penybont wedi 
gan mwyaf oedd y dref. Chwylhai y gwynt 
m y dref. y 

dros y îfai oedd ar dan, gan yru y fflamiau 
fel mellt cynddeiriog at y tai ereill, ac yn 
mhellach bellach i'r dref. Nid oedd peir- 
ianau er diffodd tan i'w cael yr amser hwnw ; 
ac yn eu hofn rhedodd y preswylwyr at Mr. 
Jones, grefu arno am alw ar Dduw yn 
lew, a cheisio ganddo ddiffodd angerdd y tan. 
Aeth hen Gristion i weddi, ì e ar 
Lywodraethwr natur droi y t ffordd 
arall; a dywedir mai felly y bu, ac i'r tan 
ddiffodd. Tystiai Mr, Jones na chafodd erioed 
fath flas mewn gweddi ag a gafodd y waith 
on. Teimlai eì fod yn y nefoedd, ac yn 
siarad wyneb yn wyneb â Duw. Nid oes yr 
un sail i ameu yr hanesion blaenorol; ond y 
mae i bob un ryddid i'w hesbonio fel y myn. 
Os oes rhyw un meddwl mai c dwyfas - 
mwynhaod oi olygiadau. Ondy mse glwyd 
m ei oly u. Ond y maeeglwys 
Dduw eto yn gwneud y tywydd yn destun 
gweddi; aci ba beth y gwna hyn os nad yw 
credu fod Duw yn ateb mewn pethau o'r 
th? Hefyd, ni ddylid barnu yr hyn & 
ganlyna weddi dyn fel Lewis Jones yr 
yn a ganlyna weddïau crefyddwyr claiar y 


JON 





45 


JON 








dyddiau gt nol. Bu Mr. Jones yn briod 
Claddodd ei wraig gyntaf yn 
hen gap gapel Penybont, lle mae maen yn dy- 
nodi ei gorweddle hyd y dydd hwn. Merch 
iddo ef o'i wraig gyntaf oedd riod Mr. Jar- 
dine, athraw Coles Sy nbethand u, pan oedd yn 
Abergafeni. Am y tair wn plynoini d ddn gion i 
oes bu Mr. Jones gweinidogaethu 
Rhosan, sir Henffordd Barnai J. or 
fod rhai yn eglwys Penybont a ddylasent fod 
fu allan fadi iin hob bym, 
ododd gydeistedd â ; â chan fod y 
snnlae ei erlid am eì "WR burdob, dewisodd 
Mada. ymufal, or mawr alar ì i'r wad oll Ni bu 
ei on: eì faes newy ga 
ef adref yn y wyddyn 1772, 72 ' mlwydd 
. Bufwyna haner can mlynedd yn wei- 
yn Ngh ac yn un o'r gweinidogion goreu a fu 
[ghymru erioed. Gosodwyd ei weddíîll- 
fn i dawel orphwys yn Rhosan, lle y cant 
hun ac esm i ddadluddedu ar ol 
haner can mlynedd o weithio caled dros ei 


^TTONES, SYR THOMAS, gu inido g Llan- 
fair, Dyffryn Clwyd, yn ol Moses 


Yr oedd yn fardd gwych ; a blodeuai o bwr: 
ì 1620 th o'i farddoniaeth ar el 
mewn llawysgrifen. Yn ol y Cambrian 


aphy, bu yn weinidog Llanfair, sir F 
Yr oedd yn bresenol nol yn € eisteddfod yny | argy 
wyddyn 


a gynaliwyd yn Llan daf, yn y 


1 

JONES, WILLIAM, Caerdydd, a anwyd 
ar y cyntaf o Awst, yn y flwyddyn 1790, 
mewn Íle a elwir Penycaemain, mhlwyf 
Llangadog, sir Gaerfyrddin. hreu d 
teimladau crefyddol wasgu yn ddwys ar ei 
feddwl yn yr oedran boreo bump neu chwech 
mlwydd oed. Can a ddarllenwyd iddo gan 
ei frawd, allan o “Lyfr y Ficer, neu Ganwyll 
y Cymry, ” yn nghyd ag atebion « nyw i'w 
ofyniadau mewn pe rthynas ìi boê 
goludog os mat uffern, a ddiodd iddo am am 


y gwirionedd dychrynllyd, fod y 
yn iwns yn angeu hyn, i drueni tra- 
gywyddol. Yr oedd hyn yn ddadguddiad 


arswydus i'w feddwli ns a thyner; oble- 
gyd yr oedd eisoes yn teimlo ei fod yn bech - 
ur, ond heb 


wybod dim am y llwybr i 
ddiano r wl] ddyfodol. Efe a barhaodd 
yn y sefy on nes oedd oddeutu den 
mwyd cyd id oedd wedi bod ddiwrn 
erioed mewn sol byd yr amser hwn. Ond 


ynyd gael myned i'r ysgol yn y 
gynydoyaeh lo yr oeddyat ar symud, efe a 
dodd i gael Yan ddau o'i deithion 


ieuainc i ddysgu yr egwyddor ìddo, yn lle 


chwareu ar brydnawnau Sabbathau. Yn 

faan ar ysgodd hyn aeth i ysgol wledig fechan, lle 
Lingo ang GY Cd 

dr y Pcymedd d wybodaeth rifyddol 

mor bell a'r Compound MuÌtiplication.. Dim 

ond oddeutu cd dn a haner oedd yr holl 

& an ya yn y gauaf, trwy 


wyth milldir dydd; a chael ei 
pyn yrhaf,, er mwyn gweithio gyda'i 


Gerdded “Sin 
ar ddeg oed, aeth gyda'i 


frawd i i weihiau hn haiarn Morganwg, a chafodd 


waith yn Dowlais. Yr oedd ei ji frawd, gyda 
pha un yr oedd yn aroe, eyn st ddyn anystyriol, 
a'i gydweith “nym bol o ddrygionus. 
yma fe Fo ed, êi deimladau porno, sa er 
iddo eì gadw rhag myned yn yn 
hollol, suddodd i'r fath galedwch, fel, er iddo 
gael ei dd yn ymyl marwolaeth yn frech 
wen, yr n yn ho ol ddiofal am sefyllfa ei 
enaìd Y ewy u oll gystudd peryglus. Ar ei 
wellad dychwelodd Y sir Gaerfyrddin. Ac 
am lawer o Mau yn ganlynol, treuliodd 


yL haf Rara f, a'r gauaf yn ngweithiau 


Yn faan ar ol h oafodd 
do beiriany yn l endaren, 
grYydd o bir da brawd henach nag ef, yr 
hwn oedd yn rheolwr cynorthwyol yn yrun 
dosbarth, ac yn ddiacon yn eglwys y ydd- 
wyr yr Nghapel Seion. Yr unig beth a'i 
gofidiai yma oedd, yr angenrheidrwydd i 
ofalu am ei alwedigaeth fydol ar Sabbath. 
Yn yr amser hwn, dechreuodd 

fyddol neillduol iawn yn Merthyr. Yr oedd 

rlenwi, a phregethiad y 
bydyn â gallu aryr 
lluaws eu d 


y cape peli yn oael eu 


gair yn cael el ei dd 
iol ; , & chafod 


i Elasaorol eu hail gyffroi, efo 
a welodd ac & deimlodd ei angen am Waredwr, 
ac a alluogwyd i osod ei ymddiried yn yr 


Iawn mawr. /e llawer o ofnau, aeth i 
un o'r cyf rofladol, a elwir “cyfeill- 
achau. mt Bef â erbyniad ; âc ar 

fel ym- 


Achosodd ei waith SAN i er 
angenrheidiol, lawer o anesmwythder a gofid. 


Amheuai eì gyfrol ithlondeb yn gydwybodol. 
O ganlyniad, rhoddodd i fyny ei Waith, gyda'r 
t, yn nghyd der ac - 


ly sefyllfa, au ac a gyme waith 
puddler ail law, yr hwn sydd un o'r swyddi 
af trafferthus yn y gweithiau haiarn. 
mwyd a cafodd anfanteision y sefyllfa hon 
fwy na'u gwrthbwyso gan y gyfeillach fudd- 
iol a fwynhaodd gyda llawer o bersonau, pa 
rai aargyoeddwyd yn ystod yr oedd 
eto yn parhau. oedd ei deimladau yr 
amser hwnw, fel bob amser wedi hyny, dan 
lywodraeth barn Tynbwysdes & deall goleuedig; 
a'i mysbryd a gafod Yda Wm y boll gyf- 
lawndor Arglwyd eithrinodd 
wybod dyner, a rhodiodd yn ofn Duw. 
i dw yn hir yn aelod eglwyeig cyn coleddu 
rhyw i dymor am y weinid. dogaeth Paun MOD: 
ogol. 


fel peth draw mhell, wh at yr hon yr 
oedd llawer o d yn angenrheidiol. 
Nid oedd gan ddynion gouaino y dosbarth 
gmndd Y wnw fawr o gyfleusdra i 
; mnhth fwynheir braidd yn 
Cob pasth o ( o Gymru yn bresenol. Ond ym- 


aflai yn awyddus yn mhob cyfle a gyny 
iddo ar cynyddu mewn gwybodaeth & ddall. 








JON 


—— 2. ——————————Í ww 





Gwrandawai yn astud ar weinidogaeth ei 
weinidog, yr hwn oedd yn bregethwr da, a 
bendithid eì lafur mewn modd neillduol er 
argyoeddiad eneidiau. Mynychai y cyfarfod- 
ydd profiadol, y rhai a gynelid gan yr hen- 
lwys, Dylynai gyfarfodydd egwyddorol, yn 
8. Dylynai ydd egwyddorol, yn 
mia rai yr oedd dosbarth helaeth o'r aelodau 
ieuainc yn cael eu holi, a'u haddysgu yn 
athrawiaethau arweiniol yr efengyl, yn 
nghyd a'r profion ar ba rai yr ynt yn 
sylfaenedig. Cymerodd ran hefyd mewn 
cynadleddau, yn mha rai y byddai yr aelodau 
arfer darllen rhanau o'r ysgrythyr, ac yn 
lraddodi eu meddyliau arnynt ddifyfyr, 
er mwyn adeiladaeth y naill y ; achy- 
northwyai yn aml mewn dau gyfarfod gweddi 
wythnosol, un o ba rai oedd wedi ei fwriadu 
yn hollol er budd aelodau ieuainc yr eglwys. 
Cafodd ar ddeall cyn hir fod y swyddogion, 
a'r cyfeillion ereill a flaenorent yn Ngha 
Seion, yn coleddu barn ffafriol am ei gy- 
mwysder i'r weinidogaeth; a thrwy eu taerni 
par aus hwy, cydsyniodd i wneud cynyg ar 
regethu yn nhy cyfaill, o flaen cynulleidfa 
o ddeuddeg o bersonau, yn cynwys y gweini- 
dog, y pregethwr cynorthwol, y pedwar dia- 
con a'u . Wedi iddo bregethu 
ddwywaith o flaen yr eglwys, derbyniodd 
gyflawn ganiatad gan y brodyri bregethu y 
gair yn y cangenau lluosog a berthynent i'r 
eglwys. O'r amser hwnw allan, d ddi- 
gon o euadra. i aM yn ì mhell ac yn 
agos; a'r cyffroad crefyddol ag par- 
hau gymydogaeth, ei draidodiad hymod 
o ddifrifol a dylanwadol, yn nghyd a bych- 
ander ei gorff, a'i ymddangosiad ieuanc, a 
dynasant yn nghyd ulleidfaoedd lluosog 
i'w wrando. Yn mis Ionawr, 1810, cymell- 
wyd ef i adael ei alwedigaeth dymorol, & 
chyse ei hun yn llwyr i waith yr Ar- 
glwydd. Yn yr amser hwnw, acam flynydd- 
au wedi hyny, yr oedd yn beth cyffredin 
Nghymru ì weinidogion eglwysi, a phregeth- 
wyr ereill, deithio HWyS wlad, gan bregethu 
mewn ncdd amaethdai, anedd-dai, ystafell- 
oedd plwyfol, ac yn yr awyr agored, pa le 
bynag y cawsent dderbyniad. Y teithiau 
hyn, er yn awr yn afreidiol, oeddynt gyd 
hwnw yn cyfaieb yn rhagorol ì sof y 
wlad, ac yn fendithiol iawn 1 daenu yr efengyl 
yn mhlith y bobl. Mewn cydsyniad a chais 
ei gyfeillion, aeth Mr. Jones, can gynted 
rhoddodd ei oruchwyliaeth heibio, am dai 
dros ddau fìs, trwy siroedd Mynwy, Morgan- 
wg, a rhan o sir Gaerfyrddin. Yr oedd ei 
galon yn gwbl yn ei waith; ac yr oedd yn 
gethu gyda derbyniad cyffredinol, a 
llwyddiant mawr. Teithiodd fro ffrwythlon 
Mo wg, yr hon y pryd hwnw ydoedd 
anialwch moesol, heb ond ych dig o Ymneill- 
duwyr nac Eglwyswyr duwiol i'w cael. Ond 
yr oedd Jones bach yn cael derbyniad croe- 
8awgar yn mhob man ; ac weithiau pregethai 
mewn ystafelloedd Dlwyfol, yn mynwent 
eglwysi,; ac ar raì uron, trwy gael eu 
denu gan eì enwogrwydd, deuai amryw offeir- 
iaid yn mhlith eu plwyfolion, i wrando arno. 


46. 


JON 





Cynghorai rhai dynion da ef i ymsefydlu yn 
weirido yn ddioed, heb fanteision athrofaol, 
a chafodd gynyg ar un o'r eglwysi henaf yn 
Morganwg. ill a'i cynghorent yn 
i geisio derbyniad i Goleg Caerodor ; ond efe 
a dderbyniodd gynyg annysgwyliadwy i gael 
derbyniad di fa a sefydlwyd yn Y 
Fenni, yr hon sydd yn awr yn ontypoo - 
Aeth i'r sefydliad hwnw yn Ebrill, 1810. 
Ymroai FM waith yno gyda'r Fath ddiwyd- 
, yr yn alluog ìi bregethu yn 
Seisneg yn mhen ychydig fisoedd, er nad all- 
asai gymaint a darllen e1 destun yr iaith 
hono pan aeth i mewn. Wedi ìddo dreulio 
tuag un mis ar bumthe o, cyn y 
Parch. Timothy omas, Islington, iddo gael 
derbyniad i'r coleg newydd yn Stepney. Yr 
enwog Christmas Evans a'i cymellai ìi sefydlu 
yn Ngogledd Cymru, lle yr oedd angen mawr 
am weithwyr; a Chymdeithas Genadol sir 
Fynwy a ddymunai gytuno ag ef i fod yn 
brwywr (agent) yn yar Seisnig o'r 8ir, 
yr hwn oedd yn ymddifad iawn o weinidog- 
aeth efengylaidd. Ond ni dderbyniodd yr un 
o'r cynygion hyn. Yn fuan efe a ddaeth yn 
genadwr cartrefol, yn gystal a gweinidog, yn 
ardal dywell y iwyd ati yn barod. 
Uydsyniodd yn garedig â dymuniad yr eglwys 
fechan yn Penuel, am gyflog o £30 y flwydd- 
“ ar y rhagolygiad o weithio a theithio, am 
& raì y mae yn anhawdd rhoddi i'r darllen- 
ydd un meddylddrych priodol. “Yr aelodau,” 
ì gael arfer ei eiriau ef ei hun, “er nad oeddynt 
ond tri ugain a deuddeg mewn rhif, oeddynt 
yn byw mewn deunaw o blwyfau. Yr oedd 
y gwasanaeth i gael ei ddwyn yn mlaen mewn 
rhan yn Seisneg ac mewn rhan yn Gymraeg. 
Yr oedd pobl y gymydogaeth yn ddiofal iawn 
am bethau crefyddol. megys wrthyf 
fy hun mewn gwlad dywell, lle nad oedd un 
gymdeithas arall o Gristionogion o'r un gred 
a ni yn yr holl randir hwnw a orwedd rh 
afon Wysg ac afon Wy, a rhwn y Bhyd 
Newydd (New Passage) a». Coleford, 
Ond yn y Fenni, a changen o'r eglwys yn 
Nghaerlleon, yr hon a gyfarfyddai mewn ty 
anog o'r enw. Oarrow ill.” a Bychander ei 
og, yn nghyd ag angen dysgeidiae 
mhlith y bobl, a'i gorfododd) i agor H. 
Cynysgaeddodd hyn ef â chynaliae add- 
as, ac a wasanaethodd i gynyddu ei ddylan- 
wad, a helaethu ei ddefnyddioldeb yn y gy- 
mydogaeth. Ni oddefodd iddi ymyraeth yn 
fawr a'i ddyledswyddau gweinidogaethol. 
Sefydlodd, a pharhaodd i wasanaethu wyth o 
leoedd o Gasgwent i Brynbyga, gan bregethu 
MYN weithiau bob wythnos ar ol yr 1. 
illodd ewyllys da y tri lion yn ìn, 
a chanfu dion aol o'r ffafr Ddwy- 
fol yn argyoeddiad pechaduriaid, ac adeilad- 
aeth yr eglwys. edi iddo lafurio fel hyn 
yn sir Fynwy am yn agos i bedair bl d, 
symudodd i Gaerdydd, a dechreuodd ar ei 
lafur gweinidogaethol yno ar yr ail Sabbath 
yn Ionawr, 1816. Yr oedd yr eglwys yr hon 
oedd wedi ei sefydlu er ys mwy na deng 
mlynedd ar hugain, wedi ymdrechu yn erbyn 
llawer o wrthwynebiadau ac erledigaethau 


ira 


ON 





— 


oddiwrth bleidiau ol, er hyny yn 
ddylanwadol, yn ymdnet Ym, mddengys nad 
oedd bl blwyddyn gyntaf Mr. Jones yn Nghaer- 
dydd yn ynod o ddedwydd. Ymddan 
fol pe buasai wedi eì wangaloni a'i siomi. 
amnbein)adrwydd a gelyniaeth y bobl, oddi- 
annhei a gelyniaeth y - 
wrth ychydig anghytundeb yn mhlith yr 
aelodau, oddrwrth amheuon am y priodoldeb 
udiad o Penuel, ac oddi deimlad 
pru dglwyfus, ac iselder ysbryd parhaus. 
cynyddu yn araf, ond Dd dian. 
wedl, al. Cynyddodd y gynulleidfa hefyd, ac 
ychwanegiadau at yr eglwys 
yn cymo lle; a'r Ysgol Sabbathol, y gynt- 
wer o flyny dau yr unig un yn y 
dref & | gyny yddodd yn raddol. Yn y flwydd- 
yn 1818, agorodd ysgol ddyddiol drachefn mn yn 
l“ hon y bu yn llafurio am ugain mlyned 
eiaf yn Nghaerdydd; a mwynhaodd llawer 
ìawn o'r preswylwyr les oddiwrth ei siampl 


a'i edd addys au yn y rhan hono o'i lafur. 

y dyn da hwn yn mlaen am lawer 

o sdyny dda, n bregethu dair 

os i'r un pobl; gan ymroddi 

gyda diwydrwydd a difrifwch i'w ysgol dd er 
lol luosog; yn gofalu am amryw gyfarf 

gweddi. osol; YAR aen 


orthwyo ei frod i euc od- 
cyn MEH sg 


da. llawer o garedig. 
Cynaliod: 
â cbyog 


wy 
raddol yn nghyfrif 
dylanwad cael ei 


ododd 
y syoedd, nes oedd ei 
deimlo ihag bob dos o bobl. 
Fel aw braidd yn anadnabyddus 
i 'rSeison; 'ond y mae eì gynyrchion llenyddol 
yn lled helaeth yny y Gymraeg. Yr 
gydolygydd i ig o'r enw 
“ Yr yneidog aethol” ac efe a ys- 
grifonodd yr holl erthyglau duwinyddol' di- 
enw a ymddan d ar ei dudalenau. Ach 
nwysai “Y Bedyddiwr” res o erth La 
o'i ysgrifell ef, lwys Grid cynwys crynodeb 
unfed ganrif r bum the Gnstonegnl. Lleyn f : 
ar um ei e 
i'r Gymraeg laeth o Esboniad y 
Gill ar y Testament Newydd. Ychwanogodd 
thau hyn af ei lafur cyffredin yn ei fly- 
oedd diweddaf, pan oedd ei nerth yn 
eglur ddadfeilio, a phan y rhaid ei fod Yn 
teimlo ei angeu yn araf u. Cafodd ei 
gynorthwyo yn fawr am oddeutu pum mly- 
nedd cyn ei laeth gan ei barchus yd- 
yd wd y Parch. A. G. Fuller, gyda'r 
cydweithredodd gyson hyd ei farwol- 
; ond ni laesodd efe yn ei ymdrechion, 
na cheisio y gorphwysdra Wnw yr oedd 
gwendid iechyd yn ei ofyn. d efe yn 
ytrach “ mewn llafur yn helaethach, ” ŵr 





47 JON 


— 


oedd ei barotoadau i'r areithfa yn fwy gofal- 
gw 8 ôn nag erioed; a dodai resi 
WT O ddarlithiau, yrhaia my gob 
asant ddylud dwfn yn eu trad traddodiad 
gydd eto yn cael eu cofìo gyda hyfrydwch gan 
lawer a'u gwrandawsant. Oymerai ran fawr 
yn mhob sefydliad Cristionogol cyoeddus, yn 
neillduol yn. Nghymdeithas Gristionogol y 
Dynion Ieuainc, i ba rai y rhoddodd amryw 
ddarlithiau. Yr olafa fwriadai i'r gymdeithas 
hon a adawyd ganddo yn anmharod pan 
merodd angeu ef at eì wobr. Efe a barh d 
yn ei wai anwyl o bregethu hyd o fewn 
Tê neu dair osi'w farwolaeth; ac ar 
y Pabbath diweddaf cyn ei ymadawlad, llu- 
ogwyd el ì ymddangos yn y cy- 
oeddus yn y cysegr, lle yr oedd wedi i bod J 
o am yn agos i dde edd. 
Syrthiodd yn osmwyth ì orphwys, be boen 
nac ys of, ary lTeg o 1856; a chladdwyd 
ef ar yr 22ain, yn y gladdfa 'berthynol i 
gapel, yn ngwydd torf luosog o gyfeillion 
Yr oedd Mr. Jones yn hynod am 
ll a gwyliadwriaeth, y gysylltiedig âg 
uniondeb ac onestrwydd. Y rhinweddau ye 
a'i galluogodd ar lawer o achosion, i orchfygu 
llawer o anhawsderau, i gysoni egwyddorion 
anghydgordiol yn ei eglwys, ac ì gyraedd a 
chadw dylanwad helaoth ar gorff lluosog o 
frodyr gweinido thol ac erei yn Neheudir 
Cymru. ŶY profedigaethau a'r an yr olwyn 
ag oeddynt ryd wedi llethu ali egl 
ieuanc yn Ng ydd cyn ei sefydliad ef 
ei gweinidog, a'i hargyoeddodd o'r angon. 
rheidrwydd i ymwrthod âg ymrysonau car- 
trefol ac ymrafaelion gwladwriaethol y pre- 
lwyr, âc ymroi yn hollol at welliant cref- 
yddol ac addysgiadol y bobl. Wrth ymddwyn 
am lawer o flyn ynyddau yn unol a'r cynllun 
hwn, dangosodd lawer o ddoethineb ymarferol. 


Nis gallasai gwrth biad dlawn i 
ormes eglwysig a 'hrawslywodrae wladol 
wneud un daioni; ond gyfododd am- 


Ichiadau newyddion, ac y daeth Ymneill- 
u selog a goleuedig ì'w gylchynu, cyd- 
weithiodd yn delog, eto gyda'i 1 ddoethineb 
arferol, mewn symudiadau newyddion, gyda'r 
dyben o amddiffyn a chyn nyddu rhyddi crof- 
yddol. a gwladol. Safodd. el fel un o'r 
amddiffynwyr eol mwy. uog o 
deithas Dadgysylltiad yr Eglwys a'r d- 
wriaeth; pan ar yr un pryd yn parhaui 
fwynhau parch ao ymddiried, Esgobaethwyr 
duwiol. Aryd o berthynas i werin- 
ddysgeidiaeth, meddianai farn benderfynol. 
Dynoethodd ploidgarwch ac anghyfiawndor 
llywodraeth yn eu 
lliornus am sefyllfa dysg- 
r Cydweithredodd o 
ddifrif yn sefydla a a chynaliaeth gr Sr 
F naidd, heb gynorthwy y pwy 
dol. Am y cyffroad gwerinol a gynh 
d gan yr ymosodiad Pabaidd yn thi a 
yr oedd ei olygiadau yr un mor 


benderfynol; a chondemniodd ef mewn term- 

iiyn fel peth niweidiol, penboeth, a 
gwrthun. Dadganodd ei syndod'a' a'i ofìd fod 
cynifei o 'Ymnolllduwyr yn Îloegr wedi cael 


JON 





48 


JON 


a —— 








an — 





eu d ìi ffwrdd. gyda'r cyffrosd; 8 
ei fawr lawenydd. fod y gweini- 
do. Jon a lw Yg an lay. 


raidd yn gyffredinol, rhag ei ddy- 
 JONBS, JOHN, fold 
d âd eu- 


hynodrwydd, yr yrhwn a 
on yn nghy au, annwyd yn y 


flwyddyn 1700, 'uthybi ei od yn enedigoa 
Gaerfyrddin. C d dder bypiad I. gok 
Gaerwrangon, îe y derbynio dy yml 
awydd, nghylch y llwyddyn 1721 
yf wyddyn 1a cyd cafodd urdd c u on 
wy 1741 wyd iddo nad. Yn 
faeth Alconb bury, yn y dr Hudngion, yr hon a 
roddodd i fyny yn y yn y my deaf 1751, am rec- 
Fun, Mawn Mid Ol 
yn 1756. yr ydym yn cael ei 
bengior Hi ; ac yn 1509 aeth yn ìs- 
Da yn i'r ae Young, yn Welwyn, a phe 
y swydd hono yno hyd farwolaeth 
y bardd « enwog hwnw y flwyddyn 1766. 
Cafodd Mr. Jones ei ladd trwy syrthio oddiar 
ei farch. _ Ar ei farwolaeth aeth ei ysgrifleni i 
feddiant Thomas Dawson, M.D., 
Ymneillduedig yn nd 
aethant i'r llyfrgell 
er- 


ol, yrhai a ymddangosasant yn n Y Gen 

man's Magazine. Y mae yr un cy'chgra 

hel d Yn cynwys, detholion Tbelae o'i oheb- 
yddol a'r Dr. Birch, oddiwrth y 

rhai y ge barnu llawer am ei nodweddiad 

a'i dalentau. Ei brif waith awdurol oedd y 

llyfr a enwid, “ Free and Oandid Disguisi- 


tions,” d yn y flwyddyn 1749. Y 
mae targrfwyd A'n yn cynwys llawer 
on u ar Ffurfw u yr Eglwys Es- 
galwad, FF chyn ygiadau, a rai cyfnow- 
wy argraff 
T y *' Gatholio Faith and d Ernie & “ Letter 
& Friend in the country.” (Gwel Chalm- 
ES nn Dictionary.) 

JOHN, LL. D oedd yn fab i 

sydd oedd yn byw 


hyd, farwolaeth ei dad my 
LANC rfu iddo ddychwelyd adref. Yn ny 


iwr i 
ER. newydd yr dam chwch myn yn 


dd y 
blynedd. an jn a6 Abertaws 
dlodd yn nouth D YM fel 
idog y gynulleidfa yny. lle Wnw, 
ac yn y wyddyn. HT cymndod i Halifax, 
wni ei swydd wein- 
yn Halifax am 


Mdogaethol 
dn gadw ysgol i 


gymaint a no blynedd, gan 


blant ieuainc, gyda chyflawni ei waith 
gweinidogaethol. Yn y flwyddyn 1800 sy- 
mudodd o Halifax i Lundain, lle yr 
byd ddydd eì farwolaeth. Pan nyn aros yn y 
brif ddinas, pre Thnerold achlysurol i'w 
frodyr, ond ni ofal 1 gweinidog- 
aethol unrhyw gynulleidfa; treuliai 
ei holl 2 amser mewn llafur llen 
y classios, JB yr hyn 
eriad. Bu SUT o 
r flwyddyn 182 y 
o LL. D. gan brif ysgo rdeen; ac o fewn 
blwyddyn neu ddwyn yn iddo farw etholwyd 
of yn aelod o'r o'r R.S.L. Yr oedd yn awdwr 
Dod adiad o wyddion Hynod, yn ddwy 
o Udygwydduon yn dwy 
cwrauol o 13 n 1800. 2. Ddau 
iad Gei Dosraol o ythyr Paul at y Rhufein- 
. 9. Gramadeg o'r iaith Roeg, 
Addeia ar y Pedair Hfeng 


yn mro 
ddol a dysgu 
yn uchel ei 
onawr 10fed, 1827. 
iodd yr urddredd 


Un o mao Fathisn Pwysg 1820. 

Gwrthateb i ddau Le Dri , yn nghy Ich 
1822. 12. Geiriadur Groeg a Seisneg, 1823. 
13. Ateb y Feirniadaeth Pseudo, yn nghylch 
1824, 14, Triolythyrau ar 1 Ioan v. 7, yn 
1825. 16. “ Analo, Latin,” sef eì Eirlyfr 
Lladin wedi eì ddiwygio, 1825. 16. Geir- 
iadur Groeg a Seisneg, 1825. 17. “Ety- 
mologia Greeca,” sef ei eg Groe 


Gyfundrefn amiltonaidd o dysgu ieith- 
oedd, yn 1826. 19. Ê lur WT Or ial 
Roegaidd, yn 1826. Gwel y (MontAly 
ifory,) am Ebrill, 1827. Ŵrth y gyfres 
flaenorol gwelwn fod y Dr. Jones wedi bod 
yn llafurus iawn ar faes llenyddiaeth, ac felly 


yn ddiau gellir ei resu yn mysg prif enwog- 


1on 

JO , BICHARD. Ganwyd ef yn 
Bala, «ir Feirion, I Hydref 20ain, 1813. ryd 
rieni ohn a Jane Jones, y p 
hwnw o'r Bala, ac wedi h Mynd 
an fod ei rieni yn l, cafodd fan- 
teision ysbrydol yn moreu ei oes. D 
odd yn foreu iawn ei fod yn meddu ar gyn- 


eddfau cryfach na'r c in. Yr oed 
rhagorol o ffyddlawn gyda'r l Sabbathol, 
yben. Pan o 


ao yn llafurus iawn i ateb eì 
as ch deg oed, adroddodd yn gyoeddus holl 

yfi Caniadau Solomon, yn nghyda nien J- 
osog o benodau pan yn ieu- 
anoiawn yn teimlo ) pryder dwys ar amserau 


y nghylch ei ddol; a phan 
cafan. addasi'w gychwyn allan 


rh lfyddyd, aml y crefai ar ei 
Ŵael | Ydy falu am deint istr a roddai Frddid iddo i 


gael arfer moddion gras son. Rhwym- 

MR fd i dd sg'l gu y ddyd o gyfrwywr 
Mr. h Mona ans, or Da a, lle 

gy danhaod r ragorfreintiau cref 

yddol, a , derbyni Met yn fuan yn aelod 

CylIawn, o'r eglwys Gynulleidfaol gan y Parch, 

ichael Jones. Yr oedd hyn wedi bod yn 


JON. 


gorphwys ar ei feddwl am fisoedd, ac wedi 
yn destun gweddïau taerion ganddo, 
Yn fuan ar ol ei dderbyniad yn aelod eglwys. 
yn glaf dyngodd yn dawel i 
yn iawn, ond ymostyngodd yn daw 
owyllyg Ri Arglwydd ; surodd yn 
ystyriaeth ei fod wedi ymgyllwyno i'w ofal 
a'i yneanaeth; ae adduned d, os arbedid ef, 
y on yn aith ei 
Waredwr, yT ì ì Mr ad gydag gyens Mm 
o ysbaid ei arosiad py , yn 
oedd chy y 


llyfrau bu: 
hefyd am 

llafuriai. yn 
ddyfal iawn yn y y Sabbathol. Yr oedd 


yn mhob swydd 

gynygid iddo, ac bleidiwr diba 
peth a dybiai yn lles i achos Crist, Gor- 
weddai llwyddiant y achos yn drwm ar ei 
feddwl, ac yr oedd yn destun ei weddïau 
taeraf. Ystyriaiei hun yn eiddo cymdeithas, 
a bod gan y deithas y Pe ynai iddi 


' hawl gyfiawn i bob c er oedd ganddo 

i wneuthur daioni. Fel athraw yn y ysgol 
; ffydd! 

hyny n fraint. 


dan a'i ddosbarth yn siriol, 
dol, Fe 1 
sbryd yn 
bod yn gy- 
clai lawer 
ul gyfarfodydd redd y 
oful mawr am gweddïo. Er 
yn fwy dymunol ddo bob amser beidio 
cymeryd rhan gyoeddus ynddynt, eto gofalai 
am danynt fel pe na fuasai neb ond efe i fod 
yn bresenol ynddynt. Ymdrechai yn ofalus 
i fod yn y cyfarf I gweddio boreu Sabbath, 
a theimlai yn annedwydd ar hyd. y dydd. os 
na byddai wedi bod yn bresenol ynddo. Yn 
y flwyddyn 1890, pan yn 17 oed, llwyddodd i 
1 ffurlio < Cymdeithas Areithyddol yr Ieu- 
enctyd ar Faterion Crefyddol,” cyfarfodydd 
hon a gedwid ar ol dyfod o'r capel bob nos 
bbath, mewn tŷ anedd gerllaw y dref. Yn 
y gymdeithas hon y dechreuodd draddodi 
ffrwyth ei fyfyrdodau, yn drwsgl ac an- 
iawn ar y dechreu. Bu y gymdeithas 
îon o les dirfawr iddo ef, ac i ddyn- 
ion ienainc ereill; a bu eu gweinidog, y 
Parch. Bichard Jones, 4 orth a chefnog- 
dd mawriddynt. O gylch mis cyn ei far- 
wolaeth, cyfarchodd gyfaill gan gyleirio aty 
or hwn die Bydd 
adgoffa am el y dynion ieuaino; 
gwnaeth les mawr, frawd, i ni ill dau.” Caf- 
odd pump o aelodau y gymdeithas hon, y 
naill ar ol y llall, eu gâlw gên egl s Dduw 
i'r swydd bwysig o bregethu. Nid hir ar ol 
ei dderbyn yn aelod eglwysig y bu heb ei 


gysur genyf 


JON 


Tr Fy 


a dagra 
mhwysder Si hun, a dy 
gofio am glTiO 


gwaith. Ond wrth 
ac unfrydol 


chwyl. 
chreuad fel wyd. Y gwrandawyr ag 


lol o gynydd, ac yn wir deilwng o gofnog- 
pryd hwnw 


unig 
ond hefyd 


. . 


dogion cymyd- 

ogaethol. Dadleuai ei fam wrtho y gallai 
fod yn ddefnyddiol trwy bregethu ychydig 
wid Amo. ac 
yn eì alw a 


thrwy hyny osod ei hun i fyn 

gy” ond ymroddodd yn hollol at yr iaith 
Seisnig, ac at iawn ddeall yr ysgrythyrau. 
Enillodd serch a hyder ei gydfyfyrwyr oll, 
a pharch pawb a'i hadwaenent. Teulu 
y Ŵ lld y bu yn lletya a ddyg dystiolaeth 
rymus ìawn am ei fanylwch, eì ddifrifwch, 
a'i diad i fyw er gogoniant i'w Ar- 
glwydd. Efe oedd y dirwestwr cyntaf yn yr 
athrofa, ac nid hir y bu hob gael ei - 
wyr yn gyffelyb iddo. Y Parch. D. Morgan, 
y pryd wnw o Fachynlleth, a gyflwynodd 
sylw eglwys Aberhosan ato fel un cymhwys 
lw bugeilio. Yr oedd yr eglwys hon yn 
flaenorol dan ofal Mr. Morgan. Buan iawn 
yr syillodd au serch ; derbyniodd alwad unol 

wrthynt i'w bugeilio, cymeradwywy 

alwad ganddo, a neillduwyd ef yn gyoeldus 


i yaith weinidogaeth Ebrill “ 18317, Tra 
wy araeth ar natur 8 R 
Williams, Dinas. y gwein 


Anerch y gweinidog 
leuanc gan Mr. S. Roberts, Llanbrynnaiu 
a'r eglwys gan ei chyn-weinidog, â R 

gan, r 


Mor- 

Wr oedd nifer luosog o yr ereill 
y dystion o'r undeb, a chadwyd yno gyfar- 
od tra chysurus. Bu ei weinidogaeth fer yn 


JON 


a — —_  — _ —— 


Aberhosan yn hynod o lwyddianus. Pre- 
gethai yn rymus ac awdurdodol. Nid oedd 
ei i weinidogaeth yn cynwys ymadrodd ffol a 
digrifol er difyru, ond u gwir 
caws dasobrwydd erllesâu. Nirwymai ei farn 
wrth farnau ereill, eithr barnai drosto ei hun 
bob amser pa beth sydd wirionedd, & chy. 
oeddai ef heb betrusder na_ braw. Dyw 
yn llym a chyffrous wrth bechaduriaid &n- 
nychweledig ; rh i hwynt allan o'u 
noddfeydd, ac anogai hwy yn daer a di ifol 
i ymostwng mewn pryd ger bron Duw. COor- 
onwyd ei ymdrechion a llwyddiant, trwy 
ycnbe anegiad o ugeiniau at yr eglwys o'r rhai 
a fyddant gadwedig. Bu yn 
; us iawn am adeiladaeth yr egiwys o dan 
ei weinidogaeth, gên eu rhybuddio i ochel 
ALAN a'u cyfarwyddo i deithio llwybr di- 
wch, Sylwai ynn neillduol ar ieuenctyd, 


yrau 


—_ —_— — 


a anogai hwynt i chwilio yr ysg 'T 
drostynt eu hunain, i Y gyfri ar Uu ys- 
brydol, ìi rodio yn ol y rheol ddwyfol ac i ar- 
fer yn ddiwyd bob moddion cyraeddadwy 
tuag at gynyddu eu doniau er eu cyfaddasu 
i lanw se d o ddefn 
byd dros Dduw. Yn y flwyddyn 1839 der- 
byniodd alwad daer ac dol oddiwrth nm 


eglwys yn. Rhuthyn i ymsefydlu yno, gan by 


yddioldeb yn y 


gymeryd ei gofal. Yr oedd amryw 
anwyl nddo yn awyddus iawn wn am id 
wyo yr alwad hon, gan farnu fod ei 

doniau yn gyfaddasach i ylch helaethach 
na'r lle yr oedd, a gobeithio y byddai ei 
ddyfodiad i i'r dref hone, o dan fendith ddwy- 
fol, a godiad i'r achos o'r iselder oedd 
ynddo aflwyd ef yn yr amgylchiad hwn i 
gyfynr mawr o ran ei ysbryd. Yr oedd yn 
gyfyng arno o'r ddeutu. un tu yr oedd 
eglwys wys serchog & chynyddfawr mewn am- 


Gyn tu arall yr oedd fae mi wndyn wg 


wad unol eglwys nyc nychlyd a » digalon, yr 


oedd hefyd yn drwm] og o ddyled. Ond 
trodd y fantol o ochr nthyn. u ei ddy- 
fodiad i Ruthyn yn yn adgyfodiad ad bywyd i'r 
eglwys yn y dref hono n nhymor byr ei 


weinidogaeth yn eu plith cafodd y fraint o 
dderbyn rhagor na chant o eneidiau i 
mundeb eglwysig, heblaw y nifer lluosog a 


dae. Adam ganddo yn y Graig a'r Pwll- 
Adgyweiriwyd yr & y dddoldy Pwll- 
Glas, yr edi cael ei ollwng ìi 


raddau mawr o ddiffyg 
adwyd addoldy newydd yn y Graig, 
yn un tra hardd 
u y flwyddyn 


cy 
Yn niweidiol arno. Wedi bnn aeth i 
aan agoriad capel Pen eyd ad drwy 
Wyddgwg ac wnh d gd 


60 


U ON 


rymus ac hodd yn rymus ac effeithiol i iawn i 
ru lluosog. Dychwelodd ddy 
yn erwoldod i'r Mn idy eì ye ll 
dodd hyd nes huno yn 


r ail hwyr Sabbath wedi id do gyraedd tŷ 
ei fam, sef Hydref lTeg, 1841, oedd es- 


mwythie iddo oni chai regethu. Gan aregoth 
th- 


ei beth go am tal— 
natur wedi llwyr ddi ygio. 


eglwys O dan eì ofal yn p 
wl yn ei oriau diw 


deithas og a dao Tleeda 


Cy uno arnaf ofn 


Yn neillduol 
ganddo ì 
“ O fy 
yr ânt eto a 
Ynsgar, a ao Ŷŷ fy holl lafur yn ofer!” 
Ei gyngor diweddaf aaa, ar iddynt. ymarfer 
llawer eddïo, a bod yn barod i gyfarfod 
Duw. Wedi edi hyny Sd Galwo trwy 
ved i ofal Pen yr e odd ei 
berthynasau ato ìi ffarwe aar ag ef, a ch 
odd hwynt, *“' Cawn weled ein gilyd eto ar 
fryniau anfarwoldeb.” Fel hyn y terfynodd 
ei oes, nid yn yn unig yn dawel, ond yn orfol- 
tY boreu dyd id fercher, Hydref 26ain, 
841, yn yr wythf wydd ar hugain o'i 
oed. Fel pregethwr, “' Efe oedd ganwyll yn 
llosgi ao leuo; a ninau oeddym 
v ysgar I rodio dros amser yn ei oleuni 
e , 


bregethau oeddynt wedi eu myfyrio 
yn dda; ac nid 


W unig m iai hwynt yn 
dh yn yr ystafell, traddodai hwynt hofyd yn 
dda yn yr areithfa. Berwai ei galon allan 
y ethau. daa wnaethai N r brenin, eì dafod 

“ bin ysgrifeny uan.” Nid mater 
heb deimlad, na theimlad heb fater, fyddai 
ganddo, ond 


ddau yn nghyd; mater wedi 
ei chwilio a'i yfyrio nes ei ddeall Ud l yleimlo, 
a theimlad wrth ei osod allan a'i gai a 
deimladau ei wrandawyr. Yr oedd ei ada 
yn goeth a phureidd, ni ddefnyddiai un ad 


8er ariaeth nao ymadrodd isolwael, 
ond geiriau detholedig a chymreiwl 
wng o urddas a nodwed weinidogae 


efengylaidd. Yr oedd ei bregethau bob ar Re 
8er an wir ddefnyddiol, yn goleuo y doell, 
yn deffro yn galadl ergnaad yn cynyrfu y serch 
iadau, ac argraffiadau ar y y galon. 
Enillodd ŶD ogrwydd helaeth iawn mewn 
ychydig iawn o amser, ac oedd yn wir 
deil o hono. Dywedai y diweddar Wil- 
liams or Wern, wedi ei wrando yn pregethu 
unwaith yn Llynlleifiaid, “* Yr wyf yn teimlo 
fy hun yn fod onach ì farw wedi clywe y 
bachgen yna yn pregethu; ni 

am danaf fi, y mae ereill yn codi ag ydynt t 
wedi ei dysgu i drin arfau y weinidogaeth. 
Fel gweini 'E yr oedd yn meddu ar gy- 
mhwysderau helaeth iawn i ymdrin a mater- 


6 i awd 
yr ' eglwys dan ei ofal; obl yd 
llaì oedd ei 


d mewn sbryd doe 
yr yn y weinidogaeth, 


ion egl 
ymddiri 
gweinyddai ei s 

teb, cariad, a p 

barch yn mysg ei 


ll. Ni 


JON 


6l JON 





er ei fod. yr ìeu yn mron yn eu plith. 
Yr oedd gan bawb fawr ymddined i'w farn 
a'i r; edrychid arno fel henafgwr, a 
id ef fel yr 

JONES, THO » paentiwr tra enwog, 
ydoedd fab ieuengaf gwr boneddig, yn ber- 


chen tir, ger Aberedwy, yn sir Faesyfed, lle 


y the 
yn 1762, bu farw ei e cyn 
iadau, drwy wneud ewyllys, 
achos i Jones ieuanc 
heb dderbyn unrh doliaeth. Ymsy- 
mudodd ì Lundain; a chan fod ganddo 
chwaeth dda mewn paentiaeth, efe a ym- 
rwymodd fel astudiwr y gelfyddyd gyda'i 
wladwr Wilson; a y naill n dra 
off o'r llall. Wedi paentio amryw ddarlun- 
ïau yno, y rhai a dderbynid gyda chymerad- 
aeth mawr y cyoedd, efe a ymadaw- 
odd tua Rhufain yn 1776; ar ol hyny efe a 
ymwelodd a_ Naples, lle yr arferodd ei allu- 
oedd gyda llwydd iantmawr ; ac yma gadaw- 
: odd ar ei ol amryw ddarluniau rhagorol yn 
brofion o fi dd celfyddydwr Prydeinig. 
Bu ei arosiad yn Naples yn hwy nag yr am- 
canaanl mewn canlyni iddo od a 
boneddiges o'r n yno, yr hon, y 
diwedd, a briododd efe. Ar ei dychweliad i 
Loegr nis anghofiodd ei bwyntel, eithr efe a 
aeth rhagddo, ac yn yr ard giad o flaen 
yr athrofa Freninol efe a enwogodd ei_hun 
yn anghyffredin yn ei ddau ddarlun o'r “Cam- 
pi Phlegrei.” Efea barhaodd i ymarfer a'r 
grefft yn Llundain dros flynyddau lawer, lle 
y cefnogid ac y noddid ef yn helaeth; ac y 
mae llawer o'i weithiau ar wasgar yn mysg 
cynullion y brif ddinas. Ar farwolaeth braw 
hynach iddo efe a ddaeth yn feddianol ar 
y teulu, i'rhon yr ymddeolodd; ac yno 
igodd hyd ei farwolaeth yn Mai, 1803. 
Malkin's Sowth Wales.) 
J ONES, THOMAS, darlithiwr tra enw; 
nghole , Caergrawnt, a an 
yn Berriew, dir Drefaldwyn, yn 1766. Nid 
oedd cyfrwng ei addysg, tan gyraeddodd ei 
12fed flwydd oed, yn ddim amgen ysgol 
wledig yn Berriew, ac ar ol hyny yn y plwyf 
cyfagos, Kerry. Yna wyd e 
ramadegol Amwythig, lle yr n 
saith mlynedd. Tra yma efe a roddodd brof- 
ion eglur o'r galluoedd hyny a ddadblygodd 
efe mor ysblenydd mewn amser dylynol.. Yn 
1774 derbyniwyd efi goleg St. Ioan, Caer- 
hwn yr i 


1779. Yr oedd ei riaeth y pryd hwnw 
mor amlwg, fel nas beiddiai neb dynu'r dorch 
agef; a T oddwyd yr anrhydedd o “' senior 
wrangler” iddo cyn i'r arholiad ddechreu; 
felly daeth yr ail safle ìi fod yn bwynt uchaf 
y ctadledd. Ymddengys ei riaeth 
ei amlwg yn yr amgylchiad iddo gaol ei 
i athraw i'r “second wrangler,” y 
genedig. Herbert Marsh, esgob diweddar 


— . —_— _—  —Y i Y XAXk 


Peterborough, yr hwn a gydnebydd ei ddiolch- 
garwch mewn cofiant serchog o'i hy- 
o 


rddwr, a anfonwyd ganddo i'r “ Encyclo- 
ia Londianensis.” Yn 1781 etholwyd 
efyn gymrawd o ì 


le, Drindod; ac 
1787 penodwyd ef i'r swydd o benathraw, 

hon swydd a ddaliodd hyd ei farwolaeth. 

n 1786 a 1787 efo a gisted ai fel cymedrol- 
wr yn yr ysgolion athronyddol, lle - 
ddangosai eì fanylder ai anmhleidgarwch 
yn eglur ìi bawb. Am lawer o flynyddau 
cymerai ran bwysig yD arholiadau y senedd- 
dy eithr ar y diwedd efe a ymgyfyngai at 
ddyledswyddau athraw y coleg yn unig. Yn 
hyn efe a ddangosodd alluoedd, braidd 
anghymharol, gyda didwylledd nad ellid fyth 
ragoriarno. Oan ei fod yn berffaith feistr 


ar ei bynciau, at-dynai ei ddarlithiau 

wastad ryw sylw anarferol; a elai 
hwynt yn ddyddorol, hyd y nod i'r rhai nad 
oedd chwae ganddynt at archwiliadau 
gwyddonol. Nis gellid eì ddarbwyllo i gy- 
oeddi dim o'i ddarlithiau er ei ell lawer 
gwaith; ac un o'i ddymuniadau diweddaf 
oedd, na b i i'r un o'i lawysgrifau gael 
eu har. Yr unig weithiau a gyoedd- 


odd ydoedd pregeth ar ornest, (duelling,) ac 
anerchiad i wirfoddoliaid sir Drefaldwyn. 
Bu farw Gorphenaf 18fed, 1807. 

JONES, RICHARD, Llwyngwril, oedd 
bregethwr perthynol i'r Annibynwyr sir 
Feirionydd. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1780, 
mewn amaethdy o'r enw Tydu, plwyf Llwyn- 
gwril, yn nghyffiniau deheuol y sir grybwyll- 
edig. Yr oedd ei rieni o ran eu hamgylch- 
iadau yn lled gysurus fel amaethwyr cy- 
ffredin, Ychydig cedd y pryd hwnw o 
fanteision dysgeidiaeth yn y wlad; ond 
ngwyneb yr ychydig fanteision a gafodd, 
dysgodd ddarllen g yn unig; ond ni 
ddaeth erioed yn ddarllenwr gwych. Am 
ysgrifenu na rhifo, ni ddysgodd ddim o hyny 

ei oes. Nid oedd ynddo fawr o duedd 
at alwedigaeth ei dad, nac yn wir at unrh 
alwedi ath crall. Yr gedd y anneheu er 
phob peth yr ymaflai eì law do 
doetun chwerthiniad gan bawb a'i gwelent. 
Nid oedd yn awyddus igwn i wneuthur dim ; 
a phan y ceisiai wneud, nid;oedd ganddo fedr 
ar eì orchwyl fel bachgen arall. Yr oedd ei 
achos yn gorphwys yn drwm ar feddyliau ei 
rieni; a dywedai ei dad mewn soriant a 
thosturi, “ Ni wn ì ddim beth i wneud o Dic 
yma—a wyddost ti Gaynor ?” meddai wrth ei 
wraig. “'Rwy'n meddwl y byddai yn well 
ill ei frawd ; 
dda.” At Will 
gwrych- 


ddiaeth; yr oedd 
ynddi, fel yr oedd yn ble- 


d 
bwythau yn ngwisgiad yr esgidiau mewn llai 


JON 


— 





o amser nag y buasai ef yn eu euthur. 
Crybwyllai un ei bod hi yn cofio Richard 
Jones yn dyfod a phâr o esgidiau newyddion 
iddi hì pan oedd yn eneth ieuanc; aci'w thad 
ei hanfon y bore hwnw ì gyrchu y ceffylau 
o'r cae. a aeth ar redeg trwy y gwlith ; 
ac erbyn iddi. dyrn yr oed el ard 
yr u. Ni fyne yn un 
no cd go do Mi 
o 'engrhaifftiau o'i a'i 
min er dangos na fedrai efe wneuthur 
dim fel dyn arall, er ceisio ei oreu. Ychwa- 
negir un eto. Pan oedd efe gyda'r milisia, 
lid nad oedd efe yn hollol fel dyn arall. 
an oeddid yn addysgu y milwyr newyddion 
hyn ìi drin eu harfau, a'r hyn a berthynai i'w 
swydd, ymddangosai ef yn fwy anfolrus yn 
hyn na'r cyffredin. Dygwyddodd iddynt un 
diwrnod ddyfod i'w gymydogaeth ì dderbyn 
add ysgiad hwn, yn enwedig i drin y gwn. 
Wedi i ynt osod nod ì anelu ato, daeth o 
ich ones i yg. Crynai trwyddo 
wrth barotoi ei wn; a chynygiai ollwng yr 
ergyd, ond methai gan ofn. nad oedd y 
rhai cyfagos iddo heb arswyd am eu heinioes, 
eto nis gallent ymatal rhag chwerthin am ei 
ben ô'r diwedd gollyngodd Hn ergyd allan, 
ac i ba le yr aeth ond i'r ddaear ychydig 
latheni oddiwrtho. Dro arall, rhoes ddefnyd 
dau ergyd ar unwaith yn eì wn; ac yn ngo- 
llyn iad hwnw allan, gwrthdarawyd ef 
ddo nes oedd yn ymestyn ar wastad ei gefn ; 
ac yn eì fawr ddychryn gwaeddai groch, 
gwn ddywedyd, “Na na'n widdionedd i, 
thaetha i eddgyd byth ond hyny—na na'n 
widdionedd i.” [Byddai R. J. o herwydd 
bloesgni ei dafod yn swnio yr 2» yn dd, a'r s 
yn 4A bob amser wrth marad.] Mae yr am- 
gylchiadau hyn yn dangos nad ceisio bod yn 
anhylaw yr ydoedd. Oni buasai ei fod yn 
fwy medrus mewn rhywbeth nag oedd yn y 
pethau hyn, nì buasat yn wrthddrych teilwng 
o goffadwrineth.. Ond y mae yn gyflawnder 
a'r oes iddi wybod am ryw gymaint o ddiffyg- 
Ììon y rhai a goffeir, yn gystal ag am eu rhin- 
weddau. Felly hefyd nìd hawdd yw rhoddi 
darluniad teg o Richard Jones, heb wneuthur 
yny ag yn*au. oes genym hysbys- 
rwydd helaeth am ei ymgyflwyniad yn aelod 
eglwysig; ond ymddengys mai gyda'r Trefn- 
dion Calfinaidd ymun gyntaf yn 
moreu ei oes; ac iddo dreulio emryw fly- 
nyddoedd gyda hwynt. Tua'r flwyddyn 


1804, ymadawodd ar Trefnyddion. Beth fu 

achlysur o hyn ni yn gwybod yn 
hr. n eì yn dawled a'r Trefnyddion, 
erfyniai ar y Parch. H. Pugh, Brithdir, ddy- 


fod i bre u i Lwyngwril ; â'r hyn y cyd- 
gyniodd y gm enwog hwnw; ac yn ddioed 
ymunodd . Jones a phump neu chwech 
ereill, yn eglwys. Dyma ddechreuad yr achos 
Annibynol yn y rhan hono o'r wlad. Yr 
oedd yn dra nodedig yn mawredd ei gof, cyf- 
lymdra a threiddgarwch ei ddeall, a helaeth- 
rwydd eì wybodaeth, yr hon a gyraeddodd 
trwy eì ddiwydrwydd mewn darllen, myfyrio, 
ym u, aholi. Yr oedd son am gof Dic 

ydu trwy'r ardaloedd, a hyny yn mhell cyn 


62 


JON 


iddo enwogrwy 

A lai gyda rhwyddineb y p 

lywsai, yn enwedig os 

cd o herwydd anghofio rhyw 

gofid o herwydd anghofio rhyw sylw o'r bre- 

geth, ni byddai raid iddo ond rhedeg i'r 
ithdy at Dic Shon, a chaffai ei ddwyn o'i 
llod yn ebrwydd. Yr oedd yn hyddysg 


iawn yr ysgrythyrau, fel llesid 
hawdd ei ystyried fel mynegei Uyw y gymy- 
dogaeth. Pe gofynasid iddo pa le yr oedd 


unrhyw adnod, dywedai yn y fan, ac - 
ffredin efo a'i hadroddai yn lled gywin. Nid 
waith o ran ei ddeall 


hadwaenent, nid yn bobl gyffred 
in, cithr gan ddynion o i ï 


mewn gwyl pe cawsai fanteision dysg 
more eì oes, msgwyddom. Yr oedd yn 
eall trefn iachawdwriaeth yn ei hamrywiol 
gangenau a'i chysondeb yn rhagorol; a'i 
olygiadau ar ei phrif bynciau, Jnegys ìawn, 
prynedigaeth, gwaith yr Ysbryd, eiriolaeth a 
meichniaeth Orist, &c., oeddynt hynod o eg- 
lur. Â rhoddi pob tegwch i'w gymeriad fel 
deallus yn yr ysgrythyrau, anhawdd 
fyddai cael neb tu hwnt iddo yn hyn. Mae 
eì ddarllengarwch hefyd yn un o'r prif bethau 
a hynodent ei gymeriad. Y fath oedd eì 
syched am wybodaeth, a chymaint oedd ei 
hyfrydwch mewn darllen, fel y daliai ar bob 
cyfleusderau o fewn ei gyraedd i feddianu 
yfrau, naill aì mw eu prynu neu eu ben- 
oM” enwedig Tr u ar ddnwin ddiaeth, 
Ŵ) y n hono n d 
ei feddw Wafario. Pan oedd yn yn d 
â'i gelfyddyd fel crydd, nid yr esgid a welid 
eì law ef amlaf, ond y llyfr, yn enwedig y 
ibl. Nid darllenwr mawr yn unig oedd 
efe, ond yr oedd yn fyfyriwr mawr hefyd. Yr 
oedd eddylger nodedig; byddai ganddo 
ryw ddefnyddiau neu gilydd yn cael eu malu 
yn melin ei od yn wastadol. Yroedd 
yn gampus fel euwr. Ac am eì ysbryd 
Ymofyngar, da y gwyddai y inidogion a 
furiasant yn n ei gymydogaet , sef Morgan, 
Llanfyllin; Griffiths, Tyddewi; Lloyd, To- 
wyn; ac ereill a ddeuent heibio yn achly- 
surol; oblegyd nid oedd iddynt heddwch tra 
yn ei gymdeithas gan ei holiadau a'i wrth- 
ddadleuon; diameu iddo roddi eithaf prawf 
lawer gwaith ar eu bodaeth a'u hamyn- 
edd, trwy ei ymofynion diddiwedd am ryw- 
beth neu gilydd bob cyflo a. gaffai. Dylynai 
hwynt o'r naill fan i'r llall, fel mai prin y 
caent seibiant rhwng oedfaon i feddwl ond 
ychydig am eu pregethau. Pan ddechreuodd 
regethu, nid oedd y gorchwyl yn beth dy- 
eithr iddo, oblegyd arferasai eì ddawn cyn 
hyny am flynyddoedd i esbonio dan y gylpud. 
i 


oedd ond megys newid y lle y safai arno, 














JON 


63 


JON 





dair neu bedair o risiau yn uwch. Nid oedd 
efe ar eì gychwyniad ond cano iawn fel 
pregethwr, mewn gymhariaeth i i'r ddaeth 


mhen ych yddoedd wedi , yn 
enwedig U Yna dlully yn trin eì ha fydd 


gan 


pulpud, dywedai rhyw wraig oedd wedi 

gwrando arno wrth ei chymydogion, 
' Wel, y n mae hi wedi darfod ar Dic yn lan; 
fynor 


o ymroi ati, neu eirhoi i fyny.” Pan 
a dywedodd, “ Wel, 


hyn, iddo, aeth fel saeth 1' w galon, 
widdionedd ina, oth 
WN eli William Thion a deyd felly 8m 
» y mae wedi myn'd yn wan o 
addnaf.” go yn 
a digaloni, efe a 
wygio & chyn 
bregolis íydd doethach. 
regethwr c us, arfe 
wdd, 


pryd nad oedd yr hen 
gywir beth oedd eu priodol ystyr. 
am brofedigaeth Daniel yn cael ei daflu i 
ffau y llewod am ei ddiysgogrwydd yn ei 
grefydd, efe a ddarluniai y llewod yn ei 
yfarfod dan ei foesgyfarch ef. “' Dacw un 
dwad ato, ao yn gofyn iddo Âow d$ 
dw, (hyr; & hen lew mawdd addall yn deyd 
wrtho gan ethtyn eì bawan, Âow ds dw, ow 
di dw, Printh of Welth.” Dywedwyd wrtho 
ar ol hyn gan gyfaill a garai ei los, “ Richard 
Jones, rhaid i chwi ofalu am iaith well 
regethau, onide chwi ewch yn wrth 
worthiniad y rhaì a t ddal ar 


Tywywg 
bu Daniel yn Dywysog Cymru e 
“* Taw, fachgian,” ebe efe, a'idynaydio?” 
dan synu, gwenu, a chywilyddio. “ Ie, yn 
wir,” ebe hwnw. “ Wel, ni thoniai b 
am ei enw ond l hyny. Derbyniodd y sylw 
yD garedig iawn r oedd ganddo ambell 
en ddidderbyn wyneb a ddywedai 
wrtho am ei ffaeleddau yn y pwlpud, er na 
byddai y cyfryw i'w gy u ag ef mewn 
th ys yrol. Hawdd fyddai 
ddo ef wei ayb wrth ymdrin a rhyw 
wne o ddadl, ll syniad. bya 
& enw: yweyd, “ We 
mae Iootodd 6 fm yn golygu, &o wel Tyn 
ymae Doctodd Owen' y. yn deyd, ac y mae 
enddy yn deyd wel ! hyn, a Doctodd Watth 
cyl ì fath; ond wel yma dwy $ $ yn deyd.” 
thai gam a'i fraich gan 
mor angor do ï byddai m adrodd,—“' ond 
wel yma ddwy yn mn deyd Dywedai hen 
gyfaill wrtho ef, * y mae eich dull 
yn son am farn. awdwyr a a'cb barn eich hun, 
yn ymddangos yn lled hunanol. Beth ydych 
H 


Henry & Doddridgo, Owen 
a Watts, dynion mawrion mewn dysg â gwy- 
bodaeth ? Pan y gonioch fod eich y bart chwi 
Tyn” wahanol i 'r a hwy, caedig a 


bob amser jn îy 
hunanymwadol,” e a dder 
mewn sirioldeb, ac a ddiwygiai yn y peth 
Pa ryw gymaint o'i - 
ion wrtho êl ge, oblegyd arferai 
ddyweyd wyll ei farn ar ambell 
bwno, mŴylyg yn yden a nhw yn y fan 
yma, 'wyi e'r gwŷdd da_add y 
awyd Yma,” nith trwy ei ymroad & 

d, daeth yn mlaen o yadd i radd 
odd enwo ogrwydd. mawr, ao ystyr- 
ied ei fanteision. mai fel pr regethwr 
teithiol y daeth eì gymeriad yn fwyaf cy- 
oeddus i'r cyffredin, dhyn gwneu olwg arno yn 
|i sefyllfa hono; a ur hyn, 
dylem yM yd mai c co od ddirfawr i'r 
n da Fr cymydogae ethau 
e. lafar; 

Mr Caio, ddednwundd ylch el 
iol s ychydig & fwynhawyd byth 


chwi o ddyn wrth 


bob angenrheidiau iddi. a chy- 
fansoddai nifer digonol o bregethau, gan eu 
trysori yn dda yn ddod yn mawr, ac yn gy 
ffredin Yo a'u Tradd gyntaf 

fel y byddent yn ddyfnach y yn ei L dd gen ac 


yn rhwyddach ar ei dafod. wrdd, a'r go N 
â'i go 


odol, dae ef yn cych 
fawr dan y eedd yn ei law, a chan 


sythed a. a ph buasai wedi bod yn sawdwr am 


ugain mlynedd, ac mor heinyf ar ei droed a 
llano. Ni. oedd. nddo na gwraig na phlant 
i ysbio yn lawn ar el cU OL, 8 na gofalon 


bydol i'w y ymddiriod I ì ofal neb, 

ben ei daith yn brydlawn a chysurus; ni 

chyhuddid efun amser eifod yn h 

Sysïod at ei gyoeddiad. Ar ol 

ongl yr aelwyd, gyda 
Ydd meddw yx 

uasai weli d yn ei oes, od ein 


cla, y bun sg yn 
w am ei fywyd r 
gan ynu mai tarw oeddo yrai 


yaa eion eI. 


ug eallai ei bod amsor priodol i gy^ 
chwyn, â i^r 
“ Arosw; 


amther.” Ofer fyddai ei berswadio ì aros 
wrth undyn—ffwrdd ag “get yn ddiymdroi. 
Wedi myned o hono i'r dy, eisteddai 





JON 


- — — ———— ———— — —— — —  —— — am 


ronyn bach i gael ei anadl, oblegyd yr oedd 
yn un tew a chorffol. Oodai ei olwg ar yr 
areithfa, ac os dygwyddai ei bod yn lled 
uchel, dywedai, ““'Daf fi ddim yna, ni dda 
ni mo'dd pwlpudau uchel yma, rhyw 
elldith ydyn' nhw ; mae dynion yn gwiddioni 
wrth wneud capeli. bydd fy mhen i yn tyddoi 
ynddyn' nhw; wfft iddynt. Tyr'd fachgian, 
ceithia y blocyn yna i mi dan fy nhraed.” 
““ Dyna fo, Bichard Jones.” — Yna efe a safai 
arno, a'r Beibl ar y bwrdd o'i flaen. Agorai 
ef, nid ar antur, eithr ar ryw fan penodol 
ddo a ragfwriadasai efe ei ddarllen. Dar- 
Ìlenai y benod neu y Salm gan ei hesbonio 
wrth fyned yn mlaen. Adde 
dd go anghelfydd ydoedd, fel y buasai yn 
dawdd i blant yr ysgol Sabbathol ganfod ei 
wallau yn hyn, a mynych y gwelid bechgyn 
ieuainc yn cilwenu ar eu gilydd wrth ei 
glywed yn darllen. ddai ef hyn yn dda, 
a bu yn brofedigaeth iddo rai gweithiau. 
Ond os nad oedd efe yn gampus am ddarllen, 
edryched pawb ati pan elai i esbonio, oblegyd 
buan iawn yr anghofid ei ffaeleddau yn dar- 
llen, gan eglurdeb a gwerth ei esboniad ar 
air Duw. Pwy bynag ni bydddai yno yn 
nechreuad My cyfarfod, byddai yn dra sicr o 
fod yn golledwr, canys yr oedd cymaint o 
adeiladaeth yn fynych i'w gael yn ei esbon- 
iad ef ar yr hyn a ddarllenai, ac a geid. yn 
ei bregeth. Ar ol myned drwy hyn, rhoddai 
benill allan. Ac os dygwyddai na byddai y 
canwr yno yn brydlawn at ei waith, hwyliai 
ef y mesur ei hunan. Ar ol diweddiad y 
mawl, “ Yddwan,” meddai, “ni awn ychydig 
at Wddandawdd gweddi.” Dechreui eì wed 
bwyllog a difrifol, fel dyn yn llawn o ys- 
bryd y gwaith ynddo. Byddai do 
ryw fater neillduol bob amser ynddi, a byddai 
hynod yn ei sylw o ryw amgylchiadau a 
fyddai yn fwy pwysig na ch in yn ngor- 
uchwyliaethau Duw at y byd a'r eglwys. 
Yr oedd ei weddi yn synwyrlawn a gwresog. 
Byddai ei deimladau weithiau yn ei orchfygu. 
Ar ol hyn rhoddai benill drachefn, a phan y 
rphenid ei ddatganu, eisteddai pawD, 
ddysgwyl clywed y testun. Hysbysal a dar- 
lleni ef, gan ddangos eì gysylltiadau, a'i 
egluro i'r ulleidfa. Yr oedd yn gampus 
âm hyn. Medrai ef amlygu ei olygiad arno 
mewn ychydig eiriau, oblegyd nid ydoedd 
un amser yn amleiriog. Yna drachefn cry- 
bwyllai y materion a gynwyaid yn ei destun, 
mewn modd eglur, ì 98, 8 naturiol iawn. 
Byddai ei u ar ei destun yn gyffredin 
: dlysion a tharawiadol. Byddai ei ym- 
ddangosiad yn rhoddi ar eì wran- 
dawyr ei fod yn feistr ar eì bwnc, a'i fod yn 
teimlo hyfrydwch ei waith. Yr oedd 
ganddo ddull priodol iddo ei hun yn yr hyn 
oll a wnai, ac ni bu erioed yn amcanu at 
ddynwarediad o neb mewn Yr oedd 
rhyw bethau yn ei ddull yn pregethu a bar- 
ent weithiau ì rai ysgafn chwerthin wrth ei 
wrando, ac yn wi 'ddai ìi 


mai darllen- 


wir gormod camp fy 
wyr go ddifrifol hefyd beidio gwenu wrth 
glywed yr hen Ddoctor; ond pob un ystyriol 
a esgusodai yn rhwydd y diffygion diniwaid 


54 


JON 


—  -—_——_ Gr —— eoe 


hyny, o herwydd yr adeiladaeth a'r hyfryd- 


wch a geid dan ei weinidogaeth. Wrth ddy- 
benu eì bregeth, dywedai, “ Yddwan, ni 
nawn ychydig o gathgliadau,” y rhai bob 
amser fyddent yn naturiol ac i bwrpas. Ar 
ol diweddu y cwbl o'r gwasanaeth 
weddi, edrychai em ydig gyfenw i 
yr ymgyf ag ychydi ìllion, l- 
iai tua'i lety. Os dygwyddai fod y noson 
hono yn dywell, ni syllai) gam heb ryw ar- 
wein dd ygoneet a ed dy dywys yno. 
n rhywle ar ol myn 
fechan, dywedai eì arweinydd Yrtho, “ Dyma 
ni yrwan, Richard Jones, yn ymyl y pont- 
ei gofìo. Mae'n 


bren hwnw, os ydych goll o'n 
, ond mi gymer 


siwr ei bod , 1 
gon o ofal am danoch chwi, gwnaf yn wir; 
ymaflaf yn eich braich, ac ni awn drosto yn 
araf ac yn ddyogel.” “Naddo i yn 
widdionedd i ddim doth dy bompdden di 
heno.” “O dewch, Richard Jones, dewch, 
mi gymeraf fi ddigon o ofal efo chwi, mi wn 
i am bob modfedd o honi, ac mi gewch chwi- 
thau gymeryd eich ameer. Yrwan, Richard 
Jones,” “ Gollwng fy mddaich, fachgian, 
gollwng fi, mi af fi ffodd addall.” “' Dyn a'n 
cato ni, mae milldir o gwmpas ìi fyn'd ffordd 
hono, 'rwy'n siwr, y munyd yma. A fedr- 
wch chwì ddim ymddiried aint a hyn yn 
ngofal rhagluniaeth i groesi rhyw afon fach 
felhon?” “'“Taw achadw thwn, mae thac- 
luniaeth wedi rhoddi peth wel hyn i'n gofal 
ni ein hunain, tydd'd oddiyma yn y funyd, 
awn ni ffodd addall, gwell gen 1 fyn'd ddwy 
filldidd o gwmpath na thoddi fy ethgyddn 
mewn ddhyw le ofnadw wel yna.” O dosturi 
at eì ofnusrwydd, âi ei arweinydd gydag ef 
rhwng bodd ac anfodd, gan synu wrtho ei hun 
fod dyn mor gyt ei synwyrau, ac yn bre- 
gethwr mor , wedi'r cwbl mor blentyn- 
aidd a hyn. Cyraeddodd y ddau y llety, a 
chyda'u bod yn y tŷ, “O bobol fach.” ebe'r 
Hen Lanc, “ dyma ni yn thaff unwaith eto.” 
Arol ei swper, darllenai o'r gair, ac 
yn in adroddai wrth y teulu brif fater- 
ion eì bregeth y noson hono, yn enwedig os 
byddai yno rywrai heb fod yn y moddion, & 
rhoddai ychydig gynghorion pwysig ac adeil- 
adol iddynt. Gorphenai y gwasanaeth teu- 
luol hwn frwy weddi. Teithiai fel hyn o 
fani fan am wythnosau, gan bregethu y nos 
yn unig, oddieithr y Sabbathau. Ni byddai 
eì daith yn ystod y dydd fawr hwy yn 
in nac o Bethlehem Juda i Jerusalem, 
el na byddid nemawr byth yn gofyn iddo, 
“* A ddaethoch chwi o bell heddyw, Richard 
Jones?” Er hyny yr oedd yn llawen gan 
bawb, weled yr en Lane bob amser; ac 
eithaf te a'i gymeria mynegu yma 
yr arferai lawer o ddoethineb trwy ddewis 
amryw o leoedd i letya yn mhob l lle yr 
elai, fel nad arosai yn rhy hir yn yr un man. 
Ymwelodd ar gylch a'r holl eglwysi Anni- 
bynol trwy Ddehau a Gogledd Gymru, fel yr 
oedd pawb a'i hadwaenent ef yn dysgwyl am 
ei ymweliad blynyddol â hwy. Un o rin- 
weddau dysglaer R. J. fel pregethwr teithiol 
oedd ei ofal rhag ymyryd. a materion rhaì 








JON 








ereill, a rhag cludo chwedlau o'r naill fan ì'r 


llall. Nid gorchest fechan oedd hyn; ond 
llir dyweyd am dano ef yn ystod y holl 
Hlynyddoed y bu yn teithio, na chyhuddid 
ef o fod yn chwedleugar ac yn gludydd new- 
yddion drwg ac anghysurus am weinidogion, 
eglwysi, na theuluoedd. Pan y dygwyddai 
iddo eistedd weithiau yn mysg y rhai a_ geis- 
ient hela rhywbeth o'i ben ef, medrai yr hen 
ill droi y chwedl heibio, a'i gollwng yr un 
ordd a mwg ei bibell ; ïe, mynych y clybu- 
wyd ef yn amddiffyn gweinidogion pan y 
clywai Fygrai y eu gwarthruddo yn eu 
habsenoldeb. Yr oedd ei haelioni ef hefyd 
un o'r rhinweddau a addurnent ei gymer- 
iad, oblegyd parod fyddai yn wastad ì gyf- 
ranu at bob achos telwng a ddygid dan ei 
sylw, yn enwedig yn ei gartref ei hun. 
Byddai ef bob amser gyda'r gyntat o'r gy- 
nulleidfa i estyn ei rodd. “' Yr oedd rhin- 
weddau Mr. Richard Jones yn gorbwyso ei 
waeleddau yn fawr. Ystyrid ef yn un o'r 
dynion callaf, yn Gristion didwyll, a'r pe 
gethwr galluocaf yn yr athrawiaeth sydd yn 
ol duwioldeb (yn ol ei fanteision) a welwyd 


erioed. Deallai ei Feibl yn r rol, fel y 
gellir dywedyd eì fî wr arn yn yr 
ysgrythyrau. Deallai Dduw yn ei gymeriad 


moesol a grasol, a'r Ysbryd yn ei oruchwyl- 
iaethau, mor oleu, a gosodai ei farn arnynt 
allan nad oedd modd ei gamddeall. Yr oedd 
yn feddianol ar ddeall cryf, yn neillduol 
mewn pethau crefyddol, ac ar olygiadau 
cyson ar drefn Duw yn cadw pechadur. Yr 
oedd ei gof yn rhagorol, yr hwn i raddau 
mawr a wnai ì fyny yr anfantais yr oedd 
ynddo o herwydd nad oedd yn alluog ìi ys- 
grifenu ei ddrychfeddyliau, ac i ddeall awd- 
uron Seisnig. Mynych y byddai yn ymofyn 
â'i frodyr yn y weinidogaeth am olygiadau 
ol awduron ar wahanol bynciau; ac 

wedi iddo unwaith eu clywed, byddent yn 
ddyogel yn ei gof at ei wasanaeth. Ar ol 
cylchymdeithio trwy holl Gymru am flynydd- 
oedd lawer, gwelwyd yr hen gyfaill yn dy- 
chwelyd adref o'r diwedd ìi fynedi *“'rodio 
llwybr ar hyd yr hwn ni ddychwelai.” Ni 
chafodd ond byr gystudd, yr hyn ydoedd yn 
fraint fawr ìddo. Awgrymasai ychydig am- 
ser cyn hyn fod awr eì ymddatodiad ef yn 
u. Pan fynegwyd iddo fod ei frawd, 

yr hwn oedd yn byw yn yr un tŷ ag ef, wedi 
marw, cyfododd o'i wely, ac aeth i gwr ei 
ystafell, gan ddywedyd yn wylofus, “' Wel, 
wel, Guto bach, dyma di wedi myn'd, dof 
finau ar d'ol di dethd yn union.” Gofynai 
ei chwaer iddo cyn iddo gael un o'i lesmeiriau 
marwol, “' Dic bach, leiciet tì fyw dipyn eto 


Fydd yn, nm o, th,” ob, efe. “A 
well gen'ti farw?” “' Wel y gwelo 
o'n dda,” ebe yntau. Llawer & BonTaei efe 


yn ei fywyd wrth ereill am weinidogaeth 

eu, a gwerthfawredd crefydd erbyn myned 
iddi; dyma ef ei hun yn awr ar fin yr afon 
heb arawydo ei chenllif. Ie, yr hwn a deithiai 
ddwy filldir o pes yn hytrach na chroesi 
cornant dros bontbren ganllawiog —ïe, yr 
hwn a gwmpasai ar eì draed. ugain milldir o 


65 


fforddi fyned o Abermaw ìi L 


JON 


gwril, yn 
hytrach na chroesi yr aber ono mewn 
bâd, gan yr arswyd oedd ynddo rhag croesi 
dyfroedd, —wele ef yn awr, pan yn dechreu 
gwlychu ei draed yn afon angeu, yn mynegu 
eì gyfeillion, a hyny gyda sirioldeb a 
lder, nad ofnai ef niwed, gan y gwyddai 
od ei fywyd “<thaff” Nghrist cyn 
dyfod yno. elly adawodd â'r bywyd 
hwn Ohwefror 18fed, 1853, yn 73 oed, ac 
aeth i mewn i lawenydd ei Arglwydd. 
JONES, JOHN, Aberdar, a anwyd yn 
Mhantlluest, plwyf Llanarth, Ceredigion, 
Gor. 20, 1802. Efe oedd. y pedwerydd plent- 
mn a'r ieuengaf, i David a Jones, o 
lettwr. Yn y lle hwn bu hen ì id ei dad 
trigianu am oesau digof gan neb, a medd- 
manent ef, yn gystal a_ lleoedd ereill yn y gy- 
mydogaeth, rhai a barhant yn eiddo y 
teulu hyd hedd Bu farw y brawd henaf 


bwlian yn n 


un ysgol a Jo ones nes yr 
coleg, gyda'r athraw clodfawr o Gastellhywel. 
Yn llwyddyn 1823 aeth i'r coleg yn Ng T- 
din, lle'r oedd y Parchedigion D. Peter a 
. L. Jones, Clynadda, yn athrawon ar y 
pryd. Ymadawodd a'r coleg wedi treulio yr 
amser arferol o bedair blynedd, yn y flwydd- 
1827. Yn Awst, 1828, derbyniodd alwad 
1 ymsefydlu weinidog yn St. Clears, â'r 
hon, o herwydd rhyw reswm, ni chydsyniodd. 
Yn y flwyddyn 1829, derbyniodd alwad oddi- 
wrth yr eglwys Undodaid Hm Mhantydefaid, 
Llandyssul, wedi ei h dogan y Parch. 
John Thomas; nid atebodd hon ychwaith yn 
gadarnhaol. Y flwyddyn ganlynol bu yn 
aros am beth amser yn Llandyssul. Tua 
diwedd haf y flwyddyn 1831, bu yn ymgyng- 
hori â'r Parch. ohn James, pa un a fuasai 
oreu iddo agor ysgo t. Oiears ynte 
yn Llanwnen. Beth bynag , tueddwyd 'ef i 
aros Ngheredigion, gan y cawn ef yn 
Hydref y flwyddyn hono yn agor ysgol yn 
y Gribyn, ger Llanwnen, mewn cysylltiad a'r 
arch. Rees Davies, Capelygroes, “lle 
gwnei o'r ysgol, a phob peth at eu gilydd, 
ir a dimai y dydd, ond fod yno lawer na 
thalasant am eu hysgol hyd heddyw.” Yr 
un flwyddyn yr oedd ef a'r Parch. Owen 
Evans, yn pregethu yn Mhantdefaid, er nad 
ymsofydlodd yno ychwaith. Yr oedd myneg- 
ys ei dynged ef yn cyfeirio ffordd arall. Caf- 
odd alwad o Rhydyp&rc yn nechreu y flwydd- 
1833; ond yn Chwefror aeth yn weinidog 
1 Hen Dy Cwrdd, Heolyfelin, Aberdar. Ar 
yr ail o Orphenaf, yn yr un flwy 1833 
agorodd ysgol ramadegol yn Ho fain. 
Dyma ei faes ef mwy. Tua'r amser hwn 
ymunodd mewn glan briodas ddedwydd âg 
Anne Rees, Cilygeil, ger Llanbedr. Llafuriai 
yn ddewr a diddcrbyn eb ar y maes hwn 
nes daeth y wys olaf i'w hol adref, Rh 
1863, wedi bod yn weinido ddlawn i'r 
Hen Dy Owrdd am 31 mlynedd. Y pryderon, 
y llafur, y cysuron, y myfyrdodau, y llwydd- 








iant, a'r siomedi 
y mer d di-1ldi d 
. ewr, di-ildio, ymo , cyd- 
wybodol rhydd oddiwrth bob fhloodd, a dau- 
wynebedd, ì a gormes; un yn d nno 
ac wyn yn well na'r cyffredino 
o iant dynion Todd Mr. Jones. Ceid m 
o swn mewn llawer teml; mwy o hyawdledd; 
mwy o ehediadau dychymygol a barddonol; 
ond yr oedd rhyw afael dyn gan ei lais ì, 
ei ymresymiadau manwl, ei ddyw iadau 
miniog, a'i ì nest, craff, a'i ffurf 
wraidd, ar ddos 


llaw gleddyfog, bigog, aty 
ai farw 1 
ei geryddon; ni phylaì ei saethau, ac ni 
lanwai obenydd gyf bluf ì neb. Fel adwr, 
ac ystyried eì eusderau, gwnae 
mae'n debyg, na nemawr o'i y yfoedion a'i 
gy Ni chyoeddodd lawer mae yn 
wir; ond rhaid ywyriod pa beth oedd yn 
rhesymol i'w d ysgwyl. Gweinidog yn 
rhwym wrth ei ysgol a'i gynulleidfa, beth 
lawer a ddysgwylid iddo gyoeddi fel awdwr ? 
Pa le mae amser gan weinidog o'i fath ef i 
fod mp awdwr? Efea ysgrifenodd lawer, ac 
yn , yn ol ei amser a'i gyfleusderau, me- 
gy “ Edifeirwch gwely angeu." 1836; “Y 
cyntaf i blant sgol Sul,” 1839; 
eithad o lythyr Cogan ar y Drindod ;” 
“* Galwad L ar yn aab yd i droi at Dduw,” 
1840; “ ar y er 
Ysbryd Glan” 1846; ** Crwth ŵy y Clet- 
twr, 1848; “'Traethawd ar y Sabbath;” 
“ Casgliad o Salmau aH u,” yn 1867; 
sef pigion o Iolo, Thomas Evans, Josiah Bees, 
a rhaì hymnau newyddion o/waith ei frawd, 
Roes Jones, Nr nghyd a dwy o leiaf o'i waith 
eihun. Ni yn annhebyg nad oedd ef 
'r blaenaf i feddwl am Gyoeddiad misol 
l'r Undodiaid. Aw ai efo am un o leiaf 
mor ar a mis Medi, 1835, er mai mis 


grifenodd rì hiraeth nad 
ym Pr brydiau rhaid 
yn defnyddio geiriau geirwon—caletach nag 
y i llawer fod eu heisiau. Ond yn 
yc in yr oedd ei arddull lur, sym, 
nerthol, ac at h pwynt. ngrifona! el y 
derbyn wyneb, ac hebdreulio 


asal ysgmif- 
mr Fm 


yfr natur am Dduw,” oedd profì fod pob 
poen ag y gwyddys ei ddyben yn tueddu i 
peau dyn; ac mai yr unig gasgliad teg ellir 
dynu, lle byddom yn methu canfod y dyben 
yw, mai yrun yw eì amcan. Yn “Nuw a'i 


ddybenion yn ol eì Air,” dangosai o'r Beibl, 
mai Bod hollalluog yw Duw; anfeidrol eì gar- 
iad a digamsyniol ei ddoethineb; yn fedd- 


ianol ar allu ac ewyllys i wneuthur y cyfan 
mewn perffeithrwydd i buro pob drygioni. 


JON 
Daliai mai lygiadau h unig sydd 
deilwng o dw oeth a holl uog, & chan 


hyny y rhaîd mai hwy sydd gywir. Yn y 
fl ddyn 1865, cyoeddwyd chwech o bre- 
gethau rhagorol o'i eiddo, wedi eu hysgrifenu 
oedd yr awdwr yn ieuanc. Y maent yn 
angos meddwl , uog, dan ddysg- 
yblaeth, yn gweithio ei gyniadau yn 
oleu, yn gystal a theimladau gwir Gristion- 
ogol. Dangosant addfedrwydd a gorpheniad 
nodedig mewn gweinidog ieuanc. Yr ydym 
dan addewid o gael dau rifyn arall o'i bre- 
gethau, gyda graffiad; a hyderwn y 
galluogir y cyoeddwr i fyned yn mlaen aì 
waith yn . Yr oedd Mr. Jones yn ieith- 
ydd medrus,—yn Roegwr, Lladinwr, a Chy- 
mreigydd da. Yr oedd yn dra_hoff hefyd o 
athroniaeth naturiol. Bu yn areithio yn 
Aberdar, Merthyr, a'r cylchoedd, ar serydd- 
iaeth, & gwahanol gangenau athroniaeth 
naturiol. O ran u philosophyddol, 
Necessarian a Materialist cadarn ydoedd. 


Credai yn ddiymwad iau, a seil- 
iai ei grefy di arnynd, Twyn yn yr Hen 
Gyfres o'r Ymofynydd, " au yw 


edig fawr ìi mi ag y gwna yn awr. 
Ar dystiolaeth gwyrthiau, ufuddhau y orchy- 
mynìon Duw sydd eisiau. Moesoldeb y 
iauimi.” Yr oedd yn groes iawn 1 
ryfel a thywallt gwaed, & gwastraff gwallus 
ywodraethwyr. Yr oedd yn groes hefyd 
i'r New Marriage Law, (1837,) yn gystal a'r 
Poor Lav 4ct. Oran y dyn od an, yr 
oedd ei olwg yn anghofìadwy. Credai pob 
un a'i gwelai eì fod ef yn rhywun, ac iawn y 
troai eu casgliad allan. erai Dr. 
Chalmers ofyn, pan glywai am ryw ddyn a 
fawr ganmohd, ““ A yw e'n ddyn o b u?” 
Atebasai Mr. Jones yn hollol ì feddylddrych 
y Dr. am ddyn mawr. Fel dyn, yr oedd yn 
rffol, briglìwyd, penfoel, a'i wyneb yn dew, 
og, yr hyn a roddai iddo olwg lewaidd mn 

. Digon traws fuasai y gair cyn 
chaf, ond cariai galon dyner dan 
ngosiad gwrol, os nad llewaidd 
ch ar galedi heb 
Ni wyddai dyeithriaid ddìm am 
dynerwch ei dymer. Yr oedd yn berchen ar 
thineb naturiol miniog, fel y cofia llawer 
m dda. Pan ddywedwyd wrtho gyda chy- 
iriad at ei farf ei fod yn ddigon y yru braw 
cythraul, dywedaì, “ Dyna fy swydd i.” 
Ymadrodd arferol ganddo oedd, “ Pe gellai y 
na'i 
o 


dosturio. 


diafol ond adna Duw, nis 

garu. Tebyg í eiriau y Dr. Tuckerman, 
n, Yn a ddywedai, “I believe I 
ugh love, convert the devil him- 
self.” Yr oedd yn ddi-ildio o benderfynol; 
nis dai lln ef. Oariai allan ei,í i 
uniau, a dy. ei amcanion, pe yn hollol 
who ei hn; Te, pe buasai pob llaw wodi ei 
chodi i'w erbyn. id oedd ef yn gaethwas 
i ffurfiau, defodau, a dulliau yr oes o feddwl 





JON 





ac ymddwyn. Fel enghraifft, credai fod 

myned i. i 'weddïo wrth wely angeu dyn claf, 

ini'r cymun iddo, os erioed o'r blaen 

he ddangos gofal am y fath bethau, y yn an- 

foesol, ao yn cefnogi anfoesoldeb. Am hyny 
odai bob amser mynd er y cais 

id pawb ddynt ar ryd yn gallu deall 

Ha fath gydwy Ìrwydd; ond y sewl 

a'i waenon & wyddent st mad o ddiffyg car- 

y diog yd Ond mai ffrwyth pen- 


llo 
mad pwylog ydoed doedd. “ Crwth 
cletwn, ” a aned yn Nhalygareg, mhlwyl 
Llanarth, yn sir Aberteifì, ar yr 8fed o Hy 
ref, 1797. Ailfab ydoedd i vid Jones, o 
Bu ei frawd 


Gl 
eiêwr, a. Mary i muraf. Trydydd mab 


henaf farw cyn geni y 
Hees Jones, o G Gletbwr , ydoedd Dafydd. Yr 


oedd ei henafìaid yn byw yn Nghlettwr, neu 
fel y gelwid y lle gynt, Tir y Clettwr ; 
&c mn feddianol vdog, yn nghyda rai lleoedd 
ereill yn y gym ogaetl ono er 

na wyddis pa nifer. Barolaeth oi Body bodyn. 
John a_ Jenkin, daeth Dafydd, tad y bardd i 


feddiant o dir y ddau, ac ar fyr amser adeil- 
adodd ar y rhan honoo D a ddaeth 
a feddiant ef My elwir rin ac S 


nyn "En gel 
T oddiar yr 20001 o Orphe Pan bu farw 
ei dad, ' yD oedd yr awdwr wr yn yr ysgol gyda y 


mas, wen, 
un o'r Bladinwyr goreu yn eì 
ardal ar y pryd, o os ynad oll Gymru. gwr 
ag y. Tmao eì goÎ yn x bas gan rai or yb 

on goreu ag 8 

awr ar dir dîr y byw. Bwriadai ei dai roddi i'r 
bardd yr dysg. oreu a allai gael iddo; 
ond mid felly y trefnodd Duw. Cafodd ei 
blant eu gadael yn amddifaid, dan ofal tri o 
gyfeillion eu tad ; dau o'r rhai hyny a lwyr 
anghofiasant wneuthur braidd dim sylw o'r 
amddifaid a ymddiriedwyd i'w gofal. Er fod 


uno hon nynt yn cael ei y rioed yn ddysg. 
odig, a chwedi ei apwyntio, yn benaf, ì 
ofalu am weled yram ifaid yn cael y ddysg- 


eidiaeth orau ag a Caniatai yr ychydig gy- 
foeth oedd gan eu tad i'w adael idd 
lynt pa 


wnaeth gymaint a gofyn unwaith ì 
fodd yr oeddynt yn cael eu, dy 

a had wr! Nid 
Gwnaeth Griffith Thomau, 


cael eu trin YN eu mam a'i 
felly y trydydd 
o'r Oernant, ei ran ag amddifaid ei gar, 
Dafydd, b db y ceisiont ei gynorthwy. 
Pan briododd eì fam â'r gwas yn nyddiau 
calanmai, 1812, cafodd Roes, a'i chwaer, eu 
cadw o'r ysgol, ac ni ddychwelodd 
yn ol yno byth mwyach. Yr oodd ar y pryd 
wedi dysgu ychydig o ramadeg eg Y aith 
Roeg, ac yn darllen y bardd enwog o 
Treuni na buasai yn cael ei w am ychydi 
yn rhagor dan ofal Mr. Davies, nes eì wneu 
yn alluog i ddeall yn rh dd orchestwaith 
GANU mt PN hoe 
gwaih yr yny yn 
gcr o buro a dyrchafu ei awen i ragoroldeb 


57 


— Y 


JON 





mawr, a'i galluogi i ganu yn fwy cywrain a 
chelfyddgar o both arfaa wr na dim a welir yn 


awr o'i u. Heblaw gwrteithio 


dau neu drî o offer cerdd yn lled dgar, 
ac felly yn ei fo lawer rh Ni kw 
Siodd; Cyn 


ymen yn 
m ar ei 21ain oed, a pharhaodd yr un- 
deb naw mlynedd; yna bu Mar , gen 
adael ar eì hol bedwar o blant, dano, Mary, 
Elizabeth, a John. Claddwyd John y gwan- 
yd canlynol, ao Elizabeth yr, 

Yn mhen ychydig amser ar ol 
grodi, ymu ; ymanodi â'r eglwys Gristionogol yn 
lle y bu ny Pao yog hyd 


«i Brwolaoth; ac er am difyn yn a ym- 
ngosaiiddo yn nn enodd ar 
brydiau i Seren Gomer â ysu a elwid 
y rhyddaf Nghymru dnd gŵyr rhai 
galluocaf i u, ag oeddynt yn gnr llen 
Serem ar amser y ddadl ar y “' Pechod 
diol,” a “Bodoldeb y ol,” na 


chafodd “* Amnon” ond prin dan ei fod, 
ol barn anffaeledigion grin ang fo yn 


afiach yn y ffydd, cyn cael ei drin 
a thafod drwg y Gol. (mae yn MR 


dogenw; yna be ei enw ei hun, d 


ddad! yn rh noli gael ymddangos 
“ H nawr,” 08 cawn gonad i 
Tre geiriau To oM wg am dann Nid 


bach oedd siomedigae y rhai oeddynt yn 
dymuno gweled mheyman iw yn cael eu 
harfer dros farn Sy ydan amgen nad oeddyni 
gweled un cynyg i d 
enwau cas ar Amnon. Yn y y flwyddyn 1828, 
priododd â Martha Gough, o Ffynon Oer, o'r 
on ni chafodd un plentyn; &0 ar ol bly- 
edd ho u o afiechyd, canodd yn iach i'r fu 
hon, ar AA 16fed o Chwefror, 1844, , yn 


ây cyrdd Bing . a nddwyd ef y 19eg, wrth 
d Fam 


uwy Trefn ddi cn elRnaidd yn a eir 
o rwyr y yddion ai gir 
Drefaldwyn. Nid oes genym sicrwydd pe 
bryd y ganwyd ef. Yr amser diweddaf” y y 
gwelsom ef oedd yn 1821, a wydd dm ei 
oed Phb o ordderch R mlwydd edir, o i'r Ys 
yn fab o o el y i'r Ys- 
wain Jones, A GWLlanIan Oered 
igion. Er fod yr pai NL F Jones hwn. yn gy- 
foethog, ac yn y cael ei ystyriod yn wr bon- 
eddig, eto dyn o isel ac anfoesol 
iawn oedd, ac erhdiwr creulawn o'r Trefn- 
yddion Calfinaidd. Hen fab gweddw, neu 
fel y dywed ereill, hen lanc, oedd. Pan 
ddaeth y Parch. Daniel Rowlands y waith 
taf ì bregethu i Lanilar, oedd Mr. 
ones, Abermaud, a thorf o bobl l gydag ef 
wedi dyfod yno d, ar fedr rhwystro yr 
oedfa, Ar waith Mr, Bowlands yn cynyl 
regethu, ymosodasant arno mewn mod 
llymnig, gan eì I lgchîo a ch nes oedd ei 
waed Pan welodd Mr. Rowlands 





JON 


— cn. a” a 


nad oedd obaith seibiant, efe a gymerth ei 
anifail ac a wodd ar ffrwst, gan ys- 
gwyd y llwch oddiwrth ei draed yn dystiol- 
aeth yn eu herbyn, a. dywedyd, “Dwyn y 
dwyf yn fy nghorff nodau Arglwydd 
esu.” Parodd gwrthwynebiad Mr. Jones, 
Abermaud, yn nghyd ag un offeiriad, o'r 
enw Mr. Hughes, yr hwn oedd yn byw yn 
Nglanyrafon, ger Llanilar, na fu un cynyg 
ar bregethu drachefn dros amryw flynyddau ; 
ond cafodd Mr. Rowlands ar ei feddwl, er y 
maeddu a fu arno y tro cyntaf i roddi cynyg 
eilwaith arni, ond nid yn yr un lle. A 
phan glybu Mr. Jones, Abermaud, a gwybod 
yr amser penodol, efe a ddechreuodd ymbar- 
otoì i ymosod arno. Yr oedd ganddo ddau 
Was nodedig, naf oedd Richard James, 
a'r llall 1 Wyddel, o'r enw M'cDaniel. 
Cytunodd a'r ddau ddyhiryn i fyned i'w 
faeddu, a rhoes iddynt arian i'w gwario yn 
gyntaf yn y dafarn, fel y byddai iddynt wedi 
ymlenwi a diod gymwysach at y 
gorchwyl, ac anfonwy hwynt yn ddigon 
cynar i'r lle cyn i'r oedfa ddechreu. Ym- 
gasglodd yno lawer o bobl, a dechreuwyd. y 
gwasanaeth; a phan oedd Mr. Rowlands 
yn gweddïo, wele y ddau erlidiwr yn ym- 
ddangos. Ebe un wrth y llall, “Aros ronyn 
llonydd, a gwrandawn bob peth a ddywed.” 
Craffodd Dic Siams ei fod yn dywedyd rhyw- 
beth sobr iawn, ac yn wylo yn hidl, ac ym- 
aflodd ynddo yntau deimladau y fan, na 
ddilewyd dim o hon ían wyr tra bu 
byw. Yr oedd gan Gwy del bastwn mawr 
yn ei law, a dywedai wrth ei gydymaith, 
“Miaffiynmlaenaca'i tarawafef.” “Na 
o'r fath,” ebe Dic, “os ti a 


annysgwyliadwy y 
tro hwn lon 


wyd hwy i mewn at 
odd, “A 
Na ddo, ebe Mic. 
gofynai yr Yswain. 
oddi,” ebe yntau, “ac yr oedd yn 
e 


Pc, * Paham 


regethwr yr oedd yn edry. ddifrifol 
mewn, ac yn wylo yn angh Yn—allaswn 
1 ddim a'i daro a'r gwr yn llefain.” “ Wel, 


chwi arno, ac mi waranta na welir mo hono 
yma mwy ar frys.” ““* Ond,” ebe efe, “ dra- 
chefn, ““ mae yn rhaid i ti Dicddyfod i mewn 
i'r plas, myned i ben stôl, a gethu yr 
un fath ag ef.” Ar hyn galwodd yr holl 
deulu yn nghyd i wrando Dic yn pregethu. 
Yr oedd Dic yn hynod o gryf ei gof, a pharai 
lawer o ddigrifwch i'w wrandawyr gan ei 
f d yn y gorchwyl, Gydaei fod yn 
terfynu, gan ddyweyd, “* Amen,” brathwyd 
of gŵn ei gydwy , fel un a wnaethai ar fai, 
. & bu y tro hwn yn achlysur ol eì 
argyoeddiad, a blin a fu gandd 


cychwyn 
o o'i blegyd 


68 


JON 


tra fu byw. Dangosodd Richard James ar 
ol hyn gywirdeb ei grefydd mewn llawer 
amgylchiad. Ond yn awr i ddychwelyd 
oddiwrth y tad at y mab. asanaethwr 
satan oedd y tad, ond gwasanaethwr y 
Duw byw oedd y mab. Ymunodd Mr. 
Ishmael Jones a'r Trefnyddion Calfinaidd tra 
yr oedd efe yn ieuanc; ac yn nhy un Ed- 
ward Robert, Ty'nllwyn yn mhlwyf Dar- 
owen, y pregethodd efe ei bregeth gyntaf, o 
flaen William Lewis, Darowen, ger Machyn- 
lleth; a dywedai ag oedd yno yn gwrando 
mai pur fer oedd y bregeth, ac heb ddim 
dion annoeth, ond bod llawn cy. 

maint o 8 ynddi mhreg? 
hir William Lewis. Nid hir yr arosodd - 
mael Jones yn yr ardal hon ar ol dechreu 
pregethu; ond am ei symudiadau dylynol, 
nid oes genym hanes, yn unig hysbys ydyw, 
mai Llandinam, gerllaw Llamdloes, y 
treuliodd flynyddoedd diweddaraf ei oes, ac 
yno y bu efe farw. Yr oedd efe yn wr 
leuanc yn dyfod ì Aberystwyth ì bregethu, 
ond yr oedd wedi clyw fod y trigolion yn 
ig iawn yn erbyn y pengryniaid, a'i 
bod yn eithaf peryglus i neb o honynt ddy- 
fod i'r dref, os byddai hyny ìi ddyfod yn ad- 
nabyddus i'r erlidwyr. Yr oedd y newyd 
trwm hwn wedi creu arswyd yn meddwl lsh- 
mael ieuanc, a threfnodd eì lwybr fel ag i 
d y dref cyn goleuo y dydd. Pan y 
th gerllaw y bPorthtywyll, canfu oleu 
mewn ffenestr, nesaodd ato, a chlybu lais 
un yn llefaru; ac wedi ymwrando yn ddy- 
falach, deallodd mai un yn gweddïo Duw 
oedd; ar hyn efe a aeth i mewn yn hyderus, 
a chafodd mai tŷ un o'r Trefnyddion boreu 
ydoedd, ac mai cadw dyledswydd deuluaidd 
yr oedd y penteulu cyn dydd rhag ei aflon- 
yddu r erlidwyr. Y gweddïwr hwn 
oedd afydd y gweydd. Bu Ishmael Jones 
a Dafydd y gweydd, yn gyfeillion calon am 
eu hoes. Er na ellir dyweyd am Ishmael 
Jones ei fod yn bregethwr mawr, eto yr oedd 
yn hynod o boblogaidd. Yr oedd ei iaith yn 
gwnio yn arw ar glustiau rhai o'i wran- 
dawyr, gan ei yn dra anghoethedig; 
defnyddiai raì ymadroddion pur isel ac an- 
weddus i'r areithfa. Pe defnyddiai rhyw 
bregethwr y cyfryw ymadroddion y dyddiau 
hyn, nid yw yn debyg y cawsai lawer i'w 
wrando, gan fod y chwaeth wedi cyfnewid o'r 

hyn ydoedd yn eì amser ef yn fawr. 

JONES, THOMAS, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn Llansantsior, sir Dinbych. Gan- 
wyd ef yn Nhrecyrnfawr, plwyf Llanwinio, 
sir Gaerfyrddin, tua'r flwyddyn 1773. Pan 

ìeuanc anfonwyd ef i'r l at ei e 
rawd ei dad, y Parch. B. Jones, Pwllheli, 
hwn oedd yn weinidog y pryd hwnw yn 
osymeirch, sir Fon. Pan yno dodd 
|i waith yr Argl dd, a derbyniwyd ef yn 
aelod eglwysig. Yn fuan wedi iddo gael ei 
ddwyn ì weled gwerth crefydd, tueddwyd ei 
feddwl yn at waith y weinidogaeth. 
Cyn hir uodd bregethu; ac wedi bod 
dan addysgiadau ei ewythr tua dwy Blynedd, 
dychwelodd at eì rieni. Yn fuan wedi hyn 








JON 


ei athraw d ig, derbyniwyd ef 

Ger d Y athrofa Henadur. 
iaethol Abertawe, yr hon oedd y pryd hwnw 
dan olygiaeth y Parchedigion J. Jones a W. 
Howells. Wedi bod dair bl 


a ysgrifenwyd ar groes ein 
Grist. Wedi 


chymeradwyaethmawr. Yn y flwyddyn 1799, 
o merodd daith i'r Gogledd. Yr Jedd eglwys 


gofal gweinidogaethol. unasant yn daer 
arno ddyfod atynt; a ch iodd yntau a'u 
cais. Yn fuan wedi ei ddyfod yno ymroddodd 


roddiad diflino, llwyddodd yr ysgol yn an- 
yn yu 

y dref, po ol Dy 'lwyd, a llawer 
o Loegr, roddi eu plant dan eiofal. Cyn hir 
rhoddodd ei ofal gweinidogaethol i fyny yn 
Ninbych, ond parhaodd ì gadw ysgol yno. 
Wedi clywed llawer o son am Fynydd Moel- 
fre, a bod trigolion Ï cymydogaethau hyny 
yn hynod o dywyll, heb fawr o bregethu yn 

8, tueddwyd eì feddwl i gynyg yr efengyl 
iddynt. Cafodd elliad gan dyddynwr 
o'r gymydogaeth ì ddyfod a phregethu yn ei 
dy ef. Elai yno bob Sabbath, a phregethai 
wrth y drws. Ymdyrai lluoedd ì wrando; 
ond ar y cyntaf ni ddeuai ond ychydig o hon- 
ynt yn nes na'r ffordd fawr. Ni pharhaodd 
felly yn hir ; canys gwelwyd yn fuan fod llaw 
yr Arglwydd gydag ef, M cyfnewidiad a 
gymerodd le yn mucheddau llawer o drigol- 
Ion yr ardal. Daeth ì 


'ddyn 1803, aethant i addoli ì ysgubor 
gyíagos. Yno y corffolwyd yr eglwys, ac 
yno y cafodd Mr. Jones eì urddo. Y gweini- 

ogion canlynol a. weinyddent ar yr achly- 
sur:—Y Parchedigion J. Lewis, athraw 
athrofa Wrexham; B. Jones, Pwllheli; J. 
Powell, Rhosymeirch ; T. Jones, Newmarket; 
& D. Jones, Treffynon.. Yn mhen ysbaid o 
amser adeiladwyd Capel Moelfre. Ymrodd- 
odd Mr. Jones yn ddiwyd i lafurio mewn 
amser ac allan o amser, yn mhell ac yn agos, 
l gasglu ato; fel ag yr oedd rhan fawr o'r 
draul wedi ei thalu erbyn gorphen yr adeilad. 
Yn fuan wedi sefydlu achos yn Moelfre, aeth 


59 


JON 


i bregethu i Colwyn—wyth milldir yn mhell- 
ach. Nid hir y teithiodd yno cyn i'r Ar- 
glwydd goroni eì lafur a llwyddiant. Ym- 
mey ean 
ychwelwyd a wydd. Buont yn 
addoli am flynyddau mewn ty anedd, am na 
cheid tir i adeiladu capel gan neb am un pris. 
Yn y flwyddyn 1814, gwerthodd cyfreithiwr 
o T;anrwst ddernyn bychan o dir ìddynt am 
gan gini! Adeiladwyd capel ddioed, ac 
aeth y draul tua £400. Gorfu i Mr. Jones 
lafurio yn galed, a theithio trwy lawer o 
Gymru a Lloegr i gasglu ato; ac ni or- 
phwysodd hyd oni udwyd y ddyled 
wyr. Tua diwedd y flwyddyn 1815, bu 
farw Mrs. Jones, mewn llawn sicrwydd go- 
baith. Dyoddefodd un mis ar ddeg o gystudd 
ym hynod dawel ac ymroddgar i ewyllys ei 
uw. Hi oedd y cyntef a gladd yn 
mynwent Capel Colwyn. Cafodd Mr. Jones 
lled fawr ar ei hol; a chafodd ei dwy ferch 
Fychain eu hymddifadu o fam ofalusa thirion. 
Yn y flwyddyn 1825, adeiladwyd capel hardd 
a chyfleus yn Llansantsior; a bu yntau dra- 
chefn llafurus trwy lawer o , 
lu ato; acni ddi- 





aml a blin gystuddiau corfforol. Yn gynar 


yn haf wyddyn 18930, cafodd y dwymyn 
ywynawl drwm iawn. Bu yn gorwedd 
d mewn nau mawrion; ond 


am 
gwellaodd ì raddau tua diwedd y flwyddyn. 
u yn pregethu ychydig drachefn, ond ni 
ddaeth yn gwbl iach mwy, nes cyraedd y 
wlad lle na ddywed y preswylydd “ Olaf 
ydwyf.” Bu farw tua diwedd y flwyddyn 
gan] ol, fel y gwelir yn y ys dd am 
glyr, 1831. ““Cychwynodd Mr. Jones a'i 
ddwy ferch oddi fo Foelfre ar y 26ain o 
Fedi, i ymweled a'i gyfeillion yn eheudir. 
ì yd er ys mwy 
na blwyddyn. _ Yr oedd yn teimlo ei hun yn 
llesg iawn yn Aberystwyth wrth fyned ; ond 
trwy ymdrochi yn y warm bath. Gwellaodd 
yn fawr, ac aeth yn mlaen ar ei daith i Gaer- 
fyrddin, lle bu yn siriol ì gyfeillion, ac 
yn ymddan yn hyn dawel a chysurus 
eì feddwl. rt ddychwelyd adref daeth i 
Ddinasmowddu po Fawrth, Tachwedd 1af, 
ac yno cymerwyd ef yn glaf iawn diffyg 
anadl, “Ond yr oedd ì yn alluog Fgodi allan 
dydd Mercher; ac yn yr hwyr pregethodd 
mn felus iawn oddiwrth Judas 20, 21. Par- 
d i waolu hyd naw o'r gloch nos Fercher, 
Tachwedd 8fed, pryd y gorphenodd ei yrfa 
gyda'r tawelwch mwyaf, yn 58 mlwydd oed. 


Dydd Sadwrn canlynol claddwyd ef yn add- 
oldy yr Annibynwyr yn inas; pryd y 
gweddïodd y Parch. H. Lloyd, Towyn, cyn 


cychwyn y oorff o'r ty; a'r Parch. C. Jones, 
Dolgellau, yn yr addoldy; ac anerchwyd y 


JON 


60 


JON 





— 


gynulleidfa y Parch. J. Roberts, Llan- 
rynmair, oddiwrth Salm cxvi. 15, ““Gwerth- 
fawr'yn ngolwg y Arglwydd yw marwolaeth 
ei saint ef.” Areithi ŵy arch. D. Morgan, 
ynlleth, wrth yD d, & therfynwyd gan 
Parch. E. Davies, Trawsfynydd. Y nos o'r 
pregethodd y Parchedigion M. Ellis 


Talybont; a D. Morgan, Machynlleth. 
d ef wrth ochr ei ben gylell, yr 
enwog W. Hughes, Dinas. Yr oeddynt yn 
hoff iawn o'u gilydd eu bywyd. Buont 
yn ffyddlon a llwy us iawn eill dau yn 
ngwaith eu Harglwydd; ond wele hwynt yn 
awr yn oyd-orphwys yn ymyl eu gilydd hyd 
ganiad yr udgorn y bore mawr, pryd y cyd- 
tf mewn nerth ac ygredigaeth, yn 
“< fìl harddach na thoriad y wawr.” _ Yr oedd 
Mr, Jones o ran ei gorff yn lluniaidd a hardd, 
o edrychiad boneddigaidd iawn. Yr oedd 
ei lais yn beraidd, eì anerchiad yn hynod o 
engar a serchiadol. Fel pregethwr, yr 
oedd yn ddoniol a phoblogaidd; disgynai 
yr athrawiaeth oddiwrtho ft lith-wlaw ar 
i'r wellt. I bale bynag yr elai mawr hoffid 
ef a'i weinidogaeth. Perchid ef nid yn unig 
n in bobl, ond hefyd n lawer 
o pneddigi ion y cwmpasoedd. Gwyddent ei 
fod mn d sgodig, a chydnabyddent ei ddef- 
nyddioldeb fel gweinidog yr efengyl; cafwyd 
prawf o hyn lawer gwaith, yn neillduol yn y 
parodrwy da ddangosodd Arglwydd Dinor- 
n, iddo gael tir ì adeiladu capel mor 
i'w balas. Y mae lluoedd o dystion byw-o'i 
ffyddlondeb. Oofus yw ganddynt fel gydai 
myned o Ddinbych ìi Foelfre a. Uholwyn 
b Sabbath, yn agos i ugain milldir o ffordd 


rwy bob tywydd, ac yn dychwelyd adref yn 
Hrydiawn dydd Llun erbyn yr ysgol. Lla- 
furiodd felly am lawer o Blynyddoedd heb na 
na gwo gan neb, ond yn ar ei 
draul ei hun. Byddai yn aml yn. cymeryd 
bwyd yn eil , & fhalai £18 y flwyddyn 
am gadw ceffy yn Ninbych yn unig | was- 
anaethu yn efengyl Mab Duw. Dangosodd 
drwy holl ysbaid eì weinidogaeth “'nad aur, 
neu arian, neu wisg neb ” oedd yn ei chwen- 
ych, ond enill eneidiau at Grist. Fel cyfaill, 
yr oedd Mr, Jones ym ffyddlon a diddichell, 
yn bregethwr effro, hyawdl, ac efengylaidd ; 
ac yr oedd ei dynerwch a'i ffyddlondeb fel 
einidog, yn enill iddo barch neillduol. 
u llwyddiant amlwg ar ei lafur, oblegyd 
planu a sefydlu achosion newyddion y bu ef, 
nid dyfod i! mewn i lafur ereill .a wnaeth 
ef, ond ereill a. ddaethant i mewn i'w 
lafur ef. Yr oedd hefyd yn ymdrechgar 
iawn i gynorthwyo eglwysi gweinion ac am- 
ddifaid o weinidogion. Adeiladodd dri o 
gapeli heirdd a helaeth, lle yr oedd eu mawr 
eisieu, a_ thalodd y cwbl o ddyled y fri c 
ei farw. Yr oedd eì weddiad neddigaidd, 
nghyd a'i ys ywio ei gymwyso 
fr ulÎ tyrfaoedd Y'w wran ya yn eì gyf- 
ì enill ìl Syl” boneddigion er cael lle ac 
arian i godi addoldai; a mwy na hyny, caf- 
offerynol i gasglu eneidiau la'wer 
at y Ceidwad, i ba rai yr oedd ei goffadwr- 
iaeth yn anwyl iawn. Yr oedd iddo enwog- 





dd neillduol fel ysgolfeistr. Nid yn unig 
cadwodd ei le o dan ymddiriedolwyr Parch. 
Ddoctor Daniel Williams, ond cafodd ddysgu 
plant llawer o'r teuluoedd mwyaf cyfrifol yn 

inbych a'i chymydogaethau, a'i gymeriad 
da fel ysgolfeistr a gweinidog 
R enillodd ìddo fywiolaeth foneddi cdd 
ysurus. Fel gwr gweddw, ymddy 
yn gwbl ddifrycheulyd, a dygodd i fyny ei 
lant dyner a pharchus. Ei eiriau di- 
weddaf wrth ei ddwy ferch fach, “ Gwnewch 
yn fawr o fy Nghrist hJ mae ef yn 
gwneuthur yn fawr o honof fi. Yr wyf yn 
gwybod fy mod yn dderbyniol.” Bu yn 
ynod o ffyddlon a diwyd yn ngwaith ei Ar- 
glwydd. ygodd “ bwys a gwres y. dydd yn 
winllan.” Bu yno llwyddianus yn 
w ei Dduw i arloesi y ffordd, a'i weinidog- 
aeth dan arddeliad yr Ysbryd Glân a fu yn 
allu Duw er iachawdwriaeth llawer o 
"NES JOHN inid Bedydd 
, » g£wemdog yddwyr 
yn Nghapel Seion, Merthyr. Ganwyd ef yn 
mhlwyf Llanfihangel Genau'r Glyn, Oered- 
igion, yn y flwyddyn, 1806. Enwau ei rieni 
oeddynt Mason a Mary Jonee. Yr oedd ei 
dad er yn ffraeth ei ddywediadau, yn ddyn 
lled anystyriol, ac felly y parhaodd hyd der- 
fyn ei oes, ar ddim prawf a gafwyd i'r gwrth- 


eb; ond oed ei fam ì2 dduw- 
iol iawn, ac Ym meddu ar synwyr helaeth. 
John oedd unig fab ei rieni, er fod iddynt dair 
oferched. Cafodd John ieuano ysgol wledig 
weddol dda, a. hyny fe ddichon yn fwy, am 


nad oedd ei duedd at ddim daearol ond ei 


efengyl 
idd & 


weinidegaeth yn bachu ei galon, nes 
pend u ymwasgu a'r blion; ac ar 
ol prawf o'i benderfyniad i ddylyn yr 


yn Nhalybont, gm y diweddar Barch. Simon 
ames, gweinidog y lle ar y pryd, yr hwn 
cyn hir wedi hyny, a o 
lwyddianus yn yr Arglwydd. Dechreuodd 
thu yn 1826, gyda derbyn- 
iad anghyffredin, fel yr aeth son am dano yn 


mhell ac . Ar ol pregethu gartref ar 
gylch gyda derbyniad a pharch, aeth ar ym- 
weliad i sir rnarfon, lle yr agorodd 


l yn Mhontllyfni, ac yr arosodd am tua 
flynedd. Pregethodd lawer yn Mhont- 
llyíni a'r sir yn y c r, ac yr oedd yr 
holl wlad ar eì ol. Clywodd Arglwydd New- 
borough am dano, ac am ei ddoniau llithrig, 
fel y cynygiodd ìi Mr. Jones, addys 
ofynol at yn ddadleuydd, ond nid 
hyny yn unol ag archwaeth Mr. Jones, gan 
fel yr oedd gorff ag enaid wedi ymgylymu 
7 drwysdl a'r weinidogaeth Gristionogol. 
r oedd cariad Orist yn gymellydd iddo 
yn hyn. Yn flwyddyn 1831 cawn ef nm 
cael derbyni i Athrofa y Fenni, lle y bu 
am dair blynedd yn fyfyriwr tra diwyd a 
llwyddianus, o dan ofal yr hybaroh Micah 











JON 6i. JON 
Thomas. Nid yn unig yr oedd Mr. Jones yn , oapel. Yn y cyfamser aeth ef a chyfaill 
yfyriwr diwyd yn y ooleg, eithr yr oedd yr | arall, (Mr. Wan wedi hyny cyoeddydd 


f; 
alwad am ei wasanaeth Sabbathol, &c., trwy 
yr eglwysi cylchynol. Bu yn cyd-fyfyrio ag 
ef, yr enwogion D. R. Stephen; D. Jones, 
Oaerdydd, yn nghyd ag ereill. Tymor nod- 
edig o ddymunol ar goleg y Fenni ydoedd 
yr un hyn. Cafodd hefyd yn y cyfamser 
alwadau taerion ìi ymsefydlu yn amryw o 
brif eglwysi yr enwad yn Y dywysogaeth, ond 
dewisodd yn hytrach dderbyn galwad 
eglwys yn Horeb, Blaenafon, yr hon 
aryp amddifad yn herwydd symud- 
iad y Parch. Richard Owen, i Bwllheli. Yr 
oedd ì golìdus wedi cymeryd lle rai 
blynyddau cyn hyn yn eglwys Horeb, Blaen- 
afon, yr hyn fu yn achlysur o fodolaeth capel 
Ebeneser yr un lle; ond gan i'r diwed 
Barch. D. Jones, wedi hyny o Gaerdydd, 
ei urddo yn Ebeneser, eì fam eglwys, a 
r. John Jones, yn Horeb, Blaenafon, o 
gylch yr un amser, a hwythau yn gyfeillion 
mor fynwesol, fe effeithiodd eu cyfor gêrwch 
cynes a'u gilydd, yn ddaionus er lladd yr 
bryd plaid oedd yn Jr eglwysi. mae 
llawer o rym mewn undeb gweinidogaethol er 
dylanwadu yn dda ar yr eglwysi. Bu y ddau 
fendith fawr i achos Crist yn Mlaenafon. 
nd yn mhen dwy flynedd collodd John ei 
Dafydd, trwy eì symudiad i gymeryd gofal y 
Tabernacl yn Nghaerdydd Yn adeg arosiad 
Mr. Jones, yn Horeb, bu yn rheidiol adnew- 
yddu y capel. Nid unig yr oedd Mr. 
ones yn uchel a phoblogaidd yn eì eglwys 
gartref, a holl eglwysi y cylch, eithr buan 
y cydnabyddwyd ef yn un o bregethwyr 
mwyaf doniol y dywysogaeth, a ch d 
llawer cyfle i ddeall hyny yn y cymanfaoedd, 
gystal ag mewn ymweliadau â'r eglwysi 
ar ran y genadaeth, a phob cyfarfod wysig 
arall. Yn nghanol ei barch a'i glod yn 
Mlaenafon, derbyniodd alwad hen eglwys 
barchus capol Seion, Merthyr, yr hon mewn 
ystyr ydoedd amddifad, trwy fod ei gwein- 
idog blaenorol, y diweddar ch. D. Saun- 
ders, wedi ei analluogi gan y parlys, er ar y 
ryd fyw, ond yn dysgwyl awr ei ym- 
Mdatodiad. gyd-alwad serchus Mr. 
Saunders Ny eglwys ì Mr. Jones, gynsefydl. 
e wy: 1839. wy. 
cal iawn gan do cedd y adael a Blaen- 
ofon, lle yr oedd mewn eill ch Â'i holl 
wys, ac yn arbenig wis, yr hen 
fem anwyl a'i phlant, lle 


1 lletyai; ond er 
Mlynd ” Mr. Jones yn liyldswy dd arno 
ìi le ; & yny 
ei ddyfodiad î Perth T dâl. MESAU 
Mr. Jones yn Merthyr, cyn i'r hen Gapel 
Beion fyned lawer yn rhy fach, a'r bobl yn 
methu a chael lle. Daeth hyn a Mr. Jones 
&'i eglwys i'r pend iad unol o dynu yr 
hen ì lawr, ac ì adeiladu un newydd dros ran 
eang o'r fynwent, a thyna y capel eang re- 
senol, ag sydd yn anrhydedd i Fedyddwyr 
Merthyr, aclrenwad. Yn fuan ar ol agoriad 
capel hwn, aeth Mr. Jones ar ymweliad a 
onau Llanfairmnallt, er mwyn eì iechyd, 
«rol y a'r gofal mawr a arno gyda'r 
. Ruau II. 


newyddiadur yn Solfach,) ar ymweliad o'r 
dref mewn coerbydan (gig,) gan feddwl 
gweled cyfeillion yn Mhontnewydd-&r-wy ; 
ond ar y ffordd gwylltiodd y ceffyl, a neid- 
iodd Mr. Jones i lawr, a thrwy hyny cyfar 
fyddodd â'r anffawd bwysig o dori eì ddwy 
glun, ond fe arosod â Mr. uu d yn ei le, 
nes myned o'r cerbyd yn yfflon. Bu hyn yn 
foddion i Mr. Jones fyned lawer o 
boenau, mwy nas gellir yn hawdd eu des- 
grifio, ond dyoddefodd gl gydag amyn- 
edd. Methodd am bumtheg mis a phregethu, 
a bu 8i farw, ond yr Arglwydd yn ei 
ddaioni a'i hadferodd yn llwyr i'w gynefinol 
iechyd, gyda'r eithriad o iddo golli grym un 
goes, a methu cerdded heb ei ffyn, a rhaid 
priodoli hyn i raddau mawr i fusgrellni 
y meddygon, pa raì a dderbyniasant symiau 
mawrion am eu gwasanaeth(?) iddo. Yn 
adeg methiant Mr. Jones, Wedd cynull- 
ei o nllee, myned gn ì î, lawer, ond 
y uogwyd ef i se ì fyn 
rachefn, derbyniwyd ef fel un wedi codi 
o blith y meirw, a daeth y gw. igion 
yn ol, â da cael y cyfleusdra, arol eu gwa- 
malrwydd encilio adeg ei anffawd. 
Yn adferiad iechyd Mr. Jones ni ch d 
un llei feddwl ei fod wedi colli dim o'i awch 
gweinidogaethol, a diau mai y blynyddoedd 
ylynol fu y rhai goreu o lawer. Gan nas 
gallai mwyach fod yn alluog i fedyddio yr 
ymgeiswyr am aolodiaeth, fe urddwyd dau 
o'r cynorthwywyr at wneud diffyg ì fyny, 
sef Meistriaid David Lewis, a James Wilkins ; 
ond na pharhaodd eu cysylltiad â Seion 
ond byr yn ol llaw, yr gweinidogion y 
cylch yn cyflawni yn ffyddlon rhan hyn 
o'r gwasanaeth. Catodd Oymru oll, yn gystal 
& phrif drefydd Lloegr, eu breintio ag ym- 
weliadau Mr. Jones ar ol hyn, a mawr y 
lluaws a enillodd i fod yn edmygwyr calonog 
iddo. Pan y buasai o dan yr angenrheid- 
rwydd o fyned ar ymweliad, teimlai ei frodyr 
gartref ygolled oi fod yn eisiau, a byddent 
i'w feio, heb ystyried fod holl Gymru 

yn myr.u eì wasanaeth ymweliadol; ond 
dychwelai yn ol, yr oedd y cwbl wedi ei 
anghofio gan y balchder o'i weled, a'r awydd 
am ei glyw Rhagorai ar y rhan fwyaf 
o areithwyr U yn yr oes hon am 
ddrychfod liau; dyfod arwyddant, fol. a 
iau yn t, fel nas 
ì ef lal na bod yn boblo dd Ni fu ef 
erioed yn briod, eithr cedwid ei dŷ gan Eli- 
sabeth ei chwaer, yr hon a'i blaenorodd beth 
amser i'r wlad nefol. Bu yn weinidog ffydd- 
lon, poblogaidd, a llwyddianus hapel 
Seion, Merthyr, am ugain mlynedd. Teimlai 
yn y  misoed d olaf o'i oes fod ei dymor 
gwerthfawr ar y ddaear ar derfynu. Ni dde- 
allwyd hyn oblegyd un diffyg ynddo fel pre- 
gethwr, &c., on yn hytrach oblegyd nefol- 
er eì ysbryd. Dymunai ar i'r gwaith a'r 
daith i derfynu yr un amser, ao yn hyn 
efe & gafodd ei ddymuniad. _ Pregethodd ryw 
Bul neu ddau cyn ei ymadawiad â'r byd. yn. 

I 





62 


JON 








JON 
ei hwyliau OT, ond bernid ar y pryd ei 
fod yn gyflym i'r ne 
Ar ôl byr gys eystndd, hunodd yn dawel 
1859, yn 62 mlwyd oed. 


Gladawyd dyn yr di fana md Gi 
Rees J. ones a Dafydd Saunders, Gapel 
Seion, yn dd torf fawr o o bell 


Roberts, Merthyr ; ac Evans, A aid. Yr 
oedd Mr. Jones yn ddyn hardd, o ymddang- 
osiad prydferth a boneddigaidd, yn llawn 
gercho dd, fel My sa cerid ef gan agos pawb, 
ond y dos oedd yn cynfigenu wrth 
ei ddawn a'i bobl rw, dd. O ran ei olyg- 
iadau crefyddol, bu ar y ar y cyntaf yn Galfiniad 
Ha uchel, ond gollodigaeth oedd er ys blynyddau 


fh pechadur hollol o 
hono ai â ei hun, a'ì cadw th i das Penar- 
glwyddiaethol Duw. wng efengyleidd- 
rwydd ei ysbryd, ardderchawgrwydd ei ei 

ddoniau, a'i ostyn ostyngeiddrwydd < arbenig, safai 
Yr 


yn rhes flaenaf g . 
oedd eì ddoniau fel y. diliau m Gofidus 
yw meddwl mai i ych ydig neu ddim o'i bre- 
'gethau a y 1 yn llawn. Nid oedd 
ganddo ham en. i hynn mor aml ei 
u cyoeddus, Dygwyd ddodd un- 
waith fod enwog yn pregethu ar ser- 
yddiaeth o! faen yn agoriad capel nowydd, 
mewn tref nid anenwo y pes 
Teimlai llawer dros Mr. Jones amd y 
fod sefylli fyny ar ol duyn fath bregeth orchestol, 
” hon a fuasai yn i synu Dr. Dick 
uasai yno. Ond ar ani i'r brawd soniedig 
yda a'r bobl yn synu ac yn rhyfeddu am y 
pethau anghyffredin a glywsant, cododd Mr, 
onos H fyny gyfar y gynulleidfa yn 
y wed yn :—' Byddod seryddiaeth i'r 
ycrydd, bydded morwriaeth l'r morwyr 
seryddwyr celfyddydau i' r oelfyddydwyr— 
& bydded” athro throniaeth Hr r athronyddion— 
engyl $ bechadur.” yn hyn dyma 
Mydr aei aw, a'r Amenau wrth y can oedd, 
ac nìd oedd yno ond tŷ i Dduw & ma 
nefoedd. Yr oedd bob amser am d 
iN yn ei symledd ger bron ei aymulleid, 
ae â phregothal yn y gwres*hwnw 
ag a berth i'r gyfundrefn ogoneddus. At 
yr oedd ef yn gyfaill o ymddiried, ac yn 
ddynid da yn mhob ystyr o'r id 
yn Ych fyrbwyll yn ffurfiad ei gyfeillion, ond 
d ei ymlyniad wrthynt yn Dednan tonn 
(dad fyw arei o ea c ; oedra n yndi o | b 
bu ei ar oi ol ef, a bu e o 
ofalus nCA hyd y diw diwedd. 
Cododd eglwys un ciablaw yr addoldy 
hefyd Silo, Abercanaid, & 


ycymer, yn nhymor ei 


Maesg 
on, sir Fflint, Gan ef 
ôn Emlyn, sir air Gae 
phenaf 28ain, 1760. Yr oedd eì rieni mewn 
amgylchiadau c Cafodd ei ddwyn i 
fyny er yn blentyn o dan ofal ei dadcu a'i 
famgu. Cafodd fanteision dysg yn foreu, 





Giaeth yn dre modras yn y ieithoedd Beisni $ 
Groeg, & Lladin. Bwriedid ef a 


hwn y yn ehydu, s Sefydledig; i'r amcan 

erthodd er 
RA pob cymhwysder heidiol 
er cael ordeiniad esgo ond nid hwn oedd 


llwybr a fwriodid g gan Ragluniaeth i i fod 
liwyb br ei i ymdaith, ac ysgogodd ei feddwl at 


mh FYDD iod ac yn an, ymrodd” 
ac er i'w brì tau, - 
odd ìi gadw en” On 8 bu yn dea llwyddianus 
gyda'r go Ond 'yr yn mhen rhyw ys- 


paid o amser, n, eafodd wahoddiad i fyned ì 
weithfeydd Penagored, i arolygu pwysiad y 
copr ee ddelai ìi mewn i'r, ac a elai a n o'r 
eithfeydd h ye, i Yn 1755 symudodd i'r 
Mraosglas, ffynon, sir Fflint, ì awni 
yr un gwaith, ac yn ngwasanae 
cwmpeini. Y mae yn debyg fod ei ddyfod- 
iad ef yno yn ym nog rwydd I 1 ddechreu yr 
achos yn Nhre oblegyd yn fuan wedi 
hyn ymgyfamododd rhyw nifer a'u gyda dd 
ac a'r y “Arglwydd, i gydrodio 
efengyl, i Gristly Cawyant, wi wodd od 


trwy gynorthwyon a haelfrydedd 
Gwarelwr, a daeth atynt y Parch D. Daeion 


Penygraig, sir din, i fod. yn weini- 
dog. Arolei wiad ef daeth atynt y 
diweddar Barch. D. Jones. yR y fh dyn 


UN i arfer eì ddawn yn 
Ì &' k , hanog at dduwioldeb. Mown Pr 


r cyme 

breg h gyntaf Tachwedd lleg, 
tafarn, yn Heol Mostyn. destun oedd, 

T Chwiliwch yr ysgrythyrau,” &c. Yn y 
flwyddyn 1814, gan ei fod yn teimlo dros 
lesiant crefyddol cymydogaeth gynyddfawr 
ï Maesglas, gofynodd genad William Wil- 
Yewain, am fenthyg ystaioll gyf- 

ddi, yr hyn a ganiatawyd 
rhed 
wnw i w er gwneuthur 
ell yn lle cyfleus i addoli, a daeth ef 

yno yn rheolaidd. Adeiladodd y 
boneddwr wnw, yn mhen amser wedi hyny 
gapel hardd a chyfleus ar ei draul ei hun, 
yn y lle poblogaidd ann ac felhyny y bu 


1803, mown 


leus ìi bre 


yr achos yn las. Ni 
bu Mr, Jones yn eth Tel i p regethwr. Heb- 
law yr h mewn lluaws o 


fanau ereill o am mh ei , pregeth- 
oâd M nifer o weithiau & o nn y manau 














JON 





——— y c ———— 


merodd le Chwefror 26ain, 1889, yn 77 
ab oed. Claddwyd ef yn mynwent 

o Yr oedd ef yn ei ddyddiau 

gorn yn iawn. Yr 
oedd o ran ei y bemon yn lluniaidd a glandeg, 
tua chwech troedfedd o daldra, ac ymddang- 
osai rhyw fawredd ac awdurdod yn ei 
edrychiad. Meddai ar dd th led 
Saeth. dai Ladin a yn lled 
iawn mewn 


yr oedd yn dd 
Yhifyddiygth, Yr oed iddo barch mawr gan 
ei feistriaid, ac enillodd eu hyder a'u yddai | wr 


ad mwyaf cyflawn. Pan b 
ydfod rhwng y gweithwyr a'r meistriaid, 
dai ef yn dra sicr bob amser o roddi ter- 
fyn heddychol a boddhaol iddo. Yr oedd 
hefyd ch d mewn cerddoriaeth, 
ac Wr n * phoreiddiach na'r 
el pregethwr yr oedd yn 
a chymerad Neu cael ei fawr 


a bo 
JO " OW , yn, sir Gaernar- 


Te na Tfehoudir & 
Yr dedd yn d yn dis au syn hny 
enwedig 


ei wedig ar gyfrif r oed Me dentg a ysbr 
w & 


edi myw o'u nodau arno er 
ryw o flynyddau, ond nid i'w "mnr ì 
ddylyn moddion gras ì 


Fn eyn oedd tua dechreu 18606, 
, Sir Gaernarfon; ond ni dylid na 
cheid ei glywed ambell waith wedi hyny, 


hyd wr dodd Y panyw, 1885, ir y ta 
par yn, er w 
thytad n di Y u, 


And tarawyd of” waith, ac yn mhen dau 
ddiwrnod efe a gymerwy d ymaith o'i 'i poen, 
sef Mawrth 13eg, 1866, pen yn 80 ml 

oed, wedi bod yn prege no fynydd. ìs 


bydd 
wi gydnabyddion barch mawr iawn i'w 
goffadwriaeth, o herwydd tybid na welwyd 


mawr o 


da gn casglu 
am ei 
d ef ith i dd bs Yi | 

ymaith ì dderbyn tysteb m 
ragorach na'i un a fedrent Mwy redai Man ddo, 
sef coron anniflanedig, yr hon oedd wedi ei 


rhoddi w Mdo ny nef. 
Llanwrin, sir Dre- 


tad Mr weinido da'r Trefnyddion 
Calfinaidd. Ganwyd ef yn | y fl wyddyn 1181, 
Nid oedd yn adnabyddus oi ond yn y cylchoedd 


63 


nechreu ei 
Nid dedd wedi mynod allan o'i wlad ei hun i 
un lle er ys cryn amser cyn ei farwolaeth. Y 
mae eì wriaeth er yny yn dra pher. 
d yn meddwl pawb ag, oedd yn 
ymddiried mwyaf ynddo. Oy ginio y ef 
m ynt yn 

gan bawb fel.“ Israeliad “ir yn yr hwn 
nid oedd twyll.” Yr oedd yn yn well ganddo 
wneud cam ag ef eì hun mewn c 

wneud y cam ce egryth anebarall. Yr oedd y yn 


Hedd medd yrau. Byddai llawer 
arfer dder Gl ìiau uchel iawn am 
o,ah ar gynl cysondeb ei er- 
au O ld ya gydwybodorwydd 
engyl, ei ma eb, a'i gy o 
syd a” Diw. Si ' MT ys 
u gwneu cymaint o ar A Uaws 
o wrandawyr a rhai o'i frodyr nad oedd gan- 
ddynt dde enwa yn ei feddyy. ch; ef ond ì bob 
un a wran o archwaeth bur, 
oedd cael gwrando ar Bowland Jones yn 





t mewn ionedd. Nid ysgrifenai 
fawr o'i bre Ea ond yr oedd yn cyfan- 
soddi pregethau newyddion barhaus, a 


hyny hyd y diwedd. Yr oedd ei ewyllys yn 
nghyfraith yr Arglwydd, ac yr oedd yn my- 
fyrio yn eì gyfraith eî dd a nos. Gresyn 

fuasai yn Íwy (wy ymadroldus a nerthol, gan 
mor hynod o a ing oedd ei gonadwri aty 


rhai a fydden i arno. ai yn 
fawr yn ei ynyd air olaf yn mynod fod a athraw- 
iaethau mawrion ys ynd 
yn y y Meeg mewn, ; & a'a theim 


y wlad un- 


'55ain o dynyd 
Trelech, oed wag 
ns Yr oedd yn enedigol o 
Penrhynooch, Ceredigion. Derbyniodd alwad 
lwys Soar Nant- 
“5n sir yir Ty einiog, ac urddwyd ef yno i 
waith y weinidogaeth yn 1827 neu 1828. Ni 
bu ei aroeiad N o hir barhad, «onys efo & 
gymudodd i'r ger Casnewydd ar 
oyn diwedd 1829, ni bu efe yn o drachefn 
yn hir, i Sefydlu 'yn arylTego Ebril, 1833, caf- 
odd ei Mwlchyrhiw a Chapel 
Seion, sir bertelf, lle y bu yn dra llwydd- 
ianus am dymor. Efe a gynygiodd eu 


gwas- 
anaethu a chasglu t at dalu dyled 
Yr oedd o'r 


oedd ar addoldy. 
y anfoddlon i'r tro 


gweinidogion ac ereill 
am y barnent ei yn annoeth ac yn 


annhebyg i ateb yr amcan oodd mewn golwg ; 

ond gold efwyd ddo gymeryd lle, ac efe a 
wnaeth ei oreu, ond meth ddwyn oddi- 
amgylch ei Ni buent yn gy- 
surus yn hir, ac efe a ymadawodd a t, 

wedi h y efo a aeth i blw ger Aber- 
teifi. Nid oedd ganddo ofa al glwys neillduol 

' yn mlynyddoedd olaf ei oes, ond cadwai 


y ON 


——— ———  —— ———— — 


amaethdy, a ph: a thai yn ei eglwysi od oddi- 
amgylch. Yy seld yn a di- 
niwaid i iawn, a adth ìe yn nol y dalent a 
dderbyn unodd ar ol dau fis o gystudd 
trwm, yddo Sydd, 3 1864, gan adael gweddw 
a llawer o gyfeillion i alaru arei ol. Cladd- 
wyd ef yn Rehoboth, lle_y pregethodd 
ugeiniau o weithiau gyda derbyniad. Gwei- 
nyddwyd gan y Parchedigion W. Roberts, 

Fa emnciad a gaac Williams, (A.) Trelech, 


J yn ON ES, J OHN, B ofrith, gweinidog 
yr Annibyn Ne yn, sir Gaer- 
narfon or Ydoedd o aral I Gapel Hel Helyg, 
Hellg; derbynwyd ef”yn aelod 

elyg; derbyniwy aelod gan yr 
enwog” Mr. Tdnee, o Bwllholi, a' a'r hwn hefyd 
oedd weinidog Capel Helyg. Ganwyd ef yn 
y flwyddyn 1774, a bu farw ar ol pythefnos o 

gystudd yn Aberdaron, Medi 3ydd, 1827, MR 

68 mlwydd oed. Claddwyd ef yn y yw 
newydd wrth gapel Nebo, yn tyrfa 
gyfeillion, y y rhaî a yrun eu parch 


luoso 
iddo gyfe darnau, a'u teimlad o' u colled 
wrth gladdu eu hathraw hynaws a'u cyfaill 


ffyddlon. Bu ef yn ddiwyd a llafurus iawn 
lwy ei ddydd, ac yn neillduol o ddefnyddiol a 
ywelig yn Ll y parthau hyn o Arfon, yn 
eyn, ac o gwmped, y Capel 

yn yn cadw 
ydoedd dan olygiad Dr. 
, am amryw ynyddoedd. Ymdrechai 
mewn dwydraydd. mawri bregethu y gair 
mewn amser ac allan o amser yn y fan 
a'r llall. Bu yn ym am flynyddau 
i dd yr ieuenctyd, a phregethu yn 
deithiol am lawer iawn o Amser, yr 

yn y bu yn offeryn i agor llawer o 

au newyddion i i'r ef; drac i i ffurfio amryw 
gymdeithasau crefyddol. Bu ganddo law 
mewn adeiladu a addoldai, megys 
Nebo, Rehoboth, Bw chgwyn, I a Hebron. 


Cafodd ei gyflawn urddo ì wai thy weini- 

do yn Nebo, Medi 2il, 1820, pan 

weinyddwyd ar r yT achlysur ced ngwahan gwahanol 

ranau ï gwaith, pL Parc O. 

J Jones, dolgelan; D. 3 Morgans, M Medi; 
ern; a D. 


Ni o cedd Mi Mr. ” ones nm o o'r r Pau mwyaf 
poblogaidd ei ddawn fel pregethwr, eto yr 
oedd arwydd eymiodd ei ysbryd, ei - 

symledd ei fywyd, doethineb ei 
ymddyg ygiadau, yn mhob man ac ar bob am- 


gylchiad, ei ddull hoffus, a chyfeill 
mhob yn ngwaith el pyn tinbd] dd, eî lafar 


diflino bedw] a'r graroglu 
Kl lm yn beraroglai 


dyn da o'i adwsana gydau a'r Âr- 
í wydd a wnaeth ddefnydd mawr o hono er 
edaenu ei achos yn Ynt Dys lle y treul- 
iodd ei ddyddiau Yndd Dywedai. ei hy- 
barch weinidog, y Parch. Th.'B, Jones am dano, 
ei fol yn ddelw o Timotheus f, o ran 


agwedd ei feddwl a'i ffyddlondeb. Tystiai 


64 


JON 


—— — Y am. 2 ——— 





am dano mai megys mab y magwyd ef 
ddo; ac ymddygai yntau at ei weinidog 
mewn parch ac anwyldeb megys tad yn yr 
efengyl. Bu Mr. Ŵ ones llafurio cryn 
lawer Llanengan, , 8c adeiladwyd yr addol- 
dy a elwir Bwlchloeyn my Rwyd yn 1795. 
Bu y Parch. B. Jones, , yn gweini 
ordinhadau yno am flynyddau, a Mr 
Jones einyddu ar amserau 

wyd addoldy N Nebo, yn mhì Llan. 

. J' ones, 


wyn drechion y Parch. 
Ru e claddu tre helaeth yn eî ymyl 
yn yr hon y Prsthu yn ei ran mA Byddai 
erol a n yn mhlwyf 
Liengwred], nn ŵ dmnedd ydoedd wedi ei 
gofrostru 1 hyny er ys amryw flynyddau. 
deiladwyd addoldy o'r enw Hebron yn y 


cal ycgd 1822, yn yr un mydogaeth, ond 
addoldy mewn pÌ ; âc 
mynwent helaeth ei Mie P Dedueu 


vyd regethu yr efengyl yn gyson ganddo 
estyn oddeutu y flwyddyn 18077, 
hewn tŷ an anodd, Yr achlysur a'i harweiniodd 
yno i ddechreu ydoedd, fod llawer o bobl yn 
yiu yr l ganu ad” ds hwnw, ar nos- 
Wêl odd yntau i rai 
o honynt, a gai Ya afo ddyfod i roddi pregeth 
iddynt” Yr hyn avaniatwyd iddo, a phar- 
haodd i fyned yno folly dros gryn amser. 
Ond pan r plywodd y Parch. I). Williams, 
offeiriad nbedrog, gwaharddodd Mn Ym ty 
ì dderbyn ì pregethu, Yna y prynodd 
D. Williams t o Saethon, dyddyn 
ymyl y lle, a rhoddodd le î adeiladu ad: idy 
arno, yr hyn a wne wnaed yn y flwyddyn 1807, 
ei enw 
JO “MOERIS, oedd bregethwr gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd, yn sir Feirion dd. 
Ganwyd ef Ionawr 13eg, 1809, yn 
morfa, sir Gaernarfon. ydd yn 
ionano, AL epistolau at y einiaid a'r 
f; ond aeth yn fachgen 
HWY ac annuwio ìawn wedi hyny am rai 


Dlynyddau;, ; ond cafwyd I ynddo arwyddion 


O hyny allan 
cynyddodd yn aen rh hyfed gyda phob rhan 
o waith yr Argl Yn mis Awst, 1836. 
efe a ddechreu bregethu, dangosodd yr 
Arglwydd arwyddion amlwg ei fod o'i anfon- 

ef. Yr oedd ei weinidogaeth yn hynod 
o a fuddiol, a chafodd llawer eu galw trwyddo, 
ag arm m arwyddion eglur o dduwioldeb. 
b amser ei fatenion yn oleu a deall- 
us. Defnyddiai ariaethau addas a syml 
i ddangos eì feddwl. Ni arferai eiriau 
acany thyrol, o ond oynghorai bawb ì arfer 
geirau das gyda phethau crefyddol, 
gylwi nad oedd bosibl cael geiriau stal a 
geiriau y Beibl. Yr oedd yn hynod od ddiwyd 
gyda'i alwedigaeth dymorol, er bod ei lafur 
crefyddol tuhwnt i gyffredin, Bu farw Ion- 
awr 27ain, 1840, i ddarnau craig syrthio 
arno yn nghladdfa echi Aberllefeny, pan y 
y cafodd heb y rhybudd lleiaf, eì chwilfriw 
mewn munydyn dan dunelli o geryg, 
H nghanol ei ddefnyddioldeb a'i 
eddaiar ddawn neillduol i ddychymgu N 


gweithio ceryg yn gistiau ar feddau, cistiau 


n 


JON 





-_ —_ —— — 


mewn tai, a cÂs ieces, yn nghyd a llu- 
aws o bethau fra c ywrain o'i Ea n a welir 
yn Nghymru a Lloegr, yr hyn aenillai sylw a 
ffafr perchenog y gwaith i raddau mawr. Yr 
oedd yn hynod o ran ei alluoedd i ddy 
unrhyw beth a feddyliai am dano. Dysgodd 
ddarllen, ysgrifenu, a gramadogu, &c., heb 
gael un diwrnod o ysgol: erioed, ond yr ys- 
gol Sabbathol. wodd ar ei ol i alaru eu 
colled wraig a 


hump o 

JONES, G FITH, Llanddowror, a aned 
yn mhlwyf Cilrhedyn, ger Castellnewydd 

mlyn, yn y flwyddyn 1684. Yr oedd ei 
riemi yn ge ddol, ac yn aelodau o eglwys 
Annibynol, (Henllan mae'n debygol). Arferai 
y Parchedigion John Thomas, Llwynygrawys, 
a David Lewis, Cynwil, yn nghyd ag ereill, 
bregethu yn aml yn Nghilrhedyn a'r gymy- 
dogaeth, am yr ugain mlynedd gyntaf o fyw- 
yd Mr. Jones; ac y mae agos yn sicr iddo 


dderbyn ei argraffiadau crefyddol cyntaf, a'i 
chwaeth at athrawiaethau Calfinaidd dan eu 
gweinidogaeth hwynt. Bu farw ei dad pan 

d efe yn ieuanc. Dywedir ei fod yn 
meddu tueddiadau crefyddol yn foreu iawn. 
Wedi iddo amlygu dymuniad i gyflwyno ei 
hun i waith y weinidogaeth Gristionogol, ei 
fam a'i gosododd dan ofal ysgolaig clasurol 


enwog, yr hwn a gadwai ysgol ramadegol yn 
Nghaerfyrddin. Xid ydym yn gw bod trwy 
y tmoddwyd ef i'r weinidogaeth yn 


blant. 


ba foddion 
yr Eglwys Sefydledig; pa un a oedd efe wedi 
eud ei feddwl i fyny i hyny cyn myned 

ir ysgol ai peidio. erbyniodd ei urdd 
ddiaconaidd gan yr enwog Esgob Bell, Medi 
19, 1708; ac urddwyd ef yn offeiriad gan yr 
un esgob, yn Nghapel Abermarlais, Medi 25, 
1709. Pregethodd am beth amser yn ei blwyf 
gonedigol, ac mewn eglwysi cymydogaethol 
ereill, a daeth yn fuan yn hynod o boblog- 
aidd. Ar ol gwasanaethu yn Lacharn am 
flwydd T nou dd fel rad, daeth ai bobl- 
ogrwydd y fath, fel n yr eglwys un 
amser braidd gynwys y lluoedd a ymgynull- 
enti'w wrando. Yn y flwyddyn 1711, cafodd 
fywiolaeth Llandilo-Abercowyn; acyn 1717, 
chwanegwyd Llanddowror ati gan y noddwr, 
John Phillips, Castell Picton, air Benfro, 
yn dal cysylltiad trwy briod- 
as. r oedd c diad Mr. Jones yn 
naturiol wanaidd; a dywedai am dano ei 
hun, eì fod yn ei ieuenctyd yn cael ei gys- 
tuddio gan ddiffyg anadl, fel nad allai gerdd- 
ed yn groes ì'r ystafell heb lawer o boen ac 
anhawsdra. Ond ymddengys fod ei feddwl 
y fath ag oedd yn alluog i gyfranu rhan o'i 
fywiogrwydd eì hun, hyd yn nod i'w gyfan- 
soddiad egwan. Fel y daeth rhagddo mewn 
oed, ymadawodd yr anhwyldeb hwnw i fesur 
ag ef; ac o hyny y mae genym brofion di- 
gonol yn y gwahanol wasanaeth a gyflawn- 
odd. Ystyrid ef fel y pregethwr goreu yn 
Nghymru yn yr adeg hono. Eglurder, taer- 


ineb, dd, golygiadau efengylaidd, 
yn nghyd a thraddodiad Tyawdl, gyda'r llais 


6$ 





JON 
wahanol barthau o Gymru, ac ,Ìi 
fyned i bregethu; a pha le a yr olai, 


ymgynullai cynulleidfaoedd lluosog ìi wrando 
arno. fTrefnai ei deithiau pregethwrol 

wythnosau y Pasg a'r Sulgwyn, yn fwriadol 
er gwrthwynebu y gwyl mabsantau, ffeiriau 


| gwagedd, yn nghyd a chynulliadau annuwiol 
ereill a. gyn 


yn gyffredin y d hyny. 
Dywedir mai anaml y traddodai YN bregelh 
na phrofai yn foddion i argyoeddi ur- 
iaid. Ei boblo dd anarferol, eì ddefnydd- 
ioldeb, a'i dduwioldeb, a enynai yn fuan 
eiddigedd a chasineb ei frodyr offeiriadol, dio 
a rhagfarnllyd; ni wnai llawer o honyn 
ganiatau iddo wasanaeth eu heglwysi i bre- 
gethu ynddynt ar ddyddiau yr wythnos, er 
mor awyddus fyddai y plwyfolion ì'w wrando. 
Mewn llawor enghraut ar ol iddo l eì 
gyoeddi i bregethu, cymerai yr offeiriad 
agoriadau yr eglwys ymaith. Yn ngwyneb 
y fath amgylchiadau, yu gyffredin efe a bre- 
gethai ar ben careg fedd, neu dan yr ywen 
yn y fynwent. seth afreoleiddiw Ai 
gaii ofid; ac am nag ugain 
blinid ef yn y Llys Eglwysig. Y ma clod 
Mr. Jones yn gorphwys yn benaf ar y sef- 
ydliad a ddyfeisiodd er lledaeniad addysg yn 
ghymru, ag sydd eto yn adnabyddus dan 
y enw “' Ysgolion Cylchynol Cymroig.” 
rif amcan y cynllun hwn yw addysgu y bobl 
trwy ysgolfeistriaid cylchdeithiol. Oynygiai 
y cynllun i'w feddwl trwy yr amgylchiadau 
ynol:—Efe a arferai gadw cyfarfod eg- 
wyddori bob dren Sadwrn o flaen y sebbath 
y by cyfranu yr ordinhad o Swper yr 
Arglwydd, er egwyddori a chynghori y rhai 
oedd yn bwriadu dyfod ìi gyfranogi o'r ordin- 
had. Gan ei fod yn bregethwr mor boblog- 
aidd, deuai fau. dd Jawer i wrando arno; ac 
i'r oyfryw ydd a ei eg- 
lwys; a thrwy hyn daeth yn adnabyddus o 
fawredd tywyllwch ac anwybodaeth y bobl 
yn gyífredin. Dechreuodd sefydlu ysgol 
elusengar yn ei eglwys ei hun â'r arian a 
dderbyniai oddi yrelfonou ar y Sabbath 
cymundeb; a gwelodd hon yn ateb dyben 
mor ddaionus, fel yr ymdrechodd luosogi ys- 
golion o'r fath trwy bob rhan o'r wlad. 
aeth ereill yn gefno i'r gwaith daionus 
hwn; a thrwy eu mawr haelioni, dywedir fod 
yr ysgolion elusengar hyn wedi ychwanegu 
yn y sogaeth i'r nifer o gant ao wyth 
ar hugain mewn deng mlynedd; ao mewn 
deng mlynedd ar hugain yr oeddynt wedi 
cyraedd y nifer o ddau cant ac ar hu- 
in; a dysgwyd mewn pedair blynedd ar 
hugain 150,212 o bersonau i ddarllen y Beibl 
Cymraeg ; yn cynwys pob oedran, o chwech 
flwydd oed hyd driugain a deg, a rhai dros 
hyny. Nid llawer fu yn y byd â gyfrannsani 
fwy o fanteision i'w , nag a dderbyni 
Cymru trwy lafur offeiriad enwog Llanddowr- 
or; athrwyddo ef ìi raddau mawr y cafodd y 
Beibl fynediad mor inol i'r bwthod 
ig. sTeilyn â ôl enw a'i goffadwriaeth 
e ob c sy l perthynas 
â chrefydd a diwygiad crefyddol, &'i gofio yn 
barchus trwy yr oesau; oblegyd yr oedd nid 


JON 





n ur ig yn ddyn duwiol iawn, yn bregethwr 
dd a doniol, ac yn gym 


agos. 


dus, a theimlai dros eì 
a 
'i gilydd, nad oedd 


gyffredinol, yn mhell ac 
ymeryd Cymru oll gyda' 
mwy nag un o bob cant medru darllen 
ir Duw ; ac yr oedd lluoedd lawer o honynt 
eb weled Beibl yn eu hoes pan sefydlodd 
Mr. Jones yr ysgolion a nodwyd. Prif 
gampwaith yr hen ddiwygwyr yn yr unfed 
gannf ar bumtheg a'r eilfed ar bumtheg, 
ydoedd dyoddef eu herlid, eu hysbeilio, eu 
caethiwo, eu gormesu, eu gwatwar, a'u lladd, 


n fawrion ac eglwyswyr eu gwlad, ac nid 
ysgu y bobl i ddarllen, a rhoddi gair Duw 
yn eu dwylaw. Oadwai Mr. Jones ryw fath 


o athrofa ei hun i ddysgu pobl ieuaino ìi fod 
athrawon i'r ysgolion a sefydlai; a daeth 
wer o wyr ieuainc a ddygwyd i fyny dan 
ei ofal, yn ddefnyddiol iawn yD y weinidog- 


aeth yn yr Eglwys Sefydledig, yn gystal a 
ch da'r Ymnellduwyr. Bu Mr Jones yn 
n ere ìawn ì gae 
allan ddau argraffiad o'r Bei l, yn Gymraeg. 
Am ei ymdrechion caled i lesoli ei gydgrend, 
uriaid, dyoddefodd lawer. yr holl 


bion Cymreig, ac urddasolion ereill 

Eglwys gy eithriad o ychydig offeiriaid 
israddol, yn chwyr diofal ar eì lafur, neu 
yn wrthwynebwyr maleisus iddo. Mewn 
ychwanegiad at ei erlyniad maith yn Llys 
yr Esgob, gwnaeth hyd yn nod esgob gyflogi 
offeiriad Eglwys Gymun, ger Llanddowror, 
o'r enw Jo vans, i'w sarhau mewn llyfryn 
o'r mwyaf bustlaidd, cecrus, brwnt, a chy- 
wilyddus a ddaeth allan erioed o 


argraifwnAg 
Brydeinig. Cyoeddwyd ef yn y flwyddyn 


1752, dan yr enw “' Hanes yr Ysgolion Elus- 
ongar Cymreig, a chodiad a chynydd Trefn- 
yddiaeth yn Nghymru trwyddynt hwy yn 
bl; dan arolygiaeth Griffith Jones, offeir- 
iad Llanddowror, yn sir Gaerfyrddin; mewn 
byr hanes o fywyd yr offeiriad hwnw fel 
offeiriad.” Yn mysg cyhuddiadau ereill 
a ddygid yn ei erbyn yn y llyfryn l hwn, 
caiff a ganlyn wasanaethu :—l. Fod ei rieni 
yn Anghydffurfwyr, ac nad oedd ef ei hun 
wir odlawn â'r Eglwys Sef- 
dledig, ei deddfau, canonau, homiliau, a'i 
offeiriaid.—2. Ei fod wedi cael eì ddwyn i 
fyny i'r alwedigaeth o wneuthurwr ffiolau 
coed ; &'i fod w di yma) r a'r alwad hono er 
ei ddifyrwc. owror, er 
ef yn effeiriad yno.—3. Ei fod wedi gwasgaru 
24,000 o gopiau o Gatecism Mathew Henry 
yn Gymrae ei on o'r flwyddyn 
1730 ì 1738 EA fod bcb amser yn cadw am- 
ryw piau o Esboniad Henry ar y Beibl ar 
werth ; wn a eradwyai i 
am urddau santaidd, er ei fod Waith Hen- 
aduriad.—. Ei fod wedi rhydd gyoeddi, 
'r Annibynwyr a'r Bedyddwyr, fod gan 
b dyn gytal hawl i ddewis eì weinidog ag 
oedd ganddo ì ddewis ei gyfreithiwr neu eì 
feddyg.—6. Ei fod wedi treulio peth amser 
pan yn offeiriad Llanddowror, i fyfyrio Heb- 


66 





JON 
raeg dan Mr. Parrot, athraw y Ooleg Hen- 
adurol yn Nghaerfyrddin.—6. Fod naw o bob 


deg o'i gymunwyr yn Llanddowror yn Ym- 
neillduwyr, y rhai Tad aent i unrhyw eglwys 
blwyfol ond ei oglwys ef. I. Ei fod. yn dir- 
gel gyfrinachu a'r Trefnyddion; a bod holl 
athrawon ei ysgolion naill ai Trefnyddion 
neu Annibynwyr.—8. Ei fod yn cydsynio a'i 
ddysgybl, Howell Harris, fod llawer 0 wyn 
gwe wr Crist yn m anol enw- 
adau.—9. Ei fod yn oì os A ey Gateci 
yr Eglwys, wedi esbonio i ffwrdd yr athraw- 
1aeth werthfawr o ailenedigaeth fedyddiol, gan 

wneud un 


reuyddiaethau, &c. 
ychydig ar hynawsedd a chariad Cristionogol 
ydogaeth dda; at yr hyn y cyfranent 
yn helaeth, gydag ond ychydig neu ddim 
canlyniadau drwg. Darlunir Mr. Jones yn 
yr iaìth fwyaf brwnt ac anfoesgar—fel rhag- 
a'i san gormoswr creulon, celwyddwr, &o; 
a'i ganlynwyr fel lladron, diogwyr, godineb- 
wyr, a phenboethiaid anwybodus. Y fath 
oedd y driniaeth a gafodd y gwr duwiol hwnw 
oddiwrth frawd o offeiriad iad, yn cael ei gefnogi 
esgob, a llawer, afrif o'r 
offeiriad Cymreig. O eimlad- 
daeth yr Anghydffurfwyr Mgtoh RW 
yr Anghy nl 
ffrwyth efengylaidd, & chynlluniau 
addysgiadol offeiriad daionus Llanddowror. 
Pe buaâai oorff yr offeiriaid yn gyffelyb i Mr, 
Jones, ni buasai Ymneillduaeth y fath r 
ag ydyw heddyw yn Ngh . Yr oedd ef 
yn wrrh da diragfarn lawn o ran ei ysbryd ; 
mhell o gu crefydd ì'w eglwys ei 
un; ond byddai yn barod i ddywedyd, 
“' Gras a chanad fyddo gyda phawb sydd yn 
caru yr Arglwydd Iesu Grist mewn gwirion- 
edd.” Cadwai y fath drefn ragorol yn mhob 
peth a berthynai i'w deulu, nes teimlai po? 
yn duwiol yn fraint annhraethol gael 
yn rhywbeth yn ei wasanaeth, neu uno mewn 
rhyw arferiadau teuluaidd. Pan yn pre- 
gethu unwaith yn Llanllwch, din, 
y daeth efe gyntaf i adnabyddiaeth a Briget 
aughan, Derllys, yr hon wedi hyny â ol wid 


nad 
herwydd an 


Madam Bevan, Lac ; ac enillwyd i 
ymofyn am grefydd trwy ei weinidogaeth 
ef yn pregethu yn y lle uchod. Un tro 

pen oedd mp u yn Llanddewi- 
brefi, nid pell o Langeitho, yr oedd ei bobl- 
ogrwydd wedi dwyn lluoedd i'w wrando, fel 


arfer. Yr oedd yno lawer wedi dyfod o Lan- 
itho, ao yn eu plith y Parch. Daniel Row- 
lands. Teimlodd y gar yn gwneuthur rhyw 


u ar ei wl y pryd hwnw na 
wybu am danynt erioed o'r blaen. Suddodd 


mewn ofn a dychryn am ei wr, nes pen- 
derfynodd braidd beidio pregythu mwynch; 
oblegyd meddyliai ei fod wedi twyllo ei hun 
a'i wrandawyr hyd y pryd hwnw. Wrth 
ddychwelyd adref gyda'i gymydogion, y rhai 
a fawr ganmolent y bregeth, gan adrodd y 





JON 


67 


JON 





lles a dderbyniasent dan y weinidogaeth, nes 
gwneud ei feddwl yntau yn . mewn 
ofn a” bu efe ddim lles ì neb erioed, daeth 

mlaen gan roddi ei law ar ei 
ysgwydd & dywedyd, “ su arno ef 


lch am offeiriad Pan Gn eiao gwy oble- 

d os cafodd efe ddim lles 
o ef yr oedd wedi ei gael; ac nad edd cf efo 
wedi cael dim neillduol y d ir“ hwnw.” Cod- 
odd hyn ronyn ar ei ysb aywedodd, 
““ Pwy & wyr na wna yr ddef- 
nydd o honof finau, a .” Nid 
oes neb fedr ddywedyd y lles rhyfeddol 8 


wnaeth Mr. Jones trwy ei hunanymwad- 
iad. ei, ndroch ei hun, a haelionusrwydd 
rhai ere 


wylaw Madam 
cyn ei farwolaeth, i'w defnyddio at ddwyn 
yn mlaen YT ysgolion a_sefydlasai efe; a'r 
o 


a 6“ 
Gatecism yr glwys,” 

cynwys coríf cryno o dduwiny adio Ty y 
goreu, fe ddichon, yn yr iaìith.—2. “ Galwad 
at orseddfainc y gran. '—3. “ Hyfforddwr at 
orseddfainc y gras.” —4. — Ffurf weddïau.” 
—b. “ Cyngor rhad.”—6. “ Anogaeth i fol- 


ianu Duw.” —7. “ Llythyr. ar : ddyledswydd 
o egwyddori yranwybodus.”—8. “'Casgliad o 
Ganiadau y Parch . R. Pritchard.” 'Cyoedd- 
odd hefyd rai llyfrau Seisneg, yn nghyd a 
phedwar r un o waith a elwid 
“* Duwioldeb Y rhai hyn oeddynt 
hysbysiadau bl yddol o'r Ysgolion Elusen- 
gar ' lchynol Gymreig. oeddwyd y cynt- 
af o'r rhaì hyn yn y flwyddyn 1737, a'r olaf 
yn 1760. Cynwyse wysent lawer o hanes werth- 
hawr O se grefyddol y Dywysogaeth ar 
y pryd hwnw. ei weithiau ereill, yn 


g a Seisneg, o ran eu h ysbryd. a'u 

tuedd santaidd yn deilwng o'r awdwr. Fel 
enydd, yr oedd eì ddoniau yn helaeth, 

ond yn hytrach yn gwmpaso angosai 
bob amser wybodaeth eang o'r hyn y traethai 
am dano, ac amlygai eì feddwl mewn ymad- 
roddion addas, ac iaith bur ac ardderchog. 
Mae rhai o'i draethodau diweddaf yn rhagori 
me hyo 
usrwydd c chlynedd ymad- 
rodd, & phurdeb iaith. Ysgrifonai bob amser 
yn y l, difrifol, a bywiog, fel un am 
wneu esad i eneidiau dynion. Yn y 
cwbl cwbl ymddengy gys yn dduwinydd da, o wy- 
doniau helaeth, a chariad gwresog 

Ar draul Mrs. ay'yn 


at achos yr r ofon l. 
gosodwyd c hardd o farmor ì fyh 
glwys Lienddowaor, a'r ynol 
arni yn Seisneg; a ganlyn sydd eithad o 
Poribedig ymad gone aiglor y Mlwyl 
ones, periglor 
hwn a Llandilo. Cyfl wynwyd ef i r diweddaf 


_ —-— 


Gorphenaf 3, 1711; i'r cyntaf Gorphenaf 27, 
seddodd yn pan fodd 'urddau Emyr 


i, ddyledswyddau 6i 


y rhai a ! 
Xid ar 

ì ng ynan ymu 

Yddigaeth y 'gal ef iddi, Me ddadd Y i 
holl amser a'i dylh i'r unig achos p 
fawr hwn a ddaeth arno yn feunyddiol, 
fal yr holl main ei i bregethau, dang- 
O6al y ugenr a y dyledswyddau mwy- 
afamlwg a hysbys Onstlonogrwydd, rhai 
& ddirgymellai ar feddyliau ei wran 


gwresogrwydd Oristionogol gwirionedd. 
syd ac mewn modd mor synfawr, fel nas 


gallasai neb ymadael yn ddiad i eth. Ac 
yr oedd eì re rhoddi d â r i'w 


fywyd oedd c ngosiad 
gwastadol o'r grefydd a addysgai. Yr Ys- 
asan- | golion Gelion Elusengor “ylchynol Cymreig dynt 
dyledus, am eu chwyniad, eu cynydd, a'u 
arhad, i'w dueddfryd hynaws a haelionus, 
r oedd y fath lwyddiant canlyn y gor- 
chwyl duwiol hwn dan ei i drefniad, 
fel yn yr amser y bu farw, yr oedd rhifedi yr 
Ysgolion dros dair mil; a'r ysgoleigion dros 
gan 8 nwydd o or o dlloedd. Bu yn lau grut, 


d,ì dau 
iad” ì heladh ar” BO Cyd cas Cymraeg, y r. 


werthwyd am bris isel er llesâd y Hodion. 
Cyfansoddodd a cyo deydd amryw lyfrau 





defnyddiol ar bynciau cre Gymrae 
ac yn Seisneg. Ceisiodd bob bob cel i wneuth. 
ur daioni. Gorchwyl penaf eì d oedd 
profi ei han, ar ar bob ysur, y b ffydd- 
wn a Yn nh y Cristion gwirionedd- 

ol edit fol; y dyn da, uy, mewn 
sefyllfa ise sel yn yr Eglwys, wasan- 
aeth yn achos Ex a fuasai yn mngluniaeth 


gondith i'w wiad, a welodd yn. tô, yny 


ddeunawfed flwyddyn & laringain o'i oed, ì 
dragywyddol ddod ddwch yn y nefoedd, lle 
yno oedd ei ymarweddiad wedi yn was- 


JONES, THOMAS, prydydd ardderchog, 

adnab ddus wrth yr enw Bardd Clof, oddi- 
damwain & afodd yn ei fabandod, 8 

nn Hae 1188, "Pan a deuddo «mlwydd 

wyddyn an eu dd 
oed efo a aeth ì Lundain dain; dog mlwydd 
wyd yn nghyfrifdy Mr . 'Mat ew Davies, 
hwn a gariai fasnach fawr yn mlaen yn Long 
Acre. Ac efe yn hoff o ddarllen, yn en 
barddoniaeth, a ddefnyddiodd rai o'i oriau 
hamddenol er diwyllio, yr awen. Gwyn ddig” 


efe & etholwyd » yn aelod yrs nyd 


ion; ac yn fuan Gymddig 
hono, pan yr oed Owen J ones . W. O. 
Pughe, ac enwogion reill yn 
ymgynull yn Yheolaidd o. Yny y 
Gwyl ge As gyoeddod “ Awdl ar ydd 
ewi San ac yn dd - 
lynol efe a. gafodd holl ofal y rch ylion a' 'r 
fasnach gan Mr, Davies; yi hyn sŷ brawf 


JON 





o uniondeb eì ymddygiad; a chadernheir yr 
un peth yn mhellach trwy y ffaith iddo ddod 


gyfrano â'i feistr yn y flwyddyn 1813. 
Yw eiropolitan Cambrian Tasltndon,” yr 
hwn a sefydlwyd yn y flwydd 1760, 
ar sail Y orion, a adffurfi yn 1820, 
ac etholwyd Mr. Jones yn drysorydd; ac efe 
a fu mor ffodus ag emll y bathodyn aur am 
y Bryddest oreu yn y Gymraeg ar yr achly- 
sur. Yn 1821, gwnaed ef yn llywydd Cym- 
deithas y Gwyneddigion am y drydedd waith ; 
ac ar wledd eu jubili efe a anrhegwyd â 
bathodyn arian y Gymdeithas, er coffau y 
dygwyddiad. Enillodd amryw wobrwyonyn 
y gwahanol eisteddfodau a gynelid yn Nghy- 
mru. edi byw am yspaìd 45 o flynyddau, 
gydag eithriadau, yn Rhif 90, Long Acre, efe 
aderfynodd yrfa a enwogwyd ganddo mewn 
hynawsedd a charedizrwydd, Chwefror 18, 
1828. Cynygwyd bathodyn arian gan y Cy- 
mrodorion am vr awdl oreu er coffa am dano, 
yr hwn a enillwyd gan R. Davies, bardd 


antglyn. 

JONES, SAMUEL, ydoedd fawd ôn blo- 
deuo o yn nghylch 1680 i 1120. Offeiriad 
ydoedd wrth ei broffes; ac efe oedd y llyw- 
ydd pan gynaliwyd gorsedd Morganwg, yn 
y Rwyddyn 1700. 

JONES, EVAN, Ll rhys plwyf Llan- 
badarn, sir Aberteifi. Yr d yn byw yno 
yn amser Siarl II. a Iago II. ; a dywedir fod 

un tylwyth yn preswylio yn y lle hyd 
eddyw. Ymddengys mai yn y ffermdy hwn 
y dechreuwyd yr achos crefyddol gan bn 
Anghydffurfwyr yn y gymydogaeth, ac oddi- 
yma yr hanodd eglwysi Llwynpiod, Blaen- 
enal, Abermeurig, Cilgwyn, &c. Yr oedd 
benlu Llwynrhys yn enwog iawn o ran gwy- 
bodaeth, defnyddioldeb crefyddol, a diwyd- 
rwydd gwresog o blaid Ymneillduaeth yn yr 
â d oddiamgylch. Yr oedd yno ddeu- 
ddeg o blant—pedwar mab ac wyth merch. 
Y meibion oeddynt, y Parch. Jenkin Jones, 
Ll hys, yr hwn a fu yn cydweinidogaethu 
â'r Parch. D. Jones, yr hwn a drowyd allan 
9 Lenbodarnfawr i eamuel J ones, " John 
ones. Yr efnder 
Ur Ferch. D. warde, Caeronen. Cafodd 
. Jones, Llwynrhys, war braw 
& enwyd, ei ddwyn o flaen blnddlysoedd am- 
ryw weithiau, a'i ddirwyo o herwydd ei 
anghydffurfiad â'r Egl Sefydledig, ac o 
h d cynal cyfasfodydd yn eì dy ei hun, 
yn Llwynrhys, oddeutu y flwyddyn 1664, neu 
ychydig wedi I hyny. Yr oedd Mr, Jones yn 
weinidog Anghydffurfiol, a chanddo un mab 
yn Llundain, ao wedi cael myned i wasanaeth 
y brenin, mewn sefyllfa ag yr oedd yn cael 
cyfeillachu yn bersonol ag ef, ac cael 
afrau ganddo. Yr oedd yr amseroedd hyny 
yn enbyd o herwydd yr erledigaethau ar y 
crefyddwyr. Yr oedd y Parch. Evan Jones 
yn parhau i bregethu yn ddirgelaidd yn ei 
y ei hun i'w gymydogion. ywedir i'r 
brenin ofyn i'r gwr ieuanc hwn, a oedd rhyw 
ffafr a ewyllysiai efo gael. Atebodd yntau, 
fod ganddo dad yn Nghymru, yn hen wr, ac 
yn weinidog Anghydffurfiol, ac y byddai yn 


698 JON 


ddïolchgar i'w fawrydi am ganiatad iddo 
bregethu. Caniataodd y brenin hyny, ar yr 
amod iddo beidio pregethu yn un lle ond yn 
eì dy ei hun; a rhoddodd iddo freinlen i'w 
rhoddi i'w dad yn ei awdurdodi ìi hyny. 
Yr oedd y mâb wedi myned oddioartref er ys 
amryw fynyddoedd, â'i rieni heb wybod pa 
le yr oedd, hyd oni welsant ef yn dyfod at y 
ty un diwrnod mewn gwisg fìlwraidd; a 
meddyliwyd mai dyfod i ddal y gweinidog yr 
ydoedd. Ar hyn aeth hen wr i'r llofft 
gyda bwriad i ymguddio; ac aeth yr hen 
yraig i'r drwe i. gyfarfod. y gwr dyeithr, yr 
hwn a ofynodd i di pa le yr oedd Mr. Jonea, 
fod yn rhaid iddo gael et weled, fod ganddo 
genadwri iddo oddiwrth y brenin. Ar hyn 
syrthiodd yr hen wraig i lewyg. Ymaflodd 
yntau ynddi i'w chodi. Yr & d Mr. J ones 
yn gweled trwy , 8m iod 

ei fod yn ei lladd, a gwaeddodd allan, i Peid- 
iwch a lladd yr hen wraig, yr wyf fì rhoi 
fyhuni fyny.” Wedi i'r gwr dyeithr hys- 
bysu pwy ydoedd, ao adrodd eì genadwri, 
rhoddodd Y Freinlen i'w dad. Gan nad oedd 
y yn helaeth, ac felly yn anghyfleus i 
gynal addoliad cyoeddus, adeiladwyd ystafell 
groes y tu cefn, yn gysylltiedig ag ef, ìi fod 
yn gapel, a'r unig ffordd iddo trwy y ty. Y 
mae y ty hwn yn sefyll eto. Y capel yw yr 
ystafell ssydd yn perthyn i'r ty; ac y mae 
cwpbwrdd yn awr yn ei dalcen lle yr oedd 
ffenestr y pulpud. Casglwyd yno gynulleidfa, 
yr hon a ymledaenodd trwy y wlad oddiam- 
gylch.— Hanes Ymneillduaeth, gan Morgans, 
ary Hanes Crefydd yn Nghymru, tu- 

. 287. 

JONES, ROBERT, oedd weinidog gyda'r 
Wesleyaid. Brodor ydoedd o sir Dinbych. 
Cafodd ei ddychwelyd at grefydd yn moreu 
eì oes, a pharhaodd yn ffyddlon yn ngwasan- 
aeth ei Arglwydd hyd y diwedd. Ganwyd ef 
yn adwy dyn 1801; a bu farw yn Nhrefriw, 
sir rnarfon, Ebrill 18, 1849, yn 4&8 mlwydd 
oed'; wedi bod yn y weinidogaeth 19 mly- 
nedd. Fel gweinidog i Iesu Grist, yr oedd 
yn llafnru 8 a derbyniol iawn yn mhob man 
yr elai. 

JONES, JENKIN, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Mhenybont, Llandysul, sir Gaer- 
fyrddin... Ganwyd ef tua dyddiau Gwyl 
Mihangel, ny flwyddyn 1774. Mab ydoedd 


ì Henry John Oharles, gof wrth eì alwad, yr 
hwn a dreâliodd eì ddyddiau yn y tŷ nesaf i 
addoldy Penybont; hwn y teulu en- 


woeaf mebyd duwioldeb o neb o'u cyd-ardal- 
yddion ; y cablwyr mwyaf r 

a chalongaled 1 yn gorfod c ef mai ynion 
duwiol oedd He y gof a Mary ei wraig. 
Yr oeddynt yn rhagori mewn gwybodaeth 
dduwinyddol, trefn ddysgyblaethol, a chref- 
ydd brofiadol ac ymarferol, fel nad oedd neb 
o'u cyffelyb 'r y wlad. — Gwasanaethodd 
Henry swydd diacon yn dda, goneet, a di- 
dderbyn wyneb, mewn ysbryd efengylaidd 
a didramgwydd. Ymddangosai Jenkin er 
yn blontyn yn fwy fawel a siriol na'i gyf- 
oedion, er yn ddiameu fod ei natur yn llygr- 
edig megys ereill o deulu Adda, eto nid oedd 








JON 


69 


JON 


— 





ced yn dys ì Mared Or rob. Ŵ: 
Crist a dwyr; yr oedd mhre. 
ymddyd 


byddioni farnu yn ary Tn am ds cyd |t 
O - 

ei fedyddio ar 
i, 1783, yn y naw. 
o'i oedran, gan y Parch. David 
wyn-neuadd, plwyf Penboyr; ac 
yn myned yn mlaen mewn dydd- 
iau, ys yn achosi cynydd lwys yna, & 

chysur i'w rieni duwiol, a'r e eglwys, yn 

ffredinol. Oafodd ar ei feddwl yn lled i ieuano 
Ymy angenrheidrwydd iddo i po at ryw 
ei fywiolaeth; ond deall- 
reill yn fuan, na oddefai eì aflech- 
eid a'i wna corfforol iddo  yeithio Rd | yn 
ddyd ei am hyny cym - 
Re mawr mewn rhwym llyfrau, ymosododd 
at byny a an d mawr 
hono. o y flwyddyn 1705, 
LE, y brodyr yn Mhen Dog 


gid oedd. amh, 
dhrwydd el 


y peth mwyaf anfanteisiol oedd gwendid eì 
natur ac afrwydd-deb ei leferydd ; ond yr 
oedd pawb & deyd synwyr nal bn 


gobeithiol. "dwyddy 197, cafodd 
LA llo yT MTog” 


gan ei 'fam eglwys i 

waith cyflawn y weinidogaeth, pen y cafodd 

nn ais arall o'r enw John Davies eu 

hurddo i fod weinidogion yn yr 
ydig ar ol hyny, cafodd 


u y fri yn 
oedd, heb eg|: 
r oedd John Jones, 


eb wedi gerwino gan y 

chiad serchog a siriol. drl, oedd 
o ran hwylusdra corfforo 
aml y b ym ehwn ar eì afìechyd; 
dysgodd od yn mhobamgylchiad. | gr 
sg allasai ddas ed ddeall; ac 
ddangos i'r byr eì 

f d i ysgrifenu yn fwy 


o y pan 
elai ychydig o'r olew nefol ì iro olwynion 
Ta nedi 


o eiddigedd, ac ar yr un 


FED Y DAE yago 


thramgwyddo; ond yn y gwrthwyneb yr 
oedd yn hawdd deall Wrth. ei ysbryd yn cer- 
yddu, mai cariad at santei d, & chas- 
ineb at bechod, oedd yr e or a'i ocy- 
mellai, ao nid un casineb at y 
fyddent tan ei sylw. Yr oedd oì gyf 
bob amser yn Alladol a. nefolaidd, ei hunan 
HI TI— Sar 
ysgleiri ur ìbawb; ei u o 
ran eu cyfansoddiad oedd oeddynt gryno a. chel- 
fyddgar, ac yn hawdd i'r eu ham- 
Oynwyse nt hefyd fwyd cryf i'r 
i fyddent wol eu cynefino a gair cyl 
iawnder. aXr oedd gan ìdo lawer o ì 
awdwyr duwinyddol; e ffrwyth ei fyfyr- 
dodau ei hun, a draddodai i'r My eah 


wedi ei brofi a'i sylfaenu ar air 
Dduw. Ernad oedd ei i hynw i Aa 
ei 


mwr yn io Sab wb ag oedd- 
ynt un medru niaethu rhwng y 
gwa wr a'r gwael—Orist wedi eì groes- 
oed yn aileni—ffyddlondeb Duw 


car 


y perygl o fyw yn, anghred YR 
defnyddiai anogae oedyrn i bechad 
i ffol &$ Fab Duw am fywyd tragywyd tragywyddol, a ad 
anogai ei dau! proffesedig i wylio ar eu 


ydd 
fuan awm. Ychydi 
orddonen canai gyda 
made yen eì ysb ac yn orchestol, 
golwg 2 ar wendid eì gorff ac dd- 
eb eí anadl; ac ar y pedwerydd dydd o 
Ebrill 1809, ehedodd wreichionen fywiol 
o'r o'r oorff i wlad y canu u yn 
wth o Hyn, ffyddlon ac yn (mryniau eì swydd 
ynyddau, yn brego 
un ar bumth 
dwr diargyoedd a diwy 


byd gofus down am sb o fmnyddad, I 

ba ddau ayn br ar ef HO. 

y ol- 

RAID He Udd! 
o 


ONES, GRIFFITH - 
yddwyr yn Behoboth, gir mebedh, a; Gyd rfyrddin, Gan Bed 


wyd ef yn y ddyn meyn 

flwyddyn 1796, ouad ef a gwr ydyni 
o'renw William Thomas, ei neillduo i gyflawn 
waith y weinidogaeth. dlafuriodd y ddau 
weinidog yma mewn heddwch a chysur am 
oddeutu tair blynedd; ond yn 1795 yn fuan . 
ar ol erodd 


cymanfa Salem, cym ymraniad 
galarus le rhyngddynt yn nghylch Armin- 





JON 70 





eglwysi ereill. Safodd Mr. W. Thomas gy r 
Arminiaid, a Mr. G. Jones gyda'r blaid 
arall, a chafodd y blaenaf feddiant o'r capel, 
am fod yr unig ymddiriedolwr ag oedd Ra 
fyw gyda'r blaid Arminaidd. Oafodd Mr. 
G. Jones, a'i blaid genad i addoli gan yr 
Annibynwyr yn eu haddoldy hwy, a_ elwir 
Capel Evan. Buont MeeFynau saith nau 
wyth mlynedd, yna penderfynasant adeiladu 
capel iddynt, eu Ymnaim. Yr oedd Mr. Jones 


hyddysg ìawn yn ysgrythyrau & 
byddai eì wrandawyr yn lled debyg o gael y 
meddwl llythyrenol ganddo. Efe a deithiodd 
lawer i bregethu yr efengyl yn eglwysi y 
Deheu a'r Gogledd, a byddar yn dda gan 
bawb ei glywed; a pherchid ef gan bawb a'i 
hadwaenai fel dyn tawel a duwiol iawn. 
Byddai mor dduwiol a hardd eì rodiad, fel u 
dywedid am dano pan yn wr ienanc, “ 


mae haner Griffith Jones eisoes yn y nef- 
oedd.” Ei ferch ef oedd ig gyntaf y di- 
weddar Barch. John Herring, Aberteifi. 


Bu farw Mehefin 3ydd, 1832, yn 71 mlwydd 
oed; claddwyd ef yn Nghilfowyr, pan y pm 
gethodd yn ei angladd y Parchedigion John 
Morgan, Blaenffos; a Benjamin Davies, Cil- 
fowyr; ac areithiodd Mr. Thomas, Castell- 
newydd, ar lan y bedd. 
JONES, THOMAS, Hendre. Ganwyd ef 
yn mhlwyf Llanon. Oladdwyd ei dad pan 
oedd yn bedair blwydd oed. Yr oedd ei 
yn dra isel o ran eì hamgylchiadau; er 
hyny ymdrechodd roddi ychydig o ysgol iddo, 
yr hyn a fu o wasanaeth mawr iddo hyd 
ddydd ei farwolaeth. Yr oedd gwr o'r enw 
John Davies yn cadw ysgol yn y gymdog- 
gaeth, yn ylle a elwir Capel Efan, at yr hwn 
yr anfonodd ei fam ef i gael ei addysgu. Yr 
oedd y gwr hwn yn gynghorwr gyda'r Tref- 
nyddion Calfinaidd. Cynghorwr y galwent 
un yn yr amser gynt a fyddai yn pregethu 
heb gael ei urddo gan esgob. Gan y gwr & 
enwyd uchod y cafodd ei hyfforddi gyntaf 
mewn pethau crefyddol. Diau y dylai rhieni 
ofalu i ba le y danfonent eu plant igael eu 
haddysgu. mae llawer fel pe baent heb 
un egwyddor yn y materhwn; danfonant eu 
lant i ddysgu catecismau, y rhaì sydd yn 
ollol eihornus. Dylem ddeall fod y 
lant bob amser mor barod i dderbyn hy- 
orddiadau yr ysgolfeistr gyda golwg ar 
bethau crefydd ag y maent i dderbyn eu 
haddysg gy lwg ar rifyddiaeth, &. Mae 
mwy o ddefnydd credu mewn plant nag sydd 
o ddefnydd ymresymu; credant bob peth a 
glywant, am hyny dylai y rhieni ofalu pa 
le y mae eu plant yn cael eu haddysgu. Pan 
oddeutu 16 oed, neth T. Jones ì Waean. 
aethu i le nid yn mhell o'r ydogaeth, a 
raioedd yn perthyn i'r Bedyddwyr. Yma 
cafodd gymhelliad i fyned i gymanfa oedd i 
l ei chynal yn y Felinfoel, ger Llanelli, 
Safodd y testunau a darnau o'r pregethau 
a glywodd yno ar eì feddwl hyd ddydd ei 
farwolaeth. Ni penau teuluoedd pa 
faint o ddaioni a allant wneud wrth gymell 
eu tylwyth i wrando yr efengyl. Ychydig o 


iaeth a_ Chalfiniaeth, fel mewn amryw 


JON 








amser ar ol hyn forodd diwygiad grymus 
allan nn Nghapel Efan, a Brandy-way. Dis- 
gyn pethau yr efengyl mewn modd grymus 
ar feddwl Thomas Jones y pryd hwn; a 
phenderfynodd roddi ei hunan i'r Arglwydd, 
ac ì'w bobl. Pan yn y teimlad hwn, ar- 
weiniwyd ef gan ragluniaeth i Ben , 
Llanon, lle yr arosodd am ryw dymor. Nu 
farfyddodd a theulu yma o'r un meddwl ag 
efei hun, yr hwn fu yn fantais fawr iddo 
feithrin ysbryd crefydd. Oddiyma efe a aeth 
ile yn y gymydogaeth, o'r enw Ty- 
llwyd, lle yr oedd cymdeithas grefyddol wedi 
ei sefydlu rai Dlynyddau cyn hyny. Gwelwn 
y 


fod gan wrthddrych ein cofiant hyny o gref- 
ydd er yn fachgen, fel ag i ddewis y lleoedd 
mwyaf manteisiol i grefydda. iododd 


â& Rachel, merch henaf John Owens, Tyllwyd, 
o'r hon y cafodd chwech o blant. Pan oedd 
oddeutu 37 oed dechreuodd ar waith y weini- 
dogaeth dan lawer o anfanteision. Fel dyn 


yr oedd ad , - 
edig, a hawdd eì drin, Nid oeid yn ddyn 
cas ac afrwyiog, fel llawer. Yr oedd yn un 
hynod mewn gofal am ei deulu. Yr oedd yn 
ymdrechu na chai dim ei wastraffu mewn un 
modd. Dewisodd fyw yn brin lawer gwaith 
wrth eì blant, ytrach na phwyso ar 
neb. Ni allai oddef y meddylddrych o fyned 
iddyled. Gwell oedd ganddo ymw. na 
myned i ymofyn benthyg unrhyw beth gan 
gymydog, a dangosai weithiau yr ewyllysiai 
1 ereill wneud yr un modd. Yr oedd yn 
rhagori ar lawer o ran ei amgyffrediadau. 
Fel Cristion, em ei osod yn y rhes 
flaenaf. Gweddïai lawer yn y dirgel. O 
ran ei eddiad a'i fuchedd allanol, 
yn ddiargyoedd. Yr oedd yr 
achos yn ei gartref 


eì . wrando. Yr oedd yn 
gosod allan ei feddwl yn eglur, fel y gallasai 
pawb ei ddeall. Ei sylwadau ar ei destun 
oeddynt syml a tharawiadol. Yr oedd ei 
bregethau y rhan amlaf yn ymarferol; a 
dywedai yn fynych wrth bregethu, fod coll- 
igaeth dyn ì syd o hono ei hun. “Nid 
oes gan y nedigion yn Gehena ddim lle 
AIL AU DU y, 
w yn o ras he o'r 
ei hunan.” Yr oedd yn hoff iawn o son. am 
yr arfaeth a'r cyngor tragywyddol; llawer 
gwaith y dywedodd, “'Ni wn i sut i ddy- 
wedyd ym y fan yma, ond dywedaf fel hyn : 


fefu rhyw gyngor rhwng y Personau ben- 
digedig yn yr hanfod santaidd am godi pech- 
adur i'r lan.” Nid oedd awdwyr e 


llefaru ond ychydig drwy ei enau ef. Byddai 








JON 


JON 





ei bregethau bob amser yn hollol wreiddiol. 
Diau y buasai yn rhagorach duwinydd pe 
aen], deb on mwy â meddyliau 

dynion e uasai yn coethi ei feddwl 
yn moreu ei oes, a phe buasai Rhagluniaeth 
n caniatau iddo darllen am o mwy, 


u y buasai yn addurn i'w Teith- 
iodd lawer trwy Ddeheu a Gogledd Oymru 
talo 
nol o'r o - 

ydd musol ar c d. Y 
teimlo y fath bl na all holl gyfarfod- 


dd y cyfundeb, fel na fod yn absenol 

Ddod mewn En dus. Er nad 
oedd peth ynddo a gyfnfr yn yn fawr 
ddynion, eto yr y 0 Ìawer o bethau a 


yn fawr uw ar y ddaear, Bu 
T. Jones, Jonawr yr 16eg, 1851, yn 78 
mlwydd oed, wedi bod yn ethu gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd am 


edd ar hugain. “Efea âi ì dangaebdd,; 
hwy a orphwysant yn eu . afelloedd, 
pob un a rodi eì unionde 
J ONRO, DA ID, gweinidog yr Annibyn- 
wyryn orestfach a Ohl eh sir Forgan- 
Brodor oedd ynyddbach, 


ya 8 e'r mraw, o mn am Im, 
o'r eglwys gynullei 
boreuaf. Genwyd Th y 
boreuaf. Gên 


ynan dh 
ou an a wnw ar ychydig o 
uer yn 


ac aeth yn mhen ta a Llanharan, 

ì î, Gaerdydd, ll y llafuriodd 
a llwy t am - 

Tadsedd. Wedi hyny efe a ymadawodd i 
Cymoryd 8 gofol yr eglwysi yn 

ei en 

yn hynod o us hyd ddiwedd ei daith 
ddaearol. Rhyngodd bodd i'r Arglwydd 
osod terfyn ar fywyd ei was defnyddiol hwn 
£rwy eì gymeryd ato ei hun mewn modd 
disymwth, boreu foren h cyntaf o Ionawr, 
1846. Yr oedd y boreu hwnw yn eithaf iach 
a chysurus; ac am eì fod i bregethu mewn 
angladd .y Fforestfach am ddau o'r gloch, 


cymerodd ei giniaw t nag arferol, i'r 
dyben o fod yno yn yn Yr rydlawn. 


teimlai y parlys mndyn: ei gym 
wedi cael ei ddwywaidh o'r blaen, un- 
ynay yn Ebeneser, Aberdar, pan wedi bod 
yn pregethu ar dro; a'r waith arall pan 
yn pre Ynn dyn dach ; 
a' r adr hwn, Ped ddod ed yn dyfo a a 
deallwyd fod rhywbeth arno wrth. d- 
ediad sigledig pan aethant i'w gyfarfod ac 
erbyn eu bod ar ei bwys, yr oedd yn syrthio; 
yna yna dygwyd ef i'r tyr nesaf, sef y Beaufort 
chafwyd ond ychydig eiriau oddi- 
wrtho. Dywedodd pa le y teimlodd hi yn ei 
gymeryd. Gofynwyd iddo fyned ar y gwely, 
ond » £an y buasai yrangladd yno yn 
fuan ; ond gwaethygu a wnaeth dan yrnod 
angeu, fel yr ystyriodd mai gwell oedd myned 


blyn 


ao odi 
wyth o'r babell bridd] 
wyth ì “* Dŷ nid o wai tragywydd 
yn »' lle yn ddiamheuol y oafodd 
y der groesaw garhyny, “ Da was, 
a fyddlon, on, buost ffyddlon ar ychydig, mi a'th 
ard lawer; rh i mown i lawenydd â, 
lwydd.” eì g dodigaet 
dangyswyd iddo oedh mawr gan cyd. 
inidogion y ogaeth, yn ng 
Sreill, drwy. oi hob na 


ebrwng i'w w 

Giaddwyd ôl ef yn Bethlehem, Yforeeifach, pan 

odd ar yr achlysur y Parchedigion 
W. Jones, Heol y Oastell, Abertawe; a P. 
Griffiths, Alltwen; ac areithiodd y Parch. 
J. Davies, Mynyddbach, uwch ben y bedd. 
Gadawodd weddw, plant, a chyfeillion lawer 
i alaru ar ei ol. ayn te Pbynillgar a'i hadwaenai 
yn ei barchu fel dyn. tra chyf 


WEDD my iny 


dynodi y lle mae'n huno. 
JO » EVAN, (Gwrwstf,) gweinidog 
y Bedyddwyr Y, go ger” Bir wliat y 


yn 
eir Ddinbych, yn yny Bwydd ah 1798. Tn, Yroedd 
cwrdd Llandd a Llanrwst, y 


hwnw, fel y mant eto, ddwy boh or o'r 
un eglwys. Felo, yn Thomas a gafodd 
fraint o dderbyn E. AE. Jones os yn aelod eg eglwys. 
th oedd ei oed pan ewybol chwelodd ef i'r 
ay nid ydym yn gwy yn hollol; ond 
mae yn amlwg ei fod yn lled ieuanc; nid 
dedd uwchlaw 19 oed pan yn brogothwr cy cy 
oeddus, Gwdi ac Ì ac anaml, « ied " 
pryd hwnw. Ni 
ydd gan a y bobl galon galon ì weithio; ac yr oedd 
adfeiliau muriap Seion heb eu cyweirio ar ol 
y ddaear- demanaidd a ar chwilfriw- 
lodd ddeuddeg neu bumtheg mlynedd cyn 
hyny. Er yr holl fawredd ren diol oedd 
ynddo, a' a'r anianawd nerthol a'ì cynhyrfai, 
yr oedd gan y gwr ieuanc o Lanrwst rwystrau 
dirfawr i'w Ma Cn , cyn y cydnabyddid 
ef gan y werin regethwr o ddwyfol an- 
foniad. Hytraeh yn annerbyniol y bu yn 
hir ar y dechreu fel pregethwr; ond torodd 
allan ar unwaith megys haul oddi dan 
Wedi dychwelyd o daith bregeth- 
wrol i ryw d mawr yn Llans&nan, 
phregothu ynddo gyda rhyw awdurdod syn- 
lawr, y gwelwyd âc. y clywyd ef am y tro 
taf, mae yn debyg fel Evan-Jones. Ar 
ol treulio talm o amser yn ei ardal enedigol 
morio yn erbyn gwynt a thonau, penod- 
Wyd ef i fyned yn genadwr cartrefol yn Lleyn 
ac ac Eifionydd, tua'r flwyddyn 1815. Yr oedd 
erbyn hyn yn wr ieuanc tua 22 mlwydd oed, 
yn gyflawn o ran nerth corfforol, a'i feddwl 





JON 


43 


JON 





a clwyfau. egu pn mn Mregolhws. mawr 


yr amser hwn; n; â trwy ymdredh wedi dyfod 


yn alluog i f eistroli gwaith 

yn yriaith Beisnig, a'i defn 

effeithioldeb mawr. Mae cof am dano yn 
u ar “Yn hyn y mae cariad,” a 


hefyd u yr un bregeth 
ar yr un testun; yn peolhu yr un y 
goreu o lawer iawn. Nr oedd y bachgen 
wedi e thradd 
well nn Onitmae Evann Du cyfehdaith 
eang Lleyn ac Eifion a a mdd 
gynyddu fel traddodwr gan fod 
ganddo amryw leoedd, nì Tdd aro eisiau 
Ner a bregethau, Gallai megothu rh rhyw 
un pus lawer 
un hono nerth bob tro y rhedai adai idr 


byddai raid ìi Whitfield draddodi eì 
naw neu ddeg o weithiau cyn y 
eithafnod ei phoblogrwydd. Bu ei arosiad 
ef yn sir Gaernaefon yn fanteisiol i'w 
chwaeth ôd y'E. ab G. Ddu, a Dew Wyn, 
yn lynych âg 5. â u, a Uewi Wyn, 
u rhai a safent, nid yn unig ar ben y llochreg 
el beirdd a llenorion, ond yr oeddyn t yn 
Yn hefyd am eu gwybodaeth feirniadol o'r o'r 
sgrythyr Lan; a buasei yn well 
ef gael o ei gladdu yn fyw na thradd 
l yn eu clywedigaeth. Yr ced 
du Eryri, Gutyn Peris, ao ereill o feirdd 
cylch yr Wyddfa, yn eu gogoniant 
hwnw. Nid oedd nemawr o feirdd gwerth 
eu henyi yn Ngh yr adeg hono o ym 
rth D. Ionawr, Iolo Morgan rganwg, a Gwalter 
echain, heblaw Arfon. Nid rhyfedd i'r 
fath athrofa .ewchlymu meddwl Gwrwst 
(canys iawn ei alw “' Gwrwst” yn awr; mae 
yn gweithio ei hun yn fardd ce ddydol, ao 
mae yn debyg ei fod yr athrofa a roddodd 
yr enw iddo) yn mho ddid yn Yn Ï flwyddyn 
1820, efe & o Hlangollen. 


Cangen fochau o 
Penbryn, Liangollen, h; hyd y y wyddyn Mh, TN 
wed 


rffolwyd hi yn di Fn yrr 
BadiD oedd â ar daith â I CU dn Isol 
ao eìiddilaidd oedd y adol yn 


tua'r flwyddyn 1820. I pen 
yno; ; nyn tebyg pas eefydadd Mawer o gyd. o gyd 


cs 


yn erbyn y Bedy ddwyr, cedd y 
aethol mddengys 
mai oo mwl ai Croethau, oedd, fod gor- 


mod o lafur a thalent yndd C 
deallawl ei wrandawyr. edai 
yn mhell uwchla aw Lwy wybranau. yeu yd 
gynai i ddyfn d y môr; ao er mai 
ychydig ydig ô'i y aden â'i canlynent, eto 
imlent oll fod rhyferthwy, daear- ; & 
chorwynt yn eu hamgylchynu; a ent 
mai dyn mawr oedd perchenog bryd a 
farchogai ai felly ar gym cin ŷn y defbedd. Mae 
cof am dan u ar waith yr Ysbryd 
yn hen gopol  Llanwch ; Pân oedd hen 


diohefyd gydag 


gedyrn y gorlan hono yn dadleu pa un ai 

trwy g y gair, ynte yn ddigyfrwng, 

mae yr Ysbryd yn arfer gweithio ar galonau 

dynion. Ni wyddom pe ochr i'r ddadl 

dawyr, “ehydnabydd, t fod 
, â en 

yr ymborth '- rhygryf iddynt allu ei dreul- 


tau eì fod wedi cymeryd yn 
aol, Th glywed t oswn am 


ynt, bod yn d duwinyddiaeth ! 
Rhoddodd ei ddoniau ef beth cychwyniad i'r 
achos yn Llangollen, ac wedi bod yno 
ddwy dlynedd ymadawodd, a bu am ryw 
amaer yn Nolgellau. Tebygol mai 
ydhydi Mawd fu ei arosiad yno, ac nis 
cjn dom ddim am effaith ei weinidogaeth 
yn lle. R Ond mae un ffaith an dano, 
offhau, fel y eir yn yr awdl am o 
sef fod yno Hntai all alluog iawn o 


llenorion, mael Gym Cymdeithas Gymreig- 
i | yddol yn Yard &c. ne fel y gwelir o 

e8 gyfrol o'r ie e 
Iuan Aw ai J Stn Pughe Gwy aith. 


ddyn yn y gymdei hon. Bu Ieuan Awst 
argrnd y sgedydd am flynyddoedd. 
Ŷr d efe ny uef brswd yda y di- 


weddar . Pughe, Llanfairmuallt. 
Yr oedd Oyda g pryd hwnw yn gweithio 


fol argraffydd llau, a newydd enill 
y gadair yn A orhonddu Yr oedd areithio 
yn rhan fawr o waith C dion Dol- 


gellau; ao yr oedd Gwrwst yn u hefyd fel 

y lleill yn Me Bu Moi ei dro; ond dywedai y 

diweddar Mr. R. Roberts, o Dei y Y aith 

mai amrosgo iawn oedd efo wrth y gw 

Nid oedd ganddo amcan en y byd i an 
oeddus ond yn ull pregethwraidd 


warddodd gweilch 'arygiog y a ymdeithas 
am ei ben, a m hyny ta eddyginiaeth iddo ; 
ac mewn b ggodd areithio gystal 
os nid gwell na Ia neb d Fan . Fel hyn yn 
raddol y dringodd Gwrwst y u i uchel- 


fan ei boblo dd mawr. 


fisoedd, 
Fu Badwrn, y laf o Ragfyr, 1856, hunodd 
yn dawel doedd Iesu. Dyoddefodd lawer yn 
y blyny: d diweddaf oddiwrth beswch a 
: chaeth-anadl. O'r diwedd, enillodd angeu 
y dydd ;  datodwyd yr undeb rhwng y mar- 
wol a'r anfarwol, ac aeth yr enaid i breswylio 


i'r “tŷ nid o waith y Het dol y 
| Ar ddydd ei angladd Tall 
hyd, i luosog o weinidogion ac yy yn 
nghyd, dalu eu teyrnged olaf o barch i'w 
dillion marwol. edi dodi y corff rff yn 
bodd, darllenodd a gweddïodd ; Parch "W. 
Boberts, o'r Blaenau; ac anerchwyd y 
gwyddfodolion galarus, yn Seisneg, gan y 
arch. J. Davies, Willenhall; ac Gym- 
raeg, gan y Parch. E. Williams, bran. 
Y grodd foreu i wasanaeth yr Ar- 
glwydd, a threuliodd dros ddeugain mlynedd 
yn y weinidogaeth ; tair ar ddeg ar hugain o 








JON 
ba rai a dreuliodd yn y Oasbach, yn ddefn- 
iol a llwyddianus. Yr oedd yn perthyn 


yddol Au flaenaf o thwyr, yn fugail 
medrus a ffyddlon, yn d hyfedr, ac yn 
gampwr mewn llenoriaeth Gymreig; ac yn 
di ».yn Gristion cywir a diffuant. 

eiriau ychydig cyn ei ymadawiad a'r byd 
hwn wrth gyfad oeddynt, “ Fyddaf fi ddim 
yn hir yn y byd yma; ond beth bynag ddaw 
mae pwys iy enaid yn - 


gwag, 
ais soniarus, chwedlau cynhyrfiol, ao ys- 
tumiau arwynebol, er cyffroi nwydau yr an- 
wybodus, yr oedd ig0 niant ei bregethau 
dig; ond “ ur 


wybod dynion yn ngolwg Duw.” Yr oedd 


galan ci awydd, eo FA 
| draddodid 
nyn gog 
îl inidog, nid oedd dim o't 
dihoced, yn hunan-ymwado. Ndirn ddi î 


l lle i -ym- 
yn elyn î bob ffug a 


diniw- 
d annibynol. Pi wynt yr adwnnid al 
ond annibynol. Pa yr 
gwir fawr a da, mwyaf yr hoffid ac y 
ef pe bob un oedd a dim 
o feddwl ynddo. Nid oedd blynyddau o 
afìechyd na hynafedd wedi crebachu ei 
feddwl na suro ei ysbryd ; yr oedd ei chwaeth 
feddyliol, hyd y diwedd, yr un mor nwyf- 
lawn, a'i enaid yr un mor nawsaidd a rhyw- 
ig 8 phena buasai pwys blynyddau a'u pro- 
fedigaethau wedi myned drosto. Parhaodd 
yn dirf ao yn ìraidd, a'i wraidd wrth ffrydiau 
y dyfroedd byw, mes ei ailblanu mha- 
niant. Oyfarfu â phro igaethau 
ydd; ond ymnerthodd yn eì Dduw, 
Ymd: odd dren Are wydd byd 
ei 
eithaf ei allu; ymladdodd yn myddin ei 
Frenin, nes i angeu fyned a'r cleddyf o'i law; 
a llefarodd dros ei Waredwr nes ì'w dafod 


Iw i wneud cof am farw 
wr, i'r hwn yr oedd wedi cysegru eì 
fywyd, ei gorff a'i enaid. 


73 JON 





JONES, DAVID, 


ei ddyddiau plentynaidd, ddim oedd 
t yn gyffredin ; 


ond yr oedd yn wastad yn araf, m idd, & 
gerch i ac yn ufudd i'w rieni, Nid ydym 
Teision dysgeidiaeth yn ei ieuenotyd. Rhag. 
on yn eì ieuen - 
luniaeth ddoeth nef a2 welodd yn addas, yn 
ei threfn fawr ei hun, i symud ei dad i'r b 
tragywyddol, ac folly amddifadwyd y teulu 
o ffon oynaliaeth eu bywyd, a fam 
â'r plant yn hollol ymddibynol ar “ Dad yr 
amddifaid a Phriod y gweddwon.” Yn y 
sefyllfa dlawd y daeth y teulu iddi trwy yr 
lohiad galarus hwn, nid oedd dim i'w 


ffermwr yn y gymydogaeth, ìi enill eì fwyd o 
leiaf, ithr ymddongy ac, 
thriniae 


duol oddiwrth y penaf, yr hwn oedd 
ì ddwr a'i droed i odio a 
“Wedi bod 


ond plen ddeg 
oed. On oedd gofal Rhagluniaeth i'w 
weled yn eglur mm oll a'i cyfarfyddodd, 
ei arwain ar hyd “llwybr uniawn” at Geid- 
wad ei enaid, ac i ac anrhydedd hefyd. 
Nid yw yn debygol i Mr. Jones aros nemawr 
O amser yn nhy eî ewythr yn Merthyr Tydfil, 
er iddo gael po W yno, fel y dywedai 
eihun. Yr wedi olywed llawer o son 
âm y Fenni, ac yr oedd chwant mawr arno 
weled y dref hono; felly efe a eiriodd ei 
u tuag yno dros ìau Morganwg & 
ynwy, unig ao wrtho ei hun, heb un 


cydymaith ond yr hwn sydd yn “'arwain 
deilliaid ar hyd ffordd nid adnabuant, ac yn 
eud y tywyllwch yn oleuni o'u blaen 
wynt. a Ond wedi c y dref hyn efe 
& allan yn fuan nas gallai dyn yn 
Mg ar weled, achan hyny efe a ddechreuodd 
holi am rywbeth i'w wneuthur tuag at ei gy- 
naliaeth ; a chyfarwyddwyd ef ì'r Garndd - 
rus, oddeutu haner y ffordd rhwng y Fenni 
a Blaenafon, lle yr oedd gweithiau haiarn 
mawrion yn cael eu cychwyn yr amser hwnw, 
Aeth yno yn ddioed; ac wedi holi am waith, 
cafodd rywbeth i'w wneud yn y forthwylfa ; 

ac yma y cyrhaeddodd ben ei daith, ao 
cafodd afael yn y banf hwnw ag oedd wedi 
son cymaint am dano. Tra bu yn gweithio 
yn N e hwn ffurfiodd y cyfeillgarwch mwyaf 
ag Eiddil Ifor, am yr hwn y crybwyllai yn 
barchus hyd ei ddyddiau olaf. ei fod yn 
dra ieuanc yr amser bwn, nìd ymddengys ei 
fod yn anystyriol, nac yn ddifater am gref- 





JON 


74 


JON 





ydd, fel y mae y rhan amlaf o ienenctyd yn 
y gweithiau. by d ef da eini- 
dogaeth yr ynau] R En Ebenoeer, "Blaenafon; 
ae yma y dali rhwyd yr efengyl,— 
yma yr ymweladd yr y Argl ad ag ef mewn 
modd wn, a dangosodd iddo ei fod yn 
llestr e cu i ddwyn ei enw ger b bron mil-. 
oedd o'i gyd “yn ac i fod yn an- 
rhydeddus, & a llwy dianus hefyd, d,i (drol llawer 
wnder, a'u cyfeirio at unig Geidwad 
“ Mor anchwiliadwy yw llwybrau yr 
d! a'i ffyrdd mor Tanolrheinadwy 


' Yn Banw ag yn ei raglun- 
n fuan w 


n il AN i Mr. J onOs gael ei 
dderbyn i gymunde lwysig yn aenafon, 
galwyd arno i gymeryd rhan yn nghyfarfod- 
ydd gweddi yr eglwys; a pharodd pereidd- 
dra eì lais, ei ddawn naturiol, yn nghyd d ì 
ddifrifoldeb a'i daerineb with orsed orsed; edyn i'r 
hen frodyr Cymreig dybied yn ddi fod 
y brawd ieuano wysderau i'r weinidog- 
aeth efengy ; ac yn mhen ych am- 
ger cymellaaant efi ddefnyddio ei lentau, 
H ymar ei ddoniau, mewn pregethu; a'r 
hyn y c dsyniodd yntau, er yn wylaidd ac 
us. ì gynyg. cyntaf yn gyoeddus a 
lwyddodd i roddi nrwydd mawr i'r hen 
frodyr yn yr egl am yr hyn yr oedd efe 
yn g gryn falch, Dengys hyn mor y dueddol y 
goreu o honom i ymfalchio ao ym- 
chwy do ar ein cyflawniadau, er mor er- 
ffaith y byddont. Eithr yr oedd efe yn llestr 
rhy werthfawr yn ngolwg « ei Feistr mawr i 
adael iddo Tit ao falchder yn nechreu 
ei yrfa; ac fe Arglwydd, er m wyi 
ddwyn i'w hr a A ri iddo adnabod ar 
roddi ei ymddiried, a'i gollyngodd ì fyned y Yn 
mlaen dros ychydig droion yn ei nerth eì hun. 
Ond O, mor eiddilaidd yr ymddangosodd heb 
gymorth, ei Dduw. Pan wnaeth ei ail gyn 
fyned yn hwylus.mewn un modd; 
ded d weith efe a fethodd yn hollol, ac 
mewn canlyniad cafodd ei ddigaloni yn fawr. 
Diau iddo ef ddysgu gwersi buddiol oddiwrth 
y methianau hyn ; ac ni ddilewyd hwy byth 
o'i gof. Dygwyd efi deimlo ei annigonol- 
rwydd ei hun i'r gwaith mawr, a'i ymddi- 
yr hollol ar gymorth ol. Gymellwyd 
i wneud un ; 8c aeth trwy ei 
waith yn lled dda y t y tre hwn; a'r bumed waith 
AR d yn amlwg'ei fod yn diwygio; ac o 
allan efe a barhaodd ì wella, heb fyth 
anghofio fod ei ddigonolrwydd o Dduw, hyd, 
oni ddaeth yn un o'r thwyr mwy 
poblogaidd, effeithiol, a dianus a oilai 
y Dywysogaeth. Pan oed tuag u oed, 
cafodd ei dderbyn i athrofa y Bedyddwyr yn 
4 Fenni, yr hon oedd dan ofal athrawol y 
arch. Micah Thomas. Arosodd yma dros 
dair blynedd, yd iwr llafurus a diwyd, 
a gwnaeth gynyd vyddianus 1 osod syl- 
wedig Mlan o wybelaeth â efnyddiol, yn enw- 
wynder anhobg: mor d iol oedd yn y 
ebgorol angenrheidiol hwnw 
ì me yr efengyl, Bef yegeidiaeth. Pan 
Yn gwybod gynnain ef i r athrofa, nid oedd braidd 


yn yr yr iaith 
g; ac ar Ol ei a edderbinia i'r athrofa 


— — _  ——— 


cyfarf ddodd a llawer o drafferthion o her- 
y th iaith hono. 


amser 
aeth 
do yn eil go ynol ddull li iwed 

& digrif ei hun ychwanegai, “ Os darfu iddo 
erioed weddïo am unrhyw beth, iddo weddïo 
am i'r Hollalluog faddeu pechodau ei weddïau 
Seisnig.” Ond ei ymdrech a'i ymroad 
diflin, darfu iddo yn fuan orchfygu yr holl 
enhawsderau hyny. Pan ddaeth ei amseri 
ynu yr athrofa, yr oedd yn ddyn ieuano 
Red l iawn, ac yr oedd amryw eglwysi 
amddifaid o weinidngion a'u llygaid arno; 
eithr efe a dderbyniodd alwad unfrydol ei 


fam eglwys nafon, lle yr arosodd tua 
wy fyn Md a haner. Nid ymddengys fod 
mlwyddiant yn cydfyned a'i weinidogaeth yn 


Mlaenafon, an am yr hyn nis gallwn yoddi cyf- 
rif; canys yr oedd yr eglwys yn hoff ac yn 
berchus iawn o hono; ond o herwydd iddo 
gael eì ddwyn ' yn y lle, feallai fod y 
gwrandawyr c Uad yn rhai oeddynt yn ei 


adnabod y Gamddyrus, 
edrych yn yn gyeidain ddirmygus iddo wneud 


lawen o les yno j efo efo a gafodd rei 
seiliau i i'w weinidogaeth tra yr arosodd yn eu 
plith. Tra bu yn aros yn y llehwn, cymer- 
odd cyfnewi arall le yn ei amgylchiadau, 
yr hwn a& Mu wy yn ddwys ar ei holl 
fywyd dyfodol. ryw ddygwyddiad 
d y sillgnrwch anhysbys ini ani yn Yn bresenol, Tarfiodd 
bwr cmyrifol yn Ngh Thomas, nyrh 
asnachwr c O aste ;* yr hon 
a briolodd yn mhen my a ganwyd ì idd - 
ynt ddau fab, , y rhaì, 
a i : 
serchog a e o 
y Tabernacl, Cae 


aelodau am ei bendo e ym 

fod yn fugail ar yr ogi wahoddiad Oydsyniold " 
yn ar yr eglwys hono 

yntau a'u dymuniad, a symudodd i ì Gaerd dd 


y flwyddyn 1834. Yr oedd eg lwys 
ernael amser hwn mewn cyflwr an- 


nedwydd,—yr oedd weinidogion wedi 
bod yno yn olynol, a neb o honynt yn gweddu 
i'r lle, ao fell yr oedd yr eglwys wedi cael ei 
thaflu i annhrefn a ; dymswch. Ond 
trwy ym ai; ygiad doeth a phwyllog, a gweini- 
dogaeth efongylaidd ac e cto, . Jones, 
yn nghyd, a bendith y nef ar ei lafur, dygwyd 
yr eglwys yn fuan i'w lle; a chyn pen ychy- 
dig flynyddoedd daeth yn un o'r eglwysi 
y Byr llwyddianus, pedd yie a chysurus yn 


ianus, 
naid, el edrychiad eiricl a. ditrifâdwyn, 


y wynaMdd, ei 
yn nghyd a'i ddull serchdyniadol ao effeithiol 
o ymadroddi, a dynasant luoedd o wrandawyr 
dan ei weinidogaeth. Yn mhen dyd 
flynyddoedd eafwyd oì bod yn anhe 
angenrheidiol i he u y capel, hyn a wnaed, 
ac adeiladwyd ystafelloedd cyfleus yn nglyn 
ag ef. Ond er fod y capel yn awr yn ddigon 


JON 


76 JON 








helaeth i gynwys tua mil o wrandawyr, 
oedd eto yn rhy fychan i gynwys y 

lluosog a enti wrando ar “ gyngor 
Duw,” a'r newyddion da am Geidwad 1 - 
adur, yn cael eu traddodi mor hyawdl gan- 
ddo ef. Oafodd yr hyfrydwch o 1 weled 


holl draul adeiladaeth yn cael ei dalu 
ymaith; a odd hefyd y fraint yn ysîod 
6i weinidogaeth yn y lle, o dderbyn bum 


cant yn aelodau eglwysig. Heblaw ei lafur 
gweinidogaethol, yr hwn oedd yn dra phwysig 
mewn eglwys mor lluosog a'r Tabernacl, cy- 
merai ran helaeth fT nghymdeithaeau & chy- 
farfodydd llenyddol a chrefyddol y dref. Ac 
yn mis Mawrth, yn 1, fwyddyn 1838, ni a'i 
cawn ef, mewn cysylltiad a'r Parch. William 
Jones, gweinidog yr eglwys Beisnig yn Beth- 
ania, Caerdydd, yn sefydlu ac yn  cydolygu 
Ystorfa y Bedyddwyr, yr hon a gyoeddid gan 
Mr. Llewelyn Je .. Heblaw y rhan a 
erodd efe yn ngolygiaeth yr Ystorfa, bu 
efyd yn golygu y Bedyddiwr dros rai bly- 
n ; ac o bryd i bryd efe a gyfansodd- 
d amryw lyfrynau bychain, buddiol a 


“yn | 
a gyoeddodd, yr oedd “* Cydymaith bl,” 
aen “ Holwyddoreg ” gydd yn myned wrth ei 
enw, y rhaì a gawsant dderbyniad mor hel- 
aeth gan ei gydwladwyr, fel yr oeddynt allan 
o argraff yn fuan ar ol eu cyoeddiad. Yroedd 
yr awdwr hybarch wedi bwriadu, pe cawsai 
fywyd ac iechyd, ddwyn allan ar, di- 
wygiedig newydd o'r blaenaf; ond y mae y 
gorchwyl hwnw yn awr wedi ei adael i rywun 
arall ei wni. Argraffwyd yr olaf fel yr 
oedd galw am dano, amryw weithiau ar ol 
ei gyoeddiad cyntaf. Mae hyn yn profi 
segurddyn dilafur oedd efe, ond ei fod yn 
wastad yn ymdrechu llesau ei gydwladwyr 
Cymreig, trwy gynyrch ei ysgrifell, neu 
ei od gweinidogaethol. Un o'i 
ga thau ef oedd treulio eì amser yn 
wr yn segur & ; & gwyn pe 
b ddai mwy yn ei efelychu yn I peth hwn. 
n y flwyddyn 1848, rodd cylch new- 
ydd o lafur a defnyddioldeb o'i flaen. Cafodd 
ei ddewis yn ysgrifenydd cymanfa y Bedydd- 
wyr yn Morganwg; a llanwodd y swydd 
bwysig hono gyda medrusrwydd a chymer- 
adwyaeth nid bychan, hyd oni therfynodd ei 
ddaearol, ao y cafodd ei symud oddiwrth 
ei waith at ei wobr. Yr oedd Mr. Jones yn 
awr wedi cyraedd gradd uchel o bobl dd 
y'n ngolwg y werin, ac ì enwogrwydd mawr 
yn ith ei frodyr gweinido thol. Yn ei 
flynyddoedd diweddaf, nid oedd na chyfarfod 
blynyddol na chymanfa, na chyfarfol rimis- 
ol, yn enwedig y rhai a gynelid o fewn cy- 
ffiniau ei sir e hun, yn cael eu hystyried m 
gyflawn, oni byddai David Jones, Caerdydd, 
ddynt; a mynych yr anfonid am dano i 
Ìarthau ereill o Gymru, yn gystal ag i Lun- 
dain a Llynlleifiad. Yr oedd ei glod a'i 
enwogrwydd yn awr mor uchel, fel yr oedd 
n cael ei gadw oddicartref yn fynych dros 
Bs neu bum wythnos yn olynol, er mawr an- 
foddlonrwydd ei bobl eihun. Nerthwyd ef 


i ddal yn mlaen yn ei gylch o ddefnyddioldeb 
yn ddysgleiriach ddysgleiriach hyd ddydd 
perffaith ; a phan oedd ei haul yn ei uchder 
mwyaf, â'i oleuni yn ei ddysgleirdeb tanbeid- 
iaf, tywyll gymylau angeu a'i gorchuddias- 
ant, a diflanodd o olwg ei gyfeillion hoffusaf, 


pan oedd eto hryfder ei nerth, ac 
nghanol ei ddelnyd oldeb. Yn ei amsor ef 
yr ailadeiladwyd yr addoldy, ac y cynyddodd 
gynulleidfa yn fawr, yn aelodau a - 
wyr, fel y daeth yr eglwys yn un o'r rhai 
mwyaf enwog a phoblogai d yn y anfa., 
Bu farw yn 40 mlwydd oed, yn nghanol ei 
ddefnyddioldeb a'i lwyddiant. Fel pregeth- 
wr, yr oedd Mr, Jones bob amser ddestlus, 
&c at y pwynt. Fel dyn, yr yn hynod 
o serchog, caredig, a chyfeillgar, Yr Yedd 
mwyneidd-dra, sercho dd, ì dd, 
u yu hardd, ôí yrf Lhuni âd, a. 
wynebpry , êl uniaidd, a'i ag- 
wedd foneddigaidd. dig oedd un imner yn 
rhodresgar ao u. elfrydig; ond yr oedd rhyw 
beth ynddo ag oedd yn pori ìi bawb ddynesu 
ato, eì barchu, a'i hoffi ar yr olwg gyntaf; ac 
nid oedd ynddo ddim ag oedd cadw ei 
gyfeillion mhell oddiwrtho. Yr oedd ei 
eddwl wedi cael ei drysori â'r ffraeth hanes- 
ion m dyddorol; ac yntau wedi cael ei 
ddonio uoedd anarferol i'w gosod allan 
yn effeithiol; fel pan ddygwyddai ddyfod i 
swllt cymdeithasol a'i frodyr a'i gyfeillion, 
efe yn wastad oedd bywyd ac enaid y gyf- 
eillach. Yr oedd eì ymddygiad moesol di- 
argyoedd wedi ei dd i mawr gan 
ei gyd-drefwyr yn gyfrodinol. o'r mwyaf hyd 
y lleiaf; ac yr oed ei dymerau mor aìdfwyn 
& charedig, fel nad ydym yn meddwl fod 
ganddo elyn yn y byd; o leiaf yr ydym yn 
sicr o hyn, nad oedd. efeynelynineb. Caf- 
wyd profion eglur a diymwad o hyn yny 
galar dwysa'r hiraeth cyffredinol ad sid 
ar eì ol. Hyd yn nod fel dyn, yr ei 
goffadwriaeth fondigedi - 
JONES, WARD, lwm. Yr 
oedd efe unig fab a fu byw i John a 
Margaret Jones, o Dalywaun, Llanrhaiadr. 
Ganwyd ef ar y 19 o fis Mawrth, 1761. Nid 
oedd ei rieni yn aelodau crefyddol gydag un- 
rh enwad, er arfereni yned wei iau i 
eglwys y plwyf. in deng 'dd oed 
oedd efe pan yr ymddifadwyd ef gan angeu 
o'i dad tyner. Yn ystod ei afiechyd anfonai 
ei fab yn ofalus i'r eglwys, ac i gyfarfodydd 
y Trefnyddion; a phan ddychwelai, galwai 
ei dad am dano, a holai ef am y testun ac am 
brif bynciau y bregeth. Fel hyn yr oedd y 
mab yn cludo y pregethau adref i'w dad cys- 
tuddiol; a'r tad trwy ei gynghorion difrifol 
yn dwyseiddio argraffiadau y mab. Nid an- 
nhebyg yw na wnaeth y bachgen bychan, 
deg oed, wasgar pelydron claer ar amgylch- 
d pyrth marwolaeth, i'w dad; ac na 
wnaeth y claf nychlyd fwy ar ei wely angeu 
er deffro ystyriaethau difrifol y plentyn, nag 
a wnaeth enoed cyn hyny. Yr oedfa gyntaf 
y cofiai Edward Jones ei fod ynddi, a gynelid 
mewn pobdy yn nhref Dinbych, lle yr oedd 
dau o hen bregethwyr nerthol y Trefnyddion 


JON 76 


JON 





yn pregethu. Yr oedd yr olaf o'r ddau yn 
meddu doniau d a ol grymus. Dar- 
luniai 'r ogrwydd a nerth, 
nes yr oedd e yn bydi Ta ara y sias wedi 

wrìo. Byw y amser cyn tyny yr 
anad] ola, rhoddodd ei dad a ryn caeth 
i'w , ar iddi ofalus i a'r 
bachgen bychan Wii foddion gras. Ac 
ar ol cau y bedd ar weddillion oerion John 
llaw yn ymlwybro yn rheolaidd i gysogr yr 

Wy 

iwyd . Pan ddaeth Edward tU sylwi, i 
mugfyn wr wne thai Bedd o8 an fyw, 
Ho waith oì febyd oedd dysgu barddoniaeth, 
a'i chanu. _Pan rhwng chwech a saith oed, 
cymerai ei dad ef gydag ef i'r maesydd í 
yr ychain; a phan y byddent yn tynu yn dda 
neu yn ddrwg, gwnelai M gr bychan ben- 
illion o glod neu ang iddynt, yn ol eu 


gwahano haeddianau. Pe buasai yr ych 
iog yn meddu rhyw syniad am werth cy- 
meriad ac enw da, buasai arno lawer mwy o 
ofn penillion goganllyd Edward na blaen y 
gwmbwl; ond febyg mai y swmbwl oedd y 
mwyaf dylanwadol ì u udiadau yr 
eidion. O herwydd iddo golli eì dad mor 
iouano, nid rh lawer oh nteision dysg a 
odd efe. _ Eto gyrwy am ryw dymor 
yr at Mr. Lloyd, gweinidog yr Annibynwyr 
yn Ninbych, yr hwn a wai ysgol yn ei 
gapel. edi i rymusder a bywio dd 
ei feddwl gael agoriad cil y drws, ì weled cip 
m ar drysorau gwerthfawr dysgeidiaeth, 
nid hawdd oedd ei atal i fynu cyfran deg o 
honynt. Felly mewn amser ac allan o am- 
ser efe a fu yn ddiwyd iawn i lu - 


bodaeth, yr hon, yn nghyd a rhinwedd, yw 
addurniadau sgleiriaf. creadur rhesymol. 
Wedi dyfod i o addfedrwydd oedran & 


creadur yw yr ymffrost eì fod yn u 
do lleferydd ei Grewr, a bod fel ga 
lleetr. Pan oedd tua 22 oed, darllenodd 
ddamweiniol hanes John Bunyan, awdwr 
anfarwol “' Taith y Pererin,” u yn a barodd 
gynwrf ac ystorm nerthol yn holl a lch 
eì deimladau moesol. Pan oedd y 
nerthol yn cymeryd lle yn ei feddwl, yr oedd 
ef a chyfaill iddo wedi penderfynu myned i'r 
ysgol ì Gaerlleon; end pan ddaeth yr amser, 
pe d Edward, rhag iddo fyned i 
agor y meddwl i gau 1 ; galon. Bu am ysbaid 
yn cloffi rhwng dau feddwl o barthed i'r ys- 
gol; ond o'r diwedd penderfynodd fyned. 
yr hyn. a ofnodd a ddaeth arno—iachaodd 
ei de u, ac ymadawodd ei argraffiadau 
crefyddol braidd yn hollol. Trwy ei holl 
fywyd gwnelai ddefnydd pruddaidd o'r am- 
gylchiad hwn, i gynghori dynion ieuaino i 
wylio dros eu hargraffiadau crefyddol, megys 


th gwerthfawrusach na'r aur colladwy. 
an yn 24 mlwydd oed, ymbriododd â Jane 


Pierce, o blwyf Llanrhaiadr liai ef 
a'i wraig ieuano mewn lle a elwid y- 
t. Naw mlynedd fu hyd Mn undeb hwn. 
awsant bedwar o blant, tri o reia gafodd 
fyw i ddylyn eu tad i'r dystaw fedd. Yn 
fuan ar ol priodi daeth oì trwm i'r teulu, 
a bu Edward Jones yn annhebyg ì fyw; ac 
yn wir efe a fu mor glaf, fel y tybid am beth 
amser ei fod wedi marw. Yn y cystudd hwn 
cofiodd yr holl argyoeddiadau oedd wedi eu 
mogi, a theimlai en dd ei gyflwr 
mor nerthol, nes y meddyliai ei fod ar fin 
enedig y amid oedd. dadl yn ei goddwl nad 
0o - , yr hwn - 
hyfrydu mewn tru rodd a arbedodd ei fyw- 
yd. a. theimlai u eì fod wedi ei waredu 
raidd yn w rthiol. syl hu endo aeth 
ru iawn, gan u yn rn ei 

HA wedi cyflawni y pechod yn erbyn yr Ys- 
bryd Glan. Pan yn y cyflwr hwn, ymwelodd 
amryw gyfeillion crefyddol ag ef, un o ba rai 
a'i hanogodd i fyned gydag ef i'r gyfeillach, 
Dy y cymelliad hwn ei feddwl, a 


ond y bygythion. Y noson hono ymaflodd 
y Pelbl, gosododd ef ar ei liniau, gan 
adael iddo ymagor lle bynag y dygwyddai 
1 gyrthiodd eì lygaid arni 
gyntaf oed . vil. 20. I'w feddwl terf- 
ysglyd ef yr oedd yr adnod yn ei heffeithiau 
yn debyg ì ymadroddion Iesu i wyntoedd a 
thonau Mor Tiberias. A bu tawelwch mawr. 
Yn fuan wedi hyn dywedodd wrth un o flaen- 
oriaid y Trefnyddion, fod ynddo awydd my- 
ned i'r gyfeillach. Atebodd hwnw ef, “ Nad 
oedd arnynt hwy eisiau dynion i'r eglwys 
heb ynddynt arwyddion o ras a duwioldeb.” 
Gallesid meddwl nad oedd fawr o anogaeth i E. 
Jones yn y fath eiriau; eto, nid anaml y mae 
digalondid wedi dyfnhau teimlad a. chryfhau 
ffydd iswyr ìeuainc. Ymhyfhau y 
oedd y ymeig o Ganaan yn n eb - 
wynebiad ar ol wynebiad; ac fe bu 
gydag yntau. Penderfynodd fyned i'r gyfoill- 
ach nos Fawrth y Pasg, 1787. Cynelid y 
gyfeillach mewn ty anedd. Bu Edward yn 
ymdroi yn hir ar hyd y ffordd ; weithiau safai 
yn syn, gan feddwl myned yn eì ol, ac eto yn 
ei flaen yr oedd yn myned o gam i gam, nes 
cyraedd drws y ty. _ Âr ol pryderu a chrynu 
c nwr wrth y drws, aeth ì mewn ao os 
y gegin. 5rbyn hyn yr y 
eillach agen terfynu; ond dangoswyd 


ordd iddo i'r parlwr cyn gorphen y . 
Dyna ddechreuad ei yrfa grefyddol gyoeddus; 
ac wrth orphen ei daith gallasai fabwysiadu 


geiriau yr apostol, a dywedyd iddo ym u 
drech deg, gorphen ei yrfa, a chadw y 
dd. Yr oedd ei wraig ar y cyntaf yn 

wrthwynebol iawn iddo gymuno â phobl yr 

Arglwydd ; ond daeth wedi hyny*yn gymorth 

mawr iddo yn hyn fel mewn pethau ereill. 

Yn mhen rhyw gymaint o amser ar ol claddu 

ei wraig gyntaf, priododd ferch John Roberta, 


JON 


(k 


JON 





wr, Green, Dinhych; a bu iddyntidzi 
au ddog o blant yrhen HF obe raid feen 
feirw yn eumabandod. Oddeutu y flwyddyn 


1801, symudodd i fyw i Yn y 
yddoedd hyn cadwai ysgol weithiau, & 
freuliai 


yu cafodd 
ygodd yn maen 

poenasan yn ddirfawr am 

lawer o foddion meddygol, er c 

am wellad; ond ni bu dim yn effeithio 

iddo olchi ei ryn dL iin & gwraidd marckalau 

, 8c eu te, a'igwellaodd 

a darllan ei ganiadau 


a yn 


edi marw Mr. Lloy Dinbych, oym 
Mdward Jones i gadw ysgol yn y capel Anni- 
bynol. a'r cais, a bu yno am 
dipyn. 


go ddyn 1805, »seth ì Gaerwys, 
ì arolygu yr aryrafiad Oymreig o Feibl y 
Parch. S. Olarke. Bu yno am flwyddyn. 


Yn ystod y tymor hwnw cyfansoddodd yr 
canlynol : 


' Yn Mryn y Gwynt gynt bu'r gwr—yn oesi 
Yn isel fel ffarmwr ; 
Diles oedd i'w deulu'n siwr, 
Nes cododd yn ddysgawdwr. 
Aeth hefyd ar hyd y rhaff—ì Loegr 
ol ygu argraff ; 
Bu yno'n wr cryno craff, 
'N:harbro'n Nghaerlleon hirbraff. 


Wedi ; a wychwelyd, gwnaed eî ef yn flaenor yn 
a 

Tn yn yy aral gar dod, Yaodd yn arweinydd fy yddu 

lon id iddi. Yn m mhen ma cysyddau med o 

Faesyplwm i ì Lyn y Pandy; diyno dra- 


chefn ì Oil]eain, lle yr amy YM 
o'i oes. y cyfan, cafodd i trwy 
ei oes; ond yn y flwyddyn ddiw. o'i de 


yr wythnosau olaf a effeithient mor drwm 
yno, nes dyrusu ei synwyrau. Ond ar fore 


y 27 o Ragfyr, terfynodd ei holl boenau, ac 
ehedodd ei enaid i ithas oruchel myrdd- 
iwn o angylion. Dangosodd ofal a.thiriondeb 
at eì fam yn ei henaint; achredai yn 

pen aeth yntau yn hen, fod yr Argl yn 
eì ad-dalu.am ei dynerwch i'w fam. Pan yn 


ddyn ieuanc yr bid yn rhedegwr Tn FI | EL. 


a” ac un ol 1 
yr cedd yn gon pa AF Gadawodd b, hyn; on 
gerddwr rhagorol tra fu byw, & 

yn fwy.hoffo lawer o'i ddwy goes ei 

hun mag. o bedair coes sled yn ei ddy- 
chweliad at grefydd, benill 
Yr. lled ddigrif? on ond gan iddo ke 


ye by 


neillduolion eu hawen; ond fod un yn 
na'r llall, Be 


wy edealladwy i'r werin. Felly y gwnaeth. 
Ys ag mewn cymhariaeth a gylinsoddodd 


&r y mesurau caethion. darnau 


mw aeyn 
Tea Mum Ee : 


yn cyn llawer o ailadrod 

Mael ei îs Wn u lawer yn deth df c 
ad ym 18, Panty 
illion y y cyegr Ni Nid yw ychwaith wedi geirio 
nad bothydys ddywedyd fod rhyw 
mae enw ward J ones, I den dn yneag wm, 
ys o'i enw, ac yn a 
siriol. D 'r feth d ddyn 


nag eiddo 
bais ne o Rh idd GYN EMYE hoff ben- 
u y Cristion agos mor yH 
ioneddol a nerthol a'r ddau W. 
beth ydyw, yn n. Baniadau E4 ar 
a'u oeidw yn 
yn ym ì R or 'r 
naiìl i'r llall o dciead” 
mae & llenorion y Deheudir yn hys- hys- 
Dyn heinyf, ; bywiog, a llawen oedd 
efe, o ryu dymer a'i Beda. naturiol. thwr 
croesawgar, yn 
teg 
bied wrth 'W, tyb a thyna'r r 


dw'r T ao air Meir 
edig, yn y flwyddyn I Ti m re uu eni 
yn ddynion crefyddol, yn “rhodio yn 'boll 
orchymynion. a deddfau yr Arglwydd, 
d.” Bu eu lfa yn babell 
od i achos Orist yn, Llanlwrog O, buant 
yn derbyn gweinidogion yr olengyl by 
yn yn gweimdogion yr efengyl h 
wedd eu hoes. ; i ydoedd 'Th wyth ol blan 
o be rai d Thomas. Bin 
mie Jane 
Wg; & Bobert, yr hwn & 
Mr. 


n yn wr onrffol—ei 
wynebpryd yn dywyl e phruddaidd—ei 


iadau yn lled 
yn gyffelyb; eto yr hd y fath gg 


ei gym y sawl o'r mwyrlud ; «ph 


sirioli TOli y sawl a'i m a pherchid ef gan 


nadl ou o Megan ei a'i. ì badnebyddont, 
beth, Byngeidiaeth pan yn 


JON 


—— —— rs — 


ìeuanc, trwy fod mewn ysgol gyda gwr eg- 

lwysig yna ardal enedigol ; ond ni 

efe nemawr ddefnydd o hyny hyd oni dde- 
d 


chreuodd bregethu'r efen a gweled A 
buasai dyfod yn gyfirwyd yn ngwai 
awduron Seisnig yn fantais fawr iddo yn ei 
lafur cyoeddus; felly y daeth gwerth yr hyn 
a ddysgasai blenlyn mewn n gwedd newydd 
ì olwg ei feddwl, ac ymdrechodd 
ei addysg trwy lafur diwyd, dan lawer o an- 
fanteision. Nid oes neb a heddyw faint 
o argraffìadau dwys a brofodd c ar ei feddwl yn 
ieuano yn nghylch mater ei enaid, a chrefydd 
ysbrydol. Ond oddiwrth sylw ei gymydog- 
lon ar ei fynediad i'r gyfeillach, bernir mai 
ychydig a brofodd efe hyd yn agos i'r amser 
yr ymunodd a'r eglwys yn nhy ei dad. Dy- 
edir ad ynddo 


. byw ar ei ymylau. 
Rhyfeddai y gwahaniaeth welodd yr Arg- 
ddn osod rhwng y ddau fyd a'u 


ynolryw. Yr oedd eì feddwl yn gadarn yn 
4 athrawiaeth o awnhad myd yn 
ghrist, a gorweddai ei obaith am d tra- 
gywyddol arno ef yn unig; a chyfrifai bob 
tuedd santaidd yn enaid pechadur waith 
Ysbryd yr Arglwydd yn unig. Wedi iddo 
briodi, aeth i fyw ì Ty'nyrefail, Llanynghen- 
edl; acaeth yn aelod i eglwys Caergeiliog, 
lle d ef ì fod yn henuriad. Aeth yn 
arfod migol sir Fon yr un amser 
a'r Parch. W. Lloyd, Rhosgolyn, & Rice 
Lloyd, Treflys, pa raì a barchai yn fawr trwy 
ei oes; a chyfrifai fod eu cymdeithas wedi 
bod yn fendithiol iawn iddo gyda golwg ar 
dd bersonol, a'i lafur cyoeddus hefyd. 

lle dechreuodd efe bregethu. Yn y 
flwyddyn 1808 efe a symudodd oddiyno i 
Lanrhyddlad, lle bu am oddeutu blwyddyn, 
ac yna symudodd i Hen-eglwys, Edeyrn, lle 
din yn cydlafurio â Jo vans, Dr. Ro- 
rts, ac ereill. Symudodd oddiyno drachefn 

i le a elwir Llainlwyd, ger Amlwch, lle y 
a. Yr oedd ei ddull o bre- 


48 


yddu yn | 


JON 








pawb yr eglwys yn daer ìi gadw addo 
beuluaidd. Byddai. eì cybuddion a'i anog- 
aethau ar hyn yn llymion ac yn nerthol. Yr 
un modd hefyd yr oedd yn benderfynol iawn 
yn nghylch wyrymataliad oddiwrth ddiod- 
ydd meddwol; ao ni adawai i un cyfleusdra 
ed heibio heb anog ereill i gefnogi yr achos 
Ge A br. 
yn erfynol am athrawiaethau gras yn 
eu perthynas ag arfaeth ddigyfnewid Duw; 
ond Gysgwyliai l bawb a bregethent y gwir- 
ionedd hwn wneud eu goreu er cymell ei 
wrandawyri gyfiawnhau barnau Duw, a'u 
dwyn i ed eu rhwymau i u yr 
e l. chai hefyd ar draith ddadleuol 
i brofi cyfrifoldeb dyn, a hyd a lled ei allu, 
yn ddiberthynas â phenarglwyddiaeth rasol 
Jehofa, elyb i halen wedi colli ei 
alltrwydd, ac heb fod yn werth dim ond i'w 
sathru p ddynion. Pan yr oedd yn cyf- 
ieithu Esboniad Scott ar lyfr Daniel, gafael- 
odd iel feddwl y sylwadau ar nnau bly- 
nyddo aredigae wys Dduw, yn 
pen. xii. i ych wrth ymddyddan a'i 
gyfeillion crefyddol, yr anghofiai aw u 

rhywbeth am ryw adegau y meddyliai 
byddai cyfnewidiadau pyg yn y byd cref. 
yddol, megys y blynyddau 1849, a 1926; ac 
la 1 teimlad hwnw y gweddïai lawer am 
wyddiant yr efengyl. Byddai yn ofalus 
iawn am gofio “'hen genedl Israel ” yn ei 
weddïau. ebygol na chollodd yr Iuddewon 
gymaint o weddïau ar eu rhan yn marwolaeth 


Cymro ag a gollasant yn eì farwolaeth ef. 
derfyno y 


un 
Yr oedd 1 ì farn 
yn nghylch dychweliad ^m Tnalowo i'w 
gw eu hunain. A phan oedd swn 
dow 


ychydig flynyddau ol, fod Iud 
chylo dn 


og yn bwriadu talu swm ddirfawr o 
arian i merawdwr fyned yn wlad Cenaan, 
el y ei yno ì breswylio, 
efe a dywedai yn fynych yn ei bregethau, 
“<Ni chant dalu un geiniog goch am dani; 

Dw wedi addaw 


ei ben, efe a fu farw, wedi cyraedd 
Jodran o ddeng mlwydd a thriugain. Gellir 
dywedyd am dano yn ddibetrus, iddo gael 
grasi wrthsefyll yn y dydd drwg, a hyny am 
60 mlynedd ; a gorphenodd ei yrfa heb i neb 
feddwl yn na'i fod yn ddyn duwiol, 
ac heb ddianrhydeddu enw'r Arglwydd. 
Perchid ef gan bob graddau a'i hadwaenai, a 
chyfrifid ef gan « enwadau Cristionogol oll 
fel un o honynt eu hunain. Gellir cyf- 
eirio sylw oesau d ato, o herwydd iddo 








fach 
Prif 


JON 9 JON 
trwy ymdrechiadau diwyd, ddwyn nifer | yn feius ynddo ; ond y mae lawer yn rhwydd- 
luosog o lyfrau gwerthfawr o'r hcn i'r | ach madïau ì ddyn sydd yn cysgu rhy 
, megys ““ Hanes edigaeth,” | nag i ddyn sydd yn cysgu gormod. ] 
“Bootb ar y Pro i,” “Yr Anianydd iad athrylith Mr. Jones oedd at ieith- 


&c., 
enw fel cyfieithydd. 
JONEA, SYR WILLIAM, Enw ei dadcu 
doedd Sion Siors, yr hwn a gadwai dyddyn 
; chan yn Llanfihangel Tre'r Beirdd, yn sir 
Fon. I Sion Siors y ganwyd mab o'r enw 
William Jonee; ond yn fuan wedi ei eni hun- 
odd Sion yn yr angeu, gan adael ei wraig a'i 
fab yn ymddifaid o'i gymorth a'i gynghonion. 
Cyn hìr wedi claddu ei gwr udodd y 
weddw alarus a'i BL i yddyn o'r 
enw Clymmor, yn mhlwyf Llanbabo. Dang- 
osodd y mab yn ieuanc ìawn ogwyddiad 
naturiol, a chymwysder meddyliol mawr aî 
rifyddeg a mesuroniaeth. Clywodd Arglwydd 
Bulkeley am hyn, a chymerodd y bachgen 


EL, ef i Lundain, lle yr enillodd ei athry- 
th iddo enwogrwydd, a chyfoeth, a chyfeill- 
ion. Cyoeddodd lau rthfawr ar 


forwriaeth & mesuriaeth. Oafodd swyddi dan 
y Llywodraeth; a chyfrifai yn mysg ei gyf- 
eillion amryw o arglwyddi b y doyrnaa, 
Etholwyd ef yn aelod o'r Gymdeithas Prein- 
iol, a ef wedi h yn is-lywydd 
iddi, Toll 


d ei dad anrhydeddus 


erwy 
ith i'r ty rhagdo edig i bob dyn byw, 
Meddai ei fam ar adnodd meddyliol o'r £n 


ymddangosai William fel yn cyfansymu gm 


aeth yn destunau syn inol. Rhwng 
tair a phedair blwydd oed rhoddai ofyniadau 
i'w fam am wahanol bethau; ac atebai hithau 
ef bob amser yn yr un geiriau, '* William 
bach, darllen, a thia ddeui i wybod.” Fel 
hyn magwyd awydd ynddo am lyfrau, a 
chryfhawyd ei sel am wybodaeth. Pan yn 
saith mlwydd oed, anfonwyd ef i'r ysgol ì Har- 
Tow; ac yn y flwyddyn 1764, cafod ei dder- 
i brif fa Rhydychain. Ymgyflwyn- 

d mor llwyr i'w waith, nes dyfod yn flaenor 

y llu. arai eì wersi gyda sel & manyl- 
» &C ymgysegrai yn wirfoddol at gangenau 
Pwysig o wy th, heblaw H hyn a ofynid 
gan ei athrawon. Wrth sylwi ar ei dalent 
a'i ddiwydrwydd, dywedai un o honynt, “' Pe 
wsid ef yn noethlymyn a digyfaill ar 
wastadedd Salisbury, y buasai er hyny yn 
eithio ei ffordd i anrhydedd a chyfoeth.” 
yc ir ygoriod ardderchog, onide ? Haner 
O1 îath yn mysg ieuenctyd yr oes hon, 
add ein Pla yn chy Mabel ì neb 
estyn bysarni. Pan yn Rhydychain, yr oedd 
ei sel wedi ei yru braidd i ryfela yn erbyn 
natur; ni chysgai ond ychydig na dydd na 
nos. Byddai ganddo fynychaf ddysglaid o 
de neu goffi wrth ei ymyl, i'w eryd pan 
deimlai ei hun yn trymhau. Yr oedd hyn 


“cerdd eì w 


' y fath goronau anrhy 


ddiad 

oedd; ond yr oedd ei alluoedd mor aruthrol 
fawr, fel y meistrolai bob gangen o Wybod- 
aeth. Astu gyfrai ì fanwl, a my- 
fyrìodd yn drwysdl gyfansod diad. gwladol y 
eyrnas. O faesydd, gwlithog a thoreithiog 
llenyddiaeth goethedig, cymerai wibdeithiau 
i diroedd sychion y gyfraith; ac o ganol pry- 
der a gofalon, a ffeithiau a manylion y llys 
ladol, rhedai eì feddwl i diriogaethau me- 
usion barddoniaeth bur. Oyoeddodd draeth- 
odau ar ddeddfau y wìlad— cyf: dodd 
awdlau i ryddid—ysgrifenodd o blaid hawliau 


N werin—cyfieithodd weithiau rhai o glasuron 


g—dygodd i'r goleu ddarnau gwerthfawr 
o hanesion a llenoriaeth y in; ac ar 
un pryd darllenai awdwyr goreu Itali, 
Ysbaen, ortagal, a Ffrainc, a hyny yn eu 
hieithoedd priodol eu hunain; a chyda'r holl 
bethau hyn ymbleserai i chwareu offeryn 
, Bef yr hen del Gymreig 
Enillodd enwogrwydd mawr iddo eì hun fel 
un o y llys gwladol; er bod eì bleidiaeth 
o hawliau Amerioa i fod gn n wlad annibynol, 
r mawr ar ei ffordd i - 
ddad prisio Bwriadwyd unwaith al eu 
meryd i y am ei oly u gwladol. 
Hwyrach mai yr un peth Grid oi drosedd ef 
ag eiddo Iolo Morganwg; ond cafodd y llyw- 
odraeth gywilydd ì ddylyn ei herlyniadau yn 
Walgar, Oyn hir penodwyd ef yn brif Bro 
w . pen: - 
wr llys gwladol Bengal. “Pryd Tyn gwnaed 
ef yn Farchog, ac y cafodd ei yfenwl yn Syr 
William Jones.  Oyrhaeddodd Caleutta yn 
mis Medi, 1783. Dechreuodd yn union ar ei 
waith, ac ymgyflwynodd yn ddiarbed i holl 


al thau ei swydd bwysig. Ond pan 
yn cyflawni ei waith gyda'r manyldra mwyaf, 
ymlynai mor selog ag erioed lenoriaeth 


y bore, darllenai amryw benodau o'r Ysgry- 
thyr, ysgrifenai ei lythyrau, ac yna 
merai a dysgu y Sanscrit, myfyrio cyfrai 
ddiaeth Indja, a darllen hanesiaeth 
Rufeinig, Byddai enwi ei gyfieithadau a'i 
weithiau yn rhy faith i'n gofod, ac efallai yn 
trethu amynedd y darllenydd, ac felly t- 

aliwn rhag ymhelaethu. Amcanodd y 
enwog hwn wneud mwy efallai, nag oedd o 
fewn terfynau meidroldeb, ac felly. syrthiodd 
yn aberth i'w ymdrechion diflin. Yn Ebrill, 
1794, tarawyd ef ag enyniad yr afu, a bu 
farw ar y 27 o'r un mis, yn 48 mlwydd oedd. 
Dysgod tua naw ar hugain o ieithoedd, un 
o raì ydoedd iaith y7 ben, Bion. B1979, ei 
cu. gyn ac nid ysgolaig s cy- 
wilyddio arddel iaith ei dad a ow ôl fam. 
Yr hyn a alluogodd Syr William Jones i enill 
deddun mewn -llenydd- 


- 








JON 


80 


JON 








iaeth, gwleidyddiaeth, a-dysg, s oedd. yclry- 
ur oanlynol o'i eiddot— 1 Peitlo 
esgeuluso cyfleusdra i diwy ; 

ec enw gŵn ereill a ellir ei wnend genyf 

fìnau.—Peidio gadael dim i'm nf ama ì gy- 


m hwyr yn hollol, ac am 
Dwg Eryn mn dol, town Yrth y 
iant, dyna wìad yr aur, a dyna fryniau enw- 


JO , THEOPHIDUBS, ydoedâ fab i'r 
Hugh Jones, offeiriad | dian gamarch a. | nodd, 
Llywel, yn sir Erycheiniog, ac wyr ì'r doniol 
Theophilus. Evans, awdwr “Drych y Prf 
Oesoedd,” Gaâned ef Medi 18, 1768. pr 


ru a y ôl feddwl a awl at drrydn hanesiao 
. lled ieuano annwyd y” 
i'r hen H^ ; Aberhondêu, lley 

derbyniodd En elfenau eî addysgiaeth, 'Bwr- 
i i fyny yn ; 


oedran , rhodd: 
va du ofan arweiniol. ithiwr enwog 


yn nhref Aberhonddu. Wedi treulio tymor 
ei brawf gyda boddì 


cyfreithiwr, a dechreuodd Ymarferyd e 


al cofrestrydd byg o yn cynwys 
Bethau ryw d od uchel, yn 
neillduol felly yn eu cysylltiad a hanes sir 


einio Chwiliodd ac adchwiliodd 
bob dalen & phob geir o o honynt, 


a gwelodd y a'i 

edlaeth trwy gyoeddiyn un hanes y ffeith- 
iau a orweddent yn iedig yn nghoffrau 
Bwyddfa gofrestrawl Aberhonddu. Yn y 


, uwch ben nr go hen 
grifau llwydion a llychlyd, y pen 
y geeddi ei waith mawr ao enwog, sef “ Hanes 
Bir Frycheiniog, yr hwn & 
a Beison yn un o'r dacaau â esy dol m 
a chywir a fodd ein te 
Dew so beiau wedi eu oyoed o den 
hanesiae na as deddi un 
llenoriaeth ybyd Y To wyntam byf; 
ond byddai co ÌÌi gwai eophilus Jones yn 
a mwm i i hanesiaeth Cymru ae Lloegr. 
i iddo ddechreu ar ei waith gwerthfawr, 
termlai ei fod dan orfodaeth naill aii roddi ei 
1 fel c wr, neu ynte ym- 
au ch Ek dlyt, Gr Gwyddai yn eithaf 


dn fod llawer mwy 
elw awdw) llyfrau y gyda yddau nhynys eîo ; 
ni phetrasodd ddim Me thr cauodd ei 


ithiol er cael gen o hamdden i 
at ei orchwyl llenyddol. 
odd na thraul na thrafferth, na lludded 
corfforol, na phryder meddyliol, er sicrhau 
hanes llawn a chywir o'i sir enedigol. Ni 
dderbyniai chwedlau a thraddodiadau, heb eu 
nithio yn drwyadl o flaen gwyntyll y feirn- 


iadaeth lemaf. Oe, ar oì gyru yr us a'r efrwn 


ymaith gyda'r gwynt, y câwsai fod yno wên- 
ith pur ao iachus, gwnelai ddefnydd priodol 
ohono. Ni foddlonai ar dystiolaeth o ben i 
ben am un dernyn o'r sir; pnd mynai weled 
drosto eì hun. Cerddodd 


manylwch diaìl, Ni 
pwybyr un fferm, na'r yc 


gynwysai w on hanesyddol, 

fynod yno, 8 â syllu yn mae y dyn o fed gwrrbwyl 
nedd, gybydd, awdd lis 
F r ymchwngarwch 
hwn, Ei o allan gynyrch rth 
llygaid syd MA ameddwl i'w 
u. Gynedd gyfrol taf o ““Ha- 
nes ad Brychaniog Wi nett onddu, yn y 
â yn 1805; edyn gr dio bly- 

wedi hyny. Yr oedd 


fru acb, y ur ant Am 
o ob th i'r argraffwaith, o ymylu 


r cyfrolau luaws o ystadegau p 
flên ragorol cyfrol achau am rew A. 


Jones yn aii. onâ fel an Maeydd yn 

arg ei emw ar lechres srwolie. 

law. Ym lawer ysgrifenodd Mr. Jonee heb- 
W. 


i'r n. Regis 

“* Hanos sir Faesyfed,” ond' fe'i rhwydawyd 
gên lesgedd a gwendid iechyd, byd, y rhai a rhais ddyg- 
yn mlaen trwy oi orìafur wrth gasgl 
“ es B cheiniog,” meg y lyfr oy ol 
olaf oedd cyfieithu i'r Seisnejs y ll 

a adwaenir wrth yr enw “ Bardd 
farw Ionawr 165, 1812, 


ONEB, TRRRM IAN, 


Brotor cad godd o Yn atyn a Drefaldwyn. 
yn WR 1817. oodd y rant 


Annibynol Abergel 
ynol yn 
Penderfynodd ef a'r egl dref dan ei 
adu addold: /,hardd yn dref grybwy lledig. 
Ymdrech yn galed; ; ond erbyn fod y 
capel agos y^ eì orphen, oid yn dy 


ynddo, ac 
Da das ei 1 


lc 


Price, Dinb 
dui ENKIN, oedd We 


yr 
Aberteifi. Der- 
bynlwyd el yn sell mm Ionwwr 13, 1695. 














JON êl JON 

Dechreuodd bregethu, ac urddwyd ef yn | mawrion, ond yn nychu allesgâu. Yr oedd 
inidog. Bu farw yn 1725, yn Test hwnw yn ymawyddu byw, a byw i 
ol d; Parch. Philip Nîd oes tha; a dywedai eì fod yn ei gystudd 
a pdlad am Gae pethau newyddion i'w pregethu. 

JO JOHN, y Trefn- da, Un peth neillluol a wasgwn ar 
ion Calfinaidd Rhyl. Nìd ôd ydym MD |S fy an yfillion yn mhob man, sef, am ìddynt 
gydnabyddus â anes boreuol em y pofìad uchaf mewn crefydd ag 

Jonee, i allu dywedyd dim A sydd yn ddihonad eigyraoddar y 

euol oi oes; er ein Dod yn tybio iddo ei enaid wrth hen wirion edlau cryf- 


6i eni ddyn 1801, a'i fagu, a threulio 

yn y llwy y aleddol ywn egr 
Uu Bemawr yn un allau o'i wlad eì hun. 
Cafodd ysgo best. â 


ynydd 


taf, 
a cyd hwnw yn ôd 
a SF 


ne pan yn a Ys oedd 
hwa 7 yd aelod, 


me CH 
1 ei 
mba, y, y 


diegwyddor, ao ni Glan 
yntau Y heb gael dodi Eyny Ni foddynodd d a 
olen Du gYn gosai; ddyfn 
Em fydden! - 
ioneddau. yr eí i 
ioneddau efe yn^ 
ldegllad yr eiengy 


io gydau da ynerbyn an annuwiol- 
ynion, ao i'w ell at. Fab 
Dwrn mu UY Ni alleed casglu a fod weli 
au a'i ' ue 

astudio dim 4 'ar soslau areith-. 
teimlad, ym- 


onest, Gafwyd wf o'r ayniad i uchel. oedd 
âm dano ddy ai angladd. Cafodd gystudd- 
iau yn ei dymmor ar y diÌaear, ac yn. niwedd 
6ì yrfa hir gystadd, er aad-oedd mawn. poenau 


eì yrfa mewn tawelwch yn 65 


ìon yr efengyl, tynai ddwfr yn helaeth o 
ffynonau yr iachawd riaeth, a Thafodd fesur 


hynod ac angh efedd, sior- 
wydd, & gorfoledd gwir g A bu farw 
yn dawel a digyffro, ar ddydd Iau, Awst 9fed, 


1858, val mlwydd oed. Bu yn ffyddlon a 

diwyd am oddeutu deng mlynedd ar 

yn pregethu yr efongyl; a chladd wyd dyn 

mynw ent y Owm fod ei lo yn wag yn 
yl, yn a yn Sam ei fod ef mewn a 

wysfa yn canu caniadau Seion am dra- 

grydd oldeb 

byn JONES, THOMAS, gweinidog yr Ra: 
wyr yn ar TO- 

dor ydoedd o Minsterlay, ir Amy ne 

Gae yng Mwydyn Tm 1795, "Yn "am 


dd 
Y Fach D, y Williamau. i'r gAn weinid 
ynas agos yn ol y cnawd. 


berthyn o gylch y ddyn 
ramadegol y Drelnowy dd, ac am rai 
lynyddau dan olygiad arch, Edward 
Davies, A.C. Aro Men ei dymor yn 
athrofa, cafodd al daeri gymeryd go 
yr wys Annibynol llen, a hyn 
odd i gymery; gweinidog- 
y giryu Efe oedd yr ail weinido a fu fa gan 
drenlio Ynt ryn y dref hon. ì 
ulio ynedd yno, cydsyniodd a 
Cyneiu ww io ey, lle y llafur- 
âm saith mlynedd âr hugain. Tra yr 
oedd yn Llango yr oedd yn un o bhf 
Yr ooddynt, megys Jotathan a Dafydd, cyd- 
ynt megys Jona a cyd- 
deithasant lawer drwy y Deheu a'r Gogledd. 
Yr oedd Mr. Jones yr amser hwnw yn un 
hync o boblogaidd fel pregethwr; ond ar 
o aty 


collodd ei beblo dd 
mawr yn y Gymraeg—oerodd y 
Cymre 


dodd 
rwydd oedd wedi golli mewn un iaith ol 
yn y llall. Ond os collodd radd o'i boblog- 


dd fel thwr, daliodd ddefn- 
dn go . Ŵr oedd meg in yn 
Boi 


thwr 

ao yn sefyll yn y dosbarth laenaf 

o ren buch o yn aey Bu amryw ddynion 
leuaino a gyraeddasant. enwogrwydd gydag 
ef yn derbyn addysg i'w rhagbarotoli goleg- 
au, am megys Ieuan yh enter eill. ' Porchid 
wr ol en u yn yr 
cri, themmlid galar a cholled mawr ar ei 
Bu fel yn ymrodio mewn nychdod ar. 

- afon angeu am oddeutu. dwy flynedd. 
A dydd Llun, Medi 17eg, 1860, gwenodd 


echreuodd 
1822. Bu yn 


na'r un yr 


0 . 


JON 





82 JON 








efe yn weinidog arni. Yn ystod ei weinid- 
ogaeth bu yn foddion i adeiladu addoldy a 


thŷ byw yn Pontisluny, Yno y preswyliai 
ac yn sylltiad UR ogl yr hon y gofalai 
mewn c eglwys yn Minsterley, 
am weddill eì oes. NA oedd ei gyfansodd. 
iad ond gwanaidd ar y goreu, a odd ei 
wanychu yn fawr gan ddau neu dri ymosod- 
iad o gystuddiau creulon. Yr oedd ; 
pregethu dair gwaith a cherdded - 
bob Sebbath. Profodd ei lafur o 
diwedd yn ormod i'w nerth. Yn anf 
i ddal y swydd o weinidog hob. allu, 
ei dyiedsyyddau, erfyniai ar yr eglwysi i 
dderbyn ei swydd i fyny. Hyn & lwyn i 
asant y wneud. Cyflawnodd gweinidogion ei 


enwad ei hun yn yn nghyd 5i ereill, el waith 
í llawen ; a'i bob t i'w gynal 
d pan nad oedd arno ef angen eu cymorth 


Y es DAVID, gweinidog yr Annibyn- 
yn Maes yr Onen a Brechfa, sir Faes- 
ed a Brycheiniog. .b Brodor oedd o blwyf 
Oafodd ei eni o 
rieni cyfrifol, y rhai a ' breswyliont mewn 

amaethdy o'r enw Trefawr. Yr oedd 
aelodau heirdd o'r eglwys uneidiaol yn l yn 
Nhrelech, y pryd hwnw e- dan dl 
dogaethol y Parch. Owen Davies. 

yn ad eu UEF bbWn 
plant ì addysg ac athrawiaeth yr 
Arglwydd, yen eu hyfforddi yn llwybrau 
rhinwedd a duwiolddb, Byddai Dafydd 
Jones yn arferol o fyned gyda'i rieni i Dre- 
lech i wrando gweinidogaeth y cymod yn 
ieuano iawn, ymbleserai er yn blentyn yn 
odfaon gras a theimiai yn aml ddymuniad 
i fod yn ddyn da a duwiol. Pan yn 
blentyn cafodd ei anfon i ysgol ddyddiol, yn 
eglwys Llanfyrnach, at y Parch. Owen 
Davies. Yr amser hwnw pan oddeutu wyth 
pryduas oed, wrth ddychwelyd o o'r ysgol un 
dnawn mewn cyfyngder meddwl, syrth- 
7 d gyntaf ar ei liniau ar y cwmin i weddïo 
am drugaredd ac ymgeledd. Dywedir ei fod 
er enn leuanc iawn ofni digio Dr ac yn 

i arwain moesol, er 
dedd dwed oi wir WN 


ud o farwolaeth i fywyd. 
O Drelech symu ymudodd i ysgol y Parch. J. 


hodais b ylandwr, lle bu a yerdu tair a 
derbyn 
dwyd ar ieithoedd Lu a Groeg. mgidau yn | â 
sion iawn a'i daliasant yno, saethau ar- 
gyoeddiadau a gyraeddasant y on nes 
orn iddo gwympo, e gwneuthur 
roddiad ìi wasanaethu yr Arglwydd o h y 
allan. Ymunodd â'r eglwys yn Glandwr 
Ac wedi cael prawf o'i dduwioldeb, ei wybod. 
aeth, a'i ddoniau, cymhellodd yr eglwys a'i 


eini- 
el rhai 


gweinidog ef i arfer ei ddawn i bregethu.. 


ntau wedi dyfal hunan-ymholiad, a gyd- 


syniodd ì fod yn enau cyoeddus dros Ar-. 


glwydd y lluoedd. Bu yn athraw yr amser 


wnw am flwyddyn i ì blentyn gwr 
cyfrifol yn y gymydogaeth; ac wedi hyny 
dychweladd Ï ysgol Glandwr drachefn, lle y 
derbyniodd diadau, cynghorion, ac 
anogaethau gan yr hybarch J, Gniffiths, nas 


neddig. 


wodd byth yn yn anghof. Wedi h hyny drwy 
ddynwnd ynb Davies, Lla Llanybri, y 


d ei dderbyn fyfyriwr i ìi athro - 
din, hon oedd y hwnw dan ofal ly 
gne nywyn, IE yrau 
eter. treulio yn yno 
gyda hyfrydwch mawr, yn y flwyddyn 1795 
cafodd alwad gan eglwys gynulleidfaol Oaer- 
narfon, ld is i aros yn eu mysg, o her- 
d eu o fugail; ond yn 
ddyn dychwelodd yr 


en rì chwaren bl 
hen us, y Parch. J. Griffiths, yn 
t o'r Fenni, a chafodd Mr. Jones 


ol a 
lwy yrr ì ddyfod i 
Faethu. yn eu hwy. Ond ar 


alw: 
weinidogaethu yn 

udiad y Parch, Tî Bowen, o Faes 
Onen i i Gastellnedd, lle y gorphenodd ei 
cafodd Mr. Jones alwad unfrydol gan hen 
ciw ear y bywyd iddyrh bwy, br hon y 


ranu d iddynt hwy, â'r hon y 

cydsyniodd; odd & chafodd ei neillduo i gyflawn 
weinido, o ar y 22ain o 

Fawrth, 1797. yn bresenol ar 


ach] — canlynol: S. Wil- 
liams, Treiwstan Davies, Hanofer; E. 
Jones, Pon pool ; ; 
H. cae 


Osebach ; 'W, J 


ryd hwnw, o herwydd oerfe 
faadra, ac am dion gras Bu 
Mr. Jones yn llafurio am flynyddau yn 
ngwyneb cryn wangalondid; gwyddai beth 
oedd pwys a gwres y dydd yn y winllan. 
Yn y flwyddyn 1800, Y ododd â Mrs. Ann 
Bevan, o'r Forstyll, yr hon fu yn ymgeledd 

Wys, iddo, ao a berchid yn fawr gan 
bawb a'i hadwaenai, o herwydd ei rhagor- 
iaethau a'i rhinweddau. Ond cafodd ei sym- 
ud o fyd o ofidiau i'r ardaloedd tawel draw, 
1803 adeiladodd 


Bedd llo 


— swyddau ib Fel cyfaill, 
y LPmr arToeog ac Re 
n lymdost ar y di 
wybodus ymymnrnthru i'r y Ry Fel fad, 
yr oodd yn un tyner a gofalus. Pol cy iyd nd 
orid ef yn fawr o herwydd ei dì weh 
rwydd, eì 
wneud daioni. Cyfarfyddodd a llawer o dy 
wydd garw a siomedigaethau y glyn; 
cafodd ei ran o'r cwpaneidiau c werwon; & 
dyoddefodd gnwa oee yn. awelon hyned Ua Ond 
o craig yr 
oesoedd. Yn ' yni Ar marw Mrs. Jones, 
claddodd feroh ln. lân, ddoeth a phrydweddol. 
Wyr iddo, llano ieuanc gobeithiol a ddylyn- 





JON 








odd wylofus i'r bedd wedi hyny. Yna 
merch an fuan efn; ac 


Ar 
y 9fed o Ionawr, 1548 cafodd eì gym 
Ea cynyddodd ei afiechyd, ao eb ac ofna fd 


clebyd 


yn orchfygwr, ond ymwellaodd 
ig; Mg md yn huan adnoyyddold «l aloeby 


dr ao ar 26ain o Fedi a 
rfynau , clywai swn yr afon, & 
gwaeddod odd. n “O ryfedd Geidwad—I 


fath ddyledwr wyf.” Addewidion 

'y Beibl, a'r athrawiaeth a bregethodd 
try ei oes oedd cysur ac angor ei enaid yn 
eiriant mawr, Wrth ymdrechu y 
clyn clywid yr isel swn yn malu—pallodd 
yr olwynion a_ throi, ehedodd ei enaid o 
afaelion marwolaeth, a Dafydd a_ hunodd 
i dadau ar y cyntaf o Dachwedd, 1848. 


Onen, thodd Parch. Mr. 
hoes, o , Hunt nU od Salm cxix. 
174. ef i crwedd yn ymyl yr 


ante yd lle y pregethodd dros 50 o flynydd. 


JONES, JOHN, , (Thgid,) ofeiriad. Nan- 
hyfer, sir 'Beufro, y ail fab i Henri a 
Cetrin Jones, ac a anwyd yn y Bala, sir 
Feirionydd, ar y 10fed o Chwefror, 192. 
Danfonwyd ef i amryw ysgolion pan yn bur 
ìeuanc, ond nid rhyw lawer & wnaeth o gyn- 
ydd mewn dysg, oddigerth mewn rhifydd- 
iaeth, nes iddo fyned, yn 1812, i ysgol y 
Parch. Dafydd Peter, gweinidog yr 

wyr ac athraw yr athrofa yn Nghaer- 
Ud lle y dechreuodd ddysgu Lladin a 
i ysgol y Parch. Thomas , yn yr un 
dref. Bu jno ddeunaw mis, ac yna dychwel- 
odd i'r bod mewn 
lion, derbyniwyd ef yn aelod o Goleg 
esu, Rhydychain, ar y l30 Ragfyr, 1814. 


Penaeth y coleg y pryd hwnw ydoedd 
Dr. dd Hughes, gwr genedigol o | Boo o 
Lanrwsi. u ef yn noddwr i Tegid oblegyd 


ei wybodaeth o'r Gymraeg, e'i gariad ai ay 


iaith, Math hono a'i hynafiaethau 
aroeìad yn y brif nea dechrenodd ei an ei gyd- 
nabodai gyfeillach a iel Bhydd o Gered- 
rhyngdd nt 


igion, a ;8 pharhaodd 
hyd. farwolaeth y bardd doniol hwnw, oddi- 
tipyn o anghydfod lled chwerw a fu 


mhyngil ynt gyng R Yny nghylch llythyraeth 

lwy ddadl hon trodd 
yt erb yfad Tegid, ac y 

blaid ei wrihu wynebwn, Bruce 


Knight; ond nid nid hir y blont cyn adnewyddu 
yr hen gyfeillach gynt. Wedi treulio yr amser 
anerol yn y brif ysgol, cafodd ei restru yn yr 


ail ddosbarth mewn meidroniaeth, 
mor Mihan 1818, & merodd. A 


Mebydd y fyddydau. Ym flwyddyn 
ynol anrhegwyd ef a chaplauiae 
lwys Crist 


gan y Dr. Hall, donn ylle lle 
&mser hwnw; ac urddwyd “on a | 
yn 


sa Eegob Rhydychain, 


Drindod, 1819, ac yn offeiriad 


Y flwyddyn ganlynol gymudwyd ef. 


JON 


— 


139 o Ragfyr, yn yr un flwydd 
haf canlynol amcanai fyned i'r 


reiniol, yn athraw 

cuta. Pan ddeall ddenodd Daniel 
dodd on 
Ngonedigaeth,” er m ei ddenu i aros 
yn ngwlad ei dadau. oddodd hyn derfyn 
ar ei amoan i fyned i'r India, ac aros a 
wnaeth yn Rhydychain. Yn mis Tachwedd, 
1823, penodwyd ef yn yRhaggeiniad Eglwys 
Crist, ao yn gurad t. Thomas, yn 





. Yn 
dîn Dis: 
ne - 
du ar ei fwr- 
“ Gwlad fy 


yr un dd ddinas, lle y iodd dros ddeunaw 
Tegil yn holl amser hyn 

a eion Te ghymru, a mawr oedd 
ei awydd am gael u yn rhywle 
rhwng ei myny 'r diwedd. cafodd 
ei ddymuniad i gryn raddau. Llwyddodd 
Arglwyddes Llanofer i gael gael gan yr yr Arglwydd 
Ganghellwr Cottenham iddo berson- 


iaeth Nefern, neu Nnhyfen, lob. y 1.Dref- 
1 nt o 
Yn 1848 


ie. Bu 
wyt yn Fai, 189, anhyfer, 
casgliad o'i waith barddonol rm 


y cyoodd. Ysgrifenodd 
ymddangos o faon lohgronau 
awl, 8o yr ydym yn 


y Mn don 


moddwl fod y fres ganlynol yn 

cwbl o'r llyfyeu, a'r ibid ar a gyseddwyd 
ganddo :—l. “Trae Gymreig” ; wodigaeth 
aan 1820). rg Ty yd ar Iawn 


Ylbyroniad yr Iaith Gymreig," lyg, Rhyd- 
chain, 1880. 3. A. Defenos of the a ofornn Ted 
dystem of Welsh. Ortho ym yN 8 i 
Rhydychain, 1829. , AA Bop 
B. Knight's Bomarks on clehn Ortho- 
gon ;” 8plyg, Llundain, 1831. 6. “The 
of the Prophet Isaiah, translated from 


the Hebrew Text of Van der Hooght,” 
8plyg, Rydychain, 1830; ail argraitad 


8plyg, Bhydychain, 1842. Oyfleithod “Egai- 

ith br i'r iaith y ; ond y mae'r 

wnw yn aros yn mewn 

llswysgrien . 6. “Gwaith wis ( Glyn Cothi,” 

Me« 8 Mu Cn, 1837. Yr oed Gwallter 
ef ar y gwai 

oniaeth a « Elistorical 


Cch “î a ted between the Rival 


Roses,” o ysgrifell Tegid; a thraethodyn 
hanesy ddol Tahu rol ydyw. 7. Cyflithad 
o_“ | Adroddiada nr hymru Ymhotad 
iGyflwr Add 


Llundain, 1848. Yr A 


o'r Awdwr, | mm, Ten, a Llyd 


M.A. (naì fa 


yr gim Fn ddyledus am y rhan fwyaf o'r 
llion blaenorol. Yn y flwyddyn 18298, 








JON 





cyoedd 
prif ysgo ysgo 
peth cyfnewidiad Wn 
wbwb fawr ybyd , yn benaf gan y 
. John rte, periglor r Tremeirchion 
baeth Llanelwy, a'r Parch. W. Bruoe 
Fnight R pryd hyny hellwr Llandaf, 
Row Ny deon yr esgo bono; 8 a'r 
dyniad ngu yr argraffiad 
rhag, o ddiffyg digon o & dythyrnau d blyg, 


d 
Yr oedd oedd Mr. Gu yn HR Hugebrydd ( NO GA 


ymddyddan ffogiol yn tn fodd 
ag i berî iT neb mad oedd yn gwybod feldwl | ar 
yn sicr u ddyn yn ymgomio a'u 
a byddai ar adegau yn achosi cryn piwu 
igrifwch ; ac nid pethi'w â ddirmygu yw 
tipyn o ddifyrwch dini aelwyd 
es ar ddechren nosau an ganaf onau ai | 
estlog adrodd am dano ddy: 
arol yT eisieddiod, os nadrydym yn cam-gofio, 
y Fenni, dyn nhy. efe yn nghyd ag am am- 
Fyw o'r beird yn nhy rhyw siopwr yn ydref 
yr hwn oedd eisieu clywed eu 
yr hyn nad oedd y cyfeillion yn foddlon. Aml 
y ffugiai Mr. Jones lais rhyw un yn y siop, 
yn gwaeddi weithiau am bwys o siwgr, ^ 
d arall am bwys o sebon, nes o'r diwedd 


'r 8i0pwr mai'r 
yno yn ei boenydio, Cafodd un o'r beirdd 
afael yn y cwpan a'r mwstard oedd wedi ei 
barotoi u'y top ciniaw, ac arllwysedd ef i 


“ Yn 'eich llogell y 
iun o honynt hwy 


mae ynd 
my. siopwr eì law yn 
ei logell, Md ond tynai hi 
allan yn “'X mae wedi 


o 
n dd 
bod ynddi mi Srelaf. a ey 


ddifyrwch a chwerthin yn 
Gallasem grybwyll bdnodion ereill 


dan ei olygiad ef, yn ngwasg 

 Rhydydhain, newydd o' 
ya i achau ì Te id Wneud 

codwyd 


oT gyfeilladhu a hwynt, 
ar yu OF 


84 JON 





i'r gwahanol gymdeithasau gwiadol, moesol, a 

, &g oeddynt yn bodoli ei ddydd- 
oes o blaid eithas y Gymregyddion, 
ym 


ar 
hen: mae eras oedd 
H mi ihymdastu y'n Mr 1 


Yr oedd yn awyd 


ermwyn talu eu 
ymgynghori ag ef; a llawer hefyd 
a gyrchent aîo er mwyn cyfr ogi o'i lety- 
garw a'i haelioni. golwg arno fel 


Hn Hy nyn ob, Gwir Barchedig Gennu; 
|M an 

ei allu o herwy: 

i arch y duwiol a'r anfarwol 


Davies, yn ng ell Eglwys Abergwili, a'i 
enw ef yn arni wrth agor ei fedd 
yn ddamweiniol, pdodd yr esgob wyddfaen 


coffadwriaethol ercho; 
lliw drudfawr, ac a'i 
ell uwch CH yr br 
y ni fyny, a anfon im 
Thirl Parch. Wl ar yra (Teg 
an AL ny 
Wys8 17, achlynu 
dosten cn oedd 2 Bren. xxii 17, 18. 
yb hn, W. Roes, 


ddy, "Y mes ddol gw cryn sgrythyn 1 ynddi. 
ol ac y yrol yn 
| bamn heytad urn Ta 
adaeth i'n meddwl. 'Yr oedd yn a ddyn gwir 
di rr yn wir nid oodd fodd addo 
dio a bod felly, oblegyd efe a gafodd bob 
mantais i hyny drwy chid ar- 
no yn fel un o brif y dymer eid. 
oes. Yr oedd ymer :edd- 
fwyn a charuaidd, ac 
danion,' ac oblagyd hyny byddai 
cael ei hoffi yn ol. Yr yn 
JE alch, cyfeillachai a'r 
tl mor rhydd a siriol ag y 
a'r cyfoethog. Byddai rhai ei feio yn 
maw am hyny, eisiau na buasai yn ymddwyn 
mmm ac anrhydeddus, ond yn yn 
Tyn yroedd yn abygu i laenor mawr, yr 


chai &T yr hen wraig ai dwy 


hang gy dloela used eni ddall 
gwr mawr a'i âl unau; ni dda 
wyneb i neb, Ag, gwyn fyd pe llenwid ein byd 


aei genyt i igol cyi 


Tegii yn 
y trewfiwoh. h. Byddai yn dra esgeulus pan. yn 
cyfranogi o hwn nes y byddai eì wisg yn osal 








JON 
rhan o hono yn a'i ffroenau. Ond p& 
ley ceir neb oes ynddo ryw anmher- 
ffetthrwydd? Y mae heddyw wedi dianc ar 
bob rhyw boen a gofid, ac wedi myned fel yr 
hyderus obeithiwn, i'r wlad lle nad oes yr 
gradd yn anffurfio y preswylwyr dedwydd.” 
oy wyr dedwy 
J ONES, THO ,. neu Twm SAon Cat, 
jdoedd enedigol o Dregaron, yn sir Aberteifi. 
uliodd amryw 8ynyddau mewn lle o'r enw 
Porth y Ffynon, yn agos L. ; pa un 
ai yno wyd ef aì peidio, nis om. 
Pe fodd y mae cysoni yr holl chwedlau dirif 
a daenir ar hyd y wlad am Twm Shon Cati, 
â'r hanes barchus a geir am dano gan aWlwyr 
anwadadwy, y mae yn anhawdd gwybod. 
mae yn ddiamheuol ei fod yn ddyn oalluoedd 
cryfon, ac o fywiogrwydd mawr. H 
ei fod pan yn euanc, yn aia o Robin. ood 
Cymru; yn yspeilio, lladrata, a_ chwareu 
ì bob math, nes oedd ei enw a'i 





ui cael eu eud, ac o ladrad cym 
trwy offerynoliaeth ereill, a'r bai oll yn 
cael ei daflu ar gefn llydan Twm. Os bydd 
llwyth o Gypsiaid yn gwersyllu mewn cy- 
mydogaeth, eir hafoc ar y ddau a'r 
Meir, & chreaduriaid diniwed ereì 


Gypeiai id druain sydd 
ond y mae eu preseno 


fod yn fantell i guddio lladradau na wyddai 
ef ; y mae 
ymlithro 
ymaith er marwolae omasJones; achan 
mai tuedd chwedl yw ch o yn ei maint- 
ìoli, ac esgor ar ereill ei hadrodd 
O enau i enau, o oes i oes, nid yw yn un 
syndod, os gwnaeth ef ryw haner dwsin o 
gastiau par ddigrif a deheuig, eu bod erbyn 

yn wedi myned yn haner mil. Hefyd, y 
mae tuedd gref mewn dynion i briodoli llu- 
aws o bethau i ddynion a fuant enwog yn 
llinell u hyny. Er ys blynyddau yn 
ol priodolid pob can ddigrif i Twm o'r Nant, 
ap ob emyn melusi Williams Pantyoelyn ; 
nid am mai Twm oedd awdwr pob can ddis 
gnif, nac am mai Williams oedd awdwr pob 
emyn melus; ond gan fod y naill yn rhigym- 
wr ffraeth, a'r llall yn emynwr melus, caent 
y clod am y cyfan. Mae dyn celwyddog yn 
cael ei ddal yn gyfrifol am holl gelwyddau 
cymydogaeth; ac un lleidr a fu mor anffodus 
a dyfod i'r goleu, ym cael ei gyhuddo o holl 
ladradau gwlad. Bu y dueddfryd hon sydd 
yn y natur ddynol, yn ddiwyd yn ddiau yn 
casglu garlantau cymysglyd o warth a gwr- 
hydri,!w cylymu am arleisiau y o 
Dregaron. th bynag fu Thomas Jones yn 
nhymor gwyllt eì ieuenctyd, y mae profion 
anwadadwy iddo ddyfod yn hynafiaethydd 
enwog, yn fardd da, ac yn achyddwr digymar 
yn ei oe6. Priododd foneddiges o waedoliaeth 


uchel, ac o gyfoeth mawr, a gwnaed ef 
ad yr eidwch yn ar Frycheiniog Bu yn 
Dyw am gryn amser yn berhonddu, 
“ 


66 





JON 


Am ei fod o ran ei wybodaeth yn mhell uwch 
l i ei ydogion an- 
a 


thrach agos 
ganwg âg ysbrydion drygionus. Dywed y 





uog John David 


el y can- 
îy :—'' Pwy bynag a broffeso fod yn fardd 
uni paid Mo y yimncas brn 
in a sogion, a 
yn ngweithiau i tri phrif feirdd Yny Prydain, 
nid amgen Merlyn ab Morfryn, Merlyn Am- 
brosius, a Thaliesin Ben Beirdd. Ac yn ny 
wybodaeth o achyddiaeth, am wir ddisgyniad, 
eirfarwyddion, urddasau, a gweithredoedd 
clodwiw bonedd Cymru, y mwyaf clodfawr, 
uog, & chywir, yn ddiamheuol, yw Thomas 
ones, Porth y Ffynon, ger Tregaron. A 
phan y cleddir ef, y mae yn amheus iawn y 
geir eì gystal am hir amser ar ei ol; ac yn 
wir, nid tebyg yw y oeir byth, neb a ddaw 
agos ato mewn cyfarwydd-deb yn y wy- 
bodaeth hon.” Yr oedd Thomas Jones yn 
byw rhwng diwedd yr unfed if ar bum- 
theg ad u yr un ddylynol; ac y mae y 
llysenwad o hono dan enw Lwm Shon 
ati, mor yn ymru yw 
erioed, & thaifwyl o bell ac yn ymdyru 
ìi lanau creigaidd y Tywi, i syllu mewn syn- 
dod ar yr ogof & ystyrid gynt yn ystordy ei 
nwyddau lladradaidd. 
ONES, DAVID, Llansantffraid, a aned 
. Sir Wyn, Rhagfyr 2, 
1191. Ei rieni oeddynt Roberta Mary Anne 
Jones, y rhaì oeddynt fasnachwyr cyfrifol a 
pharchas yn y dref uchod. Ganwy iddynt 
i ar ddeg o blant, yr ieuengaf o ba rai ,yd- 
oedd gwrthddrych y sylwadau hyn. Bu tri 
o honynt yn bregethwyr cymeradwy a def- 
nyddiol gydar Annibynwyr am lawer o fly- 
nyddoedd, sef Robert Jones, Charles Jones, 
a David Jones. Y maent oll wedi myned ì 
ffordd yr holl ddaear. Yn y flwyddyn 1811, 
pan 14 mlwydd oed, derbyniwyd ef yn 
selod o'r cglwys Gynulleidfaol yn lhn, 
gên y Parch. J. Davies, Bwlchyffridd, yr hwn 
a aeth ìi America. Dengys hyn iddo roddi ei 
wddf dan iau Crist yn fore, a'i ysgwydd dan 
yr arch yn gynar; rhoddodd flodau ei oes i'r 
N rglwydd, acnibu byth yn edifar ganddo. 
Tachwedd, 1817, priododd âg Elisabeth Gri- 
yfi ol a pharchus 


Mr. onos mewn, ymdrech 
er! gael ei adeiladu capel yn y pentref, 
O'r diwedd prynodd faes oedd ar werth, am 
fwy o lawer nag a_ dalai, oblegyd fod ereill 
D wrthwynebwyr iddo yn yr arwerthiant, a 
yny yn unig er mwyn cael tir i adeiladu 
wyrymataliwr ymarferol 

cyn arwyddo Nai ardystiad. 
ag y daeth llwybr dyledswydd yn eglur o 








JON 


—_—— — —— —— — 


flaen eì feddwl, efe a lawnododd yr ardystiad 
dirwestol, a rhoddodd heibio fasnach y brag. 
Er fod hyny yn golled;fawr mewn ystyr ar- 
ianol, eto ni phe d wneud, gan adael y 
canlyniadau i'r Arglwydd. Ac yn fuan ar 
ol rhoddi y gwaith o fragu heibio, adeiladodd 
ddi Tardd, i werthu diodydd anfeddwol, 
ar adfeilion yr hen fragdy; a pharhaodd 
bleidiwr  Ennoeog i sobrwydd hyd ei fedd. 
Pregethodd lawer yn Llansantffraid a'i ham- 
gylchoedd tra parhaodd ei nerth, a phob am- 
ser rhoddai ei lafur am ddim. id yn eì 
ydo th ei hun yn unig yr d yn 
adnabyddus fel pregethwr, ond mewn llawer 
o fanau ereill yn Ngogledd Cymru. Bu am 
rai teithiau trwy wahanol barthau o'r Gog- 
ledd gyda'i gyfeillion y Parchedigion B. 
Roberts, Llanbrynmair, a Price, Dinbych, 
Yr oedd braidd yn arbed rhy fach arno ei 
hunan, yn enwedig y blynyddoedd taf ar 
ol dechreu pregethu. Pregethai yn rhy dan- 
baid; ïe, pregethai a theithiai ormod ar 
Babbathau. Nid oedd o ugain i ddeg ar hu- 
gain o filldiroedd ddim ganddo i'w teithio, a 
phregethu dair gwaith ar y Sabbath. Mae 
yn wir fod ganddo bob amser geffyl da i'w 
gario; oto, diau fod teithio adref ddeuddeg 
milldir o ffordd ar nos Sabbath ar ol pregethu 
wedi gwneuthur niwed mawr i'w iechyd. Yn 
nechreu gwan 1848, gwaethygodd ei 
iechyd i'r fath raddau, fel N gorfu arno roddi 
ìfynym i dy yr Arglwydd. er mor 
an 1 oedd nddo am dano. Ymdrechai 
gwahanol feddygon symud ymaith ei afiech- 
yd, ond y cwbl yn ofer. Gwaelu a gwanhau 
yr ydoedd yn raddol, heb fod mewn poen 
mawr, am yr hyn y diolchai lawer. Yr oedd 
wedi ymatal oddiwrth bregethu, oddieithr yn 
achlysurol, y dechre te el afiechyd, gên 
ddysgwyl y buasai hyny yn gwella yn 
gynt, i gael ail ymaflyd yn ei waith gyda 
mwy o egni nag erioed. Ond fel arall y 
gwelodd yr Arglwydd yn oreu,—yr oedd ei 
waith ar ben. Y nos olaf y bu yn y byd, yr 
oedd mewn dirfawr boen. chai eì briod 
arno, a dywedai, heb feddwl ei fod ef 
gylwi, “ Wel, wel, nid oes neb ddim 
cymorth i'w roddi iddo yn awr,” gan feddwl 
neb dynion. Atebai yntau mewn llais gwan 
a bloesg, “Oes, y mae Iesu eto.” Y priod 
eraf yn methu gwneud dim—“'Iesu eto.” 
Y med ygon goreu wedi ei roddi i fyny,— 
“' Iesu eto.” Tbiolch. “Ymae c a lyn 
yn well na brawd.” Parhaodd mewn poen 
mawr nos wylledig, un 
ymladd a renin braw; a thranoeth, mey 
bbath, Awst 6, 1848, o gylch 2 o'r gl 
brydnawn, anadlodd ei anadl olaf, a bu farw 
a gwen ar ei enau, yn 60 oed Trealiodd 36 
o flynyddau wys Dduw. ran ei 
berson, yr oedd o datdra canolig—ysgwyddau 
llydgin—corfflluniaidd a hardd—talcen mawr 
llydan, a golwg dreiddgar ac awdurdodol, fel 
un yn hawlio sylw a mdawiad. Yr oedd 
o berchen synwyr cryfiawn, ac yn 
ei ystyriod yn beth pwysig iawn ì lenwi pob 
cyfe, yn enwedig cyl gweinidog yr efeng- 
yl. Gofidai yn -pan welai rywun yn. 


86 


JON 





cael eì ìi i'r weinidogaeth, ì raddau 
cael bd ba Yr oedd ddo bol- 


ac yr oedd yn hynod o wrol a phenderfynol 
1 bleidio & mynu yr hyn oedd unlawn, arlddo 
wneud lluaws o dynion trwyhyny. Ni chai 


neb ei ben dan eì fyddai ar lwybr 
dyledswydd; ond yr oedd yn hawdd gan 
blygu ac ymostwng pan ar fai. Fel cyfaill, 


ddlon, a diweniaith, 


oedd yn serchog, 
neb yn gwenieitho 


i allai oddef clyw 


y | iddo ef, ac nì wenieithai yntau i neb arall; 


dywedai y bai yn onest yn wyneb ei gyfaill, 
a9 nid byth yn ei gefn, os na byddai gwir 
angen am hyny. Fel cymydog, yr oed 
ddiormos, cymr dach YY elusen- 
gar. Ni yn ei 
na gweled neu glywed fod y tlawd Yn ca 
eì wasgu, y weddw a'r amddifaid yn cael eu 
garthrymu. Nid oedd gan y weddw a'r am- 
difaid well noddwr a chymwynaswr y 
gymydogaeth. Fel masnachwr, yr oedd yn 
onest a chyfiawn. Nid oedd ganddo na 
“mesur prin,” na “'chlorianau angh ir,” 
na “chod o geryg twyllodrus.” Ni byddai 
ganddo byth ddau bris ar ei nwyddau, ac ni 
offai un amser siarad llawer wrth brynu & 
gwerthu. Medrai wneud llawer o orchwyl- 
1on mewn ychydig amser. Yr oedd ei gyf: 
rifon bob amser yn eglur ac uniawn. Mae 
yn wìr y mynai ben pris y farchnad am ei 
nwyddau; ond yr oedd yn mhell oddiwrth 
fod yn anghyfiawn athwyllodrus. Fel priod, 
yr oedd mn un o'r rhai mwyaf byner a serch- 
iadol. Nid ydym yn meddw fod al 
gwraig yn yd wed yn 
gyda'u gilydd. Fel tad, yr oeda yn dyner 
ac anwyl iawn o'i blant, ac eto yn cadw 
digon o lywodraeth arnynt. Yr oedd “ 
dal ei blant mewn ufudd-dod, yn nghyd a 
phob onestrwydd.” Yr oedd wedi dysgu y 
gelfyddyd o gadw ofn ar ei blant heb iddynt 
ei gasau, na'u serchiadau ymddyeithro oddi- 
o. Ni bu erioed blant yn fwy parchus 
a hoff o'u tad; ac eto ni bu neb a mwy o ofn 
eutad. Yr oedd eì Lywodraeth douluaidd. yn 
gymysgedig o dynerwch a llymdra, 
elai .. Anamliawn y defn dini y 
wialen; yr oedd ei air, ïe, eì edrychiad, yn 
gyffredin, yn ddigon i gel dystawrwydd ac 
dd-dod. Fel penteulu, yr oedd yn llyw- 
odraethu ei dy ei hun yn dda, ac wedi dysgu 
“* arfer duwioldeb gartref.”  Eì benderfyniad 
ydoedd, “ Myfi, mi a'm tylwyth 
aethwn yr Arglwydd.” Fel cre 
ddengys, mor bell ag y gellir 
dyn wrth eì ymddygiadau, eì fod yn “* Irael- 
iad yn wir, yn yr hwn nid oedd twyll.” Yr 








JON 87 JON 
“oed , nid rhith, ond duwioldeb. | David Jones o'i amgylch am “' ymgeledd 
Fel Ymneillduwr, Mt felly o egwyddor, wys,” a phenododd ar un Miss Jones, o 
ac nìd o ddamwain.  Goddefodd lawer mewn mhlwyf Llanddewi-brefi, sir 


amryw ffyrdd oblegyd ei fod yn Ymneilldu- 
wm buasai tais fawr iddo, ^yn 
pethau tymorol, pe buasai yn gwadu eì Ym- 
neillduaeth ; on yr oedd o dor ell 
'mag y gwna . re WT, yT 
yn ddoniol & yhoblogaidd. byddai ei bre-' 
gofhau bob amser ar destunau ymarferol. 
Ni chynygiai un amser at bethau mawrion a 
dyfnion, ond ymdriniai a phethau ag y  pellai 
yn hawdd eu dwyn i eglurdeb. Ei hoff des- 
tun oedd Crist a'i aberth. Ni arferai byth 
bregethu yn faith; ac ni allai oddef clywed 
neb araìl yn faith, oddieithr eì fod yn hynod 
o ddifyrus.. Yr oedd fawr dros bregeth 
fer, araith fer, gweddi fer, moddion byr, 
traithawd byr, &c.; ac arferai ddyweyd yn 
aml fod llawer o weinidogion eihau eu 
defnyddioldeb o dd meithder eu pre- 
gethau. Byddai yn hyfryd ac adeiladol 
gwrando arno yn darllen penod wrth dde- 
chreu cyfarfod.” Yr oedd I un o'r darllen- 
wyr goreu. Medrai en yn eglur yn 
llyfr cyfraith ei Dduw, “'gan osod allan 
gynwyr, fel y deallent wrth ddarllen.” Yr 
oedd ei olwg barchus a difrifol yn yr areithfa 
yn enill sylw eì wrandawyr. | 
JO , DAVID, Llanwrda, gynt o Gaio, 
&ir Gaerfyrddin, a aned yn Nghwmcogerdd- 
an, amaethd -yn mhlwyl Caio, o fewn wyth 
milldir i ymd yfri, yn yr un sir, yn 
y flwyddyn 1711; ond nis gwyddom pa ddydd 
na pha fis. Enw eî dad oedd Dani John, a 
ybir maì un genedigol o ydogae - 
gron, sir Aberteifi, ydoedd. Yr oedd yn 
wr cyfrifol, ac i raddau yn gyfoethog, oblegyd 
oedd yn berchen ar ddau dyddyn, sef 
Uwmoogenddan uchaf a. Chwmcogerddan isaf. 
Daeth un o'r ffermydd hyn ar ei ol ef yn 
etifeddiaeth i Dafydd ei fab, a'r llall i Samuel, 
ei fab arall, yr hwn hefyd oedd wr crefyddol, 


ac yn aelod yn N ber. Ni chawsom 
un sail i farnu fod eu proffesu crefydd, 
ond yn hytrach i'r gwrthwyneb. Ymddengys 


ì Dafydd gael addysg dda yn ieuanc. Dichon 
mai nffeiriad” pl Caio, neu un o'r 


1 cymydogaethol, y derbyniodd ei ddysg. 
wng yr ysg a dderbyniodd Nr yn 
blentyn, ei ddiwydrwydd personol wedi hyny, 
odd wrth fyned yn amli 


a'r fantais a y 

Loegr fel gwerthwr anifeiliaid, daeth yn feistr 
ar y Seisneg, fely rofa ei gyfieithad o Selm- 
au 8c emynau atta, Rhaid ei fod yn ym- 
rous, meddylgar, a sychedig iawn am wy- 
bodaeth, cyn ìddo ddyfod yn alluog i wneud 
yr hyn a wnaeth. Peth hynod ìawn oedd 
cael ffermwr yn mlaenau sir Gaerfyrddin gan 
mlynedd yn ol, yn feistr ar y Gymraeg a'r 
Seisneg. Prin y credwn pe gwneid ymchwil- 
iad yn mysg ho ì i 


fferm gr 


wyr 
y flwyddyn 1866, y gellid cael ugain o 
n ŷ yn allnog ì ysgrifenu llythyr yn me- 
madegol yn y â wy iaith. Rhaid gan hyny 
fod un & allasai wneud hyny gan mlynedd yn 


ol, rhyfeddod mysg ei dogion. 
Weli cyraedd oelran cyfaddae, edrychodd 


Aberteifi. Wedi cael ei chydsyniad, priod- 
asant, yn eglwys y pl hwnw, mae'n de- 
bygol. Prydnawn dydd y briodas dygodd 
. Jones ei ymai efi - 
oogerddan. ogai l glas, ac ym- 
ddengys i'r anifail druan gael ei orfodi i gario 
y a'r wraig ieuanc bob cam o Abercarfan 
1 cogerddan—pellder o bumtheg milldir 
oleiaf; a thros mmyddoedd irwon ac an- 
wastad; nid r gan hyny iddo chwysu 
a chwythu llawer. Canodd Le ieuano y 
penill canlynol i'r ceffyl glas y prydnawn 
wnw:— 
“ Mae'r ceffyl glas yn egwan, 
A'r chwys oddiarno'n dropian, 
Mae'r ffordd yn mhell, a'r llwyth yn drwm, 

Oddiyma í Gwmcogerddan,” 
Os gwir y traddodiad, trodd y ddynes ieuanc 
hon allan wraig dda adynunol iawn ; ond 
ni chafodd eì phriod, er eì fawr a'i 
dristwch, y fraint o'i chadw ond am ychydìg 
iawn o flynyddau. Bu farw tua'r flwy 
1748, gan adael dwy ferch fechan yn amddi- 
fad o fam dyner. Wedi aros yn weddw am 
ddeuddeg neu bumtheg mlynedd, priododd 
drachefn â Miss Price, o'r Hafod, yn mhl 


rhyw gymaint I priodi symndodd 
r gymaint o amser ar ol priodi s 
o Gwmsogerddan, eì le ei hun, i'r od, lle 


ei wraig. Gymerodd hyn le oddeutu y flwydd- 

yn 17 id ymddengys iddo gael un mab, 

ond cafodd saith o ferched—dwy o'r wrai 

gyntaf, & phump o'r ail, am y rhai y canodd 
yn :— 


“ Bu saith o ferched imi, 
Elisabeth a Nelli, 
Pegi a Mary o'r un ihyw, 
Jemima, Ru', a Thobi.” 
Mae yn lled debyg fod David Jones cyn eì 
igaeth yn greadur digrif dros ben, a'i 
if eì ragoriaeth ar y cyffredin mewn 
gwy eth, bywi dd einatur, eì ffraeth- 
ineb, a'i b digyffelyb i rigymu, yn 
Fr gnyth a tholyn i'w jon; ac iddo 
i cymorth i lawer dreulio eu Sabbathau 
a dyddiau ereill, ì ddim ond chwerthin yn 
ynfyd. Ond yr oedd ei Dad nefol wedi bwr- 
iadu ei alluoedd i ddybenion uwch a gwell 
na difyru ynfydion; ac felly efe a welodd yn 
dda ymweled ng ef a'i ras, a'i ddwyn ì'w 
roddi ei hun a'i holl alluocdd i fyny i wasan- 
aeth ei Brynwr. Nid oes genym un wybod- 
aeth sicr am le, offeryn, nac amser ei droed- 
igaeth. Y treddodiad yw, nai Nhroed- 
rhiwdalar y cafodd ci ddychwelyd at yr Ar- 
lwydd edir mai dychwelyd adref o 
ar fore Sabbath ; ac iddo wrth 
ìbio hen gapel Troedrhiwdalar, ger 
uallt, glywed swn canu, a throi 
mewn ac aros yno nes oedd y bregeth dros- 
odd ; ac i'r Arglwydd enill eì galon yn y fan 
a'r pryd hwnw. _ Ŵr oedd yno amryw ugein- 
iau, os nad canoedd o ddynion wedi ymgynull 
o bellder o bedair a phum milldir o ffordd, i 
wrando gair yr Arglwydd, ac i'w addoli 


ed . 





JON 


68 





Dacw swn ei swn eu mawl awl yn cy d clust y teith- 
iwr, arosodd denodd idd- 
0m y mwn olr, odd inewn i'r 
aeth i mewn i'r capel. 

wyd eì ôi fed wl cellweirus gan yr olwg ddifrifol 
a gawsai ar y gynulleidfa, eimlai rywbeth 
gwyno ei feddwl; methai yn un, wedd a 
chael eì hun yn rhydd i i gychwyn i'w daith 
cyn bod y gwasanaeth drosodd. Darllenodd 
y pregethwr ei destun, dechreuodd ei egluro, 
ynodd Ysbryd Duw ei law anweledig i 
agor r calon y ortbanon, ““i ddal ar y y pothau 
a leferid ganddo,' Aeth i mewn i'r doldy 
&'i galon fel y daeth allan a chalon 
ddrylliog Â pha beth fu y canlyn- 
iad o hyn Dyma feddwl eithgar a gallu- 
og yn cael ei ryddhau o gadwynau Satan ac 
'drwydd urus, ac yn cael ei droi 

ì weithredu ar bethau teilwng o'i natur or- 
uchel ao anfarwol. Yn lle ymborthi ar wag- 
edd, a chyfansoddi rhigymau a_ chaneuon 
d, i ddifyru meddwon a ffyliaid, dechreua 

llach gyfieithu a ch i “ Salmau a 
Hymnau, ac odlau ysbrydol ” ofawl i Dduw, 
y rhai sydd wedi weithian am gan 
mlynedd, bob Sabbath yn destunau mawl 
addolwyr Goruchaf yn y rhan amlafo 


Tu. eb u pu plant y diw y diwyg- 


tyd, ddegau o weithian rich y tro ch foddol 
hwn yn canu penillion seraffaidd ”. porthmon 
dychweledig mewn hwyliau nefolaidd, nes 
dadseinio y cymydd a'r mynni & 
braidd na Wa edem, nes swyn 


Fr u yeiniau. ychydig tedylaiy y 


feddyliai David Jones, wrth droi oddi 
beol baw i endi ei Tod yn ool oi arwain 
o uw i ei 
ye soddi foetanau canu ìi floedd o, o beiddinon 
Seion, î i'w harferyd am lawer o oesau yn ol- 
Duw. “Nid fel yr edrych dyn yr ch 
” Nid ein meddyliau ni yw ei feddyl- 
iau ef. Dywedir i David Jones elwa llawer 
wrth yru anifeiliaid i Loegr, ac iddo ddy- 
chwel d lawer gwaith yn emllwrmawr; ond 
hon fu yr oreu erioed iddo, oblegyd 
ynol yn awr a chanddo galon newydd 
daed ddioed wedi ei ddychweliad 
adref a r daith ryfeddol. hon, ymunodd â'r 
eglwys Annibynol yn Ngyngybon yn ei 
enedigol, yr hon oed yd any yn 
benaf dan ofal y Parch. John Gapel 
Isaao; a bu yn aelod ffyddlon a defnyddio 
honi hyd drosdigaolh, ano ei farwolaeth. Yn fuan wedi 


ef gan weinidogion 
a ereill ì Tit gyfthu si 


Gymraeg. Ymaflodd y Yma mwy a dhyl 
yn wyl, a chy- 

oeldodd yr argraffiad cyn Lt honynt yn yn y 

dwyddyn I 1763. Yn mmhen rhai b ynyddau 
cyoeddodd y rhan gyntaf o'i 

Emynau ei hun, yr hon a ddylynwyd gan 

ddwy ran arall; ac yn ddiw daf oll, ey- cy- 

oeddodd ei gyfeiihad o Emynau y Dr. Watts. 


Nid segarwr yn ddydd & Arglwydd 
o'r dy dd hwnw ada, ydd ei “arnnagth. 


JON 
Heblaw gofalu am ei helyntion “bydol, 5 
My nyd a lo “an 
wer o fan ì ion, wn 
oh hanes am dano yn Llan t-Ste- 
werth ei gofnodi. Dygwydd- 


d yn 
h addys Paa bd un â un Perkins, (o Beneadair, mae 'n 
del y; gethu mewn lle a elwir y 
bo SUN yh ymyl pont Blanbedr, a lluaws o o 
ion weli u yno i'w wrando, ac 
yen mysg David Jones. Ymoeodwy e 
gan haid o ddyhirod a_gyfl ogoed ì i'r 
hwn gan foneddwr gelynol ir Ym- 


'neillduwyr a drigianai yn y Sr wrnÏawyr 


Wedi llusgo thwr a'r gwran 
; syrtod 


allan i'r heol, Cd David Jones ar eì 
liniau, a chan gyfodi eì ddwylaw a'i olygon 
tua'r nefyd, lechreuodd weddïo 


ud 
e 

braw, nee mn 
eddwr ei siomi 


elid y 
a chaf; lo cyflo ec orll i boni yn 
sir Gaerfyrddin ; a 
cyfarfod ì addoli yn eì uy 
heb neb yn eu haflony; Bu yna y 
David Jones ye â'r eglwys yn "Ng ghragybar 
foddion i adfywio llawer ar yr oe ymo 
Rhwng ei fod yn ddyn cyfoethog a dy. 
wadol yn ei ardal, a'i fod yn un bywiog a 
HF eithgar gyda chrefydd, bu yn offerynoli 
effro yr hen eglwys o'i chwsg. Yn ei am- 
ser ef yr ymunodd y seraff hwnw, William 
Lloyd, Henllan, Caio, â'r eglwys yn 
rbar, yr hwn wedi hyny a ymunodd 
â'r ddion Calfinaidd, ac a ddaeth yn 
adnabyddus trwy holl . Blai David 
goreu y gellai ddyfod o hyd idd Y Grug. 
reu o i - 
|E ER mg u wedi iddo 
ef ddechreu ei dely torodd y tan- 
llyd a'r efengylai a rile, Llanwrtyd, 
yn rt rau cyoeddus. Oan gynted 
yiynt y dechreuodd ef chwareu yr arfau “nid 
t gnawdol,” ac y daeth y son am dano 
T glau David Jones, aeth yn ddioed i'w 
fyni ddwyd, i Gwmcogerddan a Chrug- 
Ybar, & rhod wad unfrydol iddo yn 
haen i e s mewn 
cysylliad tA eryd eglwy ht 
haodd y tair eg dan ei ofal am ym 
agos i haner o&n mlyn d. Tw dyctyro 
Price y troion cyntaf yr ymwelai & Ohrugy. 
bar, am mai efe oedd y cyntaf a'i gwahodd 
yno; ond wedi i'r gwr ddechreu dyfod yn 
adnabyddus yn yn yr ardal, ac i'r bobl ddechrau 
ei fynwesu, byddent oll am ei gael ì i bregethu 
a lletya i'w tai, a gorfodid Jones ì'w roddi i 
yynaml. Yr oedd y bardd o ymu SIOE 
iadau athrawiaethol Galfiniad nchel, gel 
y. engys amryw o'i Emynau er ei 
i'r dull deddfol o yg yn ymn a ffynai 
od gyffredin yn mneillduwyr 
yn kj a. yddiau &f, ef, o o ynedd mor bell 


y gorllewin od 
ysnhydd, Anna od adfywiad 
neillduol ar grefydd yn Nghymru tua'r am- 


JON 


a rhagfarn sectol, yn cael eu gu gan 
broff . Blaiyr bryd rhagfa d hwn 
yn mhell i nychu ysbry Ï 


grefydd mewn 

roffeswyr, ac ìi galedu y byd. Ond os oedd 
wer yn coleddu ysbryd cul a rhagfarnllyd 
aty rhai a wahaniaethant oddi t yn 
hanol yn mysg pob plaid—rhai a fynwesent 
wir ganlynwyr y Gwaredwr, 
olygiadau ac enwad bynag y byddent. Un 
o'r dosbarth haelfrydig hwn ydoedd David 
Jones. Eto nid ìll i bawb, ac heb fod yn 
wir gyfaill ìi nob ydoedd. Er eì fod yn myn- 
yoeu plant Duw o bob enwad, yr oedd wedi 
ewis yr enw perth iddo o eg- 
ddamwain. Buasai yn fwy 


wyddor, ac nid o 
cydweddol a'i dymer wresog ef.iddo ymuno 
a'r Trefnyddion Calfinaidd, y rhai mae'n 
debyg oedd yn lluosog yn y gymydogaeth, 
; ond dylyn 
cyfnod h wnant i by 
y wn, yn olihyn, 
uno a'r Trefnyddion ar gyfrif eu gwresog- 
rwydd crefyddol, pryd yr oeddynt yn cyduno 


yn well a'r Annibynwyr o ran eu golygiadau. 
Ar ol bywyd o lafur a diwy âd diorph 
enodd David 


da gofalon y ddau fyd, 
Y Cn 
wst, 1717, yn 66 . wy 
y rhan gyntaf o'i_“ Ddifyrwch i'r Pererin- 
lon,” gan Evan Powel, Caerfyrddin, yn y 
flwyddyn 1763. Cynwysa y rhan hon 72 o 
Emynau, & dwy Gan. Y maerhai o honynt 
yn waelion a lled ddichwaeth; ond y mae 
ereill uwchlaw canmolaeth. Ar ddi- 


Tologyn ri 
rus.  Cyoeddwyd yr 
ail ran o'r “ Difyrwch i'r Pererinion” gan 


Rhys Thomas, yn Llanymddyfri, yn yflwydd- 
nwys 400 Emynau gwradd. 


hai y mae 

y rhan amlaf o ddwyr Cymru mor gy- 

nefin a hwynt ynt ag enwau eu rhieni. 

Ymddengys be nee yn byw yn os 
lawn at wydd, a thrwy hyny ei 

bob Tmser ar eì uchel fanau. y nam! y 


agos 

cyfarfyddwn a chymaint ag un cwyn- 
Tanus & phroddai d yn ei noll waith, Am- 
yga rhai o'i Emynau anghymarol ddiysgog- 
rwydd ei ffydd yn addewidion ei Dduw, a'i 
hiraeth mawr am y nefoedd. Llawer gwaith 
y canwyd hwynt mewn hwyliau nefolaidd 
gan bererinion Seion; ïe, buont filoedd o 
weithiau yn wir “* Ddi ch i'r Pererinion.” 
Yn y flwyddyn 1770, anrhegodd ei gydwlad- 


wyr â'r edd ran o'i Lyfr. Cynwysa y 
rhan hon 43 o Emynau, a chan o ri 
Wr leuanc i geisio Duw mewn pryd. Y mae 


y ddwy ran taf yn r marhon; ond 
eto y mae ynde a amryw banftlion eithaf tei- 
lwng o'u hawdwr, ac o sylw ein cynulleidfa- 
oedd. eithu gwaith y Dr. Watts, mae'n 
wir, ei waith mwyab, ond nid ei waith 
goreu, yn ein fyb ni. Ei gyfleithiad o Salm- 


89 


JON 


— 


a'i gyfieithad o'i Emynau, flwydd 
diweddaf. Yny Blwyddyn 
o'r 
Salmau, gyda llawer o ddiwygiadau. Oredwn 


pe buasai: yn rhoddi cyfieithad mwy rhydd o 


y ddiol, 

arh 
rhaì .eì hun; ac 
ereill yn llawn cystal ef. 


u o gant i 
wwythaf a melusaf yn ein hiaith. Mae y 
nillion hyn & llawer o'u cyffelyb a geir yn 


Seison mewn - 

ì Mwy chrefy dd plant 
cyn yr e 

rhaih ; mae elfonau an. 

t. Wedi ein hymchwiliad 


farwoldeb ynddyn 
i hanes a helyntion bywyd David Jones, ac 


Awsî, yn y flwyddyn 1712. ' Panynb 


ieithyddol, er mai braidd defai am- 
lchiadau bydol ei rieni iddynt fyned i'r 


dderbyniodd y sefy 
Âc yn agos i Lundain; a chyda golwg 1 
l wellhau ei! sefyllfa 1 orol, efe a dderbyn- 
i unr, swydd mewn ysgol- 
ion ereill. Yn Wimbledon, gwnaed dewisiad 
o Mr. Jones i addysgu amryw ysgoleigion, 
y rhai wedi hyny a enwogasant eu hunain ; 
ao yn mhlith ereill cawsom ein hysbysu i 
Robert Peel, yn ieuano, fod dan ei 
' athrawol. Trwy ddiwydrwydd a chy- 
nildeb tra chanmoladwy, daeth yn bercheno, 
at £20 W ddy gan y dyner 
& y & ai fel etifedd cyf- 
rain Ely ME ru o AT 
yna efe a ymweled a gwledydd 
tramor, er mwyn perffeithio ei ddy. eidiaeth. 
Yn Austria, bu mor ffodus a chael. eì - 
lwyno i sylw rhai athrawiaethwyr; a'r bon- 
eddigion hyny a ymddygasant Mag ato gyda 
dyngarwch ac grwydd a fydd yn an- 
rhydedd fragywyddol l'w henwau, can 
trwy eu cymeradwyaeth efe a dderbyni 
raddau mewn pump o wahanol golegau, a'u 
henghrafft hwy a efelychwyd gan ddwy, os 
nid rhagor, o brif-athrofau yr Almaen. Ar 
ei ddychweliad ì Loegr 2r. Jones a aeth yn 
fyfymwr yn Z4ncolm's Imm, Llundain; ond 
fel ei gydwladwr Richard Wilson, y gwlad- 











JON 90 JON 
ddarluniedydd, er fod bob rhagolwg | gormod brys; nis dichon ei feirniadaeth ddal. 
am Fywioliaeth anrhydeddus, oedd. vedi y prawf o chwiliad manwl bob amser, ac 
ei ddiofrydu i oddef oeraidd a | weithiau nid y cynseiliau ag ydynt 
gwywedig y byd. Y ddau a boenwyd nid | eisioes wedi cael i oL. Ond 
unig wyth weled chau eu go- | ei iliornad ef nid oedd deilliaw o'r 
beithion yn cael eu hoedi, ond o'r diwedd eu | galon. Nis gellir galw ei ull o ysgrifenu 


holl obaith a ddiffoddwyd yn gyfangwbl. 
Wedi ei alw at y bar, neu ei wneyd yb 
ghorwr o'r gyfraith wladol, ar y 10fed o 
wefror, 1803, efe a aeth ar gylohdeithiau 
Rhydychain a Deheubarth Oymru; ond 
dygwyddiad tra anffodus, ao yn ddiau an- 
noeth o'i du ef, a gymerodd le, a dinystriodd 
bob rhagolwg ag oedd ganddo am lwyddiant 
yn ei alwedigaeth gyfreithiol... Dygwyddodd 
Mdo ef ryd arno amddiffyniad rhyw 
bleidiau llwm, yn rhad, yn erbyn pa rai y 
dygesid owyn; ond yn ystol y prawf, efe a 
Re y meet ith lemaf yn erbyn y 
a'r c wyr, gan ru 
cwynion cyfreithiol yn rhy fynych yn effeithio 
dinystr y pleidiau a'u dygent yn mlaen, ac 
oeddynt o elw i neb ond y cyfreithwyr. 
Tremgwyddodd hyn. yr alwad ddysgedig i'r 
fath rad gwrthodai ì 


u, fel ; 
ghorwyr na yd un gyf- 
mach ag ef”, a ac o'r dydd hwnw allan, ni 


dra beius hefyd; eto 
a chyfaddef “' gonest- 
dd y dyn,” yr hwn nad ellai f i'r 
cyfoethog wneyd cam a'r tlawd, heb ei 
yddu. ì 


ofaint a ellai fod yn llechu 
tuag ato, Maes ei 
ydoedd yn dra helaeth, ïe, yn 
y gellid dychymyg oddiwrth ; 
diadau, a'ì wy feirniadol mp» yr 
iaith Roeg sydd eisoes wedi ei haddef; ond 
er 4i fod yn feddianol ar feddwl nar fyn R 
wn & giodd wr 
dwys a llafurus, eì daith, ddaearo ar a, drodd 
yn un arw, a'i ho wydrwy 
weithiau argraffedig ydynt; ' Cyflithiad o 
weithiau y ,“ ithiad o. 
Deithiau Dr, Bugge, y Werin-Lywod- 
raeth Ffrengig,” o'r Ddanseg, 8 plyg, 1801; 
“De Libelhs Famos, neu Gyfrol Cabl- 
draeth,” 8 plyg, 1812; “ Newydd, 
neu Gyfieithiad o'r Ef wyr,” o'r Boeg 


eu engy 
i'r Gymraeg, 12 plyg, 1818; ac ' Hanes 
Cymru,” mewn l 8 plyg. (Cafwyd copi 
o'r gwaith hwn wedi ei ychwanegu a'i ddi- 
, mysg ei 

Depurau.) 'Y w ith olaf hwn a barodd iddo 
onyddwch, ac a gynh ato 
ddigofaint Tac anfodd] Ten nleidiau 
yn y dywysogaeth, y rhai feallai na fyrfyr- 
asant yn ddigonol erioed amryw bynciau 
mewn hen hanesyddiaeth Brydeiniaidd, ond 
yn ddiamheuol, ei dybiau ae elent i'r eithaf- 
oedd o'r tu arall, cawsent eu rhoddi mewn. 


iog. 
| yn mhl 
e 


| Cafodd y fraint o 


i 

hynod debyg, mewn w bethau, i bre- 
gethau y Farch. James Howells, darlithydd 
enwog eglwys Esgobaethol yn Long Acre, 
Caerlu n y lle olaf, ni wnawn ond yn 
unig cryb l ye » ei fod wedi darllen y 
rhan fwyd o law-ysgrifau coffadwnaethol 


y wlad hon, yn gystal a gwledydd tramor; 
eglurai faterion tywyll mewn 

l y synai 
parch a'u 


aeth. la a edawodd y Dr. 
Jones ar ei ol yn i'w chyoeddi yw 
“Enwogion Cymru; neu Hanes y Cymry 


wog o Gaswallon hyd yr amser nn d 


dwyd ef at. Mair, ar Y 
wy o yn e » &r 

dydd Mawrth canlynol uwy y 
, Talgarth, sir Frychein- 
Ganwyd ef mewn tŷ o'r enw Creigddu, 
Abergwesyn, yn sir Frycheiniog, 
yn wyddyn 1775. Enw ei dad oedd John 
kin ones; enw ei fam oedd Elinor Jones. 
) gael eì eni mewn ardal 
ddol. Arweiniwyd ei feddwl a'i ystyr- 
maeth pan yn ieuano at air Duw, a deallodd 

mai gair oddiwrth Dduw ato ef oedd 
efengyl. Dysgodd ei ddarllen, a gwrandawodd 
eì thiad yn astud; a ei oleuni, 
donll a pyn nen eì vd yn drosedd 
erbyn yr wy n y cyfryw amser 
bu gweinid ogaeth Mr. Price, a chynghorion 
& yfarwyddiadau yr hen grefyddwyr ag 
oedd yn Llanwrtyd, yn orth mawr iddo 
d; ei sefyllfa fel ur, yr hyn mae 
Duw wedi, ac yn ei wneud ur, yr 
hyn mae y ur, mewn canlyniad, i 
wneud dros Dduw. Pan yn nghylch 16eg 
oed penderfynodd i wneud cyflwyniad o 
hono ei hun i'r Arglwydd a'i bobl, pryd y 
derbyniwyd ef gn aelod yn Llanwrtyd, gan 
y Parch rice. Wedi i'r eglwys gael 
ychydig brawf o'i dduwioldeb a'i dda ; 8 
gweled eì gynydd crefyddol mor eglur, cy- 
mellodd ef ì arfer adawn fel pregethwr. 
ydag ysbryd gwylaidd a ngedig, cyd- 
Arglwydd, gan weddio am dc ar dr 

wydd, gan weddïo am iddo 

ffy On i draethu holl gor Duw wrth 
bechaduriaid. Pan yn nghylch deunaw oed, 
dechreuodd bregethu yr Arglwydd Iesu fel 
Geidwad o osodiad Duw i achub y 

yd. Pan yn cychwyn i'r weinidogaeth, 
oedd yn teimlo cariad cryf at yr Arglwydd 
Iesu, a thosturi mawr at withodwyr ei 
efengyl, ac at y rhai na chlywsant am dano ; 


JON 





de _— 


a6 &m fod ei weinidogaeth yn oael ei chym- 
deithaeu a'r fath ysbryd a theimlad, yr 


yn disgyn yn bwynig âc ao effeithiol ar : gilonau 
êl dus yn y Dywy 


byddus eteth, Pan. Pan ynebn, len 

21ain oed, Lnrwgogt, yn Ynys 

mewn lle a elwir Oeirchiog. Nid oydd Yn 

ônd Efo godd yng iawn o ael d hwnw. 
gy 3 

, efe dde- 


Snlleidfaol) yn Llanerch 
Llanddeusant. Pan taf i Llanerch- 
ymedd methodd gael un ty 1 bregethu ynddo, 
oh dd rhagfarn ac an th a werin 
yn gyfrin, ond benderfynodd i beidio 
dio; ar hyn cyoeddodd y buasai iddo bre- 
yn a defnyddio horseblock ag oedd ger- 
din a'r awyrgylch yn ong- 
aa oedd yn prege 
rhai yn 'synddeirio i, ond yr cold 
gelyniaeth ereill yn cael a add. Bu rhwng 
w-yth & naw mlynedd y cymydogaethau 
hyn, yn ddi ad yn planu a dyfrhau 
Ur glwyd, a Duw yn rhoddi y cynydd. 
d ei weinidogaeth effeithiau anni- 
Jeedwy 2 i feddyliau llawer yn y lleoedd cry- 
eu Yn ysbaid yr amser hwn ymun- 
mewn priodas a Miss Anne Lloyd, 
ger Llanerchymedd ; yr hon fu 
genedigol gw iddo hyd ' diwedd eioes Bu 
Mie Jones yn ofalus iawn am deimladau ei 
hriod; a diau idd ei a gyeth rol a'i 
eimladau cynor fod gymo mawr 
iddo yn ngwahanol dywydd y y. weinidogaeth. 
Bui dynt naw neu deg o blant; beir 
fagu saith o hon i'w maintio 
cyn marw eu 'diaadtea y. bedwaredd 
ferch chydig flynyddau o flaen eithad. Pan 
lch 29ain oed, symudodd ef o Ynys 
ni Lerpwl. Nid oed yn y dref boblog- 
aidd hon ond yn nghylch 15 o aelodau Cym- 
gpan aeth efyn o gyntaf. Efeoedd y gweini- 
dog ymreig c asefydlodd yn eu mysg. 
Bu deudde mlynedd yn d sgu 
ffordd ied wnant i 


dgen 

yr hyfrydwch o welcd ay ewyllys yr 
Arglwyd. amaer yu ml wyddo yn eilaw. Yn yspaid 
haodd y gwrandawyr i 

uosogi, veg a'r dych chwe odigion ï amlhau, hyd 
nes cyny yr eglŵys. yn amryw ugein- 
wy 


ìau cyn ei ymadawiad a'r lle hwn. wn 
od yno yn awr dair eglwys Gynnllidfaol 


Gymreig, a chanddynt eu 
bugeilio. Oddiwrth h mn gwelwn To y'n y bych 
dym a soned 


wys bon e eto. y mah 


eu agnysg, on Ten gen 
lir yn eu plith, cafodd brws nid WA ei 


yn ofer yn wydd, arddelodd 
W 61 weinido ogol a Ym a'i 
a eu eddi ychwoly 


bryd, cafodd llaw: 
1 oleuni, ac o 

Satan at Diw Hed llawen- 

yddau o weld cynydd yn yr eglwys. hon byd 


rhwng a 


JON 


- —— md ————— 








ddiwedd ei ddydd. Hefyd y mae yn deilwng 
e'n sylw mai efe gweanidog cyntaf. y 

. Bu ei weinidogaeth yn fendith i'r 
ardal hen am lawer o fl Oddiwrth 


yr hyn a grybwyllwyd yn flaenorol, bu ef 
yn yn chwyno] â tb blanu llawer o eglwysi yn 


th 
s; wyd iddo Gnwaith, 

ein ywedigaeth, na buasai 
dao ef drìneu bedwar o benau idd ei bre- 
cn a fel ! pregethwyr yr oes hon? Atebai 

o yn wastad ddau ben, sef y pen 

cyntaf a'r pên olaf, a'i fod aml yn fyr o 
enwi ychwaneg. Ond er oedd yn cadw 
yn gaeth at drefn fel hyn, eto yr ei nôd 

yn amlwg iddo ei hun a'r gwrandawyr. Yr 
dedd eì regethau gan mwyaf yn cynwys 
brawddegau n a tharawiadol, yn cael ou 
cymwy wyso aî eì wrandawyr yn 

ithiol iawn. Anaml y byddaì yn 
gethu heb fod yn ysbryd ei bwnc, a yn pw 
mai ihyn yn benaf y gellir priodoli ei lwydd- 
iant. ran ei dymer Gristionogol, gellir 
dyweyd ei fod yn un o'r tangnefyddwyr; 
ymdrechai fod heddychlon a phob dyn, 
ond yn neillduol dymunai heddwch Seion; 
yr oedd hyn yn agos iawn at ei nL AC 


orai a gweddïau ar i fraw. 
Hefyd, yr oedd yn m meddu ar ne dymdoimiad 
helaeth: nis allasai efe beidio gofidio yn 


dd y cystuddiol, tod y Hawd ewyn yr 
£u studdio y tlaw 
ï difaid, a a galar y weddw, ym el oael llo 
alaeth yn ei delmladau ef. 
dysgodd ef lawenhau gyda'r rhai au wead 
llawenhau, ac a yo, da'r rhai oedd yn u 
Ei brif glefyd ydoed ly parlys, ond ni ddarfu 
iddo gymery ms ei holl nerth gyda'r 
ergyd cyntaf, gwnaeth a rhaì, ond 
gwanychodd ei gyfanaoddiad, eithr parhaodd 
ei weinidogaeth amrai flynyddoedd wedi 
hyny. Yn nghylch um ynedd cyn marw, 
cafodd ergy na'r fntaf ; analluog- 
wyd efa ef y'r y 

ell 


hwn i weini ei dd 
ic yr e d hwn yn 
fawr ar ei gof a'i dafod-leferydd, a 
haodd eì gen Rh fawr; eto, | wyy y 
Gn nu ir 
fynychaf bb D Sabbal yd Ta wybodol yn 


n- 


ja, aig, wedi terfynu, a 
gorff ryg llwythog o flinder, dywedai ei fod yn 
chwenych cael eì ddatod, am ei fod yn go- 
beithio ac yn credu y byddai gyda Christ, ac 
byddai yn llawer gwell arno yno nac y 
og | bn amo yma erioed. Bryd arall credai fod 
gan Dduw bwrpas neillduol i'w hirfaith gys- 
tudd; yn n ch O dymunai ymostwng 
yn amyn dd, a dy- 
wedyd, “ Dy ewyllys a wneler.” ar- 
hau yn y cyflwr nychlyd a phoenus 
phum mlynedd, sef hyd y y 
29ain o Ionawr, 18438, efe a drodd ei gefn ar 


fyd y cystudd mawr, 'ac ehedodd ei enaid i i'w 
dragywyddol ì crphwydin Gadawodd ar ei 








JON 92 JON 
el luaws o gyfeillion caredig, heblaw ei an- , er nad oedd ond llen- 
wyl briod a'ì blant serchog a thyner. Cladd- cyn y 18 8 oel, honn heb unrhyw bwyllgor o bobl 


Tatgaeth, llo y treuliodd f 


went capel 
o'i oes weìin- 


cg 
EOBERT, Rhoslan, sir Gaernar- 


in , Ganwyd ef yn y Rwyddyn 1745, yn 
wyf Llan 


iaeth, er fod 
foreu i gyteddeth. 
farw pan oedd ef ond un ar ddeg oed, yr hyn 
oedd yn lled fawr iddo, gan ei bod yn 
ddynes yn darllen lawer ar y 
Beibl a Llyfr Gweddi Eglwys 
Loegr. Ni chafodd Robert ond chwech 
nos l yn eì oes. ar ai awdd 
ì y wyniad, a'i lafur a'i - 
rwydd ei hun a'i dygodd yn. mlaen, nes y 
daeth yn un o'r dynion helaethaf ei wy ynde 
ddera yr holl wlad. Yr oedd arno s 
er am wybodaeth yn gynar â 
ei dd ofyn am grefydd, N! Y chollai 
un cyfleus goethi ac ei feddwl ; 
al hn y eryn wedi ei 
l hyn, ei ym- 
borth, &_ ryfeddi yn bwr yr amser h hwnw, 
fod neb yn nch ei fryd ar ddarllen. Yr 
ychydig ysgol a gafodd oedd gyda un Tho- 


as Gough, yr hwn a arferai egwyddori ei 
ysgoleigion yn N hatecism y Parch. G. Jones, 
Lland aeth ef yn berchenog ar un 


o'r Lyfran da hyn, oedd yn 17 mlwydd 

oed, darlleniad. yr Êwn yn nghyd a'r hol- 

wyddori blaenorol o hono a fu yn dra_ben- 

dithiol Cr eladh yn er difrifoli,ei ysbryd ac ean ìi 
athrawiaeth yr efengyl. 

mya hw hwn daeth dau wr dyeithr o sir Dre- 
faidwyn heibio drwy yr ard ardal ì bre 


Pais Mgwyd ol. ì A galon ag gwegi ynedd, dwl : a 

nes peri 
fad io yymndad a'i ofor ymarweddiad, 
uno a chymdeithas eg wysig ì y Trefn yddion 
a wyn h 


yn ddynt drwy. y Y Cae 
fyny yn o Maer coed, hon a fwr- 


a pherffeithio ei hun ynddi; 
ond ond cyfnewidiad 2 gymerai le ar eì feddwl a'i 
arweiniodd i 


gyfnewidiadau ereill. Wedi ei 
ddeffroi am ei gyflwr ei hun, teimlai awydd 
mawr i leshau ei Dae teimlsdau neillduol 


y; eneu yn, cymer- 
daith ar oi d ar ei draed i i Lacharn, yn nghwr 


i ddei 
"dosturio wrth blant tlodion diddysg y 
ledd, ac anfon eistriaid i'w d 
Cerddodd yno medd yr hanes yr holl 
gan weddïo; ond nid oedd y foneddiges gâr- 
tref, a rfu arno dd chwelyd heb e1 neges. 
Efe a. adawodd anerc cwynfanus atì ar ei 
ol, a thaer ddymunai ei chynorthwy. Gan 
ei fod yn awr T yn y Deau, a chwedi clywed 
cryn lawer owel Harris, penderfyn- 
odd y mynai weled, Trefeon, ao ac ymdd ddan 
ag awdwr yno, ac felly y gwn 
Aeth rail waith yr un modd aU Mat Benn 


gyfrifol yn ei anfon, nac yn addaw.talu iddo 
am ei amser a'i draul. Yr unig beth a'i 
cymellai oedd awyddfryd ei fynwes ei hun a 
dymuniad cryf i lesoli eì gen ,&'i wlad, yn 


neillduol hyn a berthyrai i'w heddwch 

tragywyddo ol. Bu yn llwyddianus y 
wn, a'r fon gartref, 

chafodd eusdra ì ogod eì gŵyn o'i blaen. 


Ond oblegyd y siomedigaethau a gawsai y 
wraig foneddig eisoes mewn dynion & droi- 
yn ans allan athrawon anffyddlon, yr oedd 
ddi wrando ar ei gais, OD ond 

ar yn fir o ei uogwbl er 
ineb; ond cyn llwyr bende ynu dywedodd 
wrtho, os ewch chwi eich hun ì I'w Gyt 
eb 


Fds wedi ei song, ì brogo ceid gr 


dy ; $ymellwyd Bobert Jones ag oedd wedi 
yno ì wrando, i roddi gair o gyngor i'r 
dynydg ar bobl oedd wedi ymgasglu yn nghyd. 
ntau a ufuddhaodd i'w ceis, b he 
ar ol hyny gyda'r gwait iW ei 
oes. Gan oedd ysgolion alan o Bevan 
yn aros yn yr un gymydogaeth yn sy- 
mudid hì hi gan amlaf ar ol ychydig fisoedd i 
ardal newydd, am y bernid fod inechg A 
llen y Beibl d Gymru ac wed 
llen y Beibl ì Gymro; ac wedi i cyraedd yr 
amcan hwn mewn un ardal d hi ìi ar- 
dal arall, er mwyn 


Bu wedi nai yn 
Be we hyny yn 


Ai i adw yin 

sgol nos; a bu ei lafur y 

ffordd UL yn fe n fon dithiol iawn. Ymddengys 
ei fod feddianol ar lawer o Ma mot i 
dull medrus 


amser wedi iddo na 
enillodd lawer o blant i'w ysgol. 
odd offeiriad y p i 


gymain 
gosod ei fryd An symud o'r, ardal. 





JON 93 JON 








achos o'r drwg oedd fod wr y Tref” a'i wraig, ar un achlusur i'r Gesail i ym- 
ddion yn enill gormod o ddylanwsd weled â Mrs, Lloyd. Yr oedd dyn yn y 
blwyf. Am adal ysgrifenodd at gymyd th, y; hwn oedd ynbywynuno 
gan mn yr ysgolfeistr oedd | ffermyd Lloyd, yn caniatau m pregethu 
yn pwysi ì i heddwch ei er ys amryw flynyddau yn ei dŷ, oedd 
Blwyf ef, ya lwydd a yr ac er ne meb hyd ynhyn wedi hysbysu peth i Mrs. 
arni nU atton iddo orch ya i ymalael a a'r n 
Ond nid oedd hi yn rhoddi ooel i bob peth a yn Aros yn y Gesail aeth un d Hosea od 
glywai a hyny oddiwrth beriglor plwyf, ac | a gwr ieuano urddasol o iddo, oedi 
amgylchiad hwn hi a gawsai y fath | aros yn y gymydogaeth. Yn ystod eu Ty 
Dddlonrwodd Robert Jones, pan yn ym. ddyddanion, mynegwyd Vr periglor fod ty- 
ddyddan ag ad bad iw lythyn, "Yn ìa ddynwri Mrs. Lloy i 
n 


Bora, 


i'r cyhuddwr nac atebiad i'w ei dy, a hyny yn ed agos i'r ; â'i 
mhen ameer daeth Y, lor Tai Bobert bi mn fni nad oedd neb ôîo wedi 1 mor 
Jones, a 1 Wi wi on a hysbysu hyny i ““ A ydyw 
Mydr yn ddiweddar wrth Madam | peth yn wir,” gofynai y periglor. "O 
van?” “ Na ddo Syr,” ebe Robert Jones. ydyw, ebo y cyni “yn ddigon siwr.” 
Rhyfeddodd y bon. yn fawr na y” e “Ni fwytaf fi fy 


gwr eddig 
wnaethai o sylw o'i lythyr, ar fod | nghiniaw Hw yW Be ae d ei wneud yn hysb 
rhyw gamsyniad Wedi bod, anfonodd ds Ond ar eì ddychweliad ì'r Frynio pen ofyn. 
arall i'r un pwrpas a'r cyntaf yna w cad gair cnddo En nA ynion y tŷ 
fyn ydw | Sil mg gddo ar gn alit ao. 
efe ddim oddiwrth o ' “Na | wêi ethpwyd ar frys i u ei 
ì . Nia. Yo hyn rhyf- | ato, a phan th mawr oedd ei braw a'ì 


am hyny, y mae rhaidi chwi ymadael | un gair er crefu lawer gwaith, ac ni chafwyd 
Tna, y chwi ddim adw ysgol | yr un gair mwyach EN tra ay bu efe TY 


ydig dd 
yn cydnabod. eich awdurdod chwi Syr, i rhaia sonant a T Arglwyd eddyfethir. 
Lhroi ì i ffwrdd; ond a fyddwch chwi cymal Nid ydym yn meddwl nad allai amgylchiad 
yny 


dis wth o'r fath ddygwydd ar 
Byddant. yn gofyn imi yn sir Gaernrrfon, | heb beri fawr sylw. Dichon y gallai y 


paham dae edref cyn pen fy nhymor? | cryf a gynyrchwyd yn meddwl y periglor, ao 
Âm hyny dymddyh yr achos, fel y byddo yntau o nwydau cryfion ddwyn arno 


n iatebi' Lyn pe ” | angeuol o'r perl glad er hyn oll nid 
doo y periglor," yr Ue progothu tua'r allwn lai na nad oedd yn yr am- 


NUN a, 8c yn hud War eich ol” | gy dyn cluniau I amlwg wg o eiddo 
” e u, ual sydd yn mewn o am - 
erbyn, nid wyf yn and yr | fo mgluniaeth mawn frdd o 

en 


cyfran o air Duw, eddïo, a chanu yriad diachos y periglor ac o Cybydd ì 
mawl i'r Arglwydd gan rybuddio y bobl i gnn ereill. Yr oedd Robert Jones ym 
beidio halogi y y Sabbathau, aci yh bregethwr, call a. chynwysfawr, ei lais 


ymn erbyn Duw. Yr wyf wyf yn meddw Syr, 
od hyny yn weìl na bod 1 yn chwareu felly, fel i enill lle mawr yn syniadau y 
pel ar hyd y y, bryn ar y Beb beth, ac mi fyddaf bobl yn mysg ei vran dawyr. W. 
yn cyme gofal am u iddo a'r cymer- 
asanaeth. yr eglwys.” dortynu cyn ameeg nir io? o dir, sef Tirbach, gor Rhoslan, 
medda y gweinidog, “ni waeth beth a fo, pl Llanstymiwy ir Gaernarfo 
rhaid 1 ohwi fyned oddi rwym-wei am saith mlynedd. Adeil- 
RE er y Sydd raid,” yr | adodd dŷ helaeth ar y tir hwn, un ran o'r 
hedyn dwch chwi oysial a rhoddi cyeilad yn dŷ anodd, ar rhan arall yn ge gepel. 
y weinidogaeth ei hol yn rymus yn 
N boff o honynt ac yn tosturio wrth eu | y lle hwn tra y parhaodd y weithred; ond 
llfa; bydd yn dda genyf os rhoddwch ar ol o hyb y tir i feddianteglwyss 
chwi ryw un N dysgu,” “Na ofalwch hwn a'i cynygiodd i Robert Jones, 
chwi am hyny,” meddai y periglor, '' oerdd- ond ar yr amod iddo droi pregethu 
yny â a wnaf, Syr, ond allan o'r tŷ. Ni chytunai yntau & yny, ac 
gofiwch. X bydd coffa am beddyw yn nydd y folly b bu gorfod arno ymadael. mnlodd y 
c wedi dywedyd hyn efe a ymadaw- gym deithas a wyde a guglid yn 
odd, ; ond ni ue elln am y plant. Trodd yr Symudodd I yng ìs 
offeiriad h gyda dd, ac i dy ddyn, Lloegr, aelwir cw lle 
aethant tasg adref dan wylo, â byddai y erosod tra bu ei wraig yn fyw. Yr oedd 
rhai o hon ynt yn darogan y deuai rhyw af- bert Jones trwy lafur ac ymdrech mawr 
lwydd i gyfarfol a'r gwr urddasol cyn hir. | wedi ymeangu mewn gwybodaeth gyffrodinol 
Mee, Td 8wreig foneddig ynagosi Benmorfa, | yn fwy na nemawr yn ei oes a'i wlad. Casg 
o'r Gesail, yn gydnabyddus a | odd lawer o lyfrau da, a gwnaeth ddefn nydd 
dyf doll, a'r offeiriad hwn, ac yn arfer | da o honynt. Yr oedd yn hof o â 
y'u gilydd. Daeth y gwr Parchedig | hanesion oesoedd blaenorol, ac yn gofiadur 











JON 


—— mr T 


- —— TU —_— . —— 





mpus o hanesion ei oesei hun. Yr oedd 
yn dra hoff o'u hadrodd, ao fedrus i'w 
eroniclo i oesoedd dyfodol. ia Fe deithiodd 
lawer drwy eau a ru, 
bregethu ac athrawiaethu » mewn dull iraidd, 
buddiol, a gwlithog ; safodd yn dyst cadarn 
yn erbyn penrhyddid ei oes mewn barn a buch- 
edd. Yr oedd gwahanol gangenau athraw- 
iaeth wedi eu mantoli ei bre- 
gethau, a chrefydd ; 

1rai 


d 
erol Tlaguro yn 
dd mn ei rodiad. Ysgrifenodd amryw 
lyfrau buddiol, y penaf yr un a elwir 
“Drych yr amseroedd.” ' 


taf Trefn 
ledd 


Treuliodd eì oes yn 
anaethodd eì ge 


mewn tangnefedd, Ebrill lleg, 1829, yn 84 
mlwydd oed. Gwelodd Mr oneg awer o 
d arw gy chrefy , gwe w- 

ao codiadau ar d mewn gwarad- 
wydd ac erlid oddis , ac mewn noroBÌau 
ac ymrysonau mewn, yn yspaid mwy 
y Gwgein mlysodd byny y bo llwyddiant 

yn yny y bu 

y wyn ar Drefnyddiaeth Calfinaidd Cymrn, 
y dygwyd i mewn y cyfnewidiadau mwyaf, 
ac y cododd. y nifer fwyaf o lefarwyr defn- 
yddiol ac enwog. Yr oedd hynodrwydd yr 
amserau y bu ef yn oe&ì ynddynt, yn nghyd 
a'i enwogrwydd eì. hun yn dra dyddorol gan 
bob dyn o chwaeth i llen yr hanes yn 
ddiau. Pan y trowyd ef ì ffwrdd o'r Bryn- 
siencyn, cyn ìddo l Môn, aeth gyda gwr 
eglwysig, 8ef un o'r offeiriaid Trefnyddol, gan 
bregethu yn y prif ffyrdd a'r caeau. Yr oedd 
cryn ymgasglu y pryd hwnw i wrando 

eiriaid a ddeuai oddi amgylch i bregethu, 
ond yr oedd cryn ragfarn eto 


y llyfrau canlynol; 
gyntaf yW aith Gound ; 
Y Asyn; Arweinydd i'r An- 
mddyddan rh Dr. Apinum, 
Galio, a Disciplus; a Grawn 8ypiau Canaan, 
rhai a gawsant ledaeniad helaeth drwy 


JONES, DAVID, oenadwr yr Amnibyn- 


91 


JON 


— PR — - —— 





_— — _—— 
— 


wyri Yny , mab ydoedd i Mr. 
Jones, Penrhiw, ger Neuaddlwyd, sir Aber- 
teifl. Yr oedd eì rieni yn bobl barchus & 
chrefyddol. Bu ei dad am lawer o flynyddau 
yn ddiacon yn Neuaddlwyd. Cafodd yntau 
ei dueddu yn ieuanc i ymuno a chrefydd, a 
derbyniwyd ef yn aelod gan y diweddar Dr. 
Phillips, gweinidog y lle. Gan fod yr eglwys 
ar gweinidog yn canfod ynddo ddefnyddiau 
ifod yn wr cyoeddus, a'u cymellasant ef i 
waith y weinidogaeth, yr & wnaeth 
mewn o ìad a'u cas. ì 





T 
y r oedd wedi 
m au addysgiaeth dan ofal Dr, Phillips, 
Yr awn oedd h athraw ar goleg Neuadd- 
wyd, lle yr amryw wyr ieuainc a 
fwriadent fynod Yr weimdogaeth. _ Tua'r 
flwyddyn 1816, oedd Dr. Phillips yn 
darllen hanes M fel gwlad ragorol 
iawn ar lawer ystyr, ond ei yn gwbl 
baganaidd ac eilunaddolgar. Un noson yn 
ei wely y Dr. a freuddwydodd freuddwyd tra 
hynod am y wlad a chyflwr gresynus y trig- 
olion, y r. ì ceddynt yn ì 4 1aì 
gwy . y y 
ddwys ar ei feddwl, fel pan aeth i'r 
coleg un boreu, efe a fynegodd amgylch- 
iad i'r efrydwyr; darluniodd iddynt sefyllfa 
resynus y trigolion fel eilunaddolwyr o'r fath 
waethaf, a gofynodd iddynt, “*A oes neb o 
honoch a deimla dros eu sefyllfa ac a_aiff 
drosodd i geisio eu llesoli, a'u goleuo am eu 
cyflwr ddol?” David Jones, yr hwn 
oedd yn nghongl pellaf yr adeilad a ddy- 
wedodd yn wylaidd, “ Myfi a af o Yn 
ganlynol, Thomas Bevan a ddywedodd, 
“ Minau aaf hefyd.” A phenodwyd y ddau 
y gymdeithas genadol yn Llun in, a 
wy & ordeiniwyd yn y Neuaddlwyd, sir 
Aberteifi, yn Awst, 1817. Gadawsant Bry- 
dain yn nechreu yflwyddyn 1818, a chyraedd- 
asant Mauritius brill, ac mis Awet 
aethant drosodd i Madagasoar, lle y cawsant 
dderbyniad gwresog gan Fistara brenin To- 
matave, ac addanfonodd eì fab ei hun a deg 
neu ddeuddeg o blant atynt i'r ysgol. Dy- 
chwelodd y ddau i Mauritius 1 u eu 
d a'u plant. Mr. David Jones a 
dychwelodd gyntaf, ond efe a'i denlu & 
erwy o'r dwymyn, a bu 
al wraig a'i blentyn; a chyn diwedd Ionawr, 
1849, y oeddynt oll wedi meirw ond Mr. D, 
Jones, yr hwn oedd yn glaf iawn, yn rhy 
gani symud o un man i'r llall, Ei gy- 
eillion a droisant yn elynion a'i gymwynas- 
wyr gn lladron ; Wnd efe er gwaned oedd 
a aeth i'r llong taf a ddaeth yno, ac a 
dodd Mauntius mis Mai, 1819, 
e WN poihbrngp a C. Talfair, Ysw., cyngor- 
WT, 
llywy 
hwn a'ì 


addysgu plant y teulu breninol. Yn 1821, 
dychwelodd ef i Mauritius i ail briodi. Yn 
y flwyddyn 1822, dechreuodd ef a'r Parch. 


JON 








— — —— 


95 


es  .pw.u. ul. ._....__L.. y. — am ——————— 


JON 








&g- 
Mr ynd 
ymrdda waban ol athrawiaetha u "' dylod- 
u. renin unasan 
ysgol oedd yn y ddinas, am nad cedd yn 
ewyllysio ond un brif ysgol yn y brif ddinas, 
& hono i fod yn ffynonell dysgeidiaeth drwy 
yr holl Ynys. Gwnaethant ran eu hunain ìi 
gadw yr ysgol, Mr, Jones y tri diwrnod 
cyntaf, a Mr. Griffiths y tri diwrnod olaf o'r 
wythnos; aphob tri diwrnod i gyfieithu yr 


Ni ay teoeisio, a pharotoi erbyn y 


ca 
Byddent hefyd bob yn 
myned allan bob dydd wrn a dydd dal 


ì ymweled a'r lion a phregethu i'r bobl; 
un yn aros ya ddinas a'r llall yn myned 
allan i'r w oddiamgylch, byddai canoedd 
a miloedd yn dyfod i'w gwrando. ŵn yr 
amser hwn dechreuodd yr offeiriaid pagan- 
aidd wingo yn erbyn egwyddorion y Beibl, 
ac achwyn wrth y brenin yn erbyn y plant 
am gofleidio y grefydd newydd a 
eiddo y tadau. y brenin, “ Y mae gan- 
ddynt hwy eu gwaith, ac y mae genych 
chwithau eich pob un 
ofalu am ei waith eì hun. Yn 1828 cymer- 
wyd y brenin yn glaf iawn, a bu farw Gor- 
phenaf 27ain, a chyoeddwyd Ranavanola ei 
wraig yn frenines; ahi anfonodd genadwri 
at Mr. donee a dag amry ths mewn llythyr 
ac , amryw o'i 
Oynwysiad ei chenadwri oedd, “ 
frenines, i mi y rhoddodd Duw y deyrnas, ac 
imi y gadawodd Radama ei dad yr Ynys 
hon. Cymerwch galon, nao ofnwch, myfi a 
wnaf fwy d nac a wnaeth ama.” 
Hwythau a ddychwelasant eu diol ch 
iddi am y cefnogrwydd a_ roddasai iddynt, er 
nad oeddynt yn credu ei geiriau, nao yn 
gallu ymddiried eì haddewid. Yn y 
wyddyn 1829 anfonodd y frenines lythyr 
at Mr. Jones, ì ddyweyd wrtho ef a Griffiths, 
fod yn rhaid iddynt roddi i fyny addysgu y 
Beibl yn yr ysgolion. Y genadwri hon a'u 
llanwodd a syndod ei bod yn cyfnewid mor 
fuan, êc yn tynu lawr yr hyn a adeiladwyd 
mor ddiweddar. iasant ar y genad i 
4Adyweyd wrth y frenines fod Radama yn ar- 
fer 2 awni. eì air bob say ac mai gon- 
iant pob person, yn enw renin neu 
frenines yw fod cystal a'u F eiriau Nad 
oeddynt yn ceisio dim ganddi ond llonydd- 
wch fyned a'u gwaith yn mlaen fel cynt, 
oblegyd lles ei phobl ac nìd eu helw eu hun- 
ain oeddynt yn ei goisio. Mewn canlyniad 
i hyn cawsant lonydd i ddwyn y gwaith yn 
mlaen fel arferol, ac yn bur fuan llanwas- 


ant ion a rhanau o'r 
Yn ehefin, 1830, yr ymadawodd” M 


ddogion. 
yfi sydd 


tius, ac oddino i Brydain. Efe a_draddod- 
odd ei bregeth ymadawol prydnawn Sab- 
bath, yr hyn a odd th arosol ar 


amryw yn y eidfa. Hwn oedd y tro 
olaf iddo am Fyth gael cyílei'w hanerch. 
Ar y 18fed o Fehefin, 1840, daeth Mr. 1). 
Jones i dalu ymwelixi a Madagascar gydu 


. |. yn fuan i'r athrofa 


fuwyd ei gario mewn cadair. Bhoddodd y 
b un o honynt eì dyi b lìo 
ddo, a hwythau anfonasant iddi arwydd o 
larch yn ol arfer y wlad, a gosododd rai i 
wylio eu preswylfeydd, rhag i neb drwg 
ladrata eu heiddo, neu losgi y tai; ond yr 
amcan oedd atal pawb r. cyfri u a 
hwynt; canys gwaharddwyd i'r brodorion 
oll, ïe, hen illion Mr. Jones ei hun i ym- 
a hwynt, ac ni chai neb fyned atynt 
ond anfonedigion y frenines. Dychwelodd ef 
oli Mauntius mor fuan ag y medrodd. 
Wedi ei ddychwelyd cyme ef yn glaf a 
bu farw yn mis Mai 1841. Felly y terfyn- 
odd un o'r cenadon cyntaf yn Madagasoar ei 
yrfa ddaearol, ar ol bod yn ffyddlon a diwyd 
yn ngwinllan eì Arglwydd, ar y maes cen- 
adol, am dros ugain mlynedd. 
NES, JENKIN, gweinidog yr Ariaid 
yn Ll hydowain, sir Aberteiti. Yr oedd 
yn enedigol o'r gymydogaeth, ymunodd a'r 
eglwys Annibynol yn tycreuddyn, pan 
yr oedd y Parch. Mr. L. Lewis, o Flaenoer- 
din, yn gweinidogaethu yno. Dechreuodd Mr. 
Jenkin Jones, bregethu ac anfonwyd ef 
i dderbyn addysg i'r athrofa a gynelid y pryd 
hwnw yn Abertawe. Tra yr ydoedd. yno, 
meddylwyd ei fod yn gogwyddo at ydd- 
orion Arminiaeth, yr hyn a lanwodd fyn- 
wesau y rhai oedd yn eiddi us dros burdeb 
athrawiaethau yr efengyl a rhagfarn yn ei 
erbyn, yn enwedig Mr. Lewis a'i wraig. Yn 
y cyfamser daeth swm o arian i'w rhanu 
rhwng blaenoriaid yr eglwys, a barnwyd fod 
Mr. Jones i gael cyfran o honynt, yr hyn a 
achosodd i'r oerder fyned yn fwy a'r rhwyg 
waeth rhwng Mr, Lewis a'i deulu a Mr. 
ones; a than lywodraeth mamon daeth 
anghariad i fewn, a hyny yn mysg y rhai y 
llid d l ynddynt fawr sel â chydym- 
drech gyda g aith yr Arglwydd. Yn yr 
amser hwn th Mr. Jones i ymweled a'r 
ardal, ac aeth i'n areithfa yn Mhantycreudd- 
; wedi gweddïo cyfododd i bregethu. Ar 
yn daeth Mr. Lewis i mewn i'r addoldy, a 
phan welodd mai Mr. Jones oedd yno, aeth 
allan ar frys, cyn iddo ddarllen eì destun. 
Gwnaeth hyn bethau llawer gwaeeth nac 
oeddynt o'r blaen. Dychwelodd Mr, Jones 
ao yno nes. gor- 
Wedi hyny daeth adref, a 
oethog oedd yn 
d y gweinidog a 


oedd taf hyd Nid yw Yn 
| us gyn g . yw yn 
bysbys pa mor be cedd ef. wedi mynod ì 
olygiadau yr Ariaid, ond y mae yn eithaf 
amlwg eì fod Arminiad trwyadl yn ei 
farn. Ymunodd Mr. Abel Francis, gweinidog 


phen ei amser. 
hriododd forch ienano 
yw yn yr . Pe 
odd ac aamddi 








JON 95. JON 
Bedyddwyr yn Abertawe, ag ef lled | Byddai u idai ei ydogion 
han. Efoa edeiladodd gapel Llwynrhyd- fynych i geisio nodwydd ac odau i b «i 
owen ar eî dir ei hun, sef Pantydefaid, yr | ddillad, yn yr hwn orchwyl yr oedd wedi 
erddwyd ef yn veiadiog yno yn J Bwyddyn | wol, bel yn gweinidogaethu yn Plewsbwr, 
yn og yn y a ws , 
1721, y bu gweinid uh w sir Berks, awehlaw 43 mlynodd ; &o er mr 
yn 


bychai ynt eu hunain, Ychydig oer- 
Ryd nng y rhai hyn & a ì 
i. Llwynrhydowen, a llawer o bethau 


pwysig mewn lltad a hyny. Tebyg 
mai efe oedd y gweinido cyn 


h edig ar ol i Ri ymadael a An 

on, yn enwedig ar ol ì a 

ygreuddyn, lle y dechreu hi gyntaf, i 
wynrhydowen. Bu dadl boeth mewn ys- 


grif rhwng Mr. Jones a Mr. Lewis, o Ben- 
cadair, tua'r pryd hwn ar yr hyn & elwir y 
pwnc, ar y rhai y anìaetha yn 
yr Arminiaid oddì y Oelfiniaid yn 


eu golygiadau. 

JONES, JOHN, oedd weinidog 
Annibynwyr. Efe oedd fab henaf y Parch. 
Jonathan Jones, Rhydybont. Arol bôd yn 
llafurio u yn y veinidog- 
aeth, y lle diweddaf oedd Carmel, yn agos i 

hydowen. Y modd y dechreuodd yno 
oedd, aeth at foneddwr o'r enw Mr. Jones, 
Panydefaid, mab i'r Parch. Jenkin Jones 
uchod, a dywedodd wrtho :—“ Yr oedâ eich 
tad yn bregethwr enwog a dylanwadol yn yr 


ardal hon; ond y mae y bobl sydd yn awr 
u Llwynrhydowen wedì i Aniaeth ao 
ndodiaeth, fel y maent y anghymerad 
gan lawer ardal. Y mae pobl Horcb 
yn ormod iaid ganddynt i fyned yno 
ì'w gwrando; felly y mae lawer o bobl 
o'r un golygiadau a'ch tad—yn Arminiaid, 


& hoffant gael addoldy ar eu penau eu hun- 


ain. Pe ceid uni lu y rhai hyn yn 
nghyd, idyni a gofalaf am dan- 
ynt. Pan glywodd Mr. Jones hyn, adeilad- 


odd gapel bychan yn ddioedi ar ei draul ei 
hun ar eì dir ei hun, sef Pantydefaid, o fewn 
haner milldir ìi Lwynrhydowen, lle yr addolai 
yr Ariaid a'r Undodiaid. Ar ol agor 
addoldy parhaodd Mr. Jonesi bregethu yndlo 
hyd y wyn canlynol, pan y bu ef farw. 
na rhoddodd Mr. Jones Pantydefaid yr 
addoldy i'r Parch. 8. Griffiths, Horeb, gwei- 
nidog yr Annibynwyr, lle y mae eglwys 


awr. 
E' ON ES, MORGAN, 


dogaeth iwys Sefydloiig 
o u yn yr bglwys 

dros haner can mlynedd. Ganwyd ef yn 
ardal Llanymddyfri, air in, tua'r 
flwyddyn 1747. Y mae eb yr hanes 


ar- 
graffedig mewn amrywiol gyoeddiadau Seis- 
nig. Yr ydym yn rhoddiei hanes wedi ei 


w na morwyn 

er ys llawer blwyddyn, Hm oedd yn trefnu ei 
borth, yn frwsio ei 

ac yn eu golchi ei hunan yn gwbl. 


hredadwy y tybir y d ìad fe berha- 
odd yr un hat a'r un yn ddillad bob 
dydd iddo yr holl amser hwnw. ŵr oedd 
cantal ei hat un ochr wedi treulio o'r diwedd 
yn llwyr i'r coryn; ond un diwrnod wrth 
yfod ar draws y caeau o bentref Upton, 
bu mor ffodus a tharo wrth hat wedi ei throi 
heibio & ddodasid ar ben 
rain. 


O amser af : 
a'i eud yn got gwta 
dygwyddai iddo ei rh 
yn nghyd yn ddioed a'i 
y treuliai dwll ynddi yn rhywle, efe a dorai 
ddernyn o'i godreu i'w drwsio, yr h 
amser a'i yn wasgod gron, ny 
got a'r hat uchod yr ymwisgai bob dydd pan 
gartref gyda'i waith, ond nid un amser 
elai oddi cartref, acì olwg dyeithriaid oddi- 
rth dygwydd iddo an o eu newid, yr 
yn a wnai rai prydiau, er mawr ddigrifwch 
i'r rhai a'i gwelent. Ei hosanau da 
olchid ac a drwsid ganddo ef ei hun, a hyny 
mor ll fel braidd y gellid pwybol p& 
beth oedd eu defnydd dechreuol. Er bod 
ganddo nifer o gryeau da, efo ni wnaì 
defnydd ond o un o honynt, a hwnw nis 
golchai dros unwaith neu ddwy yn y tri mis, 
a thra byddai y nwylaw yr olchwraig, ar- 
osai hebun. Yn ei ddyddiau olaf yr oedd 
ei gof yn dechreu pallu, o herwydd hyn yr 
aeth fwy nag unwaith i gyflawni gwasan- 
aeth claddu yn ei hen wi 
fod arni efallai gymaint a 


a gynwysai eì holl gynaliae th, sef fel y gal- 
wal efo hwynt, “dau o gyfreidiau ac un 


llawer blwyddyn yn 
Ar: a . wyth 
yn ei ardd, neu 
da'i gymydog- 


deng 


â ml 

un Gadd bwyn ood nad o hr, 
y rineb mawr. eg mis 

ni ba un math o wirod (ligwors,) o fewn ei 


JON 





97 


JON 





byddai dM, ch crwelid 
i yn darparu ei fwyd. ych y gweli 
el yn lu briwydd yn y fynwent, er fod 
ei gel yn llawn o goed & glo. 
fyddai yr hin yn erwin i&wn, aml yr elai 
at dân rhai o'i gymydogion i dwymno ei 
aelodau crynedig. Ao mor gynted y deuai y 
nos efe a ai i'w wely, a hyny yn gyffredin 
dan eì ddwylaw. Trwy y cyfryw gynilderau 
o bob math, yr oeddid yn u nad oedd ei 
gynaliaeth yn coetio braidd iddo haner coron 


byddai ganddo 


yn yr wythnos, dros yr ugain mlynedd o'i 
oes; & chan fod ei wobrwyon ) Twyfol yn 
fwy na hyny, yr oedd yn u heibio 


ond £50 y flwyddyn, trwy ei ddodi ar 
log, ac ychwan ato tua £90 yn y flwydd- 
ym yr hyn & dderbyniasai oddiwrth 
yddyn bychan, a adewsididdo gan ryw ber- 
thynas, a gynyddodd mewn 43 o flynyddau 
yn llawer o filoedd o bunau. oddiar 
ystiolaeth eì arianwyr, (bankers) iddo farw 
yn werth tua deunaw mil o bunau ! Dyydd- 
ir ei fod yn hoff o gwrw, eto na wariodd ddim 
ond uh; chwe cheiniog am ddiodydd yn 
Ninas y 46 mlynedd y bu yn Blew- 
, Ond pan elai i le y caffai yn rhad y 
cymerai yn helaeth o hono. Bu un tro nod- 
edig o'r fath pan oedd mewn priodas cy- 
mydog, iddo gymeryd yn rhy helaeth, fel y 
sylw arno gan y rhai oedd yn bre- 
senol; hyny a friwiodd ei feddwl i'r fath 
raddau, fel yr addunedodd Jm na 
phrofai un math o ddiodyd byth 
mwyach; ac efe a gadwodd eì adduned yn 
fanol dros weddill ei oes, Yroedd wedi bod 
mn fwy haelionus yn ei flynyddoedd boreuaf, 
l pan ddaeth gyntaf i Blewsbury, yr oedd 
yn ddyn llyfndew o gorffolaeth; ond 
ddechreuodd ymgynilo a chybyddu, a 
aeth yn fuan mor deneu Gng oedd ond 
croen ac esgyrn, fel y . Yr 
foreu-godwr, ac fel y cyfryw 
mwynhaodd iechyd mor rhagorol, fel na 
fethodd weinidogaethu ond dau Sabbath yn 
ystod y 43ain o flynyddoedd. Gadawodd ar 
ei ol uwchlaw mil o bregethau ysgrifenedig. 
Ond yn ei flynyddoedd diweddaf yr oedd eì 
law mor grynedig, fel nas gallai ddim 
chwaneg na newid ychydig ar ei hen bre- 
gethau ì'w cyfaddasu i'r amserau, a hyny yn 
in ar draws cefnau hen lythyrau a 
edi hen briodasau, gan na fedrai 
feddwl am brynu papyr. ì brege u 
oeddynt eglur ac ymarferol, a'i rai angladdol 
SGER Len 
o ofn tynu sylw pobl i anfon i'r - 
wasg. er ei fod yn ysgolaig rhagorol mewn 
Seisneg a Lladin. Achosodd ceiniog olythyr- 
doll iddo golli ei lawer tro. Ond peth 
tra nodedig yn nodweddiad y gwr parchedig 


“oedd efe yn Gristion gloyw ac un 


hwn er cybydded oedd, efe a 1 
fnag Si gymathu y Bi a'r Oen: 
& 


haelionus ì gyfranu punt neu ddwy tuag a 


rth ei uriaid mewn cyfyngdor. 

a aeth ìl ei enedigaeth, lle y ter- 

fynodd ei yrfa ddaearol yn Llanymddyfri 
yn 


sir Gaerfyrddin, yn mis Hydref, 1827, 
yn 80 ml oed, ar ol bod yn gweinidog- 
aethu ge mawr ddiwy yn yr 
Eglwys dledig uwchlaw haner can mlyn- 

d; ac erna chafodd un amser dros. haner 
cen punt o gyflog, yr oedd erbyn ei ddiwedd 
wedi casglu tua deunaw mil o bunau! a 
hyny trwy y fath ddull anhreulgar o fywol- 
ìiae Mi d bron yn anhygoel. 

JO ; DA » Dwyran, Mon, oedd 
geini idog eny gwrdd yddion Galfinai idd. 

yn y yn 1781. godd 
bodd i'r Arglwydd ymweled a Dafydd J ones 
yn foreu yn ffordd ei ras. Ar ddiwedd dydd 
ympryd gwladol penderfynwyd holwyddori 
yp t yt y cynulliad h I ; ond ar ganol 
y gorchwyl gorfu ar yr holwyddorwr syrthio 
ar eì liniau ì weddïo, a hyny am na allai ym- 
atal. l odd teimladau cyffelyb ar y 
plant hefyd, 


y rhai bellaoh oeddynt yn ei 
amgylchynu ac 
Yn yr ì 


gwaeddi am eu bywyd. 

wn yr effeithiodd y gwir- 
ionedd gyntaf ar ei feddwl, gymaint o leiaf 
fel nad anghofiodd y tro byth ar ol hyny. Yr 
yg, heb . 
meriad. Yr oedd yn bregethwr o iadau 
gwreiddiol, ao yn dra chymerad fel Crist- 
lon a gweinidog. Neillduwyd ef i gyflawn 
waith y weinidogaeth, yn y flwyddyn 1835 ; 


y cancer ar ei wefus, mewn perffaith 
dangnefedd. Agorai angeu ddor anfarwoldeb 
a rhoddodd amnaid ary gwae da hwn Rh r Ar- 
wydd fyned trwyddo. Bu yn rhodio yn 
bwyllog a digwyno iawn ar hyd ceulanau 
afon am rai misoedd; ond y boreu crybwyll- 
edig wele ef yn prin daro eì droed yn y dwfr, 
ac i'r lan draw ag fn ddyogel a hapus. 
Rhoes y 28ain o Ebrill derfyn ar fywyd o 
72 o flynyddoedd ar y ddaear, 48 mlynedd o 
fywyd priodasol, & gorphenwyd ei 46 mlyn- 
edd gweinidogaethol. Wrth ei waith a'i 
arfau yn loywon y bu efe meNcfarfolydd 
mo heno mwy yn y y 
misol na'r gymdeithasfa chwarterol, 
yw ei le ef yn mysg ei frodyr, yn yr areithfa, 
ac yn yr eglwys ; ““ei le nid edwyn ddim o 
bo, ef mwy. awdd oedd i weddiau a'i bre” 
au 'brai ì yb mewn taerine 
& difrifoldeb. Hir y eofid ei b gan 
ei frodyr ar y ddaear yn Mon a Chymru oll; 
ond byddant mewn coffadwriaeth hwy ger 
bron Duw yn y nefoedd. Prydnawn blaen- 
orol i gladdedigaeth y gwas hwn i Iesu Grist, 
Hrego d yn y capel gan y Parch. BR. 
ges, rwen, oddiar 2 Cor, iv. 17, 18, 
a gwnaeth sylwadau dyddorol a bywiog ar 


' gymeriad cyoeddus yr hen weinidog ymad- 


JON 





98 





awedig. Dydd yr angladd dygwyd ei gorff 
ef i'r £. bd, as ar ol darllen a gweddïo lef. 


arodd y brodyr canlynol ychy yg. eirian ar 
; arch . Pricliard, J. 
cha Gwallhnal E. “Davies, Llanerchy- 


medd ; H. Hughes, Beaumaris; a W. Roberta, 
Amlwch. Wedi hyny cym d y corff o'r 
capel i fedd a_chladdfa newyd ymyl y 
capel, lle na ddodwyd dyn erioed o'r blaen, 
a chyflawnwyd gwasanaeth y gladdedigaeth 
gan yr hen bererin, John Prytherch. Yr 
oedd y rhan fwyaf o bregethwyr a diaconiaid 
y Trefnyddion yn Mon yno. 
J ONES, . oedd weinidog y Bedydd- 
. Brodor oedd o ardal n. COaf- 
odd fwy o ddysgeidiaeth na'r c in. Ym- 
unodd a'r Bedyddwyr yn ieuano & dechreu- 
odd bregethu yn fuan wedi hyny. Urddwyd 
efi waith y weinidogaeth yn Aberduar, yn 
y flwyddyn 1740; ac nid hir y bu efe cyn 
Ymadael a hwynt a myned i Benyfai, yn 
&ir Forganwg, sef yn y flwyddyn 1743. Yr 


oedd e 

gadael, ond myned a wnaeth efe. Yr oedd 

yn dra derbyniol hyd y symudiad hwn, ond 

ni bu b wedi hyny mor gymeradwy. 

M mad defi Benyfai yn ngwanwyn 1743. 
odir yn eu llythyr at y gy: 

wis 


sir Fynwy, a. symudodd ymo ì fyw o Benfai, 
dewis yn weinidog 


y 

lwyfefe a lafuriodd yn ddiorphwys yn y 
Bir, YN chyfieithodd Holwyddoreg 
i'r Gymraeg, a dygodd ddau gyoeddiad o hono 
drwy y wasg. Cyfieithodd hefyd rai o gan- 
iadau yr hybarch Rees Prydderch, o'r Lladin 
ir G ; ac hefyd ithawd r rol 
Alleine, ar dychweliad pechadur, o'r Seis- 
neg i'r Gymraeg; ond y gwaith mwyaf gor- 
chastol o'i eiddo, ydoedd dwyn drwy y wasg 
10,000 o gopiau o'r Ysgrythyrau, yn llyfrau 
wyth plyg, yn yr iaith Gymreig. yr hyn 


d eg wy i'w gydgenedl 
d âd; iau hyny. Br fod da oeddiad 
mnplyg o'r Beibl hy 


yg o'r at wasanaeth y Llanau 
plwyfol, wedi dyfod allan yn flaenorol ìi hyn, 
un trwy lafur M. Hughes a Mr. Yonge, eto 
yr oedd gair Duw yn brin iawn yn ein 
gwlad y pryd hwnw. Yr oedd Mr. Jones 
yn gyfaill mawri Mr. S. Hughes, ac yn gyd- 
weithiwr ffyddlon ag ef yn niwygiad yr or- 


lwys yn anfoddlon iawn iddo ei: 


lwg yr 


1 
2 
; 


argraffiad no 
bod yn offerynol i roddi iddynt yr anr 
werthfawr hon. ya et hog 


el bir oedd ei dog- 
aeth enodigo X yn yn debyg Y fyw 
nes gweled yr Ymneillduwyr mwynhau 
eu rhyddid trwy ddeddf ; efìad, er nad 
oes hysbysrwydd sicr pa bryd y bu efe farw. 
Er cymaint ydoedd y gwasanaeth a wnaeth, 
ac a amcanodd wneud i'w gydgenedl, eto ni 
ddiangodd rhag cael ei erlid; rhoddwyd 
gwys allan unwaith neu ddwy er ei ddal a'i 
garcharu am ei lafur ; ond cuddiodd yr Ar- 
ef yn ngheudod ei law rhag ei elynion. 

ON ÊS, LEWIS, gweinidog gyda'r An- 
nibynwyr yn ninas Durham. Brodor oedd o 
ryw ran o Gymru... Derbyniodd ei addysg- 


' iaeth yn athrofa Trefecca; a chafodd ei gyf- 


lawn urddo ì waith y weinidogaeth, - 
fundeb yr Arglwyddes Huntington, yn y 
flwyddyn 1784, ac yn y flwyddyn 1795 efe a 
ymsefydlodd yn Durham, a pharhaodd yn 
weinidog ar air eglwys Amnibynol yno 
hyd y flwyddyn 1822, o herwydd 
methiant a henaint y rhoddodd efe i fyny ei 
ofal gweinidogaethol, er iddo barhau i bre- 
gothu yn achlysurol hyd nes oedd yn 90 
mlwydd oed. Oddiar y pryd hwnw hyd der- 
fyn ei oes, efe a fu byw yn barhaus yn ngo- 
orphwyafa sydd eto yn ol i bobl 
Dduw. Ei ddiwedd oedd dangnefedd. Bu 
farw yn orfoleddus ar y 28ain o Chwefror, 
1829. Traddodwyd ei bregeth angladdol ar 
y Sabbath yr 8fed o Fawrth, gan y Parch. 
games Math oson, 1 drwy luosog a galarus. 
r . Jones ei d didram- 
dd a theilwng, dros ystol Crgfaniad o 
ir blynedd ar d og ôr hugain yn Durham 
wedi enill a chymeradwyaeth pob en- 
wad dol yn y ddinas, yn nghyd a 
phawb a' hadwaenai, Er mewn henaint, efa 
& ymadaw serchiadau ei gymydogion. 
JONES, WIÌLLIAM, gweinidog yr “An. 
nibynwyr yn Waungoleugoed, sir Flint. Bro- 
dor oed o Ddin bych. Cafodd. ei rddo yn 

weinidog gan yr eglwys eidfaol 
lle uchod. Efo a symudodd oddiyno yn 
mhen amser ìi Fflint, lle y terfynodd ei 
yrfa yn y byd hwn. Nid oes genym ddim 
pellach ì ddyweyd am dano. mae yn gof 
genym fod un waith yn ei amser, yn pre- 
thu yn Fflint, ac yn lletya yn ei dŷ, ym- 
i yn wr us, ac yn neiilduol o 

hawd & charedig dros ben. 

oedd b ydw yda my YNTIAU 
wr 'r yddion - 
aidd. 'Ganwyd ef yn y flwyddyn 1817. 
Dygodd ei rieni ef ì fyny yn grefyddol, a 
chafodd y fraint o ddal ei goron. Bu rhwng 
pumb a chwe blynedd yn y weinidogaeth. 
Bu farw yn nhŷ Mr. Ebenezer Thomas, Cly- 








TON 
nog, gyda'r hwn y bu yn yr ysgol. Ni cha- 
fodd ond tua phedair awr o gystudd; nì ddy- 
wedodd air wrth neb er pan aeth i'w wely 
nos Lun, y 3ydd o Fehefin, ao yr oedd yn 
debyg fel arferol heb un cyfnewidiad, ond 
tua tri o'r gloch y boreu dranoeth, deallodd 
y teulu fod rhyw gynwrf yn ei ystafell. Wedi 
iddynt fyned yno, gwelsant ef mewn poenau 
mawr, ac angau yn prysur dynu y babell i 
lawr, yr hyn a orphenodd yn mhen ychydig 
oriau. Yr oedd ef yn wr ieuanc o dymer ag 
oedd yn rhwymo pawb a'i hadweinai i'w 
Ems IB IT yna Tad 
re u; yn mi olaf eì yr 
ei ddull o bregethu yn syml a AM . Nid 


byddai 


b peth a fyddai ganddo o duedd i 
wneud lles ôr rhai a 


ostwng pen o'i herwydd. 
fod Mr. Ebenezer Thomas wedi 
mawrnad er coffa am dano, yr 
yn ddiau yn werth ei darllen. 
ai MU mud 
ogion a allan o'r Eglwys ig, 
eef allan o blwyf Dinbych, am na buasai a 
cydymffurfio â Deddf yr U 1 n y 
Y wyddyn 1662, yr hon & fu yn achos ì 
awer iawn o weinidogion ymadael â'r eglwys. 
Yr oedd y gwr da hwn yn enedigol o Feir- 
ion, ae wedi bod yn gweinidogaethu am 
dymor NIN Nghastell Dinbych, megys capel- 
wr y lle, ond a ddewiswyd wedi hyny yn 
weinidog y plwyf. Wedi eì fwrw oddiyno, 
parhaodd i bregethu yn y dref a'r wlad oddi- 
amgylch, a hyny yn anghyoedd rhag 
i ddwylaw y swyddogion gwladol. 
u yn llafurio yne yn y dull hwn hyd 


on sydd 


wneuthuriad deddf y pum milldir, pryd yr 
eneil;odd i'r Plasteg, ger Wydd , at 
foneddwr o'r enw Mr. Trevor, yr hwn a'i 


gyfran 
tuag at eì gynaliaeth. 
boneddwr hwn, symudodd Mr. Jones i'r YM 
mewn | p 
mae yn debyg «mai yn y Plasteg, gyda'r teulu 
caredig hyny y bu Mr 

llechu rhag y d 


aidd ei olygiadau, ae yn ymdrechgar & ffydd- 


lawn i wneud daioni i'w gyd on, mor 
:belled ag y oddefai yr am se iddo. Dy- 
we&ir iddo oddef tri mis o garchar unwaith 


us ar gais y . Yroedd yn 
Gashylfurfwr cydwybodol, oblegyd pan 
ygiwyd bywiolaeth eglwysig ì 


fy ngwraig a'm plant; 


99 


JON 


ond ni ddaw neb o honoch chwi i sefyll dros- 
wyf fì y farn.” Pregethwyd ei bregeth 
angladdol, gan y Dr. urioe, o Abergele, 
yr hwn, er maì cydymffurfiwr ydoedd, a 
roddodd i Mr. Jones eriad uchel, fel dyn 
duwiol a einidog ll . Oyfeithodd a 
chyoeddodd ddau thawd bychain o eiddo 
Mr. Gougei'r Gymraeg, sef Gair i bechadur- 
iaid a saint; ac hefyd Egwyddorion y gref- 
ydd Gristionogol. COyoeddwyd y rhai hyn 
a gwasgarwyd hwynt mysg y tlodion yn 
Nghymru. Gosodwyd careg ar ei fedd, ac 
arni ysgrifen orfodi waith Dr. Mario, 
Abergele, yn gerfiedig, yr sydd wir an- 
ad adwriaeth Mr. 


rhydeddus i goffi ones. Dy- 
wedir ei fod yn ddyn o edrychiad hyfryd a 
neillduol o hardd, yr oedd yn ddyn tra dysg- 


edig, doeth, pwyllog, ac o dduwioldeb mawr. 
Yr oedd iddo air da gan bawb a chan y gwir- 
ionedd ei hun. Yr oedd Mr. Jones yn - 
eradwywr yn weithred er taeni 
efengyl yn Nghymru. (.Palmcr, vol. iii. 
pp. 477, 478.) 
JONES. DANIEL, oedd weinidog y Wes- 
yaid.. Ganwyd ef yn Plas Llanelian, sir 
Dinbych, yn y flwyddyn 1819. _ Pan yn dair 
blwydd a haner oed symudodd ei rieni i 
Mochdre, pentref bychain ger Conway, sir 
Gaernarfon. Yr oedd eì fam yn perthyn i'r 
Wesleyaid o'i mebyd. Arferai eì dad wrando 
ar y Trefnyddion alfinaidd. Yr oedd Daniel 
yn arfer myned i'w hysgol Sabbathol hwy, 
8 dygai fawr sel drosti, dysgal benodau i'w 
l, a dylynai y moddion 
son. r oedd eì frawd, 


le 


gapel y Wesleyaid, a'r gweinidogion a ddeu- 
ent yn fynych dan eu cronglwyd. Ym- 
ddyddanion buddiol, ac ymarweddiad sant- 
aidd y gweision hyny i Dduw a'u henillasant 


at dd, efe a ddechreuodd ddyfod i'r ys- 
gol Sabathol yn gyson ae Mron-y-pant. 
meth i nderfyniad H di ei hun i'r Ar- 
glwydd un nos , Wedi gwrando pre- 
goeth ar y geiriau hyn:— “Nid ymryson fy 
sbryd ì â dyn yn dd.” Yr oedd ei 
argyoeddiad yn ddwfn, a'i edifeirwch yn 
adl; teimlai ei fod yn bechadur colledig, 
yn haeddu mn gosbedigaeth ddinystr - 
ywyddol. Bu am fisoedd mewn cystudd 
bryd, ac ar amserau anobeithiai ddyfod 
byth i adnabod heddwch tuag at Dduw. Ond 
o'r diwedd cafodd olwg ar y Ceidwad croes- 
hoeliedig, maddeuwyd ei aml bechodau, a 
daeth i dir uchel cyfiawnhad. Ar ol hyn, 
dangosai ei hun yn barod i bob daoni tra 
bu efe byw. Daeth yn gryf yn hyn o 
oedd dda. Yr oedd yn ion dysglaer a 
dirodres, ac yn ymddwyn yn addas ì efengyl 
Orist. B i yn ofalus yn nghyfansoddiad 
eì bregethau, yn ffyddlon yn eu traddodiad, 
ac yn dra awyddus i fyned i'w gvoeddiadau. 
Y mae yn debygol mai ei ffyddlondeb yn 





JON. 





hyn a ddygodd clefyd a brofodd yn 
dan hn dl Yr oedd yn ithio eì ffordd 


mewn 
lehdeithiau. ny dyddyn 1846, de- 
uodd ei weinido; 
fon wih y , 
sym y 
yno rai misoedd ef i Gy 
aeth oddiyno i'r Gogledd, a theithiodd gyda 
chymeradwyaeth mawr yM ei ddiwedd. Bu 
farw yn Llanrhaiadr. ochnant, Medi 1, 
1853, yn 92 ml dd ood, a'r wythfed o'i 
weinidogaeth. o'i eiriau ola€ gos yn 
Y mse Crist oll ella oll. Ymddangosai 
gwbl dawel ao ymostyngol. Yn ei ae cystudd 
cewyddo aml am ddarllen y xlvi, 
fel yr elid yn mlaen fod pob 
fn. wedi ffoi, a bod ei enaid yn gorphwys 
ar grai yr oesoedd, Fel oc » yr oedd yn 
ymunol; fel regethwr, yr oedd yn 
naturiol a phrofiadol ; rithai ei bregethau a 
chymhariaethau pry rydferth a diorchest. Llan- 
wai eì le yn dda el areithiwr o blaid y 
; & chofir gan lawer tra byddont byw 
rai o'i anogaethau i weithio o blaid anfon yr yr 
efengyl i baganiaid y byd. Ond rhedodd ei 
yrfa ef yn fuan i ben, a chafodd orphwys yn 
gynar oddiwrth ei lafur. 
JONES, MAURIOE, gweinidog y Bed- 
wyr yn yn Nghapel Isaf, Merthyr . Brodor oedd 
langollon, 8ir Dinbych ; ganwyd ef H a. 
29ain, 1730. Yr oedd ei fam yn aelod 


yn bynod o eam 


Bedyddwyr yn Nglynceiriog. Nid oedd ei 
dad yn aelod on nd yn hytrach erlidiwr 
poethlyd, “ leiaf ty buef o n- 


glwyd yn a barodd lawer o ang ysur 
ul ana synaethau difrio) yn el 

16 y u ol yn el 

feddwl o barth ei sefyllfa 


dragywyddol; y 
hai a ach d taf d 
gair .; oswyd yn myl awy trwy ER Fo Ri 


gan un o weinidogion y aeleyaid, yn 
gollen, ac & sd yn yddwyd gan gystudd trwm 
& & ddyoddefod ì fuan wedi hyn y. Yr oedd 
ei yrgyoed ei holl gystudd o'r 
werwaf, Ni 0e8 yn awr wybodaeth 
me byd yd yn y cyflwr hwn, ond gwared- 
wyd g 9 hono mewn amser, a 
chyfranogold o lawenydd yr Iachawdwr- 
iaeth. Er maint y rhwystrau a gafodd oddi- 


wrth ei dad, penderfynodd roddi ei hun, i 
Ddwy aa i'w bobl, ac a unodd a'r Trefn ydd- 


dL 


go 

asant gymdeithas yno. Yr oedd y 

am oi gr & chaf, â ei droi allan od ei dad 
am ei dd. Canfu y gyn hono 
fod wysderau i'r weinidogaeth, 

ano gasant e ì ym marfer ei ddoniau eu plith, 

ond ni fu mewn cysylltiad a'r enwad 
hwnw. Yr oedd Mr. Hugh hes, ar ac am 


hyny daethant i 
gllydd, ac yn ith h peibau'e erei ymddy. 

ent ar y bedydd, a chafodd ef ei ber- 
swêdio i gymeryd ei fedyddio drochiad. 
Pan yn 19 oed, cafodd alwad yn rheolaidd 
i bregethu, a chynyddodd yn fuan nes 


100 


JON 


"ÎN 


myned yn lled yw Oafodd ei dder- 


byn ì goleg yr Argh EE 


Jenkyn o Wn h, yr â 


archwaeth bur a chywir. Ar odan, an- 
hawdd cael d .. gweinidog a llawer mwy o 
rinweddau & eddau na Mr. Maurioe 


Jon 
JONES, THOMAS, gweinidog gyda'r 
Annibynwyr. Yr oedd efe yn enedigol o ardal 
Hawen, sir Aberteifi. Cafodd ei urddo yn 
weinidog ar yr eglwysi a gyfarfyddent 
Esgerdawe a_ Ffaldybrenin, sir Gaerfyrddin, ann, 
y flwyddin 1813, ao ar ol bod yno 
nhair blynedd efe a. ymadawodd. Byddai 
efe hefyd yn arfer myned i bregethu yn fisol 
i Gaeronen, am ryw gymaint o amser; ond 
an oedd yn pregethu yno un tro anfodd - 
onodd rai o'r gynulleidfa, y rhaia'i cyhudd- 
Yr oed ofod yn pregethn yn rhy Galfinaidd, ao 
2 ereill yn ei gleidio, Us id “en yn 
FA, Teeth ac 
odwyd 


Wedi hyn u 
gan wyd iio gwl pr eglwys ; 


ond y crrthod y lleiafrif blygu, a throisant 
allan a ffurfiasant eu hunain Yn. gymdeithas 
grefyddol, a pharaodd ef i weini iddynt am 
ychydig o amser. Y mae yr eglwys hono 
yn awr yn lluosog a pharchus. Bu ef hefyd 
yn Beaumaris, neu yn rhyw le tua sir Fôn, 
yn gweinidogaethu; ond bu Amryw flynyddau 
cyn marw yn byw yn i8gê, yn Sir 
Aberteifi, ac yn pregethu yma a thraw lle 
y byddai ga galwad am dano, yn dra derbyniol 


a ch erad NES, EY 
EVAN, Ceinewydd. Gweinidog 
gwthynol i'r Trefnyddion alfinaidd yn sir 
berteifi gynt o Langeitho, ac o Benmorfa 
hyny. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1809, 
uodd bregethu pan yn 24 ml d 
oed, a chafodd ei urddo i gyflawn waith y 
weinidogaeth pan oedd yn ô2 ml dd oed ; 
henodd ei yrfa ddaearol rphenaf 
30ain, 1854, yn 45 mlwydd oed. Yr oedd yn 
bregethwr synwyrol a chymeradwy ìawn, ao 
Tyr eou ymarweddiad yn addas ìi wr Duw; 
oedd ei golli oddiar y maes yn nghanol 
yddiau ; ai ddefnyddioldeb yn friw a anaele 
i w frodyr a'i gyfeillion. Efe a ddyoddefodd 
lawer o Thychdod ac anhwyldeb yn ei flynydd- 
oedd diweddaf gydag amynedd a thangnefedd 
Cristionogol. 

a] ON EN EIN, oedd weinidog y Bel 
yddwyr yn Aihensyliania. nwy yn 
mhl Lla sir Benfro, yn y 
flwyddyn 1690. Aeth trosodd ì i Bensylfania 
yn 1710. Galwyd ef i'r weinidogaeth yn 
Welsh Trac$ yn 1194, ond cafodd ei ddewis 


JON 


101 


JON 








yn weinidog i eglwys Penypeo yn 1726; ac 


efe a. sym i Philadelphia, prif dref y 
dalaeth, 1746, lle y _ch weinidog 
doniol yd a farwolaeth yn 1761. 

DAVID, laf, gweinidog y Wen 


le Ganwyd ef yn Egl , Sir A 
wd, y flwyddyn 1785. Pan yn ieuano, 
d yn h nod o wyllt. ac annuwiol cyn 
Si droedigae 


d lawer ydneo 
Sebbath yn nghysgod coed yr 


chydi deithion, 
Yr ; Jedd af yn un o'r r 
weithiau llawen, ac nid Yy 
yn llawn os na byddai ef yno. Pan odd eutu 
un ar bumtheg mlwydd oed Ml aoth i i Glandulas, 
ger Machynlleth, ac enillwyd ei sylw aî y 

esleyaid a. ymwelent yn achlysurol a'r 
dref hono. Aeth i wrandoar y Parch. John 
Maurioe, dan weinidogaeth yr hwn yr ar- 


chwelodd a: 1 seY as ad d chym fod 
ei wely yn fflamiau dano, & dinystr aa 
anion arno, ond cafodd drugaredd drwy 
; Mrowyd ef o feddiant Satan at Dduw ; 
& dechreuod, yn fuan bregethu. Ymunodd 
a'r militia yn fuan wedi ei argyoeddiad, a 
” se ewyth, w gymdeithion dan er bin. ym 
yn cael eu ln 
ardal Machynlleth, blinid 
Fothodistiai y lle am iddo elh iyn a'r r Wes- 
leyaid. Yr oedd yn gynauaf hynod o wlyb 
y tymor hwnw, ao aw rhai o hon- 
ynt fod y gwlybaniaeth nyd wedi on dynu 
arnynt am eyn u 6y- 
felliornadau marwol. Cafodd gam din fino 
o herwydd hyn, a& 
egwyddorion i dha. bôbl ei 
ìad. Y od mawr 


«cr & 


yn Ba 


Argl da roddi Then “ad gyman a 
glwy a 
phan y dechreuodd efe bregethu goleuodd yr 


awyrgylch , gwasgarodd y cymylau, a chaf- 
iwrnod hyfryd. Yr oedd h 


agoa o o gadarnhad i ffydd D 


od Du h 
yn ddigyfuowid yn o yml Ymlyniad H : 'f 
addoli nu ren y 


doliad yn Machynlle 
Jones yn myned weithiau drwy sir Aberteifi 
a lleoedd ereill Mr. Jones, Bathafarn. 

Oymergd sf wid u fel ì Mr. Jones, 
ar ddai, ambell i waith, na chai 
David Jones wdndddiad i giniawa ar yr un 
bwrdd a Mr. Jones, Bn UB dn ma ond dywedai yma, 

o “ os nyt ng ec), 
y symudai hyny bob FD anghydreddola ls 
ddangosiadol. Yr 


feddianol ar gryn. lawer o dalentau naturiol. 
Nid oedd cyn ddyledus i ddysg achoethiant 


am ei ddawn, ond yn unig i awdwr pob 
rhoddiad daionus, a phob rhodd berffaith. 
Pan yr aeth i'r weinidogaeth yn Llanbedr yn 

y flwyddyn 1808 nid allai ddarllen ond 
yyym drwy ar ei Feibl; ond aeth yn ei flaen yn 


di eon oedd 
A dlawn yn agos et y beb, m ynod o 
dodd Oariai y gynull eidfa gyd ef yn 
llwyr, i'r oedd llawer o'i u yn 


darawgar a chartrefol. Pan yn thu un 
waith o” ei le genedigol ei bwn oedd, 
“ Pen a yw marwolaeth.” Daeth y 
yfog î mad eì thalu, a thra ar y po pen hwn 

“ Os on 


Humphrey Jones, Ty- 
nohir, y 'buoat tì asanaethu, pa reswm 
yw myned at Humphrey Lewis, y Gareg, i 


at Dduw i' w pet 
e wyneb na mawr. Pan 
ar y Sabbath, a Tu nd ŵh, 
ar y Sa ” 
i berffeithio y llafur yr oedd ganddo esgidiau 
newyddion am ei draed aì M ei a'r can- 
l fu i'r gwaed pan ar y 
. ith. Ni theithiodd aad ych y De 
u, 


yrfa yn Nghroososwallb, Awst 4ydd, TY 
11 mlwy ogae 
ran corf, yr oedd o faintioli canolig 


grwn a& lly » & chanddo wyneb crwn, siriol, 
d i penderfyniad a bywio 
a" yd graddan efe y ionedd sel 


hwys &r «i 


a dymunaf ar Ddu 
tâflu yn gywir.” Gwaeddodd merch fochau 
ary gu au has Y nyg “ Ynhad 
aed r gallwn ni ffoi rhag y ceryg?” Dys- 
gwylia hi yn cylweddol, sc nid Elen neynaidd 
o weddol, ac nid gwirionedd 
au yrn y Bei l. Ei eiriau olaf oeddynt 


“ Yr wyf ar A y” , Bb oedd ganwy. 
e 
Ec. HE Bala, gweinid 

ay Oelfinaidd yn sir Feirionydd. 
1808. Bu y 

| mn am Cn o wyddyn 180. ac 
wedi ei gyfl o i waith y wein 
B, aeth am I lô ny iS fynyddau cyn ei farw. 
dai yn oael. o gan anh Mldeb y poenus 
a agor! ol yn asthma, el nas ga , yn en- 


na Tiaforio ond yn ym ych, al o'i 
gylch cartrefol a chymydogaethol. Trodd 
ei afiechyd o'r diwedd yn en int. 


ynfa ysgyfain 
Yr ddae yn ei ddyddiau diweddaf yn dyoddef 
Mra caed dann ofod ar angeu yn y mwyn. 


Cristiono 
badd holecd Gn o wr Duw. 


wng 
weddw“ a thri o blant i alaru ar eì ol. 





JON 





_——— — a y TE ——— 


wyd ef yn ol « ei i ddymuniad ei y prsgylhodd 
pban Waun ; Pen 
ysur y Fe Lewis 
A a y Lewis Jonee, ca EN Md 
wis Jones, yn o 
Llanuchangol y. Pennant, yn y parth gor- 
llewinol o sir Feirionydd. Efe a ddaeth i'r 
Bala. yn wr ieuano ìi weithio fel llyfr- 
rwymydd, a buan yr aeth i fynwes yr 
eglwys yn y dref, ao yno dechreuodd bre- 
Kam, yn ysgo Bu wedi hyny am dymor yn Wrex- 
y P John Hughes, ar ol 


hyny o y Llytrpo, yr hon ysgol yn Wir & Was- 


anaethodd ei rhan yn dda dd l Ac 
ion y proffwydi. Yn y dyddiau yn dd e- 
chreuodd ar eì fel p Ny 


& didrwst; yr oedd ei lwybr mie 
nid fel mellt a tharanau, gwein 


eu harosiad sydd pawb ar sr 
waith, ond fel y goleuni, “ yr hwn &le 
fwy fwy hyd ganol dydd.” Nid oedd ysg- 
yblion y dymer a'r 1 hwyl dysgwyl dim 
oddiwrtho ar oì dara ei ym allan, gengyffto, 
yn pregethu mewn a ; 
ond yr oedd y rhaioedd yn caru synwyr o 
flaen swn yn ei werthfawrogi &o yn ei gefn- 
ogi. Yn mhen ychydig flynyddau yr oedd 
ydd yn eglur i bawb. Addefid yn 
gyffredinol fod ganddo weinidogaeth ac arni 
argraff o wreiddiolder dawn naturiol, ac o 
eneiniad doniau ysbrydol; e daeth yn un o'r 


mwyaf c eradwy ei wlad. 

yrodd dwyn yfo dran yn ai ddelo bre- 
ïelybrwydd i'w hen gy- 

gn MA ywyd yr hwn a 


ue gymylog, M o ef, sef y Parch. Richard 
dynes, Bala. Byddai fel yntau yn pregethu 
mewn ffordd ymddyddanol ac agos at ei 
wrandawyr, ao yn arddangos ar brydiau 
lawer iawn o ffraethineb ac arabedd, ond 
nid dim oedd yn anghydweddol a chysegred- 
igrwydd pud; ao yr oedd een unai ddan 
eu priodo iaethau ni neillduol iddyn 
Yr oedd Lewis Jones 


y Bala, yn. s Mon anydd, ac yn Nghymru nid 


challineb ei farn; nid oedd dim o yn 
blentynaidd nac yn wrachiaidd ; Yr gwr 
yn mhob amgylc iad, ac eto dangosai wylder 


a gostyn id dd yn ei holl ymddygi . 
Fel cyfaill, yr oedd yn serchog a ffyddlon; 
arferai gyfeillgarwch ei hun, a m ì ei 
enaid gnn oddiwrth ereill. Fel 

priod a thad, ocheneidiau ei weddw, yr hon 


a fu iddo yn ei holl ofidiau yn ymgeledd gy- 


mwys, ao ylofain ei blant amddifaid, a 
d t ei y cymeriadau hyny yn 
Mb. th a ellid ddymuno. Fel Cristion yr 


ei dduwioldeb yn amlwg. Mae amryw 
llawer d am eu dawn gweini- 
thol nag am eu crefydd bersonol; ond 
un felly ydoedd efe; yr oedd ei ci ymddy. 
; ddanion beun nnyddiol dwysder ei w. 
santeiddrwydd ei ymarweddiad, yn profi ei 


102 


JON 


fod yn Gristion pur a_ diragrith. Yr oedd ef 
yn ysgrifenydd medrus, buddiol, ach 
adwy. Er nad oedd ef yn ymhoni ei 


un o blant yr awen, efe a yd ryeni raì 
caniadau gwerth eu cad mewn cof- 


lyfr. Oyoeddwyd rhai o'i Tesgthau yn llyfr- 

y Pregalhor. Ysgrif edd amryw 

y Pregeiawr en 

Thagorol i i'r Traeilodydd, A cheir lluaws o 
Uu campus o'i awduriaeth yn y Gein- 


iogwerth a'r Methodist, ar ba gyoeddiadau 
yr oedd efe yn un o'r golygwyr, 8r yr olaf 


yn 


yn brif, os nad yr unig olygydd. 
eì waith argraffedig mewn un l ì ddala, 
& phe cyooddid hefyd o'i b 
ysgrifenedig, byddai iddynt gael eu byn 
y cy yn roesawus, a gwnaent fawr 

es i'r genedl. 

JO , JOHN THOMAS, ' gra nidog yr yr 
Annibynwyr yn Llanybri & 
Gaerfyrddin. Mab ydoodd i i Mr. John Jones, 
Pontgellifeiliog, Dowlais, 


Ganwyd ef yn y, wyddyn 1823. Mynneti 
m dra ieuano a'r eglwys , gynulleidfaol yn 

thania, Dowlais af anogaeth yn 
fuan i ddechreu pregethu, yr hyn a wnaeth 
er mawr foddlonrwydd i'r eglwys y per- 
thynai iddi, a'r nen! cymydogaethol, gan 


y rhai ceisid of i bregethu. Aeth 
yr ysgol i CN W. Davies, 
lle yr enillodd h a nawr gan ei g ei 


Dy ob 
29ain, pan wyd y Tynarei gan 
Parch . D. Davies, Pantteg... Holwyd 4 y gof 
ynion gan y Parch. J. T. Jones. 
wydd urddweddi a Parch. J. Williams, 
Bethlehem.  Ane gweinidog ì 1euano 
gan y Parch. J J. Hegel, owlais; a'r Parch. 

Jones, din, a bregethodd i'r 
cwyn Ar y 29ain o Fehefin, cychwynodd 
ieuanc o goleg Caerfyrddin, ar 
daith 
Oymru; ond d 


Liverpool ran o_ Ogledd 
llawer ereill o lef Cymru, trwy 
ofalwch ac anystyriaeth y merched, gael eu 
| geni gysgu 8sgu mewn gwelyau llaith mewn 

neu o fanau. t Rhyl, 

yn sir Fflint, aeth y ddau yn bur sal, ac 

wedi aros yno am rai diwrnodau dan law y 

meddyg» cyo cych t tua thro; ond nid 

ones yn alluo ì fyned yn 

odhellach ar ei daith na thref Dinbych, lle y 

nt eM nid yn mysg lladron, ond yn 

mysg cyfeill ion caredig, y rhai a ddangos- 

do bob caredigrwydd ac ymgeledd, a 

lle y y a do ob eu bo cynorthwy meddygol 
ag oedd yn ddichonadwy. 

meddygdy lle y cafodd bob & 


o i'r 
Bu am 


ddygol, a phob gofal an 1. Bu am 
raid yddian obeithio TY'N gg ngolw 
ddygon ; o ayn hir i yn ng sy 
angonol ei bod wedi ymahyd. yn ei 
ac y mynai gyf. 
iddi ei hun.” Yr oed oedd yn dawel y boddlon 


JON 


yn ei gystudd. Gweddïodd lawer tra yn ei 
synwyrau, a cheisieì u oedd ei 
synwyrau wedi eu dyrysu. Wedi pythefnos 
o gystudd trwm, ehedodd ei enaid dedwydd ì 
wlad y dydd, ar y 9fed dydd o Awst, 1849, 

mlwydd gy sydd Sadwrn 

Wr n 

enwadau ddol y dref " 


pen yn 26 
canlynol - 
o wahano 


ynas grefy 
wyldeb, a pharch. Cafodd ei gladdu yn medd 

hen. weinido ion, lle y claddwyd y 
ne, gweinidog yr eglwys 
gynulleidfaol yn Ninbych, er ys dros gant 
a awer o flynyddau cyn hyny; o hefyd y 
claddwyd Parch. Daniel L log , Dinbych, 
yn y flwyddyn 1800. Ymun eglwysi 
Annibynol yn Rhuthin a Dinbych I gyd-dalu 
holl gostau y meddygdy a chladdedigaeth y 
brawd ieuano, yr hyn a wnaethant hefyd yn 


anrhydeddus iawn. 
JONES, SIMON PARBY, gweinidog y 
Bedyddwyr yn Penrhyn a Oi , Sir Ben- 


fro. Ganwyd ef ar yr 12fed o Ragfyr, 1828, 
mewn bwthyn o'r enw Soeuborwen, plwyf 
Llanllwch-haiarn, sir Aberteifi; efe d 
trydydd mab ei rîeni. Pan yn bedair ar ddeg 
oed yr oedd yn gallu darllen ei Feibl Cy- 
mreig & Seisnig. Pan tua thair ar bumtheg 
oed aeth i wasanaethu i Penrhiw, ger Oei- 
newydd, yr hyn a ddechreuodd gyfnod neill- 
duol ŷn ei fywyd. Yr oedd amgylchiadau 
megys yn cydweithio er rhoi yfo, teg iddo 
d ei hun fel dyn a Christion. Yr 
ei Toìstr, Cadben Evans, Penrhiw, y 
o'i amser ar y môr; o iad, 

d gofal a ch oldeb mawŴr yn dig disgyn 

arno fel gya. efyd yr oedd amgylchiadau 
yddwyr 


neillduol iddo dangoe, beth ydoedd. Yn 
1849 ymunodd a'r yddwyr yn y Cei- 
newydd. Ni chafodd ef hen frodyr i'w arwain 
a'i hyfforddi, a'i arferyd yn raddoli ddyled- 
swyddau crefydd, feì y mae llawer o bobl 
ieuaino yn cael, ond calodd ei wthio i'r blaen 
ar unwaith. Nid oedd neb braidd Mi cael 
Ueinewydd at un ran o'r gwaith, pan 
Fyddai y morwyr oddicartref. Llawer gwaith 
y byddai ef fuan wedi iddo gael ei dder- 
yn yn go u yr ysgol trwy ddar- 
llen a. gweddïo, ac h Tefynu yr un ysgol 
trwy weddi. Wedi yn Penrhiw dros 
dair blynedd wodd a'r lle mewn parch 


am flwyddyn o amser, efe a aeth i'r ys- 
l at y Parch. J. TT omas, gweinidog yr 
Undodiaid, Llandyssul. 


Bu yno am 
i flwyddyn. De iwyd ef i athrofa. Hwl- 
ffordd yn 1852. Yr ei iechyd yn lled 


dda y pryd hwnw. Pan oedd allan yn casglu 
at yr athrofa yn nechreu y gauaf, 1853, caf- 
od] dywydd garw iawn, yr hyn a_effeithiodd 


108 


JON 


Mn mhen mis Yr dyrglwyt, 
cymerwyd iawn o'r - ; 
y gethu am fisoedd. Wedi 


h 

ìddo. ddiwrnod iach byth 

i ynoson hono. Bu farw ar yr 20fed o 
Fawrth, 1859. Dydd Iau canlynol - 
wyd ei weddillion marwol wrth gapel eny- 
bryn, ger Ci . Yr oedd Mr. Jones 
yn ddyn , hid oedd dim rhagrith yn 
perthyn iddo. Ni welid ysgafnder ffol a 


pechadurus, anweddus i genad 
Grist, yn ei ymddygiad. Yr oedd yn un 
a pharch calon ganddo i d Iesu Grist, 


a chariad cywir ganddo at Fab Duw. Yr 
oedd symlrwydd a gweddeidd-dra Oristion- 
ogol yn addurno ei rodiad. Pa le bynag y 
byddai nid oedd yn gwneuthur dim ì beri i 
neb ameu didwylledd ei grefydd. Yr oedd 
ei ymddygiad canmoladwy, a'i gymeriad 
dysglaer, yn gadael ar, ar ein meddwl 
ei fod yn un o anwyliaid y nefoedd. Yr oedd 
hyfdra laidd ei feddwl pan ym gweddïo 
yn peri ì m feddwl maeawyrgyl 

iodol i'w anian l 


yn y 
niad Efe a iodd foreu a 
oes yn ono. n o gyfansod 

asiaidd, ac o feddyliau dwysion ydoedd. 
edi iddo ychy ng O ysgo 
ef Meh orWaB 1 ôf alcan y 
& i m gyda ei feistr i gê 
Wesleyaid, & bu iddo ymuno a hwynt, ac efo 
a d i geisio yr Arglwydd trwy 


arferiad a phob moddion & chyoeddus. 
Dechreuodd ar y gorchwyl hwn Bhagfyr 
22ain, 1805. Yn fuan wedi iddo brofi melus- 


der cariad Orist, efe a ddechreuodd bregethu 
ac anog pawb hyd y gallai i ddychwelyd at 
Grist, y profent y cariad ag oedd ef wedi 
fwynhau. Ei bregethau oeddynt ddwysion, 
synwyrÌawn, a dengar, yn tueddu i enill ei 
wrandawyr i garu Duw a'i waith fwy na 

hethau gwag y byd. Dewiswyd ef hefyd i 
flaenori y rhestr ag oedd yn cyfarfod ar yr 
wythnos; ac efe a borthodd ac a arwein- 
iodd y praidd yn ddiwyd, gonest, a ffyddlon, 
hyd eithaf ei allu. Oynyddodd yr aelodau 
mewn gras a rhifedi dan ei ofal; a theimlent 
barch mawr ì'w goffadwiaeth, am eu bod 
wedi derbyn miloeddo fendithion do. 
Nid oedd ei bregethau ef fel eiddo y neb ni 
rostia ei helwriaeth; ond wedi eu dwys fy- 


fyrio, i'r gwrandawyr; pre- 
1 wW Fryooddi, ì dd ehwelyd, ac nid ìi 
oddhau y glust—îïe, fel dyn i farw ìi ddynion 
i feirw. Bu farw Tachwedd laf, 1831, pan 
yn 45 mlwydd oed. 
JONES, JOHN CHARLES, Abergele. 


Ganwyd ef Ionawr 7fed, 1881. Mab ydoedd 
i'r Parch. Charles Jones, Llanfair Telhaiarn. 


JON 





— 


Yr yd ei l yn Tanyfron, Llan- 
manan, yn 194 1849, yn oadw ysgol. yndymudodd 
oddiyno i Lysfaen gy da yr un gorchwyl yn 
nechreu y flwyddyn'l 1850. Oddiyno aeth yn 
ol i Tanyfron, lle Mo yr a arosodd hyd ddechreu 
gauaf 1851. odd ei hun oddiyno dan 
ofal athrawol y| Parch. Robert Roberts, yr 


hwn a Ma'r wy beu iLenrwst. Aeth 
efydd i gadw ysgo yn Jonawr, 18563. 
Yn nhymor 1855, eenmndod diLanllechidi 


w l,& dechreuodd bregethu yno. Aeth 
y'r yn Ionawr, 1857. Pregethodd ei 
bregeth olaf yn yr Amwythig i 9fed, 
1858 sedd drwyth i iV. 12-9 yr hop bre- 

od ar ysur 
9 farwolaeth a. chladdedigaeth el fam. Bu 
farw yn Mangor, Tachwedd 13eg, 1868, 
saith mlwydd ar ugain oed. Yr 'oedd Mr. 
Jones yn wr ieuano call, arafaidd, gwedd- 
aidd, â dirodres iawn, duwiol o sb 1? 
ymarw yn mhob man. 
yn ei dymor byr i lafurio am wybodaeth, ao 
yr oedd wedi ei lanw ag 8 am 
yn ffy ffyddlawn, ac ar y llwybr hwnw i fod yn 
defnyddiol. .Llywodraethid ef gan barch 
mawr i'w rieni, fel y den ei lythyr at eì 
fam yn ei chystudd a'i dyddiau olaf. Oy- 
merai ddyddordeb mawr mewn am am- 
gylchiadau byd ol ei rieni. Ymddygai fel 
athraw gofalus. i'r plant oedd iouangach 
ef, a theimlai a dd mawr am id iddynt gwl 
cymaint a ysgol. Er dangos 
agwedd addbifol. ol a dwi 5s ei ì feddwl, ; y mae 
genym o'n blaen ysgrif o'i eiddo yn cynwys 
ymgyfamodiad a Duw, dyddiedig Mai laf, 
18501 AR dd yn, dangos nad ellassi 
llano duwiol iawn eì wneuthur. Yr hen 
ddarfodedigaeth, yr hwn sydd wedi dinystrio 
ei fìloedd, a ymaflodd ynddo ef, a methodd ei 
natur ddal. Yn ei dd nychlyd ewydd 
am fyw oedd lloned eì fynwes, a dywedai fod 
awydd byw yn hwy arnoam nad oedd wedi 
ithio dim o werth, a bod thu 

w ar y ddaear yn o fraint na'i fwyn- 
hau yn y nef â, on , O8 ì farw yr oedd, 
d nad oedd d arno ddim o ofn brenin 
braw, fod ganddo Archoffeiriad i'w gyfarfod 
yn yr Iorddonen ; ac felly y bu, glaniodd yn 
ddyogel ar ar ororau 6m, er b 


byth 
Ydw lad y gân, lle ni ddywed nob "daf 
mr goNgs . MOBGAN, a fwri allan o 


oedd w; idog ydd ao 
Lee o eglwys Mr. John Mg Mae Dr. 
Calamy yn 


um o 
yn dywedyd ei fod yn 


mn. do y mae'k Dn, gir Gaer- 
mn; ; mae Mr. Thomias a Dr. Rich- 
yn 


ac y 
ards yn tybied wr dysgedig iawn. 
Mae ei hanes ef wedi Gl ido gael ef Fry aln 
yn anhysbys 


Al 


ei 

anhy Y mae traddodiad yn dyweyd 
John Morgan, Alltfawr, fyned dros ryw 

amser i Loegr, ac iddo fyned i wasanaeth yn 

agos ì Exeter, a thra y bu ef yno i Dduw 

weled yn dda ymweled ag ef yn ffordd ei ras, 


104 


JON 
a'i ddwyn fel yr afradlon atoei hun mewn 
gwlad bell, ao 1ddo mewn amser ddychwelyd 


r Alltfawr, ei le ei hun, a chadw cwrdd yn 
ynhir ac mai eì fab ef doedd Mr. Morgan. 


ones. Nid pes genym hanes pa y bu 
ef farw na pha faint a ddyoddefodd achos 
crefydd Mab Duw. (Hanes y B 


gan Mr. John Thomas, tudal. 316, 317; 
Hichards's Welsh Noncon., tudal 280, &o. 
JONES, DAFYDD, oedd weinidog da'r 
Wesleyaid. Gan d ef yn Plas-ffinant, 
Llansaintffraid, sir Drefaldwyn, yn flwydd- 
yn 1794. Hanodd o deulu ol; yn 
raddol yr agorwyd ei lygaid ef i weled drwg 
pechod, a'r nel. Felrhwym am iachawd- 
wriaeth bersonol. Fel rhwym- -wasanaethwr, 
gwerthai allan o'r siop ar y Sabbath; ond 
yn fuan gwelodd fod yn rhaid rhoddi fyny 
cyn y galli fd yn gyson a'i brofe Daeth, 
arol llawer o ymdrechion, i feddu rhyddid 
gogoniant plant Duw. Yn yflwyddyn 1811, 
amonwyd ef i'r ì i'r wng, & dangos- 
dd neillduol i gyraedd Eefor ias 
Yr oe ei alwad ìi bregethu yn eg a iawn, 
Llinyn y ddoldd br Ty iet 
yn y ei bregeth gyn 
Bu g gweled ffrwyth ei lafur 
ch eneidiau yn brof; 
iddo. Tus diwedd y Bwyddyn 1813 teimlodd 
erno awydd i bregethu lal 
daeth arno argyoeddiadau cryfion mai My 
oedd ei ddyledswydd arbenig ef. Yr oed. 
barod i adael pob peth er mwyn Crist —gadaol 
ei wlad, ei MYR el gyfeillion, ei berthyn- 


asau, wyno yn ìi waith o”. 
Asglwydd me: mewn, Unig bell o 'r Pendiedd. yn - 
y hwcl li i dyned UN gUn. cenadwr i Ynys 


merad 
Hgua, yn yr India Orllewinol. Tei 
hynod o RYAN wedi doell & ei gd ì 
gi 1 faes pell 


1 lafurio 
illduwyd y; yn Llundain dr r 

bwysig. Progothodd yn Llundain a'r eryd 
oedd d ychydi E a: amsor dao hwylio. Yr oedd 
pump o yllong yr hwyliai 
efe ynddi. Cadwai ddy ddyddl yfr a 1 Y fordaith 
mha un y nodai sefyllfa y tywydd, yr 
yn a wnai, ac a deimlai, a'r yhyn a welai. 


Cadwyd head y crefyddol ar fwrdd y 
llong. llestr 200 o filldiroedd 
allan o'i chyfei penodol. _ Wedi myned 
i For y Werydd, dwyd Ynys Antigua 
tydd ddyogel ar ol llawer o ymguro. Cydna- 

Medr ìw yn yr oll. Pregethai i'r 
& | negroaid ar y lanigfeydd a manau ereill yn 
ddioed wedi Uinio. Arglw ef yro gyf 

llys yr wy; o eì - 
ynn | fewni y a theimlai ryd ddid yn ei waith. Ysgrif- 


ir | enni at ei rieni ac o ereill dangos fod ôl” gelon y mae 
ei u ei galon yn ei 
waith. Bu Fn gyt fer o'r d 

felen, yn y flwyddyn 1818. Er mai y 

a ddywedodd yn ysdod ei glefyd, 

digon 'o profion y marw tun elw id 

Oladd d efyn Yn 


AS beny yr 
ef yn mhl 








JON 105 JON 

Gyda'r Trefnyddion Oalfinaidd y dechreuodd gên y cyfryw ddynion fantais fawr iawn ar 
efe bregethu, ac llafuriodd yn y rhan y rhai hyny ydd yn fyrbwyll a ch nyrfus 
af o'i yrfa. HE mai eu natur arno fel on. 
Caerodor y cafodd Tan |s Yr r oedd j yr ent fan yn ddyn 
ei fod yn arferol o fynod drosodd nl O r odl yn uniawn tnag st AA 

Gymruib u i'r Cymry yn yn & gyfiawn tuag at ei deulu, yn 

yn tros am dymor yn gwei 


Bu yno hefy 
sr alw aaeth, sef saer coed, gan bre- 
gethu ar y Sa bathau ac amserau eraill 
m Saeson. ca yr AT 
hono, Y Bendithiodd yr Arglwy 
fel yr aeth wd” hyd yn ngol 
mawr y Cyfiawnder” hyd nes yn haner dydd, 
heb un cwmwl i'w niweidio ef na'i enw. 
Arferai Mr. Jones am flynyddau fyned i Lun- 
dain GY hM yn ei gylch yn nghapel 
mawr Mr ac y mae yn rh ìawn, 
pên ystyriom nad oedd Jones yn wr 
dysgedig nao wedi cael cynorthwy yn un o'r 
bobl dda, o mad barhan felly, nâ bo'r 
os yn y, na neb o'r 
grweinidc jon a arferent weini ŷr 
Sg ghapel Surrey. 
haerodor yd y daeth yn adnab ddus Ì p 
y mod section Sl ydoedd 
Ue nt Mu lion. Sabbathol; bu yn 
Mawn | gyda'r g r gorchwyl hwn am flyn- 
ymweled 


ei alwedigaeth yn Nghaerodor llettyai gyda 
hen weddw grefyddol, yr hon a dystiai 
weloedi a ddyn ieuainc erioed mor 
&m wybodaeth, ao mai holl ffraeo rhyng- 
ddynt ill dau fyddai bob amser am ei waith 
Mael canwyllau; ond pan ddeallodd mai 
llen & myfyrio y byddai, hi arferai ofalu 
am gadw y darnau lleiaf o'r canwyllau i'r 
dyben o'u rhoddi i Mr. Jones i ed i'r 
edi hyn ; ond buan y deallodd y byddai efe 
y yn Arfer p rynu canwyllau ei hun- 


or syhd addefai o'r diwedd mai eî reol gyson 
gyfan heblaw wt 
a gafhi gar ganddi ddi bia & i 


hyny bob nos; hì a'i 
haerllug am ei waith, gan haeru 
grydd yn sicr o golli eì iechyd. Yr oedd 
Jones fel dyn yn hynod o drefnus; yr 
oedd trefn reolaìdd ar bob peth perthynol 
yno 8r eì ddillad, &c.; oedd 


ar eil yr oedd hardd- 
yr eolaidd i'w anf ell wel 
yn mhob man. Fyddi ef oddi- 


yn 
Yr oedd yn ddyn ddarn yn mhob man, 
yr oedd yn du mewn tlysni. Yr 
oedd y ed mr md ynaidd do_ draw 


, er 


ei fod yn 
odda ledr, nano, | ynddo, & » meddyl- 

iwn. fod Gyn dygym & dy 
dygymod a phob 'OEistion, as 


bob gweinidog Oristionogol hefyd. Yr 
yn Gyn o dymer ryfeddol og Lo 87900» mì 
yn aì hawdd iawn i'w gythruddo 


do 
Oristion, y fath ddyn ac & a gadwai o fri a'i 


sarchiadau,” edd ei ffordd fawr- 


eddog a meistrolaidd fel ag y gorchym 
ad-dod, ac eto “y un pryd y wn 

serchiadau ei bobl. oedd yn ddyn ag 

cedd yn ofalus ìawn a iawn yn eì holl ymddygiadau. 

ond ychydig ì iawn o 

AN ôn a ysdod y ddwy ffynedd ar bym- 

theg y bu yn byw yn Wootten-under- 

hwynt erioed heb fynol ì weddi e wh 

wynt eri e iw cyn 

Y cyfryw ydoedd ei ragofal, ac angenrheid- 

iol ìawn oedd hyn, fel yr yny hwyr fod gar- 

hn, mewn amser addas yn ai 


ddyn wedi ym JP r Asglwy 
| wdgnddm a6 Fo byw ir wn 
o'r neilldu—yn y dirgel. Y mae llawer o 


yn rhaid eì adael yn eì lyfrgell 
arei don ei hun yn fyn Yr oedd yn 
ddyn ag oedd yn hoff o'r Y byddai fyw 


gyda eì Dduw, a deuai allan fel dyn a fuasai 
da Duw. Yr yt Fyn fi yn serchog iawn 
ei gyfeillion ; gyfaill a yn 
mewn gwirionedd. Nid oed 


| le yr mm 
y dewisiad o'i gyfeillion, eto i, afo 
yn gyfaill Ni oedd fell mewn irionedd, 


ro R rycher ar 
gweinidog Oristionog tir 
bn nd IL 
; nl raì un yn yn 
na Ohymru ag oedd ,yn fwy poblogaidd yn RS 
mhob un o'r ddwy wlad Dair brawd 
Theophilus Jones. Pan elai i Gymru, llen- 
wid yr ysguborian lle y My & mynych y 
regethai allan < Arferai l fyned tair o phe. 
milltir ar ddeg i i'w wrando ar y Sabbath, 
Yr oedd yn rhyfeddol o boblogaidd; ac am 


Lundain, nid oed 
Maya mi am gr un yn Ag poblog 


oedd hyn yn rhyfeddol pan feddyliwn pa can 
lleied o eisian. agafodd efe. Y Fedd 
wedi ei oddiwrth ei Mw 


megys 
es. i ei arfog edgh. Nid oes ond 


dig o. ddynion a allasai orch myn a_rheoli r 


enill I gedaeu eì wranda "nid wy trw 

draethu dd, ond hwyr y 8aethau i 
oedd eu ou yn ou bregethau, oll yn 
llymion ac elu, ao yn fynych a 
dreiddient i'r calon. Nid llefaru gerbron 

bobl yn unig & wnelai ef, ond llefarai wrth 
ac i'r bobl. Mae llawer o bobl i'w cael a 
fedrant nofio yn dda, eithr nid ydynt ond ym- 


JON 


106 


JON 








guddwyr a dyfndreiddwyr gwael iawn; ond 

oedd Mr. T. Jones yn medru nofio a dwfn- 
dreiddio hefyd. Medrai ehedfan yn uohel ar 
bethau santaìdd, ao fe allai dreiddio ì mewn 
i wirioneddau cyfoethog yr efengyl - 
wyddol. Fel gweinidog yr oedd yn ffydd- 


di'w 
i galon. Ond yr oedd yn hynod 


adroddai efe 
hâai eu syniada 
TL TN HE Y 
yrau. Efe a ddyw 
ei farw, “'Dywedwch wrth obl fy mod 
yn sicr fod y gwirioneddau a bregethais cyhyd 
su mysg yl gyfryw ag ydyn yn awr 
profedigaeth; a'r c &wr 
Nid oee arnaf elsion yr un 
Beibl arall, un Gwaredwr arall, nac un iach- 
awdwriaeth arall. Rhoddwch fy nghariad ar 
wely angeu i blant yr Ysgol Sabbathol. Dy- 
wedwch fy mod yn gobeithio y c ddant 
a fì yn y nefoedd, ond ni chant hyn oddieithr 


eu gwneud yn taf blant i Dduw.” 
yn Mai y 4ydd, 1833, er 


Bu farw 
JONES, DAVID, 2il, gweinidog y Wesley- 
i ef yn Meddgelert yn y flwydd- 
uodd ei weinido 


eî yn Mro Morganwg fel Dafydd J ones, Pen. 
o ymsefydlu yno, a iodi 
dref hono. Daeth 


fuan wedi priodi, ac ymddyrysodd gryn 
Tawer ymaflodd yn ngwaith 


r trwy hyny. Ad 
y weinid y flwyddyn 1824 neu 1825. 
r oedd Mr. Jones wedi ei gyn a 


yn L'erpwl Ionawr 4, 1830, yn 40 
mlwydd oed, ao yn y 23 o'i weinidogaeth. 


yn ei yr oedd. llawer neh brif weini- 

on y n yn y lle, yd a'r pre- 
gethwyr lleol, blaenoriaid, &c., perthynol 
i'r cynulleidfaoedd Oymreig oedd gan- 
ddynt ar y pryd yn y dref hono. Darllenwyd 
gwaaanaeth y claddedigaeth gan Mr. Bolten, 
a thraddodwyd cyfarchiad gan y Parch. Lot 


Haughes, y rhai a ddaethant i'r 
Rhoddwyd cyngor gan y Parch. 
J. Breese, gweini yr Anmbynwyr 
L'erpwl, i'r gynullei 

JONES, THOMAS, 


, gerllaw y oe 
y flwyddyn 1770. at grefy 


amryw 
ereill yn bresenol. 


pryd yn ddwy 

gweimdog ; md oeddynt yn meddu gwir gy- 

sur oblegyd eu bod yn amddifad o undeb a 

heddwch. Ond ni pharhaodd pethau yn hir 

felly ; yr oeddynt yn ofidus iddynt eu hunain 
san h : t 


llwyddodd. o'r dì a'y ââ 
o'r ,» 806 unwyd y ddwy 

blaid gp un, a'r ddau weinidog i gymeryd 
Gan fod Mr. Lewis, yr hen weini- 


au, ar ychydig iawn o ardreth. Cymerodd 
Thoneas Jones afael ar y cynygiad, 
eb a'r 


yny le 

yn y flwyddyn 1808. Yr oedd gofal y ca 
d ar Mr. Jones yn gwbl, a byddai aei 
Sabbath yn y mis yn Saron; ac felly par- 
haodd hyd ei farwolaeth. Yr oedd. - 
Bowen yno ddau Sabbath yn y mis, gan y 

byddai y ddau weinidog bresenol ar 
cymundeb. Yr oedd Mr. Thomas Jones wedi 
cyraedd oedran mawr, a bu farw yn dra di- 
symwth, yn 80 mlwydd oed, ac yn y 48 mlyn- 
edd o'i weinidogaeth. Am ddeg o'r gloch 
dydd Sedwrn, Mawrth 9fed, 1860, daeth ì 
od parotoad i Saron, mor llon ae di- 
achwyn ag un amser. Pregethodd yn hwyl- 
us iawn oddiar Salm xxxii. 6; yddodd 
yr ordinhad o fedydd; ao wed: terfynu pob 
peth ag oedd yn angenrheidiol yn y cyfarfod 
wnw dechreuodd ei ffordd adref. Ond pan 
wedi mynod ychydig latheni oddiwrth y 
capel wynodd ŵyn yn ei ddant, ac mewn 
i symudodd i'w gylla ; yna ymdrechodd 

gerdded ychydig u yn mhellach, 

y syrthiodd mewn llewyg ; yna aethp 
ef yn ol i'r tŷ anedd ger y capel, lle y 
drechu angeu am tuag awr a haner, 











— Im 


ehn Griffiths, ficer plwyf, yr araith f 
hyawdl ac effeithiol a glywyd erioed, arda. 
weddau Oristione . Jones. Ystyrid 


efe yn meddu doniau mor helaeth a 
rhai, nac mor boblogaidd a llawer fel pre- 
gethwr, eto yr oedd ei bregethau yn orlawn 
o efengyl, a tin âodai hwy yn wresog, syml, 

ur, a o gymwys er gwneud argra 
ialau am Eddyliau ei wrandawyr. Nid oedd 
yn w yn wastraffus o eiriau, nao yn ymdroi o am- 
gylch-ogylch yn ei bregethau, ond arweiniai 
êl yn uniongyrchol 4 as gnewllyn 
ei eì gweinidog, yr 


fod yn ddefnyddiol a ll 
llfa, LU wyrchuu'y d 

o dan ei ofal; ac y mae y ith o ìddo fod 

am o flynyddoedd yn gweinido 

ì'r un bobl, a pharhai yn eu serch a'u cy- 

merad hyd y diwedd, yn llefaru yn 

uchel am ei gymeriad uchel fel gweinidog 


efengyl lle. 

"y O , GREGORY, gweinidog y Be- 
ydir ps Lu dodo 
yn lefn, plwyf du, o 
ef yn ld yn y flwyddyn 1806, y 
Thai & fuont yn dra charedig a chynorthwyol 
idr am lawero flyn- 

yddoedd Derbyni yn ieuanc, a 


ddangosai y yndao ef arwyddion o fod 
Yn en cymwysderan i lanw cylch cy- 
eeddus a mwy gwasa yn ngwinllan 
ei Arglwydd, anogwyd ef aef ifynd ì Athrofa y 
Fenni, lle y treuhodd yr amser arferol. Yn 
mhen amser ar ol hyn urddwy d ef yn yn ET 
northwywr i'r hen weinidog, Mr David Ri 


ards, yr hwn oedd weinidog yn Llangynidry 
Y ac wedi mynediad D 


d hwnw; bs 
ì G. Jones 
afal yr 8; ond. oherwydd rhyw am- 
Gylctiadon 'r oddodd ofal yr eglwys i fyny 


1830, ac o hyny hyd ei farwolaeth treul- 
iodd eì amser gyda'i alwedigaeth fel amaeth. 

wr, gên brege ysurol yma a thraw 
Ond yn yb Pnyddoedd d diweddaf 
ei wasanaeth .sen mwyaf, ond nid yn gwbl, 
i gynorth idog Llangymdr, gan 
bregethu bo Sa bath yn gylchynol yn Llan- 

dr a Llangors; a bu yn wasanaethgar 
awn i'r eglwys... Yr oedd wrth law, ac yn 
barod iawn wrth bob taro. Fel dyn, yr oedd 


hunanymwadol a gostyngedig; fel cymy- 
dog, yn nol rerthynai ymwynaspar, ac el 
progolhwr yn i idfellectual eachers.” Ystyriai 


ddyn yn greadur meddylgar, ac mai 
y meddwl a'r d dylid ymwn 
ag ef, ac nid ceisio dylanwadu ar eì nwydau 


anifeilaidd er codi hwyl, fel y dywedir. Ar- 
ddangosai ei bregethau bob amser ol llafur 
| i ei bwno yn dda, a 

thrinias ef gydag eglurder, pwyll, a medrus- 
rwydd, fel y y gwanaf oì ddeall ei 
amgyffred. Ar weddi yr oedd yn gynwys- 


——— ——— Mm ———— a" ———————_———————————————  b ————b——————— < —I I" ih eibmimn 


, & phrofiadol neillduol. Di- 
angh o ait uy 1Ob o Fu, 1 temtaaiwn, 
a gwendid, ar o wan, la 1851, 
farw y lia ned om 


Môn, yn agos ìi Amlwch, ond nid yd mi hys- 
bys o'r Y flwyddyn y wyd ef. Nid oes 
gwybodaeth pa fodd y daeth i dueddau Llan- 


nid oes genym fantaisi wybod; rae 
mai as an Ne ymunodd & chrefydd. 
antglyn wedi hyny yn cadw 
yoo, ac oddiyno Tymudodd 1 Rhuddlan, 
arosodd. hy ei farwolaeth. Gwr o 

dal cyffredin” Tedd Mr. William Jones, 
tenen, eladaeg o bryd, a llon ei lygad. Yr 


oei hun i 


pan 
dglwyfus, eto pan ddelai ìi 
Ru min yri at orch" dol 


dai, fel yfodo hyd i'r 
dy wfr, yn ei i dn, Yr oedd ganddo ef hylith- 
ngryd dawn, llais m dd, a dull serch- 
og a dymunol. Oasglodd gryn niferol u, 
er ei dlodi, â darllenodd. gryn lawer d. 


Byddai ganddo rai p tau cam us a ” 6- 
olaidd, erm mai dull h arhwydd oedd ei 
ddull arferol ef, gan ygrodig yr ces, Yr 
erbyn arferion ofer a r 
oedd, fel yr hen frodyr, wedi ei sgaeddu 
ag ysb a y at waith ei a Lla- 
furiodd fwyo anfanteision nag 


radwy ap boed oedd efe, nid yn 
unig yn meg yndy en a Bo y 


yd am dano 


mai eawrtdaeg didwy. PRY ydoedd, & 
aui Odi dyl Y and 
nid oes amheuaeth na efe yn offerynol 
yn llaw Duw yn ei ddydd i droi llawer at 
wnder. _ Dechreuodd W. Jones bregethu 
yn 1813. Urddwyd ef i gyflawn waith y 
wedi bol yn gregiu ra 1831, a bu farw 
nm regethu dros fwy na 30 o flyn- 
id of weithiau ar gofn ei ferlen 
ys dos ar drawn ôl Nniau ed ì drin eì 
datws. Gwelid ef dro we ì dal eì ferlen 
ar Forfa Rhuddlan wrth fyned i'w daith ar 
foreu Sabbath, ao wedi taflu ei | gwdaeh llogell 
ar ei chefn yn lle cyfrwy, ac na 
thenyn yn ei Phen, ao i'w daith ag ef ryn- 
llwyni. Ond yr oedd ef yn William Jones o 
yn dda gŵn bab ôl vel of Yn Io bynag yr 
yn gan bawb ei we e 
mewn pryd, od y deuai i'r Cyfarf Cyfarfod. Misol 
. ond. byddal yno gryn SWwp 
yr oedfa ddau o'r zloeh wedi 
a TN T Arglwydd i arloeai oryn 
a y yr i arloesi 
lawer ar anialwch ei wlad, aoat hyny yr oedd 
ei brif amcan yntau. Y bnethu, y nosweith- 











JON 108 JON 
iau llawen, yr ymladd oeilogod, ao yn enwedig | i ilio eglwys fechan Aberaman, 
lmabsantau—ei oedfaon ef a gwbl ladd- | hon a gyferfydd yn awr yn Saron. O rin 
odd yrhai hyn, ac yr oedd Ysbryd yr Ar- | co yr cedd yn wanaidd ac afiach ei 
glwydd arno yn ddiau i'r pwrpas hwnw. Yr | oes; felly ni odd fawr o gysur tra bu 
oedd unwaith yn pregethu mewn treflan ar | y byd trallodus hwn. _D i ei ddydd- 
adeg lmabsant. lau diweddaf fod ei enaid eimlo hyder 


r oedd yno ga lanc 
mwy cellweirus na'r lleill, ac ebe William 
Jones, “' Byddai well i ti ei chymeryd hi yn 
araf, fachgen; hwyrach fod rhyw glono yn 
nes atat tt nag yr wyt yn meddwl; ond go- 
beithio nad di disgyn yj uffern a wnai.” PR fodd 

ynag, to y c asgwrn ei glun cyn 
mynod adref y noson hono. Byddai ganddo 
ddull difrifol, ac eto cymwys, ac yn gweddu 
iddo ef i osod ei feddwl allan, ac yr oedd 
y bobl yn ei ddeall; dawent dan wenu, 
ond yr oedd rhywbeth er hyny yn gafael yn eu 
cydwybodau. ywedai rywbryd, “Ni roddwn 
i ddim groaf y dwsin am y bobl hyny gyda 
chrefydd a ag y mae yn rhaid cadw chwip ar- 
nynt o hyd o hyd, el ep; egwyddor raid 
J) Pan y caffai o eneiniad i'w ys- 
ryd, byddai yn hyfryd iawn i'w wrando. 
ifai megys afon o'i groth. Ceid drachefn, 
eto, bendigedig fyddo eî enw, haleliwia yn 
oes oesoedd, ganddo yn dra soniarus. Dyn 
i'r pulpud oedd efe. Bu boblogaidd, bu la- 
furus, a bu ddefnyddiol; ond bu farw, ac yr 
oedd ei golli yn golled mewn gwirionedd. 
Bu farw o anhwyldeb yr ymenydd; ond nid 
oedd waeth hwnw, gwyddai Duw mai hwnw 
oedd oreu iddo ef. 
JONES, THOMAS, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn Nghwmbach, Aberdar, sir For- 
wg. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1794. 
Tebygol yw mai brodor ydoedd o le a elwir 
lanygors, Brycheiniog, ac iddo fod 


aelod a phregethwr yn nghyfundeb y Trefn- 


yddion Calfinaidd am lawer blwyddyn. Pa 
th a barodd ei ymadawiad oddiwrth y 
Trefnyddion a'i ymuniad â'r Annibynwyr 
nid yw ynhysbysini. Yny flwyddyn 1840 
dewisodd yr eglwys yn Ebenezer, Merthyr 
Cynog, ef i fod yn fugail arni; a bu yn lla- 
furio yn gyda llwyddiant lled helaeth hyd y 
flwyddyn 1844, ryd y symudodd i Ad , 
Tredegar, sir Fynwy. Wedi hyny efe a 
symudodd i'r Cwmbach, Aberdar, lle y bu 
hyd derfyn ei oes.. Bu o fawr ddefnydd yno 
ì gychwyn achos yr Annibynwyr yn y lle. 
Adeiladwyd yno gapel bychan ar y cyntaf; 
aeth hwnw yn rhy fychan, a gorfu iddynt 
adeiladu un oedd fwy. Cynyddodd y gwran- 
dawyr a'r eglwys yn fawr dan eì weinidog- 
aeih. Ondnid ooddeioeeifod ohir barhad, 
canys, ar yr wythf ar ugain o 
Gorphenaf, 1849, daeth yr alwad am danoi 
fyd arall, pan oedd efe yn 56 mlwydd oed, 
gan adael gweddw a phlant yn amddifaid. Yr 
oedd yn ddyn ha a ig, yn bre- 
thwr gyroog & c hymerad mawn; a'r 
gl & lwyddodd ei i raddau 
helaeth i achub eneidiau i d tra- 
gywyddol. Nid oes, gen ddefnyddiau 
pellach i ymeyd bywgrad iddo. 
bynwyr yn Aberaman, ar Forgynwg, gyn! 
yn yn raman, sir Forganwg, gyn 
o Adulam, Merthyr Tydfil, Cafodd ei sefydlu 


y geiriau hyny, «<Y tlawd hwn a 
ba "a'r Arglwydd a yl bu.” Ond diang. 
odd y brawd hwn ar ei holl ofidiau. Yr 
tystiolaeth felly yn mynwes pawb a'i had- 
waenai yr ardaloedd lle y preswyliai 
Efe a hunodd dawel yn yr Arglwydd 
ar yr wythfed o Ionawr, 1848, gan 
gweddw ac amddifaid, yn nghyda lluaws 
mawr o gyfeillion, i alaru ar ei ol. Dyw l 
i'r eglwysi yn garedig iawn i'w u ar 
ei ol. Ar ddydd ei ladd lodd 


B. Owen, , Wrth 
eì ran farwol i orwed 


ofni Duw o'i febyd. Treuliodd ei -W88- 
anaeth am dair blynedd yn Nhreffynon, ao 
ì dd 
aeth fel yda (eurrior). Cariai eì Feibl 
ymraeg gydag ef i man, â0 ymwasgai 
at tM enwad o'i wladwyr yn mhob lle, os 
byddent i'w cael yno. Aeth lawer o 
drech meddwl, hunan-ffieiddiad, a phry- 

er dwys cyn iddo ddeall lur a phrof- 
iadol fford. iachawdwriaeth. “Daeth o hyd 
i'r Wesleyaid lawer gwaith, a hoffai hwynt 
fawr, er na wyddai nemawr ddim am wa- 
haniae th athrawiaethol y pryd hwnw. Wedi 
dechreu pregethu caid ef yn llafurio yn ach- 
lysurol gyda'r Cymry 5D Llundain; wedi 
hyny yn Lerpwl yn cael ei gymell i bregethu 
i'r Gymry o. Yroedd yn y Gymdeithas 
mo y, Pry hwnw tua deg a_thri in, 
edi hyny efe a aeth i Lundain ar gyflog i 
presthu nehylehd th Manth CHYN pin 
amser yn nghylchdai erthyr gyda 
Mr. Botters; a'r adledd ddylynol, sef 
1808, penodwyd ef i Gylchdaith Caerffìli, Yr 
oedd ei feddwl yn derfysglyd iawn y pryd 
hwnw, canys yr oedd eì hen demtasiwn yn ei 
flino, sef caniad y ceiliog; pen ganai hwnw 
gyrthiai syndod ar ei feddwl; ofnai nad oedd 
yn iach yn y ffydd—y byddai raid iddo new- 
id ei farn rywbryd, er nad oedd credu 
Calfiniaeth; ofnai ei fod wedi pechu y pechod 
anfaddeuol. Llyncai meddyliau ofnus ao 
amheus fel hyn agosei holl gysuron am dymor. 
Pan glywai y ceiliog yn canu tybiai ar un- 
waith fod Duw bi ymguddio, atheflid ef i 
ddwfn drallod. Byddai yn cael ei daflu gan 
y gelyn fel pel rh Calfiniaeth ac Armin- 
iaeth. Parhaodd y brofedigaeth am dymor, 
sef tair blynedd. Ar ol llafurio mewn am— 
ryw gylchdeithiau Cymreig, aeth at y Saeson 





JON 


109 


JON 








1819; ond ni bu efe byw ond ychydig 
Ìy yddau wedi hyny. Yr oedd ei gystud 
olaf drwm; ond ei galon a draethai beth- 
au yn y dydd drwg, pan oedd iechyd 
wedi ffoi, e ddorion yn cael. ei profì, a'r 
grasusau efo myned trwy ffwrnes 
cystudd. Wedi iddo lefaru amryw bethau 
cysurlawn, a chyngor! pawb ag oedd yn bre- 
genol i fod yn ffyddlon, ehedodd i dangnefedd 
Hydref 27, 1820, yn 40 mlwydd oed. Yr 
oedd fel dyn yn wr tawel, mwynaidd, a 


ffyddlon. 

JONES, SAMUEL, A.C. oedd un o'r 
offeiriaid a drowyd allan o'r eglwys d- 

ig yn y flwyddyn hir-gofus 1662. e 
oedd yr enwocaf o'r holl weinidogion Anghyd.- 
ffurfiol Cymreig. Ganwyd ef yn 1628, Er 
llaw Castell-y-waun, sir Ddinbych. er- 
byniodd addys iaeth dda_pan yn blentyn, a 
phan gyraeddodd oedran cyfaddas anfonwyd 
ef i Brifysgol Rhydychain. Gwnaeth ei da- 
lentau on, ei ymroddiad llwyr, a'i ymar- 
weddiad dichlynaidd, enill iddo yno fesur 
helaeth o barch a chymeradwyaeth. Gradd- 
wyd ef yn Athraw y Celfau, a awd ef yn 
Gymrawd o Goleg yr Iesu. Enillodd Mr. 
Jones nid yn unig yr anrhydeddau hyn, ond 
yr oedd ei enwogrwydd y fath fel ysgolaig 
nes eì wneud ef yn athraw y coleg hwnw am 
flynyddau. Urddwyd ef yn Taunton, Gwlad 
yr Haf. Meddai ar feddwl a barn annibynol, 
ac ni ddylynai y lluaws ond can belled ag y 
credai eu bod yn dylyn gwirionedd. Gosod- 
odd ofn Duw o flaen ei lygaid, ac ni phetrusai 
i fynu cydwybod bur a dirwystr, costied a 
gostiai. Mae y ldeb moesol hwn 
nodweddu holl ddiwygwyr yr oesau. Nid 
dynion hunangar, yn edrych ar bob peth yn 
y nef a'r ddaear fel pethau dibwys yn ymyl 
eu hesmwythdra hwy, yw y rhai ydynt yn 
ysgwyd y byd a chreu cyfnodau newyddion 
mewn hanesiaeth. Yn nydd y prawf, pan 
oedd raid naill ai aberthu bywioliaeth gysur- 
us a chymeradwyaeth gwreng a boneddig, 
neu ynteu fradychu gwirionedd a_dolurio 
cydwybod, dangosodd Mr. Jones mai yr olaf 
oedd fwyaf gwerthfawr yn ei olwg. Gad- 
awodd y llan, trodd allan gyda'r Ddwy Fil, 
a rhoddodd ei holl ymddiried yn y Duw yr 
ufyddhiai iddo, gan fwrw ei fara ar wyneb y 
d d, a dewis yn hytrach newyn anoeth- 
nì gyda chydwybod dawel na bywioliaeth dda 
gyda gwg y nefoedd. Yr oedd tri ar ddog ar 
ugain o'r dynion yfuwiol a chydwybodol pyn 

reswylio yn Morganwg a wy, a hwy 

Jed t brif gychwynwyr yr Annib 
Presbyteriaid, a yddwyr, yn y siroedd a 
nodwyd, yn nghyd ag yn mharthau ereill y 
Dywysogaeth. Un o'r ser dysgleiriaf yn 
mysg y cyfryw oedd y Parch. Samuel Jones, 
offeiriad gynwy , Bir Forganwg. Yr 
oedd wedi ei lwysfuddio a. bywioliaeth Llan- 


gynwyd, ger Penybont-ar-Ogwy, sir For- 


wg, ryw nt o amser cyn yr Adferiad, 

Ŵr! hyn y cafodd ei ddifuddio yn 1662, sef ar 

ddydd 1 Bartholomew (Awst 22). Caf- 

odd ef ac uwchlaw dwy fil o'r gweinidogion 

mwyaf duwiol, dysgodig, a llafurus, ag y 
P 





mae genym hanes am danynt, eu bwrw allan 
o'u bywioliaethau am nas beiddient lychwino 
eu cydwybodau trwy arwyddo cydsyniad ca- 
lonog ag amrywiol bethau a ystyrient yn 
bl groes i Air Duw. Ei wraig gyntaf oedd 
Mary, mereh yoo Powell, Ysw Maesto , 
n ngynwyd, o'r hon y cafodd 
bedwar ar ddeg o blant, ond bu farw y rhan 
af o honynt yn eu mabandod, a bu farw 
y fam ei hun wrth roddi genedigaeth i'r ped- 
werydd plentyn ar ddeg, Gorphenaf 23, 1676, 
yn 38 mlwydd oed. mae y beddargraff 
canlynol, o gyfansoddiad ei hanwyl briod, yr 
hwn oedd yn enwog fel bardd, i'w ganfod yn 
awr ar eì beddfaen yn mynwent eglwys plwyf 
Llangynwyd :— 
“ A loving wife and mother dear 
Asleep in Christ is lodged here ; 
Reader, repent, thy minutes fly, 
Redeem thy time, and learn to die ; 

Now make thy peace in Christ alone, 
Slight not the counsel of a stone.” 
Priododd Mr. Jones yr ail waith, ar y 14eg o 
Awst, 1677, â Mrs. Mary David, o St. Lu- 
thian's, ger Caerdydd. Nid ymddengys iddo 
gael lant o'r ail ig. Priododd ei ferch 
enaf yn Abertawy, Awst 15fed, 1687, â Mr. 
David Jones, o blwyf Llangollen, un o efryd- 
wyr ei thad. Darlunir y gwr ieuanc hwn fel 
mab i dir feddianydd a “hen ddysgybl.” 
Oddeutu amser ei briodas efe a ganlynodd 
Mr. Titus Thomas mugeiliaeth yr eglwys 
Annibynol yn y Mwythig, lle y bu farw, er 
mawr alar i'r eglwys a'r ulleidfa, yn y 
flwyddyn 1718. Ei fab, Mr. Joshua Jones, 
a fu dros lawer o flynyddoedd yn weinidog 1 
eglwys gynulleidfaol yn Manceinion. _ Bryn- 
llywarch, fel y ymddengys, hwn sydd 
amaethdy parchus mhlwyf Llangynwyd, 
a fu yn dngfan i Mr. S. Jones o'r amser y 
priododd eì wraig gyntaf hyd derfyn ei oes. 
ebygol mai rhan o ystad ei dad-yn-nghy- 
fraith oedd. Yr athrofa anghydffurfiol - 
taf yn Nghymru oedd yr un a osododd Mr. 
Jones i fyny yn ei dŷ ei hun yn B yw- 
arch; efe oedd y sylfaenydd a'r llywydd. 
Ymddengys iddo yn fuan ar ol cael eì fwrw 
allan o'r eglwys osod i fyny ei athrofa, a bu 

arolygwr galluog ac effeithiol arni hyd 
erfyn eì d defnyddiol a gwerthfawr. 
Yr oedd y Dr. Llwyd, Esgob Llandaf, yn ei 
barchu yn fawr, ac efe a wnaeth amryw 
gynygion pwysig iddo gyda golwg ar ei enill 
o; eithr bu y cwb aneffeithiol 

ac ofer, canys pa fwyaf yr oedd efe yn ystyr. 
d ei 

feddwl pur yn eu menydd Tr oedd efe gn 
athron enwog, yn yr ieith- 
oedd Groeg & LÎadin, The ch Tarwydd 
mewn defodau dwyreiniol, dduwinydd 
rhagorol, ac yn bregethwr a def- 
nyddiol. Yr oedd yn Gristion didwyll, o'r 
dull cyntefig, a phob amser yn addfwyn, 
siriol, a thangnefeddus. Ei ymarweddiad 
oedd gymysgedd hyfryd o ddifrifwch a 
sirioldeb. Yr oedd yn wr o ymddygiad tra 
syn gell; trwy hyn enillodd barch mawr 
yn mhlith goreuon eì wlad, amryw o ba rai 











a osodasant eu meibion yn ei athrofa ef i 
dderbyn ei addysgiadau. Treuliodd yr Ar- 
glwydd Mansel amryw ll ynyddau yn ei dŷ 
ef; a llawer o'r rhai a addysgwyd ganddo a a 
brofasant yn ysgoleigion enwog ac yn dd 
ion gwir ddefnyddiol. Yr oedd y gwr 
hwn yn ddyoddefydd mawr yn achos Ym- 
neillduaeth yn amser y Dr. Davies, Prif- 
Ddeon Llandaf, a chafodd ei garcharu yn 
fynych yn achos cydwybod. Un tro, pan yr 
eisteddai ar geubren gerllaw ei dŷ, daeth dau 
ddyn au ato, a dy hwi iddo os mai B 
llywarch hwnw. “' Ie,” ebe 
Jones. “A ydyw . Jones gartref P” ebent 
hwythau. “ Ydyw,” oedd yr ateb, ““ewch i 
mewn, a chwi a gewch ei weled ef.” Deall- 
odd mai cwnstebli yn dyfod i'w gymeryd yn 
garcharor, oeddynt, ond ni chiliodd, eithr aeth 
ar eu hol i'r Wedi ceisio ganddynt eis- 
tedd d ywedodd wrthynt mai efe oedd Mr. 
Jones, a Y gofynodd iddynt beth oedd eu neges 
ag ef. Atebasant yn gryn fod ganddynt 
warrant i'w eryd yn garcharor, a bod yn 
rhaid iddo ddyfod da ì hwynt can belled a'r 
Ewenny at yr yn Yr oedd wedi rhoddi 
benthyg ei geffylau y diwrnod hwnw i gy- 
mydog ì gywaih gwair neu lafur, a chan nad 
oedd yn wenych achosi un rhwystr i iddo i 
fyned a'i waith yn mlaen, penderfynodd fyn- 
ed i'r Ewenny ar ei Yr oedd yn gorff 
trwm, ac erbyn c d pen y daith yr oedd 
wedi gio. Wedi myned i dŷ yr Ynad 
dywedir iddo eistedd i lawr yn y ge . Pan 
yr Ynad i mewn a'i wel yn 
a'n dyw Teir iddo ofyn yn sarug iddo pa 
fodd. yr ; oedd beiddio eistodd yn eì dŷ ef. 
Cyfododd Mr. Jones ar ei draed, a dywedodd 
mewn modd prygnr, “Nid oeddwn yn medd- 
wl y buasai yn dd i wr boneddig i 
ddyn wodi no on el glun i lawr yn ei 
pan yn dyfod yno ar ei alwad ef;” ac 
gewnus d, ““er mor flin yw'r cluniau hyn 
yn awr, Tb ddant yn gallael fy nghynali i pan 
y y byddo uniau rhaì yn methu a'u cig 
“A wyddoch,” ebe'r Ynad, “a phwy 
dych yn many P” “Gwn ” ebe < Jones. 
Myn genyf, ” ebe'r n Ynad 6“ awdurdod 
i'ch carcharu.” «Nid heb oddefiad fy Nhad 
Nefol,” ebe be niau. Ar hyn ffromodd 
Ynad yn aruthrol, ac ol, ac yn ddioedi ysgrifen 
warrant i'w garcharu yn y gweithdy cosp- 
awl Bontfaen. bod Mr. Jones ar y 
Fillhr Aur, ar eì ffo tua'r carchar, dy- 
wedir fod calon yr Ynad wedi toddi, ac iddo 
anfon ar ei ol a'i ryddhau, a darfod iddo gael 


myned adref y noson hono ì orphwys. Yr 
oedd Mr. J. onos yn ddaro tyngedig â bo i ar. 
corfforol mawrion, yn neidaol od 


eg yn y bledien, gan yrhon y eMinid 6 ef an am 
flynyddoedd cyn ei farwolaeth. Y pangau a 
d yoddefai yn y ffordd hon oeddynt erwin 
iawn, ac yn parhau yn ddidor dros amryw 
ddiwrnodau, Er hyn oll, dywedir nad ym- 
ataliai rh wni ei orchwyl hoff, sef 
pregethu e efong l y tangnefedd, hyd y nod 
yr oedd Y mder eì a. loesion yn achosi 
dagrau heilltion a dwys ocheneidiau ,iddo, ac 
yn aml yn peri ataliadau cyffrous yn ei gyf- 


110 


JON 





lawniad o'r gorchwyl o b u. 


cad ei u. Ychydig 


Ach- 


mi. 


modd 

fy du y gaw 

Sanctaidd a LYN a'i ffyrdd 

En dirmyg e'r 
uogwyd 

o mewn undob a a 


iad ih 


ar ymd 

anghy ÌOo & gwrthod Neyy y au ($m- 
positsons) a ddirgymellwyd Y telerau anhep- 
Fy ymundeb ag Eglwys Loegr. Oyfaddef- 

fod genyf y pryd hwnw ac yr awr hon 

barch i'r gweinidogion EL a pharch- 
a Ond yyrwyddo c uyt neh â'r 
oll a'r cw cynryel yn y yn eddi 
Cyffredin, urddiad blaenorol, 
llyncu amryw Mynyd 


ostwng i lwyth o 
arddodiadau ereill, oeddynt gath fath cynnau 


wedi eu gan y gyfrait 
eglwys, fel, wedi ymyraeth dd ladwy, lwy, ndd 
allaswn y pryd h ac nad 


ddinystrio fy nhawe wch mewnol (yr Y ag v 
ddylai fod yn yn anwylach genyf na'm bywyd), 
nd th nei io drostynt, er imi trwy 
Dyn w fy nghyfrifiad a'm bywioliaeth, ac 
urddas ad ychwanegol. I 
wneuthur y cyfryw ddewisiad cefais fy ar- 
y pryd hwnw, nid trwy esiamplau dyn- 


ìOn ero En nao Fy oeiami da Hon 8 ì enill 
ereill i ddy esiampl i. on, , 
tystiolaeth b farw. 


diweddaf eich c wrth farw, 

— SAMUEL JONES. B ywarch, Chwef. 
16, 1696.” —Gyda'r llythyr hwn anfonodd ad- 

ysgrifiad o raì gofyniadau a gyfansoddwyd 
ganddo ôr 1655, pan y cafodd ei daer ell 
gan y Dr Davies, y Prif-ddeon, ac Esgob 
» Î dderbyn bywioliaeth, yr hon a 
gynygient iddo ef y pryd hwnw. Ar b- 

ryd anfonodd ad-y mwd t 

awn & ymmny dy ganddo at fraw. teilwng ag 
Noc nieyg wedi ei fwriad all- 

ei feddwl gyda 

rhai'n ì i'w 


y 
ef 
iragrith- 
yn 70 oed, a chafodd ei gladdu yn mynwent 

1 f Llangyn lle y dywedir fod ei 
fed ey y gos 
J o ger Ruth- 


an oedd, I eg. 
golwg ar G ìydf 


, EDWARD, Bathafarn, 
in, gedd weinidog nidog gy 'r Wesleyaid. Gan- 


wyd thafarn, yn y flwydd 
fodd y â NN 


Tm fantais o addysg foreuol di 
yn ysgol egol Ruthin, yr hon oedd un 
o'r ysgolion goreu yn Nghymru y pryd hwnw. 





JON 


111 


JON 





Ymddengys iddoddewis myned i Fanceinion 
yn foreu ì ddysgu trin cottwm 
ag ymddarparu i fod yn amaethwr. Yr 
oedd yn wr ieuanc o rodiad allanol gwastad, 
ond yn ddyeithr i gyfnewidiad calon a'r byw- 
y newydd sydd yn dylyn hyny. Yn 
ghapel Oldham-street, ceinion, o dan 
weini ogaeth J Parch. George Marsden, y 
dychwelwyd ef at yr Arglwyd: . Ar farwol- 
aeth ei frawd yn 1799, ar daer gais ei rìeni 
cystuddiodig efe a ddychwelodd adref, ac 
ymeefydlod d gyda hwynt yn Bathafarn ger 
uthin. Nid oedd cymdeithas gan 6B- 
leynil yn Buthin y pryd hyny, ond wrth 
ychwelyd o Loegr galwodd gyda rhai o 
weinidogion y Wesleyaid yD Nghaerlleon, ac 
ar ei ddymuniad taer cafodd addewid gan un 
Mr. Morley ddyfod Ruthin i bregethu. Tra 
yn myfyrio beth i wneud, ac yn gweddïo am 
i'r Arglwydd agor drws ì_anfon pregethwyr 
ei enwad ef eì hun i Gymru, derbyniodd 
1 U o gynadledd 1800 yn hysbysu fod 
u bregethwr i gael eu hanfon y flwyddyn 
hono i bregethu Cymraeg. Nid oedd ef yn 
hyddysg y pryd hyny yn ei iaith ei hun, o 
herwydd ei arosiad yn Lloegr. d wedi 
bod yn selog gyda chanu, gweddïo, a chy- 
nghori, o'r diwedd cymerodd destun i bre- 
thu. Efe oedd y cyntaf a ddechreuodd 
regethu ar ol sefy u y genadaeth Wesley- 
aidd yn Nyffryn Olwyd. Yn 1802, derbyn- 
iwyd ef i'r weinidogaeth. Yn awr daeth yn 
gy da'r ddau genadwr oedd wedi 
eu hanfon eisioes ir wlad. Pregethai yn am) 
yn yr awyr ». mewn ysgubonau, 
anedd, &c., a. byddai lluoedd yn ymgasglu 
i'w wrando ef a'r ychydig a gydlafurient ag 
ef. Yr oedd anwybodaeth y bobl yn fawr 
am danynt yr amser hyny. Rhoddwn yma 
un enghraifft allan o lawer. Mewn un dref 
yn Ngogledd Cymru anfonwyd cyoeddwr o 
amgylch i fynegi y gwnai dau o'r Wesley- 
ans$ bregethu mewn man priodol yn yr awyr 
Mron ad yn Ne chyf wydd 'a'r 
ythyrenog, ac yn gwbl anghyfarwydd a'r 
ì Meisnog Wesleyans, a waeddodd nerth ei 
Ben, ““ Fod dau WelsA lions ìi bregethu yn y 
dref heno!” Amawr yr ymgasglu a fu i 
glywed y llewod Cymreig yn pregethu. Yr 
oedd Mr.Jones, Bathafarn, yn un yn dechreu 
sefydlu yr achos gyda'r Wesle aid mewn 
llawer man yn Neheu a Gogledd Oymru, & 
chai dderbyniad mawr yn gyffredinol. Yr 
oedd eì ymddygiad boneddigaidd ac enill 
yn denu dynion o bob graddau ato. id 
oedd yn enwo fol pregethwr, eto yr oedd yn 
boblogaidd. aiei boblogrwydd oddiar 
ei sel, hawddgarwch, a'i dduwioldeb per- 
onol, yn hytrach nag oddiar drefn ei bre- 
thu, grym ei ymresymiadau, flysni ei 
daith, neu gymndoriad anianfryd. _ Derbynid 
unrhyw beth a ddywedai efe, pa mor ddi- 
addurn, gwibiog, ac anmherthynasol bynag 
e fyddai. Er hyny yr oedd eì bregethau yn 
llawn o Grist; ond diameu fol. ynddynt 
lawer o bethau na wnai neb o chwaeth bri- 
odol eu cymeradwyo. Cynghorai Mr. Wes- 
ley eì bregethwyr fel hyn: “' Pa beth bynag 


a erwch mewn llaw, ymdrechwch ei 
wei io allan.” Y mae hyn yn fanteisiol i 
regethwyr a gwrandawyr. mae gwir 
ddawn yn gynwysedig mewn llefaru pethau 
priodol a pherthynasol i'r testun, yn hytrach 
na rhedeg dros feusydd eang ac amrywiol, a 
dychwelyd Jj" llwythog o bob math o dry- 
sorau. On mae dirgelwch yn hyn, fod 
Duw yn arddel pregethwyr gwibiog yn aml 
yn fwy na rhai o eddfau cryfach, ac a 
ymboenant ragor i fod yn drefnus yn y gai 
a'r athrawiaeth. Wedi i Wesleyaeth ei 
sefydlu mewn llawer man yn y wlad, de- 
chreuwyd adeiladu capeli, ac yr oedd ganddo 
ef law neillduol yn y gwaith hwn. Yr oedd 
llawer o ddynion a mwy o sel na 
ganddynt am gael addoldai yn ddioed, heb 
unrhyw ddarpariaeth briodol ar gyfer y fath 
orchwyl pwysi . Peth hawdd oedd benthyca 
arìan ar lôg uchel, ond nid hawdd oedd talu 
llôg blynyddol, na dechreu lleihau corff yr 
arian. Ond yn mhen ychydig flynyddau daeth 
amgylchiadau arianol y capeli 1 wasgu yn 
arlethol ar gyfeillion llawer ardal, ac yn en- 
wedig ar y gwarcheidwaid. Yr oedd Mr. 
E. Jones a warcheidwad llawer o gapeli, 


ac fel y yr oedd y gofyn hawl 
arno ef gystal aY gydwarcheldwaid 
achosodd hyn ofìd mawr iddo. Bu yn casglu 
ddwy waith drwy G ac odd am- 


ryw ganoedd o bunau, ond er y cyfan bu yn 


golledwr yn y mater. Dylai y gofid agafodd 
ef ai gyfeilion oddiwrth U Ŵ heuc undeb 

ghymru yn rhybudd tragywyddol i 
bawb yD y tiri beidio adeiladu tŷ i Dduw 
heb fod naillai yr oll o'r arian mewn llaw 
cyn dechreu, neu o leiaf fod golwg am i'r 
capel fod yn ddiddyled yn fuan. Y mae hen 
ddyled ar gapel yn felldith drom. Yn y 
Rwyddyn 1810 cymer d ef at Fi Seison, yn 

ith peraiy iodd gyda chymeradwy- 
aeth a llwyddiant hyd ddiwedd eì oes... Dy- 
gwyddodd fod gormod o weinidogion ar y 


cylchdeithiau Cymreig i'r drysorfa orth- 
ol allu eu cynal; a'r canlyniad fu, iddo 

ef ac amryw ereill ag oeddynt yn 

o'r iaith Seisneg gael eu cymeryd i Loegr. 


Trwy Hn oll wodd ei dduwioldeb, ei 
ddefn A dioldeb, a'i barch, a chafodd yr Ar- 
glwydd yn dwr iddo yn ngwyneb 
pob ymosodiad mewnol ao allanol. Bu farw 
yn Leek, sir Stafford, Awst 25ain, 1837, yn 
y 60 flwyddyn o'i oedran, a'r 35 o'i weini- 


dogaeth. 

ONES, MORGAN, oedd weinidog y Bed- 
yddwyr yn Abertawe. Ganwyd ef o gylch 
1662, yn fuan ar ol dechreu yr erledigaeth 
danllyd a ganlynodd hir. Yr oedd wedi 
gweled a phrofi cymaint o drallodau yr am- 
ser, a chlywed hefyd am ofidiau ei dad a'i 
daid, ac ereill, y rhai oeddynt yn cael eu her- 
lid, colli eu meddianau, a'u carcharu o bryd i 


bryd, fel yr oedd ef trwy ras ein Harg! dd 
Iesn Grist, wedi ei ddyddyfnu yn r yfodd 
oddiwrth y byd drwg presenol a'i wagedd. 
Dywedir ei fod unwaith mewn cyfyngder 
mawr wedi myned ìi weddïo i'r ystafell tu 
oefn i'r tŷ. Yr eedd arno dair punt i ryw 











J ON 112 JON 
ddyn, yr hwn oedd yn by ei roddi' ei awydd mor angherddol am weled ì 
ngharchar, neu roddi ith arno, y ar grefydd, fel, pan nad oedd gîo ond plent- 


thalai ar y cyfryw ddydd ; cyfyng iawn oedd 
arno, heb wybod pa lei gael yr arian, a'r 
dydd wedi dyfod; efe a aeth i ystafell 
tu cefn. i'r Ŵ i weddïo am waredigaeth, fel 
na chai yr efengyl ei anmharchu ddo ef, 
&c. Yr oedd pobl y tŷ yn barnu ei fod wedi 
myned i weddïo ar ryw achos. Tra yr oedd 
ar weddi galwodd un wrth y drws a gofyn. 
odd am Mr. Jones. Atebwyd nad oedd ef 

o ar y pryd, ond eu bod yn ei ddysgwl ar 

. Dywedodd yntau fod ar Mr. B. eisieu 
ei weled ar frys. Pan ddaeth ef i'r tŷ o 
weddïo, dywedwyd wrtho fod Mr. Sylvanus 
Bevan wedi anfon am dano. Un o'r Oryn- 
wyr oedd Mr. Bevan, a siopwr mawr yn y 
dref. Aeth Mr. Jones ato, a phan welodd y 
gwr ef dywedodd fel y canlyn, “ A ddaethost 
ti, Morgan Jones; 5 ydwyf wedi cael gor- 
chymyn gan Ffrynd Picard, o Barnstaple, i 

uitia Lewis Thomas bob o ddwy bunt; 
mi roddaf i y pedair punt i tì, os gofalu di i 
dalu Lewis Thomas;' felly y rhoddodd efe 
hwynt iddo, ac efe a dalodd ei dair punt 
dyled wrth ydydd; a phan welodd ef Mr. 
Lewis Thomas efe a ddywedodd wrtho y 
cyfan, ac fel y darfu iddo wneud yn eon ar 
bunt o'i arian ef. Gorfoleddu a diolch a 
wnaethant eill dau. Yn amser Mr. Jones 
aeth amryw o'r aelodau i America. Pan y 
bu efe farw cafodd ei gladdu wrth addoldy y 
Presbyteriaid yn y dref. “ 

JONES, SAMUEL, oedd weinidog gyda'r 
Annibynwyr. Ganwyd ef Gorphenaf y 10fed, 
1817. Ei rieni, John a Margaret Prichard, 
oeddynt grefyddol, ac o herwydd hyny yn 
barchus. Gofalent am ddwyn eu plant ìi 

y mewn nydd rao o duw eu dadau. 
uel oedd yr ieuangaf o honynt. ì 
iawn o fanteision dysgeidiaeth â gafodd 
ddiwyllio ei feddwl pan yn blentyn, oddieithr 
yr hyn adderbyniodd yn yr ysgol Sabbathol, 
ac yn y cyfeillachau teuluaidd ac eglwysig. 
Dywedai am ei ddyddiau boreuaf, ““ Cefais y 
fraint anmhrisiadwy o gael fy nwyn fyny 
mewn teulu crefyddol, a'm magu ar fronau 
eglwys Dduw ; yr wyf yn ddyledus i'r naill 
a'r llall am filoedd o gynghorion a chyfar- 
wyddiadau gwerthfawr, y rhai na fydd i 
flynyddau fy oes eu dileu oddiar fy meddwl.” 
Yr oedd seiat plant mewn bri mawr y pyd 
hwnw, ac efe a ystyrid yn flaenor, & - 
ddai yn mysg ei gyfoedion yr add- 
Ìwyndor a'r hi wsedd a'i gwnaethant mor 
gan filoedd yn y byd crefyddol wedi 
byny. Enillai serch ei gymydogion, &c an- 
fynych yr elai pregethwr dyeithr heibio i 
dolyddelen heb sylwi ar y bachgen pen- 
felyn, llygad-siriol, a yfai yr ymadroddion 
mor awyddus o'u genau. “A'r bachgen 
Samuel a gynyddodd, ac a aeth yn dda gan 
Dduw, a dynion hefyd.” 1 Sam. ìi. 26. Der- 
byniwyd e aelod eglwysig lonawr 6, 
1893. Ymaflodd yn ngwaith ei Arglwydd 
gyda difrifoldeb ac egni mawr. Bu yn 


us i gasglu rhai i'r ysgol Sabbathol, a_chy- 
merodd ofal un o'r nebarthiadau, Yr cedd 


ddiant yr achos yn eu 
plith... Wrth ganfod ynddo gymaint o ar- 
wyddion duwioldeb diffuant, hwylusder 
dawn, a syched am wybodaeth, penderfyn- 
odd yr eglwys a'i gweinidog roddi anog- 
aeth iddo ì ddechreu pregethu; ac yn mis 
Mawrth, 1836, traddododd ei bregeth gyntaf 
yn gyoeddus. Yr oedd erb yn rhwng 
l8B 19 oed. Wedi iddo ddech eu troi mewn 
cylch mor g' us, teim yn ddwys o 
herwydd ei ddif g mewn dysgeidiaeth. Ceir 
llawer mor ddiffygiol ag d yntau, ond 
ychydig sydd tU teimlo i'r un dau ag ef 
oblegyd y fath anfanteision. mae gwyr 
ieuainc o gemeradwyaeth a dawn derbyniol 
yn rhy dueddol i gymeryd eu denu gan 
eglwysi amddifad i'r weinidogaeth santaidd, 
n gredu fod dawn ddigon i wneud i 
Fyny am bob diffyg arall, ac yn gorfod teimlo 
weddar. Gan nad oodd yn ddigon o. ysgol. 
weddar. nad oedd yn no ysgol- 
aig ì wynebu am dderbyniad i'un athrofa, 
penderfynodd gynilo ei arian er mwyn cael 
myned am flwyddyn neu ddwy i ryw ysgol 
nes tyfu i'r taldra gofynol i sefyll ger bron 
dirprwywyr coleg. Bu yn ddwy da'i 
alwedigaeth; ac wedi iddo lu y cwbl a 
feddai yn nghyd, ymadawodd a Llanberis yn 
Nadolig, 1837, a chyfeiriodd ei ffordd tua 
Marton, swydd Amwythig, lle yr oedd 
1 flodeuog o dan ofal y diweddar Barch. 
ohn Jones. Yr oedd gan ei athraw barch 
mawr iddo ; a'i farn am dano ydoedd, “ei 
fod yn dysgu yn gyflym, yn gwneud defnydd 
o foreu eì amser, ac yn debyg o wneud dyn 
defnyddiol.” Y mae yr athzaw hawddgar a'r 
myfyriwr serchog wedi ailgyfarfod erb 
hyn yn mro y llawenydd pur. Ar ol treulio 
eu dydd byr i ben, y maent yn cydfwynhau y 
wobr addawedig i'r gweision ffyddlon, Yn 
ystod y flwyddyn 1840, gwnaeth lawero ym- 
drechiadau am dderbyniad i athrofa Aber- 
honddu; ond er ei ddiwydrwydd diorphwys, 
methodd a_llwyddo. Yr oedd ganddo lyth- 
yrau cymeradwyaeth gwell na'r cyffredin ; 
ïe, llawer gwell na rhai a. dderbyniwyd pan 
wrthodwyd ef. Yr oedd ei nodweddiad. fel 
Oristion uwchlaw gradd yn ac yr, oedd 
wedi cyraedd y ol o ddysg. 
Profa gweddill eì oes fer mai anfynych y ì'r 
ymgeisydd mwy teilwng yn curo am dder- 
mad wrth ddrws un coleg. ymdden 
eì de u, yn ngwyne siom , 
yn y dyfyniad canlynol :—“ Derbyniaislyth. 
Aberhonddu yn fy hysbysu nad oes der- 
yniad i mi yno. Mae hyn yn siomedigaeth 
mi, ac yr wyf yn isel iawn fy 
meddwl o'r herwydd. Yr oedd eu haddew- 
widion mor deg 1 mi, fel nad oedd amheu- 
aeth a | m FAU na chawn fy nerbyn, ond 
ì mi 1 fyny a'r cym erau ol. 
Ond ah! nid felly ymddyg d hate, 
Pe cawswn fy ngalw yno a'm holi minau 
yn analluog i'w ystyried 








JON 


— 


fâau ereill, ond m ddygwyddodd fod lle yn 
un o honynt ar y pryd. 
8ìomedigaeth ; rhoddodd i 
am gael derbyniad i athrofa, a phenderfyn- 
odd droi allan i'r maes fel yr Oyn ei ewbl 
am ng oi lafurio. eì 
ymadawiad a “Marion, bu yn llafurio yn 
chester, Din. awddwy, a Bethel ger- 
Bala. Dy welodd ì'r ysgol, ac ar- 
osod mo ychydig osau. Ymwelodd 
brydol a Bethel, & g]erbyniodd alwad un- 
o eidfa yno i ymsefydlu 
eu pHth Ya Mehefin, 1840, aeth how. 
i weinyddu yn lle eì frawd, U,hwn fu yn 
treulio amryw wythnosau yn chester, ac 
ei wlad enedigol. Bu yn Sirhowy o Me- 
efin 19 hyd. Medi lann tod ei arosiad 
yno bu yn o a anus, 
a bu yn foddion i adfywio teimladau yr 
eglwys a'r gynulleidfa; a chyn ei ymadaw. 
iad, cafodd yr hyfrydwch anrhaethol o weled 
agos i bedwar ugain yn dyfod yn mlaen i 
ymofyn am ei lle yn nhŷ Dduw. Ar ol ei 
dychweliad o Sirhowy, treuliodd ddau fis 
yn Bethel. Yr oedd yn mawr hoffi cyfeill- 
lon yno; ond gogwyddwyd ei feddwl, gan 
ddau zeu dri o amgylchiadau, i fwrw ei goel- 
bren mewn rhan, arall o winllan. ÌL Ar lwydd. 
Credai y gallai fod yn e ol mewn 
rhyw wdd Cafodd gr e ad u gon am- 
ryw e 811 dder w ynt; 
ond yr oedd ei feddwl y ms ei dueddu at 
Maentwrog a Llan Ffestiniog. Daeth yno 
Tachwedd 21ain, 1840, i aros dros ychydig; 
derbyniodd eu gwahoddiad; ac ar y 27ain o 
dechreuodd ei weinidogaeth yno. 
Dengys y lyfyniad ea ol ei yeimladau 
ynngwyneb yramgy u:—“ 
wyf yn dechreu fy ngweinidogaeth yn Maen- 
bwTOg. O Arglwydd, rho dy sel ar fy llafur; 
rho lwyddiant i mi; llanw fi a'r Ysbryd 
Glân, fel y llanwyd y Blaenor mawr pen m 
myned ì'w waith; fel y llenwaist, y llwydd- 
aist, ac y bendithiaist yr apostolion, gwna a 
mi. Cymorth fi lle yr wyf yn wan, Dysg 
fi ì ochelyd, lle yr wyf yn ryfygus. Corona 
fi a doe ineb, deal, barn, ddyd i lan 
goreu yr efengyl, megys a er, sel, 
pwyll, cariad, ysbryd cyoeddus a hunan- 
ymwadol, fel y gellir dywedyd wrthyf yn y 
iwedd, “Da, was, da a ffyddlon.” a fy 
nymuniad drwy Iesu Grist, y Ceidwad ac 
awdwr y cymod. Amen.” Yr oedd hen 
gapel ntwrog mewn lle mor anfanteisiol 
8 phe buasid wedi ponderfynu wrth adeiladu 
nad oedd neb i gael dyfod ìddo ond yr ysgafn 
ei droed a'r hir ei anadl. Penderfynwyd 
adeiladu addoldy newydd yn mhentref n- 
twrog. Yr oeddid newydd ddechreu adeil- 
alu pên ddaeth ef yno, a gohiriwyd ei neill- 
d ì waith y weinidogaeth hyd amser 
agoriad y capel newydd. Mai 26ain, agor- 
wyd y capel. Gwelir ei deimladau ar y pryd 


118 


JON 


ngwyneb y dyfyniadau hyn :—*“ Mai 


yn 
24ain, hwylusdod heddyw mewn myfyrdod. 
Nid wyf yn teimlo cymaint o wasgfa ar íy 
enaid ag a ddymuwn o lawer erbyn yr urdd- 
iad. O Arglwydd, dwg fi i'm lle; a bydded 
fy urddiad yn unol a'th feddwl.” _ “ Mai 
26ain :— Dyma y diwrnod mawr wedi dod ; 
meddyliais lawer am dano. Hedd yr 
wyf yn grynedig yn meddwl cymeryd arnaf 
Waith 1 mawr y weinidogaeth, er aint yw 
fy llesgedd a'm hanmherffeithrwydd.” Rhaid 
i bob gweinidog dalu treth am fod mn ffydd- 
lon, sef gwneud gelynion iddo ei hun. Ni 
bu y cyfaill Jones heb gael teimlo hyn i 
raddau; ond a oedd cymaint o ysbryd cref- 
ydd yn yr eglwys, a chymaint o wir ddoeth- 
ineb m ei swyddogion, fel yr edrychent am 
iddo fod yn ddiofn wrth weinyddu cyfraith y 
tŷ. Ar y cyfan, gyrfa esmwyth a hyfryd a 
gefodd. Caniatawyd iddo gael marw cyn i 
WT680 dd cariad cyntaf yr eglwys oeri. 
Gweithiwr difefl ydoedd. mae yn awr 
wedi gorphwyso oddiwrth ei lafur, a'i hôn 
yn felus. Yn mis Hydref, 1843, cymerodd 
daith drwy ranau o siroedd Amwythig & 
Threfaldwyn ì gasglu at addoldy Saron, 
Ffestiniog. Pan ar y daith, teimlai ryw 
boen dyeithr wedi sefydlu yn ei ben; ao fel 
yr elai yn mlaen, chwanegai y gofid. Yr 
oedd yn teimlo ei hun wael iawn yn 
Nghroesoswallt, a phenderfynodd fyned i 
dreulio y Sabbath at Mr. James, Llansaint- 
ffraid; ac ar y Sabbath hwnw y pregethodd 
ddiweddaf. Ei destun y boreu oedd, “'* Rhaid 
ì mi weithio gwaith h hwn a'm hanfonodd, 
tra yr ydyw ydd : y mae'r nos y- 
fod, pan na ddichon neb weithio.” Am yr 
oedfa hon, dywed Mr. James, “* Yr oeddwn 
yn cael Au nheimladau ddrylliog wrth 
wrando. Yr oedd eì ddull mor ddifnifol ac 
effeithiol fel yr oedd ei wrandawyr bron yn 
foddfa oddagrau.” Treuliodd y prydnawn yn 
y yagol, ac yn yrhwyr grego odd oddiwrth 
tth. vi. 10: ““ Deled dy deyrnas.” Bu yn 
fyr iawn, oblegyd nerth ei gystudd. Wrth 
erfynu y, bregeth hono, yr oedd yn gorphen 
a iad swydd hono yr oedd ei enaid 
yn yfrydu l. gyraet rtref 
nos Fawrth ganlynol. edi i'r clefyd or- 
phen eì waith, ni theimlai boen neillduol yn 
un rhan o'ì gorff. Yna efe a. ymollyngodd i 
ymddyddan a'i gyfeillion am ryw bethau 
angenrheidiol; “trefnodd ei dŷ; gwastad- 
haodd ei gyfrifon; a dywedodd, “' Nid oes 
dim arall o bwys.” “'Ymae pob peth yn 
Goleuwyd ei ebpryd a chafodd 
ddiwrnod cyfan i ganu ffarwel a'i gyfeillion, 
Yr oedd ei ystafell ar ddydd ei farwolaeth fel 
levee. Deuai y naill ar ol y llall o'i gyfeillion, 
a derbyniai hwynt a llaw estynedig, ac a 
gwen siriol dywedai wrthynt, “ el, 
gyfeillion ; a brysiwch ar fy ol.” “Yr wyf 
myned; cyfarfod da i ni yr ochr draw.” 
“ Byddwch byw y dduwiol awn, a gwyl- 
iwch dynu un blotyn ar yr achos.” 
gyfeirio at ei weinidogaeth yn eu plith, 
i nad llawer o bregethau a elwir 
yn bregethau mawrion a bregethodd efo 





JON 


114 


JON 





iddynt; ond ei fod wedi ymestyn at fod yn 
syml ao yn hawdd ei ddeall, ei fod wedi 
gofalu am fod tuedd ymarferol yn ei holl 
weinidogaeth, ac os nad oedd tuedd yn ei bre- 
gethau i wneud lles i'w wrandawyr, nid 
oeddynt yr hyn a amcanai efe iddynt fod. 
Yr oedd efe yn gyfaill trwyadl a 

uliai lawer o amser mewn Yr 
oedd yn hawdd gwybod wrth weled yr en- 
einiad santaidd ar ei lafur cyoeddus ei fod 
yn adnabod teimlad y Salmy , “ Minau 
nesâu at Dduw sydd ddai mi.” Yr oedd yn 
fyfyriwr diwyd. Treuliai lawer iawn o'i 
amser ìi ddiwyllio ei feddwl a chasglu gwy- 
bodaeth. * Fel pregethwr, yr oedd yn 


os crefyddol yn ei holl 
ranau ar ei feddwl yn barhaus. “' Bu farw 
yn nghanol ei ddefnyddioldeb o fynwes yr 
eglwys a'i gyfeillion. Yr oedd yr oes yn 
dysgwyl am danoi fod yn un o'i dynion 
penaf. O! cymylau a thywyllwch 8y d o'i 
amgylch ef; cawn wybod ar ol hyn. 


rhan fawr & gwei nrygioni yr am- 
geroedd hyny. Yr oedd. ef 


yn elyn croes 
Crist! Wedi freulio blynyddoedd fath 
o flaenor mewn pechod, daeth Mr, Bryan i 


yr 
Mr. E. Jones yn uchder ei foddlonrwydd 
us. pregethwr a draethai am 

wrion weithredoedd Duw, oddiar Actau ii. 


11. Aeth amryw o gyfeillion y chwareuwyr 
i wrando; pan ddeallwyd hyny digiodd am- 
ryw o'r cwmpeini urus, a odd 


awd trwm ddisgyn . 
wrando ar Mr. Bryan. Deallodd llawer o'r 
oferwyr fod y pregethwr wedi bod flynyddau 
nm ol yn dylyn amryw chwantau pechadurus 
el hwythau, gan sefyll ffyddlon yn 
ngwasanaeth y diafol; ond trwy ras daeth 
cyfnewidiad mawr ar y galon a'r fuchedd. 

angoswyd '' Fawrion weithredoedd Duw ” 
arno ac ynddo. Oafodd hyn argraff ddofn 


ar y gwrandawyr, ac yn neillduol ar Mr, 
Jones. Yn yflwyddyn 1801 y bu hyn. Ar 
ol treulio agos ìi flwyddyn heb glywed cy- 
maint ag Ln bregeth, aeth i Oorwen i 
wrando Mr. Bryan 1 ail waith, er fod un 
o'i gyfeillion wedi dyfod a thestun iddo i 
wneud suiertud nos dd,—yr oedd, a'u yn 
gryn y. p wn ; dywedodd wrth 
ei ì ai fod yn wriadu myned i wrando 
pregeth Mr, Bryan y Sabbath hwnw. Pwno 
y pregeth oedd, “' Y dyn heb y wisg briodas 
ganddo.” Effeithiodd y gair yn fawr arno, 
a defi ymofyn- 


Arglwydd od sydd & awy y grodu, efs 
yc gy u, efe 

aai o a ioi weldio yn gydd da ed wedi 
ei gymell ìi bregethu yn gynorthwyol, de- 
chreuodd ar y gwaith yn 1803, ac aeth i'r 
weinidogaeth deithiol yn i flwyddyn 1804, 
pen y penodwyd ef ì sir on. Yr oedd ei 
rofedigaethau yn fawrion oddiwrth ddiafol, 
a chymerai hwynt oll fel ceryddon am y 
ffyddlondeb mawr oedd wedi ddangos yn 


ngwasanaeth pechod. Di i y gelyn- 
yn ato yn aml, a chan do fid mawr yn ei 


erbyn ef; ond trwy ras gorchfygodd, gan 
ddiffodd holl bicellau d y FATH Un 
flynedd ar ddeg u m alluog i deithio; 
ond nm ystod ymor yr hwnw llafuriodd 
yn Neau a Gogledd Oymru da chymerad- 
wyaeth. Yr oedd ei ffordd ì yynas nefoedd 
drwy lawer o orthrymderau. Gorfodwyd ef 


o herwydd diffyg iechyd i fynod yn uwchrif 


eì daith mewn h 
naturiol, dawel, ddi 
D ir ei fod yn 
Ê ei lais yn hytrach yn wanaidd. Ym- 


agos H Lanelwy, Ebrill 16fed, 1838, yn 693 
wy 


34 ofl doedd. 
NES OEA nh ping 5 
wyr, ao aelod o eglwys Mr. Myles. 
mae Dr. Walker dyweyd ei fod yn gwas- 
anaethu eglwys Laleston, ger Penybont-ar- 
Oger. ebygol yw iddo 
eriad, neu ìddo gydffurfio, fel 


Rees's Ngweo fort ên Wales. 
J ONES, E U 


Trefnyddion Calfinaidd. Yr oedd byw 
mewn syddyn ardrethol yn mhl ledrod, 
m sir Aberteifi. Efe ydoedd y Parch. 

. Jones, gyeinido yr Annibyn yn 
Nhrawsfynydd, sir Feirionydd, a'r Parch. 
Theophilus Jones, gweinidog y Trefnyddion 
Calfinaidd yn sir rteifi. Yr oedd Mr. 


Evan Jones yn bregethwr derbyniol a chy- 
TN Dywed, hynod o brofiadol ac ysgrylh 











JON 





116 


JON 








cofio ei glywed yn fynych, a yr wyf yn oofìo | artal 


imi gael. on unwaith pan yn 
ddeg oed i'w gyfarfod, nghylch saith mill- 
tiro ffordd, pan yr ydo oed dd yn ynd fy 
nhad; ao y mae petdefy 8 welai 
ac a gl tro hwn yn nards ar fy meddw. 
hyd Ed Byddai Evan Jones yn arfer 
dywedyd wrth ei feibion, William a_ Theo- 
philus, am beidio dyweyd eu dychymygion 
eu hunain wrth bregethu, ond i egluro y 
i'w gwrandawyr. Efe a barhaodd yn 
fyddlon hy d ei farwolaeth; nid ydym yn 


hysb. 8 o'r pryd y bu hyny. Beìydt. 


einidog y Bed 
wyr yn ' ŷr oedd yn en 


Tongwynlau 
o ardal Llanymddyfri, a chafodd ei dderbyr 
Nghwmsarnddu gan yr Hybarch Timo y 
omas, o A rduar. Dech uodd nM aì 
anwyl gyfaill, y Jo organ, y 
yn, bregethu y flwyddyn ganlynol (gef yn 
1808), a 'F harhaodd Mr. Jônes yn ffyd 
derbyniol i bregethu gartref ac ar gylch. Yn 
y flwyddyn 1814, ar adeg corffoliad yr eglwys 
yn Nghwmsarnddu, odd Mr. Jones ei 
neillduo yn fugail iddynt. Ar ol eu gwasan- 
aethu am dymor yn llwyddianus el y cyfryw, 
ac wedi priodi â merch barchus o'r , aeth, 
er mwyn r] rhagor o ddysg, i Athrofa y Fenni, 


oedd yn beth anarferol, trwy ei fod yn 
Fe Gy yn ordeiniedig. Bu am pl o 


En A yr 


Tf Micah Thomas, a dm 
bathol Mr. Jones yn fendi bwysig yn 
cylchoedd am y tymor hwn. trofa, 
mentrodd Mr. Jon es ei hun yn llaw Rh dwyr 
iaeth i Liverpool, at nifer fechan o Fedydd 
Cymreig, A rhai a addolent mewn ystafell 
anghyoed ac nid oedd ond pob digalondid 
o'i flaen. Methodd y duwinydd enwog J. P. 
Davies, o Dredegar, a gwneud nemawr ddim 
yno; ond Daniel J ones oedd y right man ên 


the rigM place gyda golwg ar Live , yr 

gi a brofwyd eglur. Ŷr oedd ei ai yn 
be cAn ddi-ildio, a'ì 

fysdeau! i 6 in braidd yn ang yd- 


Bymudodd y yr Arch o un man i'r 
HS Yn ei amser ef, a'chafwyd Ararat gyfleus 
w gosod i lawr yn y Great Cross Hall 
Street, reel, llo y mae addoldy 6ang ac hardd yn 
gofadail o y yn sel. Mr. Daniel Jones. 
mae erb eglwysi eì ereill yn y dref & 
Birkenh Te Trwyth w edi tori allan, i fesur 
mawr, ar o el had da hauwyd ganddo ef a'i 
olynwyr. B yddiodd yma ganoedd lawer, yn 
forwyr a , â bu yn hynod ofalus am dm 
canoedd dyfodiaid a ddeuont'i i 'i Liverpool. Bu 
yn foddion i osod amrai mewn sefyllfaoedd da, 
& daeth rhai trwyddo yn uchel yn y byd, a 
chawsant gymorth i anghofio eu cymwynas- 
wr , tra ymae lluaws yd heddyw yn 
anwylo eì ' goffadwriaeth. Ni ddiangodd o 
Liverpool heb ei drallodion; ond y penaf 
oedd claddu ei unig fab, Mr. Ebenezer Row- 
land Jones, yr hwn oedd ddyn ieuano tra 
galluog, dysgedig, & duwiol, ac wedi dechreu 
arfer eì ddawn f; pregethwr gyda derbyniad. 
Yr oedd oolli Ebenezer i Mr. Jones yn gyf- 


lled yr enwog CG Gomer ar ol ei anwyl 

Ieuan ifane y illiams, o Drosnant, ar ôl 
ei Bona o” Ddysal. Wedi llafur maith a 
llwyddianus, wele Mr. Jones yn ymadael, ao 
yn y flwyddyn 1841 neu 1842 y yn ymsefydlu 
Bynedd mown ac ar ol bod yno am tua dwy 
edd mewn, efe & symudodd i'r 
Felinfoel, o gyl 1844, lle y bu yn foddion 
Lnelnau yr achos i agwedd fl Yes ar ol prof- 


amser hwn 
CY dddodd glag diad troi Har yorol o emynau at 


wasanaeth enwad y h , yJn nghyd a 
chyfrol fechan o'i Fred 


y mae yr iaith 
Gymraeg yn ei choe y 


der a i hogïardon penaf 
i| Mi. cydgyfarfod. O'r Vn eym eto, cawn 
ones, 


1853 ud i eryd 
gofal. bagad A aidd Ainon, y, Tongwynlas as, ll ey 
iod; ddiwyd a nharchwe gyda gyda bwyal 
dymunol hyd ei farwolaeth, heb fod yn faich 
hefyd Cyddws h dwch i bod dyn da. Yma 
i godi Beisni 
Dotaithol, w' a chapel hardd. Yr oedd Mr. 
ones yn un o wr feibion yr awen, ao fe 
enillodd wobrwyon lluosog am ei lafur. Fel 
yn, yr gyda'r mwyaf caredig; fe 
Cristion, yn ddiargyoedd; ac fel pregethwr, 
U oedd yn anghy lam ei felusder—ei 
thau yn dda, a'i lais yn anarferol beror- 
iaethus. Cysegrodd ei ddeall mawr, ei 
wybodaeth êang, ei dyb a ag an a'i sbryd 
boneddigaidd, yn amser Bir, yn 
gwbl er daioni crefy ít a. : byi Ac er prawf 
nodedig o boblogrwydd Jones yn y 
weinidogaeth, cawn iddo bregethu mewn 
mwy o Gymanfaoedd na neb arall yn ei 
amser ef. Yr oedd yn un o'r gweinidogion 
mwyaf gofalus am ei braidd, a chawsant gan- 
ddo o ddidwyll laeth y gair. Gadawodd 
weddw oedranus, ac un ferch, nghyd ag 
wyrion amryw, ar ei ol. erch iddo ef 
oedd Mrs. Roberts, , graig gyn gyntaf y Parch. 
. Roberts (Nefydd), Blaenau Gwent. Gor- 
henodd yr hen frawd doniol hwn ei yrfa 
ith mewn tangnefedd a gorfoledd, ar 
ol ol ychydig oriau o gystudd, yn T6 mlwydd 
ol pregethu y Sul blaenorol mor 
iddo ef a' dy ylsnwadol ag arferol. Darfa 
a'r fiwyddyn 1862 u 18 
i'r byd tua'r un amser. Y in oedd 


dylanwad, cd & rydd, a p . Jones 
yn ei d petrusder am 
gael iddo mebrwnt lluosog, yr hyn a 


darllenodd eddi 
Pad, J. y d, Ebenezer, Mo thyn, mew 
ae toddedig 14awn. Yna clud! wyd ef o'r ty 


Ainon diaconiaid, a c& darllen- 
PH y MATH 


en gyfa in yrofedl 
yonos am 40 myr ml iedd, mn ddyledus am. 
hwy y mae oyd 


ggortreif bardd edi hyny, 


cyn Tn A. D.D. â Ax mf 
dwy y bigo th Moi gy cyu idaaol i'r amgylch- 


bed 
ad menydd Dowlais, ac Byand 





JON 


au —_— 


o p Abercanaid. Yna gadawyd yr hen batriarch 
Jones i orphwys yn ei ysiafel dawel hyd y 
dydd y gelwir ef 1 y newi marwoldeb am an- 
farwoldob bythol. Yr oedd Mr. Jones, ar 

lawer cyfrif un o brif enwogion êl oes. 
Rhoddes ei cyn Talar, ei boblogrwydd, a'i lwydd- 
iant mawr am tua 250 a yn Liver- 
pol. achlysur i'w enw f berarogl am 


wr oes & chenodlae 
JONES, D “<Grweinidog yr Annibyn- 





wyr yn Nbroffynon, sir Fflint. _ Brodor oedd 
ef mewn lle o'r enw Gwern Newydd, î Ŵ 
fferm yn mhlwyf Llanfair o'r Llwyn, Hydref 
ob ant, chwech o feibion a_ thair o ferched. 
Ymdden 8 fod cre refydd wedi dyfod yn foreu 
hir. Yr oedd wedi hanu o deulu cyfrifol yn 
y byd, a_ theulu syn yn dd a thra defnyddiol 
odraeth, ae'r fam” yn eu hyfforddu yn 
sg ac athrawiaeth yr Arglwydd, fel nad 
fen y ffordd er iawn dreiddio at wirionedd yr 
l. Anfonwyd ef i'r ysgo 8gol gyntaf aty 
bedr John Jones, mab i'r P Jonathan 
fu farw eì athraw tua deng mlwydd oed. 
Aeth wedi hyny i'r at y Parch. S. 
Bwlch groes ar y pryd, yn un o'r ca Sn 

Jedd dan d, ofal, lle yr arosodd am tua 
dya ony hanos am oed. Wedi 
hyn nid Oes gnanes am dano am tua 

eddu 

y y daelh. at ui grefydd ao y derbyn 

iwyd ef yn aelod o eg Efe & 


Llandyssul, gir Aberteifi. Ganwy 
14eg, 1800. Yr oedd efe yn wythfed o naw 
i'r teulu hwn, a'i fod wedi parhau ynddo yn 
i. eglwys Dduw. dai y tad yn cadw 

wedi ei adael ar ol er eu gosod ar 
Jones, Rhydybont. Yr oedd Mr. Jones pan 
Griffiths, Horeb, yr og & gadwai ysgol 
flynedd. Yr oedd hyn yn ystod 1821 a 1829. 
ym yn barnu mai eM, 
ddywedai, m. mewn cyfeiriad a at yr amgylchiad 


My y teimlai yn mhell cyn, mm am- 
ath eî efo i i drugaen wn a'r ê 
“ «< Cefais, trwy Duw, fyn byn ysg - 


Tr su YA grfor a phob moddion 
i dŷ yr wydd i er a phob moddion 
o y ac a'm cynghorent beunydd i ofni ei 
enw a chilio oddiwrth ddrygioni. ._D edent 
on, al “ Cadwed dw gnoga ein gor 


a'th holl galon; ac nac is ymyr ag i'th dasell 
d; hun. dy holl ffyrdd cydnebydd ef, ac 
ele a h ordda dy “niad Gwnaeth y 

& wastadol, yn us a dir- 
dlaidd, Yrgraff u ar fy m dwl na ddilêir 
yth. 'Gwnaethant i mi wylo chwerw 
uwchben fy nghyflwr colledig î pechadur 
deed erfyn Duwe a thaflu fy hun i'r llwch at ei 


erfyn am oì drugaredd a'i ras maddeu- 
ol trwy Iesu Grist bod fel hyn am 


ryw t o amser mewn gwasgfa am fy 
nghyflwr, arweiniwyd fy meddwl aî y geir- 
iau, “ Deuwch ataf fì bawb ar sydd yn flin- 
derog ac nmladd Fy 

arnoch.' eimlais un yn y fan yn cael 
rhyddhad, a'm beich yn myned ì lawr, a 


ar lech ìloni Gobeithia 


116 


& mi a esmwythâf 


JON 


uogwyd fi i wyno fy enaid i'w law, 
jm w yn Ny o nedduu ei hun. 
Ynddo ef y mae fy holl obaith yn cyfarfod, 
ac ar 5 diant ei aberth yn unig yr 
yn gorphwys am faddeuant o'm pech 
chymeradwyaeth ger bron Duw.” Y mae ) 
Md wrth yr dion blaenorol a 
r. Jones er yn leuanc yn greadur ne 
gyfol o any yr argraffiadau oedd ar ei feddwl 
o honynt eu eu hunain, nac o hono ef ei 
Bun, nac hŷ unlle ond o Dduw, ac y maent 
i'w gwerthfawrogi fel arwyddion anwadadwy 
o bresenoldeb Duw mu y galon. Yn ystod 
yr amser y cyfeiriwyd ato yn barod, pan oedd 
efe mewn gwasgfa am el wr, ac ofn a 
gobaith yn ei ddirdynu oddifewn, y derbyn- 
1wyd ef yn gyflawn aelod yn Horeb. Yr oedd 
hyn yn rhywle o'r fl ddyn 1823 i'r flwydd- 
yn 1824, ao yntau o ar ddeg i bum- 
hu ean mlwydd oed. Yr oedd efe, fel y y dangos 
, Wedi cael manteision sg 
o'r fath ag oedd i'w cael yn y cymydo u 
cyfagos yn flaenorol. Ond dechreuodd feddwl 
yn awr am fyned i'r Neuaddlwyd, Rhydych- 
ain y parthau hyn o'r wlad, lle y byddai 
gyn ffarmwyr ac ereill yn myned i or- 
gaen o eu haddysg. Rhywbryd yn nechreu 
ydref yn ) yn y wydd 1324, wedii i'r cynauaf 
d, & phob darpariadau angen- 
r cidiol mis Myd Pnnberh a Bill a dillad ar gyfer y 
fri mis dyfodol gael eu gwneuthur ì fyny, 
cychwynodd i'w daith ar gefn un o'r ceffylau, 
a holl angenrheidiau y dyn oddiallan. godd, eu 
pynorio mewn ffetan o dano, ac un o'i 
ei ddylyn. Y peth cyntaf oedd ganddo 
l'w wneud wedi gweled yr athraw, a thalu 
ymweliad a'r ysgo yn ytŷ a'r to Tis gallwn oedd 
wilio Mm le beyd en i letya. 
d enw y drigfan i'r hon y y 
grïo ach ai golb ren, na bod yn rhy sicr o 
enw y triganydd; ond er mwyn cyfleusdra 
ni a'i galwn yn Tomos. Yr oedd Tomos 
hwn yn perthyn i'r sect fanylaf o'r Pharise- 
aid, yn gwneuthur yn sydan ei phylacterau, 
yn caru y lle uwchaf yn any a degymu 
y ai mintis, 8 hir-weddio, 2 ac 
thi tyny yn ei ei holl fanylion. y cyroeeai 
côt o doriad idd a chodi y 
gwal cen yn galw am i'r pechadur 
gael ei a ori i ddwyn ol benyd, a chwiban 
neu lanhau dan yr ewinedd ar y Sabbath yn 


TF am farn ban sgymundod i ddisgyn hob 
d ar ei v 


A byddai rhai yn ceisio 








dyweyd iddo th Ŵldydd Llun am fod 
mor anystyriol a ygoden ar y fath ddi- 
wrnod! Pa fodd a dy nid hir fu Mr. Jones 


dan ei gronglwyd cyn iddo, ddifeddwl, 
ryw foreu Sl, dynu allan ei, bin-gyllell i 
docio un o'i ewinedd ag oedd odd neu 
gllydd wedi hollti. Cythruddodd hyn hen 
dyn Tomos yn aruthr, a gosododd droell ei 
naturiaeth yn fflam. _ Es modd Sinai ac 
Ebal î ì chwillo am Y melldi oedd 
lawr. Yroedd y Sabbath wedi ei halogi, 

a' r dwr yn haeddu cael ei wneuthur yn 
esiampl. Ac oni b'ai neidio o'r wraig i'r 
adwy 1 droi ymaith ei lid, nid. oes sicrwydd 
nad i'r heol y buasai y bachgen difeddwl 


JON 





wedi ei fwrw. Ond nid oedd peth mor bwysig 
i derfynu yma. Yr oedd yn rhaid ei rod 
llaw yr athraw, er mwyn enaid y llanc a 
Tachedd ddiargyoedd yr ysgoleigion. Gal- 
wyd Dr. Phillips i'r tr a osodwyd yr achos 
ger ei fron gy a ho adifrif ifoldeb llys barn, 
tra y gwrandawai y Dr. gyda difrifoldeb 
brawdwr yn eistedd ar fater bywyd a marw- 
olaeth y troeeddwr o'i flaen ; a chan droi at y 
cyhuddedig dan io cymaint ag a allai o 
ddigofaint, dywedodd, “' Dafi, 'rwy'n rhy- 
feddu atoch; y chwi y proffesu crefydd 
falu am eich ewinedd ar y dydd Sabbath! 
8 ydych ym ddigon rhyfygus i dori eich 
ewin ar y Sul synwn i ddim na fyddech yn 
ddigon anystyriol ì godi y ddafad o'r ffos, 
neu cawl wedi ei ferwi ar y Sul? Ffei 
honoch ” Br Tyn O, croen mLOmos, ni 
fflaim hon yn o 
Ap byd y bu gwawdiaif , braic Sldeau 
areithyddiaeth, o'i hiawn arfer, heb fod felly? 
Yr y Doctor yn adnabod ei ddyn, ac yn 
gwybod pa gyffyr i'w weinyddu; a phe heb 
felly, yr oedd arwyddion y gwahanglwyf 
mn eithaf eglur i rai llai eu profiad nag ef, 
el nad oedd perygl yn y byd gyfeiliorni. 
Nid proffes fawr o wnder ond cochl 
ì guddio twyll, a'r lle y mae gwneud 
m o T mae fwyaf i'w hofni. 
On HR oedd awr Tomos heb ddyfod, er fod 
Dr. Phillips yn ei gweled er ys talm. MW 
dd o 


oedd efe yn awr ar eryd a'r 
brynu moch ar hyd y wlad, i fyned a i 
Ferthyr a Thredegar i'w gwerthu. u'Wa , 
Tomos,” ebe yr hen Ddoctor, wedi gwawd- 
geryddu Mr. Jones, ““ ydych chwi yn meddwl 
A Wel, cymaint sydd genyf ôl i ddywedyd 
“* Wel, cymaint sydd gen i 
wrthoch chwi ydyw, Oymerwch ofal nad ewch 
chwi ddim ochyn eich hun i'w canlyn 
hwynt.” Sut bynag, yn fochyn aeth 
Tomos, yn gystal ag un a orweddodd mewn 
ffos. Bu Mr. Jones dan y gronglwyd hon 
am yn agos i flwyddyn, sef am ystod yr am- 
ser y bu efe y tro hwn yn y Neuaddlwyd, a 
allan i gyflawn foddlonrwydd fod 
Tomos yn well dyn a Christion yn mhob ys- 
tyr wedi eì fwrw dros y trothwy i Satan nag 
oedd ef wedi bod erioed cyn hyny pan yn 
nghymundeb y saint. Yn ngwyliau yr haf 
canlynol wodd Mr. Jones a'r Neuadd- 
lwyd, heb un bwriad i ddychwelyd iddi mwy, 
gan nad oedd ganddo un golwg ar y gwaith 
o ddechreu pregethu, ac yntau eisioes, fel y 
ge dybied, wedi cael hyny o addysg a 
y angenrheidiol er a 
gorchwylion cyffredin bywyd. ymrodd yn 
8wr i weithio ar y ffarm, ac i ddyfod i adna- 
byddiaeth pellach ag egwyddorion garddwr- 
iaeth, gen mai hyn, yn ol pob golwg yn awr, 
oedd iddo i fod m alwedigaeth. Ond 
nid eiddo dyn ei ordd, nac ar law a 
rodio y mao llywodraethu ei gerddedi Y 
mae argraííìadau dystaw yn cael eu - 
thur yn d bod ar eì feddwl, iwrth 
fil o droion sydd yn ei gyfarfod, ac yn pen- 
derfynu, dan ofal yr Hwn sydd yn eud 
pwys i'r gym, êl amserau rhagosod ig 8 


117 


JON 


—_ 





the u ei breswylfod. Yr oedd efe yn awr 
y Neuadd wedi cael blas ar ddysgeidiaeth, 
id oedd a foddlonai Mr. Jones ond cael 
myned i'r ysgol drachefn. Tua'r flwyddyn 
1828, pan laslanc, yn gyru ar ei 19 
oed, cawn e ym cyfeirio ei u eilwaith 
tua'r Neuaddlwyd, lle yr oedd wedi dyfod yn 
ddiwygiad trwyadl ar foesau a'r dull o ddwyn 
pethau rhagddynt er pan oedd efe wedi bod 
yno o'r blaen. Yr oedd h llawenydd 
nid bychan iddo wrth feddwl myned yno 
drachefn, yn gymaint a bod ei gysur person- 
ol a'i adeiladaeth ysbrydol yn debycach o fod 
yn sicr. Yn mhen agos i ddwy flynedd 
wedi iddo ddechreu pregethu, se ND mis 
Awst, 1831, efe a ymadawodd a'r Neuadd- 
lwyd i fyned i Rotherham. Yr oedd ymadael 
a'r Neuadd yn pwyso nid ychydig ar ei fedd- 
wl. Yr oedd yn hoff ganddo ei gy 
yn gystal a'i athraw, a hwythau yn neillduol 
o hoff o hono yntau. Ni ymadawodd oddi- 
yno un ag yr oedd mwy o chwithdod yn cael 
ei deimlo ar ei ol. Yr oedd hynawsedd ei 
dymêr a boneddigeiddrwydd ei ymddygiad 
wedi enill iddo serch yr holl ysgol; a phan 
ysgydwai law a'r hen Ddoctor wrth fyned 
ymaith torodd y ddau i wylo fel plant. Yr 
oedd efe yn awr yn myned i wlad arall, ac at 
genedl o wahanol iaith; ond yn ffodus y 
oedd efe yn cario ei gartref i'w ganlyn. Yr 
oedd yr un elfenau a aethai efe gydag ef, i'r 
Neuaddì 


i sicrhau yr holl ysgol - 
eillion dae ydag ef yn m ned HR SAN 
i wneud yr un peth. Heblaw ei fod yn un 
diniwaid a diargyoedd, a hawdd yn mhob 
ffordd i'w garu, yr oedd efe erbyn hyn yn 
ysgolaig gwych, mor bell ag yr oedd ef wedi 
ei wreiddio jn elfenau y Lladin a'r Groeg, 
yr hyn hefyd oedd yn fanteisiol iddo tuag at 

l parch dyledus oddiwrth ei gydfyfyrwyr. 
n 1835, wedi i'w amser ddyfod i fyny yn 
Rotherham, cafodd alwad unfrydol i - 
ffynon, yn yr hwn le yr urddwyd ef, ar y 
26ain o Awst, yn weinidog ar yr eglwys An- 
nibynol a gyferfydd i addoli Duw yn Heol y 
Ca ì, Tref on. i yy nar 
aro rhan o'r eglwys, a'r 
Parch, B. Hughes, o Goleg y Drefnewydd, 
y rhan . Yn mhen ychydig flyn- 
yddau cymerodd rhaniad le, yr hyn a achos- 
odd i Mr. Hughes a'i gyfeillion i ymadael. 
Parhaodd Mr. Jones yr unig weinidog am 
dros bedair blynedd ar ugain. Yn fuan ar 
ol ei sefydliad yn Nhreffynon dechreuodd ar 
gwaith o barotoi amryw ieuainc i'n 
hathrofeydd,; ap na byddai ganddynt 
ddim i dalu, efe a faddeuai iddynt y cyfan. 
Nid oedd efe wedi derbyn yn rhad, ond yr 
oedd efe am roddi yn rhad, gan ymlawenhau 
bwyldyn 1841 ymddirielwyd ysgol Dr. Dan 
fiwyddyn 1841 ym ysgol Dr. - 
iel Williams, yr hon oedd 


mH Hy 
wareu teg, a'u o mor Sicr yn eg- 
wyddorion Gramadog a. rhifyddiaeth. Ac nid 


& 


JON 


2 Dn — b ——— 


rhyfedd, yr oedd yn deall ei waith, ac yn ei 
ethau yn gydwybodol. Yr oedd yn ys- 
golaig da, ac yn êang ei wybodaeth yn mron 
ar bob cangen ; ond eto yr oedd mor hunan- 
mwadol a phlentyn. Deallai lawer, ond ni 
onai ddim. Gwasanaethodd y swydd o yr 
ifenydd i gangen gyno ol o Gymdeith- 
gr anadol Lluedain dros Ogledd Cymru, a'r 
Feibl Gymdeithas, a'r Gymdeithas er taenu 
Gwybodaeth Grefyddol yn mysg yr Iuddew- 
on, am flynyddoedd lawer, ac enillodd radd 
dda o hyder ynddynt oll fel swyddog ffyddlon 
a gofalus, a'u llwyddiant yn agos at ei galon. 
Y llafur hwn a roddai efe yn rhad. Yn 
nghanol y gorchwylion hyn i gyd, nis 
esgeulusai ag ymbarotoi yn helaeth a manwl 
ar gyfer y Sabbath, yr hyn sydd brawf o'i 
fod yn ddeheuig gyda thre eì amser, ac 
yn ddeheuig gyda chario y trefniad hwnw 
allan. Yr oedd ei bregeth bob amser yn 
gryno ac ymarferol, a'i ddull a'i lais yn ddi- 
gon goddefol; ond nid oedd y naill yn ddigon 
gwrol, na'r llall yn ddigon soniarus, i wneud 
cyfiawnder gerbron y bobl a'r meddyliau a 
sai. Nid oedd ei iechyd yn dda am 
fynyddau, a hyny i raddau am na chymerai 
ddigon o ymarferiad corfforol. Yr oedd y 
pryf marwol wrth ei wraidd, a phrysurodd 
megys ar garlam yn y dyddiau diweddaf i'r 
Iorddonen; ond pan yr oedd hoelion ei babell 
yn dyfod yn rhyddion o un i un, yr oedd 
angor ei enaid yn sicr wrth hen Gadernid 
Israel. Bu farw Tachwedd 7fed, 1861, pan 
yn 52 mlwydd oed, gan adael ei holl berth- 
ynasau a'u gyfeillion mewn galar trwm ar 
ei ol. 

JONES, DANIEL, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Llangenech; brodor oedd o ardal 
Bwlchgwynt, sir Gaerfyrddin. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1783; derbyniwyd ef yn aelod 








o gan y Parch. W. Williams, ac yno, 
dechrouodd bregethu. Treuliodd Mr. Daniel 
Jones beth o'i 


or crefyddol a phregeth- 
wrol ardal Blaenffos, ond yn oedd 
Llanelli a Llangenech N treuliodd fwyaf o'i 
oes. Ni fu yn ymddibynu 
aliaeth oddiwrth y weinido 
ynai eì gelfyddyd fel saer 
odd hefyd yn ffyddlon air y bywyd mewn 
amser ac allan o amser.  Neillduwyd ef i'r 
weinidogaeth mewn cyfarfod yn Bardis, fel y 
gallai weinyddu ordinhadau y cysegr. Bu yn 
un o sylfaenwyr yr achos yn Llangenech, lle 
wedi hyny y bu yn fugail gofalus, a. chafodd 
cyn ei farwolaeth weled eglwyo lewyrchus 
o dan eì ofal bu. eilaidd. yn. hyn, u yn 
hynod o dde iol fel pregethwr yn eglwys 
oreb. Yr oedd Mr. Jones yn dd llafnrus, 
ac yn bregethwr goleu, efengylaidd, a blasus 
iawn. Bu codiad cwrdd misol y dosbarth y 
perthynai iddo yn foddion iddo ddyfod allan 
enwocach fel pregethwr nag erioed. 
Rhoddodd bodolaeth y cyrddau hyn fywyd 
newydd yn yr hen frawd, fel mai tystiolaeth 
unol ei frodyr ydoedd, fod Daniel Jones, 
Llangenech, yn gwella mn eì hen oedran fel 
prerethwr, Yr oedd iddo barch cyffredinol 


yn ei ardal, yn gystalag yn yreglwys. Wedi 


ynu nemawr am ei 
th, ond dy- 
, & phregeth- 


118 


' dau. 


JON 





efe yn un o'r rhai 
cyntaf a ddychwelwyd at Dduw trwy lafur 
cenadon Cymreig y Wesleyaid, ac ymddengys 
mai efe oedd y gweinidog Wesleyaidd Cym- 
reig cyntaf a gyfododd fel ffrwyth eu . 
Yr oedd Mr. Jones, Bathafarn, a Mr. Bryan, 
wedi eu dychwelyd at Dduw trwy weini og- 
aeth y Saeson, ac ymddengys fod Mr. J. 
Maurioe yn grefyddol cyn uno a hwynt. 
Mr. Jones, gan hyny, ydoedd flaenffrwyth 
y gonadao reig. Aeth i'r weinidog- 
aeth yn y flwyddyn 1802, gen nad oedd. yr 
achos yn Nghymru ond dwy flwydd oed. 
Ymddengys 1ddo gael ei ddychwelyd at Dduw 
y flwyddyn 1800. Wedi pregethu amryw 
ynyddau yn Gymraeg, aeth at Ï Saeson yn 
y wyddyn 1817, a bu yn dra derbyniol gyda 
wynt mewn gwahanol gylchdeithiau. Yr 
oedd ei bregethau yn eglur, syml, ymarferol, a 
nerthol, a chadwodd ei gymeriad uchel fel 
bugail. Yr oedd yn ddyn o ysbryd gweith- 
par neillduol, a byddai yn dra gofalus o'i 
oll ddyledswyddau fel arolygwr cylchdaith. 
Carai athrawiaeth a dyegyblaeth Wesleyaidd, 


a dangosodd ymlyni deallgar wrth eu trefn- 
iadaeth. Aeth yn uwchrif yn ï flwyddyn 
1843, pan ymsefydlodd yn Hornsea, sir 


Gaerefrog, lle. y llafuriodd, yn ol ei allu, yn 
y pulpud ac allan o hono. Ni chafodd ond 
cystudd lled fyr, ond yr oedd ei dŷ wedi ei 
drefnu, ac yr oedd yn pan ddaeth am- 
ser ei ymadawiad. Yr oedd efe yn esiampl 
teil o efelychiad yn ei ndeb a'i ddef- 
nyddioldeb. Bu farw Ebrill 3ydd, 1851, yn 
y 69 flwyddyn o'i oedran, ac yn y 41 o'i 
weinido . 

JONES, WATKIN, oedd un o'r Ddwy Fil 
& drowyd allan o'r Eglwys. Yr oedd efe cyn 
hyny yn gurad i Mr. Walters, yr hwn oedd 
yn gwasanaethu eglwys y Ston yn y Oae- 
newydd, ac eg ereill yn y o R 
Pan ddaeth gweithred Unffurffd. y dn, yn 
mis Awst, 1662, cawsant eu troi allan ll 
Yna cymerodd Mr. Walters ofal eg- 
lwys Penmain, a chynorth d ef gan Mr. 
W. Jones. Bu Mr. Walters farw tua'r flwydd- 
yn 1668; yna cymerodd Mr. Jones ofal yr 
eglwys yn gwbl arno ei hun. Yr oedd ef 
yn ddyn dysgedig iawn, ac yn bregethwr 
rhagorol o dda; ond nid ymddengys i'r og 
lwys gynyddu llawer dan ei weinidogaeth. 
Pan erasant ofal eglwys Penmain, y mae 
yn debyg i'r ffyddloniaid a gasglwyd trwy 
eu gweinidogaeth yn eglwys plwyf Mynydd- 
islwyn eu dylyn i'r lle, gan na fu eglwys 
Ymneillduedig yn y plwyf hwnw nesadeiladu 
hen spol Penmain. Llafuriodd Mr. Jones 
yn ffyddlon yn yr eglwys am dros ugain 
o flynyddau ar ol iddo gymeryd gofal yr eg- 











JON 


lwys yn gwbl arno ei hun. Efe a fu farw 
yn ddedwydd yn y flwyddyn 1692, er galar 
mawr i'r eglwys a phawb a'i hadwaenai, can- 
ys yr oedd efe yn ddyn a gerid bawb 
in. (Palmer's Noncon. Mem., vol. ììi.) 
JONES, EDWARD, gweinidog gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd yn Aberystwyth, sir 
Aberteifi. Ganwyd ef Medi 11, 1790, mewn 
lle o'r enw Rhiwlas, yn mhlwyf dwyt “ŷr 
genau'r- , 8ì . Yr 
oedd ei mini, yEdward a Maei Jones, yn 
amaethwyr yn y lle uchod, ac yn barchus a 
chrefyddol iawn yn eu hoes; ac Edward oedd 
yr ieuengaf o wyth o blant. Nid oes o fewn 
ein cyraedd ddim neillduol i gofnodi am dano 
ymor ei ieuenctyd, ond ei fod yn wr 
1euanc xnedrus a_llafurus gyda. phob peth yr 
ymaflai ei feddwl a'i law arno. Pan yr 


mlwydd oed yr ydym yn cael iddo 
fynol i Lundain. ac iddo. aros yno tua chwech 
mis o amser. _ Ychydig cyn ymadael o'r brif- 


ddinas cafodd e i wrandaw y diweddar 
Barch. John Eli pregethu, a'i destun 
oedd, “Na fydd ry annuwiol; ac na fydd 


ffol: paham y byddit farw cyn dy amser?” 
a gwnai eirio yn benaf at y bobl ieuainc 


annuwiol. Dyma bregeth a fu yn foddion 
gyntafollid nfron ei feddwl 1 ystyriaeth o'i 
sefyllfa golledig, ac o'r ffolineb a'r perygl o 
fod yn annnwiol. Tra oedd ei feddwl fel 
yn yn y erthynas i'w gyflwr, 
mudodd ì Gaerodor Ar y abba neth 
i'r addoldy Cymreig oedd yn y lle hwnw, lle 
dygwyddodd i'r hen efengylwr o Llwynyfor. 
tun fod nm pregethu, oddiar y geiriau hyny, 
“* Pa hyd yr ydych yn cloffi rhwng dau fedd- 
wl?” Anghofiodd Edward Jones ei hun yn 
hollol o dan y bregeth hon. Yr oedd wedi 
aros ar ddechreu yr oedfa yn agos i'r drws, 
ond ar y diwedd cafodd ei hun a'i bwys ar y 
côr mawr, ac nis ddai pa fodd yr oedd 
wedi dyfod yno. Penderfynodd ar ol yr oed- 
fa hono i fyned ar ol yr Arglwydd. Ymun- 
odd a'r cyfeillion crefyddol yno, ac yn 
cyfarfod eglwysig dywedai eì fod dan faich 
trwm, ac eisieu eì roddi i lawr. Nis gwyddom 
a gafodd y cynorthwy angenrheidiol i roddi ei 
faich i lawr gan y cyfeillion yno, ond 
rawf o hono, ac yr oeddynt yn pender- 
u eì go! Hm ddigon ; oblegyd 
wrth ymddyddan ag ef, dywedodd hen flaen- 
or wrtho os caffai ef grefydd dda_y dysgai hi 
iddo y modd y dylai wisgo, y modd y dylai 
drwsio ei wallt, a'r modd y dylai ymddwyn 
mhob amgylchiad; a cheisiwyd ganddo 
fyned i weddi ar ddiwedd. y cyfarfod hwnw 
cyn myned o'r fan ; a chlywsom iddo ufydd- 
hau, a chynyg ar y gwaith o weddïo yn 
gyoeddus yn y lle am yo cyntaf. 
reu dranoeth aeth at yr eilliwr i dori ei 
wallt, a newidiodd bob peth yn ei wisgoedd 
oedd yn debyg o fod yn dramgwydd i'w 
frodyr; ac md ydym meddwl fod neb 
wedi cael achos dywed An dim wrtho mwyach. 
Derbyniwyd ef yn aelod Mn mis Tachwedd, 


1811, pan yn un mlwydd ar oed. 
Arosodi Nghaerodor ddwy flynedd a 
haner wedì iddo ymuno a'r eglwys, a chaf- 


119 


JON 





odd dderbyniad mawr yn eu plith. Oherwydd 
gwaelder ei iechyd gorfu arno ddychwelyd 
adrefi Geredigion. Sylwai ei hen gymydog- 
ion gyda rhyfeddod ar y cyfnewidiad mawr 
oodd. wedi cymeryd lle ynddo; os oedd y d 
oddiallan wedi gwaelu, yr oedd y dyn oddi- 
fewn wedi ei adnewyddu; a daethant i feddwl 
yn bur fuan fod hynodrwydd yn ei grefydd 
a ragddangosai y byddai yn wr mawr gydag 
achos yr Arglwydd. Yn mhen tua blwyddyn 
wedii dodd fod dref y BeÍ Gorphenaf 20,1919, 
dewiswyd iacon yn eglwys y Borth. 
Erbyn hyn Yr oedd ei iechyd yn dochreu 
au, ei ydd mewn gras yn eglur i 
bawb, a'i sychod am wybodaeth yn fawr 
iawn. Nid oedd wedi dechreu sio ar waith 
weinido efengylaidd; ond trwy daer 
y elliadgu. ei gyfei Ŷn cydsyniodd i roddi 
ei achos o flaen yr eglwys, a dywedwyd wrth- 
ym na chafodd neb dderbyniad mwy croes- 
awus i waith y weinidogaeth. Fel y eenlyn 
y mae ef ei hun wedi ysgrifenu lwg 
ar hyn :—Ar alwad eglwys y Borth, dechreu- 
ais bregethu Mai 24, 1818. Y mis canlynol, 
Mehefin ofod, yn nghyfarfod misol y , 
erbyniwy i bregethu trwy y sir; ac yn 
bregethwr y Cyfundeb yn Nghymdeithasfa 
Llangeitho, Awst 19, 1818. Neillduwyd fi 
drachefn i gyflawn waith y weinidogaeth 
Awst 7, 1829.” Fel prawf ychwanegol o'i 
ymroddiad llwyr yn nechreu ei yrfa grefydd- 
oli waith a gwasanaeth eì Grêwr, yr ydym 
yn cael yr ychydig linellau canlynol wedi eu 
ysgrifenu, a'u llawnodi ganddo ef eì hun :— 
bw gerodor, Mai 28, 1811. Yr ydwyf Wm 
wriadu, trwy gymorth yr Ysbry , 
dreulio tymor fy mywyd i ddarllen, cofio, a 
chwilio gair yr Arg wydd, yr hwn sydd abl 


i'm euthur yn ddoeth i iachawdwriaeth. 
E.J.” Ar y23ain o Fai, 1827, priododd a 
Miss Davies, chwaer y diweddar Mr. Robert 


Davies, Aberystwyth. Gallem fanylu, ac 
enwi llawer o bethau oedd yn fanteisiol iawn 
i Mr. Jones yn y fargen hon; ond efallai mai 
ell peidio, rhag ofn anfoddloni y bobl 
yny nad ydynt yn ymofyn cael eu moli ger 
bron dynion. Yr ydym yn cael Mr. Jones 
yn awr yn nghanol ei lafur yn y sir; ac fel 
yr oedd y rhai blaenaf gyda'r gwaith yn cael 
eu ud ymaith gan angeu, yr oedd y gofal 
yn di yn benaf arnoef. Trwyei ofal 
&'i ymroddiad dangosodd yn amlwg ei fod 
yn teimlo dros y gwaith, a bod ei holl enaid 
ynddo. chid arno fel yr un mwyaf 
cymwysi ofalu am weithredoedd ac ysgrif- 
rwymau yr enwad yn y sir. Efe afyddai yn 
benaf yn gofalu am y casgliadau at y Gym- 
deithas Genadol Gartrefol a Thramor yn y 
sir, Yr sedd dau nedwedd amlwg ynddo, 
ac yn eì ddangos awn a chywir. 
Yr oedd yaun cedd yn gwelthredu wrtb reol 
ac hefyd yn gweithredu gyda meddwl pender- 
Jfynol. Ai yn mlaen trwy aca 5 
a phob gwrthwynebiadau, heb feddwl troi yn 
ol. Llafuriodd lawer er cael holl feddianau 
y Trefnyddion Calfinaidd yn y sir a manau 
ereill i'r sefyllfa fwyaf ddyogel ag yr oedd 
yn ddichonadwy eu cael. Nid hawdd fyddai 





JON 


120 


JON 





ganddo, ar ol unwaith ddechreu ar unrhyw 
orchwyl, newid eì gyfeiriad nes y byddai 
wedi cyraedd y nod y byddai wedi wyn 
tuag ato. Cafodd unwaith eì alw i U——-th 
i wneud ymofyniad i achos dyn ag oedd wedi 
rhedeg i ddyled, ac yn methu talu. Erbyn 
ìddo edrych i mewn i'r achos gwelodd fod y 
wedi eud cam mawr ag a ; & 

ei sefyllfa y fath fel 7” oedd yn rhaid ei 
ddiarddel neu od gyn dan gwmwl. Yr 
oedd yr eglwys he cydolygu, a dangos- 
asant b y trwy odiad deheulaw. Gyda 
bod hyn drosodd, gofynoddd y cyhuddiedig 
am ganiatad i ddywej gair cyn myned all- 
an Oeweh, fraw a meddai Mr J ono, 
'* beth sydd genych chwi i ddyweyd ?”'_ ““ Yr 
oeddwn am hysbysu nad wyf fì am gyfiawn- 
hau dim arnaf fy hun; yr wyf yn addef fy 
mod wedi myned yn isel iawn trwy y ddyled 
drom yma yr aethum iddi, ac yn warth mawr 
i'r achos, ac nid oes genyf ddim ì ddyweyd 
yn erb ymddygiad : yr eglwys tuag ataf; 
ond gallaf ddyweyd cymaint a hyn,—y mae 
ar amryw sydd yma ddyled i minau, a'r rhai 
hyny yn awr wedi codi eu llaw i fy nhori ìi 
allan; pe buasai pob un o honynt hwy yn 


talu eu dyledion ìi mi, inau dalu fy 
nyled bobdimau ibawb.” «“ dych chwi 
yn sicr, frawd, o'r hyn yr dych yn ddy- 
wedyd?” “Ydwyf, yn ei Sicr; eu 


henwi yn awr os ydych yn dewis.” *“' Wel, 
mi a ddeuaf yma eto yn mhen mis, a bydded 
i bawb dalu eu dyledion i'r brawd yma yn 
ystod y mis hwn, onid e bydd rhaid tori allan 
y rhai a fyddant heb dalu, a'i gadw yntau i 
mewn.” Cafodd cyhuddiedig arbediad 
bywyd, & modd hefyd ì dalu ei ddyledion. 
Cafodd Mr. Jones eì ran o erlidiau y saint. 
Gellir priodoli yr achos o hyn i'w lymder yn 
erbyn pechod, ac yn erbyn y rhai a ddiystyr- 
ent gyfansoddiad, athrawiaeth, neu ddysg- 


yblaeth Lt ofnyddion Calfinaidd, y rhai a | 


roddent bob drygair yn ei erbyn. Ond an- 
fynych iawn y S ddai y; o yn herwydd 
hyny, ond gellid deall weithiau ei fod yn 
teimlo yn ddwys, yn enwedig pan fyddent 
ym ei enllibo, ac yn amcanu ei ddarostwng. 
ur oedd unwaith hys clywed neu wedi dar- 
en am ryw un yn cyffelybu y dyn a fyddai 
cael ei enllibo i ddyn yn cael oì olchi a 
wfr a sebon du; yr oedd yr olwg arno yn 
hynod o fadr tra yr oedd yr oruchwyliaeth o 
olchi yn cael eî dwyn yn mlaen, ond gwelid 
yn y diwedd fod y sebon du yn gwneud ei 
yni yn ge mn fyny finau, $ meddai Mr. 
ones, “ yr yn fynyc ngolchi 
â dwfr a sebon du; y mae y cwd aod o 
draw yn frwnt dros ben ì lawer, ond go- 
beithio yr wyf fy mod yn cael fy nglanhau, 
ao y caf ddeall fod goruchwyliaeth y sebon 
du yn troi yn ddaìoni mawr i ml y 
diwedd.” Yr oedd ei bregethau yn mor 
llawn o ddifrifoldeb ac eneiniad nes y byddai 
y wyr yn gorfod teimlo a il- 
yddio wrth feddwl am danynt eu hunain, 
ddai Mr. Jones bob amser yn pregethu yn 
dda, ond byddai weithiau yn dde iawn. Mae 
llawer yn cofio yn dda hyd heddyw am rai 


o'i bregethau ; ïe, nis gallant eu hangofio tra 
byddont ar y ddaear. Ond er ei ddiwyd- 
dd, ei ofal, a'i ysbryd didderbynwyneb, 
cy cln wyll ys olen ddydd, Faini 
af yn tywy oleu ddydd. Fain 
b dedd ei Fyddlondeb yma yn gostio 
iddo ef, yr oedd dawel yn angeu wrth 
feddwl eì fod wedi gweithredu yn gydwy- 
bodol yn mhob peth. a wnaeth. Bu farw 
Awst 29, 1860, yn 70 mlwydd oed. Cafodd 
studd maith, yr hwn a oddefwyd ganddo 
dol Cristion a phlentyn Duw. _Bu yn pre- 
gethu am 45 o flynyddoedd. Fel yr ydym 
wedi darlunio yn y llinellau blaenorol, yr 
oedd o feddwl nderfynol, yn meddu gwy- 
podaeth inol, ac o yn cael ôl iyn 
sog mysg ei - wyd ei 

ran farwa yn nghladdie newydd Aberyst- 
wyth, ar y 4ydd o Fedi (ac efe oedd y cyntaf 
a gladdwyd yno), pryd yr oedd yn wyddfodol 
oddeutu 36 o bregethwyr, a thua thair mil o 
gymydogion a chyfeillon galarus. OCymer- 
wyd rhan yn y, synsanaeth laddol gan y 
Parchedigion E. Hughes; J. Jones, Castell- 
newydd-Emlyn; J. Jones, Penmorfa; J. 
Bees, Tregaron; T. Edwards, Penllwyn; J. 
Saunders, FM inidog yr Annibynwyr, Aber- 


e 

mwyth; Davies, Aberporth; a J. Jones. 
-Pont-Stephan. Wedi gorphen, ym- 

adawodd pawb, gan ystyri 


ed a ed aen 
claddu brawd oedd trwy ei , yn 
gynal a'i farwolaeth, wedi cael mwynhad 
elaeth o orfoledd yr Iachawdwriaeth. 
JONES, NOAH, Brymbo. Yr oedd yn 
ddyn ieuainc go da'r — adroddwr 
rhwydd, yn ysgrifen cywir, yn 
lled alluog, ac yn Gristion gweithgar. Oy- 
oeddwyd rhai darnau o'u waith a'r enw 
“Bachgen Alltud Brymbo” wrthynt. Bu 
farw Hydref 24, 1851, yn 26 mlwydd oed. 
Claddwyd ef yn mynwent Brymbo, ao ar 
ail o Dachwedd traddodod y Parch. 0; 
wens, gweinidog y Bedy , êl brege 
angladdol, ac hydera ei gyfeillion 
“ Ei fod ef unllef a llu 
Dewisol ein Duw Iesu,” 


Yogol Bydd yn Ninbych, Ganwyd ef yn 
sgol by mpbych. yn 
Ll an, ur Dŵmh ch. ar oedd efe yn 
yn o & , O ddysg mawr, a 
duwioldeb nodedig; ac yr oedd yn ysgolfeistr 
hynod o ddefnyddiol a llwyddianus. Gwrth- 
ododd. gymeryd gi urddo, &o nì fynai Dnrhyw 
, a gynygid ìddo pe by 
ddo gydym ymHfarfio.. Goddefwyd ef am dymor 
i w ysgol anghyoedd yn Henllan, ger 
Dinbych, ond. yn y diwedd d ef oddi- 
o. Yr oedd yn feddianol ar yr wythïen 
arddonol; cyfansoddai farddoniaeth yn Lla- 
in, Saesnaeg, a Chymraeg. _ Bu farw yn 
Ninbych, cyd 15, 113. Pregethodd d 
gweinido o ei bre 
gneladdol, odliwrth eìlau y Belmydd, 
“ Gwae fi fy mod yn preswylio yn Mesech,” 
eithodd 





JON 121 JON 
awr neu byth,” Baxter; “ Galwad Mwy apeliad y Parch. J. L. Poore dros 
gnu drefedigaeth hono. y 


i'r Annychweledig,” gan gan yr un Gypeddwyd 

Ï llyfrau uchod gan y, arch. 8 ughes, â 
uont o les anhraethol i'r Cymru. Y maent 

eto i'w cael, enwedig ““. Galwad i'r An- 


nychwelodig,' gn 
JONES, JACOB, diweddar o Melksham, 
yn Nhaly bont, Ceredigion, Mai 


a anwyd 
29ain, 1823. Efe y odd holl fanteision 


addysgiaeth ddol boreu oes; a mynych 
y crybwyllai grh orddiadau tirion a aint 
ol eì n fam. Yn flwyddyn Li 1838, derb 


Lynll 

efe a ddaeth yithrh, 

byny : aod 1 dan ofal 
e ae eg wys o 

Y Parr YN yn aelod yn y dreat Cross Hall 

. n 


y flwydd 
astudio yn i Gl 


gwrando darlithiau Dr 
swyddogion yn yn y sefydliad duwinyddol. 


yma efe a We aiymgdo i Sab- 
bathol yn yr hi yn yr hwyr mewn di oid vd r 
ddinas; ac mae rheswm yn 
ffrwythau daionus wedi canlyn ei afar. En 


y wyddyn 1843, efe a ddychwelodd i Daly- 
nt, ac a gychwynod odd yo ny dddian yr hon, a 


ddygod d yn mlaen gy 
a'r (oL hwn gwnsoth efe y Un cynta! 
ar bregethu. Yn 194 1845, der byniwyd efi goleg 
Spring Hill; ac yn 1851 e a urddwyd yn 
fugail eglwys gynulleidfaol yn. Melksham. 
Tros chwe blynedd caniatawyd i'w ddiadell 
u gweinidogaeth ag y mae adgofion 
am dani megys '“ enaint tywall .” Rhy- 
feddir gymaint o ddylanwad a erai ac a 
adawodd ar ei ol, ystyried mor fyr y bu 
ei arosiad. Arweiniai eì wrandawyr gan 
ryw allu ag nad oeddynt braidd ym- 
wybodol o hono ar y pryd, ond llawer 
ach yn ei effeithiau na_phe y dynod- 
esid ef ryw al]juoedd dysglaer areith- 
Ad ysgydd ydoedd yn yr areithfa, 
ac addysgydd o r radd uchaf. y Gwreiddioldor 
ei add th glasurol, a thueddiad naturiol 
ei feddwl, a'u cym ant i osod o laen arian 
wran eglurhadae y Ola yl 
medr cnaf, “Beth bynag y 
hy u mewn manylion lon Yad, yn y unig; 
eithr efe a osodai allan ei eglurhadaeth ys- 
grythyrol yn y fath fodd ag i i beri gras i'r 
gwrandawyr, ac a ddadlenai i'w wrandawyr 
wirioneddau ag na welid mo honynt ym 
in. Yn ol hyn hawdd dirnad node 
lon ei ymarweddiad. Yn ei waith yr oedd yn 
dawel a diorchest, eto yn ffyddlon a di-ildio. 
berchid ef braidd i ! eithafoedd gan bawb, 
erid e an rhai & - 
achent ag yet Yr anr dnr hyw dueddiad ag a 
barai iddo byrddio ei ASH, a heidio ym- 
foddloni ar ffrwythau arwynebol, a_ barai 
ìddo hefyd gymeryd dyddordeb 'dwfn yn 
mhob math o is teimlid ei 
gollod gan nob yn Fwy ne chan y sawl a ym- 
yrent ag addysgiaeth cdd ola gwladol yn 
y dref yr oedd yn b 
1861, tynwyd sylw Mr y ones at Awstralia, 


iaeth, efe a benderfynodd ymholi a 


Ar ol hir a ann ystyr- 


wyllgor 
cymdeithas genadol y Drefedigaeth. afodd 
dderbyniad; ac wedi ymadael a'i ddesdoll yn 
Melksham, (yr hyn nis anghofir byth gan y 
rhaì oeddynÎ ; yn Y bresenol, efe a. fordwyodd 
tua Sydney ar yr 20fed o Orphenaf, 185, yn 
y Catherine Ada amson, yn mysg taer weddïau 
ei bobl. Aeth allan i'w waith g da'r beith- 
ion a'r awyddfryd mwyaf. ch! nis 
cyraeddodd b mo'i le i pmndeig Yn 
ngolw y tir yd arfaothwy Nongadrylliad dya y 
yn llwyr llo 
llogtr in 24ain, 1851. Yr oed. p ar. 
weiny f£)ar y bwrdd; ao yn groes i 
Lid cadben, cynygodd cn y rth- 
pan yn rhy eth- 
odd, & hyrddiwy y llong gyda rh uthr ar- 
swydus ar graig y pob egni 
at achub y llong yn gwbl ofer; ac eri 
ychydig bersonau gael eu hachub yn y byw- 
ydfad, nid oedd Mr. Jones yn mhhth y nifer. 
osrwydd y man y boddo odd at 
y unasai yn on i 
y cyffwrdd a chalon Tob dyn. car chy g i'r 
gogledd o'r o'r man y dygwyd llong- 


hrd nd myl mae Sin wa werddlas hy- 
mn rhes lan y môr, yr hon a 
ymddengys mr a hed 


nor he chol a swynol, fel 
mai prin y ge u cymaint 
o fywydau wedi eu colli mor agos adf “Pan 
Yn gorfodir i ryfeddu darbodaethau y Rhag- 
uniaeth hono a_ataliodd ddifrifol” ymgais 
Mr. Jones rhag cael ei sylweddoli, eithr a'i 
diffoddodd ngolwg cylch gobeithiol ei 
lafur, rhaid 1 ni syrthio yn ol gydag ymddir- 
ied dysyml ar y sicrwydd | bod y cyfryw ym- 
mor gysegredig gysegredig a sylweddol yn mghyfrif 
ei 


en Mawr yr cglwys & phe buasai w. 
gyflawni drwy' hwyaf a mwyaf defn- 
ddiol Er bod amgylchiadau torcalonus y 


ddrylliad a marwolaeth Mr. Jones yn 
lluddi as ymrhyw dystiolaeth oddiwrth y b 
gyda lwg ar ei ddull yn ynebu eì elyn 
weddaf, eto nis amheua neb am funyd nas 
ebodd efe ef fel Cristion. Ei hunan- 
d plaeth dr, , ôl dduwioldeb ir dam 
og, âl yn gl, a'i cyfaddasont i'r 
bni nd a$ Eu ch mor chwerw; ao er ein 
us o fanylion munydau 
diweddaf, ei fywyd, eto y mae ei goffadwr- 
iaeth fry wedi ei gofnodi, yn gystal ag hanes 
llawer o fywydau e anhysbys ar 
, gan ddwylaw purach, ac mewn d _ 
prffeithiach na dim a ellir gyflawni 
idrolion isloerawl. Mae 
iddo barhau hyd y diw ì yn 
waith. Efe a bregethau bob beth, âr 
fwrdd y llong, a darllenai, gyda 
ary bwrdd, ei anwyl epistol UT Ep oniaid. 
Ni ddarganfuwyd dim. 8“ ion ar ol y 
llongd rth, ysgrif-gist â rodd- 
y Town, ar wiki hon yr 
oedd eì enw yn gerfiedig. Cafwyd amryw 
y rha ydynt ada 


y dun HR medddwyd Pad eì bregeth anglad 
ì i gynnlleidfn TaOSOg. gan gan e eì frawd a'i 








JON 


132 


JON 





Parch. T. E. Fuller, gweinidog eglwys y 
Bedyldwyr yn yr un dre, a chan yr hwn y 
wyd y cofnodiad hwn. Yn y capel y mae 
cofeb wedi ei chyfodi iddo gan ei gyfeillion, 
yr hon, er nas geill gyfeirio at ei orphwysfa 
odditanodd, a gofnoda eì oer fedd mewn pell 
arall wlad. 

JONES, JOB, o'r Wern,a fu farw Medi 
29ain, 190l. Nid oedd ond 27 mlwydd. oed, 
ac n ymgymeryd a gwaith y we - 
aeth. Yr cedd n enedigol o ymyl Arberth, 
gir Benfro. Derbyniodd ei sg athrofaol 
yn ngholeg henadurol Caerfyrddin, ac efe a 
urddwyd yn weinidog i eglwys Y Wern, 
Aberafon, Morganwg, yr a 6fed, 
1861. Yn fuan wedi ei urddiad analluogwyd 
efi gyflawni ei ddyledswyddau gweimidog- 
aethol gan anhwyldeb dybryd, dan yr hwn 
yr aliodd mewn tawelwch ao amynedd 
nodedig, 


oedd wedi dychwelyd i dŷ ei dad, ger Ar- 
berth, cyn iddo farw, yr hyn a ddygwyddodd 


ar ddydd yr Arglwydd, Medi 29ain, 1861. 
Mor fuan ac anamserol fu'r wys i orphwys! 
Prin y cafodd ddechreu y gwaith santaidd, 
tuag at yr hwn y bu efe mor ddiwyd yn ym- 
barotoi. Gwened Hollalluog Dduw ar ei 
braidd cydymdeimlad wy ac amddifad! Nis 


cyll yr un o honynt ei wobr. 
JONES, J OH'N , Treffynon, gweinidog y 


nhref Caergwrle, sir Fflint, 18fed, 
1763, ac yno y m d ef gan ei rieni, y rhai 
oeddynt o sefyllfa i roedd yn un 


pa th 
arall i ddylyn ei alwedigaeth ag oedd yn 
proffesu c dd; mdgeoll hwnw lawer 


1 gael dynion i ddyfod yno i bregethu Crist 
i'r bobl bechadurus yny, a llwyddodd ì gael 
rhai o'r Trefnyddion idd ì ddyfod yno. 


Yn mhen amser enillwyd tad John Jones i 
fyned i wrando, ac wedi hyny i broffesu 
crefydd, ac nì sdwodd lonydd 1 John heb ei 
i ac effeithiodd 
Pao fuau ar &l follwl nos eì dd Ï ôfni 
marw a myned i uffern, effeithi arno o'r 
diwedd nos iddo. gael eì orfodi i losgi y 
cardiau oedd yn ei logell, Aeth yn lled an- 
nuwiol ar ol hynam flynyddau, hyd oni 
ddaeth Mr. Richard Tibbot, Llanbrynmair, 
i'r ardal i bregethu, ao aeth yntau i'w 
wrando, y chwalodd yr euogrwydd o'r 
gydwy gyrthiodd ei gadwynau oddi am 
o, '' Y fagl & dorwyd, ac yntau a ddi- 


angodd b da'i farnwr.” Ni theyrn- 
aasodd od arno byth mwyach; a meddyl- 
iodd, fel y dywedai ef ei hun, y buasai yn 
cael myned i'r nefoedd dan ganu heb gyfar 
fod a rhwystrau; ond buan y prof 
wahanol, canys er iddo gael bywyd yr oedd 
satan a phechod yn fyw hefyd. Yn y flwyddyn 
1787, cafodd wraig a chafodd grefydd hefyd. 
Yn mhen amser, teimlodd gymelliad nid 
bychan ar ei feddwl i ddyweyd wrth bechad- 
uriaid am y mawr ddrwg sydd mewn pechod, 
a bod Iesu Grist wedi dyfod i'r byd ìl gadw 
dd; o'r diwedd, modd bynag, efe a_gaf- 
; o'r diwedd, ynag, efe a - 
odd ganiatad i ddywedyd ychydig, ond pan 
ddaeth yr adeg terfysgodd ei feddwl ì'r íath 
raddau nes yr anghofiodd y mater yr oedd 
yn bwriadu dyweyd ychydig arno, cauodd 
y llyfr, ac wrth ei roddi oi law daeth 
mater i'w gof, ac ail agorodd y llyfr, a llef- 
arodd ychydig yn drwsgwl, ond nid i fodd- 
1 dd i a hun nal wrandawyr. Bu 
wedi tua dwy eb gynyg pre- 
uyn, oeddus. Gafodd gymhell wedi 
yny ì yg gan y pregethwyr mewn 
cyfarfod misol, a chydsyniodd| a'u cais, ac o 
hyn allan ni safodd yr olwynion byth mwy. 
edi hyn daeth galwad arno i fyned drwy 
wahanol barthau o siroedd " Gogledd. Yn 
d o Gaergwrle 


olion anwybodus a breswyliant ngoror 
Glawdd Offa, a bu ei lafur yn eu plith o fen- 


dith. Yn 1808 priododd yr ail waith; ac yn 
mhen ychy ig fisoedd wedi priodi symudodd 
ì fyw i on, lle y cartrefodd hyd ei 


hwynt i lwys, d heb 

arwyddion gubolnil en Pod yn ofni yr Ar- 

glwydd. Fe | gwr, yr oedd yn ffyddlon a char- 
d; fo 


lawn 
yn ei doulu foreu a 


ddo ddawn gweddi 

rineb nid bychan wrth weddïo. Yr oedd 
wediei gynysgaeddu a syn u lled - 
ion, am ym, a meddwl treid . 
Er nad oedd ei ddysgeidiaeth yn uchel, eto 
trwy ymdrech a llafur, cyraeddodd wybod- 
aeth inol tuhwnt i lawer. Xr oedd 


yn dd a goleu holl gangenau 
athrawiae sydd y yn ol Tluwiolde “Yr oe 
efe yn nodedig yn ei ofal am achos yr Ar- 
glwydd, yn eì lafur ffyddlon a diflino gydag 
ef, ac yn eì ddiwydrwydd cyson gyda pho 
moddion o ras. “Ŷr oedd yn ofalus i ddyfod 
i bob moddion yn brydlon. Fel cyfaill, yr 
oedd efe yn garedig a ffyddlon, yn cadw cy- 
frinach, ac yn onest i rybuddio neu gynghori 


JON 





fel y byddai achos. Fel pregethwr, yr oedd 


ganddo lais eglur a pheraidd; pan y byddai 
yn llewyrchus ar ei ysbryd efe a ddyrchafai 
ei lais fel udgorn... Yr oedd yn meddu ar 
ymadrodd hyawdl a ffraeth; byddai ei 
thineb ar amserau yn peri i'r rhai mwyaf 
difrifol wenu wrth wrando. Ni byddai yn 
arfer codi penau, ond ei lwybr cyffredinol 
fyddai sylwi ar ei destyn bob ym rhan, & 
odi addysgiadau oddiwrtho. Yr oedd ei 
bregethau yn athrawiaethol ac yn brofiadol; 
yr oedd rhediad ei weinidogaeth yn gyffred- 
inol at argyoeddi y byd annuwiol ao at adeil- 


adu'r saint yn y sainteiddiolaf ffydd. Yr 
oedd yr achos yn isel eì wedd yn on 
pan aeth ef yno ì breswylio, er fod yno 


ì gê 
wedi ei y flwyddyn 1802, ond m ym- 
ddn godd nemawr wyddiant arno dros rai 
blynyddau ar ol ei fynediad yno; ond yn y 
flwyddyn 1817, bywynodd yr haul ar y lle 
wedi hir dywyllwch—torodd gwanwyn cy- 
gurus ar ol gauaf maith.  Dynoethodd yr Ar- 

lwydd ei fraich a gwnaeth rymusderau. 
oddodd hyn wedd arall yn fuan ar y 
ith wrth a fu, llanwodd y capel a gwran- 
dawyr, a chwanegwyd llaweroedd at 
eglwys. Yn y flwyddyn 1820, neillduwyd 
ef i gyflawn waith y weinidogaeth yn nghym- 
mg Cyfar 
ìi bregethu yn dei ; mynych y bu ynam- 
o drefydd Lloegr, sef yr Amwythig, 
Gaerlleon, 'erpwl, a Manceinion. Bu un 
waith yn Llundain am 13 wythnos. Teith- 
iodd lawer o weithiau i bregethu trwy Og- 
ledd a Deheudir Cymru, a. mawr y a 
lanwai y trigolion ar ei ol wrth feddwl na 
meaf Cered daith chyfaill dag 
af, 1829, ero ith a ill gy 
Mf trwy sir Gaernarfon, a dychwelodd adref 
heb nemawr o ewidiad i'w weled arno. 
Bu drachefn oddeutu mis ym L'erpwl a 
Manceinion ; ar ol dychwelyd oddiyno înf' 


wedai ei fod yn fwy gwan a llesg n 

efe cyn cychwyn, ond efe a gryfnaodd wedi 

hyny. Tua dechreu y gauaf cymerodd 

daith a chyfaill gydag ef drwy wlad Môn, 
e 


ond ddychw yr oedd yr olwg arno 
mael allesg. Yr oedd ef yn meddu ar 
wer o hynodion. Yr oedd mesur helaeth o 


ddigri yn ei dymer naturiol, ond yr 
oedd hono wedi ei dofi ìi raddau mawr gan 
adfyd y byd, ac wedi ei santeiddio gan ras 
Duw. erai lawer o gyffelybiaethau wrth 
bregethu, a brithai ei thau a_ ffraeth 
ymadroddion, y rhai weithiau a derfynent 
ar ddigrifwch ac ysgafnder; gwnai h ' gên 
mor naturiol ydoedd iddo, yn mron heb 
m yybod iddo ei hun. Pan oedd y Parch. 
. Jones, gweinidog yr Annibynwyr 
dref, yn bedyddio ei blentyn, ofynodd. i'r 
tad ì enwi y plentyn ?. A'i ateb oedd, “' Gal- 
wch efar yrenw afynoch eich hunan.” “' Na, 
rhaid i chwi ei enwi,” ebe y Parch. D. Jones. 
«< Wel,” ebe yntau, “* gelwch ef ar eich enw 
eich hunan.” Ac felly y bu, galwyd ef 
Dafydd. Rhyw dro yr oedd rhyw raì wedi 
ei gyhuddo o'i fod wedi dyweyd ar ei bre- 
geth, “ Fod uffern wedi eì phalmantu a phen- 


123 


. 


JON 
logau plant bychain.” Pan glywodd h 
dywed , “Na dd ais ì rho'r fath both” 
pe buasai eisiau tu y lle hwnw, bu- 
aswn yn dyweyd ei fod iei balmantu a 
phenglogau rhyw rai caletach na phenglogau 
lant bychain.” Y boreu Sebbath cyn ei 
rwolaeth efe a ddywedodd wrth ei anwyl 
briod, ““ Wel, wel, anwyl, dyma stori 
yr Amwythig bron ar ben—dyma oedd ei 
yd hi yno, hyd angeu (yno yr oeddynt wedi 
riodi.) Yr wyl yn benderfynol fy mod 
iosg oddiamdanaf y waith olaf am byth; 
ond nid oes dim niwaid, bydd y tro yn elw i 
mi, a chofiwch chwithau hyn, Ann fach, mai 


Tad yr amddifaid a Barnwr y won i'w 
Duw yn ei breswylfa santaidd.” _*“' Wel, 
Ann, buom yn cydofyn am amynedd at am- 


ryw«bethau, a chawsom le i feddwl fod Duw 
yn eìn gwrando; ond y mae gen ater 
newydd heddyw, sef gofyn am amynedd ì 
farw. Caffed amynedd ei pherffaith waith.” 
Yr un Sabbath ei ferch iddo, ““ Pa 


y 
odd y penill hwn llais 
in 

. u un dyw wrth i 
oedd wedi dyfod ìi ymweled ag ef: «AT Gal- 
faria fe dynwyd colyn angeu—diolch byth 
am y gwaith a pwyd ar Galfaria ; Cal- 
farìa ì fyw, Calfaria i farw, Calfaria for ever.” 
Drachefn dywedodd wrth rai oedd o'i am- 

lch, “ Yr wyf fi yn myned o d eich 

reichiau chwi, ond odditan mae'r 
breichiau tragywyddol.” Yn ddiweddaf oll, 
ffarweliodd aì anwyl briod, ac a ddywedodd 
yn floesg, ““O Arglwydd, gollwng fi;” ac 
elly ef a fu farw, ac a aeth i dangnefedd, 
Awst 2il, 1830. (Gwel y Coflanf am dano 
gan J. Hughes a W. Pierce.) 

JONES, GEORGE. Galwyd y g 
rhagorol, ymroddedig, a llwyddianus hwn, 
i'w orphwysfa, Tachwedd 10fed, 1848. Ganed 
ef yn Nghroesoswallt, sir Amwythig, Mai 
28ain, 1813, o rieni duwiol, aelodau 
eglwys gynulleidfaol oedd dan ofal y Parch. 
- i Efe a ymunodd a'r eglwys 
31ain, 1828, 


addysg ragbarotoawl tuag at y weinidogaeth, 
dan gyfarwyddyd y Dr. enkyn; eg mis 
i ef i 


eglwys An- 
orset; ac efe a 


dim ond un gwasanaeth ar y Sebbath, 
SD “yynii efo yn angenrheidiol, toag at 


JON 








lwyddiant yr achos yno, i'r th. 


dnawnol ei . Modd b , er 
eeistwch mL i'w bobl, efe a roddodd yr 


Yn mod aì weini ogaeth 
, dim ond pedair blynedd a haner, cyn- 
Yddodd yr na 100 o aelodau; 


d cwd â 1 £2,800 ll 

e u o £2, wyr 
oddiar y capel; a sefydlwyd ysgol Sabbathol 
luosog, cyfarfodydd gweddi osol, cym- 
deithas addysg Gristionogol, a dwy ygol 
ddyddiol flodeuog, un i a'r i 
ferched ; ac y maent yn myned yn mlaen yn 
effeithiol. Nis bu ei afiechyd ond o bar- 
had, er ei fod i raddau yn anhwylus am 
oddeutu tair wythnos yn flaenorol. Derbyn- 


iodd y newydd y meddyg am ddynesiad 
awr ei ymddatodiad da thawelwch mawr ; 
ac yn y ei gystu: ea dangosod ôl 
fod yn siriol ymroddi i ewyllys Duw, gan 
ymddyddan llawer a'i gyfeillion o'i gwmpas 
ar bynciau pwysig, ac egluro rhanau o'r 
y yr a enid i'w glywedigaeth, 
8 fnu ei helyntion gyda'r fath gymodlon- 
edd a phe buasai ddim ond ar fyned i daeth 
in. Dim ond un Sabbath y rhoddasai 

1 fyny bregethu cyn ei farwolaeth. Wedi ei 
eni o rieni duwiol, efe a wyddai yr Ysgrythyr 
Lan er yn blentyn. mroddodd yn ei 
ieuenctyd at wasanaeth yr Arglwydd ; ac yn 
nghanol ei ddyddiau a'i ddefnyddioldeb gal- 
wyd at ei wobr gan sylweddoli ym 
d nhestyn eì bregeth ddiweddaf, yr 

hon a draddod d ar ysur marwolaeth 
aelod oedranus yn yr eglwys— i Gwerthfawr 


yn ngolwg yr Arglwydd yw marwolaeth ei 
saint ef.” 


bynwyr yn Wenngyngol, ir fia 
ynwyr aungoleu. , 8r int. 
Brodor y do Ddinbych. Gafodd eL nrddo 
yn weinidog gan yr Eglwys eidfaol yn 
y lle uchod, Efe & udodd oddiyno yn 
mhen amser i Fflint, lle y terfynodd ei ye 
yn y byd hwn. Nid oes genym ddim pellach 
ì ddywedyd am dano. mae yn gof genym 
fod unwaith yn ei amser prego u yn 
Fflint, ac lletya yn ei dŷ, ymddangosai 
yn wr us, ac yn neillduol o hawddgar a 
charedig dros ben. 
JONÊS, REES, 
renin ao 

Ga a Bred tua'r flwydd 
rhiwdalar; wyd e 'r flwy 1780. 
Derbyniwydref: aelod gan y Parch. David 
Williams, yn y Beili og, plwyf Gwenddwr, 
Symudodd yn ol at ei , ac aelododd ei 
hun yn Nhroedrhiwdalar, a dechreuodd bre- 
gethu yn y flwyddyn 1809. Cafodd alwad i 
weinidogaethu yn Ffaldybrenin ac Esger- 
dawe. Urddwyd ef yno yn 1818, ac aros- 
odd yno hyd ddydd ei farwolaeth, a bu o 
ddefnydd mawr yn y lleoedd hyn. ì 
wb a'u hadwaenent am ei ddidwylledd, ei 
Pyddlondeb, a'i onestrwydd gyda gwaith yr 


—_ —i cc .———————!—— O “ur ua. un Gu —_ NÎ" DF 








Arglwydd, a'r awydd a_ ddangosai ei 
weinidogaeth i bawb feddianu crefydd yn y 
galon ac mewn ymarferiad. Efe a lafuriodd 
yda ffyddlondeb a llwyddiant mawr hyd ei 
farwolaeth yr eglwysi hyn. Lluosogodd 
yr eglwysi hyn o 120 i fwy na chymaint dair 
gyaith yn nhymor ei weìnido . Y mae'r 
dau addoldy wedi eu hadeiladu, a'u helaethu 
yn fawr, a'r holl draul wedi ei thalu heb 
ddim cymorth o un man arall, yr hyn a rydd 
anrhydedd dirfawr ar ymdrechion Mr. Jones, 
ac ar yr egwyddor wirfoddol, am ei fod yn 
effeithio mor rymus mewn haelioni mor 
fawr mewn ardal mor wledig a. mynyddig, a 
hyny yn mhlith pobl nad ydynt mewn cy- 
mhariaeth ym m dend ion ond ar ychydig 
dianau bydol. amryw ysgolion 
Sabbathol yn ei amser NN o fewn cylch yr 
eglwyai hyn, yn y rhaì y mae ugeiniau Ìawer 
o bobl ieuainc a phlant yn derbyn add 
y hyrol bob Sabbath. Efe a ano d yr 
eglwysi h hefyd i gyfranu yn lled helaeth 
mn ynyddol at y cymdeithasau cenadol a 
laidd, a thuag at gynal yr athrofeydd. 


Cymerodd ef hefyd yr Ea &. gyfr 


i addoli Duw yn ng yr Erw, Cellan, 
dan ei ofal am lawer o flynyddoedd, a daeth 
golwg lled gysurus ar yr achos yno o dan ei 
weinido «rt a ar ol bod yn llafurio yn 
weìnido sefydlo lwysi h 
44 o flynyddoedd, ac yn pregefhu dros 
59 o flynyddoedd, ymaflwyd ynddo gan 
ngeu, ac nid ymollyngodd ei afael nes datod 
eì babell briddlid, yr hyn a gymerodd le 


yn nechreu y flwyddyn 1862. 
JONES, NOAH, gweinidog yr Annibyn- 


u yn llafurus a llwy 
o flynyddoedd. Bendithiodd Duw ei lafur a 
t mawr hyd derfyn ei oes, yr hyn a 
gym rodd le yn nghape Taihirion, ar 
ydd Nadolig, y 25ain o , 1814, yn 
67 mlwydd oed, ar ol bod am 37 mlynedd 
yn y weinidogaeth, a chladdwyd ef yn myn- 
went Bethl om, Llanharan. Yr oedd yn 
weinidog cym lawn gan yr eglwysi 
a'r wyr yn gyffredinol. Yr oed iddo 
barch mawr fel ysgolfeistr; ao hefyd, fel 
meddyg, dywedir eì fod yn dra medrus. 
Gadawodd areiol bump o blanti alaru eu 
oolled; bu rhai o honynt aelodau def- 
nyddiol a chymeradwy yn Llanharan. 
JONES, OWEN, Llechfrith, rhwng Aber- 
maw a_ Dolgellau, sir Feirionydd, a anwyd 
yn y llwyddyn 1779. Yr oedd yn un o flaen- 
ffrwyth y Genadaeth Wesleyaidd ig 
yn y wlad. Yn y flwyddyn 1808 aeth i'r 
weinidogaeth, a pharhaodd yn ei gyflawn, 
waith hyd y flwyddyn 1835, pan y daeth yn 


JON 








Yr oedd efe yn ddyn. da, o ysbryd 
a llonydd, ac yn ddis da ofalus yn 
nghyflawniad, 8 ei ddyledswy 1 gwein- 
ne llei u a fod. ei ddi- 
wedd ynd yn dangoefaddus, er ì natur ei lefyd 
ei rwystro ìi draethu ei deimladau a'i o 
ion i'w gyfeillion yn ei oriau olaf. Bu farw 
Gorphenaf 27, 1843, m driugain a phedair 
mlwydd oed, wedi bod umtheg m mlyn edd ar 


y weinidogaeth efengy. 
J “ONER WILLIAM, MU, gostio y 


_ uwchrif. 


b Gl en, sir Abertei “ani 
wyd of yn WNHESTH sir Feirionydd, yn y 
flwyddyn 1801. Ni chafodd ei intio ag 


ad grefyddol ei rieni, nac a man. 

teision d idiaeth th helaeth ; er hyny, ei aml 
gyfrin &'i ewythr, y diweddar ybarch 
doctor Arthur Jones, o Fangor, a arwein- 
ìodd y llanc ieuano i feithrin meddyliau di- 
frifol, ac a'i tueddodd ef i gyfeillachu a dyn- 
ion duwiol, ac yn y diwedd i ymuno ag 
eglwys Crist ac at y weinidogaeth. Pan yn 
bedair ar ugein oed, mnfnol yn ebe | 
ynol yn ei ben- 


da xy; iweddar Barch. Michael 
mein do yn, yr hwn yn gyfnodol 
& ymwelai a Llandrillo, fel un o'i ragorsafon 
gweinidogaethol. Y dysgybl ieuanc yn fuan 
a gafodd anogaeth ì ì ddechreu arfer el ddawn 
yn y cyfarfodydd wythnosol a berthynai i'r 
deithas; ac yn mhen amser efe a dde- 
uodd lefaru gyoeddus. Yr oedd 
ddo feddwl uchel am ei ewythr, ' 
ones; yr oedd yn mawr hoffi clywed dynion 
yn dywedyd, wrtho fod ei ddull o bregethu 
yn ebygu i'w yth yr hyn oedd mewì 
y gwir; a gellid yn naturiol 
mn am y tebygol golrwydd. Efe a ymrodd- 
i 


ŵ cyi yin Hydref, 1831, 
& 8 derbyniod mwad eglwys An- 
eryd go yn Mwllheli, gir Gaernarfon, 1 ym. 


einidogaethol, lle y 
a Aŷs flwyddyn g ganlynol, Yr 


yr egl sar'y pryd ynh od o ranedig, 
ac mewn cyflwr ae ymdrochi nes peri iddo 
gryn ofid; ond 


eu mynod” fel yr oeddynt, gên dan dd dlaeb, | od 


enau cynen ac 8SOn, 
hefyd i a yn fawr at nifer aelodau 
eglwys. eu R y YM blynedd wedi 
yny teimlai mai ei dd dd oedd rhoddi 
ed ei ofal gweinidoyaetho yno, a chym- 
e 
Glynarthen, yn sir Abe n y Ìle mawr 
& phwysig hwnw efe a_lafuriodd MH ddiwyd 
&c effeithiol; pregethai gyda ffyddlondeb a 
certh, a holai yr lion ai Sabbathol 
tod rhyw ran o'r y eddol 
bath. Pa ymor 1 
weinidogae 
effeithiau say 


liad cyoeddus bo RE 
(ddianus y profodd ei 
weled oddiwrth 
o — Yn 1841, adeiladodd 
g&pel a ffurfiodd eglwys yn Glandwr, a elwir 
yn awr Beulah, e, yn 1860, y gorfododd 


nifer c yddedig y gwrandawyr yr eglwys ì 
edoiladu Ts helaethach; ar y Yw ameer 


125 


arno ofal yr unol e lwysi Hawen a'r 


JON 





yr oedd capel Glynarthen yn cael ei adeiladu 

a'i egwyd ysgoldy yr bssfydn 1848, yn ychwan- 
y» a0 y 86 wyd ysgol Frytan- 

on sydd yn parhau ì flodeuo hyd 


aaa grîon . Torwyd dd i fyny 
y rwyd tir ne ì 

mewn rhan Ôr r ydogaeth a elwir] Bryn. 
moriah, ac adeiladwyd yno gapel yn 1849, 


Yn y lle hwn planwyd cangon Or fam 
eglwys wedi hyny, yr hon a gyny 
fath fodd ag i fynu, yn yn 1861. llo helaethach dyn 
Gan fod maes ei 'myned yn rhy 
helaeth, efe a. roddodd i Main ofalu am cadw 
wen, Bi enith, a Be ; gan gad 
Olyn a rynmoriah. Fr eì yn aml 
wysog, megys llawer o'i frodyr, y rhai 
ydynt weithwyr caled yn y dywy sogaeth 
rhaid peidio meddwl fod gyllid â a. ddeillia, 
oddiwrth y fath esgobae au yn dwyn un- 
rhyw gyfartaledd i'r d gic a 
he gwyi Efe ab barhaodd fel yma yma yn ffy on 
yn ngwasanaeth ei Feistr hyd oddeutu tair 
neu blynedd i'w farwolaeth, pan y 
dyoddefodd yn y awr oddiwrth anhwylder 
poonus a chynyddol ag yn awr wedi 
d ei eithafnod, brys folodd I fynod 
undain er myned dan feddygwaith (oper 
ation) meddygon medrusaf yr holl “yd. 
Er iddo mewn rhan gael ei adferyd, ni chyr- 
aeddodd byth ei nerth arferol. Yr ydoedd 
wedi bod yn ddyn nerthol gyda chyfansodd- 
iad digonol a al unrhyw lafur, ac uwchlaw un 
blinder. Ond Jn awr yr oedd clo ca Âi 


DWB wedi rhy dhau, a am a gwelwy wyd yn a 
ollwng, 
fd y, cyfinsoddod nay g. 


bynag efe a barhaodd i Ôl i bre- 
gethu agos hyd y diwedd. Efe a hunodd yn 
yr Iesu Mehefin y 7fed, 1865. Claddwyd ei 


weddillion marwol yn nghladdfa Glynarthen, 
yn nghanol 


dagrau u gwraig amerch, a lluaws 
mawr o yn y weinidogaeth a chyfeill- 
ion crefyddol. Yr oedd ef yn cael eì 

ol ei frodyr, Yr oedd ei 


gyffredin 
dduwioldeb y íath fel nad oedd neb yn ei 
amo, efo yn hollol ddiymddangosiadol. 


Rh fawr; mod 


Y - ond y 


ya mali IE 1 adynda' ei 


1 gyfeillgarwch a amddi 
pheri 8 wed o wel digyffelyb. Yr Sydd 
ddyn hynod o weithgar a phenderfynol 
ar yn ei de er pob anhawsderau ; nid 
d dim a'i digalonai ac a barai iddo 'ildio 
Efe a. amddi 
ndrechai yn 
daionus Gym am 
anwr me 


aiein holl 
us o glaid 


'Nid oedd byth 
yn myned i'r areithfa heb fod wedi darparu 





ym dda ar gyfer hyny; yr oedd ei bregethau 
b amser yn cynwys cryn lawer o esboniad- 
y 


gyflo Diaethau, 2 medrai on trafod yn Mr 
erchog er budd i'w wrandawyr, ar y r 
byddai odrao 


ea gafodd yr hyfrydwch o dderbyn i ael- 
odaeth eglwysig dros fil o bersonau. Fel y 
bu y gwas ffyddlon hwn byw, felly hefyd 
bu efe farw, efe a derfynodd ei ddyddiau heb 
un angen am dystiolaeth gwely angeu o'i 
gymwysdor i'r nefoedd, ond. yn unig y dys- 
gleirdeb di wl cydfynedol a'i wiad 
o'r byd odus hwn. 

JONES, DAVID LEWIS, athraw clasurol 
yn athrofa Caerfyrddin, oedd fab i Mr. W. 
Jones, Clyn Adda, yn agos i Lanpumpsant, 
sir Gaerfyrddin. d ef yn y flwyddyn 
1788 ; mwynhaodd fanteision dysgeidiaeth o'i 
febyd. Derbyniwyd ef yn aelod gyda'r An- 
nibynwyr, yn Mhencader, sir Gaeafyrddin. 
Wedi iddo ddechreu pregethu aeth i'r 
athrofa yn Nghaerfyrddin. Yr oedd yn an- 
hawdd cyfarfod a dyn hynawsach a mwynach 
na Mr, Jones; yr oedd yn un o'r dynion 
callaf, jn sgolaig rhagorol, o fywyd dich- 
lynaidd a di , &0 yn gyfaill ffyddlon a 
hawddgar; ond o ran ei farn grefyddol 
Ariad proffesedig, os nad yn rhywbeth pell- 
ach. roedd rhywbeth yn ei olygiadau ag 
oedd yn sychu ac yn anmhoblogi ei ddoniau 
pregethwrol. Yn fuan wedi iddo fyned i'r 
athrofa cawsom eusdra i'w glywed, cyn 
iddo lotyn y golygiadau a bleidiai ar ol hyny. 
Yr oedd yn ddyn ieuanc o ddoniau hyfryd 
pryd hwnw, yn tueddu at ddefnyddioldeb a 
phoblo dd mawr fel pregethwr. Ni chy- 
hyddodd ddim ar ol hyny, os peidiodd a 
myned yn mhell i'r wyneb. Ar ol 
marwolaeth Mr. Gibbon, gweinidog capel 
Seion, sir Gaerfyrddin, yn 1814, rhoddodd 
NA eglwys alwad i Mr. David Lewis Jones i 
od yn il iddynt, a bu yn eu bugeilio 
hyd ddydd ei farwolaeth. Gorphenodd ei 
weinidogaeth a'i yrfa yn y byd hwn Medi 8, 
1890, yn 42 mlwydd oedd. wodd briod 
yn weddw, a nifer o blant yn amddifaid i 
alaru eu colled am briod hawddgar a thad 
tirion. Claddwyd ei weddillion marwol yn 
nghladdfa capel Seion, lle y gosodwyd maen 
coffadwriaeth ar ei fedd. 

JON ES, THOMAS, Glanffrwd, plwyf 
Llannewydd, sir Gaerfyrddin, gweinidog yr 

ibynwyr. Bu yn gweinidogaethu yn 
Nantygronw, plwyf Cynwyl, (yn awr Her- 
mon). & Phenlono; efe oedd y gweinidog 
c a ofalu am yr eglwys hon ar 
el phen ei hun wedi iddi ymadael a gweinidog- 
ion Henllan a Threlech. Yn ei amser ef y 
symudodd yr eglwys o Benlone i'r Drefach, 
ac y mae yn debyg mai gorfod ymadael a 
Phenlone yr oeddynt y prydhwnw. Cymer- 
odd dy anedd yn y Drefach, o fewn llai na 
haner milltir 1 Benlore. Cymerodd hyn 
le yn y flwyddyn 1753. Dywedir fod dadl 
boeth wedi cyfodi yn eu plith yr amser hwn, 
ac i un ran o'r eglwys fyned 1 Penrhiw, a'r 


126 





JON 


— _—_ .j .._ 


rhan arall i'r Drefach, tua. chwarter milltir 
oddiwrth eu gilydd. Arminiaeth oedd ac 
gydd yn cael eì bregethu yn Penrhiw. Sef- 

dlodd y gangen hon yn Nghornol yr Allt. 
Ŷn y Awyddyn 1756, ì 


adeiladwyd addold 
bychan yn y Drefach; helaethwyd ef wedi 
hyny osod oriel ynddo. Dywedir fod 


y Parch. Thomas Jones yn wr duwiol a llaf- 
urus iawn. Yr oedd yn meddu ysbryd tawel, 
nodedig; byddai yn canu bob amser, pa un 
bynag ai cartref ai oddi cartref y, pyddai. 

r oedd yn gwneud ei artref yn Llannew- 
ydd, ir milltir o din. Yr oedd 
ganddo ddeng milltir i fyned i'r Drefach ; 
ond er ei holl ymdrech a'i ffyddlondeb daliodd 


wys ac yntau gydymgynghori, 
rhoddasant alwad iun John Lewis, aclod o 


Henllan, i'w gynorthwyo ef, a'r hyn y cyd- 
gyniodd Mr. Tewis yn y fwyddyn 1181, a 


bu y ddau yn cydlafurio am bedair blyn 
ac felly yn y flwyddyn 1765 methodd Mr, 
Jones yn hollol gan henaint a phellder y 
ffordd. Yn fuan wedi gyn efe a. derfynodd 


ei yrih mewn llawenydd. 
ONES, HENRY, Llaneurwg, sir Fynwy, 
oedd weinidog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, 
Ganwyd ef yn Risca yn y flwyddyn 1772. 
Dechreuodd bregethu yn y flwyddyn 1801; 
yr oedd wedi ei dderbyn yn wn aelod 
eglwysig pan yn ddeuddeg mlwydd oed, ao 
enillodd air da gan bawb a chan irion- 
edd ei hun. Efe oedd y cyntaf a ddechreuodd 
bregethu ardal ar ol Mr. Edward Cos- 
let. Nid rhyw lawer a wybu Cymru am 
dano fel pregethwr a deithiai lawer, nac 
ychwaith fel un nodedig o amlwg o ran ei 
dalentau; yr oedd yn fwy hynod am ei ffydd- 
londeb nag am ei dalentau. Dywedir na 
thorodd ef gyhoeddiad erioed ; a pheth dy- 
eithr iawn ac anarferol oedd ei fod yn a 
senol o'r cwrdd misol. Bfe UU ì farw yn 
wyddyn 1843, pan yn 71 oed. 
Pan ddechreuodd. Mr. Henry ydes bre- 
gethu, yr oedd yn byw yn yr un ardal lano 
o'r un enw ag yntau, llanc gwagsaw a 
gwamal; un p awn Sabbath, efe a ddy- 
wedai wrth ei gyfeillion ymodrai ef bregethu 
iddynt cystal a arrî o'r Dyffryn: ““ Paham,” 
meddai, “ nad y nai arrì cystal a'r 
llall.” Yr oed y fan a'r lle ryw hen 
foncyff pwdr o dderwen, a thybiodd iy 
gallai yn gyfleus ei ddefnyddio ar y pryd 
el pulpud, a chan ddringo yn brysur ì ben 
yr hen geubren, efe a alwodd ar ei deith- 
ion i wrando, gan fwriadu enill d o glod 
iddo ei hun am ei fi dd yn rhoddi 
difyrwch mawr i'w gymdeithion a bwrw an- 
fri cyfatebol ar Henry Jonos, y pregethwr; 
ond troes y “chwareu iddo yn chwerw.” Dy- 
ddodd fod y llecyn o'r pren lle y safai y 
fag bregethwr arno yn rhy bwdr i'w ddal, ac 
erhoddimantais i'r dyhiryn arddangos ei 
entau, llyngodd ei safle o dan ei draed, 
a llyn y llencyn i grombil y geubren ; 


ao nid Hyny oedd y cwbl, ond troes yr hen 


JON 





fon l twyllodrusiddo; derbyniodd 
ef cg redd i mewn, ond ni fynai ar un 
cyfrif eiollwng ef allan; ganei bwysau a'i 
godwm fe fynodd le i fyned i lawr yn lled 

dd, ond pan awd i geisio ei godi allan 
nid mor hawdd ydoedd. Gorfu iddo aros 

o am rai oriau, ao ni allai neb ei 
allan ond trwy ymosod yn ar yr hen 
geubren a bwyell ac agor rhyw gymaint ar 
ei geudod, fel gellid tynu y carcharor yn 
rhydd; o hyny allan cafodd y llanc ei alw, 
“ Hari o'r Geubren.” “ 

JONES, ROBERT, gweinidog yr Annibyn- 
wyr yn Nghorwen, sir Feirionydd. Nid oes 

nym hanes i roddi o'r gweinidog leuanc 
hwn, ond ei fod yn symud ei deulu o Gorwen 
i Kerry, lle ym oedd yn ddiweddar wedi ym- 
sefydlu yn olynydd i'r Parch. M, Davies, ac 
wedi dechreu ar ei lafur gyeinidogaethol 
gyda chryn arwyddion o ddefnyddioldeb ; 
cafodd niwaid mor fawr drwy anha gyda'r 
oerbyd yn agos i'r Trallwm, sir ; wyn, 
fel y bu farw mhen fri diwrnod wedi 
hyny, gan ddyoddef yn dawel boenau corff- 
orol mawrion. 

JONES, WILLIAM, Llaethbwll, sir Dre- 
faldwyn, oedd lefarwr gyda'r Trefnyddion 
Calfinaidd. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1741. 
Yr oedd yn amaethwr cyfrifol, yn aelod o 
egl yn nghapol Pont Robert. Yr oedd 
hefyd yn bregethwr cadarn a chymeradwy. 
Nid oedd yn inol adnabyddus, am 
mai nid llawer a deithiodd. oddicartref. Bu 
farw Gorphenaf 1818, oed. 

JO , WILLIAM, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Horeb, Dwygyfylchi, sir Gaer- 
narfon.  Gatodd H eni afn debyg 

irmin , &i ddwyn ìi y 
Penal, cir Feirionydd. oodd eì 


a Seisnesoedd eí fam. Yroedd yn un o'r 
rhai blaenaf in sefydliad deithas gref 
yddol eillduedig yn Mhenal. Derbyn- 


lwyd e aelod egl yn Machynlleth, 
lle, y derbynid holÎ aelodau Penal y pryd 
hwnw. Derbyniodd ei addysgiaeth athrofaol 
ar gyfer y weinidogaeth yn Ngwrecaam. 
Urddwyd ef i'r weinidogaeth yn Salem yn y 
flwyddyn 1809, pan yr oedd yn bresenol ac 
yn gweinyddu ar yr achlysur, y Parchodig- 
on J. Lewis, Gwrecsam; G. Lewis, Llan- 
uwchlyn; D. Jones, Dinbych; W. Williams, 
Wern; J. Roberts, Llanb ir; a J. 
Lewis, Bala. Llafuriodd 


wni ei 
iant. Fel gweinido ddlon a gonest, yr 
oedd iddo Ar da gin bewb Yntynd of yn 
Wedi iddo ymuno a , id ef yn 
ddiarebol grefyddol yn yr ardal; ac yr oedd 

eled dyn ieuanc yn ymddwyn felly yn 

th hynod yn y wlad hono y spryd hwnw. 
Parhaodd eì holl yrfa yn da diar- 
gyoedd fel Cristion. Fel pregethwr, yr oedd 
yn meddu deall lled gryf a chraffus, a'r oll a 
ddywedai yn dra synwyrol. Yr oedd ei olyg- 
iadau ar e dorion efengyl yn gywir. 
Fel traddodwr, nid oedd yn hyawdl a ffraeth, 


127. 


JON 


—— ——U O Y 


o herwydd hyny nid oedd yn cael ei gyfrif h 
fel y dywedir, yn bregethwr poblogaidd. Yr 
Arglwydd a wnaeth ddefnydd mawr o hono 
ì godi a dwyn yn mlaen ei achos yn yr ar- 
oedd tywyll y bu yn llafurio. Yr oedd 
ei f d 1 ymdrin achosion prof- 
iadol ac eglwysig pobl ei ofal yn rhagori ar 
ei ddawn cyoeddus fel pregethwr; ac nid 
y cyfryw ddawn y lleiaf angenrheidiol i 
weinidog sefydlog; a dylai pob dyn ieuanc 
yn y weinidogaeth ei feithrin. Yn eì amser 
ef y gorphenwyd adeiladu Salem, a thrwy ei 
ymdrechion ef yr adeiladwyd Horeb, Dwy- 
gyfylchi; efe hefyd yn benaf a ddechreuodd 
achos yn Llanfairfechan, y tu arall i'r 
enmaenmawr. Efe a lafuriodd rhyw gy- 
maint o flynyddoedd yn ffyddlon yn Salem, 
Henryd, a Dwygyfylchi, er fod cryn bellder 
rhyngddynt a'u gilydd. Wedi iddo ymadael 
a'r lle blaenaf cyfyngodd ei weinidogaeth 
yn benaf i'r lle olaf; ac wedi iddo roddi fyn 
ei ofal eglwysig yn hollol treuliodd w Fa! 
ei ddyddiau yr ardal hono. Bu farw 
mewn tangnefedd ar y 13eg o Fai, 1849, yn 
80 mlwydd c oed. Yn y flwyddyn 1812, ym- 
briododd a Miss Margaret Owen, Porthllwyd, 
ger Conwy, a bu iddynt ddau o blant. "dyn 
iddo roddi y weinidogaeth i fyny, yr oedd 
eglwys Horeb yli ymadael yn heddychol ag 
eglwys He 
J NES, DAVID, Adwy'r Clawdd. Nid 
oes ond ychydig o hanes y gwr hwn ar gael ; 
brodor ydoedd o'r Bala neu y gymydogaeth, 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1723, a bu farw 
yn 1774, yn ôl mlwydd oed; claddwyd ef 
yn hen gladdfa yr Annibynwyr, yn Ngwrec- 
8am. Yr hanes gyntaf a geir am dano 
ei fod. yn erlidiwr mawr a ulawn, a'i fod 
tua'r flwyddyn 1748 arllwys ei lid ar y 
Oradociaid, trwy erlid. Lewis pan yn 
ceisio pregethu yn Ninbych; ond dywedir eu 
bod yn gefeillion mawrion wedi hyny yn y 
ugad, cartre w arry, pryd 
golyna Dafydd, yr hwn oedd ellach yn 
Dregethwr, i Lewis Evan, “ A oedd efe wedi 
deuiddo?” “O ydwyt,” meddai Lewis, 
“* er ys llawer dydd. id oes un sicrwydd 
pa sawl blwyddyn y bu Dafydd Jones yn 
pregethu; gan ei fod yn erlidiwr yn A flwydd- 
yn 1748, ac yn marw yn y flwyddyn 1774, 
ni od yn pregethu nemawr dros 25 o 
flynyddoedd yn yr eithaf, ac ni allai fod wedi 
u nemawr cyn yr ymraniad rhwn 
Mr. Rolands a Mr. is. Yr oedd ef ans 
waith mewn cyfarfod misolagynelid yn mu- 
arth tafarndy a elwid y Tŷ-coch, Hen- 
llan, ger Dinbych; pregothai oddiwrth y 
geiriau, “ Canys daeth dydd mawr ei ddigter 
ef, a phwy a ddichon sefyll,” Dat. vi. 14.—a 
bendithiwyd y bregeth hon er argyoeddi 
ig o'r enw Mary Jones, yr hon a ddy- 
nodd gymaint wrth ei do nes 
per! iddi fyned ymaith o'r a cyn ei di- 
wedd, a myned i faes gerllaw afon oedd yn 
agos i edrych ai ni wnai swn yr afon yn ei 
ustiau foddi swn y bregeth yn ei chyd- 
wybod. Terfynodd y tro yn eì gwir ddy- 
chweliad at duw. Yr oedd y wraig ar y 


JON 





128 


JON 








ryd yn weddw, ac oddeutu 30 mlwydd oed. 
Dafodd fyw h d henaint teg, a pharhaodd 
yn nodedig ei diwydrwydd gyda holl ddyled- 
gwyddau crefydd, a'i gofal am achos R Ar- 
glwydd Iesu hyd ei marwolaeth. Bu yn 
roffosu crefydd am tua 60 mlynedd, pan yr 


ymddengys ei fod 


uw yn moreu eì 
yn elrydydd yn 


dogaeth Seisneg neu yn Gymraeg, 
Sn O fely byddai'r gynulleidfa yn dewis. 
lle nesaf yr dlodd ynddo oedd Hindley, 


ymud R 

bendorfynol 1 dori fyny dir newydd, efe a 
agorodd ystafell fawr yn Poland-sfreet, allan 
o'r hwn y cyfododd yr achos blodeuog sydd 

Oldham-road, dan ofal gweinidogaethol 
Mr. Bedell. Yn fuan wedi hyny derbyniodd 
wahoddiad i gapêl Iarlles Huntingdon, 
yn Runcorn, lle hefyd y llafuriodd gydag 
ymroddiad mawr. Ond marwolaeth bonedd- 

,i'rhon yr oedd y capel wedi ei wystlo 
&r ys hir amser, a achosodd i'r capel gael ei 
werthu, a therfynodd y gynulleidfa mewn 

lltiad a'r enwad hwnw. Oddiyno aeth 
eî ì gapel Common Hall-street, 
ac terfynodd ei weini th. Y 
wedi d od of oddiyrth du Mliad i'r darfod. 
edi ; & ei rym cyn wr teim] 
ei hun yn cael eí orfodi yn haf 1861 i roddi 
byny Fn weinidogaeth; yn hydref yr un 


aeth llawer ach, ac ar 
foreu Sabbath, Tachwedd glod, 1851, efe & 
fu farw. Yr oedd pawb â'i adwaenai yn 
credu ei fod yn wir dduwiol. Claddwyd ef 
yn nghladdfa capel Oueen-sireet, Caerlleon, 
yn ngwydd fawr o bobl a ddaethant yn 
nghyd er GN en 


diffuant iddo, 
JONES, DANIEL, einidog yr An- 
nibynwyr America. _ Urdd 
Baran, sir Forganwg, tua'r fl 
pen aeth oddeutu haner 


dol iddo ìi fyned gyda hwynt fel eu bugail . 
Adeiladasant addoly yn y wlad newydd, & 
galwasant ef Baran, a yn yn gweinidogaethu 
iddynt hyd ei iad ar byd hwn, yr 
hyn a gyme le Ebrill 12fed, 1860. - 
awodd weddw a_dau o blant i alaru ar ei ol. 
Pregethodd y Parch. L. Williams, Oarbon- 
dale, ei bregeth angladd, oddiwrth 2 Tim.iv.7, 

JONES, JOHN HARRIS, neu Joan 
Celer. Mab oedd ì David Jones, saer coed o 


ef yn 


nainlur wy hai yr enillodd iddo ei h 
, yr 1 ea nun 
barch a derchafiad ma 


th 
ollyngodd ei afael nes Terfynu ei einioes yn. 
angeu, Mehefin 28ain, 1851. 

ONES, THOMAS, oedd weinidog y 
Bedyddwyr yn Hengoed. Ymddengys mai 
efe oedd y gweinidog cyntaf ar yr eglwys 
newydd. Y mae'n debyg iddo lafurio yn eu 
plith, a dyoddef gyda hwynt, ac yn eu hachos 

wer o flynyddau, sef cyhyd ag y bu ef Dyw. 
Wrth yr hyn y sonir am dano, mae yn deby. 


iddo farw, cyn dyfod yr erledigaeth, oddeutu 
1673. Nid oes un hanes am dano ond sydd 


m hen lyfrau eglwysi Llanwenarth a'r 
laenau. 


yn agos i Lundain, dan o 
ones, yr hwn oed 


ychwanegìadau ato. Hwn oedd A 
odd y freinlen i'w dad i bregethu yn ei 


JONES, DAVID, oedd weinidog y Bed- 
dwyr yn Llanwenarth. Cafodd ei eni yn y 
ddyn 1748, yn sir Gaerfyrddin. 

ei dderbyn i athrofa Annibynwyr yn y 
Fenni, Ban adawodd yr, athrofa ba yn. 
pregethu amser yr eglwysì 
yn sir eì enedigaeth. Nid oedd ganddo ond 
corff egwan, ond dywedir ei fod yn meddu 
grym Symud Oafodd alwad i amryw 
eglwysi i u, on oedd eglwys Llan- 
wenarth wedi ei rwy o, gan feddw buasal i 
o fawr les, yn enwedig am y regethu 
yn y ddwy iaith; on ni bn eì yrfn ond byr, 
can m 1770, eutu 
ml yrdd oed. y? - 

JONES, DAFYDD, gweinidog y Bedydd- 
vyr yn Nhrefdraeth, sir Benfro. Ganwyd 
yn y flwyddyn 1772, yn mhlwyf Llanfair- 


JON 





129 


JON 








nant- , Sir Benfro. Enwau ei dad a'i 
fam oeddynt John a Martha Jones. _ Ei rieni 
& berthynent i'r cyfenwad o Fedyddwyr yn 
Ebenezer; dygent eu plant ìi fyny yn ofn eu 
Oreawdwr, on ŷr oedd t o amgylchiadau 
rhy isel i roddi dysgeidiaeth iddynt, fel y 
gorfu amynt yn ieuainc gyflogi mewn gwas- 
anaeth. Wedi bod tua blwyddyn yn y sefyll- 
fa hono, aeth gwrthddrych ein cofiant pan yn 
13eg oed i'r ysgol, dan olygiaeth Mr. Grif- 
fiths E henaf, gweinidog yr Annibynwyr yn 
Glandwr, lle y bu am agos i flwyddyn yn 
nhŷ ei athraw—rhan o'r amser yn gweithio 
ar ei dyddyn, a'r rhan arall yn ei l yn 
dysgu gegrifonu a darllen Saesneg. Yr oedd 

cael eì ddysg a'i gynaliaeth am ei waith. 
iai yn hynod o barchus ei oes am ei 


oniai 
hen & 
MMr. Jones, Trelech, yn mysg ereill, yn yr 


. Derbyniodd alwad 
lwys Capel Seion, Merthyr, ac 
yn y flwyd yn 1796 cymerodd ei urddiad le, 
ch chwech mlynedd bu yn ddiwyd, 
diol, a llwyddianus, fel gweinidog yr 
efengyl Merthyr, wrth ìed can 
um uu HA TI 
eithio yn ydd er ei gynaliae 
imn yr rydd yn y lle, oblegyd gwanaidd 
oedd sefyllfa fydol e lwy Seion yr amser 
hyny. erodd daith i bregethu (a chasglu 
at yr addoldy lle y gweinidoegaethai, debyg- 
ol gan yr eglwys yn Nhrefdraeth, yr Bon 
o yr eglwys , yr hon 
oedd wedi et hamddifadu o weinidog trwy 
gymudiad Mr. J. Stephen i fyw i'r America, 
yn gystal a llawer ereill o'r un wlad ag ef, 
yn y flwyddyn 1800. Anhawdd iawn oedd 
ganddo l a'i hen gyfeillion hawddgar 
yn Morganwg, ond ar ddymuniad taer am- 
yw weinidogion, mp enwedig PN haeddbarch 
fus Lewis, pen rfynodd erbyn galwad 
yr eglwys, a se yn Nhrefdrae 
flwyddyn 1802. Nid oedd 1 aelodau 


osog aeth efe yno, ond buan y llwydd- 
odd. sb d yr Addewid y weinidogaeth 


trwyddo, fel y derbyniodd driugain a deg y 
flwyddyn gyntaf o'i sefydliad — ymgyn i 
d l'w wrando, & chynyd odd yr eg- 

lwys mewn rhifedi a .. Yn y llwyddyn 
1804 unodd mewn priodas a Martha, gweddw 
J. Francis, Cilgwyn, tyddynwr, yr hon a fu 
serchog iddo a gofalus am dano hyd ei 
Llafuriodd yn galed yn ngwaith y 
w dros haner cant o flynyddau, a 
bu yn offerynol i ddychwelyd lluoedd o bech- 
aduriaid at yr Arglwydd. Amryw weithiau 
coronodd Duw ei ymdrechion a llwyddiant 
neillduol, yn enwedig yn y flwyddyn 1816, 
pryd y derbyniodd ugain o bersonau yr un 
bath; yr oedd yr ychwanegiad at yr eg- 
lwys yn erbyn y gymanfa yn agosi bedwar 
ugain; ac o'r canoedd lawer a dderbyniodd 
yn Nhrefdraeth yn ystod ei dymor hirfaith, 
priodolent eu dychweliad yn y cyffredin ìi 


oddiwrth eg 


nawdd y nef ar yr athrawiaeth a bregethai, 
a'r cyngorion & roddai efeiddynt. Trwyddo 
hefyd “ dygodd yr Arglwydd dystiolaeth i air 
ei ras” yn fach, Castellnewydd, Cwmfel- 
i . Cyrchaiam ran 
helaeth o'i oes i'r lleoedd a enwyd; i rai o: 


eglwysi, a hynod o fendithiol mewn manau. 
Y yddai yn absenol o'r cyfarfod- 

ydd misol, chwarterol, &c; ei frodyr yn 1 
weinido ydd, 
—yr oedd m awyddus am eu cymdeithas, a 
ì gyd-gynorthwywr s - 
ionedd, er esgeuluso achosion bydol a alwent 
weithiau am ei gymorth . Nidoedd o'r 
byd hwn, ei serch oedd ar bethau y llall. 
n fod cyfarfodydd gweddi wedi cael eu 
cynal yn ei dŷ dros ugain mlynedd, a llawer o 
aelodau yn byw yn yrardal (tua dwy filltir o'r 
FD yne ed yn 
gae olay yn y ydo, : â llwydd- 
odd gyda ei feistr Er am gael lle cyfleus yn 
agos i'w aneddle i adeiladu capel a_ chladdu 
y meirw. Y mae yno er ys blynyddau gapel 
prydferth o'r enw Oaersalom, ac eglwys gy- 
surus yn addoli ynddo. Bu yma hefyd yn 
drechol a llwyddianus yn mhrydnawn ei 
dydd—“'ni wrthododd ei Dduw ef yn amser 
henaint.” Er ei fod yn hynod o wyliadwrus 
ar air a buchedd, a phob amser yn ymdrechu 
rhagweled canlyniadau pethau, eto ni ddi- 
angodd heb ofidiau mewn llawer modd, “nes 
darostwng ei enaid ynddo;” “clwyfwyd ef 
yn nhy ei garedigion,” bersonau y dys- 
gwyliai bethau gwell oddiwrthynt. Nid oedd 
ef yn ddifai yn mhob peth, eithr nid gormod- 
iaeth yw dyweyd na fwriadai ddrwg yn erbyn 
neb; a byddai y dichellgar a'r ymrysongar 
yn debyg o gymeryd mantais ar eì ddinmw- 
eidrwydd. d yn awr mae wedi uno & 
chymdeithas berffaith, a gwisgo coron yn lle 
cario croes. Dyoddefodd ddirfawr oddi- 
wrth y wst yn ei aelodau dros amryw 
fisoedd olaf o'i oes, ne8 methu cysgu na gor- 
wedd heb boen llymdost; er hyny, gan faint 
ei awyddfryd i wasanaethu yr Arglwydd, 
glynai wrth ei hyfrydwaith, sef pregethu y 


ir, hyd o fewn ychydig wythnosau i'w ym- 
ddatodiad, pan yn rh egwan i gerddod na. 
sefyll heb orth. oedd yn crymu 

ymyl y beddrod, ym 

o; aeth i'w wely 
waith yr af lawr, ni 
ac felly y bu, canys yn 

yn 74 oed, safodd olwynion blinedi 

bywyd yn llonydd, a daeth “oerbyd Israe 
ai gion” i'w gyrchu ìi anfarwol fyd, 
Medi 26, 1846. O ran ei berson, yr oedd yn 
dalach na'r cyffredin, ac o gyfansoddiad cryf 
lawn; a m d iechyd rhagorol hyd 
o fewn ychydig flynyddoedd ìdd ei farwol- 
oedd a hynod o serch- 
og— diniweidrw dd mrgraffolig a gweinidog ì 
esu Grist ynt ar ig ar eì wyneb- 
pryd, yn fynegydd eì galon fwyn, ac yn 





JON 


130 


JON 





achosiiddo barch^dyladwy lle bynag - 
ddangosai, Ei lais oedd dra nerthol ac 
effeithiol—ei lefariad yn wresog, yn enwedig 
yn y rhan olaf o'i bregeth. Fel penteulu, ei 
ofal penaf oedd ymddwyn mhob peth fel 
y gweddai i wr o'i alwad ef. Oofiìai yn eithaf 
gyngor Paul i Timotheus, fod “'yn rhaid i 
o5g0 lywodraethu ei dŷ ei hun yn dda,a 
ei blant mewn ufydd-dod, yn nghyd a 
phob gonestrwydd.” Dangosai bob amser 
mor bryderus am leshad tymorol ac ysbrydol 
naut ag am ei eiddo ei hun, a meddent 
u int o an tuag ato yn- 

tau. Fel Cristion, oedd yn hynod o wyl- 
ladwrus a diar. d yn ei fuchedd; ei gyf- 
eillach oedd ddigollwair ; yr oedd yn meddu 
ar fesur dymunol o sobrwydd a sirioldeb. 
Heddwch oedd ei arwyddair, ffyddlondeb ei 
nod, a bod o ddefnydd yn llaw yr Arglwydd 
oedd prif ymgais eì fywyd. Ni iawn 
oedd ì ddyweyd ei brofiad fel Orîstion, eithr 
hyder a d o wir grefydd a_ lanwai ei 
wes. Fel gweinidog, ei olygiadau cref- 
yddol oeddynt Galfiraidd; ac mewn duwin- 
yddiaeth, Dr. Owen a Charnock oeddynt ei 
ddewis ddynion. Er hyny, darllenai yr 
yrau gyda meddwl heb ei lyfetheirio; 


Bon N tynu iw mdr llgosog. Meddai 
ar ; yr 


oedd yn gadarn yn yr ys- 
grythyrau, ac wedi ei fendithio a chof ynod 
am Yu Meh, An yn 
yr yn eu pregethau, by yn 

ol ganddo ìi grybwyll enw y llyfr, yn 
nghyd a rhi y penod a'r adnod yn 1 gyfrol 
ysbrydoledig, lle y cawsai brofion Mia i 
gadarnhau ei faterion; ac nid ychydig o 
weithiau y ai hyny yn yr un bregeth, 
i ddim o ddylanwad ei sylw- 
| m Wyr. Nid oedd arno angen 
mynegair; gwy er yn Dn yr y8- 
grythyr lân, a pharhaodd yn rhyfedd gyfar- 
wydd yn y cyfryw hyd derfyn ei oes—e hi 
oedd y “llusern i'w draed,” &c. 

JO , RICHARD, oedd weinidog gyda'r 
Annibynwyr yn Milnthorpe, Westmoreland. 
Ganwyd ef yn Dolyddelen, yn Ngogledd 
Cymry, yn y flwyddyn 1798... Mewn rhyw 
gyfnod o'i d ieuangaidd, symudodd o'i 
ardal enedigol i'r Pandy, Treban, yn Ynys 
Môn, le Y cafodd lawer o deithas ac 
hyfforddiadau da gan Edeyrn Môn a'i frodyr. 
O'r lle hwn aeth i'r ysgol at ferch. Ŵ. 
Griffiths, Caergybi, ac wedi treulio rhyw gy- 
maint o amser yno mewn efrydiaeth ragbara- 
toawl, derbyniwyd ef i Athrofa Blackburn; 
a odi treulio ei amser penodol yno, ym- 

egni yn n y weinidog- 
aeth. Sy Milntforps, Gyda gofalu am y 
weini th, yr ydym yn ei gael er ys 
blynyddoedd yn ol ar faes Y Dysgedydd, dan 
W enw R. Jones, Singrig. Bu yn lÍafurus a 
wyddianus fel gweinidog dal Iesu Grist 
dros lawer o flynyddoedd ; ond yn gymaint 
a'i fod yn d ig i'r gewyn-anhwyl- 
edd (mervou$ness), a hyny wedi effeithio cy- 
maint arno nee y, foddwyd ef i roddi ei o 
gweinidogaethol i fyny, ond nid rhoddi i fyny 


regethu, a eud ei oreu gyda'r achos hyd 
Mdiwedd ei aes. Yr oedd 


. Jones yn un 
o'r rhai llawnaf o hynawsedd a duwiolfryd- 


; 8 
goreu am . 
odasol wedi cyraedd sefyllfa 


8 brod chwiorydd crefyddol. 

J ONES, DANTEL, cenadwr perthynol i'r 
Trefnyddion Calfinaidd. Mab oedd i'r bardd 
enwog hwnw Edward Jones, Maesyplwm. 
Ganwyd ef Medi 12, 1813. Derbyniwyd 
ef yn aelod o'r Gymdeithasfa fel pregethwr 
yn y Wyddgrug, Mawrth 2il, 1842. Bu ei 
rienì yn ymdrechgar ìi w pethau cref- 

ddol ar ei feddwl, â'i d ygeu yndd t. 
edi iddo gyraedd oddeutu 13 oed, byddai 
gryn lawer yn nghymdeithas plant annuw- 
lol, yr hyn a fu yn foddion i'w lygru a'i 
wneud yn fwy gwyllt, ond cafodd ei galw 
r wni un pechod wyddus. 
Effeithiodd ion eì a'r eglwys y 
perthynai iddi yn fawr ar ei feddwl, nes iddo 
nderfynu gwbl ac am byth i adael ei 
hen deithion ofer; a daeth i gael mwy o 
hyfrydwch yn moddion gras, darllen ei Feibl, 
a gweddïo ar yr Arglwydd. Yr oedd yn 
teimlo yn drallodus rhag ofn nad oedd gan- 
ddo wir grefydd, ac nad oedd wedi ei ail-eni, 
eto pendorfynai arfer y moddion, gan ddys- 
am hyny. Y tro cyntaf y meddyliodd 
od ei fater yn dda rhyngddo a'r Arglwydd 
oedd wrth ddarllen gwaith Boston ary ddy- 
ledswydd o ymgyfamodi a Duw ym- 
D Y pry hwn meddyliai ei fod 
erbyn yr Arglwydd Iesu Grist fel ceidwad i 
bechadur, ac yn ymddiried am byth ynddo 
fywyd tragywyddol. Rhe dd aniel 
) W ysgrif- 
enu maîh o ymgyfam ad dì ifol yn y fforf 
ynol:—“ Yr wyf fi, Daniel Jones, fab 
ward Jones, o F lwm (gynt), yn awr, 
Ionawr 24ain, 1829, ar brydnawn dydd Sad- 
wrn, pan yr ydwyf wedi gadael fy 15mlwydd 
&c yn myned ar fy 16, ar ol i blant yr 
ysgol hon a'm tad inau fyned adref o'r capel, 
ao nad oes ond myfì fy hun o ddynolryw 
gweled, ond yn ngwy Nuw mawr holl- 
resenol, angylion santaidd, a chythreuliaid 
uffern, yn y capel perthynol i'r Trefnyddion 
/ymrei yn Llyn-y-pan y, plwyf Wyd ; 
Sir Fflint, yn cymoryd fy llw (trwy rod 
cusan i'r Beibl a dodi fy llaw arno,) fy mod 
o hyn allan, tra byddwyf yn y byd, 


fm yr 20fed benod o Exodus,) a'm corff a'm 
enaid hyd y gallaf, a byw yn eirwir, heb 
ddywedyd dim celwydd na gwneuthur dim 


JON 


——  .- 


allan o lei neb o'm cymydogion mewn mas- 
nach fydol hyd eithaf Fy ngwybodaeth; ahyn 
awn orth Duw, fel y byddo fy 





rhodiad yn y byd yn addurn i'm proffes ac 
er mant ì Dduw o hyn allan; a'm holl 
ffasleddau yr yn erfyn ar Dduw eu 
maddeu. Amen.” Yn mis Awst, 1889, oat 
odd ei ddewis yr eglwys y perth i 
(Pentref) i fod yn flaenor arnì. Efo a ym- 
. osododd yn egniol ar y gorchwyl o Wyso 
ei hun at iawn wniad o'r d y dew- 
isagid ef iddi ymgyraedd oreu y gallai 


am wybodaeth a deall ysbrydol; ac hyn 
eto gadawodd esiampl eil wng o'i hefel, chu. 
Yn wedi hyn teimlodd ddymuniad neu 
awydd at waith y weinidogaeth ar ei feddwl, 
ac yr oedd yn awyddus i gynyg ei wasanaeth 
i'r deithas Genadol Gymreig. Yn nghy- 
farfod misol ei sir anogwyd ef i arfer ei 
ddawn fel y byddai gal am dano mewn 
cylch gosodedig. Y Sabbath canlynol cy- 
oeddwyd ef am y tro cyntaf i bregethu yn 
nghapel y Pentref. Er maint ei ofnau cyn 


dechreu, cafodd orth ì fyned trwy y 
gwaith gy hyfrydwch iddo ei hun ac er 
boddhad ac adeiladaeth i'r gynulleidfa. Yn 


mis Mawrth, 1842, derbyniwyd ef yn aelod 
o'r deithasfa, s sihu, oadior ; yddyd fod 
u iar a at 

ol, barnodd y brodyr y byddai 
3 fa y 


yn 
i dderbyn yr addysg angenrheidiol iddo 
fel ymgeisydd cenadol. Efea ddechreuodd 
ymbarotoi i fyned yno yn ddioedi; ac efe a 
aeth yno, lle y dyl â eì efrydiau gyda 
diwydrwydd & dyfalwch canmoladwy. Yn 
1843, yn Nghymdeithasfa y Bala, cafodd 
orchymyn i gymeryd taith ranau o Og- 
ledd a. Deheu Cymru, fel y ddyfod yn 
adnabyddus i gynullei d 1 Cufundeb, 
yn gydunol a rheolau yg eithas Dra- 
mor. Cychwynodd i'r daith gyda'r Parch. 
Owen Jones, Manchester, y pryd hyny o'r 
Wyddgrug, a dychwelodd yn ei ol i'r Bala 
yn fuan, gan ddyfal ddylyn ei efrydiau hyd 
gwyliau. Yn mis lonawr, 1844, aeth i 
undain i'r dyben o dderbyn hyfforddiant 
nghyfundrefn yr Ysgolion Prydeinig a 
Thramor, yr hon a ystyrid fel yn debyg o 
fod yn ddefnyddiol iddo yn mha ran b 


o'r maes cenadol y gosodid ef i lafurio. - 
odd yno hyd ddiwedd Mai. _ Wedi hyny pen- 
derfynwyd ei gyflwyno i “ Fwrdd th 


Dramor y Cymundeb,” yr hwn oedd i gyfar- 
fod yn Aberystwyth y min Awst i'w anfon 


ar led fel cenadwr. gorwyd ef ar yr un 
pryd i eryd taith trwy y Deheudir, gan 
weled a pharthau yr oedd heb fod yn- 


ynt o'r blaen... Yn mhen ychydig wyth- 
nosau ar ol eì ddychwelyd adref, aeth, ar 
ddeisyfiad cyfarfod misol sir Fflint, i gyfan- 
eddu i Rosset, pentref rhwng Gwrecsam a 
Chaerlleon, un o orsafoedd Cenadaeth Gar- 
gefol 


fyned ì Cassia, 


Yr Arglwydd a'i cyfarwydd- 


131 


JON 


odd i ddewis un fel cymhares b d a chyd- 
ydd ag y cafwyd profion mat o 
oni eì bod yn meddu cymwysderau na cheir 


rphenaf y 29ain, yn nghapel 
Bedyddwyr yn Ngwrecsam, a_ch 
rhanau o'r gwasanaeth gan y Parchedigion 
Henry Rees, Lerpwl; Parry, Oaer; a Jones, 
Gwrecsam. Yn niwedd mis Awst cytunwyd 
am eu cludiad i Calcutta yn y llong Cordelia, 
yr hon a lywyddid gan frawd crefyddol. Ar 
edi cychwynasant i'w taith o wlad 
eu genedigaeth i'r India Dd iniol. Treul- 
iasant Sabbath N 25ain o Ionawr) yn Cal- 
cutta, yn o &r y Parch. J. onald, 
gweinidog yr Eglwys Bydd. Ar yr2lain o 
wefror daethant i olwg bryniau Cassia. 
Dyna'r bryniau cyntaf a welsant wedi gadael 
ôr yr Iwerddon, lle yr oedd bryniau yr 
Iwerddon & Chymru yn y golwg. Cawsant 
hyfrydwch nid bychan wrth edrych ar y wlad 
yn yr hon y bwriedid iddynt drigianu. Cyr- 
aed; t yr orsaf genadol y noson hono tua 
deg o'r gloch, yn nghwmni lluaws o'r Cas- 
8giaìd, y rhai a anfonid i'w cyfarfod gan Mr, 
Lewis, wedi iddynt fod ar y môr yn agosi 
chwech mis. Ymosododd Mr. Daniel Jones 
yn ddioedi ar y gorchwyl o ddysgu. y Gassi- 
aeg, yr hyn a gafodd, fel y tystiai yn ei 
lythyrau at ei gyfeillion, yn un pur hyfryd. 
nu mhen ychyd! flaoed d arol ei odiâd i'r 
w wedi dys int arni fel a 
ì allu ymddiddan a'r Cassiaud ar faterion cref 
yddol; ao yn mis Medi dechreuodd fyned ar 
nosweithiau Sabbath i un o'r pentrefi i'r dy- 
ben hwnw, a chafodd ei galonogi yn ei waith 
trwy astudrwydd y bobl a ymgasglent o'i 
amgylch i wrando arno a'i holi yn nghylch y 
ddysg newydd a ddysgai iddynt. Tua dechreu 
mis Tachwedd aeth Daniel Jones a'i briod, yn 
nghyd a nifer o gyfeillion, ar daith i'r canol- 
dir, i'r dyben yn benaf o chwilio am ryw le 
manteisiol i sefydlu gorsaf genadol newydd. 
Oychwynasant Tachwedd y 5ed. Ymddengys 
i'r teithwyr gael eu boddhau yn fawr gan yr 
amrywiol olygfeydd a ganfuasant yn ystod 
eu taith, a chyd- nderfynu o honynt o barth 
yr ardal oreui Mr, a . Jones ymsefydlu 
ynddi; a dychwelasant i'w cartrefi ar y 13eg 
o'r un mis. Y dydd canlynol, yr hwn oed 
yn Sabbath, aeth efe a Mrs. Jones, yn nghyd 
a llawer o blant yr Ysgol Sul ac am w bobl 
mewn oed, î benfrof Cherre, i ddiddan am 
a'r efengyl. Ni ar y pry 
Carlo nemawr oanhwyldeb corfforol, nac Yn 
tybied eì fod wedi derbyn unrhyw niweid 
oddiwrth ei daith; ond gwelwyd yn fuan fod 
y Jungle fever wedi ymaflyd ynddo, yr hyn a 
achoswyd, debygid, trwy fod y teithwyr wrth: 
ddychwelyd f wedi myned trwy leoedd 
lleidiog ag oeddynt heb eu harloesi. Modd 
bynag, ar ol teimlo am rai dyddiau raddau 
mwy na'r cyffredin o farweidd-dra a thrym- 
der llygaid, torodd mlwymyn allan yn ei 
; &c er iddo wellhau ì 


gymaint yn mhen 
ychydig ddyddiau, o dan fal a thriniaeth 


JON 


132 


JON 








ddoeth meddyg oedd ar yr orsaf, fel ag y 
ysgwyliai efa nd nL y byddai faan 
mlaen a'i orchwylion 


ye luo 1 
yn g.i fyn Ynddo, a 


cenadol, ail 
eri bob moddion meddyg ge gael eu defnyddio 
gu a wnaeth , & bu farw 
gyeoth Ydd Mercher, , dagr yr 2il, 1846. 
Claddwyd ef ef, y dydd canl ynol i'w farwolaeth, 
genadol. Anfonwyd bedd-faen 
ynan dan ofal y Parch. W. Pryse, &c arni y 
llinellau canlynol yn Saesneg :—' 'Cy 
i goffadwriaeth y arch. Daniel Jones, per- 
dhynol i'r G xdeithas Genadol Gymreig, yr 
hwn a ddae i'r wlad hon Chwefror 23, 1846, 


yr ysbryd, ac yn 
Feistr rdd VT hwn a a'l Fered ynn 
ar Gy defnydd ioldeb cygoddun. “Y mae 


lwydd, a'm gwaith gyda 
Buw” ” Yma 'Tafyl y gorwedda ei eneth fa- 
banaidd, y notnyn o fynor gwyn y mae bys 
Ar yr un dernyn o fynor gwyn y mae hys- 
bysiad am am y trancedig yn y Gassiaeg, yn 
nghyd a Dat. xiv. 13. 
JONES NES, DAFYLD lys sl tros 


Llanbedarn- odyn cyn dgy 
einidog ghydffurfwyr, ao 
Tr Parch. D.J ones “ drowyd an o 
mad fawr, yn sir A Yr oedd 
ddo hefyd fab yn yma rw yr hwn ni 
dderb yniasai ei rieni Yn math o hysbysrwydd 


am lawer o wer o flynyddoedd. Aeth y mab hwn 

nyn ieuanc i Dundain i wasanaeth y bren- 

oedd mewn sefyllfa ol yr hanes, 

dai eusdra iddo i gyfeillachu yn ber- 

sonol a'r brenin, a chawsai unrhyw ffafr & 

wisai geisio ganddo. Rhyw ddiwrnod fe 

dd Jones ones WT O o wedd id foneddig ELN 
ynesu aU y 

adeg er my in nid oedd dy- 

fodiad boneddwr yeithrol. o md drwg i'r car | fun 
argoe on g, fe 

yn ednnetyad Jonte wrth ei wraig ar wai 


boneddwr yn dyfod at y tŷ. biodd y 
u mai swyddog gwladol ydoedd, wedi ei 


ddanfon EM fwyn i afaelion y gyfraith ym 
o w yn amgen & orchy- 
Reed dch] Penderfynnaant, modd bynag, i 
def y cwbl, heb gelu dim o'r gwir, deu- 
arnynt y canlyniad a ddeuai. Daeth y 
boneddwr a y tŷ, a gofynodd, “Ai hwn yw 
Llwyn-rhys” Aeth yr hen wraig i'r drws, 
a atebodd, cTes o” gofynai Mynai y ey mae 
dd Jones yn byw ?” l 
hyn yn ddydhrynedi cd as iodd yr 
hen i ï llawr mewn u syr wedi ei 
llwyr o gan ofn. Ymafl d y bon- 
eddwr ynddi i'w chodi. Pan ddeallodd yr 
hen wr hyn, daeth yntau yn araf at y drws, 
& dywedodd wrth y gwr dyeithr, ' Peidiwch 
& gwneyd dim i'r hen wraig, canys y mae hi 
yn eithaf diniweid.” Ar hyn ni allai y gŵr 


ymatal yn hwy, fod ei ymysgaroedd 
yffro "A gwaeddodd allan, 


wedi cyffrou, a gw. n, “O, fy 
nhad! ni wnaf fi un niweid iddi hi—fy mam 
ywhi!” Ac ar hyn dynesodd atynt i'w oofl- 


eidio, gan honi mai eu mab hwy«oedd.  Cod- 


asid ef yn swyddog yn y fyddin o wyr meirch, 
a nay nuu i'w dad a'i deulu gd eu cadw 
der yr erledigaeth ar y pryd o 
barth ì do. Dywedir i'r brenin ofyn iddo a 
oedd rhyw ffafr a ddewisai gael, ac iddo yntau 
ateb fod ganddo dad ud gh yn hen 
wr ac yn weinidog ol, ac y bydd- 
aì yn ddiol i'w di am genad iddo 
bregethu, ao 1'r brenin ganiatau y ar yr 
amod iddo beidio pregethu yn un lle ond yn 
ei dŷ ei hun, a rhoddodd iddo freinlen i i fyned 
i'w dad yn 'awdurdodi hyny. Ymdden 
mai d oedd ei ne yn ymweled a a'r 
yn ei ddillad milwraidd, yr 
maint o fraw. lymidd yr hyn eterodi gy 
mawr a chyfleus, adeiladwyd. ystafell groes 
o'r tu oefn 1 dŷ anedd Llwyn rhys, lle y ced- 
wid addoliad yn oeddus. Yr oeddynt wedi 


laidd yno tra_y par- 
Up en igaeth, ond bellach yr cedd 


-rhys o dan nawdd y gyfraith, a phar- 
haedd fod yn lle eddoliad ar ol y cofrestriad 


am dros 60 mlynedd. Y mae'r tŷ hwn yn 

gefyll eto. Y darn croes hwnw d y capel, 

ac mae cd ei dalcen lle yr 

oedd ffonestr glwyd i di Er 

nulleidfa o'r dn Uu. r lmnedl Y 

Blaenponâl, Aberm bermourig, Olgwyn 

Aeron. mae han wymdhys. 

aedd yn Ynhail iawn Pr eL gnn yn eyn 

Ymneillduaeth yn y partha yn amser 
teyrnasiad Siarl I. a'r Archesgo bynyn pan 


y, gosodasant allan eu cyfreithiau gorthrymus 

sodiadau anghyfiawn. Yr oedd yn am- 
ser lin ìawn i ddynjon, cydwybodol, n nad 
oedd rhyddid cydwybod yne ei ddeall, na 
chania roddi i' 


tad yn cael eì w fwynhau, gan 
gymaint oedd traha a gormes llywodraeth- 
iw eid p &0 se yd id oes hysbysrwydd 
pe bry bu yr hen bererin hwn 
ond yr oed ryd tua diwedd yr 
uniel ganrif ar byml bod 


JONES, DAVID, o'r Cribant, a JoHN 
JoNES, Cwmcamarch, oeddynt frodyr, yn 


bregeth a phregethent Tach! surol yn 
Nhrwedr wd sdn f yd, Un chyf 
i T ynt yn ddau foneddwr tra chyf- 
ri, ac yn berchenogion ar gryn diroedd eu 
hunain, ond nid oedd o'r bonedd b wedi eî 
o. mae amryw o'r boneddwyr m 
af cyfrifol gae y Toes o'r ddau de 
yma. Y ŵy OmmaBOB o Wellfield, Yu 
onesegs, 
o David a a ydd guloyd o r 
onddu, 8 
oddiwrth Mr John Jones, Cwm camasch, Yr 
oedd ei hen famgu yn ferch i John Jones, 
Owm , 80 yn wraig i Mr, John Lloyd, 
o'r Ddinas, yn Llan ; yr oedd hi hefyd. 
yn aelod gyda' r Ymneillduwyr yn 
yno. Dywed y Parch. D. Wi 
yr hen weinidog, ei fod yn cofio ei gweled 
pan oedd yn blentyn bychan, a'i bod yn 
"STONES. HU iawn am grefydd. 
HUMPHREY, 1af, gweinidog y 


nen 








JON 





133 


JON 


— 





Wesleyaid, oedd frodor o ardal Penrad, sir 
Feirionydd. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1783. 
Yr oedd yn un o flae y weinidogaeth 
Wesleyaidd yn y sir hono. Aeth i'r weini- 
dogaeth yn y flwyddyn 1809, a_llafuriodd 
am 29 o flynyddau gyda ffyddlondeb, difrif- 
oldeb, a sêl Yr oedd yn ddyn o dduwioldeb 
diamheuol, o eddiad diargyoedd aoo 
dalent dda. Gofid am dano yn barchus gan 
lawer o'r aelodau a'i hadwaenent pan. yr oedd 
yn byw yn êu mysg. by yn dra manw 
a chydwybodol yn y cyflawniad o'i ddyled- 
gwyddau fel gwasi Grist. Porthodd braidd 
Duw, gan fwrw golwg arnynt, nid trwy gy- 
mell, eithr yn ewyllysgar; nid er mwyn budr- 
elw, eithr o baro A â wydau wr Byddai 
o'r ysbryd pru yn perthyn 
Fido, yn Tedi, mae'n debyg oddiar dymer 
naturiol; ac ni ymlidiwy y cymylau dy- 
chymygol hyn o'i feddwl, hyd yn nod gên 
awelon iachus a bywiol gwir grefydd. Byddai 
Mr. Jones yn aml yn dwyn beichiau trymion 
a llethol o ofidiau, y rhaì y gellid. meddwl 
nad oeddynt yn perthyn iddo ef, nac iun 
dyn ar y ddaear. Rhyleddai llawer o'i gyr 
eillion goraf yn fynych wrth feddwl fod ei 
ofalon mor fwr a thrwm, ac yntau heb 
wraig, plant, na dim yn cyfodi o amgylchiad- 
au teuluaidd, i ddarostwng ei ysbryd ac i 
beri trallod ar drallod. Diameu fod y gelyn 
ddyn yn cymeryd mantais ar wendid naturiol 
o'r fath, ac yn codi cymylau tywyll ac ys- 
brydion ag oeddynt fel bwystfilod yn cyfodi 
o'r môr i aflonyddu a dyrysu plant Duw, 
yn enwedig y rhai ydynt yn offerynau i siglo 
& dinystrio eì deyrnas ef. Y mae Duw, yn 
nirgel wch eì ragluniaeth, asgu dwfr 
hiol lawn o ofi Bau rai OI bobl agos WW 
to, rugarog, wy . Jones r 
rhedeg i eithafoedd dinystriol dan effeithiau 
meddyliau oenus. Efe ” aeth yn nwchrif 
yn ddyn 1838. Bu farw i 
yn yr un'í flwyddyn, a chladdwyd ef yn Mhen. 
rad, sir Feirionydd, yn 55 mlwydd oed. Par- 
grefydd hono a fa yn gynaliaeth iddo am 
gre ono a iddo am 
gynifer o flynyddoedd, ac a bregethwyd gan- 
o ìi ereill gyda chymaint o dd er. 
JONES, , oedd fab John Jones, 
neu John ap John Howell, Tymawr, o bl 
Llanddetty, sir Frycheiniog. Amser ei ened- 
th sydd anhysbys. Bu farw ei dad yn y 
wyddyn 1646; a'ì fab henaf oedd sirydd 
Brycheiniog yn 1658. Derbyniodd ei ddysg- 
eidiaeth yn Rhydychain, ac a ddaeth yn bre- 
gethwr cyn y rhyfel, yn ol Calamy, (vol. ii. 
p. 732.) “ Ar doriad allan y rhyfel cartrefol,” 
medd Jones's History of. Breconshire, vol. iì. 
. 925. Gwelid ef a'r cleddyf yn un llaw 
Tr Beibl yn y llaw arall. Efe a gododd 
fyddin o feirch-filwyr, yn cynwys, fel y dy- 
wed Walker, chwech ugain, mhlith ei 
berthynasau, ei ddeiliaid, a'r rhai a ymddi- 
bynent arno, efe a'u harfogodd, d, 
durnodd, ac a'u diwallodd a defnyddiau 
rhyfel ar eì draul ei hunan. Y rhai a 


reolodd ac a'u defnyddiodd wrol ac 
effeithiol ìi ddarostwng gwrthryfel peryglus, 
8 


yn yr hwn yr oedd llaw gan lawer o fonedd- 

on Oymreig yn gystal a Seisnig. Yr oedd 

. Jones yn foneddwr a chanddo lawer o 
feddianau ; yr oedd yn briod ag un o'r Man- 
sells, o'r Gower, yn sir Forganwg. Oddeutu, 
neu yn fuan ar ol yr adferiad, cafodd ei fwrw 
allan o fywioliaeth Llangatwg, ger Oastell- 
nedd. Yn ol WN aleer, (Part H p. 409,) daeth 
yn beriglor etty, ei blwyf genedigol, 
yn y flwyddyn 1656. Y mae yn Costbl Tod 
ganddo breswylfod yn Llanddetty a Llan- 

twg. Ŷr oedd ganddo yn debygol etifedd- 
iaethau a gafodd gyda'i wraig, yn y lle olaf. 
Y mae Walker hefyd yn coffâu «Un Jenkin 
Jones, gwrth-fedyddiwr babanod nig,” 
fel yn dal bywioliaeth Merthyr Tydfil, ar ol 


bwriad allên offeiriad baethol, ond y 
mae yn eithaf annheby un d- 
oedd a'r Jenkin Jones dwn. 'Gan fod Mr. 


J. Jones yn berchen ar etifeddiaethau 
mawrion, yn un o gymeradwywyr neu brof- 
wyr o'r gweinidogion hyny a gaent eu gosod 
ar waith yn yr achos mawr hwnw, aì fod 
hefyd yn un o'r prif ddynion yn yr holl dra- 
fodiaethau c us y pryd hwnw. Nid yw 


yn debyg y byddai iddo eryd arno ofal 
eillduol tei anan i'a 


o bl olo bell- 
der oddiwrth yy d. Yr oedd! J enkin 
John neu John Jenkin, unllygeidiog, yn 
Merthyr Tydfil ryw amser ar ol yr adferiad, 
efa & « aeth 1 wn Aberystruth, aca aflon- 
y ar wc eglwys yno tr 
ddarbwyllo y Bedyddwyr a'r Annibynwyr * 
ymranu, (Jones's History of Aberystruth p. 


97). Mae yn dra thebyg mai at y gwr hwnw 
1 cyfeiria Walker fel y “ -fedyddiwr 
abanod ffyrnig” Yr oedd Mr. Jenkin Jones 


yn bregethwr galluog, diwyd, a thra llwydd- 
ianus. Y mae yr eglwysi cynulleidfaol yn 
Nghastellnedd a Llangyfelach, yn sir For- 
ganwg; Cefnarthen, sir Gaerfyrddin, ac 
yn fwyaf tebygol yr eglwysi henaf yn rhan 

deheuol o sir Frycheiniog, yn ddyledus am 
eu dechrenad i'w lafur difino . Efeoa 
wnaeth ei hun yn agored i beryglon, 
drwy ei ymdrechion duwiola unan-ymwadol 
i le u yr efengyl. Fel ag yr oedd un 
waith mewn dysgwyliad i bregethu, mewn 
lle a elwid Gellhgrug, yn mhlwyf Aberys- 
truth, sir Fynwy. dywedir i ddyn, o'r enw 

atkin 


John James W i , fyned i'w gyfarfod ar 
y ffordd, gyda chyflawn fwriad i'w ladd 


mewn heol 8 i'r eglwys blwyfol. 
Pan ddaeth .J ona, i'r lle, afa” a gyfarch. 
odd y milwr yn y modd serchocaf, a 
hud Mo 
ymday n , & 
thegwch a , phrydferth ei bersonu, MYA 
rymodd, fel nad allai awni ei fwriad 
dieflig. Efe a ganlyn pregethwr i'r 
cyfarfod, a'r bregeth a brofodd yn foddion ei 
argyoeddiad ; o'r dydd hwnw allan daeth yn 
ddyn cwbl wahanol, ac unodd a'r eglwys 
ulleidfaol dn y gym dogaeth, a phar- 
iyn aelod cyson hyd ddydd ei farwol- 
aeth. Bu farw mewn oedran mawr. - 
wed Dr. Calamy fod Mr. Jones yn wrth- 
fedyddiwr. Tebygol iddo gael ei arwain trwy 


JON 


ei ymdrechion daionus i gymodi pleidiau 


thynebol, ac uno yr unrh - 
Fleithasau bersonau o Y ahanol olygiadau a ar 
î edydd, goleddu golygiadau cyffelyb i eiddo y 
rynwyr mewn perthynas i'r ordinhad hono. 
Y mae rhai gwrth-fedyddwyr babanod wedi 
Cêigio ei hawlio fel un o'u plaid hwy; ond 
nld oes yr un erioed wedi dwyn dim gwell 
na haeriad noeth er cyfiawnhau eì hawliau. 
Ar amser yr adferiad, yr oedd Mr. Jones yn 
wrthddrych llawer o drallodion blin. Oafodd 
ei holl feddianau eu hatafaelu a'u gwerthu ; 
aeth rhai o honynti ddwylaw un Edward 
Hughes, cyfreithiwr, yn Aberhonddu. Yr 
hanes ddiweddaf sydd genym am y gwr da 
a a gynwysir mewn llythyr oddiwrth Mr. 
omas , un o aelodau ei eglwys, at 
Mr. Henry Jessey, dyddiedig Mehefin 29ain, 
1660. Yr ydym yn cael yno fod Mr. Jones 
ac amryw o'i gyfeillion wedi eu carcharu yr 
haf hwnw am fis m Nghaerfyrddin, am 
anghydffurfiaeth. ygnaant eu tystiolaeth 
mor gyflawn a'u dyoddefiadau mor amyn- 
eddgar a siriol, fel y mae genym lawer o 
achos i fendithio yr Arglwydd am ei ym- 
ddygiadau graslawn a thyner tuag atynt. 
Yr oedd eu cyfrinachau y fath, ac a wnaeth 
i'r rhai a daflasant geryg atynt, ac a floedd- 
iasant o lawenydd pan ddygwyd hwynt yno, 
i l mewn u, gyfaddef eu 
bod yn dyoddef am wneud daioni, ac a'u 
barnasant yn ddedwydd yn hyny. (Gwel Jes- 
sey's The 's loud, call to England, p. 14, 
1660; Dr. Rees's History of Nonconformity 


ôn Wales.) 

JONES, EDWARD, gweinidog yT Bed- 
yddwyr yn Mhenygarn. sir Fynwy. Brodor 
oedd o sir Fon; ganwyd ef yn y flwyddyn 
1840. Daeth atynt alwad arferol o sir 
Fon. Yr oedd yn wr ìeuanc duwiol iawn, 
ac yn un o'r pregethwyr mwyaf cyson o ran 
treln, a chynwysfawr o ran materion, ag a 
ewyllysiai dyn gael ei glywed. Yr oedd ei 
ddoniau fel y mêl; ond yr oedd ei gorff 
mor fychan, a'i iechyd mor ddiffygiol, fel yr 
oedd yn pregethu llawer mwy nas gallai 
ddal dano er cryfed ei dueddiad. Gorphen- 
odd yntau ei yrfa fer ar y l4eg o Ragfyr, 
1833, yn 29 oed, wedi naethu yr 
eglwys Ya fyddlon am dair blynedd. 

JONES, REES, oedd un o weinidogion y 
Wir Anrhydeddus Arglwyddes Barham. Tu- 
a'r flwyddyn 1780 y ganwyd ef, yn Ynys 
Mon, o rieni duwiol, y rhai nad oeddynt 
mewn amgylchiadau uchel yn y byd, ond 
yr oeddynt yn gyfoethog mewn ffydd, ac yn 
etifeddion bywyd tragywyddol. Bu ei dad 
am lawer o flynyddau yn cyflawni 1 swydd 
o henadur yn nghyfundeb y Trefnyddion, yr 
hon a gyflawnodd gy modd mwyaf cyson 
ac anrhydeddus. Yr oedd hefyd frawd 
i Mr. T. Jones, pregethwr gyda'r ydd- 
ion yn Amlwch. Y rhai a'i waenent oreu 
a dystient i'w dduwioldeb a'i sel yn ngwaith 
yr Arglwydd. Yr oedd ef a'i briod hawdd- 
pâr yn gyfeillion cynes i'r ysgolion Sab- 

thol, yr oeddynt wedi sefydlu un yn eu tŷ 
eu hunain, ac wedi hyny, buont offerynol ì 


134 


O OY ———_—_ —N——_—_—_——_—_—_———__ ————— Í dc 


JON 


adeiladu capel i'w preswylfod. Efe 
a fu byw heb w y Ê 


duw yd hyd. nes yd- 

oedd tuag ugain oed. edi ol alw trwy 
ddwyfol ras, efe a ymunodd a'r Trefnyddion 
Calfinaidd yn ei ynys enedigol, a daeth yn 
efrydydd mwyaf ymroddgar mewn duwin- 
yddiaeth. Ei dduwioldeb a'i alluoedd oedd- 
ynt y fath nad ellid yn hwy eu cuddio. Yn 
mhen ychydig flynyddau dechreuodd bre- 
gethu athrawiaethau gogoneddus a goruchel 
yr efengyl, y rhai a ent ei reol a'i obaith 
mewn 'd, yn gystal a'i gynaliaeth yn 
angeu. Yn y flwyddyn 1814, cafodd ei 
gymeradwyo gan y_ Parch. John Elias, a 
gweinidogion ereill ìi sylw y ddiweddar fon- 
eddiges dduwiol ac ardderchog Arglwyddes 
Barham. Yr oedd yn ol ei ddymuniad i 
dalu ymweliad a'r Gower, yr hyn a wnaeth, 
a daeth i drigianu yn mhen Penclawdd, 
gir Forganwg, lle y dechreuodd ar y weinid- 
ogaeth. Wedi y pryd hwnw bu ei lwyddiant 
yn fawr iawn; cafodd llawer o gredinwyr eu 
ychwan awer 


egu at eglwys, a ffydd 

o saint ei Sefydlu a'i chadarnhau, Yr oedd 
y farn a ffurfiodd Arglwyddes Barham 
am dano fel dyn, Cristion, a gweinido 
dra uchel ac anrhydeddus iddo ef a hithau. 
Am rai blynyddau eì farwolaeth 
achwynai o herwydd ei anhwyldeb, a byddai 
ei iechyd yn graddol leihau a'i nert 

, & gorfu arno yn y diwedd roddi fyny 
ei holl d yledewyddau gweinido ol ac 
encilio i'w ystafell. Y tro diweddaf yr an- 
erchodd efe bobl el ofal yn edd o herwydd 
gwen gwneu y o'i eistedd ; 
el destun oedd. Rhuf; ” ìi. Yr oodd efo a'r 

yn un o dagrau, odi hyny 
gweinyddwyd yr ordinhad o swper yr yc, 
glwydd; cyfranai yr elfenau, ond nid oedd 
alluog i lefaru gair. Yn ei afiechyd 
diweddaf, byddai ei feddwl yn cael ei fawr 
brofi gan ofnau ac amheuon. Byddai ar y 
cyntaf yn cael ei flino yn fawr—ei enaid a 
drallododd, eì ragol Ron oeddynt dra chy- 
mylog ; ond rhyngodd d i'r Arglwydd am- 
lygu iddo ei wyneb grasol a gosododd 
lawenydd a gorfoledd yn ei galon. Gair 
Duw oedd ei iaeth—Y benod gyntaf a'r 
ail o Ephesiaid, a'r drydedd. a'r war- 
edd o'r y ufeiniaid, a roddent iddo fawr 
gysur. Pan ymwelai y Parch. W. Hamerton 
ag ef am y fro diweddaf, iddo weddïo 
gydag ef, erfyniodd arno ddarllen Salm xxxiv, 
gan aros yn neillduol gyda'r adnodau 6, 7, 8, 
9, a'r 10, gan eirio at ddaioni Duw yn ei 
yeith yn cyfodi cyfeillion i'w gynorthwyo. 
Yr oedd eì ymostyngiad yn ddifrifol, efe & 
ddywedai, tra yr ymostyngai efe a wyddai, 
a theimlai mai ei ddyledswydd oedd i ddefn- 
yddio pob moddion i adferyd ei iechyd er 
m ei wraig a'i blant; ac eto fod arno 
“chwant i ymadael, a bod gyda Christ;” 
ond ewyllys yr Arglwydd a wneler. Yr oedd 
ei ddyddiau yn awr wedi eu rhifo, a gelwodd 
ei feistr ef adref. Bu farw ar y 18fed o 
Chwefror, 1829, pan tua 49 mlwydd oed; a 
chladdwyd ef yn yr addoldy ar y 26ain o'r 
mis, pan yr ymgesglodd tyrfa fawr yn nghyd 





JON 


— 
——— — —— 


o gymydogion a chyfeillion, i dalu iddo y 
wynas olaf; ac anerchwyd hwynt yn 
ymraeg ac yn Seisneg ar yr amgylchiad 
galarus, oddiwrth Dat. xiv. 13.; a Jer. x1i 5. 
'elly y bu byw ac y bu farw y Parch. Rees 
Jones. 2 Yr oedd. ef yn A da, ei ymdrech. 
ion & gwaith yr wydd yn fawr, a'i 
adnabyddiaeth o'r Beibl yn hynod ; yr oedd 
ei feddwl yn gadarn, a'i farn wedi ei reol- 
eiddio yn rhagorol. Yr oedd yn briod serch- 
iadol, dad tyner, a chyfaill diffuant. 





dlog 
yn Ngherygcadarn, a chorffolwyd yno eglwys 
reolaidd, a neillduwyd Mr. Jones yn fhgail 
arni; ond mhen amser symudwyd 
achos yn holloli Lanfairmuallt. Beth oedd 
yr achos ìi Mr. Jones symud yno nid ydym 
yn  gwybol. Yn fuan dechreuodd bregethu 
& w cyfeillachau mewn ystafell yn y 
dref, hyd nes yr adeiladwyd yno addoldy 
bychan yn 1790, ond isel y parhaodd 
achos, canys nid oedd yr aelodau ond deu- 
naw yn 1794, ond parhai Mr. Jones yn ffydd- 
lon gyda'i waith yn ngwyneb llawer o ddi- 
galondid ac anhawsderau. Bu farw a'i goron 
ar eì ben yn hen wr, yn 1806. 

JONES, DAVID, neu JOHNS, fel ei 
gelwid, er ei wahaniaethu gddiwrth un arall 
o'r enw yn yr un gymydogaeth, ac o'r un 
gwydd, sef cenadwr berthynol i'r Annibyn- 

r yn car. Brodor ydoedd o bl 
Llanarth, sir Aberteifi. Mab ydoedd i J. 
Jones, Llain. Derbyniwyd ef aelod o'r 
eglwys yn Neuaddlwyd, gan r. Phillips. 

n fuan cafodd anogaeth ì arfer ei ddawn fel 
pregethwr, yr hyn a wnaeth er boddlonrwydd 
mawr i'r eglwys a'r gweinidog. _ Aeth i'r 
ysgol at y Dr. Phillips, a. ffurfiwyd ynddo 
awydd a Phonderfyniad. i fyned yn genadwr. 
Pan gyraeddodd y newydd galarus i Fry- 
dain, yn mis Tachwedd, 1819, fod Bevan a'i 
wraig a'i blentyn, a Mrs. Jones a'i phlentyn, 
wedi marw, a Mr. Jones yn glaf iawn, ac 
wedi ymadael i Mauritius, penodwyd Mr. 
Johns i fyned i ad-ddechreu y genadaeth dan 
amgylchiada 


ngolwg y bobl wynion wrth ddyfod yno i'w 
dysgu. Rhai a feddylient fod y cenadwr am 


195 


JON 





g&el y planti'r ysgol i'w dysgu, er eu gwneud 
yn fwy eu gwerth fel caethion; ac yr oedd 
rhai mor ffol a meddwl mai bwriad y Seison 
oedd cael y plant i'w hanfon i Europ i'w 
bwyta. Ond diflanodd y pethau hyn yn 
raddol oddiar eu meddyliau; ffurfiwyd ys- 
lion yno, a llwyddwyd ì gael nifer fawr o 
lant iddynt. Yn ystod y pumtheg mlynedd 
a nodwyd, cyfieithwyd ac ar, d yr Hen 
Destament a'r Nowydd, yn nghyd â miloedd 
o draethodau crefyddol; a chyoeddwyd geir- 
iaduron D. Jones a D. Griffiths, dan olygiad 
Mr. D. Johns, yn gystal a llyfrau ereill, 
megys hymnau, &c. Ar y 10fed o fis Mai, 
1831, terfynodd fn mlynedd aroddasai Ra- 
dama y brenini Mr. D. Griffiths i aros yn yr 
ynys. Yn ofni cyhuddiadau gelynion, ac yn 
awyddus am fyw yn ddi dd i'r llyw- 
odraeth, efe a ysgrifenodd i hysbysu y fren- 
ines fod yr amser a roddasai Radama iddo 
wedi dyfod i ben; ac am nad oedd. yn 
l a'r wlad, ei fod foddlon gosod ei 

un dan ithiau y deyrnas. thau a 
ddanfonodd ei phrif weinidog ato, i ddywedyd 
wrtho ei bod wedi derbyn ei lythyr, a'i bod 
yD ddiolchgar iawn iddo am ei hysbysu o'r 
yn a gymrodd le yn amser Radama, a hyny 
heb gelu dim. Dywedodd y prif weinidog 
wrtho, fod yn rhaid iddo ymadael yn mhen 
tri mis. Cyn diwedd yr amser hwnw cafodd 
genad iaros blwyddyn; a chyn pen y flwydd- 
, cafodd genad i aros cyhyd ag y mynai. 

n fuan ar ol hyn ataliodd y frenines wein- 
yddiad yr ordinhadau o fedydd a swper yr 
Arglwydd; ond a ganiataodd ryddid ì bre- 
gethu, a chadw cyfarfodydd gweddi, &c. Ar 
y dydd cyntaf o Fawrth, 1825, mewn cy- 
manfa fawr o dros 80,000 o bob graddau a 
gefyllfa, islaw y ddinas, gyferbyn a'r capel, 
gwaharddwyd y grefydd Gristionogol. Swm 
a sylwedd y gyfraith ydoedd—rhoddi ìi farw- 
olaeth pwy bynag a ymadawai a chrefydd y 
wlad a derbyn y fydd Gristionogol; neu 
a ddarllenent y yfrau a gynwysent y geiriau 
Jehofa a Iesu Grist ynddynt, &c. Yn Medi, 
1836, ymadawodd Mr. Johns a'i deulu, ac 
aethant drosodd i Mauritius. Anfonwyd 
llythyr at y cenadon, yn gwahardd iddynt 
roddi addysg. grefyddol ir brodorion, ond 
gTO6e8Saw 1 tro y o 

i'r bobl. Cyn i'r cenadau ymadael a'r Y 8, 
cyfieithwyd Taith y Pererin, gan Mr. Johns, 
ìiaith y wlad; ysgrifenodd rhai o'r brodor- 
ion wyth copi o hono, ao argraffwyd mil o 
gopiau gan Gymdeithas y Traethodau COref- 
yddol yn Llundain. Aeth Mr. Johns ddwy- 
waith d drosodd o Mauritius i Tamatayo, 9r 
elynt y Cristionogion erlidiedig, 

a'u cynorthwyo ì ffoi. Oytunodd a chadben 
llong yn Mauritus i fyned i ymofyn y Crist- 
ionogion o gascar; yr hyn a wnaeth 
am £80, a chasglwyd yr arian yn y fan gan 
gyfeillion Oristionogol. — Erbyn i'r llong 
d Tamatave, yr oedd y ffoedigion yn 

el dysgwyl; ac megys yn wyrthiol aethant 
yn ddiogel iddi. Bore dranoeth hwyliodd 
tua Mauritius.  Boddhawyd y cyfeillion yno 
yn fawr wrth weled effaith yr efengyl ar y 


dewis 








JON 


136 


JON 








teulu bychan hwn, a erlidiwyd o'u gwlad am 
addoli eu Creawdwr. Penderfynodd y cyf- 
eillion Mauritius fod i Mr. J ohna” fyned 
da chwech o'r ffoedigion i Benrhyn Go- 
aith Da. Y cyfeillion yn y Penr ddwyn a 
lasant ddeugain punt tuag at d 
fraul y ffoedigion ar eu mordaith. 
asant YLLoegr ddiwedd Mai, 1839, lle y caw- 
sant eu croesawi gan fìloedd o fanllofan; g 
chyfrifid yn anrhydedd i ddangos caredi 
rwydd i'r c eillion erlidiedig, er mwyn wyn Yr 
hwn yr oeddyn yn gorfod ffoi. Yn y flwyd 
Yme 1840, c eddodd J ohns hanes erled- 
y Cristionogi ion ion yn M , yn 
bwi a ì diangfi y doed y on ìi Brydain Fawr, 
yn Gymraeg. Dychwelodd Mr. Johns o Loegr 
1 Mauritius onawr, 1841. Yn Mehefin, 
aeth drosodd i Madagascar, ì i edrych a fedrai 
fod o ryw wasannetÌ i i'r Oristiono ion erlid- 
ledig. Llo ong er o o 
ocho orllewi "ol M car i Mauritius, lle 
y cyraeddodd yn ddiogel yn mis Chwefror, 
1842. Nid ydym wedi cael gwybodaeth pa 
le na pha bryd y bu farw. 
JONES, WILLIAM, Penybont, Morgan- 
ws, a aned yn y 
Yr oedd ei rieni yn ddynion cyfrifol, yn ael- 
odau gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. Enw 
ei dad oedd William, ac enw ei fam Elisa 
beth. Yr oedd ei dad yn flaenor gyda'r 
Trefnyddion yn y Bala; ac edrychi 
bawb fel dyn rhagorach na'r cyffredin, 
Nr oeddynt yn dra gofalus i osod eu mab 
bychan ar ben ei ffordd yn ieuano; ao ym- 
drechent ei dueddu yn y cychwyniad cyntaf 
at bethau yn nglyn â iachawdwriaeth eì en- 
aid. Cymerent ef gyda hwynt i dy yr Âr- 
glwydd, i wrando ar genadwri yr efengyl yn 
cael ei chyoeddi gan genadon hedd; a chy- 
merent ei'i i gyfarfodydd neillduol yr eglwys, 
er ei wneud yn gydnabyddus a phethau cref- 
yddol, a'i gadw rhag cael ei faglu mewn 
thau llygredig, fel yr oedd yr arferiad yn y 
f hono gan grefydd o bob enwad i 


ddwyn tuag at eu Us Dechreuodd 
Mm gylwi yn fuan ar yr hyn a welai ac 


oedd ieuanc, a 
Ŵl mawr i gn add an gadu 

a bregathu F w fydda 
goleigion: an yn ddeuddeg mlwydd oed, 
arferai ymweled a hen bobl y dref, y rhai 
nid oeddyn t alluog i fyned i'r addoliad cy- 
oeddus, a y “phrege aì yn eutai. Yr oedd ei 
dad mawr ofidio oblegyd hyny, a cher- 
yddai ef yn chwerw am hyny. Unwaith pan 
oedd yn ceryddu ei fab am yr hyn a farnai 
efe yn r hyfyg ddo, aeth un o'i gyfeillion 
ieuaino at gl yn y dref, yr hon a arferid 
dygwyddai 1 Ydan dori allan mewn rhyw 

y, a odd hi nes cynhyrfu y trigolion, y 
rhai a redasant allan mewn dychryn mawr, 
i holi pa le yr oedd y tân, a hysbysid iddynt 
mai yn nhy Jones yr oedd. Aeth 
llawer at y fan, ond ni welsant y fflamau yn 


tad yn gweinyddu blaeth chwerw ar ei 
fab ym br regethu wrth weled yl fath 
dyrfa wedi ymgasglu. o gylch ei d 
achlysur, a gywilyddiai yn fawr; ar odd d 
hyn derfyn ar ei waith o erlid William am 
bregethu o hyny allan. Pan oedd tuag un 
a bumtheg oed, efe a aeth i gapel yr Anni- 
bynwyr yn y dref hono, i wrando y Parch. 
Phillipe, L D., Neuaddlwyd, yn pregethu. 
Testun y Dr p . oedd, ““ Dewiswn dw irw 
yn uw o flaen trigo yn mhebyll an- 
nuwioldeb,” Salm lxxxiv. 10. Tynai golwg 
foneddigaidd, a dull siriol a dengar y yro 
gethwr ei sylw, a theimlai yn fua 
cedd eidio yn ei feddwl mai ei ddyledswydd 
idio aros yn hwy tu allan i dy yr 
âr lwydd. O'r pryd hyny allan aethu i'r 
addoldy hwnw i wrando, a dechreuodd ddar- 
Llen lì u ar Annibyniaeth eglwys Orist, a 
d eì 'argyoeddi mai y drefn Annibynol 


_ Y, drefn y TH Yn fuan ar ol 
ymw. â' GN 8 dyr 


dyrchafu fel y da fysg ond cawsant y 


yn aelod o'r eglwys ulleidfao 
y Gan ei fod wedi emll y cweinidog 
y r ido ì feddwl yn dda am dano. Anog- 


d ef y flwyddyn ganlynol i arfer eì ddawn 
ddechreu prege thu—y gwaith yr oedd 
i rhoddi o aint o'i fryd arno pan nad 
oedd eto ond p entyn, a. chafodd dderbyniad 
g fel pregethwr gan bawb a'i clywsant. 
n ei dod wedi cael manteision dysgeidiaeth 
yn ieuanc, efe a aeth i gadw ysgol am beth 
amser ìi le rhwng y Bala a Dinbych, a elwid 
Pentref Llancymer. Pan oedd yn 22 oed, 
aeth ìi athrofa Wrexham, dan ofal y Parch. 
Jenkin Lewis, D.D., wedi hyny o'r Oas- 
newydd, Mynwy; lle y dylynodd ei addysg- 
iaeth am blynedd gyda diwy d 
mawr, ao er mawr anrhydedd iddo ei hun a'i 
athraw parchus. Gan ei fod wedi cael man- 
teision addysg helaeth cyn myned i' r athrofa, 
efe a safai ar uwch tir na llawer o'i dfy. 


pan yn dechreu ei fyfyrdodau. 
cyfl. neillduol a chytnorwyd ef a'i hen 
athraw parchus, hyd oni chymerwy dy syr 
mawr hwnw adref ìi dy eì Dad nefol. Yr 
oedd Mr. Jones yn ddyn i ieuanc tra gobeith- 
iol o herwydd ei ddoniau a'i ddysgeidiaeth, 
fel y gwnaed cynyg yr yr amser hwnwi i'w enill 
i gymeryd ei o weini og 
lwys Sefydledig, Hyn wrthodod iym 
"Cafodd wahodd. 


modd mwy af pen: 
iad, cyn iddo ymadae deon 'r athrofa, i dreulio 


peth am amser ar brawf yn Mhenybontarogwy 
& Brynmenyn. Daeth yno yn haf y. fwydd- 
yn 1810 r eglwys a'r gwran yn 
mawr hoffi ei lafur yn eu plith, a rod h 
alwad Wrosog ac YI ac dol ìddo ddyfod nt 
i gymeryd e 'r hyn y cydsyni 
chafodd ei ceifldua! i fod yn fugail arnynt y 
PwYHad o' canl no. a Yr oedd neisd meryd 
a'r a enwyd, i 
gy cynulleidfa fechan a gyfarfyddai inddoli 
rna yn y Ooity, lle y d, trwy 
drwydd, yn mhen y hai 
Seb thol ragorol o dda, 
fendith fawr i'r pentref, 


Ab dden, ysg sgol 
net d 


JON 


— — 





eglw weithgar, yn yr hon y bu, ac y mae 
ei, gwynn rhag rol oan an gwybod- 


on tra 
seth a'u Y crefydd. adh Mr. om fechan 
hon yn cael mwy o Jones na'r 
eglwysi ereill, gan ei Fod yn o my 
lle. Yn mhen rhai blynyddoedd as ar ys yn, 
cafodd rhai personau nad oeddynt ar y pryd 
yn proffesu crefydd, yn rhan uchaf y plwyf, 
eu cynhyrfu i ddechreu Mdo Sabbathol yn 
yr ardal; ceisient n ones ddyfod at- 
yr hyn & 


t achlysuro thu, 
Wnaeth wyllysgar, a a chafodd yr hyfryd- 


wch I wde led l bychan wedi ei godi 
wch i we o ga eì R 
An PepcL Oy cban on da'r rhai 


ac egl wedì ei 
ereill, y llafuriai yn ddiflino hyd ddiwedd ei 


ol iddo dreulio rhaì. blynyddoedd 
yn y weinido a, yyfrtyddodu & phrofod- 
Yeaath dra an yr oedd dau neu âri o 
bersonau perthynol i'r eglwys yn Mhenybont 
wedi anfoddloni wrtho, ac am ei symud. 
Rhoddasant eu penau yn nghyd i ffurfio cyn- 
llun bradwrus er dwyn eu hamcan i ben. Y 
nllun oedd, ceisio gan ddynes ieuanc ber- 
thynol i'r iol yn eog cyndad otyai efo, eì fo, el 8y. 
huddo o fod yn euog o gyfeillach ol 
&hi; yn awnaeth. Ond yn mhen ychy- 
radau pan oedd achos ì l ei 
chwilio, ddyn M a addefodd fod y cyhuddiad 
many ol ddisg ddisail ac anwireddus, yn ol fel y 
mater. YNi i effeithiodd 


cymydogion ync inol ar y 
MAS ny mesur 
lleiaf yn anffafriol i'w ddylanwad fel 
dog yn y gymydogaeth. Yn Mise 'Tarbereil, 


oes. 


gweini- 
1814, efo a briododd â Miss 

Twcan y, yr hon yn ae o'r eglwys 
dan ei ofal yn Mhenybont, ac yn ferch ieuano 


dduwiol, o dymer ad & gostyngedig. 


187 








Bu yn ymgeledd gymwys iddo am lawer o . 


yddoedd, a chafodd lawer o achos i ed- 
rych arni fel rhodd yr Arglwydd. Nid oedd 
neb yn fwy cymwys iddo, ac nid llawer o 
edd a lanwodd ei lle yn well tuag at ei 
the Yr oedd wedi cymeryd arni ei hun 
ei holl ofal; yntau a adawai yr hyn oll oedd 
ddo dan ei gofal, ac nid â dim o 
Biterion y ty, ond ymddiriedai yr o yr oll iddi hi; 
a hithau mewn modd doeth a hynawsa ofalai 
am gysuron ei phriod, a hyny megys y gwnai 
y famaeth dyneraf am ei entyn hoff. Yr 
oedd yn neillduol o anwyl o'i briod; byddai 


yn iawn ì yn son am dani fyddai 
oddicartref; ao yn wir, nid hawdd oedd cael 

ganddo fyned lawer oddicartref; a phan yr 
Slai am ychydig amser, byddai yn thu 
am yr amser ì ddychwelyd i gweled 
Mr Yn y cyfarfodydd ch rol a misol 
ynol i'w gyfundeb, pregethai yn aml y 


rydnawn cyntaf, ac elai adref cyn gorph 

py iddynt “deg o blant, a chawsant we od 
proffesu crefydd Orist, 
ac mewn sefy Sdd oysurus ysuras, Byddai Mr. 
Jones mwynhau iec ar y cyfan 
ei oes, Teimlai yn aml beth anhwyldeb 
.. Yr oedd ei Dad nefol yn YU 

lynerwch mawr tuag ato yn ei ragluniae 
yn ei warth yn eì nerthu dros lawer o flyn- 
ydddu i deithio amryw filldiroedd o ffordd 
noeth bob Sabbath i'r gwahanol gapeli dan 


amryw o honynt yn 


JON 


eì ofal. Byddai yn pregethu dair gwaith bob 
Hr, ac yn ddau Sabbath 


ethai bedair gwaith. Ary 30 o Fai, 


1847, y bbath olaf o'i fy i fywyd, nerthwyd ef 
ì bregethu bedair gwaith, a gmainyddu yr 


o O 8wper yr lwydd ddwywaith. 
Pan wedi myned trwy Arglwydd caled, cwynai 
ei od yn alo yn leg esg, ond aeth tuag ad- 
ref i orphwys. Y dyddiau canlynol dyoddef- 
odd boenau mawrion, yn cael eu osi gan 
afiechyd yr afu ; a chyn diwedd. yr wythnos 
nid oedd yn alluog i i gyfeillachu ond ychydig. 
Ymostyngai yn gol ì ewyllys ei Dad nefol, 
a. mwynhai fesur helaeth o dawelwch meddwl. 
Prydnawn Sadwrn canlynol, Mehefin 5, efe 
a hunodd yn yr Iesu, 63 mlwydd oed. 
Dydd Mercher canlynol ymgaeg lodd t 
fawr o bobl barchus y cymydogaethau cylch- 
ol, i heb eì ran farwol i gladdfa y 
Tabernacl, Penybont. Yr oedd holl fasnach- 
y dref o bob tu Yr gmoolydd 6rwy y rhai 
Y dia yr angladd i byn wedi eu cau 
el Oristion, yr oedd y. dra gofalus i feith- 
rin crefydd bersonol. Yr oedd ei ei dduwioldeb 
yn ddiamheuol. Nid oedd neb a'i hadwaenai 
yn ameu ei grefydd. _ Arferai ddarllen llawer 
ar air Duw, ac dai ì fyw mewn cym- 
deithas ag ef. Byddai bob amser yn ym- 
drechu cynyddu mewn gras, ac ymestyn at 
Dodseth gyffredinol, er ymbarotoi at lch. 
ganddo y gydwy mewn mm aruer i ddyfod. 
gand bod fwyaf tyner. Ofnai yn yn 
awr rhag ddo d ddigio Duw, a dwyn gwara- 
dwydd ar ei ene y byd. Os dygwyddai 
iddo fod yn mewn rhyw gyf 
byddai me teimio 9 gofid dwys am hyn yn ol 
amser rhag chwareu â 
ghobod,d í ncrth hyny iddo galedu “ trwy 
wyll pechod.” Byddai yn ofalus rhag iddo 
hrd neu ddolurio teimlad neb. Fel pre- 
meddai ar lawer oragoriaethau. Yr 
Dedd ynddo rywbeth yn am ardderchog o ran ei 
ymddangosiad allano u oeddynt 
weddus a naturiol; a hyfryd, d. fod ymadrodd. 
ìeuanc yn eglur a a'i 
fad yn rhwydd; ond trwy dddo gael ei osod 


1 gysgu mewn gwely cafodd an wyd 
mawr, yr hyn a effeithiodd ar ei lais i'r fath 
raddau, fel na ddaeth byth wedi hyny fel yr 
Dr flaenorol. Yr oedd efe ysgolaig 
; nid oedd foddlon ar a ddysgodd yn 
Y yr athrofa, ond byddai yn Ymdredn dros ei 
oll fywyd i 1 ychwan eì wybodaeth, Yr 
oedd yn Wra dra ch d a'r Seisneg, y Llad- 
inaeg, y G709g, nghyd a'r Hebraeg. aur 
oedd hefyd yn Gymre igydd rhagorol. 
ei fod yn ddarllenwr m mor fawr, a myw 
mor galed, yr oedd yn esboniwr r rol. 
Yr oedd ei feddwl mor fywiog a ; & 
ei fod yn treulio cymaint o'i amser yn 
eil ll, yr oedd yn meddu ar wybodaeth 
eang iawn, ac yn fedrus neillduol i luro y 
ysgrythyrau. Yr oedd ei holl brege 
adeiladol a derbyniol. Arferai ei Wrandawyr 
ddyweyd, “ Y mae Mr. Jones yn pregethu 
yn dda yn wastad.” Nid oedd llawer mor 
edrus ag ef i drin gwahanol wirioneddau 
Cristionogaeth yn eu cysondeb a'u gilydd. 


JON 


< athrawiaethau wysig o 
ylanwadau yr Ysbryd Glan, 
* allan fel yn milwrio yn 
erbyn cyfrifolde rby a cym sder ei allu- 
oedd naturiol i dderbyn engyl. Pan 
gynygid unrhyw weur cyoedd er dwyn oddi- 

amgy'c ch ddiwygiad yn y wlad, ni byddai yn ei 
1 fyned heibio yn ddiofal a disylw; ac 
yn ol fel y golygai efe ei fod yn gyson a'r 
wyfol wirionedd, neu yn groes iddo, yr ym- 
ddygai tuag ato. Pan y dygwyd llwyrym 
â diod dan sylw, efa | efe a 


Pan feiriai at 
ethol 
ni osodai efe ae 


mdr En, 
eimlai yn ddwys eddwl am wr 
alaethus y wlad o herwydd Canlyniadau di- 
nystriol meddwdod. Ei fynwes dyner a ar- 
chollid, wrth weled fel yr oedd meddyliau ei 
gyd-ddynion yn cael eu llygru, eu nodwedd- 
iadau yn myned dan , & theuluoedd yn 
gyrthio i ddwfn dlodi, ac achos y Gwaredwr 
mawr cael eì niweidio yn fawr. Credai 
fod arno rwymau fel Cristion ac fel ge Bi 
i Grist, i wneud ei oreu er y fath 
bechod 'dinystriol a meddwdod, fel pob” pechod 
arall. Ond yr oedd yn methu a gydweled ag 
amrywiol o yr us w ar 
dullo ddwyn yr omaan odda ich, By d dai 
yn mawr ofidio &m nad allai gy eled & Hyn 
lon a garai mor fawr, ac yr hoffai allu cyd- 
weithredu â hwynt. Yr oedd efe yn y ie 
fod dyn fel creadur deallawl, dyro 
Greawdwr, i weithredu oddiar 
natur pethau, ac argyoeddiad. gfynaeth o efe 
fod cyfamod oglwysi yn rhwymo pob pro- 
ffeswr crefydd 1 ymd wyn yn weddus mewn 
bwyta ac yfed, fel yn mhob th arall. Pan 
yr ymddyddanai ar y mater wn a'i hen 
aill y Parch. W. Williams, o'r Wern, efe a 
ddywedai, ei fod yn methu gweled fod y 
Beibl Ma gwahardd cymeryd ychydig o win, 
Williams a ddyw i, mai nid o 
herwydd fod ychydig o'r diodydd dan sylw 
yn niweidiol ac anghyfreithlon yr oedd efe 
yn dadleu dros eu rhoi heibio yn ÎN ; ond 
am eu bod yn gymaint o fagl i'w gg ddyn- 
ion, a bod llawer wrth cy aei yn 
myned ìi ormodedd. On oedd Mr. Mr. Jones 
nn methu gweled fod y camarferiad o unrhyw 


th nad yw ynddo ei hun yn urus, yn 
rheswm digonol dros roddi heibio yr arferiad 
cymedrol d fiono. 


yn oedd efe yn credu 
buasai yr gwneuthur eu dyled- 


swydd ya wg Yr pechod o feddwdod, 
ac yn defnyddio y eL moesol a ymddir- 
iedodd Duw i'w gofal, gef addysg, cy on & 
cherydd prydlon, mewn modd ffyddlon, yn 


sbryd yr AU y buasid llwyddo, da 
bendith Duw, ì uu drwg dan sylw 
blith ucha Ymefyd 

effeithid di mawr yn y b Tra yr 


oedd efe diwygiad 
o'i eglwys, credai efe y byddai ei Mat 
ymrwymo eilwaith i gymdeithas 

o ddynion, yn mha un y byddai mm: o 
bobl, y rhai na chymerent arnynt fod 
grefyddol, dim ond w oddiwrth ddiod- | 
ydd meddwol, yn ddirmyg ar ei gymeriad fel | 


Barnai mai yr efongyl yw gallu | 


Duw er iachawdwriaeth 


138 


 ——  - Y, 


dan ddeddf'i Grist, fel aelod dm lad 


JON 


ddai yn am) brofion galarus naâ oedd ym- 
Nym diau (pledges) yn effeithiol er dio 
amcan mewn golwg. Yroedd hefyd d ull 
ffol a chwerw rhai penboethiaid dirwestol, y 
rhai oedd deybd godi o laid a budreddi 
u dynion da a duwiol, 
&g oeddyn Wedi bod yn hardd o ran eu 
buchedd tr trwy eu holl fywyd, ac yn llafurus 
i ddiwygio y byd, alr peri iddo ef gadw draw 
oMdiwnd y gym thas ddirwestol, tra yn 
eam! iawn sy “blyny ddoedd diweddaf o'i 
fywyd y profai efe ddim diodydd meddwol o 
un math; ac ni welwyd ygnoed o hono yn 
cyfranogi o honynt ond yn y modd mwyaf 
cymedrol.—Yr oedd Mr. Jones yn r ri 
fel ysgrifenydd. Pan oedd yn ieuanc efe a 
ys ifenai lawer ì Seren Gomer, ar y 
Cyoeddodd amryw draethodau bych- 
ain. — Cyoeddodd amryw bregethau gwerth- 
fawr ar Ioan iii. 14—21. _ Pregeth ragorol ar 
Dduwdod Crist; un arall ar Ddiaconiaeth; 
ond ei brif waith oedd dn eiriadur Duwin- 
yddo ga hwn au gwir ro 
ar dduwinyddiaeth, ac ystyrir ef gan y dyn- 
ion m deallus a duwiol o wahanol enw- 


adau y y Dywysogaoth. yn un o'r trysorau 
gwe wrocaf yn yr iaith ; ac nid oes gen- 
ym un ith i'w gystadlu ag ef ar bynciau 
duwin Mr bydd. y arheir h ddarllon hwn 
yn ystyrio yr awdwr parchus yn 
y yn mysg ein cenedl. Rhoddodd yr 

Arglw dd 'iddo dawelwch meddwl mawr yn 
niw 


ei oes. Oafodd oleuni y glyn, & 
marw mewn, tangnefedd. Byddai am beth 


amser cyn ei 8 yd yn aol i orlenwi gan 
deimladau nefolaidd wrth wni dyled- 
yn wir y weinidogaeth. oedd ei brofiad 


yn ONES THOMAS, Dinbych, oedd weini- 
dog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, yn eir 
Dinbych. Brodor ydoedd o Gaerwys, sir sir 
a; cnud sÌ mewn lle a elwir Pen- 
u yn yn 1756; yr ei rieni 
yn y Penuchaf, yr hwn hefyd oedd 
Tnadth iddynt. Dangosodd y mab yn 
glan fod ynddo athrylith i ddysgu mwy na 
t yn gyffredin; bu farw ei fam byn 
F doedd Yn saith mlwydd oed. Ar ol 
cafodd lysfam, yr hon a fu dirionach iddo na'i i 
dad ; a'r hon hefyd oedd yn lled ogwyddo i 
wrando y Trefnyddion Calfinaidd. Teimlodd 
ryw argraffiadau crefyddol, yn awr ac eil- 
waith yn nhymor boreuaf ei oes, eto 
wyd hwynt ymaith yn mron yn ollol. 
Cafodd amryw waredigaethau yn ei ieuenc- 


tyd; pedair gwaith y bu agos a chael ei 
frathu gan nadroedd. Bu unwaith mewn 


mor yaa ag yr perygl, o gael ei ladd, trwy i drawst mewn 


gyrthio ei ymyl, a phryd arall 
i ì grib Be Hên glochdy, a phen 
pe edd bynag iddo 

(A'r a ni nid y llall, onide bu- 
u gan y codwm. Dro arall 
nld a ac a bachgenyn arall wedi gwthio i 
godasid gan ryw oferchwareuwyr yn 

y dref, er mwyn gweled y chwareu a aethant 
i'r bwth ; ac oni buasai iddynt gael eu 
oodi o'r yr ymwthiasant yn llechwraidd 


| ysgafnhau. 
chdanynnd un 


JON 


ìddo, ryw rai o'u cydnabod, buasai y 
ddau Wedi eu llethu i farwolaeth; ddar- 
fod ì i'r trawstiau gilio neu dori, ao 1r bwthyn 
a'r rhai a eisteddent ynddo syrthio yn ben- 
dramwnwgl, felly y diangodd y ddau fach- 
gen rhageu lladd. Tua diwedd y flwyddyn 
1777, pan yn agos i 16 mlwydd byny 
adawodd a'r ysgol; i d erbyn yn hyn yn 
ysgolaig da, ac ar fedr myned i'r brif ysgol 
wedi id ddo ddyfod i i oedran addfetach. Yr oedd 
teimladau crefyddol y pyd hwn yn hedeg 
wy ei fynwes; ond pell ìawn ydoedd oddi- 
feddwl ymuno gyda neb o'r Ymneill- 
duwyr, gan fod ei fryd ar yr offeiriadaeth yn 
Eglwys Loegr. Wm yr adeg hon daeth gwr 
i ymofyn am gael tŷ tŷ dan ardrethi bregethu 
ynddo yn Ng Berwys; a chan nefyd rhyw dy- 


nerwch yn y mab wyr, trwy 
ar obe Ll Lloyd, Plas- 


Ashpool, a thrwy ganfod effeithiau daionus 
cre ydd ar rai dynion o'i gydnabod, efe a eir- 
da'i dad ì gydsynio a'r cais, a llwydd- 
odd. gyr oedd y gwr ar y ffordd i wrando 

pryd hwnw, a esiampl brawd 
Pesach nag ef, a lled gymelliad ei yysfam, 


efe a aeth gyda y gwr ì wrando y b 

Y pregethwr doedd Robert Evans, o ur 
rwst; 6i dí oedd Salm lxxxvi. 

“ i mi dy ffordd, O , Arglwydd, &o; »,, 
ch Ydd y bregeth toe ith arno, ac 
i'w dueddu i z yno dranoeth i wrando 
Edward P -bugad. Y fan y cy- 
nelid EU hyn oedd Ffynon-beuno, 


yn aged Dremeirchion, ar ffordd 
hyn allan arferai wrando yn 
aolach a phrofai argraffiadau dwysach a'i 
dad wrth weled ddiad ei feddwl a'i 
cymellodd i fyned eilwaith i'r ysgol ; ac er na 
wrthododd ufuddhau, eto rhoes ar ddeall i i'w 
dad na atebai ei fynediad i'r EN Mig mor he rg 
& amcenid. Yr oedd wedì 
meddwlo fod in offeiriad, trwy ganfod. pa 
mor anfucheddol oedd yr offeiriaid adna- 
by ddus iddo ef. Ymunodd hefyd . r Trefn- 
yddion Calfinaidd, fel y soniwyd o'r blaen, 
ue ymroddodd î Mlarln so astndio y Don 
& ere nghyd ag e 
dyfal a. phob moddion o ras a fyddai yn oì 
gyraedd. Profodd Mr. Jones ar ol ymun 
ar eglwys lawer math o dywydd meddwl 
dros ysbaid saith mlynedd, a'r rhan amlaf 
teimlai eì hun isel a digalon; ymosodai 
arno lawer profedigaeth, ond yr Arglwydd 
a'i odd oddiwrthynt oll, a hysbys yd- 
oedd i bawb ei fod yn cynyddu yn gyflym 
mewn gwybodaeth ac mewn profiad ; ac yn 
rhoddi sail i obeithio fwy ei fod yn cael 
ei barotoi er bod yn seren ddysglaer, ac yn 
weithiwr defnyddiol yn eglwys Orist. COaf- 
odd lawer ymosodiad arno ar ol hyn, ai nid 
ei cclwys Loedu oedd myned yn weinido yn 
8 ytrac n bregethwr 
eint Trefnyddion. Calfinaidd. Ofnai y 
yddai ei wylder a'i ddiffyg o rwyddineb 
ymadrodd ei anghymwyso i fod yn bre- 
gethwr; felly hefyd gwendid ei iechyd. Tyb- 
1ai fod mawr angen gweinidogaeth efengyl- 
aidd yn yr eglwys wladol, ac anogid ef hefyd 


189 


JON 


gaD un neu ddau o weinidogion duwiol i 
derbyn urddau, eglwysig gan b; Ïe, 


gynghorodd a'i frodyr yn y gym gymdeithaafa, 
chwarterol, a chafodd nelliad o'r un natur 
no; eto er hyn oll nì yn gallu cael cael 


'boddlonrwydd ynddo ai ei a 
gymeryd y cam ; ofnai na chai Ynn " Msglwydd 


ef, a phetrusai fyned 
y FC pon cafodd freuddwyd tra hynod, 
fu mn rhan fawr o'r moddion i 
sgyyddo, ei feddwli aros yn ddiddig gyda'r 
yr ym ymunasai a hwynt yn barod. 
bond wyd oedd fel y cawn yma ei adrodd 
yn ngeiriau Mr. Jones ei hun ; “ Gwelwn fy 


mod yn eistedd mewn tŷ amryw ereill ; 
clywn clywn ga Y wrth y drws, a phan agorwyd y 
aeth ì mewn farch o liw gwelwlas, ar 


ei ae daeth ei farcho he 
law, daeth yn ebrwydd hyd MR fì, DER 
ei oi ddryll atfyn n. Ar hyn deffroais 
chus; ond cyn hir mi hunais ych 
efn; yna gwelwn fy hun mewn tŷ fel 
o'r blaen ; daeth ataf wr a chartddo ddau 5is- 
fol, un yn mhob llaw, ao a'u hanelodd ataf 
ar unwaith, yrhyn a'm deffrodd mewn braw 
eilwaith. Meddy liais ne dd, (fel a N 
wyf yn meddwl Thyd edd yw] mor d 
sylwedd yw llawer o freuddwydion, fod rhyw 
beth o law, yr Arglwydd da y rhai hyn; a 


gyrthiais i'w deongl. diwrth y cyntaf 
dechreuais fodd wl (wrth fio am y march 
dwys fygyd 8). fod angeu neu 
gy ny, 5 'hono agos ataf; oddi- 
wrth yM rbyn rnhad i'r cyntaf,) 
m wn yn cael fy rh uddio 
an dwb y edigaeth bAd nu ae 


iyn neu ar ym 

osod aaf, pa fodd bynag, fel hyn y bu, o' o'r 
noswaith hono, dechreuodd afiechyd fagu 

ynof, y mae heb fy ngadael hyd yn hyn, ac 
nid 008 argoel y & udir ef y tu yma i'r 
bedd.” Yr oed . JOnes oddicartref ar y 
pryd, a hyny ar yr achos oedd mewn bwriad 
ganddo, sef ymuno ag Eglwys Loegr. Y 
noson hono cafodd anwyd bobyl id, a effeith- 
iodd arno i ryw raddau tra bu efe byw. 
“Aethum,” meddai, “i'r gwely yn oer a 
rhynllyd ; a chan ei fod yn ysgafn o ddillad 
a'r hin hofyd. yn dra oer, ni chynesais yn 
dda ar hyd y nos.” Wedi bod dan deimladau 
a ale b cwler 8 phonbleth am ddyddiau, 
ei cynyddu, ac yn ben ar 
CW yn amddifad o y Dduw; ; 
digynead. i drallod meddwl annirnadwy. 
profi 'arteithiau uffern ei hun yn ol ei 
an wa ac yn methu ll ar ei draed 
, syrthiodd ar y gwely mor fuan y 
id ymlusgo i'r ystafell. O'r diwedd 
daeth ì i'w feddwl, ysgatfydd mai Ar- 
glwydd oedd hyn arno oblegyd eì fwriad, ac 
Rh odd yn y dd llonyddodd heibio am 
, &c yn ebrwy on rm 
fel pe buasai Jonah wedi cael ei daflu o o'r 
llong. Yn y flwyddyn Fall dechreuodd 


bregethu, eto nid oedd. yn gallu ymroddi i'r 
gwaith ond yn brin a ch da c yy ofal a 
liadwriaeth. O herwydd ei afìechyd 


oddefodd lawer yn ugain mlyn- 
edd cyntaf o'i weinidogaeth oddiwrth ddolur 


JON 140 JON 








iwyd ei d. Caf 
dwy flynedd ar bumtheg drachefn, a bu yn 
llafurio gyda'r weinidogaeth yn ol ei gyfleus- 
derau a'i allu, ond yn benaf trwy ei gysnif 
eniadau i lesau ei gydgenedl. n y flwydd- 
1795 efe a sefydlodd gyntaf yn yr 

W yddgru , lle riododd ei wraìg gyntaf, 
a symudodd wedi hyny od Yno î Ruthyn, 
lle yr oedd eì ail wraig yn byw; ac y 
flwyddyn 1800, efe a symudodd i Ddinbych, 
ar ol iddo briodi y drydedd wraig. Bu ei 
ddwy wraig gyntaf feirw yn lled fuan ar ol 
priodi pob un, ond efe a adawodd y drydedd 
weddw ar eì ol. Gwr aml ei ofidiau oedd 

. Jones, eto tynereigydwybod. Yn y 64 o 
flynyddau y bu efe byw, ychydig iawn o'r 
amser hwnw y bu yn mwynhau perffaith 
iechyd Cyfarch a marwolaeth yn ei deulu, 
a galwyd ef i wneuthur llawer o symudiad- 
au yn ei gartref. Yn y flwyddyn 1816, nid 
hir wedi marw ei gyfaill mynwesol, Mr. 
Charles o'r Bala, symudodd o Ddinbych i 
Syrior, lle na fu ond dwy flynedd yn trigo; a 
symudodd yn olaf i'w dŷ ei hun yn Nin- 
bych, lle y trigodd ysbaid byr, ac yn mhen 
d Rynedd drachefn 8 pdwyd ef gan angeu 
ìi dŷ ei hir gartref. Nid oddiar anwastad- 
dd meddwl y cyfodai yn aml y symudiadau 
uchod, neu anfoddlonrwydd tymer, ond 
oddiar anwadalwch yr amgylchiadau y gos- 
odwyd ef ynddynt, y rhaì ni allai, neu ni 
ddylasai Mr. Jones eu gwrthreoli. Yr oedd 
Mr. Jones yn gyfaill mawr i Mr. Charles; 
bu yn gydolygydd ag ef yn nghyoeddiad y 
“Drysorfa” gyntaf. COydymgynghorent law- 
er lch helyntion y c deb. Pre- 
gethodd r. Jones angladd ei gyfaill, ac 
ysgrifenodd y ““ Cofiant C ig” am dano 
ar ol ei ymadawiad. Oddeutu yr amser 
dechreuodd ef bregethu, neu yn fuan w 
hyny, yr ymunodd Mr. Charles a'r cyfundeb ; 
ac o ran dysg a dawn, yr oedd y ddau yn 
nes — eu ei, dd nac geddynt a neb arall 
; wyd hwy i'r byd o fewn 

lwyddyn i'w gilydd, daethant i sylw y cyf- 
undeb tua'r un amser, buont ar y maes tm 
un tymor, a suddwyd y ddau o'r by o 
Town ychydig o flynyddau i'w gilydd. Fely 
bu Mr. Jones byw y bu ef farw mewn hedd- 
wch a Duw, gan ymostwng yn ddiddig dan 
ei law, a chan ymddiried yn sefydlog yn 
Ngwaredwr pechaduriaid. Cymerodd hyn le 
Mehefin 16eg, 1820, wedi bod yn pregethu 
37 o flynyddau. _ Gwr corffol, llawn, o ddull- 
wedd Uoneddigaidd, pwyllog oedd efe. Yr 
oedd iddo barch fel gwr cyfrifol a dysgedig gan 
bawb, yr oedd eì ymddangosiad, ei ddull, ei 
ddawn, eì lais, a'i iaith goethedig, ansawdd 
ei ysbryd, a sylweddolrwydd ei bregethau, 
deilwng i'r areithfa. Gwr tyner iawn 
ydoedd; er hyny pen fyddai rhywbeth yn 
galw, meddai iaith lem ac ymadroddion 
cyrhaeddgar dros ben. Yn mlynyddoedd 






cyntaf eì weinidogaeth gyoeddus astudiodd 
yr Bpistol at yr Hebreaid, a'r rhanau hyny 
o'r Hen Destament yr ymdrinid a. hwynt yn 
yr Epistol hwnw, hyd oni fedrai ei adrodd 
agos oll ar ei dafod eferydd. Yr oedd efe o 
ran el ymarweddiad nid yn unig ddi- 
achwyn arno, ond yn peri i'r rhai du ì 
ei garu ef fawr, a'i barchu yn fwy 
un dyn a; cm dud y pryd hyny; ac yr oedd 
y rhai digrefydd ac annuwiol yn gorfod 
rhoddi gair da iddo tra yr oeddynt yn ei ofni, 
ac ar achlysuron yn cilio o'i wydd. Aml y 
clywid rhai pan byddai petrusder ar eu 
meddyliau, neu yn methu penderfynu yn 
achos unrhyw beth yn d yd, “ Beth a 
ddywed Thomas Jones?” A derbynid ei 
benderfyniadau ef fel rhai yn ol yr ysgryth- 
u. Yr oedd efe yn rasol, gost , yn 
ngnefeddus ac yn dangnefeddwr o galon. 
Mewn amddiffyniad i'r gwirionedd, yr oedd 
efe yn hollol ddiroddi fyny. Yr oedd efe yn 
ddysgedig hefyd ; cawsom gryn lawer o gyn- 
yrch ei ddysg a'i lafur. Oeir yn y llyfr cyntaf 
o'r hen Drysorfa bregethau o'i waith ar 2 
Oor. ìi. 16, 16. Cawsom hefyd ei bregeth. 
nadol, ar “ Daenellu gonedloedd lawer, yr 
on a lefarwy nddo nghylchwy. 
flynyddol Cymdeithas Genadol “Llnndain. 
Xegrifenodd '* Hanes y Merthyron.” Cyf- 
ieithodd hefyd waith Gurnal i'r Gymraeg. 
ddodd Eirlyfr Seisneg a Chymraeg. 
Cyoeddodd amryw lyfrau dadleuol, mewn 
a'r Parch. Owen Davies, Wesleyad, yr hyn a 
achlysurodd wrthwynebiad cryf iddo, ac ys- 
grifau chwerwon yn ei erbyn; parodd hyn 
rai cyhuddiadau annheg yn ei erbyn. Blin- 
wyd ef gryn lawer gan rai personau, a du- 
eddent yn ei farn ef ì osod te ar anfeidr- 
oldeb gwerth aberth Crist; ond wedi anfon a 
derbyn rhai llythyron at ao oddiwrth y gym- 
deithasfa, ac oddiwrth bersonau neillduol, 
dybenodd y drafodaeth hono mewn heddwch 
i'r cyfundeb, a diddigrwydd iddo ef ei hun. 
Er y beiid ef gan lawer ar y pryd, dichon iddo 
wneud lles ar y cyfan, canys cyoeddwyd am- 
ddiffyniad i'r irionedd mewn ffordd a 
roddai fantais i'w deall na chawsid mewn 
traethawd rhydd, ac o bosibl fod amgylch- 
iadau y pryd wnw yn galw am y peth. Yn 
y flwyddyn 1792, cyoeddodd lyfr o sylwadau 
ar] 8 elwir “ ndeb Crefyddol,” o waith 
Thyw Wr eglwysig, yr hwn sydd yn achwyn 
mm drwm ar Socbwyr,” yn enwedig ar y 
fnyddion Calfinaidd, eu bod yn euog o 
sism ac o gyfeiliormadau trymion mewn 
athrawiaethau, &c.. Yn ei sylwadau ar y 
llyfr hwn dangosodd ef yn amlwg ac yn 
wrthddadladwy beth yw sis$m, a pha fath rai. 
sydd yn euog o hono. Dangosodd hefyd fod 
barn y eb o Drefnyddion Calfinaidd 
o ran prif bynciau crofydd. ac athrewiaethau 
mwyaf pwysig, yn unol a'r ysgrythyrau a 
barn yr ysgrifenwyr goreu yr Tesodd cyntaf 
ar ol yr oes apostolaidd, a barn y diwygwyr 
lluosocaf yn mhob oes a gwlad, a daliadau y 
merthyron yn inol, ac ar y cyfan ag 
erthyglau a homìliau Eglwys Loegr, &c. Yn 
y llyfr hwn cafodd y Cymry brawf o ddoniau 


JON 





141 


JON 








wilydd mewn llawer o elynion cre 
aydd meu Parch. N. Rowlan: 


uchod, d odd, “Ni fagwyd yn y Gog- 


ledd, os d yn y Dehau, un o fath 7. 
Jones. Ysgrifenodd “ Ymddyddanion ar 
ì ,” a rhoddodd o oleuni a 


Brynedigae 

boddlonrwydd i lawer na dim a ddarllenasant 
o'r blaen, aco bosibl ar ddim a ddarllenasant 
wedi hyny. Yr oedd ef hefyd yn fardd rhag- 
orol, gadawodd ar ei ol Tyn lawer o gyn- 
yrhion eì awen fel b da Cywydd y 

en, Oywydd i'r Fronfraith, 
am Ann Parry, gwraig dduwiol ac enwog 
mewn ffyddlondeb m achos d; mae 
ê 


T Farwnad hon yn wng gael lle y 
yfrgell a'n oof hefyd. Oddeutu y flwyddyn 
1791, c dodd ar farwolaeth y 


Parch. D. Rowlands, W. Williams, a Dafydd 
ì rhagori o 
bywiog, 


d hefyd gân o'i waith ar ol haf a chyn- 
auaf gwlyb y dyddyn 1816. 

hefyd hymnau bychan, a'r rhai hyny y 
teby 


tyngedig, wn nodi amgylchiad a 
ddod aw d hregethwr bycha 
Gr ddawn yn Ninbych. Parodd presenoldeb 


ud, derbyniai Mr, Jones ef gan ysgwy 
llaw yn garedig a dywedai, “ Wel Robert 
bach, chwi a ysbwyliasoch bregeth dda a 

yddai ef yn llefaru yn 


hwnw, yr hwn oedd yn hyn 
am eì “amen” a'i “ddiolch ” wrando 


pregethau, euthur hyn bre- 
ethai Mr. fones yn Seisneg, er dad oedd yn 
eall ond pur ychydig o'r iaith, “John,” 
meddai Mr. Jones wrtho ryw ddydd ar ol 
oedfa Seisneg, '“ a oeddych yn fy neall pan yn 
llefaru Seisneg ?” “Pur ychydig Mr. Jones 
bach,” meddai John, “' Wel os felly,” ebe 
yntau, “ Pa fodd yr oeddych yn u dy- 
weyd Amen?” “'Wel, yn wir e 
yntau, “ yr oeddych yn son am en and down 
aml iawn, ac yr wyf yn deall hyny 
fiadol.” Fel pregethwr yr oedd yn 
sylweddol, & buddiol. Nid amcanodd erioed 
at gywreinrwydd mewn cyfan , na 
tarawiadol mewn traethu ym yr oedd yn ei 
bregethau yr hyn a borthai y meddwl a 
T 


gwybodaeth ac a_ deall, er na ogleisiai - 
reinrwydd mympwy. Aeth Mr. J ones un- 
waith gyda dau gyfailli Waenesgor, lle rhwng 
Caerwys a Rhyl, lle y cynelid r gampau, 
y fath a fyddai yn mhob man lle nad oedd 
pregethu, ar fedr darbwyllo y bobl i adael 
gamp, a rhoddi clust i'r efengyl. Pan ddae 
ym wyr at y lle, deallodd y campwyr yn 

n mai crefyddwyr oeddynt; a dechrenodd 
rhai waeddi mewii gwawd, “' Deliwch yr 
Oen.” “Dynesodd Mr. Jones atynt a gwen 
ar ei wyneb, a. gofynodd, “ A wyddoch chwi 
gyfeillion, pwy yw'r Oen? Mab Duw yw 
yr Oen yr ydych chwi yn son am dano. A 
welwch chwi fod dda roi eich celfi 
chwareu heibio am dipyn bach, er m ì 
mi gael dyweyd tipyn wrthych am Tesu 
Grist.” iwyd a'i geis yn y fan, & 
ehafwyd llonyddwch gweddol ac ystyried pa 
fath oedd y gynulleidfa.—gorweddai rhai ar 
y llawr, cerddai ereill oddiamgylch, a dynes- 
ai rhai lled agos i wrando; ond meddai 
ein hysbysydd, ni chlywais erioed y fath 
ganu ; ni fedrai y pregethwr na'r un o'r ddau 

ill ddim ar y gwaith hwnw, tebycach i 

wartheg yn brefu nag i ddynion canu 
ydoedd; ond yr oedd y tri yn wylo! Parodd 

yn sobrwydd ar laweriawn; ond ni chy- 
nygiwyd canu ond un waith. Ond y mae 
yr hen bererin duwiol heddyw y? ì 
phwysfa drgywyddol. Bu farw fel y clywid 
ef yn son am hyny yn ei fywyd, anadlu 
gweddi y Poublican, “Trugaredd i 

ur.” 

JONES, EBENEZER, gweinidog yr eg- 
glwys Annibynol yn Ebenever, Pontypoo . 

rodor oedd o gymydogaeth Llan yfri, 
sir Gaerfyrddin. Yr oedd yn fab i dyddynwr 
parchus. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1769, 
mewn amaethdy a_elwir I Wernfelen. Yr 

o 


oedd yn frawd i'r Parch. John Jones, Ll.D., 
o Lundain, yr hwn oedd yn awdwr geir- 


lyfrau a gramadegau Groeg a Lladin, &c. 
Ao fyned i wrando yr efengyl i'r Pen- 


gwyn o'i febyd, lle hefyd yr ymunodd 

a'r eglwys pan yn ieuanc; a chan ei fod 
yn feddianol ar fwy o wybodaeth na'i gyfr 
oedion, ei ddawn helaeth mewn gweddi, 
yn dra ol, nid hir y bu cyn cael 


ac 
anogaeth gan y gweinidog a'r egl ì arfer 
ei ddoniau i bregethu yr efengy i bechadur- 


er gyda mawr 
Dywedir eì fod. yn ysgolaig 


iddo ei hun 
rhagorol. Ar ei ddyfodiad allan o'r cole 
cafodd alwad oddi eglwys Annibyno 


Ebenezer, Pontypool, fel canlyniedydd i'r 
ynwog Edmund Jones, ““ yr hen broffwyd,” 
blwyddyn cyn hyny. a chafodd ei safydlu m 

wyddyn cyn hyny, & e u yn 
fugail ar yr eglwys yn y flwyddyn 1794. 
Nid oes genym hanes yr urddiad, ond yn 
unig mai y Parch. Ebenezer Skeel, o Aber- 
gavenny, a weddïodd yr urdd-weddi. _ Felly 
urddwyd Ebenezer yn Ebenezer gan Eben- 
ezer Steel. Yr oedd rhywbeth yn lled 
yn ei ddyfodiad i'r lle, pan yr oedd y Parch. 


JON 142 JON 


— 








T. Phillips, D.D., Neuaddlwyd, wedi bod 
yno ar brawf er ys misoedd rai, a holl ieu- 
enctyd yr ardal wedi ymglymu wrtho yn 
rhyfoddol, ac yr oedd yn cael ei fynwesu gan 
bawb, oddieithr un dyn, yr hwn oedd yn 
grefyddwr cyson, ac wedi bod ddiacon 
ffyddlon am hir flynyddau gyda Mr. Edmund 
Jones. Glynodd y hwn wrth Mr. Eben- 
eser Jones o'r ryd y clywodd ef gyntaf, a 
phawb o unfryd or eglwys a. gydunasant ag 
ef i geisio Mr, E. Jones yn weinidog. Dichon 
fod yr hyn a. ddywedai yr hen broffwyd am 
ei olynydd wedi dylanwadu ar eu meddyliau. 
Pan oedd y bobl yn methu cydweled am enw 
tŷ cwrdd, dywedodd und Jones, 
“ Peidiwch ymdraferthu, Ebeneser fydd enw 
y tŷ cwrdd, canys dyna enw y gweinidog a 
ddaw ar fy ol. Y mae yn debyg fod y bobl 
yn in yn credu fod Edmund Jones yn, 
meddu dawn proffwydo. Yn Ebeneser 
arosodd Mr. Elleneser Jones nes y gosododd 
angeu derfyn ar ei yrfa ddaearol. Wedi 
cael eì urddo efe a ymroddodd a'i holl egni i'r 
aith. Cymerodd. hefyd ofal NW eglwys 
Annibynol yn Brynbygth lle y byddai yn 
llefaru yr iaith Seisneg unwaith ar y 
îh gyson, ac weithiau ddwywaith, 
tu yn Ebeneser un neu ddwy 
. Ni ddaeth yn rhan 
erioed i glywed un dyn a fedrai bregethu 
ad, Rwy 


y Yn ym ellid meldwl o'r Tu 


rwybod dìm Cymraeg. Dywedai y Parch. 

G. Hughes, Groes We 

asai yT eglwys dan eì ofal 
al ef 


ardal mewn llawer ystyr; yr oedd yn 
eall y gyfraith yn lled gywir fel y byd ai 
dynion yn dyfod ato am ei farn ar lawer 
wnc dyrus, yn lle myned at gyfreithiwr. 
bododd i lawer wrth hyny dreuliau'r gyf- 
raith, ac afaliai lawer rhag myned i gyf- 
reithia.. Bu am tuag ugain mlynedd yn 
gyfieithydd y Sesiwnau yn nhref Mynwy, 
ac ni bu erioed oi . Dywedir ei 
fod unwaith yn cyfieithu pan yr oedd prawf 
ar fywyd dau ddyn, a'i fod teimlo yn 
fawr o'u herwydd ; yr oedd yn gofalus a 
hwyllog n arferol y tro hwn, yr hyn a 
berai i'r dadleuydd achwyn arno, ond ni 
wnaeth efe un sylw o hono. Yna gofynodd 
y barnwr, pa beth oedd yr achos ei fod mor 
araf? Yntau addywedodd, ““ Fy Arglwydd, 
y mae dau fywyd mewn perygl, yr wyf yn 
rhwym o fod yn bwyllog, rhag 1 mi drw 
heidio cyfieithu yn pywir fod yn foddion i'r 
ddau garcharor I eu bywydau.” Dy- 
wedir fod ei anerc i'r barnwr yn hynod o 
e'tcithiol fel y paraì i ddngrau redeg dros ei 


ruddiau, ac i'r barnwr droi at ei gydfarnydd |. 


a dyweyd, “'Gresyn íod y dyn yna yn 


hydffurfiwr, efe a wnaethai b rhag- 
or '. Unwaith torodd dau leidr i'w a'n 
lladratasant gryn lawer o'i”eiddo. Chwiliwyd 
y lladron allan, a dygwyd h t i'r ddalfa ; 
yr oedd un o honynt wedi yn was iddo, 
a'r llall a ddaethai gydag ef i'w gynorthwyo. 
Anfonwyd hwynt ì garchar tref Mynwy. 
Llo dadleuwr i'w hamddiffyn, ond dadl. 
euodd ef ei achos ei hunan, a chafodd y ddau 
eu halltudio. _ Wedi i'r ddedryd gael ei chy- 
oeddi, gofynodd Mr. Jones am ganiatad i'r 
barnwr gael anerch y ddau garcharor; ac ar 
waith y barnwr caniatau iddo ei gael, 
dywedir iddo eu erch mor effeithiol fel 
nad oedd fawr o lygaid sych yn y llys. Yr 
oedd Mr. Jones yn barchus iawn gyda phob 
graddau. Ystyrid ef yn in yn un o'r 
amaethwyr goreu yn sir Fynwy. Yr oedd 
gan y diweddar C. H. Leigh, Yswain, Ar- 
glwydd Raglaw sir Fynwy, y fath feddwl am 
ei wybodaeth amaethyddol, fel na wnaethai 
na p u na gwerthu eiddo heb anfon am 
dano i roddi eì farn arnynt. Y tro diweddaf 
y bu yn gwneud hyny, cyfarfu y boneddwr 
ag ef ar N ffordd, a dywedodd o fod arno 
eisiau iddo edrych dros ran o'i eiddo. 


bydd raid i chwi ddi f y gwnaeth. 
raid ì chwl sgyn, ac felly th. 
Parodd hyn i'r ystiward oedd dan y bonedd- 
wr ffromi yn fawr wrth Mr, Jones o herwydd 
y sylw a'r parch a ddangosai y boneddwr 
iddo; cyfarfu y gwr hwn ag ef ddydd Sad- 
wrn canlynol yn Mhontypwl, a dywedodd 
wrtho ar ol ei gyfarch, nad oedd yn gwybod 
mwy am ffarmio na'i hat ef... Edrychodd Mr. 
Jones yn ei wyneb a dywedodd, “ Syr,—Nid 
wyf yn bod am helaethrwydd gwybod- 
aeth ei et am ffarmio, ond meddaf ar 
gryn lawer mwy o wybodaeth am ffarmio 
nag sydd o dan eich het chwi i ffarmio.” 
Yr oedd hefyd yn feddyg lled dda. Pan 
sefydlodd efe gyntaf yn Ebeneser aeth i letya 
i'r un pi ag y lletyai gweinidog y Bedydd- 
wyr, y arch. John Evans, (Benwyn, dol ei 
elwid,) gweinidog Penygarn. Blinid Mr. 
vans ddirfawr gan boenau blin ei 
ben. Cymerodd Mr, Jones arno wella y 
dolur a'i poenai cyhyd ac mor fawr. _ Un o'r 
moddion a ddefnyddiai oedd tywallt dwfr oer 
o'r crochan te ar ei ben, gan ei ddal can uweh- 
ed ag y ai. Dywedir y byddai Evans 
yn gwaeddi allan yn aethus span y tywelltid 
y dwfr ar ei ben ef; modd bynag efe a'i 
ellaodd yn holliach. Byddai yn gosod 
rech y fuwch ar ganoedd o blant, a byddai 
yn hollol lwyddianus. Gallem enwi amryw 
welliadau a wnaeth, ond ni chaniata ein 
ofod. Yr oedd yn hynod o barchus gan 
oneddigion pe sir Fynwy. Dywedodd 
Crawshay Bailey, YSWRID, wrth y Farch. 
. Stephenson, gweinidog yr Anni 
ear y Brynmawr, pan oeddynt adeiladu 
eu capel, Rehoboth, os byddai iddynt geisio 
Mr. Ebeneser Jones, Pontypwl, i bregethu 


— 


JON 





eì agoriad, y deuai ef yno i'w wrando, ac 
y rhoddai £10. at y draul oadeiladu. Ceisiwyd 

6. Jones i bregethu, a daeth Mr. Bailey i'w 
wrando ; aeth a Mr. Jones gydag ef i giniaw, 
a rhoddodd ddeg punt yn ol ei addewid. Bu 
ef mewn llawer o ryg on yn ei d, ond 
yr Arglwydd a'i gwaredodd ef allan o honynt 
oll. Pan oedd efe unwaith yn myned 


tau a aeth i gysgodi rhag y gwlaw o dan 
dderwen. Wedi bol yno ychydig 
cysgodi, meddyliodd a. dywed wrtho ei 
hun, “' Yr wyf fi heddyw ar lwybr fy ny- 
ledswydd—y mae'r Duw wyf fi yn eì wasan- 
aethu mor abl ty nghadw ar ganol y cae 
n y fan hon; efe a 
nw daith, ac erbyn el fod wedi'm ned. tua 
deg neu ddeuddeg llath y fellten a holltai y 
dderwen yn chwilfriw dan yr hon y cysgodai, 
R oedd yntau yn ddiangol o'i gafael. 
ddai yn myned yn aml i bregethu am fis 
i Lundain, Plymouth Dock, a Chaerodor. Dy- 
gwyddodd ei fod un tro yn y dref ddiweddaf 
pan oedd yno rfod mawr; efe a aeth i'r 
cyfarfod, cafodd eì wahodd i giniaw gyda'r 
gweinidogion. Yr ymddyddan ar ol ciniaw 
oedd yn nghylch doniau a thalentau y Seison 
&'u rhagoriaethau ar bob cenedlarall; achyn 
hir teimlai y Cymro ei waed yn berwi yn ei 
wythienau glywed y fath fawrhad yn 
cael ei roddi i estroniaid, ar y draul o ystyr- 
led pawb ereill yn ddim, a dechreuodd lefaru 
gên ddywedyd, “ Yr ydych yn son am eich 
oniau a'ch talentau, beth pe clywech rai o'n 
einidogion ni y Cymry yn llefaru ; rhoddai 
Cymro yr holl fyd ar dan cyn y gallai un 
Sais oleu ei fatcâen;” a thrwy hir grefu arno 


i roddi iddynt gynllun o areithyddiaeth Gy- 
mreig, ac yntau yn ymesgusodi geisio 
dangos yr anmhosibilrwydd iddo gyfieithu a 


iaith mor ddinerth a'r Seisneg, rhoddodd y 
cynllun canlynol o un o bregethau Parch. 
Christmas Evans, yr hwn a ymddangosodd 
wedi hyny mewn amryw gyoeddiadau Seis- 
neg. Y testun ydoedd yr “* Jawn::” Frodyr, 
'pe bawn yn darlunio mewn cyffelybiae 
gyflwr dyn fel pechadur, a'i adferiad trwy 
Unst, mi & wnawn hyny ryw fodd yn 
y ffordd hon :—rhagdybiwch eich bod yn 
eled mynwent anferthol helaeth wedi ei 
lchu a mur uchel, a dim ond un fy- 
nedfa iddi, yr hon sydd borth haiarn 
mawr, wedi ei folltio a'i fario o'r fath sicraf; 
tu fewn i'r muriau hyn y gorwedd miloedd o 
filoedd, a myrdd o iynau o bob oedran 
ac o bob gradd, a hinsodd, ac o bob cenedl, ac 
o bob oedran, ac o bob llwyth ac iaith dan 
nefoedd, un afiechyd ymdaenol wedi 
plygu i'r bedd, Hn hwn sydd yn agor eì safn 
i eu llyncu hwy.  gyllwr dyn fel 
pechad; Pan oedd dyn wedi ei gloi 1 fyny 
wr gresynol hwn, » Pr1od- 
Jedd anwylaf y Duwdod, a ddis ì 
waered o'r uchelder goleu, ac a safodd wrth 
î porth, a ffrydiau grisialaidd boatnri yn el 
ygaid, a phardwn yn ei llaw. 


euthur cyfiawnder a'r Gymraeg mewn 
y 


143 


JON 


—[ 


ar yr ol ac & wylodd drosti; dodd 
a llef NR O, na al chawn i ddyfod i mewn, 
myfi a rwymwn i fyny eu doluriau, ac a es- 
m wn eu cystuddiau, ac mi a achubwn 
eu heneidiau. 

gefyll wrth y porth 


o angylion wedi eu 
ryw fyd arall. Wrth fyneu heibio llaesasan 
eu 


mewn? A elli di edrych ar o heb 
dosturio? A elli dosturio heb ach b WN 
d 


, d, “Mi allaf weled,' acmewn 
dagrau hì a ychwanegodd, “mi allaf dosturio, 
ond achub nis .. “Paham na elli fyned 
i mewn?' Oh, meddai Trugaredd, “ Cyf- 
iawnder a fariodd y porth yn fy erbyn, nis 
gallaf fyned i mewn, nis beiddiaf dynu y bar 

ol. Ar fomont hon Cyfiawnder ei 

un a ym gosodd megys yn lied 
y porth. Yr angylion a ofynasant, iddo, 
“Paham na adawsai i edd fyned i 
mewn?' Atebodd Cyfiawnder, “ Trosedd- 
wyd nghyfraith, ac y mae yn rhaid ei 
hanrydeddu; rhaid iddynt hwy farw neu i 
Gyfiawnder farw. Ar y foment hono ym- 
ddangosodd cyffelybrwydd 1 Fab Duw yn 
mysg yr angylion, yr hwn a anerchodd Gyf- 
lawnder gan ddywedyd, “Pa rai ydynt dy 
ofynion a'th amodau ?” Atebodd Cyfiawnder, 
Fy nhelerau ydynt lymdost a manwl, rhaid 
i mi gael gofidiau am eu hiechyd, gwarth 
am eu ha d, a marwolaeth am eu 
bywyd, heb ollwng gwaed nid oes maddeu- 
ant. “Cyfiawnder, meddai Mab Duw, 
“ Yr wyf yu cyduno a'th amodau ac yn der- 
byn dy delerau, arnaf fi bydded y camwri 
hwn, eled dimewn.' “Pabryd,' 
meddai d, “y bydd i ti gyflawm dy 
addewid?” “Yn mhen ir mil o flyn- 
yddoedd ar fynydd Calfaria, tu allan i byrth 
Caersalem, mi a'i cyflawnaf hi yn fy mherson 
fyhun.' Y weithred rwymedigol a baroto- 
wyd. Ysgrifon d hi yn rhol y llyfr, ac ar- 
wyddwyd hi yn mhresenoldeb angylion Duw. 
Cyfiawnder a foddlonwyd, a da 
aeth ì mewn gan bregethu iechydwriaeth 
yn enw lesu; a'r weithred a draddodwyd 
i'r ppiriarchiaid, a chanddynt hwy i frenin- 

d a phroffwydi Israel; gyda hwy y cad- 
wyd, nes i ddeg wythnos a thrugain Daniel 
gael eu cyflawni. Yno ar yr amser ap- 
wyntiolìg y mddangosodd Cyfiawnder ar 
fynydd ia, ac yno yn uniondeg cyf- 
lwynodd Trugaredd y weithred bwysig iddo 
ef. “Pa lemae Mab Duw?” ebe Cyfiawnder. 
“Dacw ef obry, ebe Trugaredd, “ wrth odre 


y mynydd yn dwyn ei groes ei hun.' Yna 


gili ac a safodd draw. Ar 
awr fawr y taliad Iesu a ddringodd i fyny y 
bryn, pan oedd ei yn yr eglwys 


diddo y weithred rwymedigol, gan ddy- 
wedyd, Dyma y dydd a'r awr ag y mae y 
fond i gael eì chyflawni. Yna pan ym- 
darnau? 





JON 


144 


JON 





foedd 
On! Mn daol fo A'i Boeliodd 7 y, 


waeddi “ Gorphenwyd.' Cyfiawn er “a 
alwodd tân santaidd i lawr i losgi yr 
aberth. bu yn amheus i ddynion pa un ai y 
tân neu yr aberth a fuasai yn cael y llaw 
uchaf, , fel mai y tân oedd wedi trechu dros 
filoedd o flynyddoedd ar allorau Israel, yr 
oedd y fflam yn ei grym wedi troi mew 

yn lludw, ac yn am eb 
lon, Bu yr  ymgyr 
ary syda, y nawfed awr, 


Fynaoud fun & mmm Cyfiawnder a â Fadyn i|; 
Duw w ynol- 
iaeth y fflam a anddodd, yddau 

odd, a&_bu 
Erbyn hyn, 
llen chas ymddangowd ar y gros pn 


waeddi 
angaefed, i ddynio. 
ll a 
SYd ile nid a fyd den Tau wedi 
diffodd y fflam angerd ol.” Yr oedd Mr. 
Jones o ran eì farn gyda golwg ar athraw- 
iaeth yr efengyl yn Galfin cymedrol; ceisiai 
rdded ar hyd canol y ffordd rhwng Cal- 
Bniae th ac Arminiaeth. Pan oedd un waith 
wedi bod yn do mewn cyfarfod chwar-* 
terol ar un N brawd oedd wedi bod yn ngholeg 
Caerfyrddin, yr hwn a gedwid ar y pryd yn 
Abertawe, dan olygiaeth ei frawd Dr. Jones, 
rhai o'r cyfeillion wrth fyned o'r cyfarfod & 
ofynent ì Mr. Jones, be ì 
bre oth cyfryw frawd ?._ I'r hyn yr atebai, 
stechi Shon fy mrawd ydyw ef.” 
Yr oedd ai frewd y p d hwn Tyn 
os nad yn Undodwr. uliodd Jones 
ei oes weinidogaethol yn llafurus eo yn 
llwyddianus iawn, yr hyn a fendithiwyd E. 
Dduw er achubiaeth ynu lawer. 
a deithiai gryn lawer 
bregethu ar hyd yr wythnos. "Bu 
1 5 dlu yr eglwysi Annibynol yn Blaenafon 
arteg, yn nghyd a lleoedd Y reill, Ond 
gwyd ef i farwolaeth, ac i'r tŷ rhagderfyn- 
dygwn i bob dyn byw. cyraeddod ben ei' daith, 
coll d efo'r e 8, cipiwyd ef O ganol y 
eidfa, co hoff ac anwyl 
Briod hawddgar ; collodd tri mab a phum 
merch dad ag oeddynt yn anwyl ganddo, 
rhifwyd ef yn nghroniol y meirwon, a gor- 
hwysodd oddiwrth ei lafar a'i enaid ar 
Beion, yn mwynhau cysuron y drem ar y 
gogoniant fry. Bu farw ar y 31ain o Ion- 
awr, Raw, 1829, y yn 60 dr sc 


ac wedi bod yn ffyddlon gyfrenu gair 
d am ô4 o 


ynydd ddau 
Claddwyd ef yn y Mn capel, a 
gosodwyd cistfaen a ar ei fedd 
gladdfa, a'r bedd argraff ganlynol yn ge 
ledig arni: “Sacred to the memory o the 
Bow Ebenezer Jones, Minister of this church, 
being a faithful friend, a sincere Christian, 
and an eloguent preacher of the gospel, who 
died January 91st, 1829, 60 years.” 
mae hefyd oddifewn i'r doldy adail o o 
fynor wedi ei osod ar y mur er cof. am dano, 


arni, yr hyn 

Na 
o 

u baner neu FM ca Cisaf, Merthyr. 

rodor oedd o sir dwyn; ganwyd ef 

yn y yswirio 1777. Treuliod lawer bl dd- 
yn yn cdat Oi fywy a'r gyfair b 

ar 


hugain iweddaf o'i fywy â yn Mer 
thyr Ty Yn y flwyddyn 1828 der yniodd 
alwnd oddiwrth eglwys y 'apol-iaef, Merthyr, 


a io arch. Morris Jones 
yr Mis yin weinido i ddyn 1 gydweinidogaethu 
ag < ef, a chaf dlu yn y Capel-isaf 


y flwyddyn uchod. u arwyddion amlwg 
onrwydd y Pen-bugail ar y fro, can 
UL iwyd - ail flwyddyn 62, e'r dryd, 1 
dyn 1 hen weinidog farw yn 
1990, d holl ofal lwys ar 
Abel. gne; a ac o herwydd y llwyddiant a 
nodwyd gorfu arnynt dynu mr. hen gapel i 
lawr ac adeiladu un mwy o lawer yn 6i le, 
. [yam hwn & orphenwyd tua'r flwydd 1891. 
r oedd yn cael ei adnabod yn gyfredin tê 
Oristion cyson a thrwyndl, ac 


ffyddlon a llafurus ì Iesu Grist, Ria aU 
cyn enillodd lawer o sylw a. merch Jn y 


Arglwydd yn ei ddydd. 
had d ei day wodd yn da dangnefi in Ychydig 
ei ymadawiad Paa yn gofyn iddo pa 
fodd yr oedd ei feddwl ? Atebodd yn siriol, ei 
fod wedi ymddiried ei achos er ys Y lynyddau 
i'r hwn afo fedrai ei drefnu a gofalu am dano 
yn well nag ef. Ar ddydd ei gladdedigaeth 
areithiodd a gweddïodd Jones, o Seion, wrth 
t, 8 phregethodd y perchedigion, D Davies, 
Hughie dM Jone y Gymraeg 
yni ones, 
iodd a y gweddïodd M5. Evans, o Ddowlais 
wrth y bedd. Wrth sylwi ar y dorf fawr a 
ddaeth yn nghyd i'w angladd o bobl o wa- 
hanol enwadau crefyddol yn y dref, yn yn ea 


ill digrefydd i dal 
iddo, yn sad y agwedd alarus y dorf, 
el lid canfod mer us oedd yn rhaid ei 


JOHN, THOMAS, Cilgeran, oedd wein- 
idog gyda Tr Trefnyddion Calfinaidd, yn air 
Benfro. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1817, a 
bu farw Tachwedd 27ain 1862, pan yn 46 


mlwydd oed, wedi bod yn yn pr regethu am 28 
mlynedd. Yr oedd y brawd hwn yn ddyn 
duwiol ac hynod iawn; r oedd hyn tf. 
neillduol yn yn mhob cy. 
bu ynddo. grihyn iddo orf yn h ai, yn 
gymaint felly fel nad oedd raid ond eì w 


unwaith i'w adnabod am byth. Olywsom 
am dano unwaith mewn lle dyeithr, pan ar 


daith yn pregethu, i ryw ddyn ei od ar 
yr heol, yr hwn oedd ar y pryd effaith 
y ddiod feddwol i raddau. odd yr olwg 


ar Mr. John ei sylw fel odd i 
arno, a dywedodd wrtho, «Y mae yr 
arnoch yn ddigon i ddychrynu yr ” ysbry 
drwg.” “I hyny,” atebai Mr. John, 
daethym oddicartref.” Yr oedd ei feddwl 








JON 


JON 








ll 
yny rhestr MR hyn Y gên seld y ef 


hawdd cael ne 
Nid oedd neb yn wd 


allan o hono. 
oeddiad. mwy 
yn eì adwaen 
oedd, ; oedd, na Mr. Thomas 


ynol 
oedd ei ang yr oedd 


yn fawr iawn a phob un y T feimlo 
o, colled oedd y dôn . Yr 
nU nai ybwydu ì dalu iddo y 
gym ynaeth. wyd ar yr achlysur 
gan y Parch. Dan Davies, A rth, 
oddiar 2 Tim. iv. 7. 8; a'r Parch. J. One, 
Blaenanerch, oddiar Ioan vi. 39 ; a'r Parch. 
Abel Thomae, € Capel . y wed gm a edig ai 
ch o raw wedig pan 
Yn yng studd o "delyn oan 
cy ei fod mor 

iywed Yn mhh an mn ygyn om 
“' Bu arnaf ofn uffern ganwaith, a dn yn 
I syrthio y. yno, ond nid oes mwy o ofn 

i Shed heddyw na phe buasai 
uffern yn bod ; ac & wyddoch chwi ?” 


meddai, wyf cael gwirioneddau 
mawrion TR HESR DL ì mi mae 
u 


Efan, o blwyf 

Ysp MA gir Ddinbyd ch, oedd bregethwr 
a y Yr oedd efe yn 

un o'r rhaì ì blaenaf â fa y yny Mhentre'rfoelas, 
ol hyn daeth cy Junhollgon D Ynfusn ar |o 

o on, Danie 

y y Lanrwst, heibio, 


Ni int o wrthwynebiad oddi 
wrth l yn gyffredin yn yr ardal hon ar 
yd con ag 8 yi d mewn llawer o ardal. 
oedd e yn Nghymru; yr hyn a 

oedd yn benaf iwrth nifer o wyr eglwyaig, 


dynion o radd uwch na'r 
oedd, Mr, John Jones, Hafod ym 
thu yn Mhentre'rfoelas, daeth mni 
Wynno, offeiriad tY. plwyf yn mlaen i geisio 
i a ond methodd yn ei am- 
r oedd yr offeiriad hwn yn 


beihynao i ì awdwr y Ed wyar un 


dafn! y bobl yn mhell oddiwrth ynt, 
ent arnynt o'u ffenestri ac o'u gerddi, Al ps 
buasai arnynt eu hofn, neu o wylder, nen 
both arall, ni ddeuent agos a 
1 ges genym ddim waneg ì y. 
Weyd am y gwr da a_defnyddiol hwn, ond ei 
fod yn bregethwr llwyddianus yn ei ddydd.. 


JONES, WILLIAM, Maethlon, oedd wei- 
nido gyda'r Trefnyddion Calfinadd. Gan- 


Dowyn, Meirionydd, 
awydd rn Tê 1803. Yr oedd ei fam yn. Uaid 
Ry ing ol iawn, ac chid arni bob amser 
aM EE FE 

ol hyd o fewn ychy u c 
ei farwolaeth.  Dechreuod E Wallam Jones 
yn mru y Mrynerag, an yn dra ieuanc, 


fr dd, tua'r 
llwyddyn lat. Ir 


bont, fel 

au lwygiad. YN maa ar The blant 

ll ybwylleiig pei 
y e crybwy » 8erllaw 
62 mlwydd oed. Bu. yn nychu 
ì8, nes ydoedd methu 
pregethu a myned od dicartref ; ond yr oedd 
yn Sfeilion, dyf; ì foddion gra: ìi r capel. prid 
y cyfeillion yn myned ato i'w gartref i W 
moddion crefyddol wedi iddo fethu. Ar y 
achlysuron byddai pob gair o'r pre- 
gethau a'r gweddïau ym 8s fel yn 
myned at eî galon. Yr oedd yn hawdd iawn 
pregethu a gweddïo i dag ef bob amser. Yr 
oedd ei ddifrifwch a'i sder bron yn ddi- 
gyffelyb trwy ei holl afiechyd. Wedi cael ei 
ysgu fel hyn am amser maith ac 


cystudd, daeth yr amser iddo 
Bors y mdydd 
wrth 


i fwynhau ei wobr ddol. 

Llun olaf y pu fyw, dywedai yn 
strad- 
fi wedi 


y Parch. Humphrey Evans, y'r 
myned i'r cyfyngder mawr.” Yr ydwyf 
myned i'r er mawr. Yr y yn 
gposydd Mo: Moab; byddaf nl yn 

' Gofynodd el gyfaill pa fold 
Tr sedd & fd ôl feddwl yn ewin ig n Fyneb y 
“* Y mae pob peth wedi ei 
sell y” Mu ddad yntau, ““nid oes genyf ddim 
me niU eu uu Tn 
wì bregethu tipyn y diwrnod y ont yn 
myned a'r hon babell ymn i fford fford a mae 
arnaf ofn fod yr amser yn fyr, Y cnide mi a 
roddaswni chwi destun,—' Canys byw i mi 
yw Orist, a marw sydd elw.' fym ymuniad 
yw ari bawb a ewyllysio gael dyfod i'm 
claddu; a dywedwch wrthynt fod Orist yn 
byw i mi, & marw yn elw mawr.” _ Y dydd 
ercher can] ol bu farw, gan adael gwrai 
a phedwar o lant i alaru ar eì ol. T oedd 
oi gladdedigaeth yn un o'r rhai lluosocaf a 
wyd yn Nhowyn er pan y mae neb yn 
cofio, ac yr oedd mawr a ch ol 


ar eì ol. Bu W. Jones am oddeutu wyth 
mlynedd ar hugain yn prego ethu. Yr oedd 


Yaidd sc yst wyth YY chanddo lais 


Mm rh er na chynyddodd ryw lawer 

pryd y dechreuodd ar 
gwaith, cadwodd ei boblogrwydd a'i barch 
yd Y y diwedd, Bu yn ben 
gy , 


dros 
lohiadau bydol. Byddai yn 
gweithio a'i oll egni o'r amser y 


uai ad- 
Tef bore dydd Llun o'i gyoed Sabbathol, 





JON 


146 


JON 





hyd yr amser y 


 cychwynai drachefn dydd 
Sadwrn. Dywedai, “ Rhaid addef fod y 
pwnc agos yn rhwym o droi ar ryw ochr neu 


ilydd gyda phregethwyr y Trefnyddion Cal- 
aidd yn Nghymru, yn ol fel y dygwyd 
pethau yn mlaen hyd yma. Os bydd y fantol 
yn troi o du y pulpud, bydd y tyddyn nen y 
ach yn colli; ac os dir yn ddiwyd 
gyda'r maes neu y fasnach, bydd y pulpud 
yn cael cam. Y mae eisiau diwygiad yn hyn; 
a pha fodd y mae dwyn y diwygiad hwnw 
mlaen 


m y modd esmwythaf a mwyaf effeith - 
iol, sed eisiau eì benderfynu.” 
JONES, WILLIAM ELLIS, (Cawrdaf,) 


a aned mewn lle a elwir Tyddyn Sion, pl 
Abererch, ger Pwllheli, sir Gaernarfon. Pa 


oedd oddeutu 13 mlwydd oed, rhwymwyd ef 
yn egwyddorwas i'r alwedigaeth c argraffu, 
gyda Mr. Richard Jones, Dolgellau. Yr adeg 
yma daeth Gweithiau Dafydd Ionawr, a'r 
argraffiad cyntaf o “Gorff y Gainc,” gan D. 

u, Eryri, ì'r swyddfa; ac wrth ymdrin â 
hwy y daeth i'w feddwl gyntaf i geisio bardd- 
oni. Ar ol hyn symudodd i dref Caernarfon, 
at argraffydd o'r enw L. E. Jones, yr hwn 
oedd yn dechreu argraffu y llyfr a elwir 
“'Dyddanwch Teuluaidd,” sef casgliad o 
waith Goronwy Owain, Lewis Morris, a Hugh 
Hughes, dan olygiad D. Ddu, Eryri. Ŷr 
adeg yma daeth 1 gyfeillach D. Ddu, yr hwn 
fu eì athraw donol. Yn y flwyddyn 
1817, aeth i'r brif ddinas, ac yno ymunodd 


â'r eddigion, Nid hir yr arosodd yno, 
oblegyd yr ydym yn cael ei hanes yn Nghy- 
mru yn cyfansoddi ei Awdl “* Hiraeth Cymro 


am el wlad,” erbyn eisteddfod Wrexham, yr 
hon a gynelid yn y flwyddyn 1820. Yn eis- 
teddfod Caernarfon, 1821, diwyd ef 
ol braint a defod Beirdd Ynys 

dain.” Yn y flwyddyn 1832, anfonodd 
Gywydd i eisteddfod freiniol Beaumaris, ar 
“ Dafydd mn canu y delyn o flaen Saul,” am 
yr hon y derbyniodd wobr Dduges Caint 
dnd fronines Yictoria, ar ol bod yn Nghaer- 
in, yn dylyn ei alwedigaeth, ymadaw- 

odd ac aeth Y aord da olh y Blwyddyn 
1837, aeth at Mr. J. id Jones, yn ngwasan- 
aeth yr hwn HE arosodd am un flynedd ar 
ddog, sef hyd de ei oes, yr hyn a gymer- 
odd le yn Nghae din, Mawrth 27, 1848, 
yn 52 mlwydd oed; a rhoddwyd ei gorff i 
orphwys yn mynwent Eglwys St. Pedr, yn y 
dref hono. _ Yr amser cyntaf y preswyliai yn 
Nghae din, yr oedd yn aelod ac yn bre- 
gethwr lleol gyda'r Trefnyddion Wesleyaidd ; 
ond ymadawodd a'r cyfundeb hwnw gyda'r 
blaid a elwid Diwygwyr Wesleyaidd; a chan 
na lwyddodd y blaid hono, terfynodd yntau 
ei ddyddiau ar dir gwrthgiliad, ac anaml y 
byddai myned 1: wrando ar neb. Er ei 
fod yn feddianol ar gorff tâl, yr oedd yn hy- 
nod o deneu; & diameu iddo niweidio ei iech- 
yn fawr trwy fygu i raddau gormodol; 
yddai y bibell yn Ri enau agos Y y dydd. 
Oddeutu Nadolig 1847, gwanychodd ei iech- 
yd i'r fath raddau, nes oedd arwyddion am- 
wg yn ei wedd fod ei amser ar y ddaear ar 
derfynu. Fel bardd, yr oedd yn un o'r rhai 


blaenaf. Cyfansoddodd un ar ddeg o awdlau, 
y rhai ydynt oll yn wreiddiol a thlws neill- 
uol; o ran iaith, y maent yn goeth a grym- 
ma Yn gyffredin wai a" ei destun yn 

rhagorol, yn yr rhagori ar 
rhan amlaf o fei â &ì oes, Y mae eì Awdl 
cyf- 


“* Hiraeth Cymro am ei wlad fn un o'r 
reu. a 
odd ydoedd “'Cystuddiau, amynedd, ac ad- 
feriad Job,” testun eisteddfod Llynlleifiad 
Mehefin, 1840. Y mae hon yn cynwys 1500 
o linellau, gyda chynwysiad î bob dosran o 
honi. Darlunia yn odidog fel y darfu ìi awen 
Y duwiol a'r amynedd Job ddwyn an- 
arwoldeb ac odiad i oleuni allan o dy- 
wyllwch y bedd. Oyfansoddodd awdl arall 
i “Dduw;” un “ Er coffadwriaeth am 
y Barwn Richards,” yr hon sydd yn hynod 
orchestol a theimladwy. n eì awdl ar 
“'* Dderwyddon Ynys in,” testun eis- 
teddfod Gwent a Dyfed, a gynaliwyd yn 
Nghaerdydd, yn y flwyddyn 1894, y canfydd- 
ir ol meddwl ymchwilgar, a hanes helaeth 
am ddull hen Dderwyddon Ynys dain. 
Y mae hon dros 600 o linellau. Yn eì awdl 
““ Er coffadwriaeth am yr enwog Edward 
Williams, (Iolo Morganwg,) buddugol yn 
eisteddfod orion Merthyr Tydfil, yn 
1834, cawn fywgraffiaeth us o'r hynaf- 
iaethydd Iolo. Ceidw y d y gwrthddrych 
yn eì olwg trwyddi. Nid ei awdl “* Er 
coffadwriaeth am Thomas Williams, athraw 
y5g0l rifyddol a masnachol Pontfaen,” mor 
da ag ereill o'i waith. Nid yw ei awdl “ Ar 
yr adgyfodiad” ond byr. mae ynddi rai 
darnau grymus. Yn eì awdl ar “ Gerddor- 
iaeth,” mae llawer o syniadau tlws, a 
theimlad caredig at hen gerddorion y byd. 
Ei awdl fuddugol ar “ Raglawiaeth Sior y 
IV.,” testun eisteddfod Aberhonddu, yn y 
flwyddyn 1824, a rydd hanos manwl am yr 
hen amseroedd; a'r nodiadau ar waelod 
Cyfansodd: 
Gywyddau, dau o ba rai oeddynt 
Yn ei Gywydd ar “ Oresgyniad 
n Suetonius Paulinus,” testun 


“ Lluniau o foddau rhyfeddawl—luniwyd 
Ar leni wybrenawl ; 
Taran o bont awyrawl, 
Helaeth gylch o wlith a gwawl. 


A'i lun cu o flaen cawod—go heulog 
Gwelir bwa'r Drindod, 
Gwar dri neu bedwar yn dod 
O lechwedd cwmwl uchod, 
Dolenawg bont o oleuni—camog 
Trwy y cwmwl gwisgi, 
A dinam faes gwyrdd dani, 
A roes Ner o'i ras i ni,” 


Cyfansoddodd hefyd gryn lawer o bryddestau 
& chaniadau ar y mesurau rhyddion, ac yn 








JON 





eu mysg “' Nos Sadwrn y gweithiwr,” “Pry- 
ddest ar igaeth ein tirion frenines vn 
toria,” saethodd Edward Oxford at ei 


a'r sog Albert, Mehefin 10, 
1840. Cân ar “ Ffolineb Swyngyfaredd ;” 
un arall ar “ Gyfeillgarwch, Cariad, a. Gwir- 
ionedd,” arwyddeiriau yr Odyddion. Oyfan- 
soddodd Farwnad i'r cenadwr OnWog y Parch, 
John Williams, yr hwn a laddwyd yn ynys 


Erromanga ; nghyd ag amryw ereill o 
iadau crefyddol. Oyfansoddodd a - 
oeddodd hefyd lyfr dan yr enw “Y Bardd, 


neu y Meudwy Cymreig,” yn cynwys hanes 
teithiau difyr ac addysgiadol y bardd gyda 


luniaeth. 

JONES, GRIFFITH, gweinidog od, Be- 
dyddwyr yn Mhenyfai. b ydoedd i'r 
Parch. Morgan Jones, gweinidog y Bedydd- 

Abertawe. Ganed ef tua'r flwyddyn 
1695. Dechreuodd bregethu tua'r flwyddyn 
1714. Bu yn cynorthwyo gyda'i dad ac ereill 
hyd 1726. Dewiswyd ef yn weinidog yn 
enyfai. Y pryd hyny symudodd i fyw i 
Nottais, yn mhlwyf Drefnewydd. Yr oedd 
pobl Nottais pan aeth ef i'w plith i fyw, yn 
anwybodus ac yn dywyll iawn. Yr oedd efe 
wr tawel, mwynaidd, a chymwynasgar. 
Efo a ymdrechodd fod mor dde yddiol ag y 
gallai yn y llo anwybodus hwnw. Bendith- 
lodd Duw ei ymdrechiadau, fel y daeth A 
trigolion yn foesol a gweddaidd; a dae 
rhai o'r anfoesolaf yn ddynion sylweddol a 
chrefyddol ; er nad oedd awer o wir dduw- 
iolde da yno tra fu efe byw yn 
y lle; Titbr wedi iddo ymadael dechreuodd 
yr had egino a thyfu yn eglur. Yn hancs 
einidogion Cymru a ddanfonwyd i Lun- 
dain 1734, dywedir fel hyn:—'“ Mr. Gri- 
ffith Jones yw bugail Penyfai. Gwr enwog, 
defnyddiol, a llwyddianus, ydyw. Nid yw 
yr eglwys ond ieuanc ac isel yn y byd, eithr 

mae ar gynydd. Mae efo yn oaol A alw i 

regethu 2 amryw le oamgylch.” Yn 
nechreu flwyddyn 1740, symudodd Mr. 
Jones i Hengoed. anhawsdra y 
darfu iddo ymadael a'i bobl hoff a_ charedig 
yn Mhonyfai; ond tebygol clyd aymud er 
m w'r eglwys gyda'u gilydd, gan 
dadl yn eu plith yn nghylch rhai o athraw- 
iaethau crefydd. Nid hir wedi hyn y bu 
cyn son am fyned drosodd i Bensylfania, 
America, yr hyn a barai flinder mawr i bobl 
Hengoed. Ond er y cyfan, yr oedd rh 
amgylchiadau yn ei dueddu i fyned. Felly 
yn y flwyddyn 1749, aeth ef a'i deulu dros y 
mor, Bu regethu yno mewn a 
leoedd. Yo oodd yn aelod yn eglwys Welah 
Tract, ac cynorthwyo y gweinidog, y 
Parch. D Davies, tra bu efo byw. Bu farw 

wlad hono yn y flwyddyn 1754, yn 
mlwydd oed. Canodd y Parch. B. Francis 
farwnad er coffadwriaeth am dano, yr hon o 


argraffwyd. 

ONES, JOHN yr ail, gweinidog y Wes- 
leyaid, a aned yn Amlwch, sir Fon, yn y 
flwyddyn 1781. Dychwelwyd ef at yr Ar- 
glwydd dan bregethiad y gweinidogion Wes- 
eyaidd cyntaf a ymwelasantag Amlwch. Yn 


147 





JON 











fuan wedi hyny ef yn flaenor; ac 
mhen rhai blynyddau dechreuodd bregethu. 
Llafuriodd yn taf fel cenadwr Oymreig. 
haa MAN no w d ef ì gylchdaith Aberys- 
. Buei WT ao a iol 
ngwahanol lchdeithiau y Deau w'r Gog- 
ledd. Yr oedd efe yn un o'r dosbarth cyntaf 
o weinidogion ar ba rai y disgynodd y gor- 
chwyl mawr o arloesi y tir a chodi ffordd. yn 
y diffeithwch. Ychydig o gylchdeithiau a. 
ddechreuodd efe ar ei lafur 


o hamdden i ddarllen a myfyrio 'd hwnw 
ond pregethu, adeiladu NEA Ydurfio cym- 
deithasau a chylchdeithiau, oeddynt y pethau 
wysig a orphwysent ar ysgwyddau y tadau 
Wesleyaidd yn Ngh :. a'e awnodd Mr. 
Jones ei weinido da sel, dyfalwch, a 
ostyngeid d, chafodd weled ewyllys yr 
glwydd yn llwyddo yn ei law. Fel arol- 
ygwr y cylchdeithiau a fuont dan ei ofal, yr 
oedd yn ofalus, prydlon, pwyllog, a ffyddlon 
neillduol. Taflwyd ef lawer ith i am- 
chiadau poenus mewn cysylltiad ar ddysg- 
yblaeth ; ond ni phallodd ôl 'bwyll a'i gall 
ineb pan fyddai mwyaf o angen am danynt. 
Gallai wastadau pethau dyrus yn hynod o 
dangnefeddus; a gadawai y gylchdaith yn 
yn well mewn y ysbrydol ac 
arianol nag y cafodd hi. Meddai lawer iawn 
o'r gwrolder hwnw ag sydd mor ddai gario 
gweinidog yn ddiogel a chalonog trwy an- 
wsderau ei waith, yn enwedig yn ngwei- 
nyddiad cerydd a dysgyblaeth eglwysig. Y 
mae ofn dyn o un tu yn dwyn magl; ac y 
mae byrbwylldra o'r tu arall yn gwneud y 
drwg yn waeth, fel darn o hen ddilledyn ar 
y newydd. Ymgadwai yn dra dedwydd ar 
ganol y ffordd, heb ogwyddo i ormodedd at 
yr ymylon peryglus. F pregethwr, yr oedd 


e 
ei. arddull syml, eglur, ao ymarferol. 
sai ofal neilldaol am ieuenctyd y 


Dan cyn- 
ulleidfaoedd a'r ardaloedd yn y rhai y llafar- 
iai. Yr oedd o ysbryd mwyn a thawel. 
Byddai yn barchus iawn gan ei frodyr a 
phobl ei ofal. O herwydd natur neillduol ei 
afiechyd gorfodwyd ef i orphwys cyn i'w 
nerth corfforol gìlio. Yn y flwyddyn 1844, 
aeth yn uwchrif. Treuliodd amryw o'i fly- 
nyddau olaf yn ninas Caerlleon, gan barhau 
i lafurio yn ol ei allu. Enillasai serch y cyf- 
eillion yno, a theimlid yn ddwys pan ballodd 
ei nerth i weithio yn llwyr. Cystuddid ef yn 
fawr am amser cyn iddo l ei alw i 
roddi cyfrif o'i oruchwyliaeth. Dyoddefodd 
ymdrech mawr o helbulon, ac aeth brof- 
edigaethau tanllyd cystuddiau personol; ond 
cafodd y fraint o beidio dirmygu cerydd yr 
Arglwydd; ac o beidio ymollwng pan ei har- 
gyoeddid ganddo. Y mae amryw o gyfeill- 
lon teilwng wedi dwyn tystiolaeth Sdn am 
dano yn ei waith a'i gystudd. Wedi iddo 
ddysgwyl holl ddyddiau ei filwriaeth hyd oni 
ddaeth ei gyfnewidiad,.i'w ryddhau o bob 


JON 


148 


JON 





nachystudd. Bu farw Nghaerlleon, 
Medi 17, 1864, yn 73 mlwydd oed; s wedi bod 
“Y oedd 


yn y weinidogaeth 46 o flynyddau. 
efe yn enghraifft nodedig o Gristion yn cael 


oddefiadau, 
ilfach Goronwy, ydoedd 


yoinido yr Anni Annib wyr yn Horeb, Tr gymy- 
Yr oedd yn hbia 1 amaethwr o al 
dan seth, 'ac yn aelod o'r eglwys wylledig. 


Cafodd ei ddwyn i fyny mewn 
athrofa C Pan wodd y 
arch. Thomas ths o Horeb, i ed i 


doddod wyo ei ewyt i'r Drewen a Hawen, 
oddodd e eglwys Horeb alwad i J. Jones, yr 
hwn oedd newyd. 


d orphen ei dymor yr 
athrofa. a ayn tar eu galwad, ac wyd 


mor hoff o'u gilydd, ac er ei fod yntau fel 
yn hardd, yn 


gwelodd. Arglwyd 
yn ei ddoethineb any ei y sym eddi wrth 
eì waith af eî wobr, cyn bod dair blynedd 
: weinidogaeth. oedd ones Yn 
on mewn gwirionedd, hel yn ddyn a 
gerid yn fawr gan bawb a'i hadwaenent. Yr 
oedd yn feddianol ar ddeall da, yn bregethwr 
cymeradwy iawn. Yr oedd eì ddawn i 
ddodi yn llithrig, gyda llais peraidd. Diau 
Po dyfod yn das hwy ar y. , y buasai 


dra 
yn ONS HOMAS MAS. Olcun, air Fflint, 


prgother gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, 
ed ef yn y flwyddyn 1805; a bu farw 
Ebrill 13, 1846, yn 40 mlwydd oed, wedi bod 
yn pre thu. gyda' r Trefnyddion Calfinaidd 
am mlynedd. Ei afiechyd ydoedd di- 
fyg anadl as yn troi yd ddirdyniadau. Ni bu 
Pan gaffai ychydig 
ôedd en oddiyr ï Pndyu fu io d 
ei on yn amlygu ei enaì 
yn profi y tangnefedd sydd yn deilliaw oddi- 
Wrth efengyl. Yr oedd yn bregeth- 
wr sylweddol a' chymeradwy, ao yn ysgrifen- 
ydd medrus, fel y dengys ei waith, a elwir 
“ Y Noe bres, neu Lythyrau hen 'weinidog 
atei fab.” Yllythyrau hyn a enillasant sylw 
mawr pan ysgrifenwyd hwy gyntaf i'r Dry- 
sorfa, an 'fck wydd 1836-8. Efe hefyd a 
od winyddiaeth y Parch, 
omas atan Yr yn briod â merch 
y Parch. John Humphreys, yr hon, m nghyd 
a I thair o ferched, a adawodd ar ei o 
JONES, MOBGAN, gweinidog yr Anni- 
nwyr yn Nghefnarthan a Phentretygwyn. 
Nia ces genym ddim o hanes boreuol y gwr 
da hwn. Ymddengys iddo ar ol ymadawiad 
y Parch, J. Davies oddiyno i'r Alltwen, yn 
y flwyddyn 1771, gael ei alw gan yr eglwys 
i'r weinidogaeth, ac iddo aros yno hyd ei 
farwolaeth, yr hyn a gymerodd le yn 1787. 
Yn ol amryw dystiolaethau a gawsom, yr 
ydym yn deall ei fod yn wr call a hynaws, yn 
weinidog us a chyfrifol yn ei eglwys, 
ac yn ith eì frodyr yn Yn 
ystod ei weinidogaeth ef yr unwyd bl Cefn- 
arthan a phobl y Pentref yn un eglwys, ac y 


parhau felly oddiar hyny. Bu 
foddion ìi wneud llawer o dda 
“ ac y mae llwyddiant wedi ei 


brawd ni YF 
ioni yn y 


u yno 
NES, RODET rail & gweinidog y 
Waleyad, a aned mr r Llan- 
llin, , yn flwyd yn 1786. 
u farw a ei dad anedd efo saith mlwydd 
oed, a symudod Jl fam a'i phlanti dref Llan- 
fyllin. Treuliodd ei doriaeth fel 7 


hydd, yn y dref hono ad m NA ydym yn 
eyaid yn y Drefn i 
bod dim am ei droodì . L ydym yn 


flwyddyn 1809, a bu 
yn teithio 17 o lyn u. Yr oedd o dymer 
garedig, a ph efyn fawr yn nghylch- 
oedd eì lafur cyoeddus. Bu farw yn ddisy- 
mwth, yn Amlwch, Gorphenaf 26, 1826, yn 


48 anlwydd oed 
SAMUEL, gweinidog yr Anni- 
Mynyd yn Ty'rdwncyn, cyn codi capel y 
yddbach, ger Abertawe, lle mae'r eglwys 
Ty'rdwncyn y pryd hwnw. ed 
ef yr flwyddyn 1680. Ymunodd a chref- 
dd yn yr eglwys hono pan oedd y Parch. 
wis Davies yn weinidog yno. id oes 
hanes pe ond y dechreuod Mr. Jones bre- 
yr ydym yn cael i'r eglwys pan 
pd ei hen Yeinidog, yn un di 
galwad i i Mr. S. Tynnu ; a chafodd oi urddo 
weinidog yn wncyn, a'r cylch per- 
lhyn ol, oddeutu y flwyddyn 1741. Yr oedd 
y pryd hwnw En agos i 60 mlwydd oed. Yr 
eglwys yc symaerdy o dan ofal Mr. 
Jones. Dywedir ei fod yn ddyn call iawn, 
yn Gristion llewyrchus, ac yn bregethwr 
ynod o gymeradwy a defnyddiol. fur- 
iodd yno nes oedd yn hen ac yn fethedig. 


Wedi iddo lesgau dan bwys henaint, pender- 
yN Parch. 


tynodd fr gwynn galwad i'r 


io ag 
ef yn Nh y'rdwn a'r dd th; ac 
1769, yn Nhy'iwnogn a'r gy gymy Lanb ai 


gwy 
ei weinidogaeth yn 


rdwncyn. Bu Mr. Hess ones nesu F yfrbin 
deutu y flwyddyn 1764, yn 84 ml 
mhen pum mlynedd. ar ol dyfodi MP 


J ONES, ROBERT, y trydydd, gweinidog 
a oalo aid, oedd frodor o Lanarmon- 
bych. Ganwyd ef yn y flwyddyn 

14a Cafodd ei ddychwelyd at yr Arg wydd 

Dechrenodd eb weinidogaeth ŷn y Blwyddyn 

uodd eí weinido wy 

1829, a llafuriodd. galed a diwyd dian 

mewn amryw gylchdeithiau yn e a'r Go- 

gledd. Meddai ar ddawn naturiol da, a llais 

grymus i draddodi y gwirionedd, Yr oedd 


yn serch - 
dogn Yr oodd ho hefyd cel MR ewyllys 


yn mysg pa raì yr oedd 

ei fod o dymer ddystaw, yr aedd yn serc d yn sarch.. 
og a “Dyeddu Yr oedd yn ddyn trwm o 
gorff. efodd gystudd m maith a phoenus, 
ond cadwodd ei hyder a gorfoledd ei obaith 
yn sicr hyd y diwedd. Bu farw yn nghanol 
ei ddyddiau, yn Nhrefriw, sir Dinby ch, Ebrill 
18, 'mM9, yn $7 mlwy wydd oed, wedi bod dros 
18 mlynedd yn y weinidogaeth. 











FJ 


JON 


JONES, THOMAS, adnabyddus wrth 
yr enw barddonol 7Aomas Gwynedd. COaf- 
odd ei eni yn Mhenywaun, yn agos y Din- 
bych, Gogledd Cymru. Nìd yw amser ei 
enedigaeth yn hysbys; ac nis gwyddom ei 
oedran pan fu farw. Tebyg iddo gael ei eni 
yn agos i ddiwedd y ganrif flaenorol. Efe 
a fu byw am ugain mlynedd yn Llynlleifiad. 
Dywedir ei fod d athrylithgar, ac yn 
meddu gwy th inol — helaeth. 
Cymeradwyir ei weithiau barddonol yn fawr, 
er nad oes llawer o honynt wedi ymd 

y wasg. Ymadawodd a'r fuchedd hon 
Tachwedd 1, 1836. 

JONES, LEWIS, gweinidog y Weeleyaid, 
& anwyd yn Mhen ern, plwyf Llancynyn, 
gir Feirionydd. uliodd y rhan foreuol 
o'i fywyd mewn anwybodaeth o bethau ys- 
brydol, ac ymhyfrydai mewn gwagedd, yn 
enwedig yn y campau drwg addygid yn 
mlaen yn y lle ar ardal. Byddai arferion y 
trigolion mor llygredig fel y meddwent ac yr 
ymladdent ar ol claddu eu meirw. Yn Nol- 
gellau y clywodd ef y Wesleyaid gyntaf yn 
pregethu, pin Ngorphenaf, 1805. Nid oes 
gicrwydd weinidogaeth pwy y cafodd ei 
ddychwelyd at yr Arglwydd, ac md yw hyny 
o bwys, gan iddo gael ei droi o dywyllw 
i oleuni plant Duw. Dywedir fod ei argy- 
oeddiad yn ddwfn a chyffrous iawn ; ond wedi 
teimlo ysbryd caethiwed i beri ofn yn yr 
edifeirwch, cafodd ysbryd mabwysiad ì ym- 


lid ymaith ei holl od, aoi droi y nos 
ddydd, ym at y dysgyblion yn ddi- 


dechreuodd weddïo yn gyoeddus, ac efe 
a aì trwy gyfarfodydd gwed 
neb i'w gynorthwyo. O eisiau dechreu 
gweddïo gyoeddus yn ddioed ar ol eu 
igaeth, y mae glwys Orist yn methu 
plygu llawer un i roddi dim help cyoeddus 
trwy weddïo, &c; nid un felly oedd ef. Fel 
regethwr cynorthwyol yr oedd yn dder- 
yniol neillduol, yn enwedig yn ei artref. 
Tua'r flwyddyn 1806 y dechreuodd alw pech- 
aduriaid at Dduw. Traddodai wirioneddau 
Duw yn danllyd ac yn nerthol, a byddai 
pethau yr efengyl yn faterion ei bre- 
gethau. Yn y flwyddyn 1810, dechreuodd 


ei hunan heb 


6i weinidogaeth deithiol, pryd nodwyd 
ef i gylchdaith Caerphili, gyda Mr. D. Rogers 
ac E. Anwyl. Wedi llafurio gyda chymer- 


adwyaeth, ac yn serch ei yr am ugain 
mlynedd, cymerwyd ef yn gef a galwyd ef 
ì ed ì mewn i lawenydd ei Arglwydd. 
wodd ddydd-lyfr, yn yr hwn y nodai 
brif helyntion ei . Fel dyn, yr oedd 
ef yn sefydlog a phenderfynol. Nid corsen 
yn ysgwyd gan wynt ydoedd; meddianai 
nodion y dyn da i raddau uchel—yr hwn a 
iw niwaid ei hun ac ni newidia. 
Ymgadwodd yn ddihalog oddiwrth Y. pyd, 
mM ln Odd eì fywyd yn un par us o 
burdeb digwmwl, Fel pregethwr, nid oedd 
yn feddianol ar talentau uwchaf, eto 
meddai ar 'gymwysderau hanfodol gweinidog- 
aeth lwyddianus; meddai brofiad dwfn o 
grefydd, cariad cynes at Dduw, a dawn 
rhwydd a diaddurn i fynegu mawrion weith- 
U 


149 


JON 


redoedd Duw. Anfynych y cyffyrddai a 
phynciau dadleuol crefydd, er y byddai yn 
od prf bynciau yr efengyl. Yroedd ei 


agwedd yn sobr, dwys, gaÌaru2, a theimlad- 
wy fel un yn teimlo ei bethau, ac fel gwas 


rm — 


marwol yn fwy 

yn Llangollen Tachwedd, 1830. Ysgrifen- 
odd Mrs. Jones, ei ail wraig, ei hanes effeith- 
iol yn ei gystudd olaf. 

JONES, MORGAN, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Hampstead. Yr oedd yn fab i'r 
Parch. Griffith Jones, ac efe a ymunodd & 
chrefydd yn mis Mai, 1750, yn Mhensyl- 
fania; ysgrifenai eì dad hyny adref, a'i fod 
wedi yti o flaen yr eglwys hono, mai trwy 
Mr. Miles Harry y dechreuodd ei argyoedd- 
iad oedd yn yr ysgol yn y Trosnant. 
Dy welodd Mr Morgan Jones oddiyno i 

, âc yr oedd ef ar y daith hono pan 
bu farw ei ig dad. Nid hir y bu ef 
wedi hyny cyn cael ei elw i'r weinidogaeth, 
& dewiswyd ef yn fugail i eglwys y Bedydd- 
Wyr yn Hampstead, yn sir Hertford, gerllaw 
Llundain. 


y ONES, DANIEL, oedd weinidog yr An- 
nibynwyr yn ngynidr. nwyd ef 
ardal Y lanwrtyd, ar Frycheiniog, yn Y 
flwyddyn 1784. Dechreuodd bregethu o 
gylch y flwyddyn 1814. Symudodd wedi 
yny i Cendl. Bu yn offerynol ìi ddechreu 
yr achos yn Llangynidr, ymdrechodd yn 
galed gyda'r gwaith; teithiodd ar ei draed 
yno am lawer iawn o flynyddoedd, ar bob 
math o dywydd, haf a gauaf, oerni a gwres, 
dros fynydd. uchel a noeth; ond gan ei fod 
mor bell rhoddodd i fyny yr eglwys oedd 
wedi bod yn achos o'i syltîaenu, ac yn gofalu 
am dani fel ei bugail cyntaf. Bu am flyn- 
yddau yn cael ei boem gan afiechyd, ond 
parhaodd yn ffyddlon gyda'r achos hyd oni 
roddodd angeu derfyn ar ei fywyd duwiol, 
llafurus, a. defnyddiol, Mai 12, 1853. Blin 
ydym am nad oes yn ein meddiant ddefn- 
ddiau i wneud cofiant meithach i'r hen 
rerin ffyddlon hwn. 

JONES, DAVID, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Abertawe, ac yn Trowbridge wedi 
hyny. Brodor oedd o ardal Pantteg, ger 
Castellnewydd Emlyn, ac aelod o'r eglwys 
hono. Aeth i athrofa Caerodor; a phan ddy- 


My- 
fyriai eì bregethau gyda llawer o fanylrw dd 
a ch i dd, a thraddodai hwynt gyda 
llawer o hyawdledd naturiol, a byddent yn 
dra byrion bob amser. Yn y ddadl Armin 
aidd yn 1799 a. 1800, ymunodd ef a'r Bed- 

wyr Cyffredino . Dywedir ei fod 

gonest a diddichell na neb o'r blaid Wn yr 
amser hyny. Efe a symudodd amser 
hwnwi wbridge, sir Wilt, a sefydlodd o 
ar eglwys o Fedyddwyr Oyffredinol o'r Ten 








JON 





— N _ ——_ — 


yroedd a gyfundeb, a_bu f farw yno tua 1805 neu 6. 
d wedi priodi merch i'r Parch. Timothy 


ON ES, MORGAN, oedd weinido yr 


Annib ynwyr._ Brodor oedd o ardal L 
yn sir Frycheini Oafodd ei fagu yn 
yr o, lae, plwyf Ll an gel Abergwesyn, 


a ch adag yr od dysgeidiaeth, 
enctyd, fel ag yr yn gyfrify 
ch. Yr oedd hefyd yn deall 


grifenydd 
mbod ewddyn a Ta ydym edd 
pa flwyddyn y ganwyd ef; yr oedd 
gwyb le tua chanol y anrif d/liwed, eddaf, 
efe a ddechreuodd ei grofyd yn wresog iawn; 
arferai weddïo llawer yn ddirgelaidd a chy- 
oeddus, a byddai yn arfer molianu Duw 
gyda'i frodyr ar gyoedd y werin. Yr oedd 
o amgyffrediadau cryfion iawn, yn astudiwr 
mawr, o ddoniau hyawdl, ac  ymdd giad 
boneddigaidd, ay ymar, Air 8 yfollga, | 
cyfan eglwys y Cymar 
arwyddo ato, trwy Mr. Prioo Pongunwg 
ag” ei hen gyfaill. Yr oodd of a Mr 
nys enyd pregethu yn eglwys 
o gylch y flwy 1782 a_1783. 
Daeth ai atynt ar ei brawf; A d ef yn fawr 
n yr eglwys a'r gwran âr nt 
addo alwad unfrydol yy fugail, arnynt. Cyd- 
Mdog o gylch y flwyddyn 1187 / perhaodd i'w 
og o gylch y yn par i'w 
bugeilio yn yddion a gofalus am ddeng 
mlynedd ar hugain, a bu ei weinidogaeth yn 
en ynd yn geg neillduol, a pherchid 
Wr gan yr eglwys a'r ardal yn 
farw ar yr 2il dydd o Ry. 
ref, 1817, " chladdwyd ef yn nghladdfa 


ei ieu- 
ac yn ys- 


addoldy, lle y bu er o flynydd 
yn cyoeddi t Clist yn ( yn Geidwad ìi beshddunid 
co. 
JO » EDWARD, oedd wr onwOg tra 


beithiol yn eglwys Llanwrtyd. d 
Sf yn flwydd h 1191 Yr ì yne ynn a 
Delgarth, “Yr cedd yn cynorihwyo y Parth. 
r yn cynorthwyo 
tair eglwys, Troedrhiw- 
a Chrugybar, ac yr oedd 
dderbyniol neillduol ganddynt yn y tri 
lle. Ni urddwyd mo hono ef erioed, oblegyd 
cymerwyd ef yn glaf, a bu farw Mai yr 328, 
yny fwyddyn 1779, pan nad oedd ond 28 
JONES, JOHN, Yswain, Gelliwig, dadl- 
euwr o'r ith, &c., oedd drydydd. mab i'r 
Parch. mmnpbrey Jonos, periglor, Llan- 
faethïu, yn Môn, ac etifedd y Newydd, 
engan, sir Gaernarfon. Ganwyd ef yn 
y flwyddyn 1749. Cafodd ei ddwyn i fyny 
mewn dysgeidiaeth er ei gymwyso ìfod yn 
ddadleuwr o'r gyfraith. A abyddid ef gan 
ei gydoeswyr yn gyffredin wrth enw 
“ Counselor Jones.” Efe a briododd Mrs. 
Jones, o'r Gelliwig, i'r hon yr oedd yn dryd- 
ydd gwr. Ymddengys yn ol yr hanes sydd 
âm dano ar gof a chadw yn ei wlad ei fod yn 
gorwr ithiol o gryn enwogrwydd yn 
eì amser. Y mae dau lyfr yn ol yr hanes, a 
briodolir iddo ef fel eu hawdwr, sef y rhai 
canlynol: “'The Illegality and impropriety 


160. 


JON 
of preferring Cl en, who are int- 
ed with the We Language to benefioos in 
Wales, &o.” Teitl y llall yw: “'The Deposi- 


tions, ar non ta, and judgments in the 
cause of urch-wardens of Trefdraeth, 
in the of Anglesea against Dr 

Bowles, &o” ” Yn ngweinyddiad ei alwedig- 


aeth fel cyngorwr o 'r Ry byd 
oedd nemawr un o'i fa byd i bob Ha, 
Y mae ar gof 


ser yn sicr o'i bwnc. gwlad 
yn eì hen ardal, y dywediad canlynol o'i 
eiddo, sef, “Mai y Beibl oedd y cadarnaf ì i 
lfaenu mater o arno mewn cyfraith.” 
iodolir iddo arabedd a di fel nod- 
weddion ei dymer a'i feddwl; fel yr oedd yn 
ddoniol) ei hun mewn ffraethineb R h daed a 
wr gyfarfod ag ereill o uedd a 
dawn. Un tro gofynodd i ; aethu 
m fidturd, myned heibio iddo: *“ tí yn 
wir, Hì beth yw y peth tebycaf a 
fyddwch yn eì weled i wr boneddig ar sen 
ceffyl £" “Teiliwr ar gefn caSOg, Sy” 
ateb. Dywedir fod llawer 'wedlau u 
das fel hyn o'i Dyn ciddo ar gof yn ei 
Adroddir am ysmaldod plen idd a caws. 
reus ynddo, pan tua chartref, sef y byddai 


yn myned yn awr a phryd arall i ysgol yn y 
gym dogaeth, ac yn trefnu ysgoleigion 
gano lydd yn ddos u, yn ol eu 
maint a'u hoedran i ymryson rhedeg. Wedi 
eu gosod mewn trefn cychwyn, eisteddai ar 
ben y clawdd, y bynag a rodd ei droed, a dy- 
wedyd, ' Pwy bynag a roddo ei law gyntaf 
ar fy nhroed efe a gif wobr. ” Wedi rhoddi 
arwydd, un, dau, tri, ffwrdd a chwi. Oy- 
y dosbarth cyntaf, a'r enillwr a 

aa erbynial y wobr o afal dimai neu geiniog, 
yd y dosbarth olaf. Llawer canol 


syda â difyr a gafodd y y plant gydag ef fel hyn. 


o hanes am 
dano, , heblaw i ìddo ddas *Rbrif lleg, 1803, 
aciddo gael ei gladdu yn Mangor, gerllaw 


clochdy Eglwys Gadeiriol, a thucefn i 

anedd y ne, y GU uddir y bedd ag 
ever greens. 'r ar ynol ar y 
denes, Bi “ Here lieth the Ea of John 
ones, Esg., Barrister at Law, and Bencher 


in the Middle Temple. He was the third 
son of the Rev. Humphrey Jones, Tŷ New- 
Wydd, in the parish of Llanfaethlu, by Mary 

hìs wife, and died on the eleventh day of 


ril, 
“FONES, E8,” 'SMUELO'I Llanedi, gweinidog 


Annibynwyr y yn N ghapel Seion, sir Gaer- 
fyrddin genym nemawr o hanes y 
gwrhwn i'w roddi. Deallwn mai efe oedd y 
cyntaf fu yn llafurio yn y gymydogaeth hono, 
& bod eglwys Oapel Beion yn ei wei- 
nid. ef yn ei dechreuad. Dywedir mai 
dan gysgod derwen dewfrig Ï pregethai yno 
âm ryw gymaint o amser. mae coffadwr- 
iaeth Mr. Jones a'i olynwyr mor anhysbys, 
. nad ydys yn bo yn bresenol pwy fu 
dogaethu Nghapel Seion o'r 

yr adei adwyd y y capel hyd y flwyddyn 


JONES, DAVID, oedd weinidog a fwr- 
iwyd allan o Lanbadarn Fawr, sir Aberteifi. 








JON 


— me 
y——_—— 


Dywed un hanes mai mab Llwynrhys ydoedd. 
Os felly, mae'n debyg mai mab ydoedd i'r 
Parch. David Jones, Llwynrhys, a brawd 
i'r Cadben Evan Jones, yn amser yr hwn HT 
adeiladwyd yr ystafoll yn nghefn anedd-dy 
Llwynrhys, lle bu yr Ymneilldu yn ym- 
gynull i addoli yn y modd mwyaf dirgel, ga- 
nol nos a phrydiau ereill, dros y tymor bli 
y bu Siarls yr ail yn teyrnasu ; ac ymddengys 
mai David Jones oedd eu gweinidog yn benaf 
mn y dyddiau blinion a gorthrymus hyny. 
edir mai mewn coedwig, yn i hen 
ddraenen wen fawr, yn y lle anial hwn, heb 
fod yn mhell o'r Bn y saif yr addoldy pre- 
senol, y ffurfiwyd ar y yr eglwys & 
erfydd yn bresenol yn y Glgwyn. 
gymeryd lle ychydig o amser 
adeiladu yr ell yn Llwynrhys; ac 
ì dynt wedi adeiladu hono, gyd od 
ynddiiaddoli. Nid oes sicrwydd pa bryd yr 
adeiladwyd capel y Ci gyntaf; ond y 
mae yn eithaf sicr mai efe ydyw yr addoldy 
henaf yn y Dywysogaeth ar lyfrau y Bwrdd 
Henaduriaethol Llundain wrth ei enw 
priodol. Yr oedd Mr. Jones yn weinidog i'r 
eglwys hon yn y flwyddyn 1694. Parhaodd 
ì bregethu yn y naill le ŵr llall yn y sir hyd 
ddiwedd ei oes, a hyny oan fyny. ed ag y 
gallasai gael cyfle , yn wyno yr erled- 
igaethau creulon y gorfyddid ef a'i frodyr i'w 
yoddef. Dywedir eì fod yn wr duwiol iawn, 
ao yn bregethwr ffyddlon a llwyddianus. Bu 
farw o'r darfodedigaeth, yn llawn gobaith a 
chysur. Wedi eì fwrw allan trwy ddeddf 
Unffurfiaeth, yn y flwyddyn 1662, arferai 
gynal ei hun a'i deulu yn benaf trwy gadw 
ysgol ramadegol hyd ddiwedd ei oes. Bu 
mewn perygl yn fynych o gael ei ddal a'i 
draddodi ì garchar. Dywedir ei fod yn ys- 
golaig rhagorol. Derbyniodd ei addysgiaeth 
yn Rhydychain. Urddaelodwyd ef Tach. 
10, 1664, yn Christ Church. odd eì urddo 
gan yr Henaduriaid. Nid yw amser eì farw- 
olae mn hysbys.—(Palmer, vol. iii. p. 469 ; 
r 


8 .) 
YNE JOE Yn einidog y Bedyddwyr 
yn Mhwllheli, sir Gaernarfon. Ganwyd ef 
yn Ï flwyddyn 1802. Dechreuodd bregethu 
yn nau Gwent, sir Fyn Symudodd 
oddiyno i Lwyngwril, yn sir Feirionydd, lle 
y cafodd ei urddo fel cenadwr cartrefol yn y 
sir, Symudodd oddiyno i fagellio yr eglwys 
Gymreig yn Nghaerodor. edi treulio peth 
emser yno aeth i Bwllheli, lle yr arosodd hyd 
ddydd ei farwolaeth, yr hyn a d le 
Dy phenaf r 1844, yn a'n ydd oed. 

ei ymgasg uosog i 
dalu iddo y wynas olaf. Yr oedd yno 
amryw b yn a blaenorid y dorf i'r 
addoldy gan yr Odyddion, i'r rhai y perthynai 
Mr. Jones. Yn yr addoldy pregethodd y 
Parch. W. Mo , Caergybi. Nis gallwn 
roddi hanes. ola am , gen nad oes 
genym iau at hyny. 

JONES, MORBEIS, oedd. weinidog y Be- 
dyddwyr yn Piteburg, Amerioa. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1789, yn agos ì rynmair, 
sir Drefaldwyn. Daeth at grefydd pen yn 


161 





JOS 





ugain oed, mewn lle yn yr ardal grybwylled- 
ig. Y mhen fair blynedd wedi hyny de- 
u regethu, a bu yn ddiwy cy- 
oeddi gair y bywyd lle byddai wad am 
dano. Yn y flwyddyn 1832, urddwyd ef 
fugail ar yr eglwys yn Mhontllogeìl, lle bu 
yn llafurio hyd nes symudoddi America; ao 
wedi bod yno yn llafurus a ffyddlon am we- 
ddill ei ddyddiau, efe a hunod angeu. 
Nid yw amser ei farwolaeth yn hys y8. . 
JONES, JOHN, gweinidog y_ Bedyddwyr 
yn Nefyn, ac yn flaenorol yn wllheli, sir 
Gaernarfon. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1793. Bu yn athrofa y Fenni am ddwy fly- 
nedd, lle yr enillodd barch mawr gan ei gyd- 
ysgoleigion a'i athraw. Yr oedd yn rhagori 
mewn gwybodaeth ar y cyffredinolrwydd o'i 
oedion; canys bu ei gynydd yn eglur i 
weroedd. Bu dra llafurus yn y ddau 
le crybwylledig, hyd oni welodd y Pen Bu- 
gail mawr yn dda ei gymeryd ato ei hun, er 
mawr. alar i'w holl gyfeillion a'r eglwys dan 
ei o 
'agie i Bontypool. Gwnyydef yn y wydd: 
yn agos i Bon . Ganwydef yn y flwydd- 
yn 1664. Ym engys ei fod yn ddyn enwog 
1awn, yn perthyn i'r Bedyddwyr Mhen- 
ygarn, sir Fynwy. Ymddengys eì fod wedi 
cael eì ddwyn ì fyny yn Mlaenau Gwent, ac 
iddo symud i ardal Pontypool. Dywedir ei 
fod yn wr rhagorol mewn crefydd a duwiol- 
deb ; hynod ei ddeall yn yr efengyl, ac - 
hyífredin yn ei brofiadau. _ Yr oedd yn fardd 
da, sylweddol, a melus iawn, a'i waith yn 
eradwy. Argraffwyd llyfr o'i hymnau 
a'i ganiadau rai blynyddau cyn ei farwolaeth, 
ac ail argraffwyd ef yn ddiweddar. Cyfan- 
goddodd y Parch. B. Francis farwnad iddo, 
yn yr hon y dywedir fel y canlyn :— 


““ Gwr o achau enwog uchel, 

A llawna' heddyw yn Llanhiddel ; 
Ca's ei godi mewn dysgeidiaeth, 
Nes gwych fedru tair tafodiaeth.” 


Gorphenodd y per ganiedydd hwn ei 
ddaearol .yn y flwyddyn 1754, pan yu 9 


mlwydd oed. 
JOSEPH, WILLIAM, gweinidog - 
nibynwyr am Seaford. Ganwyd ef Nghaer. 
din wefror 12, 1832. Wedi ei fen- 
ithio â mam dduwiol, cyfeillach helaeth â 
chyfeillion Cristionogol, a chyflawnder o fodd- 
ion gras, dy ef yn fore, er yn raddol, 
graff wedigol o wirioneddau yr 
efengyl. Pan yn 14 oed, efe a ddaeth yn 
ganlynvr penderfynol i'r Gwaredwr, a der- 
yniwyd ef i gym eithas yr eglwys yn Ngha- 
pel Heol yr Undeb, Caerfyrddin, Ebrill 13 
1846. Yn yr ysgol Sabbathol, ac yn y cyf- 
arfodydd gweddi ar hyd y tai, efe a aml d 
yn fuan el dd at wasanaeth ei Feistr 
mewn dosbarth ; &c wedi cael anogaeth 
gan ei frodyr, yn ol ei ddymuniad amlwg am 
fyned i'r weinidogaeth, efe a ddechreuodd ar 
unwaith ar ei efrydiaeth ragbarotoawl, dan 
Fydd. reuodd heyd tna blwyddyn ys 
fí - wyddyn yn 
Joegr, ynmwynhau addysg a thywysiad ei 





JOS 





dm 


162 


JOs 





frawd, y Parch. T. Joseph, Arundel. Yr am- 
gylchiad hwn a benderfynodd ei dueddgarwch 
at faes llafur Seisnig. Modd bynag, efe a 
ddychwelodd i Gaerfyrddin ar ddechreu 


n Tashwedd, 


ganlynol 
thol yn 


ch. Caf. 


mewn an 
bathol eì 


yn ryglus yn ei 
natur na chynt; ao yn Hydrel, 1988, gorfod- 
wyd ef i roddi ei ofal gweinidogaethol 1 fyny, 
a dychwelyd i ardal'ei enedigaeth, mewn go- 
baith y buasai newid awyr ac amgylchiadau 
yn foddion i adferu iechyd a bywio dd; 
ond yr oedd yn rhy ddiweddar. darfod- 
edigaeth a ostyngai ei nerth; ac ym mhen 
pum wythnos wedi l Sussex, bu farw 
yn Nghaerfyrddin, onawr 13, 1869, o fewn 
mis i fod yn 27 mlwydd oed. Ar y 18fed, ei 
weddillion a roddwyd yn nghladdfa Capel yr 
Undeb. Profai yrangladd lluosog, a phre- 
sonoldeb amryw weinidogion ar yr amgylch- 
iad galarus,y perch oedd iddo yn y lle. Ni 
ddywedodd ond ychydig am dano ei hun ym 
ei gystudd byr diw Yr oedd yn rhy 


wan i lefaru yn ddiboen; ac yr oedd yn eglur 
nad oedd efe braidd yn credu ei fod yn marw. 
Yr oedd efe yn dra thawel; ac yr oedd sef- 
yllfa ei feddwl yn cael ei hamlygu yn y pen- 
odau a hoffai ddarllen, megys Rhuf. viii. ; 
Eph. ii., &. Yr oedd yn hoff iawn o glywed 
canu yr emynau, '“ Mae lad o wynfyd pur 
heb haint,” “ Begone unbelief! my Saviour 
is near,” &c. Ei ddiwedd oedd tangnefedd. 
ychydig cyn ymadael, efe a amlygodd ei ber- 
ffai gmostyngiad iewyllysei Dad nefol, a 
eddïodd ar fod i bawb o'i amgylch gydgy- 
arfod mewn gwlad well. Yr oedd efe yn 
hollol efengylaidd yn ei olygiadau ar wirion- 
eddau ysgrythyrol; ac yn ol ei oed yr oedd 
ym dra chyfarwydd mewn duwinyddiaeth. 
n ei bregethau yr oedd yn fywiog a difrifol ; 
mn ymarferol yn hytrach nac athrawiaethol. 
el gweinidog, oymerodd fawr ddyddordeb 
yn holl amgylchiadau ei ddiadell. Ei gyd- 
ymdeimlad a'i gynorthwy a roddid yn briodol 
er dwyn mlaen lesad cymdeithasol y gy- 

mydo yn Au hon y preswyliai, 
JOSEPH, OMAS, Arundel, a aned yn 
Llanybri, sir Gaerfyrddin, Medi 6, 1816. Pan 
yn 14 oed, efe a deimlai ei fod yn bechadur, 
ac yr oedd arwyddion edifeirwch arno; ac yn 
y flwyddyn ganlynol efe a dderbyniwyd yn 
aelod i gymundeb yr eglwys, dan ofal y 
Parch. D. Peter, Cae din. Dan arolyg- 
iaeth yr unrhyw weinidog parchus efe a_ aeth 
trwy ei efrydiaeth athrofaol yn ngholeg Hen- 
adurol y dref grybwylledig. Tra yr ydoedd 
yn yr athrofa effeithiai cyflwr y byd pagan- 
aidd yn drwm ar ei feddwl ; ac efe a bender- 
fynai yn nerth Crist, ymgyflwyno at wasan- 
aeth y genadaeth. Efe a ymofynodd â Chym- 
deithas Genadol Llundain, ac a lwyddodd— 
derbyniwyd ef fel y , ac efe a urddwyd 
Nghae din, Medi21, 1837. Efe a 
hwyli di d gyda'r diweddar Barch. 
John Williams, yn y “' Camden,” Ebrill 11, 
1838. Hwyliodd “ar uniawn ” i Syd- 
ney yn ddiatal. Arosodd Mr. yh yma, 
wedi i'r “ Camden” hwylio tuag Ynysoedd 
goedd, yn pregethu 


i'r eglwys ddiymgeledd, ac astudio iaith Ta- 
hiti, Ran ddyd yr hybarch genadwr, 


ose 


, Den, ar ol 
wyd ar fod 


haus a pheryglus Mr. Joseph a'ì 
ef ì roddi i fyny, eto gyda chryn 


JOS 


— — — 
mn 


meddyliai wb fol iddo gael dechreu ei geith 
yn Blor y Pe.  5Ie gan hyny Y er ym- 
sefydlu can gynted y gellid yn Lloegr. 


ag 
Wedi cael gwahoddiad calonog i ddod yn 
: eglwys 


fugail wys yn Upminster, Eesex, efe 
a'i derbyniodd, ac a ddechreuodd ei weinidog- 
aeth tref hwnw, gyda phob 


yn Thap- 
olwg am Iwyddiant; ac felly y bu. Yr Dedd 
yr eglwys m un a chytun, a'r gynulleidfa ar 
gynydd. Ymwelai Mr. Joseph â gwahanol 
ranau y wlad, megys cenad dros Gymdeithas 
Genadol Llundain. Ymdreclion gormodol 
ar un achlysur yn yr Alban, a'i taflodd i 
dwymyn chwys ffyrnig; ac yn y cyflwr hwnw 
bu raid iddo deithio ar ol hyny mewn cerbyd 
red, nes y cafodd anwyd trwm, yr hyn a 
ddygodd gaethder anadlarno; felly gorfod- 
wyd efi ymneillduo oddiwrth ei waith am 
beth amser. Dechreuad gofidiau ydoedd hyn 
oll. Fel y mae yr afiechyd hwn (caethanadl) 
yn wastadol yn dychwelyd yn odol ; felly 
y bu gydag yntau; caffai yn olynol ymosod- 
ladau ffyrnig oddiwrtho; ac nid oedd yr un 
baith am waredigaeth, heb newid preswyl- 

, & chael hinsawdd mwy naturiol na hin- 
eawdd Upminster. Efe a ymfudodd o gan- 
lyniad i Arundel, yn Sussex, yn mis Awst, 
1854 ; ond yma eto caffai ymweliadau mynych 
oddiwrth eì hen afiechyd; ac wedi treulio tair 
blynedd yn eithaf trallodus, gorfu arno roddi 
ei waith gweinidogaethol i fyny yn gyfan- 
gwbl. Ysgyfeinwst, manwynion, yn nghyd 
a chornwydon, oeddynt hefyd RR mwyhau 
ei ddyoddefiadau. Felly yn niwedd y flwydd- 
yn 1861, efe a ymryddhaodd dm 1]; oddi- 
wrth y weinidogaeth. Oynyddai ei boen yn 
ddirfawr. Olwyfau, nas ga sai neb ond ei 
anwyl wraig .eu trin, a sugnen ith ei 
. Dros faoedd” gorfodid. ef gan 

ei glwyfau i orwedd yn yr un ystum; aci 
ychwanegu at ei drallod, yr oedd ei ferch 
fechan yn gorwedd er ys pumtheg mis mewn 
ystafell gyfagos, yn dyoddef oddiwrth Ne un- 
rhyw ddoluriau. Ymgynaliai ei feddwl yn 
dawel fynychaf; ond weithiau hiraethai yn 
fawr am ymadael a bod gyda Christ. Bob 
nos, orphenai Mrs, Joseph drin eì glwyf- 
au, efe a ddywedai—''* Now, give me “ Rock 


of , cleft for me,” yr hyn a ì effaith 
anan gyfsiadwy o foddhaol ar gorchau ar 
ol hol, ddyoddefiadau fod y wedi c i 
m yr esmwythyr (anodyne) ysbrydo 
hwn, efe a. ymdrechai ymlonyddu ac ymoll- 
wng i orphwys. Yn y modd hwn efe a ddi- 
hoenodd ì yd I ddydd Gwener, Ebrill 5, 1863, 
an un esu, 4 wy 

Ped. y. cladd a' ef Yn m went Arundel. 
Gadawodd weddw a ch o blant mewn 
a thrallod ar ei ol yn myd yr helbulon, 
eblaw lluaws mawr o gyfeillion mhob 
parth o'r byd. Dewisodd y Parch. T. Davey, 
6i olynydd yn yr eglwys yno, destun priodol 
iawn i bregethu oddiwrtho yn ei angladd, 
sef, “Bu farw Lasarus;” ac, “ Y mae efe 
wedi marw yn llefaru eto.” Yr oedd y testun 
yn taro i natur afiechyd Mr. Joseph i'r dim. 
Fel hyn y terfynwy ddaearol dyn da 
a duwiol, a chenadwr dewr a ffyddlon, cyn 


163 


— o «i G——— Ss 


JOS 


gg —— — 











cyraedd o hono braidd nenbwno bywyd. Yr 


oedd gwresogrwydd ei galon ac addfwynder 
ei dymer, yn ei wneud yn anwyl gan bawb; 
a'i ddull difrifol, ymarferol, a chymeradwy o 
bregethu Orist, a fu yn offerynol i wneuthur 
lles amserol a ddol i laweroedd. 
JOSEPH, esgob Llandaf, yr hwn a en- 
wogodd ei hun yn ei ymdrech diflino i ddi- 
wygio ei esgobaeth. Urddwyd ef Hydref 1, 
1022. Yn 1030, efe a gyoeddodd orchymyn 
yn erbyn dwyn yn mlaen unrhyw waith ar 
y Sabbuthau a'r gwyliau; ac a barodd i'r 
offeiriaid ddysgu'r bobl i ddarllen yr ys- 
grythyrau heb del ha gwobr Fy yntau a 
ymunai a hwynt, r eu- 
on. Yr hanesydd Caradawg o Lanoarfan, 
hwn a'i geilw yn esgob nodedig o ddoeth, 
duwiol, a dysgedig, a esyd eì farwolaeth yn 
y flwyddyn 1043, tra y dywed Goodwin iddo 
farw Augusta, ardaith tua Rhufain, yn 
1046. ( Myn Arch. ii. 506, 510.) 
JOSEPH, PETEB, gweinidog yr Ariaid 
yn Llwynrhydowen, sir Aberteif. 
ef Chwefror 8, 1820, yn y Ficerdy, Llanfi- 


gogwydd ei feddwl at y weinidogaeth o'i 
e 


byd; anfonwyd ef i'r ysgol ieuano, 
at y Parch. John Thomas, dysul. Nid 
ydym yn gwybod am ddim h am dano 


yn y 
cyffredinol fel bachgen yn yr y 


flym a bywiog ; o ran ei dymer yn ddengar 
gy y: roddion y dao 
Bu yma nes ei dderbyn l'r coleg Presbyter- 


oedd yn gyfaill mawr 
bawb yn y oleg, 8o ymddiriedent yn ei air 
a'i ymddygiad. edi treulio yr amser arferol 
o bedair ynedd yn y coleg a rhyw gymain t 
yn ychwaneg, bu flwy: gartre - 
drechu cryfau ei iechyd, a chu y 


achlysurol. Yn 1848, cafodd alwad i fu- 
geilio eglwysi Ciliau Aeron, a Cribyn, a 
chy odd a'r alwad, er fod y ffordd 
mhell a'r rhan 


af o honi ddig 
iawn, efe a lafuriodd gyda yn gynn " 
wyaeth yn y ddau le am i edd ; 
enillodd galonau dynion i'w garu. Yr oedd 
yn gyfeillgar iawn a phawb gan nad o ba 
enwad y perthynent. Yr oedd yn un a daflai 
ei hun gorff ac ysbryd i'r gwaith mewn 
llaw ganddo heb arbed dim. Gan eifod o 
diad gwan, a'r ffordd yn mhell iddo 

eithio yno ar bob tywydd, dechreuodd daflu 
gwaed o'r newydd o'r yogyfaint, fel y gorfu 
arno roddi gofal yr eglwysi i fyny er mwyn 
gorphwys am ychydig. Bu yn isel am dro, 
ond trwy fod yn ofalus am dano ei hun cryf- 
haodd ychydig, a dechreuodd gadw ysgol i 
ddysgu plant yr ardal yn y canghenau ar. 
ferol, ao i barotoi y Sawl a ewyllysient âr 
gyfer myned i ryw golegau a galwedig. 


erad 


KEN 


164 


KEN 





aethau masnachol. Yn 
trwy fod y Parch. David Evans wedi symud 
o Lwynrhydowen, fel nad oedd ond y Parch. 
John Dayios, wedi eì adael ì lafurio yn y 
pedair og B, sef Llwynrhydowen, Capel-y- 
adfa, Penrhiw, a Phantteg, cafodd alwsd 1 
gydlafurio a Mr. Davies, ar hyn y cydsyn- 
lodd ar ol hori a'i gyfeillion, a chael 
papur gan yr ho eglwysi wedi eì arwyddo 
eu bod am ìddo eryd a'r gwaith. Caf- 
odd, ei gydnal yn weinidog y ul un Sab- 
y , pregelhwy 

Parch. Dr. Lloyd, Fae me; a'r arob, 
Timothy Davies, Eversham, ac y rhanwyd 
yr ordinhad o r yr Arglwydd ar y di- 
wedd gan y gweinidog newydd. Ymgyflwyn- 
odd i'w waith gyda holl wresogrwydd ac egni 
ei natur, ercael ei hori yn aml i fod yn 
dirion wrtho ei hun. Bu ei ddyfodiad i'r 
lle yn lles mawr. Yr oedd ceisiadau wedi 
cael eu eud weithiau i godi ysgol 
Sul, ond darfod oed mhen ychydig bob 
tro; ond ymdrechodd ef a'i holl egni dros y 
mudiad, enillodd gydweithrediad ieuenctyd 
yn nghyd a rhai henaf, , cychwynwyd 
Y ysgol, a throdd allan yn wyddiant hollol. 

r oedd efe wedi gosod i lawr ar ei ddy- 
fodiad i'r lle fel un o amodau ei weinidogaeth, 
fod i bawb, ynenwedig yrieuenctyd, wneud 
eu goreu o Tlaid yr ysgol Sabbathol. Nid 
mewn llawer y ceir y cymwysder neillduol 
ag oedd ynddo ef tuag at bywyd mewn 


sgol ; oedd ei hyfrydwch gyda phobl 
Tainino. y Byddai ei holl natur ymagor ac 
yn ymloni yn eu ì . Trwy fod dau 
weinidog, ac yntau weithiau oblegyd cystudd 
yn ana uog I bre thu, yr oedd yn aml er 
mawr gefnogaeth i'r yn ei gwneu 
gyfleus i roi ai bresenoldeb ynddi, pan fyddai 
yr ysgol yn ymweled a rhaio'r eglwys! cy- 
mydogaethol megys Penrhiw, iau, neu 
tplacca, ceid e wastad yno yn nghanol 
y fintai, a'r llonaf gwr yn y lle. Fel pre- 
gethwr, meddianid ef yn gwbl gan ei fater, 
oedd bob amser yn og, ao weithiau yn 
llyd; byddai bob amser yn teimlo 
oblegyd ansawdd ansefydlog ei iechyd, ei 
fod bob amser ar gyffiniau y byd tragywyddol. 


flwyddyn 1863. | Y mae clod mawr yn ddyledus iddo am ei 


aidd a'i lafar yn mhlaid yr ysgol Sabbathol. 
Dengys yn h ei fod yn berchen ar welediad 
clir o un o'r diffygion penaf mewn cysylltiad 
a'r eglwysi. Efe oedd y gweinidog cyntaf 


o'i enwad a ymgymerodd yn galonog ac 
effeithiol a'r ith o ddwyn yn m]aen ys- 
golion Sabbathol. Bumtheg mlynedd yn ol, 


eil yn ddiweddarach na hyny, edrych! yn 
"dor a yw ar gynygaon 1 wyn 
ysgolion Sa bathol yn nghapeli yr Undod- 
laid a'r Ariaid, a'r croesineb hwnw a 

fel achos o'r eiddilwch, y gwywder, a'r dar- 


fodedigaeth dd sur ledu dros rai 
o leiaf o'u Yn dfaodd” awr. Ar ol 


aled bob amser mewn pery dw 
, gwaedlif o'r ysgyfaint, er syndod a 
ri gylch helaeth o'i gyfeillion, cyfar- 

ddodd a'i ddiwedd wedi'r cwbl mewn ffordd 
damweiniol a thra annys i 


nad oedd neb o as ytŷ i fod yn 
llygad-dyst o'r olygfa braddaidd, ar daraw- 
iad amrant, wedi ol pob teb- 
amser, trwy 


ergyd angeuol ar ei ben 
ei hun, a 


thwyd 
gan ei 


ganddo megys tad. wyd ef i orphwys 

yn agos tfr capel, a gosodwyd iddo 

gareg fedd hardd, ao yn argraff ì 

““ Dylynwch gariad.” ““ Brodyr i mi ydych.” 

““ Gwyn eu byd y meirw sydd yn marw yn 

arglwyd .” * Ffarwel, cawn gwrdd ar 
r.” 





K 


a REN FIN 'pHOMAS, gweinidog y Be- 
wyr 1sg&, ger Pontypwl, sir . 
Ganed yn y flwyddyn 1795. Gafodd Ni 
urddo yn gyflawn ìi waith y weinidogaeth 
Pisga, Medi 17, 1828, anerchodd y Parch. 
Evan Jones, Casbach, y gweinidog; a'r 
Parch. Thomas Morris, Pontypool, yr eglwys, 
ar yr achlysur. Wedi lluosogiad y trigolion, 
a sefydliad Mr, Kenfin, aeth yr addoldy yn 
rhy fychan, a gorfodwyd hwynt i'w helaethu, 
& 1 wneuthur yn gymaint arall, yr hyn a or- 
phenwyd yn 1831; ac aeth y draul ato yn 
£400. Casglodd trwy y sir yn y flwyddyn 


1836, £09, 5s. 8d._ Bu llafur ac ymdrech Mr. 
Kenfin yn fawr iawn, a'r Arglwydd a goron- 
odd ei lafur a llwyddiant. Yr oedd efe o ran 
ei farn ar athrawiaethau yr efengyl Gal- 
finaidd iawn, yr hyn a barodd i rai el er- 
yd i fyny a'i drin yn erwin, a cheisio creu 
oerf; ch yn yr eglwys tuag ato. Ond 
yr oedd ei barch eglwys gymaint, fel 
nad allent wneud iddo yr un niwaid; a'u 
cariad mor fawr at yr athrawiaeth: & bregethai 

e am yn agos i 30 o flynyddau, yn peri 
iddynt ymlynu yn fwy wrtho yn barhaus. 
thrawiaeth hon yr ymorweddai Mr. 








KEN 


185 


KEN 








Kenfin yn dawel yn ei ddyddiau diweddaf 
Yr oedd efo wedi gwaelu yn ei iechyd er ys 
tro, ao am raì misoedd Meg methu cyflawni 
eì weinido ob gobaith 
am eì we hyd yn Boi y dyl diweddaf 
y bu efe byw. nd prydnawn torodd 
gwaed lestr ar ei ymenydd, fel ag y bu farw 
ar darawiad amrant, er colled dirfawr a galar 
dwys i'w weddw a'i deulu mawr, yn gystal 
a'r eglwys oedd dan ei ofal, yr bon & g- 
osodd y parch a'r caredigrwydd mwyaf can- 
moladw) i'w parchus weinidog trwy ei hir 
dd. Bu farw ar y dydd cyntaf o Rag- 
1847, yn 52 ô2 I mlwydd ydd eì ang- 

d tyrfa luosog, ií hebrwng 
ladd ymgyn ôn marwol 6y hon gyfa bedd a 

d iddo nghanol y ca 

Ary ein yddwyd gan Meleri Lowls, | clai 
sur gweyd James sy DaYios, Tabor; T. 
Edwards, Seion. 
anerchwyd y 


binnau 
Thomes pemhg; a2 I 
cor! yn 
gwyddi: olion gy dh, theimlada u hiraethlon, 
Br Bus, de chan; a Mr.,M. 
ones, &r- 
teg. synodd Mro ones & os a Mr Konln fr gy- 
mydogaeth yr un amser; buont fyw yn dawel, 
heddychol, & a chyfeillgar h yd angeu; a _ gellir 
dywedyd, er. er parch ì ones, iddo f ol yn 
[refa ar y dyrfa â'i hebryngodd 
r oedd yo gfa ar y a'i he 
ì yy ei ada rfod eì adael ar 
lur ddan dirfawr iddo. 
NRIOE, , Oedd weinidog yr 
Annmib sir eion ydd, Ar ol mar- 
wolae Me. hn Owen yn 1700, Mr. Ken- 
riok, Ye hwn oodd wodi p riodi un o'i chwior- 
dd, ac oedd hefyd wedi cael etifeddiaeth 
Bronolydwr, fel gno ei wraig, a er- 
odd ofal gweinidogaethol y cynulleidfaoedd 
hyny yng sir yB ionydd, ag oedd eì dad-yn- 
nghyfraith Hugh Owens wedi 
lu yn Bionclydwr, Dolgelley, Bala, &c. 
Urdiwyd ef Awst Teg, 1702, gan Mr. James 
Owen, a Mr. Mathew Henry, ac ereill. Er 
fod Mr. Kenrick ddyn da iawn, nid yw 
lwy ymddangos ï do fol yn weinidog mor 
ddianus a chyme a'i aenwyr 
Mw Y 


ardderchog ; ; d bynag, rai blynyddau 
cyn ei farwolaeth, yr hyn a gymerodd le yn 
y flwyddyn 1742, wedi ddeugain mlynedd 


weinidogaeth, cafodd yr hyfrydwch o 
weled yr a achos v adfywio, a llawer dwy cael 
eu ychwanegu a yr eglwysi, n 
weinidogaeth Mri L. Roes, 2y. Mo 


hyd a di dh” o Dydehoudis O 
"ENRI CR JOHN, oedd weinido 


Annibynwyr 'Wreosam, gir dinb î 
Nid oes genym ddim hanes i'w noddi am dano 
ond unig fod hanes yn nydd-lyfr y Parch. 
Phillip Pug i gyflawn 


RD y Ta rwydd ddyn 1707, 
Waith” y nrdnnoe yn y flwyddyn 
ac iddo farw yn ai flwyddyn 15 wedi bod 


weinidogaeth am un 39 
Y" EENYON ABBLWYDD, aì 
fab ginnydir Ken syn, d Ysw, & 5 aned yn Gre- 


SR 
dwl Siboneddig gwledig alia. ei aa. yn byw 
yn annibynol, ac yn heddynad dros ei 





l, Cafodd A>glwydd Kenyon ei anfon 
sg renadogol Ruthyn yn dra ieuanc, lle 
nes yn 16 oed, pan y rhwymwyd 
da Mr, Timkinson, cyfreithiwr enwog 
yn antwich; ac yno y bu dros rai blyn 
yddo farwolaeth brawd yr iddo 
erfynwyd ei 1 astudio er a'r 
bar; ac yn 1754 efe a gymerodd ystafelloedd 
yn y TT: le, ac a aeth aelod o Eincoln's 
o herwydd diffyg cysylltiadau yn y broffon p5 
o herwy yn y ac 
fau a o nodw â rhy anrhydeddus h" anni 
ynol i ymostwng at ryw u bychain, 
aeth amryw flynyddau drosodd iddo gael 
gwaith. Eto ofo 8 lafuriai o hy yn ddi ÌOr, 
gan wych bag llys y gyfraith gyffredin a_llys 
er, (cour(s of common law and 
enuilys. eithr. yn fwy neillduol olaf. Yr 
iN u yn yr ho , gangenau, 
yng yn dda, ond yn me ayn 
yn raddol. y ol 
Nhw trwyadl. Yn 1773 efe a bliod d 
ei gyfnither, » trydedd merch George 
Kenyon, Ysw., or Peel, yn as iw 
Oddeutu yr un amser y tynodd efe 
Thurlow, wedi hyn yny Arglwydd Gangellydd. 
Yn 1780 efea h odd ei hun drwy ei am- 
ddiffyniad o Arglwydd George Gordon; ac yn 
1782 efe a ddym i'r swydd o gyfreith- 
iwr c nodwyd yn cf ynad 
Caerlleon Gawr. Bu ddy waith yn gyf- 
reithiwr cyffredinol, y taf ar ym- 
ddeoliad Iarll, Shelburne a. a Mr. Ït, mp HA, 
ar y r wy orth a 
Fox. y ia benodiad ddygwyddodd ar 
ddychweliad Mr. Pit i awdurdod megys 
pnif weinido og, yn 1783; eithr dros amser 
yr y cadw. defey dd y tro hwn, gan 
fod ei iechyd yn dyoddef oddiwrth ormod 
llafur, gyda'i broffos ao yn y senedd. Yn 
1784 efo'n benodwyd yn Master of ihe Rolls, 
&0 & wnaed yn farwn; ond yr oedd y budd- 
ianau deilliedig oddiwrth eì swyddogaethau 
uchel yn syrthio yn fyr o'r hyn a_ddeilliasai 
iddo oddiwrth ei broffes fel dadleuwr cyf- 
reithiol.. Yn Mai, 1788, daeth yn olynydd 
Arglwydd Mansfield fel prif ,ynad y fainc 
freninol, ac a dd d i'r gyfurddor- 
iaeth. dan yr enw lwydd Kenyon, Barwn 
Gredington. Efe hefyd a benodwyd yn un 
o'r gynghorfa er cynorthwyo achos y fren- 
ines Charlotte; ac yn 1796 gwnaed ef yn 
Custos rotulorum, ar yn Arglwydd Raglaw 
ei wlad enedigol. Efe a barhaodd i arfer ei 
swyddogaeth fel barnwr, a rhymeryd rhan 
mhnif bynciau, leidyddol y 
leidebu nM astadol o du. y Torïaid, ' hyd eì eì 
farwolaeth, yr hyn a ddygwyddodd Ebrill 2, 
1802, yn 70 mlwydd oed. Claddwyd ef yn 
naeargell y teulu, yn Hanmer, sir Callestr ; 
a thra phriodol y Ydyw, r cerfìad ar ei gofadail, 
pan yn mynegi iddo “adael enw ar yr hwn 
yr edrych ei deulu gyda balchder gonert a 
serchus, a'r hwn a ei wlad gyda diolch- 
ddyled ac wn a gon cyhyd ag y parhant i 
ledus werthfawrogi ddorion mawr- 
ion a chyfunol crefydd, cyfraith, a_ threfn 
gymdeithasol.” 





LAU 156 





KYFFIN, MOBRIS, ydoedd ail fab i 


Richard Kyffin, Ysw., Glasgoed, plwyf Llan- 
silin, air Dinbych, lle Ar ymnefydlai y teulu 
dros amryw genodlao u. Yn more ei oes 
efe.a gyfieithiodd yr “' Andria of Terence” 
i'r Seisneg; ac y flwyddyn 1595, efe a 

oeddodd ei gylleithad Cymreig o “ Bishop 

ewell's Apologia Ecclesiee Anghcanoe.” Mae 
y gwaith hwn yn nodadwy o ran purdeb a 
cheinder ei ieithwedd, ac ystyrir ef gan yr 
ysgolorion penaf megys cynllun perffaith i 
ysgrifenwyr Oymreig. Adgyoeddwyd ef dra- 


LAUGHARNE, ROWLAND, neu Row- 


edd. Wedi c y safle o filwriad a phen- 
cadfridog, efe a fu lawer gwaith llwydd- 
ianus i drechu pleidwyr yr achos breninol yn 


1. a mor glodfawr, 
e dwyd ef a'i etifeddion ar ei ol ag 
elifod, ì th. Blebech, yn sir Benfro, trwy 
ddeddf seneddol yn y flwyddyn 1645. Yn 
yn 1648, ymunodd y cadfridog Laugh- 

arne a'r breiniolwyr, yn yr ymgais diweddaf 
a wnaed yn ystod y el ì ategu hawl- 
iau y penadur cyfreithlon; ao ymddiriedwyd 
ìddo lywyddiaeth y ffngirtt ; folly, ar yr 
wythfed o Fai, gy o wyr, cy- 
merodd ymladdfa le rhyngddo a byddin y 
Senedd, dan y milwriad Horton, ger St. Fa- 
gan, yn Morganwg, pan, ar ol ymrysonfa 
dyn, y gorchfygwyd ef yn hollol, a rhan 
fwr o'i fyddin, naill ai a laddwyd, neu a gy 
merwyd yn garcharorion. Diangodd Laugh- 
arnei gastell Penfro, lle y gwarchaewyd arno 
ddioed yn bersonol mwell. Daliodd 
Taugharno ei dir hyd Gor. 11, ar ol llawer 
ymrysonfa gyndyn, heb arbediad ar un tu; 
a chan ei fod yn y cyfyngder mwyaf—y ce- 
u o eisiau ymborth, &c., 
nghyd a'r milwriaid Poyer 
a. Powell i roddi eu hunain i fyny yn ddiamod ; 
a chaniatawyd i'r swyddogion ereill alltudio 
eu hunain dros y mor. Eithr carcharwyd y 
tri uchod yn nghastell Windsor dros oddeutu 
blwyddyn; ac ar y 10fed o Ebrill, 1649, hwy 
a ddygwyd i'w prawf o flaen y cadgyngor yn 
Llundain, a dedfrydwyd y frii farwolaeth. 
Modd bynag, caniatawyd iddynt gael tynu 
cwtws; ahìia syrthiodd i ran Poyer, yr hwn 
a saethwyd yn Covent Garden ar y 29ain o'r 
mis hwnw; er hyny nid heb ddrwgdybiaeth 
mai felly y bwriadwyd wrth drefnu y cwtws- 
au, o achos y gwasanaeth gwerthfawr a gyf- 
lawnasid yn flaenorol gan Laugharne a Pow- 
ell i'r blaid seneddol. Eithr amddifadwyd 
Laugharne o etifeddiaeth Slebech, fel y gall- 


ffylau ne 


LEW 


wards, Rhydycroesau; ac wedi hyny, yn 
1808, gan y Parch. T. Charles, Bala. Yr 
oedd Mr. Kyffin yn fardd rhagorol hefyd; ac 
mae amryw ddarnau o'i waith ar gael y 
dydd hwn. Ymddengys oddiwrth y rhagar- 
weiniad i un o'i weithiau, fod ganddo fwriad 
i di cyfieithad newydd Cymreig o'r 
Salmau ar gân, yr hyn, modd bynag, ni chyf- 
lawnodd byth. Yn anffodus, nis gellir sicr- 
hau amseriad ei enedigaeth na'i farwolaeth. 


L 


esid d l, trwy weithred seneddol, dydd- 
iedig Hydro 18, 1649. Rhaid rhoddi Hanes 
y swyddog milwraidd dewr hwn heibio heb 
allu dyddio ei enedigaeth na'i farwolaeth. 

WIS AB EDNYFED, bardd a flodeuai 


s ME IS 
r 1640 a_1570. 
LEWIS AB EDWARD, bardd a_ flodeuai 


rhwng 1600 a 1630. Saif rhai o'i gyfansodd- 
iadau mewn llawysgrif. 

LEWIS AB HYWEL, bardd a flodeuai 
rhwng 1560 a 1600. Mae rhai o'i bryddestau 


ar pro mewn llawy en, 
EWIS AB IF AB SIENKYN, duw- 
inydd a bardd o Fôn, a flodeuai rhwng 1570 


a_1600. 

LEWIS, DAVID, D.O.L. cyfreithiwr 
enwog, graddiedig yn ngholeg All Souls, 
Rhydychain. Wedi hyny daeth ym brif lyw- 
yÌ Coleg Iesu—yn farnwr Uchel Lys y For- 
ywiaeth—yn feistr Ysbyty St. Catherine, 

r Twr Llundain —yn un or meistri yn y 

angell-lys, yn n a swyddo u er- 
eill. Bu farw Ebril 21, 1584, mn Doctors 
Commons, a chludwyd ei gorff i'r Fenni, lle 
y claddwyd ef ar y 24ain o Fai canlynol, yn 
nghangell ogleddol yr egl yno, oddifewn 
caeadle bychan a elwir “ Uapel Lewis,” lle 
mae oofadail hynod wedi ei gwneud o un 
darn o gareg. wyd y gofadail hon gan 
Mr. Lewis eì hun yn amser eì fywyd. 

LEWIS LANG, alias Lewis Gig Eidion, 
bardd tra digrif, a flodeuai rhwng 1580 & 
1620. Erys llawer o'i weithiau mewn llaw- 


ysgrifon. 

WIS, THOMAS, Llechau, mhl 
Llanharri, sir Forganwg, ydoedd, 
flodeuai o 1590 i 1630. Mae rhai o'i bry- 
ddestau ar gael mewn llawysgrif; ac y mae 
un—Galareb i Sion Gruffydd, o Langrallo, 
yr hwn a fu farw yn y flwyddyn 1623—wedi 
ei hargraffu yn Greal, tudal. 400. 

LE ;, JOHN, Ficer Llanrhystyd, sir 
Aberteifi. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1802. 
Dygwyd ef i fyny i'r offeiriadaeth ; urddwyd 
ef i'r weinidogaeth pan yn 23 mlwydd oed, a 
bu yn was da a ffyddlon yn yr Eglwys Sef- 
ydledig am agos i ddeugain mlynedd. Yr 

yn meddu cryn lawer o rinweddau a 
rhagoriaethau teilwng o'u hefelychu. Yr 


chefn yn y flwyddyn 1671, gan Charles Ed- 


fardd'n 


——— 





LEW 


oedd yn bregethwr doniol a phoblogaidd, ac 
yn il gofalus am y praidd oedd dan ei 
ofal ; yneuporthìabarayb 

y Sabbath, ac yn ymweled a'r gweddwon a'r 
amddifaid ar yd yr wythnos, gan gadw ei 


hun yn ddifrycheulyd oddiwrth y byd. Yr 
oedd o deimladau tyner iawn, yn m cyd- 
ymdeimlo yn naturiol felly a phawb ag oedd 


galw am gydymdeimlad. Yr oedd yn 
ar un o'r eglwysi mwyaf blodeuog yn 
Nghymru; yn dwyn mawr sel dros achos yr 
eglwys. Byddai yn in yn ei lawn 
hwyliau wrth bregethu, ac yn enwedig fell 
wrth fwrdd yr Arglwydd amser cymun. Yr 
ddlon gyda'r ysgol Sab- 
. Oafo ì ei daro yn dra 


mhen ychydig amser wedi cael yr ergyd 
marwol. Man ì 


oedd angeu wedi gorphen ei orchwyl 
arno ef, er galar mawr i'w doulu, y plwyfol- 
ion a'r holl wlad oddiamgylch. Fel dyn yr 
oedd mn barchus iawn gartref ac oddicartref, 

fel gweinidog yr oedd yn dra chymer- 


adwy gan bawb a'i hadwaenai. Fel hyn y. 


mae, er wedi marw yn llefaru eto, a'i enw 
yn perarogli yn y ydogaeth lle 1 bu yn 
preswylio ac yn gygeinido ethu ynddi. 
LEWIS, DA » y Fenni, sir Fynwy, 
a aned yn Mhentre'r-Athraw-Bach, neu 
Bant-yr-Athro-Bach, Llanstephan, sir Gaer- 
fyrddin, Chwefror 26, 1790. Yr oedd ei 
rìoni mewn amgylchiadau tymorol gysurus, 
yn U eu cymydo , 80 
aelodau Ur Eglwys Sefydl ig./ Anfonwyd 
ef yn dra ieuanc ì'r ysgol a gedwid yr 
. Amlygodd yn foreu syched am addysg, 
, arhagorai yn ei ymroad a'i gynydd ar ei 
gydysgoleigion.. Addysgwyd ef o'i febyd 
yn egwyddorion a defodau yr eglwys Sefydl- 
edig; ond pan ddaeth yn alluog i farnu 
drosto eì hun, dewisodd a phenderfynodd 
daflu ei goelbren yn mhlith yr Ymneilldu- 
wyr. Mwynhaodd weinidogaeth sylweddol 
ì^ Parch. D. Davies, un o athrawon coleg 
anadurol Caerfyrddin; ac mis Mai, 
1807, pên yn 17 oed, ymunodd. a'r eglwys 
Gynulleidfaol o dan ei ofal yn Llanybri. 
Teimlai duedd er yn blentyn ìi fod yn bre. 
gethwr; ao yn y mis Hydref canlynol i'w 
derbyniad yn aelod; anogwyd ef gan ei 
weinidog a'r eglwys i arfer eì ddoniau yn 
gyoeddus. Mewn canlyniad efe a aeth yn 
dioed i'r ysgol & gynelid yn Llanybri gan 
Parch. John Jeremy; a'r flwyddyn gan- 
ynol cafodd fyned i'r ysgol ramadegol a 
elid mewn cyswllt a'r coleg yn Nghaer- 
Fgrddin. Yn y flwyddyn 1509, cufodd dder- 
byniad i'r coleg, r hwn oedd y pryd hwnw 
dan arolygiad y Parch. D, Peter, »r Parch. 
D. Davies, gweinidog ei eglwys ef. Amryw 
fisoedd cyn eì ymadawiad a'r athrofa, yr 
oedd Mr. Lewis wedi cael galwad unfrydol 
yr eglwys gynulleidfaol yn yr Aber, Bry- 


cheiniog, i ymsefydlu yn eu plith; felly efo ! 
Vv 


“ 


167 


LEW 





& nrddwyd d wn waith weinidogaeth 
yn y lle uchod, yn y flwyddyn 1813. Yn 
hylch yr un amser ymbriododd a Miss 
Mary James, yr hon oedd yn aelod hardd a 
lwys gyn eidfaol yn Heol 
din. Llafuriodd Mr, Lewis 
yn yr Aber dros id deunaw mlynedd, 
gyda chymeradwyaeth neillduol a llwyddiant 
cyson. Enillodd ddylanwad gwyddyn. ar yr 
oll g ogaeth, n y 1830, 
derbyniodd alwad nnfrydol dddiwrth yr 


pharchus o'r 
Awst, Caerf 


eglwys Annibynol enni, sir Fynwy 
un o'r eglwysi cynu eidfaol hynaf yn eheu- 
dir O Oyfnod pwysig oedd hwn yn ei 


1. Anhawdd oodd ymddatod oddiwrth 
cyfeillion yn yr Aber, a hwythau hefyd 
yn anewyllysgar i ymadael ag ef. Modd 
, efe a benderfynodd gydsynio a'r 
alwad, & dechreuodd ei yrfa woinidogaethol 
yn y Fenni ar y Sabbath oyntaf yn 1831. Yn 
y dref boblog a chyfrifol on efe a enillodd 
yn fuan barch cy inol, llafuriodd yn eg- 
niol a ffyddlon, a choronwyd ei ymdrechion 
a llwyddiant. Oynyddodd y gynulleidfa, 
chwane wyd yn at yr eglwys, ac aeth. 
o r yngi gynwys y tyr- 

a & chweny ent eistedd o dan ei wein- 
idogaeth. Yn y flwyddyn 1836, odd- 
wyd ef fel supply i'r Tabernacl a Tottenham 
Oourt, Llundain, a phregethodd am chwech 
wythnos i'r cynulleidfaoedd lluosog yn yr 
doldai rhagsoniedig, gyda chymeradwy- 
aeth mawr, yn gymaint felly fel y penderfyn- 
asant roddi gwahoddiad iddo i fod yn supply 
blynyddol. Yn y flwyddyn 1836, pender- 
fynodd yr eglwys yn y Fenni ymbarotoi tuag 
af helaethu y capel. Ond tua diwedd y 
flwyddyn hon dechreuodd Mr. Lewis ym- 
glafychu, a chytunwyd i ohirio y gorchwyl, 
nes bod pa beth a ddelaio hono. Yr 
oedd Mr. Lewis yn dra awyddus am weled 
hyn wedi ei wni; eithr trefn y nefoedd 
oedd iddo ef fod yn offeryn i orlenwìi yr hen 
addoldy, ac i arall gl; fraint o adeiladu 
addoldy newydd. Cynyddodd ei afiechyd, 


cryfhaodd awelon angeuol, fel, yn nechreu 
wyddyn, 1831, yr oodd arwyddion amlwg 
od amser ei ymddatodi nesau. Tra- 
ddododd ei bregeth ddiweddaf ar y 12fed o 
Fawrth, oddi Luc xxiii. 42; “ Arglwydd, 
cofia fì ddelych i'th deyrrias.” erlyn- 
odd ei bregeth drwy adrodd drosodd - 
chefn a thrachefn y geiriau, “' Arglwydd, 
cofia fì,” a hyny gyda'r fath bwyslais a di- 
frifoldeb ag nad anghofir byth gan y gynull- 
eidfa. Yr oedd ei afiechyd yn boenus; 
dyoddefodd loesion chwerwon ; ond ni chly- 
buwyd ef yn gnach; a phan gyfeiriai 
cyfeillion at ei boenau, atebai yn wastud, 
““ Yr ydwyf yn llaw Tad.” Y Sabbath cyn 
ei farwolaeth, pan oedd brawd yn y weini- 
dogaeth ac ereill yn bresenol, dymunodd Mrs. 
Lowis arno i adrodd ei brofiad yn y rhugolw 
ar dragywyddoldeb, Cydsyniodd yn ddiatreg, 
a chyda llais eglur dywedodd, “ Hyderaf fy 
mod yn bechadur wedi ei achub; ac y mae 
yr hyder hwn yn seiliedig ar y iawn -ail nad 
amheuais eì digonolrwydd am ddeg ar 





LEW 





—_— — — 


hugain o flynyddau; ae yn wir nid amheu- 


ais erioed un o athrawiaethau sylfaenol yr 
efengyl. Y gwirioneddau a bregethais drwy 
holl yspaid fy ngweinidogaeth ydynt yn awr 
fy ategion yn yr m ar angeu. Yr 
ydwyf yn ymdeimlo yn hollol ymostyngol i 
ewyllys fy Nhad nefol, i fyw neu farw: er 
mwyn fy nheulu, ac er mwyn yr eglwys, 
gallwn amlygu dymuniad : fyw, ond ei 
ewyllys ef a wnoler. Mae caredigrwydd yr 
eglwys tu hwnt i ddarluniad ; y fath garedig- 
rwydd ni ddysgwyliais eifwynhau; yn sicr, 
y mae'r bobl anwyl wedi eu cyfansoddi o 
ariad. Os ewyllys fy Nhad nefol yw fy ad- 
eru, tebygwn y pregethwn anchwiliad 
olud Crist gyda mwy o aidd nag erioed.” 
nos Fawrth ganlynol efe a hunodd yn dawel 
yn yr Iesu, heb ymdrech nac ochenaid, yn y 
47 flwyddyn o'i oed. Gadawodd wraig a 
dwy ferch mewn galar ar ol gwr caredig a 
thad serchog. _ Claddwyd ef yn gyfochrog a'r 
Parchedigion Ebenezer Skeel, a James James, 
Traddodwyd ei bregeth angladdol aM Sul can- 
lynol, y Parch. D. Davies, Penywaun, 
oddi Phil. i. 21, “ Canys byw imi yw 
Crist, a marw sydd elw; testun a roddasid 
gan y trancedig eì hun. Telid iddo y gy- 
mwynas olaf gan dorf luosog, ac yn eu plith 
o gylch 25 o weinidogion perthynol i'r gwa- 
hanol gyfenwadau. O ran ei gorff, yr oedd 
Mr. Lewis yn dal, llydan, a llawn, ac mewn 
cyfartaledd yddo. O ran ei feddwl, yr 
oedd yn grynodeb o'r oll a gyfansodda feddwl 
mawr a chyflawn. Fel gweinidog, yr oedd 
yn dduwinydd o wybodaeth helaeth a chywir, 
yn fugail tyner a gofalus i braidd Orist, a 
hregethwr trefnus ac efengylaidd. Fel cym- 
leithaswr, yr oedd yn siriol ac hynaws, 
euthur ei gyfeillach yn hyfryd a gwerth- 
wr bawb. Yr oedd yn hollol rydd ac 
anmMleidiol tuag yr holl gyfenwadau, ac o 
dduwioldeb tuhwnt i amheuaeth. (Diwyg- 


$wr, Mas, 1842. 
LEWIS, LE , oedd weinidog a, Bed- 
yddwyr yn Waunclyndar, sir Gaerfyrddin, 
yno y derbyniwyd ef yn aelod eglwys, ac y 
dechreuodd bregethu, a bu yn gynorth 
ffyddlon am rai blynyddau; yno hefyd y 
cafodd ei neillduo i waith y weinidogaeth yn 
1809. Llafuriodd Mr. Lewis gyda diwyd- 
dda ffyddlondeb am bedair o flynydd- 
oedd. Nid oes genym fawr o hanes i'w 
roddi am y gwr da hwn. Dywedir ei fod. o 
ysbryd tawel a gostyngedig lawn, o feddwl 
pruddaidd, ond eto yn meddu deall lled hel- 
aeth a chywir. Yr oedd o ymddygiad di- 
lwgr, a'i dduwioldeb yn amlwg ibawb. Per- 
chid ef gan yr eglwys a'r gymydogaeth, a 
chan ei holl frodyr yn y weinidogaeth. Yr 
oedd ei iechyd yn wanaidd a'i gorífyn eiddil- 
aidd, er hyny cyraeddodd yn agos oedran 
henafgwr. 
LEWIS, JAMES, oedd weinidog y Bed- 
dwyr yn Llanwenarth, sir Fynwy. Bro- 
dor oedd o sir Benfro; yr oedd yn fab i Mr. 
David Lewis, un o hen weinidogion Llan- 
loffan; ganwyd ef yn y flwyddyn 1762, 
erbyniwyd ef yn aelod eglwysig yn 1787, 


158 





LEW 


— 
— 


pan yn 25mlwydd oed. Dechreuodd bregethu 
yn 1784. Urddwyd ef yn Langloffan gyda 
dau ereill, yn 1787. Sefydlodd yn weinidog 
yn Llanwenarth yn 1791; abu farw Mawrth 
ômed, 1837, yn 5 mlwydd oed, ar ol gwas- 
anaethu eglwys Llanwenarth 46 o flynydd- 
oedd, a phregethu 93 mlynedd. Ni bu llawer 
o weinidogion yn Nghymru yn fwy llafurus 
yn eu cylch na Mr. Lewis; ac ni chyfran- 
ogodd nemawr fwy nag ef. o weniadau rhag- 
luniaeth a gras. Bu yn briod a thair o 
wragedd, yr olaf, yr hon a adawodd i alaru 
ar eì ol oedd chwaer ei gydweinidog, y Parch, 
Francis Hilley. Yr oedd yn ddyn hollol 
ddiniwed, o dymorau mwynaidd, yn gyfaill 
ffyddlon, ac yn weinidog poblogaidd, fel y 
gellir gweled wrth wahanol lythyrau y gy- 
manfa, canys yr oedd agos bob amser yn pre- 
gethu yn y cymanfaoedd. Y rhaì a fwynhau- 
sant gyfeillgarwch mynwesol y gwr da hwn, 
a dystiant na chawsant erioed eu bradychu 
ganddo, Oladdwyd ef yn mynwent addoldy 
Llanwenarth, pryd y pregethodd y Parch. 
John Jones, Blaenafon, bregeth chy- 
mwysiadol. Ymgynullodd tyrfa luosog o 
alarwyr i'w hebrwng i'w wely llaith; 
oedd yn bresenol 16 o weinidogion. Yr oedd 
tristwch mawr i'w ganfod ar wynebau ei 
berthynasau, aelodau yr eglwys ag oedd 
wedi eì gwasanaethu cyhyd, a'r cymydogion 
yn gyffredinol; ac nid r yfedd hyn o her- 
wydd rhagoriaethau ei gymeriad fel priod 
tirion, tad tyner a gofalus, Oristion gwirion- 
eddol, a gweinidog ffyddlon. Ni bu ond y 
ddau Sabbath olaf heb allu pregethu.  Dad- 
feiliai ei nerth yn raddol, a syrthiodd fel 
twysen aeddfed. Yr oedd wedi erfyn ar ei 
Dad nefol lawer gwaith am gael cystudd byr, 
fel na chelai neb y drafferth o noswylio 

ef, a chafodd eì ddymuniad. Deffrodd o'i 
gwsg tua thri o'r gloch y boreu, a dywedodd 
wrth ei briod hoff fod syched arno; galwodd 
am beth, ac yfodd ychydig, yna cyfododd 





swch arno a'r di , & hunodd yn 

wel yn yr Arglwydd am bedwar o'r gloch 
yr un boreu, gan adael ar ei ol dystiolaeth 
gy 


'surus. 
MLRWIS, J ENEIN, D.D., yaenewydd, 
ynwy. Ganwyd ef Awst 12fed, 1760, 
Brithdir, plwyf Gelligaer, Morganwg. Yyr 
oedd ei rieni, Malachi a Cecilia Lewis, m 
aolodau parchus o gynulleidfa Wesleyaidd, 
yn Nghoedycymer. Bu iddynt bedwar o 
feibion oll yn enwog mewn duwioldeb; tair 
gwaith yn y dydd y gweddïent yn eu tŷ, a'r 
meibion, pob un yn ei gylch a gynorthwyont 
wrth yr allor deuluaidd. Jenkin oedd y 
mab hynaf. Arferai fendigo yr Arglwydd 
drwy ei oes, am rybuddion ffyddlawn ac 
addysgiadau crefyddol ei rieni tirion a duw- 
iol. Pan yn dra ieuanc myfyrio a darllen oedd 
ei brif hyfrydwch ; a darfu i'w rieni ar anog- 
aeth eu gweinidogion a'u cyfeillion eì anfon 
i ysgol ramadegol yn Merthyr, lle y dysgodd 
egwyddorion cyntaf yr ieithoedd Groeg a 
adin. Pan yn ddwy ar bumtheg oed an- 
fonwyd efi athrofa y Fenni. Tra yno ar 
brawf cymaint oedd ei ragfarn yn erbyn Cal- 


LEW 


— — — 








— 


finiaeth fel na fedrai barotoi cyffes ffydd a 
fyddai foddhaol i olygwyr athrofa; ac 
felly ar ol dwys lafur meddwl a dyfal weddi 
am ddwyfol gyfarwyddyd, gan nad oedd yn 
teimlo ei feddwl yn ddigon goleu ar rai rhanau 
o'r athrawiaeth yn ol duwioldeb, penderfyn- 
odd mai ei ddyledswydd oedd ymadael a'r 
ysgol. Wedi deall am ei benderfyniad, darfu 
i'r athraw rhagorol y diweddar Barch. Dr. 
Davies, a rhai o'i gydfyfyrwyr, yn enwedig 
y diweddar Barch. B Jones, Pwllheli, wrando 
da'r hynawsedd caredicaf ar ei brif wrth- 
dadleuon, ac ymresymu ag ef yn eu cylch 
gyda llawer o gariad a. mwyneidd-dra efeng- 
ylaidd; ac folly pan ddaeth ei amser i gael 
cyflawn ddorbynmiad, teimlodd lawer o gysur 
a thawelwch wrth gyoedd arddel ei ddiysgog 
iniaeth o brif athrawiaethau efengyl gras, 
erbyniwyd ef i'r athrofa yn Mawrth, 1778, 
ond cyn terfyniad ei amser symudodd y Dr. 
Davies, er mawr golled i'w ulleidfa a'i 
ysgoleigion 1. Homerton. n fuan wedi 
yn sefydlwyd yr athrofa yn Nghroesoswallt, 
dan olygiaeth y Parch. Dr. E. Williams. Er- 
fyniodd F ìlliams ar Mr. Lewis 4 Mdyfod 
yn orthwywr iddo, ond o he ei an- 
Wyldab at ei gyfeillion yn ardal ei enedigaeth 
gwrthododd gydsynio; am hyny darfu i'r 
parchus Edmund Jones ei feio yn llym, a 
thaer weddiai am iddo lal alwad ac ohael 
ei ogwyddo i . eì gw a 
chyngor Mr. done yn ddwys iawn ar ei 
feddwl; a thranoeth daeth ail wahoddiad 
oddiwrth Dr. Williams; ac heb oedi dim, 
cydsyniodd yntau, a symudodd i Groesos- 
wallt yn mis Mehefin, 1482. Felly, medd ef, 
croesawyd fi i deulu gwir grefyddol, ac i fod yn 
aill mynwesol i un o'r Cristionogion mwyaf 
d, difrifol, a phrofiadol; ac yn wir par- 
haodd Mr. Lewis drwy ei oes i fynwesu y 
porch uchelaf at gymeriad a y Dr. 
llliams, fel athraw, awdwr, a gweinidog. 
Tra parhaodd ei arosiad yn Nghroesoswallt, 
arferai Mr, Lewis bregethu braidd bob Sab- 
bath yn Ngwrecsam. & manau ereill yn y 
gymydogaeth. Treuliodd ei wyliau Nadolig 
y flwyddyn hono yn Worcester, a darfn i'r 
cyfeillion yno ei wahodd i sefydlu yn eu mysg 
fel gweinidog ; ail ymwelodd a hwynt yn y 
Sulgwyn, ond ni ogwyddwyd ei feddwl i gyd- 
synio a'u gwahoddiad. O gylch yr un amser 
cafodd alwad i Wrecsam, ac mewn canlyniad 
i hyny symudodd yno yn mis Tachwedd, 
1789 ; ac wedi llafurio yno gyda diwydrwydd 
a derbyniad mawr am ddeuddeg imis, urdd- 
wyd ef yn weinidog Tachwedd 3ydd, 1784, 
ar yr achlysur pwysig cynorthwyodd Mri. 
Seat, o Droyton; Armitage, o Gaer; Wil- 
liams, o Groesoswallt; Lloyd, o Ddinbych ; 
8 a ones, O Bwllheli. Canfyddir rhai o prif 
nodweddion ei eriad yniadau 
byrion canlynol o'i gof-lyfr a rth ad- 
fyfyrio ar bwysig gyflawniadau ei urddiad 
y wedodd, “Hy a M tywysodd yr Ar- 
glwydd fyll; yr wyf yn ym 
eimlad o'i ddwyfol 
rhydedd a roddwyd 
a'm hannigonoldeb 


uno am i ddwys 
ddaioni, a'r uchel an- 
1 un mor annheilwng, 
at waith mor bwysig, o 


| 
d 
E 


159 


LEW 


— eU a —— 
— ———. 


— — —_ 





dd bywyd, 
barhaus 


fawr werth eneidiau, a santeid 
ac o ddynesiad tragywyddolde 


, 


effeithio fy meddwl, fel ym cynyrfer ì fwy 
o ddiwy 'dd mewn darllen, myfyrio, a 
gweddïo.” Pan yn fynych yn ddarostyng- 


edig i iselder ysbryd, ei iaith oedd “*“ Paham 
fy enaid yr ymderfysgi, ac yr ymollyngi 
ynof? Yr achos yw fy mod mor bell oddi- 
wrth ffynon pob daioni. Bwriwyd fi i lawr; 
ond am hyny id allaf  ygred mor chi 
fy ym yn erbyn lly y galon, 
mor yr fy myfyrdodau a'm hymddyddan- 
ion, mor ansefydlog wyf yn fy holl bender- 
fyniadau, mor esgeulus wrth barotoi gyfer- 
byna gwaith y cysegr! Arglwydd cryfha 
fy ffydd, sefydla fi ar Graig yr oosoedd; nis 
pellaf f i tì tra yn ymddiried yn fy nerth fy 
un. Boed i'r cyfyng amserau hyn gyfoeth- 
ogi fy mhrofiad am gwneud yn gymwysach i 
gysuro ereill. Yr wyf yn mawr hiraethu 
am agwedd meddwl mwy sefydlog, ond o 
mor anhawdd cyraedd hyny! O nor llon ac 
sgafn yr ehedai y meddwl i fyny heb ei 
faich ! Omor dded wydd y rhaid bydd. re- 
lw nef, y nhai ydynt heb lygredd na 
gofid.” Wrth gyfeirio at ymweliadau achlys- 
urol oddiwrth gyfeillion crefyddol y mae yn 
gylwi: Yr wyf yn eu caru ac yn mawr 
hoffi eu gweled; ond mynych drwy hyny, y 
rhwystrir fì yn fy ngwaith, ac ofni yr wyf 
mai anfynych y treuhr yr amser er ein cyd- 
lesad.” Er cynorthwy iddo iawn ddefnyddio 
ei amser, arferai neillduo dydd Llun i adfy- 
fyrio ar gyflawniadau M Sabbath; dydd 
Mawrth i ystyried y moddion goreu i adfywio 
crefydd yn ei enaid, ei deulu, ei eglwys, a'r 
ardal; dydd yMerchor a gydd ynn i la- 
furio am wy th yn yr yrau; a 
dydd Iau a dydd Sadwrn i barotoi ei bre- 
gethau. Dan ddwys deimlad o bwysfawr- 
ogrwydd y cysylltiad oedd rhwng ei grefydd 
bersonol a'i lafur cyoeddus. mynych y dy- 
wedai, “* Pe meddwn o ysbryd gweddi 
cyoeddus yn llawer mwy 
hyfryd. Tangnefedd Duw yn Wes yw 
ffynon bywiogrwydd a defnyddioldeb. O am 
byddiaeth 


a 


mor bwysig yr anrhydedd o l bod 
weinidog i Grist, na fydded i mi ddewis 
testun heb lwyr argyoeddiad ei fod yn gy- 
mwysiadol at y wyr; a bod i mi bob 
amser draddodi y genadwri dan ddwys ystyr- 
iaeth o fawrydi ol hawdwr, o werth yr 
eneidiau sydd i'w dorbyn, ac o'r mawr angen 


* 


LEW 





sydd am fendith y nef er sicrhau y llwydd- 
iant.” Ar ddechreu blwyddyn arferai ddy- 
wedyd, “Swm fy nymuniad yw cael bod 
eiddo yr Arglwydd. Yr wyf yn dewis Jeho 
i fod yn unig ran fy enaid, a'i Grist ef i fod 
fy uni Waredwr, a'i Ysbryd efi fod ty unig 
teiddiwr. Y mae fy meddwl fel y byd yn 
llawn cyfnewidiadau. Y mae yn llawn bryd 
i ddeffroi o gysgu. O mor ynfyd yw bod o 
hyd yn ceisio rhagorach cymwysderau I fod 
yn ddefnyddiol, a gwell cyfleusderau i 
wneuthur daioni; tra yn dysgwyl ao yn 
addunedu felly, y mae yr amser goreu yn 
cael ei golli am byth; gan fod amser yn 
parhaus ddiano, O am fod yn Twy. teimladwy 
o'i syeith 8 yman dod fru Fwy oei, 
ny agoshau, O am yn styrio 
o'i bwyafn dd. Er cael yr anrhydedd 
bellach er ys llawer blwyddyn, o fod dan. yr 
enw Cristion a gweinidog, nid wyf eto ddim 
pellach yn mlaen na'r publican. Nis gallaf 
wneuthur dim o honof fy hun, ao nis gallaf 
bwyso ar ddim o'm heiddo fy hun.” Yn 
ngwynebmarwolaeth ei rieni dywedai, “Bh 
anhawdd i mi ryfeddu fel y dylwn dirionde 
rhagluniaeth y nef yn ar eu bywydau, 
pan y buasai eu symudiad o fawr golled, ao 
yn eu cymeryd ymaith pan oedd y dyddiau 
blin ac annyddanus wedi eu goddiweddu.” 
Wrth fyfyrio ar gyfnewidiad sefyllfa bwysig 
oedd ganddo mewn golwg dywedodd: “ Fy 
nymuniad yw cael cymhares bywyd wedi ei 
geni oddi uchod, un yn newynu ac yn sych- 
edu am gyfiawnder, un yn siarad iaith Oa- 
naan ac yn teithio tua Seion, un i weddïo 
gyda mia throsof, un i'm cysuro mewn adfyd 
ac ìi gydlawenhau a mi mewn hawddfyd. 
Boed iddi hi a minau ein cyfarwyddo 
gan yr Arglwydd. Nerther nii bwyso ar 
addewidion y cyfamod, a bod a gwneu- 
thur ewyllys y nef fyddo ein hamcan penaf.” 
Priododd brill 24ain, M187 8 Miss 0D68, 2 
oedyglyn, yn agosi Wrecsam, yr hon wedi 
od yn ymgeledd dirion iddo am bumtheg 
mlynedd, a dawel ymadawodd a'r b 
Mawrth 16fed, 1809. Pan yn adeilda u 
addoldy newy recsam yn y yn 
1789, edodd, WŴo mor angenrheidiol yw 
ini oli beth yw'r egwyddorion sydd yn 
ein cymell at y gorchwyl hwn; os ydym yn 
fwy ein gofal am hunan anrhydedd nag am 
ogoniant Duw, nis gallwn ddysgwyl ei fen- 
dith, ac felly siomir ein holl hw, liadau, 
O mor ofnadwy fyddai dianrhy eddu ei enw, 
a llygru ei wasanaeth yn ei gysegr ei hun.” 
Pan un waith amown dull ac ysbryd lled 
angharedig uni ei weinido 
fel heb fawr duedd ynddi ì ddeffroi y diofal, 
ac iargyoeddiyr anystyriol, dywedodd gyda 
llawer o wylderefengylaidd; “Boed imi wrth 
ddefnyddio y crybwylliad a wnaed, gael fy 
nerthu i lwyr anghofio yr ysbryd ai cyn- 
hyrfodd.” n mis Hydref, 1591, derbyn- 
iodd alwad oddiwrth yr eglwys yn Nghroes- 
oswallt; ond wedi dwys ystyriaeth a dyfal 
weddi, dewisodd beidio symud yno. O gylch 
un pryd, ar symudiad y Dr. Williams i 
Birmingham, penodwyd ef ìi fod yn flaenor 


160 


a 
>d 


LEW 





— 





yr athrofa, yr hon mewn oanlyniad a symud- 
wyd i Wrecsam yn Ionawr, 1792. Yn 
ngwyneb yr amgylchiad pwysig hwn ei daer 
weddi oedd ar iddo gael ei BO at eì 
lafur ychwanegol, i'r athrofa fd o endith i'r 
dref a'r ardal, ac i'r myfyrwyr ieuainc 
oedd yn parotoi gogyfer a'r weinidogae 
gael profì cymaint o duwioldeb, nes 
enwi eu mynwesau o sel at ogoniant Duw a 
lles eneidiau. Yn Nhachwedd, 1803, priod- 
odd Mrs. Armitage, gweddw y diweddar 
Barch. W. Armitage, o Gaer; ac wedi ded- 


wydd gydweithio yn yr anial o gylch pum- 
theg mlynedd, gorphenodd hi eì 
dawel, a gadawodd ef i alaru ar ei hol. Ŷn 


mis Hydref, 1811, wedi arosiad o mlyn- 
edd a'r hugain yn N csam, rhoddodd i 
y 6i of; dyblyg yno fel athraw a gweini- 
og; e dew!Swy ef ìi fod yn aroly ì 
athrofa obeithiol oedd newydd ei sefydlu y 
pryd hwnw yn Zeauf-sguare, Manceinion. 
r amser a dreuliodd yno a_ystyrid ganddo 
fel y rhan fwyaf helbulus a thywyll o'ì fyw- 
yd. Nid allai mewn un modd gymeradwyo 
rhai o'r trefniadau perthynol i'r sefydliad. 
Anhawdd yn awr fyddai dywedyd a oedd 
ddoeth iddo symud, o Wrecsam ai nad oedd. 
Yr oedd ei ymddygiad fel athraw yn rhoddi 
boddhad cyffredinol; ao fel gweinidog yr 
oedd yn cael ei barchu yn y dref a chan holl 
aelodau yr eglwys dan ei ofal. Yr unig 
echos o'i ymadawiad oedd ei ofid o eisiau 
gweled arwyddion eglurach fod ef weinidog- 
aeth llwyddianus. Wedi ymddatodiad 
athrofa Leaf-sguare, yr oedd rhai o'i gyfr 
eillion yn Ngwrecsam am iddo ddychwelyd ; 
8 darfu i'r ulleidfa yn New Windsor ei 
wahodd ìi selydl yn eu mysg, ond ni roddodd 
Tefnogiad lleiaf i un o'r ceisiadau hyn. Yn 
awrth, 1815, wedi gweinidogaethu am 
chwech Sabbath i'r gynulleidfa yn Nghas- 
newydd Mynwy, cydsyniodd a'u dymuniad 
taer ac unfrydig, symudodd i fyw a_ llafurio 
ym eu plith, a derbyniwyd ef yno gyda 
wer o barch & serchogrwydd. Yn y 
flwyddyn 1821 gwahoddwyd ef fwy nag un- 


waith y modd taeraf yr anrhyd- 
eddus Lady Bevan, i arol gn y sefy, iadau 
cenadol oedd ganddi yn Gower, sir Fo - 


y parch a'r anwyldeb mwyaf tuag at ei gy- 
meriad, a'r ymlyniad cryfaf wrth ei weini 


gynulleidfa, ei gym 


brif ysgolion America, trwy bleidlais un- 
frydig eì roddi yn ddoctor mewn duwinydd- 
iaeth, ond efea ddewisodd beidio arddel yr 
urddas; ai ddymuniad oedd na Wi gyfeill. 
rhyw gyfeiriad at neb o'i gyfeill- 
ion nan ohebwyr. n ystod y deng mlyn- 
edd diweddaf o'i fywyd, nid oedd yn gwbl rydd 
oddiwrth deimlo d o effeithiau y parlys. 
Yr oedd ei ddwylaw mor grynedi êl. nad 
allai ysgrifenu gyda chysur. i ddyfal 
weddi ar ei Dad nefol bob 


_ — — —_—__— —_— - —_— y ————— 


byddai iddo gael ei adael yn y byd i fod yn 


faich i'w gyfeillion pan yn analluog i gyf- 
lawni ei weinidogaeth; ao yn hyn caniata- 
wyd ei ddymuniad; parhaodd, er yn wan 
bron hyd ei ddiwedd ì allu pregethu ddwy- 
waith y Sabbath, ac unwaith yn yr OS, 
heblaw cynorthwyo cn y cyfarfodydd gweddi. 
Ar y pedwerydd dydd ar ddeg o Orphenaf, 
pan yn pregethu oddiwrth Esay li. ll, yr 
oedd yn amlwg ei fod mewn hwyl mor nef- 
olaidd fel y sylwodd rhai o'i gyfeillion ei fod 
bron a'u gadael hwy i fyned ì wlad well. Ar 
Sabbath. canlynol gan fod ei ill o 
anbrynmair yn gweini ei addoldy ef, 
pregethodd ef y nos yn addoldy y Bedydd- 
, yn y modd mwyaf bywiog a difrifol, 
oddiwrth Íisay lv. 24. Y nos v ener ar ol 
, unwyd arno gymeryd y gadair i 
lywyddu mown cyfarfod cenadol RA ns i 
Eglwys Loegr. Yn ngwyneb y cais hwn 
dewisodd yn foneddigaidd gael ei es ì, 
ond anerchodd y cyfarfod mewn modd hynod 
o serchus ao effeithiol X Sabbath ar ol 
yny cyno wyw yn y boreu gan gy- 
faill; ond yn wyr pregethodd yn fefus 
anarferol ar ddedwyddwch y gwaredigion, 
1 Cron. xvii. 20, yr hon oedd ei bregeth 
ddiweddaf. Nos Lun wedi hyny, ymddang- 
osai yn neillduol ddedwydd yn y cyfarfod 
eddi; ac ar y nos Fawrth, cadwodd gym- 
eithas grefyddol gydag ychydig o'i gyfeill- 
ion Cymreig ; derfynu yr oedfa hono, 
yr oedd, er yn hynod o wan, mewn hwyl 
mor hyfryd, fel yr oedd yn rhy anhawdd iddo 
orphen eì weddi. Yr ii yn bawb yn wylo 
dan ryw hiraethlawn deimladau nad oeddynt 
i weled wyneb eu hen gyfaill hawddgar mwy 
ar y ddaear. Wrth fyned ì orphwys y noson 
hono, dywedodd nad oedd yn teimlo yn gwbl 
mor iach ag arferol; ac yn foreu oeth 
aeth ei lysferch, Miss Hannah Armitage, (yr 
bon oedd wedi arolygu gofalon ei dŷ, a 
gweini er eì gysur yn y modd mwyaf tirion 
ac ymgeleddgar dros bedair blynedd ar ddeg 
i'w ystafell, a chafodd ef wedi cyfnew 
llawer; galwodd ei feddyg ì mewn yn ddi- 
oed, yr hwn a grybwyllodd ei fod yn bernu 
iddo yn ystod ï nos gael ergyd ysgafn o'r 
parlys. Arol hyn parhaodd dros wyth di- 
wrnod yn y dymer dawelaf, a gwên bron 
hau ar eì wyneb hyd foreu dydd Iau, 
Awst lleg, 1831, pan yr hyfryd odd ei 
ysbryd dedwydd ì ddwylaw ei Brynwr go- 
goneddus a ffyddlon. Nos Sabbath, M 28ain 
o'r un mis, anerchwyd cynulleidfa Mosg & 
hiraethlawn ar yr achlysur, oddiwrth S 
cvi. 15, Parch. J. Roberta, Llanbryn- 
mair. Ŷ Sabbath cyn ei farwolaeth, darfu 
i'r Parch. Mr. Dayvios, Pyr aia (yr hwn 8 
wein ei ofyn iddo, 
cedd ? Atebod gePAu i dmlo aim 
poên corfforol, ao y mae fy meddwl yn ber- 
aith ì 


iad a 
eì ddarlunio na 


161 


U 


— 





—_  X a ——————— 





mae'r Arglwydd dda iawn wrthyf—ec 
h fydd Arglwydd yn dda iawn wrthyf 
byth bythoedd, ; 

LEWIS, WILLIAM, oedd bregethwr 
gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. Brodor oedd 
O Glasinfryn, Mon. Nid oes genym hanes 
pa bryd y ganed ef; ond yr ydym yn cael 
iddo farw yn y flwyddyn 1821. Yn y flwydd- 
yn 1714, cafodd ei anfon ìi Adwy'r Clawdd ; 
ac w yno am ryw dymor, yr ydym 
cael iddo fyned i Dinbych, ac iddo fod Yn 
fendithiol ìawn yno, fod yn offeryn i 
ddiwygio y trigo ion oddìwrth ryw arferion 
annheilwng a berchid yn ormodol, hyd yD 
nod yn mysg crefyddwyr. Un arferiad oedd 
anfon eu dysgleidiau ymborth i'r pob-dai cy- 
oeddus i'w pobi ar y Sabbath. Efe a ddy- 
noethai yr arferiad gyda llymder mawr; a 
phan ofynid iddo pa fodd y gwnaent; efe a 
atebai yn ei ddull trwsgl ei hun, * ch 
efi'w grogi.” Yn y flwyddyn 1788, symud- 
odd i Fflint, er mwyn cael cyfleusdra i ym- 
drochi yn y mor. Cafodd anogaeth i bre- 
gefhu i'r trigolion tywyll arhagfarnllyd; a'r 

y cydsyniodd. Yr oedd W. Lewis yn 
ddyn cryf a gwrol, ao wedi gweled a phrofi 
llawer o erlid. Unwaith efe a safai ar esgyn- 
faino yn ymyl gwesty. Yr oedd o'i amgylch 
bump neu chwech o gyfeillion, a thyrfa fawr 
o elynion o'i flaen; a llawer o honynt a'u 
bryd ar allonyddu y cyfarfod, a baeddu y 
pregethwr. Taflai rhai geryg ar do y ty, fel 
y treiglent ar ben y pregethwr, neu y rhai 
oedd o'i amgylch. Yr oedd gan un arall hen 
badell rostio, y hon a gurai yr orchestol; 
a chan y trydydd ddwy gareg, y rhai a gurai 
yn erbyn eu gilydd, ac yn barod i'w lluchio, 
os byddai raid. Ond nid chydig a roddai 

ychydig o swn a 


daw ar y pregethwr, ac ni 
foddai ei lais. Daliodd ati bregethu, N 
hwythau yn parhau i dincian a churo nes 
gorphen ym oedfa. Nid oedd neb o'r crefydd- 
wyr yn dysgwyl llai nad rhuthr cyffredinol 
& wneid arnynt ar eu gwaith yn ymadael, 
gan yr olwg fygythiol a ffyrnig oedd ar y 
orf. Ond yn well na'u dysgwyliad a'u 
hofnau y bu; canys hwy a gawsant ymadael 
heb i neb dderbyn un niwed. 
LEWIS, TITUS, gweinidog y Bedyddwyr 
Nghaerfyrddin. Cafodd eì eni yn nhref 
ilgeran, sir Benfro, Chwefror 21, 1773. Yr 
oedd yn Bbir arch. Lawis Thomas, ei- 
nidog yddwyr yn owyr, sir Ben- 
fro. Ŷr dym yn deall oddiwrth, y dystiol- 
aeth a roddodd efe i'w frodyr a'i gyfeillion, 
ei fod yn teimlo cynhyrfiadau a thueddiadau 
ym ei feddwl at grefydd pan yn dra ieuanc. 
y ddeg 


er 
cymaint oedd nifer yr hudoliaethau oedd yn 
y byd, ac er cryfed oedd tueddiadau ei anian 





LEW - 


sei ac er ccyfrwysod oedd dichellion y 
yn, ym yn nerth ei Arglwydd 
rh rhag gyrthio ì ge anoosddeb allanol, ac 1 bech- 
odau gwaradwy wyddus. diau tuag ugain oed, 
ymwelwyd a'i yn fwy grymus ac 
effeithiol, a daeth ìi ddywedyd yn wirfoddol 
am bechod, ““ Y mae yn mn drwmimi.” A 
dywedodd wrth eglwys Dduw, “'Pa beth a 
wnaf?” Arydyddc Na o Fehefin, yn y 
flwyddyn 1794, cafod ef yn nghyd a deu- 
dde ar hugain ereill, eu derbyn yn gyflawn 
aolodaeth eglwysig yn Mlaenywaun. Gan 
fod yr eglwys yn gweled ynddo gymwysder 
i lanw cylch gweinidogaethol yn | O 
Duw, ni fuant yn hir heb ei gymell ì bre- 
gethu. " Felly rhwng pryder ac ofn dechreu- 
odd bregethu. Traddododd ei bregeth g YR 
af yn eglwya I Plaenywaun, a harhaod 


ffyddlon aith hyd lonawr, 17 d9, 
pryd y nc y ne duwy gyd ef trwy weddi ac arddod- 

dwylaw T henanai yn weinidog yr 
e lwys yn un, lle y derbyniwyd 


aelod crefy dol; a bu yn llafurio yno 
gyda diwy dd a llwyddiant am oddeutu 
bair blyn n niwedd y flwyddyn 1800, 
riododd “ T cnerch ieuanc dduwiol, o'r enw 
pea Havard, yr hon cdd ED aolod gyda'r 
ddwyr yn y Porthtywy Caerfyrddin. 
Bu Myn yn foddion i'w dawn i breswylio i'r 
dref bono, lle yr arosodd hyd ddydd ei farw- 
olaeth, Wediiddo ddyfod 1 breswylio i Gaer- 
fyrddin, , cymerodd arno ofal gweinido ethol 
8 yn ymgynull orth- 
E fs ond yr oedd yr undeb rhyngddo a'r 
a'r chwiorydd yn Mlaenywaun y fath, 
fel na a fynoni ymadael ag ef mewn un modd ; 
ac felly ni a'i Thwymu asant ì sddaw dyfod 
atynt gef ath eu cymundeb; yr 
hyn a Wnaeth da ffyddlondeb cyhyd ag y 
caniatawyd iddo iechyd a nerth, er fod y pell- 
der tua deg ar hugain o filldiroedd. Llafur- 
iodd yn galed m y gwaith mawr oedd ganddo 
i'w gyflawni. Teithiodd trwy Dde a Gogledd 
Cymru, gan ymweled a'r eglwysi, a phre- 
gethu efengyl Crist iddynt. Tre y 
Nghaerfyrddin, ifônodd ac 
argraffodd amrŵw lyfrau, y r. ai a fyddant 
yn yn drysor gw erthfawr nwylaw y Cymry 
mewn oesoedd i i ddyfod, Argraffodd rai er 
addysg a hyfforddiant i'r plant a phobl ieu- 
ainc, nghyd ag ereill. Cyfansoddodd ac 
odd amryw l au bychain ar bync- 
iau buddiol ac adeiladol, y rhai a ddarllenir 
da boddad hyd y dydd wn. Anrhegodd 
hefyd ei gydwladwyr â Geiriadur g 
a Seisneg, yr hwn yn ddiau ydd wedi bod o 
wasanaeth mawr ì'r C Mewn cyd- 
weithrediad a'r _ Parchedi gion Christmas 
Evans a Joseph Harris ( Gomer), cyfieithodd 
i'r Gymraeg Esboniad Dr. Gill ar y Pedair 
lfengyl, ac ar lyfr yr Actau; gan fwriadu 
parhau hyd ddiwedd” y y Testament  Nowydd ; 
ond bu ei farwolaeth yn foddion i'r aith 
sefyll ar ei haner y pryd hwnw. Hefyd ys- 
grifeng ac argraffodd “' Hanes Prydain 
awr;” a dios genym fod y llyfr hwn yn 
rofì fod yr awdwr yn meddu trysorfa o sdrunwydd 
bodaeth gyffredin gyffredinol, yn gystal a medrusrwy 


162 


LEW 


— —  _—_—_—__ _ .  . . . _— — 








ì osod llawer o o hysbysrw dd. mewn m ychydig 


o le. wn yn yfr mor werthfawr, 
fel y mae ail hya ad o hono o wodi dyfod 
allan yn ddiweddar, dan olygiaeth Dr. Em- 
da Jones. Cyfieithodd gn ar y “Cy- 
lybiaethau.” _ Argraffodd gesgliad dao 
au, a Thestament Newydd chan, 
gydag ychydig nodiadau ar odre ael. B 
yn ymwneud a dadl bedydd; a dywod 
Jones, awdwr “ Hen y Bedyddwyr,” mai 
y bai mwyaf hwn ; peidio 
canlyn hen reo a*i y Rhufeiniaid 
gf ortitor in ôd sd 8uaviter in a o. 
rymus yn y peth, ond tyner yn y neu 
d. Methodd Mr. TLewis yn sicr 
yn yn; canys defnyddiodd ymadroddion 
Tad oeddynt yn ddigon boneddigaidd, yr hyn 
dd arferiad rhy gyffredin wrth ddadleu. 
Eto y ir yw, nad yw un pwnc yn cael ei 
gada au wrth ddefnyddio geiriau caledion 
l'w amddiffyn. Yr oedd holl hyfrydwch ac 
awyddfryd Mr. Lewis mewn darllen a 
gweddïo, myfyrio a phregethu. Byddai yn 
aml yn eistedd tua dwy ar bumtheg o oriau 
yn chydig f yn eì fyfyrfa, heb fyned allan, ond 
ychy funydau i gymeryd ei ym borth ; yT 
ddwyn a ên, yn ol barn llawer, yn foddion i'w 
mor fuan i borth marwolaeth. Er 
na Vn ei i ddydd ond ei yn eto th waith 
mawr, ac ur oed cyffelyb adau a'i ddi- 
wydrwydd raiadr yn gyffelyb. Fel gwei- 
nidog, yr oedd yn llawn aiddgarwch gweith- 
r; a phob amser yn llamu dros anhaws- 
erau ; ac ni wnai gwrthwynebiadau cryfion 
ei lwfrhau, na pheri iddo laesu dwylaw. Ei 
dd-wers wastadol oedd, ''Na ato Duw 


nt, 


i mi ymffrostio, ond ynan nghroes ein Har- 
glwydd Iesu Grist.” Yn ynyddoedd di- 
weddaf ei oes, bu yr egl W 


gweinyddai 
yn ofidus o eisiau cael mwy cyflous ì 1 
addoli Arglwydd y. lluoedd, o herwydd fod y 
capel yn ll yn Nnda yn rhy 
fychan i addoli, od y dawyr yn 
uosogi, Modd ymae ychydig. wythnosau 
cyn marwolaeth ewis, cafwyd tir cyf- 
leus i adeiladu addoldy, yn gystal a thir i 
gladdu. Yr wythnos cyn ei farwolaeth 
awyddus am weled eithredoedd 


eyn iad y tir b d, 
pryniad y tir wylledig ieu gwneu 
yr hyn a gaf, gafodd. yr osdd. ei iechyd wedi 


gwanhau i ì raddau mawr yn y pum mlynedd 
olaf o'i fywyd; ond er y cwbl yr oedd yn 
ffyddlon, a llafuriodd Am ng ngwin- 

dyn 1811. 
naliwyd yn 
'r flwyddyn 


parhau yn fly 
lan Crist hyd ddechreu y flwy 
Yn y cyfarfod trimmisol a 
Nghwmifor, ar R dydd cyntaf o 
gy ybwylledig y regethodd Titus Lowis ei 
regeth olaf, oddiar r Dat. xxii. 21, “ Gras ein 
Harglwydd Iesu Grist fyddo gy da chwi oll, 
Amen.” Ni bu yn alluog 1 bregethu o'r 
dydd hwnw allan, ond gwanychai o ddydd ì 
ddydd; a threuliodd ymaith heb oddef fawr 
oboen. Crist oedd testun melus ei weinido 
aeth yn y byd; ac efe oedd Craig eì iach- 
awdwriaeth yn ei ddyddiau olaf. Ar y dydd 
cyntaf o fis Mai, 1811, hunodd yn dawel yn 
nghol yr iachawdwriaeth, pan yn 38 mlwydd 
oed, gan adael priod a phedwar o blant yn 





163 LEW 


— U——— —_  . ._. . . 





LEW 
myd y gorthrymdorau arei ol. Canlynwyd 
ef yn y gwydd weinidogaethol gan y Parch. 
D. D. Evans, mab y diweddar Barch. David 


Evans, Maesyberllan; yr hwn a ddechreu- 
odd ei yrfa weinidogaethol ar ddydd agoriad 
yr addoldy ; a bu yno hyd ddiwedd y flwydd- 
vn 1827, pryd y symudodd i Bontrhydyrynn. 
Wrth gloddio bedd Mr. Lewis, cafwyd careg 
fawr yn y tir, yr hon a fu yn destun llawer 
iawn o ymddyddan ar y pryd; ac y mae hi 
wedi eì gosod yn y sylfaen dan y gongl ddwy- 
reiniol o'r adeilad. 
LEWIS, EVAN, oedd un o hen bregeth- 
y Trefnyddion Calfinaidd yn sir Dinbych. 
1d oes genym hanes pa bryd y ganwyd ef, 
na pha bryd y bu farw. Oof genym fod 
mewn cyfarfod misol unwaith, pryd yr oedd 
yr hen frawd Evan Lewis yn pregothu y nos- 
on gyntaf; a chafodd well hwyl nag, arfer. 
Wedi mynod i'r ty o'r capel, ebe William 
Edwards, Ty'nyddol, (hen bregethwr arall), 
“Evan, chwi a_ bregethasoch yn lled dda 
heno, ond fod y bregeth yn lled hir. 
ebe Evan Lewis, “nid oes gan rai yr un 
ffordd i fesur pregeth ond ar eì hyd.” “* Wele 
hai,” ebe William Edwards, a dyna'r cyfan. 
Byddai yr hen bobl gyda'u gilydd mor onest, 
ac efo mor frawdol, fel y byddai yn hyfryd- 
wch mawr i sylwi arnynt a'u clywed. Yn 
Llynlleifiad y diweddodd Evan Lewis ei yi 
ddaearol. Pregethodd lawer, ac yr oedd yn 
pregathu yn dda iawn. Yr oedd yn dduw- 
nydd gwych. Ceid pethau wrth ei wrando 
na cheid gan nemawr neb ond efe. Ac er 
iddo gyfarfod a llawer o flinderau trwy roddi 
cam chwith, nid oedd parch ei frodyr a'i gyf- 
eillion wedi lleihau dim tuag ato. Yr oedd 


nddynt gymaint o olwg arno yn ei ddydd- 
fin olaf a fu ganddynt erioed. Ceid gan- 
ddo ambell sylw rhagorol. Ond y mae wedi 
blaenu i'r wlad sydd well i fyw. 

LEWIS, DAVID, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Llangloffan, a aned tua'r flwyddyn 
1415. Cafodd ei dderbyn yn aelod yn eglwys 


offan yn 
duw- 
dawn 
i ddiadau yn fawr- 
yn fyddlon yn ol y doniau 
. Gorphenodd ei yrfa ar y 
ddaear yn y flwyddyn 1799, pan oedd yn 
84 mlwydd oed. 
LEWIS, MORGAN JOHN, oedd y gwei- 
nidog cyntaf a fu yn y New Inn, sir Fynwy. 


Nid oes hanes pa bryd y ganwyd ef, nac yn 
mha le, ond iddo gael ei ddychwelyd at yr 
Arglwydd dan weinidogaeth Howell Harris, 


Trofeca; ac felly efea lafuriodd yn deithiol 
am lawer o flynyddoedd gyda'r Trefnyddion 
Calfinaidd. Yr oedd Mr. Lewis yn wr da a 
duwiol iawn, ac yr oedd yn meddu ar dalent- 
au helaeth i gyflawni eì swydd. Wedi iddo 
lafurio am bumtheg mlynedd yn yr eglwys 
yn New Inn, penderfynodd yr eglwys roddi 
gelwad iddo i weinidogaethu iddynt; a'r hyn 
y cydsyniodd yntau. Felly ar ddydd Llun 


y Sulgwyn, yn y flwyddyn 1758, ull- 
odd yr holl aelodau yn nghyd i'w” urddo 
fugail arnynt. Wedi darllen rhanau o'r gair, 
canu, a gweddïo, adroddodd y pregethwr 
rynodeb o'i gredo ar gyoedd yn y gynull- 
eidfa. Ar ol hyny gofynwyd am arwydd gan 
y gynulleidfa, trwy godiad deheulaw, i ddy- 
nodi eì dewisiad o hono i fod yn weinido 
dros Grist ìi eglwys New Inn, ac ìi gymery 
oL gofal yn NN Arglwydd. Treuliwyd y gwo- 
ddill o'r dydd mewn ympryd a gweddi, gan 
daer erfyn ar i gymeradwyaeth gael ei roddi 
megys Sol wrth yr hyn a wnaed; ac i gawod- 
ydd bendith ddisgyn ar y pr hwr a'r gyn- 
ulleidfa.. Dywedir fod Mr. Lowis yn Grist- 
lon gwir ostyngedig, a bod ei ddifrifoldeb yn 
na ch in, gan na chlywyd o hono 
braidd un amser yn chwerthin. Fel pre- 
gethwr, ystyrid ef yn fwy ei gymwysderau 
na'r cyffredin o'i frodyr; mwy eì wy eth 
dduwinyddol, 8 mwy ei fedrusrwydd a'i hy- 
awdledd i gyfranu gwybodaeth i eroill; fel 
ag yr oedd yn sefyll yn un o'r dynion enw- 
acaf yn ei ddydd, a'r mwyaf amlwg yn y 
weinidogaeth. Efo a fu yn offeryn i ddwyn 
llawer o eneidiau at yr Iesu yn y gymydog- 
aeth. Tra bu ef yn gweinidogaethu yn New 
Inn, teimlodd yr holl wlad i four mwy neu 
lai oddiwrth ei weinidogaeth. Ymgasglai 
dynion o bumtheg milldir o bellder i wrando 
arno. Ond ni chafodd oes hir; a rhoddwyd 
terfyn ar eì wasanaeth i eglwys Dduw mewn 
modd a ymddengys i ni yn dra anamserol; 
amgylchiad ag y mae yn anhawdd gwybod 
paham y caniatawyd iddo gymeryd ile gan 
yr hwn y mae'r agoriadau yn ei law. Bore 
“ Sabbath diweddaf y bu yn pregethu yn 
sew linn, efe a aeth i bregethu yn yr hwyr 
i dy fferm rhwng Pontypool a Blaenafon; a 
lletyodd y noson hono yn y ty lle buasai yn 
progothu. Dranoeth yn lled fore, cyn i Mr. 
wis godi, wele y boneddwr ag oedd yn 
berchen y tyddyn yn ymddangos, a rhyw 
fath o swyddog milwraidd gydag ef; a chan 
gyfarch gwr y ty, efe a ofynodd, “' Pa le mae 
y pregethwr fu yn cadw cwrdd yma neith- 


iwr?” “O, Syr,” atebai y , “* y mae efe 
yn y gwely.” “ Rhaid ìi mi gael ei weled,” 
ebe 1 neddwr; y mae arnom eisiau - 
ddyddan ag ef.” “' Mi af fi, ynto, i'w alw ì 


lawr atoch,” ebe gwr y ty. *O na, ni raid 
i chwi,” ebe y boneddwr, “ni a awn ato ef 
i'w ystafell.” Gan mai efe oedd perchenog 
y tyddyn, ni thybiai y tyddynwr yn gymwys 
ei rwystro; eto yr d yn teimlo yn fln 
lawn, rhag fod drwg yn cael ei amcanu i'r 

thwr. Ar yr un pryd, barnai fod hyny 
yn draannhebyg;; a chamataodd iddynt fyned 
1 . Wedi myned i mewn i'r ystafell, 
tynodd y milwr ei gleddyf, a safodd wrth y 
gwely uwchben y gweinidog, yr hwn oedd 
yn cysgu ; a chan godi y cleddyf efe a waeddai 
allan, “* Heretic, deffro.” Ar hyn deffrodd y 
gwr duwiol; a'r olwg gyntaf a welodd oedd 
milwr a chleddyf noeth wedi ei godi uwch ei 
ben, fel un ar fedr ei ladd ynyfan! Yr 
oedd yr olwg mor arswydus, ac yn ymrithio 
o'i flaen mor ddisymwth, a hyny ar ei waith 


LEW 





yn deffro o'i gwsg, a chyn iddo gael amser i 
ymresymu ag of a hun, chwaithach a'i olyn- 
lon, nac i ymgadarnhau ì gyfarfod y brofed- 
igaeth ; fel y gallem ddysgwyl, os oedd teiml- 
adau dynol gan y pregethwr, yr oedd yr 
olygfa yn ddigon i ddyrusu ei synwyrau, a 
gyru einaturo'ille; ac felly y bu. Syrthiodd 
arno fath fraw a dychryn, nes dyrusu ei syn- 
wyrau. Ac er iddo gael ei adferu i raddau, 
eto ni ddaeth yn alluogi bregethu. Ymoll- 
yngodd ei natur, ac nì bu m do nerth mwy- 
ach. Bu am ysbaid blwyddyn wedi hyn, 
ond yr oedd ei gysur iddo ei hun, a'i ddef- 
nyddioldebi ereill, wedi eu colli yn llwyr. 
O ran ymddangosiad, y gelyn a gafodd yr 
oruchafiaeth; New Inn a sir Fynwy, ïe, a 
Chymru oll a gafodd y golled. Bu farw 
nghanol ei ddyddiau, wedi asariaethu 
achos yr efengyl mewn cysylltiad a'r Trefn- 
yddion am 15 mlynedd; a 15 mlynedd wedi 
yny yn eglwys Annibynol New Inn. Yr 
oedd y fath ragfarn y pryd hyny yn erbyn 
crefyddwyr, fel y gallasai mawrion y wlad 
anturio cyflawni unrhyw sarhad arnynt, heb 
un perygl y gelwid hwy ì gyfrif; ac yn enw- 
edig gan nad oedd neb yn mysg y crefyddwyr 
eu hunain yn meddu cyfoeth; a llai na hyny 
o duedd ynddynt i ymyraeth a boneddw 
eu gwlad trwy ith. Mwy dewisol oedd 
ganddynt oddef cam, nag amddiffyn eu hun- 
ain trwy gyfraith. Barnent mai eu lle hwy 
oedd bod yn oddefol, fel y gallent (rwy hyny 
“' ostegu anwybodaeth dynion ffolion.” Nid 
oes son am yr erlid ar ol hyn; pa un & 
fu rhyw sylw cyfreithiol ar nm achos aì peidio. 
Y mae'r hanes yn hyn yn ddiffygiol; y mae 
yn naturiol dysgwyl na oddefai dialedd iddynt 
WU gyn nad oeddynt amgen na dynion 
wruddiog. 


LEWIS, MORGAN, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Owmbach, Morganwg. ed ef o 
rieni parchus, yn Cilcwm, ger Llanymddyfri, 
yn y ddyn 1801. Ond pan drn ieuano 
gymudodd i weithiau Merthyr, lle yr arosodd 


annuwioliawn. Dylyn y lluaws i wneuthur 
drwg oedd ei hyfryd 
gwelodd Duw yn d. 


wrando y gair yn cael ei bregethu y 
Trefnyddion Calfinaidd yn y dref Yn mhen 


yddw 
Yn fuan ar ol hyn 
eglwys a'i changenau; ac yr oedd iddo air 
Yr oedd yn n 


da gan bawb. archus gan yr 
eglwys a'i gweinidog. Yr oeddynt hwy yn 
ei hoffi ef, ac yntau yn eu hoflì h au. 


Yn mhen amser cafodd alwad gan yr oglwys 
ìlldir o 


nd o 


164 





LEW 


mhen tua dwy fl edd, &o ymse dlodd 
Mhenrh Goeh, er Abertei , lar aroeodd 
amryw flynyddau yn dra chysurus & - 
ianus. Yn y lle hwn y dechreuodd blodau 
ei weinidogaeth ymagor, fel yr yn 
eì ystyried yn bregethwr daa chymeradwy. 
Pan yn Mhenrhyn Coch, efe a briododd ferch 
ieuan6 gyfrifol yn Merthyr. O herwydd 
rhesymau digonol ymadawodd oddiyno i Sa- 
lem, Llangyfelach, Morganwg; ac oddiyno 
i'r Cwmbach, Aberdar. Yn ylle hwn efe & 
bregethodd yn ddiwyd am ychydig flynyddau; 
ac yno y gorphenodd ei yrfa ar y 19eg o Or- 
phenaf, 1849, yn 48 mlwydd oed, gan adael 
nod a hodwar o lant 1 alaru ar ei ol. 
ef yn y fynwent myl 
addoldy. Yr oedd Mr. Lewis Tm ' Gristion 
da, ond nid heb ei golliadau mwy nag ereill. 
Aeth i wlad lle na ddaw llygredd na gelyn 
i'w flino mwy. Yr oedd yn bregethwr der- 
byniol. Er nad oedd yn sefyll yn y rhes 
flaenaf o bregethwyr, eto yr oedd yn gymer- 
Tyn 2. defn ddiol yn llaw Duw i droi llawer 
l'r ffydd. Yr n ddyn cymwynasgar, 
ao yn gyfaill o ymddiried ; or eí fod yn swrth 
ac afrywiog eì dymer weithiau, eto byddai 
m hawdd ganddo gydnabod ei fai, a diwygio. 
nd efe a R farw. 
sd PWIS, WILLIAM, Ayblomalhes), Tre- 
; & aned yn wyddyn 178, mewn 
bychan ar dir Godredowi, yn mhlwyf Tre 
lech Ar Detwe. Wedi cael eì fagu no am 
c au, symu: ei ì dy ar 
Îan Y bewi.| Efe oedd yr ieuangaf o bump o 
blant—tair merch a dau fab. Efe hefyd oedd 
y diweddaf a fu byw o'r pump. Un bychan 
o gorffolaeth ydoedd nes oedd rhwng tair a 
chwech ar hugain oed; ac yna megys yn 
ddisymwth tyfodd yn glamp o fachgen cryf. 
Wedi bod gartref am rai blynyddau, aeth i 
wasanaeth at amaethwr yn y gymydogaeth, 
lle yr arosodd hyd onid oedd rhwng chwech 
a saith ar hugain oed, pan ddaeth adref i 
ddysgu y gelfyddyd o saer maen, Ne hon 
oedd celfyddyd ei dad; yr hon a ddylynodd 
hyd onid oedd yn tynu yn mlaen mewn 
dyddiau, ac yna rhoddodd hi heibio, am fod 
ganddo ddigon o fodd i'w gynal yn gysurus. 
sgrifenodd W. Lewis lawer iawn i'r cy- 
oeddiadau misol Cymreig, megys y J)rysorfa 
Gynulleidfaol, Seren Gomer, &c.. Yr oedd 
yn ddarostyngedig i atal dywedyd i raddau 
elaeth, pe amgen gallasai gyflawni cylch 
mwy uchel o ddefnyddioldeb. Pan ydoedd 
mewn gwasanaeth, dangosodd awydd cryf at 


| ddysgeidiaeth ; pob awr a allai hebgor, byddai 


yn wastad gyda'i lyfrau. Weli dyf,d adref 
ì ddysgu ei geltyddyd, yr oedd ganddo fwy o 
amser. Treuliodd lawer hir nos gauaf a nos- 
weithiau ereill, i ymdrechu cyraedd addysg. 
Ar y cyntaf yr oedd rhifyddiaeth fel yn brif 
gangen ganddo ; ac wedi dylyn hon am dro, 
trodd at bethau ereill, me,ys hanesiaeth, &c. 
Gellir dywedyd am dano, eì fod yn meddu 
cyneddfau eneidiol cryfion. Yr oedd ei gof 
yn rhagorol; yr oedd yn sicr o gofi> yr hyn 
a ddarllenai, a glywai, ac a welai. Yn mhen 
ychydig wedi iddo ddyfod adrefi ddysgu ei 


LEW 





_ 


d, derbyniwyd of aelod yn Ngha- 
Pel -y-Greig Tru ech; a pharhaodd i harddu | gên 


ei broffos y diwedd. Yr oedd wedi sy- 
mud i Gae Gaayrddin rai blynyddau oyn dd; | fs 
ng gymeryd yn das Fy ac yno hefyd y bu 
d oed; a chladdwyd ef 

wrth. Gâr I Heol “wet. 
LE ,. SION ROBERT, a anwyd yn 
mhlwyf Llanaelhaiarn, gerllaw olynog Fawr, 


yn Arfon, yn y fl dyn, 1751 nw ei dad 
oedd Robert ddid An â'i enw yntau us 
ion 


John, neu fel y gelwid ef yn 
Roberb Lewis. Cafodd un o bre gethau 
hyglod Howel Harris y fath effaith a arno, ìi 

y penderfynodd adael ei fro enedigol, a myned 
Yf- 


eca, er ymuno a'r dei 
iesid da Hwnw, & bod yn aelod 


o gan y 
ffyddlon o honi holl ddyddiau ei tywyd. | O 
“ Ymaith a yda ae efo, mU elltydd a 
thrwy goedyd onydd a chreigiau, 
heb orphwys na dydd na nos, nesc d 


dait h dd ddod 
Dyd Y oedd Mr. Harris yn hi eyn i areith! 


a ï yt ym ri Yw ddysgyblion 
myned o fenyn i'w priodol orweddleoedd, 
Ond oblegyd fod yr hin yn anarferol o frwd, 


a'm lludded inau yn fawr, mi a 
gwan cnd y gwr parchedig 8 yn y i UN A 
wnw, efe ad olefodd a'i wn nerth,.. — bL 
bobl! a welwch chwi! dyma'r cythraul wedi 
yLobg o'r Gogledd i'r lle nadd hwn i 
” Gan nad pa un ai o herwydd yr 
anerchiad hwn, neu ynte o h erwydd dd rhyw 
ddamwain arall y wodd efo Dro feca, 
gwyddom; ond îe y y bu yn mhen y chydig 


wythnosau, yn es eì hun, he 
lhd na didor. Âr eì ei d| ychweliad i Llanael- 


haiarn, ymunodd mewn  ymdeithas chy- 
dig o Drefnyddion, y rhai A arferent g y 
arfodd cyfrinachol mewn ty anedd, nì 
mhell o dy ei dad. A chan y cyfrifid "ef yn 
uwch o'i a En ddau mewn, bodaeth na 
neb braid ardal, a'i fod yn ddyn o 
fywyd diohlynai d a diar; oedd, derbymwyd 
ef gyda llawenydd. Nid hir y bu yn aelod 
cyn i'r frawdoliaeth farnu ei fod yn feddianol 
arddawni hori yn gyoeddus, a chafodd 
anogaeth i ymaflyd yn y gwaith yn ddiym- 
teim! a yddylodawHdd by byu Sa bw ans 
mlwn yn ddy ysu na bu efe 
erioed yn bregethwr rheolaidd, fel y dywedir, 
ond ond math o y gynghorwr; a'r horion a 
roddai yn &u u yn hyfrach er dadymchwel 
ofergoelion yr oes, yn nghyd a'r arferion on di 
les oedd yn u y pryd hwnw gn mh 
braidd bo yn y tir, megys chware 
droed, y cardiau, interludos, nosweithiau 


mr &o. anog eì wrandawyri ì dreulio 
ganddy i i'w heb gor ddy 
darllen y nn Gais Fon idy enu, & thau fel. 
hyn, yn nag at nn, êc. Âi mawrion yr 
y alwai i efo sylw. Oblegyd rhyw 
gwiw eu cofnodi yma, 
haodd « efo aelod o'r cyfundeb a anwyl by hyd 
ddiwedd ei oes; ond er hyny parhaodd yn 


wrandawr cyson arnynt, ac yn noddwr ffydd - 
lon, nid yn unig iddynt hwy, ond hefyd i'r 


165 


LEW 


—— eu au — 








MU — —_ M“ 
Dedyddau” yr agored 1 bcb a'r gaid, 


w y gweinidog yr 

a a ddygwyddai ddyfod i' ardal y cy- 
ddai, a hyny mewn amser nad edrychai 

nab braidd arnynt ond â llygad gwgus. Yn 
mhen ychydig amser wedi eì ddychweliad o 
Drefeca, gafaelodd, rhyw afiechyd yn un o'i 
goesau, yr hyn a'i lluddiodd rhag dylyn ei 
alw am gryn. enyd; ond wedi iddo 
uym cafodd ar ei f 


odd Tyn da, “Yn eê y buoch chwi yn 
seryddiaeth » ? Ar fryniau alynog, 

tyrn iwydd Regob,” eb ' ebeyntau, ““ wrth 

ofaid fy nhad, ao Wyth ymofyn am dan ynt 

pan y o eiliornent. ” ddygodd yr esgob 

yn dra n tuag ato; ac ar ol talu y swm 

edwyn Er cafodd ei ryddhau o u ei 


SL no fod yn dra defnyddiol—ao iddo 
eibio 


rd gwelodd i a To 


medd yny, gw 
medd dan y ydy Lled” da blasus 
meddu dawn pry: u 8 
yn y mesurau rhyddion, ao Ti defnyddiai 
yn sylltiedig agoe â phob peth a wnal, Wr! 
yddai congl Us dalen wag 
rhagymadrod 1 neu yn niw 
efe a'i llenwai â phenillion, Y mM cynal 
& oeddodd u Pa “ Bhai H ue 
wyd yn nghyd er ano ddanw 
dang, San. Yr ai nia aa, yn 
gos yw'r en newy yn 
nghyd a difrifol anogaeth i ymofyn am am dani. 
Argraffwyd yn y Bala, gan John Rowland, 
dros John Roberta.” Y ryd dd, “ Drych y 
Cristion, neu gadwedigo wedi ei dad- 
guddio, mewn ymddyddanion. 1. Rhwng 
y Oarwr a'r Oym TO, i'w gymell i addoli Duw 
ydi dwn mae iodd yn gweled ei OL. 
oy ur sydd yn gw ei an- 
oedi y 3. Rhwng Tew Hi r Phariseaid, 
i argyoeddi y rhagrithiwr yn pwyso ar 
ei waith ei hun. 4. Rhwng Iesu a'r cred- 
amheus, i i gysuro y gwir Gristion.” Y 
nalwerydd, ymnau, neu Ganiadau er 
mawl a gogoniant i Dduw ; yn cynwys och- 
eneidiau, gruddfanau, ym u, a bu- 


ddugoliaethau y rerinion, wrth ymdeithio 
tua'r bywyd.” umed, ““ Geirlyfr Ysgry- 
thyrol; neu dor, yn dangos arwydd- 
ocad y rhan o eiriau ac yn dawyd 


yn yr Hen Destament a'r Newydd. ” Yn mae 
yn ei ragflaenu at y darllenydd a thri thu- 
dalen, yn nghyd ar d i'r llyfr, 
ar fesur cerdd; a che d rol ay wyd 
cynwys 32 o benillion, ar : Ardd, 
yr Ysgrythyr Lan.” Y chweched, graa. 
iadau preswylwyr y llweh, I neu H Uu ao 
Odlau y gwa ion o wlad el i Gaer- 
salem Newydd.” Y “ Arithmetic, 





LEW 


— — —— — — —— —  —— ce 


neu Rifyddeg, yn gosod allan sylfaenau ac 
Petarforiad Rhifyddiaeth mewn gang- 
enau; a Mesuriaeth yn helaeth wrth y llu- 
osogiad deuddegawl, y degranau, a'r sliding 








rule; gyda darluniadau ac addysgiadau cy- 
mwys i'r unrhyw. da'r wybodaoth gy- 
ffrodinol ag ydoedd John Roberts wedi ei 


chasglu iddo ei hun, bu am flynyddau yn 
Mon, mewn galwad mawr i fesur llestri, 
llongau, muriau a phenau tai, coed o bob 
math, &o. Yr oedd efe yn meddu ymddiried 
y bobl, ac yn un o honynt, ond yn uwch 
mewn pob bodneth o'i ysgwyddau i fyny 
na hwynt da chydnabyddid ef felly. Os 
byddai dadl rhwng neb a'u gilydd am fesur- 
iad a gwir werth gwaith, cyfeirid ì Gaergybi, 
at “Shon Robert Lewis,” er tori y ddadl; 
ac yn gyffredin boddlonid y ddwy blaid. Yn 
wìr, ystyrid of, fel y dywedasom eisoos, fel 
oracl gan y cyffredin, am agos bob peth yn 
eì oes, cysylltiedig a thrafodaeth dynion a'u 
gilydd. Ond y prif orchwyl a wnaeth—ac 
yn hyn yr oedd yn orgampus a chywir— 
ydoedd ei Almanaciau, neu ei “' Gyfeillion,” 
fol y gelwid hwynt. _ Bu y rhaihyn yn dyfod 
allan am beda.r a deugain o flynyddau yn 
olynol. Yr oedd ei ffraethder yn ddiarebol. 
Gwelwyd hyny yn ei atebion ì Esgob Ban- 
r; ac y mae amryw esiamplau ereill ar 
fa chadw, fel y dywed yr hen bobl. Go- 
ai rhyw offeiriad iddo unwaith, “ Yn mhe 

le ibl y ceir cefno i gynal ' Seiat 
Fiol au an feddwl cymdoithasfnoedd, neu 
gyfarfodydd misol y Trefnyddion Calfinaidd. 
Atebodd yn ebrwydd, ““ Bydd hefyd o newydd 
loer i newydd loer, aco Sabbath i Sabbath, ì 
bob cnawd ddyfod i sefyll ger bron yr Ar- 
lwydd ; ac y mae y lloer yn newydd yn 
ffsol, fel y dywedwch pen y gweloch hì gynt- 
af ar ol y newid, “Dyna leuad newydd?” 
Dywed ei fab ei fod ar un o'i helyntion trwy 
siroedd y Gogledd, yn sefyll ar bont, canfu 
ddyn cyfeirio tuag ato; yr hwn wedi ei 
gyfarc a ddywedodd wrtho ei fod ef yn wy- 
odus yn y ddorion ll, ac y medrai 
ddangos pa anffodion a ddygwyddent iddo, a 


rhoddi y cyfryw ghorion fel y gallai ochel 
pob perygl, a'r cyfan am swllt. Pan glybu 


gair,” meddai eì fab, 


ynddo—d 
nhad—a bwriodd ef 


yr hyn 
th.” “Ychwanega Mr. Roberts eto— 


lais wedi anhwyluso; a chan fod fy nhad yn 
medru y gelfyddyd o drin y irianau, 
anfonwyd am dano i'w eirio. Cyfrifid 


y foneddiges yn un gybyddlyd a_ chrintach- 


166 





LEW 
lyd, ac yn un nad arferai roddi digon o ym- 
borth i'r rhai a'i gwasanaethai. Wedi rhoddi 


awrlais mewn hwyl, cyrchwyd fy nhad 
l'r neuadd at y gwasanaethyddion i gael ei 


giniaw. Ac wedi i'r cyfan a ddodasid ar y 
wrdd ddiflanu, daeth y fenyw i mewn, a 


chan edrych ar fy nhad, dywedodd, “ John, a 
gawsoch chwi ddigon ” chodd yntau 
arni hithau yn lled yd, * Digon, 


meddai, “do, Madam, mi gefais ddigon ì 
newyn oddiar ei nyth. Ewein t Pab 
yr, ond cynwysfawr hwn, gael y fath effaith 
ar y foneddiges, fel na chlybuwyd cwyn byth 
mwy yn ei phalas o herwydd prinder ym- 
borth. Denwyd ef unwaith gan un o'i gyf 
eillion Gwyddelig i addoldy Pabyddol, lle y 
canfu dyrfa fawr yn ymgynulledig, oll yn 
dra defosiynol a'u gwynebau tua'r dwyrain. 
Cydffurfiodd yntau. -Ond wedi bod yr 
ystum hono am ysbaid maith, cododd ar ei 
draed yn nghanol y gynulleidfa, a phenlin- 
iodd eilwaith, yn groes i bawb, a'i wyneb 
tua'r gorllewin. En ill synedig a erfyn- 
iodd arno ddychwelyd i'w ystum blaenorol. 
“ Na, na,' meddai yntau, “ dysgwyliais ddigon 
o hyd am oleuni o'r dwyrain, ond nid oedd 
dim; mi a droaf gan hyny, i edrych a oes 
gobaith o'r gorllewin. Anogodd y 
parchedig oedd wrth yr allor yn gweinidog- 
aethu, y gynulleidfa ì ymdawelu; canys yr 
oedd yr annrhefn yn inol—* gan fod 
rhaid,' meddai, “fod y fruan a blygai felly 
allan o'i bwyll.” Gallem dybio, er fod John 
Roberts yn anghysylltiol â'r Trefnyddion cyn 
diwedd e1 oes, ei fod yn dra pharchus o hon- 
ynt, ac mai Calfiniad doedd. ei olygiadau 
athrawiaethol; o leiaf dyna ellir gasglu oddi- 
wrth ei ysgrifeniadau; ond crybwylla Mr. 
W. Thomas, Caergybi, y byddai yn amser y 
dadlu mawr, ar ddyfodiad y Wesleyaid Oy- 
mreig ì Fon, yn ymbleseru dadlu gyda'r 
ddwy blaid. Os dywedai un mai Calfiniad a 
fyddai, Arminiad fyddai John Roberts; ond 
ond os Arminiad yr addefai un ei fod, Cal- 
finiad fyddai yntau; a dywedir y rhoddai 
Galfiniad i lawr âg Arminiaeth, ac Arminiad 
i lawr â Chalfiniaeth; neu yn hytrach, yn ei 
ffordd gyfrwys ef o ddadlu, a chadw ei hunan 
heb i'r naill na'r llall wybod beth ydoedd. Ar 
y cyfan gellid meddwl mai math o rydd-dyb- 
1wr ydoodd y rhan ddiweddaf o'i oes, o bellaf 
da golwg ar bynciau duwinyddol yr oes. 
diwedd y flwyddyn 1803, canfyddodd 
argoelion amlwg fod ei babell briddlyd 
gwanhau; er hyny cyfansoddodd “ Gyfail” 
am 1804; ond nid heb Yn 
niwedd hwnw gosododd y llinellau can- 
ynol:— 


“ Ffarwel gyfeillion mwynlan, 
Yngyfanolligyd; 

Eich anerch mwy nis gallaf, 
Tra byddaf yn y byd ; 

Mae fy synwyrau'n darfod, 
Hawdd imi wybod hyn ; 

Ac mae y dydd yn nesu, 
I'm claddu yn y glyn.” 


Bu farw Medi 19, 1806, yn 75 mlwydd oed, 


LEW 








gan adael ei gymhares, yr hon a fu yn ym- 
geledd gymwys iddo am yn agos i ddeugain 


mlynedd. O 

LEWIS, LEWIS, oedd weinidog y Be- 
dyddwyr yn y Glasgoed, sir Fynwy, lley 
trigianai hyd ddydd ei farwolaeth. Yr oedd 
yn aelod o eglwys Blaenau Gwent; yno hefyd 
y dechreuodd bregethu. Yn y flwyddyn 
1816, cafodd ei ddewis gan pglwys y Glasgoed 
i fod yn weinidog arni. Ni | 
ar y pryd wyd ef, ond adeiladwyd un 
yno yn y dwyd yn 1820. Efe a fu yn ddiwyd 
yn eb llawer o anfanteision, a'r Ar- 
y lwydd a'i llwyddodd yn ei waith. Ychwa- 
negwyd llawer at yr eglwys o dro i dro. R 
amser y flwyddyn 1831, neu 1832, de- 
chreuoddiechyd y gweinidog ieuano anmharu, 
a d yn raddol, nes eì lwyr anallu- 
ogl i gyflawni ei waith. Gorphenodd ei yrfa 
ffwriaothus mis Mai, 1892, er mawr alar 


i'r eglwys, a'i gyfeillion yn gyffredinol. 
LEWIS, RICHARD, twYydd, Boded- 
eyrn, Mon. Ganwyd ef tua'r flwyddyn 1809. 
Pan yn 27 oed, unodd â'r yddion 
Calfinaidd yn Modedeyrn. Gwasanaethodd 
dd diacon yn yr eglwys am bedair bly- 
nedd ar ddeg ; ac fel y c enillodd iddo 
ei hun radd dda; ac wedi iddo broffesu cref- 
ydd am 21 o flynyddau, bu y dyn, y llenor, 
yr hanesydd, a'r Oristion hwn farw ac dded- 
wydd yn nghanol ei ddyddiau. Ni bu yn 
oedi yn nychlyd ar lan yr Iorddonen ddofn, 
ond croesodd hi megys ar darawiad amrant; 
aeth drosti rhag ei flaen, pan yn 28 mlwydd 
oed. Yr oedd gobeithion ei frodyr crefyddol 
yn uchel am dano, a'u dysgwyliadau yn 
fawr wrtho. Fel dyn o fasnach, cyfaill, priod, 
tad, a Christion, yr oedd yn ddigymhar. _ Fel 
cyfaill, yr oedd yn gywir a ffyddlon, ïe, yn 
gyfaill yn mhob ystyr O'r pair. Pan yn ddyn 
leuanc, aeth i aros i'r brif ddinas; a phriod- 
olai eì wraeth rhag ei phrofedigaethau 
lluosog i'r cynghorion crefyddol a gafodd ar 
yr aelwyd Glynodd y rhai hyn yn 
ei feddwl, nes dygwyd ef yn weithredoli eg- 
lwys Crist, i'r hon y bu e1 ymddyddanion fel 
y diliau mel filoedd o weithiau. Hefyd, y 
mae y byd llenyddol yn ddyledus iddo fel 
hanesydd, hynafiaethydd, a bardd. Ysgrif- 
enodd lawer o draethodau campus a meistrol- 
gar ì'r Traethodydd, y Brython, &c., ar wa- 
anol bynciau ; a deallwn fod ganddo lawer 
o'r fath bethau heb eu cyoeddi, yr hyn sydd 
yn profi ei lafur a'i ddiwydrwydd, pan ystyr- 
lom bwysigrwydd ei alwedigaeth. Yr oedd 
efe yn ddyn i bawb—i'r tlawd fel y cyfoethog, 
. Bydd- 


i'r ann sgodig n gystala'r dys 
aì buddio deb A ddoniau, ced Si egwy- 
ddorion, a. dichlyneiddiwch ei ymarweddiad, 
yn denu pawb trwy y gymydogaeth. Perchid 
ef gan bawb fel dyn o ymddiried yn eialwad. 
Yr un egwyddor oedd ganddo i gyfarfod N, 
plent a'r dyn a ddeuai i'w fasnachfa, Ni 
deallasom ac ni chlywsom fod iddo un gelyn. 
Mor fuan ag yr ymledodd y newydd o'i farw- 
olaeth trwy edeyrn, gwisgai pob anedd 
arwyddion o alar, a theyrnasai dystawrwydd 
synedig dros yr holl le. Yr oedd ei ysbryd 


167 


oedd yno gapel 


LEW 








rhydd a diragfarn yn peri i bawb o bob enwad 
crefyddol, a. phob dosbarth o bobl yn ddi- 
wahaniaeth dalu gwarogaeth iddo, ac edrych 
“HWIS, JAMES, gwoinid 

; ; Uu 5, gweinidog yr eglwysi 
Annibynol yn Mhencadair, sir Gaorlysddyn, 
a Phantycreuddyn, sir Aberteifi. Ganwyd 
ef mewn lle o'r enw Dinas Cerdin, yn mhlwyf 
Llandysul, Mr Aberieif. yr oedd. ” gioni 
cyfrifol a pharchus yn yr . wy 
ef i gyflawn waith y weinidogaeth yn Mhen- 
cadair, plwyf Llanfihangel, yD y flwyddyn 
1706. Nis gwyddom pwy oed yn ei urddiad, 
Ymddengys iddo dderbyn addysgiaeth lled 
helaeth yn rhywle. Yr oedd yn wr nerthol 
yn yr athrawiaeth; yn ddadleuydd medrus 
dros y gwirionedd; ac yn weinidog ffyddlon 
a gofalus i'r praidd oedd dan eiofal. Bu 
dadl lled frwd mewn ysgrifen rhyngddo & 
Mr. Jenkin Jones, Llwynrhydowen, yn 
nghylch y pynciau gwahaniaethol rhwng Ar- 
miniaid a Chalfiniaid; ac y mae amsor erbyn 
heddyw wedi dwyn ei dystiolaeth ìi gywirdeb 
eì olygiadau, fel yr amlygwyd hwy ganddo 
yn y ddadl hono. Yr oedd yr eglwys a gy- 
farfyddai y pryd hwnw yn tycreuddyn, 
ond yn awr yn Horeb, gangen o Ben- 
cadair, Yr oeddynt, yn dwyn mawr serch at 
eu gilydd, fel yr anogid hwy gan Mr, Lewis. 
Gwnaent ymdrechion lled fawr er llwyddiant 
a chynaliaeth eu gilydd. Arferentgynal cy- 
farfod mawr gyda'u gilydd bob yn ail Sab- 
bath, a pharhausant i'w gynal am lawer o 
flynyddau, er meithrin cariad a chydym- 
deimlad. Dygai Mr. Lewis yr egwyddorion 
a gredai allan yn ddigel yn ei bregethau, 
mewn ysbryd a thymer efengylaidd, a bywyd 
duwiol a santaidd. Cyflawnodd oi weimdog- 
aeth gyda doethineb, diwydrwydd, a deinydd- 
ioldeb, er mawr gymeradwyaeth yn mysg 
aelodau ei eglwysi, a llwyddiant achos y Gwa- 
redwr, yn yr un mlynedd a deugain y bu yno. 
Terfynodd ei daith, ei fywyd, a'i waith yn y 
byd, heb un cwmwl ar eì gymeriad na'i brof- 
iad, Maì 23, 1147, yn ï3 mlwydd oed. Cladd- 
wyd ef yn mynwent plwyf Llanllawddog, a 
chodwyd maen ar yr hwn y cerfiwyd y geiriau 
canlynol, yn Seisneg :—“'U dan y gareg hon 
y gorwedd coríf y Parch. James Lewis, gwei- 
nidog ffyddlon gair ac ordinhadau Duw; 
porthwr diwyd a pharhaus ei ddiadell yn 
Ahencadair. Ganed ef yn Ninas Cerdin, sir 
Aberteifi, o rieni duwiol ac elusengar. Yr 
oedd yn ostyngodig ac addfwyn íuac at Dduw 
a dyn. Yr hwn, ar ol ei lafur poenus, sydd 
yn mwynhau (gobeithiwn) coron o ogoniant 
enfarwol trwy eiriolaeth ein Harglwydd Iesu 

nst.” 

LEWIS, ENOCH, gweinidog y Trefnydd- 
ion UCalfinaidd yn Abergwaun, sir Benfro, 
Ganwyd ef yn Abergwaun, yn y flwyddyn 
1809. Yr oedd wedi treulio eì oes grefyddol 
gydo'r Trefnyddion yn y lle hwnw. Yroedd 

n meddu ar ddynohaeth hynod fwynmdd a 

ynaws. Gelwid ef gan ddynion yn “dd 
nice.” Yr oedd yn Gristion profiadol a di- 
ragrith, ac yn un tebyg iawn i Grist eì hun. 
Yr oedd yn bregethwr poblogaidd iawn, ac 


LEW 


168 


LEW 





hynod o felus, buddiol, a chymeradwy. 
mor fwyn oedd ei ysbryd, &0 mor ber- 
ei lais, byddai yn wledd i wrando 
arno yn son am gariad a gras Duw yn ym- 
geleddu pechadur trwy haeddiânt ac aberth 
. Ond y mae wedi tewi yn y dystaw 
bM Bu farw Mehefin 26, 1858, yn 49 oed. 
Oladdwyd ef ar y 30, pan yr ymgynullodd 
ar yr achlysur galarus tua 15 o weinidogion 
& Tregethwyr y Trefnyddion, heblaw enw- 
adau ereill... Gweddïodd y Parch. D. Evans, 
Woodstock; a thodd y Parch. John 
Lewis, yn briodol i'r amgylchiad, oddiwrth 
Heb. xi. 4. Claddwyd ef yn mynwenteglwys 
y plwyf. Ni welwyd cymaint o bobl erioed 
mewn angladd yn Abergwaun o'r blaen. 
Teimlai yr holl frawdoliaeth eu bod wedi colli 
brawd anwyl, a gweinidog ffyddlon ; ac yr 
oedd trigolion y a'r gymydogaeth yn 
. inol yn teimlo fod “* gwr Duw” wedi 
61 gymeryd o'u mysg. Yroedd wedi dechreu 
gwaelu o ran ei iechyd er ystro; ond nid 
oedd neb yn meddwl y collid ef mor fuan, a 
hyny feallai am nad oedd neb yn dewis i 
lchiad o'r fath gymeryd lle. Parhaodd 
galar a'r hiraeth Am dano dros amser hir 
d u; ao megys y dywed- 
cyd o men iY. 
Wedyd am dano tau yn awr, “' A holl Israel 
& alarasant am dano ef.” 
LEWIS, THOMAS, Llanfairmuallt, eir 
Frycheiniog. Brodor ydoedd o sir Aberteifi, 
agos i . Ganed ef mewn amaeth- 
cyfrifol o'r enw Nan ydd. Cafodd 
eu roddi dan ofal addysgiadol Dr. Phillips, 
Neuaddlwyd, a derbyniwyd ef Wn aelod o'r 
eglw Annibynol dan eia di ediiddofod 
rai u , anfonodd yr eg- 
lwys yny Mhwllheli nnr. Phillips, i ofyn a 
d un yn mhlith y gwyr ieuano dan ei ofal, 
a allai efe eradwyo i fod yn gynorthwywr 
i'w hen weinidog us, pan oedd cysgod- 
au'r hwyr ym , & maes eì lafur 
helaeth. ysbysod yntau iddynt am Mr. 
Lewis, hwn a farnai efe yn un eithaf cy- 
mwys iî lanw p eefyllfa hono. Mewn canlyn” 
iad ymwelodd Mr. Lewis &'r eglwys. edi 
iddo aros yn Mhwllheli a'r gymydogaeth am 
ryw aint o amser, rhoddwyd galwad iddo, 
ac urddwyd ef yno yn mis Hydref, 1819, yn 
wyrneunaonedd gydag ef yn Byddlon byd nes 
ey yn on hyd nes 
henodd yr hen batriarch eì yrfa ddaearol. 
Oafodd y fraint o dderbyn tystiolaeth ddi- 
weddaf ei ragflaenydd, pan o fewn ychydig 
i'r afon; & chyoeddiad ei ddymuniadau 
dwysion ar ei ran yntau fel eì gydweinidog. 
Wedi marwolaeth Mr. J ones, ba Mr. e^ 
unig weini eglwys o y 
Ìlwyddyn 1890, pryd y symudodd íí ir- 
muallt, lle yr arosodd hyd ei farwolaeth. 
Dechreuodd ar eì weinidogaeth yno tua di- 
wedd y flwyddyn 1830. Bu yn llafurio gyda 
diwydrwydd a ffyddlondeb gai 
mlynedd, pryd y gorph oddiwrth ei 
Jafur yn ol ei dyddiau a'i ddefnydd- 
ioldeb i olwg dynion. Yn ystod ei weinidog- 
aeth ef adeiladwyd addoldy mewn cysylltiad 


o am 


lwys Llanfair, mewn lle a elwir Cefn- 
ybedd, yn agos i'r fan y lladdwyd ac y cladd- 
wyd y Tywysog Llewellyn, yr olaf o'r tywys- 
ogion Oymreig; & bernir mai oddiwrth 
amgylchiad hwn y cafodd y lle ei enw. Nid 
oedd amgylchiadau eglwys Llanfair yn dda 
pan gymerodd Mr. Lewis ei gofal, trwy ei 
newydd gladdu ei ragflaenydd yn y wei- 
nido pan oedd ar y gwaith o adeiladu 
W doldy, a thrwy hyny wedi myned i ddy- 
ed lled fawr. Ond efe a ymdrechodd i symud 
y baich hwn i raddau helaeth, os nad yn holl- 
ol, trwy gasglu gartref ac icartref tuag at 
hyny. Yn Rwyddyn 1834, ymunodd mewn 
priodas â ilhams, gweddw ei ragflaen- 
ydd yn y lle; yr hon ydoedd ddynes garedig 
a ffyddlon, yn gyflawn o bob rhinweddau, ac 
mn dra chymwys i lanw y sefyllfa bwysig y 
u ynddi, er anrhydedd i'w gwyr, ac i grefydd 
Orist. Gorfu arno fyned trwy ranau o Gymru 
& Lloegr, i ofyn ewyllys da cyfeillion er cy- 
northwyo NM eglwys ì symud y ddyled, cyn 
Y gallasai o fawr ddefnydd yn eu plith. 
r oedd hyny yn anfantais fawr iddo yn ei 
weinidogaeth gartrefol ; ac nis dichon neb 
ond y profiadol ddirnad. y fath anfanteision 


gysur 
yn wr o feddwl cryf a bywiog iawn o ran ei 
ysbryd. Byddai yn gwbl ymroddoli ba or- 


chwyl bynag a gymerai mewn llaw. Fel 
dyn, oedd yn o gorff, ac ysbryd 
cyoeddus iawn. 


eithiai lawer ì brege u 
yr efengyl o amgylch yr ardaloedd lle yr 
oedd yn preswylio, aci gyfarfodydd misol y 
8&ir, a chyfarfodydd cyoeddus ereill. Fel 
Oristion, yr oedd yn syml, dirodres, a dirag- 
rith, ac awyddus iawn i wneuthur daioni. 
Yr oedd o 


hago 
loed o ran ei ostyngeiddrwydd, ei addfwyn- 
a'i hynawsedd, : ì 


cyn 
osod allan ei feddwl. 


sbrydol. Yr 
fyno dros egwyddorion ei da'i weini- 
ogaeth, ac yn ymdrechu dwyn allan ei eg- 
wyddorion i ddylanwadu ar ereill yn n eb 
anhawsderau. Llwyddodd yr Arglwydd ei 
lafur er adfywio yr achos mewn llawer o 
Banau yn Bir Gaernarfon. Anogai y bobli 
iladu addoldai newyddion yma a w; 
ac ni leihaodd ei sel dros lwyddiant achos 
crefydd wedi eì ymadawiad o sir Gaernarfon. 
Nid hawdd yw cyfarfod â neb yn fwy ym. 
roddedig a llafurus yn ngwaith yr Arg ydr 
nagef. Machl haul ei fywyd, ei dyef- 


LEW 


nyddioldeb, a'i wasanaeth i'r eglwys ar 


y 
d , cyn iddo braidd d canolddydd 
ei nerth ; ond machludodd gyda dysgleirdeb 
difrychau, a llawn o wresogrwydd. Bu farw 
ar ol bod yn y weinidogaeth ddeunaw mly- 
nedd. Dywedir ei fod yn hynod o nefolaidd 
ei ysbryd, ac yn llawn o ymddyddanion cre- 
fyddol, ac am sefyllfa ddyfodol gyda'i gyf- 
eillion ychydig amser cyn ei farwolaeth, er 
nad oedd un arwydd y pryd hwnw y cymerai 
hyny le yn fuan. _ Yr oedd rhyw beth hynod 
yn ei destun nos Fawrth diweddaf y bu fyw, 
pan yn pregethu yn Nghefnybedd, sef Jos. 
1. 11, “ Parotowch i chwi luniaeth; canys o 
fewn tridiau y byddwch chwi yn myned 
yr Iorddonen hon, i ddyfod i feddianu : wlad 
y mae yr Arglwydd, eich Duw yn ei rhoddi 
chwi i'w meddianu.” Ymddangosai y pryd 
hwnw yn fwy bywiog, difrifol, a gwresog nag 
arferol. Pan yn cadw cymdeithas eglwysig 
nos dranoeth yn y dref, yr oedd mewn rhyw 
deimladau ysbrydol, yn 
ffredin, a'i Ymadroddion wn melusder, 
fel pe buasai rhyw ar ei feddwl ei fod 
ar l â hwynt. Yn fore dranoeth ehed- 
odd ei enaid o'r by o glai yn dra isymwth, 
ryd y gwiriwyd ynddo ef destun eì bregeth 
ddiweddaf yn ghefnybedd; oblegyd efe a 
aeth dros yr Iorddonen, ì feddianu gwlad 
addewid, oddeutu y flwyddyn 1837, pan oedd 
tua deugain ml oed. Oladdwyd ei ran 
farwol yn y gladdfa wrth addoldy Llanfair. 
Pregethwyd ar yr achlysur gan y Parch. D. 
ws gyeidiwyd ao argihiwyd wrt y 
xxvi.l; a iwyd ac areithiwy y 
bedd arch. E. Jones, Crugybar. 
LEWIS, GEORGE, DR. Ganwyd ef yn 
mhl Trelech, sir Gaerfyrddin, yn y 
flwyddyn 1762, o rieni parchus a defosiyno , 
yn arfer myned i'r Llan yn gyson a rheol- 
aidd. YT oedd Dr. Lewis er yn nyn 
gwy ysgrythyr lan, ao yn caru en 
a myfyrio pob math o lyfrau o duedd foesol 
ac addysgiadol, Ni cheid byth mo hono 
gyda'r gwamal a'r penrydd yn cydredeg i 
unrhyw ormod rhysedd mewn arferion gwag 
a diles. Os byddai eisiau dyfod o hyd iddo 
ef, byddai raid myned i rywle heblaw i 
gyngor yr annnwiolion, ao eisted; dîn y gwat- 
warwyr, y rhai a lygrant eu genau â geiriau 
masweddol a halogedig, i ch am dano. 
Yr oedd y geiriau a ddysgodd ei fam iddo, yn 
nghyda'i dueddfryd ei hun, gm ri ìddo ym- 
gadw yn mhello bob gau lwy r cyffely ; â 
chashau â chas cyflawn bob cyfeillach ygr- 
edig o'r fath. Ond er ei holl ddill d, 
nid oedd eto wedi eì ddwyn i oeddiad am 
ei gyflwr fel pochadur gêr bron w! ao nid 
ydym yn gwybod pa faint aw d arno 
am fater eì enaid gan eì fam, na a 
, lle 
idd i wrando 


lywodd i'r perwyl hwn 

Ea yn arfer myned yn rheo 

'm fam. Daeth pregethwr dylanwadol 
a llwyddianus heibio 1 Drelech, ac yn mhlith 
y tyrfaoedd oedd yn ull i wrando 
arno, yr oedd y Llanwr dichlynaidd a de- 
fosiynol George Lewis, yn fachgen ieuano 
fuag un ar bumtheg 1 wyddis pwy 


" 


felly na chy- 


169 


LEW 


— — — —_— Nu am Nu >a 


oedd y pregethwr, na pha beth oedd testun 
ei bregeth, na pha effeithiau neillduol a gy- 
nyrehodd yn yrardal. Ond o'r pryd hwnw 
n ni rodiodd George Lewis mwyach 
da'r Llan. Yr ydym yn ei gael yn y 
wyddyn 1779 yn wrandawr selog yn ngha- 
pel y Graig gyda'r Annibynwyr, lle y der- 
yniwyd ef yn gyflawn aelod cyn pen y 
flwyddyn, gan Mr, Owen Davies, y gweinidog. 
Sut y gorweddai ei symudiad at yr Ymneilldu- 
wyr ar feddwl ei rieniar y pryd, nid ydym 
yn gwybod, ond dylynwyd ei esiampl gan ei 
dad yn mhen blynyddau wedi hyn, tra yr 
ymlynodd ei fam yn ffyddlon a diysgog 
wrth Eslwys Loegr hyd ddydd ei marwol- 
aeth i newidiodd George Lewis ei enwad 
heb newid ei farn, ao ni newidiodd ei farn 
heb chwilio yn bwyllog a chydwybodol i 
egwyddorion Ymneillduaeth. Nid un gwyllt, 
DL ly, 
& ymgynygiai i'w wl, y 
llawer llai gyda phethau crefydd a Gdwioldeb, 
Y prif lyfr a. gymerai i chwilio ìi mewn i 
ogwyddorion Ymneillduaeth, heblaw y Beibl, 
“* Holwyddoreg yr Ymneillduwyr,” gan 
Samuel Palmer, un o'r llyfrau egl & 
chyflawnaf, o'i faint, a_gyoeddwyd erioed 
ar y pwnc. Ni fawyd yn hìr wedi eì dderbyn 
i gymundeb yr eg wys cyn i'r gweinidog & 
hithau weled ynddo gymwysderau addas i'r 
weinidogaeth; a dywedai Mr. Davies, yr 
hwn hefyd oedd yn ei adnabod yn dda, pan 
ynei dderbyn yn wn aelod, ei fod 
dyn ieuanc gobeithiol, ao yn debyg o fod 
mn ldyn defnydd;ol ìawn eglwys Orist. 
em ni feddwl bod Dr. Lewis yn mhell- 
ach yn mlaen mewn dysg o lawer na'r 
cyffredin cyn son am iddo ddechreu pregethu. 
Mr oedd wedi bod yn yr ysgol gyda Mr. 
Davies, gweinidog Trelech, fel yr a - 
wyd yn barod, tra nad oedd eto ond lled 
leuanc; a bu yn yr ysgol gydag un Mr. 
Pri ; person yr un plwyf, wedi hyn. 
Dywedir hefyd iddo fod yn Llanddowror, 
dan ofal y Parch. Thomas Evans; ac yn 
Glandwr, sir Benfro, dan ofal y Parch. J. 
Griffiths. Ao y mae yn eithaf dilys oddiar 


yr hyn a i'r golwg wedi hyn 
am ei eriad addysgawl, na fwynhaodd 
efe yr holl fanteision hyn yn ofer ac am 


ddim, ac nad geth llafur cynifer o athrawon 
teilwng arno ìi ddim dyben. _ Yr oedd ei ddi- 
wydrwydd a'i fanylder fel gweinidog, athraw, 
ac awdwr, yn profi yn bendant ei fod yn 
gwybod erth amser, a sut i'w ddefnyddio, 
d i'r dyben ìi wneud ei hun yn addasach ì 
ed i'r coleg, aeth Mr, Lewis i Philic, at 
&vios, Oastell Howell, yr athraw enwocaf 
yn ol oes yn Nghymru. Yr oedd y Dr. 
wis, cyn myned odditan ofal ei athraw yn 
Philic, wedi darllen y Testament Newydd, a 
Vna H & Homer yn yr iaith Roeg, a 
HR wn iaa Ye nd 
wyddyn & haner yn dysgu yr 1ei yn 
dan ofal y bardd o Gastell Howell, derbyn- 
iwyd ef yn Awst, 1781, i athrofa henadur- 
iaethol Oaerfyrddin, dan olygiaeth y Parch- 
edigion Robert Gentleman, a Benjamin 


LEW 


—— 


Davies. Wedi bod o hono yn yr athrofa am 
dair blynedd, symudodd ei athraw, Mr. Ro- 
bert Gentleman, i Gaewrangon,i gymeryd 
gofal eglwys Ymneillduol, lle bu farw yn y 
wyddyn 1795. Mewn canlyniad i hyn bu 
yr athrofa am dymor heb un athraw, nes iddi 
l eì sefydlu yn Abertawe, dan ofal Mr. 
lomon Harries. Yn sbaid hwn gad- 
awodd Mr. Lewis yr athrofa i fyned ar gais 
Na hybarch hen broffwyd Edmund Jones, o 
ontypool, ar daith i'r Gogledd, &c yn en- 
wedig felly i Gaernarfon. Ŷr oedd sefyllfa 
Ymneillduaeth yn y dref pan ddaeth Dr. 
Lewis i'r lle yn isel. Ac er fod min y gor- 
windeb wedi ei dori, eto, nid oedd wedi ei 
dori ond y min—yr oedd ganddo ragfarn a 
gelyniaeth la wer i fyned yn eu herbyn, a 
gwaith mawr i'w wneud; a phan ystyriwn 
nad oedd efe ond dwy ar hugain oed yn 
myned yn rhaid bod. ganddo ras a hyder 








—— 





mawr ffydd gydd yn Nghrist i allu 
gwneu yrh aa wnaeth, a llwyddo i raddau 
mor bell, o a adeiladodd gapel Pendref, 


yr hwn yn awr sydd nn o'r capell harddaf a 
mwyaf cyfleus yn y Go ledd; a phan ystyr 
lwn ragfarn y dref at mneill uaeth ar y 
ryd, nid oedd hyn 'yn un o'r gorchestion 
elaf i wr ieuanc ei wni. Ar ddyfodiad 
Dr. Lewis i Gae n ymroddodd, fel yr 
hen weinidogion i gyd c o'r bron, ìi gadw ysgol, 
Yr oedd hon, y mae yn na thebyg, yn 
beth mwy o angenrheidrwydd nac o ddewis- 
iad ; canys nis gall cadw ysgol lai na bod 
rhwystr i'r weinidogaeth, ac ar y ffordd ì 
wnoud yM daioni sy yn cael ei ddysgwyl oddi- 
Ond er hyn yn rhwymo dwylaw 
a a thraed y weinidogaeth i 1 Taddau, eto yr oedd 
yn perthyn i'r gorchwyl hwn ei fanteision. 


lfra yr oedd yn galluogi einidogion i 
ydoedd 


yn urddasol, d hefyd yn eu 
dwyd fwyn adnabyddiaeth newydd, ac yn 
rhoddii 1 


ynt dd lanwad ag na buasent byth 
yn ei gyraedd heb hyn. Tua'r pryd hwn pri- 
ododd Mr. Lewis ag un Miss Jones, merch 
Thomas Jones, Ysw., Bodermid. Bu Mr. 
yn Nghaernarfon yn agos ì ddeng 
mlynedd, ac yn ystod yr amser hwnw sefydl- 
lawer o achosion yn yr ardaloedd oddeutu 
— Bethel, Bangor, & Bethesda, a lleoedd ereill. 
Arferai of tra yn Ngh haernarfon ymweled â 
Bangor, Llendogai a Llanllechid ; ac hyd yr 
ydym yn deall, efe a sefydlodd yr achos Ym- 
neillduol cyntaf o Fangor i Bethesda. Tra 
yr oedd ef yn Nghaernarfon yn dyoddef en 
a blinder oddiwrth , elynion rhyddid ac 
neillduaeth, daeth i'w feddwl yn ymfudo 
i America. _ Yr oedd Mr. Jones o Gaer wedi 
cael ar eì feddwl ns M cyfamser i sefydlu 
chwech o ysgolion dyddiol yn y Gogledd, sef 
un yn mhob air, ac i symud. bob blwyddyn 
yn eu cylch o'r naill fan i'r llall. Ym 
gynghorodd â Dr. yny ani ar y pwnc er 
trefnu mesurau addwyn wyn y cynll un yn mlaen, 
a chael dyn cymwysi'w lygu. Yr oedd 
ya fath h gynygiad yn y dyddiau hyny, pan 
dion addysg mor brin, o werth an- 
nhraed i'r wlad, ac yn glod i ben a chalon 
y gwr haelionusa feddyliodd am dano. Apel- 


170 


LEW 


ah ————UH—————— b4  —————— 


ì at Dr. Lewisig ieryd yr arol - 
yd ond Mu oedd Dr. mer wis yn ayn 
parotoi at yned d. ì America, a Pili 
ei hun, yr hwn oedd yn awr yn apelio ato 
am iddo aros mn Nghymru, wedi bod yn un 
ag oedd wedi bod yn foddion i'w ddwyn i'r 
penderfyniad o'i gadael. Ond yr oedd y 
cynygiad gwerthfawr hwn o eiddo Mr. Jones 
ar ran O wedi ei oeddi am y pri- 
odoldeb iddo aros yn eì wlad i gymeryd arol- 
ygiaeth yr ysgolion crybwylledig, fel na wnai 
Mm y tro yn awr heb iddo roddi pob meddwl 
am ymfudo i fyny ar unwaith. cais 
hwn yr oedd ei frodyr yn y weinido ogwelh yn, 
N hymru o un ' galon yn cyduno. c mewn 
arfod a gynaliwyd yn y Bala yn mis Mai, 
1794, yr h sbysodd Mr. Lewis, er mawr 
lawenydd i i bawb, ei benderfyniad i gydsynio 
a'r cais oedd wedi ei wneud ato i maidd oa 
oì dad en mewn pethau santaidd 
lad eì Sd Llanu Y pryd hwn cafodd 
alwad i Ifynedi Llanuwchlyn yn weinidog, a 
chydsyniodd a'r alwad, a symudodd yno o 
Gaernarfon, dechreu mis Medi, 1794. Yr 
oedd efe wedi edrych yn ddyfal ar Lanuwck- 
llyn, yn ei nerth a'i wendid, cyn dyfod yno; 
fol na phrofodd hen greigiau rhwystr ereill 
ller feini tramgwydd iddo ef, a llywiodd y 
estr rhwng pob traeth yn hollol lwyddianus 
i'r diwedd. A gwnaeth hyn yn onest ac 
egwyddorol, heb chwareu dim ystrywiau, na 
rhoddi un rhinwedd aborth dros y. MIel. 
styrid ef yn gyffredin yn ll ig a 
yn mhob peth ond a berthynai i'w swydd, 
ond hyn mewn gwirionedd oedd ei ogoniant. 
Ni byddai byth yn myned i gerdded tai ond 
ddai achosion o afiechyd, neu ryw 
dfrall arall, yn galw am dano. Yr oedd 
genddo fyfyrge gell î odrych ar ei hol, a dyna y 
lf bob amser y ceid Nid oes ond y diog 
eddal a ymrydd ì dreulio ei amser o 
â ! dŷ, ac ni ì welsom La a ghurad aa offeiriad 
yn cynal ei lo on ychydig 
wrth wnend hyny. Nid oedd y gyflog & 
addawid i'r Doctor wrth ddyfod yno ond un 
bunt ar bumtheg, er fod yr eglwys dros 
bedwar ugain o rifedi ar y pryd, allawer o 
honynt yn ddynion galluog o ran pethau y 
byd. Ac wedi cynyddu o honynt i ddau 
ganta haner o rifedi, ni feddyliasant am 
wneud dim nwyl Er planu gwinllan, ni 
chai ; ac er porthi praidd, 
ni chai yfed, o'u th. Pan delai dyn o'r 
newydd yn aelod, nid y bugail oedd yn cael 
rhagor o laeth, ond praidd oedd ìi fewn o'r 
blaen oedd yn 'cael rhoddi llai iddo. Ac i'r 
graddau y cynyddent mewn rhifedi, yr oedd- 
ynt yn lleihau mewn doniau. Ac fel yr oedd 
crefydd gyoeddus yn cynyddu, yr oedd cref- 
dd bersonol yn darfod. Melldith, ac nid 
Dandith, oedd cynydd i eglwys & fel hyn. Yr 
oedd y Doctor yn odus bob am- 
Por; ond nid twn yw hyny ond yn 
irlyfr y gw yn unig, yr hwn nad 
y yw o un awdurdod yn y byd. I'r gwir 
dlawd, yr oedd haa ANT agored; 


ond i'r diofal a'r ygmala, dalr” go 
ato am gymorth, lai gyda'n many 





LEW 


— 
— 


yr achos, ac os cai ei fod yn effaith gwastraff, 
ni roddai iddo un ymwrandawiad; ond os 
byddai yn tarddu o afiechyd, neu o amgylch- 
iad anocheladwy, ni byddai neb parotach i 
estyn ymwared. Efallai ei fod y" hyn yn rhy 
fanwl; canys nid yw un rhodd yn d 
ond lle bynag y mae annheilyngdod. Yn 
mhob am ylchiad arall, dyled yw. Y man 
y mae y rhodd yn dyfod yn gefnogaeth i fai, 
d unig fan i'r llaw gau. ( pwy 
dydd. yn ddigon craff i ganfod yllinell? A 
hyd hyny, y maeyrhawligaui fyny dosturi 
mewn barn yn waharddedig. Ond er mai 
ychydig a gafodd y Doctor at ei aliaeth 
yn Llanuwchllyn wrth a ddylasai gael, eto 
cafodd yno ddyddanwch a chysur mawr i'w 
feddwl yn ngwaith ei Arglwydd. Yr oedd 
ef hoffi y lle, ao yn hoffi y bobl, gan 
eu ystyriod b amser yn goron ei orfoledd. 
Yr oedd efe wedi ymgartrefu yma o ran 6i 
ysbryd, ac yn ymddangos yn mhob modd fel 
wedi eì naturioli yn y lle. Yma yr oedd 
wedi treulio amser goreu ei oes. Yma yr oedd 
wedi magu mwyaf ar ei blant; yma oedd 
wedi bod yn lle genedigaeth ei “ Ddrych Ys- 
yrol,” a'i “' Esboniad ar y Testament 
ewydd,” nghyda'i holl gynyrchion 
llenyddol ereill, mewn cysylltiad â pha raì 
yr oedd ei enw ì fod ar gael tra bydd y Gy- 
mraeg mewn bod; ac yma hefyd yr oedd efe 
yn meddwl marw. Cafodd alwadau aml a 
thaer i symud oddiyno i leoedd gwell a hy- 
frytach, canys yr oedd ei enw mor gyoeddus ; 
ond ni wrandawai ar yr un. Cafodd alwad o 
Ddinbych ar farwolaeth Mr. Llwyd, wedi ei 
harwyddo yn enw yr eglwys gan John 
Davies, y gôf, a John Williams, Tyddyn- 
uchaf; ac un arall o'r un lle yn y flwyddyn 
ynol, wedi ei ddo gan holl 
Cafodd alwadau cyffelyb o 


nfy 

cyfryw leoedd oedd yn hyfrytach o ran sef- 
y na Llanuwchllyn, ac yn barotach i 
wneud gwell tal.. Ond yma yr oedd ei galon 
yn gystal a'i waith. Yr oedd efe yn 
uwchllyn fel Melchisedec yn Salem, yn fre- 
nin ac yn offeiriad ar yr un pryd, a hyny o'r 
bron heb yn wybod i'r bobl, ac heb yn wybod 
iddo ei hun. “Yr oedd ei ddylanwad yn ym- 
ddangos mor naturiol ag eiddo y pen ar y 
corff. Nid oedd byth yn ymgyraedd at awd- 
urdod, a thrwy hyny yr oedd yn cael mwy 
nag oedd arno eisiau. Nid oedd yn ceisio yr 
eiddo ei hun, a thrwy hyny yr oedd yn cael 
yr eiddo ereill hefyd. Yr oedd yn rhoddi 
gyrch, a thrwy hyny yr oedd yn'cael parch. 

mae yn wir fod yr ystyriaeth tod ganddynt 
Weinidog, tuag at yr hwn yr oedd Cymru 
bob amser edrych ìi fyny, ac i'r hwn 
ymddiriedid y prif bwnc ar ddydd y gymanfa, 
& gweinidogaeth yr hwn yr oedd eglwysi 
ereill p^ ei hystyried yn fraint i'w chael, a 
thuedd ynddi ì beri iddynt ei fawrhau. Ym- 
gadwai y Doctor yn mhell oddiwrth gyflafar- 


eddu rhwn bl a'u gilydd, ac nì ymyrai 
mewn mater F ddy UAN ond pan fyddai 
wedi troi yn fethianf ar y diaconiaid, ac yma 
y byddai ei fedr a'i ddoethineb bob amser yn 


171 





LEW 


————— a cg gu EW 


hon, 
wn yn 
andy Llanuwchllyn, 


nad oedd na diacon na henadur yn yr eglwys 
a feiddiai anturio ati i'w cheryddu am y bai. 
Ac er na byddai yn tyngu, nac yn melldithio, 
nac yn dyweyd celwydd, eto yr oedd. ynddi 
gymaint o'r ystraen, fel yr oedd yn angen- 
rheidiol, er mwyn y gymydogaeth, a'i henaid 
ei hun, i alw ei ystyriaeth at y pwnc. Aed 
a'r mater at y Doctor, ac erfyniwyd arnoi 
ìi y swyddogion, a'i gymeryd 2 
arfo 


e 
hollol yn ei law ei hun. Wedi i'r cyfi 
arotoad ddyfod oddiamgylch, dyma alw 
eng yn mlaen. “' Wel,” ebe y Doctor, “* y 
mae yn ddrwg genyf fy mod dan yr angen- 
rheidrwydd i siarad ar achos fel hyn ag un 
sydd yn deall ei Beibl ao yn proffesu dylyn 
Crist; ond pan y delo un peth yn dramgwydd 
ar ffordd ein hiachawdwriaeth neu ein defn- 
yddioldeb, rhaid gwneuthur aberth o hono 
ear unwaith. A ydych chwi foddlon 
gwneud hyn? Ie, yr ydych ? Wel, y mae 
rhai yn cael eu rhwystro i'r nefoedd gan eu 
dwylaw, ac ereill gan eu llygaid, ac ereill, yr 
ydwyf mn ofni, eu tafodau, ac y mae yr 
un oruchwyliaeth yn angenrheidiol at y naill 
fel y llall. Beth sydd yn ofynol i wneud i'r 
llaw pan ddelo yn rhwystr?” “Ei thori,” 
ebe y Lleng. “ Beth sydd yn ofynol i wneud 
ir llygad?” “Ei dynu.” Beth sydd yn 
of' ol ì wnoud ìr tafod Om ateb. Wr 
ych yn tybied y dyli dynerac 
yrth y tafod nac wrth. yr aelodau ereill r- 
thynol i'r corff?” Dim ateb. “ Yr ydych 
yn meddwl fod yn well myned i'r nefoedd 
yn fudan nac i uffern yn siaradus, yn gystal 
y mae myned iddi yn unllygeidiog yn well 
namynedi uffern â dau lygad! Yr yd 
finau yn meddwl yn union yr un fath. 
Gweddïwch na bo hyn yn dramgwydd i chwi 
mwy. Ymdebygwch i Grist, ar wefusau 
hwn yr oedd wedi ei dywallt; yr hwn 
pan ddifenwyd, ni ddifenwodd d eín; a 
phan ddyoddefodd, ni fygythiodd. Ond cof- 
lwch, i gael gwefus Orist, fod yn rhaid cael 
Ysbryd Orist, canys yno y mae agoriad y 
gwefusau yn nghadw.” an ddylanwad y 
geiriau hyn a'u cyffelyb, yr oedd yr hen 


ferch wed ei w a mudandod, ac yn ym- 
ddangos fel pe buasai y rhywogaeth hono o 
ysbrydion ag oedd wedi bod yn ei blino 


ar fyned allan o honi. Ond yr oedd rhai yn 
ofni mai yr ystorm oedd yn cymeryd ei gwynt, 
ac y buasai wedi myn 1 dir anghy- 
segredig yn fwy aflawen nac erioed, ac 
tnn y Doctor yn annhrugarog. “ Wel,” 
meddent wrthi, “' ti a'i cefaist hi yn ofnadwy 
nddo heno.” “'O, Mr. Lewis anwyl,” ebe 
i, “ well gen i weled ol ei droed o yn y baw 
eto na wynebau neb o honoch chwi ar ddydd 
gwyl. Curodd fi, ond curodd fi yn ig, 
ac ni thorodd ei olew penaf fy mhen.” Yr 
oedd ef bob amser yn ysgrythyrwr diail, ac 


LEW 








———— — —— 





yn meddu ar allu i ch ar ei fater o bob 
cwr yn ngoleuni y Beibl, tu hwnt, o'r bron, 
i neb yn ei oes, fel y mae pob peth a ddaeth o 
dan eì law yn brawf. Dygwyddodd unwaith 
fod cyoeddiad yr hen Lewis Morris i fod yn y 
Bala, yn amser Mr. Charles, ac fel y dy- 
gwyddodd, yr oedd y Doctor i fod yno yn 

regethu yr un pryd; ac wrth fod 'y ddau i 
fod yno ar unwaith, fe benderfynwyd iddynt 
i bregethu gyda'u gilydd. Ond fe gadwyd 
Lewis Morris yn ddyeithr o'r ffaith nes yd- 
oedd ar y ffordd i'r capel, pryd y dywedodd 
Mr. Charles wrtho fod NN doctor Duwin- 


yddiaeth i bregethu gydag ef, ond heb ddy- 
wedyd un gair wrtho pwy ydoedd. Tarawodd 
y newydd yr hen Lewis â phetrusder, 


8 mynai beidio myned i'r capel, neu beidio a 
hregethu yno ar ol myned. Ond ni wran- 
dlawat Mr. Charles ar y naill na'r llall. Ond 
wedi iddo fyned i'r capel, ao edrych o'i 
gwmpas, heb ganfod yno neb yn debyg i un a 
yddai'n dwyn y fath enw, fe ddechreuodd 
ymgalonogi, ac esgynodd i'r pulpud wedi 
ymadael a baich, gan feddwl nad oedd y cy- 
fan ond tipyn o ddigrifwch diniwed o Siddo 
Mr, Charles. Ond wedi iddo orphen, dyma 
wr gwladaidd, mewn cot lwyd, Am dyfod ìi 
fyny; ac os oedd yn barod i feddwl mai 
tipyn o ddigrifwch diniwed o du Mr. Charles 
oedd. y cyntaf, yr oedd yn tybio hyny 
yn awr. “Ond bobl,” ebe ef, “ni fu- 
asai raid ìi Mr. Charles, na neb arall, ddy- 
wedyd wrthyf fi pwy oedd yn myned i bre- 
thu gyda mi, o herwydd dwn ìi wedi 
îy argyoeddi, cyn pe y deng mynud, er 
gwaethaf y got lwyd, nas gallasai neb fod yn 
y pulpud ar y pryd yn amgen na_ Doctor, a 
dyna y tro cyntaf ì mi gael y fraint o weled 
a chlywed yr haeddbarch Ddoctor Lewis.” 
Nid oedd dim byd yn neillduol o olygus 
yn ei berson, yr hyn sydd fantais nid bychan 
ì sefyll uwchben cynulleidfa, yn gymaint a'i 
fod yn myned yn mhell gyda llawer i dder- 
byn NN ymadroddion, ac yn m 
ychydig gy 


da phawb. Paham y mae lygiad 
Allanol yn enill y naill yn ffafr y llall neu 
yn eu tarfu yn ol gyda rhagfarn, gydd yn 
ddirgelwch... Oymaint a allwn ddywedyd 
ydyw, ei fod yn reddf berthynol i'r meddwl, 
am yr hon nas gellir rhoddi yr un cyfrif. 
Yr oedd efe o faintioli ychydig mwy na'r 
cyffredin, mae'n wir, a dyna y cyfan o'r hyn 
oedd ar y ddaear NN ddaearol yn perthyn 
iddo o ragoriaeth. Safaiyn rhywle o bum 
ac unarddeg ì ddwy lath o daldra, ond if 
n crymu ychy ei ysgwyddau, yr hyn 
: barai iddo ah. yn nac ydoedd 
mewn gwirion . Tueddai yn hytrach yn 
fwy at fod yn deneu nac at fod yn dew, yr 
hyn yn ddiau, a darddai yn llawer o'i anian 
gar, a'i weithgarwch gwastâdol yn y 
cyflawriad o'i ddyledswyddau cyoeddus, fel 
bugail a gweinidog; a gwyr pawb nad aml 
y mae tewder a gweithgarwch yn cydgyfar- 
fod, na chnawd mawr ac efrydiaeth ddiwyd 
Ne ymgusanu. Yr oedd ganddo dalcen 
ydan, llawn, er nad uchel, a dau lygad 
dwysgraff o dan amddiffyn dwy ael ddu 


172 


LEW 





8tyr ac ar- 


Med gydnerth, y rhai a roddai 
ff i'r holl wynebpryd. llasid dar- 
en yni a phenderfyniad yno fel wedi eu 


hargraffu mewn prif lythyrenau, a difrifol- 
deb tyner yn ei nawseiddio eu dau, yr hyn 
oedd yn rhoddi ton uchel o foosolrwydd dyr- 
chafedig i'r cyfan, ao yn eich rhwymo 
naturiol i dalu iddo warogaeth o barch dau- 
ddyblyg. Buasai dyn dyeithr, yr hwn nas 
gwelodd ef erioed yn flaenorol, ac na. chlyw- 
odd erioed am ei enw, yn ei gymeryd yn 
union am ddyn call, dystaw, am oddifewn 
i'w wasgu allan gan amgylchiadau, nao i 
redeg yn naturiol o hono ei hun, yr hyn a 
barasai iddo feddwl ddwywaith am unrhyw 
fater cyn cynyg am dynu y dorch ag ef 
unwaith. Yn y flwyddyn 1809, fe dorodd 
allan yn ddiwygiad yn Llanuwchllyn, fel yr 
ychwanegwyd at yr eglwys yn y lle ddau 
cant a haner o aelodau. Yr ydym yn tybio 
mai diwygiad lleol, cyfyngedig yn unig i 
Lanuwchllyn, oedd hwn, canys yr ydym yn 
methu a chael allan yn nghofrestr anmher- 
ffaith y diwygiadau, ddim sydd yn meddu yr 
hawl leiaf ì gael eu hystyried fel rhai cyffred- 
inol, fod un wedi cymeryd lle yn ystod y 
flwyddyn 1809. Y diweddaf o'i flaen oedd 
yn 1804, a'r cyntaf ar ei ol oedd yn y flwydd- 
yn 1812. O'r hyn lleiaf, dyna fel y dywed 
cronicl hen bobl ag sydd yn myfyrio 
yn yp uhyn. Pafodd y dechreuodd y 
iwygiad hwn yr ydym methu a chael 
allan; y mae deunaw mlynedd a deugai 
wedi golchi ymaith yn ll bob manylion 
o'r fath. Y mae presenoldeb yr Arglwydd 
yn cael ei deimlo gan y bobl, fel y mae pre- 
genoldeb y gyanwyn yn cael ei deimlo gan 
y ddaear. mae yr hen, a'r ieuanc, a'r 
canol oed, yn adfywio fel ŷd, ac yn blodeuo 
fel h winwydden. Y maent yn fwy hael, 
maddeugar, a theimladwy, ao edifeiriol am 
ddrwg. Y mae yr ar u crefyddol yn 
fwy dwfn, y gweddiau yn fwy taer, - 
gethau yn fwy gwlithog, ac annuwi Mddb 9 
ygredigaeth yn gostwng eu penau. Ac yh 
ychwanegol at hyn, y mae aml i un yn awr 
ac eilwaith yn troi i gael o fewn y tŷ ac o 
fewn y magwyrydd le, a'r eglwys yn dyfod 
allan o honi ei hun am y tro cyntaf. i edrych 
ar y weledigaeth, ao ì ofyn, mewn syndod, 
“ rhaihyn? Myfia adawyd £y 
O bale y daethyrhaihynf” Yr 
oedd wedi esgor cyn gwybod o honi glaf- 
ychu, a'i rhyddau ar feibion cyn dyfod arni 
wewyr. Dyma yn union fe oedd yn 
Llanuwchllyn. Syrthiai y bob yn golan- 
eddau meirwon, heb un rhagym d, fel 
pe buasai angel marwolaeth ei hun wedi 
rhoddi tro yn eu mysg a chyffwrdd a hwynt 
yn ddisymwth a t eì adenydd wrth 
fyned heibio. Yr oedd pethau mor gynhyrfus, 
fel yr oedd yn rhaid i bob pregethwr a 
gweddïwr fod ar eu gwyliadwriaeth i beidio 
apelio at y teimlad, na dywedyd dim i'w 
cyffroi. Yn yr adeg hon o gynwrf a helynt, 
byddai rhai a drywenid yn cael eu cludo 
o'r neilldu, neu eu ar y meinciau 
mewn ystum ag a fyddai yn fwyaf ffafriol 


LEW 








iddynt i ymddadebru, pryd y diolchent am 
obaith, nou Tr ocheneidiet am eu hanwiredd, 
neu dent am drugaredd, pob un yn o 
mesur ei faich, yr hyn oedd yn dangos sl bod 
wir wasgfa arnynt cyn cwympo ì r bangfa, 
yn bod weli bod Yn ymladd ea ryn ddystaw 
hyd yr eithaf cyn rhoddii fyny. Tra yn y 
cyflwr hwn, byddai y diaconiaid ac ereill Yn 
gweini arnynt, ac yn ymdrechu tywallt 
gwin a llaeth i'w doluriau, a'u cynali fyny 
o dam eu baich. Ond byddent yn aml yn 
methu eu hymgais, ac yn gorio 
at yr athraw am gyfarwyddyd, yr hwn oedd 
bob amser yn fedrus a pharod at y ith, 
fel mai anfynych y gwelwyd ef erioed mewn 
petrusder. Yr oedd dynes unwaith, ar ei 
gwaith yn dyfod o'r cyflwr hwn o wasgfa, yn 
dì mewn cyfyngder, “'Yr enaid a 
o, hwnw fydd marw,” a'r rhaì oedd 
o'i deutu yn methu a'i llonyddu, na gwêi- 
nyddu, eu cyffro, un feddyginiaeth at 
c1 chlwyf. ““ Yr enaid a becho, hwnw fydd 
marw,'' meddai Begws o hyd. Ar hyn, codai 
yr hen Ddoctor ì fyny, fol meistr y gynull- 
eidfa, a gwaeddai, “ Dywedwch wrth 
ddynes yna, bobl, mai yr enaid'a gredo fyd 
byw.” Ac felly y gwnaethant, ac yn y fan y 
bu tawelwch mawr. Dengys hyn mor gyflym 
a chraff oedd efe ar gyfer unrhyw amgylch- 
iad anhawsder ynddo 
r. Lewis yn cael ei 
bawb a berthynai i'r 


amryw ar 
““ Esboni 


cael eu dynodi 
deall. Yr oedd hefyd yn eithaf 


wrth un o brif athrofâaau erica, yn y 
flwyddyn 1810. Wedi iddo lafurioyn Nghaer- 
narfon o'r flwyddyn 1785 hyd 1795, symud- 
odd i Lanuwchllyn, lle yr arosodd hyd 1812, 
pan ddewiswyd ef yn athraw o'r coleg cyn- 
ulleidfaol ag oedd yn Wrecsam. Yn 1816 
gymudodd y Dr. i ymoryd gofal eglwys 
Llanfyllin, sir Drefal wyn, a'r bwrdd yn 
undain a roddasant ganïatad ìi symud y 
coleg. yno gydng ef. n 1821, barnwyd 
addas i symud y sefydliad o Lanfyllyn 1'r 
efnewydd, yn yrun sir, yr hwn awr 
sydd yn Aberhonddu. Bu'r Dr. Lewis farw 
Mebefin aed 1822, 9 fown MR mis ar ol 
ei symudiad i'r Drefnewydd, pan ei 
ym Cyr. II.—RHAN 1V. — 


173 


LEW 


LM ———————  L a — o 





— - 


bedwaredd flwydd ar bumtheg a deugain. 
LEWIS, J OHN , gweinidog gyda y Trefn- 
yddion Calfinaidd yn Llundain. Mab ydoedd 
1 John a Mary Lewis, tyddynwyr bychain 
mewn lle a elwir Penybanc, yn mhlwyf 
Llanfihangel Creuddyn, yn sir Aberteifi. 
Ganwyd John Lewis yn ngwanwyn y flwydd- 
yn 1775, ac yn yr oedran arferol cafodd ei 
anfon i'r ysgolion cyffredin oedd yn y wlad 
yr amser hwnw, hyd nes oedd mewn oedran 
priodol i ddysgu rhyw gelfyddyd er bywiol- 
laeth ei oes. Dysgodd ddarllen Cymraeg n 
Seisneg yn weddol o rwydd, ysgrifonu yn 
bur dda, a rhifyddog gyffredin er cadw cyf- 
rifon. Wedi iddo ddarfod a'r ysgol rhoddodd 
ei rieni ef yn egwyddorwas i ddysgu y 
golfydd d o gylchwr, yr hon gelfyddyd a 
dysgodd yn fedrus, a bu yn gweithio wrthi 
am lawer o flynyddoedd yn Nghymru, ac 
wedi myned i Lundain hefyd. Ônd gan mai 
fel dyn duwiol a phregethwr neu weinidog 
yr efengyl y mae a fynom ni ag ef, ni wnawn 
son ond yn achlysurol am ei alwedigaethau 
bydol. Ŷr oedd mam Mr. Lowis, y mae yn 
debyg, yn wraig grefyddol, syml, addfwyn a 
charuaidd iawn eì thymerau, a. diameu iddi 
weddio llawor dros ei boll blant, H ymdrechu 
eu dwyn i fyny yn addysg ac athrawiaeth 
Arglwydd. Pan oedd Mr. Lewis yn fachgon, 
yr oedd yn nodedig am ei agweddau sobr, 
moesol, a llednais; nid oedd braidd neb yn 
yr holl ardal o amgylch o'i oedran yn gy- 
nl D iddo; ei ho waith oedd darllen y 
eibl, a gwrandaw pregethau, ac yr oedd 
hynod âm ei larieidd-dra, a'i ymddygiad 
gyml a boneddigaidd yn mhob lle. Fel hyn, 
pan aeth yn wr, nid oedd ddo nemawr 
o '* bethau bachgenaidd i'w rhoddi heibio; ” 
a phan aeth yn grefyddol, nid oedd ganddo 
nemawr o arferion drwg i ymwrthod a hwynt, 
Er mor agos oedd Mr. Lewis at grefydd o'i 
febyd, ac er tebyced i grefyddwr oedd. yn ei 
holl ymarweddiad allanol; oedd efe tua 
phedair ar hugain ood cyn iddo roddi ei hun 
i'r Arglwydd, ac arddel eì Fab ef yn mysg 
teulu Seion. Arweiniwyd ef yn nhrefn rhag- 
luniaeth i Lundain, tua dechreu yr haf yn y 
flwyddyn 1799, a chafodd waith wrth ei gel- 
fyddyd dan y llywodraeth yn Deptford, yn 
ymy y brifddinas. Bu yn y sefyllfa hono 
dwy flynedd ac ychydig fisoedd. 
hyny nid oedd yn proffesu crefydd, nac yn 
aelod eglwysig yn un man; ac yn wir, nid 
oedd dim moddion nac achos crefyddol yn 
Deptford am rai misoedd wedi ei ddyfod ef 
yno. Ymunodd Mr. Lewis gyntaf a chym- 
deithas y Trefnyddion Calfinaidd yn Wilder- 
ness Row; ond pan ffurfiwyd cymdoithas 
fechan o'r un enwad En Deptford, yn 
llwyddyn 1800, ymunodd a_ hono. Wrth 
feddwl am dymer lariaidd Mr. Lewis o'i 
febyd, mae yn debyg nad oedd unrhyw dan- 
beidrwydd nodedig yn ei droedigaeth a_de- 
chreu ei grefydd. Pa fodd bynag am hyny, 
cafwyd digon o amlygrwydd mewn deng 
mlynedd ar hugain fod y gwaith da wedi a: 
ddechreu ynddo ef, ac yn cael ei ddwyn yn 
mlaen i orpheniad hefyd. Yn fuan wedi 
« 





LEW 


— - ———— — ——— - —— 
—  — —— —— — 


iddo 
edd 


chafodd ym 
falus, yr hon a ymddug iddo saith o blant. 
Êr nad oedd nemawr o duedd ynddoi ym- 
wthio yn mlaen yn yr eglwys, na cheisio 
gwneud ei hun ynamlwg; eto, er cymaint 
ei wyledd a'i ddystawrwydd, ni bu yn hir 
heb i'r eglwys sylwi arno. Dewiswyd ef 
yn flaenor, a gwasanaethodd dd hono 
yn syml a ffyddlon iawn, er buddioldeb ac 
adeiladaeth y saint, ac yr oedd w dra chy- 
r 
y 


gymwys a gwraig dirion a 


meradwy gan yr holl eglwys. oedd yn 
un tirion iawn bob amser gwan a'r 
ofnus; gallai ddyweyd wrth y cyfryw, fel y 
dywedod yr apostol, “ Mi a roddais ì chwi 
laeth i'w yfed.” Er ei fod yn rhagori ar y 
rhan fwyaf yn hyn, eto nid hyn oedd ei uni 
ragoriaethau; medrai roddi “bwyd. cryf” 
hefyd, i'r rhai y perthynai, a medrai sefyll 
yn wrol dros dd sgyblaeth ac iawn drefn 
n y tŷ fyddai gorfod hyny; ond nid 
off ganddo un amser arfer toster, ac nid efe 
fyddai y blaenaf i ddywedyd ei feddwl ar 
y cyfryw achlysuron. Yr oedd yn mron yn 
annichonadwy i neb ddigio wrtho ef, gan 
mor dirion a doeth y triniai fater pawb, pa 
mor ddyrus bynag y byddai. Rywbryd yn 


mis Awst yn y flwyddyn 1809, galwodd yr 
eglwys arno i ymaflyd yn y gor Ì o bre- 
gethu yr efengyl. wir nad oedd ei 


ddechreuad ond bychan, ond cynyddodd 
mewn gwybodaeth, deall, ac ofn yr Arglwydd, 
fel yr oedd ei weinidogaeth dyfod yn fwy 
fwy efengylaidd a chymeradwy fel yr oedd 
tynu tua phen ei yrfa. Yr oedd Mr. 
Lewis yn ddyn o synwyrau naturiol da, o 
sbryd addfwyn a gostyngedi Yr oedd 
hefyd wedi darllen llawer o waith y duwin- 
yddion enwocaf yn Lloegr. Ei hoff destunau 
oedd cariad ac aberth gwr, gwaith 
yr Ysbryd Glân yn adgenedlu ac yn sant- 
eiddio pechaduriaid, gwahodd pechaduriaid 
euog i'r noddfa, ac anog y saint 1 gadw cym- 
deithas wastadol a Duw, ac i ymddwyn yn 
addas i'r efengyl. Yr oedd hefyd yn Gym- 
reigydd da. efarai yn wastad mewn iaith 
rwydd, llithrig, a hyawdl. Wedi bod yn 
ddyfal mewn amser ac allan o amser yn 
pregethu Crist croeshoeliedig am ddwy flyn- 
edd ar bumtheg, cafodd ei lwyr neillduo ì 
waith y weinidogaeth yn y Bala, yn Mehefin 
1826. Yn haf y flwyddyn 1827, aeth Mr. 
Lewis ar daith pregethu trwy Ddeheubarth 
Cymru. Yr oedd er ys tro yn teimlo rhyw 
boen yn ei gefn, ond yr oedd ei gyfansoddiad 
yn hollol iach yn mhob llo arall, Wedi myned 
1 Gymru a dechreu marchogaeth, teimlai y 
poen yn waeth; modd bynag aeth yn mlaen 
ar ei daith, can belled a thŷ Mr. Harris, 
Brimstone Hall, sir Benfro. Pregethodd a 
lletyodd yno y noson hono. Ar ei waith yn 
cyfodi boreu dranoeth teimlodd ei gefn yn 
boenus iawn, nis gallasai gymaint a sefyll ar 
ei draed, a gorfu arno fyned yn ol i'r gwely. 
Yno y bu mewn poen dirfawr am o gylch 
pyfhe os; ond nis gallasai gyfarfod a gwell 
e nag 


oedd yno. Yn mhen y pythefnos 
cychwynodd oldi oac aeth mor NR! 8 





—  ——— Y a —_— — — 


l a Deptford, priododd, a 


LEW 





—— —— 





ppreswylfod y foneddiges grefyddol hono, 
. Davies, Gamach W asal 
fyned yn mhellach ar ei daith, gan nad all- 
asai ddyoddef marchogaeth. Bu yno am tua 
dau fis, a chafodd ei ymgeleddu fel cenad 
Duw mewn cystudd; ond yn gymaint a bod 
ei deulu yn ofìdus yn ei gylch, dychwelodd 


ol i Lundain. Gadawedd yno yn ddyn 
ach, a dychwelodd a'i wynebpry hardd 
wedi gwaelu, ei gefn uniawn wedi crymu, ac 


yntau yn gorfod ymlwybro hyd ei ystafell 
ar bwys dwy ffon. Gwellhaodd lawer ar ol 
dyfod adref, a gallasai gerdded weithiau yn o 
lew heb ei ffon; ond ar gyfnewidiad yr hin 
l wlybyrwch, byddai bob amser yn waelach. 
Yn a haf canlynol, sef 1828, anturiodd dra- 
chefn ar daith i'r Deheudir, gan obeithio y 
byddai hyny yn adferiad iechyd iddo, ond i'r 
gwrthwyneb y bu, a gorfu arno ddychwelyd 
yn lled fuan. O gylch y Pasc yn y flwyddyn 
1829, aeth Mr. Lewis yn waeth, ac nid oedd 
dim yn tycio, i'w adferu. Tua chanol mis 
Medi galwyd am feddyg i mewn ato, yr hwn 
nls gwelsai ef o'r blaen ; yr hwn ar ol teimlo 
ei gefn, a gweled fod un o esgyrn y cefn 
allan o'i le, a ddywedodd yn sicr mai ysigiad 
oedd ef wedi ei gael yn ei gefn trwy godwm, 
(Fe gafodd Mr. Lewis godwm felly trwy 
i'r warthol dori pan oedd yn disgyn oddiar 
farch wrth gapel Cilycwm. Dyma y canlyn- 
iad o roddi hen gelfi breulyd i bregethwyr i 
deithio y wlad, pryd na byddo ganddynt 
bethau o'r fath at eu gwasanaeth euhunain,) 
neu ryw beth cyffelyb; nad oedd gwiw 
iddo gymeryd nemawr o feddyginiaethau 
tumewnol, ac mai gorwedd yn neu ar y 
gwely, am ddau fis o leiaf oedd y peth mwyaf 
tebyg o'i gryfhau a'i feddyginiaethu ef lle yr 
oedd wedi cael briw. Ond yn mhen y ddau 
nls yT oedd wedi dianc am byth. Ond dydd 
Sadwrn cyn ei farw tua haner dydd cyfnew- 
idiodd yn amlwgiawn. Dyma eì eiriau olaf; 
'“ Fy anwyl gyfeillion, byddwch mewn un- 
deb a'ch gilydd, oblegyd nid oes dim yn fwy 
boddhaol yn ngolwg Duw nac undeb; ac os 
ydych chwi yn caru Duw, yna rhaid i chwi 
garu eich gilydd ; ond os nad yw eich cariad 
chwi yn ir, yna ychydig o gariad o un- 
rhyw fath a ellir ddysgwyl oddiwrthych 
chwi.” Wedi iddo draddodi y geiriau uchod, 
y rhai a ellir eu ystyried fel eì bregeth olaf, 
ac megis oddiar drothwy byd tragywyddol, 
dywedodd, “ Nis gallaf helaethu yn bresenol, 
yr wyf bur wan, rhaid i mi fyned ì or- 
wedd ychy ig.” Cynorthwyodd ei ferch ef i'r 
gwely, ac yno y gorweddodd heb ddywedyd 
nemawr wedi hyny, na dim geir o gwbl 
wedi chwech o'r gloch yn yr hwyr; ac ar 
ddydd Gwener, Tachwedd 19eg, 1829, - 
awodd ei enaid y tŷ o glai, ac ehedodd i'r 
wlad hyfryd, lle na ddywed neb o'r preswyl- 
wyr “Claf ydwyf.” Claddwyd ef mewn 
daeargell yn y ydogaeth gyda lluaws o'i 
gydfarwolion, ifa yr huna yn dawel hyd 

oedd yr archangel, pryd yr adgyfodir y 
ffyddlon, yr ymdrechgar, diwyd, a'r duwiol 
John Lewis, pryd y daw i fyny o briddellau 
y glyn ar wedd yr hwn a'i prynodd. 


LEW 


—- —_— -—_— NN ————_—— —— 


LEWIS, WILLIAM, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Nhrefdraeth, sir Benfro. Brodor 
oedd o ardal Caerfyrddin. Ganwyd ef mewn 
lle a elwir Bola Haul Lyn y flwyddyn 1791. 
Nid oedd ei rieni yn alluog i roddi iddo fawr 
o fanteision dysgeidiaeth. Cafodd ei dueddu 
ì ymofyn am grefydd pan yn ieuanc, a der- 
byniwyd ef yD aelod yn eglwys Heol Awst, 
gan y diweddar Barch. D. Peter, ac anog- 
wyd ef gan y gweinidog a'r eglwys i dde- 
chreu pregethu; a chan nad oedd yn fedd- 
ianol ar lawer o gyfoeth y byd hwn, cynorth- 
wyodd y Parch. D. Peter ef. i fynêd trwy yr 
ysgol ramadegol, er ei gymwyso i fyned y'r 
athrofa. Derbyniwyd ef dan ofal Mr. Peter 
yn yr athrofa. Yr oedd yn yfed gwybodaeth 
megys yr yfa y sychedig dyfroedd pur. Pan 
y daeth ei amser ì fyny, yr oedd amryw fan- 
au yn ei geisio i'w bugeìlio, ond penderfyn- 
odd gymeryd ei sefydlu Nhrefdraeth, fel 
cydweinidog a'r diweddar Henry George, yno, 
Brynberian, Felindre, Manclochog, a_ Beth- 

sda. Dechreuodd ar ei lafur gyda sel angyl- 
aidd; yroedd ei ymadrodd yn dyferu fel 
gwlaw ar ei wrandawyr. Yr oedd ei olwg 
8obr, ei fuchedd nefolaidd, ei gynghorion 
dwys, a'i geryddon llym, yn peri i'w 
wrandawyr. Dechreuodd yr dden bl ail 
fwrw cangau fel planhigion, a'r do ieuainc 
ymwasgu at y dysgyblion; cariad yn - 
daenu trwy yr eglwysi, a phawb yn meddwl 
fod oes hir i'r gwas ffyddlon hwn i wasan- 
aethu yn ngwinllan eì Arglwydd; derbyn- 
iwyd ugeiniau yn y tymor hwn o aelodau 
newyddion yn y gwahanol fanau, a chynydd- 
odd y gwrandawyr yn fawr; ond yn nghanol 
eì lafur, ei ddefnyddioldeb, ei lwyddiant a'i 
fywyd, cafodd wely llaith, ymaflodd y darfod- 
edigaeth, y clefyd bachellog hwnw yn ei 
galon. Nid oed Lowis ond fol seren foreu 

y r w ngos, nidi lewyrchu 
yn hir. Fel yr ehedydd odd yn uchel 
gyda buandra mawr yn fen yr eglwys, 
ac ymhyfrydai clustiau'r saint i wrando 
arno. Ond nid hir y bu cyn ei ddisgyniad 
i ddystawrwydd gymeryd lle. Enmllodd 
sylw c ol Mr fuan fel cenadwr hedd, 
gan felusder eì ddawn, a swynion ei ddull 
tarawiadol. Ônd nid oedd o ran ei gorff 
wedi'r oyfan, ond fel plânhigyn tyner a gwan, 
gyrodd angeu ei wynt oer drosto, ac yn mhen 
ychydig o flynyddau wedi dechreu ei weini- 
dogaeth gwywodd ei degwch, gostyngodd ei 
nerth ar y ffordd, a. byrhawyd ei ddyddiau ; 
felly glynodd un o'r tafodau oedd megys pin 

. l enydd buan wrth daflod ei enau, Ebrill 
lleg, ; Pan 30 mlwydd oed. 
Pan ddaeth y newydd o'i farwolaeth, i'r gwa- 
hanol eglwysi, cynhyrfodd ei wrandawyr wrth 
gofio eì ddagrau grisialaidd, ei daerni wyth 
orsedd gras ar eu rhan, ei wahoddiadau tyner 
a thaer, a'i athrawiaethau toddedig, nes i 
ddegau o'r newydd ddod i'r gyfeillach. Yr. 
oedd Mr, Lewis yn ddyn gostyngedig o galon, 
ni byddai un amser am ddangos ei hun; 
byddai yn gwbl ddiofal mewn perthynas i 
bethau y byddai ereill yn rhoddi pwys mawr 
arnynt, ond yr oedd yn ofalusi ddangos yr 


155 


LEW 





hyn oedd ganddo mewn llaw; ac ni buasai 


nemawr un amser yn methu gwneuthur 
hyny, wrth glywed ei ddawn yn llifo, a'i 
gedyrn u fel math o gad u yn 
rhwymo nid yn unig pob llygad i edrych 
arno, ond pob meddwl ì ymyriod yr nyn a 
lefarai. Fel cyfaill a chy ymaith yr oedd yn 
un a enillai serch ac ymddiried gwresog a 
chyflawn. Yr oedd gwir elfenau, cyfeill- 
garwch, sirioldeb, eb, c 
wch, ffyddlondeb, &c., wedi cydgyfarfod yn- 
ddo mewn modd hyfryd, ac Wm cydymheru 
ei holl ymddygiadau. Ei sirioldeb a'i gwnelai 
yn gyfaill difyrus, ei gallineb yn un buddiol, 
ei wynasgarwch yn un gwerthfawr, a'ì 
fyddllondeb a'ì gwnelai yn gyfaill ffyddlon ; 
cyfaill ydoedd efe yn mhob ystyr ì ddy- 
ddanu, cynorthwyo, a chadw cyfrinach; cyf- 
aill ag y byddai yn dda gan ei gyfeillion bob 
amser eì weled, y teimlent werth a buddiol- 


wynasgar- 


Enillodd barch a chymeradwyaeth Em holl 
glwys- 


wyr a phob enwad o Ymnei duwyr a gyd- 


g t 

d i'r bedd 
dagrau ar ei ol, 
gariadus ac anwyl yn ei fywyd, 
ffadwriae 


a llwyddianus. Fel dyn, yr 
d th lluniaidd, l - 
oedd o gorffolae unial egol wg garu 


aidd a serchog yn ei wedd. d yn 
feddianol ar alluoedd meddyliol tra eang; yr 
oedd hefyd yn ddiwyd iawn ì ac ì 
ddefnyddio pob moddion cyny Yr oedd 


ei ho giadau fel dyn yn bardd a phryd- 
ferth ; ym oedd bob amser yn foneddigaidd, 
ond byth yn falch. Fel Cristion, yr oedd yn 
un mawr mewn gweddi; dyma oedd yn ei 
hynodi yn benaf; ac at gael ereill felly hefyd 
y tueddai ei weinidogaeth bob amser. Ŷr 
oedd yn ddifrifol, ond nid yn ffurfiol. Yr 
oedd wedi gwisgo santeiddrwydd fel dilledyn 
am dano, a hyn oedd yn cyfansoddi nerth ei 
ddylanwad. Nid yn aml y ceir cyfaill mor 
serchog, brawd mor ddidwyll, a p thwr 
mor nerthol, bugail mor ffyddlon, yn gwylio 
mor ddyfal, ac yn gweddïo mor daer. Bu 
yn offeryn yn llaw yr Arglwydd i droi llaw- 
eroedd at gyfiawnder. Disgynodd i'r bedd 

wr coronog. Buasai yn dda gan lawer o 
boaibl allu dwyn ei goron oddiarno. Aeth i'r 
pridd a'i flodau heb wywo. Yr oedd hyn 

destun diolch i'r oglwyal oedd dan ei ofal, 
Er fod ei farw yn go fawr iddynt hwy, 


Crist oedd wrth y » gwyddai ef pa beth 
oedd eì wneuthur; erth efe ef 
ymaith, yr oedd ef yn canfod un parod a 


chymwys i neidio i'r bwlch. Br fod y glas- 





LEW 


wellt yn tyfu ar ei fedd, a gwlith y nef yn 
ì yn esmwyth arno heb neb yn sylwi, 
DANT ayn trydan 
wn c n ngw y 
gelyn sydd yn ìledratn ein cyfeillion oddiar- 
nom, & gofyn yn ddiarswyd iddo, “ Angeu, 
ale maedy golyn?” O am barodrwy dì 
lyw byth yn yr un nefoedd ag ef. Claddwyd 
ef yn barchus yn nghladdfa capel Heol Awst, 
Caerfyrddin, lle yr oedd beddrod y teulu, a 
dangoswyd parch mawr i'w weddillion mar- 
wol, yn nyfodiad torf fawr o'i berthynasau 
a'i gyfeillion yn nghyd i'w hebrwng ì dŷ ei 
hir gartref. mae beddfaen wedi ei osod 
wrth ben ei fedd yn dynodi y fan lle y mae 


yn huno. 
LEWIS, THOMAS, oedd weinidog y 
Bedyddwyr yn Llangloffan. Aeth at grefydd 
yn dra iouanc. Gwasanaethodd y swydd 
ddiaconaidd rai blynyddoedd cyn dechreu 
pregethu. Anogwyd ef i waith y einidog- 
aeth o gylch 1705. Dywedai Mr. Henry 
Davies fel hyn, “ Clywais fy nhad yn dy- 
weyd fod Thomas Lewis yn pregethu tuag 
ugain mlynedd o'i flaen ef. Yr oedd yn 
ddiniwaid braidd ì ddiareb, yn meddu syn- 
wyr cryf, ond yn farwaidd anarferol pan yn 
pregethu ; eto mewn cyfeillach byddai eì ym- 
adroddion a'i atebion yn ffraeth a synwyr- 
gall. Nodwn un engraifft o hyn ; pan oedd 
yn myned i bregethu ar brydnawn Sabbath 
i'r Felinganol, dywedodd un o'r aelodau 
wrtho, (md ymddengys fod yr aelod hwnw yn 
un o'r cryfaf ei synwyrau, “ Thomas Lewis, 
a wyddoch chwi beth oedd fy meistr yn ddy- 
wedyd pan y buoch yn ddiweddar yn y 
Felinganol?” “Nawnai,” oedd yrateb. “Dy- 
wedodd y buasai yn well i chwi fod gartref 
yn gwau na bod yn areithfa Felinganol.” 
Bafodd Mr. Thomas Lewisadywedodd, “' Ôs 
dywedodd hyny fe ddywedodd gelwydd, 
legyd ni fuasai yn well fy mod yn gwau 
ar y Sabbath, boed a fyno.” Urddwyd ef yr 
un pryd a'm tad, a bu farw yn 1824. Byddid 
yn arfer dywedyd mai fy nhad ac yntau oedd 
y ddau dyn mwyaf eu gras a adwaenid, 
am nad oedd poblo dd y blaenaf yn ei 
falchio, nae enmhoblogrwydd y llall yn ei 
ddigaloni, Cafodd ei o yn y ílwyddyn 
1780. Nid oedd pawb dros eì urddo oblegyd 
marweidd-dra eì ddawn, ao yr oedd ereill 
dros hyny oblegyd ei dduwioldeb ai ym- 
arwed, dychlynaidd, Bu yn y weinidog- 
aeth bedair blynedd ar hugain. 
LEWIS, AMBROSE, o Wrecsam , oedd 
eisydd am y weinidogaeth pan bas- 
al Deddf yr Unffurfiaeth. Ni ddarfu iddo 
eryd ei urddo yn offeiriad, yr hyn a 
biawf ei fod yntau megys ei frodyr yn teimlo 
y ddeddf yn ormod caethiwed arno. Yr oedd 
yn gyfaill calon i Mr. Phillip Henry, a phre- 
thai unwaith y mis yn ei eglwys yn 
orthenbury. Mewn llythyr oddiwrth James 
Owen at Mr. Henry, dyddiedig Tachwedd 
6, 1691, crybwyllir fod Mr. Lewis yn pre- 


thu ar yr amsor hwnw yn N ; 
a hwn yw y cryb lliad diweddaf a geir am 
dano. Dywedai Mr. Henry am dano, “ Y 


176 


LEW 


—_ T—_—— —— 


mae Mr, A. Lewis yn ddyn duwiol, yn ygol- 
aig, yn bwriadu am y weinid math. mae 
yn gymeradwy y rhai sydd alluog i 
farnu, a cheisiwyd yn aml ganddo bregethu 

n Mr. Dog eì hun, a chan ereill.” 
(Henry Maiscellaneous Works, vol. i. pp. 29, 


LEWIS, FRANCOIS, oedd. weinidog y 
Bedyddwyr yn Llanwenarth, sir Fynwy. 
Ganwyd ef yn 1721; yr oedd pe ì 
deulu cyfrifol, yr hwn oedd yn 
ofer, yn 8 i'r Fenni. 
gethu tua'r flwyddyn 1745; pan yn bedair 
ar hugain oed, danfonwyd ef i'r athrofa ì 
Gaerodor, o dan olygiaeth Meistriaid Foskett 
ao Evans. Wedi iddo dreulio yr amser arferol 
yno, sefydlodd yn Newburg, Berkshire, lle 
y bu farw mewn parch yn 1780, oddeutu 59 


mlwydd oed. 
WIS, THOMAS, oedd weinidog y Bed- 
yddwyr yn Exeter. Yr oedd yn nai fab 
chwaeri Mr. Miles Harry, gweinidog Pen- 
ygarn, sir Fynwy. Derbyniwyd ef yn 
aelod o'r eglwys hono yn 1753, ac o gylch 
yr amser hyny dechreuodd bregethu; yn 
1754 aeth ì'r athrofa i Gaerodor, er mwyn 
ychwanegu manteision ao hyfforddiad tuag 
at y weinidogaeth, dan ofal Meistriaid Fos- 
kett ac Evans. Cafodd alwad oddiyno ìi Tiver- 
ton, yn sir Devon, lle y bu rai blynyddau, 
ond symudodd oddiyno ì Exeter, lle y cafodd 
ef a'r eglwys, ac amryw ereill, beth blinder. 
Bu farw yno yn 1774. Yr oedd ef yn weini- 
dog deallus, gobeithiol, a doniol ; ond cafodd 
ei symud ï mlodau ei ddyddiau, wedi od 
y weinìdogaeth o as n mlynedd. 
NI y Y 
au frawd yn pregethu 'r yddion 
Cafinaidd. Ganwyd un yn y flwyddyn 1814, 
a'r llall yn y flwyddyn 1816. Yr oeddynt 
yn bregethwyr poblogaidd. Bu y ddau farw 
yn 1834, o'r odedigaeth, yny Drefnewydd, 
ger Bancyfelin, sir rfyrddin ; 
wynt yn 
gynog, Mawn 
thwyd yn angl 
ang 
Sddiwith 'Phil. i, 2l; ac 
Ebrill 17eg. oddiwrth 2 Tim. iv. 7. i glyw- 
edigaeth tyrfaoedd lluosog iawn o wran- 








o 
dawyr, y rhaì a weinyddent y caredigrwydd 
olaf i'r ddau frawd tranoedig. 


LEWIS, PETER, oedd weinidog gyda'r 
Bedyddwyr yn Llan6hangel Nantbran, sir 
Frycheiniog, yr hwn a ymddangosai yn dra 
gobeithiol o fod yn ddefnyddiol iawn yn 
ngwinllan Orist; ond erbyn i'r blaguryn 
agor, efe a gauodd am byth. Bu farw Mai 
21, 1833, mewn llawn sicrwydd ffydd, ac ofn 
angeu wedi ei symud ymaith trwy rinwedd 
aberth . 

LEWIS, WILLIAM, Llaneurwg, oedd 
AH I 
amr Wy. yn y wyddyn 190. 
Dechreuodd bregethu pan yn ddeg ar hugain 
oed, a bu yn pregethu am bedair ar ddeg o 
flynyddoedd. Bu farw Medi 23, 1844. Yr 
oedd ei ofal am yr holl foddion crefyddol yn 





LLW 





ei ardal yn fawr iawn; ni byddai yn absenol 
o un oedfa ond ar gyfrif rhyw achos gwir 
gyfreithlon. Goddefodd yn ei gystudd di- 
weddaf hir nychdod. Gadawodd weddw a 
saith o blant i deimlo eu colled areiol. 
LEWIS, JOHN, oedd weinidog yr Anni- 
bynwyr yn Mhencadair a Phantycreuddyn. 
Ganed ef yn Blaeucerdin, plwyf Llandysul, 
eir Abertefìi, yn y flwyddyn 1717. Yr oedd 
yn aelod o'r eglwys yn Mhencadair, ac yn 
bregethwr. Pan fu Ïarw y Parch. James 
Lewis, rhoddodd yr eglwysi alwad iddo ddy- 
fod yn weinidog iddynt; a'r hyn y cydsyn- 
iodd. Cafodd ei urddo i gyflawn waith y 
weinidogaeth Awst 3, 1743. Pregethwyd ar 
achlysur gan y Parch. John Harris, Capel 


aac; a rhoddwyd y cynghorion i'r gweini- 
dog iouano, gan y, Parch. Christmas uel, 
Pantteg. edi iddo weithio yn ffyddlon am 


25 mlynedd, efe a hunodd yn yr lesu, yn 49 
mlwydd oed. Gadawodd yr eglwysi mewn 
heddwch, undeb, a chydweithrediad; a go- 
lwg dra gobeithiol a llewyrchus arnynt. 
a LEWIS, DAVID, oedd weinidog y Bo 
y yn Hengoed, sir Forganwg. Yr 
oedd yn enedigol o'r ardal, ac an aelod o'r 
eglwys. Dywedir ei fod, yn wr duwiol iawn; 
yn iach yn y ffydd. Dyoddefoddgryn lawer 
oddiwrth raì drwg-ewyllyswyr i achos cref- 
fydd. Yr oedd yn ddyn cariadus, ac yn bre- 
thwr de, deallus, a phrofiadol. Cyfarfu a 
wer o groesau blinion am ran fawr o'i fyw- 
yd; ond yr oedd yn well arno tua diwedd ei 
oes. Yr oedd yn byw y rhan olaf o'i ddydd- 
iau yn mhlwyf Merthyr Tydfil; ac arferai 
gadw cyfarfodydd nei dy ei hun unwaith 
yn y mis ar ddydd o'r os, ac weithiau 
ar 1 Sabbath. Nid ymddengys fod un Be- 
y 


diwr ond Mr. Lewis yn byw yn y plwyf 


pryd hyny. Bu farw yn y flwyddyn 1763. 
lane Bedydd , tudal. 580.) 
LEWÌS, WIS, einidog yr Annibyn- 
wyr yn Mhencadair a tycreuddyn. Ganed 
yn y Ddolwen, yn mhlwyf Llanfihangel- 
ar-arth. Urddwyd efi gyflawn waith y wei- 
nidogaeth Awst 2, 1769 ; pryd y pregethwyd 
ar achlysur gan y Parch. John Davies, 
ech; ac y traddodwyd a cynghorion i'r 


gweinidog Em y Parch omas Morgan, 
enllan. Nid oes un hanes pellach ar gael 
am dano; nis wn ddyweyd pa bryd ei 
ganwyd, pa bryd y daeth at grefydd, pa hyd 

bu yn gweinidogaethu, na pha bryd y bu 


LEWIS, WILLIAM, Trelogan, gweinidog 
gyda'r Trefnyddion Calfinaid sir Fflint. 

u yn p uam 32 o flynyddoedd gyda 
gone d mawr. Nid oedd yn adnabyddus 
iawn tu allan i'w sir ei hun; ond yr oedd 
trwy eì dduwioldeb amlwg, ei ffyddlondeb, 
a'i ddirodresrwydd fel pregethwr, wedi enill 
y parch a'r serchogrwydd mwyaf diffuant 
gan bawb a'i hadwaenai. Bu yn gystuddiol 
am oddeutu dwy flynedd ; ac yr oedd arwydd- 
ion amlwg er ys misoedd fod ““ amser eì ym- 
daastron cryfion yr efengyl yn ol aml u bin 

n on yr efengyl yn eì & 

gystuddiau; ac yr oedd yn gallu dywedyd 


177 





LEW 








yn ddifloesgni fod y ddamnedigaeth wedi ei 


symud. *“' Y mae'r addewidion,” meddai, 
'* yn swnio ac yn tincian yn fy nghlustiau 
wrth fyned i lawr i lyn cysgod angeu; ac 
oblegy hyny nid ofnaf niwed” Yr oedd yn 
dywedyd ar seiliau cedyrn, nad allasai neb ei 
rwystro ef i'r nefoedd, gan iddo fod flynyddau 
'n ol yn yr office, yn setlo â'r ddeddf trwy 
aeddiant gwaed y Meichiau, &c. Anfonodd 
Mr. Lewis i'r cyfarfod misol ìi Wrexham i 
ofyn caniatad i gael ei gladdu mewn darn o 
dir perthynol i'r capel; a rhoddwyd pob an- 
ogaeth i'r cyfeillion yn Nhrelogan neillduo y 
lle yn gladdfa berthynol i'r capel. Ar y 3ydd 
o Ragtyr, 1857, efe a hunodd yn yr lesu ; ao 
ar yr 8fed o'r mis, (bythefnos i'r dydd yr an- 
fonasai i gyfarfod Wrexham,) ymgasglodd 
tyrfa fawr i hebrwng corff y brawd wn i'w 
fedd newydd, pan gyfarchwyd y dorf gan 
amryw weinidogion o wahanol enwadau. Ac 
ar ol cau y bedd ar weddillion y brawd ym- 
adawedig, dymuniad y rhan amlafo lawer 
oedd, “ Marw a wnelwyf o farwolaeth 
uniawn, a bydded fy niwedd fel yr eiddo 
u »” 


LEWIS, JONATHAN, oedd weinidog yr 
eglwys Annibynol yn Llanybri, sir Gaer- 
fyrd in; ond nid oes wybodaeth pellach am 

ano. Tebygol na bu efe yno ond oddentu 
dwyflynedd. Dywedir iddo fyned oddiyno 
1 Benygraig, lle y bu farw, ac y claddwyd ef. 
ynd nid oes ychwaneg na thraddodiad am 

yn. 

LEWIS, JOHN, oedd weinidog gyda'r 
Annibynwyr yn y Drefach. Brodor ydoedd 
o gHenllan, ar Gaerf ldin. Ganed ef 
yn yn 1723. erbyni ef yn 
aelod. eglwys yn Honllan pan yn 18 mlwydd 
oed, a pharhaodd yn aolod ffy dlon am 77 o 
flynyddau, sef hyd ei farwolaeth yn 1818, yn 
95 mlwydd oed. Claddwyd ef yn Hawen. 
Pregethwyd yn ei angladd gan y Parchedig- 
ìon I. Jones, Saron; a M. Jones, Trelecb, 
oddiwrth Judas 21, a Galar. ii. 21. Wedi 
myned a'i gorff i Hawen, pregethodd y Parch. 
Dl. Thomas, Penrhiwgaled, oddiwrth Dat. 
xiv. 13. Yr aa Lyfanydda wedi c meryd 

fal lwys a i y pryd hwnw 
Yn y Drefech, ond yn awr yn Saron, pl 
Llangoler, yn y flwyddyn 1761, fel cynor- 
th i'r hen weinidog, Mr. Jones, Glan- 
ffrwd; a buant yn cydlafurio am bedair bly- 
nedd, pryd y methodd Mr. Jones yn hollol o 
he ìd henaint a phellder ffordd. Yr oedd 
Mr. Lewis yn wr ieuanc, 38 oed; ac yn fedd- 
ianol ar goríf cryf, a meddwl da. _ Preswyliai 
yn Nghastellnewydd, bedair milldir oddiwrth 

og wys, ac yr oedd yn fasnachydd y 
dref ono. Yr oedd ei holl weinidogaeth yn 
athrawiaethol; a byddai bob amser yn mhob 

regeth, yn gwrthwynebu Arminiaeth, Ni 
Dedd achos crefydd yn y Drefach yn cynyddu 
dim, ond yn hytrach yn lleihau; ac yn y 
nawfed llwyddyn ar hugain o weinidogae 
Mr. Lewis, nid oedd nifer yr eglwys ond 12. 
Yn yr amser tywyll hwnw cydymgynghorodd 
y deuddeg a wnaent; pa un aì rhoddi 
ì fyny od a'u gilydd, am eu bod mor 








LEW 


—— 


lleied o rifedi, ac yn ddiffygiol o ddoniau 


einidogaethol, neu ynte ddal ati. Beth 
bynag, cyn rhoddi i ìyny, penderfynasant 
geisio gan y Parch. D. Davies, wedi hyny o 

bertawe, yr hwn oedd yn dechreu pregethu 
yn yr ardal, i ddyfod atynt yn fisol am ychy- 
dig amsor; a'r ean] h ad fu llwyddiant mawr 

n yr e B. ef yn gydfugail â 
Mr. Lewis. Pan aoth. Mr. avies oddiyno 
yn 1795, arosodd Mr. Lewis yn yr oglwys, 
ac yr oedd arno fwy o angen cynorthwy yn 
awr nag o'r blaen; ac felly urddwyd dyn 
ìeuanc o'r eglwys, o'r enw John Bowen, mab 
i offeiriad y plwyf, yn orthwywr iddo. 
Yr oedd yr eglwys a'r gweinidogion yn my- 
ned yn mlaen yn ddymunol iawn gyda'u 
gilydd. Yr oedd yno gydweithrediad; yr 
eglwys yn helaethu ei therfynau; llawer yn 
ymuno â hi; cariad yn blodeuo fel rhosyn, 
a'i arogl yn llenwi y lle, nes oedd yn hyfryd 
bod yn eu cymdeithas. Ônd yn mhen tua 

hum mlynedd, cododd yno gwmwl du. 
ethodd y gweinidog ieuanc â'r eglwys gyd- 
weled, ac mewn byrbwylllra mawr diaelododd 
o 20 ì 40 o'r eglwy8, a rhai o honynt yn 
ddynion da a duwiol, a thra ymdrechgar dros 
achos Iesu Grist. Pan wolodd yr hen weini- 
dog hyny yn cael eì gyflawniheb ymgynghori 
â'r eglwys, efe a gyoeddodd g undeb yno 
yn mhen yr hnos i'r rhai a ddiarddelwyd, 
ac i ereill o aelodau yr eglwys ag oeddynt yn 
methu cydweled â Mr. Bowen. Ac mewn 
canlyniad ymranodd yr eglwys, a rhanwyd 
yr amser i addoli hefyd. Erbyn hyn yr oedd 
yr oll wedinewid; yn lle hafwele auaf garw; 
ac yn lle cariad, cenfigen. _ Yn y sefyllfa hon 
oedd ar Mr. Lewis angen cynorthwy y 
drydodd waith; a daeth ef a'r e lwys i ben- 
derfyniad o neillduo Thomas Jones, Gilfach 
Isaf, hwn oedd wedi dechreu pregethu er 
ys peth amser. Ond er fod gan y ddwy blaid 
eu gweinidogion, nid oeddynt yn gysurus, 

n eu bod yn amddifad o undeb a heddwch. 

nd ni pharhaodd pethau felly yn hir. 
Llwyddwyd o'r diwedd ìi uno y ddwy gangen 
a'u gilydd, a'r tri gweinidog ì ofalu am dan- 
ynt. Gan fod Mr.J.ewis yn byw yn Nghastell- 
newydd, ac wedi myned yn hen, nes oedd yn 
methu myned yn gysurus i Saron, cynygiodd 
lei adeiladu capel yn ymyl y dref hono, ar 
ei dir ei hun, am 999 o flynyddoedd, am 
ychydig iawn o ardreth. Cymerwyd gafael 
ar y cynygiad, & gwnaed ymdrech mawr ì 
adeiladu y capel, yr hwn a alwyd Ebeneser. 

rmmerodd hyn le yn y flwyddyn 1808. Bu 

r. Lewis farw yr amser a nodwyd yn flaen- 
orol, wedi cyraedd oedran teg. 

LEWIS GLYN COTHI, neu Llewelyn 
Glyn Cothi, fel y gelwir ef weithiau. Nid 
oes genym y dydd, y mis, nac ychwaith y 
wyddyn y ed ef. Cyfrifa bywgraffwyr 
ei fod yn ei flodau o'r flwyddyn 1430 i 1470. 
Ond y mae digon o sicrwydd ei fod yn ei 
flodau gryn amser ar ol y flwyddyn 1470, 
gan ei wedi chwareu rhan mor bwysig 
yn helynt Harri, Iarll Richmond, yn ei fedd- 
ianiad o orsedd Lloegr; yr hyn a erodd 
le Awst 22, 1485. yn debyg iddo gael 


178 





LEW 
ei eni yn Nglyn Cothi, nid pell o Ddolau 
Cothi, sir Gae din. Barna llawer eì fod 


yn perthyn i deuluoedd Dolau Cothi a Rhyd- 
odyn ; ond nid oes sicrwydd am hyny, er fod 
rhyw bethau yn ymddangos yn debyg i hyn. 
Bu fyw y rhan fwyaf o'i oes mewn ty o'r enw 
Pwll Tinbyd, yn Nglyn COothi. edy dorir 
dywedyd mai enw cartref y bardd oedd Pwll 
Tinbyd ; ond y mae pobl yr ardaloedd hyny 
yn dywedyd mai Pwll Cynbyd ydyw iawn 
enw. Y mae yn llyfr eglwys Ll ngel 
Rhosycorn, hanes cladd th Elinor Lewis, 
Pwll Cynbyd, yn y flwyddyn 1771. A ydyw 
yn ddichonadwy fod yr enw Lewis wedi aros 
n y feulu hwnw oddiar amser y bardd? 
mddengys fod teulu Pwll Cynbyd yn rhai 
pur anrhydeddus. Os yr un ydyw a_theulu 
y bardd, y mae yn cadarnhau y dybiaeth ei 
fod yn gyfoethog yn M rhan olaf o'i fywyd. 
Mynega hen gofnodion mai yn Abergwili y 
claddwyd ef; a dywed hen bobl yr ardal fod 
eiddo i'r teulu yn nghymydogaeth Abergwili; 
yr hyn sydd yn dwyn rhyw debygolrwy d mai 
dyma deulu Lewis Glyn Oothi.] ae ylle 
yn para ìi ddwyn olion o wychder yn y cyn- 
oesoedd. Y mae yn debyg i'r bardd gael oes 
hir. Bu f n nheyrnasiad Harri VI., 
Iorwerth Ŵ. Rhisiart III., a Harri VII. 
Ar ol chwareu ei ran bwysig fel bardd a 
wladgarwr, bu farw yn agos i ddiwedd y 
eamthoyfod ganrif, a chladdwyd ef yn myn- 
went Abergwili, ger Caerfyrddin, yn ol 
ysgriflyfr yn yr Amgueddfa Brydeinig. (Gwel 
Brython, Rhif.18,tud.137; Cumôr. Guurter- 
ly, vol. iii. p. 501.) Pa un ai tlawd ai cyf- 
oethog oedd y bardd, odylwyth, genedigaeth, 
a bywyd, nid. yw gwbl sicr; ond y mae ym- 
chwiliadau diweddar wedi taflu ychydig oleu- 
niar hyn. Y mae ysgrif mewn G Seis- 
nig, yn hysbysu oddiar debygolrwydd, ei fod 
perthyn I'r teuluoedd cyfrifol a nodwyd. 
Heffd yr oedd yn swyddog milwrol dan Jas- 
per, Iarll Penfro; yr hyn 8ydd yn profi ar 
unwaith nad oedd yn ddyn tlawd a dinod yn 
ei wlad. Maeei holl waith hefyd yn profi 
ei fod yn ysgolor, yn fardd, yn achyddwr 


enwog, yn gystal a hanesydd a hynafiaethydd 
Nid go 


brawf yn eglur, foddyliem, ei fod o rieni cyf- 

Yr oedd hefyd, fel y dengys e1. waith, 
yn cael derbyniad i lysoedd prif bendefigion 
y deyrnas. Y mae awdwr natur, mae'n wir, 
mor hael, os nid yn fwy felly, mewn cyfranu 
athrylith i deulu y bwth ag i deulu y llys; 
er hyny y mae manteision dysg wedi gwneud, 
ac yn parhau i wneud gwahaniaeth dirfawr 
rhwng y teulu dynol. Nis gellir gwybod am 
hyn yn hawdd yn yr oes eu-zaidd a manteisiol 
ag ydym ni yn byw ynddi, pan y mae genym 
lawer yn ychwaneg o hyny nag ydoedd yn 
oes Lewis Glyn Cothi. Felly, peth anhawdd 
iawn oedd cael dysg gyffredinol, yn gystal a 
chael hyfforddiad mewn barddoniaeth yn eì 
oes derfysglyd a gormesol ef.. Y mae natur- 
iaeth & beirniaid yn gyffredin yn barnu 
fŷd dylanwad pell iawn gan fynyddau cribog, 








179 


LEW 








LEW 
afonydd, a rhaiadrau brochwyllt, ffurfiad 
ardymer y trigolion fyddo yn eu m 


eu golwg; a thebyg yw fod llawer o wir- 
mnedd yn y yniad. Ŷ mae trigolion gwled- 
ydd mynyddig yn fwy bywiog, ac yn hoffach 
o'u gwlad, nag ydyw trigolion gwledydd 
gwad a diamrywiog yn eu golygfeydd. 
eddyliem fod llawer o hyn i'w weled yn 
mhybyrwch hen fardd Glyn Cothi. Cafodd ei 
fagu mewn llanerch ramantus o Gymru, 
swn rhaiadrau yr afon Cothi, yr hon sydd 
cael ei hamgylchu gan fynyddau serth; ac ar 
amser gwlaw bydd yn chwyddo yn arswydus 
gan orlifiad y nentydd cymydogaethol; a 
gorchuddia y dyffrynoedd â'i llif. chwyna 
i'w thaith yn y modd mwyaf aruthrol, a bydd 
yn berygl preswylio ar eì glanau. Pe edrych- 
em arni ar ol i'w dyfroedd loywi, y mae ei 
rhediad yn chwyrnwyllt a mawreddog, nes 
adsain trwy y cymoedd; a phan wedi cy- 
meryd ei chodwm rhaiadrol graig, mae 
ei gwely yn ddwfn, a'i golwg yn frochus a 
bygythio ; erhyn oll y mae ei dyfroedd yn 
dryloyw. Tebyg i hyn ydoedd awen yr hen 
fardd. Yr oedd ei galon '« llwyr ymlynedig 
wrth ei wlad a'i genedl. A phan yn cyffwrd 
a rhyw destun gwladol, byddai ei awen yn 
gorlifo dros y glenydd, fel rhaiadrau dros 
greigiau, ac yn adsain trwy holl Gymru. Nid 
allwn byth gael gwell engraifft o hyny nag 
ym 1 Cywydd canlynol i Siasper, Iarll Penfro. 
gydd yn fwy rhaiadrol na— 

“ Dyro floedd, darw o Fleddyn, 

Dyro gri, daear a gryn ; 

Bedwyr o Dudur dadwys. 

Byglodda Glawdd Offa ddwys,” 
Edrychai y bardd ar Siasper fel disgynydd 
o Bleddyn ab Cynfyn ac Owain Tudur; ac y 
oedd ei waed cenedlaethol yntau yn chwyddo 
& berwi, nes oedd ei awen yn orwyllt fel yr 
afon Cothi. Yr oedd am ì'r tarw fygloddi 
Clawdd Offa, lle yr oedd arglwyddi y cyffin- 
diroedd yn dal eu meddianau yn anghyfreith- 
lon, yn y modd mwyaf gormesol. Marchog- 
odd laweroedd o weithiau a'i gleddyf i faes y 
gwaed; a gorfodwyd ef o'r diwedd i ddianc 
yn ffoadur rhwng creigiaua mynyddau, mewn 


l gan ne ; a chysegrodd ei awen 
Fenel aî wasanaeth ei wlad. “Y mae ein calon 
yn llawen wrth feddwl iddo gael byw i weled 
amser gwell; a theimlwn barch annhraith- 
adwy lw enw am y rhan fawr a gonest a 
gymerodd yn helyntion ei genedl, Teilynga 
ei enw gel nofio ar wyneb mor cymdeithas 
tra'r byd yn bod. Mae'n debyg fod y rhan 
olaf o'i fywyd yn ddedwyddach na'r rhan 
flaenaf; eto nis gwyddom yn iawn pa faint 
a feddai o dda y byd hwn. Dywod rhai ei 
fod pan fu farw yn werth mil o bunau, yr 
hyn oedd gynysgaeth dda yr oes hono. 
Addefa haneswyr Seisnig, fod cyfnod y bum- 
thegfed ganrif dra diffygiol mewn cyflawn- 
der hanesyddol yn yr amser pwysig hwnw, 
pan oedd rhyfel cartrefol yn rhwygo'r deyrn- 
as, dan yr enw “ Rhyfel y Rhosynau.” Ond 


cyfnod enbyd hwnw y mae gwaith y 
Tardd o Glyn Cothi yn rhoddi llawer iawn o 


eglurder ar sefyllfa pethau yn Nghymru a ydoodd o 


Lloegr ar y pryd. Y mae ei waith cy- 
nwys manylion hanesyddol ac achyddol ta 
gwerthfawr, nad ydynt i'w cael mewn un lle 
arall. Yr oedd yn es-fardd ac arwydd- 
fardd anghydmarol; ond nid oedd er hyn 
yn ddiffygiol o wir elfenau yr awen bur. Ŷ 
mae eì waith rai o'r darnau mwyaf dar- 
luniadol a ellir weled nemawr un amser. 
LEWIS, WALTER EDWARD, oedd fab 
ï Parch. Walter Lewis, gweinidog yr Anni- 
wyr yn Nhredwstan, sir Frycheiniog. 
" w êl fam oedd Abigail, merch Lewis Wil- 
ams, Xsw., Pentwyn, sgoed, un 
Ganwyd ef Tachwedd, 1806. Gafodd ei 


sir. 
ddwyn i fyny yn yr ysgol er blentyn; a 
derbyniwyd ef yn aelod yn Nhredwstan pan 


yn ieuanc. Wrth weled ei alluoedd a'i ym- 
road gyda chrefydd, cafodd anogaeth i dde- 
chreu pregethu. Ufuddhaodd yntau i gais 
yreglwys. Peth anghyffredin y dyddiau hyny 
oedd gweled un yn pregethu mor ìeuanc ; 
felly ymgasglai tyrfaoedd i'w wrandoo blith 
y gwahanol enwadau. Pan dyfod adref 
o'i wrando o Dredwstan un Sabbath, dywedai 
un foneddiges o'r ardal, yr hon oedd or- 
selog dros yr Eglwys Sefydledig, “Pe buasai 
y pregethwr ieuanc yna yn yr Eg , buaswn 
yn credu fy mod yn y nefoedd wrth ei wran- 
do. Ysgri enodd I boneddigom: arall ato ef a'i 
, ar ol ei glywed yn pregethu, uno 
arno fyned ar ei thraul hii Rydychain. neu 
Gaergrawnt, y buasai yn ei gynsl n anrhy- 
deddus. Ond yr oedd yn well ganddo ef aros 
yn ys5ol ramadegol eì dad yn hen golegd 
Arglwyâddes Huntington yn Nhrefeca, Aeth 
oddiyno ìi Athrofa Caerfyrddin, y pryd hwnw 
dan ofal y Parch. D. Peter; lle yr astudiodd 
yn galed am bedair blynedd, gan enill serch 


ei athraw a'i gydfyfyrwyr yn edinol. 
Oddiyno aeth ì Athrofa Highbury, lundain, 
lle bu am oddeutu dwy flynedd. Dychwelodd 


adref y gwyliau, ac aeth am daith; a phan 
yn sir Aberteifi, cafodd wely llaith, effeithiau 
p& un a'i dygodd ef fel llawer ereill, o ganol 
ei obeithion i'w fedd yn anamserol. Bu y 
meddygon goreu a allesid gael yn y cylchoedd 
yn gwneud eu goreu i'w adferu, ond bl 
ofer. Bu farw yn nhy ei dad yn Nhre eca, 
yn 22 oed, gan deimlo yn dawel fod “' Craig 
yr oesoedd” dan ei draed. Claddwyd oi 
weddillion a yen o fewn addoldy Tredwstau. 
mgasg a luosog i'w angladd, pryd 
y. pregethodd y Parch. D. Lewis, Aber. Y 
bath canlynol i'w gladdedigaeth, ym- 
gasglodd torf luosog i Dredwstan ; ond meth- 
darllen, canu, a gweddïo, gan deimlad 

o hiraeth areiol. “ Nid oedd yno ond wylo 
igyd.” Yr oedd yn ysgolaig ardderchog, ac 
yn bregethwr derbyniol. Un o'r troion olaf 
pregethodd oddicartref oedd yn nghymanfa 
enmain, am ddeg o'r gloch, yn Seisneg, ar 


- y geiriau hyny, “ Dyro gyfrif o'th oruchwyl- 


laeth, canys ni elli fod mwy yn oruchwyliwr, 
Yr oedd iddo “'air da gan bawb, a chan y 
gwirionedd ei hun.” 

LEWIS, LEWIS, gweinidog y Bedyddwyr 
yn Waunglyndaf, sir Gaerfyrddin. Brodor 
ntref Llansadwrn, yn yr un sir. 





LEW 





— 


Yr oedd ei rieni yn cadw tafarn. Yr oedd 
eì fam yn aelod yda'r Trefnyddion Calfin- 
aidd ; ond nid oedd ei dad yn aelod gydag un 
enwad. Ganwyd ef yn mis Ebrill, 1779, 
M pentref crybwylledig. Cafodd ychydi 
dysgeidiaeth yn y gymydogaeth; eithr ni 
chafodd y fraint o gael eì ddwyn i fyny mewn 
un athrofa; ond er hyny cafodd y rhagor- 
fraint annrhaethol o fyned yn ieuane ì ysgol 
y Dysgawdwr a'r Athraw goreu, sef yr 
glwydd Iesu Grist. O fawr ddaioni Duw, 
taoddwyd ef at grefydd pan tua 19 oed ; ac 
yn fuan ar ol cael arwyddion o gyfnewidiad 
ei gyflwr, derbyniwyd ef yn aelod gan y 
Parch. Timoth omas, Aberduar, yn 
Waunglyndaf; lle yr ymddygodd fel Cristion 
da dros amryw llynyddau; ac ni roddodd 
achos i'w hen frodyr a'i gyfeillion wylo o'i 
herwydd; canys oedd nid yn unig yn 
bod yr Ys yr lan o'i ieuenctyd, ond 
befyd, yn ol arwyddion, wedi teimlo & 
hrofi ei hawdurdod ar ei galon, fel yr oedd 
ffyrdd crefydd yn hyfrydwch iddo, a'i holl 
lwybrau yn heddwch. Ymddangosai ynddo 
arwyddion o dduwioldeb a gwir grefydd, yn 
gystal ag o ddawn a chymwysderau i bre- 
gethu'r efengyl i'w gydgreaduriaid; a chy- 
mellwyd ef gan ei yr iwneudhyny; felly 
efe a benderfynodd gyda llawer o ofn a dy- 
chryn i ymosod ar y gwaith. Dechreuodd 
sefyll ar y muriau yn mhen tair blynedd wedi 
ìddo gael eì dderbyn m aelod pan yn 22 oed. 
Yr oedd Mr. Lewis fel dyn yn fwynaidd a 
serchog o ran ei dymer. Fel Oristion, yn 
ostyngedig a hawdd ei drin; yn fawr dros 
““ gadw undeb yr Ysbryd yn nghwlwm tang- 
nefedd.” Fel pregethwr, yr oedd o gyneddf- 
au cyffredin, ond yn wlithog a melus ei ddawn, 
yn ebyg Ì Apolos yn dyfrhau. Cadwai Grist 
a'i abe 
bregethu; ac ymdre 





yn wastad o flaen ei olwg wrth 
chai gael meddyliau a 
chalonau eì wrandawyr at yr un canolbwnc. 
Cyoeddai athrawiaeth rhad ras, a dangosai 
rwymedigaeth y creadur i'w Greawdwr. Cyf- 
lawnai eì ddyledswyddau efengylaidd er go- 
goniant i'r hwn a'i ““ galwodd allan o dywyll- 
wch i'w ryfeddol oleuni ef.” Yn mhen tua 
deng mlynedd wedi dechreu pregethu, der- 
byniodd alwad i fod yn fugail ar eglwys 

aunglyndaf. Cydsyniodd a'r alwad, ac 
urddwyd ef i gyflawn waith y _ weinidogaeth 
pan yn 320ed; a pharhaodd i gyflawni ei 
gwydd nes i afiechyd ei atal; yr hyn a gy- 
merodd le tua blwyddyn cyn iddo gael ei 
gymud i'r wlad lle “na ddywed y preswylydd 
“Claf ydwyf.” Cafodd Mr. Lewis y fraint 
o fod yn dra defnyddiol yn yr ardal a'r eglwys 
yn ystod ei weinidogaeth; y rhai a'i had- 
waenent oreu a allant dystio eì fod yn pre- 

ethu â'i draed a'i ddwylaw yn gystal ag â'i 
defod; fel y gallesid dywedyd, “ Mor wedd- 
aidd ar y mynyddoedd yw traed yr hwn sydd 
yn efengylu, yn cyoeddi heddwch, yn dy- 
Seion, “Dy Dduw di sydd yn 
teyrnasu.” Nid oedd eì fuchedd yn groes 
i'w bregethu ; gan hyny ni bu yn foddion i 
droi y cloff allan o'r ffordd. Pan ymwelai âg 
eglwysi y Bedyddwyr, yn mhell ac yn agos, 


180 


LEW 








eì frodyr a'i derbynient yn barchus; ao nid 
oedd yn un lle yn gadael arogl ddrwg ar ei 
ol, ond “*perarogl ìi Dduw.” _ Yr oedd 
cael ei flino yn fawr y blynyddau diweddaf 
o'i oes gan beswch a diffyg anadl, yr hyn ar 
a wh B ataliai radd 9i ddefn ddioldeb 
wrth sefyll i fyny yn gyoeddus; ond yr 
yr ysbryd hynaws ac efengylaidd a feddai, 
eu yn llai yn ngolwg paw 
ai badwaenont, Yn ei holl gystudd” cafodd 
y fraint o fod yn foddlawn, heb rwgnach, na 
rhoddi dim yn ynfyd yn erbyn Duw.  Gor- 
phenodd ei yrfa Chwefror 6, 1832, gan adael 
ig amerch ì alaru eu colled ar ol priod 
wddgar athad tyner. Gellir dywedyd iddo 
ymdrechu ymdreoh deg; cadw y ffydd, a gor- 
phen ei mewn llawenydd. 

, MORGAN, oedd weinidog yr 
Annibynwyr Nglynnedd. Ganwyd ef 
mewn pentref bychan o'r enw Creunant, yn 
mhlwyf Catwg, sir Forganwg. Yr oedd ei 
dad yn ddyn crefyddol, ac yn aelod gyda'r 
Trefnyddion Oalfinaidd. Bu. farw pan oedd 

organ naw m ; â h 
collodd l&wer o fanteision mewn uddysgiadau 
crefyddol, a dysgeidiaeth; oblegyd nid oedd 
o sefyllfa uchel yn y byd; ond trwy dosturi 
ewythr iddo, cafodd ysgol ddyddiol, yr hyn 
fu yn gymorth iddo ddarllen ac ysgrifenu. 
Yn fuan ar ol marw ei dad, wele ei fam 
cael ei chymeryd i ffordd yr holl ddaear. Yr 
oedd erbyn hyn yn hollol amddifad, heb ne- 
mawr o berthynasau yn gallu ei gynorthwyo. 
Tueddwyd boneddiges o'r enw Mrs. Llewelyn, 
Yn wyn, ìi gymeryd sylw o hono, yr Ron 
a'i hoffodd fel bachgen bach amddifad, serch- 
og, a diniwed. Cafodd ei ddewisiad ganddi 
Ŵyn gelfyddyd a fynaì; a efo a ddewisodd 

at ddyn o'r gymydo ì 8 
gelfyddyd o ddilledydd ; yr hy & gal d, : 
thalodd y foneddiges am ei ddysg. Yr oedd 
pawb a'i hadwaenai yn ei hoffi, gan ei fod o 
ymer fywiog, serchog, eyfeillgar, a chariad- 
us. Pan oedd yn 16 oed, dechreuodd deimlo 
rhyw argraffiadau 


yr oedfaon. Yn y flwyddyn 1784, penodwyd 
eÍ ill di Mr. J ohn Omas, Risca, sir 

ynwy, ì fyned trwy y Gogledd. Pan ar ei 
daith by wol 


ofnau bron a'i lethu. Yn Nhowyn, Meirion- 
ydd, gorchfygwyd ef yn hollol. Darllenodd 
adnod yn destun, a dywedodd ychydig oddi- 
wrthi, ac aeth trwyddi yn lled wych. Aeth- 
ant yn mlaen i sir Fon. Dygwyddodd fod 
cyfarfod misol yno yn rhywle. Yn eu cyf. 
eillach penodwyd y ddau wr dyeithr o'r De- 
heudir ì lofaru am ddeg dranoeth. Ar hyn 
torodd Morgan Lewis allan i wylo, gan y 
teimlad oedd yn ei orchfygu wrth feddwl am 
ei wendid; a dechreuodd adrodd iddynt ei 


LEW 


181 


LEW 





hanes, | fodd yr oedd wedi dechreu, a pha 
bryd. Wrth ei gl yn adrodd ei hanes, 
a'i weled m wylo, tosturiodd un gwr da 
wrtho, sef Mr. John Jones, Bottynolwyn, a 
dywedodd y cai efe ddechreu oedfa, ao, y 
dywedai yntau ychydig yn eì le. Y bore â 
ddaeth; esgynodd i'r areithfa gyda'r a 
enwyd, a gweddïodd yn wresog iawn. rth 
ei glywed mor danllyd, penderfynodd hwnw 
fynu ei glywed yn pregethu. Ac wedi iddo 
orphen gweddïo, safodd Mr. Jones o'r tu cefn 
iddo gan ei ddal i fyny, a gynaeth ìddo ddar- 
llen testun a phrogothu. ynych y coffaodd 
am y nerth a d ytrohwn i sefyll ar y 
mur yn d cewri y weinidogaeth. Ym- 
ddiriedodd yn y gwr oedd wedi addaw per- 
ffeithio eì. nerth mewn gwendid; &  phro odd 
hyny yn amlwg y waith hon; cafodd nerth 
1 Fregethai Mr. Lewis o hyd 
ddychwelyd yd ryn ddaethant ì sir 
aesyfed, pryd y pende dii , 
erfyn ar Mr. Tho yny 


yn 
frwy 
a y 


H d Mr. Le h bath canlyno r 
nowydd yn rhyfedd yn el glytiau. Yna 
w ag ef; ac 


oeddi efengyl ein Harglwydd Iesu Grist. 
n y flwyddyn 1791, priolodd â merch ieu- 
yd dduwiol o sir Gae din, ac aethant i 
i'r Bailidu, ger ymddyfri. Yn ol 
trefn y Trefnyddion y pryd hwnw, oedd 
yn gorfod bod oddicartre trwy y flwydd- 
Parodd hyn iddo feddwl ymadael a'r 
wdoliaeth hono. Yr oedd hefyd yn cael 
ei flino am y cysylltiad oedd rhyngddynt a'r 
Eglwys Sefydledig, gan eu bod od 
myned i'r eglwys i gymuno, a hyny pan fydd- 
ai eu cydwybodau yn tystio fod yr offeiriad 
ddyn annuwiol. Pan oedd Mr. Lewis yn 
Llanfynydd un bore Sabbath, yr oedd yno 
offeiriad hynod o drwsgl, o'r enw Mr. dob- 
ner. Ar ol yr oedfa yn y capel yr oeddynt 
yn myned i'r Eglwys i gymuno. Gwr ieu- 
ano, perthynas i Mr. C.a weinyddai, ond yr 
oedd yr hen wr yno hefyd. Yr oedd diwygiad 
mawr y pryd hyny gyda'r Trefnyddion yn 
Y 


Llanfynydd; a phan oeddynto gylch y bwrdd 
yn co o aat y Gwaredwr, dechreuodd pobl 
i eimlo a chynesu yn ngwres car- 
iad Gris nes gwaeddi molianu, $ neidio, nes 
oedd yr holl le yn gynwrf trwyddo. yn 
cyffrôdd yr hen berson ; ac er eì fod. wrth ei 
ddwy ffon,ac ar fìn y bedd, gwaeddai yn groch, 
““ Hwy ddrylliant y corau a'r eglwys. Gyr- 
wch y diawlaid allan; allan a hwynt; ewch 
allan. Beth mae'r diawlaid mn tori'rty?” a 
llawer o ymadroddion cyffelyb. Yn y.fan 
nderfynodd Mr. Lewis nad elai byth wedi 
hyny i'r Eglwys ì uno; a thyma'r tro 
diweddaf iddo fod. Penderfynodd ymadael 
a'r bobl a aent yno ar y fath achos pwysig, 
er ei fod yn eu c ndeb er ys dwy tlyn d 
ar hugain; pumtheg o ba rai yr oedd wedi 
bod mn pregethu. Yna efe a2 ymunodd â'r 
Annibynwyr yn Mhentretygwyn, pan oedd 
Mr, Evan Harris yn weinidog yno. Wedi 
ymuno a'r eglwys hono, cafodd gymelliadau 
ì fyned i bregethu i'r eglwysi cymydogaethol 
yn fisol, yr hyn a wnaeth gyda gradd helaeth 
o dderbyniad. Ond yr oedd iddo gylch eang- 
ach a mwy neillduol mewn golwg gan ei Dad 
nefol. Yn mhen rhai misoed d aeth ìi ymweled 
ag ardal ei enedigaeth, a chafodd alwad gan 
eglwys Godrerhos, ger llaw y Creunant, sir 
organwg, lle y magwyd ef; a chafodd ei 
urddo mn fugail arnynt yn y flwyddyn 1801. 
Cyme wyd ef i gymory gofal eglwysi Ty'n- 
coed a Hermon ; a'r hyn y cydsyniodd. Er- 
yn hyn yr oedd ganddo faes eang, a llawer 
o waith a gofal. Bu yn ffyddlon yn gweini 
iddynt, ac yn barchus iawn ganddynt. Yr 
oedd hefyd yn barchus iawn gan y gweini- 
dogion. Ond ar ol mwynhau cysur eglwysig 
a theuluaidd am beth amser, wele gymylau 
duon yn cyfodi. Bu farw ei anwyl wraig heb 
ddim rhybudd, yn y flwyddyn 1806, wedi bod 
da'u gilydd am 15 mlynedd, gan ei adael 
a'i bum plentyn bychain yn amddifaid o 
fam dyner ao anwyl. Yn mhen amser sy- 
mudodd o ardal Godrerhos ì ardal I Hermon, 
yr eglwys yn y Lle . ac ym- 

Foddi ì ynaanaethu y ddwy arall. Yn 1810, 
efe a briododd yr ail waith, ag un o aelodau 
Ty'nycoed, yr hon yn ol eì manteision a'ì 
galluoedd a fu ymgeledd gymwys iddo 
yd ei fedd. Oddeutu yr amser hwn cododd 
rhyw ddiflasdod rhyngddo a phobl Ty'nycoed, 
fel y penderfynasant ymadael a'u gilydd, ac 
felly y bu. byn hyn nid oedd ganddo ond 
eglwys Hermon yn unigi ofalu am dani. Yn 
amser hwn nid oedd un math o addoliad yn 
mlaen Cwmnedd ar y Sabbathau ; ond rhod- 
iana, chwareu pel, yfed diodydd meddwol, 
ymladd, &. Cymellwyd Mr. Lewis i fyned 
at yr ychydig gyfeillion o wahanol fanau 
oedd yn gweithio yr ardal, ac yn cynal 
cyfarfodydd gweddi yma a thraw mewn tai 
anedd. Felly efe a aeth atynt bob pythefnos. 
Yna codwyd trwydded ar dy anedd, a symud- 


odd Mr. Lewis ì fyw i Abernant Fach, yn 
Nghwmnedd, yn synod eus i'r achos 
newydd. Torodd diwygiad allan yno cyn 


hir, a. chefodd Mr. Lewis y fraint o dderbyn 
ugeiniau o bobl ieuaino a hen, y rhai a fuont 





LEW 





_ — 


— — — 


yn harddwch mawr i'r ach s êm eu hoes. 
Aeth y lle yn rhy gyfyng, gan fod torf luosog 
yn dyfod nghyd I wrando o'r holl ardal- 
oedd. Aeth Mr. Lewis at foneddwr yn y 
ydogaeth, i erfyn arno ddefnyddio ei 
ddylanwad da'i gydfoneddigion, er cael 
cenad i addoli mewn ystordy helaeth yn y 
mydogaeth, yn perthyn ìi Gwmpeini Cam- 
as Glynnedd; ŷr hwn oedd yn lle eang, yn 
mesur droe, 1200 troedfedd. Ll ddodd 
el ei fenthyg, ac yr oedd y newydd yn 
a. erthfawr yn nghlustiau yr holl ardalwyr. 
uont yn cyfarfod yno i addoli am rai bly 
nyddoedd, nes aeth hwnw drachefn yn rh 
gyfyng; ond gorfu arnynt aros yno am bet, 
amser mhollach, o eisiau lle adeiladu. 
Ond cyfododd ymwared o le nad oeddynt yn 
dysgwyl am dano. Daeth W. Williams, 
8w., Aberpergwm, adref o Asia, a phrynodd 
dir, a chynygiodd ddarn cyfleus at adeiladu 
addoldy, am 999 o flynyddau; a lle helaeth 
i gladdu y meirw. Adeiladwyd yno gapel 
helaeth a hardd, yn mesur 46 troedfedd wrth 
32, oddifewn, ac oriel helaeth. _ Aeth y draul 
i'w adeiladu yn £1000, a thalodd y ull- 
eidfa y ddyled oll eu hunain. Cafodd Mr. 
Lewis y fraint o bregethu tua phedair bly- 
nedd yn yr addoldy newydd, on oedd yn 
bur llesg, gan eì fod dros 80 wr ty Wn 
fawr. Yr oedd ei lais yn rhy yen i'r gyn - 
eidfa eì , On ynt yn glynu 
wrtho. Ehoddodd ì fyny bregethu ar yie 
gweinidogion, tua thair blynedd iddo 
baw; eto byddai m myned i'r moddion tra 
y gallodd. Yr oedd yn ddirwestwr rai bly- 
Y yddau cyn sefydlu y deithas ddirwestol. 
Rhagfyr 21, 1846, terfynodd ei daith, yn 85 
mlwydd oed. Bu yn weinidog gyda'r Ânni- 
bynwyr 46 o flynyddau. Bu yn Jregethu 
15 mlynedd gyda'r Trefnyddion Calfinaidd; 
ac yn proffesu gyda'r enwad hwnw 7 mlynedd 
cyn dechreu pregethu. Bu flwyddyn gyda'r 
Annibynwyr cyn eiurddo. Ymgasglodd torf 
luosog o'i hen gyfeillion ì wneud y as 
olaf i'w ran farwol. Fel dyn, md oedd efe 
ond bychan iawn o gorffolaeth ; ael ac 
eiddil ydoedd yn wastad, ac nid oedd hyn yn 
ddiedig rhagddo ef ei hun. Yr oedd yn 
dyn bywiog a thanllyd iawn ei dymerau 
gyda chrefydd. Sicr y y gwyddai am waith 
gras ar eì enaid, a'i fod ynmeddu gwirionedd 
oddifewn, a'r ddoethineb sydd yn y dirgel. 
Yr oedd yn Gristion trwyadl, yn “ Israeliad 
yn wir, yr hwn nid oedd dwyll.” Nid 
oedd ddo nd ychydig o lyfrau Cymraeg, 
ac nid oedd ond ychydig i'w cael y pryd hwnw 





at sydd yn awr. Pregethodd i'r un bobl am 
ddegau o flynyddau, heb iddynt ddywedyd 
“'mana gwael.” Ï 


Nid a'i dafod yn unig yr 
oedd efe yn pregethu; ond yr oedd yn dangos 
athrawiaeth, Dug, ein fyddal wdwr ai holl 
ym . an y.gwynt yn 
chwythu gydag ef, yr oedd yn cario y gwran- 
dawyr o'i flaen fel prif lanw y mor. Arferai 
bregethu yn yc d yn mhell ac agos. 
Yr oedd un tro mewn cymanfa yn Abertawe, 
yn agos i'w . Nid oedd fawr o lewyrch 
ar y cyfarfodydd, er fod yno rai o gedyrn 


182 


—_— - 


LEW 


Israel yn sefyll ar y mur; er hyny yr oedd 
y nefoedd yn bres, a'r ddaear fel haiarn. Nid 
oedd llef na neb yn ateb nac yn ystyried. Yr 
oedd gwedd anfoddus ar y dorf oblegyd y 
chder. Yna y Penderfynodd y Parch. D. 
avies, roddi . Lewis ì bregethu. Aeth 
yntau rhwng bodd ac anfodd. Wrth ei weled 
yn myned i fyny i'r esgynlawr, dywedai rhai 
yn uchel, “ Beth y maent yn anfon yrun 
diolwgynaifyny?” Ac erbyn ei fod yn 
areithfa, y gair cyntaf a d odd gyda 
bloedd uchel oedd, “ Pa le y mae Arglwydd 
Dduw Elias?” A chyda'r gair dyna floedd 
o'r dorf, a'r nefoedd yn adsain, “ Dyma Ar- 
glwydd Dduw Elias.” Llefarai yn dra uchel ; 
nid arbedai ei hun, ond chwythai yn ei gorn 
nes byddai yn gorfod tewi o eisiau nerth, ac 
yn barod i syrthio yn yr areithfa. Yr oedd 
yn barchus iawn gyda mawrion y cymydog- 
aethau ; yr oedd pawb yn ei gymeryd fel dyn 
didwyll, diniwed, gonest, a duwiol; ac nid 
da'r mawrion unig yr oedd efe yn 
archus, ond yr oedd iddo air da gan bawb, a 


chan Ng rionedd ei hun. 
LE » y Chwareuydd. Sicrheir gan rai 
a wyddent yn dda, mai Cymro ydoedd y gr 
hwn, wedi ei eni yn Nghymru; ery tybl yn 
in mai ddel ydoedd. Yr oedd 
ger yn ben ar ei broffes fel dynwaredwr di- 
ol, (rwy ystod yr amsor y u ar yr esgyn- 
Erwr yn Llundain. Gwnaeth ei ymddangos- 
iad cyntaf yn Chwareufa Covent en, tua'r 
flwyddyn 1774, gan sefyll lle y “' West In- 
dian,” yn llawn ac i'r byw. Oddiwrth y cy- 
meriadau a erai i'w dynwared, a'i ym- 
ddygiad boneddigaidd gwastadol, gelwid ef 
“ entleman Lewis,” i'w Sahaniae u oddi- 
wrth wis, yrhwn a aì gyffredin 
yn cynrychioli rhanau llai hyn r oedd 
yn gampus fel dynwaredwr “* Falkland,” yn 
y chwareu a elwid y “* Esvals.” Gallai hefyd 
chwareu rhanau mwy difrifol a. dychrynllyd, 
1 ganmoliaeth rhai uog ì farnu, me 
“ Percy,” gan Mrs. Hannah Moore. Yroedd 
ei fwyd anghyoedd yn feddianol ar nod- 
eddion amlwg pob rhinweddau teuluaidd. 
Bu farw yn y flwyddyn 1811, yn 63 mlwydd 
oed. (Literary Panorama, Feb., 1811, 


p. 402. 

LEWIS, WILLIAM, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Aberdar, sir Forganwg. Brodor oedd 
o 1 Marcroes, Bro Morganwg. Ganed 
ef tua'r flwyddyn 1793. Daeth at grefydd yn 
leuanc, a dechreuodd bregethu cyn hir. Caf- 
odd oi urddo yn fugail ar eglwys y Bedydd- 
wyr yn Aberdar yn y flwyddyn 1813; a bu 
cryn lewyrch ar yr achos hyd y flwyddyn 
1815, pryd y rhoddwyd atalîn ar y gweithiau 


— 


haìarn, yr hyn a ban f lion, 
gystal aelodau yr eglwys. osodd 
fyn 1 Mr. Lewis l, ac fydlu 


mewn masnachdy yn Mhontypridd; ond 
deuaii Aberdar bob pythefnos, a thalai ar- 
dreth tir y capel, o'r ychydig a dderbyniai 
o Drysorfa y Bedyddwyr undain ; a bu 
agos a cholli yr hyn yn gael oddiyno, 
am fod y Goruchwylwyr yn barnu ei fod yn 
camddefnyddio yr arian wrth eu rhoddi at yr 


LEW 


— 


ardreth. Yr oedd yr achos y pryd hyny mor 
isel, fel y byddai yr un dyn yn gorfod cynal 
cyfarfodydd wrtho ei hun, am nad oedd neb 
arall ì weddïo ynddynt; & 
Lewis lawer gwaith i ddeu 
wrandawyr. ŵr oedd 

darfod wnai yr achos. O 











ac felly dychwel- 
yn eu plith o ael- 
Bedyddwyr. Yr oedd Mr. W. 


ofal cangen a ym 
th , yr hon sydd yn awr yn ymgynull yn y 
Tabernacl. Ond nid oedd y eglwys hon yn 
foddlon iawn i hyny, am fod gweinidogaeth 
Mr. Lewis yn llesol a llwyddianus; canys 
derbyniodd amryw aelodau cyn ac wedi corff- 
oli yr eglwys; ond nid achosodd ei gmedaw. 
iad un ymrafael nac aflonyddwch. Cymerodd 
ef a'r cyfeillion le yn Merthyr i addoli, a 
byddai ef ac ereill yn einidogaethu iddynt 
fel n oeglwys Aberdar. Deuai llawer 
i wrando arno i'r lle hwn, fel 
angenrheidiol ymofyn am le c 
capel er gwasanaeth y gangen hon. 
ar fan cyfleus, ac aed 


Penod- 


183 


elwyd yn 
oesi adeiladu 


a'r adeiladaeth yn ; 


d 
miÌnen yn ddioed. Agorwyd y capel yn y . 


mae yno yn awr 6g- 
J bc oedd Mr. 
lwysi 


yr yn 


Lewis gn un a berchid yn fawr gan yr e 
Er nad oedd yn bregethwr 


yn gy edinol, yn 


T. 


l 
ffafrio 


y wynas olaf iddo. 
darllenodd a gweddïodd Mr. 
Trefforest, y capol; a phregethodd Mr. 
W. Jones, Caerdydd, oddiwrth 2 Tim. iv. ', 
““ Mi a ymdrechais ymdrech deg,” &c. Ar- 
eithiodd Mr. D. Jones, Caerdydd, wrth ddrws 
y gell; a gweddïodd Mr. D. Davies, Waun- 


LEW 








troda. Yna ymadawodd 
adael yr hen gyfaill ìi 


LEWIS, GEORGE, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn y Coed-duon. Ganwyd ef mewn 


amaethdy o'r enw Pantyryn, ger Mynyddis- 
lwyn, Bir Fynwy, yn y flwyddyn 1800.  Caf- 
odd ei ddychwelyd at yr Arglwydd dan weini- 
dogaeth y diweddar Barch. D. Thomas, Pen- 
main, ac unodd a'r eglwys dan'ei ofal, yn y 
flwyddyn 1812. Yr oed un o yr 
yr ysgol Sabbathol yn Nghapel Penmain. 
Cafodd ei urddo yn gyflawn ì waith y weini- 
dogaeth fel cynorthwywr i'r diweddar Barch. 
John H ones, Coed-duon. Ymdrechodd lawer 
ì sefydlu ysgol ddyddio agos i l Je- 
em, Coed-duon. Ŵu yn, drof ddlon 

da phob peth da hyd derfyn ei daith. Bu 
arw yn y Coed-duon, Mawrth 28, 1864, yn 
64 mlwydd oed, wedi bod yn pregethu ddeu- 
gain mlynedd. Ni bu erioed yn briod. Yr 
oedd yn gysurus o ran ei amgylchiadau, ac 
felly NN oodd yn gallu byw heb bwyso dim ar 
yr eglwys. Yr oedd yn ddirwestwr selog a 
chydwybodol. Yr oedd yn bregethwr da. Y 
bai mwyaf arno fel pregethwr oedd, ei fod yn 
methu dyfod i ben a'i bregeth mewn amser 
priodol. Ar ol iddo ddechreu nid oedd neb a 
wyddai pa bryd yterfynai. Byddai weithiau 
yn llefaru yn hynod o felus a. dylanwadol. 
e buasai yn medru tynu tua'r terfyn yn 
agos mewn pryd, buasai yn llawer mwy der- 
byniol a chymeradwy gan yr eglwysi a'r cy- 
nulleidfaoedd yn gyffredinol, tro diwedd- 
af y clywsom ef yn pregethu, yr oedd yn hy- 
nod o felus; ond yr oedd y pxyd hwnw ar 
fyned i'r nefoedd. 
LEWIS, JENKIN, Llanfyllin, a anwyd 
yn y flwyddyn 1749, yn agos i Gastell-nedd, 
sir Forganwg. Ni fwynhaodd, yn ei ddydd- 
iau ieuangaf, nemawr gyfleusderau i gyr- 
aedd dysgeidiaeth ddynol na chrefyddol. Nid 


pawb yn alarus, gan 
uno yn ei ddystaw 


' oes genym ond ychydig hysbysrwydd i'w 


roddi mewn perthynas i'r argyoeddiadau 
crefyddol cyntaf fu yn ei feddwl; ond cyn ei 
fynediad i'r athrofa, bu yn aelod hardd o'r 
eglwys ulleidfaol, dan ofal y Parch. J. 
Davies, twen. Yr oedd yn neillduol o 
ran ei symlrwydd a'i neillduad oddiwrth 
bob cymdeithas oferwag; a mynych y cyr- 
chaiì leoedd dirgel i weddïo Duw an y 
bu farw ei dad gadawodd y teulu mewn am- 
gylchiadau dyrus. Ataliodd hyn iddo gyr- 
aedd y budd o ddysgeidiaeth mor foreu ag 
ewyllysai; ei fod yn barnu mai ol 
ddyledswydd oedd aros nes gwcled pob dyled 
wedi ei dalu, a'i frodyr ieuangaf yn gysurus, 
cyn canlyn ei dueddiadau cì hun. Fel yr 
oedd yn cael ei dueddu i'w gyflwyno ei hun 
i waith y weinidogaeth, yr oedd ganddo 
awydd gyrosog i gyraedd gwybodaeth dJar- 
pariadol; ond mi chrybwyllodd hyn wrth 
neb hyd oni ddarfu i'r Parch, Lewis Rees eì 
holi ar yr achos, yna amlygodd iddo ei 
feddwl, a chaiodd anogaeth i fyned yn mlaen, 
Yn y flwyddyn 1750, cafodd dderbyniad i'r 
athrofa ag ydoedd y pryd hyny yn y Fenni, 

| dan olygiaeth y Parch. Dr. Davies. Yr oodd 





LEW 





ef y pryd hyn dros ddeg ar hugain oed, aomor 
a 


byddus yn yriaith Seisnig, fel na fedrai 
ateb ei athraw yn y gofyniadau mwyaf eglur. 
Ond cymaint ydoedd ei syched am wybod- 
aeth, yn nghyda'i dreehiadau a'i ddiwyd- 
ddd fel y cyraeddodd, nid yn unig adna- 
byddiaeth gyson o'r Seisneg, ond medrai 
gyda budd a phleser, ddarllen y Testament 
roeg, & llyfrau duwinyddiaeth yn Lladin. 
lrwy yr amser hyn yr oedd mor fanol â 
chydwybodol yn nghyflawniad ei ddyled- 
gwyddau dirgel, fel na phrofodd ddim o'r 
sychder a'r diffrwythder ysbryd, ag y mae 
dysgu ieithoedd yn dueddol o ddwyn. Y tro 
cyntaf y derbyniodd ychydig arian at eì gy- 
naliaeth yn yr athrofa, m fedrai ymatal rha. 
lo, o herwydd ei deimladau o ddioleharwc 
i Dduw am eì ddaioni i greadur mor annheil- 
wng, ao ofn pechu trwy gymeryd yr hyn, di- 
chon, fuasai yn ateb gwell dyben i'w roddi i 
arall, “Tarawodd yn arn i fy meddwl, 
(meddai ef,) nad oedd derbyn yr arian ddim 
ell na chysegr-ledrad, os na ddefnyddiwn 
wynt i'r dyben cysenredig ag ydoedd mewn 
golwg wrth eu rhoddi.” Dymunol iawn pe 
yddai pawb sydd yn mwynhau yr unrhyw 
ragorfreintiau, yn meddu yr un teimladau. 
Cyn diwedd y flwyddyn 1781, rhoddodd y 
y Parch. Dr. Davios ei ofal i fyny yn y Fenni, 
8 dewiswyd y diweddar Barch. Dr. Edward 
Williams, o Rotherham, ag ydoedd y pryd 
hyn am Nghroesoswallt i lanweile. Sy- 
mud d yr athrofa i Groesoswallt yn y 
flwyddyn 1782. Trwy hyn arweiniwyd ef 
yn agos ì'r fan yr ymsefydlodd i lafurio 
ddo En olhyny. Trwy symudiad y Parch. 
y ari ths i Gaernarfon, wyd yr eglwys 
gynulleidfaol nm Llanfyllin yn ymddifad o 
weinidog; felly ar ol pregethu amrywiol 
weithiau yn achlysurol yn Llanfyllin, ged 
awodd ef Croesoswallt yn 1784, a sefydlodd 
yno, ac a urddwyd ar y Sulgwyn 1785. _ Nid 
oedd dim yn amgylchiadau allanol yr eglwys 
a'r My mydogaeth 8 allasai fod yn anogaethol 
ìi Mr. Lewls sefydlu yn Llanfyllin. Nid 
oedd ond deg o aelodau yn yr eglwys, a darfu 
i bump o'r deg yn fuan droi eu cefnau ac ym- 
adael. Hefyd yr oedd gan drigolion y dref 
a'r ardal yn gyffredin y gelyniaeth mwyaf i'r 
efengyl, a odd ef an brawfarswydus 
o hyn. Yn y cyntaf yr oedd yn anhawdd 
cael neb a anturiai ei gymeryd i'w tai, rhag 
ofn naill ai cael eu gyru o'u tai, neu eu tynu 
i lawr am eu penau. Wedi bod yno dros ryw 
amser aeth i ymweled a gwr a'i wraig ag 
oeddynt yn nghylch ymuno a'r eglwys. 
Gwelwyd a chanlynwyd ef gan fileinlu ffyr- 
nig, y rhai a amgyl t y tŷ; a thrwy 
drais torasant i mewn ac ae driniasant y 
teulu yn y modd creulonaf. Llys t Mr. 
Lewis wrth wallt eì ben gan eì guro yn 
annhrugarog; a thebyg iawn A buasent 
yn ei ladd cyn i'r gymydo gael ei 
rhybuddio, oni buasai i'r blaenor gael ei 
dyneru, a gorchymyn i'r lleill ymatal Nis 
gellir rhoddi cyfrif gwell o'r erchyllwaith hwn 
nag a geir mewn cyffes gyoeddus, wrth yr 
hon y rhoddodd rha: o'r terfysgwyr eu dwy- 


184 


LEW 








law. “' Yn aint ag ar brydnawn yr 
22ain o Fedi 1787, ìi amryw bersonau o rif- 
edi un ar bumtheg, neu ychwaneg, ymgasglu 
yn anghyfreithlon a therfym lyd o amgylch 

John Hughes, yn mhì lanfyllin, Sir 

refaldwyn, ac a dorasant ì'r Yad (rhai 
o honynt a hug ar eu gwynebau) ac a ruthr- 
asant ar John Hughes ac Elisabeth ei wraig, 
yn nghyda'r Parchedig Jenkin Lewis, gwei- 
nidog yr Ymneillduwyr Protestanaidd yn 
Llanfyllin, yr hwn oedd yno ar ymweliad, 
ac a'u llusgasant hwy eu tri allan o'r tŷ. ac 


wedi hyny a nt y cyfryw, Mr. John 
Hughes, a Mr Lewis, i'r llawr ac a'u curas- 
ant ac a'u troediasant mewn modd creulon 
a chiaidd; a thebyg y buasant yn eu gwyllt- 
ineb yn cyflawni llofroddiaeth, oni puaen! sai i'r 
ydogae i a pheri iddynt ffoi ym- 
aith, A chan fod cyfraith wedi dechreu yn 
ein herbyn, y rhai y mae ein enwau wedi eu 
hysgrifenu isod :—ar ein cynygiad i wneu- 
thur y gyffes gyoeddus hon am ein bai, ac 
ymrwymo ì ymddwyn yn dda tuag at y cyf- 
ryw John Hughes ac Elisabeth eì wraig, a'r 
c Mr. ; Lewis (yr hyn a. wnaethom 
eisoes) ac at dalu ychydig arian at ddwyn 
traul ith, darfu i'r rhaì oedd yn dwyn - 
yr achos hwn yn mlaen gydsyniaw yn gared- 
1gawl, na ddygid dim yn mhellach yn ein 
herbyn. Yn awr nynì, y rhai y mae ein 
heuwau isod, ydym yn cyfaddef yn gyoeddus 


ein am wneuthur terfysg, ac yr ydym 
John 


ifrifol ofyn maddeuant gan y c 
Hughes, Elisabeth ei wraig, a Mr. 
Lewis, am y niwed h wnaethom i'r neill ar 
o honynt; yry awr yn dychwel- 
yd ein diolch Ch, iddyn t, ac i'r gym- 
deithas er amddiffyn rhyddid crefyddol, am 
eu hamodau tyner wrth atal llymder y gyf- 
raith yn ein herbyn.” Yr oedd y bobl 
gyffredin yn credu nad oedd y fath bregeth- 
wyr a'u gwrandawyr dan amddi y 
gyfraith ; a thrwy eu anmharchu y porthent 
eu cenfigen eu hunain, ac y boddhaent fon- 
eddigion yr ardal heb wneuthur eu hunain 
yn agored ì un perygl. Ond cafodd eu cam- 
gymeriad ei adgyweirio mor effeithiol yn y 
tro uchod, fel y buont lonydd byth mwy; 
diflanodd yr ysbryd hwn, darfu r R 
daeth lluaws ì wrando, ac yr oedd Mr. Lewis 
ym 2 cael ei barchu. yn fawr yn niwedd ei go. 
ei ymddy wyrol a n dros 
gynifôr o fl yddau fwy na d stowl anwyb- 
aeth dynion ffolion; enillodd iddo ei hun 
enw da gan rai oddiallan, a dywedodd am- 
ryw o honynt pan y bu farw, ““ Na chai pobl 
y capel ne cyffelyb ìddo yn fuan.” Yr oedd 
ei lafur ef yn ngwinllan eì Arglwydd yn 
fawr. Pregethai yn fynych ar ddydd yr Ar- 
lwydd dair gwaith a cherdded un filldir ar 
umtheg. Yr oedd ei lafur ar ddyddiau yr 
w os, mewn pregethu a ch cyfarfod- 
ydd neillduol, yn helaeth; a thros ragor nag 
wyth mlynedd teithiai ar ei draed yn wast- 
adol. Yr oedd bob amser yn hynod o ofalus 
i gadw eì amser, &c. fel na siomai y bobl 
fyddai yn dysgwyl wrtho. Cymaint oedd ei 
wylder fel na wnai un amser ymoeod ar y 


LEW 


d 
fyddyd. Treuliodd ; rhan o'i ameer 
ei lyfrgell, en, myfyrio, a gweddïo, 
Tefarai bob y dser fel yr oedd yn teimlo, ao 
fel yr oedd ei deimladau yn amrywio, yr oedd 
yn m u graddau helaethach o ryddid 
1 naill dro rhagor y llall. Pan fyddai ei ys- 
ryd mewn agwedd dda, yr oedd yn anghy- 
ffredin o fywiog yn ei weddïau a'ì bregethau— 
yr oedd ea hol enaid yn ymuno. Oynwysai 
ei bregethau ddarluniadau bywiog, sylwad- 
au llymion, a chymhariaethau nodedig. 
Mewn ymdriniaeth gyfrinachol a dynion yn 
nghylch achos eu heneidiau, yr oed ganddo 
y dull mwyaf serchiadol. wer fyddai yn 
8on gyda hoffder am y budd a'r hyfrydwch 
& gawsant mewn cymdeithasau neillduol 
ef; yr oedd ieuenctyd ei gynulleidfa 
ei ystyned fel tad tyner, yr hwn a roddes 
iddyn ghorion nad anghofir byth. Mae 
llei grein. na esgeulusodd efe ond anfynych 
un cyfleusdra i ymddyddan a phobl ieuaino 
mewn perthynas i'w cyflyrau ysbrydol, ao 
iddo wneuthur llawer o ddaioni yn y ffordd 
hon. Un prawf nodedig o hyn a roddir 
gan weinidog cyfrifol yn yr un sir: ““ Y tro 
cyntaf y daeth efei dy Ai nhad, brawd ieu- 
ônc y pryd hyny o gyle naw oed a ddan- 
fon i ddangos iddo y ffordd. Wrth fyned, 
rhoddodd Mr. Lewis iddo iol ofyn- 
iadau cyfaddas ; chafodd yntau Ìì fod oni 
gymaint yn eì atebion, îe! pa bryd bynag y 
galwai drachefn wrth y tŷ, gofynai yn ddioed 
am oi gydymaith ieuanc, a siaradai ag ef yn 
nghylch achos ei enaid. Pan yn ago ì ì 
ar ddeg oed, gadawodd fy mrawd dŷ ei dad, 
a chymdeithasodd a phobl ieuainc ofer, ac yn 
fuan dysgodd eu ffyrdd drygionus, a daeth 
yn mron yn flaenor iddynt mewn annuwiol- 
deb; a pharaodd yn y cyflwr arswydus hwn 
yn agosiddwy flynedd. Pan glywodd Mr. 
wis am hyn yr oedd yn ymofidio yn fawr, 
ac yn dymuno cael eì weled unwaith yn 
rhagor, yr hyn a gafodd trwy ei gyfarfod yn 
ysurol ar y ffordd. Mor gynted ag yr 
ednabyddwyd ef gan mrawd, cafodd eì 
ddal gan y fath dd , fel na feddai 
nerth ìi ffol, na gwrolder i'w wynebu. Mr. 
Lewis cyn gynted ag y darfu iddo ei ad- 
nabod, a ddisgynodd 3 lawr, rhedodd ato, ac 
a'ì cofleidiodd gyda thynerwch tad, a chyda 
llawer o ddagrau a ddywedodd, “Ow! fy 
machgen! Ow! fy machgen! pa fodd y di- 
engaist ? Mae llei u ddarfod i'r hyn 
& ddywedodd wrtho y pryd hyny, wneuthur 
arno argraffiadau pe us, o herwydd yn 
fuan ar ol hyn rhoddodd arwyddion boddhaol 
 Preglwys fod gwaith gras wedi ei ddechreu 
yn ei enaid ; a erbyniwyd ef yn aelod, ac a 
orthwywyd hyd yn hyn ì harddu yr 
efengyl, yr hon hefyd y bu efe wedi hyny yn 
bregethu.” Ychwanega yr un gweinidog, 


185 


LEW 


** Oefais unwaith y dedwyddwch o'i gyfeillach 
drwy y rhan fwyaf o siroedd Deheubarth 
; ao yr wyf yn meddwl fod ei gym- 
deithas a'i ymddygiad o fawr fendith i mi.” 
Ymddyddanai a phobl leuaino yn nheulu- 
oedd ei gydnabyddiaeth, gyda chymaint o 
riad. a thiriondeb, fel na dethai ond an- 
ych dynu au, ao yr ydym yn meddwl 
ei fod lawer grd yn defny ddiol y 
modd yma. Pan yr oedd yn marw, sylwyd 
ar wr ieuano wylo, a phan ofynwyd yr 
achos, atebodd, “' Nid yn gymaint am fod 
Mr. Lewis yn marw, a fy mod inau yn ym- 
ddifad o grefydd, ond am ei fod ef yn arfer 
dywedyd, ei fod yn gobeithio cael fy ngwel- 
yn grefyddol cyn ei farw.' llir 
gobeithio fod y dyn ieuanc yma wedi ymofyn 
& dyfod o hyd i'r hyn y gwelodd ei angen o 
hono, o herwydd ymunodd a'r eglwys yn 
fuan wedi hyny. Oddiwrth y nodweddiadau 
& enwyd, ddir yn hawdd fod nwydau 
naturiol Mr. Lewis yn gedyrn. Fel y dang- 
osai ei gariad yn wresog at dda, dangosai ei 
anfoddlonrwydd yn danbaid at ddrwg. Hyn, 
rai gweithiau, a'i aeth yn agored i'r 
achwyniad o fod yn ddigus a byrbwyll. Llef- 
arai yn ddidderbyn wyneb fel y teimlai, a. 
ai ei adnabydd ddarllen ei galon yn 
ei edrychiad. Er fod ei lymder yn fawr wrth 
geryddu bai, ni byddai neb yn tramgwyddo, 
erwydd did yn inol am ei onest- 
Ym mwynhau y rhan hyny o eddolmd 
ne m u y rhan hyny o addo 
dwylol yn well nag ef, yn enwedig pan ym- 
ddangosai pobl eu bod canu a'r ysbryd. 
Arferai ddywedyd, “ Ni fedraf fi ddim canu 
yn awr, ond ganu eto cyfuwch aneb o 
onoch chwithau.” Priododd yn y flwydd 
1798 ; ond ni bu iddo erioed un plentyn. Yr 
oedd Mrs. Lewis yn aelod o'r eglwys Anni- 
bynol Bala. Fel yr oedd ef yn nesau 
at derfyn Ôyw d, d yn amlwg addfedu 
i ogoniant. Ei ddau brif ddymuniad oedd- 
ynt, iddo gael ei gynal heb ddianrhydeddu 
achos Orist, a bod eì fywyd a'i ddefnyddiol- 
deb yn cyd-ddarfod. O gylch pythefnos 
cyn eì farwolaeth, newidi & gweinido, 
cymydogaethol am un Sabbath, pregethod 
ddwy waith, a phob tro yn y ddwyiaith; 
bedyddiodd blentyn, a gweinyddod: 
yr Arglwydd. Er ei fod yn ymddangos yn 
wanaidd tra allan o'r areithfa, yr oedd yn 
ymddangos ynddi mor gadarn & bywi 
erìoed, a awyr y nel d ar yr hynoll a 
ddywedodd. Y Sabbath olaf ond un y bu 
ar y ddaear, pregethodd oddiwrth 2 Thes. ii. 
16; ond yr oedd ei glefyd y pryd hyny wedi 
mawr gynyddu. _ Ar y Gwener canlynol cyf- 
arfu yr aelodau yn eidŷ eihun ; ac oddiwrth 
ansawdd ei feddwl, penderfynodd ei gyfeill- 
ion eì fod bron a'u gadael. Mewn gweddi 
gorch odd hwyntoll i ofal y Pen- ugel, 
ddi ifol erfyn arno ddanfon id. mm 


i ir, ac ymddyddanodd 
a'r bobl mewn tymer anarferol siriol, ond yn 


LEW 


— gn —— —— 


nechreu y nos aeth yn bur glaf; ac a bar- 
haodd felly hyd ychydig wedi haner noe, 

yr ymadawodd a'r bywyd hwn i u 
lragyw ddol Sabbath. Canlynwyd eì gorf 
i'r , yn mynwent y plwyf, ar y dydd 
Mercher canlynol, gan ei gyfeillion , 
yn nghyd ag amryw weinidogion. Aeth 
y cyfeillion yn nghyd oddi y bedd i'r 
addoldy, lle y traddodwyd pregeth gan y 
Parch. J. Lewis, Casnewydd, oddiwrth 1 Cor. 
xv. 50. Yn y prydnawn, pregethodd y Parch. 
J. Roberts, Llanbrynmair, a'r diweddar 
Barch. Dr. Lewis, y pryd hwnw o Lan- 
uwchllyn. 

LEWIS, SYR GEORGE CORNEWALL. 
Y mae y Lewisiaid o ton Court, yn un o 
hen deuluoedd air F ed. Yn nheyrnas- 
iad Harri VIII. pu an, or teulu hwn. yn 

asanaethu sirydd yn y sir. ar- 
Wnig cyntaf cedd Syr Thomas Frankland 
Lewis, yr hwn a chiolodd sir Faesyfed 
mewn tair senedd. Llanwodd yn olynol y 


gwyddau o Ysgrifenydd y rlys, Is- 
ydd Bwrdd. Masnach, ary N 


1 

Ymy ges, a Phrif Ddirprwywr Bwrdd 

y Tlodion. Yr oedd Thomas, yn ddyn o 
gni mawr a nodwedd neillduol. Yn y 


e 
flwyddyn 1805, priododd Syr Thomas, a 
Harriet, pedwerydd merch Syr George o 
Moccas, yn sir Henffordd, o'r hon y ganwyd 
iddo Syr George Cornewall Lewis, ar Hyd- 
ref 21, 1806. Derbyniodd ei addysg baro- 
toawl yn Eton, ao ar ol hyny aeth ì Goleg 
yr Iesu, Rhydychain. Yr oedd yn ddyn o 
dueddiada u naturiol mewn m 5 th ao 
leigiaeth, a chyda y rhwyddineb mwy. 
Myraeddodd dosbarth blaenaf mewn clasur- 
iaeth, a'r ail ddosbarth mewn mlwydd oed, 
1828, pan yn 22 . 
Yn hyn aith ì mewn i'r Middle 
Temple, & galwyd ef i'r Llys Dadleuol yn y 
flwyddyn 1831. Darfu i ddylanwad seneddol 
ei roddiìddo ef fuan wasanaeth cy- 
oeddus; a chafodd ei g yn Ddirprwy- 
wr i ymholi ìi wei iadau hen ddeddf y 
tlodion... Yn y flwyddyn 1835, cafodd ei 
benodi i'r ddirprwyaeth ymweliadol yn mher- 
thynas i'r Eglwys Wyddelig. Yn yflwyddyn 
1836 yr oedd Syr George yn un o'r dirprwy- 
a benodwyd i oli ìi amgylchiadau 
Malta. Yn y flwyddyn 1839, cafodd eì ben- 
odi yn ddirprwywr deddf newydd y tlodion, 
ac yn hyn o orchwyl bu yn ffyddlon fel 
mhob peth arall yr ymaflai ei law ynddo. Yn 


ílwyddyn 1844, ymunodd mewn prìodas 
a'r foneddiges Maria Theresa, chwaer i Iarll 
Clarendon. Wedi iddo 


gael eì ddychwelyd 
yn aelod seneddol yn 1847 dros sir Hen- 
ffordd, yn mis Tachwedd y flwyddyn hono 
penodwyd ef yn ifenydd y Board of Con- 
trol ŴN ngweinyddiaeth Arglwydd John 
Russell, swydd a newidiodd yn Mai, 1848, 
am yr un o is-ysgrifenydd yn y swyddfa 
artrefol.. Yn Gorphenaf 1850, ymgymerodd 
a'r swydd o grifenydd cyllidol y trysorlys, 
yr hon a wnodd hyd doriad ìi fyny wei- 
nyddiaeth Russell yn y flwyddyn 1852. Yn 
y sefyllfaoedd hyn, ni chlywid ei lais yn y 


186 


ct — Y mg gg ym — ———— 


LEW 





——— 





Tŷ ond anfynych iawn, ond yr oedd ei ddi- 
wydrwydd a'i ofal am wasanaethu y cyoedd 
cael ei gydnabod mewn modd cyffredinol. 

o cyffredinol yn 1862, bu yn 


d yn erbyn yr iswyr Derbyaidd. 
Yn fuan ar ol hyny bu yn ymgeisydd am 
eterborough ; ond 


hyny enciliodd am dymoro faes cyoeddus 
gwleidyddiaeth, Ar olaeth y Proffesor 
psen, cafodd ei benodi yn Rhagfyr, 1852. 


yn olygydd yr Edinburgh Retiew, a pha- 
d yn y swydd hono hyd ddechreu y 
flwyddyn 1855. Yn Chwefror y flwyddyn 
hono dylynodd eì dad yn y ferwniaeth, ac 
hefyd yn ph chiolaeth bwrdeisdref 
Maesyfed. O'r braidd y cymerodd eile yn 
y senedd cyn i weinyddiaeth Aberdeen fyned 
yn chwilfriw ; a thrwy y dygwyddiad cafodd 
Arglwydd Palmerston orchymyn y frenines 
i Oo gweinyddiaeth, a gwahoddwyd Syr 
Geo ornowall grew ì eryd a'r 
8 o ganghellydd y rlys.. Nid rhyw 
orchwyl bychan oedd yn olynydd i Mr. 
Gladstone fel canghellydd. Nìd oedd Syr 
George wedi cael ond ymarferiaeth fechan 
fel siaradwr cyoeddus, a gallesid. dywedyd ei 
fod felun ag angen arno fyned i'r ysgol fel 
areithiwr, pan satodd i fyny yn Nhŷ y Cy- 
ffredin fel canghellydd y trysorlys. Nid oedd 
ei adroddiadau cyllidol yn 1856 yn addaw y 
tynent ryw lawer iawn o sylw. O'r braidd 
y meddyliai neb y buasai mor fuan ar ol 
rhyfel y Crimea yn alluog i leihau unrhyw 
drethi, a bod ei gynllun i ateb i'r diffyg am- 
cangyfrifiadol trwy echwyna 6,000,000 o 
bunau, a thrwy roddi allan 2,000,000 o 
Ezrchegwer Bonds yn barod wedi cael eu 
hamlygu, ac am hyny methodd eì goden a 
galw yn nghyd dŷ llawn, a lled ddifater 
gwrandawai y rhai oeddynt yn wyddfodol. 
Ac fel canghellydd newydd y trysorlys, yr 
oedd rhywfodd yn wan ac aneffeithiol; modd 
bynag, enillodd ymddiriedaeth bob dydd, a 
gwnaeth ei hun yn feistr ar holl ddirgeledig- 
aethau y gyllidiaeth. Yn y flwyddyn galwyd 
ar Palmerston lais AM wlad i i fyny 
naw ceiniog y rhyfeldreth o'r dreth ar enill; 
ac ìi ran Syr Georgei wneud adroddiad o ll- 
idol o'i goden yn gynar yn Chwefror. Ond yn 
ei ddull esmwyth gwnaeth hyn gyda deheu- 
rwydd mawr, ac er boddlonrwydd y mwyaf- 
rif. Darfu i'r cyfyngder arianol a masnachol 
yn misoedd diweddaf 1857 ddwyn ariandy 
loegr | ddibyn methdaliad. Ond profodd 
Syr George ei hun fel canghellydd y trysor- 
lys yn ddigon cymwys a galluog i ed 
trwy y cyfwng, ac enillodd ddiolch ch y 
masnachwyr ac ymddiried Tŷ y Cyffredin ; & 
thebyg na thalwyd mwy erioed o anrhydedd 
gwrandawol iddo na phan fyddodd y 
senedd yn Rhagfyr, 1857, i gymeradwyo ei 
waith yn nghysylltiad a'r ariandy. Aeth 
Syr George bid sicr allan gyda y Whig- 
iaid yn Chwefror 1858. Ond pan ffurfiwyd 
ail weinyddiaeth Palmerston yn Mehefin, 
1869, galwyd Gladstonei'r swydd o ganghell- 





LEW 





ydd y trysorlys, a Syr G. O. Lewis a dder- 
yniodd seliau y artrefol. Ar farwol- 
i benodi yie ago maa swyddfa, ein 
ei ben. nydd swy; y rhyfel, 
& chyflawnodd. y swydd sychlyd hono gyda 
deheurwydd mawr. Er ei holl lafur gyda 
swyddogaethau a awnodd yn ngwasan- 
y llywodraeth, hebgorodd lawer o'i 
amser i ysgrifenu llawer i'r wasg ar faterion 
pwysi mewn, gwleidyddiaeth, hanesyddiaeth, 
ao feithyddiae lenyddol. Efe yw awdwr yr 
“' Essay on the Use and. the Abuse of Politi- 
cal Terms,” a'r “ Enguiry into the Oredi- 
bilaty of Early Roman History.” Dygodd 
trwy argraffwns y gweithiau can- 
ÂN “ The uenceof Authority in Mat- 
ters of opinion,” “' Methods of Observation 
and Reasoning in Politics,” “The Govern- 
ment of Dependencies,” “Local Disturbances 
in the Irish Church,” a chyfieithad o 
“Chwedlau Babrius.” Ei waith awdurol 
olaf oedd y llyfr hwnw a enwai ““ Historical 
Survey of the Astronomy of the Anciente.” 
Bu farw Ebnil 13, 1863, ŷn 67 mlwydd 
oed. Yrhyna rod, TT mewn modd an- 
nysgwyliadwy. w yr George Llun- 
dain, i'r dyben o dreulio gwyliau y pas. yn 
ei balas yn Harpton Court, yn sir Faesyfed, 
Ni fu ei iechyd yn dda iawn trwy y gauaf, 
ac ychydig ddyddiau cyn ei farwolaeth ym- 
ddangosai fel un wedi cael anwyd mawr, yr 
hyn a drodd allan yn angeu iddo. Er iddo 
dreulio yn mron ei holl fywyd cyoeddus 
mewn swyddau, eto nid dyn oedd ef i swydd- 
ogaeth yn unig. Yr oedd yn ddyn o chwaeth, 
yn profi e ei fod yn ddyn o feddwl diwylledig 
arhyddfrydig. Yr oedd ei farn yn hynod o 
gydbwys, yn hytrach yn tueddu at fod yn 


ochelgar, fwy felly o duedd antur- 
iaethus. Yr oedd llai ynddo o ysbryd plaid 
na'r Whiginid in; ond pa le 


gyffredi 
bynag y byddai Tcedt rhoddi ei feddwl yr 
oedd yn mron y ddiwrthdroì mewn pen- 
derfyniad. Cafodd y weinyddiaeth J pryd 
hwnw golled yn ei farwolaeth, a'r byd. hefyd 
mewn modd cyffredinol. 


LEWIS, LIAM, ydoedd frodor o sir 
Feirionydd, ac oedd yn nai i'r enwog 
Theodore Price. Cafodd oi ddysgeidiaeth, 


yn benaf yn Ngholeg Oriel, Rhydychain, lle 
y cyraeddodd y graddau o B.A. ac M.A., a 
, 1627, yn D.D., ac ŵn Brovost eì goleg. 
Crewyd ef fel hyn :—'' William Lewis, er ys 
talm yn M.A., ac wedi treulio llawer o flyn- 
yddoedd yn efrydu duwinyddiaeth, gartrof 
ac ar led, yr ydym, oddiar ein profiad o'i 
ddiwydrwydd, a'i ddoniau mewn rhai nm- 
gylchiadau pwysig, lle y darfu ini ei roddi ar 
waith mewn parthau tramor; ac er defn- 
yddio eì amser mewn rhyw wasanaeth pell- 
ach, a'i anrhydeddu a'r gradd o D.D., yr 
ydym, gan hyny, m deisyf arnoch eì dder- 
yn a'i greu yn .D.” Wedi hyny efe & 
gymorod urddau; ac ermai meistr ieuangaf 
ydoedd yn eu golwg, eto trwy blaid a. mwy- 
afiaith o , (meddai Wood,) a gafodd 
Provostship y lle hwnw yn 1617 ; ond efe a'i 
rhoddodd ì fyny yn 1621, oblegyd ei fod yn 


187 


rh 


LÊW 






ieuano i'r swydd, ac ŵ aeth dros y mor- 
yn ngwasanaeth y brenin. edi dy- 
chwelyd yn ol efe a wnaed yn gapelwr i Dio 
Buckingham, gyda'r hwn yr aeth ar led eil- 
waith. Pan chwelodd o'r neges-daith 
hono efe a ysgrifenodd, ““ A general relation 
of a voyage to Ihe, under the command. and 
conduc cl 0 she Duke of idd a'm ” ond ni 
wy un a ei argraffu ai 
Wedi hyny gwnaed ef yn feistr ys- 
Cross, ac brependar yn Win- 
chester; yr hyn nghyd a lleoedd ereill, a 
llodd yn amser y gwrthryfel, a diangodd 
8 y môr, lle ywedir iddo ddyoddef 
llawer yn achos y brenin. Enillwyd ei feib- 
lon drosodd i Eglwys Rhufain. Wedi dy- 
chweliad y brenin Siarl II i'r orsedd, rhodd- 
wyd iddo yn ol yt hyn a gollasai. Bu farw 
yn ysbyty St. Cross, Gorphenaf 7, 1667; a 
chladdwyd ef dan yr allor yn Nghapel y lle 
hwnw.—( Wood. 
LE ; DAVID, Oaerfyrddin, oedd ddyn 
ieuanc sobr a llafurus iawn. _ Efe a dreuliodd 
ddwy flynedd mewn athrofa yn Llundain; 
ac aeth oddiyno i athrofa Caerfyrddin.  Dy- 
wedir ei fod yn ysgolaig rhagorol. Gadaw 
Gaerfyrddin yn y llwyddyn 1146, a bu yn 
ìs athraw i'r ysgol yn ch Hay hyd y 
flwyddyn 1749, pan y cafodd ei urddo yn 
weinidog ar eglwys Ashwick, yn Ngwlad yr 


Haf. Efe a briododd yno â merch un Joseph 
Griffiths, yn 1750. Yn 1760 dychwelodd ì 
French Hay, lle 


ol pob teb terfynodd 
ei ddyddiau ; ond nid oes genym Ìn | 
ach i'w roddi am dano. 

LEWIS, LEYSHON, oedd yn ysgolaig 
rhagorol, a dygwyd efi fyny yn ngholeg 
Cae din. Yr oedd yno yr un pryd a'r 
diweddar Thomas Morgan, o Henllan, yr 
hwn a ddywedai am dano, iddo fod o wasan- 
aeth neillduol iddo ef pan oedd yn yr ys- 
gol ramadegol yn Mhentwyn, a'i fod ef yn 
ystyried eì hun yn rhwym bob amser ì 
edrych arno gyda pharch. Yn y flwyddyn 
1750, efe a aeth yn offeiriad yn yr Eglwys 
cnydledig, a chafodd fywiolaeth Caio, sir 
Gaer , Jr hon oedd yn worth tua £120 
yn y flwyddyn. . 

LEWIS, DAVID, oedd weinidog gyda'r 
Annibynwyr yn Maesgwyn, sir Faesyfed. 
Brodor oedd o Abertawe. Derbyniodd addysg 
yn athrofa Cae din. Pan orphenodd oi 
amser o cafodd ei urddo yn Maesgwyn, yn 
y flwyddyn 1745. Yr oedd yn wr ieuanc dif- 
rifol ìawn, ac yn bregethwr da, ond fod gor- 
mod o'r meudwy ynddo. Dywedai y Parch. 
Edmund Jones, Pontypool, am dano, iddo 
fod mor llwyddianus a dylanwadol ar y gy- 
nulleidfa, nes iddo eu pregethu oll allan o'r 
capel; ac nid oodd hyny yn un rhyfoddod, 

n mai me , neu anghyfeillgar 

a doedd. wy yn anghyf, 

, 4.» gweinidog yr Annibyn 
Rhydybont, Llanybydder, eir Gaerfyrddin, 
oedd or o sir Aberteifi. Yr oedd yn wr 
ieuanc siriol & duwiol, ond yn lled afiach. 
Yr oedd wedi bod yn efrydu yn y Neuadd- 
lwyd, dan ofal y Dr. Phillips, hyd oni chaf- 

| 


nes pell- 


LEW 


—— 


188 


LEW 








Rhydybont ìi fod 


edd alwad oddiwrth egl 
orthi praidd Orist 


is-fu ì wylied a 
yn y ys yr 8fed a'r 9fed o Awst, 1838, 
daelh amryw o weinidogion yn nghydi gy- 
northwyo yr eglwys i'w sefydlu yn fugai 
arni, prydnawn cyntaf am drì gweddï- 
odd D. Anthony, Caerfyrddin; a phe th- 
odd D. Evans, Penygraig; a Lloyd, 
Neuaddlwyd, oddi Luc ìi. 25—30; a 
Hosea xiii. 9. Am chwech, eddiodd E. 
Jones, Neuaddlwyd; a precethodd D. Tho- 
mas, Penrhiwgalod, ac S. Griffiths, Horeb, 
oddiwrth Hosea xiv. 5, 6, a Math. xi. 7—9. 
Dranoeth am ddeg, gweddïodd D. Thomas, 
Penrhiwgaled. Rhoddwyd darluniad o natur 
teyrnas lesu Grist, gan D. Davis, athraw 
duwinyddol coleg Caerfyrddin. Yna rhodd- 
odd y gweinidog ieuanc grynodeb byr o'i 
olygiadau personol ar bynciau sylfaenol cref- 
d. Yna gweddïodd R. Jones, Ffaldy- 
renin, am yr Ysbryd Glân i'w gynorthwyo 
i gyflawni ei swydd bw sig. oddwyd 
iddo, lawer o gynghorion buddiol gan Mr. 
Rees, Pencadair, wedi eu sylfaenu ar 1 Tim. 
iv.l6; ac wedi hyny dangoswyd i'r eglwys 
a fodd i ymddwyn tuag ato, gan J. Breese, 
aorfyrddin; a da fyddai i'r eglwys pe nad 
anghofìai byth mo'r cyngor a. gafodd mewn 
perthynas i'w nodweddiad ef. Sylwai os 
yddaiiddi wneud cydwybod i weddïo drosto, 
y byddai yn ofalus iawn am ei nodweddiad. 
r oedd y cyfarfod yn wlithog ac yn lluosog 
iawn, a dysgwylid y byddai effeithiau da i'w 
ddylyn. Yr 
gydag egni; ond ni pharaodd ei weinidog- 
aeth ond ychydig amser, sef oddeutu tair 
blynedd, canys bu farw Chwefror 1841; ac 
ar ddydd ei angladd ymgasglodd lluaws 
mawr yn nghyd, er dangos eu parch i'w 
weddillion marwol eu gosod i orwedd yn 
y dystaw fedd yn y gladdfa berthynol i'r 


capel. 

LEWIS LEWIS, Tredegar, sir Fynwy. 
Ganwyd ef yn Machynlleth, air Drefaldwyn, 
Mawrth 20fed, 18238. Derbyniwyd ef yn 
aelod eglwysiz yn Saron, Tredegar, yn niw- 
edd 1841. T»euliodd o gylch blwyddyn a 
haner o dan ofal y Parch J. Roberts, Llan- 
brynmair; ac ychydig fisoedd gyda y Parch. 
Ll. R. Powell, Hanofer. Derbyniwyd efi 

leg Aberhonddu Mehefin 17eg, 1844. Aeth 
1 ymweled a'i hen gyfeillion yn Llanbryn- 
mair; ar ei ddychweliad adref gwanhaodd ei 
iechyd; deallwyd fod y darfodedigaeth wedi 
ymaflyd ynddo. Dyoddefodd hir gystudd yn 
dawel a poddlongar, Mynych y dywedai, 
“Os yr Arglwydd a'i myn, byddai yn hoff 
genyf wella er mwyn bod yn fwy ffyddlon a 
gwneuthur ychwaneg gyda'i waith; ond os 
A yn ewyllysio yn hytrach i mi farw, i 

yny hefyd yr wyf yn foddlon.”  Bwytaodd 
cyntafanedig angeu ei dwr; ac ar y l3eg 
o Ionawr, 1846, tawel hunodd yn r Iesu. 
Ar yr 16eg, gosodwyd ei weddillion 
mhriddellau y dyffryn. Traddododd 
Jones, Tredegar areith, iw ip ao wodi 
canu ymw y ei ì 
huno dan ofal angylion. Er na bu ei oes 


mosododd Mr. Lewis ar ei waith : 


ond ber, bu. yn oes lawn o ymdrech. Teiml- 
odd Lewis Lewis, dueddiadau cryfioni ym- 
uno a chrefydd pan yn ddeg oed, ond ni 
chymerodd byny 6, trwy ei symudiad ef a'r 
teulu i ardal lle nad oedd achos gan yr An- 
nibynwyr. Ymadawodd ei fwynder heibio 
fel y boreu; aeth wyt: mlynedd heibio cyn 
iddo fwrw ei goelbren i blith y dysgyblion. 
Yr oedd efe fyddwr diwyd, yn ofalus 
am yr holl foddion. Yr oedd wedi bod yn 
ddiwyd yn cyraedd gwybodaeth mewn âar- 
llen ac ysgrifenu er pan yn blentyn, a chyda 
yr un diwydrwydd ymroddodd i chwilio am 
wybodaeth grefyddol ar ei muniad ag 
eglwys Dduw. Dichon iddo lafurio gormod, 
a thrwy hyny niweidio ei babell, 
bu un amser yn gref. Yr oedd ef yn gref- 
yddwr cyson. r oedd ei yrfa yn wâstad, 
a'i refydd yn estyn drwy y flwyddyn. _ Nid 
oedd arno eisiau gorphwys, ond eì fwyd a'i 
ddiod oedd gwneuthur ewyllys ein Tad yr 


hwn sydd y nefoedd. mofynodd yn 
foreu am wir wybodaeth. Treuliodd ei oriau 
lle yn y 


hamddenol uwchben y Beibl 
dafarn; aberthodd ei arian am lyfrau budd- 
iol yn lle eu rhoddi am fyglys a gwagedd. 
Felly y cafodd ras a deall da, ger bron Duw 
a dynion. Yn ei awydd am wybodaeth yr 
oedd yn deilwng o efelychiad dynion ìieuaino. 
Fel pregethwr nid oedd yn floeddiwr na 
chawr, ac o ganlyniad, nid llawer o lawryf a 
blethwyd o amgylch ei ruddiau. Tyfai ei 
enaid yn rhy fawr ì aros yn eì gorff, ac wrth 
fyned allan at Dduw yr hwn a'i rhoes, mal- 

d y babell bridd, hi a ddychwelodd i'r 
ddaear, o ba un eì cymerwyd. Carem weled 
holl bregethwyr ieuaino ein gwlad yn ei 
ddylyn yn ei ymdrech am ddysg, ac 
eneinio eu gwybodaeth a gwlith y nefoedd. 
Ymddangosai yn eglur, pe buaasai Lewis 
yn cael dyddiau ar y ar, y buasai ei 
weinidogaeth i gael eì gwneud i fyny odair 
elfen, sef deall, teimlad, ac ymarferiad, yna 
gyda bendith Duw gwelid afonydd eto yn y 

aethwch. Yr oedd ei bryder yn fawr am 
dderbyniad i goleg Aberhonddu ; aeth drwy 
yr arholiad yn anrhydeddus iddo ei hun; 
ond yn lle efrydiaeth lwyddianus a chlodfawr 
yn y coleg, a gweinidogaeth lwyddianus RR 
yr eglwys, disgynodd i'r bedd ; yn lle cyfeill- 
ach cydfyfyrwyr a dysgeidiaeth athrawon 
cafodd ei ddyrchafu ìi ddinas y Duw byw, 
at fyrddiwn o angylion, ìi gymanfa achynull- 
eidfa y rhai cyntafanedig, ac at Iesu Cyf- 
ryn Ts ostamont Newydd. 

LE » THOMAS, oedd weinidog y 
Bedyddwyr. Brodor oedd o blwyf Mynach- 
logddu, yn sir Benfro. Ymunodd a_ chref- 
ydd yn Ebeneser. Efe oedd y cyntaf a gy- 
fododd Yn yr eglwys hon i waith y weinidog- 
aeth. edi iddo ddechreu pregethu, dan- 
fonwyd ef i athrofa Caerodor yn 1774, lle y 
Bed gors yr amaer arferol. aeth oddiyno i 

ridgewater, lle yr urddwyd ef fugail; 
ond nid arosodd y cymo dros oddeutu dw 
flynedd, canys efe a symudodd i Ormond, 
yn yr Iwerddon yn 1590. Llafuriodd yno 


yd derfyn ei oes. 





LEY 


189 











a LEYSION, dHOMAS 3, Y dysgyidiao frodor o sir 
organwg. ei 8 t 

Rhydychain, lle y graddiwyd ef yn B.C.Î, 
yn 1510; ac yn mhen dwy flynedd yn B.D., 
o goleg St. Bernard, Gwnaed ef hefyd yn 
abad Mynachlog St. Mair, Uu N tell 
Nedd, yr hor a berthynai i Urdd y Cister- 
iaid yn sir Forganwg. Yr oedd yr abadau 
hyn yn cael eu galw At abadau Glyn Nedd, 
ammai yn Nglyn Nedd yr oedd, ac y mae 
eto falurion y Fynachlog hono. Ymddengys 


ìddo gyraedd graddau uwch nag a enwir 
uchod, gan fod ar l awdl iddo, o dan yr 


enw Dr. Thomas OÌaOn, yr hon a gyfan- 
sodd tua'r flwyddyn 1529, gan wys 
hd Efe oedd yr abad olaf ond. un. 


Mor - 

Ei olynydd ydoedd Lewis Dafydd, yr hwn 
oedd mewn meddiant pan ei dadymchwelwyd. 
Efea fu farw ryw bryd rhwng y flwyddyn 
1520 a_1532. MU 

LEYSON, THOMAS, prydydd on wog, & 
meddyg medrus yn ei oe6, a aned yn Nghas- 
telluedd, Morganwg. Bu yn ngholog in- 
chester am dymor ; ac oddiyno efeadderbyn- 
iwyd yn wd i goleg newydd Rhydych- 
ain, yn y flwyddyn 1569; ac wedi cymeryd 
ei raddio yn y celfyddydau, efe a ymroddodd 
ì astudio meddyginiaeth; ac yn 1583, dewis- 
wyd ef yn eglwysbrwy (proctor) i'r athrofa. 
Yn fuan ar ol hyn efe a gymerodd un gradd- 
ìad mewn meddyginiaeth, ac a ymsefydlodd 
yn Nghaerbaddon, lle y daeth mor enwog yn 
ei broffes fel meddyg ag ydoedd eisoes fel 
bardd Lladin yn Rhydychain. Efe a ysgrif- 
enodd bryddest yn Lladin, yn darlunio Nye 
ygfa a phrydferthwch Castell Donat, or- 

wg, preswylfan Syr Edward 8 ing, yr 
wn a gyfieithwyd i'r Gymraeg gan Dr. Sion 
Dafydd Rhys. e cryn lawer o'i farddon- 
iaeth yn woegarodig yn ngweithiau anol 
awdwyr, heb erioed eu casgluyn nghyd. Yr 
oedd gan Syr John Harrington, yr englynydd 
enwog, ryw dybiaeth uchel iawn am ei 
ddysgeidiaeth, yn gystal a Syr Edward Strad- 
ling. Bu farw Leyson yn Nghaerbaddon, 
ryw amser wedi y flwyddyn 1607, a chladd- 
wyd ef yn eglwys St. James, yn y ddinas 
hono.—( Wood's Athen. Ozon. 

LEYSHON, DAFYDD GRUFFYDD, o 
Briordy Caerfyrddin, a gafodd ei ddys 
ngoleg Neuadd St. Edmund, yn Rhydychain, 
lle y graddiwyd ef yn D.LL., Ionawr 24, 
1532. Bu ganddo law, gydag un Dr. John 
Oliver, yn newisiad Stephen Gardener, Es- 
gob Winchester. Yn amser Mair efe a drodd 
yn ei wrthol, ac a wnaed yn ustus yr hedd- 
wch ac yn sirydd dros sir Gaerfyrddin : ac 
efe oedd yn y swydd, ac fel y cyfryw yn 
gweithredu yn egniol yn merthyrdod yr es- 

b Ferrar, yn 1556; ac ni adawai i'r esgob 

wnw siarad pan wrth y pawl. Yr ydys yn 
ei enwi yma oblegyd ei radd mewn dysgeid- 
iaeth, er yr ystynr y weithred hono yn an- 
enwog ynddo. Ond dywedir ei fod yntau, 
pan yn marw, yn dymuno siarad, ond nad 
allai; ac ystyrid hyny, gan y Protestaniaid 

dwyfol 


g, fel barn , am wadu y ffydd 
brotestanaidd, cofleidio Pabyddiaeth, a'i 
Z 


LOV 
greulondeb at Ferrar. Bu farw yn 1557. 
LODWIG, JAMES, oedd weinidog y Be- 


dyddwyr yn Nghilfowyr. Nid oes genym 
hanes pa bryd na pha le y ganwyd y gwr 
hwn. Yr oedd yn aelod yn yr eglwys gry- 
bwylledig, a chafodd ei urddo yn weinidog 
arni yn y flwyddyn 1761 ; a bu farw yn 1762. 
Dywedir ei fod yn bregethwr derbyniol, a_lle 
1 obeithio y buasai yn ddefnyddiol. Bu yn 
pregethu yn y eglwys am o gylch ugai 
mlynedd; ond ni bu ei fywyd gweinidog- 
aethol ond byr iawn. 

LORTE, ROGER, yoedd fab henaf ac 
etifedd Henry Lorte, a Stackpoole, yn 
sir Benfro, lley gan e dd 
1606. Pan yn Te oed, efa a Tddaelh yn 
“* Gentleman Commoner ” o goleg Wadheim, 
Rhydychain, lle y cymerodd efe un diad 
yn y celfyddydau, yn y Rwyddyn 1627. Yna 
efe a ymadawodd â'r athrofa. _ Ystyrid ef yn 
fardd Seisnig da; ac o gylch y flwy. dyn 1647 
efo a gyoeddodd gyfrol o farddoniaeth, ped- 
war plyg. Yn 1662, efe a grewyd yn farwn. 

yn efe a 


Wedi byw amryw flynyddau ar ol 
farw, yn y flwyddyn 1677, gan adael mab o'r 
enw John âr ei ol, mewn meddiant o 
holl olud ac anrhydedd ei dad. Sonir am 
aelod arall o'r un teulu, o'r enw William 
Lorte, yr hwn oedd yn byw dan deyrnasiad 
I., ac a gyfrifid yn yr oes hono yn fardd 
lled dda. n yn eir llawer. o linellau o'i gy- 
SO ef yn argraffedig mewn gwahanol 
lyfrau.—( Wood's Athen. Uzon.) 
LOUGHER, ROBERT, D.C.L., gwlad- 
reithiwr enwog, clodfawr iawn o ran ei 
ddysgeidiaeth, a aned yn Tenby, sir Benfro. 
Graddolwyd ef yn ngholeg 4ll Souls, Rhyd- 
ychain; a chymerodd iad o D.C.B., 
ym Chwefror, 1564. r oedd yn awr yn 
ywydd y New nn; ac yn fuan ar ol hyn 
yn broffeswr y frenines o'r gyfraith wladol, 
a changellydd Exeter. Yn Mai,1577, aed 
ef yn swyddog eglwyslys Archesgob Caer- 
efrog, a'ì Vicar General, Efe a fu farw yn 
Mehefin, 1583, yn ei dref enodigol, n adael 
( cos 


ar ei ol fab o'r enw John. Athen. 
Oczron. 
LOVE, CHRISTOPHER, A.C., duwinydd 


Henadurol o gryn enwogrwydd, a aned yn 
Nghaerdydd yn 1618. Bwriedid ar y cyntaf 
ei ddwyn i fyny i ryw drafnidiaeth, ac efe a 
rwymwyd i'r perwyl hwnw yn Llundain; 
eithr darbwyllwyd ei dad ar ol hyny i roi iddo 
addys athrofaol; ac felly, mewn canlyniad, 
efe a dderbyniwyd i goleg y New Inn Hall, 
Rhydychain, ym 1635, ac efe y pryd hwnw 
yn 17 mlwydd oed. Wedi myned rhagddo 
mewn trefn d ei raddiadau o Wyryf ac 
Athraw y celfyddydau, efea urddwyd ; ac yn 
fuan efe a gyraeddodd hynodrwydd yn ei 
waith yn gwrthod yn gyoeddus danysgrifio 
i'r canonau, yn ol gorchymyn yr Archesgob 
Laud, o herwydd yr hyn yr amddifadwyd ef 
orai breiniau. Yn y cyfamser efe a aeth i 
Lundain, lle yr amlygodd ei hun yn wrth- 
wynebydd nig ì egwyddorion unben- 
aethol; ac efe & odwyd bregethwr i'r 
gwarchodlu yn Nghaste Windsor, y pryd 


LUC 





- — 


190 


LLAN 





hwnw dan lywyddiaeth y Milwriad Venn. 
Yn 1644, pan ymgyfarfu y prwyaduron oddi- 
wrth y brenin a'r senedd yn Uxbridge, tra- 
ddododd Love bregeth id lynt, yn yr hon yr 
arferodd y fath eiriau chwerwon yn er- 
byn y brenin, fel ag i berii'r prwyaduron 
wneuthur achwyniad arno, mewn canlyniad 
o flaen y senedd. Ar ol hyn efe a wnaed yn 
weinidog eglwys St. Ann, ger Aldersgate ; 
athrachefn yn weinidog St. Lawrance, yn 
y Jewry, Llundain. Yr oedd efe yn un o'r 
gweinidogion hyny yn y brif-ddinas a law- 
nodasant ddeiseb yn erbyn rhoddi y brenin 
ì farwolaeth ; ac mewn canlyniad, efe a - 
erodd ran bwysig yn y cynllun a wyd 
er gosod Siarl II. ar yr orsedd. Eithr Crom- 


wella ddarganfu yr amcan; a'r canlyniad 


fu, dwyn Love i'w brawf am myn redwr | 
al | ianity, or an account of the Holiness which 


iaeth, a thori ei ben ymaith ar Fryn 
Awst, 1651. Yr oedd efe yn awdwr 
dreithodau gwleidyddol a dadleuol, 
ag amryw gyfrolau o bregethau, 
ceir cyfres gan Mr. Wood yn ei 
dano yn yr Athen. Oron. ìi. 136. 
LUCAS 'FEIOHARD, D.D., duwinydd 
dysgedig o Eglwys gr, a aned yn Llan- 
andreas, Maesyfed, yn y flwyddyn 1648. 
Wedi cyraedd yr addysg gofynol mewn ge 
madeg, &c., efe a dderbyniwyd i Goleg esu, 
Rhydychain, yn y flwyddyn 1664. Graddiwyd 
ef yn G.0. yn 1668, ac yn A.C. yn 1672. Yn 
ganlynol efe a urddwyd ; ac am ryw dymor 
bu yn feistr yr ysgol rydd yn y Fenni. Aeth 
oddiyno i Lundain, lle yr anwylid ei ddoniau 
einidogaethol yn fawr; a daeth yn ficer 
t. Stephen's, Coleman-street, a darlithydd 
St. Olave's, Southwark, yn 1683. Graddiwyd 
ef yn D.D. yn 1691; ac yn 1696 ef a_ sefydl- 


nghyd 
o'r rhai y 
hanes am 


wyd yn brebendur Westminster. Yr oedd ei 
olygon yn graddol waethygu er pan oedd yn 
blentyn; ac yn anffodus, tua'r amser hwn 
efe a aeth ymn ollol ddall. h Bu. Tarw yn 1115, 
yn nghylch 67 mlwydd oed. ygid e 
fawr oblegyd ei ddysgeidiaeth a'i dduwioldeb; 
adiau y trosglwydda ei ysgrifeniadau gwerth- 
fawr eì enw gydag anrhydedd i'r oesau dy- 
fodol. Fel y mwyaf dyddorol o honynt 
gellid enwi eì “ Enguiry after Happiness,” 
mewn dwy gyfrol, Splyg. Mae y gwaith 
hwn wedi myned trwy nifer mawr o argraff- 
iadau; ac yn ol ei deilyngdod, rhoddir gai 
da iddo yn gyffredinol. Cyfansoddwyd ef 
gan yr awdwr wedi iddo golli ei olygon, a 
myned yn analluog at wasanaeth cyoeddus ; 
mae yn drueni mawr na chawsai fyw i 


canlynol; “Practical Christ- 


the gospel enjoins, with the motives to it, &c. 
8vo. Sermons ìn five volumes, 8vo. The 
Morality of the Gospel, 8vo. Christian 
Thoughts for every day in the week, 8vo. 
A guide to Heaven, 8vo. The Duty of Ser- 
vants, 8vo. _ Translation into Latin of the 
whole Duty of Man, 8vo,” yr hwn a argraff- 
wyd yn Llundain yn 1680. ( Wood's Athen. 
ron. 

LUNTLEY, JOHN, offeiriad Llanstad- 
well a Nolton, sir Benfro; yr hwn a gafodd 
ei daflu allan o'r Eglwys am anghydffurfio 
yn ol ei gydwybod. Wedi iddo gael eì daflu 
allan o'r Eglwysi, bu yn cynorthwyo Mr. 

ine Phillips yn yr eglwys Gynulleidfaol 
wlffordd. Cymeradwyid ei weinidogaeth 
Bu farw tua'r flwyddyn 1672. 


P 
yn 
yn fawr. 





LL 


LLANOVER, ARGLWYDD, Barwn 
Llanover, Sir Benjamin Hall, o Lanover ac 
Abercarn, Barwnig, aelod o'r in-gyngor, 
ac Arglwydd-Raglaw sir Fynwy, Gwent. 
Ganwyd ef Tachwedd 8, yn y flwyddyn 1802, 
& derbyniodd ei addysgiaeth yn Westminster, 
& Christ Church, Rhydychain. Enillodd 
y pendefig ymadawedig radd anrhydoddus 
yn mysg gwladweinwyr y deyrnas hon, a 

eithiodd ei ffordd i íyny i urddas y ben- 
efigaeth t rym teilyngdod. Aethi Dŷ 
y Cyffredin fel Cynrychiolydd Trefynwy yn 
y flwyddyn 1831, pan yn 28 oed. Mu yn 
Thyddfrydwr cyson trwy gydol ei oes ; ac fel 
prawf o hyn gellir nodi y ffaith iddo eistedd 
am lawer o fiynyddoedd dros Marylebone, 
un o'r bwrdeisdrefi mwyaf goleuedig a rhydd- 
frydig. Trwy ei ffyddlondeb i egwyddorion 
rhyddid, fe wnaeth ei hun yn dra phublog- 
aidd yn mysg y werin, a derbynient er 
bob amser ar yr Austi»4gs gyda chymerad- 
wyaeth a brwdfrydedd. Yr oedd hefyd yn 
ddiwygiwr eglwysig trwyadl, a gwnaeth was- 


anaeth dla trwy ddangos yr anmhriodoldeb 
o benodi lsgobion Seisnig i esgobaethau 
Cymru. Yr oedd yn Brofostant didwyll. 
Dangosai barch diffuanti Ymneillduwyr; col- 
eddai feddwl uchel am danynt, ac y mae 
genym awdurdod i ddyweyd fod ei arglwydd- 
laeth yn arfer siarad am yr Ymneillduwyr 
fel y rhagfur cadarnaf yn erbyn ymosodiadau 
Pabyddiaeth yn y wlad hon. Ymneillduaeth, 
yn ol ei farn ef, sydd i wrthweithio dylanwad 
Rhufain yn Mhrydain. Yr oedd yn hynaws 
a charedig. Erys ei enw mewn cof anrhyd- 


eddus yn Ngh fel noddwr llên a llenor- 
lon, Yr oedd yn teimlo dyddordeb mawr 
mewn pob peth eig, ac yn barod bob 


| C 
amser ì daenu ei aden, dros feirdd, cantorion, 
a throithodwyr y genedl. Darfu 1ddo, mewn 
undeb a'r Arglwyddes wladgarol, ac mewn 
cydweithrediad a'r clodus Carnhuanawc, 
wneuthur gwasanaeth o bwys i lenoriaeth 

trwy eisteddfodau mawrion y Fenni. 
Bu yr eisteddfodau gogoneddus hyny yn 
foddion i ddadblygu athrylithoodd lawer, ac ìi 


LLAN 


— ——— - ———— gg —— 





— a — 


ddyrchafu ein cenedl, ein llenyddiaeth, a'n 
cerddoriaeth â thelynau teir-rhes C yn 
ngolwg 1 byd. Ond ni chyfranodd at y cyf- 
arfodydd a gymerasant le y blynyddoedd di- 
weddar, dan yr enw “'National BEistedd- 
fod.” Fel ladyddwr, yr oedd ei safle 
uchel ; dl dy , yr oedd ei air yn 
deddf; fel Cristion, yr oedd ei farwolaeth 
yn dangnefeddus. Dyoddefodd boen dirfawr 
yn ei gystudd olaf, ond aeth y cwbl 
gydag amynedd Cristionogol. roedd ei 
ysbryd yn hynod o addfwyn ac ymostyngar, 
a theimlai yn ddiolchgar am y gwasanaeth 
lleiaf a wnaed iddo.  Raimisoedd cyn ei far- 
wolaeth ymwelodd a'i Bglwys ei hun yn Aber- 
carn, lle y mae y Parch. D.Charles, B.A., (wyr 
Mr. Charles, Bala, ) yn gweini, a chyfranogodd 
ef a'r Arglwyddes o swper yr Arglwydd. 
Yr oedd Arglwydd Llanover wedi bod yn 
aelod o'r Eglwys Sofydledig o'i flynyddoedd 
boreuol, ond ni ataliodd hyny ef rhag dethol 
gweinidog Henadurol i'r eglwys oedd wedi 
adeiladu yn Abercarn, a'r hon a gynaliai ar 
ei draul ei hun yn gwbl i'r Cymry. Mor fuan 
ag y deallodd fod trwydded wedi ei gwrthod i 
wennidog Cymreig o'r Eglwys Sefydledig, 
oddieithr iddo g yflawni gwasanaeth Seisnig ; 
ac wedi ei benodiad o'r Parch. Mr. Charles, 
parhaodd ei Arglwyddiaeth i fyned i'r gwas- 
anaeth yn yr Eglwys hono pan yn Abercarn 
fel o'r blaen, ac yn nghyd a'r Arglwyddes 
derbyniodd y cymun yno Medi 30, cyniddynt 
fyned iLundain, yn Nhachwedd, 1866. Nid 
oedd yn cymeradwyo y gwahaniaethau cref- 
yddol, y rhai sydd yn bod i radduu galarus 
y dyddiau presenol, ac nid oedd yn canfod 
un rheswm paham nad allai Cristion difrifol 
gyfranogi o swper yr Arglwydd gyda'i gyd- 
ristionogion, o law gweinidog Henadurol, 
neu weinidog o'r Eglwys Sefydledig. Yr 
oodd yn dymuno yn fawr ì ddychwelyd ìi 
Lanover, pe na buasai ond. $ farw, ond yr 
oedd yn ymroddgar i ewyllys Duw. Pan 
ddeallodd nad allai ddychwelyd, derbyniodd 
ddyddanwch oddiwrth ymweliadau cyfaill a 
chyfathrach, y Parch. A.J. Ram, poriglor 
West Ham, gyda'r hwn y derbyniodd y 
cymun ychydig ddyddiau cyn ei farwolaeth. 
Yr oedd hefyd yn flaenorol wedi ei dderbyn 
yda'r Parch. J. Evans, offeiriad yr Eglwys 
6 mmreig yn Llundain. Ei weddillion marwol, 
yn nphyda'i briod galarus, ei oruchwyliwr 
ymlynedig, a'i feddyg ffyddlon Dr. Jones, 
gyda dau gyfaill, a'r gwasanaethwyr Cymreig 
arus, y rhai oedd wedi bod gydag ef yn 
lundain, a gyraeddasant Llanover, Mai 7. 
Bu farw Ebrill 27, 1867, 64 mlwydd 
oed, yn ei breswylfod trefol, Great Stan- 
Aope-street, Llundain.  Rhagflaenwyd ei 
farwolaeth gan boen dirfawr, a achoswyd 
n ddwy driniaeth lem ar chwydd yn ei 
foch, yr hyn. a achoswyd gan wrthdarawiad 
dryll newydd, yr.hyn agymerodd le ddwy- 
waith o fewn ychydig amser i'w gilydd yn 
yr un man, ond m thybiodd neb ar y pryd 
iod perygl ynddo. Pan yr aeth dan drin- 
iaeth feddygol yr ail waith ar yr 21ain 
o Ionawr, yr hyn fel y bernid i wellau y 


19i 


LLAN 


—— —— íe OA. 


gweddill o'r chwydd; ac er i'w iechyd a'i 
nerth ei gynal hir, efo ni wellaodd y 
clwyf; o'r diwedd dechreuodd ei nerth ballu 
gan boenau dirfawr, a. gwanychodd eì gyfan- 
goddiad nerthol nes y terfynwyd ef yn angeu. 
Yr oedd marwolaeth Arglwydd Llanover, yn 
achos o alar cyffredin yn mysg pob graddau. 
Ychydig o ddynion cyoeddus a fu yn fwy 
adnabyddus na'r Arglwydd anrhydeddus yn 
y byd gwleidyddol; ac ni theimlid mwy o 
alar ar ol neb nag a deimlid ar ei ol ef, yn 
nghymydogaeth ei artref lle yr oedd yn 
gyfaill, cymwynaswr, a chefno dirodres ì 

awb o' amgylch. Yr d Arglwydd 
Llanover wedi derbyn ei addysg yn West- 
minster, ac aeth i mewn i goleg Iesu, Rhyd- 
ychain, fel boneddwr ac ysgolai o'r radd uch - 
elaf. Wedi iddo gynrychioli tref Mynwy o1831 
i 1837, ethol def dros Marylebone, yr hon 
a gynrychiolodd hyd Mehefin 1859, pryd y 
dyrchafwyd efi Dŷ yr Arglwyddi. Yn 1894, 
derbyniodd y swydd o Lywydd Bwrdd 
Iechyd, a thra yn y swydd hono, torodd y 
geri marwol allan yn Llundain, ymadawodd 


agos pawb o'r brif ddinas oedd a modd i 
wneud hyny, ond Arglwydd Llanover, (Syr 
Benjamin y pryd hwnw) glynodd ef yn 


ddiysgog gyda'i waith, gan weled a'r 
rhanau gwaethaf, a'r heolydd lle y gosodid y 
faner ddu i fyny, ìi ddangos mai y lleoedd 
hyny oedd yn dyoddef waethaf oddiwrtho. 
Am ei wroldeba'i hunanymwadiad yn adeg 
yr ymweliad hwn, cafodd ddiolchgarwch y 
cyoedd yn gyffredinol. Wedi hyny cafodd y 
swydd o Brif Ddirprwywr y Gweithiau, a 
thra y bu yn dal y swydd hono, efe a ddygodd 
fesur i mewn er rheoleiddio y biif ddinas, o 
dan MR hwn yr etholwyd bwrdd presenol 
gweithiau y brif ddinas; a gwnaeth well- 
1antau dirfawr yn mharciau Llundain, y rhai 
a hir gysylltir a'i enw. Yr oedd pob plaid 
yn cytuno na ddarfu i neb erioed gyflawni y 
swydd o Chief Commissioner of. Works yn 
fwy effeithiol na'r diweddar Arglwydd Llan- 
over. Fel a dywed un o newyddiaduron 
Llundain, “ iragorwyd ar ei sel yn nghyf- 
lawniad ei ddyledswyddau erioed yn y swydd 
hono, nac yn unrhyw swydd gyoeddus arall, 
tra yr oedd ei alluoedd gweinyddol yn cyf- 
ateb i fwriad ei sel. doedd yn meddu 
ar alluoedd gweinyddol o'r radd uchaf, a 
phrofwyd y ffaith hon gan y profion mwyaf 
argyoeddiadol, sef eiddo canlyniadau ymar- 
feriad. Fol dyn cyoeddus, yr oedd yn onest 
ac annibynol; ffieiddiai ysbryd cul a rhag- 
farnllyd yn nghysylltiadau cyffredinol byw- 
yd ; oedd “gyfaill ffyddlon,” iel 
y gall llawer dystiolaethu oddiar brofiad 
personol; ac ynddo ef y collodd y Cynny 

ymwynaswr arbenigol. Fel Arglwydd ltay- 

w sir Fynwy, yr oedd bob amser yn egniol 
yn 'nghyflawniad ei holl ddyledswyddau, ac 
ni esgeulusodd un amser lesiant y gwirfodd- 
olwyr, ond trwy gyfarwyddiadau a phresen- 
oldeb personol mynych a osododd yr esiampl- 
au goreu i'r rhai a lywyddai. Yn ystod ei 
gystudd byddai ei Mawrydi Victorm yn 
gwneuthur ymholiadau cyson ac arbenigol 


LLAN 192 LLAN 
am ansawdd ei iechyd, a gwnai sog | Miss Herbert, Llanarth, Master Herbert, 


Cymru yr un fath; a phan y bu farw, y 
Frenines, yn nghyd a'i Uchelder Breninol 
sog Cymru, a ifenasant at Ar- 
glwyddes Llanover a'u dwylaw eu hunain, 
1! ddadgan eu dwfn gydymdeimlad ahi, a'u 
dwfn ystyriaeth o'r golled am Arglwydd Llan- 
over. Dangosai ei Uchder Breninol Duc Cam- 
bridge yr un modd ei barch tuag ati trwy 
ymholiadau personol ac mewn ysgrifon. Ei 
uchelder Breninol DucesCambri go.eGrand 
Duches o Mechlenburgh Strelitz, y Dywysog- 
es Mary Adelaide, a Thywysog Teck, hefyd a 
ddangosodd eu teimladau mewn dull cyffelyb. 
Yr oedd Brenines y Netherlands yn ewyllysio 
i frys negesau pellebyrol gael eu hanfon iddi 
ac yr oedd yn derbyn adroddiadau rheolaidd, 
gan ysgrifenu hefyd a'i llaw ei hun i ddatgan 
ei chydymdeimlad; ac ar dderbyniad y neges 
pellebyrol yn mynegi ei farwolaeth, anfonodd 
ei Mawrydi. genadwri bellebyrol o Amster- 
dam at Arglwyddes Llanover gyda'r geiriau 
hyn ;—'“Dwfn ofìidia am y byth alaredig gyf- 
aill; boed i Dduw eich cysuro.” Mewn gair. 
nid oedd ond un teimlad tuag at y pendefig 
edmygadwy, o'r uchelaf hyd yr iselaf yn y 
tir, a gweddïau cyson a thaer a offrymid ar 
ei ran, gan ei gydwladwyr hoffus drwy yr 
ardaloedd. Llawer oedd y gweddïau taer a 
offrymid am ei adferiad gan amaethwyr a 
bwthynwyr am y pedwar mis diweddaf o'i 
fywyd, ond ni chaniatawyd i'w gydwladwyr 
ymroddgar gan ragluniaeth ollalluog 
ond yn unig ei yn i'r bedd, yr hwn ar 
2lain o Dachwedd blaenorol a. adawodd 
anover mewn perffaith iechyd ac ysbryd- 
oedd, ddysgwyl dychwely adoli 
Dydd Iau, yr 16eg o Fai, cyflawnwyd y 
dyledswyddau olaf i weddillion yr ym- 
wedig, drwy ei osod yn ei fedd yn gwbl 
ddirgel, gan eì bobl ei hun, yn ol y cyfar- 
wyddiadau a adawodd efe mewn ysgrifen, 
ac mewn cydymffurfiad a'i ddymuniad. 
Offeiriaid. a einidogion— Parch. Joshua 
Evans, ficer Llanover; Parch. David Hywel, 
Parch. Robert Thomas, gweinidog Annibynol 
yn mhlwyf Llanover; Parch. David Charles, 
einidog Eglwys Abercarn; Dr. Jones a 
Dr. Davies. Un ar bumtheg o'r gweinydd- 
esau henaf, (yn cynwys ei faethwraìg ffyddlon 
Mrs. Carrel) mown galarwisgoedd. Y côr 
Cymreig bob yn bedwar. Wyth o'r deiliaid 
a'r gweithwyr bob yn bedwar, (cludyddion.) 
Milwriad 


; ithwyr fel cludyddion yr elo 
Mr. Llewelyn, Mr. W. Jones, amaethwr, Mr. 


iwr mwnawl. arch. edi y 
pedwar ereill o ddeiliaid a gweithwyr fel clud- 

ddion yr elorwisg—Mr. Lyne, Mr. 3. Harris, 
Gwenffrwd, amaethwr a gwehydd Cymreig, 
Mr. Ed. Jones, Cwrt, amaethwr, Mr. John 
Griffiths, goruchwyliwr. Galarwyr ar draed, 
bob dau—Y Wir Anrhydeddus Arg- 
lwyddos Llanover, yr Anrhydeddus Mrs. 
Herbert, Llanarth, Mr. Herbert, Llanarth, 


Llanarth, Miss Florence Herbert, Llanarth, 
R. C. Hall, Ysw., Parch. C. Ranken Hall, 
offeiriad. Shirenewton, Cadben R. Morgan 
Hall, A. D. Berrington, Ysw., Mr. Ernest 
de Bunsen, Major Herbert, Parch. A. J. Ram, 
fioor West Ham, Parch. Hugh Williams, 
Cangellydd Llandaf, Alexander Waddington, 
Ysw., Mrs. Bishop, Cadben Ross, R.N., . 
Andrews. Deiliaid, gwasanaethyddion, & 
gweithwyr, mewn galarwisgoedd; y menyw- 
od yn gwisgo hetiau duon, capiau gwynion 
ac arffedogau gwynion, a gwarleni duon. 
Ni wnaed yn hysbys y dydd ei cleddid hyd y 
fynyd olaf, am na buasai yn bosibl cadw at 
ddirgeliad pe gwnaethid yr amser yn hysbys 
mlaen llaw. Yn ei rwyddiadau, ydd- 
ledig 1861, pm ydoedd mewn iechyd da, efe 
a ysgrifenod NW ymadrodd nodedig a gan- 
lyn, yhyn a. brawf fod ei olygiadau ar y dull 
y dylai angladdau gael eu dwyn yn mlaen, 
wedi eu ffurfio yn nerth bywyd, cyn myned 
ar wely cystudd :—'“ Mae fy angladd ì fod 
mor syml a didraul ag y byddo yn bosibl. 
Y maefy nghorff i gael ei gario y c 
o'm deiliaid a'm gweithwyr a gaffo eu dethol 
i'r perwyl, a'r rhai y dichon iddynt ddymuno 
ei ddwyn. COludwyr yr elor-wisg i fod y 
deiliaid, goruchwylwyr, &. Dim rhwymyn 
am yr het, neu ysgwyddorau i gael eu def- 
nyddio gan neb. Dim cerbydau llogedig ; 
dim dynion llogedig; dim rhodres o filwyr. 
Hymnau Cymraeg i'w canu ar wahanol am- 
gerau, o'r pryd y byddo'r corff wedi ei godi 
allan o'r 1 oni byddo wedi ei 
ei orphwysfa ddiweddaf.' 


ddygì 
d; fod y cyfarwyd 
gwneud yn gwbl hysbys. 
henol, oedd fel y ca 
da a roddes i'w deilini 


A'i eiriau gor- 
yn : e Ein brenines 
esiampl, yr hyn y 


y gwnawn ni, 
ei deiliaid, geisio angladdau mawreddog? Y 
mae rhodres angladdol yn brawf ychwanegol 
i'r rhaì a nt ymadawedig. Y mae yn 
cadw yn ol y meddyliau hyny a ddylent gae 
yn feirio tna'r nef, ac nid at ìd y byd.” 
ol gwneud darpariadau er dychwelyd ìi 
Lanover yn mis Mawrth, yr hyn a ddysgwyl- 
id i gymeryd lle oddeutu y Pasg, yr oedd 
wedi eì ordeinio, ar ol nau dirfawr, y 
byddai iddo anadlu ei anadliad olaf am haner 
awr wedi 3 o'r gloch y bore, Ebrill 27, yr 
amser yr oedd efe wedi mlaen am 
ddychwelyd i'w gartref hoff. Modd bynag, 
y mae wedi bod o ddyddanwch mawr i'r holl 
raì a'i carent ac a'ì gwerthfawrogent, i wybod 
ei fod yn berffaith ymroddgar i ewyllys Duw, 
i'r hyn yr ymostyngodd gyda llwyr ymrodd- 
iad a Hydd, yr hyn oedd wir addysgiadol. Ni 
rwgn odd ddim, ond taer weddïai am amy- 
nedd dan ei ddyoddefiadau chwerwon. Pan 
roddodd i fyny bob dysgwyliad am wellâd, 








LLAN 193 LLAW 
anfonodd ì Lanover am y pepurau oedd wedi | i'w goffadwriaeth fod wedi ei gerfio ar galon- 
l yno, gyda chy yddiadau, Y au goroeswyr. Ond y mae beddfaen yn 


eu 
oeddynt wedi eu hysgrifenu 


mh 
hyny; yn mysg pa reì yr oed yr acysgri 
gunlyn yn. eì lawysgrifen ef ei hun, i'w cherfio 


ar y pres ar eì arch :—'“ Benjamin Hall, 


rhai 
fa 


in-gyngor. Mab henaf 
gwain, A.S. dros sir Forganwg. Ganwyd 
ef Tachwedd 8, 1802. Bu farw dydd Sadwrn, 
Ebrill 27, 1867.” Yr oedd wedi nodi yn y cyíf- 
arwyddiadau ysgrifenedig, fod ei arch ì gael ei 
gwneud gan ei saer eì hun yn Llanover, odder- 
wen Seisnig, neuun wedi tyfu yn Nghymru. 
Yr oedd wedi gosod y pren at hyny o'r neilldu. 
Yr oedd yr arch o dderwen a dyfasai ar di 
Llanover, o'r gwneuthuriad idocaf, yn 
hollol ddiaddurn, a'r ysgrifen flaenorol wedi 
ei cherfio ar y llafn pres. Dydd Iau, yr 1 


o Fai, dygwyd yr arch yn barchus, i gyn 
y neuadd. Wedi i'r offeiriaid, y p thwyr, 
a'r cyfeillion ymgynull a chymeryd eu lle- 


oedd, y Parch. J. Evans, offeiriad Llanover, 
a weddïodd yn gymwysiadol iawn ar th 
achlysur, yn Gymraeg a Seisneg, yna cano d 


achwedd cyn 
holl ffordd, yr byn 

emyna oll ffordd, yr hyn 
oedd dri chwarter milldir. Yr oedd yr holl 
ffordd wedi ei thaenu â changau byth- 
wyrddion. Yr oedd nifer y deiladon, gweith- 


wyr, a gwasanaethwyr yn bresenol oddeutu 
dau gant o gwbl, (oll mewn galar.) Yr oedd 
dra ar ol, & gyflawn- 


d gan offeiriad Llanover, yn old ymuniad 
Arglwydd Llanover; darllenwyd yr holl 
wasanaeth yn Gymraeg a Seisneg; a phan 
oedd yr arch yn cael ei osod yn y ddaeargell, 
yr hon sydd yn y synwent, canodd y cor 
«“ Gorphenwyd.” na ymadawodd pawb 
yn ddystaw ac mewn dagrau. Ar y Sabbath, 
traddodwyd pregeth angladdol yn Eglwys 
Llanover yn Seisneg, Ban y . A. J. 
Bam, offeiriad West lam ; Ri un dydd tra- 

wyd pregeth an ol Gymreig gan y 
Parch. D.Howel, offeiriad Caerdydd, 1 En 
chymyn yr helaethrwydd y galeri 

w yr he y galerir 
am lwydd. Llanover. Yn ei gymydog- 
aeth ei hun, y mae yr holl boblogaeth yn 
galaru megys un gwr ar eìsol. i hwyr 
cyn ei gladdu, daeth ei wasanaeth a'i 
weithwyr yn nghyd o bob enwad ddol 
ì'r llyfrgell, & gweddiaent yn uchel o gwm- 
pas ei arch. yn Ysgotland, Lloegr, ac 
uwchlaw pob peth yn Nhywysogaeth Cymru, 
o'r uchelaf i'r iselaf, nid oes ond un teimlad 
o aìar am yr hwn sydd wedi myned, pa un 
ai fel aelod seneddol defnyddiol, fel gwleid- 
yddwr uniawn a_chyfaddasiadol, cyfaill dir- 
gelaidd ffyddlon, meistr caredig, neu noddwr 
y tylodion. Nid yw Arglwydd Llanover yn 
Tfyn cofgolofn o fynor na goreurad i beri 


cael ei barotoi gan Arglwyddes Llanover, 
i'w osod uwchben y ddaeargell yn Eglwys 


Llanover, gan yr enwog gerfiedydd, R 
Meredydd Thomas, brodor o Aberhonddu. 
Bu Arglwydd Llanover, yr hwn fel y 


crwybwyllasom, oedd aelod dros Forganwg, 
farw pan nad oedd ond 39 mlwydd oed. Yr 
oedd yn wr o alluoedd a_ bywio dd nod- 
edig. — Bu yn gadeirydd llysoedd chwarterol 
Gwent a Morganwg. — Ystyrid i'w farwolaeth 
Ì eì ph suro ormod sylw i'w ddy- 
edswyddau cyoeddus. Cyfodwyd beddfaen 
mynor ardderchog i'w goffadwriaeth yn 
Eglwys Gadeiriol Llandaf, gan bendefigion, 
boneddigion, a thirfeddianwyr, sir Forganwg. 
Yr oedd tadcu Arglwydd Llanover, Paroh. 
D. Hall, yn Gangellwr Esgobaeth Llandaf, 
lle y preswyliai ac Y bu farw mewn oedran 
mawr, a chladdwyd ef yn Eglwys Gadeiriol 
Llandaf, a'r arysgrifen Gymreig, “' Ni bydd 
marw yn dragywydd,” a ddetholwyd ganddo 
ei hun, i'w osod ar ei fedd, ac y mae wedi ei 
rfio ar faen mynor. Yr oedd henafiaid 
Arglwydd Llanover yn wreiddiol o sir Ben- 


fro; 
ganwg, lle yr oedd ganddo feddiant lawer. 
u iddo ddau fab, yr henaf, (Hanbury Stu- 
art,) a fu ferw yn 19mlwydd oed; yr ieueng- 
af, (Caradoc efor) a fu farw yn bum 
mlwydd oed. Yr oedd gan ei Arglwyddiaeth 
un ferch, yr hon a'ì goroesoedd ; priododd 
ad Arthur Herbert, Yswain, Llanarth, a 
; in & e h, sir 
Fynwy, Gwent. wyn GSarph, yn 
Y, mab Casnar Wledig, un o ryfel- 


“YLARY, 

Y mab Er ; ond mewn rhai llaw- 
ysgrifau wir e wr mab Eidrif, Llawr 
ma Eirtf, a Llawr mab Erw. Darlunir ef 
yn y Trioedd megys llywydd un o'r tair 
“llynges cyniwair, (neu dair wibiog) Pry- 
dain Fawr—y ddwy ereill oeddynt Dignif a 
Dolor. —yMyn Arch. ìi. 8, 10, 70.) 

LLA EN, o Ynys Eiddin, yn y Gog- 
ledd, sydd un o'r Seintiau—enw yr hwn a 

wìr “* Achau Saint Ynys Prydain.”— 
lolo M anusoriplts 145, 530.) 

LLAWDDEN, neu Ieuan Llawdden, yd- 
oedd fardd tra enwog, yn blodeuo o 
nghylch 1440i 1480. ŵr oedd yn enedigol o 
y Llwchwr, yn sir Gaerfyrddin. Treul- 
iodd y rhan fwyaf o'i oes yn weinidog yn 
Machynlleth, sir Drefaldwyn; eithr eì 
henaint efe a ymddeolodd i'w wlad enedigol 


ond yn ganlynol o Gwent a Mor- 


lle y bu efe farw. Efe a gladdwyd yn myn- 
went Llandilo-Talybont. Cedwir llawer o'i 


farddoniaeth mewn llawysgrifau. Cyfansodd- 
wyd galareb iddo gan 4i gyfoeswr, Iorwerth 
Fynglwyd, oddiwrth yr hon y deallir fod an- 
rhydedd uchel yn perthyn iddo fel bardd. Y 
mae'r alareb, yn. nghyd a chyfieithad Seisneg 
o honi, wedi eì chyoeddi yn ddiweddar yn 
olo Manuscripts, 311, 696. 

LLAWGAD TRWM BARGOD EIDDIN, 
a elwir mewn rhai llawysgrifau, Llaw. 
Grwm Fargod Eiddin, a ddarlunir yn y Tri- 





LLEI 


—— 


oedd megys un o dri gwyr ffyrnig Ynys Pry- 
dain, y rhai ” yflawnasant y tri “anfad 
Ea ” n ereill oeddynt Llofan ac 
iddyn. Cafodd Afaon mab Taliesin ei ladd 
wgad.—( Myv. Arch. ìi. 9, 13, 65.) 
ST LAWR un o feibion Llywarch 'Hen, yr 
hwn a a laddwyd mewn brwydr, ac yr hiraethir 
; dano yn ngalarob henaint ei dad. 
RODEDD FARCHOG, ydoedd 
wr uoneddig, a hynododd ei. ì ei hun nn gymaint yn 
nechreu y chweched ganrif. mae rhai 
nodion am dano yn nghadw yn y Trioedd. 
Yn un o honynt gelwir ef yn un o'r fri ““bu- 
elydd gosgordd” Ynys dain. Efe oedd 
yn gwyli gwartheg. Nudd Hael, mab Sen- 
yllt, y rhai oeddynt tua 21,000 o nifer. Gelwir 
ef hefyd Llawfrodedd Farfog, a Llawfrodedd 
Farchog Coch ; ac ymddengys mai yr un yw 
efe a Llawgad Trwm Bar Eiddyn, a Llaw- 
gad Grwm Fargod Eiddyn, mewn llawysgrif- 
au ereill; oblegyd dyn dyna yr enwau a roddir 
y” p Trioedd ar lofrudd Afaon, mab Taliesin. 
dau “'fuelydd gosgordd” ereill ymru 
Benren a Gwdion ab Don. Yr oedd 
ddau hyn eto yr un nifer o wartheg bo 
dan ei ofal i'w gwylied. Dywed un o'r Tri- 
oedd mai Cornilio oedd enw buwch Llawfrod- 
edd ei hun, a'i bod yn un o dair prif fuwch 
Ynys Prydain. Yr oedd cyllell Llawfrodedd 
yn un o'r tri ar ddeg brenin-dly dy nou 


reipion Ynys Prydain, oble oedd yn 
meddu y fath deithi rhyfeddo Ray 
wasanaethu 24 o wyr â chig ar unwaith” Yn 


Mabinogi Cilhwch ac Olwen, gelwir ef Llaw- 
frodedd Farfog.— (Myv. Arch. ii. 22, T0; 
Jones's Bardic Museum. 

WYNIOG, a elwir hefyd 
Llwch Llawyniog, ydoedd un o wroniaid y 


Mabino 

LLEOHAU, mab Arthur, yr hwn a ddy- 
nodir y Trioedd megys un o drì “ deifn- 
ogion,” neu wyddonwyr Ynys Prydain, i'r 
rhai nid dim perthyn ynol ì elfenau natur 
yn anhysbys. Y ddau ereill oeddynt Rhiw- 
allon a Gwalchmai. Lladdwyd Llechau yn 

dr Llongberth. 

CHAU, un o feibion Brychan Bry- 
cheiniog, oedd Sant yn byw tua chanol y 
bumed ganrif. Dywedir iddo sylfaenu yr 
og Wn a elwir Llanllechau, yn “Ewyas, ar 

Hen rdd. Bu yn byw am eth amser yn 


Nhregaiên, Mon. 
CHID, Santos, Mn Ym yn nechreu 
y chweched gannif. rch Ithel. Hael yd- 
oedd. Hia sylfaenodd eglwys Llanllechid, 
yn sir Gaernarfon. Ei dydd gwyl yw Rhag- 
Tegwyn 2. Yr oedd yn chwaer i Gredifel, Fflewyn, 
, Baglan, Tegai, 'Twrog, a 


Thenwg 

GR un o ferched, neu wyresau Bry- 
dan Brycheiniog, ydoedd Santes yn blodeuo 

y bumed uen Yr oedd yn wraigi 
Gafmn ab D wal Hen, p'r hwn y bu yn 
fam hŵy Aeddan rydr And, rn, wedi dd 
orc yn mrwy ery le 
Prydain, a orfodwyd ì i ffoi am ' Mdiogelwch i 
Ynys Manaw, a'i wraig gydag ef. Y mae 
Capel yn mhlwyf ey, sir Gaer- 


194 


L LES 


—.^  —— w^ Gi ——— O a —— ————— — 





fyrddin, o'r enw Capel Llanlleian, yr hwn, 
fel y tybir, a sylfaenwyd ganddi. 
TLEIRWG, neu yn hytrach Lleurwg, mab 
oel ab Cyffin Sant, a elwir hefyd leufer 
Mawr, (y goleuad mawr, ) a Lles, neu Lucius, 
ydoedd yn byw y y AFF y Frydein- 
iaid, ac yn nrif. Yn ol y 
Brutiau C Gymreig y ef ynedd y cyntaf add ol 
iodd y ffordd i dd Cristionogaeth i 
Prydain ; ac i'r dyben hwnw efe a anfono 
at Elouthorius, esgob Rhufain, yn dymuno 
arno uog mewn Oristion- 
gaeth drosodd.” Mown canlyniad anfonwyd 
Dyfan, Ffagan, Medwy, ac ac Elfan d, 


dunol a'i gais. Ac yn un o'r Trioedd 
babir mai Lleurw uw a adeiladodd yr 
elwyr clyd y yn Llan yT hon oedd y 


nygr daid gwlad a chenedl, gyda'r fraint a 
eis wydd, ì ì bawb a dderbynient y ffydd Grist- 
ionogol. Ar gyfrif hyn efe a reswyd gyda 
Bran a Chadwaladr, dan y cyfenwad o dri 
“* menwedigion teyrnedd,” neu dy gion 


gwynfydedig Ynys Prydain. arall, 
wrth son am dair archesgobaeth P' dain, a 
ddywed “mai yr henaf oedd Llan o syl- 


faeniad Lleirwg ab Coel ab Cyllin, yr hwn 8 
roddodd d a breiniau nu gwladoli ì “ cyf- 
a gofleidient gyntaf y ffydd yn Nghrist.” 
(Myo. erch. ìi. 63, es.) leurwg hefyd a 
sylfaenodd Us eglwys ae wir Llanlleurwg, yu 
awr St. Melon's, yn sir Fynwy. Am sylw- 
adau manyl ar osodion ac adroddiadau 
Walter de 8 a Geoffrey o Fynwy, ac 
haeriadau cyfeiliornus a wreinib Pabyddion, cyfoirir 
yr ymch wyll at Kees's Welsh 
Saints; JIaber mrandaveneis lolo Manw- 


ecri 
TL, MORUS, bardd a flodeuai o yn 


nghylch 1550 i 1600. 
LLEMENIG AB LLAWEN, a elwir mewn 


rhai llawysgrifau Llwminig, a Llwmhunig 
ab Mahawen, ydoedd benaeth yn byw yn 
nechreu y chweched if. Cofnodir ef yn 
ŷ Trioedd fel un o'r tu ““trwyddedawg han- 
fodawg,” neu rydd westeion llys Arthur. Y 
ddau ereill ynt Llywarch Hen a Heiddin 

Hir.—( Myv. 4rch. ìì. 16, 17, 73.) 

LLE OD ANGEL, mab Pasgen ab 
Urien, Rheged, ydoedd yn byw yn y chweched 


cC LLEON GAWR, yr hwn, yn oì y Brutiau 

ig, & olynodd ei dad Brutus Tarianlas, 
Tab renin Prydain. Yr oedd yn frenin cyf- 
iawn a diwyrni, ac yn noddwr rhyddid ei 


ddeiliaid yn Gyffredinol. Efe a sylfaenodd 
as Caer Lleon Gawr, (CAester) yn y 
Goglodd, (yr hon fyth sydd yn dwyn ei enw, 


yn ol iaith y y,) “* Oddeutu yr un amser 
ag yr ydoedd Solomon yn adeiladu y deml 
yn 


Jerusalem, ac welwyd ag ef 
frenines De er yclywed ei ddoethineb.” 
Teyrnasodd Lleon 25 mlynedd; ao yn 6i 
ddyddiau diweddaf efe a aeth yn dra egwan ; 
8 chan ei fod yn analluog i ofalu am helynt- 
ion ei doyrnas, fe dorodd gwrthry fel allan 
mewn canlyniad Sd yv. Arch. 1i, Cm dî 124.) 
LLES (AB CO L,) neu Lucius; 73ain 


LLEW 











brenin Prydain; yr un a Lleirwg, neu 


Lleurwg. 

LLEUDDAD, yffredin a elwid Lleu- 
ddad Llydaw, ydoe d fab Alan ab Emyr 
Llydaw. Yr oedd yn sant o goleg Illtyd, 
yn nghylch canol y chweched ganrif. Ar 
Ïarwolaeth Cadfan efe a benodwyd yn abad o 
fynachlog Ynys Enlli (Bardsey Jsland,) a 

ydag ystyriaeth o'i urddas, efe a elwid 
hefyd yn esgob. Ystyrid ef yn sant gwar- 
cheidiol yr ynys; ac y mae awdlau ar gael 
yn folawd iddo am ei nodded i bererinion ar 
eu mynediad i'w claddfa gysegredig. Y mae 
amryw leoedd yn dwyn er enw hyd y dydd 
hwn, megys Gardd Lleuddad yn Enlli; 
Ogof Lleuddad yn Aberdaron; a Ffynon 
Lleuddad yn mhlwyf Bryncroes. Y mae'r 


ymadrodd canlynol am dano ar gael yn 
Chwedlau Doethion :—*“ A glywait ti 
ddywediad Lleuddad yn nghylch addysgu 


dyn anfodog? Angharedig yw pob un an- 
hawddgar, Y Unlovod 18 Syvery unamiable 
person;)” neu yn fwy diamwyB—Nis cerir 
neb anhawddgar. (Myv. 4rch.ì. 360; Rees's 
Welsh Saints) 

LLEUDDAD, mab Dingad ab Nudd Hael, 
alias Llawddog, oedd sant yn byw tua de- 
chreu y seithfed ganrif. Enw ei fam oedd 
Tefrian, neu Tanwy, merch Llawddyn Llwy- 
ddog, o Ddinas Eiddyn. Efe aaeth gyda'i 
frodyr Baglan, Gwytheryn, Tygwy, Tyfriog, 
a'i chwaer Eleri, o goleg Catwg, gyda Dyfrig 
1 goleg Enlli. Efe a sylfaenodd eglwysi 
Llanllawddog, Cenarth, a Phenboyr, yn air 
Gaerfyrddin; a Chilgeran, yn sir Benfro. 
Ei ddydd gwyl yw Ionawr 15. ( Rees's Welsh 
Sasnts; dJolo Morganwg's Welsh MSS, 
498. 550.) 

LLEVOED WYNEBGLAWR, neu 
gyda gwyneb gwastad. Bardd a flodeuodd 
rhwng y blynyddoedd 900 a 940. Y mae un 
o'i gyfansoddiadau yn ddernyn moesol, a 
elwir “ Gossyndaith, or the Journey of Le 
wedi ei argraffu yn nghyfrol gyntaf y My- 


yyrian Archaiology. 
. LLEW AB CYFARCH, penaeth 1 Pryd- 
einiaid gogleddol yr hwn a fu byw ddechreu 


y chweched ganrif, Yr oedd yn frawd i Urien 
ac Afon. Gwneir cofíad am dano yn Englyn- 
ion y Gorugiau. Gorchestwaith Llew, mab 
Cynfarch y bardd, oedd penodiad croen y 
ddafad ì fod yn Ystorfa dysgeidiaeth a chof- 
nodiad cân. (Jolo Murganwy's Welsh MSS. 
264, Men 

LLEWELYN, JOHN, gweinidog y Be- 
dyddwyr yn Rhydwilym, sir Benfro. Gan- 
wyd ef yn y flwyddyn 1758. Ymunodd â'r 
eglwys yn y ílwyddyn 1582. Bu yn pregethu 
yn Rhydwilym, yn gynorthwyol am lawer o 
Hlynyddau, ac urddwyd efi gyflawn waith y 
weinidogaeth, i gydweini â'r Parch. Gabriel 
Rees, Mehefin 17, 1801. Bu farw yn 1822, 
yn 94 mlwydd oed. Treuliodd o hyny tua 
thri ugain a deg yn ngwinllan ei Arglwydd ; 
ac agos yr un faint yn pregethu; a bu yn y 
weinidogaeth dros haner can mlynedd. Yn 
ei angladd areithiodd y Parch. O. Griffiths, 
Blaenconyn. Yn y capel darllenwyd a_gwe- 


195 








LLEW 
ddïwyd Mr. Gwynne; a phregethodd 
Parch. H. Price, gweinidog y lle; ac ar lan 
bedd areithi y Parch. Abodnego Jen- 


ins, (A.) Maenclochog. Yr oedd ei ymar- 
weddiad gyda chrefydd o'i ddechreu i'w 
ddiwedd, fel llwybr y cyfiawn, yr hwn a 
le ha fwy hyd ganol dydd. Nid oedd 
ei ŷ euni, ei fyna a'i ddiwydrwydd fel gwei- 
nidog, y mgodig i'r eglwys yn unig, ond 
llewyrohai hefy ger bron dynion. Ac fel 
Samuel gynt, yr oedd yn c&4el gair da gan 
Dduw a dynion. Pan fyddai yn cyflawni ei 
gwydd fel cenad dros Grist, yr oedd yn ym- 
ddangos yn ddewr a hyf, fel pe cael ei 
ddylanwadu gan sel dros y gwirionedd, achan 
rym a threiddgarwch ei lais.. Nid dyferu yr 
oedd ei eiriau, ond megys yn cael eu hanfon 
gydag awdurdod at y gwrandawyr. Di- 
chon iddo bregethu cymaint a nemawr yn 
ei oes mewn angladdau, a hyny mysg 
gyahanol enwadau, heblaw ei enwad ei hun, 
efyd, dylid hysbysu y nodwedd deilwn 
hono o wir grefydd perthynol iddo, sef ei a 
ymweliadau â'r cleifion, nid yn unig y rhai 
oedd o deulu y ffydd, ond ereill hefyd. Nid 
gormod o bosibl, yn yr ystyr hyn fyddai dy- 
wedyd, yn n eb y rhan amlaf o weini- 
dogion ei ddydd, ““'Ti a ragoraist arnynt oll.” 
odd y fraint o dreulio ei ddefnyddioldeb 
yn achos ei Waredwr trwy ei oes; ac mewn 
enaint efe a ddisgynodd i'r bedd, '*fel y 
n eì amser.” 


d 
YFLWWELYN. HUMAS, Glyn Eithinog, 
Rhigos 


Yr oedd yn fardd da, yn bregethwr 
rhagorol, ac yn ysgolaig mawr. Cafodd 
drwydded i bregethu gan yr Archesgob Grin- 
dal. Daeth bregethwr tra phoblogaidd ; 
& golygai Iolo Morganwg ef yn , nou 
sylfaenydd Ymneillduaeth yn Nghymru. Ceir 
hanes TI. Llewelyn yn y llyfr a elwir “ TAe 
Scenery, Antiguilâes, and. Biography of South 
Wales, by Benjamin Heath Malkin, Esg., 
M.A., F.A.S., vol. i. p. 292.. Dywedir ei fod 
yn byw yn amser Edward VI. ac hlisabeth, 
mewn ty a elwid Glyn Eithinog. Yr oedd 
yn Brotestant o nodwedd uchel iawn, ac o 
dduwiolleb mawr, a modiethu or, fath fan- 
laf. Dywedir iddo gyfieithu y Deibli Gy- 

dnraeg da, o gyfieithad Seisneg Tyndal, o 
gylch y flwyddyn 1540, yr hyn oedd tua 48 
mlynedd cyn i'r cyfieithad Cymreig a arferir 
yn awr gael ei wneud gan Dr. William Mor- 
gan. Yr oedd ei gyfieithad ar gael yn ddi- 
weddar iawn, os nad yw ar gael yn awr, 
mewn ysgrifen. Byddai yn aml yn cynal 
gwasanaeth dwyfol mewn fai anghyoodd, yn 
gystal âg mewn eglwysi; a odd amryw 
gymdei u erefyddol bychain. Nid oedd 
y rhai hyn wedi eu ffurfio ar y cyntaf gydag 
un bwriad i ymneillduo oddiwrth yr Bglwys 
Sefydlodig. Yr oeddynt mewn llawor o - 
au yn debyg i'r Trefnyddion presenol, ac yn 
eu hunain allan fel aelodau o'r sefydl- 

iad, fel y mae y blaid ddiweddar yn parhau 
ì eryd arnynt eu bod perthyn iddo. 
Yr oeddynt fynychaf yn arfer y gwasanaeth 
cyoeddus; ond darfu i'w hafreoleidd-dra yn 
cyfarfod mewn tai cyffredin, yn nghyd a'u 


LLEW 





eddïau a'u pregethau anysgrifenedig yn 
achlysurol, roddi j" N wared dda fhram- 
. erwy yn arwgdybiwyd hwy 
an afreidiol o fod yn elynol i'r Eglwys; a 
yoddefasant radd o erledigaeth oddiwrth yr 
Archesgob Laud. Darfu ì hyn eu dwyn i 
beidio cydffurfio.. Ac yn fuan ar ol hyn de- 
chreuasant ymranu, ac i ddewis gwahanol 
enwadau yn eu mysg eu hunain. Yr oedd 
rhai yn fedyddwyr babanod, ac ymunasant 
a'r Presbyteriaid. Ymunodd ereill a'r rhai 
a arferent fedyddio dynion mewn oed. Gelwid 
trydydd plaid yn anfedyddwyr. A phan 
odd George Fox ei ddysgyblion yn blaid 
wahanol, ychwanegwyd eu rhifedi gan yr 
anffyddwyr Cymreig hyn, y rhai a gyfarfydd- 
ent I addoli yn Mynwent y Crynwyr. Ym- 
ddengys fod llythyr yn llyfrgell Syr Thomas 
Mostyn, yn sir Fflint, oddiwrth Thomas 
Llewelyn, Rhigos, at Eichard Davies, ail 
esgob Protestanaidd Tyddewi, yn ei anog ì 
gyfieithu y Beibl i'r Gymraeg, ac yn rhoddi 
rhyw hanes am ei ymgais ei hun. Ni hysbysir 
ddarfod i Dr. Davies a Mr. Salisbury wnend 
defnydd o gyfieithad Thomas Llewelyn; ond 
ymae rhesymau cedyrn dros i ni u hyny. 
ywedir fod Cymraeg ei gyfieithad mor hollol 
a neillduol yn nhafodiaith Morganwg, neu 
Essyllwg, yn holl briodoleddau cystrawiad 
gramadegol, geiryddiaeth, treigliad berfau, 
& phriod-ddulliau lluosog, fel nas gellir llai 
na rhyfeddu pa fodd y derbyniodd y fath gy- 
meriad, os na arferwyd ac na ddylynwyd cyf- 
ieithad yr hen fardd yn dra manol. Yr oedd 
Dr. Davies a. W. Salsbury eu dau o Ogledd 
ymru, ac heb fod erioed yn byw yn Mynwy, 
organwg, nac un ran arall o'r Dywysogae 
lle yr arferir y dafodiaith Essyllaidd. Yr oedd 
ac y mae'y cyfieithad hwn o'r Testament 
Newydd yn bur annealladwy i drigolion Go- 
gledd Cymru. Wedi i'r Esgob Laud esgy- 
muno T. Llewelyn a'i bobl, ymddengys mai 
rif orsaf y symudiad gwerthfawr hwn yn y 
iwedd oedd yn Mlaencanaid, neu Gwm-y- 
glo, ger Merthyr. Torodd y cynulliad hwnw 
allan yn dair cangen; un yn Bresbyteriaid, 
a sefydlasant yn Ynysgau, Merthyr; un 
arall, sef y Crynwyr, a sefydlasant yn Myn- 
went y Crynwyr ; ac un arall yn Fedyddwyr, 
ydynt yn awr yn Hengogd. 
WELYN, MOSES, oedd weinidog y 
Bedyddwyr yn y Blaenau. Nid oes genym 
hanes pa bryd wyd ef. Derbyniwyd ef 
yn aelod erefyddo y flwyddyn 1699. Bu 
yn hir yn y weinidogaeth fel cynorthwywr. 
reuodd bregethu yn y flwydd 1701. 
Yn hanes y gweinidogion a ddanfonwyd o 
i Lundain 1794, dywedir am dano, 
“* Ei fod yn gynorthwywr us yn y wei- 
nidogaeth, ac deilwng o ran o haelioni 
pobl Llundain.” Yr oedd yn fynych yn y 
cymanfaoedd. Y mae hanes am dano yn 
llyfr yr eglwys mor ddiweddar a'r flwyddyn 
1744. Bu farw yn y flwyddyn 1745. 
LLEWELYN, JOSHUA, goedd wyr i 
Moses Llewelyn, gweinidog y Blaenau. Caf- 
odd ei ddysgeidiaeth yn Nghaerodor. Galwyd 
ef ì'r weinidogaeth yn y flwyddyn 1768, ì 


196 


LLEW 


——— 


orthwyo yr eglwys yn Dublin, Iwerddon. 
u yno ar brawf am flwyddyn; ac yna dewis- 
wyd ef i fod yn gynorthwywr i'r gweinidog 
oedd yno ar y pryd, ar farwolaeth pa un efe 
a'i canlynodd. yn y weinidogaeth. Bu farw 
yn nghanol ei ddyddiau, ym y flwyddyn 1780. 
L L W LLAWGYFFD , nen y Llew a'r 
law Ddiysgog, ydoe naeth yn byw tua 
diwedd y Tbumed ganrif. Cofnodir ef yn y 
Trioedd fel un o dri “ rhuddfawg,” neu ryfel- 
wyr gwaedliw Ynys Prydain. Y ddau 
ereill oeddynt Rhun ab Beli a Morgan Mwyn- 
fawr. ' Mewn Triad arall fe'i gelwir yn un o 
dri “ eurgrydd ” Ynys Prydain, yr hon alw- 
edigaeth a ddylynai pan yr aeth gyda Gwd- 
ion ab Don i geisio enw ac arfau gan Arian- 
rod ei fam. nes arall a fynega iddo fyned 
gyda Gwdion ab Don mewn cerbyd aur i 
geisio enw ac arfau gan Rhianon eì fam, ar 
gyfrif yr hyn fe'i gelwid yn un o dri phenaeth 
yr eurgerbyd yn Ynys Prydain. Y ddau 
ereill oeddynt Caswallon a Manawydan. 
(Cam. Bio. ŵy 217.) Rhoddir tarddiad ei 
enw, yn nghyd ag ystyr Triad y ''tri eur- 
dd,” yn gyflawn yn Mabinogi Math ab 
Mathon .. Crybwyllir am ei fedd yn Eng- 
lynion g Beddau, fel yn cael ei amddiffyn gan 
y mor. Uofnodir ce âlyl Llew Llawgyffes, dan 
yr enw Melyngan Mangre, neu , 
““ Nhrioedd y Geffylau,” fel un o'r penaf o 
eirch Ynys Prydain.—( Myv. Arch. 1. 80., 
n. 13, 16, 18, 20; Lady Guest's Mabinogion, 


ìn. 257. 
wifOr 


LLEWAI, merch Seithwedd Seidi, 
nodir yn y Trioedd fel pn $ dair “ 

” (viragoes) Ynys Prydain. dd 
ereill rag Roe. merch Usber, a Me. 
derai Badellfawr.—( Myv. Arch. ii. 12, 15. 

LLEWELYN, /LlAM, ydoedd fab i 
Thomas a Mary Llewelyn, gynt o Benffordd, 
sir Benfro. Ganwyd ef ar y pumed o Fawrth, 
1788. Yr oedd eì dad yr amser hwnw 
byw ar dir Ffynongain, cyn iddo symud i 
blwyf Trefollen.. Yn y plwyf hwn y bu Wil- 
liam yn byw gyda'i riom nes oedd tuag ugai 
oed. Dysgodd gelfyddyd ei dad, sef dilled- 
ydd, a gweithiodd yrth am flynyddau. Er 
na redodd efe gyda'r lluaws ìi ddrygioni yn 
gyoeddus iawn, eto yr oedd yn fachgen balch 
ac anystyriol. Byddai yn arfer myned gyda'i 
gymdeithion i'r amryw gapeli oddiamgylch i 
weled a chael ei weled. Ond ni bu hyn yn 
hir; canys pan oedd tua deuddeg mlwydd 
oed aeth ì gapel Woodstock, ar Sabbath cy- 
mundeb, fel y tybir; ac oddiyno dychwelodd 
yn brydlawn ; a'r olwg gyntaf gafodd eì dad 
arno ar ol dyfod o'r a oedd, yn yr ydlan, 
ym gorwodd ar y ddaear, mewn gofid a thra- 

od dwys. Yr oedd llygaid ei feddwl wedi 
eu hagor i weled ei gyflwr colledig. Wrth 
olwg bryderus a dyeithr hon arno, gofynodd 
ei dad iddo beth oedd yn achlysur o'i drallod ; 
ac yntau a atebodd, “O, fy nhad, yr wyf yn 
ddyn colledig, ac uffern odditanodd a gyn- 
hyrfodd am danaf.” Bu y diwrnod hwnw yn 
ddechreuad bywyd ysbrydoliddo. Yn fuan 


ar ol hyny ymwasgodd am le yn nghym- 
deithas y Trefnyddion Calfinaidd. Efe a ym- 


LLEW 


unodd â hwynt pan yn ymgynull mewn t 


amoohwr, AN Forhill, yn mhlwyf Mos - 
erbyniwyd ef yn groesawus yn aelod i'w 
plith, canys yr oedd arwyddion eglur fod llaw 
Arglwydd yn gweithio ar y dyn. ieuano, a 
wnw yn waith a fyddai estun moliant a 
llawenydd tra ddol iddo. Hyd yr amser 
hwn yr oedd yn byw gyda'i dad, ac yn 
gweithio wrth ei gelfyddyd; ond pan oedd 
tuag ugain mlwydd oed, symudodd i ardal 
Casgwys, i fyw gyda'i gyfaill hoff, David 
Williams, ac aeth gydag ef ìi Hookshill, lle y 
reswyliodd hyd amser ei briodas. Yno y 
echreuodd bregethu, a chafodd pawb a'i had- 
waenai le i gredu ei fod wedi cael anfoniad 
. oddiwrth yr Arglwydd. Oafodd dderbyniad 
i galon ei frodyr, a bu ei lafur a'i ffyddlondeb 
o fendith fawr ì lawer o'i gymydogion annuw- 
iol ac an styriol ; a dywedai pawb, “ Duw 
yn rhwyd, ” wrtho. Yn y flwyddyn 1821, 
efea briododd â Martha, trydedd merch y 
Parch. Evan Harris, Treamlod. Buont fyw 
gyda'u gilydd fel cyd-etifeddion gras y byw. 
yd, hyd y flwyddyn 1862, pan yr amddifad- 
wyd ef o'i chymdeithas hi, ac erbyn hyn y 
maent wedi uno yn y wlad lle y bydd llawen- 
ydd tragywyddol areu pen. WŴWedi byw am- 
ryw ynyd u yn nghymydogaeth Oasgwys, 
tua'r flwyddyn 1829, symudodd oddiyno, ar 
ddeisyfiad y deithasfa, i fod yn genadwr 
cartrefol yn Begelly, a'r cylch a osodwyd 
iddo. Bu yno yn llafurio yn agosi 20 mly- 
nedd, gyda pharch a chymeradwyaeth mawr; 
a diameu iddo fod, trwy santeiddrwydd ei 
eddiad, a symlrwydd ei weinidogaeth, 
fendith a lles mawr yn ono. 
Er nad oedd yn bregethwr doniol, fel y dy- 
wedir, yr oedd bywyd yn ei bregethau, ao ar 
amserau byddai ef a'i wrandawyr dan gyn- 
hyrfiadau nerthol. Yr oedd yr hyn y llafur- 
iodd i'w draethu i ereill yn ddefnydd bywiol- 
aeth iddo ei hun. Yr oedd ei galon yn llawn 
o gariad at eì Athraw bendigolig ac yr oedd 
pawb a'i hadwaenai yr un feddwl am dano, 
ei fod yn ddyn dirodres, ac yn filwr ffyddlon 
i Iesu Grist. Bu am amryw o flynyddoedd 
olaf ei oes, wedi rhoi i fyny eì swydd fel cen- 
adwr, yn feithio gyda'r weinidogaeth, yn ol 
rheolau y Oorff y perthynai iddo; ap le 
bynag yr elai, oedd argraff ei ddifrifwch 
yn amlwg ìi bawb, a diameu yn fendith i l&w- 
er. Yr oedd yn einabyddus trwy holl siroedd 
Cymru—De a Gogledd; a derbynid ef fel 


angel Duw, am styìiai pawb ef yn was 
ffyddlon i Grist. Ŵedi rhoi ei law ar yr aradr, 
nid edrychodd yn ol nes dybenu y grwn. Er 
fod eì ddiwrnod, fel llawer ereill, yn llawn o 
drallodion, dybenodd hwynt mewn tangnef- 
edd, ac aeth 1 mewn i lawenydd ei Arglwydd. 
Yn ei gystudd olaf clywyd e mn gofyn, “ Iesu 
anwyl! cymer fì f.” Bu glaf am 
ychydig wythnosau, ac yn y rhan olaf o'i 

lefyd yr oedd yn analluog i siarad. O'r 

iwedd daeth ergyd olaf. Bu farw a'i 
enaid yn ymo s lle y gorphwysodd filoedd 
o weithiau, sef ar fynwes ei Arglwydd. Cy- 
merodd hyn le Awst 7, 1865. Tel hyn aeth 
y gwas a a oddiwrth ei lafur a'i ofidiau, i 

A 


197 


LLEW 


— 


fod byth gyda'i Arglwydd. Byddai yn arfer 
gweddïo bl un yn mnhresenoldob ei,Dad nefol 
—ei ysbryd yn ddrylliog—mewn teimladau 
cryf o'i eisiau fel pechadur, ac o effeithiolìleb 
enw yr hwn a osododd Duw yniawn. Yn 
briodol y gellir dywedyd am dano, ei fod yn 
un o heddychol ffyddloniaid Israel. Yn mhob 
ymdriniaeth â dynion, yr oedd eì ymddygiad 
yn tueddu at drugaredd. Gwyddai yn brof- 
iadol am weinyddiad trugaredd i'w enaid ei 
hun. Mynych y arferodd y weddi hono gvda'r 


ublican, “' O Dduw, bydd drugarog wrthyf, 
hadur!” Rhedodd yr yrfa a'i lwynau 
wedi eu gysu, a'i ganwyll wedi ei 


leu, nes dyfod i'r wlad lle y sychir pob 
dagrau, ac y caiff fod yn wastadol gyda'r 
Arglwydd. 

LEWELYN, THOMAS, LL.D., gwein- 
idog y Bedyddwyr yn Nghaerludd. Ganed ef 
mewn lle a elwir Peparthle-isaf, mhlwyf 
Gelligaer, gerllaw Hengoed, sir Worganwg. 
Tebygol i hyn ymoryd lle y flwyddyn 1724, 
neu 5. Yr oedd eidad yn dal r fform 8a gry- 
bwyllwyd uchod. Plontyn olaf ei rieni oedd, 
a llawer ieuengach na'r lleill. Efeaddang- 
osodd chwaeth yn ieuanc at ddysgeidiaeth 
& syched mawrar ol gwybodaeth; ond medd- 
ylir nad oedd ei dad awyddus i'w ddwyn 
ìfyny mewn dysgeidiaeth, ac o bosibl nad 
oedd yn alluog iawn i wneud hyny. Ond 
ymddengys iddo modd bynag, gael ei ddan- 
fon yn lled fuan i ryw ysgol, naill ai yn ei 
blwyf ei hun, neu ryw blwyf cymydog- 
aethol, lle nad oedd ei gyflensderau mae'n 
debyg i gyraedd dysgeidiaeth yn fawrion. 
Wedi hyny, ar ol iddo ddyfod ì oed addas, 
penderfynodd eì dad ei osod i ddysgu celf- 
yddyd, ond nid yw hysbys pa un a wasan- 
aethodd ei amser allan i gyd neu beidio; ond 
i'r gwrthwyneb, ymddengys yn hytrach na 
wnaeth hyny; modd b , efe a duedd- 
wyd yn fuan at grefydd a duwioldeb; ac yr 
oedd felly, mae'n debyg, i ryw fesur cyn 
iddo gael ei osod yn egwyddorwas. Ym- 
ddengys hefyd fod ei feistr yn wr crefyddol 
o'r un enwad, os nad yn aelod o'r un eglwys 
a'i dad, fel nas gallai gwrdd yno ag un 

wynebiad neu anghefnogaeth i ddifrif- 
oldeb a duwioldeb. Ymddengys iddo ymuno 
a'r eglwys pan oedd yn ieuano oddeutu 15 
neu l6 mlwydd oed. Ei ymddygiad syml a 
duwiolfrydig yn fuan a dynodd sylw 
eglwys, fel y barnodd mai ei dyledswydd 
oedd ei gefnogi gyda golwg ar ei ddefnydd- 
ioldeb gweimidogaethol. Yr oedd ei awydd 
am ddysgeidiae fawr iawn, ac nid oedd 
*ei rieni na'i gyfeillion yn anghymeradwyo 
hyny. Ond n fodd i gael hyny oedd yn 
anhawsdra. BEithr sym d yr anhawsdra 
hwnw yn dra buan. Yroedd y pryd hwnw 
athrofa fechan wedi cael ei sef did yn Nhros- 
nant, ger Pontypool, lle gosodid amryw wyr 
ìeuaino a fwriedid i'r weinidogaeth i gael 
addysg, dan ofal athraw o'r enw Mathews, 
m hwn oedd yn ysgolaig rhagorol. Aeth Mr. 
. Llewellyn yno, mae'n debyg tua'r flwydd- 
yn 1740, o'r hyn lleiaf yr oedd yno yn 1741, 
yn nghyd ag amryw ereill, y rhai fuont wedi 


198 


LLEW 





hyny yn weinidocion defnyddiol a chyfrifol. 
AT. ìi Mr. Thomas Llewelyn dreulio yl 
maint o amser yn Nhrosnant ag a ystyrid 
yn rheidiol, danfonwyd ef i Gaerodor, dan 
ofal y Parch. Bernard Foskett, athraw cyntaf 
athrofa y Bedyddwyr yn y ddinas hono. Gwr 
o ddysg a chymeradwyaeth mawr. Treul- 
iodd ei amser yn ddiwyd iawn, a chynyddodd 
yn rhagorol mewn dysgeidiaeth tra y bu ef 
yno. Wedi gorphen ei amser yn Nghaer- 
odor, efe a aeth i Gaerludd, a chafodd ei 
dderbyn trwy effeithiolaeth ei gydwladwr, 
David Rees, ì'r athrofa glodfawr hono, y pryd 
hwnw o dan ofal y Doctoriaid Walker, Mar- 
riatt, a Jennings, lle y gorphenodd ei ddysg- 
eidiaeth, ac y daeth yn ysgolaig rhagorol, 
fel yr ystyrid ef wedi hyny gan farnwyr 
uog yn un o'r rhai penaf mysg yr 
Ymneillduwyr Seisnig. Rhoddodd ei hun yn 
aelod Llundain, o'r eglwys o dan ofal 
Samuel Wilson; ac ar eì ol ef Abraham 
Booth, yr hyn a barhaodd i fod hyd ddydd 
ei farwolaeth. Ni bu efe yn weinidog ar yr 
eglwys hono nac un eglwys arall, ond yr 
oedd yn pregethu yn aml dros amryw flyn- 
yddau, fel pregethwr achlysurol, yn, ac 
oddeutu Caerludd. Er mor ddysgedig a 
synwyrol oedd, ac Ï cyfaddefid fod ei bre- 
gethau, nid oedd ei ddoniau gweinidogaethol 
mn boblogaidd, yr hyn, yn nghyd ìddo 
riodi ryw amser wedi hyny a neddigos 
gyfoethog, a'i gosododd mewn sefyllfa an- 
nibynol, ac ai ataliodd, mae'n debygol, i 
ymeryd gofa. einido ol un e 8. 
Wedi ìddo briodi cymerodd. amryw wyr ion. 
ainc dan eì ofal Mi haddys âr ei draul ei 
un; ond ar ol hyny gosodwyd ef gan 
eglwysi yn Nghaerludd, yn athraw ar athrofa 
fechan; ac yn mysg ym yr oedd y 
diweddar Ddoctor Jones, o Hamersmith, a 
Mr, Newton, o Gaerodor, y rhai a ddaethant 
ill dau yn ysgoleigion r rol, ac yn ddyn- 
ion enwog. Tra yr oedd Mr. Thomas T.lŷw- 
elyn yn myned yn mlaen yn yr athrofa, an- 
rhydeddwyd ef gan brif ysgol Aberdeen, yn 
yr Alban, a'r gradd o athraw y celfyddydau ; 
a rhyw amser wedi hyny â'r d o Ddoctor 
yn y gyfraith, ac nis gellid dywedyd i'r brif 
ysgol ddiraddio ei hun wrth wneuthur hyny. 
Yr oedd Dr. Llewelyn yn hynod o ymlynedig 
wrth ei wlad enedigol hyd. y diwedd. Yn eì 
flynyddau diweddaf arferai ranu ei amser 
rhwng Caerludd a Chymru, gan dreulio yn 
gyffredin y gauaf yn y cyntaf, a'r haf yn yr 
olaf; a phob amser yn cymeryd gafael yn 
mhob cyfle a gynygin! ei hun i fod yn was- 
anaethgar i'w gydwladwyr. Bu yn offerynol 
i gael ì'r Bedyddwyr ac Ymneill uwyr ereill 
ran fawr o'r argraffiad o'r Beibl Cymrel , & 
gyoeddwyd yn 1769, yr oedd Beiblau Cy- 
mreig y pryd hwnw yn briniawn; yr oedd 
yn argraffiad da mewn wythplyg mawr, ac 
yl-nodiadau lluosog ynddo. Dywedir 
hefyd iddo ymdrechu yn llwyddianus i gnel 
argraffiad llawer mwy lluosog nag a fwriedid 
ar y cyntaf. I dlwyn hyny yn mlaen, efe a 
ysgrifonodd' ac a gyoeddodd yn 1768, “An 
Historical Account of the British, or Welsh 


——— LL LL... AÂÂ^ÂÔ_Â55,_ 








Versions and. Editions of the Bible, with an 
Appendix, containing the Dedications pre- 
fixed to the first impresgions.” Y mae'r 
llyfr hwn wedi ei y enu yn dda, helaeth, 
a synwyrol; a dywedir iddo fod yn foddion 1 
dau mawrion i ddwyn yn mlaen y dyben 


.oedd mewn golwg gan yr awdwr dysgedig. 


wedii'r Dr. Llewelyn gy- 
oeddi y bwyllwyd uchod, sef yn 
1769, efe a gyoeddodd draethawd arall, a 
elwid, “ Historical and Critical Remarks on 
the British Tongue, and its connection with 


Y flwyddyn gyntaf 
8 


other lan , founded on its state in the 
Welsh Bible.” Mae yn draethawd c in. 
a dysgedig, ac eglura wybodaeth fanol a 
beirniadol yr awdwr, nid yn unig o'r Gym- 
raeg, ond hefyd o'r Lladin, Groeg, a'r He- 
braeg. Mae dra haeddianol o gael ei 
ddarllen gan 


awb ydynt am yddu 
yn ngwybodaeth o'r iaith Gymreig. Yn 
1776, gosododd Dr. Llewelyn mewn undeb 
ag ereill, ar droed, genadiaeth i Ogledd Cym- 
ru, yn neillduol ì siroedd Meirionydd, Caer- 
narfon, a Mon ; nid oedd yno hyny ond 
ychydig o Fedyddwyr, ac nid llawer o Ym- 
heillduwyr. asglwyd amryw eglwysi yn 
y parthau hyny, y rhaia gynyddasant, ac 
ydynt yn cynyddu yn barhaus. Arferai yn 
edinol dros amryw flynyddau fyned 

i'r cymanfaoedd, ac yr oedd ei bresenoldeb 
gysur a llawenydd i'w frodyr. Ychydig 
cyn iddo farw efe a lwyddodd gyda Mr. Ross, 
argraffydd allyfrwerthydd cyfrifol yn Nghaer- 
ddin, i gyoeddi argra cymwys i'r 

ll o'r Testament Newydd yn y Gymraeg, 
wn a fu yn ddefnyddiol iawn i'r Cymry. 

wn oedd un o'r cymwynasau olaf a wnaeth 
i'w gydwladwyr. Dyoddefodd lawer o boen 
oddiwrth afiechyd y , &c O'r diwedd 
cariodd ef ymaith yn nechreu y flwyddyn 
1783, er mawr alar i'w gyfeillion lluosog, & 
cholled dirfawr i'r eglwysi Cymreig. (Dr. 
Richard's Non. Con. Memoir, page 2 wn Yr 
oedd Dr. Llewellyn yn un o'r prif sefydlwyr 
a chefnogwyr cymdeithas y Cymrodorion, ac 
ar ol hyny cymdeithas y Gwyneddigion 
yn Llundain, fel y dengys y nodiad canlynol 
yn hanes y cymdeithasau hyny. (Tudal. 
14,) “Dr. Llewelyn was one of the first 
members, and continued actively to assist the 
society for many years. He resided in 
Oueen's Sguare, where he occasionally very 
handsomely entertained the leading members. 
He was president in 1775.” Ni a gawn ei 
enw yn fynych, yn mhlith tanys y 
sefydliadau hyn, a'r holl rai erei yn 
rthyn i'r Cymry. Yn ei draethawd gwerth- 
lawr, cynwys hanes cyfieithadau ac ar- 
greffiadau y Beibl Cymreig o'r dechreuad, 
efe a roddes y clod haeddianol i'r gymdeithas 
er lledaenu gwybodaeth Gristionogol, am ei 
gweithrediadau tuag at Gymru; a gwnaeth 
deisyfiad parchus am iddynt argraffu pumb 
neu chwech o filoedd yn ychwaneg nag oedd 
ganddynt mewn golwg ar y cyntaf, ac y 
yddai iddo ef eu'cymeryd oddiar eu dwylaw. 
Tebygol mai y traethawd hwn fu yn ach- 
lysuri gael yr argraffiad yn 1769; felly y 


o 


LLEW 


- 


dywed Gwallter Mechain yn y _'“Gwylied- 
dd,” Gorphenaf, 1828. Tebyg hefyd fod y 
Tr. Llowelyn yn cynorthwyo y gymdeithas 

i olygu dros yr argraffiad hwn, gan mai ei 
argraffiad ef ydoedd ar ryw ystyr, a bod hwn 
yn rhagori ar y lleill. Fel hyn casglodd 
arian gan foneddigion yn Lloegr a Chymru, 
a chyfranodd yn haelionus ei hun ; a dyma 
pryd y cafwyd yr argraffiad lluosocaf o 
eiblau, y papur goreu, yr argraff fwyaf 
destlus, yn cynwys nodion gwerthfawr ar 
eiriau, &c., mewn gair, y llyfr goreu mewn 
llawer ystyr a wnaethai eì ymddangosiad 
erioed yn y Dywysogaeth ydoedd. Yr oedd 
y Dr. Llewelyn mor rh dig, fel nad 
ydym yn cael ar ddeall iddo wneud un 
niaeth rhwng enwadau yn y doebarth- 





iad o'r llyfrau gwerthfawr hyn. ele ugain 
mil o Feiblau FG ru. Ni fuasai y gym- 
deithas yn ar fawr dros haner hyny, 


oni buasai i'r Dr. Llewelyn gyfryngu, canys 
nid oeddynt yn bwriadu argraffu ond digon 
ar gyfer angen Eglwys Loegr yn unig, cyn 
iddo ef eryd y peth mewn llaw. - 
bwyll am “' Hanes y Cyfieithiadau,” &c., 
gan y Dr. Llewelyn, yr hwn a gyoeddwyd 
gyda nodiadau ar y iaith Gymreig yn 1768; 
argraffiad rhagorol ydyw, gan R. Hollt, 
Llundain; cyoeddwyd ail argraffiad o hono 
yn 1193, YD yr Amwythig, gan J. a W. Ed- 
dows. Nid yw hwn cystal a'r argraffiad 
cyntaf; ar hwn yr ymddibynir yn benaf 

ein holl haneswyr am hanos yr argraffiadau 
Cymreiz o'r Beibl. Dyma sail Charles o'r 
Bala, yn ei ** Eiriadur ;”. Brutus, “ All- 
wedl y Cysegr; gohebwyr y “ Gwladgar- 
wr,” yn 1840; y Parch. W. Rowlands, yn y 
“* Traethodydd,” &c. Y mae y rhan gyntaf 
o'r traethawd cynwys gylwadau gwerth- 
fawr ar esgeulusdra yr awdurdodau yn y 
deyrnas yn gohirio cyfieithiad y Beibl i'r 
Gymraeg, a diffygioldeb y ith a wnawd 
tuag at hyny gan y sen yn 1563; yna 
ceir hanes y cyfieithwyr, yr , â'r 
cyoeddwyr o amser W. Salisbury, yn mlaen 
hyd 172, yn nghyda chrybwyllion am am- 
ryw awdwyr a chyoeddwyr llyfrau Cymrei 
ereill. Yn y rhan olaf o'r traethawd rbagorol 
hwn, rhodda y Dr. gerydd llym anarferol i'r 
Seison oedd yn blaenori yn y deyrnas yn ei 
amser ef, yn gystal ag argraffwyr y brenin, 
y rhai oeddynt meddu breinteb (patent) 
i argraffu y Beibl, am esgeuluso cadw rhai o 
honyni ar law am brisiau rhesymol, ac yn 
neillduol am ddwyn fel rheswm dros hyny, 
'* Fod yn welli'r Cymry beidio cael y Beibl yn 
eu hiaith, fel yr esgeulusontac yr anghofiont 
eu hiaith, ac y dysgont Seisneg, fel na byddo 
ond un iaith yn y deyrnas.” Ysgrifenai y 
Dr. yn amddiffynol i'r genedl a'r iaith yn 
anwyl a meistrolaidd ar y pwnc , âc 
wir ar bob pwnc a gymerai mewn llaw. Nid 
rhyfedd i'r on WOg Gwallter Mechain ddy- 
weyd am y Dr. fel hyn: “Gwr o ddoniau a 
chyneddfau canmoladwy ydoedd, ac yn 
haeddu parch i'w onw, gan ei wlad a'ì genedl 
tra byddo Cymry yn medru ymddyddan a'u 
gilydd yn eu hiaith gynbenid.” *' Gwylied- 


199 


LLEW 


— —— 











dd,” Gor., 1828. Dadleua yn erbyn y 
drychfeddwl o geisio cael gan y Uymry i 
anghofio eu hiaith yn dra galluog, ac yn 
erbyn ny dull uchod i d yr amcan hyd 
yn nod pe byddai yn dda. Llyfr arall a gy- 
oeddodd yn 1769, a gynwysa “' Nodiadau 
Hanesiol a Beirniadol ar yr Iaith Gymreig 
a'i chysylltiad ag ieithodd ereill.” Gresyn na 
byddai y ddau draethawd yn Gymraeg. 

LLEWELYN, WILLIAM, a aned yn 
ardal y Coity, ger Penpontarogwy, yn sir 
Forganwg, oddeutu dechreu y flwyddyn 
1735. Enwau ei rieni oeddynt Thomas ac 
Alice Llewelyn. Eu hamgylchiadau oeddynt 
igol, ac ar brydiau yn gyfyng; er hyny lla- 
furient yn ddiwyd er dwyn eu plant ìi fyny 
mewn rhinwedd a daìoni. Dylynai Thomas 
y gelfyddyd o wneuthurwr esgidiau; a dy- 
wedir iddo un wyhaos weithio mor galed, 
fel y gwnaeth saith pâr o esgidiau o fore dydd 
Llun cyn rhoddi heibio nos Sadwrn. Pan 
yn llafurio fel hyn êm y bwyd a dderfydd, 
nid oedd yn anghofìo y Bara a ddaeth ìi wuerod 
ornef. Yr oedd yn aelod o'r hen eglwys 
Henadurol yn Mhenybont. O herwydd tlodi 
amgylchiadau ei rieni, gorfu i. William ym- 
adael a thy ei dad pan yn ieuanc. Bu yn 
ngwasanaeth un Morgan, fferyllydd a bragwr 

Mhenybont. Pan ar ei wasanaeth cyrchai 

l ysgol nosawl a gedwid yn y dref, gan y 
Parch. Lewis Jones, fel y tybir, gweinidog yr 
eglwys Henadurol, Wedi i William Llewelyn 
ddechreu cael blas ar addysg a gwybodaeth, 
talodd sylw neillduol i egwyddorion ac ad- 
noddau llawnion hen iaith eì wlad enedigol. 
Ar ol cael prawf o'i alluoedd a'i gymeriad 
moesol, cymeradwyodd y Parch. L. Jones ef 
ì athrofa y Fenni, yr hon y pryd hwnw oedd 
dan ofal Mr. Jardine, mab yn nghyfraith Mr, 
Jones. Yr un sefydliad yw yr athrofa oedd 
y Fenni y pryd hwnw, a'r coleg Anni- 
bynol a gynelir yn Aberhonddu yn bresenol, 
fedi i Mir. Llewelyn orphen ei amser yn yr 
athrofa, gwahoddwyd efi lenwi areithfa eg- 
lwys fechan o Annibynwyr yn Honfflordd. 
Hoffodd y gynulleidfa ef—rhoddasant alwad 
iddo dd oŶ 1 lafurio yn eu plith, a chydsyn- 
iodd yntan a'r cals. Gom dodd aelod roddi 
ei eisteddle i fyny er oud rhyw gyfnew- 
idiadau yn y capel. Gadawodd Llewolyn y 
creadur pengam hwn a'r eglwys yn y fan, 
ac ymadawodd â Henffordd, wedi bod yno 
ddwy flynedd, ar nos Sadwrn, heb ddywedyd 
gair with neb, na darparu un math o bre- 
thwr orbyn Sabbath. Sefydlodd am 
beth amser yn Walsall, sir Stafford. Symud- 
odd oddiyno eilwaith i Bewdly, sir Gaer- 
wrangon, lle yr arosodd am gryn amser. 
Rhwng 1765 a 1742, symudodd i Lanllieni. 
Oddeutu yr amser hwn efe a briododd; ond 
ddengys i angeu dori y cysylltiad dedwydd 
wn yn dra buan. Teimlodd Lleweiyn yn 
anarferol ar ol ei wraig, ac effeithiodd ei ofid 
ar ei holl gyfansoddiad, ond yn neillduol ar 
ei ben. Pan symudodd i Lanllieni, ni chy- 
merodd ofal gweinidogaethol unrhyw eglwys, 
eithr ymddengys iddo symud yn benaf er 
mwyn cyfarwyddyd meddygol. an ddaeth 


LLEW 


chydig yn well, pregethai yn achlysurol 
mewn gwahanol leoedd, ac aml iawn ym- 
ddangosai yn areithfa y Parch. Joshua 
Thomas, gweinidog y Bedyddwyr. Yn mhen 
amser rhoddodd yr eglwys Henadurol yn 
nhref Llanllieni alwad iddo ; NN hon oedd yn 
eglwys barchusiawn ar y pryd. Arferai holl 
aelodau y fwrdeisdref fynychu y capel yn eu 
gwi d swyddol. Oyn hir priododd Llew- 
elyn yr ail waith â merch ìi Gymro oyfoethog 
Llanllieni.. O'r cysylltiad hwn bu iddo 
ump o blant—tri mab a dwy ferch. Fel 
gweinidog, yr oedd yn ddysgyblwr llym 
awn. n ei amser ef yr o ì ye 
wobrwyo yn amser etholiadau diarebol 
o ddrwg yn Llanllieni. Penderfynodd Llew- 
elyn ymladd a'r drwg, a diarddelai yn ddi- 
geremoni bob aelod a gawsid yn euog o gy- 
meryd ei brynu. Yr oedd ef yn mhob ystyr 
OT gein yn ddyn glan a golygus, o ran ei 
ffarf ad, ei ym dangosiad, yn erddediad. 
eddai ar gwynol, ao yr wr 
Pay rid nia b lae o Boldn cb yn 
an gerddai ar eol, byddai po 
cael ô dynu ao Ymwelai yn aml a'i Belod- 
au, gan holi yn fanol i'w sefyllfa a'u ham- 
gylohiadau. Mewn cymdeithas, yr oedd yn 
on a difyr. Byddai yn gynil yn eì dreuliau, 
ond cyfranai yn helaeth i'r tlawd. Aml y 
prynai werth pum punt o gig i'w ranu rhwng 
Ary a wer tro bu yn foddion ì at 
oni y fynwes orlwythog. Yr oedd yn ddi- 
arebol o garedig ì'w wraig, ond yn ddysg- 
yblwr creulon ar ei blant. Estynodd ei ym- 
chwiliadau am wybodaeth ì faesydd eang ao 
iol. Yr oedd yn gydnabyddus iawn 
â'r Groeg a'r Italaeg, ac bur rwydd 
yn ysgrifeniadau y Rabbiniaid Iuddewig. 
edrai siarad yn gynes a champus, a byddai 
ei iaith bob amser yn dda. Cyfarfyddai elfen- 
au goruchelaf y bardd a'r areithydd ynddo, a 
meddai ar wir WIT athrylith. Ond hiawn! 
cyfan, o rhyw haner gwall 
arno. Perthynai iddo fesur helaeth o hynod- 
rwydd er yn fachgen; ac er pan gafodd y 
boen arswydus a nodwyd yn ei ben, byddai 
yn aml yn gwbl benwan. Hyn yn ddiau fu 
yr achos iddo goleddu ac amddiffyn syniadau 
mor wrthun. Aeth yn fath o ddyn-addolwr. 
Daliai fod y Duwdod aer agwedd. ddynol, a 
bod saith o bersonau yn hanfodi yn yr An- 
feidrol. Nid mewn duwinyddiaeth yn unig 
yr aeth ei feddwl mawr ar grwydr, ond yr 
oedd o farn wahanol ìi Newton a Hutchison 
am ddeddfau natur; ac yr oedd ei olygiadau 
athronyddol, o8 yn ddichonadwy, yn fwy 
cyfeiliornus na'i syniadau crefyddol. Yn 
nghanol y tryblith mwyaf cymysglyd ceid 
rhai meddyliau ardderchog, fel profion o nerth 
cawraidd ei eddfau. Ysgrifenodd lawor 
o lyfrau; ond nid ymddengys iddynt, o her- 
wydd gwylltineb a chabledd llawer o'r syn- 
iadau, gael fawr o gylchdaeniad. Llong 
fawr, fawr, wedi taro yn erbyn craig, nes 
gollwng pob peth i fewn, oedd athrylith 
ewelyn; ac yn y diwedd suddodd ei gwas- 
anaethgarwch i ddyfnder du a dwfn gwall- 
gofrwydd, 


200 


LLIF 


LLEYN, neu yn hytrach Llêyn, mab 
Baran, yOdadd yn unbyn gall 8 gmalono 0 

u yn er renin Gwynedd, a 
gorchfygodd ran o'i lywodraeth, yr hon wedi 

yny a elwid Llêyn, yn mharth gorllewinol 
gir Gaernarfon. Oafodd oes ddirfawr o hir 
fol ei dad Baran, yr hwn a fu farw yn 187 
mlwydd oed. (Jolo's MSS. 346. 

EYN, , ydoedd fardd yn blodeuo 
rhwng 1640 a 1580. Mae peth o'i gyfansodd- 
iadau ar gael mewn llawysgrifen. 

LLEYN, ROBERT, ydoedd fardd yn 
blodeuo rh 1680 a_1620. 

LLEYN, IAM, bardd tra enwog, 
& &ned yn nghylch 1640, Llangian, 
Lleyn, yn Arfon. Yn ol traddodiad, dywedir 
mai plontyn ordderch ydoedd iun o'r Grif- 
fithsiaid, Cefnamlwch, gan yr hwn yr addysg- 
wyd ef gogyfer a'r offeiriadaeth.  Addysg- 
gwyd ef mewn rheolau Darddoniaeth Gym- 
reig, enwo og, 
yr Wn a goleddai y marn uwchaf am ei allu- 
oedd. Yr oedd yn gydefrydwr a Simwnt 

chan, William wal, a Sion Tudyr. 

orai William Lleyn ar holl feirdd ei 
oee, mown aruchelodd meddyl a thân fywiog. 
yddol; ao efe a y wr am og- 
rwydd ei arabedd. wya ei gyfansodd 
iadau hefyd lawer o ddifrifoldeb a gwirebion 
cedyrn mewn gwleidyddiaeth a moesoliaeth. 
Bu ymryson prydyddol enbyd rhyngddo ag 
Owain Gwynedd, ei gyfoeswr; ac y mae'r 
darnau hyny, a thros ddeugain o ddarnau 
barddonol ereill, o hyd ar gael; ond 
heb eu cyoeddi. Yr oedd y dysgedig - 
mund Prys, Archddiacon Meirionydd, yn 
ddyledus ìddo am lawer o addys iadau mewn 
mydryddiaeth Gymreig. odd William 
Owen, (canys dyna ei briod enw) eì benodi 
ficar Croesoswallt yn 1683; ond efe a fu 
farw yn 1687, yn mhen pedair blynedd wedi 
eì benodiad. Cyfa dodd Rhys Cain, 
alareb ar ei ol, yr Myth dd ar gael mewn 
awysgrifen; on eb ei graffu. 

LLTANA, un o'r seintiau, heb yydm i'w 
gofnodi am y cyfryw, yn cynelir yr enw. 

LLIBIO, un o Mabïon Seithenyn, mab 
Selthin, yr hwn gyda'i frodyr, ar ol gor- 
chuddio o'r môr wastadedd Gwyddno yn y 
chweched ganrif, a aethant yn seintiau 
Mangor Dunawd yn Maelor, ar lan y Dyfr- 
dwy. Efe a sylfaenodd eglwys Llanllibio 

n Môn. Ei ddydd gwyl yw Chwefror 28. 
Ïolo's MSS. 545. i 

LLIDNERTH, mab Nudd Hael, a brawd 
Dingad, oedd sant yn byw yn y chweched 

& 


gannif. 

LLIOS AB NWYFRE, tywysog oedd yn 
byw tua chanol y ganrif nesaf o flaen y cyf- 
nod COristionogol, a_ brawd yn nghyfraith 
Caswallon, gan ei fod wedi priodi Amanrod, 
morch Beli, o'r bon y caf a efe ddan fab, 

wenwynwyn a Gwanar, y rhai a grybwyllir 
yn y Trioedd yn myned gyda'u hewythr 
Caswallon yn ei ryiolgyrch ì gynorthwyo y 
Gaeliaid yn erbyn Caisar. (Myv. Arch, i. 60.) 

LLIFEB, un o feibion Llywarch Hen, 
crybwylledig yn ngalareb ei henaint. 


LLOY 


— ———— 


LLIFON, HUW, bardd a flodeuodd rhwng 
1570 a 1600. 

LLOEGRIN, neu Locrinus, yn ol y Brut- 
iau Oymreig, ydoedd fab hynaf Brutus, a 
dderbyniodd fel ei gyfran o lywodraeth ei 
dad y parth hwnw a eilw y Cymry fyth yn 
Lloegyr neu Lloegr. y tu gorllew- 
inol i'r Hafren a syrthì d iran Camber, ao 
oddiwrth ei enw ef fe'i gelwir Cambria; a'r 
gweddill, ar y gogledd i'r Humber, a - 
erwyd gan Albanactus, ac oddiwrtho ef fe'i 

wir Albany neu Alban. Priododd Locr- 
ìnus Gwenddolen, merch Corineus, ac a'i 

wodd drachefn er mwyn y brydweddol 
ssylltb; eithr y wraig a sarhawyd a ddy- 
chwelodd i Gernyw; ac wedi codi byddin, hi 
a gyfarfu a byddin Locrinus mewn brwydr, yn 
yr hon a lladdwyd ef. yN Arch. ìn. 118.) 

LLOFAN LLAWDINO, neu fel y lly- 
thyrenir ef weithiau Lawdifo, ydoedd benaeth 
yn byw tua chanol y chweched ganrif. Cof- 
nodir ef yn y Trioedd fel cyflawnwr un o 
dri “ anfad i 


an” Ynys Prydain, 
lladd Urien egod. Y ddau erei ynt 
Llonfrodedd ac Eiddyn. Cofnodir eì feddrod 


hefyd yn englynion y beddau. “* Y mae bedd- 
y Llofan” Tawdifo ar draeth Menai, lle'r 
ymluchia'r don gyda sarug swn.” (Myv. 
Arch. ì. 'I8; ii. 9, 66. 

LLONIO LA , mab Alan Fyrgan, 
mab Emyr Llydaw, ydoedd snt yn byw tua 
dechreu y chwechod ganrif. r oedd yn 
aelod o goleg Illtyd, ac ar ol hyny yn gy- 
ffeswr neu ddeon yn ngholeg Padarn yn 
Llanbadarn Fawr. Efe a sylfaenodd eglwysi 
Llandinam, sir Drefaldwyn, a wni, 

sir Gae din. Claddwyd ef yn Ynys 
Eli (Iolo's MSS., 497, 504, 535, 536.) 

LLORIEN, un o feibion Llywarch Hen. 

aY, WILLIAM , Ysw., Henllan, 
ef yn 1741, mewn lle 

& elwir Blsenclawd , Yn mhlwyf Conwil 
Gaio, yn sir Caerfyrddin, Cafodd ei ddwyn 

ì fyny mewn dysgeidiaeth dan addys 
athrawol y Parchedig Owen Davies. Nid 
oes dim neillduol wedi ei gofnodi am dano 
yn nyddiau boreuol ei ieuenctyd, ond ei fod 
yn ol ei dystiolaeth ei hun dan ddylanwad 
ystyriaethol o'i golledigaeth fel pechadur, er 
pan oedd yn saith mlwydd oed; a phan yn 
deunaw mlwydd oed i'r cleddyf bywiol ei 
drywanu dan weinidogaeth y diweddar 
Parchedig Peter Mdaer iy Yn nlaenorol i 
yn ni ar u crefyddol on 
meirwon a dieffaith yn ei ddangos a'i farnu 

Na euog, heb fawr o ymgais ì ffoi rhag 
da fydd, ac heb y waedd yn ei ysbryd, 
o Pu! "a ICH A 
wedig.” Ond effeithi 6i- 
nidogaeth y dlauros Peter Williams. 

fywiog ac yn danllyd arno, nes oedd dyfnder 
eì be ad dd a? drueni heb un llen 

yn eì olwg, & wedigaeth enai t 
mwyaf ei bwys a'i ganlyniadau. Bn dros 
flwyddyn, er nad yn llwyr ddiobaith, eto 
mewn brawychion a dychrynfeydd y rhan 
amlaf o honi, heb adnabod noddfa na rhyddid 
gogoneddus yr efengyl. Y flwyddyn gan- 


a 


201 


LLOY 





lynol dan weinidogaeth Mr. Evan Jones, o 


Ceredigion, ymwelodd yr Arglwydd 

â'i enaid mewn modd neillduol ; tynwyd ym- 
aith Mau & difawyd llen, fel y caf 
wyneb agored ar ogoniant yr 

Arglwydd, er dyddanwch, & gorfoledd an- 


nhreitholi'w ysbryd. O hyn allan yr oedd 
um ddyn gwahanol iawn i'r hyn oedd o'r 
laen, santeiddiwyd bywio dd naturiol 


ei ysbryd, dygwyd ef i gerdded llwybrau 
cyflawnder n fywiog ao yn egniol iawn, a 

ychwynodd ar yrfa na throwyd yn ol mo 
hono nes ei gorphen mewn llawenydd. DY 
wedir iddo ymuno ar y cyntaf gyda chyn - 
eidfa o Ymneilldu ym yr ardal. Tebyg 

ddeutu y fl 


mai ybar. O wyddyn 1760, 
ffurfìwy deithas neillduol gan y Trefn- 
yddion cC idd yn y pl hwnw; yr 


deithas hono ar y cyntaf yn gyn- 
wysedig o ryw gymaint a dwsin o bobl 
ieuainc, a chwech o hen bobl, ac yr oedd 
Mr. William Llwyd yn un o honynt. Nid 
yw yn hysbys i ni paham y gedawodd yr An- 
nibynwyr gan ymuno a'r Trefnyddion; ond 
CaWBOmD dystiolaeth ei fod ar delerau hedd- 
ychol a_c a'r eglwys hono a'i gweì- 
nidog tra y bu yn fyw.” Pwn oedd yn ddwy 
er hugai oed, oafodd ei alw a'i neillduo i 
re thu efen mysg y yddion 
CalRinaidd, Wedi ym eled gogoniant yr 
efengyl ei hun, yr oodd Hm hoffi ei thraethu 
i ereill, fel yr unig feddyginiaeth sydd gan 
nM 1 iachau clwyfedigion cwdwm mawr. 
aith mewn m 
yd a chyda bywio dd anarferol. 
Gwnaeth yr Arglwydd ddefnydd mawr o 
hono, a byddai torfeydd lluosog yn i'w 
wrando lle bynag yr ai. Daeth yn fuan yn 
un o'r pregethwyr mwyaf poblogaidd yn 
Nghymru yr amser hwnw. Yr ei weì- 
ni logaeth mor danllyd yn aml, nes y byddai 
y difraw yn deffroi, a llochesau celwyddog 
rhagrithwyr yn cael eu datguddio. Gellir 
dywedyd am dano: 
“ Tangnefeddwr, carwr heddwch, 
Meddyg mwyn at glwyfau'r gwan ; 
Ond dwrn o blwm ar ben rhagrithiwr, 
I'w guro lawr, i'w gael i'r lan, 


Ond testun hyfryd a hoff ei weinidogaeth 
oedd Orist a her air person a 


gwaith y gwr, golud , eangder 
yr addewidion, a pharodrwydd trugaredd 
ddwyfol i dderbyn ac ymgeleddu y pechadur 


gwaelafa thruenusaf. Yr oedd er weinidog- 
aeth yn wlithog, ac yn effeithio yn rymus ar 
bechaduriaid. Yr oedd Mr. Llwyd, yn 
hytrach yn arwynebol, ond yn efengylaidd 
ac yn doddedig ìawn ; a pheth sydd yn fwy 


ac yn coroni y cwbl, yr oedd Duw yn ei ar- 


ddel. Teithiodd i draethu y genadwri 
werthfawr trwy y dywysogaeth dros ddeu- 
in mlynedd gyda a lludded mawr, 


el y dywedai yr hen brydydd o Gayo: 


“ Llawer gwaith trwy daith y teithiodd 
Holl diroedd oer y Gogledd dir ; 

Ei unig neges oedd hysbysu, 
Holl gyngor Duw mewn goleu clir,” 





LLOY 


WW — —_ — Ss 


Yn holl flynyddoedd meithion hyn, ni 
bu Tawr o atalfa arno yn ei lafur oddi- 
wrth afiechyd corfforol na negesau y byd. 
Priododd ferch Mr. John Jones, o arwydd y 
Llew Du, yn Llansawel, Yr oedd hon yn 
ddynes dduwiol, a bu o fawr ymgeledd i'w 
phriod, ac yn llawer o anogaeth iddo i ddy- 
falrwydd yn ei waith pwysig, n eb 
digalondid oddiwrth amrywiol U ac osion ; 
cefnogai ef yn hawddgar ac yn dirion i gy- 
chwyn yn ei deithiau yn n eb iselder 
meddwl. Bu iddo chwech o blant, pedwar o 
feibion a dwy o ferched. Yn ystod ei weini- 
dogaeth gwelodd , bump o ddiwygiadau 
neillduol o hynod, a chafodd llawer eu galw 
trwy ei weimidogaeth, yn ei ardal ei hun ac 
mewn ardaloedd ereill, yn yr amseroedd 
hyfryd hyny. Dechreuodd y diwygiad cyntaf 
tua'r flwyddyn 1773 ; yr ail, yn 1750; y try- 
dydd, yn 1789; y pedwerydd yn 1790; a'r 
pumed yn 1805. Yn y rhai hyn bu yn dad- 
maeth tyner a ffyddlon, yn maethu yr ieu- 
enctyd â didwyll laeth y gair, yn gwylied 
drostynt fel bugail da, ac yn cadw dysgybl- 
aeth fanwl y gair arnynt ofn yr Ar- 
glwydd. Yr oedd ei bwyll, eì arafwch, ei 
ynerwch, a'i ddoethineb, yn nghyda'i ffydd- 
londeb yn ymdrin a chyflyrau dynion, yn ei 
wneud yn neillduol o werthfawr ac yn anwyl 

an bawb. Yr oedd ei fwyneidd-dra, ei 

oddychlonrwydd, a'i ddoethineb yn ei gym- 

ogaeth, y ag yn yr ê 8, 
bethau n edig ynddo dros ei ho “fywyd. 
Yr oedd yn dangnefeddwr neillduol y yr 
eglwys trwy ei oes; a gorchymynodd i'w 
frodyr crefyddol yn ei oriau diweddaf, am 
iddynt fod yn wyliadwrus ac yn ymdrechgar 
1 feithrin braw ch, a chadw undeb yr 
Y3bryd yn nghwlwm tangnefedd. Yn ngha- 
nol llawer o gyfnewidiadau ar yr eglwye 
parhaodd ei boblo dd a'i ddefnyddioldeb 
yn y weinidogaeth; ac yn ei flynyddoedd 

ìweddaf yr oedd yn cael ei olygu fel un o 
dadau ffyddlonaf yr eglwys. Y Sabbath y 
tarawyd ef a'r cleddyf a fu Hm angeu iddo, 
y oedd yn pregethu yn Llanddeusant a 

ansadwrn; daeth adref, a bu yn gorwedd 
am bum niwrnod, a gorphenodd ei yrfa 
Ebrill 17, 1808, yn 67 mlwydd oed, heb fod 
yn faith yn glaf. Yn ystod pum niwrnod ei 
glefyd, yr oedd ei feddwl dawel a chy- 
eurus, gan bwyso yn gwbl ar haeddiant a 
ffyddlondeb Iesu Grist. Cafodd ei alo 
ddechreuad ei yrfa grefyddol, er curo 
, oddifewn ac oddiallan yn ddiddolur 1 roglwys 

yn mhob ystyriaeth. Yn hyn yr yn 
cydnabod neillduol ofal yr Arglwydd am 
dano a'i ffyddlondeb tuag ato. Dy 'd yr 
hyn oedd farwol o hono o Henllan, lle y bu 
byw, i fynwent Conwil Gayo, lle y maey 
beddargraff canlynol i'w ganfod dydd hedd- 
ymar ei fodd. “ Mewn coffadwriaeth am 

illiam Llwyd, Yswain, o_ Henllan, yn 
mhlwyf Conwil Gayo, yn swydd Gaerfyrddin. 
Ganed ef A.D. 1741. Galwyd ef trwy ras yn 
y 18fed flwyddyn o'i oed. Bu yn bregethwr 
ffyddlon e engyl Iesu Grist yn mhlith y 
Trefnyddion Ualfinaidd dros lawer o flyn- 





202 


'Yr oedd efe hety 


LLOY 





—— 


yddoedd. Bu farw mewn tangnefedd Ebrill 
17, 1808 yn driugain a saith mlwydd oed.” 
LLOYD, H HREY, D.D., trydydd 
mab Richard Lloyd, D.D., ficer Rhuabon, 
dysgynedig oddiwrth hen deulu y Llwydiaid 
Dulasau. a anwyd yn 1610, yn Bod y Fuddan, 
pl Trawsfynydd, Meirionydd. Ei fam 
oedd ferch i Rhydderch Hughes, cofiadur, o 
F andy. Derbyniwyd ef i goleg Oriel, 
Rhydychain, ac yna i goleg Iesu, ac oddiyno 
drachefn y dychwelodd i goleg Oriel, lle y 
daeth yn gymrawd yn 1631; ac yno y bu yn 
athraw enwog dros lawer o flynyddau. Pan 
ymsefydlodd y brenin a'i lys yn Rhyd- 
ychain, efe a ddaeth yn adnabyddus i'w gyd- 
wladwr Archesgob Williams, yr hwn a'i 
gwnaeth ef plan iddo, ac a roddodd 
iddo breben iaeth. Ampleford, yn esgobaeth 
Caerefrog, yn feddiant hyd er farwolaeth. 
Ar farwolaeth eì dad yn 1653, cyflwynwyd 
efi ficeriaeth Rhuabon; ond amddifadwyd 
ef yn fuan o honi, yn nghyda'r brebendiaeth 
hefyd gan y galluoedd awdurdodol hyd yr 
Adferiad. Yn 1661 gwnaed ef yn ganon 
Llanelwy, a graddiwyd ef yn D.D. Yn 
Rhagfyr, 1663, sefydlwyd ef yn ddeon Llan- 
elwy; ac yn 1673 efe a ymsymudodd o Ru- 
abon i ficeriaeth Gresford, yr hon oedd yn was 
oddiar marwolaeth ei frawd, Samuel Lloyd. 
Tachwedd 16, 1679, urddwyd ef yn esgob 
Bangor. Efealwyddodd i gael archddiacon- 
iaethau Bangor a Môn, nhyda segur- 
gwydd Llanrhaiadr yn Nghinmerch, i'w 
cysylltu ag esgobaeth Bangor, yn 1685, a 
dwy ran o dair o ysgaeth Llandinam, er 
cadw yr hen adeilad mewn cyflwr gweddus a 
chynal cor Bangor, a'r drydedd ran arall er 
cynaliaeth ficeriaeth Llandinam. Efe a fu 
farw yn 1688, ac a gladdwyd yn ei eglwys 
gadeiriol ei hun. Wood's Athen. Orzon.) 
LLOYD, DAVID, D.C.L., a aned yn hen 
aneddle ei hynafiaid, a elwir y Berthlwyd, 
plwyf Llanidloes, sir Drefaldwyn, yn y 
wyddyn 1598. Pan yn 14 oed efe a benod- 
wyd i ysgoloriaeth Coleg All Sauls, Rhyd- 
ychain; ao yn 1617, etholwyd ef ymn gym- 
rawd profianol y ty hwnw; â'r flwyddyn 
ganlynol yn gymrawd parhaus. Yn 1623, 
efe a aeth rhagddo gyda'r gyfraith lêyg. 
Wedi hyny penodwyd ef yn gaplan i Iar 
Derby, ac yn oruchwyliwr ei deulu. Yn y 
flwyddyn 1641, efe a. sefydlwyd yn mherig- 
loriaeth Trefdraeth, yn Mon, yr hon a rodd- 
odd i fyny ar ei sefydliad yn Llangynhafal, 
sir Dinbych, Gorphenaf, 1642. Yn Rha 
yr un flwyddyn, efea wnaed yn ficer Llan- 
fair, D Clwyd, a gwarden Rhuthyn. 
brebendur Caerlleon 
Gawr ; eithr o'r holl ddyrchafiadau hyn efe 
a ddifeddianwyd gan y “Senedd Hir;” ac 
efe a ddyoddefodd hir gaethiwed ar gyfrif ei 
freninoldeb. Gyda'r “' Adferiad” fe adfer- 
wyd iddo yntau ei feddianau, ac efe a ddyr- 
chafwyd ìi ddiaconiaeth Llanelwy, Medi 24, 
1660 ; ac yn fuan ar ol hyny efe a gyllwyn- 
wydi un o ysgaethau Llansanan. Efe 
a fu farw M 7, 1663, yn Rhuthyn, lle 
claddwyd ef, heb gymaint a cherfiad na chof- 











ones, in two 
Llundain, yn 


chiad ffy dlon ydyw o ““ Awdl Richard John 
ulon.”—( Woo 
Sufferinas of the Clergy.) 

OYD, DAVID, A.C., gioedd fab Hugh 
Lloyd, ao a anwyd yn y Pantmawr, plwyf 
Trawsfynydd, sir Feirionydd, yn y flwyddyn 
1695. Cafodd ei addysg foreuol yn ysgol 
Rhuthyn, o'r hon yr aêth i Goleg el, 
Rhydychain. Yn 1652, efe a raddiwyd 
G.C.; ac yn 1658, penodwyd ef yn beriglor 
Ibston, atlington, ym esgobaeth Rhyd- 
ychain. Ni chadwodd y fywiolaeth hon yn hir; 
eithr wedi ei raddio yn A.C., y flwyddyn 
ganlynol efe a aeth i Lundain, ac a benodwyd 
yn ddarllenwr y CAarter-house. Wedi hyny 
efe a ymneillduodd ìi ru, aca. benodwyd 
yn gaplan i Dr. Isaac Barrow, Esgob Llan- 
elwy, yr hwn a'i hanregodd â chanoniaeth 
yn 1670, heblaw amryw ddyrchafiadau ereill 
o fewn ei esgobaeth. Yn Awst, 1671, efe a 
benodwyd ì ficeriaeth Abergele, ac ar yr un 
pryd yn brebendur Faynol, yn Eglwys Ga- 

eiriol Llanelwy. Yn 1670, efe a gyfnewid- 
iodd Abergele am Northop, yn sir Callestr, 
lle bu yn cadw yr ysgol rydd droslawer o 
flynyddau, a. hyny o fewn chwe mis i'w 
farwolaeth, pan y dychwelodd i'w le gened- 
igol, gan y teimlai ei iechyd yn gwanhau. 
u farw Chwef. 16, 1691. _ Yr oedd yn frwd- 
frydig a diwyd yn nghyflawniad ei ddyled- 
swyddau offeiriadol, ac yn arfer darllen y 
asanaeth bob dydd yn ei eglwys ei hun yn 
orthop. Hefyd canmolid eh yn gyffredinol 
am eì hynawsedd a'i garedi dd i'r tlawd 
a'r anghenus, ac am ei baro 'dd i gyflawni 
unrhyw swydd ddaionus yn y gymydogaeth. 
Yr oedd yn awdwr amryw lyfrau, o'r rhai y 
rhoddir cyfres gan Wood yn ei Athen. Oron. 
Eithr y mwyaf hysbys ydyw ei “ Statesmen 
and Favourites of England since the Reform- 
ation,” yr hwn a gyoeddwyd yn Llundain 
yn gyfrol drwchus, wyth plyg, yn 1665, ac 
a ail gyoeddwyd wedi hyny.—( Wood's Athen. 


ron. 

LL YD, DAVID, periglor Llanbister, 
Bir Faesyfed, a aned ac a fu byw y rhan fwy- 
af o'i oe8 yn y plwyf y gweinidogaethai. 
Cyraeddodd beth gwybodaeth o'r Lladin a'r 
gwyddorau, o'r rhai yr oedd yn dra hoff, yn 
yr ysgolion cymydogaethol; eithr hunan- 
ddysgwr yn hollol ydoedd yn y Roêg. Efe a. 
urddwyd i guradaeth Llanbister yn 1778; ac 
a ymsymudodd i Putley, sir Henffordd, yn 
1785, yr hon aeth a wasanaethai, yn 
nghyda ch th Aylton, plwyf cyfagos. 

'n 1789, efe a gyflwynwyd i ficeriaeth Llan- 
bister, lle y par. i lafurio hyd derfyn ei 


203 


LLOY 








oes, Mi hyn a ddygwyddodd Mawrth 3, 1838, 
ac efe yn 86 mlwydd oed. Yr oedd yn meddu 
galluoedd naturiol da, a phe cawsai foddion 
priodol i'w gwrteithio yn more ei oes, y mae 
m debyg y cyraeddasai enwo dd mawr. 

r oedd yn hoff o allofyddiaeth (mecâanics), 
& chyfansoddodd beirianau tuag at amryw 
ddybenion, yn mhlith y rhai yr oedd un 
tuag at symudiad parhaus (perpetual motion), 
mm yr hwn, yn faldodus, y tybiai ei hun yn 

wyddianus. Yr oedd yn gerddor lled dda; 
& medrai chwareu y crwth, yr organ, ac am- 
ryw offerynau cerdd ereill. Oyfansoddodd 
hefyd ddarnau; eithr dim ond un a 
gyooddwy , sef “The Loyal Cambrian Vo- 

unteers' March,” yr hwn a hoffiìd yn fawr. 
Yn 1792, efe a gyoeddodd ““The Voyage of 
Life,” sef pryddest, yn naw llyfr; ac 
1812, daeth ail argraffiad allan, yn ddeg llyfr, 
dag enw ychwanegol o “ Characteristics of 

ên, Manners, and Sentiments.” Efe a 
gyoeddodd bregeth a elwir “ England's Pri- 
vileges,” a bregethwyd ar ddydd penodedig 
er diolchgarwch cyffredinol, yn y flwydd 
1797. En gyfansoddiad diweddaf oedd “* Ho- 
re Theologicze, or a Series.of Essays on sub- 
jocs interesting and important, embracing 

hysics, Morals, and Theology,” 1823. 

LOYD, DAFYDD, a aned yn y flwydd- 
1800, mewn amaethdy o'r enw Ynysgain 

ol, yn mhlwyf Oriceth, Eifionydd. Ni 
chafodd lawer o fanteision yn ei febyd ìi yfed 
o ffynonau gwerthfawr gwybodaeth; ond 
gwneid Y diffyg hwn i fyny gan ragoroldeb 
ei a ith ; ac mewn oed cyfaddas rhwym- 
wyd ef yn egwyddorwas i wneud esgidiau. 
Perthynai ef ì'r dosbarth hwn a chwenychai 
roddi yn hytrach na derbyn; ac yr oedd yn 
ei nodweddiad nifer fawr o ragoriaethau, y 
rhai nis gellir eu cael ond anaml yn yr un 
person. Arferai ohebui amryw gylchgronau 
& ymdroent yn ffurfafen Cymru yn ystod ei 
oes, a theimlai ddedwyddwch yn sain odlau 
melusion meibion medrus yn nghyfreithiau 
Llys Ceridwen, yn chwareu yn nawdd a 
chrebwyll RUN awen, heb droseddu llawer ar 
reolau M. iaidd barddas. Ond ymddengys 
fod ei nsoddiadau gan mwyaf, yn gyf- 
yngedig i'r cylch llawysgrifol. Ymbriododd, 
a a ìddo ddwy ferch ac un mab, a elwir 
Richard Llwyd, yr hwn sydd yn meddu 
enaid cyfnawsaidd a'r eiddo yntau, ac yn 
haeddu clod dauddyblyg am goethder ei 
chwaeth, a gweddusrwydd ei syniadau a'i 
dion. Y clodfawr Dafydd Llwyd a 
gyfaneddai y rhan af o'i oes yn nhawel- 
wch Llanystumdwy, lle yr hunodd ei hun 
ddiweddaf Hydref 24, 1839. Claddwyd ef yn 
mynwent Capel Penymaes, Cricieth, lle bu 
yn fugail, fel y mae cofnodiad ar ei feddfaen 

o yn dangos. 

LLOYD, GEORGE, D.D., mab Meredydd 
Lloyd, o sir Gaernarfon, a anwyd yn y 
flwyddyn 1560. Cafodd ei addysg yn athrofa 
Caergrawnt; ac wedi cael ei urddo, rhoddwyd 
iddo fywiolaethau Thornton a Bangor, yn 
esgobaeth Caerlleon Gawr; ac yn 1600, efe 
a ddyrchafwyd i esgobaeth Sodor a Manaw. 








LLOY 


Troswyd efi esgobaeth Caerlleon Gawr yn 
1604, a bu farw yn Thornton Awst 1, 1615, 
yn 698 mlwydd oed, a chladdwyd ef yn ei 
eglwys gadeiriol ei hun. 

LLO D, HENRY, ydoedd fab i offeiriad 
yn Ngh , lle y €anod ef yn y flwyddyn 
1729. Derbyniodd ei addysg foreuol gan ei 
dad, yn cynwys y clasurol a'r gwyddonol yn 
lled dda. Gan y bwriedid ef i'r fyddin efe a 
aeth i ffwrdd; ac yr oedd yn mrwydr Fon- 
tenoy. Wedi hyny teithiodd yr Al- 
maen, ac arosodd raì blynyddau yn Awstria, 
lle y ponodwyd ef yn weinydd i'r maes- 
lywy d Lasey, ay odd ddyrchafiad uwch. 

n y flwyddyn 1760, efe a lywyddai ddos- 

rth mawr o wyr meirch & traed, I 
rhai oeddynt i wylied ysgogiadau y Prwsiaid. 
Efe a gyflawnodd y gorchwyl hwn gyda 
llwyddiant anarferol; ond yn fuan wedi 
hyny efe a roddodd eì swyddogaeth i fyny 
gyda dirmyg, eo herwydd rhyw reswm. Yn 
nesaf cymerwyd ei wasanaeth gan frenin 
Prwsia; a bu yn eini mewn dau ryfelawd 
nes aeth yn heddwch. Ar doriad allan y 
rhyfel rhwng y Tyrciaid a'r Rusiaid, efe a 
gyny iodd ei wasanaeth i Oatherine II., yr 

on a'i gwnaeth yn bencadfridog; ac efe a 
enwogodd ei hun yn ddirfawr yn ngwarchaead 
Silistria yn y flwyddyn 1774; mewn canlyn- 
ìad fe gafodd. lywyddiaeth 30,000 o wyr yn 
rhyfel â Sweden. Wedi dychwelyd o ho 
i Loegr, efe a. ysgrifenodd amryw lyfrau 
helyntion milwrol, y rhaì a gymeradwyir yn 
uchel, ac y maent yn ei ddyrchafu yn fawr 
fel ysgrifenydd milwrol. cyntaf â ym- 
ddangosodd ydoedd ragarweiniad i hanes 
saith mlynedd o ryfel, ac a elwir ““ Memoirs 
Military and Political,” yr hwn a gyfieithwyd 
i'r Ffrancaeg gan ddog o'r enw Sant 
Memon. Yr ail, “ The ìstory ìteelf,” bn. 

gyfrol; y gyntaf yn cynwys pob rhyfel- 
awd am y blynyddau 1756-7, a gyfieithwyd 
i'r Ffrancaeg gan Rouz Fazillac.. Y trydydd, 
“'Memoir on the Invasion and Defence of 
Great Britain,” cyfieithedig gan Imbert. 
Geill trefn gyfansoddol y cyntaf fod yn gyn- 
llun anmhrisiadwy ì ansoddwyr ereill. 
Cynwysa sylwadau cy inol ar y gelfyddyd 
o ryfela, yn ol y trefnìant presenol. Olrheinia 
yr awdwr, mewn crynodeb byr, sefyllfaoedd 
rthynasol, gwleidyddol, y galluoedd rhy- 
folgar ; a dadblyga weithrediadau pob rhy- 
folawd. Rhydd olygiad o inol ar faes 
rhyfel, yn nghyd a neillduolion o olyg- 
hoedd y gwahanol frwydrau —adrodda y 
cyfan gyda chywirdeb a medr perthynol yn 
unig ! ymbrawf a barn addfed. Bu farw y 
Cadfridog Lloyd yn Huy, yn y Netherlands, 
yn 1783, pan oedd a'i fryd ar gyfansoddi ha- 
nes cyffredinol o'r rhyfeloedd yn Fflanders, 

Almaen, a'r Ital, yn ystod y ddau ganrif 
Blaenorol. (Andrioni's Observaulions on the 
Art of War 

LLOYD, HUGH, D.C.L., duwinydd ac 
ysgolaig clasurol clodfawr, genedigol o Leyn, 
&ir Gaernarfon... Addysgwyd ef yn N gholeg 
Winchester, ac a dderbyniwyd yn gymraw 
parhaus o Goleg Newydd Rhydychain yn y 


y 
no 
ar 


2014 


LLOY 
flwyddyn 1564. Dyrchafwyd ef i llor- 
iaeth Hocheeter 1578, ac efe y pryd hwnw 


G.C.L. Wedihyny penodwyd ef yn feistr 

leg Winchester; ac yn 1588, efe a lawn 
raddiwyd yn ol ei broffes yn D.C.L., gan yr 
ystyrid ef, nid yn unig yn rhagori mewn 
uwinyddiaeth a chyfraith leyg, ond hefyd 
yn meddu gwybodaeth drwyadl yn yr ieith- 
oedd wi a Lladin. Efo a ysgrifenodd 
amryw u. Bu farw Hydref 17, 1601. 
(Wood's Athen. Ozon.) y 

LLOYD, HUGH, D.D., a aned yn sir 
Aberteifi, yn y flwyddyn 1589. Derbyniwyd 
ef i Goleg Oriel, Rhydychain, yn 1607, lle y 
graddiwyd ef yn y calfyddydau ; ac yn gan- 
ynol efe a ymsymudodd i Goleg Iesu, o'r 
hwn y daeth yn wd. Yn y flwyddyn 
1638, graddiwyd ef yn D.D., ac efe y pryd 
hwnw yn beriglor Llangadog, sir Frychein- 
iog, ac yn archddiacon Tyddewi. Ŷn ystod 
y gwrthryfel mawr efe a ddyoddefodd lawer 
yn achos y brenin. Difeddianwyd ef o'i 
uchel swyddau, a gorfodwyd efiffoiolei le 
am ddiogelwch, Dan yr ystyriaeth o'i ddy- 
oddefiadau a'i deithi goruchel, efe a urddwyd 
yn esgob Llandaf, 2, 1660, 
Archesgob Caerefrog, yn yd ag Esgobion 
Llundain, Rochester, Salisbury, a. Worches- 
ter. Urddwyd chwoch ereill yn esgobion ar 
yr un pryd. Efe a arw yn y flwydd 
1667.— Wood's Athen. Oxon.” Willi'i Sur- 


vey of Llandaff.) 

“OYD AN , gweinidog yr Annibyn- 
wyr yn Hebron, sir Gaernarfon. Ganwyd 
ef yn Mhentref Llyncymer, sir Dinbych, yn 
y flwyddyn 1823. Pan yn dair ar hugain 
oed aeth i goleg Gogledd Cymru, ond nid 
arosodd yno i orphen yr amser arferol o ef- 
rydiaeth. Efe a ymroddodd yn benaf at 
ddyledswyddau ysgolfeistr. Bu am lawer o 
flynyddau yn arolygu yr ysgolion Brytanaidd 
yn lanbrynmair, alleoedd ereill. Gan ei fod 
yn bregethwr derbyniol, gwerthfawrogid ei 
wasanaeth yn fawr fel efengylwr pentrefol, a 
chynorthwywr achlysurol ì weinidogion y 

ydogaeth. Yn y llwyddyn 1863, gwa- 
oddwyd ef i dalu ymweliad ag amryw eg- 
lwysi gweigion, megys Hebron, Nebo, ac 
Aberdaron, ar derfyn gorllewinol sir Gaer- 
narfon, ar gyfer Ynys Enlli. Dewiswyd ef 
yn weinidog yr eglwysi crybwylledig, a chaf- 
odd ei urddo i waith y weinidogaeth ar y 
12fed o Awst, yr un flwyddyn. Gan ei fod 
yn weithgar, amyneddgar, a ch gall, 
yr oedd yn hynod o gymwys i'r sefyllfa yr 
oedd wedi cael ei sefydlu ynddi. Gobeithid 
fod tymor maith o lwyddiant yn ei aros yno; 
ond yr oedd y Meistr mawr wedi bwriadu yn 
wahanol; canys rhyngodd bodd iddo gymer- 
yd ato ei hun y brawd anwyl hwn, yn 42 
mlwydd oed, wedi bod flwyddyn yn y weini- 
dogaeth.. Yr oedd ei farwolaeth yn hynod 
ddisymwth. Oddeutu un ar ddeg o'r gloch 
y nos, Medi 23, 1864, cafwyd ef yn farw ar y 
ffordd fawr. Yr oedd wedi bod yn y cyfarfod 
eglwysig yn Aberdaron ; ac ar ei ffordd ad- 
ref galwodd gyda chyfaill, yr hwn a'i heb- 
ryngodd am ychydig ffordd; ac oddeutn dau 


LLO 





cant o latheni o'r fan lle yr ymadawsant, caf- 
odd ei alw oddiwrth ei lafur i fwynhau ei 
wobr. Rhaid fod ei farwolaeth yn union- 
gyrchiol; oblegyd nid oedd min yrwydd o 
drech yn y fan y cafwyd ef.. Ymddang- 
geni i'r rheith Tnai 'daddwyd cl yny 
oedd afiechyd y galon. ef yn y 
gladdfa besthynol i'r addoldy. _ Dylynwyd 
ef i'w fedd gan dyrfa fawr o bobl, yn mys 
pa rai yr oedd amryw weinidogion perthyno 
y'r hanol enwadau crefyddol yn ardal . 
FLOYD, JOHN, gweinidog yr Annibyn- 
wyr yn Henllan. Ganed ef mewn lle a elwir 
Dolmaen, ger Pencadair, yn mhl Llan- 
fiangel, sir Gaerfyrddin, flwyddyn 1777. 
Yr oedd ei rieni yn dra chrefyddol, a_llafur- 
lent gyda hyfrydwch i ddwyn eu plant i fyn 
yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. Yr 
oeddynt yn amaethwyr cyfrifol, ac mewn 
amgylchiadau lled dda, am hyny cafodd John 
fwy o ddysgeidiaeth na'r o in yn nydd- 
ian ei ieuenctyd. dana fod wedi cael ei 
ì fyn ol o'i febyd, ac yn- 
tau o duedd 90 g, ddifrifol, a meddylgar, nid 
hawdd oedd iddo wybod pa bryd y dechreu- 
odd pethau ysbrydol wneud argraff ar ei 
feddwl. Efe a ymunodd a'r eglwys Anni- 
bynol yn Mhencadair, pan yn un ar bumtheg 
oed. Ganfu yr eglwys yn fuan fod ynddo 
wysder i fod yn ddyn cyoeddus fel conad 
dros eì Arglwydd at bechaduriaid, ac i fod 
yn weinidog yr efengyl. Cafodd anogaeth 
ganddynt i arfer eì ddawn i bregethu yn 
achlysurol o fewn cylch yr eglwys. Pan 
oedd. ugain mlwydd oed, anfonwyd efi 
athrofa Caerfyrddin, yr hon oedd y pryd 
hwnw dan ofal y Parch. D. Peter. Wedi 
treulio ameer arferol yn yr athrofa, ac 
enill uchel gymeradwyaeth ei athraw, yn 
stal a phawb a'i hadwaenai, derbyniodd 
alwadau o amryw fanau, yn deisyf arno ddy- 
fod fugail arnynt. n mhlith manau 
ereill cafodd alwad unol a thaer oddiwrth yr 
eglwys Annibynol yn Machynlleth; a theiml- 
aì y cyfeillion yno yn siomedig am lawer o 
amser am na chydsyniodd a'u cais. Cafodd 
alwad hefyd oddiwrth eglwys Horeb, sir 
Aberteifi, a'r hon y cydsyniodd, Urddwyd 
ef yno i gyflawn waith y weinidogaeth Tach- 
wedd 2, 1802. Nid arosodd efe yno ond tair 
blynedd cyn derbyn galwad oddiwrth eglwys 
Henllan. Barn dd mai ei ddyledswydd oedd 
cydsynio â hi. Symu yno, lle bu yn 
llafurio ffyddlon a llwyddianus hyd derfyn 
eì oes, Yr oedd Mr. Lloyd, nid yn unig yn 
dwyn arwyddion eglur o dduwioldeb a di- 
dwylledd calon, fel Cristion o radd uchel, 
ond yr oedd hefyd meddu ar ddigon o 
synwyr, yn nghyd a chyflawnder o rinweddau 
ag oedd yn ei wneuthur yn weinidog cymwys 
y Testament Newydd. Yr oedd yn meddu 
ar ddeall bywiog a gweithgar ar bethau ys- 
brydol, ac yn astudiwr diwyd o'r vsgrythyrau 
trwy ei oes, Yr oedd yn wr o fed An rhydd 
8 ì ymofyn am y gwirionedd, ac yn 
dra galluog i amgyffred, Yamu, a dosranu y 
pethau aymgynygient i'w feddwl, aci wahan- 
ìaethu pethau gwahaniaethol, pa mor debyg 
B2 


205 


LLO 





— 


b byddent yn ymd . Dichon 
nad eedd efe yn meddu a feily mor eang 
a rhai; er hyny yr oedd ei fanyldra, ei fedr 
i osod pethau allan yn drefnus, yn nghyd a'i 
ddyfalwch, yn odidog rhagorol. wysiad 
cyífredin eì weinidogaeth oedd polau eglur 
ac ymarferol; eto mynai weled fod yr hyn a 
draddodai yn tarddu o brif egwyddorion 
Cristionogaeth; a gorphwysai yn gyson ar- 
nynt. Ni byddai efe un amser yn pregethu 
rhywbeth ar antur; ond byddai y cwbl yn 
sylfaenedig ar seiliau teilwng o weinidogaeth 
yr efengyl. Ni byddai efe megys rhaì, yn 
enwi , Crist, a'r Ysbryd Glan, yn fynych 
yn ei bregethau, tra na byddai yn ei osodiad- 
au, a'i ymdriniaethau â phethau yn ngwa- 
hanol ranau ei bregethau, yn rhoddi ond 
ychydig neu ddim lle i'r cyfryw yn ei weini- 
dogaeth. Ond y pethau hyn, a'r egwyddor- 
ion a ddeillia oddiwrthynt, oedd bywyd, 
nerth, a chysondeb ei weinidogaeth, yn eu 
cysylltiad a chrefydd ymarferol. Er na 
byddai ond anfynych yn enwi y pethau hyny 
yn ei bregethau, eto byddai yn ymdrechu yn 
ogniol eu gwasgu at feddyliau eì wrandawyr, 
mae pregethu'r efengyl yn cynwys mwy 
nag enwì gras yn ffynonell achubiaeth dyn 
colledig; Orist yn bob peth yn hyny; a'r 
Ysbryd Glan yn unig effeithiolydd o hyny; 
oblegyd gellir mynych enwi y pethau hyn 
mewn pregeth, a'r bregeth hono un pryd 
P gwbl anefengylaidd. Yr oedd pregethau 
r. Lloyd yn gynwysedig mewn dwyn y 
pethau a enwyd I mewn yn eu cysylltiadau 
priodol â phob cangen o'i weinidogaeth; a'r 
egwyddorion a ddeilliai oddiwrthynt a an- 
soddent bob rhan o'i bregeth, fel yr oedd ei 
chysondeb â hwy, yn amlwg i bob dyn medd- 
ylgar. Yr oedd ei gymeriad gweinidogaethol 
ym dyfod i fyny i hyn mor agos a neb 
ghymru. gyn oedd el nodwed bersonol a 
gweinidogaethol yn wysedig mewn 
nestrwydd a didwylldra yn mhob petb a 
wnelai. Yr oedd callineb, doethineb, a 
phwyll, yn ei holl ymddygiadau; sel dros 
ogoniant eì Arglwydd, a llwyddiant ei achos 
yny byd,—gostyngeiddrwydd a hunanym- 
wadiad yn eì ymwueud a'i gyd-ddynion, a 
medr i gael allan feddwl Duw yn eì air, a'i 
draddodi Ê ereill. Pan n oerodd. efe ofal 
eglwys. Henllan, yr ' yn am 
ddysgyblion ffyddlon i'w ragflaenydd, Mr. 
Morgan. Yr oeddynt yn uchel iawn eu go- 
lygiadau am athrawiaethau yr efengyl; er 
fe ddichon nad oeddynt medru eu deall 
P eu tueddiadau erol cystal a Mr, 
organ. Yr oedd Mr. Lloyd yn un o'r rhai 
a ystyrir yn gymedrol eu syniadau. Yr 
oedd yn deall cyfundrefn egwyddorol yr 
enwog Dr. Williams, Rotherham, a'r Parch. 
Andrew Fuller, mor gyson a_ pherffaith a 
neb yn Nghymru. Byddai yn ei hegluro 
mewn cyfeillachau neillduol tua haner canrif 
yn ol. Ond ei ddoethineb a'i bwyll yr 
oedd yn pregethu yr ddorion hyny ìi 
glywodigaeth pobl o iadau hollol groes 
iddynt, heb eu tramgwyddo, na dolurio eu 
teimladau, achosi 


eu 
nag ymryson na therfysg 





LLO 





— 


yn yr eglwys yn nghylch y golygiadau hyn, 
nes iddo yn gwbl enill yr boll eglwys i'r un 
golygiadau ag ef ei hun. Fel pregethwr, 
nid oedd efe yn meddu llais cryf, na llawer o 
flodau areithyddol yn ei bregethau. Nis 
gellir ychwai ei ystyried yn ymadroddwr 
celfyd. , mewn brawddegau, ysgogiadau, 
& geiriau mawreddog a chwyddedig, o ddoeth- 
ineb ddynol. Ond yr hyn a gyfansoddai ei 
wir fawredd a'i ogoniant fel pregethwr, oedd 
ei symledd duwiol, eglurder, difrifoldeb, a 
medrusrwydd yn y gelfyddyd o lefaru wrth 
galonau, a chymwyso y gwirioneddau at 
gydwybodau dynion, a'u henill at y Gwared- 
wr. Nid oedd trwst y daran, rh erthwy y 
corwynt, na thanbeidrwydd aychrynlly d 
fellten, yn gyn ig yn ei weinidogae 
ef; ond cynwysai yn fwy neillduol dywyniad 
yr haul ar ddydd hafaidd a fhesog. Yr oedd 
un hynod o dreiddiol, heb fod yn anhy- 
bryd i'w wrando; ac yr oedd yn fwy tueddol 
ì wneud a gadael ar ddwys ar feddyliau 
y gwrandawyr, nag ì foddhau eu clustiau a 
chynyrfu eu teimladau. Byddai pob rh 
gymendod ac ymddangosi u chyyddelig 
mewn dull wrth draddodi, yn bethau pe 
iawn oddiwrth ei feddwl, ac yn gwbl groes 
i'w amcan; er hyny gellid gweled yn hawdd 
yn edrychiad ei lygaid ac agwedd eì wyneb- 
pryd, natur yr hyn a fyddai dan ei sylw, ac 
a draddodai i'w wrandawyr. Yr oedd yr 
ymddygiadau hyn yn gwbl naturiol a diym- 
gais ìddo. Ni byddai efe byth yn gwneud 
rhyw ystumiau ar ei gorff a'i wynebpryd, 
ond yr oedd ei holl ysgogiadau a'i a d- 
iadau yn naturiol oddiar eimladau ei galon 
yn wyneb yr hyn yr ymdriniai ag ef. Yr 
oedd yn draddodwr cynes a bywiog; ac yr 
oedd ei holl bregethau yn llawn o sylwedd, 
yn drefnus, ac yn ffrwyth llafur a myfyrdod; 
& chymellid ei bregethau i sylw a chymerad- 
aeth eì wrandawyr fuchedd santaidd, 
ddoeth, a chyfeillgar y llefarwr. Am ei dduw- 
ioldeb ni hanfodai yr amheuaeth leiaf yn 
meddwl neb a'i hadwaenai. Amly dywedai 
y rhai mwyaf annuwiol yn yr ardal, “Os 
nad yw Mr Lloyd, Henllan, yn ddyn duwiol, 
pwy sydd felly?” Yr oedd ei ymadroddion 
yn din yn flíraeth.. Ryw dro cyfarfu 
a'r Parch. B. Davies, gweinidog y Bedydd 
yn Ffynon-well-na-buwch; yr hwn oedd 
egwan o gorff fel yntau. Dywedai Mr. D. 
wrtho, “* Mae yn dda genyf eich cyfarfod. A 
fyddwch chwi mor garedig ag enwi i mi y 
llyfr, y benod, a'r adnod yn y Beibl, sydd yn 
dyweyd mai ar dalcen y plentyn y dylech 
roddi y dwfr wrth ei fodyddio, ac nid ar ei 
gefn, neu ryw fan arall.” Atebai Mr. Lloyd, 
“Yn yr un llyfr, a'r un benod, a'r adnod 
nesaf i'r hon 
maì ar eu 6efnau y mae i chwi osod dynion 
wrth eu trochi, ac nid ar eu gwynebau.” Ar 
hyn aeth Mr. Daviesi'w ffordd. Fel bugail 
ar y ddiadell luosog oedd dan ei ofal neill- 
duol, yr oedd yn dra gwyliadwrus, gofalus, 
diwyd, ffyddlon, a thirion iawn, yn eu porthi 
a bara'r bywyd, megys y meithrina fad ei 
blant anwyl ganddo. Safai yn uchel neill- 


206 


dd yr dywedyd wrthych chwi . 


LLO 


duol yn nghymeradwyaeth yr eglwys, fel un 
gyir deilwng o'u cariad, eu , &'u hym- 
diried, fel cenad dros Arglwydd y lluoedd; 
oblegyd rhoddai iddynt amlygrwydd, yn 
nghyflawniad ei weinidogaeth, ei fod yn byw 
yn agos at Dduw, ac yn wastadol dan ystyr- 
laeth o'i gyfrifoldeb iddo am y cyflawniad o'i 
dd. Yn mhen ychydig amser wedi ei 
sefydliad Henllan, efe a ymunodd mewn 
riodas â Mias Morgan, aelod o'r eglwys, yr 
on oedd yn ferch ieuano gyfrifol a duwiol, 
a chyflawn o bob cymwysder i fod yn gymar- 
es bywyd i weinidog yr efengyl o urddas Mr. 
Lloyd. Hanai ei briod ieuanc o un o'r teu- 
luoedd enwocaf a mwyaf crefyddol— teulu 
oedd wedi bod yn ddefnyddiol iawn yn eglwys 
Henllan, ac at achos y Gwaredwr yn gy- 
ffredinol. Ei thad, Mr. Morgans, Forge, a'i 
brawd, oeddynt yn adnabyddusi holl weini- 
dogion y De a'r Gogledd ; ac y mae eu coffa- 
dwriaeth o herwydd eu haelfrydedd, eu ffydd- 
londeb, eu duwioldeb, a'u gwasanaethgarwch 
i achos Orist, yn wir deilwng o'i gadw, ac o'ì 
frestru yn mhlith enwogion yr oesau. 
Disgynod miloedd o fendithion ar ben eu hil- 
iogaeth. Cafodd Mr. Lloyd, yn ystod y pum 
ynedd a deugain y bu yn gweinidogaethu 
yn Henllan, weled angou yn dwyn ymaith 
y'r dystaw fedd y rhai a flagurent yn yr eglwys 
pan ddechreuodd efe lafurio yno; er hyny 
cafodd y fraint o weled yr eglwys yn lluosoc- 
ach, ac yn fwy blodeuog pan u gadawodd hi, 
ì fyned adref at ei wobr i'r eglwys orfoleddus 
fry, ac i gydgyfarfod a'i hen gyfeillion fuont 
yn cyd-deithio ac yn cydlafurio ag ef. yn yr 
eglwys ar y ddaear. Yn ystod eì weinidog- 
aeth ef ychwanegwyd at yr eglwys yn Hen- 
llan, fel ag yr oedd ynddi lawer «0 ganoedd o 
aelodau; ac adeiladwyd yr addoldy y dry- 
dedd waith, gan ei helaethu yn fawr bob tro, 
fel y mae yn awr yn un o'r addoldai harddaf 
a helaethaf yn Nghymru. Adeiladwyd hefyd 
addoldy newydd a elwir Bethel, o fewn tair 
milldir i'r deau o Henllan; ac un arall a 
elwir Soar, yn ardal y Forge, lle yr oedd 
pregethu er ys amser maith cynhyny. Agor- 
wyd yr addoldy hwn Mawrth 2, 1842. Ail- 
adeiladwyd Carfan a Llanboid ychydig cyn 
ei farwolaeth. Yr oedd y rhai hyn oll yn 
gangenau o Henllan yn ei amser ef; ond y 
mae gweinidogion ynddynt oll yn awr ond 
Llanboidy, yr hon sydd eto mewn cysylltiad 
a Henllan. Bu Llandilo a Llansilio dan ofal 


draed. Gwnaeth hyn ef yn analluog i gyf: 
T- 


oshua lewis, myfyriwr yn 
ngholeg Caerfyrddin, i fod yn gydweinidog 


LLO 


a Mr. Lloyd ar eglwys Henllan a'i changen- 
au. Urddwyd ef WD waith y weinidogaeth 
Hydref 3, 1838. Bu y ddau o hyny allan yn 
cydlafurio mewn undeb a heddwch, ac er 
. mawr gysur i'w gilydd, hyd nes terfynodd 
Mr. Lloyd ei daith a'i weinidogaeth yn y byd 
hwn. ad edi iddo oli defnydd ei aelodan, 
trefno e 8 le iddo yntau yn yr areith- 
fa, fel el ragflaenydd, Mr. Morgan, fel 
gallasai bregethu yn ei eistedd, ac yn y sef- 
yllfa hono gyoeddi ei genadwri o drugaredd 
yn llawn mor effeithiol * erioed. Dywedai 
un enwog, yn ddyn o farn, 
hwn a adnab ddai Mr. Lloyd yn dda, “N ad 
oedd efe wedi eiddigeddu am ymdebys li i 
unrhyw bregethwr erioed ond Mr. Lloyd, 
Henllan.” Hynodid ei gymeriad gweinidog- 
aethol trwy ei fod yn gyflawn a difwlch, yn 
ddrych dedwydd ì nì weled bugail a phre- 
gethwr. Un o'i brif ragoriaethau ydoedd 
oethineb. Yr oedd yn ddyn gwir dda, â 
rhoddai brofion eglur o synwyr c i 
cryf. Gwnaeth lawer o ddaioni yn eì oes, a 
bu farw hebun cwmwl ar ei gymeriad. Efea 
hunodd yn yr âr! rdd Medi 21, 1850, yn 4 
mlwydd oed, a' ed flwyddyn a deugain 
o'i weinidogaeth. Yr oedd Mrs. Lloyd wedi 
marw rai blynyddau o'i flaen ef. Claddodd 
hefyd fab gobeithiol iawn ychydig amser o'i 
flaen. Y mae y plant oll wedi dewis Duw 
eu rhieni i fod yn Dduw iddynthwythau, gan 
rodio yn ei ffyrdd a chadw ei orchymynion. 

LLOYD, W IAM, o Ddolwlff, oedd 
weinidog gyda'r Annibynwyr. Yr oedd yn 
gydoeswr a'r Parch. Stephen Hughes, ac yn 
gynorthwywr iddo yn nybri. Ond nid 
oes genym ychwaneg i ddyweyd am dano, 
ond ei fod yn bregethwr cymeradwy a def- 
nyddiol. 

LLOYD, DAVID, D.D. athraw coleg Pres- 
byteraidd Caerfyrddin. Ganwyd ef yn Llan- 
dysil, yn y flwyddyn 1805. Efe a_ dreuliodd 
flynyddoedd cyntaf ei oes yn y lle hwnw, dan 

dysgiaeth y Parch. John Thomas, gweini- 
dog yr Undodiaid yn Mhantydefaid. Der- 
byniwyd ef yn fyfyriwr i athrofa Caerfyrddin 
pan oedd oddeutu ugai ; sad lle y treuliodd 

amser arferol gy O enwogrwy. 

iA! ysgolaig. Aeth o Gaerfyrddin i brif ysgol 
Glasgow. Ar ei ymadawiad oddiyno cafodd 
ei anrhydeddu â'r teitlo Athraw y Celfydd- 
ydau. Yramser hwnw, ar symudiad athraw 
clasurol coleg Caerfyrddin, etholwyd y Dr. 
Lloyd i lanw ei le, yn y flwyddyn 1834. Rai 
blynyddau wedi ei ethol yn athraw, anrheg- 
odd prif ysgol Glasgow ef â theitl ychwan- 
egol, sef YL.D.; ac oddiar hyny gelwid ef 
Dr. Lloyd. O ran ei dymerau naturiol yr 
oedd yn lled gyffrous; ond yn hollol gymod- 

wn mewn amser byr. O ran ei gorffolaeth, 
yr oedd pan yn ieuano yn deneu o gnawd, ao 
o faintioli cyffredin, ao yn gloff o un droed er 
yn blentyn. Yn ystod yr ugain mlynedd 
olaf o'i oes yr oedd wedi myned yn lled gorff- 
ol. Cafodd ei analluogi am ir neu y 

nm mlynedd diweddaf gan gloffni, ìi fod mor 
llafuros yn eì gylch cyoeddus ag yr arferai 
fod; ond parhaodd yn alluog i bregethu yn 


207 


LLO 





eì addoldy ei hun yn Nghaerfyrddin hyd o 
fewn tua dau fis i'w farwolaeth, gy ychy- 
dig eithriadau. Adeiladodd Dr. Lloyd, trwy 
gynorthwy rhai ereill, gapel hardd 
ghaerfyrddin, ac ymdrechodd yn egniol i 
gymell a sefydlu eì syniadau, yn ngwyneb 
rhagfarn gref y trigolion yn ei erbyn. Yr 
oedd yn dwyn mawr sel dros Undodaeth, a 
phob pwnc arall a gredai fod yn wirionedd. 
niaì yn aml yn ei bregethau am niwed 
cyfeiliornadau y gwahanol enwadau, ac yn 
enwedig yr Eglwys Sefydledig; a chyfeiriai 
yn aml at yr hyn a famnai efe yn dwyll gwir- 
foddol o du y rhai mwyaf alyngodig, gef yr 
esgobion. Cafodd pob sefy da a dyn- 
garol yn y dref ac allan o honi, yr hyn a allai 
fnogaeth a chynorthwy ganddo, megys 
Wr sgol Lancaeteraidd, y Clafdy, 1 Ddar- 
enfa, adeiladu capeli, &c.. Yr oedd yn is- 
lywydd yn rhai o'r sefydliadau hyn er eu 
echreuâd. Nid gorchwyl hawdd oedd cael 
un i lanw ei le fel athraw yn y coleg. Âr 
oedd a'i holl egni yn cymell y rhai dan 
ei ofal ìi ymdrechu i dysgu, ac i ffurfio eu 
cymeriad yn addas i'r alwedigaeth bwysig yr 
oeddynt yn parotoi eu hunain iddi, sef y 
weinidogaeth Gristionogol. Dysgodd lawer 
am ddim; ao ymddygai megys i'r tlawd 
ei amgylchiadau yn y coleg; a bu yn foddion 
i gynorthwyo llawer o'i gydnabyddiaeth, y 
rhai fyddai mewn amgylchiadau isel, allan o 
drysorfaoedd cyoeddus i'r pwrpashwnw. Nid 
oes angen dwyn ar gof i'r sawl a adwaonent 
y Dr. Lloyd, eì fawr serchogrwydd a'i gar- 
edigrwydd. Diau fod y rhinweddau hyn 
yn hynodi ei gymeriad yn gymaint, os n 
yn fwy na dim arall. Hir gofir gyda pharch 
am eì ddysg a'i alluoedd meddyliol, am ei 
egni a'i lafur diflin a llwyddianus fel athraw 
y coleg; am ei weithgarwch a'i sel yn y wei- 
nidogaeth Gristionogol; ei ymdrechion cy- 
nes o blaid yr hyn a gofleidiai ee yn anwyl 
fel gwirioneddau yr efengyl, ac yn achos 
dyngarwch yn inol. Cofir hefyd gyda 
hyny, os nad yn benaf oli, fel un o'i brif nod- 
weddau, ei hoflder i gael gwneuthur cymwy- 
nas i'r angenog, ac yn enwedig i'r cleifion. 
Yr oedd ei elusengarwch a'i garedigrwydd 
ddiarebol. Fel y dywedwyd, yr oedd y 
. yn dra selog dros egwyddorion Undod- 
aeth, ac yn wresog gyda phob drech dros 
eu lledaeniad; ond nid oedd hyny yn un 
tramgwydd i'r nifer luo8og o weinidogion o 
wahanol enwadau, y rhai oedd a wnelai â 
hwynt yn ei swydd golegol, nac ychwaith yn 
un tramgwydd i'r myfyrwyr; gan y can- 
fyddent fod y sel a'r awyddfryd a amlygai yn 
ei gylch enwadol, yn cyfodi yn gwbl oddiar 
argyoeddiad cydwybod, ac nid oddiar bleid- 
ch; a'u bod hefyd mewn undeb a gwi 
ch i gydwybodau y sawl a wahaniaethent 
oddiwrtho, ac wedi eu eru ìi raddau hel- 
aeth a'r hynawsedd Oristionogol sydd yn 
“* dyoddef pob dim, ac yn gobeithio pob dim. ? 
Ar y 7fed o fis Gorphenaf, 1863, tarawyd y 
Dr. gan y parlys, nes ei analluogi i siarad i 
raddau helaeth; a d ei ochr aswy 
gymaint, fel na allai symud nemawr, ac ni 


LLO 


allai siarad dim am y polwer diwrnod olaf 
o'i fywyd; ac ar y 13 o Fedi, 1863, bu farw 
yn dawel ac esmwyth. Gadawodd weddw yn 
alarus iawn ar eiol, yn gystala mab a merch. 
Ar ddydd ei angladd dan d fod iddo wir 
barch, a theimlai masnachwyr, a phawb trwy 
y dref, Jm alarus ar yr amgylchiad. Ym- 
gasglodd torf fawr o weinidogion o wahanol 
enwadau, blaenoriaid y dref, &c., i'r angladd. 
Claddwyd ef yn y fan a benododd efe eì hun, 
yp nel dfa y dref. Pregethodd y Parch. 

. Hunter, un o athrawon y coleg, yn ei 
angladd, yn Seisneg, a'r Parch. Titus Evans, 
yn Gymraeg. Ychydig ddyddiau cyn ei gy- 
mery glaf, bu cryn ymddyddan rhyng- 
ddo a chyfaill, am “natur a phwysigrwydd 
y gadwedigaeth sydd trwy ffydd yn Nghrist, 
acanghymharol werth y ffydd hono.” Caw- 
sant lawer o ymddyddan ar bethau ereill 
hefyd. Nid oedd yr un o honynt yn meddwl 
mai y siarad hwnw oedd i fod yr olaf rhyng- 
ddynt. Collodd y Clafdy yn marwolaeth Dr. 
Lloyd un o'r cyfeillion goreu a_ffyddlonaf. 
Teithiai gryn lawer o fan i fan, a darlithiai 
ar wahanol destunau. Ymwelodd â gweith- 
feydd Morganwg yn ei achos; a chasglodd 
lawer o arian o brydi bryd tuag ddwyn 
mlaen amcanion clodfawr uw diad. a id 
ydym yn gwy 1 Ur. Lloyd gy un 
math o lyfrau. Yr oedd yn teimlo yn fywiog, 
ac yn ysgrifenu yn gryf; ond byddai yn 
ysgrionu yn rhy frysiog, heb ofalu digon o 

ibl i bwyso ei eiriau, yr hyn weithiau a'i 
gwnai Rh agored i gael et gam ddeall,  Ys- 
grifen d gryn lawer i'r Ymofynydd o bryd 
i'w gilydd. Ond y mae bellach wedi canu 
yn iach i bawb a phob peth ar y ddaear. Yr 
oedd wedi priodi er ys amryw flynyddau ag 
un Miss Tardrew, o dref Caerfyrddin, yr hon 
a ymddygodd yn dyner iawn tuag ato yn 

anhwyl erau mynych. Ynddi hi y cafodd 
ymgeledd gymwys hyd derfyn ei daith yn 
ngwlad y cystudd mawr. 

LLOYD, DAVID, oedd gweinidog cyntaf 
yr Annibynwyr yn Brynberian, sir Benfro. 
Ganed ef mewn lle o'r enw Machongle, yn y 
flwyddyn 1703. Enw ei dad oedd George 
Lloyd, yr hwn oedd wr parchus, ac yn un 
o'r rhaì oedd yn adeiladu y capel cyntaf yn 
Brynberian. munodd David Lloyd a'r 
achos yn y lle, a dechreuodd bregethu yn y 
flwyddyn 1734 ; ac urddwyd ef weinidog 
Ym yn ol dyddlyfr! y Ferch. r illip _ 

wynpiod, yn y flwyddyn 1743. n ei 
amser ef byddai y Parchedigion David Sais 
a Thomas Beynon, Llechryd, yn myned i 
bregethu i'r Bryn. Dechreuwyd yr achos 
yn y lleyn 1690. Bu D. Lloyd yn llafurio 

efyd yn Nhrefdraeth a Threwyddel. Efe a 
fu farw yn y flwyddyn 1764, yn 61 mlwydd 
oed. Ymddengys ei fod yn wr o ymddygiad 
addas i'r swydd oedd wedi gymeryd arno; 
a'i fod yn bregethwr ysgrythyrol a chymer- 
adwy iawn gan y eglwys a'r ulleidfa yn 
gyífredinol. Blin genym na feddwn ddef- 
nyddiau i'n galluogi i roddi hanes mwy cyf- 
lawn o'r hen Lwydiaid fu yn gweinidogaethu 
yn Brynberian. 


208 


| 


LLO 


LLOYD, JOHN., D.D., perthynas agos 
i Humphrey Llwyd, a anwyd yn nhref Din- 
bych. Cafodd eì addysg yn ngholeg Win- 
chester, ac a dderbyniwyd yn gymrawd par- 
haus o goleg Newydd Rhydychain, yn 1679, 
ac y graddiwyd ef yn y fyddydau; ac yn 
fuan wedi hyny efe a ddaeth yn bregethwr 
enwog. Yn 1696 efe a raddiwyd yn D.D., 
ac a gyflwynwyd i ficeriaeth Writtle yn 
Essex, yn 1698... Yma, yn gystal ag yn yr 
athrofa efe a berchid yn fawr ar gyfrif ei 
ddysgeidiaeth arbenig, a'i ddull ardderchog 
o bregethu. Efe a gyoeddodd “* Interpretatio 
Latinia, cum scholns in Flav. Josephum de 
Maccabeeis, seu de rationis unperio,” &c. 
8vo. Oxon. 1690. Efe hefyd oedd y cyntaf 
a gyoeddodd ““Barluamus de Papoe Princi- 

tu, Grace et Latine.” Oxon. 1592. Efea 

farw yn Writtle yn y flwyddyn 1609. 

LLOYD, JOHN, D.D., mab Morgan 
Lloyd, a aned mewn hen deulu parchus yn 
Pentaine, sir Gaerfyrddin, yn 1698. Aeth 
yn aelod o goleg Merton yn 1659, lle yr aros- 
odd nes y graddiwyd ef yn G.C. Wedi 
hyny efe a aeth yn gymrawd o goleg. Iesu, 
ac a ddewiswyd yn benaeth ar roddiad 1 fyny 
eì swydd gan Leoline Jenkins. Yn y flwydd- 
yn 1682 a'r ddwy flynedd ganlynol, bu yn 
gwasanaethu y swydd o -ganghell dd yn 

athrofa ; ao ar farwolaet T. L. nwy 

e'i penodwyr .i ae - 
ddewi ; o'n drddwy i'r swydd hono yn 
Lambeth Hydref 17, 1686. Eithr yn fuan 
efe a ddychwelodd i Rydychain yn afiach, a 
bu farw Chwefror 13 canlynol, yn ngholeg 
Iesu, yn ei nawfed flwyddyn a deugain oed, 
a chladdwyd ef yn nghapo y coleg. Cyfod- 
wyd cofadail i'w goffadwriaeth ; a cheffir y 
cerfìad sydd arno yn ““ Wiilis's Survey of St. 
David's. (Wood's Athen. Ozon.) 

LLOYD, JOHN, cyfreithiwr enwog, a 
mab hynaf Hugh Lloyd, Ysw., o'r Berth, 
plwyf Llanbedr, sir Dinbych, o_Ursula, ail 
ferch Howel Lloyd, Ysw., o'r Wigfair, sir 
Callestr. Ganwyd ef yn 1746. Derbyniodd 


rhan af o'r addysgiaeth ysgol ra- 
made i Bbuthyn, lle yr addys d Ar- 
lwydd Kenyon, Mr. Maddocks, arwniaid 
Pe a Bichards, a chyfreithwyr enwog 
ereill; eithr bu dros ryw ychydig yn Am- 
wythig. Dechreuodd astudio y gyfraith pan 
yn draieuanc; a thrwy ei alluoedd naturiol 
treiddgar efe a. gyraeddodd fri ac en- 
wogrwydd yn ei alwedigaeth, Yr oedd yn 
hynod am ei barodrwydd i ateb gofyniadau 
cyfreithiol rhag blaen yn ddifyfyr; a chan 
ei fod mor gyfarwydd a'r gyfraith yn eì gwa- 
hanol au, nis ceid ef b an- 
mharod i ateb unrhyw ofyniad a ddygwyddid 
roddi iddo. Byddai personau yn fynych yn 
ei wylied pan yn marchogaeth ac yn cyd- 
deithio ag ef, ac ymddyddan, er mwyn cael 
ei farn ar bynciau, a. byddai yntau bob am- 
ger mor hynaws a chydsynio a'u cais gyda'r 
parodrwydd mwyaf. Yr oedd ei lwyddiant 
i'w briodoli yn unig i'w deilyngdod ai wy- 
bodaeth ei broffes. Hyn yn unig a'i 
cyflwynodd ef ì Arglwydd Thurloo, yr hwn 


LLO 


209 


: LLO 








a'i anrhegodd ef a sidan ac 

Gymreig! Yr oedd eì ym lyniad wrth D wrth Dy. 

gaeth Cymru yn ddiysgog a rwdfrydig; 
siaradai y Gymraeg mor rhugl a'r 

Seisneg ; ; a dywedai yn UR bod, hy 

un o'r manteision m 


yn 
ghorid ag ef gan Arg 
damos Mansheld, Arglwydd Redeedale, Syr 
Thomas Plumer, 'Sergeant Hill, yn nghyd ag 
enwogion ereill, mewn achos o ryw W8- 
der a dyruswch. Bu farw Medi 9, 1806, yn 
60 mlwydd oed. 

LLOYD, NICHOLAS, A.S., a anwyd yn 
Holion, air Ffit, yn 1694. Yr oedd ei dad, 

oyd, yn weinidog Wonsington ge 

Winchester; ac efe a osododd ei fab yn 
ARR Winchester. Derbyni efi Hart 


ydychain ; gado fe'i penodwyd 
ì ysgoloriaeth col adham yn 1653, ac ar 
En nwy i n 


1665, pan 

ddyrchafwy i Blaedford, gyerdy ydd y 

co hwnw, i i ydychain, 
daeth Mr. Lloyd 


eegobaoth. 
oddentn ryd b a beriglor cglwys Bl 
eu waw yn or eglwys 
artin, Bhydychain; ac 5, 1678, efe a'i 
crflwynodd Wi ì berigloriae N. n St. 
Mary, ger Lambeth, yn Surrey. Efe oedd 
awdwr “ Dictionarium Histowieum,. Geo- 
graphìoum, Poeticum, gentium, hominum, 
gentilium, regionum, B, o lo- 
corum, ciyitatum, &c., ad sacras et 
historias, poetarumgue fabulas intelli condas 
necessaria, nomina, guo decet ordine, com- 
lectens et illustrans,” &c. Oxon. 1670, folio. 
Tynwyd hwn yn benaf o Eiriaduron O. Ste- 
phanus a P. Terrarius. Ond gwnaeth yr 
awdwr ef yn gyfansoddiad hollol newydd, 
drwy chwanegu ato yn agos gymaint ag 
gai TY flaenorol, gyda llawer o w. 
anau, &o. d' yr argraffiad newydd 
hwn yn ïaso, yn oen Yfunlain l un- 
plyg. Bu farw Mr. Lloyd Td yn Newlngion yn 
1680. LLOYD a Athen. Ozon.) 
RÍOHARD, G. DD, ydoedd fab ìi 
paid Lloyd, Ysw., o'r 'Henblas yn Mon, ac 
a aned yn 1574. Cafodd ei addys gartref 
fonwyd efi goleg One a phan yn 17 oed an- 
fon i goleg Oriel, Rhydychain, Wedi 
dio yn celfyddydau, e a urddwyd, 
d berigloriaeth â Sonning, a_ficer- 
iaeth dahuret yn Berkehiro. Dyoddefodd 
wer yn ystod y gwrthryfel yn 1642, ar 
gyfrif eì frwdfrydodd yn achos y brenin, gan 
gael eì bedair neu bum waith; ac 
o'r diwedd difuddiwyd ef o'i ddyrchafiadau 
eglwysig. Wedi cael eì ddarostwng i dylodi 
yn y modd hwn, efe a a ddychwelodd ì ìi Ryd- 
ychain, lle y bu al Ay 
dros amryw flyny doa wn efe 
» ysgrifenodd, ar mwyn ei dydwyn, “A 
; Or & compendious way te 
cbiain gufficient knowl of the Latin 
Tongue, and the use of it, both in prose 
and verse;” Rhydychain, 1658, y trydydd 
argraffiad. Oyfansoddodd rai llyfrau ereill, 


H— — 


Bu farw Mehefin. 1659, adael mab o'r 

onw William ar a ol yr yr hwn a ddaeth wedi 
esgo ane 

TLLOYD'D DAVID, BW., o'r Henblas, yn 


Mon, tad y rhagenw Richard Lloyd, 
doedd yn wr tra dys edig yn ysg sgolor cyf- 
wn. Cafodd ei addy ysB yn Rhydychain; 

ond wedi hyny efe a ymneillduodd i fyw 

ar ei yn Môn, gan ymddifyru yn 
yrawen. Yr oedd yn fardd tra chywrain; 

ac efe a gyfansoddodd amryw ddarnau, y 

rhai ydynt o hyd ar l a chadw mewn 


llaw ysgrifau, yn gystal ag Aceniadur, neu 
Reolau Barddoniaeth, yn yr iaith Gymreig. 


Yr oedd hwn wedi ei 'gyfansoddi o flaen eiddo 
Ur, Sion Dafydd Rhys. _ Yr oedd yn ieithydd 
wol, d i saith iaith yn eithaf rhwydd, 
hob w y Gymraeg, eg, megys y. bystiolaetha 
Hugh Roberts, Aberffra wyn eì 
wydd n mai Yr oedd hefyd yn drn thy 
a manol fel beirniad y ysgrythyrol, n m 
deallir wrth ei nodion ar ymyl y dail yn y 
En godd Hebrei ^ ai Feibl hefyd. El» : 
y ei holl feibion i mewn dys 
; fri o'r rhaiaddy 1i fyny ynoflir- 
laid ; sef, John Lloyd, wn a ddaeth yn 
beriglor Beaumaris ; William ìlliam Lloyd, perig- 
lor elian yn Mon, gwr tra dysgedig, 
merch ao etifeddes yr hwn a ddaeth yn wraig 
Dr. Robert Morgan ; a Richard Lloyd a 
bwyllir uchod. Eu mam ydoedd Catherine, 
merch Eichard Owen Tudor, Penmynydd; 
ac yroedd hi yn medru barddoni megys ei 


gwr, y êl y doallir wrth y darn Oymreig & 
anfonodd yn gyngor i'w meibion yn ngholeg 


Oriel. Lo$n er Athen. Ozon.) 
, marchog Ecclus- 
ham. ger Wreosam, a Dulasau, yn sir Gaer- 
narfon, ydoed; chiolydd teulu parchus 
henafol, a cn enog ystad helaeth yn air 
Gaernarfon, Wr Feirny dd, An Mr  Dinb ch, 
r yn rif ynad yn ng 
cheinio i ac âc yn ymd yn nehndi r cedd 
yn g Yrth blaid. y 
y nm 1642, ymddengys i'r brenin, 
wedi dyfod o Amwythig 1 Wrecsam, er cy- 
farfod a'r prwyaduron o o ddinas Caerlleon 
Gawr, alw gyda S Lloyd, ac iddo yntau 
l8io eì ddarbwyllo i i aros ydayangob Ri 
gwrecsam, o achos a dyw 
i'r drn ei ateb ef, Y. boneddigion ereill 


iriau syml a serchus can- 
ebr ML “ aoldigion, ewch chwi, a gor- 
phwyswch ; “eble d genych gartrefi 
ac aneddau i i fyned id nt, & 'a gwelyau yn eich 
meddiant i orphwys nddyni, a taed 
uot Sed; u yn hir. Yr wytii 

ddifadu o'r cysuron hyn. 

ìn mì a fel wl am yr helyntion presenol, a a dy 
chwelyd heno i'r lle ag y daethum o hono.” 
(Dr. Barwick's Iafe, Simond's Pa- 
rallel, p. 242. yr Bichard Lloyd 
ar y pumed o Fai, 1676, yn yT mlwydd oed, 
ac a gladd yn Ngwrecsam ; ; ac y mae 
cofadail hardd ad a ac addurnedig wedi eì wneud 
ìddo o yn mharth deheuol yr eglwys; ond heb 


"LLOYD, SIMON, o'r Bala, G.C., oedd 








LLO 210 LLO 

gynrychiolyd yn o'r teuluoedd hynaf a j phregethodd y Sabbath hwnw yn Llanbryn- 

wyaf hy Meirionydd. wyd | eglwys. Ymddengys fod gradd o anniddig- 
ef yn yn 1766. Der mo ei addysg athrofaol | rwydd eisoes wedì meddianu rhyw rai o'r 
yn ngholeg Teen, hydychain, lle y gradd- mynn, oh dd fod buchedd Mr. 
1 .; âc wedi eì urddo gwasan- iyn manol, a'i bregethau yn fwy 
aedhodd am s gwrsdaehau yn N gan Byr engyl idd na'r rhai a fuasent yn rhagflaen- 
Tua'r fl ar 03 809 ponod ; hyn yn ychwanegol at a gymer- 
W. W. Wynne, b asaìi ganiatau Mr. Charles bregethu yn y 


Llanuwchlyn, yn a Meirionydd; ; cithr Ferhaus 
gwasanaethu y th dros beth amser, 
gwrthododd esgo Horeley gyw ang M pen- 
odiad, am y dywedid bod rhyw anghyson- 
derau yn perthyn iddo, ag oeddynt yn tueddu 
at Drefnyddiaeth. Gan fod Mr. Lloyd yn 
wr boneddig o feddianau, nis ymofynodd am 
un wiolaeth th mhellach yn yr eglwys 
y cyfryw wedi ei gynyg 

, ood das yn fuan efe a dde- 
yn mhlith y Trefnyddion 
mewn c ysylltiad a'i 
omas Charles o'r Bala. 
Trefnyddion Cal- 


iddo yn o 
UR Cymreig, 
alfinai 
ydaill y Parch. dn 
y cyfamser nid oedd 
finaidd wedi dechreu urddo gweinidogion eu 
hunain ; eithr hwy a dderbynient y cymun 
o law yr offeiriaid, y rhai helyd a a gein ddent 
yr ordinhad o, y dd i ym al arha- 
odd Mr. Lloyd yddion hyd der- 
fyn eì oes. sr a fa farw y f ei 
hun y Bala, Tachwedd 6, 1836, ac efe yn 
wydd oed, ac a gladdwyd meddrod 
y teulu yn. eglwys n mae 
awdwr raith clodfawr a buddiol iawn ar 
anesiae ysgrythyro ae wir 
“ Amaeryddiaeth Y 1,” 
gyntaf yn y Bala yn 1816, yn gyfrol 8 me 
hwn yn destun ei astudiaeth am uw 
30 mlynedd c ei gyoeddi. 'd ef 
drachefn wedi hyny. dodd hefyd 
waith a elwir “ Esboniad Byr ar Lyfr y 
Datguddiad,” Splyg, Bala, 1828. Argraff- 
Ysy Fur ddf 
198, efe a ddy o'r 
dad aelwid “ Y' Drysorfa. ” 
r NY d wedi ymuno a'r Trefn- 
yddion Calfinaidd. rhwng y flwyddyn 1785 a 
1790, efe oedd yr ail offeiriad a wnaeth hyny 
yn y Gogledd. Bellach, 'H oedd y ddau, a'r 
unig ddau yn Ngwynedd a weinyddai y 
Sacramentau gnr mysg y 1re y Trefnyddion, yn byw 
yn nhref y Mr. Bloyd am ryw 
dymor byr yn gwasanaethu yn Llanbryn- 
eglwys, sir bych; ac efe, meddir, oedd 
cyntaf ag arwyddion amlwg o dduwioldeb 
arno a fuasai yno er cyn cof. Yr oedd Mr. 
Charles o'r Bala ac oedd dy. yn gyfeillion 6is- 
oes, a naturiol yd yr ymwelsai 
y naill a Tllall ol y cyfleusderau a roddid 
iddynt; ni d y ffordd dd yn mhell o'r Bala 
ì Fryne 8, ac yn yr ameer yr oedd 
ef ef yn eu u aw yno, ae aelh Ms Mr. Charles, y hwn 
edrycha ach wedi ymuno a T ygrefnyd; dion ì 
am dano, gofynai ef iddo wieni 
Llan y diwrnod hwnw, fod Mr. Charles 
fel yntau ei hun wedi derbyn urddau esgobol, 
a chan y gwyddai hefy hefyd y byddai offeiriaid 
y Deuhe ar ol ymuno ya r yny lanau 


yn arfer pregethu yn fynych 
plwyfol. Oydsyniold Mr Mr. Chailes, â'i g&is a 


Llan oedd yn ddigon i enyn y marwor o an- 


niddigrwydd l o wrthwynebiad. Yr 
oedd yn A ardal psla hwnw. ryw fonodd 
wyr yn byw, yn dra gelynol i'r efengy 
phenderfynol yn erbyn pob dim ao yn erbyn 
wb y pyddai dim sawyr ddiwygiedig arno. 
gwyr hyn yn mysg y rhai mwyaf 
eu I cyfooth aud a'u dylanwad. y au hwnw o neb 
yn yr ardal. Pende gwyr hyn na 
oddefìd y newyddbe hw oddiwith y curad 
ieuano; ac erbyn y Sabbath canlynol yr oedd 
drws y 'Llan wedi ei gloi yn ei erbyn ac ni 
adawyd iddo fyned i mewn er iddo daer geisio 
hyny; a chan na chaniateid iddo fyned i 
mewn, penderfynai ef bregethu allan ar y 
fynwent. Ac wedi iddo ddechreu y gwasan- 
aeth, daeth cyfaill aîo ì i ddeisyf arnoi roddi 
heibio ei fwriad, gan hysbysu fod yno nifer 
o ddynion wedi ynde, u rhuthro arno a'i 
faeddu. Rhoes yntau heibio y gwasanaeth, 
gan gilio o'r lle, a chilio ar y yr un pryd o was. 
anaeth sefydliad. crefyddol yr oedd wedi ei 
urddo iddo. llodd o hyn allan yn 
Mhlas-yr-dre, ei i dreldnuaeth ei hun; a lla- 
furiai hyd ddiwedd ei oes mewn undeb a'i 
gyfaill Mr. Charles yn nghyfundeb y Trefn- 
yddion. Yr oedd Mr. Lloyd yn ieithydd da, 
yn hanesydd r rol, ac Gristion un- 
pl yg a dirodres. Nid oedd ei ddoniau gweini- 
Hr yn boblogaidd, eto bu 'yddlon 
ei dymor i deithio Cymru fynyddig, â 
chymerai y byd a ddig gyda' r efengyl mewn 
tal tlodion yn ddi ; yr oedd hyn iddo 
fwy chwith a y: Ŷ lawer, ei fod yn 
Wrbonod yn berchen etifed R aeth! bold 
ad wedi i Ŵyn îfyny yn gyfai - 
wedir na fu fawr o oad on cyfogfh th ar eì wrth. 
ebwyr ; wodd eu c a diwreidd- 
Iwyd eu I leuluoodd allan o'r fro 
WILLIAM, D.D., ydoedd ail 
fab i'r Parch. Edward Lloyd, A. C., periglor 
Llangower, yn. Meirionydd, o 1645 h d 1685, 
Ei frawd henaf oedd Ellis Lloyd, Ysw., o 
Benylan, yn mlwyf Rhuabon, , Amser 
yn ithiwr yn Llys y u yn 
wydlo. Yn 1669, efe a briododd Elisabeth, 
merch ac etifeddes Edward ab William, o 
Dynhynlle, plwyf Rhuabon. Cafodd William 
eì as ed ym ngholeg St. John, Oaergrawnt 
d eì urddo anrh eddwyd 
dyrchafiadau, a enodwyd 
gaplan. ì Siarl H. Yn E rìll, 1676, 
gd my, yn esgob Llandaf, ac a dros- 
“yd i Peterborough, yn Mawrth, 1679, ac 
diynoi Norwich, Mehefin, 1685. Yn 
1691 efea gollodd eì esgobaeth, o herwydd 
nacâu o hono eryd RA llywodlw Ag en af 
allegiance) i' i'r brenin 
ìnes Mary, ac efe a yn neillauodd ì i Hammaer- 
smith, ger Llundain, lle yr arosodd yn anghy- 


LLO 


21 


LLO 





oedd dros ugain mlynedd; eithr parhaodd 
i gyflawni swyddau esgobol hyd y diwedd. 
Wedi goroesi eì holl frodyr esgobol ag na 
thyngasant, efe a fu farw yn 1710, ac & 
gladdwyd yn nghlochdy yr eglwys hono yn 
ol eì gais. Mae ardeb o'r esgob yn ei wisg- 
oedd esgobol yn cael eì gadw yn Mhenlan. 
LLOYD, WILLIAM, D.D., ydoedd ail fab 
i'r Parch. Richard Lloyd, G.C., o'r Henblas, 
yn Mon, periglor Sonning, a ficer Tilehurst, 
yn Berkshire, lle y ganed ef yn 1627. Pan 
yn 11 oed efe a aeth i goleg Oriel, Rhyd- 
ychain, ac oddiyno i'r Ooleg Newydd, ac ar 
ol hyny i goleg Iesu, lle y daeth yn ysgolor 
ao yn gymrawd. Yn 1654 cyflwynwyd ef i 
berigloriaeth Bradfield yn Berkshire, yr hon 
a roddodd efe i fyny yn fuan; ac yn 1660 
gwnaed ef yn brebendur Ripon. _ Yn 
1666. gwnaed ef yn gaplan i Siarl II.; a 
diwyd ef yn 'D. yn 1667. Yn Rhag- 
yr yr un flwyddyn efe a wnaed yn bre- 
Bendur Willaford ac Woodford, yn esgob- 
lan Salisbury. Oddeutu iJ pryd hwn, ac 
hefyd yn 1673, efe a gyoeddodd rai Treith- 
odau rhagorol yn erbyn Pabyddiaeth. Yn 
1667 cyflwynwyd ef gan y goron i ficeriaeth 
St. '8, yn ing; ac ar y l3eg o 
Fehefin canlynol efe a sefydlwyd arch- 
ddiacon Meirionydd. Yn Mai, 1672, efe & 
wnaed yn ddeon Bangor; ac yn 1674 yn 
eglwyswr cyfarosol (residenliary) o Sarum, 
n 1676 efe a gyflwynwyd i ficeriaeth St. 
Martin's yn Westminster. Ar y 3ydd o 
Hydref, 1680, efe 2 urddwyd yn esgob 
Llanelwy. Efe a gyoeddodd yn 1685, “* The 
History of the Government of the Church, as 
it was in Great Britain and Ireland, when 
they first received the Christian Religion.” 
Ar yr 8fed o Fehefin, 1688, yr oedd efe yn 
un o'r chwech esgob, y rhai, gyda Sancroft, 
archesgob Caergaint a draddodwyd i'r Twr, 
am lawnodi a chyflwyno i'r brenin Iago II. 
ddeiseb, yn yr hon y dangosent y mawr 
ineb a deimlent ynddynt eu hunain ìi 
dosbarthu a chyoeddi yn eu holl eglwysi 
Fynegiant ei fawrydi yn nghylch rhyddid 
cydwybod, yr hyn (yn y ddeiseb) a alwai 
“llys yn “ddyfeisio, gwneud, a_ chyoeddi 
athrawd bradwrus yn erbyn ei fawrydi a'r 
llywodraeth.” Ond hwy a rhyddawyd, er 
mawr lawenydd i'r werin yn inol, ar 
30ain o'r un mis, ar ol prawf difrifol yn 
y freninfainc.. Tua therfyn y flwyddyn 
1688, esgob Lloyd, gan ei fod yn cyduno yn 
galonog yn y gwrthryfel, a wnaed yn Âr- 
glwydd elusenwr i'r brenin William IlII., ac 
yn 1692 efe a droswyd i esgobaeth Lichfield 
a Coventry ac yn 1699 i esgobaeth Wor- 
cester. eafu farw Awst 30, 1717, yn 91 
mlwydd oed, yn ei.balas ei hun, castell 
Hartlebury, yn W oncesterehiro, ac “ gladd- 
wyd yn eglwys ury, ger Eversham, 
hon yr oedd ei fab yn beriglor. Yr oedd 
Esgob loyd awdwr llawer o lyfrau; 
wele gyfres or prif rai:—*“ Five Tracts 
against Popery.” ““The History of the Go- 
vernment ofthe Church.” “A Ghronolo ical 
Account of the Life of Pythagoras.” ine 





oocasional Sermons.” “'*A Letter to Dr, Wm. 
Sherlock, 16901.” “'A Discourse of God's 
ways of disposing Kingdoms,” 1691. “The 
Pretenoes of the Frenoh Invasion examined.” 
“* Explanation of Daniel's Seventy weoks.” 
“An Exposition of the sam6, never pub- 
lished. “A system of Oronology.” “'Har- 
mony of the l.” “The Chronology of 
the Bible.” Cyfieithodd hefyd i'r Lladin a'r 
Seisneg, Epistol Groeg Jeremy, offeiriad o 
Eglwys y Dwyrain. Gadawod mewn llaw- 
ysgril' draethawd ar y Tair Urdd yn y weini- 
dogaeth. “' History of the Church of Eng- 
land.” Bn yn cynorthwyo esgob Wilkins 
yn ei draethawd wg ar Wir Nod- 
wedd a laith Athronyddol; a thybir maï 
gydag of yr oedd y llaw benaf yn y “ Series 


nologica Olympiadum,” &c. Efe hefyd 
a gynorthwyodd Wharton yn eì “ Angus 
Sacra.” (Wood's Athen. Oron.; Biographia 
Britannica; Le Neve's Faste.) 
LLOYD, EVAN, oedd fardd talentog yn 
y iaith Seisneg. Ailfab ydoedd i John Lloyd, 
swain, o'r Eronderw, ger Bala, air 
Feirionydd, wedi hanu o'r LÎ diaid Bryn- 
hir, ' Nhrawsfynydd, ac felly o Robert 
Lloyd, o Rhiwgoch, A.S. dros sir Feirion- 
ydd yn nheyrnasiad Elisabeth a Iago I. 
Ganwyd ef yn 1734, a. derbyniodd ei addysg 
foreuol dan P. Thomas Hughes, 
LL.B.,o Neuadd y Drindod, Caergrawnt. 
Amlygodd alluoedd mawrion pan yn ieuanc, 
a'ì u boreuaf a amlygent duedd 
oganus ei feddwl. Ar ei waith yn gadael yr 
ysgol, aeth yn aelod o goleg yr Iesu, Rhyd- 
ychain, o'r hwn yr etholwyd ef yn ysgolor 
gm y 1755; ac aeth rhagddo at y radd o A.C, 
edi iddo gael ei urddo gwasanaethodd am 
beth amser amryw Eglwysi yn Llundain, ac 
wedi hyny rhoddwyd iddo ficeriaeth Llan- 
fair Dyffryn Clwyd, yn sir Dinbych... Y 
caniadau canlynol a gyoeddwyd ar y cyntaf, 
mewn pedwarplyg; y cyntaf a elwid, “ The 
powers of the pen,” a ddaeth allan yn y 
wyddyn 1765; ac ail agraffiad gyd ag 
ychwanogiadau a .pddangosodd yn 1768. 
nesaf a ganlynodd, “The Curate and the 
Methodist,” y ddau yn y flwyddyn 17686, 
“* The Convocation,” a gyoeddwyd 1767, 
a'r diweddaf o'i ganeuon, yr “' Epistol at 
David Garriok, Yswain,” yn 1773. Yr oedd 
efe yn gydoeswr a Churchill, Garrick, Wilkes, 
Colman, a dynion enwog ereill o arabedd 
mawr y dyddiau hyny, ac a'r rhai y dygai efe 
yn mlaen ohebiaeth helaeth. Ymddengys 
ei fod yn neillduol wedi mwynhau cyfeillach 
y Treiswawdydd mawr oddiwrth yr hwn y 
derbyniodd amryw brawfiadau o hy y; yn 
mysg ereill ymwelwyd ag ef ganddo ei 
artrefle tadol, ac anrhegwyd ef ganddo a 
phen Shakespeare, wedi ei gerfio yn odidog 
mewn ffurf o gwpan yfed, wedi eì addurno 
ag arian, ac yn gerfìedig arno, “ Y cwpan a 
ig ad clodfawr m dden, wedi 
yn yr rwol fardd, ac sydd 
mn awr yn meddiant Rioe Hugh Anwyl, 
gwain, o'r Bala.” Mr. Lloyd yn ei nodiad- 
au gwawdus ar yswaìn cymydogaethol, yn ei 





LLO 


212 


LLO 








n “The Methodist, a Al T a ei 
un ìi gynghaws am ga , 8m yr hyn 
ei carchanwyd yn ngharchar y frenines, ar 
yr un adeg a'r enwog John Wilkes. h Ei dir- 
oedd, Brynhir, ger Trawsfynydd, a'r Fron- 
dderw, ger y Bala, ydynt yn awr yn eiddo 
Thomas Anwyl, Ysw., o Hengar. Bu 
farw Ionawr 26, 1776, pan 42 mlwydd 
oed, a chladdwyd ef yn nghladdfa y teulu yn 
Eglwys Llangil, sir Feirionydd, lle y mae 
cofgolofn allun y bardd yn gerfiedig mewn 
mynor a gyfodwyd i'w goffadwriaeth, 
a'r ysgrifen ganlynol, gan ei gyfaill Wilkes : 


6 Oh | pleasing poet, friend for ever dear, 

Thy mem'ry claims thetributeof atear; 

In thee were joined whate'er mankind admire, 
Keen wit, strong sense, the Poet's, Patriot's fire, 
Tampered with gentleness, such gifts were thine, 
Such gifts with heartfelt anguish we resign, 


LLUYD, BENJAMIN, un o ddiaconiaid 
a phregethwr cynorthwyologlwys y Bedydd- 
wyr Cymreig yn Llundain, a aned yr 2il o 
fis Mawrth, 1814, mewn lle adnabyddus 
wrth yr enw Glantylwch, plwyf Landinam, 
gerllaw Llanidloes, sir Drefaldwyn. Yr 
oedd ei rieni yn ddynion geir grefyddol, ac 
yn aelodau gyda'r Bedyddwyr yn eglwys y 
Nan . Yroedd rhyw fawredd ahyn- 
odrwydd mewn crefydd a duwioldeb yn per- 
thyn i'r teulu yr hanodd efe o hono. Y mae 
ymddargosna chafodd efe lawer o fan- 
ision dysgeidiaeth yn nyddiau eì ienenctyd. 
Ni fu ragor na thri mis mewn ysgol ddyddiol 
erioed, ond er hyn cyraeddod wybodaeth 
helaeth mewn rhifyddiaeth, hanesyddiaeth, a 
gramadegau Seisnig a Chymreig, trwy lafur 
ac ymdrech bersonol, fel y medrai gyda 
rhwyddineb gyfansoddi, ysgnifenu, a - 
ddodi pregethau m y maith Seisn) pob 
achos iddo gywilyddio na dychrynu. Yr hyn 
oedd brawf Ned ei fod yn ddyn o alluoedd 
meddyliol helaeth a bywiog; pe buasai ond 
cael ith a manteision boreuol, buasai 
wedi cyraedd safon llawer uwch yn eglwys 
' Crist. Dywedir ei fod yn medru darllen ei 
Feibl gyda rhwyddineb pan yn bum mlwydd 
oed, ac wedi ei ddarllen drosodd cyn ei fod 
wedi cyraedd ei bump. Pan ddodd ei 
ddwy ar bumtheg oed, gadawodd ei artref a 
gwlad ei enedigaeth, (fel Abraham gynt,) ac 
a hwyliodd ei gamrau tua Llundain, i ymof- 
am sefyllfa a ffordd er enill bywiolaeth. 
Bu rhagluniaeth yn dyner iawn o hono fel 
bachgenyn ieuanc yp y tro hwn ; d 
wasanaeth iddo gyda meistr da, ac yn ddyn 
crefyddol. Ac wedi iddo ddechreu ymsefydlu 
Llundain, yn mhlith dynion dyeithr, 
braidd i gyd iddo ef, yr oedd yn aml yn ad- 
gofio eì hen artref melus, a chynghorion 
pwysig, a gweddiau taerion ei rienì duwiol 
ar eì ran. Yr oeddynt wedi eu hargraffu 
mor ddwfn yn eì fynwes nes y methai 
aemwythad na dydd na nos, nes y rhoddodd 
ei hun i'r Arglwydd, ac i'w bobl yn ol ei 
lys ef. Fel pregethwr, yr oedd yn 
ddorlÌenydd mawr, a c anddo gof elgar, 
a drychfeddyliau toreithiog. Yr oedd eì bre- 


thau yn llawn o synwyr, ac addysg- 
csdol iawn ìi ddynion o chwaeth daa . er nad 
oedd yn meddu ar lais peraidd, na dawn 
llithrig i ddenu. y glust, er hyny byddai pob 
gwrandawr ymofyngar yn sicr o fod yn 
enillwr wrth ei wrando. Yroedd yn ddyn 


hynod o ddiwyd a llafurus gydag achos cre- 
fydd. Nid oedd ei leef byth yn wag yn nhŷ 
yr Arglwydd mewn cwrdd gweddi na_phre- 


gelh, oddigerth fod rhwystr anorfod yn ei 
uddias. Nid oedd neb yn fwy parod i osod 
eì ysgwydd o dan bob rhan o'r achos nag efe. 
Os buasai eisiau ceryddu, cynghori, ymweled 
â'r cleifion, dechreu canu, gweddïo neu bre- 
gethu, yr oedd efe yn wastad yn barod i 
wneuthur un peth a allasai heb rwgnach. 
Yr oedd ganddo fath o ymffrost wastadol o 
Grist fel Craig ei iachawdwriaeth. Ac yn 
dawel efe a hunodd yn yr angeu, Medi î9, 
1847, yn 39 mlwydd oed; gan ddymuno 
pyogolhu ei bregeth angladdol oddiwrth 

th. vii. 25. Dyma destun y taflodd angor 
eì enaid i'w afael lawer gwaith yn nydd y 
storom fawr, 

LLOYD, THOMAS, oedd weinidog yn yr 
eglwys Annibynol, yn Nhrewyddel, sir Ben- 
fro. Yr oedd yn frawd i'r Parch. David 
Lloyd, Brynberian, yn yr un sir, a chafodd 
ei urddo yn gydweinidog ag ef yn Brynber- 
ian, a bu yn cydlafurio ag ef am ryw dymor; 
ond o herwydd rhyw wahaniaeth barn am 
Berson Grist, efe a ymadawodd gan lafurio 
yn benaf o hyny allan yn Nhrewyddel, lle y 
bu yn llwyddianus i gasglu cynulleidfa yn 
nghyd, yr hon sydd yn parhau yn dra llew- 
yrchus hyd y dydd heddyw. 

LLOYD, STEPHEN, oedd weinidog vn yr 
eglwys Annibynol yn Brynberian, sir Ben- 
fro. Mab ydoedd i'r Parch. David Lloyd, y 
gweinidog cyntaf. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1744. Derbyniwyd ef yn aelod o'r eglwys 
yn Brynberian. Urddwyd ef i gyflawn waith 
y weinidogaeth yn yr eglwys yr oedd yn 
aelod o honi yn 1770; mewn canlyniad ym- 
roddodd i lafurio a'i holl egni i blanu eglwysi 
newyddion a'u dwfrhau, yn Velindre. Tref- 
draeth, Maenclochog, Bethesda, &c. Llafur- R 
1odd hefyd gryn lawer er lledu terfynau yr 
achos goreu yn mysg Seison pazanaidd sir 
Benfro; a llwyddodd yr Arglwydd ei lafur 
yn y ddwy iaith i raddau helaeth iawn. Clyw- 
som lawer o'i hen wrandawyr er yn agosi 
haner canrif o flynyddau yn ol, yn dyweyd 
am Stephen Lloyd, ei fod yn un o'r dynion 
mwyaf siriol ac enillgar yn ei gyfeillach, a'r 
mwyaf diniwed a diddichell yn yr holl wlad 


oddiamgylch, a'i fod yn bregethwr neillduol 


o gymeradwy a llwyddianus. Yr oedd yn 
wr deallus, o gyneddfau cryfion, ac o ran ei 
dymernaturiol y fath, nad allai neb a'i had- 
waenai lai na'i garu. Bu yn foddion yn llaw 
y Pen Bugail i enill ugeiniau o afradloniaid 
li'w gorlan, y rhai oedd wedi crwydro yn 
mhell yn yr anialwch. Arweiniodd feddwl 
ei wrandawyr at yr arfaeth foreu, ac at yr 
addewid wiw yn Eden. Edrychai mewn 
syndod ar gysgodau aelyd goruchwyliaeth 
Moses; yna efe a'u dygai mewn gorfoledd ìi 


LLOY 








— — 


groes, llo y canfyddent ddreigiau 
FA yn oì o'r frwydr, wedi cael eu hollol 
orchfygu gan y Llew o lwyth Juda. Efea 
weddìiaì yn daer am i lewyrch gwawr gogon- 
iant d u ar y ulleidfa, ac am: anadl 
leheu y win O aroglau ayyb. y 


min gyda'r weini 
Sedd. Yr tedd peeb yn ei garu, y gynull- 


Mi anlyw a siaradent yn barchus am dano 
i chlywyd fod nnrhyw anweddeidd-dra yn 
ei fywyd n na'i gyfeillach; ond yr oedd y gelyn 
pryd wedi gwau ei u & chyfleu ei 
faglau ar lwybrau 5u Stephen Lloyd. Yn awr 
brof; êb, et yn y gadwyn ao SR] 
diwyg wyd eì yn yy ao eI6 
ad , i gaethiwed ; diflanodd edd- 
wch ï gwlith y boreu, a'i fynwes. a lanwyd 


o donau Ymledodd y si yn fuan 
drwy yr adalodid, fod Stephen Lloyd y wedi 


ddaleila yn a5 
aeth, ond aid oudd oedd neb yn farod î gred bync 
newydd; eithr ei defiad ef atau hun a a 
8 y gwirion galarus, hyd nes 
pewb mewn syndod & gofid « o'i herwydd. Y 
gyfaillach a gafodd lwyf hyd adref, ac er- 
10ed ni fu y fa ddagrau o fewn muriau 
addoldy Brinteriau â'r pryd y diarddelwyd 
ef o'r eglwys. Yr d Stephen Lloyd, 
yn awr yn y dymestl fwyaf, y môr yn berwi, 
y tonau mawrion yn ymluchio o amgylch 
ìddo, ac yntau yn wylo yn chwerw yn 
lodion y dyfnderau, ac wrth odreuon 
y mn d tywyll; yr heddwch wedi 
cilio o'i fynwes, g'angoefodd wo wedi ymadael ; 
ao yntau fel llwdn cneifi yn y cenllysg 
a'r gwlawogydd trymion. Yr oedd gofid yn 
ysgrifenedig m mewn Mlythyronau yn yn ei 


wedd, nes olw, 

waedu y caen g etaf. Fr eedd ei êi ocheneid- 

iau fel morthwylion go yr eingion yn 

canlyn eu gilydd yn ei et fynwes, a dagrau 

gloywion yn. rhedeg dros ei ruddiau fel 

risialaidd. Syrthiodd i edifeirwch a 

ger bron tirion Dad y trugareddau; c 

efodd ei fai ger bron orsedd fawr, a 

gwaeddai drwy ffydd am n dragaredd ei rudd- 
u a esgynent yn mwg U arogldarth i ' T 

cysegr; Duw o'r tef a'i ybu, a'r a'r 
nefol a oll i'w archollion, a 

theimlai folltau drws ei garchar yn cilio 

ol rinweddau y myrr a ddiferai oddi 

wrth fysedd Mab y Brenin. Ond, er i'w 

edifeirwch fod yn ddwfn a difrifol, ïe, yn bob 

peth y gellid erfyn iddo fod, yn llawn mor 

amlwg ì bawb ag oedd ei drosedd wedi bod, 


yn yr eglwys int a deudde 
rsonau, y rhai a safasant yn groes i do 


gaol ei ddorbyn yn ol i'r e lwys ar ei edi- 

eirw Clywsom. amryw d nion gel geirwir 
e 

Y byn dynn Eny ddyf. efel | bo 

fynod a edrychid arno fel arnad 


stio na bu i'r un o'r 
o aafoddÌonryy onrwydd yr Hollalluog tuag atynt, 


213 


LLOY 








o herwydd e6 
& nghritonogo, 


dydd ei ymddatodiad y hyn & Ho aH le 
yn mis Hydref, 1810, pan 67 mlwydd 
oed, ac wedi bod yn y weini am un 
flynedd ar dd ydym yn 


eg ar ugain. 
coffau hyn fel rhybudd 1'r rhai sydd” yn sefyll 
edrych na s t, ac er awgrym i'r 
eglwysi, ar waith y troseddwr yn edifarhau 
ac yn cyfaddef eì dai, y dylent wneyd der- 
byniad o hono, gan edryoh ar arno o hyny allan 
EHO HN y a y bdyu 
gweini og R 
yn Llanrhystyd, Oeredi gion. & wyd ef yr 
1810. Bu farw eì dad d efe yn 


Í9uano, hyn nas gallai galla) lai na os bod lled 
bychan iddo. Efe a gafodd odd gyfran o 


y ALAN Yw 
a allesi ys 
yn ol ei fanteision. Yn mhen ychy amser 
cafodd eì osod i iy be 
hon gelfyddyd u yn grefi crydd, wrth ao ym- 
dros rai blyn ddydd Yr oedd 


gethu wedi bod g gan y yn - 
rhystyd lawer blwydd ym yn, ond 
d megys wedi diff allan 


d; ond o_h 
aliwyd addoliad mwy choolaild yno. yno, 
John Lo d y pryd hwnw ni chollai un oedfa.; 
nghyd ag amryw o'i gyfood- 
yn gynorthwyol lawn y canu, y rhai 
wedi V hhyny a dderbyni yniwyd yn yn aelodau; yn 
fuan iawn ar ol hr dderbyn yn aelod, 


ion y 


ddangosodd ynddo arwyddion beithiol 
iawn" ac anog d ef i arfer ei “ddawn i 
bre thu, yr hyn a wnaeth ìi foddlonrwydd 
neillduo 


Yr awydd a deimlai am fod yn 
ddefnyddiol dros Tlst, a'r pleser AR brofa. 
O, y anogaeth ei 
feillion a'i cymell yn mlaen, eithr ei - 
yliau parchus, a'i syniadau cywir am waith 
y weinidogaeth, a'r teimlad adnabyddus oedd 
ganddo o'i anghymwysder ei nhelgau oedd) ty 


ri iddo fod yn wy laidd a 
Er" yn rhuthro ì i'r b yn nad oedd wodi edi eì alw 
ìddo». G dai malu un o'r canllawiau go 


a allai i'w gynorthwyo fyddai ychy 
dd ; hyn a'i tueddodd i fyned ar eì dra 
un i'r ath y dros ychydig i Neuaddlwyd, 

dan olygiae Parch. Dr. Phillips. Bu hyn 
yn foddion. i'w Fwrfeithio yn rhyfeddol; ond 
gan fod ei arian yn nghyda be 
galwad neillduol am danoi i lafurio gartre 
parodd hyn. iddo ddychwelyd yn en 

elai oni buasai hyny. Yny dwyd yn 
1827, cytnnodd eglwys i wneyd dewisiad 
o hono ì fod a hul amyn, &1 urddiad a 

erodd le Ebrill 25, 26; ac o hyny hyd ei 
farwolaeth bu yn eu plith da derbyniad 
mawr. Ei bregethau yn a brofent 
ei fod wedi eu myfyrio yn dda, cyson, & 
rheolaidd; traetha hwynt yn eglur, byw- 
iog, & threfnus, mewn iaith foneddigaidd, 
ac ymadrodd priodol. Yroedd yn gas ganddo 
yr ac ystumiau ffol weddïo a 
Phrogolhu megys bloeddio nerth ceg, troi 
y llais 


, ac ysgrechain, megys pe bydd: yr 








LLOY 


214 


LLOY 





Hollbresenol yn drwm ei glywed, neu galon 
pochadur i'w dwysbigo â swn; yr oedd 


efyd yn casau pob gwaelderau ac sgafndor 
ellweiruu; ond gweddïai ar, a rh uddiai 
dros Dduw, gyda'r symlrwyddm ; doeth- 


ineb a gweddeidd-dra a lywodraethent eì 
ymddygiad personol, crefyddol, & gweini- 
dogaethol. Cofiai yn wastad mai pregethwr 

d efe; cyfrifai ei swydd fel gweinidog yn 
un oruchel a chysegredig iawn, ac - 
drechai i ymddwyn dan effaith y cyfryw 


olygiadau yn ddifrycheulyd yn ngolwg pob 
dyn. Bu yn ffyddlon iawn i gynal cyfarfod- 
ydd misol, yn y au uchaf o sir Aber- 


teifi, gan y byddai efe ynddynt yn golofn 
bn yarod b amser d wnend ei ran 


ddan 
eì adferiad yn 


am 
fod y 


wy 

addoldy lle yr oedd 
LLOYD, THO 
Aberteifi, hwn & dd di y yn 
Nghae din, dan ofal Mr. Gentleham, ac 
wedi hyny yn Llundain, a gafodd eì ddewis 
yn gydathraw â Mr. W. Howell, o Chilwood, 
yn Abertawe, tua'r flwyddyn 1786. Bu farw 
yn flwyddyn 1789. 
LLOYD, RICHARD, Beaumaris, gwei- 
nidog y Trefnyddion Oalfinaidd yn Mon. 
Ganwyd ef Ebrill 12fed, 1771, mewn lle a 
elwid Nantannog, pl Llantrisant, Mon. 
Yr oedd yn plentyn a (ed pawb a'i had- 
waenai, yn rhagor! o ran er ac ymddyg- 
iadau mwyn a thirion. Byddai yr Arglwydd 
ymryson ng ef yn forou iawn. Efe a 
ddywedai ei fod yn profi rhyw ragdueddiadau 
yn ei feddwl pan oedd tua naw neu ddeg 
oed. Yr oedd ynddo rai teimladau dwysion 
iawn, nes y byddai yn gorfod wylo llawer 
mewn llooodd dirgel, oblegyd ei odau. 
Yr oedd yn barnu os ymollyngai yn ormod i 
ddylyn difyrwch cnawdol yn yr O8, y 
d Ìasai gilio oddi wrthynt ar ddydd. yr Ar- 
glwydd ; ond cr hyny cnawd a phechod yn 
eu rhwysg mawr a enillodd eì wasanaeth, 
trwy ei hudo ìi gydfyned a hwy am dymor 
maith. Dyna yr olwg oedd ganddo arno ei 
hun, er cael ei ystyried gan ei gymydogion 
yn fachgon hardd a rhinwoddol. Ymddengys 
oddiwrth rai ysgrifau a adawodd ar ci ol, 


ei fod wedi bod o dan argyoeddiadau dyfnion, 
a thrallodau mawrion yn achos ei enaid, ac 
ym nghylch ei gyflwr a'i sefyllfa ger bron 

w. Dygwyd et trwy lawer o drallodion 
dyfnion yn ei feddyliau yn lled fuan i dawel- 
wch mawr ; lle y mae'r Arglwydd yn clwyfo 
y mae yn iachau, ac yn eud “' Dyffryn 
Achor yn ddrws gobaith ;” y mae efe yn ar- 
wain eì bobl heibio i Sinai i Galfaria, ac yn 
eu ynysgwyd fol gawchbon uffern wrth eu 
cychwyn tua'r nef. Pan gwrando pre- 
gothau a draddodid gan Dafydd Pa F ae 
apenerer Morris, dau bregethwr o'r iD eu- 

, daeth i benderfyniad ìi yg eì hun yn 
aelod eglwys; ac fm y flwyddyn 1789, cafodd 
y fraìnt o gael ei dderbyn yn aelod o'r eglwys 
oedd yn;ymgynull yn y Gwalchmai, Ar ol cael 
lle yn nhŷ Dduw nid aeth allan mwyach, 
ond cafodd drigo yn nhŷ yr Arglwydd holl 
ddyddiau ei fywyd; a chafodd” ych ar 


brydferthwch yr Arglwydd yno lawer gwaith. 
ì deithas yn 


edi iddo ymuno a'r 

walchmai cafodd yn fuan ofid mawr, trwy 
ì rai yn y cyfarfod neillduol, yn absen- 
oldeb y blaenoriaid ymrafaelio a'u gilydd yn 
nghylch rhyw beth. Bu y tro yn brofedig- 
aeth chwerw iddo, oblegyd dyn tirion, 
mwynaidd, ac o ysbryd heddychol iawn oedd 
efe; un o feibion tangnefedd, ïe, tangnef- 
oddwr oedd ef b ddai mai dinas heddwch 
eglwys Dduw, ac mai tywysog tang- 
nefedd yw Crist, Pen a Phriod yr lwyn. 
Felly bu yn gyfyng iawn ar ei feddwl; 
teimlai y fath undeb a'r eglwys fel nad allai 
feddwl ymadael a hi, a'r fath » gaeinob at ym- 
rafael, fel na wyddai pa fodd i aros gyda 
rhai 8gongar. Yn mhen tua blwyddyn 
wedi iddo ef ymuno a'r eglwys bu farw un 
ì fyw. 'Y pryd hyn yr oedd yr eglwys ferhau 
i fyw. yr eglwys fechan 
fel defaid eb fell, Tueddwyd meddwl yr 
eglwys i ddewis R. Lloyd er ei fod yn ieuanc 
mewn oed a phroffes, ìi fod. yn or arni. 
Ufuddhaodd yntau, er mor wan ydoedd yn 
ei feddyliau... Ymddygodd yn ddoeth, gos- 
tyngedig, a thirion ìawn at bawb. Yr oedd 
r holl eglwys yn ei garu yn fawr, ac yn cael 
wer o leshad ac adeiladaeth trwyddo. Yr 
oedd cryn drallod ar ei feddwl nghylch 
ei deulu; nid oedd ei dad yn nghyfraith yn 
grefyddol; a'i fam, er cael ei magu mewn 
teulu crefyddol, nid oedd yn yr r eglwys, hyd 
ychydig o'i blynyddoedd diweddaf. Yr oedd 

of yn hoff ìawn gan bawb yn y teulu, ond 
d yn methu cael codi addoliad teuluaidd 
yn N tŷ; ond daeth Rhagluniaeth a thro rhy- 
edd i gael y diffyg hwn ì fyny. Pan oedd efe 
unwaith mewn cymdeith yn Llanerch- 
edd, yr ymddyddan gan y pregeth a'r 
enuriaid yno, oedd yn nghylch addoliad 
teuluaidd; a sylwodd un o'r hen frodyr yno 
mai peth trwm oedd bod yn aelod o deulu 
diweddi. Cyraeddodd hyny ei galon. Ar ol 
myned adref ymddyddanodd a'i fam am 
addoliad teuluaidd; cydsyniodd hi yn fuan 
iddo ddarllen ponod a gweddïo yn y teulu; 
ond pan y dochreuodd anfoddlonodd ei dad 
yn ngyfraith yn fawr inwn. Du dros ychydig 


b 
G 


LLOY 


yn arfer gwneyd swn a chynwrf i'w aflon- 
yddu, ond gorchfygwyd ef yn fuan; daeth 
yr hen wr nid yn unig yn foddlon i 
addoliad teuluaidd, ond yn anfoddlon ì fod 
heb hyny, ac o hyny allan cawsant addoliad 
yn ddiwarafun. Yn nghylch pedair blynedd 
wedi iddo gael eì dderbyn yn aelod o'r 
eglwys, anogwyd ef yn daer ì geisio llefaru 
ythydig yn gyoeddus wrth y bobl. Y waith 
gyntaf y oeìisiodd bregethu, oedd ar ddydd 
. ympryd, a gyoeddwyd gan y llywodraeth yn 
mis Mawrth, 1794. Cafodd y brodyr foddlon- 
rwydd yn fuan iawn yn Mr. Richard Lloyd, 
fod yr Arglwydd foddlon i'w gwaith yn 
ei anog ef ì bregethu. Bu rhyw ddylanwadau 
nerthol yn canlyn rhai o'i bregethau cyntaf. 
Yr oedd ei ddull a'i agwedd yn pregethu yn 
gymeradwy iawn gan y ndawyr yn 
inol yn fuan ar ol iddo ddechreu pre- 
thu, a pharhaodd felly heb gwmwl arno 
yd derfyn eioes. Yr oedd anwyl iawn 
gan ei deulu; byddont yn hiraethu yn fawr 
am dano pan elai oddicartref ychydig ddydd- 
iau i bregethu. _ Yr oedd yn hynod am roddi 
cynghorion doeth a buddiol i'w gyfeillion a'i 
gymydogion, yn neillduoly rhai ieuainc. Yr 
d yn sobr, gwyliadwrus, a gweddus iawn, 
yn agwedd ei feddyliau a'i eiriau, fel gwr 
leuanc. Byddai yn dda ilawer o ieuenctyd 
8ydd yn proffesu crefydd y dyddiau hyn, 
efelychu ei esiampl. Crefydd a'i phethau 
oedd yn llenwi ei feddyliau, fel nad oedd ef 
a'i gyfeillion yn cael fawr o flas ar ymddy- 
ddan am bethau byd, na chnawd, lawer o 
amser ar ol dechreu proffesu crefydd. Ar y 
13eg o fis Mai, 1800, efe a briododd ferch i 
Mr. John Roberts, o'r Garneddwen, plwyf 
Llanfair Pwll gyll, sir Fon; wedi hyny 
efe a symudodd o ardal Gwalchmai i Beau- 
maris. Yn fuan ar ol hyny bu farwei fam, 
yr hon oedd. yn aelod o'r gymdeithas gref- 
yddol yn Gwalchmai, yn ei blynyddoedd 
olaf. Yr oedd yr achos crefyddol yn isel 
iawn yn mhlith y Trefnyddion Calfinaidd yn 
Beaumaris. Pan aeth Bichard Lloyd ynoi 
fyw, nid sydd dros dri neu bedwar o frod 
ac ychydig chwiorydd deithas 
fechan yno, a thŷ bychan g Tel dawn oedd 
ganddynt i bregethu ynddo; ond aeth y 
gwaith yn ei flaen yn fuan ar ol iddo ef fyned 
gnoi fyw. Cafodd le ychydig amser wedi 
yny ìi adeiladu capel yno. Cynyddodd 
N gwrandawyr yn fawr. Yn mhen rhai 
lynyddau aeth y capel yn rh fychan ; ail 
adeiladwyd ef yn llawer helae ach. Bu 
cynydd mawr ar yr eglwys a'r gwrandawyr, 
fel yr aeth y capel yn rhy fychan drachefn. 
X wyddyn ddiweddaf o fywyd Mr. Lloyd, 
mynodd gael helaethu y capel drachefn, a 
mawr oedd ei ymdrech a'i lafur i'w gael i 
fyny, fel pe buasai brys arno i gaelei or- 
phen cyn ehedeg ymaith! Bu Mr. Lloyd 
yp ffyddlon iawn gyda'r achos crefyddol yn 
aumaris dros ei holl dymor yno, nid yn 
unig drwy ei lafur ei hun fel gweinidog yno, 
ond hefyd yr oedd oi dŷ, ïe, ei galon hefyd 
agored i letya a chroesawi y cenadon a 
fyddont yn dyfod yno o lcoedd ereill o Dde- 


215 


LLOY 


— 


heudir a Gogledd Cymru. Gan nad oedd 
gan y Trefnyddion Oalfinaidd drefn na modd 
l roi cyflog ì gynal eu gweinidogion, yr oedd 
efe o dan angenrheidrwydd i er a gal- 
wedigaeth fydol i gynal eì deulu. _ Bu efe a'i 
briod yn llafurus, gofalus, a ffyddlon iawn 
gyda'u hachosion bydol,eto yn rhagorol mewn 
cyfiawnder ac uniondeb yn eu holl ymdrin- 
iaethau a'r byd ; a_bu i'r Arglwydd eu ben- 
dithio hwynt, a'i fendith ef a'u cyfoethogodd. 
Yr oedd addfwynder ac ysbryd pwyllog 
gyda phob peth yn eì wneu barchus yn 
ob man, ao nid. yn fwy felly yn un man 
nag yn ei ardal eì hun, a hyny yn cael ei 
amlygu yn mhlith p>b graddau, oedran, a 
sefyllfa, Nid oedd neb yn fwy parchus a 
gofalus o'i holl frodyr yn y weinidogaeth nag 
ee wr oedd yn | archus neillduol o bre- 
ieuainc hefyd, yn gartrefol a dy- 
eithriol, llawer o ba rai ar y cyntaf wedi 
dyfod i'r dref a ryfeddent i raddau, oblegyd 
yr olwg barchedig a gpent arno ; pan dd i 
tau hyny, defnyddiai yn fuan ryw lwybr 
oeth i symud eu hofnau, ac ì godi, eu me- 
ddyliau, fel oyn nemawr fynudau y byddent 
fel Jonathan a Dafydd yn annichonadwy eu 
nu. Yn fynych iawn pan welai angen- 
rheidrwydd, cynygiai o hono ei hun i dde- 
chreu yr oedfa i'r llefarwr dyeithr, yr hyn 
a fu yn offerynol i sirioli meddwl llawer un 
oedd cyn hyny yn dra isel, ac wedi dychwel- 
yd i'r tŷ; nid oedd un math o waith yn 
ormod, nag unrhyw wasanaeth yn rhy wael 
ganddo eu cyflawni er eu gwneud yn gybl 
gysurus. or nodedig yr ydoedd yn llow- 
hu yn y gras rhagorol o ostyngeiddrwydd, 
roedd Mr. Lloyd yn ffieiddio rhodres 
mhob man lle gwelai gan mor nodedig o adi- 
rodres ydoedd ef ei hun. Dydd Sabbath, 
Mai 25ain, 1834, bu farw y gwr duwiol, 
ddìon, a llafurus Mr. Lloyd, Beaumaris, 
on, ar ol treulio oes siriol yn nhŷ ei Dduw, 
a blynyddoedd moithion yn ngwinllan Crist. 
Y mae coffadwriaeth am fuchedd grefyddol 
ac ymarweddiad hardd yr hen bererin hwn, 
fel perarogl tr ffroenau byd ac eglwys. Yr 
oedd. ei holl oes grefyddol yn addurn i'w 
broffeso efengyl Orist. Nid aml y gwelid 
dyn mwy diragîarn nag ef, nanebafub 
bywyd mwy dichlynaidd a diachos gofid i 
egl Dduw yn ei oe8 mewn un wlad. 
OYD, DANIEL, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn Ninbych. Yr oedd yn cnedigol 
o Droedrhiwdalar, sir Frycheiniog. Ganwyd 
ef yn y flwyddyn 1745 mewn lle a olwir Pon- 
ybanc, pl lanwrtyd; efe oedd y gwoin- 
ìdog cyntaf a gyfodwyd yma. Wedi iddo 
ddechreu pregethu anfonwyd ef i athrofa 
y Fenni yn mis Mawrth, 1766, a sefydlwyd 
ef yn weinidog yn nhref Dinbyeh, yn 1710. 
Nid oedd rhifedi yr aelodau yno ar y pryd 
ond 13, a'r gwrandawyr yn 40; cyraeddodd 
yr aelodau erbyn y flwyddyn 1790i 60. Yn 
ol yr hanes a gawn am Mr. Lloyd, yr ocdd 
yn Gristion gloyw, yn feddyliwr grymus, 
yn weinidog ffyddlon, ac yn dra llwyddianus 
ì enill pechaduriaid at yr Iosu. “Yr oedd 
iddo barch mawr gan gyfoethog a thlawd. 





LLOY 


—c — v———— 


Cadwai ysgol ddyddiol a chyfranai addysg o 
radd aobel'r ieuentyd addeuent ato. Gad- 
awodd ei ll at YBSan anaeth HN olynydd 
wy bynag .. Ni yn Wr o 
lyfrau efe yddiol agwerthfawr; ond dangos- 
ent fod Mr. Lloyd yn ddysgawdwr uch Lyn 
yr oes hono. Gadawodd ei ewyllyn Ì- 
weddaf bump o dai anedd a gerddi helaeth 
mn y dref tuag at gynal y weinidogaeth my 
eybu ef yn weinidog, ar ol marwolae 
Mrs. Lloyd, y rhai a gynyrchant yn awr 
ddeunaw punt yn flynyddol, tra_pery y 
byd. Efe a orphenodd ei yrfa ddaearol Gor. 
13eg, 1800, yn 65 mlwydd oed, a chladdwyd 
ef yn meddrod Mr. Jardine. Dywedir i Mr. 
Lloyd wedi iddo sefydlu yn y weinidogaeth, 
briodi un Ann Edwards, yr hon oedd aelod 
o'r eglwys dan ei ofal, ac yn ferch i Mr. John 
Edwards, o ben isaf y dref, yr hon a fu yn 
ymgeledd wys iddo am ei oes, ac yn 
dwyn n $y capol am rai blynyddoedd 
arol oi gladdu. r oedd yn eì amser ef 
Ysgotiaid a Seison yn aelodau o'r eglwys 
dan ei ofal, Byddai Mr, Lloyd cynal 
asanaeth Seisnig a flaen un Cymreig, 
b boreu Sabbath, ac weithiau yn y pryd- 
nawn hefyd. Yr oedd milwyr Ysgotaidd, 
(cavalry) afu yn aros yn y dref dros amser 
yn dyfod i'r gwasanaeth Seisnig; yr oedd yr 
olwg ar y capel yn ddyeithr, eto yn hardd. 
Deuai y ì mewn boreu, pan y 
byddai y Seison yn myned allan. Yr oedd y 
gynulleidfa y pryd hyny fwy lluosog yn 


boreu nag un amser y dydd, 
hi bywyd gweinidogaethol Mr. Lloyd oedd 
dag angenrheid- 


rmod o arafwch i symud 

fau yr cos. Yr oedd toi yr oes yn gof-- 
yn am fywyd a than yn y weinidogaeth, ond 
cadwai efe at yr hen iadau oeraidd a 
difywyd, ac mewn canlyniad ciliodd llawer 
o'r prif aelodau, wodd lluaws o'r 
dawyr i fanau lle y caent weinidogaeth 
fywiog, a gwanychodd yr achos yn ddirfawr. 
ywedir fod Thomas ward, ŷr Nant, pan 
wr ieuano, yn arfer gwrando yn y cape 
wnw, ac iddo ddigio wrth Mr. LÌoyd y 
gweinidog, fel 1 gelwid ef gynt, am iddo 
omedd cenad iddo 1 ganu carol yn amser y 
gwyliau. Byddai pobl yn edrych ar aelodau 
yr eglwys hono driugain mlynedd yn ol, fel 
byddent ryw hen eglwyswyr archus tra 
ym dros eu trefniadau a'u ffurfiau, ond yn 
hynod o sychlyd. Nid oeddynt yn cydfyned 
'fawr a'r oe86, pan oedd achos y Methodistiaid 
ynun tân i gyd. Yr oedd cryn wrthwyneb- 
lad mewn rhai o honynt i folianu a gor- 
foleddu, JÌlawer a adawsant y lle, ac a aethant 
at y Methodistiaid yn amser Mr. Lloyd mewn 
canlyniad i hyny. Yr oeddynt hwy am gael 
eu defodau el pobl yr eglwys blwyfol, yn 
barchus, heb roddi nemawr ryddid i'r teim- 
ladau dori dros y llestri, Bernir mai at 
gepel Lon y Swan, Dinbych, y mae Thomas 
wards, o'r Nant, yn cyfeirio yn y llyfr 

a elwir “' Banau y Byd,” pan y dywed. — 


“ Mi es yn mla en ar fy nhrafel, mi welwn gapel: 
Lle N oedd y Presbyterian Dissenters mewn 





216 


LLOY 


—— 





- —— 





y— 


A chanddynt athrawiaeth o deilwng dystiolaeth 


Nad oedd dim i'w ddywedyd, ond eu bod yn lled 
sychlyd.” 

LLOYD, ROGER, oedd weinidog gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd, yn sir Fflint. Mab 
ydoeddi Roger ac Ann Lloyd, gynt o Lan- 
gollen, ganwyd ef tua'r flwyddyn 1786. 

ymudasant yn 1801 i Ruabon pan oedd ef 
yn bumtheg gol. Dechreuwyd lion nosol 
y gymy ; & Socie t a phobl 
Teunino yn Bhoellanorchragogi Mn RAT 
R. Lloyd â'r ddwy gymdeithas, ac 
odd a'i holl egni i dyd rhyw 
o ddysg a gwy th; yn y rhai hyn y 
dy ddarllen y Beibl ac ysgrifenu; yn 
NN ysgol nos y dechreuodd ddysgu Seisneg, 
el y gallodd ar ol hyny ddefnyddio llyfrau y 
duwinyddion Seisnig, er ei adeiladaeth ei 
hun ao ereill, a phregethu Seisneg i bre- 
swylwyr goror Olawdd Offa. Yn my 
plant a'r bobl ieuainc yn Rhos yr oedd € e 
yn rhagori yn fawr mewn dysgu penodau, 
ateb cwestiynau, a chanu, fel y dywedodd 
un hen frawd am dano pan y daeth i'r gyf; 
eillach, “Mae i hwn rywbeth i wneud.” 
Wedi bod am flwyddyn yn y gyfeillach 
cynygiodd ei hun yn aelod eglwysig yn y 
os; yroedd y pryd hwnw yn 16 mlwydd 
oed, a dechreuodd bregethu pan yn 23 
mlwydd oed, a bu yn ffyddlon gyda'r gwaith 
pwysig hwn yn ol ei ddawn a'i amser am 38 
o flynyddau. Llafuriodd yn benaf yn ei 
gymy ogaeth yn mhlith y Cymry a'r Seison. 
u hefyd rai gweithiau yn teithio trwy am- 
o siroedd y Deheu a Gogledd Cymru. 

r oedd yn ddarllenwr mawr; y llyfrau oedd 
fwyaf hoff ganddo heblaw y Beibl, oedd ys- 
gnfeniadau y Puritaniaid a'r anghydffurf- 
wyr, megys y Dr. Owen a'i gyfoeswyr. Er 
na chyfrifdd ef yn bregethwr mawr, yr oedd 
yn pregethu mewn modd rhwydd & bywiog, 
ac yn in mewn dull rheolaidd o ran 
materion, ac yr oedd llawer o bethau 

iddiol yn nglyn ag ef. Yr oedd athraw- 
iaeth rhad ras yn cael arbeni dd mawr yn 
ei bregethau, fel y bu rhai o'r Seison yn 6l 
alw, * TAe election of. grace preacher; eto 
galwai ar bawb yn ddiwahaniaeth i edifarhau 
& chredu yr efengyl. Yn nghyfarfod misol 
Gwrecsam, tua thair wythnos ei farwol- 
aeth, yr oedd ar y faino yn d eì brofiad, 
pan y tystiai yn hyderus fod ganddo heddwch 
mag at Dduw, trwy ei Arglwydd Iesu Grist. 
Dydd Mawrth, y 4ydd o ; 18656, y bu 
farw Mr. Boger oyd, Buabon, yn 61 
mlwydd oed. Yr oedd ei iechyd wedi gwan- 
hau er ys rhai blynyddoedd, ond y:adrechai 
er eì lesgedd i fyned i'w gyoeddiada u. Sad- 
8, aeth tua Mynydd Buck- 
» gên fwriadu pregethu yn y daith hono y 
Sabbath .canlyno an i'r oedfa. boreu y 
i'r y , ger y Wyddgr N 

Pan yn y pulpud dechreu y cyfarfod, 
gynaeth i8 ìi ddarllen a gweddïo; ond ni 
deallwyd dim a ddywedai; yr oedd llaw 
angeu wedi ymaflyd ynddo ef. Ceisiodd y 
cyfeillion gerbyd a hebryngwyd ef adref y 
dydd davgosodd yn fywiog 


maint 


hwnw, ac ymd 


LLOY 
ychydig wedi hyny, ond marw yroedd. Y 
peth diweddaf a glywodd ei deulu ganddo, 
oedd canu y pe 


“ O fryniau Caersalem ceir gweled," &c, 


Owri Henry, sir Gaerfyrddin, yn y wyddyn 
enry, sir . yn y yn 
1768. Enw ei dad oedd William Lloyd. 
Lewis oedd yr hynaf o'r plant. Anfonwyd 
ef i'r ysgol pan yn ieuanc, ao yn fuan daeth 
yn wrth ch argraffiadau crefyddol. Wedi 
ei dderbyn yn aelod, a chael prawf o'i gr 
mwysder anogwyd ef i bregethu gyda'r An- 
nibyn . edi mwynhau ad Myeg athro- 
fao sefydlodd yn y weinidogaeth yn Man- 
ceinion, gymeradwyaeth Dr. John 
ddyfri. Nid ydym yn gwybod pa un ai yno 
.. Aid ydym yn gwybod p& un aì yno 
yr urddwyd ef ai peidio. Oyn hir wedi eì 
sefydlu yn Manceinion, unodd mewn 
priodas ag unig ferch ìi John Jones, masnach- 
wr cyfoethog yn y ddinas hono, yr hwn oedd 
yn 
ngh 


ro trwyadl. Gan fod ei dad yn 
ith yn gweled ei fod yn ddyn o feddwl 


a'r cyd hir daeth hwn yn un o'r arian- 
ylanwadol yn y brif ddinas; ac 
hyd heddyw mewn sefyllfa 
benaf o athrylith 

din. Daeth 


mneillduol, 
ì gael groesa ion y Se- 
nedd a'r llys. Dyrchafwyd ei fab, Samuel 
Jones Lloyd, trwy ei wneud yn aelod o Dy 
yr glwyddi, dan yr enw Arglwydd Over- 

e materion arianol y mae y 
y rhes flaenaf yn mysg. pen- 
yrnas. Profodd Lewis Lloyd 
dwl Oymroaidd yn alluog i belydru 
dysgleirdeb yn y cylch hwnw, sef masnach- 
aeth ac anturiaeth; cylch ag y myn y Seison 


nad oes neb yn meddu cymwysderau ato ond 
hwy. mae usrwydd ei fab yn m 
yr Arglwyddi yn brawf nad oes ar athryli 


eisiau dim ond cyfleusdra a chwareu teg er 


217 


LLOY 


ymgystadlu ag eiddo unrhyw genodl pa by- 
nag. Gwelodd Lewis Lloyd ddyddiau lawer, 
& odd oedran teg. Fel dyn o onest- 
rwydd ac ymddiried, safai ei nodwedd gyda'r 
dysgl 

o arìan, ap od 


y deyrnas. Casglodd bentyrau 
u gwychion, ac eisted. phen- 
defigion y bobl. Ond yr un peth a ddamwain 
i'r cyfoethog ag i'r tlawd; ac felly, er ei holl 
enwogrwydd a'i gyfoeth, efe a fu farw, 
mis Mai, 1858, yn mhalas ei fab yn air North- 
ampton, yn 90 mlwydd oed. Yr oedd ei 
onestrwydd di i, ei anrhydedd ymddir- 
iedadwy, ei ofal many , â'i ddyfal bar- 
had, yn bethau ag y dylai ein darllenwyr 
ieuaino eu hefelychu, os am ymgodi mewn 
eithas, a dyfod yn mlaen yn y byd. 
id oes y fath beth a llwyddo yn ein hym- 
wneud ag ereill heb fod yn eirwir a theilwn 
o ymddiriod. Gwamalrwydd, dau ebedd, 
a diofalwch, ydynt yr elfenau mwy dinystr- 
iol i lwyddiant dynion ieuanc. Nis gwaeth 
pa mor gryf fydd y galluoedd, pa mor fywiog 
y dymer, na pha mor ddyddan fydd 1 dawn 
siarad, os bydd twyll, dichell, a brad yn 
eilunod y galon. Gwell gan bawb ddyn un- 
lyg diddawn, na dyn doniol twyllodrus. 
Cywirdeb moesol yn unig a siorha ymddiried 
a pharch ; er gall dysg a dawn, a medr, 
roddi rhyw fath o ddifyrwch cymysglyd am 
chydig amser. Gwell cymeryd amser i 
o nodwedd sefydlog, na bod yn wagedd- 
us ac awyddus am glod dianol, heb 
gymwysdor i'w ddal ì fyny. Ychydig fe- 
yliodd Lewis Lloyd am glod dynion; ond 
gan iddo ddangos ei hun yn ddyn sefydlog 
ac ymddiriedol, efe a gafodd anrhydedd a 
chyfoeth, Ei hoff waith pan tua 88 mlwydd 
, yn ei balas pendefigaidd yn Overstone, 
oedd adrodd hanes ei fywyd fel myfyriwr yn 
Abertawe. Ei yn y Solog d- 
. James, Caerdydd, a 


trwy weddi gyoeddus 
; ymddengys mei lled fyr 
efe fel gweddïwr, allawer tro 
y talodd efe chwe cheiniog i arall am we- 
ddïo ei le. Ymddengys mai bachgen 
duwiol a doniol oedd y gweddïwr, ond nad 
oedd yn llawer o ysgolaig. Adroddai Lloyd 
y hanes hon, yn nghyd a'r eiddigedd a 
eimlai y pryd hwnw wrth sylwi ar ddawn 
gweddi y cyfaill crybwylledig, er na chyr- 
aeddodd wedi hyny ond cyflog ag y gwnaeth- 

i ei i drulliad ef ei gwrthod 


ai ei gogydd neu ei 
gyda ffroenucheledd teilwng o draws deyrn 


y dwyrain. Mewn y arianol neu dymor- 
ol, yr oedd aniaeth annrhaethol rhwng 
gwobrwyon ì 


thwr deg o'r gloch 
mewn cymanfa; ond y a 


i i iddo. 
yn HUGH, Towyn, Meirionydd, a 





LLOY 





aned mewn amaethdy bychan, o'r enw B 
goleu, ger y Bala, yn y flwyddyn 1790. 


ym blentyn anfonwyd ef ìi ysgo uo 
ymydoraeth; a thra nad oedd eto ond 
pn efe a dangoeg 


i ” ynydoganth yin lle yr 
arosodd o gylch tair b am a lle hefyd yr 
ymunodd â phobl yr . dd. Yn fuan 
l enedigol efe 


stryd, Trawsfynydd. Yn ganlynol efe a 
ymso dlodd am beth amser U y Groeslon, 
nys n y flwydd- 


on, lle y cadwai cdd alw, 
yn 1816, derbyniodd 
aeth oddiwrth yr eglwys wyngwril; 8c 
Fay flwydd ganlynol Fry a neillduwyd i 
fugail arni Cymerodd hefyd, ofal yr 
cglwysi yn Llane a Thowyn. Yn fuan 
efe a ychwanegodd eglwysi yn Lanfihangel 
a Saron. Efe hefyd a fu yn offeryn i adeiladu 
capeli yn yr holl leoedd hyn, oddigerth 
Llwyn Gan fod yr ardaloedd hyn 
lled isel a thlodion eu hamgylchiadau, bn 
yr angenrheidrwydd o awer - 
cartref i gasglu, er gyt calldeei treuliau. dyn 
nad pa mor anhyfryd 
gystal iddo ef ag r ordll, nid. nid 
un o ddau beth am wn dani oad mynd ì 
gasglu, neu ynte gadael y capeli heb eu had- 
u, neu o leiaf, heb dalu am danynt. 
Ychydig oedd iddo ddysgwyl oddiwrth yr 
og lwys! dan ei ofal, gan eu bod yn weinion. 
id oedd ei Eyfio oddiwrthynt dros ddeg 
pynt Yn yn y ddyn, ar gyfartaledd. Er 
ca wyddiant Ew ei lafur, fel y 
dat yr eglwysi yn mhen amser yn ddigon 
cryfion i'w rhanu yn ddwy th. Y 
fugeiliaeth a barhaodd dan ei ofal ef oedd 
Towyn a Saron. Yn y flwyddyn 19, dry 
wyd Mr. Isaac Thomas i fod gail ag 
ef; ac yn ganlynol efe e a roddodd ei iar am 
ddim gofyn gan hyny pa fodd yr 
oedd yn gallu Fyw felly. Dim ond trwy 
gadw siop fechan a thyddyn, yn nghyd a 
thrwy ddiwydrwydd a chynildeb ei wraig, yr 
hon a gydnnbyddid yn gyffredin yn 
rolion ddaear. hc oedd Mr. Lloyd 
efyd yn ddyn o riniau rhagorol. Yr oed 
T drwyadl wyneb agored a theg, ac 
neddwr o' n iawn ryw. Ei nodwedd fat trŵy 
ei holl fy yl yn ddiargyoedd. Îr dechreuad 
y mudiad estol, efe a barhaodd yn llwyr- 
ymwrthodwr, yn. yn yr ystyr fanylaf o'r gair, 
yd ei fi Efe a. wasanaethodd y Feibl 
Gymdeithas yn ffyddlon a deheuig fel cof- 
iadur lleol dros 40 mlynedd. Ymdrechodd 
yn galod i iawn y flwyddyn ddiweddaf o'i oes, 
Yegol i dr gwrth ebiadau lawer, er cael 
rydeinaidd i dref fechan Towyn, a 
ai cwblâd yr adeìlad yn 8 iawn 
at eì r dwl pe AT ei wely an "bwy beth 
ddymuno cael el byw 


i'r weinidog- 


a Fyn 


fel n well dyn, a gw ay B- 
Gidy'ar b ar ben. iyw gd farw mewn cysonde “UN 'ì 
aeg Bu fyw i Grist, a'i ddiwedd oedd 


318 


LLOY 


efedd. Bu Mr. Lloyd rai yddau 
an | yn frwyduo ag anhawsderau cyn As em; 
Sddidano. Y diffyg mawr cyntaf a deimlai 
oedd cael man diot iaddoli. Gwelodd cyn 
hir lanerch o. ì A asol ar werth. Ond 
e Fin i'w u e, a'r 
hant Y haner drall i i sdoiladu arno? Nid 
oedd rhif yr aelodau oedd ganddo rh y 
tair eglwys nemawr dros haner cant, a'r r 
hyny gan, mwyaf, os nid oll, yn ddigon tlod- 
ìon, ““lle y mae ewyllys y mae gallu.” 
Yr oedd gan Mr. Lloyd Rae ao nid hir 
y bu heb y Aeth â byn yn jd 
aeth a chasg «dd £50. cYmtynd 
orchodl y pryd hyny. Twnend 
pendo i beidio hone adei u heb 
od ganddo mewn llaw o leiaf £200. Nid oedd 
efe yn. un o'r rhai hyny a adeiladai dwr heb yn 
gyntaf fwrw'r draul, er gweled a oedd ganddo 
dihenai. Yr oedd bob amser yn hynod 
o ofalus cyn dechreu ei gynlluniau i weled 
eu bod yn dadwy; ac nid ydym yn 
cofio ei wel erioed yn ymgynyg ar unrhyw 
orchwyl a'i adael ar ei haner. Ond gwe elwyd 
ef rai troion, o herwydd ei ofnau ai ochel- 
ch, yn ymatal oddiwrth rai pethau oedd 
garwch, yn 
in tyb m, yn angenrheidiol a ch wy. 
Rhy fach o'r anturiaethus oedd ynddo; ond 
yn | di Bon ei fod ar y ol ochr ddiogelaf. 
eth i Loegr a llwyddodd ì gasglu y £200, 
ac yna dechreuodd o ddifrif ar y gorchwyl o 
adeiladu; a daeth y cwbli ben yn llawer 
edr nh nag y dysgwyliodd. Prynodd y tir yn 
ya dyn cyd ac yr oedd wedi agor 
oldy e a eus yn gynar yn 1820; 
a chyn di diwedd y i ily, yr oedd wedi talu 
yr hatling olaf o'i d ymd Ond nid yn ddi- 
gwnaed hyn. Teithiodd 
yn mhell MA yn agos, a'i “'Chapel 
case” yn ei law; apha faint bynag o Twystr- 
au a gafodd yn ei ymweliadau annerb 
dychwelodd yn ei ol yn galonog cyn drwodd 
yr un flwyddyn, a digon o arian yn eì logell 
1 gyfarfod, ho ofynion y ddyled drom a ad- 
awodd ar y lle pan gychwynodd oddicartref. 
Bu dan yr un anfanteision am leoedd cyfleus 
ì addoli yn y manau ereill hefyd; a dywedir 
i'r arch od 9 dyi dy yn Llane dros am- 
ryw flynyddau. O'r diwedd llwyddwyd i 
gael capel a chryn dipyn o ddyled arno, â bu 
raid ì Mr. Lloyd eto wynebu am g 
wledydd estronol. Efe a adeiladod gymaint 
o gapeli, mewn nifer o leiaf, a nemawr o 
weinidogion yn Nghymru, & throsgl ddodd 
hwy oì oll i ofal ei olynyddion heb geiniog o 
ddyled y aros arnynt. Yn y flwyddyn 1849, 
barnodd Mr. Lloyd yn oreu i anog yr. eglwysi 
yn Towy! Towyn a Bryncrug, i gael gwr ieuano 
gydlafuri ef, yr hyn a wnaethant. Par- 
h oyd eto H ymweled yao. fisol a'r 
en a1 hy. 1882, pan y 
en eglwysi henaint Tt wodi eì oddi diwes, ac yn 
a luddias i fod mor ddefnyddiol iddynt ag tag y 
carai. Felly ymneillduodd, gyda hirae 
mawr o bob iu, oddiwrth nel yma o 958 
gne are gynt o mryniodd Y 
nyny c ei ym on naf i 
wyn, Sans Ydy 


n, ac Aberdyfi. dig cyn 


LLOY 


219 


LLOY 








eì farwolaeth, tarawyd ef â'r parlys, yr hyn 
a effeithiodd ar ei lafar nes eì anaddasu fel 
sinradwr cyoeddus. Ond yr oedd ei galon 
gymaint yn y gwaith, fel y mynodd lanw ei 

lch fel y gallai hyd y diwedd. Tua diwedd 
Awst, cymorwyd ef yn glaf, a pharhaodd i 
waethygu hyd y 25ain o Fedi, 1861, pan y 
rhoddodd. angeu derfyn ar ei holl. boenau a'i 
ofidiau, yn 71 mlwydd oed. Fel dyn, yH 
oedd iddo ei ragoriaethau. Yr oedd ^d ao 


yr oedd eì gynghorion bob amser gn dangos 
a yn i'r cy- 


yn wastadol. 
yn Nhowyn 


d un 
garol na chrefyddol nad 
dyddordeb mwyaf gnddynt. .. Collodd y 
Feibl 3 deithas nod. Wr " phleidiwr wre - 
o o. n o'r golygfe w a 
gawsom arno oedd wedi ym Yda yn mha 
purau a chyfrifon y Gymdeithas, parotoi 
adroddiadau erbyn yr ade Tenodedig, 
Fel Cristion, nid ydym yn meddwl i neb, yn 
ystod y tymor maith o 45 mlynedd a dreul- 
1odd yn y weinidogaeth yn mysg yr un pobl, 
l achos i ameu didwylled eì grefydd. 
Credai y irionedd, teimlai y gwirionedd, 
ac yr oedd holl rediad cyffredin eì fywyd 
cyd-ddwyn tystiolae*h i'r gwirionedd. : Fel 
gethwr, nis gellir ei resu yn mysg y doe- 
barth blaenaf fel pregethwr i'r cyoedd; ail 
raddol oedd ei ddoniau a'i dalentau. Ond 
fel pregethwr i'r un gynulleidfa, yr oedd yn- 


ddo riaethau. Yr oedd ganddo yn wastad 
bregeth dda, bwrpasol, wodi ei hastudio yn 
fanwl. Anaml, os byth, y gwelid ef yn y 


ulpud ag arwyddion fod diofalwch ac esgeu- 
f wedi bod yn flaenorol jn y yrgoll. 
Yr oedd yn weinidog sefydlog defnyddiol. 
Y mae yn eithaf posibl bod bregethwr 
poblogaidd a chymeradwy, he> fawr o gyr 
mnwysdor fel gweinidog sefydlog. Nid bob 
amser, fel y mae m yr anffawd, y mae'r 
pregethwr a'r bugail yn cydgyfarfod yn yr 
un person. fa feint bynag o allu ac athry- 
lith fyddo yn y pulpud, os bydd diffyg oddi- 
dano, teimlir yn fuan fod un o hanfodion y 
weinìdogaeth sefydlog yn eisiau. Yr oedd 
yn hynod ffyddlon hefyd yn y cylchoedd y 
ymdroai ynddynt. Teithiai b tywydd 
pa le bynag y byddai galwad am. ei wasan- 
aeth. Clywsom ef yn dywedyd mai dim ond 
unwaith yn ei oes y methodd d oi gy 
oeddiad, a hyny wrth fyned i Lanfihangel ar 
luwch o eira gedd wedi gaddio yr heol o 

lawdd i glawdd ; a aeth gynyg teg arni 
S ro hwnw; aeth Tei mnilldiroedd n mlaen, 
nes o'r diwedd y suddodd ei anifail il oddidano 





hyd fon ei gluniau yn yr eira, a bu mewn 
penbleth ryfedd i'w gael yn rhydd. Gorfu 
arno droi yn ei ol, a mawr oedd ei alar a'i 
ofid o herwydd hyny. Parhaodd yn ei ffydd- 
londeb hy y diwedd. Wedi i'w beirianau 
llafar gael eu hanaddasu gan y parlys at lanw 
ei gylchoedd cyoeddus pydag un dd o 
effaith, yr oedd y cwbl yn dra selog dros 
gadw ei gylch ar y Sabbathau. Mynai bre- 
geîhu yn aml n nad oedd ei wrandawyr yn 

eall nemawr o hono na phe llefarasai 
mewn tafodiaith ddyeithr wrthynt. Ac un 
o'r pethau diweddaf addywedodd wrth 
oedd, y carasai yn fawri haul ei ddefnydd- 
ioldeb a haul ei fywyd fachludo un pryd. 
Fel hyn y bu fyw y Parch. Hugh. Lloyd, ac 
yn y modd yna y bu farw. 

LLOYD, THOMAS, YSW., Bronwydd, 
sir Aberteifi, ydoedd wr o gyfoeth mawr, yn 
fwy felly na nemawr En yr ardal lle'r oedd 
yn p lio. Treuliodd y rhan flaenaf o'i 
oes yn gwbl ddifeddwl am ei ddiwedd. Fel 
Ï rhan amlaf o foneddigion, dylynai y cwn 

ela, a di ch cyffredin y dos 
gogai ynddo; ond trwy ba foddion y cymer- 
ewidiad le ynddo, mn oedd SEN 
newidiad mawr ac amlwg. oddodd heibio 
ar unwaith ac am byth bob arferion a_farnai 
yn ddiles. Ymadawodd a'r cwn hela, ac 
ymroddodd i wasanaeth ei Dduw a'i genedl- 
aeth, mewn llwybrau mwy sylweddol. Yr 
oedd ef a Mrs. Lloyd yn meddu arwyddion 
amlwg o wir dduwioldeb, fel y dywedai y 
Parch. Thomas Jones, C in, yr hwn 
a gyfeillachai lawer a hwynt, na chyfarfu efe 
& gwr a gwraig dduwio na eì oes, 
Yn y flwyddyn 1794, yn mhen dwy í flynedd 
ar ol ei ddychweliad at dd, efe a bender- 
odd adeiladu addoldy ar ei dir ac arei 
ul ei hun, yr hwn a alwodd “'Capel y 
Drindod,” gan aw u ei fawr wrthwyneb- 
lad i syniadau yr Undodiaid, y rhai oeddynt 
ac ydynt eto yn y cymydogaethau hyny. Yr 
â y care! wnw ar y pryd yn un o'r rhai 
harddaf o gapeli y sir. edi ei gwbl orphen 
aeth L boneddwr ei hunan i od misol 
y Trefnyddion, a2 gynelid yn enymorfa, 
mewn amaethdy o'r enw Esgor; a chyflwyn- 
odd ef yn anrheg i'r cyfandob oedd y pryd 
hyny dan aden yr PR wys Sefydledig, yr hyn 
& wnaoth mewn modd gostyngedig a. hunan- 
wadoliawn. Yr oedd y milwriad hwn yn 
ei gyfoeth ac yn uwch ei swydd na'r can- 
wriad gynt, ond yn elyb iddo o ran an- 
sawdd ei ysbryd, a'i uchel gymeriad ; am yr 
hwn y dywedodd yr Iuddewon, *' Y mae fe 
yn caru oin cenedl ni, ac efe a adeiladodd i 
ni synagog.” Ac nid adeiladu y capel oedd 
TT unir arwydd a roes y milwriad Lloyd o'i 
arch i'r efengyl, ond efe hefyd a ddewisodd 
weinidogion cymwys i bregethu yn y cnpel 
bob Sabbath ar gylch, a chyfranodd yn hcl- 
aeth at gynal y weinidogaeth yn y ìle. Y 
rhai cyntaf a ddewisodd oedd dau o'r Trefn- 
yddion, sef y Parchedigon Samuel Lloyd, 
Abertawe; aJohn Williams, sir Benfro. Dau 
o'r Annibynwyr, sef Yg archodigion Benjamin 
Evans, Drewen; a Morgan Jones, Trelech. 








LLOY 


Un offeiriad—y Parch, Mr. Hughes. _ Ar ol 
marwolaeth Samuel Lloyd, dewiswyd y Parch, 
Thomas Jones, Oae din; a'r Parch. 
Ebeneser Morris, 1 gyflawni Sabbath hwnw 
bob yn ail. Rhoddai Mr. Lloyd haner gini 
i'r pregethwr a wasanaethai y abbath, a thri 
swllt draul yr oedfa a gynelid yn y ca- 

ì bob bore dydd Mercher. Ac er fod Mr. 

oyd a Mrs. Lloyd yn aelodau yn yr Eglwys 
Sefydledig, ac yn cymuno ynddi, yr ynt 
yn arfer cymuno hefyd yn y capel hyd ddydd 
eu marwolaeth. Tuag at barhau y weini- 
dogaeth yn y lle ar ol e? farwolaeth, gadaw- 
odd £600 yn ei ewyllys dyddiedig Gorphenaf 
2, 1795, i ofal ymddiniedolwyr, i'w gosod llan 
ar log, a'r llog hwnw i gael ei ddefnyddio yn 


flynyddol i yr efengyl ddw 
waith bob Me y i dalu treuliyu ereì 
deulu Bron- 








tal am eì duwioldeb 
Re UE HÎ600 yn, ychwanegol at y 
o 


cael eì wasanaethu yn 
drefn, Ì gweinidogaeth gyson. Ni theimlodd 
yr Annibynwyr ddyddordeb mawr erioed yn 
y lle, er eu bod yn gwneud defnydd o hono 
yn Sabbathol ac wythnosol. Nid oes yn awr 
ond un Sabbath yn cael ei wni gan An- 
nibynwr, gan fod yr enwad hwnw wedi ad- 
eiladu iddynt eu hunain addoldy yn y gymy- 
dogaeth, lle teimlant yn fwy cartrefol ar 
eu penau eu hunain. Bu y milwriad Lloyd 
farw dair blynedd cyn i'r ymraniad gymeryd 
lle rhwng y Trefnyddion a'r glwys Sofydl- 
edig. Yn mhen fair blynedd wedi yr am- 
gylchiad hwnw, ymadawodd tua haner y 
gynulleidfa o'r capel i'r eglwys. 

LLOYD, SAMUEL, oedd weinidog gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd yn Abertawe. Ganed 
ef yn sir Aberteifi, yn y flwyddyn 1742. Bu 
am raì blynyddau yn perthyn i gyfundeb 
Iarlles Huntington. Yr oedd yn bregethwr 
deallus, a gwresog iawn._ Yr oedd yn - 
arwydd a'r ddwy iaith. Bu unwaith yn filwr 

m y fyddin ; a daeth yn filwr da i Iesu Grist. 

nwaith ymwelodd a thref Machynlleth i 
bregethu. Safai ar risiau ty gerllaw neuadd 
y dref. Ymwisgai yn n d ei swydd, 
ao ymddangosai yn fwy boneddigaidd na 
chynghorwyr bychain a dirmygus y Trefn- 
yddion gyffredin y pryd hwnw. Ym- 
yynullodd u o erlidwyr hefyd, y rhai, gan 
sefyll wrth gefn tai bychain gerllaw, a luch- 
ient y ceryg yn gyntaf ar nen y , y rhaia 
ddi ont oddiyno yn gawodydd i'r lle y 
safal y pregethwr arno. Ond yr oedd cryn 
wroldeb yn i pregethwr. Dywedai yn eithaf 
digyffro, iddo ef gynt fod dan gawodydd mwy 
peryglus na chawodydd o geryg, ac iddo gael 


220 


LLOY 





neillduo 


proffesu 

da'r Tre yddion 
y pryd nwnw yn 
ymgynull yn y Bryn ugad. ' Tŷ yw Bryn 
ugad, yn 8 ìi addoldy Tanyfron, lle te 
arferid pregethu cyn adeiladu yr addoldy 
o. Ond er hyny, gwyllt a direidus y par- 
d John oyd, le nodedig am ei 

gastiau dichellgar hyd y flwy 1763, 

y dygwyddodd iddo ef ac ereill oi oedion, 
er brydnawn Sabbath teg yn yr haf, fyned i 
oedfa, yT hon oedd yn cael ei chynal ar fin 
ffordd yn agos i'r Dafarn-newydd, rhwng 
sannan a Nantglyn, heb ganddynt ddim 
gwell l.dyben mewn golwg nag i aflonyddu yr 
addoliad! Wedi dyfod o honynt i'r lle efe a 
glywai y pregethwr yn adrodd ei destun, a 
pharodd y Arglwydd i'w eiriau lynu yn ei 
eddwl fel sae Yd ge iN oleuni lewyrchu 
yn ei galon yn odd, nes eì rwymo i 
yndau yn ddifrifol a sobr, ac y dygwyd 
efi ganfod graddau o ddrwg ei gyflwr tru- 
enus, a'i ddwyn i benderfynu gadael ei ffyrdd 
gionus am byth. Yn fuan wedi hyny 
ymunodd a'r yddion Calfinaidd yn 
nghymdeithas neillduol y plant, yr hon a 
gynelid ar yr un amser a chymdeithas y rhai 
mewn oedran, ac yn yr un tŷ, ond eu bod 
mewn gwahanol ystafolloedd ; eithr yn mhen 
rhyw yspaid o amser, bu gorfod iddynt 
symud hon i dŷ c agos, 'X hwn a elwid 
ugor Isaf, o herwydd fel y &£ybid fod y 
naill yn rhwystr i'r llall, trwy eu bod yn tori 
allan i lofain haleluiah, ac i orfoleddu yn 
ddirfawr gyda'r plant cyn i'rhen bobl ond 
yn brin ddechreu weithiau. Bryd arall, en- 
ai y tân nefolaidd gyda'r hen bobl; a phan 
dygwyddai felly, beth bynag fyddai gan y 
naill gymdeithas i ymdrin ag ef, byddai raid 
iddi er roddi heibio yn y fan ; canys nid oedd 
modd eu hatal rhag myned i gydwledda a'r 
llaìl.. Fel yr oedd John Lloyd yn cynyddu 
daeth yn aelod o gymdeithas yr hen bobl, ac 
i fod yn gyfranog o'r holl freintiau a'r ordin- 
hadau ag oedd yn perthyn iddynt. A chan 





LLO 





dirmyg beri iddo droi yn ol na digaloni; ei 
benderfyniad diysgog oedd glynu ac aros 
gyda'r achos hyd ei fedd. Yn y flwyddyn 
1769; ond dywed erêill mai yn y flwyddyn 
1773, dechreuodd ar y gwaith pwysig o bre- 
gethu. Oddeutu yr haf yr amser hwnw, 
sylwodd ar waith rhyw wragedd oedd yn 
myned ar hyd y wlad i gadw cyfarfodydd 
neillduol, ei fod yn 8 i'r ysgrythyrau; 
yn ddioed aeth i'r Bala i ddywedyd ei feddwl 
yn eu cylch, ac i ymgynghori â'r hen dad 
parchus, John Evans, a chydwelent fod y 

th yn groes i drefn yr apostolion, yn ol 1. 
Dor, xiv. 394; a chymerodd y uchod eu 
hachos mewn llaw. Gwelodd John Lloyd 
ddyddiau duon i broffesu crefydd Orist, wrth 
eu cymharu â'r dyddiau presenol, y rhai yr 
ydym ni yn fwynhau. Erna bu dim llawer 
o garcharu a baeddu yn ei amser ef; eto dy- 
wedir i ddau ddyhiryn, o lid a chenfigen at 
Ymneillduwr, godi gwarant i'w anfon ef a 
phregethwr ara i garchar Rhuthyn; a chyn 


thyn i'r un gymdeithas ag yntau 

iddynt chwech o blant, sef tri o feibion a 
thair o ferched. Bu llawer amgylchiad digon 
gwael ac isel arno oran pethau y bywyd hwn ; 
ond gofalodd yr Arglwydd am dano ef a'i 
deulu, a bendithiodd eu llafur a'u diwyd- 
rwydd fel na bu arnynt eisiau dim ; a chaws- 
ant ddiangfa o bob cyfyngdra heb warad- 
wyddo eu proffes na'r achos. Cafodd ryw 
dyddyn neu gilydd i'w drin ar hyd ei oes; 
ac yn eì ddiwedd. yr oedd ganddo un yn ei 
feddiant ei hun wedi ei gau a'i godi ganddo 
ar odreu mynydd Hiraethog, yr hwn a alwai 
Tan-y-rhiwiau. Bu yn un gofalus iawn 
am yr achos crefyddol yn ei holl ranau ar 
hyd ei oes, gan ymdrechu trwy bob rhwystr- 
au ìi fod yn mhob cyfarfod misol yn y sir; 
a dywedir na chollodd ond un o gymanfaodd 
y Bala o'r dydd yr unodd & chrefydd hyd ei 
farwolaeth, a hono oedd yr un yn y flwyddyn 
ddiweddaf J bu byw. Fel y nodasom 

D 


231 


LLO 








n barod, ni chafodd nemawr o fanteision 
ysgeidiaeth; e regethwr yr oedd yn 
chafodd y fraint o fed 


felus a gwlithoy, a 
yn ffyddlon iawn ar ychydig. Mae yn hys- 
ys i bawb a'i gwran w ei fod yn gad- 
arn yn yr ysgrythyrau, ac y lawn 
yn holl hanesyddiaeth Beibl. EU ddull 
cyffredin o bregethu ydoedd nid manyiu 
gyda dim, ond bras nodi ei faterion yn fyr a 
chynwysfîawr, ac anog ei wrandawyr i ys- 
tyried a myfyrio yn mhellach arnynt, gan 
sicrhau fod llawnder o drysorau yn y maes; 
ac am iddynt hwythau eu codi, a rhwbio rhai 
o honynt. Felly wedi iddo ddwyn y naill 
bwno i olwg ei wrandawyr, dychwelai yn 
ddiymaros at y llall yn y modd mwyaf difyr- 
us ac adeiladol; fel yr oedd yn debyg i wen- 
en gref yn disgynac yn esgyn o'r naill 
odeuyn i'r llall, gan sugno y mêl puraf a 
melusaf, a gyaesaru 1 raroglau hyfrydaf. 
Yn y gymdeithas neillduol, rhedai yn wrol 
gyda'r hen bererinion a brofodd fwyaf o'r 
nefoedd; rhodiai hefyd gyda plaut bach, 
gan eu cymeryd erbyn eu reichiau, a dysgu 
iddynt gerdded; ac felly yr oedd yn gyfaill 
i'r rhai oll a ofnent yr Arglwydd, fychain a 
mawrion. Ac yn niwedd ei yrfa wasanaethol, 
yr oedd fel tywysen lawn yn addfed i fyned 
adref i'r ysgubor dragywyddol. Yn Nin- 
bych y pregethodd ei bregeth olaf ar y Sab- 
bath cyntaf o fis Rhagfyr, 1825. rbyn 
iddo ddychwelyd adref ydd Llun, yr oedd 
yn lled glaf, a dywedodd wrth ei deulu, 
“* Wel, wel, yr wyf fi wedi darfod a theithio.” 
Parhaodd i waelu yn raddol o'r amser hwnw 
hyd ddydd ei ymddatodiad. Rhagfyr 27, 
aeth dau o'i gyfeillion 1 edrych am dano, a 
dywedodd wrthynt yn siriol, “* Wel, frodyr, 
mae yn dda genyf eich gweled; dyma chwi 


, (“Beth sydd genych, John bach, i'w 
wrthy Y Dywedodd yntau, 


er i mi gael bod ar y maes am un fl 
bumtheg a deugain, nid oes genyf dim i'w 
ddywedyd heno am danaf fy hun, ond gwas 
anfuddiol; a fy holl gysur yw fod. iachawd- 
wriaeth yn tarddu gwbl o ras ì'r penaf o. 
bechaduriaid. Nid yw yn edifar genyf i mi 
roddi fy llaw ar yr aradr ; mae y gwasanaeth 
wrth fy modd yn hollol, ond nid wyf fi wrth 
fy modd fy hun ynddo.” ystod ei gys-. 
tudd, ymddangosai bod ei feddwl yn cartrefu 
gyd 'r Arglwydd a'i achos. Yn ei ddyddiau 
olaf yr oedd yn llefaru rhywbeth yn ddidor, 
ond nid oedd neb yn u deall un gair ond, 
“Diolch.” Bu farw Ionawr 7, 1826, yn T6 
mlwydd oed. Ar ei ol canai yr enwog 
Gwilym Hiraethog fel y canlyn: 


“Och ! loes, och Î dduloes, och ddolur, —a gwall, 
O'r golled mae mawrgur ; 
Colli gwiwfad henadur, 
Dewr wron, ffyddlon a phur. 


LLO 


— ww — —d—  ? — 


“ Hen gallwr, hwn a gollwyd,—dyeithr yw 
Ein da athraw ddygwyd ; 
Gorwych wron garcharwyd 
Yn y llawr yr huna Llwyd,” 


LLOYD, WILLIAM, Caernarfon, gweini- 
dog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. Yr oedd 
Mr. Lloyd m fab i Mr. Robert Lloyd, o 
Benymaes, Nefyn, o Eleanor, ei wraig, yr 
hwn oedd brif swyddog y cyllid yn Mhorth- 
dinllaen. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1771. 
Derbyniodd ei addysg foreuol mewn ysgol 
ramadegol yn Botwnog; ac y mae yn debyg 
iddo fyned 1 goleg yr Iesu yn Bhydychain, 
tua'r ddyn 1497. Wediiddo fyned yno, 
rhoddodd brawf yn fuan o allu meddwl i ym- 
gymeryd a dysgeidiaeth. Cynyddodd yn 
ysgolaig dwfn, hyddysg mewn gwahanol 
ieithoedd, yn enwedig y in, ar ba un 
golhd dywedyd mn ddibetrus iddo enill hollol 
eistrolaeth ; a darllenai fwy yn yr iaith hono 
hyd ddiwedd ei oes nag yn un iaith arall, os 
nad yn mhob iaith a ddysgodd yn nghyd. 
Yn y cyfnod hwn enillodd sylw amryw fon- 
eddwyr a ddogion, uchel eu galwad yn 
y Eglwys obaethol. Yn fuan ar ol ei 
dychweliad adref o'r athrofa, cafodd yr urdd 
offeiriadol gan William Oleaver, D.D., Esgob 
Bangor, yr hyn a erodd le Medi 20, 
1801; ac ar y seithfed o Hydref, yn yr un 
flwyddyn, derbyniodd awdurdod gan 
Esgob ì weinidogaethu yn Rhoscolyn, Llan- 
fair-yn-Neubwll, a Llanfihangel, yn sir Fon, 
Nu, fel y dywedai oi hun, treuliodd rhan 
o'i yrfa weinidogaethol yn lwys 
Esgobaethol, sef tuag yspaid pedair. blyn d 
yn gwbl anystyriol o bethau ysbrydol, ac 
na fu nemawr o amser heb ymuno â'r Trefn- 
yddion Calfinaidd, wedi iddo gael ei argy- 
oeddi o'i gyflwr truenus wrth natur, ac o 
ogoniant person yr Arglwydd Iesu, a'r pryn- 
igaeth trwy waed ei groes ef. Er iddo gael 
ei anfon i goleg yr lesu yn Rhydychain, 
rphenodd ei amser yno heb ddyfod ad- 
priodol o grefydd Crist yn ei hysbryddirwys 
riodol o gre ist yn eì hys o dd. 
lTuag at anfod mawredd rhad ma yn ny- 
chweliad Mr. Lloyd, rhaid i ni gofio am ei 
ddyeithrwch a phellder ei feddwl oddiwrth 
I mw, & thei u crefyddol dros y rhan 
aenaf o'i fywyd, yn grwydd 
a chysondeb y cyfnewidiad. a weithiwyd arno, 
yn ol fel yr adroddai efe eì hun, yr oedd. yr 
offeryn a fu yn foddion i'w ddychwelyd at 
Dduw yn achosi cryn ryfeddod, fel yr oedd 
ei holl adnabyddion a'i gyfeillion yn synu, 
a rhai yn dywedyd, “O ddyfnder golud, 
doethineb a gwybodaeth Duw! mor anchwil- 
iadwy yw ei farnau ef! a'i d mor anol- 
rheinadwy ydynt.” Mynych yr adroddodd 
wrth oi gyfeillion hanes amgylchiad ei 
droedigs , âc am yr hyn a ddechreuodd 
argraffu ar oì feddwl i'w ddwyn i ystyried oì 
gyílwr, yr hyn a adroddodd lawer gwaith 
gyd ag hyfrydwch mawr, a ohyd ag arwydd- 
lon amlwg ei fod yn rhyfeddu ffyrdd an- 
olrheinadwy a grasol Ysbryd Duw. Dy- 
wedai iddo ryw bryd gael benthyg ceffyl, 
gan Mr. John Williams, Lledwigan, Mon, 


232 


LLO a 


—— — - ———— ——————_ —— aw aM PN au 


fyned i fedydd, lle yr oedd lluaws o wyr 
urddasol a. boneddigion ar yr achlysur, an 
cydgyfarfod i wledda ar y dydd Sabbath; 
gan Ne arferai gael gwahoddiad i'r fath gyf- 
arfodydd, os dygwyddai iddynt fod yn agos 
i'w gyffiniau. uliodd yr amser heibio yn 
ddiarwybod iddo yn y gwmniaeth o dan 
swyniad y difyrwch llygredig ; ond eyraedd- 
odd adref yn hwyr y noson hono, a gor- 
chymynodd i'r gwas roddi llyffethair ar y 
ceffyl, rhag ofn ei fod yn un drwg a_barus. 
Wedi i'r gwas eì arwain i'r cae, a sicrhau y 
llyffethair am un egwydd, achyn cael amser 
i'w gau am egwydd y droed arall, diangodd 
yr anifail o'i afael, a rhedodd yn orwyllt yma 
athraw, a chadwyn y llyffethair yn ei guro 
mor erchyll nes tori amryw friwiau dyfn- 
ìon ; a pharaodd i redeg mor arswydus hyd 
oni thorodd y ddolen haiarn o fewn ychydig 
ddolenau i'w droed. Pan hysbyswyd am yr 
helynt i Mr. Lloyd, ac y daeth olwg yr 
anifail, a'i weled, yn llawn archollion dyfn- 
ion a gwaedlyd, syrthiodd ei feddwl i drallod 
dirfawr, yn benaf am mai benthyg oedd. 
Nis gwyddai pa beth i'w wneuthur, na pha 
fodd i feddwl am anfon y ceffyl adref i'w 
berchenog caredig. Yn y brofedigaeth, 
meddyliodd a allasai fod rhyw beth yn galw 
am y fath anffawd, a pha beth a allasai fod 
achos o honi. Wrth ymchwilio ac ym- 
oli ynddo ei hun am y pethau hyn, daeth i 
benderfyniad fod yn rhaid fod rhyw beth yn 
galw am dani, ac fod yn rhaid fod hyny 
ynddo ef ei hun, ac nid yn yr anifail di- 
niwed, nac yn neb arall. Pan yn chwilio 
iddo ei hun am achos y helbul, troes ei 
feddwl yn ddioed i edrych natur y daith y 
bu ynddi gyda'r anifail. Fel hyn, wrth ym- 
ymchwilio pa beth oedd yn ei daith a 
allasai fod yn galw am y fath drallod ddyfod 
i'w gyfarfod, y daeth i ganfod ac ystyried 
gyntaf erioed y ddyledswydd bwysig O gadw 
y dydd Sabbath, Re nghyda phechadurus- 
rwydd y gwmniae ìygrodig a gynalid o dan 
yr enw cyfarfod crefyddol. Tra yparhaâii 
fyfyrio ar 1 pethau hyn, canfyddai fwy 
o bwys ynddynt, ac ychwaneg o hyd o - 
adurusrwydd yn halogi dydd yr Arglwydd, & 
dylyn y gwmniaeth dra llygredig, yn en- 
wedig 1 un a honai ei hun yn weinidog i 
Grist, ac a ddylasai roddi siampl o dduwiol- 
deb i'r praidd. Ychwanegodd hefyd dra- 
llod a gofid eì feddwl wrth ystyried fod y 
creadur direswm a diniwed o dan y 
drallodion, archollion, a phoenau, yn achos 
ei bechod ef. Dyma yr amser y dechreu- 
odd ymdeimlo a'r symbylau dwytol y bu yn 
rhy galed iddo Wingo yn eu herbyn; dyma 
y pryd y dechreuodd ystormydd trymion ar- 
ddangosiad drygedd ei wr, y rhaì na 
pheidiasant a'u cyffro nes oi gael i gysgod 
Ueidwad. Ymdrechodd trwy bob dull ìi 
dawelu ei feddwl, ac ì geisio gweithio ei hun 
i'w hen esmwythdra cyntefig, ond yn gwbl. 
ofer. Yr oedd pob ymgais oi eiddo i ddiano 
o'r rhwyd yn eì yru yn mhellach iddi, a phob 
ymdrech i ddiffodd fflamiau cydwybod euog 
yn troi yn wynti enynu yr eirias yn fwy 


LLO 


—— — —- ——— O 











— 


tanllyd. Ar ol cymeryd taith er ymwelod 
a'i gyfeillion llygredig, er ymdrechu es- 
mwythau ei boenau, deuai f bob tro a'i 
feddwl yn fwy dolurus. I'r dyben hwnw, 
aeth unwaith i Nefyn, i ymweled a'i berthy- 
nasau; ond gorfu iddo ddychwelyd adref heb 
gael taflu ei faich i lawr. Pan oedd unwaith 
wedi cymeryd ychydig daith i edrych a 
roddai rhyw un gynorthwy i'w feddwl i ym- 
ysgwyd oddiwrth ei ofid; a chanfyddai o 
draw ryw wraig yn cordded i'w gyfarfod. 
ì odd oddiar ei geffyl :nown adfywiad 
meddwl y gallasai eì hymddyddanion am ei 
digrifwch annuwiol gynt wasgar ymaith 
gorl o wasgfa ar ei feldwl. Cyf- 
archodd y wraig gyda y sirioldob mwyaf; 
ond y wraig a'i cyfarchai yn weddaidd, yn 
yr agwedd fwyaf difrifol. Ar hyn ofnodd ei 
Íod wedi ei chamgymeryd, a_ dywedodd 
wrthi, “ Maddeuwch i mi, meddyliais mai 
hon a hon oeddych; dichon fy mod wedi 
camgymeryd.” Hithau a'i hatebodd yn hynod 
syml, “* Naddo, hono ydwyf.” fynodd 
iddi, “Pa beth yw yr achos eich bod yn 
edrych mor sobr: a oes rhyw drallod wedi 
eich cyfarfod, neu ryw un o' rthynasau 
wedi marw?” i'r hyn yr atebodd, ** Nac. 
oes dim felly, Mr. Lloyd, ond gweled a 
wnaethym fy mod ì yn bechadures fawr, 
wedi yfela llawer yn erbyn yr Ar- 
glwyd ; a rhaid i ni ein dau, Mr. Lloyd 
; edifeirwch a maddeuant am ein 
rhodiadau ysgafn a chellweirus, ac am ein 
ffoledd yn myned i'r cymdeithasau, a'r chwa- 
reuon annuwiol y buom ni ynddynt.” Pan 
glywodd hyn, siomwyd ei ddysgwyliad am 
esmwythdra i'w feddwl, ac enynodd ei drall- 
od yn fwy ofnadwy o lawer nag erioed. Yn 
y modd yma yr oedd pob peth yn ychwanegu 
ei ofid ac yn trymhau ei faich, hyd. nes y 
daeth o'r diwedd yn gwbl anobeithiol o gael 
profi yr esmwythdra meddwl a fwynhaodd 
efe gynt. Wedi iddo am dymor ymwibio 
yma a thraw, er ceisio ymryddhau oddiwrth 
ddylanwad y gweithrediadau dwyfol; - 
ostyngodd o'r diwedd. yn ufudd i'w hawdur- 
dod, gan roddi y fuddugoliaeth iddynt 
ngwydd ei holl gydnabyddion, trwy Fymed ì 
chwilio am ddyn ago at Dduw i ddyweyd 
ei drallod wrtho. Yn y cyfamser yr oedd yn 
adnabyddus â hen wr tlawd, yn ardal Rhos- 
golyn, yr hwn oedd yn aelod gyda y Trefn- 
yddion Calfinaidd, yr hwn oedd yn hynod 
am ei dduwioldeb, a thorodd trwy bob 
rhwystrau i gymdeithasu â'r gwr tlawd 
hwnw, yr hyn, yn ol pob tebygolrwydd, a fu 
yn foddion i'w ddwyn at yr hwn sydd yn 
esmwythau ar eneidiau blinderog a llwythog. 
O hyn allan yr oedd cyfnowidiad amlwg yn 
eì wasanaeth gweinidogaethol. Chwiliai yr 


y! yrau a gweddïai lawer yn y dirgel ar 
ei ben eì hun, fel yr oedd in dyn arall yn 
ngolwg ei holl gydnabyddion, oblegyd yr 


oedd (yn ol ei dystiolaeth ei hun) ymarwedd- 
iad a rhybuddion yr hen wr hwnw wedi 
effeithio arno, nes peri iddo feddwl gyda 
dwysder am fater ei enaid; o ganlyniad 
daeth cyfnewidiad amlwg arno yn ei ym- 


223 


LLO 


ddygiad a'i oddiad, ao eillduodd o 
allech rhai llygredig, a byddai cy- 
eillachu â chrefyddwyr; a dechreuodd y son 
fyned am dano ei fod yn  progothu yn fywiog 
athanllyd. Yn fuan wedi hyn ymunodd â'r 
Trefnyddion, Yr oedd cynulleidfa fechan 
o honynt yn Rhosgol » yr hon ydoedd yn 
gangen o gynulleidfa Uaergeiliog, ac nid oedd 
ddwy an yn un ond ychydig o nifer. Ar 
dydd yl Mihangel, yr oedd cyfarfod 
neillduol gan y Trefnyddion yn N ghaergoll- 
iog, ac yr oedd Mr. Lloyd yn myned i ddar- 
llen gwasanaeth yr un diwrnod i Lanfi- 
hangol; ac wrth fyned yno daeth i'r gyfeillach 
neillduol yn Nghaergeiliog; ac er nad oedd 
po ond gwondid, anturiodd rhyw un ofyn i 
. Lloyd ei olygiadau arno ei hun fel pech- 
adur, &c.; a chafw 'd ynddo foddlonrwydd 
mawr. Wedi ddyddan chydig ag ef, 
gofynwyd meddwl y gyn eidfa, am eu 
rhyddid i Mr. Lloyd gael derbyniad ì fod 
aelod o honi; ac yr oedd pawb yn unfry. ol 
rhoddi derbyniad ewyllysgariddo. Wedi 
yny anogwyd ef i fyned i'r cyfarfod misol, 
ac yr oedd Rice Lloyd, Treflysg, a Thomas 
Jones, Amlwch, yn myned gyd ag ef i gyfar- 
fod miso ì sir Fon, y waith Mid i bob GhŶN 
onynt ymddangos yn y cy gymdeith- 
asfa. Pan oodd yn cyd-deithio â chyfaill i'r 
ail gyfarfod misol yr aeth iddo, dywedai ei 
gyfaill wrtho, “ Y mae cyfarfod gweddi yn 
ein cymydogaeth ni heno.” _ Dywedai yntau 
y lefaru ychydig ynddo os caniateid 
ìddo, w hyn a wnaeth. Nid oedd caniatad i 
neb o bregethwyr y Trefnyddion Calfinaidd, 
oddieithr yr offeiriaid ydoedd wedi ymuno â 
hwy i weinyddu bedydd a swper yr Ar- 
glwydd y pryd hwnw; ac yr oedd y rhai 
mwyaf duwiol o honynt yn Mon yn oì gyd- 
nabod yn fondith iddynt gael Mr. Lloyd i 
weini eu mysg, a chytunasant â Mr. 
Owen Jones, y Cwyrt, am le iddo i letya a 
chadw ei geffyl, er m cael ei wasanaeth 
yn y wlad; ond anfoddlonodd i gymeryd 
cadwraeth o'r fath, ac am hyny ymadawodd 
o sir Fon, ac aeth i Gaernarfon at ei frawd i 
ddwyn yn mlaen y fasnach o farcer. Wedi 
bod yn gweithio gyda'i frawd dros ryw ys- 
baid o amser, ymadawodd o Gaernarfon ao 
aeth at ei deulu i Nefyn. Yn ol tystiolaeth 
Mr. D. Wilson, bu yma am flynyddoedd 
gyda'i fam a'i chwaer, gan edrych ar y tipyn 
tir oedd ganddynt. Aeth o n i Bryn- 
aera, gerllaw Clynog, i gadw ysgol, ac oddi 
o udodd i Gaernarfon drachefn, yn y 
wyddyn 1817, lle y bu yn cadw ysgo flo- 
deuog am lawer o flynyddoedd. Yn y ílwydd- 
yn 1826, ymunodd mewn priodas â Miss Jane 
berts, yr hon a fu yn foddion i'w gadw yn 
gysurus ac ymgeleddgar hyd derfyn ei oes, 
ac yn ol ei addefiad eì hun, a fu yn fendith 
fawr i'w deimladau crefyddol. Yn mhen tua 
haner blwyddyn wedi priodi rhoddodd heibio 
gorchwyl o gadw ysgol, ao ymroddodd yn 
îy llwyr i waith y weinidogaeth. Bu dy- 
fodiad Mr, Lloyd i fyw i Gaernarfon yn 
llawenydd i'r cyffredinolrwydd o'r dinasydd- 
ion. Gan fod ei droedigaeth mor nodedig, 


LLO 


u mor gyffrous ao effeith- 
lluoedd o bobl i'w wrando 





— 


w'ìi ddull yn 
iol, ymgyrchol 
nad arferasant erioed ddyfod i'r capeli nao ìi 
unrhyw foddion cyoeddus o ras yn un lle; a 
pharasant yn gyson trwy eu hoes i wrando 
einidogaeth yr efengyl. Dygaei arwyddion 
amlwg ei fod yn teimlo yn ddwyn bwys- 
igrwydd gwaith y weinidogaeth. Nis galli 
oddef ei gydnabod yn genad Crist heb ddwyn 
ddion o wylder. Ofnai yn wastadol nad 
oedd wedi ei anfon gan Dduw i bregethu 
efengyl, oblegyd iddo gael ei neillduo i'r 
gwaith hwnw pan y dygai arwyddion amlwg 
o ddyn annnwiol. Cwynai yn fynych ei f 
yn ymguro ac yn nychu o dan yr ofnau hyn ; 
ond pan lewyrchai yr Arglwydd ei wyneb 
br et ysbryd, ac y cyfodid ei feddwl o'r 
dyfnder ì uchelfanau y maes, ymollyngai yn 
fwy rhydd, deuai ei ddawn ymad yn 
rhwydd, a'i ysbryd yn fywiog a tbanllyd. 
Diau mai hyn oedd yr achos o'r gwahaniaeth 
dirfawr rhyngddo yn Dn poogothu y naill dro 
ragor y troarall. Yroedd ofnau a digalondid 
rai prydiau yn llwyr guddio eì ddawn natur- 
iol, ac yn ei ddarostwng yn mhell islaw iddo 
ôl hun; ond lewyrchai yr Ysbryd Glân 
i ddwyn ei feddwl o'r cyfryw gaethiwed, dy- 
lifai eì ddawn naturiol allan yn ei lawn 
rwyddineb, ac wedi ei wisgo ag addurniadau 
dwyfol. Un o rai rhagorol y ddaear oedd 
Mr. Lloyd; ond er hyn oll dechreuodd ei 
natur adfeilio dan ei afiechyd angeuol, 
oddeutu blwyddyn a haner cyn ei farwolaeth, 
Gwanhaodd yn raddol hyd oni aeth yn an- 
alluog i fyned oddiamgylch i bregethu yr 
efengyl ar y Sabbathau, ac yne rhy wan 
ì bregethu gartref, nes o'r diwedd y cafodd 


ei lwyr orchfygu. Aeth ychydig o'r brodyr 
ì edrych am dano Wrth 





y dydd Ma olaf y bu 
, ac nid hawdd y gallant anghofio ei ym- 

dyddanion melusion, a'i ysbryd nefolaidd. 
Yr oedd ar uchelfanau y maes, ac yn hyn 
siriol. Dywedai wrth y cyfeillion, “Bu 
Satan yn curo yn drwm arnaf y dyddiau o'r 
blaen, gan haneru fy mod rhagrithiwr, ao 
na thalai fy nghrefydd ddim. Yr oedd Jane 
fy ngwraig yn dywedyd wrthyf, ac yn 
taeru a mi mai satan oedd yn fy nghuro, ac 
na ddylwn ei goelio; ac erbyn heddyw yr 
wyf yn gyoled mai hi oedd yn dywedyd y 
gwir. ; r yy yn credu yn awr fod gen 
wir ydd, a0 y mae gwreiddyn y mater 
ynoth Mae yn dda iawn oddifewn, oedd ei 
arwyddair, wrth orphen eì daith yn 'H an- 
ialwch, ïe, wrth ì ei olwg ar y byd, a 
myned drwy yr afon, ““mae yn dawel iawn 
oddi mewn.” Ond er holl ragoriaethau 
dyn da hwn, ar foreu dydd Gwener, Ebri 
16, 1841, ehedodd ei ysbryd o'r tŷ o glai i 
breswylio gyda Christ dros byth yn y nef. 
Dydd Mawrth canlynol he Tyngwyd ei 
weddillion marwol i fynwent Llanbeblig. 

“ Hawddgar y newidiodd ei gernodion 

JI gyd yn gariad, a'r gwawd yn goron ; 

Darfu ei wylaw o dwrf ei alon, 

Darfu rhyfelu, a'r hir ofalon. 

Yn mro'r hedd mae'r awr hon—uwch ofnau, 

A'i ran yn ngoleu yr Oen a'i angylion,” 


224 


LLO 





LLOYD, EVAN, ì idog y Bedyddwyr 
Undodaidd yn y Wig a'r No NR 
Forganwg. Ganwyd ef yn mhlwyf Nefern, 
sir Benfro, yn y flwyddyn 1765. Yr oedd 
yn y militia pan diriodd y Ffrancod yn agos 
1 Abergwaun, yn 1797, ac ar farch yn un o'r 
fyddin dan Arglwydd Cawdor i gymeryd i 
fyny arfau y Ffrancod ar eu gwaith Wm rhoddi 
eu hunain ì fyny yn garcharorion. Nid oedd 
y pryd hwnw ond 32 mlwydd oed. Ymun- 
odd chrefydd yn foreu gyda'r Bedyddwyr 
yn Aberteifi, a galwyd e yn fuan 8&n yr 
eglwys i arfer eì ddawn gyoeddus. Bu 
am gryn amser yn gynorthwywr ì'r gweini- 
dog, Mr. Williams, yr hwn, y mae yn debyg, 
o wr cyfoethog ac haelionus. Dan ei 
nawdd ef y cafodd gyfleusderau a chynorth- 
wy amgenach na'r cyffredin yn ei amgylch- 
iadau ef, tuag at ei gynorthwyo i waith y 
weinidogaeth, ac yn neillduol o ran darllen 
llyfrau, fel y gallai farnu drosto ei hunan. 
Parhaodd ynddo yr awydd i ddarllen a'r ym- 
drech i ddysgu, gan gynyddu yn hytrach na 
lleihau hyd at ddiwedd ei oes. Diwedd 
ganrif ddiweddaf a dechren. yr un bresenol, 
c) ystorm o'r newydd yn ngwersyll 
Bedyddwyr yn nghylch athrawiaeth y iny 
dod a'r Iawn, gyda B. Phillips, Salem; W. 
Richards, o Lynn, ac ereill a lyncasant yr 


dei fod yntau 


wyd yn mhen ychydi 
odd ei ddystewi yno. Y 


meddwl cryfach na'r cyffredin. Yr oedd 
yn cadw ei feddwl yn agored i oleuni newydd 
yd eì farwolaeth, yr oedd yn bregethwr 
cymeradwy ac yn barchus gan bawb yn ei 
gymydogaeth. Terfynodd ei yrfa ddaearol 
rphenaf 30ain, yn 83 mlwydd oed, ar ol 
bod yn llafurio dros 60 mlynedd yn y weini- 
do ” au oedd ei amgylchiadau yn y 
yd yn gyfyng pan y collodd yr ychydi 

gyflog a gawsai Ffynon Henry, y aw 
gand O ar y pryd wraig a phlantì ofalu am 
ynt. Yn yr amgylchiad hwn derbyniodd 
lythyr oddiwrth ysgrifenydd y gymdeithas 
yn Llundain, yr hon sydd yn estyn cy- 
northwy i weinidogion ìsel eu ham ich- 
iadau. Yr oedd ymddygiad Mr, E. Lloyd, 
ar yr amgylchiad hwn yn ganmoladwy iawn. 
Nid oedd y gymdeithas hono yn cynorthwyo 
Pu ond y an ini 2 law nodent y Bed- 
wyr neillduol gy lwg ar y Drindod, 
&o. Yr oedd ei amgylchiadau cyfyng yn 


 —— Lo adu TR ME. gu GU —— ba anig a GA ——————— —u———— ur ———' 





gryn demtasiwn iddo Osod ei law wrth y 
gyffes er cael cynorthwy, ond efe a wrthod- 
odd roddi ai law wrth, es nad godd yn 
u wybodol ddyweyd ei yn ei 
Cau” ŷ hyn yr oedd yn esiampl i lawer 
Fw efelychu yD yr Eglwys Sefy 
gystal â'r gwahanol Ymneillduwyr. 
LLOYD, JENKIN, A.OC., fab hynaf 
ac etifedd David Lloyd, Yswain, o Fairdref 
Fawr, mhlwyf Llandysul, gir Aberteifi. 
Yr oodd yn un o'r cymerad yn y 
weithred er lledaenu yr efengyl. dywed 
Meyrick ei fod yn gaplan i Oliver Cromwell. 
Yr oedd yn weini eì eglwys blwyfol, ac 
bregethwr teithiol, dros ysbaid y rhwng- 
deyrnasiad. Nid yw amser ei farwolaeth yn 
wybodusini; ond galwyd ef i'w orphwysfa 
ryw bryd cyn ystorm dydd Bartholomew, 
1662. Yn y flwyddyn 1658, cyoeddodd gyf- 
rol fechan yn Seisneg, dan yr enw “'Christ's 
Valediction, or Sacred observations on the 
last worde of our Saviour delivered on the 
as.” Dyna yr unig waith, debygem, a 
ysgrifenodd efe erioed. Y mae'r dull Llyfn 
a naturiol yn mha un ei ysgrifenwyd, 
yr egluriadau tarawiadol, o ba rai y mae 
yn orlawn o dân efengylaidd, a'r eneiniad 
eantaidd a_dreiddia drwyddo, yn profi yn 
eglur fod yn rhaid bod yr awdwr yn weinidog 


galluog a chymwys yr efengyl. 

LLOYD, THOMAS, YSW., oedd fab i'r 
diweddar filwriad Lloyd, Bronwydd. Yr 
oedd yn foneddwr a gerid yn fawr yn ei gy 
mydogaeth. Efe oedd tad y presenol yr 
Thomas Lloyd, A.S. dros sir A ifi. Yr 

dd, ac yn barchus 


oedd yn bleidiol ìawn ì 
e bobl dduwiol o ba en bynag 
dd i gangen y Feibl Gym- 


mawr alar i'r ydo th, ac er colled dir- 
fawr ì laweroedd. “ 

LLOYD, DAVID, Brynllefrith, oedd wei- 
nidog yn Llwynrhydowen, sir Aberteifi. Yr 
oedd yn nai fab brawd i Mr. D. Lloyd, 


Llwynrhydowen, ac yn dadcu i'r Parch. Dr. 
Lloyd, athraw coleg ce din. Yr hanes 


taf a gawsom am D. Lloyd yw, ei fod 
yn yr ysgol ramadegol a gadwai y Parch. 
Samuel 'Thomas, gweinidog eglwys Heol 
Awst, Caerfyrddin. Enwai . Thomas 
, gweinid y Anni ynwyr yn Hen- 
js Lloyd, wynrhydowon, fel un 
mn y flwyddyn 1743. Nid 
sg iddo fod yn yr athrofa a gynelid 
ar y pryd. yn Hwlffordd. Yr oedd dydd 
yn cael ei ied yn ddyn d ig âc enw- 
og; ond fel amryw o'i yr oedd yn 
Arminiad pro ig; a chyn an farwolaeth 
yr yn Ariad. Ŷn y flwyddyn 1745, yr 
ylym yn cael eì urddiad yn weinidog yn 
wynrhydowen. Byddai iaid a'r 
Arminiaid yn eu gi mewn 
trwy .yr hyd y flwyddyn 1772, 


o'i 


cariad | chwech o 


pr d y daeth Mr. Lloyd, Brynllefrith, i'r 
ilgwyn, yn gynorthwywr i'r Parch. Timothy 
Lloyd. pryd byn wedi cofleidio tgwyddorion 
oyd y p n wedi cofleidio rion 
Ariaeth, OS nad oedd wedi myned yn' mhell- 
ach. Parodd hyn derfysg nid bychan yn yr 
eglwys. Ymresymodd Mr. Davies, y gwei- 
nìdog, a'r terfysgwyr, ac addawodd na byddai 
i Mr. Lloyd l eì alw yno drachefn; yr 
hyn a dawelodd y cynwrf am ychydig. Ond 
yr oedd yno foneddwr o gyfoeth a dylanwad 
mawr yn yr eglwys, ac yn berthynas i Mr. 
Lloyd, yr hwn ni chytuna: i'w gau allan rhag 
dyfod yno i bregethu, ond yn hytrach anog- 
d ef ì ddyfod yno ar Sabbath cymundeb yr 
eglwys. ryd hwnw trodd 650 o aelodau 
n o'r eglwys ar unwaith, sef y rhai nad 
oeddynt yn cydweled a'r golygiadau newydd- 
ion oedd yn ymdaenu trwy yr eglwysi Tfen- 
aduriaethol. Y rhai hyn oedd dechreuad yr 
eglwys Annibynol a gyferfydd yn Ebeneser, 


1m llewyrchus hyd heddyw. Yr oedd 
. Lloyd hefyd mn fardd da. Cyoeddodd 
J. Ross, Oaerfyrddin, lyfr o'i waith, y 


fwyddyn 1785, dan yr enw, “' Gwaith - 
dyddol y diweddar Dafydd Llwyd, gweinidog 
eglwys Llwynrhydowen, yn sir Aberteifi. 
Dywedir iddo gyfansoddi englyn yn yr iaith 

cyn ei fod yn 18 mlwy d oed ; a ganlyn 
sydd rydd gyfieithad o hono :— 

““ Duw y duwiau ! mawr pob mawredd, 

Arwain di fi hyd y diwedd ; 

A rho imi rodd pob rhoddion, 

Nerth i farw'n dda fy nghalon.” 
YXsgrifenai farddoniaeth lithrig yn Lladin 
hefyd. Ceir llawer o'i farddoniaeth yn ar- 
graffedig yn "Mlodau Dyfed,” gan I. ab Hy- 
wel. Bu yn ddisymwth, Chwef. 4, 1779, 
wedi bod yn gweinidogaethu yn Llwynrhyd- 
owen a Phenrhiw rhwng 36 a 37 oflynyddau ; 
22 yn Ngalltplaca; a9 yn y Ciliau. Dywedir 
y clywid ei lais weithiau lawn filldir o ffordd 
pen fyddai yn pregethu. Am nad oedd tir 
claddu yn perthyn ir eglwys hono, aed a'r 
corff i addoldy cyfagos, lle. pregethodd 
Parch. D. Jones, t, ar yr awgylchiad, 
oddiwrth Act. xx. 32, 83. Yna cychwynwyd 
a'r corff, a chladdwyd ef yn mynwent eglwys 
Llanwenog. 

LLOYD, THOMAS, Abergele, gweinidog 
gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. Ganed ef yn 
mhlwyf Gyffylliog, sir Dinbych, mewn fferm- 
dy a elwid y pryd hyny Plas Meredydd. 

ty sydd yn sefyll ar fron lechweddog, 
ychydig oddiar y dreflan, a'i wyneb at godiad 

. Ganed ef yn y flwyddyn 1776... Enw 
ei dad oedd John Llwyd, saer wrth ei gelf- 
yddyd, ac un o'r rhai a elwid y pryd hyny 
4“ Beiri Talyllyn.” Enw ei fam oedd Ann, 
merch i un John Edwards, Bryn Llanarth, 
yn mhlwyf Llanrhaiadr, n Olwyd. Yr 
oedd hi yn chwaer i dad Mr, Edward Jones, 
Maesyplwm. Felly yr oedd Thomas Lloyd 
a'r l o Peesyplwm yn gefnderwyr. 
Lloyd yn y fferm a nodwyd. Bu dynt 

oy erm an . Bu iddyn 
Blant, y ped d o bea rai oedd 
Eglwyswyr oeddynt ei rieni, pe 


yn 
Thomas. 


LLO 


— - » >n 


buasent yn rhywbeth ; a chadwent drem gil- 
wgus ar Ymneillduwyr. Y pryd hyny yr 
oedd gorchestion & champiau annuwiol 
yn codi dyn i sylw, ac yn ei enwogi; y rhai 
erbyn hyn, pan y mae wedi dyfod yn ddydd 
mor oleu, a gyfrifir yn ddarostyngiad. Am 
Thomas, cawn ei fod pan yn fachgen, yn un 
heinyf, bywiog, chwareus, ac agos bob am- 
8er yn bencadben ei gyfoedion yn eu chwa- 
reuon. Yr oedd ei law ddeau yn anafus o'i 
enedigaeth, nìd oedd iddi ond bys bach a 
bawd; ac o herwydd hyny yr oedd ei law yn 
fechan. Byddid rywfodd er hyny yn edrych 
ar yr anaf hwnw yn rhywbeth a ychwanegai 
at ei foneddigeiddrwydd. Gwisgai am dani 
faneg ddu, wedi ei eud gymwys; & 
byddai ei ymddygiad gyda'r llaw yn fonedd- 
igaidd hynod, yn enwedig in yr areithfa. 
rwy ei fod fel hyn yn analluog i ymaflyd 
yn ngalwedigaeth ei dad, nac unrhyw alwed- 
igaeth arall & ofynai ddwy law i weithio, & 
bod ei rieni yn lled gysurus o ran eu ham- 
lchiadau bydol, penderfynasant roddi dysg 
ìddo yn yr ysgolion goreu oedd i'w cael y 
pryd yny ; feddwl ei gymwyso ì drin y 
raith wladol, neu'r efengyl, mewn cysyllt- 
iad a'r Eglwys Esgobaethol. Bu am ryw 
sbaid yn Llanrhaiadr, dan ofal athrawol yr 
yglod John Jeffreys, gwr y gwyr cantorion 
yn dda am ei enw, aint a'i fod yn 
awdwr llawer o dônau,'y rhai ydynt arferedig 
yn yr eglwysi plwyfol hyd heddyw. Am ryw 
ysbaid wedi hyny bu yn Ninbych, gydag un 
o'r enw Minshull; ac ar ol hyny yn yr Ys- 
gol Fawr, yn Rhuthyn; yr hon sydd ysgol 
o radd uchel, mewn cysylltiad ag Eglwys 
Loegr, ac amryw o bryd i bryd yn cael eu 
on o honi i'r prif athrofâu. Yr ydym 
yp credu mai yn Ruthyn y bu ddiweddaf. 
mae lle i feddwl fod yr Ysbryd Glan yn 
cynyrchu tueddiadau yn ei feddwl, ac awydd- 
fryd at bethau crefyddol yn lled fore, a hyny 
yD nghanol anfanteision lawer. Dywedai 
en wr, i'r hwn y byddai Thomas Lloyd yn 
gofyn hanes amser moddion gras, ei fod ef 
o'r farn ei fod yn cael blas ar wrandaw pre- 
pethau pan yn dair ar ddeg oed. Ap 
deallom mai dianc y byddai i'r moddion, a 
d myned i oedfaon wedi tynu ffonodiau ei 
dad arno lawer gwaith, a'i orfodi i sofyll allan 
lawer noswaith, nis gallwn lai na chredu 
fystiolaeth yr hen wr o Gyffylliog am dano. 
th bynag oedd amcan ei rieni yn ei gylch, 
gogwy dwyd ei feddwl ef at w ysgol; a 
ybir mai yn Llansantsior, gerllaw Aber- 
gele, y dechreuodd ar y gorchwyl. Aeth yno 
yn y flwyddyn 1794, pan yn 18 mlwydd oed; 
ac mewn ystafell groes, mewn cysylltiad a 
hen dy bychan a elwid High Gate, neu High 
Garth, yr agorodd ei athrofa fechan. Daeth 
yr ysgol ì sylw yn fuan, oblegyd cawn ar 
ddeall, fod plant y rhaim cyfrifol yn 
fro hono ynddi. Nid hir y bu yr ysgol yn 
igh Gate cyn i'r lle fyned yn rhy fychan 
iddi. Er cyfarfod a'r anfantais hono, ym. 
engys i am wyr us p 
feddwl am adeiladu ysgoldy ya 
mewn cysylltiad ag eglwys y plwyf. Felly 





226 


LLO 


wc — — 


codwyd ldy y tu gogleddol iddi, y fan 
lle “mae beddfaen YArg wydd Dinorben a'i 
deulu. Adeiladwyd yr ysgoldy trwy roddion 
wirfoddol, a rhoddodd Mr. Hughes, tad y 
iweddar Arglwydd Dinorben, £10 tuag at 
ydraul. Bu Mr. Lloyd yno hyd A amser 
y flwyddyn 1799; canys yn Mehefin y 
wyddyn hono y ceir v cofnodion cyntaf ar 
ei lyfrau yn Abergele. Yr ydym yn cael fod 
149 wedi eu cofresn ar ei lyfrau yn yr ysbaid 
disis yn Llansanteior. Yn awr deuwn at ei 
nes foesol a chrefyddol. Enw YE oedd 
yn byw yn High Gate oedd Ro Parry, 
gwr oedranus a chrefyddoliawn. Gyda hwn 
y, lletyai Mr. Lloyd tra bu yr ysgol yn High 
ate, ac am ychydig wedi symu: R ysgol i'r 
eglwys. Diau i gymdeithas Robert Parry 
fod yn un moddion arbenig, a'r moddion 
cyntaf feallai, i gysylltu ei feddwl wrth wran- 
do pre ethau; a diameu hefyd y byddai yr 
ymddyddanion yn troi cryn lawer ar y pre- 
gethau ar ol eu gwrardo. 


Ceir hef d eì fod 
yn ddarllenwr mawr y cyfn wnw o'i 
oes. Darllen y byddai hyd 





yn nod gyrth 
fwyta ei brydiau ymborth, a dyma'r y 
difyrai ei foldwl. 'Nid ydym yn cael ei fod 
wedi ymgysylltu â chrefydd am ddwy fly- 
nodd ar o Mldo fyned | Lansantaior. aNid 
8 ryd na pha y 
ado benderfynu dyfod at grefydd. Modd 
bynag, gallwn gasglu ei bod yn wasgfa drom, 
ac yn ergyd llym a dwys iawn, ar amryw 
ifon. Yn un peth, yr oedd ef yn un araf, 
pwyllog, lled gryî ei feddwl, hwyrfrydig yn 
ei benderfyniadau; ac nid un penchwiban, 
byrbwyll, a hawdd ei droi. Nid un oedd efe 
a lcharweinid gyda phob awel dysgeid- 
iaeth. Yr ydym yn awr yn ei ddylyn Mn 
dyfod i ymofyn am le yn nhy yr Arglwydd. 
munodd â chrefydd mewn modd gweledi 
yn y B , ty bychan ar fin y fford 
rhwng Abergele a'r Betws. Yr oedd addoldy 
bychan ar y pryd yn Abergele, a phregethu 
yn ardal Penbrynllwyni, islaw Llansantsior, 
ac yn Nghefn Meiriadog; ond yn y Bryn- 
gwyn y cynelid y cyfarfodydd eglwysig, er 
mantais i'r ychydig frodyr o'r Betws, Llan- 
elian, a Llysfaen i ddyfod yn nghyd. Yn yr 
un lle y daeth yr hen bregethwr hygof Thos. 
Edwards, Le'rpwl, i'r gymdeithas grefyddol 
ag y daeth Mr. Lloyd. _ Dyme fan ffurfiad 
aelodaeth eglwysig Mr. Lloyd; ac o hyn 
allan yr ydym yn ei l yn dra gwahanol. 
Aeth y son n fod 'T. Lloyd wedi myned 
at Garadocs y Bryn Aeth y gair o 
hyn i glustiau yr offeiriad a blaenaf 
plwyf; ac hefyd i glustiau Mr. Hughes, 
Kinmel, yr hwn oedd hefyd yn wr eglwysig, 
ac yn dra anffafriol i'r bobl a elwid Caradocs. 
Deallodd Lloyd yn lled fuan fod cymylau yn 


gasglu yn eia lch, ac mai ofer fuasai 
Mdo ddysgwyl hir Welwch yn Llansantsior. 
Ond yr oedd yr Arglwydd yn da ar 


er hyny, ac ymwared yn codi o le arall, 
sodd yn Llansantsior flwyddyn neu ychy- 

di ychwaneg ar ol hyny. byn hyn yr 
ganddo gyfeillion newydd, er ìddo trwy 

uno a chrefydd golli yr hen gyfeillion. Un 





LLO 


227 


LLO 








a fu iddo yn gyfaill oedd un John Hughes, 
Penybryn, Abergele, yr hwn oedd wr cref- 
yddol a pharchus. Un arall oedd John Jones, 
o'r Nant. Tueddwyd rhai o Ruabon, Llan- 
elwy, ac ardal Cefn Meiriadog, i fod yn ofalus 
am dano, ac yn ffyddlon iddo. Felly hefyd 
y bu y swyddogion eglwysig cartrefol; yr 
oedd ou gofal yn fawr am yr ysgolfeistr ieu- 
anc oedd newydd ddyfod at ydd. Gellir 
casglu fod ei gynydd mewn crefydd yn ddi- 
rodres, dystaw, a sylweddol. Yr oedd yn 
ddarllenwr mawr ar y Boibl, ac yn weddïwr 
dyfal yn y dirgel. Cawn iddo symud o Lan- 
gantsior ì Abergele yn y flwyddyn 1799; gan 
mai ar yr 16 o Fehefin y ílwyddyn hono y 
dyddiodd ddechreu chwarter cyntaf ei ysgol 
yno. Y mae yn fwy na thebyg mai yr achos 
ìddo symud o Lansantsior oedd yr anghysur- 
on a'r erledigaethau a'i cyfarfu o herwydd 
uno â'r Trefnyddion Calfinaidd. Wedi ei 
Fmned i Abergele, cafwyd prawf ei fod wedi 
ei adblanu mewn lle cymwys i'w elfen. Yr 
oedd yn ei le, ac agwedd gwr yn eì le oodd 
arno tra y bu byw. _ Er nad oes genym sicr- 
wydd bryd y dechreuodd ar ei dymor 
einidogaethol y mae genym le i gasglu ei 
fod wedi u pregethu cyn iddo symud o 
Lensantsior, ac mai fel pregethwr ac ysgol- 
feistr y symudodd i Abergele. Cawn ddydd- 
iad rhai o'i bregethau yn y flwyddyn 1801, 
a'r rhai hyny y fath, nas gellir barnu mai 
llafur pregethwrol y flwyddyn gyntaf ydynt. 
Heblaw hyny, mewn taith Sabbathol yn 
Llanelwy, Cefn Meiriadog, a Brynll ì, y 
pregethodd y diweddar Barch. R. Roberts, 
gynt o Lanelwy, y tro cyntaf erioed, a hyn 
ar gais Mr. Lloyd. Wrth gyferbynu y nai 
beth. a r llail, gallwn, farnu iddo ddechreu 
re, u yn ar y flwyddyn 1799, os n 
r fiw ddyn flaenorol, Gan na theithiodd ond 
ì ar hyd ei sir ei hun am y pum mly- 
ned ri hugain olaf o'i oes, tybia llawer mai 
cartrefol iawn a fu trwy ei fywyd, yr hyn 
sydd gamgymeriad pwymg. _ Yn y flwyddyn 
1809 y cawn y cofnodiad cyntaf o'i lafur. 
Ceir eî y flwyddyn hono vn sir Drefaldwyn, 
yn nghymdeithasfa y Bala, ac yn sir Gaer- 
narfon, ar adegau gwyliau yr ysgol. Dy- 
wedai yn ei ddyddlyfr y flwyddyn hono, ei 
fod wedi progethu 208 o weithiau, wedi 
gwrando 104 o bregethau, a bod mewn 63 
o gymdeithasau neillduol. Wrth olrhain ei 
hanes hyd y flwyddyn 1820, cawn ef wedi 
bod deirgwaith trwy siroedd Caernarfon, 
Meirionydd, a Mon. Bu trwy sir Aberteifi 
1813; yn Llandrindod yn 1814; ac yn 
Lo'rpwl yn 1816. Yn y flwyddyn 1819, 
neillduwyd ef i holl waith y weinidogaeth yn 
un o bump, fef Parchedigion James 
Hughes, Lleyn; William Roberts, Olynog ; 
H. alchmai; ac Owen Jones, Gelli. Gwr 
diwyd oedd Lloyd mewn darllen, myfyrdod, 
agweddi. Mae lluoso dd ei bregethau, 
manylrwydd y cyfeiriadau ynddynt, a'r def- 
nyddiad priodol a wneid ganddo o'r ysgry- 
thyrau, yn brofion iddo fod yn ddiwyd.  Go- 
i am yr achos yn ei holl ranau. Yr oedd 
yn gydwybodol mewn cydweithio a'i frodyr 


— - cw 





yn y sir, ac yn y cymdeithasfaoedd; er nad 
oedd yn gallu eu dylyn yn gyson. ŶXr oedd 
yn wr llafurus iawn gyda'r ysgol Sabbathol, 
ac yn weithiwr difefl o'i t, aid. Byddai yn 
fanwl iawn yn TL yie odydd eglwysig, & 
thyner wrth y rhai gweiniaid yn Seion; ac 
os byddai achos ceryddu, nid mynych y. coid 
neb ìi wneud hyny yn llymach nag ef. Trw 
ei fod yn ymgadw mor rhwym gyda'r ysgol, 
yn llafurio cymaint oddeutu cartref, a'i 
eithiau oddicartref, a hyny yn dygwydd bod 

ar yr adegau oeraf yn y gauaf, a phoethaf yn 
yr haf; aii fod yn eisted yn hwyr i ddarllen, 
magwyd ynddo yr anhwyldeb a elwir y lled- 
ewigwst yn drwm, yr hyn o'r diwedd a drodd 
yn fath o ddolur rhydd. Cawn ef yn cwyno 

herwydd hwnw yn y flwyddyn 1813; ac 
yn Hydref 1817, bu yn gorwedd am wyth- 
nosau yn glaf, ac mewn poen dirfawr; ac yn 
1820, gorfu iddo fyned dan driniaeth feddyg- 
ol. Yn y flwyddyn 1844, ymaflodd y ddat- 
aden wyllt, neu y cancr, yn ei wyneb. _ Def- 
nyddiwyd pob moddion cyraeddadwy er atal 
y drwg hwnw; ond er pob moddion trymhau 
wnae afìechyd; ac yr oedd ei boenau o 
herwydd y cancr yn fawr iawn. Ni allasai 

ì nemawr, canys gwaedai y briw yn llif 
ar yr ysgogiad lleiaf; ac nid amcanai neb ei 
demtio ì siarad o dosturi ato. I'elly nìd oos 
nym ddim o'i ddywediadau olaf, rna 

iddo ddywedyd un o ymddiriedolwyr ei 
ewyllys un bore pan yn rhoddi gofal yr 
ewyllys iddo: '' Pan oeddwn yn gorphen 
selio hwn, daeth yr hen benill hwnw i fy 
meddwl, a gallaf eì adrodd fel un cymwys i 
mi fy hun : — 

“ 'Rwy'n morio tua chartre'm Ner, 

Rhwng tonau mawr 'rwy'n byw ; 
Yn ddyn heb neges dan y ser, 
Ond )'mofyn am eì Dduw.” 


Felly yr wyffinau. Nid oes genyf bellach 
ddim î'w wneud ond dyoddef, FE dysgwyl yr 
amser y gwel yr Arglwydd yn dda roddi ìi 
mi dragywyddol waredigaeth o bob poon, a 
phechod, a phla.” Oafwyd yn ol ei ewyllys 
tun £600 ìi ddysgu plant mewn vsgol dd dd- 
iol yn Abergolo. d er na chafwyd, fel 
dywedasom, nemawr o'i ddywediadau olaf, 
yr oeld yno emau a pherlau i'w cael yn y 
dystawrwydd duwiol hwnw—aerch ar bethuu 
sydd uchod—ymarweddiad yn y nefoedd— 
edrych ar ogoniant Arglwydd— chwenychu 
gwlad nea dyfai bieu uam dani. Yr 
yddanwch yr y uync u 
gobaith cryf yn eì fynwes. Y Collai och. yne - 
rwydd yn helaethrwydd trefn gras. Lleddfai 
prydor meddwl uwch ben anwiredd pethau 
santaild, yn rhinweddau gwaed y groes. 
Ymlonyddai uwchben y gwirioneddau a bre- 
gothodd i croill, fel creigiau gobaith iddo ei 
hunan. Credai yn nghariad Duw dan ei 
gerydd, os cerydd hefyd. Yn ei boen ed- 
rychai ar boennu yr Ïesu, nes anghofio eì 
ofid. Diau fod gogoniant person Orist, rhy- 
feddodau ei gyfryngdod, trososodiad ei iawn, 
ac addasrwydd oi iachawdwriaeth anfeidrol, 
wleddoedd melus iddo. Dan y teìmlndau 
yn y bu farw Thomas Lloyd, ar y lôfed o 








LLO 





LLO 








Orphenaf, 1848, yn 72 mlwydd oed. Aeth 
adref ar ddydd Sadwrn i fwynhau Sabbath 


ì 


| 


ddol yn y nef. Claddwyd ei ran | 


farwol y dydd Mawrth 
gele, llo y tawel huna h 
archangel, pryd y o 
wr cyflawn, at fesur oedran yr hwn a 
gethodd trwy ei oes yn Geidwad ìi bechadur- 
ìaid 


LLOYD, RICHARD, gweinidog Heol 
Awst, Caerfyrddin, ydoedd ail fab y Parch. 
David Lloyd, Llwynrhydowen. Ganed ef 
yn y flwyddyn 1760. Cafodd bob mantoision 
dysgeidiaeth pan yn ìeuanc. Dewiswyd ef 

weinidog ar ” eglwys (Henadurol y pryd 
Twnw yn Heol Awst; a sefydlwyd ef yno 
tua'r flwyddyn 1784, yn lle y Parch. Ro 
Gentleman. Yr oedd R. Lloyd yn feddianol 
ar alluoedd a phoblogrwydd eidad. Yr oedd 
efe yno yn mlodau ei ddyddiau ac uchder ei 
boblogrwydd. Yn y flwyddyn 1791, efe a 
ymadawodd, ac a aeth i fod yn gydweinid 
a'r Parch. D. Davies, yn Nghastellhywe . 
Bu farw Medi 27, 1797, yn 37 mlwyedd oed. 
Ymdden mai efe a gyoeddodd weithiau 
barddonol ei dad. 

LLOYD, POSTHWUMUS, oedd frawd ieu- 
en Parch, D. Lloyd, Llwynrhydowen. 
Yr oll a wyddom am dano yw, ei fod yn 
weinido 


mn rh w ym nes” trwy ei oes. 


einidog yn 
Llundain, oedd fab i'r Parch. David Lloyd, 
Llwynrhydowen. Nid oes genym hanes 
pellach am dano, ragor na'i fod yn ddysgedig 
a pharchus. 

LOYD, JOHN, (Esnion Mon), a anwyd 
yn Mhwll y Gynau, Mon, yn y flwyddyn 
1788. Yr oedd yn hoff o lyfrau er yn ieuano, 
a'i rieni yn hoff o'u hunig fachgen; eithr 

wyd ef a'i ddwy chwaer yn ymddifaid, 

eb na thad na mam, cyn ei fod ond ychydig 
dros Ht oed. Lybiai llawer fod cynaliae 
igonol i'r plant r a'u 
hewythr, yr hwn oedd wr lled. gyfrifo mewn 
byd ac eglwys. Arferai'r ewythr wahodd 
J ohn i'w y llawn; a pherswadiai dda gymer: 
ei gyfmither a'i i fyw gy ef yn 
Mhwll'y Gynan. Merch oedd y gyfnither 
hon i'r ewythr a nodwyd. O'r diwedd caf- 
wyd gan y bachgen ysgrifenu eì enw wrth 
rol o femrwn ; ac yn fuan ar ol hyny trowyd 
bachgen a'i ddwy chwaer dros y drws, o 
herw d addo roddi ei enw wrth weithred a 
drosglwyddai y tir i'r gyfnither, i'r hyn yr 
hudwyd John gan yr ewythr. Aeth y chwi- 
orydd i wasanaethu gyda boneddigion. Cy- 
chwynodd John o Fon, a chanddo grys a 
hosanau mewn cadach yn y naill law; ffon 
n y llaw arall; isg gref a gwledig am 

o; a phum swllt yn eì logell. Aeth hyd 
Dinbych, a chyfarfyddodd a'r Dr. W. O. 
Pugh, awdwr y Geiriadur O a Seis- 
neg, yr hwn oedd berthynasiddo; a chafodd 
bum punt gen J boneddwr ig hwnw; 
yr hyn a dybiai John yn fentÂyg, o herwydd 
mai am fenf4yg arian y gofynodd. Aeth 
gyda'i arian 1 Fanceinion, a chafodd waith 
mewn cadwfa gotwm. Cadwodd ei hun yn 


oanlynol, 
d ddydd 


| 


yr ysgol nos; enillodd a chynilodd ugain 
punt, &o aeth i Lundain, gan dybied y caffai 
ì ddinas fawr hono. Wedi 


ul th 
mn Aber- | cymaed dy brif. dainae ; ymwelodd a'r Dr. W. 
wn ydawi fyny yn | a byriai yn ddyled us arno, amla galwyd 
re- , yn 


inbych; eithr hysbysodd y boneddwr 
dysgodig ef, mairhodd oeddynt. Ymrodd- 
1 ddarllen, dododd ei hun yn yr ysgol nos. 
a chwiliodd yn aflwyddianus am waith, hyd 
oni ddaeth eì ugain punt, er byw yn ìl, 
i'r isder o un darn chwe cheiniog. mi ol 
treulio boreu gwaith heb ymborth, prynodd 
werth tair ceiniog o gig eidion, oddeutu un 
o'r gloch, gan gigydd yn Fore-street; talodd 
iddo y chwechyn, & rhoes hwnw chwech a 
thair ceiniog yn newid trwy gamsyni - 
wedai wrth y cigydd iddo ei demtio, : 
fynegi ei amgylchiad ar y pryd ; cymerodd y 
Ggydd y nw einiog yn ol, a rh iddo 
di u swllt a chwe cheiniog. Ar hyny, 
dygodd y mab ieuano ei gî& ì tafarn i'w 
nio ; ao wedi bwyta, enodd newydd- 


8 
ur, & gwelai fod eisiau l feistr, 
ve a elwir “' Sir John Oaeb's School, Î, 
urch Row, Aldgate Street, London ;” ac 


heb oedi, ceisiodd foddion i ysgrifenu llyth: 
at y Dr. W. Owen Pugh; a'r canlyniad a hn 
cael yswydd! Wedi blynyddoedd, dodwyd 
yr 6 , yn ngharchar y “' King's Bench,” 
am ddyled; ymwelodd Mr. Lloyd ag ef, a 
chan dynu aur, llonaid llaw, o'i l R oyn 
rìifodd bum gini, a dododd y naill ar ol ll 
yn llaw ei ewythr; a dywedodd, «yr wyf 
yn awr yn canu'n iach a chwi, ao nid oes 
genyf fwriad i a weled & chwi mwy; bydd- 
wch wych.” bo 
swllt a 


f ndefigion ; 
ac yn eu mysg, ì ddau fab y ellington. 
Cyfansoddodd gân Seisneg i'r ddau, yr hon & 

Robert FEryr- 
Y cais cyntaf o eiddo 


Street,” a chynorthwyon Mr. John Lloyd, 
ataliwyd y trais.  Gwladwriaethwr, yn caru 
rhyddid cydwybod pleidiau crefyddol, oedd 
Mr, Lloy ; 8c O herwydd hyny, ysgrifenodd 
amryw ythyrau ar iemnes, o Miadig aU Sr 
y Pabyddion, yn eiriedig at 

Robert Peel; ac ar gai Syr Bobert, argraif. 
wyd hwynt yn llyfrynau i'w dosbarthu yn 

ith mawrion y wladwriaeth. Yr oedd 
ef yn ysgolaig campus; yn hynod berod 


mewn m , daearyddiaeth, seryddiaeth, 

Ffrancaeg, I ; Ellmynaeg, , Llla- 

din, Seisneg, a Chymraeg ; i bob math 

o ysgrifen addurniadol; ac ysgrif un o'i ys- 
on, unol a'i 


| gynllun ef, yw yr un 
Bard sydd ar bared ystafell y Oymreigydd- 
ion yn Llundain, am Elusengarwch. Yr 
oedd ef yn hoff o gyfansoddi aml i ddarn, 


LLOY 


299 


LLOY 








i ni, mai llawer 
ith y nef ar synwyr o in. 
Hedd a fyddo ar bawb a berthyn i “* Einion 
Mon,” y cyfaill a'r boneddwr nodedig a 


mwyn. Un peth da ynddo ydoedd gwrando 
yn. hytrach na siarad, am nau dysg- 
th ddynion 


ig, hyd nes deallai 
SM MM Sddai Geir Eyey, 


ddinas i wr ieuanc o Gymru; ond pan mewn 
cyfeillach, dechreu hwnw ddadleu ar 
bwno yn y gyfraith gyda boneddwr, hyd nes 
iddo gael ei ffordd ìddo eì hun; ei 


nis 
gwybu, hyd nes dyfod allan gyda ni o'r 
neilldu, mai dadlu yr oedd gyda r. Temple, 
Bar-gyfreithiwr enwog, a berthynai y pryd 
hyny i gylchdaith Caerlleon Gawr. Ond 


agorodd yr amgylchiad y ffordd i'r gwr 
ieuanc gael swydd enillfawr, trwy ì ““ Einion 
Mon ei gofyn gan gyfreithiwr nodedig. A 
chan obeithio y llesolir rhyw rai, adroddwn 
a y cyngor a roddodd “' Einion Mon” i'r 
gen ar y pryd; sef, “ De always more 
anxious to bo taught, than to teach others, 
when in public company.” Byddwch fwy 
awyddus bob amser i gael eich dysgu, nag ìi 
dd ereill, pan mewn cyfeillach gyoeddus. 
OYD, MORGAN, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Wrecsam, oedd bregethwr en- 
wog, ac awdwr Oymreig goreu perthynol i'r 
oes oedd efe yn byw ynddi. Ganwyd ef yn 
y flwyddyn 1619, mewn lle a elwir Cynfal, 
diwyl Maentwrog, gir Feirionydd. rnir 
eì fod yn agos berthynas, tebygol yn wyr, 
ì'r enwog fardd Hug Lloyd, o Gynfal, ac 
ìddo ei ddychwelyd o weinidogaeth 
Mr, Walter Cradock, yn Wrecsam, yn y 
flwyddyn 1635. Yr oedd yn ddyn o alluoedd 
dyliol rhagorach ne'r cy ì 
ysgolaig coethedig, ond nid yw 
e y derbyniodd ei addysgiaeth. 
hefyd yn brydydd ac yn ysgrif enydd da, 
Megys llawer o'i frodyr anghydffurfiol 
oedd yn ffoadur yn Lloegr yn ystod y rhyfel 
cartrefol. Mewn llythyr annyddiedig at ei 
fam a ysgrifenodd o Gaerloyw, yr ydym yn 
cael ei fod ef a'i gyfeillion wedi bod yn agor- 
edi beryglon mawrion; ond amlyga efe ei 
obaith Am y llythyr hwnw, y byddai i Rag- 
luniaeth yn fuan agor y ffordd iddynt ddy- 
chwelyd ì Gymru. Yr oedd M. Lloyd yn 
un o'r cymeradwywyr yn y weithred er lled- 
aeniad yr efengyl yn Nghymru. Er ei fod 
yn weinidog sefydlog i'r eglwys yn Ngwrec- 
gam, eto gwnaeth lawer taith bregethwrol 
ol ranau o'r Dywysogaeth, yn 
neillduol y siroedd ygogleddol. Y mae tra- 
YF IIÍ.— RHAN V. 


ddodiad iddo ymweled ynaml a thref Pwllheli, 
1 bregethu yno ar ddyddiau marohnad, a'i 


fod yn arfer cerdded drwy.y farchnad a'i 
ddwylaw ar ei gefn, a'r Beib un o hon- 
ynt, ao y byddai y bobl cilio o'i ffordd 


rhag ei ofn, fel pe buasai oerbyd a meirch 
yn carlamu trwy yrheol. Bu r rhagor- 
ol hwn farw ar y 3ydd o Fehefin, 1669, a 
chladdwyd ef yn Ngwrecsam. Gan ei fod 
wedi cael ei alw i'w orphwysfa cyn yr adfer- 
ìad, efea ddiangodd rhag yr ystormydd ag 
yr acth ei frodyr a fuont byw ar ei ol ef 
wyddynt; ond dengys ; ffaith ganlynol y 
driniaeth fuasai iddo gael pe buasai yn fyw. 
Un o'i gydoesolion a ddywed, “' Hyffordd- 
dfi gan dyst credadwy, a_breswyliai yn 
reosam y pryd hwnw, i fllwr, yr hwn 
mewn cyn deiriogrwydd a llid mawr, a dry- 
wanodd ei gleddyf can belled ìi lawr ag y 
medrai ì fedd Mr. Morgan Lloyd, syrthio 
glaf, ao iddo mewn byr amser farw.” Yl 
awdwr, nid oedd Mor, Lloyd yn ail ìi neb 
ymn Nghymru; bydd : burdeb ei ddullwedd, 
yfnder a mawredd ei ddrychfeddyliau, yn 
nghyd a'r athrylith nodedig a amlygodd yn 
ei holl gyfansoddiadau, sicrhau darllen- 
wyr i'w weithiau cyhyd ag y bydd y iaith 
Gymreig yn cael ei deall. Yr oedd' ar rai 
prydiau yn hoff o lefaru mewn iaith dra 
ffugurol ao aneglur; ond gydag eithriadau o 


rai o ym n yma a thraw byddai ei 
ysgrifeniadau yn Wŵn o eiriadau 
mwyaf eglur ac anwrthwynebadwy at ddeall- 


dwriaeth a chydwybod ei ddarllenwyr. Er 
ei aneglurder yr oedd yn eithaf uniongred; 
o'r hyn lleiaf nis gall neb brofi i'r - 
wyneb. Yroedd yn ddyn o feddwl dwfn a 
gwybodaeth helaeth, a braidd yn oni i 
serddewiniaeth, ac y gallai dywedyd 
pethau i ddyfod ; oymerai pelbiau 6 weithiau 
y rhagddywedai, fel y nodir un ffaith 

am fostiniog pregethai un tro yn - 
tref, ac yr oedd yno ddyn ieuano lwy af- 
reolus na'r cyffredin, fel y t odd. sylw y 
pregethwr, a dywedodd wrtho mai efe o 
wb oedd yn bresenol ddylasai fod y sobraf, 
oblegyd mai ei gorff ef fyddai y blaenaf a 
gludid i'r fynwent hono, ac felly y bu. Pre- 
gethai dro arall yn Machynlleth; yr oedd y 
bl yn lled gynhyrfus, a phlant dringo 

y coed gerllaw ìddo. Dywedodd y byddai y'r 
efengyl adael y dref hono am hir amser 
cyn y byddai i'r plant crybwylledig ddyfod i 
oedran gwyr; ac felly y bu, ni phregethwyd 
yr efengyl yno yn eì phurdeb am amser 
maith. Dywedir eì fod wedi a u yn 
lled eglur, ond yn ddamegol, am y diwygiad 
mawr a ddechreuodd yn America, ac a fu yn 
yr Alban, Lloegr, a Ohymru, yn y rhan 
gyntaf o'r ddeunawfed ganrif; a golygai efe 
y byddai y milflwyddiant yn canlyn wnw 
yn unio ol. Dywedir fod rhyw drym- 
der neillduol ar ysbryd Mr. Vavassor Powell 
y nos y bu Mr. Lloyd farw, ac iddo waeddi 
allan, fod rhyw seren ddysglaer wedi iO 
dan gwmwl nyd hwnw, ac nad efo 
yn meddwl nad Morgan Lloyd, o Wyn- 
edd, ydoedd ; a throdd y gair allan mai tua'r 

E 








LLOY 380 LLOŶ 
amser hwnw y bu efe farw. oeddodd Mr ch ei gof, ac aeddfedrwydd boreu 
Lloyd amryw lyfrau o: , Thai o'i | eì alluoedd. Nedd ond deugain mlwydd 
diad ei hun, ao ereill wedi eu cyf- | oed fu farw. Yr oedd yn anarferol o 


ieithu o'r Seisneg. Yn mhlith y rhai a gy- 
fansoddodd ef eì han ? mae “Llyfr y i'r 
Aderyn,” yr hwn a dderbyniodd gymerad- 
wyaeth mawr; y mae wedi ei wneud mewn 
ffordd o ymddyddan rhwng yr eryr, y gol- 
omen, a'r gigfran—y blaenaf, yn arwyddo 
Cromwell; yr ail, y Cristionogion duwiol; 
a'r trydydd, yr Erldwyr C wn. Ll 
arall o'i eiddo ydoedd, “' Dirgelwch i rai i'w 
ddeall, ac i ereill i'w watwar.” Un arall a 
gyraeddodd gryn enwo d, oedd '<Oy- 
rwyddyd i'r Oymry.” *“ Yr Ymroddiad,” 
oedd lyfr arall. “ Gwaedd yn Ngh yn 
ngwyneb cydwybod,” oedd un arall; ao un 
arall a elwir, “ Y Lleferydd anfarwol.” Y 
mae Mr. Baxter yn eì ““ Catholic Communion 
Doubly Defended,” tudal. 39, son am 
waith Seisneg gan Mr. Lloyd, a elwid, “ A 
Dialogue between Martha and Lazarus about 
ddodd ìi ni ei weled 


Record.” az mae hefyd ddau o'i lythyrau 
wedi eu dyogelu mhlith ysgrifeniadau 
Baxter, y eBodoroas-street Library.” Pe 
buasai Meistriaid W. Caradock, V. Powell, 


aethant drwy gyoeddi gweithiau Seisneg. 
Ym Mr Lloyd breswylio yn 
dros holl amser y werinlywod- 
raeth; ond nid ydym wedi cael allan pa un 
ai efe oedd y gweinidog plwyfol, neu ynte 
weinidog yr eglwys gynullei l ag oedd efe 
wedi ffurfio yno. _ Yr oedd ei waith o fod yn 
gymoradwywr o dan weithred er lledaenu yr 
efengyl yn Nghymru, yn ein harwain i 


ganlyn am eì gymeriad: “ Yr oedd 
organ 


tr i'w hyawdledd Seisnig. Yr oedd efe 
yn hynod am rymusrwydd eì ddychymyg, a 


pan 
ran eì ryddfrydedd, yr hyn oedd yn gyffred- 
inol; ac nid oedd yn gyfyngedig i unrhyw 
bleidiau, non enwadau. cw aan dd dd 
ei , diwydrwydd ei , ei - 
d diin, ysbrydoli pob peth, ae am ym- 
ofyniad diduedd a diragfarn ar ol gwirion- 
nedd; nodedig hefyd idd- 

dd, ei larieidd-dra, ei amynedd mawr, 
a'i haelioni parhaus i'r tlawd, yr hyn fel 
haula d i ar ; 
Yr oedd efe 


a hynaws, trwy yr hyn y creaì sobrwydd 
mheb cymdeithas y deuai iddi, ac a am y 
fawredd nodedig ac anarferol yr hyn a wisgai 
yn yr areithfa, yr hyn nad oedd annatunol 
â choegaidd,'ond naturiol, ao eto yn dra nef- 
olaidd ac ysbrydol; mewn gair nid oedd dim 
da co in ynddo ef, ond yr oll mewn 
ffordd o ragoroldeb. Y fath wr oedd Mr. 
Morgan Lloyd; ac y mae yn sior nad allai y 
fath un fod yn ddyn mor beryglus ag y mae 
Mr. Baxter yn et osod allan; na, yr oedd 
mewn llawer fordd yn ddefnyddiol i'r byd, 
ond ni wnaeth erioed ei ddrygu na'i golledu 
oddieithr mewn un h, eny ynn hdii- 
y, sef ei yn rhy gynar. (Baz- 
ter MSS., vol. ì.no. 15; Bazter's Deed, pp. 
11,12; Dr. Rees Non. Con. 123—127.) 
LLOYD, GRUFFYDD, ab Goronwy 
Gethin, ydoedd fardd yn blodeuo o 1390 ìi 
1420. wir rhai o'i gyfansoddiadau mewn 


llawysgrif. 

LLOYD, GRUFFYDD, ab Graffydd ab 
Ifan ab Einion, ydoedd fardd yn blodeuo 
rhwng 1470 a 1600. 

LLOYD, GRUFFYDD, ab Ifan, ydoedd 


fardd yn blodeuo o 1600 ìi 1530. rhai 

o'i weithiau ar gael mewn lla ifau. 
LLOYD, (neu LLWYD) » ydoedd 

fardd o fri, Cynfael, pl Ffes- 


byw yn 

Hniog, Meiriony d. Yroedd yn dal swydd- 
ogaeth yn y fyddin, a gwasanaethodd dros 
amryw flynyddau ar y Oyfandir; ac wedi 
ìddo ddychwelyd i'w wlad enedigol, efea fu 
farw tua'r flwyddyn 1620, ac efe uwchlaw 
80 oed. Claddwyd ef yn Maentwrwg; a'i 
hen ill a'i gyfoeswr, Archddiacon Prys, 
rheithor y plwyf, a. gyfansoddodd englyn 
ar yr ysur, yr hwn sydd ar gael o yd.- 
Cynelir coffadwriaeth Huw Lloyd hefyd drwy 
golofn fawreddog o graig a ymddyrcha o'r 
afon Cynfael, ac a elwir “Pulput Huw 
Llwyd Cynfael.” Ystyrid ef gan y werin 

redin yn ddewin ac yn berchen galluoedd 
goruwch naturiol, a'i fod yn traddodi ei gy- 
aredd yn nosweithiol o'r pulpud hwn. Modd 
bynag, yr oedd efe. yn meddu galluoedd na- 
turiol mawrion fel bardd; ac yr oedd ei 
deithiau drwy wahanol wledydd y byd wedi 
rhoddi cyfle rhagorol iddo ystorio ei hun ag 
helaethach gwybodaeth na neb o'i gyfoeswyr. 
Mae amryw o ddarnau o'i eiddo ar gael mewn 


llawysgrifen; a'i feddargraff, ysgrifenedig 


LLOY 





ganddo ef yn y Greal. 
Blodeuai o 1640 i 1570. 


ganwg. yua; 
rnau o'i waith yn nghadw mewn 


rhai 


lla egni! au. 

LLO D, IORWERTH, bardd a flodeuai 
rhwng 1300 a_1360. 
LLOYD, LLEUCU, boneddiges o bryd- 
ferthwch mawr, yn byw yn ennant, 
Meinionydd. Yr oedd yn gariadferch anwyl 
gan Llewelyn Goch ab Meurig Hen, o'r Nan- 
nau; ond yn groes i ewyllys ei rhieni a'i 
î Ddeheubarth Cymru, dywedwyd wrihi gan 
ì Ddehe ) , wy n 
ei thad, er mw tynu eì serch oddiar eì 
cy chymh fr! 

'da c yny hi a syrthiodd ìi lawr, ac 
a fu farw yn y fan. Ei chariadfab, ar ei 
ddychweliad tua chartref, a gyfansoddodd 
alareb dra_hiraethus a serch-gynyrfiol ar ei 
hol, y gwreiddiol o'r hon sydd a'r gael mewn 
llawysgrif, a chyfieithiad o honi yn argraff- 
edig, anes Bardse, Mwewm. 9 Dy- 

” o gylch y flwyddyn 1390. 

S LLOYD, RHYS, brydydd, a elwid hefyd 
Yr Hen Fardd Llwyd o Forganwg, neu 
Rhys Llwyd ab Rhys ab Ricart, ydoedd yn 
byw yn Blaenocynllan, ac yn blodeuo rhwng 
1460 a 1500. Efe oedd tad Lewis Morganwg. 
Mae rhai o'i gyfansoddiadxu ar gael mewn 


llawysgrifau. 

LLOYD, RHYS, ab Ehys ab Rhisiart, 
ydoedd fardd rhagorol, yn byw yn Llanhar- 
ran, Morganwg. bBlodeuai rhwng 1420 a 
1460, 

a DOYD, RICHARD, yr hwn aednab dd- 

yn gyffredin wrth yr enw Ba 

Wyddfa, neu BEryri, a anwyd yn Beaumaris, 
yn 17562. Morwr oedd ei » yn trafnidio 
ar y gororau mewn llestr bychan o'i eiddo ei 
hun ; ithr ar Yd ndd y le yn sir Gaer- 
werydd, ymaflwy o yno gan y Ír 
wen, o'r hon y bu efe farw. Y dygwyddiad 
anhyfryd hwn, yn nghyd a drylliad y llestr 
wrth ddychwelyd tun chartref a daflasant y 
teulu i'r cyfyngder mwyaf. Tlodi y weddw 
oedd yn ddigon i'w hatal i roddi unrhyw 
addysg i'w mab; eithr eì awydd diorphwys 
ef a.m wybodaeth a ymddangosai mewn am- 
ryw ffyrdd; ac er gwaethaf pob anhawsder- 
au, efe a roddodd brawf yn ieuanc fod ganddo 
gyneddfau naturiol cryfion. Yn ffodus iddo 
ef, oedd ysgol m Beaumaris, wedi ei 
sefydlu gan un Mr. David Hughes, yr hwn, 
fel yntau, a aned mewn amgylchiadau isel; 
eithr wedi hyny a ddaeth yn wr mawr, ac 
yn fendith ì'w ynys enedigol. “' Yma,” ebe 
ef, yn un o'i nodau i Gayton Wake, “y 
derbyniais addysg dros naw mis; ao yr wyf 
yn cydnabod y fendith hon gyda gostyngedi 
diolchgarwch, gan iddi fod ì mi yn ffynon 
annyspyddadwy o ddedwyddwch.” Pan yn 
12 mlwydd oed, derbyniodd ei fam, gyda 
llawenydd, swydd iddo ngwasanaeth 
Henry Morgan, Ysw., o'r Henblas. Aros- 
odd yma dros amryw flynyddau, a defnyddiai 
bob mynud hamddenol ìi ddiwallu ei syched 
am ddarllen a chyraedd gwybodaeth. Yn 


231 


d argraitodig 
LLOYD, HY 5L, bardd enwog o For 





LLOY 





wastad efe a gyfodai dra boreu, a chy- 
segrai yr amser a enillai fol hyn i astudio; 
ac yr ydoedd yn hynod drwy ei holl d 
maith am ei gymedroldeb a'i gynildeb. Yn 
y flwyddyn 1780 efe a aeth i wasanaeth Mr, 

riffith, Oaer Rhun, ar lan Oonwy, fel ar- 
olygwr tiriogaeth eang a theulu. Gwei- 
nyddai hefyd fel ysgrifonydd i'w feistr, yr 
hwn oedd yr unig ynad gweithredol fnewn 
cylchdaith dra_helaeth. Arosodd gm hyd 
farwolaeth Mr, Griffith, pan y daeth yn all- 


uog, drwy ei gynilion, yn nghyda rhoddion 
bychain oddiwrth ddau y yfai, i ddychwelyd 


1 Beaumaris, a yn annibynol. Yn 1800 
efe a gyoeddodd ddarn barddonol ar borth- 
ladd Beaumaris, yr hwn a dderbyniwyd gan 


y cyoedd gyda'r arwyddion amlycaf o er- 
ad ì c sylltiodig 
orddiadau 


yn hynafiaethau gwlad ei enedigaeth ac 
achwyddiaeth (Aeraldrg) yrhyn, yn nghyda'i 
fywiogrwydd cynwypol, eì arabedd, a'i dymer 
da, a barent i'w gyfeillach fod yn hyfryd a 
boddus gan y teuluoedd uwchaf yn y dywys- 
ogaeth, yn mhalasau y rhai yr oedd efe yn 
wostwr Creesa WU. Yn 1804 efe “ gyoedd- 
oi “ n Wake,” yn n a 

lo farddoniaeth. sef“ Odes, Tales, 
nnets, Translation from the British,” &c., 

a chawsant eradwyaeth mawr yn mysg 
cyoedd. Yn 1814 efe & ymbriododd a Miss 

i gloy, merch y diweddar henadur Bingley, 

o ddinas Caerlleon Gawr, gyda'r hon y bu 
efe byw yn ddedwydd mewn annibyniaeth 
surus; ac wedi ei goroesi hi oddeutu 
euddeg mis, efe a fu farw Rhagfyr 29, 1833, 
Wn eì drigfan eì hun yn Bank-place, Caer- 
eon Gawr, ac efe yn 84 mlwydd oed. Casgl- 
wyd ei weithiau yn nghyd, ac ailgyoeddwyd 
hwynt mewn cyfrol dlos, gyda chofiant dy- 
ddorus ac ardeb o'r awdwr, Mr. Edward 
Parry, y llyfrwerthydd gwladgarol, yn 

Nghaerlleon Gawr, 8vo., 1837. 

YD, EDWABED, yr hynafiaethydd - 
enwog a'r anianydd clodfawr, ydoedd fab i 
Edward Lloyd, Ysw., o Lanforda, ger Croes- 
oswallt, ac a aned yn y flwyddyn 1660. Go- 
godwyd ef ngholeg Iesu, Rhydychain yn 
1682; & n y dangosai dueddiad cryf at 
efrydu anianeg, efe a fu mor ffodus a chael 
isgeidwadaeth yr Amgueddfa Ashmoleaidd 
dan ei lywodraeth yn 1684, yr hon swydd a 
ddaliodd hyd y flwyddyn 1690, pan y cafodd 
y swydd o benceidwad, yr hon a aothai yn 
wag ar waith ei gyfaill a'i noddwr, Dr. Platt, 
yn ei gadael. i y rhan fwyaf o'i 
amser at astudio anianeg a ieitheg Geltaidd ; 
ac y mae llawer darn o'i waith ar y pynciau 
hyny wedi eu hargraffu yn y ““ Philosophical 

ons” y pryd hwnw. Yn 16993 efe 
a gymerodd y gorchwyl o gasglu dofnyddiau 
perthynol i Gymru tuag at argraffiad newydd 





LLOY 








o '' Camden's Britannia, ” gên Gibson; ac 
1699, efe a gyoeddodd ei * Lithophylacu 
Britannici Iconographia,” o'r hwn y mae ail 
argraffiad wedi ei gyoeddi yn 1760, gan J. 
Huddesford. Yr oedd efe wedi ffurfio dyfais 
orol, digon er eglurhau yr hen ieith- 
oedd a'r hanesion deinig ; ac er ei alluogi 
i ymgymeryd â'r anturiaeth, a'i chwblhau 
yn anrhydeddus, agorwyd tanysgrifiad - 
oeddus yn 1696, ac 1 barhau am bum mly- 
nedd. Ynyc famser efe a aeth i ffwrdd i 
Gymru ; wedi hyny ymwelodd â'r Iwerddon, 
yr Alban, Cernyw, a Llydaw. COymerodd 
teithiau hyn yspaid pum mlynedd i'w cyf. 
lawni; ond efe a gynullodd gryn lawer o 
hyfforddiadau pwysig, oddiwrth lawysgrifau, 
a chofnodion ereill, gyda golwg ar bynciau 
ei ymchwiliad. Ar ol ei ddychweliad 1 Ryd- 
in yn 1701, efe a raddiwyd yn A.O. gan 
Lwyseisteddfod yn Ngorphenaf yr un flwydd- 
yn. Yr oedd efe Ri awr a'i holl egni yn 
parotoi ffrwyth ei l i'r wasg. Modd by- 
, 9 herwydd musgrellnmi yr argraffwyr, 
nid ymddangosodd yr “ Archseologica Bri- 
tanmca” cyn y flwyddyn 1707. gwaith 
canmoladwy hwn, er yn cael eì fwriadu me- 
8 y gyfrol gyntaf yn unig, ol cynllun 
belaeth yr awdwr, a gynwys ddeg o wahanol 
bynciau :—1. “ Comparative Etymology.” 2. 
“ Comparative Vocabulary of the Languages 
of Britain and Ireland.” 3. “An Armorio 
Grammar, translated out of the French.” 4. 


“An Armorio English Vocabulary.” 5. 
“ Some words omitted in Dr. Davies's Dic- 
tionarv.” 6. “'A Cornish Grammar.” 7. 
“ MSB, Britannicorum Catalogus.” 8. “A 


British Etymologioon.” 9. “' Â brief Intro- 
duction to the Irish or ancient, Deoîfiah Lan- 
guage.” 10. “ An Irish ish Dictionary, 
with a catalogue of Irish MS8.” Ei afiechyd 
cynar ac anamserol a'i lluddiodd yn ei fwriad 
ì gyoeddi cyfrol arall, yr hon oedd i gynwys 
uf exioogru hical Hi of British persons 
and places that are to be found in ancient 
reoorda.” Yn y flwyddyn , etholwyd of 


1708 
yn gymrawd o'r Gymdeithas Freninol.. Yn 


Fuag aîo, ar gyfrif ei dd - 
eidiaeth uchel, trwy ei ethol i'r swyddn o 


Ond nis cafodd efe fwynhau y swydd yn hir, 
gan iddo farw, ar o 


i Mladdfa yr melodau o, 
mai mae yr aelodau o go 
mwd uyn Md 
iaethau ig & , & gynwysent 
uwchlaw 40 cyfrol un plyg, 10 cyfrol pedwar 

lyg, ac uwchlaw 100 o rai llai eu maint. 
Oddeutu podair bl edd ar o a farwolaeth, 
c wydyr yn i'r a aoi gole 
Teen. S eithr o herwydd rhyw gweryl a faasal 
rhwng Lloyd a Gwynne, ypyl hyny yn gy- 
mrawd o goleg Iesu, ac w yny yn esgob 
Llanelwy, gwrthodwyd eu prynu. Mewn 
canlyniad gwerthwyd hwynt ì Syr Thomas 
Beabright, o Beechwood, yn Hertfordshire, 


232 








LLOY 





yn llyfrgell yr hwn yr arosasent hyd 1807, 
pan werthodd Syr John Seabright h t, ac 
mr aethant i feddiant Byr Watkyn William 

ynne, Barwnig. Yn mhen rhai blynyddau 
wedi hyny trosglwyddwyd y rhan fwyaf a 
gwerthfawrocaf o honynt i Lundain, er eu 
rhwymo; eithr yn anffodus hwy a_ddyfeth- 
wyd yno gan dân a dorodd allan yn nhy 
person oedd yn eu cadw. ì eb 
yma colledwyd y perchenog, ac amddifadwyd 
y byd o'r cwbl yn mron, o llafur di- 
wyd Edward Lloyd. Fodd bynag, d i 
1 ryw ychydig o'i lyfrau gael eu l yn 
Wynnstay 


buasent yn dangos mwy o awydd am fedd- 
ianu a hogelu yr yegrileniadau hyn yn mysg 
eu trysorau, gan fod 
lwyd yn 
dygwydd mor anfynych yn mysg ein cenedl 
nì, nac un genedl arall, Ond er cymaint o 
lod a dalwyd iddo ar ol marw, mwyaf yn y 
yd ydyw yr anghlod annileadwy i'w gyd- 
r am na buasent yn ddigon craff i gan- 
fod e1 werthfawrogrwydd yn ei fywyd, ac yn 
ddigon haelionus ì'w gynorthwyo yn ei ym- 
drechiadau; canys oni buasai ou crintach. 
rwydd gwarthus hwy, y mae yn 
buasai y byd wedi cael ychwaneg o ffrwyth 
ei lafur yn a edig. Pa fath warth i oes 
a gwlad oedd gadael y fath wr a hwn i dreulio 
ei nerth, ei iechyd, a'i amser, yn gwbl yn 
achos dysg & bodaeth, heb fawr dros 
yn nuu WYDR YDA UT 
y byd ì y o ogi llen- 
yddiaeth? Am ei weddiad fel gwr dysg. 
odig, gallasem gasglu llawer iawn o ganmol- 
ae u gan enwogion o fri; ond i gyflawni 
lle y cwbl, rhoddwn y sylwadau a ganlyn o 
eiddo Y hyglod Lewis Morris :—'* Mr. Ed- 
ward Llwyd nid ydoedd islaw i un gwr yn 
Mrydain o ran eì wybodaeth o hanesiaeth 
anianyddol, ac mewn ieithoedd yr oedd gan- 
ddo athrylith aruthrol. Nid oedd ganddo 
ddim gwybodaeth am n farddoniaeth nyna 
canys y mae genym w rai u 
o'i yaith yn y ffordd Ted oddiwrth AR 
y mae'n eglur nas gan ef yn bry 
mwy na Cioero, Wyn a fu Stalida Mdd9 
wneuthur dim defnydd o waith y beirdd, ca- 
nys nid oedd ganddo fawr archwaeth am eu 
gorchestion na'u tystiolaethau. Ond ei 
“* Archeeologia Britannica” sydd yn drysorfa 
werthfawr o'r iaith Geltaidd, ac a fuasai yn 
fwy felly oni buasai fod ganddo ormod o 
heyrn yn tan.” O ran ei nodwedd personol, 
dywedir ei fod yn hynod o siriol a chyfeill- 
gar; yn awyddus iawn i dderbyn gwybod- 
aeth, ao nid yn llai parod ìi gyfranu yr un- 
rhywiereill. Nifoddlonai ar un wybodaeth 
mau tim gd goln 
gwell; ac yn lle oymeryd hysbysrwyd!t 
am bethau trwy ddarllen yn unig, mynai, 


LLOY 


- 





oe gallai mewn un modd, | gaol eu gweled a'i 
lygaid ei hunan. I brofi mor wresog ydoedd 
ei genedlgarwch, adroddir 
am ddamwain a ddygwyddodd ni 

ei farwolaeth. r oedd y nod 


ig Dr. 
Eacheverel, ( 
Croesoswallt, 


or Selatyng gerllaw 
N Peel el feddianu gan ryw 


bryd o mawr at y Cymry, &c efe & 
yoddo aedd ddyn o'r enw Holdewgrth ar waith] 


nedl, a.h 
wnaeth; nath, aaM phen Ge YY y cy cyfansoddiad al lan | fyg 


o'r wasg, dan yr enw Msopula, Sacheverol 

a: ehiad oa wynodd gopi i Mr. Lloyd, r cyf- 
canlynol :—*“' Hwdiwch, a Lloyd, 

dyma i chwi | gân o wawd i'ch . 8c mi & 


d diwall 
cbyn H Holdsworth ; y y y Mn caa i 


i'r 
l. Yn mhen tuag oe ar ol yn, 
Bichards a ddug allan ei gan yntau, dan yr 


ragoroldeb nid bychan. «Gwnaeth Mr. Lloyd 
ral Fai diwygiadau ynddi, ac hefyd ysgrifenodd 

d ysplenydd, yn . Ond 
Tloyd cyn i'n gwaith gae ei argraffu, bu. farw Mr. 


ANY TL o herwydd ei l 
doedd, aa felly daeth yg un 
ddiach yn ei le; Mn ao ith o'r 
wasg, ac ni chlywsom ddarfod i i neb anturio 
myned & a'r ymgecraeth yn mlaen ddim yn 
ellach, _ Yr hanes cyflawnaf a mwyaf 
awdurdodedig o Mr. Edward Lloyd a 
yn “* Owen's British Remains,” 8vo, London, 
1777. Diangodd hyn rhag sylw Humphreys, 
mn H casglu ei gofiant yn y Cambrian I x- 
tarch; ac nid yw efe yn gywir ychwaith 
wr 'golwg ar amser ei enedigae 
d raì hanesion am dano yn y y New and 
Gotcral Biogra an Yy Distionary,” 8vo, 
London, 1798, vol. 9, y rhaì a yrwyl i fewn 
gan Parch. David Jones, curad Dr. Young, 


LLOYD. (LLWYD) SYR GRUFFYDD, 
gwr tra chlodfawr mewn hanesiaeth G bymreig, 
doedd fab i Rhys ab Gruffydd ab yfed 
chan. Orewyd ef yn farchog gan y brenin 
Iorwerth I. am iddo ddwyn y newydd o flaen 


neb i'r brenin, yr hwn ar y pryd oedd yn 
cynal Senedd yn Rhuddlan bod y frenines 
wedi diogel roddi genedigaeth Y fab yn 


Nghastell Caernarfon. Efe a barhaodd dros 
lawar o flynyddau ar dye, o goreu â bren- 


; ond o'r 
ig, yn Am enw. 


ddyoddef yn pu y FAS syroc 
gn aglwl, 
wr Maenor, Arg 1 irr, 
tuag na. gydwlad- 
h mewn gwrthryfel 


Cyflawni eî amad yn well i daflu ymaith ian 
y gorchfygwyr, efo a ymgynghorodd â Syr 


233 


LLOY 





gwen Hruoo, brawd Bobert, brenin yr Al- 
yr hwn a orchfygasai Iwerddon, 

ddymuno arno ddwyn neu anfon rhai catrod- 
orth ei amcan. Gan nas 


yn efa'i wyr yn fuan ge gan fyddin gadarn 
Ì8On, a efe eì Bun am ig) dyn gar- 
eharor. gwy yn y ddyn 
1322. Carcharwyd ef yn Nghastell Thudd- 
lan; ac hyfansodd d awdl anerchiadol ìddo 
yno gan Gwilym Ddu, yr hon sydd Me yn 


edig yn y Myvyrian Archasolo 
debygol han ed aros yn n ferw byd hyd 
derfyn ei oes, nad oes dim anos ar gael 
am ei ddienyddi diad. Ei brif 
a! Miliogael yr hwn a mhaodd yn yn 
m dant, ei gaeth hyd y flwyddyn 1750, 
pen gafodd ei werth 
YD, (neu LLWYD GRUFFYDD, 
mab dd ab Einion ygliw, ydoedd 
fardd clodfawr, yn blodeuo rhwng 1380 a 
1420. Mae amryw o'i 


nghadw mewn llawysgrifen. 

erchiadol i Owain Glyndwr, ac sydd yn ar- 
graffedig yn Jones” 4 y Welch Bards, y mae 
aralleiriad bywi og yD Pennant's Tywys in 
Wales. Cyfansodd d hefyd awdl ar y co- 
mef a. ymddangosodd y flwydd Ía02; 
&c awdl anerchiadol ìi Morgan dn Dafydd. d Llew- 
elyn, oddeutu y flwyddyn 1390, osodwyd 
ef ar eì brawf am ladd prif ynad Caerf din, 
pan ar ei fainc yn y dref hono, y rhai ydynt 
wedi eu cyoeddi, gyda chyfìeithad Seisnig, yn 


Ïolo YD GR 
LLOYD UFFYDD, ab Dafydd Cap- 
lan, ydoedd. fardd yn blodeuo o 1450 i 1480. 


ychydig o'i weithiau sydd ar gael mewn 


MYD” HUMPHREY, oedd enedigol 
o Dinbych. Ganed ef yn y flwyddyn 1527. 
Yr oedd yn deilliaw o du ei dad, o hen deulu 
Rosindale, Foxhall, neu Fouke's Hall; ac o 
du ei fam oddiwrth Einion Efell, un o ferched 


Physyg- 


chymaint oedd 9 ai iW FLAL fel meddyg, a 


y cawn ef tra fetctac: n cael o ol ddewis 

Gilydd Y Yrif ysgol, yn feldy Taeiad do 

6 elly y ysgol, y feuluai 3 
ef ac aelodau eì deula. Bu 5 llanw y 


deddus hon am bum neg mlynedd. 
ystod y blynyddau hyn talodd y sylw manyl- 
af i'w swydd fel meddyg; ac hefyd dangos- 


284 


LLWCH 








LLOY 
odd ddiwydrwydd mawr fel efrydydd llen- 
yddol. Ei waith cyntaf fel awdwr a ddaeth 


l'r amlwg yn ystod y tymor yma. Oyoeddodd 
lyfryn ar Seryddiaeth, dan yr enw 
manec a Chalender, yn y dydd, 
awr, a'r d y cyfnewidia y lloer am 
bytb, a'r arwydd y bydd ynddo am y tair 
blynedd nesaf; yn nghyd ag enwau ac ar- 
wyddion I planedau.” Yn fuan ar ol hyn 
cyoeddod gyfieithad a “Fam Uwyd yT 
wn a argra yn Llundain, yn y - 
yn 1501. Dylynsdd hwn argraífìad o 
** Drysor Iechyd,” gan Petrus Hispanus; at 
yr hwn yr ychwanegodd Lloyd “ Achosion 
ac arwyddion clefydau, yn nghyd a dywed- 
iadau ìon Hippocrates.” Yr oedd yr oll 
o'r rhai hyn wedi eu hysgrifenu yn Seisneg, 
ac wedi eu dwyn allan pan oedd ef yn feddyg 
Yna MTH ADDA, Oa, 
w y cyf wn 
ag Ae glwydd Lumley; ac yn foan wedi 
cymerodd chwaer Lumley yn yraig iddo. 
O gylch y flwyddyn 1563, penderfynodd ym- 
adael a rhwysg a mawredd arglwyddi Lloegr, 
yn nghyd a'r cymdeithasau urddasol y bu yn 
troi ynddynt am flynyddau yn ardal y brif 
ddinas, er mwyn dychwelyd i'r hen wlad, a 
mwynhau golygfeydd ei ieuenctyd yn hoff 
wlad ei enedigaeth. Felly efe a symudodd 
ol i hen dref Dinbych, a chymerodd ei 
reswylfa o fewn yr hen gastell. Treuliai ei 
amser yma am 1 blynyddau cyntaf rhwng 
cyflawni ei sWy d fel meddyg i drigolion y 
dref a'r gymydogaeth, ac ymbleseru yn ei 
oriau hamddenol mewn peroriaeth a chan- 
iadaeth, yn nghyda chwiho i henafiaethau ei 
wlad enedigol Yn mhen rhai blynyddau 
wedi iddo ail sefydlu yn Ninbych, cafodd ei 
ethol gan ei gydwladwyr i'w cynrychioli yn 
J Senedd Brydeinig, yr hon swydd bwysig a 
anwodd am flynyddau gyda boddlonrwydd 
mawr i'r bobl, a'r anrhydedd mwyaf iddo ei 
hun. Yn ystod ei yrfa seneddol, daeth ìi gy- 
meradwyaeth fawr gyda llawer o brif enwog- 
ion y deyrnas. _ Daeth hefyd yn adnabyddus 
a'r daearyddwr Ysbaenaidd enwog Ortelius. 
Yr oedd Ortelius y pryd hwnw yn Llundain, 
m casglu defnyddiau at eì waith mawr, yr 
wn a gyoeddwyd yn fuan wedi hyn, dan 
enw “ Daearyddiaeth Henafol.” Bu Mr. 
Lloyd o wir wasanaeth i Ortelius, gan mai 
ef a roddodd iddo ddarlunleni o Ft gr & 
Chymru, yn nghy ysgrifau o ddau o'i 
lyfrau ag oedd yn barod Sei on hysgrifenu 
ar “ Henafiaethau Prydain,” a gwnaeth Or- 
telius lawer o ddefnydd o'r ysgrifau hyn er 
rhoi hanes yr ynys hon. Ymddengys ì oyd 
dreulio ei holl amser am y blynyddau di- 
weddaf o'i oes i chwilio ìi henafiaethau a phrif 
nodweddau ereill gwlad ei enedigaeth. Mae 
amryw o gynyrchion ei feddwl mawr ar gael 
hyd heddyw; ac y mae llei feddwl fod am- 
ryw o'i ysgrifau, fel llawer ereill, wedi myned 
am byth i dir ebargofiant. Heblaw gweith- 
iau PNyng ereill, y mae rhaì yn perthyn 
neillduol i'r Dywysogaeth; yn eu plith - 
wn enwi ei ' Hanes Oymru,” UF 


islory o 
Cambria). Yr oedd hwn yn sylfaenedig ar 


I llai na thriugain ao wyth 
yn cael eu dyfynu 

yr awdwr er profi 6&1 osodiadau, wn h 

gyfrol ar “ Henafiaeth Ynys Mon,” yr hon 

sydd yn dangos gallupedd o'r radd uchelaf, 

a llafur diflin, er cael allan nodweddau Gwyllt 


Walia. Bu llyfrau hyn yn foddion i dd 
Cymru ì sylw i io, nid yn unig yn y 
wlad hon, ond hefyd ar Gyfandir Europ; ac 


oes gen 
er ffurfio bywgraf iddo; ond y mae yr 
ychydig a ddywedir am dano gan ei gydoeswr 
Camden, o duedd barchus a boneddigaidd, 
Dywed ef fel hyn :—'“ Brython d ig; ac 
am eì wybodaeth hen thol yr oedd yn 
dwyn gydag ef yr holl glod a'r anrhydedd.” 
A dywed ysgrifenydd yn yr AtAÂene Oron- 
$enses, — '* Ei fod ynsfoddianol ar hyawdledd 
mawr, yn ymrosymy ardderchog, ac 
athronydd dyfnddysg.” Ac yr ydym wedi 
gweled yn barod ei tod yn Gymro glan gloyw; 
canys oedd mewn bri ac anrhydedd yn 
ngwlad y Seison, dewisai drigianu yn nhref 
fechan Dinbych, a gwasanaethu ei genedl— 
chwilio 1 mewn i nodweddau ei wlad, a dwyn 
ei theilyngdod i sylw gwyr dysgedig Europ. 
Gwnaeth hyn ar r. Bydd ei enw yn 
ar magodd, bob Cymro sydd yn caru y wlad 
a'i . 

LLUOCHED, ansawdd benywaidd cry- 
pwylledig yn y “ Mabinogion” mewn cyswllt 


LLUDD, mab henaf Beli Mawr, a brawd 
Caswallawn. Olynodd ei dad ar orsedd 
Prydain, ac a wnaeth Llundain yn brif gar- 
tref, yr hon a amgylchodd efe â chaerau, ac 
a adeiladodd dai mawreddog oddifewn y 
ddinas, ac a sefydlodd dir helaeth oddiam- 
gylch iddi, y tu allan i'r caerau, tuag at 
amaethyddiaeth a lle pori. Wedi ei gwneud 
fel hyn yn rhagorach nag un ddinas arall ag 
y gwyddid am dani, efe a roddodd iddi yr enw 
Caer Ludd, yn ol ei enw ei hun. Mewn 
cyfnod diweddarach galwyd hi Caer Lundain. 
Blinwyd ef yn fawr gan y Coraniaid, tylwyth 
dyeithr a ymsefydlasant yn yr ynys; ac 
mae y dull cyíareddus y gorchfygodd eio 
hwyn yn cael eì osod allan yn gyflawn y 
Brudiau Cymreig, a chyfeirir at yr unrhyw 
hefyd yn y Trioedd. Oladdwyd ef yn agos 
i'r porth a elwir Porth Lludd, a chan y 
Seison Ludgate. Ei ddau fab oeddynt Afar- 

yy a Theneufan. Y mae dau hen fydr cyf- 
edi ygol a elwir Molawd Lludd, yn 
arg y “ Myvyrian Archaiology.” 
(Gwel vols. ì. 10, 76; ìi. 9, 76, 108.) logy 
LLWCH LLAWYNIOG, ansawd a geir 


LLYR 


my Ryn “* Mabinogion.” 

LLWCHAIAEN, Sant a flodeuai yn y 
chweched ganrif. 
fael ab Oymdrwy, ac yn frawd i Aelhaiarn a 
Oh . Efea sylfaenodd eglwysi Llan- 
llwchaiarn, a Llanmerewig yn sir Drefal- 
dwyn; a Llanychaiarn a_Llanllwchhaiarn, 


n Ngheredi on. Cedwid ei ddydd gwyl 
onawr 11. (Jolo's Welsh MSS., 501, 558.) 
LL , mab Caw, un o ryfelwyr 


y brenin Arthur 

LLWYDIAU. Sant a flodeuai yn y seith- 
fed ganrif. Efe a sylfaenodd yr eclwys & 
elwir ir Henoglwys, yn Mon. Ei Ydy d gwyl 


Y LLWYR, FAB LLWRION, ,, sydd an- 
sawd a geffir yn y “ Mabinogion.” 

LLYGAD GŴR, neu Gruffydd Llygad 
Gwr, ydoedd fardd nodedig, ac yn blodeuo o 
1220 ì 1270. Y mae pump o' d- 
iadau yn argraffedig yn y 
“M n Archaiology, ; 

ufydd Maelawr. 2 IL elyn ei fab. 

Ara Arall, anerchiadol i d Maelawr 
y, 


elyn, Tywgao Gwynedd. 5. Gal. 
areb ì 1 el, mab A 
AB, 'mab Alan ab Emyr aed gen; | Gwyn 


ydoedd sant yn blodeuo yn Frydain chwechet 
rif. Daeth gyda Cadvan i el ei 
frodyr, aeth yn aelod o goleg. NY Wedi 
hyny bu Pan Ye rhagesgob yn esgobaeth Llan- 

enw Lunapeius y sonir am 
dano yn yny “ Liber Landavensis,” Yn ei 
a ch MSS., 499.) 

EDWY, un o feibion Ll 

aint eì Dad, lle y egir bod ei fedd yn 
naear Amarch, lle fel y tybir, sydd yn sir 


1 gyntaf o'r 
sef, l. awdl i 


n efe a. ymneillduodd i ynys Enlli. 
HAN y dietis am dano yn ngalnreb Hen- 


Drefaldwyn. 

LLYR LLEDIAETH, pe'n o blodan rn 
anwaraidd, 'Mjoedd dywyso, odeuo yn 
nechreu y chweched ganrì daid i'r 
clodfawr Garadawg. Yr ydoedd yn fab i 
Baran ab Ceri ab Caid ab ab Meirion 
ab Ceraint, ab Creidiol. Yn ol “ Achau y 
Saint,” bu. yn ymladdwr galluog ag amry 

nedìoedd, Fô alltudiodd y Rhufeiniaid ' o'r r 


n roddi Siluria, (nw Mor- 
gwe. Y py hwnw) H Bran ei fab honaf. 
a'ì deulu yn gaethion i 
Rufain, o anelir ef y Trioedd, fel un o 
dri “ goruchel garcharawr” (illustrious cap- 
dives) Ynys Prydain. Y ddau ereill oedd- 
t Mabon ab Medron, a Gair ab Geirion. 
Myv. Arch. ii. 6, 12, 18; Jolo's Welsa MSS. 
946. 


YR LLUYDDOG, or of de Numer- 
ous Host, ydoedd benaeth yn byw tua de- 
chreu y chweched fn. ef yn y 
Trioedd mus a o dit “ cadfarchawg, (CAi 

caval nys Prydain u ere 
AR weddyni Careday yt Freichfras, a Menwaed o 
wedd. yv. Arch. ìi. 5.) 


335 





Efo a elwir hefyd LLYR MEBINI, mab Einion Yrth'ab 


Yr oedd yn fab i Hugar- , 


LLYW. 


E——— 





Cunedda Wledig, ydoedd sant yn 
diwedd y bumed Efe Bio ydoedd syn iar 
a 


hon ydoedd yn lliandy. Efe 
aradawg Freichfras. Cofnodir ef hefyd 
fel perchenog un o dri _“* tarw 
' eyll” a specire bulls) Ynys Prydain. 


(Myv 

Arch.ìi. 16, 17; Ïolo's Welsh MSS., 523. 
LLYR, mab. Bleiddyd, ydoedd yr lleg 
brenin yn dain; a dywedir eì fod yn 
byw yn y nawfed ganrif o flaen y cyfnod 
Cristionogol. Mynegir y Brutiau Cy- 
mreig eì ei fod wedi cynal Ais heddwch cyoedd- 


O ml ei drechion 
dros Add Uwy ddinas nm 


ar lan Ur afon 
nan, & elwir Oaer Lyr raeg, 
(S. Leicester.) Fife oedd tad Y donc Rheg- 
au, a Chordeila lla, ymddygiad y rhai tuag ato 
aroddodd i Shakespeare destun íragedy y 
brenin Lear. (Myv. Arch. ìì. 127.) 
LLYFNI, DA 'DD, ydoedd fardd o sir 
Gaernarvon, a0 “ye blodeuo tua diwedd yr . 
16eg ganrif rhai darnau barddonol 
iddo ar gael mewn llawys 
LLYWARCH AB AN. , ydoedd ben- 
aeth un o bumtheg llwyth yn amser Owain 
edd, ac yn frawd yn nghyfraith i'r 
cynyg hwnw — eu gwragedd yn ddwy 
waer, S nerched Grono ab Owain ab Edwyn, 


Arglwy: dd Tegengl. Yn a ol rhai hanesion yr 
1 ek e yn oruwch sog. Yr 
oedd Llywarch yn celwydd wmwd Me- 


nai yn Mon, ac yn mewn reddegwm, a 
elwir yn awr “' T'ref EN yn yr hon y 
malw Yn bi,a thri darn o dir yn cael eu 
galw yn enwau ei dri mab; sef, “' Gwely 
orw; erth. ab Llywarch,” “ Gwely Cadwgan 
ab Lly warch, ” a “Gwely Madog ab Lly- 
warch,' ' yrhai a grybwyllir yn Nghobenestyn 
(Ezteni) Gwynedd eirfbais oedd * Ar- 
gent, between three crows with emnine in 
their bills, a chevron sable.” Mae llawer o 
deuluoedd o hyd. yn olrheinio ei ddisgyniad 
oddiwrtho ef.  (Pennant's Whiteford. and 
Holywell.) Brân ydoedd fab Dyfnwal ab 
Eunyd dd ab Aelfyw (neu Alan) ab Alsor ab 
Tudwal Gloff ab Rhodri Mawr 
LLYWARCH AB CALCHFYN YDD, 
gofnodir yn achyddiaeth Iestyn ab Gwr- 
gant, fel y cnd a adeiladodd amddiffyn- 
eydd â cheryg a chym rwd. Bu rhyfel 
ffyrnig rhyngddo ef a'r y dyeithriaid Sacson - 
aidd, neu y ddo ot a y rhai a ddaethant i 
Ynys Prydain yn ei amaer. ef. Ei dad, 
Calchfynydd, neu Calchfynydd yr Oedranus, 
mab Bnir ay bardd, , ydoedd y cyntaf & drwy 
gal ea darganfu y wyddor 
gylwi bod y ceryg -] a daflasai e 
maith o hen fwrn po ty yn myned JR 
wrth sy myned yn galed iawn. A 
pheth o'r cal ì efo & wyngulchodd ei dŷ; ac 
oddiwrth yr amgyl 
enw “ Cal dd,” neu “ 
(Iolo's Welsh MSS., 338. 
YWELYN, 


LLYWARCH AB neu 


LLYW 


- —  — - — —- ———  — O 





z—— O o EN [O 


Llywarch Prydydd y Moch, ydoedd un o 
feirdd godidocaf y canol oesau. Blodeuai o 
1160 ì 1220. Y mae uwchlaw 30 o ddarnau 
barddonol cyfansoddedig ganddo ef yn awr 


ar , &c yn argraffedig yn frol gyntaf 
arn Myryrau drchaiu cg.” “Mae y rhaì 
hyn yn arddangos athrylith awenyddol rhag- 
orach na'r cyffredin; a chan eu yn cy- 
nwys anerchion i'r gwahanol dywysogion 
oeddynt yn teyrnasu yn ei amser ef, y maent 
yn anmhrisiadwy o fuddiol yn eu cyfeiriadau 
at ffeithiau hanesyddol y cyfnod hwnw. Yn 
mysg y darnau y mae un yn dra chywrain 
a dyddorol, yn cynwys dymnniad ar bob un, 
holid ef, ì ymddangos yn hollol anwy- 
us o helynt Madog, mab Owain Gwyn- 
edd, yr hwn y dywedir iddo ymfudo yn 1172 
i wlad bell yn y Gorllewin, a ddarganfuaaid 
ganddo ar fordaith flaenorol, 1170. 
LLYWARCH BENTW RCH, ydoedd fardd 
yn blodeuo o 1450 ìi 1480... Y mae rhai darn- 
au gon o'i eiddo ar gael mewn llaw- 
L 


ggrifen. 

h YWAROH HÊN, doedd fardd tra 
rhagorol, ma i ydan . tywyso 
Gwynedd, yr hwn ydoedd fab. Meirobion, 
mab Grwst, mab Cenau, mab Coel, brenin 
Prydain. Ei fam ydoedd Gwawr, merch 
Brychan Brycheiniog. Llywodraeth etifeddol 
Llywarch oedd Argoed, yr hon fel y tybir a 
wnelai i fyny ran o'r sir a elwir yn awr Cum- 
berland, yn ymylu ar fforest fawr Celyddon, 
neu Caledonia; ac y mae yn eglur oddiwrth 
y Trioedd, ei fod ef yn arfer llywodraeth dros 


y diriogaeth hon, pan y dywedir ei fod ef yn 
un o “dri thywysog anfoddus dain Fawr.” 
Oddiwrth yr un awdurdod yn deall 


yaym 

iddo dreulio rhan o'i dd ddiau boreuol yn 
llys Arthur; eithr dygwyddodd iddo ymadael 
mewn dirmyg. “' Tri gwesteion anfoddog 
llys Arthur, oeddynt Llywarch Hen, Llwm- 
hunig, a Heledd, merch Oyndrwyn.” Ym- 
dde hefyd oddiwrth un o'i ddarnau 
barddonol, eì fod yn rhyfela dan Arthur yn 
mrwydr Llongborth, oddeutu y flwyddyn 530 
o. oed Crist. Yodi dychwelyd. o hono i'w wlad 
ei hun i gynorthwyo yn ei hamddiffyniad yn 
erbyn rhuthriadau y Saxoniaid, efe a aeth i 

undebâ'i berthynas Urien, tywysog Rheg- 

, â'i fab Owain, er mwyn gyru i ffyrdd y 
gormeswyr, y rhai oeddynt eìis0es wedi cy- 
meryd meddiant o'r gwledydd ar y tu dwy- 
rain, a elwid Deifyra B ich, neu Deira 
a Bernicia. Ar farwolaeth Urien, hwn & 
fradladdw n Llofan; ac wedi colli ei 
cefoloedu , a'r rhan amlaf o'i feibion, y 
rhyfeloedd yn er oniaid, gorfodwy: 
ef i ffoi 1 Gymru, - odd nodded yn llys 
Cynddylan, tywysog rhan o Bowys. Ar ol 
gorchfygiad a marwolaeth eì noddwr, Lly- 
warch a ymneillduodd i fwth unigol yn Aber 
Cuawg, sir Drefald ; ac ìyno efe a 
uneymudodd ì blwyf Llanfor, gor y Dale 

eirionydd, lle wn an 
Ô elwir iFabell, y nedi y Hen, 
eir uniad cyffrous o'i wr yno yn ei 
Alareb ar Henaint. Yno, mae'n debygol, 
bu efe farw oddeutu y flwyddyn 646, wedi 


336 


—— —— — Es 


LLYW 


— 





— —— 


goroesi ei holl blant, o'r rhaì y mae enwau 


24 o'i feibion, a thair merch, yn cael eu cadw. 
Mae enwau y meibion yn addurnedig â thyrch 
euraidd am eu gyrhydri mewn rhyfeloedd. 
Cyduna hen draddodiadau i osod allan fod 
Llyw Hen yn 160 mlwydd oed pan yn 
marw. Claddwyd ef yn eglwys Llanfor, lle 
mae careg gerfiedig yn y mur yn dynodi ei 
“argel wely.” Y mae cofnodion ereill am 
dano yn nghadw yn y Trioedd ; megys, “Tri 
chynghoriaid farchawg” (counselling warr- 
$ors) llys. Arthur oeddynt, Cynon ab Clydno 
Eiddyn; Arawn ab OC ; â Llywarch 
Hen ab Elidr Lydanwyn. “Tri lleddf un- 
ben” (unambitious prŵnces) Prydain oeddynt 
Manawyddan ab Llyr Llediaith; Llywarch 
Hen; a Gwgawn Gwrawn, y rhaì & wrthod- 
ent awdurdod penadurol, ac a ent at 
farddoniaeth. “'Tri doethion beirdd” llys 
Arthur oeddynt, Catwg ab G iw; Tal- 
1esin Ben Beirdd ; a Llywarch Hen. (Myv. 
Arch. ìi. â, 15, 18, 64, 73, 74, 76, 79. - 
au barddonol Ll Hen ag sydd yn awr. 
ar gael ydynt ddeuddeg o nifer—chwech o 
honynt o ansawdd hanesyddol, a'r gweddill 
âr bynciau moesol. Mae y rhai hyn oll yn 


argraffedi y Myv. Arch. Cyoeddwyd 
hwynt hefyd gan Dr. W. O. Pugh, gyda 
chyfiei a nodion, yn wyth ply y Ìun- 

noillduolion 


dain, 1792. Dichon y bydd y 
canlynol, fel chwanegiad, gyda golwg ar 
Llywarch Hen, yn dra derbyniol gan lawer : 
Ei ach a'i fonedd. Nis gwyddys yn iawn 
darddiad y gair Llywarch; efallai mai 

ystyr yw Llyw penaf neu flaenaf, (Arch- 
llyw; ) na phaham y rhoddwyd y cyfryw 


enw ar y dyn hwn, i ar y dybiaeth 
y buasai yn dyfod. yn enwog fel dd 

y wladwriaeth. Cysyll y gair hen âi 
enw er ei wananiaethu oddiwrth ereill o'r un 


enw; ac, hwyrach, anfwriadol, i ddynodi 
yr osd mawr agyrseddodd. Yr oedd yn disgyn 
oddiwrth hynafiaid anrhydeddus, o ran 'ei 
dad a'i fam. Gallasai gyfrif yn mhlith ei 
hynafiaid, freninoedd galluog, tywysogion 
enwog, gwroniaid dewrion, a seintiau clod- 
fawr ; y y bydd eu henwau fel. deddf- 
wyr, rhylelwyr, gw » & phleidwyr 
Gymru Gymro barchus ac mewn br ua. pery 
ru, ; & . Ynm ei 
hynafiaid o du ei dad gellir nodi Elen ferch 
Coel Godebog ; yr hi yn hen adD 
iddo. Dynes bry wedd a glân odiaeth yd 
yn santes enwog, ac yn hynod o ran ei serch- 
ogrwydd a'i duwiolfrydedd. Ymbriododd & 
nstantius Chlorus, yr ymerawdwr Rhu- 
feinig.  Priodolid iddi gan y mynachod ga- 
ffaeliaid y wir groes, ar yr hon y croeshoel- 
iwyd Crist; a chanai un o'r hen feirdd fel 
hyn ar y pwnc: 


“ Diboen ferch Coel Godebog, 

I gred a gafas y Groz ; 

Ugain trichant, a'i w'rantu, 

Oedd oed Iesu Dduw Dywysawg.” 


der ìi hen- 


Yr oedd Cystenyn Fawr 
daid YN lech We . Ya ef 
awdwr yn 306 O. C.._ Cofleidiodd 





“. LLYW 


237 


LLYW 





aeth yn 311 O.C. Galwodd yn nghyd 
yn Arles, yn 314 O.C. Yn 325 
.C., efe a alwodd yn nghyd gyngor Nicea, 
yn yr hwn yr oedd 318 oesgobion. Symud- 
odd y llys ymerodrol o Bufain i Byzantium, 
a rhoddodd yr enw Caercystenyn ar y lle. 
Efe a sefydlodd Archesgobaeth Caerefrog, 
yu hon a gyfrifid yn un o dair Arche gobaeth 
nys in, y ddwy ereill oeddynt Llun- 
dain a Llandaf. Bu farw yn 337 O.C., yn 
62 mlwydd oed, wedi llywodraethu yn 
llwyddianus dros 31 o fyny dau. Yn mhhth 
ei id o du ei , gellir crybwyll 
Tewdric ab Teithfallt, brenin Morganwg, 
Gwent, a Garthmathrin, (hen enw Brychein- 
iog) yn orhendaid iddo. Hen frenin clodfawr 
oedd hwn ; Cristion brwd, gwladgarwr trwy- 
adl, a rhyfelwr dewr a llwyddianus.  Adeil- 
adodd eg yn Llandaf yn yr un man a 
bu yr eglwys a adeiladwyd gan Lles a 
Coel. ei haelioni ef y cyfodwyd corau 
Illtyd a Garmon, yn Llanilltyd Fawr a Llan- 
an, yn Morganwg, y rhai a fuont gynt 
ym glodfawr am eu seintiau a'u dysgedigion. 
d ef yn farwol mewn brwydr & ym- 
laddodd â'r Seison yn azos i Dyndeyrn, ar 
lan yr Wy. Adeiladwyd addoldy yn y man 
hwnw ar ei ddymuniad ef, a galwyd ef yn 
Ferthyr Dewdric, yr hwn yw Mathen yn 
bresenol. Yr oedd Brychan yn daid i Llyw- 
arch Hen o du ei jm. Ny Daeth hwn Inwer 
er adfywio crefydd yn Nghymru. Bu iddo 
dair o cedd, Prawst, Eurbrawst, a Rhy- 
brawst. Yr oedd yn dad i 50 o blant, 24 o 
feibion a 26 o ferched. Ond y mae gwahanol 
farnau yn nghylch ou. nifer 5 a bernir fod 
rhai o'i wyrion yn y nifer u . Cyfrifi 
fulu Brychan yn un o “Dri theulu. pen 
digaid,” ac yn un o_““ Dair gwelygordd gy- 
segredig Ynys Prydain.” ffir enwau ” 
rhan fwyaf o'i blant.a'i ŵyrion, mewn cy- 
sylltiad â lleoedd cysegredig n Nghymru 
hyd y. dydd hwn. Yr oed Tfudfyl, merch 
Bry » yn fodryb i Llywarch Hen, chwaer 
ei fam. Y addwyd hi with Bont Rhun; ac 
oddiwrthi hi y cafodd Merthyr Tudfyl ei enw, 
yr hwn sydd yn awr yn un o'r lleoodd mwyaf 
ei boblogaeth a'i fasnach yn Ngh . “Yr 
oedd hi yn wraig i Cadell Deyrnllwg, ac yn 
fam i Brochwel throg, yr hwn oedd mor 
enwog fel amddiffynwr eì wlad a'i genedl 
rhag gormes a thrawsfeddiant y 
Rhoddir linell achyddol Llywarch Hen, 
o ran ei a'i fam, yn ol fel y ceir hi yn yr 
achau Cymreig :—Llywarch Hen ab Elidyr 
Lydanwyn ab Meirchion Gul ab Gwrwst 
Ledlwn ab Cenau ab Coel Godebog.  Llyw- 
arch Hen ab Gwawr ferch Brychan ab Mar- 
chell ferch Tewdric ab Teithfallt. Ym- 
ddengys bod hyn yn lled gywir am ei haniad 
yn ol yr hanesion Cymreig. Gwelir ei fod 
Wn F achau anh deddus, Mm ai íel 
ywodraethwyr, rhyfelwyr, gwladgarwyr, 
neu seintiau.—Ei gyínod a'i wiad. Cyfrifir 
ef yn ggrthyn i'r chweched a'r seithfed gan- 
yif. d linderus a thrafferthus iawn ydoodd hi 
ar y Cymry y pryd hwnw, mewn ym on 
perhaus yn erbyn ymosodiadau goresgynol, 
F 


18sOn, 


gormesol, a threisiol gelynion estronol. Yr 
oedd y Seison eisoes wedi meddianu rhanau 
helaeth o ddeheubarth yr Ynys, y rhai a 
alwent “ Essex, Middlesex, a Sussex,” a 
llywodraethwyr Sacsonaidd arnynt. Yr oedd 
yr Eingyl a'r Brithwyr yn ymgryfhau yn 
parthau Gogleddol, ac yn enill tir yn feu. 
nyddiol, a'r Cymry naill ai yn cael ou lladd, 
neu eu gyru ymaith i chwilio am loches yn 
rhwyle fel y gallent. Bu y cyfnod helbulus 
hwn o gyfyngder a gormes yn foddion i godi 
dynion o'r fath ysbryd gwladgarol, dewr, ac 
ymroddzar yn dain, na welodd y byd 
mewn un oes mo'u rhagorach. Un o brif 
ddynion y cyfnod hwn oedd Llywarch Hen ; 
yr oedd yn wr mawr, pa un ai fel tywysog, 
neu filwr, neu fardd, yr edrychir arno. Ar- 
ed y gelwid y wlad yn yr hon yr oedd ei 
ftadaoth a'i feddianau yn aros. Bu gan- 
ddo awdurdod lywyddol arni fel tywysog neu 
frenin dros ysbaid o amsor. Yr oedd dwy 
Argoed, sef un Calchfynydd, ag oedd yn 
sefyll rhwng yr afon Trent a'r Tain; ac un 
Derwenydd, yr hon oedd yn ymylu ar - 
dir mawr y gogledd. Yn hon y bu - 
arch Hen yn aros am dymor, yn mw u 
etifeddiaethau eang a chyfoethog, yn aneddu 
yn gysurus, yn rhooli yn hwylus, ac ynrhy- 
fela yn fedrus dros. ei wlad a'i ryddid, hyd 
oni orfu iddo o'r diwedd roddi y goreu i'r 
gelynion... Wedi ymdrechu yn ddewr a 
chaledi gadw ei diriogaethau, gorchfygwyd 
ef gan y gorchfygwyr, syrthiodd y wlad i'w 
dwylaw, a gorfu arno yntau i ffoi am nodded. 
Yn yr adeg yfyng hono trodd eì wynob tua 
Chymru, a chafodd nodded gan Cynddylan 
ab Cyndrwyn, bywysog Powys. Bu llys 
Pengwern yn nodded ac yn gartrefiddo tra 
Cynddylan byw. Wedi marwolaeth y tywys- 
o hwnw, bu Llywarch yn trigianu yn 
gwynedd, mewn lle a elwid Aercuawg, a'r 
lle hwnw yn Mald a elwir Dolgiog.—Ei 
gyfoeswyr.— Yn ith y rhai a fuont yn 
cyfoesi mewn rhau ag ef, gellir crybwyll y 
breninoedd, y tywysogion, a'r beirdd can- 
lynol:—Arthur y brenin, yr hwn oedd wedi 
ei ethol i'r benllywyddiaeth yn ol rheol un- 


benaeth Prydain. Coronwyd ef yn nghylch 
ôl6 O.C. gan Dyfrig, yr ATO ob, yn 
Nghaerlleon ar Wysg. iodolir llawer o 


wrolgampiau a gorchestion i'r brenin hwn. 
Yr oedd yn rhyfolwr dewr, ac enillodd J]awer 
o fuddugoliaethau gogoneddus ar y Seison. 
Ymladdodd ddeudde;; o frwydrau penodedig 
â hwynt o fewn cylch ychydig flynyddau; a 
daeth o faes y frwydr bob tro yn orchfygwr 
anrhydeddus. Xr oedd Llywarch Hen yn 
un o farchogion llys Arthur. Priodolir yr 
hen driban canlynol ìi Arthur, fel ei awdwr :— 


Seí ynt fy Nhri chadfarchawg, 
Mael Hir a Llyc Lluyddawg, 
A cho:ofn Cyuru Caradawg. 


Collodd Arthur ei fywyd yn nghad Camlan, 
yn nghylch 542 O.C. Yr oedd Urien Rh 

yn gefnder i Llywarch Hen. Yr oodd hwn 
mn frenin doeth, yn flaenor medrus, yn rhy- 


elwr dewr, ac yn un gwrolwych mewn 








LLYW 


_ _ m—— 


rhuthr a'r faes y gal; ac o herwydd hyny 
ifid ef yn un o «Dri tharw âd Ynys 
dain.” Bu Llywarch Hen a'i feibion yn 

cy Uy sian f mewn brwydrau yn er 
dwyd ef mewn brad gan 
Llan snawdio, a chyfrifid y yoithrod ys- 
ler hono yn un o _' Dair ad Gyflafan 
Yn 8 Prydain.” — Yr oedd y brenin Cad- 
on ab yn cyfoesi â Llywarch 
Hen. Gorchfygwyd hwn unwaith gan Ed- 
win, brenin Seison, mor llwyr, fel y gorfu 
arno ffoi o Brydain i'r lwe don, lle y bu 
dros saith mlynedd fel plltud ir ith wedi 
hyny, drwy orthwyo brenin Llydaw, ad- 
ein NW el diriogaethau a'i l odraoth ; a 
lladdodd Edwin yn mrwydr Hadfield. Bu 
14 o frwydrau rhyngddo a'r Seison a'r 
Eingyl, heblaw llawer o fan ymladdau, yn y 
rhaìy bu efe fynychaf yn orchfygwr. Cyf- 
rifid eì deulu ef yn un o “ Dri theulu diwair 
Yny s Prydain.” Lladdwyd ef mewn brwydr 
a'r beison yn Northumbria, 634 O.C. Yr 
oedd y 8og cDyfnu ant Um, goyfoesi 
ag ef. y gelwid e un 
o“ En vr Llyna g Ynys Pry Prylain,” 
eidiwr gwreeog ac yn amddi- 
wr galluog i'w wlad, ei ryddid, a'i gref- 
ydd; i a Thes ef nh ith seintiau. Yr 
oedd yn e anghymodlon i'r Seison; ac yr 
oedd yfo a Llywarch Hen yn cydymladd dan 
wyddiaeth y brenin Arthur yn erbyn ymy 
yn mrwydr pnd yn nghylc 
530 O. o hon Geraint, a 
yfanaoddodd IL Llywarch Hen, alareb iddo, 


Yr oedd ymwad Cynddylan ab Oyndrwyn, ,fgwysog | ffrwyth 
net cyfoesi “Ŵ ef. 

hengwetn, E9 ad awythig. Yr 

bya on i'r Seison; a 

harhaus 


ym an Tŷ 1 
_ Ru herbyn Hr yn y noldwr ì Ti ywarch 


erb 
Hen pan ofa arno encilio o'i wlad ei hun 


rmes Beison. Buont OAN deuoedd 

add yn yr u dros eu 

yn Sy ym rhyddid. cwymnold Cynddylan 
mewn prwydr yn Eg 6T7 O.C.; a ga- 
laral Llywarch H fawr o herwydd 
th eì a'i noddwr. Yr 


iodd lawer o'i oes yn llys Arthur,' ac efe 
a adeiladodd oglwys Llanhymog, ger Caer- 
lleon ar W ya o Yr lodouodd 


ama nyfnod yr oedd 
ydi 
Yaedly. ac anfft 


irun o 
Brodor Cn o Ystad Olwyd, yn yr Alban. 


238 


LLYW 


_— - —_— RY — —— 


--- 
— — — —— — ——_—— 


Bu yn gyfranog yn mrwydr Ardery dd dan 
Gwentolan ab Ceido yn erbyn Rhydderch 
Hael. Treuliodd wedi hyny ran ddiweddaf 
eì oes yn llyn Rhydderch Hael, yr hyn a 
ddengys ei fod wedi ymheddychu â'r brenin 
hwnw ar ol brwydr Arderydd. Perthynol 
u r nn od hefyd oedd Golyddan: Eiddo 
âd hyn yw y gweithiau barddonol 
ymwn hyn naf sydd ar gael. (Jolo Morgan- 
a1sh A M SS, 110 ; Rees's Welsh Suints, 
; Diwygiwr am Ebrill, 1860, tudal. 110 
—114. 


LLYWARCH LLAETY, ydoedd fardd yn 
blodeuo o 1290i 1340. Mae un darn bardd- 
onol o'i waith, yn anerchiadol i Llywelyn 
ab Madog ab Meredydd, wedi ei argraffu yn 
y gyntaf o'r or M rian Archaiology. 

LYWARCH FY , oedd fardd a flodeuodd 
ol460 i 1500. Mae poth c o'i gyfansoddiadau 
ar gael mewn lla 

J/LYWARCH AM, 'bardd a flodeuai 
rhwng 1 blynyddoedd 1320 a 1360. Y mae 
un o'l darnau prydyddol, ag sydd yn an- 
erchiadol i elyn ab Madog ab Llyw YM” bi 
se ei angeu yn y gyfrol gyntaf o'r 


a TELYWELYN O LANGEWYDD, neu Lly- 
welyn Sion, ydoedd fardd enwog o Forganwg, 
hynod o ran eì benodiad i i gasglu yn nghyd 
gafon Barddas, fel yr d ar gael. mewn 
traddodiad yn ngorsedd Morganwg, i'r hon 
yr oedd efe ywydd yn 1580. Efe & 

wnodd ei 8 gynngaeth gyda chryn ddi- 


elei nh dlondeb; a ch d 

ei fa sylw y y beirdd ay rdd 

odydd dylynol; ac awdurdodwyd Edward 

Daiydd 1 wneuthur rhai chwanogiadg u. Mae 

y awn m ar 1 

y meddiant Mr. rbirville, o Tanharan. 

uarw in el HR. 1616. ( Cam. Bw] 

, 0 Rhe 

fardd yn Ym blodeuo. mhwns 1540 a Î580. Yr 

oedd yn bresenol yn ngorsedd Morganwg yn 
1660. 

LLYWELYN FARDD, mab Cywryd, 
ydoedd fardd clodfawr, yn blodeuo o 1230 i 
1280. Y mae saith o'i gyfansoddiadau, yn 
benaf rhai anerchiadol at bersonau enwog 
mewn  hanosiaeth Gymreig, yn argraffedig 
yn y Myvyrian Archaiolo 

LL LYN FOELRHON, mab Dafydd 
Foel ab Dafydd Benfras, ydoedd fardd yn 
blodeuo o 1210 i 1300. Yr oedd ei dad a'i 


daid yn fei 
LLYWELYN FYCHAN, mab Llywelyn 
Foelrhon, ydoedd fardd yn Môn, ac yn blo- 


deuo o 1300 ìi 1330. Mas ri rhai o'i gyfansodd- 
iadau ar gael mewn llawysgrifen. 

LL LYN, mab egonwy ab Teon, a 
brawd Mabon, ydoedd sant o'r chweched 
“lct Adeiladodd dŷ FEfa yn yn Nhra- 

wng 8 gorphenodd eì yrfa n mynachlog 
Ynys B Cedwid eì wyl ( Iolo 


Morga nwg's Welsh MSS 
Y sta, W EUROG, ansawd a 
gyferfyddr mewn chwedloniaeth G reig. 
sant a flodeuai tua dechreu y 
chweched ganrif, Yr oedd efe yn un o'r 








LLYW 


239 


LLYW 





d igion a ddâethant gyda St. Cadvan o 
Na Y Ynys Prydain, ac a aethant yn ael- 
odau o goleg Illtyd, ac ar ol hyny a ym- 
eymudasant i Ynys Enlli. 

LLYWELYN GOCH Y DANT, ydoedd 
fardd o Wynedd, a flodeuai o 1440 i 1480. 
Erys rhai o'i gyfansoddiadau mewn llaw- 


en. 

YWELYN MOEL Y PANTRI, bardd 
a flodeuai o 1400 ìi 1430. Claddwyd ef yn 
Ystrad Marchell; ac y mae ei alareb gan 
Guto'r Glyn yn argraffedig yn y Cymrodpr- 
ion Transactions, ii. 260. Saif amryw o'i 
weithiau mewn llawysgrifen. 

AB CYNWRIG DDU, 
bardd o Fon, yn blodeuo o 1460 ìi 1600. Mae 
rhai, darnau o'i waith ar gael mewn llaw- 

au. 

y LYWELYN AB EDNYFED, bardd a 
flodeuai rhwng 1480 a 1520. Y mae ychydig 
ddarnau o'i waith ar gael mewn lla u. 

LLYWELYN GRUF D AB 
GWILYM, bardd o Fon, yn blodeuo rhwng 
y blynyddoedd 1550 a_1590. 

LL ELYN AB GUTYN, bardd o allu- 
ydoedd hefyd yn grythwr i Dafydd Llwyd 
efyd yn wriì wy 
Ab Llywelyn ab Gruffydd. Mae rhai darnau 
barddonol o'i waith ar gael mewn llaw- 
ysgrifen, 

LYWELYN AB GWRGANT, brenin 
Dyfed, neu Demetia, o yn nghylch 1140 i 
1170. Yr oedd efe yn un o'r cyífion achyddol 
ag y mae teuluoedd y wlad hono yn olrhain 
eu disgyniad oddiwrthynt. 

LL LYN AB HWLCYN, bardd a 


flodeuai rhwng 1640 a_1570, 

LLYWELYN AB HYWEL AB IEUAN 
AB GORONW, bardd a flodeuai o 1500 ì 
1540. Mae peth o'i gyfansoddiadau ar gael 


mewn llawysgrifen, 
LLYWELYN AB IORWERTH, tywyso 


Cymru, ydoedd y mab henaf i lorwert 
Drwyndwn, yr hwn a gauwyd allan, fel pen- 
adur, ar gyfrif anaf ar ei wynob, a chyflwyn- 
wyd y llywodraeth i'w frawd, Dafydd ab 
Owain Gwynedd. Mam Llywelyn ydoedd 
Marred, merch Madog ab Meredydd, tywysog 
Powys. Wedic d oedran addfed, efe a 
hawliodd Dywysogaeth Gwynedd, o'r hon yr 
oedd ei ewythr yn anghyfiawn yn ei gadw 
allan; a chan fod eì ewythr wedi gwneud ei 
hun yn adgas yn ngolwg y bobl o herwydd ci 
gre ondeb, ni chafodd Llywelyn unrhyw an- 
pawedia i adferu ei hwyliau. Dechreuodd 
elyn deyrnasu yn y flwyddyn 1194. Ni 
oodd, ei ewythr, modd bynag, yn foddlon gad- 
aol iddo fwynhau y dywysogaeth heb wneud 
hodfoddianu drachefn, 


rhyw ymdrech i'w 
i'r pprwyl hwnw efe a gynullodd yn nghyd 
fyddin fawr o Seison a Chymry, ac a ymosod- 
odd ar Llywelyn yn y flwyddyn 1197, gan 
yr hwn efe a lwyr orchfygwyd, a chan ei 
gymeryd yn garcharor, efe a osodwyd mown 
eithaf caethiwod. Yn 1202, hawliodd Llyw- 
elyn wriogaeth oddiwrth agos holl dywyeog- 
ìon Cymru, yr hyn hefyd a. dderbyniodd, fel 
goruchdeyrn, yn ol cyfreithiau Rhodri Fawr 


a Hywel Dda. Yn un flwyddyn efe a 
briododd Joan, merch, John, brenin Llay 
gyda'r hon y cafodd arglwyddiaeth Ellesmere 
ar y cyffiniau, yn waddol. Yn 1211, ym- 
d y brenin John ar Wynedd gyda 
f; ond llwyddodd y tywysog ìi dori 

ei enwadau oddiwrtho, fel y gorfa arno 
oneiÌio da  gmolled fawr. Yn mis Awst 
ynol, m ag, gwnaeth renin 
John ail ymruthriad ar Gymru; ac wedi 


ru 
byddin 


fyn ei oes efo a barhaodd mewn rhyfel bywio 
ei arfau yn llwyddianus. Yn 1237, pan yn 
teimlo pwys henaint, gwahoddodd yn nghyd 
holl dywysogion a boneddigion Cymru, i'w 
gyfarfod ef yn mynachlys Ystrad Fflur, yn 
Sghoredigion, lle yr adnewyddasant eu llyw- 
won, ac y talasant wriogaeth i'w fab Da- 
fydd, o'r dywysoges Seisnig, rhagor Gruffydd, 
eì fab o'i wraig gyntaf Tangwystl. Yr oedd 
ganddo hefyd ferch o'r enw Gwladus o'r 
wraig gyntaf, yr hon oedd wedi priodi Syr 
Ralph Mortimer. Bu farw Llywelyn Ebrill 
11, 1240, wedi teyrnasu am 46 o flynyddau, 
ac a gladdwyd yn Aberconwy. Hynodid ei 
gymeriad o ran ei anturiaethau a'i wladgar- 
wch; a'i ddoniau a'i rinweddau a roddasant 
iddo yr enw “ Llywelyn Fawr.” Clodforir 
ef yn ddirfawr gan ei gyfoeswyr y beirdd; ac 
y mae amryw ddarnau mewn porthynas iddo 
Yn y gyfrol gyntaf o'r Myvyrian Archaiology. 
fea sylfaenodd fynac log Aberconwy yn 
1185, ac a'i ddolodd hi â thiroedd lawer 
yn siroedd Caernarfon a Môn; ac yn 1237, 
efe a sylfaenodd fynachlog Llanfaes, Mon, 
uwch beddrod ei wraig Joan. 

LLYWELYN AB MADOG AB DAFYDD 
AB EDNYFED, ydoedd fardd yn blodeuo 
rhwng 1470 a 1500. 

LLYWELYN AB MEREDYDD AB 
EDNYELED, ydoedd fardd yn blodeuo rhwng 
1390 a 1420. Mnmo rhai o'i gyfansoddiadau 
ar gael mown llawysgrifau, 

LLYWELYN AB OWAIN AB CYN- 
WRIG MOEL, ydoedd fardd yn blodeuo 
rhwng l480 a 1520. Mao rhai o'i gyfansodd- 
iadau ar guol mewn llawysgrifon. 

LLYWELYN AB RHYS, prydydd a ys- 
grifenni o 147011500. Mao rhaio'ì weithiau 


ar gaol. 

LLYWELYN AB SITSYLLT, oedd un o 
dywysogion enwocaf Cymru, mab Trawst 
merch Elis, ail fab Anarawd, yr hwn oedd 
fab henaf Rhodri Mawr. Yn y flwyddyn 
994 O.C., pan nad oedd ond 14 oed, efo n 
briododd Angherad, unig ferch ac etifeddes 
Meredydd ab Owain, trwy hawliau yr hwn 
y dacth efe yn dywysog Deheubarth Cymru 
a Phowys, yn 998. Yn y flwyddyn 1012, 
honodd ei hawl i dywysogaeth Gwynedd, fel 
yn deillio trwy ei fan ; folly efo a nrweiniodd 
fyddin yn crbyn Aeddan ab Blegwryd, yr 








MAB 





240 





MACH 


—_— — — Y ——— 





hwn trwy drawsedd alywodraethai yno; ac 
yn y dr hon Llywelyn a'i lladdodd ef, 
nghyd a'i bedwar mab; ac yn y modd 
wn cfe a ddaeth yn dywysog holl Gymru. 
O'r amser hwn allan bu llywiadaeth Llyw- 
elyn yn foddion i ddwyn y wlad ar gynydd 
mewn llwyddiant; a mynega 1, Brudiau Cy- 
mreig, i'r bobl ystod y blynyddau hyn 
myddu yn ddirfawr mewn cyfoeth a nifer. 
Wedi teyrnasu ar Gymru mewn heddwch na 
llwyddiant hyd y flwyddyn 1021, dyma fyddin 
o. Wyddolod dan Awlaff, yn ymruthro i'r 
Deheubarth ” ac wedi cyraedd Caerfyrddin. 
unwyd â t gan IIywel a Meredydd, 
dnoibion Edwin ab Einion, teulu yr hwn er 
ys blynyddau a gauasid allan o ol- 
yniaeth i dywysozaeth y Deheubar*h. Modd 
bynag, fo gafodd Llywelyn lwyr oruchafiaeth 
ar ei elynion; eithr yn fuan ar ol hyny efe a 
syrthiodd trwy law brad-lofrudd; a phriod- 
olir ei farwolaeth ìi fradwriaeth Madog Mîn, 
esgob Bangor. Gadawodd un mab or enw 
Gruffydd ar ei ol, yr hwn a deyrnasodd o 
10371 1064. Y Llywelyn hwn a adeiladodd 
gastell Rhuddlan, yn N hwn y cyfaneddai 
efe fynychaf; ac ar ol hyny efe a barhaodd 
i fod yn balas breninol yn ystod bywyd 
ei fab. 
LLYWELYN AURDORCHOG, o Ial, un 
o gantrefi sir Dinbych. Yr oedd yn foneddwr 


o enwogrwydd, ac byw tua diwedd y 
ddeuddegf ganrif. Êi feibion oeddynt Ithel 
Felyn, Ïorwerth, Idris, Dolphin, ac Endy- 
wain, oddiwrth yr hwn y mae amryw deulu- 
oedd yn sir Dinbych yn olrhain eu dis niad, 

LLYWELYN BRYDYDD HODNANT, 
bardd clodfawr o Forganwg, yn blodeuo o 
128011330. Y mae dwy gerdd anerchedig 
i Ieuan ab Gruffydd Foel, yn argraffedig yn 
y gyfrol taf o'r Myvyrian Archaiology. 

L LYN CELL IFOR, bardd a_flo- 
deuai o 1370 i 1400. 

LLYWELYN DDU, bardd a flodeuai o 
1290 1340. Y mae un o'i gerddi ag sydd yn 
anerchiadol at Llywelyn ab Gwilym ab Hy- 
wel, yn argraffedig yn y gyfrol gyntaf o'r 
Myvyrian Archaiology. 

ï YWELYN GOCH AB MEURIG HEN, 
bardd enwog o Feirionydd, yn byw yn 
Nannau, ac yn blodeuo o 1330 ìi 1370. e 
ydoedd cariadfab Lleuen Llwyd, o Pennal, 
ar farwolaeth athrist yr hon efe a gyfansodd- 
odd alareb dra serchgynyrfiol, yr hon sydd 
ar gael mewn llawysgrif; ac y mae cyfiei 
rhyddieithol o hon i'w gael yn Jones's Bardic 

useum. Y mae llawer ereill o'i nsodd- 
iadau ar gael, o'r rhai y mae chw &r- 
graffedig yn y Myc. Arch. Ysgrifenwyd ei 
alareb gan Iolo Goch. 


M 


MAB Y CLOCHYDDYN, ydoedd fardd a 
flodeuaio 1340i 1380. Mewn llawysgrif o 
eiddo Edward Llwyd, a gedwir yn yr 4sh- 
molean Museum yn Rhydychain, dywedir 
mai genedigol o blwyf Llanafan Fawr, yn 
Mrycheini , ydoedd, acmai yr nn d ef 
a belaf ab Llywarch; er y rhoddir y ddau 
onw ganddo ef, fel perthyn i bersonau 
gwahanol, yn ei o ysgrifenwyr Oy- 
mreig. Yr un modd hefyd y gwneir gên 
Moses Williams yn ei Jndez Poemafum. Ys- 
prifenodd Mab y Olochyddyn gerdd o glod i 

wenhwyfar, gwrai ywel ab Tudyr ab 
Gruffydd, yr hon sydd argraffedig yn ygyt 
rol gyntaf o'r Myvyrian Archaiology. Darn- 
au ereill ydynt ar gael mewn llawysgrifau. 

MABON AB MEDRON, (mewn rhai 
llawysgrifau Mabon ab Mellt, a Madog ab 
Modron, a gofnodir yn un o'r Trioedd fel un 


o “'Dri goruchel rawr” Ynys Pry- 
dain. ŶX ddau ereiì oeddynt Llyr Llediai 
a Gair ab Geirion. iad arall a fynega i 


Mabon yn nghyda'i holl deulu gael eu cadw 
yn gaethion gên y Gwyddyl Ffichti yn yr 
Alban. Y mae cyfeiriad at gaethiwed cyfrin- 
iol Mabon i'w weled hefyd yn Mabinogi Cil- 
hwch ac Olwen. _ Yn yr ymddyddan rhwng 
Arthur, Oai, a Glewlwyd, ymddengys mai 
ato ef y cyfeirir megys Mab a Mydion, gwas 
Uthyr Bendragon. Crybwyllir hefyd am 


Mabon ab Mellt yn yrun lle. Yn ol Beddau 
y Milwyr, yr oedd bedd Mabon y didwyll yn 
ucheldir Nanllau. (Myv. Arch., i. 78 ; ìi. 6, 
18; Guest's Mabinogion, ìi. 361. 

MA BON, mab Enllech ab Hydwn, ydoedd 
gant o'r chweched ganrif. Gelwir ef hefyd 
Mabon Wyn a Mabon Hen. Yr ydoedd yn 
frawd i St. Teilo; ac yn mhl Llandeilo 
Fawr y mae dwy faenor, a elwir Maenor 
Deilo a Maenor Fabon, gyda golwg ar yr 
hyn y mae Proffesor Rees yn sy wi, bod yma 
enghraifft o'r modd y mae enwau lleoedd yn 
fynych yn cyfeirio at ffeithiau mewn hanes 
personau. abon a sylfaenodd eglwys Llan- 

bon, yn Morganwg, am yr hon, mewn un 
ysgrif, y mynegir ì di gael ei hail adeiladu 
gan Maenarch, Iarll Henffordd. Y mae ym- 
adrodd o eiddo Mabon ar gael yn “ Chwedlau 


Tr. oethion.”— “A glywaist ti 
bon pan addysgu ei feibion? Nid 
chwiliwr y galon ond Duw.” (ees's Welsh 


Saints; lolo's MSS., 505, 514, 559, 657.) 
MABON, mab Tegonwy ab Teon, a brawd 
i St. Llywelyn, ydoedd sant o'r chweched 
ganrif. ddo ef y priodolir gylfaeniad eglwys 
iw Fabon, neu Rhuabon, yn sir Dinbych. 
(Jolo'e MSS., 531.) 
HES, santes yn byw tua chanol y 
chweched ganrif; yr oedd yn ferch i - 
lliw Filwr, ac a ddyoddefodd. ferthyrdod 





MAD 


——  ——— 


241 


MAD 








mewn lle a elwir wedi hyny Merthyr 
Maches, neu Llanfaches, yn sir Fynwy. 
Arferai St. Maches roddi elusenau iT poll 
dlodion a ymofynent am y cyfryw; ond rhyw 
Gasoniad digred a dieflig a aeth ati mewn 
rhith cardotyn, i'r man lle y gwyddai efe yr 
oedd hi yn arfer cyfranu, ac a'i gwanodd yn 
eibron & phicell! | (Jo/o's MI SS., 533.) 

MACHNO, HUGH, bardd a flodeuai tua 
1590. Ei briodol enw oedd Hugh Owen. 
Ceffir rhai o'i gyfansoddiadau ar gael mewn 
llawysgrifau. Bu mewn dadl farddonol ag 
Archddiacon Prys. bProswyliai yn Mhen- 
machno, sir Gaernarfon, ac a gladdwyd _n 
mynwent yr eglwys hono, lle y ceir y cerfiad 
canlynol yn ezlur ar ei gareg fedd y dydd 
hwn :—*' H. M. obiit 1697.” 


MACHRAITH, sant yn b y seith- 
fed ganrif. Efe a sylfaenodd eglw si Llan- 
fachraith, yn Meirionydd a Mon. Ei ddydd 


gwyl oedd Ionawr 1. 

MACHUTUS, neu Maclofius, fel y gelwir 
ef weithiau, oedd enedigol o Lancarfan, sir 
Forganwg. Yr oedd yn fab i Caradawg ab 
Ynyr Gwent, o Derwela, chwaer Amwn 
Ddu. Efe a aeth drosodd i Ffrainc; ac yn 
y flwyddyn 541 O.C. efe a benodwyd yn esgob 
Aletum, yr hwn le a alwyd wedì hyny Ma- 
clovium, a Maclopolis, oddiwrtho ef; eithr 

awr a elwir St. Malo. Dywedir fod St. 

chutus, frwy ei ddirfawr santeiddrwydd 
a'i dduwioldeb, yn alluog ìi ostegu tymestl- 
oedd, rhoddi golwg i'r dall, bywyd i'r marw, 
bwrw allan uliaid, a thynu gwenwyn 
o seirff. 

MADOCKS, WILLIAM ALEXANDER, 
oedd drydydd mab John Madocks, Ysw., o 
Fron Iw, yn sir Dinbych, yr hwn ydoedd un 
o uchel reithwyr enwocaf y Cangell-lys yn 
eì ddydd ; ac am lawer o flynyddau A.S. 
dros Twrdeisdre Westb 


ymrodiae Souls, 

Yn 1802 dychwelwyd ef i'r Senedd dros Bos- 
ton, yn sir Lincoln ; ac efe a barhaodd ì gyn- 
rychioli y fwrdeisdref hono hyd Y flwyddyn 
1820, pan gymerodd ei sedd fel aelod dros 
Chippenham. Cymerai ran fywiog mewn 
gwladyddiaeth o du y igiaid. ygodd 
huddiad yn mlaen yn erbyn Arglwydd 
astlereagh, o gelwobrwyaeth, fel gweinidog 
goron. Eithr yr enwogrwydd mwyaf a'i 
hynoda ef, ag sydd yn dwyn ei enw mewn 
bri ac edmygedd i'r oes hon, ydyw ei gamp- 
waith yn adferu tir a orchuddiasid gan y mor, 
Mor gynar a'r flwyddyn 1625, dychymygaeid 
Syr John Wynn, o Wydir, er 
maes tywod eang sy Thwng 

giroedd Caernarfon a Meirion, aelwir y Trae 
Mawr a'r Traeth Bychan. Y cynllun arbenig 
hwn a osodwyd mewn gweithrediad gan Mr. 
, yr hwn, wedi prynu etifeddiaeth 
Tanyrallt, yn ymyl y lle, yn 1798, a lwydd- 


odd yn 1800, ì adferu o dir da, yn mesur 
yn agos dwy fìl o erwau, y pryd hwnw i gyd 
o dan y mor ar ben y llanw, ac yn myned 


wrth yr enw Penmorfa. Cynyrcha y tir hwn 


yn awr gnydau rhagorolo yd a phorfa. Wedi 
wyddo mor dda yn yr anturiaeth hon, efe 
a ddechreuodd ar orchwyl o galetach, set ad- 
feru y tir o fewn i'r Traeth Mawr. Yn 
1807 efe a gafodd rodd oddiwrth y goron, 
wedi eì chadarnhau gan ddeddf seneddol, yn 
ei freinio ef a'i etifeddion a'r holl dywod sy 
rhwng Pont Aberglaslyn a phwynt neu ben 
Gest. Er yr holÎ anhawsderau anweledig 
mewn cysylltiad a'r fath anturiaeth, llwydd- 
d Madocks o'r diwodd i gyfansoddi mor- 
glawdd anferth ar draws y Traeth Mawr, tua 
milldir o hyd, yn amrywio mewn trwch o 
ganti bedwar cant o droedfoddi yn y gwaelod, 
ac yn lleiau yn raddol i 30 troedfedd yn y 
pen uchaf, hwn sydd gan troedfedd o 
uwchder. ae ffordd ardderchog wedi ei 
gwneud ar hyd y morglawdd, yn llinell tram- 
wyaeth rhwng y ddwy sir; ac y mae y gledr- 
ffordd hefyd o gloddfeydd llechi Ffestiniog i 
Borthmadog yn myned ar hyd-ddo. Gor- 
phenwyd y gorchwyl erfawr hwn yn 1811, 
trwy fwy na £100,000 o draul. Y mae yn 
cau ï fewn arwynebodd a pum mo erwau, 
yr hwn yn ol gynyddu mewn 
ddlesni orfaol, o'r fath ar a berthyn i 
oriaoedd heilltion yn gyffredin; ac er fod y 
mor yn gwneud ei ffordd trwy amryw dyllau 
un y morglawdd, y mae y llaid drachefn yn 
enwi y cyfryw dyllau yn flynyddol; ac yn 
mhen gehydig flynyddau eto bydd y mor- 
glawd wedi llwyr effeithio ataliad y dwfr. 
18 esid dysgwyl llai na bod rhai ageni 
a thyllau wedi eu gadael, gan y .gollyngid y 
ceryg i ymdreiglo tua'r gwaelod heb drefn 
amynt dyna'r arferiad wrth wneud mor- 
po diau, neu atalfeydd cyffelyb. Sylfaenwyd 
emadog ar ddarn o'r tir a adferwyd gyntaf 
o'r mor; ac y mae croes wedi ei chodi yn 
nghanol y farchnadfa, ar ysmotyn ag oedd 
naw troedfedd islaw gwyneb y dwfr ar y 
rlanw. Y mae eglwys hardd, mewn nr- 
ddull Gothig, wedi ei hadeiladu yno ar draul 
Mr. Madoc&s, heblaw adeiladau cyoeddus 
ereill... Mae yn Nhremadog a Pho adog 
yn awr lawer o dai ardderchog, a'r boblog- 
aeth tua 2000, yn ol cyfrifiad 1851, ond yn 
&wr tua 6000; ac oblegyd vy drafnidaeth fawr 
mewn llechi, y mae y lle hwn yn cynyddu 


mewn pwysigrwydd bob blwyddyn. Gor- 
phenodi Madocks eì yrfa lafurfawr yn 1828, 


n ô4 mlwydd oed, gan adael ar ei ol un 
erch.—( Willsams's Emineai. Welshmên.) 

MADOG AB BRWYN, ydoedd benaeth 
yn byw tua chanol y chweched ganrif. Cof- 
nodir ef yn yT d fel un o ““dri eurgel- 
aiu” Ynys Prydain; oblegyd pan laddwyd 
hwynt mewn rhyfel, cyny yd eu pwysau 
m aur am eu cyrff, au ereill oeddynt 

ngant Beilliawg a. Rhuawn Beífr.—( Myv. 
Arch. ìi. 15, 16, 69.) 

MADOG AB GRONW GETHIN, bardd 
a flodeuai o 1390 i 1430. Y mae rhai o'i gyf- 
ansoddiadau ar gael mewn llawysgrifen. 

MADOG AB GRUFFYDD MAELOR, 
tywyso rhan o Bowys, yn cynwys Brom- 

eld, Iâl, Hopedale, anheudwy, Mochnant 
ig Rhaiadr, Chirk, Oynllaith, a. Glyndwrdu. 


bI 


MAD 


- —_ _—_———— a — FR — —— —— — 


242 


MAD 


7 ——  V —— ds a —— Gig —— 





Efe ydoedd unig fab Gruffydd Maelor, o 
An haeed, merch Owain Gwynedd, tywysog 
Gwynedd, ac a olynodd ei dad yn 1190. Bu 
M yn cynorthwyo y brenin John yn ei 
ddau ryfelgyrch yn erbyn y cymry; ond 
wedi hyny efe a. gymodwyd â Llywelyn ab 
Iorwerth, yr hwn a gynorthwyodd yn alluog 
yn ei ryfeloedd â'r Seison; ac yn gyffrodin 
efe a weithredai eì hun yn bersono yD yr 
ymdrech. Yn 1199 efe a sylfaenodd Abatty 
lanegwst, neu Valle Crucis, ger Llangollen, 
sir Dinbych; ac yn 1236, claddwyd ef yn 
eglwys ei Abatty ei hun. Cyfansoddwyd 
galareb iddo gan 
argraffodi 
n eì fab, dd ab Madog, yr hwn, o 
erwydd lle ei breswyl, a elwìd Arglwydd 
Dinas Bran. 

MADOG AB GWALLTER, neu y Drawd 

Fadog ab Gwallter, oedd fynach a bardd, ac 
ei flodau o 1250 11280. Ymaerhai darnau 

barddonol o'i waith ar gael mewn llaw- 

'Bgrifen. 

» DOG AB HYWEL, bardd a flodeuai 

o1370i 1400. Ceir rhai o'i gyfansoddiadau 

mown llawysgrif. 

MADOG IDWAL, bardd o'r ddegfed 
ganrif. Nid oos dim o'i farddoniaeth ar gael ; 
eithr coir ymadrodd o'i eiddo yn Chwedlau y 
Doethion :—“ A glywaist ti ymadrodd Madog 


ab Idwal, bardd hawd ? “Nid oes 
lwyddiant i'r annewryn.” — (lolo Manu- 
scripts.) 


MADOG AB IDDON, brenin Gwent, yn 
Neheubarth C , yr hwn a_laddwyd trwy 
ergyd a d gan eì frawd Thomas, pan 
mewn cyflwr o feddwdod, yn 1184. Dywed 

r hanesydd Caradog o Lancarfan, fod Ma- 

og yn hyfedr mewn amryw gelfyddydau a 
gwyddorau; ac yn rhagori felly ar eì gyfoes- 
Yr oedd yn rhagorol fel bardd, a'r 
Myd yn Nghymru am ysgrifenu moeswersi. 


. Arch. ì. On 
MADOG AB REDYDD AB BLFE- 
DDYN, ydoedd fab henaf Meredydd ab 
Bleddyn, tywysog Powys, o Hunydd, merch 
Eunydd, penaeth un o bumtheg llwyth Gwy- 
nedd, ac Arglwydd Dyffryn Clwyd ac Alling- 
ton. Ar farwolaeth ei dad yn 1129, olynodd 
Madog efi haner tywysogaeth Powys; a'r 
rhan hono, oddiwrtho ef, a elwid yn ganlynol 
Powys Fadog, tra y gelwid y rhan arall Po- 
wys Wenwynwyn, oddiwrth Gwenwynwyn, 
wyr eì frawd Gruffydd. Ymunodd Madog â 
Henry II. yn ei ymruthriadau ar Gymru yn 
1168; ao yn ystod rhyfelgyrch cyntaf ac 
aflwyddianus Hn archdeyrn hwnw, efe a gy- 
merodd lywyddiaeth y llynges Seisnig, ac 
ymruthrodd ar Ynys Mon, lle y gorchfygwyd 
ef gyda cholled fawr; ac ni bu efe yn fwy 
ffodus chwaith yD erbyn ei gydwladwyr yn 
mrw Co t. Dywed Powell am dano: 
—“ Yr oedd efe bob amser yn gyfaill i frenin 
Lloegr—yn un ag oedd yn ofm Duw, ac yn 
cynorthwyo y tlodion.” Yr oedd efe yn dy- 
wysog uwch ei ddoniau na'r cyffredin, ac yn 


caol eì ddyrchafu yn fawr gan oi r, 
yn feirdd ac haneswyr. Yn huD orol y 


inion Wan, yr hon sydd: 
yn y Myv. Arch. Olynwyd ef 


mao Cynddolw a Gwalchmai wedi cyfansoddi 
amryw gerddi yn dra chlodus iddo, y rhai 
ydynt argraffedig yn y Myvyrian Archai- 
ology. Arferai breswylio fynych yn 
Lloegr ; ac efe a fu farw yn Winchester, yn 
y flwyddyn 1159 ; ac oddiyno fe symudwyd 
ei gorff i Meifod, sir Drefaldwyn, ac a gladd- 
wyd yn oglwys St. Mair, yr hon a adeiladasai 
efe chydig ynyddau cyn hyny. Efe a bri- 
ododd usanna, merch Gruffydd ab Cynan, 
tywysog Gwynedd, o'r hon y cafodd dri o 
feibion—Gruffydd Maelor, Owain, ac Elioe; 
ac un ferch — Marred, ig Iorwerth 
Drwyndwn, amam Llywelyn Fawr. Efea 
adeiladodd gestyll Oroesoswallt, Caereinion, 
ac Overton, yn yr hwn y bu yn preswylio, 
a'r hwn wedi hyny, a gafodd enw Madog yn 
nglyn ag ef.—(Yorke's al Trŵes, 83; 
Guest's Mabinogion, ìi. 419. 

MADOG AB RHIRYD, boneddwr o Bow- 
ys, ydoedd wyr Bleddyn ab Cynfyn. Yr 
oedd yn weithiwr diwyd yn helyntion ter- 
fysglyd ei oes. Yn y flwyddyn 1109, wedi 
c haid o herwyr, efea ymruthrodd ar 
ei ewythr Iorwerth ab Bleddyn, yn Nghaer- 
einion, ac a'i lladdodd ef; ac yn fuan ar ol 
hyny, yn ddisymwth, efe a ymosododd ar ei 
ewythr Cadwgan ab Bleddyn, tywysog Powys, 


ac a'i lladdodd ef. Frfod Cadwgan yn cael 
ei gynorthwyo .Hnn Honry I., llwyddodd 
Madog i gaol rhodd o diroedd warchodwr 


r cyffiniau, a chaniatawyd iddo gadw medd- 
lant tawel o'i holl diroedd, trwy dnlu can 
punt o ddirwy i'r brenin. Ei ewythr Mere- 

ydd ab Bleddyn, modd bynag, yn bender- 
fynol i'w gosbì am lofruddio ei frodyr, a'i 
cymerodd yn garcharor, 1110, ac a anfon- 
odd at ei nai, Owain ab Cadwgan, i bender- 
fynu ei dynged. Y tywysog hwnw, wrth 
ystyried iddo fod mewn a anturiaethau 
yn gydymaith i Madog, a'u bod wodi ymuno 
trwy lw i'w gilydd mewn rhwymau cyfeill- 
garwch, a ymfoddlonodd ar beidio gwneud 
ychwaneg iddo na'i ymddifadu o'i olygon. Yn 

lynol Merod dd ac Owain a ranasant ei 

rhyngddynt, yn cynwys Caereinion, 
Aber-rhiw, a'r drydedd ran o Deuddwr. 
(Berg Ty Madog ar i ol fb o'r enw Meirig. 

ru wysogion ; v. rch. ìi. 599. 

MADOG Aî, RHUN, penaeth yn byw 
tua diwedd y chweched ganrif. Yr oedd yn 
gwasanaethu dan Brochwel Ysgythrog yn 
mrwydr Bangor, yn 607 O.C. Cofnodir ef yn 

Trioedd fel un o “'dri phorthawr gwaith 

erllan Fangor.” Y ddau ereill oeddynt 
Gwgan Gleddyfrudd, a Gwion ab Cyndrwyn. 
Myn. ych u. 15.) 

OG AB SELYF, bardd yn blodeuo 
rhwng 1270 a 1300. 

MADOG, mab Llywelyn ab Gruffydd, 
tywysog olaf Cymru. Yn 1293 penodwyd 
ef gan wyr Gwynedd yn arweinydd iddynt 
yn ryfel yn erbyn Iorworth I.; ac 
efe a orchfygodd 1 Seison dan lywyddiaeth 
brawd y brenin. Aeth y gwrthryfel rhagddo 
mor arswydus, fel y daeth y bronin ei hun 
yn arweinydd byddin i Gymru, ond a_foth- 
odd wrth gyfarfod a Madog, yr hwn, ar en- 





MAD 











————— —— - 
- —— 
— — — —— —————— 


243 








— —— 


ciliad byddin y brenin, a ymruthrodd ar y | iola Chatwg oeddynt M ddau ereill ; a'r tri 


cyffiniau, ac a fu fuddugol mewn amryw 
frwydrau ; eithr o r diwedd dh fyddin a orch- 

d A ìy niau yn , 
su NA i” Cefn Digoll, yn sir Drefaldwyn, 
ac yntau êi hun a gymerwyd yn garcharor, 
ac a gauwyd dros weddill eì oes yn Nhwr 
Llundain. 

MADOG BENFRAS, bardd a flodeuai o 
1300 1350. Yr oedd Md ao Ednyfed & 
Llywelyn, fei efyd, ac yn byw yn 
Marchwiail, yn Maelor, sir Fflint. Eu tad 
oedd Gruffydd ab Iorwerth ab l3inion Goch o 
Sonlli yn Maelor, ab Ieuaf ab Llywarch ab 


Nynniaw ab Cynwrig ab Rhiwallon ab Din- 
gad ab Tudyr for, Iarll Henffordd. Bu 
y tri brodyr hyn yn ddysgyblion i Llywelyn, 


mab Gwil mlyn; ac eu hamser 
hwynt y cynaliwyd yr eisteddfod fawr 

Marchwiail, yn nheyrnasiad Iorwerth IIL, 
dan nawdd Arglwydd Mortimer, i'r hon yr 
oedd beirdd o Wynedd, Deheubarth Oym ru, 
Powys, a Morganwg, wedi ymgynull, er 
mwyn adnewyddu mewn cof gelfau a dirgel- 
ion cerdd dafod, ag oedd wedi myned braidd 


ar goll Ngwynedd a Phowys. Ychydig 
oedd; ŵ' gyfarwydd a chelf a ddiant, 
cerd. awd, oddigerth yn Morganwg, 


Ceredigion, a Mon, mewn canlyniad ì golli y 
tywysogion a noddent y beirdd. Eisteddfod 
Ifor yn Maesaleg, eisteddfod Llywelyn ab 
Gwilym yn Nol Goch, yn Emlyn, ac eistedd- 
fod Marchwiail, a elwid yn “' Dair Eistedd- 
fod Adgenedliadol y Beirdd.” Mae rhai o 
ì Mado Benfras ar gael 
sgrifou (Iolo's MSS., 490.) 
MADU WYGRAIG, bardd enwog a 
flodeuai o 1300 i 1870. Mae deg o'i gynyrch- 
ion yn gyoeddedig yn y Myvyrian Archai- 


ology. 

MADOG MIN, esgob Bangor, a_ gofnodir 
mewn hanes ar gyfrif ei ymddygiad brad- 
ychlyd. Mab Cywryd, fab Ednowain Ben- 
dew, brenin Tegeingl, ydoedd ; a thrwy eì 
fradwriaeth ef 4 lladdwyd y sog Lly- 
welyn ab chtey t 1021. edi hyny efe 
a fradychodd ruffydd fab Llywolyn ab Sit- 
&yllt am dri chan pen o wartheg, yr hyn a 
addawsid iddo gan Harold, brenin y Sacson- 
iaid am ei fradwriaeth. Wedi llwyddo yn ei 
fradwriaeth, gwrthododd Herald dalu yr ani- 
feiliaid; ar hyny “ Madog a hwyliodd mewn 
llong tua thref Dulyn, yn Iwerddon; eithr 

llong a suddodd, heb golli neb ond Madog 
Min ei hun ; ac fel hyn y syrthiodd dialed 
Duw arno am ei fradwriaeth; ac felly y 
byddo i bob bradychwr ei wlad a'i frenin 
drwy yr holl fyd. Ac yr oedd Madog yn 


ddyn mor gyfrwys a thwyllodrus fel y gal- 
wyd ef Madog y cadnaw. Felly 1 mwys? 
bradwrus o'r holl fradwyr oedd Madog 
Min.” (Jolo's MSS.,611; Greal, 188.) 
MADOG MORFRYN, oedd sant o gynull- 
eidfa Illtyd, yn byw tua diwedd y bumed 
rif. ab di Morydd ab Mor ab 
eneu ab Coel, a thad Merddin Wyllt. Cof- 
nodir ef yn y Trioedd fel un o_““ Dri Gwyn- 
febydd” (holy teachers) Ynys Prydain. Dein- 


yn feirdd. (Myv. Arch. ii. Tl. 

MADOG, mab Gildas y Coed Aur, ydoedd 
sant o'r chweched ganrif; yr oedd yn aelod o 
goleg Cennydd yn y Gower; ac efe a sylfaen- 
odd eglwys Llanfadog, yn nghymydogaeth 
Llangennydd. (Achau y Saint; Iolo's Ma- 
ntuscri fe) 

MA OG, mab Lloegrin neu (locrinus, 

ol y Brutiau Cymreig, ydoe werydd 
brenin Prydain. Pan dodd ool ì 
deyrnasu, efe a gafodd y llywodraeth gun 
ei fam Gwenddolen, yr hon a ymneillduodd 
ìi fyw ar eì chynysgaeth yn Nghernyw. Yr 
oedd gan Madog ddau fab, Membyr a Mael, 
Wedi teyrnasu mewn heddwch dros 40 
mlynedd, efe a fu farw. (Brut. Gr. ab 
Aríhwur, Myv. Arch. ìi. 120.) 

MADOG, mab Owain Finddu fab Macsen 
Wledig, oedd sant o'r bumed ganrif. 

MA os, AB OWAIN GWYNEDD, 
tywysog Gwynedd. Cymeriad ìdog, i'r 
hwn yr honir yr anrhydedd o Pedr fd 
Cyfandir America yn gyntaf. Madog a'i 
frawd Rhiryd, wedi diflasu ar y golygfeydd 
o drawasedd a chreulonedd yn eu gwlad. ened- 
igol, rhwng eu brodyr yn nghylch yr orsedd, 
a gasglasant rai llestri yn 1170, ac a hwyl- 
iasant i'r Gorllewin, adael yr Iwerddon 
yn mhell ar y gogledd; a hwy a darawsant 
wrth wlad anhysbys, lle y gwelsant lawer o 
bethau dyeithr. Wedi dychwelyd, a darlunio 

gwledydd ffrwythlon a welsent, Madog a 

arotodd ail fordaith, ac yn 1172 efe a hwyl- 
iodd drachefn i'r Gorllewin, gyda deg llong 
a thri chant o bobl; ac nì chlywyd am 
danynt fyth wedi hyny. Cyfeirir at yr am- 
gylohiad hwn yn y Trioed fel un o “Dri 
ancoll” (disappearance) Ynys Prydain. 

Y ddau erei oeddyni fordeithiau Go a 
Merddin. Crybwyllir am fordeithau Madog 

n dri bardd oeddynt cydoesi ag ef, sef 
Gynddelw, Llywarch Prydydd Moch, a 
Gwalchmai; hefyd gan Meredydd ab Rhys, 
mewn oerdd a gyfansoddwyd rai blynyddau 
cyn bod son am Columbus. Amryfal hanes- 
ion a gyoeddwyd yn ged y ï0 mlynedd di- 
weddaf yn nghylch darganfodiad llwythau o 
Indiaid yn dwyn enwau Cymreig, ac hyd yn 
nod yn siarad y Gymraeg yn pur. odd 
bynag, nid yw y fath osodion yn hawlio my- 
nyd o ystyriaeth. Eto y mae y tebygolrwydd 
yn ffafr hawl Madog, megys y cadarnhawyd 
yn ddiweddar gan Mr. Catlin, y teithiwr 
Americaidd, yr hwn sydd yn argyoeddedig ei 
fod wedi cael allan ddisgynyddion yr ymfud- 
wyr Cymreig yn y Mandaniaid—llw ar- 
eiddiedig a hawddgar, gyda'r rhai y bu efo 
yn aros gryn amser, ac Â'r rhai y daeth efe 
yn dra chyfeillgar. Darlunia yr un boneddwr 
yn fanol eu moesau, eu harferion, eu defod- 
au, a'u holl neillduolion.  (Catlin's Manners 
and Condition of the North American Indians, 
2 vol. 8vo. 1841; Powel's Historie of. Cam- 
bria; Greal, 40.) 

MADOG, mab Uthyr, byn gog a gofnodir 
yn dL nioedd fel un o “' Dri marchogion 
aurdafodogion,” (golden-tongued knights) llys 








Gwalchmai 
ab Gwyar a Drudwas ab ryffin, Mewn 
un dailleniad o'r Trioedd ceir Eliwlod ei fab 
yn lle Madoz. (Myv. 4rck.ii. 17, 47.) 

MADRYN, merch Gwrthefyr Fendigaid, 

doedd santes o'r bumed ganrif. Yr oedd yn 
briod ar Ynvr Gwent. Yn nzhyswllt a'i 
llawforwyn Anhun, hia syliuenodd eylwys 
T.awsfynydd, yn Meirionydd. 

MAEDDWYS, ansawd a xrybwyllir yn y 
Mabinogion menzys un o wroniaid A:thur. 

MAEL, tywyso7, yn ol y Brutiau Cymreig, 

hwn oedd ïub Madoz, brenin Drydain. 
fe a'i frawd Membyr ar ol marwolaeth eu 
tad a ranasant y llywodraeth rhyngddynt; 
eithr pob un mewn awydd am yr orsedl yn 
bl iddo ei hun, hwy a. ymrysonasant am 
ni; a Mael, wedi eì wahodd Id gynadledd 
ei frawd, dan yr esvus o benderfynu y 
Bwno yn heddychol, a loíruddiwyd gauddo 
yn y man mewn brad. (Du Ge. Anrihur, 
Myv. Arch. ii. 120.) 

MAEL, sant a ddaeth gyda Cadian o Ly- 
daw i Drydain yn nechreu y chweched cannif. 
Daeth yn aelod o gole St. Illtyd, ac ar ol 
hyny eîe a ymsymudodd i Ynys Enlli. Mael 
yn nghyswllt â Sulien a sylïaenodd eglwysi 
Corwen yn Memrionydd, a Chwm yn sir 
Fflint. Cedwid eu gwyl Mai 13. (Jolo's 
Manvscrïpls, 499, 9JS.) 

MAEL AD MENWAED,) o Arllechwedd, 
sir Gaernarfon, a gofnodir yn y Trioedd 
megys un o *'* Dri chadfarchogion”. (EaigAs 
of alle Ynys Prydain. Y ddau ereill 
oeddynt Caradawg Freichfras, a Llyr Merini. 
Rhagorent ar bawb ereill fel swyddogion 
gwyr meirch; felly y caniateid iddynt deyrn- 
oledd didor, a hwy a'i harferent gyda chyf 
iawnder yn mhob gwlad yr elent iddi. (Myov. 
Arch. ìi. 62.) 

MAEL MAELIENYDD, mab Cunedda 
Wledig, a ymladdai gyda'i frodyr er gyru 
y Gwyddelod o Gymru. Yn wobr am ei 
waith efe a gafodd diriogaeth yn sir Faes- 
yfed, a galwodd hi Maehonydd, er coffad am 
ei waith yn gwaredu y wlad. (Jolo's Maau- 


scripls, 522.) 

MAELDAF AB DYLAN DRAWS, yd- 
oedd benaeth o'r chweched ganrif, ond nìd oes 
dim neillduolion am ei orchestion ar gael. 

MAELDERW, oodd ryfelwr enwog, yn 
byw yn y chweched ganrif. Crybwyllir am 
dano gan Aneurin yn y Gododin, a chan Tal- 
ìosin. 

MAELDDA HYNAF AB YNHWCH, 
penaeth y tybir ei fod yn byw yn y chweched 
ganrif ; ond nid yw ei hanes ar gael. 

MAELGWN GWYNEDD, inab Caswallon 
Law Hir, a brenin enwog y Prydoiniaid. 
Olynodd ei dad yn frenin Gwynedd yn ôl7 
O.C., ac etholwyd eof yn benadur y DPrydein- 
iaid yn 546, ar farwolaeth Gwrthefyr. Cry- 
bwyllir am dano yn y Brutiau Cymreig, eì 
fod yn gall, hyf, a gwrol, ac yn ddarostyng- 
wr amryw freninoedd. Efe oedd olynydd 
cyntaf Arthur, yr hwn a enillodd feddiant o 

wech gwlad, ac a'u dygodd dan deyrnged 
i Brydain; sef Iwerddon, Ynys y Ia, Alban, 








244 MAE 


— O —— —— — — —— Y— O —_ -- _—__ 
—— 


—  — _  _ m——— gg —— — — ———— 
— __— - — 





Orkney, Norway, a Denmark. Maelzwn a 
gododd golem angor yn esgobaeth, ac a'i 
gwaddolodd yn helaeth; efe hefyd u sylfaen- 
odd briordy Penmon, a choleg Caergybi, yn 
Mon. Bïfe a adeiladodd gestvll Caerdigoll, 
(Aynwythiz,) Caercollwyn, (Harlech,) Caer- 
gyífin, (Aberconwy,) &c. Ei brif breswylfa 
oedd castell Dyzanwy, ac lau ddwyreiniol yr 
afou Conwy. Ee a iu mrw yn eslwys Llan- 
rhos, lle y cauodd ee ei hun i fyny rhag y 
“Fad Felen,” (yellow pesiil>aee,) yr hyn a 
barodd y ddiareb, “ Hun Maelzwn Gwynedd 
yn Eglwys Llanrhos.” Claldwyd eí yn Ynys 

iriol, (Priesdholin.) Gadawodd ar ei ol fab 
a merch—Bhun ac Eurgain.—(Afyvyrian 
Archaiology, ìi. 399.) 

MAELGWN FYCIIAN, penaeth yn Ny- 
fed, yr hwn a osodwyd gan wyr Gorllewin- 
barth Cymru yu arweinydd ddynt yn y 

yíel yn erbyn Iorwerth I., ar yr uu 
pryd a7 yr oedd Madog yn arwaiu y gwrth- 
ryfelwyr yn N2wynedd. Wedi yspeilio trwy 
siroedd Peniro a Cheredigion, cymerwyd 
Maolgwn o'r diwedd yn garcharor yn 1294, 
ac a ddienyddiwyd yn Hoenifordd.—( AMadkew 
of Westmisster.) 

MAELGWN, mab Owain Gwynedd, yr 
hwn, gan wrthod ymostwng i'w frawd Da- 
fydd, a gymerasai feddiant o'r orsedd, a gad- 
wodd feddiant o Ynys l*on am dair blynedd 
o 11793. Dafydd o'r diwedd a adfeddianodd 
yr Ynys, ac a osododd Maelzwn yn nzhar- 
char; ond efe yn fuan a ddiangodd, ac a 

ddhaodd ei frodyr a pherthynasau ereill, y 
rhai a gadwosid dros hir amsor yn nzhaurchar, 
a hwy a ffoisant—rhai ì Forganwg a rhai i'r 
Iwerddon.—(Myvo. Ach. ìi. 510.) 

MAELOG, un o feibion Caw, ydoedd sant 
o gynulleidfa Catwg, ac yn byw yn y chwoch- 

canrif. Yn Mywyd Gildas mynegir iddo 
gaol ei arfaethu gan ei dad i astudio llenydd - 
iaeth gysegredig, yn yr hon yr addysgwyd of 

dda; a chan adael ystad ei rieni, efo a 
daethi Llowes, yn nhiriogaeth Elfuel, sir 
Faosyfed, lle yr adeiludodd fynachlog, yn yr 
hon, wedi gwasanaethu uw yn ddidor gydag 
emynau ac areithiau, mewn gwyliadau ac 
ymprydiau, efe a orphwysodd mewn heddwch, 
yn enwog am ei rinweddau a'i wyithiau. 
Maelog a sylfaenodd eglwys Llanfae'or, yn 
Mon: Llundyfnelog, (Llandyfeilioz yn sir 
Gaerfyrddin ; Llandyfaelog Fach, a. Llundy- 
faelor Treí y Graig, yn Mrycheiniog. Ei 
ddydd gwyl yw Rhaucgiyr 3l.— Acess Welsh 
Saints. 

MAELOG GBWM, o Archellwedd Isaf 
a Chreuddyn, yn sir Gaerna-fon, ydoodd 
foneddwr yn cyoesi â Dafydd ab Owain 
Gwyned, tywysoz y parth hwuw, oddeutu'r 
flwyddyn 1175. Yr oedd efe yn ab i Cwn- 
ws Ddu ab Cillin Ynad ab Peredur Teirnoc, 
ab Moilyr Eryr Gwyr Gorsodd ab Tudair 
Tydfodedd ab Marchwyn ab Bran ab Pill ab 
Meilir Meilirion ab Gwrun ab Cunedda 
Wledig. Yr oedd ofe yn benaeth un o bum- 


th yh Gwynedd; ac y mae ychy 
deuluoed o hyd. yn olrhain eu adna 
oddiwrtho ef. Yr oedd efo yn dwyn “' Ar- 


MALL 


nt, on a chevron sable, three angels or.” 
(Pewnant's Whsteford and Holywell, p. 299.) 
MAELRYS, ydoedd sant yn byw tua 
dechreu y chweched ganrif. Mab ydoedd i 
Gwyddno ab Emyr Llydaw, ac a ddaeth 
da'i gefnder Cadvan i goleg Ynys Enlli. 
e a sylfaenodd eglwys Llanfaelrys yn sir 
Gaernarfon. ni ddydd coffa oedd Ionawr 
1. ewn llawysgrifau ceir eì enw yn 
amryddull; megys, Maelerw, Maelryd, a 


Maelyrys. 

MAELOB, SYR THOMAS, ysgrifenydd 
a flodeuai rhwng 1449 a 1480. e oedd 
cyfieithydd “* Mort d' Arthur” i'r Seisneg, 
yr hwn a orphenodd yn y nawfed flwyddyn 
o deyrnasiad Iorwerth IV., fel yr arddengys 


nodyn yn niwedd y cyfansoddiad cywrain 


hwnw. (Cam. Biog.) 

MAENWYN , ydoodd benaeth yn byw tua 
diwedd y chweched ganrif. Mae yn nghadw 
yn m cerddi Llywarch Hen, gan an- 
erchiadol iddo, yn YT on yr ymddengys bod 
Maenwyn wedi cae ll gorchymyn ì ymgymodi 
a rhoddi i fyny ei u; ac y mae y bardd 
yn oeisio eì gnlono i i wrthod cydsynio, a 
dangos eì ffyddlonde i'r tywyso - 

U, mab C wg Freichfras o 
Tegai Eurfron, oedd sant o'r chweched gan- 
rif. Efe a sylfaenodd eglwys Llanfaethlu, yn 


Mon. Ei ddydd coffa yw Rhagfyr 28. 
MAGLORÍU S, sant Cymreig gorenwog, 


yn 1628. Athrofa St. Magloìire ydyw. 
frif y 
Medrai 


gy 
d igion y mae wedi yrchu. 
mant Wr wrteithio barddoniaeth gyda chryn 
iant. Yr emyn a genir ar wyl yr Ho 
Saint a dwyd ganddo ef, “Colo 
guos eadem gloria consecrat.” 

MAIG MYGOTWAS, bardd sydd a'i enw 
ar gael yn ““ Chwedlau y Doethion.” Ceffir 
yno a ganlyn yn nghyswllt ag ef: ““ A glyw- 
aist ti ddywediad Mygotwaa, N d o wy- 
bodaeth fawr? Drwg y ceidw y diawl ei 
was.” (JIolo's Manuscripts, p, 651.) 

, ansawd yn chwedloneg y Der- 
wyddon, yr hwn hefyd a elwir “ Andras,” 
neu yr “ Ysbryd Drwg,” ac “Y Fall,” a 
“Mam y Drŵg.” Crybwyllir yn y Trioedd 
mai y tni ellyll a ymy dneb ddid yn yr ynys 
hon oeddynt, “ u nwad “* Ellyll 
Ednyfedawg Drythyll,” ac “ Ellyll Malen.” 
(Myv. Arch. ii. 16, 11, 11; Davies's Mytho- 
log yw British. Druids, p. 199. 

M T, ansawd mewn chwedloneg Gy- 


mreig, c ysbryd drwg, ac a elwir 
hefyd TŶ Mwd Mallt,” (TAe Blasting 
Gloom.) , 

G 


245 


MAP 


— — —— -_ ——— — uw — ww w—— 
—- ua EI cn Af Y - 


MANAWYDAN, mab Llyr Llediaith, 
tywysog Byllwg, yn nechreu y ganrif gynt- 
af. Crybwyllir am dano mewn dau o'r Tri- 
oedd. Yn un o honynt gelwir of yn un o 
“Dri Eurgrydd” Ynys Prydain. Y ddau 
ereill oeddynt Caswallawn ab Beli, a Llew 
Lawgyffes. Yn yllall y gelwir ef yn un o 
““ Dri Lleddf unben” Ynys Prydain; oblegyd 
wedi iddo gwrteithio cerddoriaeth ar ol caeth- 
rludiad eì frawd Bran, nis adgymerai efe ei 
e drachefn, er y gallasai wneud hyny. Cry- 
bwyllir am Manawydan yn yr ymddyddan 
rhwng Arthur, Cai, a Glewlwyd; a cheir ei 
enw yn nghyswllt â Phryderi yn “* Ngherdd 
Meib Llyr,” gan Taliesin. Crybwyllir hefyd 
am dano yn “ Englynion y_ Gorugiau,” 
'“Gorchestedd Manawydan y Doeth, ar ol 
galarnad a llid tanllyd, ydoedd adeiladu am- 

diffynfa o esgyrn Ooth ac Anoeth.” Testun 
un o'r Mabinogion a gyoeddwyd yn ddi- 
weddar yw Manawydan. (Afye. ArcA.i. G7, 
167; ìi,15, 17, 64, Tô; Guesi's Mabinogion, 
vol. ìn; Jolo's Manuscripts, G70.) 

MANOGAN, brenin y Prydeiniaid, tad 
Beli Mawr, a thaid Caswallawn. Gelwir 
ef yn y Brutiau Cymreig, yn wr cyfiawn 
ac haelionus. Bu farw oddeutu can mlyn- 
edd cyn y cyfnod Cristionogol. Rhed ei 
achyddiaeth ol ìi Aedd Mawr, brenin 
cyntaf Ynys Prydain. 

MANSEL, FRANCIS, D.D., ydoedd 
trydydd mab Syr Francis Mansel, o Mud-. 
dlescomb, sir Gaerfyrddin, lle y ganwyd ef 
yn 1588. Cafodd eì addysg yn Henffordd, 
a choleg Iesu, Rhydychain. Daeth yn 

mrawd o goleg “' All Souls; ” ac yn 1620 

ea etholwyd yn flaenor coleg Iesu. Yn 
1624 efe a raddiwyd yn D.D. _ Ar yr ymwel- 
iad seneddol yn 1648 efe a drowyd o'i swydd; 
ac yntau a ddychwelodd i Gymru, ac yno 
efe a gynorthwyodd yr achos breninol gyda'i 
holl egni, ac felly gwnaeth ei hun yn agored 
i'w erlid gan y blaid seneddol. Ar farwol- 
aeth Syr Eubule Thelwall etholwyd ef dra- 
chefn yn flaenor coleg Iesu, i'r hwn yr oedd 
efe yn gryn noddwr, ac a chwanegodd yn 
fawr ei fuddianau; ac heblaw hyny efe 
afynodd lyfrau gwerthfawr iddo. Bu farw 

Mai, 1665. 

MAPES, WALTER DE, ysgrifenydd 
godidog, a flodeuai tua. chanol y deuddegfed 
ganrif. Mab ydoedd i Blandel de Mapes, yr 

wn a ddaeth gyda Robert Fitzhamon i 
For. nwg ac a gafodd diroedd Gweirydd 
ab Seisyllt, Arglwydd Llancarfan; ond efo 
a briododd Fflur, yr unig blentyn ag oedd 
yn fyw gan Gweirydd, ac o hom fe gafodd 
ddau fab, Herbert a Walter. Gan i Herbert 
farw yn ddiblant, daeth Walter yn etifedd 
o'r cyfan, ac efe a adeiladodd y pentrof 


a elwir Tref-walter, yn nghyda phalas iddo 
eihun. Efe a adferodd y r. yaf o'r tir 


a feddianasai efe i'r perchenogion gwreiddiol ; 
ac efe a adeiladodd eglwys Llancarfan, fol y 
mae yn sefyll yn awr. Yr yn arch- 
ddiaoon Rhydychain, ac yn gaplani Henry 
I. Efea gyfieithodd y Brutiau Cymreig o'r 
Gymraeg i'r Lladin; ac yn ol ei osodiad ei 


—- i 





—_ —__— .  . - - —— _ 


- 


drachefn yn ei amser diweddaf. Mae yr un 
Cymreig gwreiddiol, yn nghyda'r cyfieithiad 
yn argraffedig yn y “ Myvyrian Archai- 
ology.” Efe a ysgrifenodd hefyd draethawd 
yn y Gymraeg ar amaethyddiaeth, yr hwn 
sydd ar gael mewn amryw lawysgrifau. 
(Cam. Biog.) 

MARCH AB MEIRCHION, ydoedd bon- 
acth byw tue diwedd y bumed ganrif. 
Gesyd rhni4 hanesion ei diriogaethau yn 
Nghernyw, ac ereill yn Ngegledd Prydain. 
Crybwyllir am dano yn y Trioedd fel un o 
«“ Dri pherchenogion llynges Ynys Prydain ;” 
pob un a chanddo chwech ugmin llong, a 
chwech ugain dyn yn mhob llong. _ Y ddau 
ereill ooddynt Gwenwynwyn a Geraint. 
Dychymygai y beirdd fod ganddo glustiau 
ceffyl, a bod pob peth y cyffyrddai a5 of yn 
cael ei droì yn aur, wrth yr hyn y golygid ei 
fod yn dra chyfoethog ac yn gybydd mawr, 
ac yn goddef ei ddianrhydoddu gan ei wraig 
Esyllt, a'i nai, Trystan ab Tallwch. (Myv. 
Arch., ii. 6, 13, 68.) 

MARCHELL, merch Arwystli Gloff ab 
Seithenin a Thywanwedd, merch Amlawdd 
Wlediz. Hia sylfaenodd Ystrad Marchella, 
ger y Trallwm, sir Drefaldwyn, lle yr adeilad- 
wyd mynachlog wedi hyny, a elwir Strata 
Marcelln. _ Yr oedd cape yn mhlywf Llan- 
rwst, sir Dinbych, a elwid Capel Marchell; 
ond yn awr wedi diflanu. 

MARCHELL, merch, ac unig etifeddes 
Tudyr, brenin Garthmadrin, yn awr sir 
Frycheiniog. Ymbriododd ag Aulach Mac 
Gormuc, mab Cormach mab Carbery, un o 
freninoedd Iwerddon, oddeutn y flwyddyn 
382, o'r hwn y bu yn fami Brychan Bry- 
cheiniog, pen un o deuluoedd Prydain. 

MAECHLWYS, esgob Llandaf, olynydd 
Libiau. Yn 926, efe a Blegwryd a Martin a 
aethant gyda Howel Dda, o Rufain, er 


mwyn ymgynghori nghylch diwygio y 
Deddfau Cymreig. Ŵn farw yn 943. (Myn. 
Arch., ìì. 488.) 


MARCHUDD, Argl dd Abergele yn 
Dulas, sir Dinbych, d bendefig yn byw 
amser Rhodri Mawr, tua'r flwyddyn 846. 
Ei balas oedd Brynffanigl, yn mhlwyf Bet- 
tws Abergele. Yr oedd yn Fab i Cynan ab 
ab Mor ab Mynan ab Ysbwys Mwyn- 
tyrch ab Cadrod Calchfynydd ab wyd 
cC dion ab Cynfelyn ab Arthwys ab Mor- 
u â ab Cenau ab Coel Godebog, brenin Pry- 
dain. Yr oedd efe yn ben un o bumtheg 
llwyth Gwynedd, oddiwrth yr hwn y mae 
amryw deuluoedd yn uniawn ddisgyn. Ei 
eirfbais oedd ““Gules, a Saracen's head 
erased proper, wreathed or.” 

MARC ITHIAN, Arglwydd Isaled, 
gir Dinbych, ydoedd foneddwr yn b 
deyrnasiad Henry II. Ei diroedd oedd. 

t Carwedd Fynydd, Dincadfael, Prees, 

, Dlyweni, Gwytherin, yn nghyda 
llawer cwmwd oddifewn i gantref Isaled, fel 
yr de oddiwrth helaethder treftad- 
yr ae doniant Dinbych, a wnaed yn 
yr wythfed flwyddyn i Iorwerth IlI., ar y 


hun, eíe a drodd ei gyfioithiad i'r Gymraeg | 


216 


- 





MATH 









— — 


y nawfed 
Ei balas 


pryd yr oedd 


wrig Fychan, 
ach o Marchweithian? yn” fyw. 
oedd yn Llyweni. Rhed ei linach yn ol fel 
hyn: Marchweithian ab Tegwel ab Lludd 
ab Lleon ab Llymunod Angel ab Pasgen ab 
Urien Rheged ab Cynfarch ab Meirchion 
Gul ab Gwrwst. Ledlwm ab Ceneu ab Coel 
Godebog, brenin Prydain. Yr oedd efe yn 
ben nn o bumtheg llwyth Gwynedd; ac y 
mae amryw deuluoedd yn y parth hwnw o'r 
wlad yn disgyn yn gywir oddiwrtho.  Dygai 
““In achield gules a lion rampant argent, 
armed azure.” 

MARGAN, mab Arthal, yn ol y Brutiau 
Cymreig, a olynodd Gorfyniawn, fel brenin 
y Prydeiniaid. Cafodd deyrnasiad heddychol, 
ac fel canlyniad addysg dda, bu yn llesiol 
i'w doyrnas; ond efe a fu farw gyda'i fod 
yn gorphon y flwyddyn gyntaf. ( yv. 4rch. 
u. 164. 

! IA, tywysoges dra dysgedig, gwrai 
Cuhelyn mab Fgnnt, brenin Ŷ S dain, 
felly drwy y cysylltiad hwn daeth hithau 
yn frenines Prydain. Gosodir ei ddyddiad 
yn y chweched if o flaen y cyfnod Crist- 
onogol. Yn ol y Brutiau C ig yr oedd 
hi yn bendefiges o fonedd uchel, a. chanddi 


syn cryf, ac yn dra_ dysgedig mewn 
rddoreg. _ Heb grybwy engbreifftiau 
eroill o'i ineb a'ì hathrylith, 


digon RA 
son maihi a ffurfiodd ac a drefnodd y ded au 
hyny ag sydd yn adnabyddus i'r Prydeinaid 
wrth yr enw “ Deddfau Marsia,” y rhai 
wedi hyny a gylleithiodd y brenin Alffred o'r 
Gymraeg i'r Seisneg, dan yr enw ““ Marchen- 
lage.” Cyn y cywreinwaith hwn nid oedd 
galluoedd Marsia yn hysbys. _ Ar farwolaeth 
Uuhelyn safodd awenau y llywodraeth yn 
nwylaw Marsia, yr hon mewn undeb a'i mab 
Seisyllt, a deyrnasodd mewn doethineb hyd 
ei marwolaeth. (Myv. Arch., ìi. 158.) 

MARTIN, esgob Ty-ddewi, yr hwn, 
nghyda Marchlwys, b Llandaf, a Ble- 
gwryd, a aethant gyda Hywel Dda i Rufain 
yn y flwyddyn 926, er mwyn diwygio cyf- 
reithiau Cymru. 
MATH AB eM ATHONWY, ymn ar- 
nig yn chwedloneg yr hen Gymry, 

hwn a ystyrid yn rhagori yn ei alluoedd 
mewn cyfaredd. bwyllir am dano mewn 
dau Driad, lle y darlunir ef yn ddyn o “ hud 
alledrith,” a lle y priodolir iddo un o brif 
gyfareddion yr ynys. Efe a dd d Gwd- 


1on ab Don yn yr unrh lfyddyd. Ym- 
ddengys i'r cdlfau cyffredin inol ddisgyn ìi 
Math oddiwrth ei dad, hudlath (?mag$> wand) 
r hwn a glodforir yn fawr gan Taliesin yn 
ych hefyd am alluoedd Math ei hun. 
(Gwel ““Cad Goddeu ” a “ Marwnad Aeddon 
o Fon.”) Mae Math ab Mathonwy yn 
destun un o'r Mabinogion a gyoedd d yn 
ddiweddar, gyda chyfieithiad a_ nodi 
gwerthfawr, gan Arg. Charlotte Guest. ( Myv. 
Arch., ìi. 30, 70; iìi.7, 12.) 
B M cheiniog, ydogd ym o yn Dn sd gwnif 
rycheiniog, sant o'r bum ìf. 
Yn ol ' Achau y Saint” efe a gladdwyd yn 
Ngheredigion. (Jolo's Manuscripts, 618.) 


MATH 


MATHEW ABLLEWELYN GOCH, 


doedd fardd a flodeuai rhwng 1960 a_1400. 
ae rhai o'i gynyrchion ar gael mewn llaw- 
ysgrifau. 

THEWS, THOMAS, swyddog llyng- 
esol enwog, ydoedd ddisgynydd oddiwrth hen 
deulu yn Llandaf, lle y ganed ef o gylch 
flwyddyn 1670. Wedi myned i'r llynges efe 
a ddaeth yn gadben 1703, ac mewn 
gwaith a'i holl egni. Yn 1709 fe lwyddodd, 
ar ol ymrysonfa gethin, i gymeryd y llong 
Ffrengig “'Glorieux” â 11 gwn, heb ond ei 
hunan. Yn niwedd 1711 efea ddychwelodd 
i Loegr, a chan fod heddwch wedi ei sefydlu, 
ni bu raid wrth ei wasanaeth hyd y flwyddyn 
1718, pan y cymerodd lywyddiaeth y Kent 
& 70 » un o'r cadlongau a. orchymynwyd 
i For y Canoldir, dan Syr George Byr g. Yn 
y dr fythgofiadwy â'r Yspaeniaid tuhwnt 
1 Messina, efe alwyddodd ìi gymeryd y St. 
Carlos â a ; & bu yn gryn gynorthwywr 
ì gymeryd llong y llyngesy nig. 
Yn 1719, pan wedi ei adael gyda llyng u 
fechan i wibio tuhwnt i Pontomelia, i'r per- 
wyl o atal yr ol-lyngesydd Camock ìi ddiano, 
yr hwn a gymorasai ei loches yn Messina, 
efe a lwyddodd i gymeryd cadlong ysgafn o 
eiddo y gelyn, ac 1 yru ar y fraeth un o'i 
gadlongau goreu, y Santa Bosalia, â 64 
gwn. n 1722, anfonwyd ef i ffwrdd gyda 

yngesig fechan, tuag India'r Dwyrain, dy- 
chwelodd yn 1724; ac wedi hir dymor o an- 
weithgarwch efe a. benodwyd yn 1736 
brwyadur y llynges arosol yn Chatham. Ŷn 
1742 efe a ben wyd yn rhaglyngesydd y 
coch, a chadlywy Mor y Uanoldir, a 


einidog teyrngenadol brenin Sardinia a 
thalaethau Itali. Efea gadwodd yn rhwym 
yn mhorthladd Toulon, gyda gwyliadwriaeth 

dibaid dros yspaid 18 mis, ly d cyf- 
unedig Ffraino ac Yspaen, y rhai, o'r di- 
wedd a orchymynwyd ì hwylio yn Chwefror, 
Maa, Mae y frwydr fyth fladY 8 gan- 
ynai a'r gelyn yn or - 
iad tra hynod yn hanes llyngesol, brydain; 
& methiant ymosodiad arwrol y llyngesydd 
Mathews a briodolir ìi eiddigedd ei eilydd 
mewn llywyddiaeth, yr ol-lyngesydd Les- 
tock, yr hwn ni ail roddodd yr arwydd i ym- 
cr chu 
mddygi yn hyn o beth, fe 
y trodd ef ymaith ; a Lestock mewn canlyn- 
iad a gyhuddodd Mathews o fyrbwylledd a 
brys, drwy osod ar y gelyn cyn i linell 
frwydr gael ei ffurfio. Felly y dygwy 
Mathews a Lestock i'w prawf ger 
llys milwrol, a. Syr Ohaloner Agle yn llyw” 
ydd. Parhaodd prawf Mathews o Hy f, 
1745, ì Mehefin, 1747, pan farnodd y 
yn anghymwys i ddal un swydd yn mhellach 
yn ngwasanaeth y brenin. Nid oedd y 
d d mewn un modd foddhaol gan 
bobl Lloegr, ymdeimlont yn ddigllawn wrth 
weled Lestock, hwn nad dodd, 
yn cael ei rhyddhau, tra dydyn a 
addodd yn cael ei droi o'r gwasanaeth. 
ea dreuliodd weddill byr ei fywyd mewn 
ymneillduedd, ac a fu farw yn y flwyddyn 


| *] 
o 


MAU 


Gan eì fod yn ddysgyblwr llym ei 
hun efe a dalai y parch mwyaf i'w dwch- 
gwyddogion, ond a dd hai yr unrhyw 
gylw i'w orchymynion ei hun oddiwrth ei 
israddwyr. Dywedir bod ynddo gryn falch- 
der; ond nid oedd yn ddim amgen na syn- 
iad dyn gwir ymwybodol o'i urddas ac an- 
rhydedd ei swydd. Nid anmheuid ei 
ddewredd, hyd yn nod gan ei elynion 

MAURICE, HENRY, D.D., duwinydd 
tra dysgedig a doniol, ydoedd fab Thomas 
Maurice, curad Llangristiolus, yn Mon, lle y 
ganwyd ef yn 1648. Ei addysg boreuol fu 
yn ysgol rydd Beaumaris, o'r hon yr aeth i 
goleg Iesu, Rhydychain, yn 1664; ac wedi 
ei raddio yn G.O., etholwyd ef yn gymrawd 
o'r frawdoliaeth hono, pan y tynodd ei 
ddysgeidiaeth anarferol sylw y penaeth, Byr 
Leoline Jenkins. Dan anfonwyd Syr Leoline 
fel teyrngenadwr i Cologne yn 1673, aeth 
Maunice gydag ef megys caplan, ac fe aros- 


odd gydag ef am yspaid y tair blynedd y bu 
efe oddi cartref. Ar ei dì ychweliad ì Loegr, 


yr oodd yn aros weithiau yn nlìîeulu Syr 
line yn Doctors Commons, a phryd arall 
yn ngholeg Iesu, hyd 1680, pan y penodwyd 
ef yn g^plan teuluaidd ì archesgob Caer- 
gaint, yrchafiad cyntaf a dderbyniodd efe 
oddiwrth yr archesgob oedd rheithoriaeth 
Chevening, yn Kent; a chanlynwyd hyn 
gan reithoriaeth Llandrillo yn Rhos, yn 
esgobaeth Llanelwy, a thrysoryddiaeth Chi- 
chester, yn yr hon y sefydlwyd ef Ionawr 7, 
1681. edi hyny cyflwynwyd ef i reithor- 
iaeth Newington, sir Rhydychain. yn 1685, 
ac efe y pryd hwnw yn D.D. Yn 1691 ethol- 
d ef yn broffeswr duwinyddiaeth i goleg 
ret, ac ym mraint y swydd hon efe a 
sefydlwyd yn brebendur Worcester; ond efe 
farw yn syd yr un flwyddyn, 
Hydref 30. _ Yr oedd efe yn awdwr a al 
weithiau dadleuol, cyfres o'r rhai a roddir 
gan Wood gyda'i gofnodiad am dano yn yr 
Aihena Oconienses, yr hwn a chwanega “ ei 
fod yn ddyn o ddysgeidiaeth anghymarol, a 
rhinwedd difrycheulyd. Ei fywiogrwydd a'i 
gyflymder mewn undeb a'i farn drwyadl, a'i 
gwnelent ef yn rhyfeddol; at yr hyn y 
chwanegid, cof angh in; ac arabedd 
claer a pharod. Mewn pregethu, ychydig a 
ragorai arno o ran hyaw edd a grym rhes- 
wm; eithr uwchÌaw y cwbl ei gof a ddylid 
edmygu am ei frwdfrydedd aì serch tuag 
at athrawiaeth a dysgyblaeth sefydledig 
Eglwys Loegr, a'i ddewredd anorchfygadwy 
i'w hamddiffyn a'i chynal, unrhyw bryd ag 
y byddai achlysur w.” 
MAURICE, WILLIAM, boneddwr o ber- 
ehon fir ac deulu da a pharchus, ac yn 
'nafìae ysgedig, gasglwr ac ad- 
ysgrifiwr iwyd hen lawysgrifau Cymreig, 
doedd yn byw yn Nghefnybraich, plwyf 
ansilin, sir Dinbych, lle yr adeiladodd 
lyfrgell, dair llofft o uchdor, yn nghyswllt 
a'i dŷ, yn yr hwn y treuliai efe fwyaf o'i am- 
ser 1 astudio llenyddiaeth Gymreig. Mae 
ei gasgliad gwerthfawr o lawysgrifau Cy- 


MAU 


-— 
— 


mrei awr ar mhalas Syr W. W. 
Wynne, Barwn, Wynnetay, sir Dinbych. 
Mae hanes y gwrthryfel yn Ngwynedd, o'i 
nodlyfr ef, wedi eì gyoeddi yn y ol gyn- 
taf o'r ““ Archaiologia Cambrensis.” Bu farw 
rhwng 1680 a_1690. 

MAURICE, JOHN, oedd weinidog yr 
Annibyn yn Nhynygwndwn. Mab hynaf 

doedd i'r Parch. Phillip Maurice. Mwyn- 
haodd fanteision addysg o'ì fobyd. edi 
iddo ymroddi ei hun i fod yn aelod eglwysig, 
' a'i gymell i ddechreu pregethu, anfonwyd ef 

i'r athrofa i Gaerfyrddin, lle y bu yn efrydu 

da diwydrwydd mawr dros yr amser pen- 
odedig. Yr oedd Mr. Maurice yn wr ìeuanc 
gobeithiol iawn, yn ysgolaig rhagorol; ac 
yn meddu ar lawer o wysderau athrawol; 
a chan fod gweinidogion yr Annibynwyr ar 
y pryd y daeth allan o athrofa Caerfyrddin, 
yn bwriadu codi athrofa ramadegol a duwin- 
yddol, er mwyn y rhai oeddynt yn debyg o 
fod yn ddefnyddiol fel pregethwyr, ond yn 
rhy hen i gaol myned i un o'r colegau rheol- 
aidd, am fod eu telerau yn gofyn ì'r ym- 
geiswyr fod yn feddianol ar fesur o wybod- 
aeth o'r ieithoodd Seisneg, Lladin, a. Groeg, 
ac hefyd er parotoi dynion ieuainc o gymwys- 
derau gweinidogaethol a fyddent yn ym- 
geiswyr am fanteision uwch, yn yr athrofaâu 
sydd yn bresenol yn Aberhonddu, Caerfyr- 
ddin, neu rai o colegau Lloegr, penodwyd ar 
Mr. J. Maurice i fod yn athraw ; ond oblegyd 
gwylder ei feddwl hodai eryd arno 
y fath orch Hi dieithr i'r Dr. Phillips 

rwymo cyd-ddwyn rhan o'r gwaith; ac 
yn unol a thaer ddymuniad ei frodyr efe a 
gydsyniodd, Tua'r flwyddyn 1810, urddwyd 
ifod yn gydweinidog a'i dad yn Nhyny- 
gwndwn, yn gystal ag yn athraw y coleg 
oedd newydd gael ei sefydlu yn Neuadd- 
lwyd. Ond buan y torodd angou y blodeuyn 
hardd hwn i lawr er mawr alar i'w gydna- 
bod. Yr oedd ef yn wr ieuanc ag oedd yr 
eglwysi yn ddysgwyl y byddai iddo fod yn 
seren oleu en yr eglwys. Ym- 
ddysgleiriai llawer o ragoniaethau yn y byw- 
y byr a gafodd fwynhau yn y byd trallodus 
wn, ond udwyd ef i wlad well cyn pen 
dwy flynedd wedi ei urddiad. 

MAURICE, PHILLIP, oedd weinidog yr 
eglwys Annibynol yn Ebenezer a Thyn- 
ygwndwn, sir Aberteifi. Brodor oedd o ardal 
Glandwr, sir Benfro; ganwyd ef yn 1739. 


dir i adeiladu capel newydd, ac ymroddasant 


dlon i adeiladu yr addoldy. 


248 


MAR 


— O UO 








ieuanc o'r athrofa, a rhoddasant alwad iddo 


ddyfod i weinidogaethu iddynt. Derbyniodd 
eu galwad, ac urddwyd ef yn y wyddyn 
1776. Llafuriodd yn eu phth hwy ac 
Nhynygwndwn gyda mesur helaeth o lwydd. 
iant am 47 o flynyddau, sef hyd ddydd ei 
farwolaeth. Yr oedd ef yn. wr duwiol, hardd 
iawn ei ymddygiadau, a ei 
ardal fel Cristion didwyll a doeth. "Pel pre- 
gethwr nid oedd yn fawr a phoblogaidd, eto 
yr oedd yn dra synwyrlawn, bywiog, ac agos 
at ei wrandawyr, yn feirniad rhagorol a 
manol ar ei destun, ac felly yn adeiladol i'w 
wrandawyr. Oymerodd dyddyn bychan yn 
agos i Ebenezer, lle y trigodd yn nghanol ac 
i holl 


yn mynwes ei bobl dros ei dyddiau. 
testun diweddaf y pregethodd oddiwrtho 
oedd Salm xxxvii. 2, 5. Bu farw ar y 30ain 


o Dachwedd, 1820, yn 81 mlwydd oed, cladd- 
wyd ef yn mynwent Ebenezer, yn yr un 
beddrod a'i anwyl briod, yr hon a gladdwyd 
no yn y mwydyn 1818. Pregethodd 
arch Dr. Phillips ar yr achlysur oddi 
Act viii. 2. 

MAURICE, MICHAEL, oedd weinid 
yr Annibynwyr yn Ninbych. Brodor oedd 
efo Drelech, sir Gaerfyrddin. Derbyniodd 
ei addysg athrofaol yn Nghaerfyrddin. Pan 
orphenodd ei amser yn yr athrofa derbyn- 
iodd alwad oddiwrth yr eglwys gynulleidfaol 
yn Ninbych. Urddwyd ef yno yn y flwyddyn 
1863; ond ni bu ei arosiad yno faith, 
Dywedir mai pregethwr lled sychlyd oedd. 
Nid oes genym wybodaeth pellach am dano, 
i ba le yr aeth, na pha bryd y bu farw. 

MARC, CHARLES, oedd un o hen bre- 
gethwyr y Trefnyddion Calfinaidd yn Lleyn, 
gir Gaernarfon. Nid ydym yn sicr o'r am3er 
y dechreuodd bregethu, nac ychwaith yr am- 
ser y bu farw. Cafodd y hwn ei ddonio 
yn helaethach na'i gydÌ , & gelwid ef 
yn bregethwr pryd nad ystyrid y lleill ond 
cynghorwyr. Dywedai Robert Jones, Rhos- 
lan, iddo gael eì ddeffroi yn more ei ddydd- 
lau. Yroedd o syn cyffredin cryf, ac yn 

arn wir athrawiaeth, a chanddo 
ddoniau eglur i draddodi y genadwri. Perch- 
id ef yn fawr yn ei ardal; ac yr oedd yn 
dderbyniol gan yr eglwysi; a'i rodiad yn 
addas i'r efengyl. Yr oedd yn dra chyffrous, 
yn enwedig yn ei ddyddiau olaf. Dywedis 
iddo orfod ffoi noson ei briodas; gan iddo 
ddeall fod haid o erlidwyr wedi pend u 


dyfod yn ddisymwth ac ymosod ar . 
trwy iddo gael hysbysiad p rydlon o'n bwriad, 
diangodd ef a siomwyd wythau. Efe & 
gollodd ei olwg yn hir cyn ei farwolaeth; eto 
parhaii bregethu. Bu yn iol ac yn 
cadw ei wely am amsermaith; eto yr oedd ei 
ysbryd yn iraidd a nefolaidd. Cyfansoddodd 
amryw hymnau, ac yn mysg ereill yr un a 
ganlyn :— 
“ Tegswawriodd arnom ddydd 
A welwyd gynt trwy ffydd, 
Gan rai sydd 'nawr 
O'r cystudd mawr yn rhydd ; 
Ac 08 oedd dyled arnynt hwy, 
Folianu'r Oen a'i farwol glwy”, 


MATH 


— ——— — — . — 


Mae'n dyled ni'r cenedloedd, 
Fil miloedd foli mwy,” 

MASON, EDWARD, Rhiwbwys, sir Abor- 
teifi. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1798; a bu 
farw Hydref 11, 18600, yn 62 flwydd oed, 33 
o ba rai a dreuliodd i bregethu'r efengyl gyda 
y Trefnyddion Calfinaidd. Gan fod cofianwyr 
enwogion Cymru yn esgeulus ìawn gyda'r 

rchwylo nodi lle genedigol, yn nghyd a 
dygiad i fyny y rhaì a gofnodant, yr ydym 
wedi ein gadael yn y tywyllwch am fore oes 
y gwrenwog hwn. Ond wedi ei ddygiad at 
grefydd, bu yn wr cadarn a ffyddlon gan 
ym u a'i holl allu i wneud rhwygiadau 
yn nheyrnas y tywyllwch, Ni chafodd ond 
y ystudd byr. Yr oedd yn y cyfarfod eglwysig 
yn Rhiwbwys nos Fawrth, yr ail o Hydref; 
ac ar yr unfed ar ddeg gorphwysodd oddiwrth 
ei lafur. Yr oedd ymwybyddiaeth yn mhawb 
o'i gydnabyddion ei fod wedi myned trwy y 
byd drwg presenol heb lychwino ei wisg; a'r 
dystiolaeth ddiysgog yn mhob mynwes oedd, 
ei fod wedi cael mynediad helaeth ì mewn ì 
lawenydd ei Arglwydd; yr oedd hyn yn peri 
iddynt ddywedyd fod un o gedyrn, a gwr 
mawr Israel wedi syrthio. Gadawodd 
weddw a dau o blantareiol. Fel priod & 
thad nid aml y ceid ei well. Yr oedd yn gyf- 
aill cywir a charedig—yn Gristion diamheuol, 
ac yn bregethwr cyson ac iachus o athraw- 
iaethau y gair; a theimlwyd colled fawr ar 
ei ol yn ei holl gylchoedd crefyddol, cymyd- 
ogol, a gyladol. 

MATHIAS, DAVID, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Aberteifi a'r Ferwig. Yr oedd yn wr 
o deulu cyfrifol & pharchus yn Aberteifi. 
Ganwyd ef Gorphenaf, 1798. Derbyniwyd 
ef yn aelod eglwys Tachwedd 10, 1816, pan 
yn ddeunaw oed. Dechreuodd bregethu Hyd- 
ref 26, 1818 ; a. chafodd ei gyflawn urddo yn 

weinidog a'r Parch. John Herring, Mehe- 





n 18fed, 1821. Yr oedd yn ddyn cyflawn o 
ddawn parod a gwresog, ac o eddfau na- 
turiol cryfion. Ond gan ei fod mewn mas- 


nach fydol nid oedd yn gallu treulio ond 
ychydig amser i ddarllen a myfyrio, am hyny 
nid d yn eang oi wybodaeth, nac yn 
dreiddgar ei amgyffrediadau fel duwinydd ; 
eto yr oedd yn dra derbyniol fel pregethwr 
yn mhobman. Byddai yn pregethu yn aml 
yn y cyfarfodydd misol a chwarterol, ac weith- 
1au yn y cymanfaoedd. Yr oedd o dymerau 
serchog, ac yn gyfaill anwyl ayddlon; caf- 
odd llawer brawf o hyny. edi ymboeni 
mewn cystudd am rai misoedd, bu farw, yn 
y flwyddyn 1834.. Gadawodd weddw afiach, 
a saith o blant bychainialaru areiol; ac 


nid oedd ei glod dys mor a ìs & dy- 
munol ag y gallesid dysgwyl. .N1 yn 
ddigon gofalus gyda'i gyfrifon arianol, a 


chollodd lawer trwy hyny. Nid oedd modd 

cyffwrdd ca gneddiana u eì weddw, a thrwy 
yny yr 

surus. Wedi marwolaeth y Parch. Jo 


- —— s —— — — —— . a EA | a. 0 GI 


MATH 





—— 





MATHIAS, THOMAS, oedd weinidog y 
Bedyddwyr yn Rhydwilym, sir Benfro, Gan- 
wyd ef yn y lwyd yn 1672. Derbyniwyd ef 
yn aelod crefyddol yn 1701. Wedi iddo dde- 
chreu pregethu rhoddodd i fyny am dymor; 
ond aiÌ ddechreuodd drachefn. Dywedir ei 
fod yn wr o ddysgeidiaeth, yn barod ei ym- 
adrodd, ac yn anghyffredin yn ei gof. Yr 
oedd ddo ddawn rhagorol i adrodd pre- 
gefh isneg yn Gymraeg, ar ol Sais, pan 

dygwyddai galwad am hyny, gan mor gyf- 
lawn y cofia hi, ac mor fedrus oedd i gyf- 
ieithu yn gywir a threfnus. Dywedir mai 
yn Prendergest, ger Hwlffordd, y pregethodd 
ddiweddaf. Nodir yn hanes Castellnewydd, 
1 Enoch Francis, cyn marw nodi Thomas 
Mathias i bregethu yn ei angladd, hyn a 
gymerodd le yn y flwyddyn 1739, neu 1740, 
oddiwrth Phil. i. 21. Yr oedd yntau hefyd 
yn tynu tua therfyn ei daith, yr hon a or- 
phenodd yn y flwyddyn 1745, yn 73 mlwydd 


oed, fel y gwelir wrth y cerfiad ar ei z 
fedd yn Rhydwilym, lle y dywedir,—“ Yma 
y gorwedd corff Thomas Mathias, diweddar 


weinidog cynulleidfa o Fedyddw Rhyd- 
wilym a Llangloffan; yr hwn ay an wodd 
a'r bywyd hwn Mai 23, 1745, yn 73 mlwydd 
oed” ŵn yr hanes o weinidogion Oymru a& 
ddanfonwyd ì Lundain yn y flwyddyn 17934, 
dywedir am y gWr hwn, ei fod yn bregethwr 
bywiog a thra defnyddiol. 

MATHEWS, MORMADUEKE, oedd un o'r 
offeiriaid a. drowyd allan o'r Eglwys Sefydl- 
edig. Mab ydoedd i Mathew Mathews, Aber- 
tawe. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1606. Yr 
20fed o Chwefror, 1624, aeth i goleg All 
Souls, Rhydychain. Nid oes genym hysbys- 
rwydd pa le y sefydlodd gyntaf ar ol gadael 
y coleg; ond yr ydym wedi gweled ei fod yn 
offeiriad yn Penmain, ger Abertawe, yn 1636, 
ac yn pregethu yn “erbyn cadw yr holl 

liau, yn nghyd ag amryw bethau ereill, 

fel dychymygion ffol ac ynly .”. Pan ddyg- 
wyd c yn eì erbyn yn llys yr uchel ddir- 
rwyaeth, efe a ffodd i New England. Pa 
fodd na pha le y treuliodd eì amser yn ystod 
ei ymdaith yno nis gwyddom. Ond ryw am- 
ser ar ol darostyngiad y marchoglu yn Nghy- 
mru, efe a ddychwelodd o America, a chafodd 
ei benodi yn weinidog St. John, Abertawe, 
o'r lle y cafodd ei fwrw allan yn 1662. Efe 
a adawodd fywiolaeth dda er mwyn cydwy- 
bod, er nad oedd ganddo ddim arall mewn 
lwg at ei gynaliaeth. Wedi hyny efe & 
regethodd, trwy ganiatad yr ynadon, mewn 
capel bychan yn mhen y dref. Yr oedd efe 
yn ddyn selog a duwiol iawn. Byddai yn 
arfer myned oddiamgylch o dy i dy er 
hyfforddi y bobl. Yr oedd agos ei holl ym- 
ddion yn nghylch pethau ysbrydol. Ni 
byddai yn gwneud ymweliadau ond yr hyn 
oedd briodo bw yeinid th. Fa ddeuai 
rhywrai ì ymwe » âT ol y cyfarchiad 
cyffredinol, byddai iddo yn fuan fyned i ryw 

frinach yn nghylch pethau crefyddol. A 
phan ddygid rhywbeth iddo i'w yfed, byddai 

arfer cymeryd Y gwydryn i'w law, gan 
ddiolch yn ddifrif ifol ì Dduw; yna yfai at ei 





MAU 


yfaill, gan ddyweyd fod iddo WD ToOeBO, 
dai Yn myned allan y” ar ddyddiau 
marchnadoedd, at bobl y wìad, a_ llef- 


aru wrthynt nghylch pethau ysbrydol. 
Rhai o'r cyfryw a'i erbynient gyda pharch ; 
ac ereill gyda dirmyg a diystyrwch. Yr oedd 

byw uwchlaw y byd, gan ymddibynu yn 
Tollo ar ragluniaeth am ei gynaliaeth ei hun 
a'i deulu, Yr oedd yn byw trwy dduwioldeb 
ei blant, (o ba rai yr oedd dau neu dri yn 
Anghydffurfwyr difrnifol,) a thrwy garedig- 
rwydd perthynasau a chyfeillion; yr hyn a 
wnai iddo raì gweithiau ddywedyd yn ysmala, 
ei fod yn cael ei gynal yn gysurus, gan blant 
Duw, ei blant eì hun, a phlant y byd. Bu 
fyw i oedran teg, a pharhaodd yn d efnydd- 
iol hyd y diwedd. Bu farw tua'r flwyddyn 
1683.—(Calamy's Account, vol. ìi. p. 732, 


713. 
MAURIOE, HENRY, med y ydoed 
da'r Annibynwyr. ab eunn 
Furiffih Maurice, o Methlon, yn Lleyn, sir 
Gaernarfon. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1642. 
Urddaelododd ei hun yn ngholeg Iesu, Rhyd- 
ychain, flwyddyn 1652. Ei febyd a'i 
bnonotyd o oedd gwbl wagedd. Pan ddechreu- 
odd bregethu, yr oedd ei boblogrwydd gy- 
maint fl yr oedd yn brofedigaeth iddo; ac 
achwynai yn ol llaw, gan alw ei hun yn ddyn 
coegfalch, gwagogoneddgar. Yr ydym yn 
cael yn ol ei dystiolaeth y enedig ei hun, 
ei fod am beth amser wedi myned i'r weini- 
dogaeth, o gymeriad rhydd ec anfoesol. Ei 
erlidwyr yn ganlynol i'w argyoeddiad, a am- 
lygent eu tuedd satanaidd, trwy edliw iddo 
ef a'i gyfeillion afreoleiddiwch eu hymddyg- 
iad. yfeirin at hyny yn deimladwy iawn yn 
ei ddyddlyfr am Orphenaf 20fed, 1672. “ Mr, 
Kinaston a ddywed wrthyf, fod esgob Bangor, 
a rhyw rai ereill, yn fy nghyhuddo o ryw 
feiau a chamymddygiadau yn fy mywyd yn 
flaenorol, cyn rhyngu bodd x'r Arglwy d o'i 
dru d ymweled â mi; a chefais yr Ar- 
glwydd (yr wyf yn tybied) yn cynal fy ysbryd 
rhag digaloni hyny. Ond yr wyf yn 
dymuno tosturio wrth y rhai a eiddigedda 
wrthyf o herwydd Duw.” Efe a ysgrif- 
ena Mehefin 18fed,-1672, fel y canlyn, ar yr 
inach heno â Mrs. 


hun. Y pethau hyn & 
nghalon, nes gorin Arg 
goed 1 weddìo, lle 
gyda chryn daerineb, 1 raddau yn ddr llog, 
ond nid yn gymaint ag â ddymunwn, oblegyd 
yr oedd fy nghalon ar dori, eto nis gallwn 


isant fy 


lo yn rhydd.” Oafodd ei urddo ryw amser 
cyn y, adferiad, a sefydlodd Bromfield, 
Índlow, odd 1662. 


lle y ô 
oa udodd wedi hyny i Church Stretton, 
sir Amwythig, i fywiolaeth o £140, a thy 


cyfleus. Daliodd y fywiolaeth hon hyd oni 


250 


MAU 


ryngodd bodd i'r Arglwydd ymweled a'r dref 


gubwyd llawer o'r trigolion i'r byd - 
wyddol. Bu hyn a ei gyflwr dde oi 
yntau ì ystyria ifrifol o'i gyflwr ys - 
ol, ac i beri iddo arswydo rhag cyfarfod ag 
angeu yn anmharod. Mewn canlyniad daet 
yn dra anesmwyth, ac ni allai f dawel 
ei feddwl nes iddo benderfynu rhoddi ei fyw- 
iolaeth i fyny, er eì fod mewn dyled o £300, 
yr hyn a dynasai yn benaf wrth adgyweirio 
y persondy. Oadwodd yr achos o'i ofid iddo 
ei hun, nes i'w wraig, yr hon oedd yn casglu 
oddiwrth ei agwedd bruddaidd ei fod mewn 
gofid, ddyfod un diwrnod yn ddisymwth ato 
l'w ystafell, ac amlygu eì phenderfyniad i 
beidio myned oddiwrtho hyd oni fynegai iddi 
yr achos o'i anesmwythder. Dywedodd wrthi 
mewn canlyniad, nas gallasai efe aros yn 
dawel yn hwy yn weinidog cydffurfiol y plwyf 
hwnw; â cynaliaeth ei deulu n ol llaw 
gofidio ei feddwl yn fawr. Dymunodd 
ithau arno ymddwyn yn hollol yn ol goleuni 
eì gydwybod, gan sicrhau y medrai hi ym- 
ddined ei hun a'i phlentyn i ofal rhaglun- 
iaeth, heb unrhyw betrusder yn mherthynas 
i'r canlyniad. oddodd yr ateb hwn o eiddo 
cymhares ei fywyd lawer o galondid a thaw- 
elwch i'w feddwl; ac mewn canlyniad am- 
lygodd ddyruswch ei feddwl i Mr. Guarrel, 
un o'r ddwy fila drowyd o'u bywiolaethau 
yn achos cyfraith unffurfiaeth. Hwn a'i 
cynghorodd i eistedd yn gyntaf a bwrw'r 
draul cyn penderfynu ar sefyllfa ddyfodol. 
Atebod gnau na oddefai cydwybod iddo 
gadw ei yviolaeth yn hwy. Yn ganlynol 
traddododd bregeth ymadawol yn eglwys y 
plwyf, oddiwrth Luc xxiii. 8; a derbyniodd 
wys oddiwrth gangellydd yr esgobaeth yn ei 
chylch, yn cynwys cyhuddiadau yn ei erbyn 
am feio ar lywodraeth yr eglwys. _ Sicrhaodd 
yntau iddo mewn atebiad, nad oedd yr hyn a 
ra dodwyd ganddo wodi ei fwriadu i allon- 
yddu na therfysgu neb; eithr yn unig ìi os- 
tegu llais cydwybod ddeffroedig. Dangosodd 
ei holl feddianau i'w ofynwyr, a chafodd ei 
ymddifadu ganddynt o bob gwerth ceiniog a 
foddai; a'r rliai na chawsant eu boddloni a'i 
rhoddasant yn ngharchar, lle y llonwyd ef 
yn fynych mewn angenoctyd mawr, âg an- 
rhegion oddiwrth bersonau anadnabyddus 
iddo ef. Trwy ei offerynoliaeth ef cafodd 
gwraig ceidwad y carchar, yr hon a ymddyg- 
asai tuag ato yn dra afrywiog ar y cyntaf, 
ei dychwelyd at yr Arglwydd. O'r diwodd 
cafodd ei ryddhau, trwy i ryw gyfeillion car- 
edig ymrwymo i dalu eì ddyledion; yn mysg 
pa rai yr oedd Mr. Orton, tadcu yr enwo, 
ob Orton. Bu Mr. Maurice byw am beth 
amser yn yr Amwythig. Arweinir ni i gasglu 
oddiwrth wahanol amgylchiadau iddo roddi 
i fyny ei fywiolaeth yn Church Stretton tua'r 
flwyddyn 1606. Tua diwedd y flwydd 
1672 efe a symudodd i'r Fenni, a dywedi 
iddo gael ei ddowis yn weinidog ar yr eglwys 
a arferai ymgynull yn Llanigon, Ni Gelli, 
Brycheiniog, ac yn Merthyr TydfÎ, oryan- 
wg. Ŷr oedd aclodau yr eglwys hon, y rhai 


â thwymyn ddinystriol, trwy yr hon ym ys- 





MAU 











— — 


nis gallont fod lawer dan fil, yn wasgaredig 
dros holl Frycheiniog, a'r siroodd cyfagos, 
sef Mynwy, Morganwg, Caerfyrddin, a Maes- 
yet. Yr oedd gorsafoedl pregethu, neu 
eoedd i'r gwahanol gangenau o'r eglwys 
ymgynull i addoli, rhwng pumtheg ag ugain 
mewn rhif, Rhaid fod llafur y gweinidog, 
er yn cael ei gynorthwyo gan dri neu bedwer 
o ddysgawdwyr, yn fawriawn, Er hyny ni 
chyfyngodd efe ei lafur i'r cangenau hyn yn 
unig, eithr symudai eì enaid mawr mewn 
cyleh llawer eangach. O'r pryd y daethai 
Mr. Maurice i'r parthau hyn, treuliodd lawer 
o'i amser i deithio trwy Gymru, gan bregethu 
yr efengyl mgewn conglau tywyllion; a Duw 
a fendithiodd ei lafur er argyooddi a dychwel- 
yd llawer o eneidiau. Y bobl a ymgasglent 
o bellder mawr i wrando arno; yrhyn a 
wnaent gyda chryn ddifrifoldeb.  Cyfarfydd- 
odd a llawer o galedi trwy deithio ar bob 
math o dywydd dros yr ardaloedd mynyddi 
hyny ; a chyfarfyddai yn aml a gwely gwae 
ac ymborth canolig iawn ar eì deithiau. Yr 
oedd efe yn awyddus iawn am lesoli pawb; 
am hyny efe a deithiai i bregethu trwy wa- 
hanol barthau o Gymru, yn ystod ei arosiad 
yn yr Amwythig, yn gystal ag wedi hyny. 
Arferai esbonio yr ysgrythyrau gartref ao 
oddicartref, mewn teuluoedd fore a hwyr; a 
chafodd yr hyfrydwch o weled bendith yn 
dfyned a'i ymdrechion yn y ffordd hono. 
8 deallai fod un o'i wrandawyr, mewn teulu 
neu gynulleidfa, yn anwybodus o'r iaith yn 
yr hon y llefarai neu y gweddïai, ni byddai 
un amser yn ol o lefaru neu weddïo yn yr 
iaith a ddeallid gan hwnw hefyd; canys ar- 
ferai ddywedyd, “* Nad oedd efe yn ewyllysio 
fod cymaint ag un enaid yn analluog i dder- 
byn lles oddiwrth y gwasanaeth.” eaynm- 
welai yn aml a'i sir enedigol wedi ei sefydliad 
yn Neheudir Cymru; ac mewn gwirionedd, 
efe oedd bywyd yr achos Anghy urfiol yno. 
Trwy ei ddylanwad ef y cafodd pobl Pwllheli 
gan Mr. Jamês Owen ymsefydlu yn eu plith 
am beth amser; ac wedi hyny. . Daniel 
Paillips.. Yn ei wahanol deithiau trwy y 
Dywysogaeth, er nad oedd ond fel ei Feistr 
dwyfol, yn myned oddiamgylch i wneuthur 
daioni, eto yr oedd yn gwneud ei hun yn 
red i berygl. Mynych y cynllwynodd ei 
elynion i'w ddal; ond yr Arglwydd a'i cudd- 
iodd yn ngheudod ei law. wiliwyd ei dy 
unwaith pan oedd newydd fod yn pregethu 
ynddo, i'r dyben i'w eryd yn garcharor; 
ond efe a ymguddiodd mewn cell yn ymyl yr 
ystafell lle y cynelid y cyfarfod, ac felly efe 
a ddiangodd rhag crafangau ei erlidwyr. Dro 
arall daeth ceisbwl i'r ystafell lle yr oedd yn 
pregethu, a gorchymynodd iddo adael ei 
waith, Ond yn lle ddhau, Mr. Maurice 
dag eofndra diarswyd, a archodd i'r ceis- 
bwl, yn enw y Duw Goruchaf, i'r hwn yn 
fuan y buasai raid iddo roddi cyfrif am ei 
ymddygiad, na byddai iddo ei aflonyddu pen 
yn traethu y gair. Ar Fyny y dyn yn ddy- 
chrynedig a eisteddodd i lawr ; ac wedi iddo 
wrando arno yn amynodiigar hyd ddiwedd yr 
oedfa, efe a ymadawodd heb gyffwrdd ag ef. 





251 


MAU 





Ni chafodd eì gymeryd i fyny ond unwaith, 
a'r fro hwnw cafodd feichiau; ac ar eì ym- 
ddangosiad, trwy ffafr rhai o'r ynadon, y rhai 
oeddynt ei gyfeillion a'i berthynasau, cafodd 
ei ryddhau. _ Darostyngwyd ef lawer gwaith 
1 amgylchiadau cyfyng pan yn byw yn yr 
Amwythig; ond cafodd ei gynorthwyo yn 
aml mewn modd rhyfeddol iawn. Wedi bod 
mewn frallod meddwl unwaith tra ar weddi 
gyda'i deulu, ac yn cyfaddasu ei ddeisyfiadau 
at eu angenion, wele glydydd yn curo wrth 
y drws, yn gofyn am dano, ac yn eì anrhegu 
â dyrnaid o arian oddiwrth ryw gyfeillion, y 
rhai y gomeddai ddyweyd pwy oeddynt; a 
dywedir i'r un gwr dro arall ddwyn cymorth 
arianol cyfamserol iddo. Yr oedd gan ei 
wraig, yn hon oedd etifeddes y Gwynfryn, 
r eli, etifeddiaeth o werth £40 y 
ddyn, yr hon oedd yn dyfod i'w meddiant 
oddeutu amser eu hymadfwiad â Church 


iawn oddiwrthi am ddeng mlynedd. 
bynag, yr oedd yn ddiwyd. 


edigaethau ; yr hyn, diriondeb rhag- 
luniaeth y cafodd yr myfydwch o fyw i'w 
weled, er iddo farw yn fuan wedi hyny. Yn 
y rhan ddiweddaf o'i fywyd efe a amlygai 
ostyngeid dd mawr, amynedd, addfwyn- 
der, ac ymroddiad hollol i'r ewyllys ddwyfol; 
ac amlygal fawr dosturi tuag at ei elynion. 
Eu henllibiau, yn lle aflonyddu ei feddwl, a'i 
cynysgaeddent a chyfleusdra i dosturio, a 
gweddïo drostynt. Yr oedd ei dawelwch dan 
er holl ddyoddefiadau, pa un ai oddiwrth 
ddynion, neu uniongyrchol oddiwrth 
Dduw, y fath, fel na byddai sirioldeb arferol 
ei wynebpryd yn lleihau dim. _ Yr oedd gan- 
ddo feistrolaeth arno ei hun i raddau helaeth. 
ymer naturiol oedd wyllt, yn 'sg â 
garugrwydd, (fel yr arferai efe ddywed d); 
ond trwy ras efe a'i llywodraethodd fel yr 
oedd yn gweddu i ddyn, Cristion, a gweini- 
dog. Yr oedd yn garedig a hynaws tuag at 
bawb; yn llawn tosturi at yr anghenus a'r 
trallodedig. Cyfaill cywir a chyson ydoedd, 
yn serchiadol yn mhob perthynas; yn dad 
tyner, ond nid yn rhy fall odus, Yn achly- 
gurol efe a rai physygwriaeth; ac wrth 
ei gweinyddu defnyddiai bob cyfleusdra i 
wneud lles ysbrydol i'r dyoddefwyr, Un 
prawf nodedig o hyn oedd amgylchiad merch 
echan saith flwydd oed, i foneddwr, yr hon 
oedd efrydd. E1 thad a anfonodd am dano 
i ymweled â hi; trwy yr hyn, er i'w han- 
hwyldeb corfforol barhau, hi a dderbyniodd 
lesad llawer mwy na iachad corff, gan iddi 
ei dwyn mewn modd anarferol i gofio ei 
wdwr a'i Gwaredwr. Ceir y cofnodiad 
canlynol ei ddyddlyfr am Mehefin 13, 
1672 :—“ Bore h yw, daeth mabi weddw 
o'r enw J on Ag, o Hon, sef gwehydd, i 
nghyngor yn nghylch cryniad 

galon. edaist rywbeth wrtho am ei enaid. 
bachgen tlawd a'm galwai o'r neilldu, a 
dywedai wrthyf fod rhyw feddyliau rhyfedd 


MAU 


o —— sac 





—— — — 


yn ei feddianu, sef ei fod yn dragywyddol 





golledig; yr hyn oodd wedi achosi curiad y 
galon. ffeithiodd hyn yn ddwys ar fy 
meddwl.” Y fath oedd ei awydd i wneuthur 


daioni, fel na wnai fyned heibio ìi ddyn tlawd, 
neu blentyn ar ŷm heol, heb ymddyddan a 
ef am ei enaid. n ei bregothau, yr oedd efe 
gyffro cyfeirio a aen iachawdwr- 
het Irwy Ysu Grist. Yn y rhan flaenaf 
o'i bregethau, eglurai un o bynciau sylfaenol 
refydd, gan dynu addysgiadau ymarferol yn 
y cymwysiad. Pan ddyfynai ysgrythyr, nis 
gollyngai hi heb ei hegluro, gan ddangos ei 
phriodol ystyr i'w wrandawyr, yn nghyd a'r 
modd y profai y mater dan sylw. Yr oedd 
ei brogel au yn llawn cyfeiriadau a chyffel- 
ybiaethau, er egluro ei faterion. Pregethai 


ar bynciau athrawiaethol mewn dull cymwys- 
iadol ac arferol. Yr oedd yn hynod o 
fedrus i d ddio meddyliau a gweithred- 


iadau dirgelaidd calonau dynion; ac yn dra 
argyoeddiadol yn ei gymwysiadau at gydwy- 
au eì wrandawyr. Pan gynghorid ef gan 
ei gyfeillion i arbed ychydig arno ei hun, dy- 
wedai wrthynt, “ Ŷ mae yn llawn bryd i'r 
hwn sydd wedi froulio y rhan twynf o'r a! dd 
segur, pan wel yr hwyr yn dyfod, ddyblu 
nA ergydion.” lafur gormodol, a theithiau 
hirion, wedi gwanhau ei gyfansoddiad a_bry- 
Burasant derfyniad ei fywyd naturiol. Yr 
oedd ei ymddygiad ar wely cystudd yn cyd- 
uno a'i Tachedl flaenorol. Dangosai ystyr- 
iaeth ddwys o ddaioni Duw taug ato ef a'i 
eiddo. Pan ddywedai ei wraig wrtho ei fod 
wedi cael noswaith flin. Atebai yntau, trwy 
ddywedyd, “' Beth am hyny, cafodd Job lawer 
o nosweithiau blinion.” Pan welai y bobl ŷn 
wylo o'i amgylch, gofynai i'w briod, “ A wyt 
ti yn gweled tiriondeb yr Arglwydd tuag atom 
ni ddyeithriaid tlodion, yn cyfodi i ni gynifer 
o gyfeillion. Y mae cariad Duw yn Nghrist 
Iesu yn ddyddanwch mawr i'm honaid i. 
Bendigedig fyddo Duw, yr hwn a'n gwnaeth 
ni ein dau ogion o'r un gras.” Yr 
oedd efe ell iawn o ddychymygu fod 
ynddo ef un teilyngdod neu haeddiant; eto 
yr oedd tystiolaeth ei gydwybod yn ddyddan- 
wch mawr iddo. “'Nid oes genyf,” ebe fe, 
“* un sail i ymddiried mewn dim o'm gwaith 
a'm llafur fy hun ; eto caf gysur a llawenydd, 
hyd yn nod oddiwrth hwnw.” Bu farw y gwas 
rydd on hwn ? eiddo Iesu Min Gorphenaf, 
682, yn 40 m ; ac fe rphwys- 
odd oddiwrth ei lafur ar ddaoar. a 
MAURICE, MATTHIÏAS, o Rowell, sir 
Northampton, a anwyd yn y flwyddyn 1684, 
n mhlwyf Llanddewi-folfrey, yn sir Benfro. 
id oes. genym ddim hanes am ei rieni yn 
mhellach na'u bod yn rhinweddol, ac yn 
meddianu gwir dduwioldeb, pa ragorfraint 
sydd fwy o anrhydedd na phe buasent yn 
meddu y llawnder mwyaf o bethau y byd 
hwn, ac heb yr un addasrwydd i wì8sgo y 
goron anllygredig; o herwydd hyny cafodd 
y mab y fraint fawr o gael ei ddwyn 1 fyny 
mewn modd crefyddol. Pa bryd y cafodd 
olwg arno ei hun fel pechadur colledig, nid 
yw yn hollol hysbys. Cafodd ci ddwyn ì 


262 


MAU 








fyny i'r weinidogaeth efengylaidd yn athrofa 
yr Ymneillduwyr yn Nghaerfyrddin, yr hon 
oedd y pryd hwnw dan olygiaeth y Parch. 
William Evans. Pa faint o wybodaeth a 
gyraeddodd yn y gwahanol ganghenau ag 
oedd yn cael eu dysgu yno sydd anhawdd i 
ni allu ei benderfynu, ond nì a allwn ddeall 
oddiwrth ei ysgrifeniadau iddo gyraedd gwy- 
bodaeth llod helaeth o'r tair iaith a ysgnf- 
enwyd ar ein Harglwydd Iesu Grist; 
sef, y Lladinaeg, Y Gr98, a'r Hebraeg. Yr 
oedd yn myfyrio llawer yn ngweithredoedd 
ei Dduw, yn ol siampl y Salmydd duwiol; 
ac ni byddai un amser yn ffol liwio ei bre- 
gethau, nac yn myfyrio ar bethau ag sydd 
yn annheilwng o santeiddrwydd gosiadol yr 
areitufa; ond ei brif ymdrech oedd i fod 
yn dduwinvdd cadarn, yn weinidog ffyddlon, 
ac ysgrifenydd buddiol ac adeiladol. Ar 
ol iddo orphen ei fyfyrdodau athrofaol, bu yn 
pregethu i'r eglwys Annibynol ag oedd yn 
cyfarfod yn Honllan. Ond ar oliddo fod yno. 
yn pregethu am ryw gymaint o amser, bu i 
niad gymeryd lle yn yr eglwys; pa 

th ydoodd yr achos dechreuol o'r ym- 
raniad hwn nid yw yn hysbys, ond y mae yn 
debygol mai rhywbeth perthynol i ddysgybl- 
aeth eglwysig. Yn yr ymrafael hwn rhed- 
odd ysb d pleidiol yn uchel, a hollol ym- 
adawiad fu y canlyniad ; ac yna efe yn nghyd 
â llawer ereill a ffurfiasant eu hunain yn 
eglwys wahanol yn Rhydyceisiaid, a bu yr 
eglwys hon yn hir dan ei ofal gweinidog- 
aethol ef. Yn amser ei arosiad yn Rhydy- 
ceisiaid, yn nghylch y flwyddyn 1712, ffurf- 
iwyd cymdeithas arall yn Glandwr, yr hon & 
ystyrid yn gangen o eglwys Rhydyceisiaid ; 
ac ar ol hyny cynyddodd yr eglwys yn Glan- 
dwr yn nag oplwys Rhydyceisiaid, ac 
wedi hyn ystyri ydyceisiaid yn gangen o 
Glandwr. Yma y gallwn sylwi, fod yr hwn 
gydd yn ddoeth ac yn goruwch-lywodraethu 
pob peth, yn peri fod yr hyn sydd yn ym- 
dangosi nì yn annymunol, yn foddion ìi 
ddwyn ei achos mawr ei hun ar gynydd ; 
yma y gallwn weled fod y tair eglwys uchod 
Tr o wysi mwyaf lluosog, felly, yn Nehen- 
arth Cymru. Coronwyd ei lafur tra yr ar- 
osodd yn Glandwr a Rhydyceisiaid â llwydd- 
iant mawr; ac o herwydd hyny, mae yn 
debygol, cyfododd ei elynion yn ei erbyn, 
n ei alw yn bregethwr crochfloeddgar, 
(ranting preacher) ond ni bu ei elynion yn 
oddlon ar hyn yn unig, ond ymgeisiasant 
am lwybr i'w draddodi i'r pressgang, (rhai ag 
awdurdod i fyned a dymoon o'u hanfodd ì 


wasanaethu y brenin ar y môr,) yr hyn & 
wnaethant. Parodd hyn ífug-lawenydd i'w 
elynion; ond yr hwn a ofalodd am y tri 


llanc, pan yn ei wasanaethu, a ofalodd hef- 
yd am Mr. Maurice, trwy drefnu llwybr 
ìddo ddyfod o wasanaeth y brenin daearol, i 
wasanaeth Brenin y breninoedd, ac ar ol hyn 
aeth ef i Onley, yn Bucks. Ar ol i'r cyfeillion 
yno gael prawf o'i wysderau gweinidog- 
aethol, a'ì fuchedd santaidd, meddyliasant ei 
gael yn weinidog sefydlog yn en plith; ond 
rhyw bethau anwybodus yn brosenol a 


MAU 











y gymeryd lle; ao ar ol hyn 


rwystrodd ih 
derbyniodd ;alwad oddiwrth yro lwys An- 
nibynol yn Rowell, lle y iddo dreulio 


eddill ei ddyddiau. Gan nad ydyw yn 
arferol yn mhlith yr Annibynwyr Ï dderb 
un gweinidog o le arall i weinidogaethu 
wy, heb lythyr o ymadawiad oddi- 
eglwys flaenorol; felly y cafodd ef 
lythyr o wiad oddiwrth yr eglwys yn 
ydyceisiaid at yr eglwys yn BRowell, 
Tachwedd 1, 1714. Y mae Fn deby l mai 
yn gynorthwyol i'r Parch. Ri aVIes, 
oedd y pryd hwn, ond dros _ba faint y bu 

, Davies byw ar ol sefydliad Mr. Maurioe 

o nid yw yn wybodus. Ond gan mai 
luniaeth a drefnodd rhan hon o win- 

llan Iesu Grist iddo i lafurio ynddi, bu yn 
ddefnyddiol iawn yn llaw ei Dduw i l 
llawer o bechaduriaid oddiwrth o pechoc u, 
aol en a wyd; y “ chwa- 
Fyd beunydd ai yr og so nifer y rhai 

& fyddent wedig.” ddyddiau hyfryd ! 
na waeddai, “ Deued dy deymas.” 


Ond fel y mae y gauaf canlyn yr haf, 
felly hefyd y cyfirfn ef a llawer o ofidiau, yn 
ì y rhaiag oedd yn canlyn o 
hirbell, at ba raì yr ymddygodd yr eglwys 
mewn irdeb efengylaidd, trwy eu dysg- 
yblu yn ol Beibl Duw. Llawer o ofidiau a 
gwrthwynebiadau a efe o achos rhai 
ag oedd yn perthyn i'r eglwys, y rhai oedd 
dal yn dra phoeth droe y cyfeiliornad (yr 
wn sydd wedi niweidio llawer ar eglwys 
Dduw mewn anol fanau) niweidiol a 
gyenwynl! d hwnw, sef, Nad oes yr un 
dyledswydd ar bechaduriaid annychweled- 
ig i gredu yn Nghrist; ac ar yr achlysur 
hwn cyoeddwyd rhai pamphlets o bob tu i'r 
ddadl. Y blaenor yn y cyfeiliornad hwn 
ydoedd un Mr. Lewis Wayman, yr hwn oedd 
mn aelod yn ei gynulleidfa, ac a dynodd 
wer ar eì oli gredu yr un e orion 
gwenwyni yntau; ac er bod Mr. Mau- 
rice yn cofieidio yn wresog iawn yr athraw- 
iaeth, mai o ra&8 y mae cadwedigaeth pech- 
adur, eto nis 1 mewn un modd oddef 
penrhyddid, a l i Feibl Duw gael ei 


sathru dan cyfeiliornwyr; felly ystyr- 
iodd mai ei ddyledswydd oedd gwrthsefyll y 
fath eiliornadau. Wedi ei ddylyn mor 
bell a hyn yn ei amgylchiadau fel gweinidog, 
efallai y byddai yn fuddiol ei ddylyn ychydig 
yn mhellach yn mlaen, gyda golwg ar eì 
grefydd bersonol. Yr ydoedd yn Israeliad 
yn wir; yn rhagori mewn duwioldeb, mewn 
u 


gaint; ac yr ydoedd bob amser yn wresog yn 
ei amddiffyn, yr hyn a ymddengys - 
lwg oddiwrth ei yn enindau, ba rai 

mae efe eto yn llefaru. Byddai duwiolde 

yn ymddangos iddo bob amser y peth hawdd- 
garaf, yn gystal yn beth angenrheidiol; 
ac am yny yr oedd yn hiraethu yn barhaus 
am fod tm gymeradwy ganddo ef, ac y mae 
yn sicr ofy y gwy ai fod ei enaid yn cael 
ei gyfnewid gan Ysbryd yr Arglwydd, i fod 
2H 


253 


— — Y — — ——— _—— 





cyn terfynu ni a roddwn ychydig o'i hanes 


MAU 


— _ —  —————b 


— 


yn un ffurf a delw ei Fabef. Yr oedd yn 
n fawr weled pethau ysbrydol yn cael eu 
wyn gn mlaen mewn trefn; yn neillduol yr 
oedd dysgyblaeth eglwysig yn gorwedd yn 
agos at ei feddwl, yr hyn a ymddengys yn 
amlwg i bawb a ddarlleno ei lyfr rhagorol, 
yr hwn a eilw efe, “ Crefydd gymdeithasgar 
yn cael eì harddangos.” Ymdrechai bob 
amser i fod yn siampl i'r bobl trwy ei fuchedd 
santaidd a'i ymarweddiad duwiol. Ymdrechai 
lawer i osod crefydd gymdeithasgar ar ei 
NN NO NN, il WÊ 
au yn Nghymru en 
wedlau yn cael eu godaol'ar Y, (yn neill- 
duol ar y Sabbath) gan y rhai ag y dys- 
gwylid eu bod yn siampl i'r bobl. Gan fod 








yn ei borthynas â'i deulu, yn nghyda'i 
ysgrifoniadau. Bu briod â dwy wraig 
i wraig gyntaf oedd Elisabeth Humphreys ; 


ig 

un o ba le ydoedd hon nid yw yn wybodus, 
Cafodd amryw o blant o hon, y rhaia fuont 
feirw pan yn ieuainc. Bi ail wraig oedd un 
Elisabeth Buck, o Saffron Walden, yn Essex, 
o ba un y cafodd dri o feibion ac un ferch. 
Nid oes genym hanes fod ei blant yn enwog 
gyda phethau crefyddol. Felly y u iddo 
wasanaethu Duw yn ei gen th ei hun, 
gan ddwyn tystiolaeth i'r gwirioneddau a 
regethodd, gan orphen ei yrfa mewn llaw- 
enydd, pan yr hunodd yn yr Iesu, Medi 1, 
1738. dwyd ei farwol ran i orwedd 
hyd ganiad yr udgorn odditan fwrdd y cy- 
mundeb yn Row Gwelodd eglwys Hen- 
llan fod yn Matthias Maurioe, pryd nad oedd 
ond lled ieuano, dalentau at waith y weini- 
dogaeth, ao felly anogodd a chynorthwyodd 
newydd gael oi sefydlu yn Nghaarfyrddin, 
newy ei sefydlu , 
dan oil y Parch. Willam Evans. Mae 
genym 1 gasglu yr ysgol- 
eigiaeth addfed a Mnlyge yn yr amrywiol 
lyfrau a ysgrifenodd, iddo wneud y goreu o'i 
amser tra y bu yn yr athrofa. Pan yr oedd 
ei dymor yn yr athrofa agos ar ben, yr oedd 
sefyllfa pethau yn ei fam eglwys yn Hen- 
llan yn dechreu myned yn annymunol. 
Yr oedd yno ddadleuon wedi cyfodi yn 
nghylch tyr othrawiaeth, y ddysgyblaeth, a 
ffurllyw th eglwysig. Yn 1710, cyfod. 
odd ail Bon yn yr eglwys, gryd y darfu 
i Mr. Maurioeac ereill ymneillduo ac ymuno 


a'r blaid yn Rhydyceisiaid. O'r pryd hwnw, 
ymroddodd a'i fl egnii amddiffyn ei olyg- 
iadau fel Calfiniad, ac Annibynwr. Yn 

flwyddyn 1711, cyoeddodd eithiad o'r 
Lyd aelwir “ Yr athrawiaeth yn ol Duw- 
ioldeb,” gan y Dr. Isaac Chauncey.” Corff 
o dduwinyddiaeth yn ffurf cetecism ydyw; 
Bo yr oedd yn un o'r llyfrau pwysicaf ar 
athrawiaethau crefydd a gyoeddosid y 
Gymraeg hyd y pryd hwnw. Mae Matthias 
Maurrioe yn adnabyddus trwy Gymru a 
Lloegr fel awdwr. Diameu genym y bydd 
cofres gyflawn o'r llyfrau a ysgrifenodd yn 


Crybwyllasom eìsoes am ei gyf- 
a Athrawiaeth yn ol Duwioldeb,” 
gan Dr. Chauncey, yr hwn a gyoeddwyd yn 
y flwyddyn 1711. Yn 1720, cyoeddodd gyf- 
rol fechan dan yr enw “* Cywir a Ffyddlon ;” 
mae yn gynwysedig o amryw ymddyddanion 
ar brif athrawiaethau yr efengyl rhwng y 
ddau gyfaill, Cywir a Ffyddlon... Yn y 
llwyddyn 1727, anrhegodd ei genedl a 
llyfryn a eilw y_“ Wir Eglwys yn cyrchu at 
nod nefol.” Yn 1799, cyoeddodd Wr 
ieithad o dair pregeth ragorol y Parch. Tho- 
mas Bradbury, ar “ Ddyoddefaint Crist,” 
gylfaenedig ar Rhuf. viii. 32. Yn y ílwyddyn 
lynol cyoeddodd gyfieithiad o'r “ Ily- 
orddiad byr yn addoliad Duw,” gan y Dr. 
John Owen, gyda rhai sylwadau gan y cyf- 
ieithydd, yn nghyda nodiadau wedi eu casglu 
ganddo o weithiau awdwyr ereill... Hwn yw 
y llyfr diweddaf a ysgrifenodd Matthias 
Maurice yn iaith ei fam. Mae yrholl lyfrau 
a ysgrifenydd yn y Gymraeg, yn gyfansodd- 
iadau rhwydd, naturiol, a darllenadwy iawn, 
ond ou bod o herwydd cael eu hargraffu gan 
Seison, a llawer o wallau argraffyddol yn eu 
hanffurfio. Buont o wasanaeth dirfawr i'r 
Cymry yn yr oos y cyoeddwyd hwynt, ac 
nìd oes un o honynt yn annheilwng o gael 
ei ail argraffu yn yr oes hon. Nis gall neb 
c d a'i hanes lai nag anwylo yr awd- 


wr ar gyfrif ei wladgarwch, heb son am ei 
dduwioldeb a'i ragoriaeth fel duwinydd. 
Cyfansoddai a chyoeddai lyfrau Cymraeg yn 
mhen mwy nag ugain mlynedd wedi iddo 
sefydlu nghanol Lloegr. Nis gallasai 
ddysg Y unr yw elw nac enw oddiwrth ei 
lafur—llafur cariad oedd y cwbl. Y rhai 
canlynol yw y llyfrau Seisneg a ysgrifenodd 
efe; 1. “ Gwaith yr Yspryd mewn gweddi.” 
Cyoeddwyd y flwyddyn 1725. 2. “ Y 
Dull o Fodyddio â Dwfr yn cael ei egluro,” 
1726. 3. “Ffydd yn cael ei chalonogi” 
mewn ffordd o esboniad ar Hebreaid vi. 4, 6, 
6; 1. Ioan v. 16; a phregeth ar 1 Tim.i. 15. 
Mae hon yn gyfrol wythplyg o 262 o dudal- 
enau, ac yn waith galluog a dysgedig.  Cy- 
oeddwyd yn 1726. 4. “Nad yw suddo 
mewn dwfr yn ddull ysgrythyrol o fedyddio,” 
mewn atebiad i'r Doctor Gill. cygeddwyd 
yn 1727. 5. “Ffydd yn gweithio trwy 
iad, neu natur a'r angenrheidrwydd o 
fydd yn Nghrist, a Chariad at yr holl Saint,” 
yn cael eu hystyried mewn pedair pregoth 
oddiwrth 1 Ioan iii. 23. Mae y gwaith hwn 
gyfrol fechan deuddeg plyg, o 128 o du- 
dalenau. Cyoeddwyd yn 1728. 6. “'Cof- 
olofnau Trugaredd,” a gyoeddwyd yn 1728. 

. Llwythau yr Arglwydd yn ymddap 

ger ei fron ef;” sef pregeth diar Sa 
cxxii. 4, yr hon a draddodwyd ar agoriad y 
capel newydd yn Rowell, Tachwedd 9, 1735. 
8. Y pwnc diweddar yn cael ei egluro yn 
wylaidd ; sef fod y ““ Duw tragywyddol yn ei 
air santaidd yn ei gneud yn ddyledswydd 
ar bechaduriaid tlodion annychweledig, y 
rhai a wrandawant yr efengyl, i'w chredu.” 








MAU 
Cyoeddwyd 1737. 9. *'Crefydd Gym- 
deithasol.” TDechreuwyd cyoeddi y gwaith 
hwn yn rhifynau, yn y flwyddyn 1728, 
ychydig cyn marwolaeth yr awdwr, ond ni 
ddaeth y rhan ddiweddaf allan cyn 1740. 
MATHIAS, JAMES, oedd bregethwr gyda 
y Trefnyddion Calfinaidd yn Nghastellnewydd 
mlyn. Ganwyd ef yn y dref hono yn y 
flwyddyn 1740. Dechreuodd bregethu Ma'r 
flwyddyn 1774. _ Efe a dreuliodd oes hir yn 
yr eglwys fìlwriaethus. Du farw yn 1833, 
yn 93 mlwydd oed. Yn ardal Bwlchygroes, 
sir Benfro, y pregethodd y tro cyntaf. Yr 
oedd cyoeddiad gwr dyeithr i fod yn pregethu 
yn y gymydogaeth, yr hwn oedd adnabyddus 
fel un holaethach ei ddawn na'r cyffredin; 
ond ni ddaeth at ei gyoeddiad, a. chymellwyd 
y amo Mathias i lanw ei le. yntau a ufudd- 
aodd; ac ar ganol yr oedfa duo a 
i raddau anarferol ; Tymylau duon a thewion 
â ymdaenent uwchben yr holl wlad oddiam- 
lch, fel na chaniateid braidd i oleuni yr 
baul dreiddio trwyddynt. Y mellt a ehedent 
a'r taranau a ruent yn dus; a di ai 
y gwlaw mawr a nerthol, nes oedd pob calon 
wedi eì llenwi ag ofn a dychryn, gan gwbl 
gredu fod diwedd y byd wedi dyfod. Y bobl 
a edrychent ar eu gilydd, fel ym dysgwyl am 
ymddangosiad y Barnwr. Yr oed am- 
lchiad yn dra mawreddog ac ofnadw ; 8 
than fendith yr Arglwydd, parodd wrandaw- 
iad astud a difrifoli genadwri y pregethwr; 
abu yr oedfa yn foddion i ddychwelyd lluaws 
o bechaduriaid, ac 


ychwanegwyd at yr eglwys 
fechan gryn nifer 0o wyr a gwra . Pre- 
gethai hyd o fewn tair blynedd i'w farwol- 


aeth ; pryd y gorfu arno roddi heibio o her- 
wydd ilesgodd a henaint. Yr oedd ei dymer 
yn farwaidd a sychlyd trwy ei oes; ond yn 
ei henaint yr oedd yn fwy yngedig ac 
iraidd. Fel y traddododd ei bregeth taf 
i lenwi diffyg o bregethwr oedd wedi tori ei 
gyoeddiad; felly hefyd ei bregeth olaf. Tua 
thri mis cyn eì farwolaeth, y tro olaf y bu 
yn y capel, ar fore y Sabbath yr oedd A - 
ulleidfa wedi ei siomi am k pregethwr, a 

weddi. Wedi 


henderfynwyd cynal cyfarf 
un o'r rodyr, yma 
yn codi ar ei , ac 


arllen a gweddïo 
Tn boren of idd thu d 

eb ne yn iddo yn pregethu darn o 
hen bregeth. oeld ganddo ar ei gof, gyda mwy 
o egni nag arferol, a chydag ymddangosiad o 
lawn cymaint o fwynhad iddo ei hun ag er- 
ioed; ond yn hollol ddifudd i'r gwrandawyr, 
am fod ei floesgni yn rhwystr iddynt i'w 
ddeall. Yr oedd efe wrth ei alwad yn adeil- 
adydd ac arolygydd dros bontydd. Dywedir 
iddo unwaith ar ei daith gyfarfod ag un o hen 
weinidogion enwocaf yr Annibynwyr, yr hwn 
oedd yn ei adnabod ef fel. pont adeiladydd, 
er nad adwaenai Mathias i ddim o hono ef. a'r 
oedd neud yn fwy eofn ar y gweinidog 
nag y barnai efe yn briodol, trwy ofyn cwest- 
iynau, &c. Yn mhlith pethau ereill gofynai 
i'r gweinidog am ei brofiad; a'r ateb a gafodd 
oedd :—““ Y mae iT mhrofiad ì yn dobyg iawn 
i bontydd Siams Mathias, er y 

ai oddodd 


daf ar 
len yr ydwyfarlawr.” Rh hyn der- 








MECH 


ar inach, ac ymadawodd y ddau yn 
heddychol, 


h o 
MÂAWAN , 8ant ag y dywedir iddo ddyfod 
Îr Bu tu dnn. 
.O., , Cyndaf, ac 8 en, 
&'i fodyn un o bregeth cyntaf yr efengyl 
yn UC yndat hon. Gesyd un awdurdod ef yn 
MAWAN, mab Cyngen ab Cadell Deyrn- 
llwg, tywysog Powys. Dygwydd ei enw yn 
llechres y saint Cymreig; eithr ni sonir dim 
mhellach am dano. Yr oedd yn byw tua 
dechreu chweched ganrif, 
MAWDDWY, SION, bardd o fri, a flo- 
deuai 9 16ed 1590. Yr oedd un o'r 
ol yn ngo organw. 
yn flwydd 1680; ac y mae llyth dydd: 
orol o'i eiddo, dyddiedig yn y flwyddyn 
hono, wedi ei argraffu yn y Greul, 207. Y 
mae rhai o'i gynyrchion ar gael mewn llaw- 


WDDWY, SYR LEWIS, duwinydd a 
phrydydd a flodeuai rhwng 1580 a 1620, yn 
ol y Cam. Biog.; ond Moses Williams, yn ei 
Ïndez Poemaium, e'i gesyd yn 1460. Mae 
rhai o'i gerddi ar nel mewn llawysgrifau. 

WLEDIG, yw yr enw i 
ar Olemens Maximus, yr hwn a lywyddai y 
byddinoedd Rhufeinig yn Mrydain, ac a 
felai yn erbyn yr ymerawdwr Gratian, 
yn 383 O.O. — Yn ol yr hanesion Cymreig efe 
a briododd Elen, merch Eudaf, neu Octavius, 
boneddwr galluog, yr hwn a elwir yn y Brut- 
$au, Iarll ng ac Euas, Hriogaethau a 
wysir yn awr yn sir Fynwy a sir Hen- 
ffordd. Nai Eudaf oedd ynan Meiriadog, 
yr hwn a ganlynodd Maxen i Gaul (Ffrainc) 
gyda byddin fawr o'r Prydeiniaid, ac a'i cy- 
northwyodd ef i orchfygu Gratian, ac yn fuan 
wedi hyny rhoddwyd ef i farwolaeth. Maxen 
wedi cael meddiant fel hyn o Brydain, Gaul, 
ac Ysbaen, a arferodd ei allu ymerodrol hyd 
885, pan ei gorchfygwyd ac y rhoddwyd ef i 
farwolaeth gan Theodosius. _ Adroddir llawer 
o gywreinion hynod am Maxen yn y Brutiau 

Cymreig, a cheir ef yn destun chwedl ì 


y Gymraeg, a elwir “ Breuddwyd Maxen 
Wledi ;” megys y mae yn wrgratiodig n y 
Greal. Adroddir hefyd yn y Tri N am 
ymgyrch Maximus i Gaul, fel un o'r tri chyf- 
orddwy, neu ymfudiad, o Ynys Prydain, heb 


byth ddychwelyd. Yn ol un adroddiad, ar- 


graffedig yn y Greal, gosodir Maxen yn fab 
1 Llwydrod a, Trahaiarn, yr hwn oodd frawd 
i Elen Llwyddaw, mam Oystenyn. Maxen 


a sylfaenodd y tair dinas a elwir Caer Sallog, 
neu Gaernarfon: Caer Alun, neu Hwlffordd ; 
a Chaer Myrddin, neu Gaerfyrddin. Bu iddo 
o'i wrai en dri mab—Peblig, Cystenyn, 
ac Owain.—(Gwel Hanes Cymru Carnhuan- 
awc, 133; Myv. Arch., ì. 3, 60, 218, Greal, 
7, 18, 289.) 
MECHELL, merch henaf Brychan Bry- 
cheinio » ydoedd santes o'r bumed nt. 
g gyn ynyr o r Gawch. 
MECHELL a sgrifonir hefyd Mechyll, 
a Machudd, ydoedd sant o'r seithfed ganrif. 
Yr oedd yn fab i Echwydd, neu Echwys, 


255 


MED 


—— 


Mochwys, neu Arthwys, fab Gwyn Gohoew, 
el y ceir enw 'ainryddull. Efe a syl- 
faenodd eglwys Llanfechell, yn Mon, lle yr 
ydoedd gynt goleg i gant o seintiau. Cladd- 
wyd ef yn mynwent Penrhos Llugwy, yn yr 
un sir, lle yr oedd ddiweddar gareg a'r 
cerfiad canlynol arm:—““ /Tic iacit. Maccveg 
ecceli.” Ei ddydd gwyl yw Tachwedd 19. 
(Jolo Manuscripts, 91, 998; Rowland's Mona 
Ancioua, 16. 

MECHYDD, ydoedd sant o'r chweched 
ganrif; mab Sandde Bryd Angel, fab Lly- 
warch Ilen.—(Achâau y Saint; Iolo Manu- 
$cripis, 929.) 

EDERAI BADELLFAWR, dynes a gry- 
bwyllir yn y Trioedd fel un o dair gŵrforwyn, 
neu wrones Ynys Prydain. Y ddwy ereill 
oeddynt Llewai, merch Ieithwedd Beidi, a 
Rhore, merch Usber.—( Myv. Arch. ìi. 12.) 

MEDRAWD, neu Medrod, mab Caradawg 
Freichfras, ydoodd sant o'r chweched ganrif, 
a brawd Cathan ac Iddew. 

MEDRAWD, mab Llew ab Cynfarch, 
ydoedd wr arbenig yn hanes y Prydeiniaid, 
ac yn byw tua dechreu y chweched ganrif. 
Yn ol y Brutiau Cymrei , tra yr ydoedd ei 
ewythr Arthur gyda i fyddin yn aul, cododd 
Medrawd wrthryfel, gan ymarddelwi coron 
teyrnas Prydain, heblaw dianrhydeddu gwely 
ei ewythr, trwy hudo Gwonhwyfar ymai 
gydag ef. Mewn trefn i amddiffyn ei hun yn 
n eb y gosb oedd yn ei haeddu, efe a 
wahoddodd drosodd lu mawr o'r Saxoniaid, 
ac a wnaeth gyngrair â'r Brithwyr, yr Ys- 
gotiaid, a'r Gwyddelod, a phob gelyn arall i 
Arthur; ac yn y modd hwn efe a gododd 
fyddin o 80,000 o wyr, a chyda hwynt efo a 
aethi gyfarfod Arthur a'i wrthsefyll ar ei 
laniad. Gorchfygwyd Medrawd yn y frwydr, 
ac efe a ffodd gyda chynifor o'i wyr ag a all- 
asai, I Winchester, lle canlynwyd ef yn 
ddioed gan Arthur. Medrawd, heb lwfrhau 
dim, a gyfarfu â'i ewythr ar y maes drachefn ; 
ond ar ol brwydr gyndyn efe a orchfygwyd 
yn yr un modd, ac a ddiangodd i Gernyw. 
Gan fod Arthur yn ei erlid, efe a'i gwrthsaf- 
odd eío ar lan afon Camlan, gyda byddin o 
60,000; a bu addfa ofnadwy rhwng y 
ddwy blaid, yr hyn a fu acos yn gyfartal 
ddinystr i'r naill a'r llall. Ceir crybwyllion 
am Medrawd yn amryw o'r Trioedd. Sonir 
am dano fel un o drí charafradwyr Ynys 
Prydain, o herwydd ymuno â'r Saxoniaid, yr 
Ysgotiaid, a'r Gwyddelod yn erbyn Arthur. 
Y ddau ereill oeddynt Gwrgi ac Aeddan, 
Sonir hefyd am dano fel un o'r tri ymddi- 
fadwyd eu teuluoedd o'u hawliau a'u breiniau 
am byth, o herwydd iddo dreisio Arthur o'i 
lywodraeth, a thrwy hyny beri brwydr Cam- 
lan yn y flwyddyn 542 cyn Crist, ac felly 
rwystro y Prydeiniaid rhag effeithiol wrth- 
sefyll y Saxoniaid. Y ddau ereill oeddynt 
Afarwy a Gwrtheyrn. Sonir yn mhellach 
am dano fel cyflawnwr un o dri difrod creulon 
Ynys Prydain, sof ar etifeddiaeth Arthur. 
Yr ail oedd ad-daledigaeth Arthur iddo yntau. 
Y trydydd ocdd yr hyn a. wnaeth Aeddan yn 
erbyn Rhydderch Hael. Dywedir hefyd mai 


MEI 


——— 


un o dri chyfarfod bradwrus Ynys Prydain a 
aliwyd gan Medrawd ao Iddog, pan - 
uniwyd y brad yn erbyn Arthur. Y ddau 
ereill a gynlluni d gan Afarwy a Gwrth- 
eyrn. esir Medrawd hefyd dag Afarwy 
a Gwrtheyrn fel fri dyn cywilyddus Ynys 
Prydain, am iddo dreisio ur o'i goron, ac 
ymuno â'r Saxoniaid. _ Yn nghyfnod boreuol 
ei fywyd Âr oedd Medrawd yn enwog gyda 
Morgan Mwynfawr a Hywel ab Emyr Lly- 
daw, fel tri thywysog llys Arthur; y rhaì, 
er yn anorchfygol mewn brwydrau, oeddynt 
mor enwog am eu moesau a'u hymadroddion 
hawddgar, a hynaws, fel nas gomeddid iddynt 
gan neb unrhyw gais a. ddymunent.— Myv. 
Arch. ìi. 4, 8, 11—13, 18, &c.) 

MEDWY, sant a flodeuai tua diwedd yr 
ail if, Yr oedd .efe un o'r pedwar 
eszob a anfonwyd o Rufain gan yr esgob 
Eleutherius, i brogethu. Cristionogaeth i'r 
Prydeiniaid ar ddymuniad Lleurwg ab Coel. 
Y tri oreill oeddynt Dyfan, Ffugan, ac Elfan. 
Hanesion ereill a fynegant mai Brythoniaid 
oedd Medwy ac Elfan, ac wedi cael eu han- 
fon gan Lleurwg ar nogo i Rufain, iddynt 
ddychwelyd a Dyfan a. Ffagan gyda hwynt. 
Medwy a sylfaenodd eglwys Llanfedwy, yn 
Morganwg, yr hon a ddinystriwyd gan ryfel- 
oedd Iestyn.—(Jolo Manuscripts, 495, 514.) 

MEDDLAN, un o ferched Cyndrwyn, ty- 

sog Powys, yr hon y galerid am dani 
Llywarch Hen yn ei alareb ar ol Cynddylan, 


mab C CMNDN 

MEDD L, merch arall ìi Oyndrwyn, 
enw Hn hon a ddygwydda mewn cysylltiad a 
Meddlan. 


MEIGANT, sant a elwir hefyd Meugan, 





 — ——— 


y cyntaf yn aelod o goleg Illtyd; ao oddiyno 
ymsymudodd i goleg Dyfi, yn Nghaerlleon, 
e yr oedd ei dad yn ll d. Ynei henaint 


lwys Llanfeugan, yn Mrycheiniog; a St. 
i rdd 

ybir 
Y mae y cerddi yn 


a ddywedir .”—(Iolo Manuscripts. 
GEN, RHYS, bardd a flodeuai o) 940 
i 1360. Yn nghyfarfod y beirdd 0 fewn pre- 
swyl Llywelyn o Emlyn, efe a ymosod ar 
Dafydd ab Gwilym. (i'r hwn, fel yr ym- 
ddengys, yr oedd yn elyn ffyrnig,) yn y dull 


256 


MEI 





mwyaf didrugardd, adroddodd Dafydd 
ab Gwilym, fol ad daliad am y driniaeth 
i gael, y fath chwerw ffraeth- 
lem, fel y syrthiodd Rhys Meigan gorffyn 

mar ai y llawn. Y maey gwd bon 
ar, g n * 
ab Gwyn cyseddeig Owen Jones 
a_ William Wn plyg, 1789.—(Jolo 

pts, 484. 
. MEIGYR, mab Gwro n ab Ounodda Wled- 
ig, tywysog a sant, ag yn byw - 
dwrn Hn Yn Sai: Y'M 
ol am dano chau inf :—Meigyr 
a'i ffod $ Cynyr a Moilym, a aethant 

Brith Pwrdddig a ys Mon lle yr 

rithwyr o Ynys n, lle 
oeddynt wedi encilio rhag mesbion Gunodda, 
ac wedi ymgadarnhau. Ar ol ymladdfa 
myrni ig hwy a yrasant y Gwyddelod o Fon, & 
aswallon a laddodd y Gwyddel Serigi yno 
a'ilaw eihun. Y Serigi hwn ydoedd dywys- 
og y Brithwyr Gwyddelig a ymsefydlasant 
yn Ngwynedd, ac a went feddiant o'r 
wlad oddiar amser Maxen Wledig. Wedi 

y dyeithriaid o Fon, fe ymgalonogodd 

mry, ac a'u gyrasant ymaith o bob parth 
arall o Wynedd, ac ni adawyd neb o honynt 
yn y Wlad, oddi rth cynifer ag a yn 
gae 


g i'w gael yn mhl 
dydd hwn. Ei ddydd gwyl NMi Tachwedd 14. 
( Rees's Welsh Saints, 231; Iolo Mauuscripts, 
568 


MEILIR BRYDYDD, bardd rhagorol, yn 


blodeuo o 1120 i edig mae iol gyfan x 

yn yU. ATCR. 

Y mae dau o'r y an yn alarebion am Gru- 
ffydd ab ab Oarad 

Gelwir 


awg a Meihr ab Rhiwallon Oynfyn. 
L “' Marw ysgafn, neu wely angeu tawel 


eilir B .” 
MEILYR anh Gwron ab Cunedda, ydoedd 


sant yn byw tua diwedd y bumed ganrif. Yr 
ydoedd yn frawd Meilyr a Chynyr, 8 bu yn 
ymladd gyda hwynt dan Caswallon Law Hir, 
er gyru y Brithwyr Gwyddelig o Wynedd. 
(Gwel Meilyr.) 

MEILYE, mab ddno ab Emyr Lly- 
daw, a chefnder St. , ydoedd sant yn 
byw tua dechreu y chweched ganrif,—(A4câau 


y Saint; Iolo Maneeoripis.) yB 
MEIRCHI ; penae rython- 
u berland. 


O 

iaid Gogledd, a breswylient 

Yr oedd yn byw 6a dechren y bumed if, 

ac yn daid Urien Rh a Llywarch Hen. 
MEIRIG, mab l Law Hir ab Pyr y 


—_ -- o —— Y Y 


257 


MEL 








Dwyrain ab Llion Hen, brenin Dyfed, neu 
Dimetia, a flodeuai tua diwedd y seithfed 


MEIRIG, mab Arthfael ab Bl d, ty- 


wysog Morganwg, yr hwn.a - 
ryfel yn erbyn Llywelyn ab Sitsyllt, yn 1020; 
ond el ddin a lwyr orchfygwy , &C yntau & 
laddwyd gan Bute ta'i law ei hun.—(Brut 
y Tywysogion; Myo. Arch., 11. 504.) 
G, mab Gweirydd, ac yn ol y Brut 
iau Cymreig, efe a olynodd ei dad fel penadur 
deiniaid, tua chanol y gyntaf, 
n ei amser ef y daeth RBoderio, brenin y 
Brithwyr, gyda llu mawr o honynt o Scythia 
i Brydain, ao a ymosododd ar Alban. Can 
ted ag y clybu Meirig am hyn, efe a gyn- 
ellodd eì ìlwyr, ac a ru d arnynt, ac a'u 
odd ar ffo, alladdwyd Roderic yn y frwydr. 
Ehoddodd Roderio genad i'r rhaì a weddill- 
asid o honynt aros yn yr Alban; eithr wedi 
ymsefydlu LU honyn £a nad oedd Hag aa 
eu plith, hwy a ddymunasant ar y Pry- 
deiniaid. am roddi iddynt eu merched yn 
wragedd; a chan na chaniateid hyny iddynt, 
hwy a briodasant Wyddelesau; ac oddiwrth- 
ynt hwy fel hyn y mae'r Ysgotiaid wedi dis- 
gyn. “Wedi i Meirig ddwyn yr Ynys i gyflwr 
o dawelwch, efe a ganiataodd o'i wir hael- 
frydedd. heddwch i'r Rhufeiniaid, - a ad- 
ne ithiau trwy ei holl deyrn- 
hawr tA SN aodd heddwah a 


as; ac felly efe a f ] 
dedwyddwch dros y dill o'i oes. Olynwyd 
ef gan ei fab Coel. Yn ol rhai, efe oedd 71ain 


brenin Prydain.—( Brut Tysilio; Myv. Arch. 


ii, 194.) 
G, mab Hywel, brenin Morganwg, 
yr hwn a laddwyd gan Berthrid, brenin Mer- 
cia, tra yn cynorthwyo Rhodri Mawr, y 
flwyddyn 843.—(Brut y Tywysogion; Myv. 
Arch., i. 478.) ' 
MEIRIG, mab Tewdrig, olynydd ei dad 
fel brenin Gwent a Morganwg. r oedd 
lfrydig i'r eglwys. 


Llandaf a mynachdy Llancarfan. ea gy- 
nysgaeddod Y. esgobaeth hono â thiroedd 
ac eglwysi. mae y gweithredoedd sydd yn 
caniatau ac 


oysogrw yn 
eirig, bygol. (Achau y Saint ; Iolo Ma- 
Rwuscr ts, ô4, ) . 
MEIRIG AB IORWBRTH, bardd a flo- 
dian hwn 1320 a 1970. Y mae rhai o'i 
n u ar mewn llawysgrifen. 
MEIRIG, D D, bardd enwog o For- 
ganwg, yr hwn oedd lywydd Go dd Mor- 
ganwg y 1560. Bu farw 
1600. deir ŵ i'o'i drddi mewn llawysgrif- 
au, a llyth o'i waith yn y Greal, tudal, 208. 
N, yn ol y rutiau Cymreig, & 
olynodd Gorwst fel brenin Prydain, ac olyn- 
wyd yntau gan Blaiddyd. 
METRIO , Sant, yn byw yn y chweched 


ganrif. Yr oedd yn frawd i Einion Frenin, 
ac fab i Owain Danwyn ab Einion Yrth 
ab Uunedda.. Efe a sylfaenodd eglwys Llan- 
Feirion, yn Mon. Ei ddydd gwyl yw Chwef- 
ror 3. 
MEIRION, mab Tybiawn ab Cunedda, 
doedd benaeth yn byw yn y bumed ganrif. 
Lladdwyd ei pên yn d gyda'i frod- 
yr yn erbyn y Gwyddelod, y rhai oeddynt 
wedi ymsefydlu yn Ngwynedd. Wedi eu 
llwyr, erlid o'r wlad, cafodd Meirion y gantref 
a elwir oddiwrtho ef hyd y dydd hwn Meir- 
ionydd. Derbyniodd ei e d ar- 
glwyddiaethau mewn tiriogaethau ereill fel 
gwobrwyon am eu gynsanaeth. 
MEIBION GOOH, boneddwr o Edeyrnion 
yn Meirionydd, yn byw tua diwedd. yr unfed 
ar ddeg. Cofnodir ef mewn hanes, fel 
un wedi bradychus draddodi Gruffydd ab 
Cynan, brenin Gwynedd, i ddwylaw y Seison, 
yn y flwyddyn 1079, y rhai a'i cadwasant yn 
ngharchar am flynyddau.—( Hanes Gruffydd 
Cynan; Myv. Arch. ii. Dt) 
MEIRION, SION, bardd a flodeuai rhwng 
1610 a 1650. 


MEISYR, un o ferched Cyndrwyn, tywyso 
Powys, crybwylledig gan Llywarch en, 5 
IFOD, bardd a flodeuai rhwng 1630 a 
1670. Ceir rhai o'i i 
au. 


18 u mewn 
8 

GELL, santes o'r chweched gan- 
rif, merch Oyfwlch Addwyn, a elwir hefyd 
Cuwlch a Ricwlff, mab Tudwal Tudclud ab 
Cedeg ab Dyfnwal Hen ab Ednyfed ab Maxen 
Wledig. Rhai awduron a wnant gyfwlch 
yn fab Ceredig ab Ednyfed ab Maxen Wledig; 
ac ereill a wnant Melangell yn ferch Tudwal 
Tudclud. Yr oedd yn chwaer i Rhydderch 
Hael, ac enw ei mam oedd Ethni, ac a gyt 

o 


Ŵ Seintl lwir 
Melangell yn St. Monacella; a mynegir yno 


hwn 
& benderfynasai ei 
thynol i'w lys. Yr oedd y dywysoges wedi 
addunedu gwyryfiaeth ; ì ì 
a ffodd o lywodraeth ei thad, ao a wnaeth ei 
noddfa yn Mhennant, lley bu yn byw bum- 
theg mlynedd heb wel neb un dyn. 
Adroddir y chwedl—Fod Brochwel Y - 


og, tywysog Powys, yn y flwyddyn 604, ar 
ddiwrnod hela 


ryw yn Og, ac 
erlyn ar ol MACH nes y daeth at ddyruslwyn 
tew, pan wyd ef a syndod wrth weled 
o gryn brydferthwch mewn duwiol- 
yd. ld mawr, a'r nog ag oedd efe 
Wi yn ei herlyn, o ei , gan 
h wynebu cwn, y rhai oeddynt, wedi en- 
ìlio o'r neilldu dan , er holl ymdrech 


helwyr i gael t ymosod ar . 
Pan ygiai cŷnydd ch u ei yg 
a ymlyn aì ei wefusau. _ Adroddodd 

ei hanes wrth Brochwel; ac efe a gyf. 
lwynodd i Dduw ac iddi hithau ddarn o ì 
fod yn noddfa ìi bawb a ffoent yno. Efe a 
ddymunodd arni sylfaenu abaty ar y fan. Hi 
a gydsyniodd a'i gais, ac a fu farw yno yn 
abades, mewn oedran teg. Hi a gladdwyd 


MEN 


yn eglwys Pennant, yr hwn le fyth ar ol hyny 
a elwir Pennant Melangell, yn sir Drefal- 
dwyn. Dangosir yn awr ei gwely caled mewn 
agen yn y graig yn ymyl; ac y mae cerfiad 
ar bren am ani, wedi ei ood, ar eb yr 
orìiel yn yr eglwys hono. styrid hi 
noddes ysgyfarnogod, y rhai a elwid “W 
Melangell.” Hyd o fown yr nrif ddiwed 
yr cymaint ofergoe yn ffynu yn y 
lwyf, fel na laddai neb ysgyfarnog o fewn y 
rfynau; ac hyd nod yn ddiweddarach, 


pan erlynid ysgyfarnog gan gwn, credid yn 


; pe gwaeddai rhywun arei hol, “Duw 
a St. Monacella gyda thi,” y byddai yn sicr 
oddianc. Mae ei buchdraeth, yn nghyd & 


gwr Arthur yn y rhyfel, Gwenhwyfar a_gy- 


yn Mai yn ol yr arferiad, i gasglu dail a blo- 
eu ìi groesawu 


gwrel Arthur, brenin y 
wyddyn 500, a syrthiod 


MELYN, bardd a flodeuai rhwng y bly- 
nyddoedd 1390 a_1430. 

MENAI, LEWIS, bardd a flodeuai rhwng 
1550 a 1680. Mae rhai o'i ysgrifau ar gael. 

MENW, a elwir hefyd Menw Hen, a. Me- 


258 


MER 


— 








nw ab Teirgwaedd, (Tuir Gwaedd,) sydd an- 
8awd mewn chwedloniaeth Gymreig, ag sydd 
a'i briodoleddau, fel y darlunir hwynt yn y 
Mabinogion, a gweddillion ffugiol ereill y 
Oymry, yn cyfateb mewn modd tra hynod i 
enu yr llindooaid.. Mewn un o'r Trioedd 
lwir ef yn un o dri phrif hyfforddwr Ynys 
rydain. Y ddau ereill dynt Tydain a 
Gwrhir. Mewn un arall cysylltir ef â Choll 
ab Oollfrewi a Drych ail Cibdar, i dri “phrif 
lledrithiawg,” neu brif swynwyr Ynys Pry 
dain, y rhai a allent wneud eu hunain yn 
anweledig y pryd y mynent. Mewn un arall 
fe'n hysbysir mai y fri“ hud a lled- 
rith” oeddynt Math ab Mathonwy, Menw 
ab Teirgwaedd, a Rhuddlwm Gawr. Y mae 
Menw yn ansawd pwysig iawn yn Mabinogis 
Cilhwch ac Olwen. Yn y Treithawd ar Goel- 
bren y Beirdd gan Mr. Taliesin Williams, 
Ab Jlolo,) buddugol eisteddfod Llanym- 
dyfri, yn 1840, adroddir chwedl hynod, yn 
cysylltu Menw â darganfodiad y wyddor 
hono—Coelbren y Beirdd. Mae debyg ì 
hyn :—Gwelodd Einigan Gawr dri. phaladr o 
oleuni, ar y rhai yr oedd pob math o wybod- 
aeth a gwyddoriaeth argraffedig. Ac efe 
a gymerodd dair gwialen gerdinen, ac a ar- 
graffodd yr holl wyddorau arnynt, megys yn 
dynwarediad o'r tri phaladr goleum. A'r 
sawl a'u gwelsant a ddwyfolasant y gwiail, 
yr hyn a ofidiodd Einizan gymaint, fel y tor- 
odd efo y gwiail ac yna a fu farw. Âc yn 
mhen yspaid un dydd a blwyddyn, Menw ab 
Teirgwaedd a welodd dair gwialen yn tyfu 
allan o enau Einigan, ac arnynt yr oedd pob 
math o wybodau a gwyddorau yn rgraffodig. 
Yna y cymerth Menw y fair gwialen, ac a 
ddysgodd yr holl wyddorau, oddigerth enw 
W, yr hwn yw gwraidd tarddiad dirgelwch 
Coelbren y Benrdd, a gwynfydedip yw yr hwn 
a'i meddo.—(Myv. 4rch. ìi. 7, 12; Iolo Ma- 
nuscripts, 424, 668; Guest's Mabinogion, ii. 
332; Daoeies's Mythology.) 
MENWAED, penaeth Arllechwedd, yn 
sir Gaernarfon, yr hwn oedd yn byw yn i 
bumed ganrif, ac a gofnodir yn y Trioedd, 


yda Llyr Lluyddog a Charadawg Fveich- 
ras, fel un o dri ““cadfarchawg” y brenin 
Arthur. (Myv. 4rch. ìi. 5 


MERDDÏN EMRYS bardd Emrys 
Wlediz, neu Ambrosius, ydoedd fardd en- 
wog, yn blodeuo tua chanol y bumed ganrif. 
Yr ydoedd yn wyddonydd cywreingraff; a 
dywedir mai efe ydoedd yr archadeilydd a 
gynlluniodd ac a gyfansoddodd *“* Waith Em- 
rys,” neu “* Waith Ambrosius,” a elwir gan 

Seison “'Stonehenge,” ar wastadedd Caer 

aradog. Dywedir am dano yn un o'r 
Trioedd, iddo fyned i'r môr gyda'i naw 
“* Cilfeirdd,” mewn ty gwydr, ac na chlywyd 
dim am danynt byth wedi hyny, yr hwn am- 

lchiad a elwir un o dri “difancoll ” 

nys Prydain. Y ddau ereill oeddynt Gof- 
rana Madog. Mewn Triad arall gelwir ef 

n un o dri “' Prif fardd bedydd” Ynys 

rydain; y ddau ereill oeddynt Taliesin a 
Merddin ab Madawg Mo . (Myv. Arch., 
ìi. 29, 69, 75.) Cynwysa y Brutiau Cymreig 


MER 


2569 


MER 





——_——— — 





a Nennius amryw neillduolion chwedleuol 
am enedigaeth a phroffwydoliaethau Mer- 
ddin yn nghyswllt â Gwrtheyrn, neu Vor- 
tigern. rybwyllwn fyr ychydig o 
honynt :— Cyngorwyd wrtheyrn gan el 
ddewiniaid, wedi iddo orfod gadael ei orsedd, 
i fyned i le anghysbell ac adeiladu castell, 
er dyogelu ei hun rhag eì elynion. Mewn 
canlyniad, efe yn nghyd a'i ddoethion & 
dramwyasant lawer, a rhwng mynyddau 
Eryri yn Ngwynedd hwy a gawsant fan 
ad i'r perwyl. Dechreuwyd adeiladu; 
ond cymaint ag a weithid yn y dydd a lyncid 
i'r ddaear yn y nos; ac felly yn olynol am 
dri diwrnod... Ymgynghorodd y brenin a'l 
ddewiniaid; a hwy a ddywedasant, pe 
cymysgasid gwaed mab heb dad a'r def- 
nyddiau, y safasai y gwaith. Yne anfonwyd 
spiwyr yr holl wlad i chwilio am 
blontyn o'r fath: a hwy a ddaethant i Faes- 
aleg, lle yr oedd plant yn chwareu pêl; a 
chlywsant un o'r bech yn danod i'r llall 
nad oedd ganddo un tad. Ar ol oli caf- 
wyd allan nad oedd un tad i'r bachgen 
hwnw, oddigerth mai un o'r ellyllon ydoedd 
ei dad. Deallasant mai Merddin y gelwid 
ef, ac mai mynaches oedd ei fam yn ““ Eglwys 
Bedr, yn haer Fyrddyn.” Weithian 
cenadon a ddychwelasant at y brenin, a'r 
bachgen gyda Ywynt, fel y lleddid ef. Wedi 
hysbysu y bachgen o'u hamcan, efe a eglur- 
d iddynt y rheswm na safasai y gwaith, 
gan ddywedyd, “ Os cloddient dan y sylfaen, 
y caent lyn o ddwr, ac yn y llyn gist, ac yn 
y gist hono ddwy ddraig yn cysgu; *'A 
phan ddeffront, ymladd a wnant, a chan y 
cyffro hwnw y syrth ï gwaith.” Ar ol cloddio 
i'r ddaear cafwyd yn megys y dywedai y 
bachgen.” Archodd y brenin id aynt ollwng 


y llyn ; ond nis gallent; “* Myrddyn o'i 
gelfyddyd a'i ollyngodd di yn b d yn 
rhedeg ;” ir Myr- 


ac yno y cafwyd o 
ddyn. “Ac Ŵr dreigiau, Yr d un yn 
h a'r llall yn wen.” “' A'r dreigiau & 
ddihunasant, ac a ddechreuasant ymladd â'u 
gilydd mewn modd tra ffyrnig” ger eu 
wydd hwynt oll. _ “* A'r ddraig wen a ym- 
ddan sodd yn gryfach na'r llall, ac a'i 
gyrodd dai aith hyd at ymyl y llyn, yr 
yn a barodd iddi ddolurio a llidio yn fawr, 
Ond o'r diwedd y ddraig goch a ymegniodd, 
ac addaeth yn gryfach na'r llall, a chan ei 
add yn rymus, a'i odd at ymyl y 
yn A'r ddraig wen a ffodd allan, ac a 
ddiflanodd.. Yna Myrddyn a ddangosodd 
iddynt fod y ddraig goch yn arwyddocau y 
nedl naidd, a'r ddraig wen, cenedl 
Seison. o ca draethodd yno broffwydoliaeth 
a hynod, yr hon n gyn 
y Brut, eithr yn rhy'l hir fdei rhoddi yma” 
Ar ol y pethau hyn cynghorodd Myrddin 
Gwrtheyrn i ymadael â'r lle hwnw, am nad 
allai adeiladu castell yno. Yna y brenin a 
roddodd y lle i Myrddin, yn ngyda medd- 
ianau helaeth o'i amgylch, ac ymaith ag ef. 
Gelwir 1 lle hwnw “* Dinas Emrys,” gorllaw 
Boddgelert, yn Eryri. Gelwir y lle hefyd, 
** Dinas Ffaraon. Yn y Brut dywedir mai 


Caerfyrddin oedd y lle y cafodd yr yspiw 
bachgen hob dad Yn chwareu ìl; ond on. 
nìus a ddywed Maesaleg. “ Pa fodd y daeth 
y gwahaniaeth rhwng Nennius a'r Brut nis 
gwyddom; ond y mae yn amlwg mai Maes- 
aleg a feddylir gan y cyntaf; mewn un ys- 
grif, Campum /Elects yw'r ymadrodd.. Tyb- 
1a y Brut i Gaerfyrddin dderbyn ei henw 
oddiwrth yr amgylchiad o enedigaeth Myr- 
ddin, (Sillebir yr enw yn amryddull “ Myr- 
ddyn,” “Merddyn,” a “ Merddin,” yn 
ogystal) ynddi; ac y mae amryw draddod- 
iadau yn cysylltu enw ac hanes Myrddyn 
a'r lle;” ond tystia hanesiaeth fod y dref 
henafol hono yn dwyn yr enw Maridunum, 
yn, ac wedi y goresgyniad Rhufeinig, ac yn 
mhell cyn geni Myrddin. Yn ith ei 
ddaroganau yn nghyswllt â Chaerfyrddin, 
priodola traddodiad iddo y canlynol: 
“ Caerfytddin cei oer fore 
Daear a gryn—daw ilyn i'th le 1” 


eu 
“ Caerf yrddin gaiff oer fore 
Daear a'i llwunc—daw dwr i'w lle.? 
(Gwel Hanes Cymru Carnhuanawc, 252— 
254; MV Brutiau Cymreig; Nennius. 
MERDDIN T, ydoedd fab 


Ynye Prydain. Mae chwech o'i gerddi ar 
gae y. Myvyrian Archai- 


deall ei fod 
mogaoth yn N 
tywysog tiriogae gled , 
tua chymydogaeth Ŷ Glyde, yr hwn oedd 
mewn rhyfelgyrch. yn erbyn Rhydderch 
Hael, brenin y Prydeiniaid gogleddol. Dy- 
wed Merddin ei fod yn bresenol yn mrwydr 
Arderydd yn 677 O.O., ac yn pwi y 
tyrchau aur. Yn yr sonfa angeuol hon, 
heblaw colli eì noddwr Gwenddolen, efe a 
fu mor anffodus a lladd yn anfwriadol eì nai, 
mab ei chwaer Gwenddydd. 
chineb hwn gymaint gofid iddo, nes dyrysu 
ei feddwl; ac efe a ymneillduodd o blith 
dynion, ac a wnaeth ei breswyl yn fforest 
Celyddan. Am fanylion pellach yn nghylch 
y dynsawd hwn, gwel Davies's Mythology of 
the Druids. 
MEREDYDD, THOMAS, oedd lefarwr 
gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. _ Brodor oedd 
o ardal Llanbrynmair, sir Drefaldwyn. Tua'r 
flwyddyn 1767, symudodd ei rieni i blwyf 
Llanwyddelen, yn yr un sir. Yr oedd ei dad 
a'i fam yn rhai amlwg iawn gyda chrefydd & 
duwioldeb. Yr oedd yn bregethwr parchus 
a defnyddiol iawn dros lawer o flynyddau. 
Bu hefyd yn cadw ysgol rad, dan arolygiad 
Mr. Charles, o'r Bala, yn Llanwyddelen; a& 
bu ei ymddyddanion difrifol yn fendithiol i 
lawer o'i ysgoleigion. Aeth un ferch ieuanc 
wyllt ac annuwiol iawn ato i'r ysgol am 
bythefnos; ac ymroddodd yntau i alw ei 


MER 





260 


MER 





hystyriaeth at achos"ei henaid. Effeithiodd 
ymddyddan yn l i 
Eny, fel y meddyliodd ei chyfoedion ei bod 
yn gwallgofi. Bu hon yn aelod hardd dros 
driugain mlynedd, a'i rhodiad mor gyson, fel 
na fu dan un math o gerydd eglwysig dros 
holl amser. Terfyno d ei daith, a hunodd 
yn yr Iesu tua diwedd y ganrif ddiwoddaf. 
ethasom gael amser eì enedigaeth na'i far- 
wolaeth. 

MEREDYDD, WILLIAM, oedd weinidog 
y Bedyddwyr yn Llanwenarth. Ganwyd ef 

a dechreu yr erledigaeth yn amser y brenin 
Charles; a derbyniwyd ef yn aelod eglwys 
Llanwenarth o gylch y flwyddyn 1687. _ Nis 
gellir gwybod pa fainto galedi a. ddvoddef- 
odd yn y dyddiau blinion hyny. Yn 1700 
enwir ef yn llyfr yr oglwys yn mhlith yr 
aelodau cyffredin; gan y tebygol nad 
oedd wedi dechreu pregethu y md. hyny; 
ond bernir na bu efe ì i hyny heb 
arfer eì ddawn gweinidogaethol. Efe a fu 

orthwywr i J. James dros lawer o 
Bynyddau. Mi chymerai ofe ofal bugeiliol 
eg n 1733 yn cynorthwyo 
Yn drddiad ei fab. Efe a orphenodd ei be- 
rerindod ar y ddaear yn mis Mawrth, 1742, 
neu 1743. 

MEREDYDD AB BLEDDYN, tywysog 
Powys, a ddaeth i'r dywysogaeth hono yn 
olynol i'w dad, Bleddyn ab Cynfyn, 8Og 

, ar eì farwolaeth yn 1072 O.C. Brad- 
ychwyd ef i ddwylaw brenin Lloegr, 
1101 O.C., drwy ddichell ei frawd Iorwerth ; 
wedi bod yn rhwym dros bedair blynedd efe 
a ddiangodd, 'ac a adenillodd ei feddiant o 
Bowys, ac a'i hadferodd i'w ch iau cyn- 
tefig, drwy adgymeryd tiriogaethau ei frodyr 
Iorwerth a Chadwgan, y rhai a laddwyd yn 
1109. Dywedir iddo gael ei ddifeddianu yn 


1108 Madog ab Rhiryd. ac iddo yn 
mhen dwy flynedd gyme Madog yn gar- 
charor, ac adferu ei feddianau efn. 


(Cam. Biog. 350.) Wedi ymosod o Harri I. 
ar Gymru yn 1118, amddiffynai Meredydd y 
tramwyfaoedd i Bowys gyda doethineb a 
llwyddiant mawr, er ei fod wedi ei adael gan 
Gruffydd ab Cynan, tywysog Gwynedd; a 
tharawyd y brenin a Saeth eì fron, a 


r riaeth ei gadwisg yn unig a'i hataliodd 
if kt farwol; yr hon a anelwyd, ebe efe, 
nid oddiar fwa Cymro ond bwa Sais. Ar hyn 


llwyddodd Meredydd yn rhwydd i gael hedd- 
wch, gyda thalu 8 swm a aW arian, a mil o 
wartheg. Yr e yn dywysog o gryn 
ysbryd a chyneddfau; eithr ei uchelgais i 
uno gwahanol raniadau Powys a'i harwein- 
iodd ef i gyflawni creulonderau a gormesion 
dybryd ; llawer o berthynasau agosaf a rodd- 
wyd i farwolaeth ganddo. Amseryddir ei 
farwolaeth amryfath: dywed Brut y Tyw- 
yny ddygwyd 


yn 1124, yn ei 
tra angh ì 
nheulu Bleddyn ab .” 
Brutiau a'i gesyd yn 1129. (Myv. Arch. ii. 
656.) Bu Meredydd yn briod ddw waith. 


O'i wraig gyntaf, Hunydd, merch Eunydd 


ab Gwernwy, penaeth un o bumtheg llwyth ' 


fawr arni, yn gymaint” 


edd, efe a gafodd amryw blant. O'i 
ail wraig, Efa, morch Bledrws ab Ednywain, 
ac wyres Ednywain Bendew, efe a odd 
fab a elwid Iorwerth Goch, yr hwn a briododd 
Maud, merch Roger de Manley, drwy yr hon 
; bu ef yn dad i Syr Gruffydd Fychan, Ar- 
wydd Ceredigion a Bergedwyn. Ar farw>ol- 
aeth ' Meredydd, rhanwyd Powys drachefn 
gan Gavelkind rhwng ei fab henaf Madog, 
a'i Owain Cyfeiliog, mab ei fab ieuengaf 
am dd, yr hwn a fu farw oì flaen ef. 

adran og, yn Bowys og, yn 
ol eì onw; a'r adran arall yn Bowys Wen- 
wyn, oddiwrth Gwenwynwyn, mab 


Owain Cyfeiliog. 

MEREDYDD AB DAFYDD FYCHAN, 
bard a flodeuai rhwng 1520 a 1560. 

MEREDYDD AB LLYWELYN AB ED- 
NYFED, bardd a flodeuai rhwng 1470 & 
15600. Mae rhai o'i gyfansoddiadau ar gael 
mewn llawysgrifau. 

MEREDYDD AB RHOSSEB, ydoedd 
fardd yn blodeuo rhwng 1450 a 1480. Yr 
oedd yn Llywydd Gorsedd Morganwg yn 
1470. Mae rhai o'i gerddi ar gael mewn 


llawysgrifa u. 

MEREDYDD AB RHYS, bardd tra 

enwog a flodeuai rhwng 1430 a 1460. Offeir- 

iad ydoedd, yn byw yn Rhuabon, sir Din- 

bych. Bu yn athraw cerdd i Dafydd ab 

Edmund. Mae rhai o'i gerddi mewn llaw- 
ifau eto, a dwy o honynt, da chyf- 


1eithad yn a edig yn Jolo's Welsh MSS. 
MEREDYDD, brenin Dyfed, yr hwn a 
laddwyd gan y Sacsoniaid tua'r flwyddyn 
800, yn nghyflafan Morfa Rhuddlan, pan y 
odd Caradawg ab Gwyn hefyd, brenin 
edd. Ydym Arch., ìi. 474.) 
REDYDD, mab Edwyn ab Einion ab 
Owain ab Hywel Dda, tywysog a lywod- 
raethai ar ran o'r Deheubarth, yn nghyswllt 
â'i frawd Hywel. Yn 1021 hwy a ymladd- 
asant frwydr â Llywelyn ab Sitsyllt, yn yr 
hon y lladdwyd y diweddaf. Wedi cael eu 
difeddianu o'u tiriogaethau gan Rhydderch 
ab Iestyn, tywysog y Deheubarth, hwy a 
huriasant gorfflu o'r Ysgotiaid Gwyddelig, 
ao a wnaethant frwydr â Rhydderch yn 1031, 
ac a'i lladdasant ef, a thrwy hyny hwy a 
enillasant lywodraeth 1 Deheubarth, yr hon 
& reolasant yn unfrydol. Modd bynag, ni 
chawsant ond ychydig dawelwch, gan i 
feibion Rhydderch gynull byddin RP mghyd 
er dial marwolaeth eu tad; eithr Meredy 
â Hywel a'u cyfarfuant yn Hiraethwy; ac 
ar ol ymladdfa gyndyn am hir amser, hwy a 
orchfygwyd, yn nghyda'u taid, Iestyn ab 
nt, ao a'u yrasant Fy yn ŷ 
flwydd nlynol eredydd ac 
Hywel, y u mnrwydr Maehwy, gan feibion 
Cynan, brawd Llywel ab Sitsyllt, er dial 
marwolaeth eu huwythr. (Myv. Arch., tl. 
660. 
REDYDD, mab Groffydd ab Llywelyn, 
, yr hwn, yn nghyswllt â'r frowd 


llygodrae edd, yr hon a_dreis- 
iasid oddiarno gan Bleddyn a Rhiwallon ar 


MER 





farwolaeth, brwydr tad. Wedi oodi byddin gref 
ymladdwy rwydr yn Mechain, sir Drefal- 
dwyn, yn Tn hel y lladdwyd Ithel o un tu, 
enan doa al tu arall; & Meredydd wedi 
ar ffo, a e mor 

Blodd; ,fel y a dyr arno newynu i farwol- 
aeth oerfe ac ynon ar y mynyddau. 
il. 617. 


(Myv. Arc 
MEREDYDD, mab Owain ab Edwyn 


dy ywod Ah hyd 
ed rs Caradawg ab Mm; 


bnddwyd bi dr yn Llanfedwys, a lladd 
Mered 4 dyn dr <dfroh i 818.) wyd 
Owain, ab Hywel 

& ddo drwy olyniaeth i 

Lywod yfed a Cheredigion, yn y De- 
heubarth, yn 970. Yn 985 efe a arweiniodd 
fyddin fa* fawr i nn Wynedd, ac mewn brwydr efe 

wn ab Ieuaf y ynmeg; 

ac oa Ya drddelwodd lywodraeth Gwynedd iddo | gan 
ei un. 


gymerodd feddiant o dywysogaeth 
o ia rau Ed- 


Mr mwn pm su 
on. Yn yr unflwy ered- 
yy rg 
y 1 dalu ì t er 
mwyn oael eu gwared; Ya Soda hyny yn 
eyraedd uwchlaw ceiniog ar bob dyn yn ei 
diriogaeth, y fyddin y deymged hon yn 
aydd fyd, u n 990, a'r 
TG efe a anrheithiodd Faes- 
dud, a'i unig fab Cadwallawn 
Wedi iddo iM Gwynedd yn 
aron Idwal & Meirig i'r orsedd 
hono, efe sygodd ei hadferu yn y 
flwyddyn gwyno; ond lì ll orchfygwyd 
ef yn mrwydr inbych. Gor- 


phenodd y gym gwrol ac aflonydd hwn 
eì yrfa yn 904 3 yr hon a briodes yn gyntaf | gai 


ferch Ang yn 
Dy yn ab Sitsyllb; ao wedi ei farwolaeth 


a briodes U ab Gwerystan, trwy 

hwn * briodes Cynfyn ab Gwern ab Cyn- 
T Myv. Arch., ah 498. 

, d 

bys gyfO00 i 1940. prydydd yn 

D, RICHARD, D.D., ydoedd 

adleoli a alr Dinbych, ac fab i Robert 

4yth ab Gronw, drwy ì oddiwrth 

Tael elyn o Ial, Margaret, merch 


William John ab drw yD dyfn oddiwrth 
Ll h Holbwrch. efe Mr un 
ynas agos i Richard 
Bertau” esgob Tyddedi Derbyniwyd ef i 
íel deled o gol 1668, aoa raddiwyd yn A.OC. 
aelod o Iesu yn 1675. Yn 1684, 
1ed i Begw i'r werddon, fel caplan yr Ar- 
w Syr John Perrott, gan 

y Pun ef yn 1586 yn Ddeon St. Para, 
yndb dar Yn Ebrill, 1589, urddwyd ef yn 
igblin a Ferna ; ac efe a ddaliai 


261 


MER 


——————- 


ddeoniaeth St. Patric yn lwysfudd iddo ei 
hun a'i etifeddion dros Yth, fel ad-daledig- 
aeth oddiwrth y frenines Elisabeth, o her- 


hir a ll dost yn y 
edd. Bu farw 


ered 
Yfrin Gynghor- 
i & Changellydd y Trysorlys yn yr 
werddon; ac yn 1647, un o'r prwyaduron 
penodedi i weinyddu yn y llywodraeth yn 
Ardaly dd Armond. Oddiwrth yr esgob 
hwn mewn cywir linell y disgyna dau deulu 
Mroeth, Ma Meredyth ŷn 8iroedd Kildare & 
eath. Mae y cyntaf yn dalo hyd y cy- 
eiriau Oymreig Oyntefig, “ Heb Ib Dduw, 


heb ddim—Duw a digon.” ( Wood's Athen. 
Ozon. ; Bishop Humphreys's. Addstions to 
ditto; Burke's Peerage and Parentage.) 


MEBIN, mab Merini ab Seithenyn, brenin 
gwastadedd Gwyddno, tir yr hwn a orlifwyd 

y môr, ydoedd sant o'r chweched gannf, 
Tfo a sylfaenodd eglwysi Llanferin, neu 


Llanfetherin, yn Ngwaenllwg, niy 
& Bodferin, (yn arwyddo En 
Lleyn, sir Gaernarfon ddydd gw gy, one 
awr 6. (Achaw y Saint; y Boeo'i Welsh 
Sasnte. 

ME mab Rhodri Mawr; 
&r farwolaeth. ei yn 8 877, daeth tywysog- 


aeth Powys i'w ran, y cafodd ei ddan 
frawd ael, ao yir un d 


Felly al yn ol 9 llys eu tad. 
Yy “ ywysog ta- 

leithlaeg. ” myd hwynt y y mwynhaodd Me 

ei diriogaeth, gan i'w frawd Oadell ei 


fuddio o honi; et bod lloi gwsgin idao & ei 
hadferu drachefn, gan gan ym Fyn, bre 
dd Caradawg o Lancarfan ì 
gael eì ladd gan ei wŷr ei dn 
fiwyddyn 892. Nid yw awduron yn cydun 
cyd golw, ar ei epil; rhai a haerant nad 
yr un, tra_yr haera ereill bod 
ganddo feibion o o'r enwau Triffin a Llywelyn, 
a â merch o'r enw Afandreg. 
MERFYN FRYCH, brenin Ynys Manaw 
a Phowys o iawnder ei hun, Aw fab 
Gwriad ab Elidr ab Diwyg ab deialu 


Tegid ab Gwyar pe Di 
a Ai'r re, Yb ut cn 


tb aan, bywynog Towyn Elen briododd 
â owys. ea bri 
Esyllt, unig rch Cynan Tindaeth 
farwolaeth yr hwn yn 911, Me ao syllt 


byddin rn, ac & 
cyn ger yc bell ein ynyddau 
E ac a atafael yn arglwyddiae y- 
fora, yn nhir Dinbych. Yna efe a aeth 
rhagddo tua, Môn, ao a ymladdodd frwydr 
waedlyd a'r Cymry yn Llanfaes, ger Beau- 
maris, yn 819. Modd byns d yr 
ynys yn fuan gan Merfyn, a bwriwyd allan 
y Saosoniaid. Ar yr achlysur bwn y galwyd 


MER 
Ynys Môn gyntaf yn 4ng/esey, neu English- 
men's Isle, (Anglis Jsle.). Gyda bod yr 


adfyd hwn braidd drosodd, Kenulph, brenin 
Mercia, (Y Mers,) a ymosododd ddwy waith 
ar Orllewin Cymru a Phowys, ac a 
anrheithiodd y wlad yn fawr. Yr oedd Mer- 
fyn mewn rhyfel parhaus ag Egbert, yr hwn 
yn 835, a lwyddodd i gymeryd meddiant o 
Gaerlleon Gawr, yr hon hyd yma oedd yn 
meddiant y Cymry, ac a_ystyrid orsaf 
bwysig ar y cyffiniau. Yn 843, Berthred, 
brenin Mercia, a ymruthrodd ar y Cymry 
mewn lle a elwir Ketell, ac ar ol brwydr 
ig, a'u gorthrechodd hwynt, a chollodd 
erfyn ei fywyd drech, gan adael 
ei orsedd i'w fab henaf, Bhodri Mawr. 
MERYCK, DR. JOHN, prelad dysgedig, 
ydoedd fab Owen ab Huw ab Owen ab Mey- 
ric, Ysw., o Bodeon, yn Ynys Môn, o Gwen- 
ìlian, merch Evan o Benrhyn Deudraeth, ac 
haner brawd (o ran tad) i yr Hugh Owen, 
Marchog, (y cyntaf,) o Orielton, sir Benfro. 
lfaenwyd gan 
inchester, o'r 
hwn le yr etholwyd ef ar sylfaeniad Coleg 


d ef â ficeriaeth 
ssex, rhodd ei goleg ei hun. 
Enw. dd ei alluoedd llenyddol a dynodd 
sylw Henry, Iarll Derby, drwy nawdd yr 
hwn cymeradwywyd ef yn 1670 fel gwr cy- 
mwys yn olynydd i'w gydwladwr, Jo 
Salesbury, yn esgob Ynys Manaw. segr- 
wyd ef yn esgob Sodor a Manaw bnill, 
1676. “' Yr oedd esgobaeth Manaw yn 
nhalaeth Oaer ; a chan fod Oaer Bfrog 
awr yn , cyflawn aer- 
yaint y cy: hja: gyda thrwydded. arbenig 
oddiwrth y frenines.” COeffir y gweithred- 
oedd a gyoeddwyd ar yr ach]ysuron hyn 
yn “ Rymer's Foedera.” Daliodd yr esgob 
ei urddas dros 238 o flynyddau, a bu farw yn 
sir Gaer Efrog yn 1599, ac olynwyd ef yn ei 
esgobaeth gan Gymro arall, Dr. George 
Lloyd, ymn Wood iddo. adael ni ei ol 
n par elyntion eglwysig a 
phethau oreill, y rhaia welais (0b efo) 
y Cottonian Iibrary dan ddarlun Jwlius 
.10.” Modd bynag, nid oedd y llythyron 
hyn nam un llythyr, yr hwn a y n- 
wyd ganddo at Cam en, jD nghylch henaf- 
iaethau Ynys Manaw.  Maeyn enedig 
yn Lladin, ac n arddangos ysgeidiae 
gan yr amryw 
frodyr; ac un o honynt, Maurioe Meryck, 
oedd dad Syr William Meyrick, barnwr y 
Llys Breiniol o flaen S line Jenkins. 
(Wood's Athen. Oron.; Bishop Hwmphreys's 
Additions to ditto; Sir William ey- 
rick's i» the Gentleman's Magazine for May, 
1825, 
MERYCK, SYR WILLIAM, ydoedd fab 


henaf Maurice Owen, yr hwn a erodd 
arno yr enw Meryck, gan ei fod wedi ei 


262 


MER 


ob Meryck. Bu William hefyd yn l 
Winchester; ac oddiyno yr aeth efe ìi goleg 
newydd Rhydychain, yn 1612. Gan fod ei 
gyneddfau o ansawdd fywiog a dysglaer, 
teimlai duedd i astudio y gyfraith, a'r o 
gangen o honi ag oedd iwynf chwaethus y 
pryd hwnw gan y clerigwyr Cymreig, sef y 
gangen eglwysig. Efe gan hyny a gymer- 
odd ei raddiadau yn y gyfraith leyg. Yn 
1626, graddiwyd ef yn D.C.L.; ac mewn 

â Laud, archesgob Caergaint, efe 
a benodwyd yn ddadleuwr yn ys Caer- 
gain ar Um ail o Chwefror y flwyddyn gan- 

ol. r oedd efe yn dra enwog am ei 

dysgeidiaeth a'i dalentau; ac o he 
hyny, ar farwolaeth Syr Hary Martin, Hyd- 
ref, 1041, nodwyd ef yn farnwr y Llys 
Breiniol. b Wood ei fod 1 yn ar- 
ddangos cryn ffyddondeb a brwdiry d dros 
y Siarliaid, I. ac II., yn eu helbulon 
ac oddicartref; ac efe a fu yn gyd th i'r 
diweddaf ar y cyfandir. Ar yr adferiad ad- 
sefydlwyd ef yn ei swyddogaeth; ac ar yr 
8fed o Dachwedd, 1661, anfonwyd am dano 
i'r llys, anrhydeddwyd ef a gradd marchog 
yn ystafall wely ei fawrhydi, _ Efe a briodes 
h, merch Mr. James Dadwell, o Byd- 

chain, o'r hon. y cafodd ferch, yr hon a fu 
farw o'i dynwyd ef farw yn f llwyddyn 
668; ac o e êl dwyd n 
Leoline J enkins, y» gn cyr 

MEYRICK, SYR GELLY, ydoedd fab 
henaf y Gwir Barch. Dr. R. Meyrick, esgob 
Bangor, o Catherine Barett. Ganed ef oddeutu 
au ìid cod. “dd WT Y - 

eillduodd ei ac yntau i 

Hascard, ei Benfro, fos ddowiodd f 
wraidd; ac yn y ei yn yr iseldir- 
oedd efea enwogodd ei hun yn fawr. Yn 
1683 cydnabyddwyd ef am ei wroldeb, drwy 
ei anrhydeddu a bathodyn, neu helmaddurn, 
ac arno gerfiedig eiriau a nodebion yn 
arwydd eì ddewrder. Ar ei ddychweliad efe 
a briododd Elizabeth, gweddw ieuanc John 
Gwyn, o Lanelwedd, sir F ed, a. merch 
ieuengaf Evan Lewis, o La gel Nant- 
melan, yn yr un sir. Y pryd hwn y daeth 
efe i gydnabyddiaeth â'r boneddwr ieuano 
Robert Devereux, wedi hyny Iarll Essex; a 
dechreuodd cyfei ch rhygddynt &_bar- 
haodd' dros y gweddill' o'u hoes. Yr oedd 
gymdeithion y larll Flushing yn y wyddyn 
gymdeithion y i ng yn yn 
ynog ni An, 

wyddyn ol, ei i 

T, y noddwr hwnw a roddes. iddo y 
swydd ge us o yn oruchwyliwr i'w 
deulu; ac addurnwyd ef a chadwen aur 
mewn canlyniad. Yn mhen dwy flynedd ar 
olhyn efea aeth gyda'r Iarll ar ei draul ei 
hun mewn rhyf; i Torres Vedras—lle 
tra enwog yn ein hoes ni am weithrediadau 
Wellington; ac ar ol hyny i Lisbon, lle yr 
arddangoswyd llawer iawn o wroldeb 
heb nemawr o elw. Yn 1691 penodwyd 
Iarll Essex i lywyddu pedair mil o wyr & 


MEY 


268 


MEY 





anfonid frenines Lloegr er cynorthwyo 
Hari IV., pan y ffynai afiechyd mawr yn 
mhlith ei ganlynwyr; oblegyd mewn llythyr 
oddiwrth Anthony Bagot at Richard Brough- 
won, a gyflan the wars,” y ceir can- 
ynol, ao a gyfleir yma yn air a yren, 
er dangos cyflwr yr orgraff Seisonig y pryd 
hwnw :—“ Mr. londs and I are all the 
officers my Lord hath; Mr. Meyrick sycke, 
at Deepe; but 4 of his gard came with us, 
and 3 of them sycke.” Yn ol aw, ei 
noddwr, caniataodd y frenines Elisabeth, yn 
Nhachwedd, 1692, rhyngddo ef a Henry 
Lindley, goruchwyliwr arall y Iarll, fwr- 
deiedref, ll, ac urddas Wigmore, yn air 
Henffordd, yn nghyda'r parcian a'r maenor- 
lon perthynol i'r cyfryw, yr hyn a 8 
yn awr ystad Iarll Rhydychain. Ys 9edd y 
rodd, mor agosi feddianau ei wraig, 

dra chyfamserol. Bydd y flwyddyn 1696 
fyth yn gofiadwy am ei ymosodiadau dewr- 
ch a llwyddianus ar ddinas Cadiz. Ar yr 
ur hwn dyrchafwyd Cadben Meyrick 
law-fìlwriad yn myddin Syr Conyers 


Clifford, ac yn gydbrwyadur yr rfeydd. 
Ei ymdd gid Thagorol yn y rhyfelgyrch 
carodd ei enw mhlith 
yr ychydig a anrhydeddwyd yn hogion 
yn y farchnadle yn ddioed ar ol y gorchfyg- 
iad. Wedi i'w in aros tua phythefnos yn 
Cadiz hr Fw chwelodd. ayn 15697 - 
gymerwy rhyfe h er 
yr Yspaeniaid dan ddiaeth ll Eo- 
sex, a Syr Gelly yn ddu llong ei 
Mawrhydi y Swifteure, o bedwar can tynell. 
Tywydd;j ystormus ar y cychwyni 'gn 
Nghydag ymrysonau rhwng Ell a Syr 
alter Raleigh, a luddiasant bob mantais a 
allasai ddygwydd; ond cafodd Syr Gelly 
gyfle drachefn i ddangos ei wrolder yn Fay- 
al. Gan fod gelynion Iarll wedi ei yru i 
ddigalondid, efe a llodd ei balas ger y 
Btrand, ac a'i rhoddes yn ngofal Syr Gelly, 
r 


tra yr elai efe chydi y 
ddinas. Efe «daifynodd ylleyn wrol, nes 
ymynwyd 1ddo gan ei arlwydd i'w ì 
t fyny 1 fyddinoedd” eì Mawrydi. BEr mai 
amcan yr ymrysonfa hon wedd darbwyllo 
ei Mawrydi i newid ei chyngorwyr, eto 
ysyri y dull hwn i effeithio hyny gn 
eyrnfrad, yr hwn a gostiodd ei fywyd ì Syr 
Gelly yn gystal ag i'r Iarll.  Atafaelwyd yn 
holl feddianau Syr Gelly gan y llywodraeth, 
ac anurdd eì fab n'i ferch. Iago I., wedi 
hyny a ganiataoedd ei ystadi Mr. Harley, 
henafiad Iarll Rhydychain, ac adferodd y 
senedd I teulu o ran gwaedolaeth. Dien- 
yddiwyd Syr Gelly yn 1600, pan y dangosai 
yr unrhyw wroldeb ar yr wr ag ar 
ae . 
MRYRICK, SYR JOHN, cadfridog yn y 
fyddin, ac aelod o'r “* senedd hir” dros Gas- 
tellnewydd dan y Llin, ydoedd bumed mab 
Syr Francis Meyrick, o Fleet, plwyf Monk- 
ton, sir Benfro, o Ann, merch Francis 
Laugharne, Ysw., o St. Bride's, yn yr un 
sir. Bu farw eì dad yn 1603, ac mewn efel- 
ychiad o hono ef, a'i ewythr, Syr Gelly Mey- 


rick, dewisodd Syr John fywyd milwrol. Y 


cyfeillgarwch a fuasai rhwng ei deulu a'r 
anffodus Iarll Essex, â aicrh ìddo nodded 
ei fab. Bu yn gydymaith i'r swyddog enwog 
hwnw m Flatdens yn 1620, a thrachefn, 
bedair blynedd wedi hyny, yn gadben i'r 
Taleithiau Unedig. Yr oedd efe yn y rhyfel- 
gyrch i Yspaen yn 1625; ac ar ei ddychwel- 
1ad anrhydeddwyd ef yn farchog. Yn 1630 
bu yn gwasanaethu fel gwirfoddolwr dan 
Gustavus Adolppus, brenin Sweden ; ac yn y 
rhyfelawd hwnw efe a gafodd lawer o ym- 
brofion milwrol pwy ig. Oddiwrth Cadbe 
“ Hexham's Journal of the sieges of Venlo, 
Hoermotnt” &c., deallir ì Syr John gael ei 
lwyfo Awst 17, 1630, yn ngwarc 
uaichi, mewn rhuthr a wnaed gan y 
gelyn. Yn yr annedwydd ryfel cartrefol, 
pan osododd y brenin ei luman i fyny jD 
ottingham yn 1642, cododd y senedd fyddi 
o 16000 o wyr traed, a 4600 o farchogion, a 
Iarll Essex yn ywydd cyffredinol, a 
thano ef. Iarll ord, cadfridog y meirch, 
cael eì gynorthwyo gan Syr William Bal- 
ur; Iarll Peterborough yn gadfridog y 
cyflegrau, a Syr John Meyrick yn gadwein- 
ydd cyffredinol y byddinoedd, heblaw ei fod 
yn filwriad ar fyddin o ddeg catrawd. Yr 
oedd yn bresenol yn mrwy Hill; a 
phan ymgymerodd Iarll Essex â rchaead 
Caerloyw, (ac efe wedi ei ddyrchafu yn lyw 
d y cyflegrau,) yr oedd ei gyflegrau ef ar 

u Presbury dra effeithiol, ac yn yr 
un modd yn Newbury. O hyn allan 
bu yn deithaswr cyson â Iarll Essex, 
heb l â'r fyddin nes yr ymddeolodd 

llywydd hwnw; ac efe.oedd cario yr 
helm yn angladd cyoeddus y pendefig hwnw. 
Gan ei fod yn un o'r gwyr hyny a_bleidleis- 
iasant dros ddigonolrwydd amodau y brenin 
er sefydlu heddwch myg efe yn nghyd 
ag amryw ereill a iwyd trwy drais gan 
Oromwell, tra y dygid allan fesurau gwo- 
hanol. Syr John Meyrick a briodes, yn 
taf, Alice, merch Syr Edward Fitton, o 
Gawsworth, sir Gaerlleon, o'r hon y cafodd 
efe fab a enwid Essex Meyrick, a dwy ferch. 
Ei aìl wraig oedd Jane, gweddw Syr Peter 
Wyche, teyrngenadwr Nghaercystenyn, 
a merch William Meredith, o Wrexnam, sir 
Dinbych. Nis cafodd yr un plentyn o honi; 
a dim ond blwyddyn y bu hi byw ar ei ol ef, 
Gan iddo farw yn 16ô9, nis cafodd weled yr 
adferiad wedi cymeryd lle. Mae ei lun yn 
ei arfogaeth o hyd i'w weled yn y Bush, pre- 
gwyl eì hiliogaeth, 

SYLER, JAMES, gweinidog yr Auni- 
bynwyr yn Rhosycaerau, sir Benfro. Gan- 
wyd ef yn yr ardal hono mewn lle a elwir 
Penysgwarn, plwyf Llanwnda, o deulu cyf- 
rifol a chyfoet , yn y flwyddyn 1761. Caf- 
odd ei d i fyny mewn ysgolion da, 
fath ag oedd i'w cael y pryd hyny. Yr oedd 
yn ysgrifenydd rhagorol; hawdd ydoedd ad- 
nabod oi lawysgrifen yn mhlith mil. Wedi 
gorphen ei addysgiaeth, aeth yn ysgrifenydd 
at gyfreithiwr am gryn amser. Bu hyn yn 


i lles i achos crefydd yn ol llaw; canys bu yn 











MEY 
ol lawer Cyn aliai rhywai 
Mas iau Ymnei Muwyr pen fyddai rhywrai 
am eu ad yr 9914 gan yr Ar 
i'w godi o fod 


yn fyfyriwr y 


Ym- 


iddo ddechreu pregethu aeth ì athrofa Wrex- 
ham, yr hon oedd dan ofal y Parch. Jenkin 
Lai odd eg ol eu hoe ei amser yno, pen- 
osycaerau, aelod o ba 
cr ydoedd, os iii galwad iddo i gymeryd ei 
saI gweinido thol; a i 8 chafodd oi neillduo 
gyflawn weil ydref 20, 
Mth 95. Y idogion ma d yn bresenol ar 
y NA ida oed mi rchedigion J. Griffiths, 
vies, Pantteg; B. Evans, 
Drewen ; 'S. hM d, Brynberian; J. Thomas, 
Llan then ; J. Evans, Hwlffordd ; P. Mor- 
neser; M. Jones, Trelech; J. Phillips, 
Trewyddel ; ; a J. Lewis, Wrexham. Pre- 
gethodd Mr. Lewis yr anerchiad i Mr. Meyler, 
oddiwrth Phil.ii. 20, “ Canys nid oes oes genyf 
yn o gyffelyb feddwl, hwn a wir o 
thau a berth wi.” Yn fuan wedi 
. Meyler gael ei | urddo, efe a. benderfyn- 
odd ddechreu achos yn nhref A un; a 
chafodd ddarn o dir gan y diweddar Gadben 
Thomas, Wallies, yn nghyd a'i briod Mrs. 
Thomas, ac adeiladwyd arno gapel yn y 
â ddyn 1796. Bu Mr. Meyler yn llafurus 
wyddianus iawn yn y weinidogaeth, ac 
yn neillduol o Llafariodd gryn bawb b oi gyd- 
weinidogion. 
mh y Gain yn mherto m Due gtn, |i 
& o ef, yn nghyd a Morgans, 
a Jones, Trel dechreuwyd achos, a 
phlanwyd eglwysi. yn St. Florence, Lamphey, 
& Roseinarket. Teithiodd i'r lleoedd hyn am 
lawer o amser. Bu yn y weini 
30 o flynyddoedd. Pan ar ei daith i gehu 
cafodd eì daro ^D y parlys, abu yn dilioeni 
am ddwy flyn u farw yn y flwydd 
1825, yn 64 y blwydd oed, er dar mawr ì 
oedd o'i gyfeillion trwy y w oddiamgyloh. 
Ei destun. diweddaf a ela, Rhosycaerau y Sab- 
bath cyn ei oedd Deut. xiii. 4, 
“* Ar ol yr drrelwy d eich Duw ewch, ac 
ef a ofnwch, a'i orchymynion ef a gedwch, 
uar ei io ef y ndewch, ac of 8 wasan. 
Yr oedd 


Henry Davies, gweinido y 


arch. 
r , 
ga Davies yn aml yn d i 


Bedydd 
mawr. 


y mis canly nol yn Llangloffan, | â 
b son gair Ir wrth Moyler am 'byny. Cymer- 


264 


Pay Jacob, 


MEY 


h . 
cedd le ddd aad, â ây Sabbath 


. Da Meyter sod 'N wn heni dn N 
ì wnaf mas wd wn, yn 


su; 


cael eì hym- 
* a'r bobl dan eí 


l ga uy yd lan 1i y iaa bod 


yn dol debyg iddo 
ME R DAVID, Abergwaun, a& aned 
y flwyddyn 1790. Ymunodd yn fore a'r 


lyefnydd on gwyddyn dd. Dechreuodd. ì bre- 
u yn y yn 1815; ap 
ddlon gyda'r gwaith am 5lofl Bynyddoedd, 
rddwyd ef i waith y weinidogaeth yn 1894. 
Yr oed yn dra adnabyddus 
yddion, 
Bala a threfy 
llesgau er 
Methu myned 
fanau; eto parhaodd i bi 
na amser i'w farwolae 


uyd 


âr cysgodau a'r sbo 
yn lle'r asyn, 


bwl diangol diangol, ho. Duwinydd o 
ydoodd wedi darllen liawer ar ben ain 


Cofia llawer iddo ysgrifenu amryw eahyclau 
i'r orfa flyny uad 
shed 


h- 
DU 


8 materion ereill yn yfraith y tir, 
Ond nìd oedd o he fu: eedd yn alo 
- | ymwneud a phethau o'r fath er ys blynyddau. 


ichon nad oedd efe ar y goreu yn n 
' iawn am ei fedr parod i arddangos 
Ki | ynldo fwy o'r proffwyd i fyneg; dwl, a bod 


ofwy o'r proffwyd I fyn anwyl i gyd. 

o'r dysgybl an lì gyd. 
einiaid a'r plant bychain. edi 
ei rwystro ì fyned oddicartref fel 
ì farnu yn lled gul am bob peth 
ary ddaoar; ao Bid sedd Pros 


ddwyn a'r 
i'w afiech 


cynt, 


Ymy A 
yr rdywell; ofnai f rr ch 


troai clafwrth y dyn datyd dwyfol, ana ar 


MEY 


— — —- —— — De — 





unwaith. Os nad oedd ddo ffydd mewn 
un peth a welai, 4 oodd gudd 
ac a ddywedai, ““ Pan ddelo y tywalltiada 
nerthol ì waered, fe ddaw pethau i'w lle.. Fe 
ddaw yr ieuen 
grym a dylan 
ynau: ; dyna a'u Ani i 
yr i weddïo am gael y tywalltiad cyn y 
byddom yn myned oddi ; ac yn gyffredin 
ar ol y cyffelyb sylwadau, efe a adroddai yr 
hen benill anwyl hwnw, Fe gwym 
addewid ar ddinas a gwlad,” &c. Ar “Ar dd u|n 
fawr o'i hen 


ei angladd ymgasglodd 
weinidogion ao 


See id. A: Ŵ l, lle gwnaed 
i'r capel, lle 

edyra a Asda go achlysur gan amryw 

wyd ef i orwedd yn edge odi Went 


ann yy ysyt yd fo d fore Run cau 
rf yned Gwynedd, 
doedd fab ' JOHN Eeo eyrìck, enw yr 
idea a ymdden s fel un o farchogi on bwr- 
Aug y Foyel ynk o Jane, merch Robert 
Cyntol Sw., o Yn Ynysmaengwyn, sir Feirion- 
ydd. Efe a briododd Mary, merch John 
illiams, Norchard, air Benfro, o'r hon y bu 
iddo ddau fab—Easex Marychuroh Meyrick, 
" hwn a fu farw yn ddiblant; a John, yr 
wn a briododd Mise Adams, etifeddes Pat- 
rickchurch, adnabyddus yn awr wrth yr enw 
Pater, sir Benfro, mab yr hon a werthodd 
i'r llywodraeth y tir, ar yr hwn yn aWr y saif 
y llongadeilfa freiniol. Bu farw y prif ynad 


yn 1732. 
MEYRIOK, ROWLAND, LL.D., ydoedd 
ail fab Meyrick ab Llewelyn o 
Ynys Mon, o Margaret, merch 9 Bodorgan, 
Hywel, rheithor A ffraw, yn yr un ynys. 
ed ef ei 


ryg, 
yn ileynaead 


Siol, ger Neyland, yn sir Norfolk; ac yn 
fuan ar ol hyny gwnaed 


Llanddewi Brefi, cî NOD W Wyryf 
a 


Cyfraith Le say; 


.C.L. - 
aìn; ac yn md AN das yn ao eibofu Rydd 


Hall. Ionawr, 1638, maen ef yn Ddoeth- 
or. Yn nesaf ponodwy, wyd, ef gangellydd 
Tyddewi, yna Wells. efyd yr oedd 
yn flaenor Twyddogol dewisedig” Modd by- 
nag, cafodd yr yrfa gyflym hon faint o'i 
hatal yn 1549, pan lwyddwyd gy Edward 
VI. i ganiatau arant ei erbyn ef a'i 
cdd” Fyn yn ngh ereill. Eto, gan nad 
fynai efe aa fydd bersonol â'r izoeedd, ni 

pharodd y rodd y sirydd fyth warant i 
weithrediad. hyny dod & roddes i fyny 
ei swyddogaethau dano del cau Wells; ac 
yD 1000, sonir am o o el cangellydd Ty- 
dewi, canon aroeol a phrif tor Llanddewi 


Brefi, a rheithor genedigol, Llan- 
, yn . Yn 1664, Hd, efe a briododd 
atherine, merch Owen Barret, o Ge ick 


a Hascard, sir Benfro. Bu hyn yn T ithes- 


MEY 


dros eì ddifuddiad ; ao ddioed efe a 


ddwyd gen. orfa y cyfnod 
ì | hwnw. TU Eflaabeth ir orsedd, 
penodwyd ef yn un o'r prwy uron i ymwel- 
ed â'r i Man cadeiridl ac esgobaethau Ty- 
ddewi, Llandaf, Bangor, Llanel : Hon- 
n. Gan i Dr. Lyn farw 
y, wyddyn hono, cymeradwyodd y frenines 
el osgo! h wag d Yr awydd Bon efe mewn 
yniad a gysegrwyd i'r Wy ono 
fyr 21, 1559, ac efe Hot- 
Iaw yr esgobaeth, efe ya ddai ceboodariseth 
Treflodau, a rheithoriaethau Llanddewi Brefi 
& Llanddewi Felffre. Penedwyd ef hefyd yn 
un o gynghorfa Cyffiniau Cymru. Bu farw 
M edi 25, 1566, a chladdwyd ef y tu deheuol 
i'r allor yn ei eglwys gadeiriol ei hun, wr 
adael ar eì ol weddw, pedwar mab a 


ferch. 

MEYBIOCKEK, SYR SAMUEL RUSH, 
K.H., yr henafiaeth dd enwog, ydoedd yn 
Minachol I oddiwrth, Rowland Meyrick, 


esgob Bangor , ' Gelly Meyrick. Tad 
Syr Samue ydoodd John Meyrick, Ysw., 


reat Geor Y ge-stroot, Westminster, a Peter- 
borough House, Fulham. Ei fam ydoedd 
Hannah, merch Semuel Rush, Ysw., Ford 
House, Herta, ac o Chislehurst, Caint. Bu 
hi farw yn y flwyddyn yn 1832, a'i dad yn 1805. 
Samuel Rush Meyniok, eu hunig blentyn yn 
fyw, a aned Awst 26, 1783. Derbyniodd ei 
addysg athrofaol yn ngholeg y groninos, yn 
Rhydychain, lle a dnrdu tl G.C., ac 
ar ol hyny yn o briodi 
ìeuengach nag ag y dym Yanunasai &l dad, (er ei fod 
yn 20 oed,) tybir iddo felly ei dram ddo 
gymaint, f y trefnodd i lawer o'i feddianau 
gael eu trosi i'r âch dd fodol. Trwy farwol- 
aeth gynarol ei unig fab, goroesodd Syr Sa- 
muel hagdrefniad y 9 o eiddo ei dad. 
dan deimlo y dyd gwlad dyddordeb mwyaf yn henaf- 
iaethau eì dadau, efe a gyoeddodd 
1810, yn “am gyfrol bedwar plyg, “ 7Ae Hs- 
tory and Antigusties of tho_ County of Cardi- 
an.” Gani do yn an wedi aew abwys- 
mdu proffes o'r y yfraith yn goedd eg- 
lwysig a llyngesol, efe a ymarferodd am fly- 
nyddau fel dadleuwr. xir yn Sloane 
Terraoe, Chelsea; ac ar ol er yn I gen 


trwy arian eì fab, gelwid 
amser gasgliad Llywelyn oyriok, Ysw. 
Yn 1812, ymaflodd Dr. Meyrick yn ei bgin 
han esyddol, yn ol cynllun Dr. He 
nghysu wllt â'r um galawnad hwnw o hanesyddi aeth 
ang Ly Ted 
o'r o Pry yn 703. 
Helaethrwyd bwriadedig y gwaith hwn & 
ddirnad wrth ei gynygiad i'w gyoeddi, 
nai aì wydn ayn belwa: plyg, neu yn chwech cyf- 


wyth plyg, Yn n 1816, efo a ymunodd â'r 
Oadben milton Smith, i ddwyn 
allan waith Ls 


rion yr 


wisgoedd cynfrodori 
Ynysoedd Prydeinig, yr hwn a gyoeddwyd 





MEY 


266 


MID 





bedwar plyg, gyda darluniau lliwiedig. 

Ŷr oedd ei wai llafurfawr ar Ei aia 
a. Chadeirf (4rms and Armowr,) yn ol yr un 
cynllun. Cyoeddwyd y gwaith hwn mewn 
tair cyfrol bedwar plyg, yn 1824, dan yr en- 
wad, “ 4 Critical Inguiry into Antient Ar- 
mour, as it ezisted ŷn Europe, but particularly 
ên England, from the Norman Conguest to 
the_Reìgn of Charles ll., eith a Glossary of 
Military Terms of the Middle Ages.” byn 
oeddwyd argraffiad newydd o'r ith hwn 
yn 1843, gydag ychwanegiadau a diwygiadau 
pwysig, gan rt Way, Ysw. Tua'r flwydd- 
yn 1825 bu Dr. Meyrick o orthwy mawr 
ì Fosbroke yn ei Encyclopedia of Antsgusties, 
ar y pwnc o u henafol. W yny 
bu yn gynorthwyol i J oseph Skelton, F.S.A., 
yr hwn a erodd â'r anturiaeth o gy- 
oeddi cyfres o ddarluniau o gasgliad Meyrick 
o eirfarwyddion a chadeirf. _ Ysgrifenwyd yr 
holl ddesgriliadau gan Dr. Meyriok, ei hun, 
yr hyn sy gwneud y gwaith telly o gy- 
maint gwdurdod a'i lyfr Bono, Uorphen- 
wyd eî mewn dwy war plyg, yn y 
flwyddyn 1830. Oddeutu y flwyddyn 1827, 
bu Dr. Meyrick yn ceisio prynu adfeilion 
Castell Goodrich, ar lan yr Wy, yn sir Hen- 
ffordd; ond gan y gofynmd rhyŵ swm anferth 
am y c , tieddwyd ef i brynu y bryn 
cyferbyniol, ac adeiladu palas arno, yr hwn 
a alwodd efe Goodrich Court. Yr adeiladydd 
oedd Mr. Blore; ac yma y oeir arddang- 
osiad penaf o gadarfau ag a elhd ddymuno. 
Yn 1826, horwyd ag ef gan awdur- 
dodau Twr L dndain, da golwg ar drefniad 
liad cenedlaethol o eirfarwyddion a 
chadeirf; ao yn 1828, yn ol gorchymyn Sior 


IV., efe a wnaeth un naeth gyda 
golwr ar y casgliad yn Nghastell Windsor. 
n Ionawr, 1832, mynegwyd bod Gwilym 


IV. wedi anrhydeddu Dr. Meyrick â'r Urdd 
Hanoferaidd, fel cydnabyddiaeth am y gwas- 
anaeth a wnaeth nhrefniad y cadarfau, 
&c., yn Nhwr Llundain a Chastell Windsor. 
Mewn canlyniad efe a grewyd yn Farchog 
Wyryf yr 22ain o Chwefror dylynol. Yn 
1834 llanwodd y swydd o uchel sirydd dros 
sir Henffordd, pan yr hynododd ei swyddog- 
aeth ag arddangosiad adnewyddol o'r hen 
ddefod o “ wyr y gwaywffyn,” wedi eu harf- 
ogi i'r dim, gyda phob rhodres. Gwaith di- 
weddaf a hwysicaf Syr Samuel oedd *““ Lewis 
Dwnn's Heraldêc Visitalions of Wales,” yr 
hwn a ddechreuwyd ganddo yn 1840, tuag at 
Gymdeithas y Llawysgrifau Cymreig, ac a 
orphenwyd yn 1846, ac a gyoeddwyd yn 
Llanymddyfri, mewn dwy gyfrol fawr bedwar 
plyg. Etholwyd ef yn gymrawd o Gymdeith - 
as yr Henafiaeth (F.S.A.) yn 1810; a bu 
dros lawer o flynyddau yn un o'i gohebwyr 
penaf a ffyddlonaf; ao ymae amryw ddarnau 
ganddo yn ffedig yn yr 4drchaiologia 
Cambrensis... Bu dros amryw flynyddau yn 
ohebydd mynych i'r Gentleman's Magasine; 
& cheir cyfres o'i ohebiaethau yn y greal 
hwn mewn cysylltiad a adreoth. edi 
cymeryd ei breswyl ar u ru, cyf- 
lwynodd Syr Samuel ffrwyth ei lafur llenydd- 


ol i gyfnodolion y Dywysogaeth, megys y 

yr 4Arcâaiologia Cam- 
brensis, &c.. Pan yn ll d yr Hereford 
Mechanics' Instiítuâson, eîe a draddododd 40 o 
ddarlithiau ar Hanesyddiaeth Seisnig, y rhai a 
fwriedid gyoeddi mewn cyfrol rad; eithr gan 
na oc d nifer digonol o danysgrifwyr, 
rhoddwyd y bwriad heibio. Hydref 3, 1803, 
efe a briododd Mary, merch James Parry, 
Ysw., Llwynhywel, sir Aberteifi, brawd T. 
Parry, Ysw., Llidiardau. Bu iddynt un mab, 
Llewelyn Meyrick, Ysw., yr hwn a aned yn 
1804. Yr oedd y mab yn gymrawd o Gym- 
deithas yr Henafiaethwyr, ac m un o Farch- 
ogìon eì Uchder Breninol, y ug O Sussex, 
Bu farw Chwefror 14, 1837. Bu farw Syr 
Bamuel Rush Meyrick, Ebrill 2, 1848, yn 
Goodrich Court. — (Gentlemaw's Magaetne 
for July, 1848; Wsllsams's Eminent Welsh- 
men. 

YRIG, neu MAURIOCE, ysgrifenydd 
dysgedig, yr hwn oedd drysorydd y” Llandaf. 
Bu farw yn y flwyddyn 1290. Yr oedd efe 
yn awdwr gwaith a elwid “ Y Cwta Cyfar- 
wydd o Forganwg,” yr hwn sydd o hyd ar 
gael mewn llawysgrif. Heblaw Y gwaith a 
nodwyd, i oyn “ Grynodel y Hanes 

organwg.' Wys8a y 1 wn am- 
ryw fath o erthyglau eneiÌl, o'r rhai y ceir 
cyfres gan Edw Llwyd, yn yr Archaiolo- 
gîa Britannica, 2517. e a ysgrifenodd 
“' Hanes holl Ynys Prydain ;” “ Llyfr Diar- 
yddiaeth Gymreig,” . Oyfleithodd hefyd 
iny g.” eì e 
Efengyl Ioan o'r Lladin i'r Gymraeg, gydag 
esboniad. Yr oedd y rhai hyn hyd, yn ddi- 
weddar i'w gweled yn Abermarlais, sir Gaer- 
fyrddin.—( olo Manuscripts, 638.) 

MICHAEL, WILLIAM, oedd weinidog y 
Bedyddwyr yn Llandybie, sir Gaerfyrddin. 
Brodor d o gymydogaeth Castellnewydd 
Gan ef yn NR flwyddyn 1789. 

aelod a phregethwr yn y Drefach. 
andybie ì gadw l. Cafodd ei 
neillduo yno i waith y weimidogaeth; a bu 
yn ymdrechgar iawn achos yr Ar- 
glwydd tra fu byw ; ond byr iawn fu eì ddydd 
gwaith ; canys bu farw yn 1824, yr un flwydd- 
yn ag yr urddwyd ef, yn 35 mlwydd oed. 
Claddwyd ef yn 1 y capel, a gosodwyd 
maen hardd ar o idd, Yr d Mr. Michael 
yn ddyn o ysbr aidd, o galon gywir, o 
ymddygiad addas, ac o ddoniau gweinidog- 
aethol tra defnyddiol; ac y mae yn ddiam- 
heuol eì fod yn mwynhau y wobr lltiedig 
a chyflawn ymroddiad i wasanaethu ei War- 


wr. 

MIDDLETON, SYR THOMAS, oedd 
drydydd mab Richard Middleton, llywydd 
Castell Dinbych, yr hwn a etholwyd yn Faer 
Llundain y flwyddyn 1013. Oddiwrtho 
ef y deilliodd teulu cyfrifol a gwladgarol pre- 
genol Castell y Waun, sir Dinbych. I'r &wT 
boneddig hwn y mae y yn ddyledus 
am fod o hono yn offerynol i'w anrhegu â'r 


argraífiad cyntaf erioed o'r Beibl Oymraeg o 
faintioli hylaw—wyth plyg. Oyn hyny nid 
oedd gan ein cydwladwyr yr un argrafliad 





MID 





o'r Beibl ond yr un plyg mawr a arferid yn 
yr eglwysi. graffodd ef y Beibl Oymraeg 
yn llyfr wyth plyg er budd i deuluoedd yn 


inol; yr hyn a fu yn foddion i gyn- 
Elan bodaeth yn mhìli uu C . 

MIDDLETON, SYR H GH, dyfeisydd 
enwog dygiad yr “ afon newydd” i Lundain, 
a aned yn mh Henllan, ger Dinbych. 
Efe oedd chwech Dunbych daa Middleton, 

llywydd Castell Din an deyrnasi 
Edward VI., Mary, ac Elisabeth, Y Jane, 
merch Hugh Dryhurst, o Ddinbych. Yn 
ieuanc iawn dangosai arwyddion nodedig o 
athrylith ac ysbryd anturiaethol, yr hyn & 
amlygodd yn gyntef trwy wneuthur dyfal 
ymgais i godi glo yn eì gymydogaeth ened- 
igol, tuag at wasanaeth tref Dinbych ; ond 
yn hyny ni lwyddodd; yr oedd pethau mwy 
ar ei fedr. Aeth i Lundain, lle yc erodd 
alwedi aur, yn yr y ì 
raddau helaeth; eithr gan fod ei ysbryd ef 
o duedd ry eang i gael eì gyfyngu gyda gal- 
ì mor gynwys, efe & geisiodd gy- 
meriad ar ryw weli d mwn yn sir Aber- 
teifi; a'r rhai hyny a ddygasant iddo elw 
nid bychan; a thrwy'r naill beth gyda'r 
llall, daeth yn feddianol ar gyfoeth helaeth ; 
gwnaethpwyd ef yn aelod o gymdeithas yr 
eur-ofaint, ac yn rhydd-ddinasydd Llundain. 
dyddiau hyny yr oedd y rif ddinas yn 
el anghyfleusdra dirfawr drwy brinder 
; y rhan fwyaf yn cael eì io ar droliau 
o'r afon Tafwys ( TAames). Yn y flwyddyn 
1236, dy. rhyw ychydig o ddwfr ìi Lun- 
dain ibellau plwm o bentref Tyburn ; 
ac wedi hyny o Islington, Hackney, Hoxton, 
&c. Yr ydoedd agos yn ddiwedd yr unfed 
ganrif ar bumtheg cyn i ddim peiri au gael 
eu defnyddio i ì dwfr o'r Tafwys. Eto, 
er yr holl foddion hyn o weini dwfr i'r 
ddinas, yr oedd y cwbl yn rhy brin o lawer i 
gyflawni eisiau y trigolion, yr hyn ddiffyg a 
eimlid yn adfydus tua diwedd teyrnasiad 
frenines Elisabeth, ac yn enwedig erbyn 
dyfodiad ei holynwr, James I., i'r orsedd, 
yr ydoedd y prinder dwfr mor fawr fel y 
Blywodir i oeddiadau gael eu rhoddi allan 
î wahardd i ddim adeiladau newyddion 
l eu chwanegu at y ddinas. Yn y cyfryw 
amgylchiadau cynlluniwyd amryw ddyfeis- 
iau I ddwyn dwfr i Lundain, a phasiwyd 
eithred seneddol i awdurdodi y dinaswyr 
ì dori camlas i hu dwfr o'r parthau a 
l Middleeex neu Hertford: 


ond dros amryw flynyddoedd nì cheid neb yn 
l i anturio Y 


ddigon -fryd a gwladgaro 
fath orchwyl. 'r diwedd daeth Syr Hug 
yn mlaen, a chynygiodd eryd y peth 
mewn llaw, os byddai i swy dogion y ddinas 
ei gynysgaeddu ef a'r awdurdod seneddol 
ig i'r perwyl ; &c a hyny y cydsyn- 
u 


yn 
y 
dwfr 


iwyd. Y ffry nderfynodd arnynt 
i'w trosglwyddo i Lundain oeddynt y Chad- 
wel a'r Amwel, gerllaw Ware, yn sir Hert- 
ford, yr h bellder o yn agosi ddeu- 


gain milldir o'r tu gogleddol i Lundain. Yr 
anhawsderau i ddwyn y dwfr mor belled 
o ffordd, drwy galon mynyddoedd, ac ar 


267 


MID 








draws dyffrynoedd, oeddynt strau 
ofyn annhraethol draul a llafan i'w gor- 
fyddyd. Y fath atalfe dd a parent ìi lawer 
wawdio yr anturiaeth fel peth ynfyd i 
arno, ac anmhosibl i'w Fblhau. Ond ôr yr 
holl anghefnoctyd, aeth ein cyd-wladwr, 
yn mlaen a'r gorchwyl yn ddiflin, hyd 
mhen rhyw ympeid O amser iddo ddyf, ì 
ddeall y byd mn debygol o lyncu ei gy- 
foeth yn gwbl oll; yr oedd holl elw a 
dderbyniai oddiwrth ei weithydd mwn yn sir 
Aberteifi, sef tua dwy fil o bunau yn y mis, 
yn cael eu treulio yn n ìi gario y gwaith 
yn mlaen. Felly yn mhen rhyw hyd o am- 
ger, gwelai nas gallai efe ei hun ddim ateb 
i'r draul yn hwy; am hyny y byddai raid 
iddo ymorol am gymorth o rywle arall, neu 
roddi fyny ei amcan. A chan ofni mai dyna 
fyddai y diwedd, dinasyddion Llundain a 
nacaent ei orthwyo. Yn y cyfyngder 
hwnw, dododd yr achos ger bron y brenin, 
sef James I., a'i fawrydi, yn lle rhoddi gor- 
chymyn seneddol am ganiatau iddo swm 


deiliaid, a gynygiai ei gynorthwyo i TT 


rphen. Ar y telerau hyn aeth y gwaith 


r do mhen pedair 
ddianus, ar ol 


Syr 
fod h Arglwydd Mein Toyn adn am y 

wyddyn yn r y dyfr- 
ddorau i ollwng y. frwd, yrleerododd y 
gweithwyr dair th o pas y gronfa, 
yn nghanol peroriaeth a yrddau, ergyd- 
iad magnelau a llawen floedd edrychwyr. 
Hwn oedd ddiwrnod dedwydd i drigolion 
Llundain, fel ag oedd yn ddwthwn y 
dygwyd iddynt yr elfen fuddiolo ddwfr glân, 
yr hon sydd mor angenrheidiol tuag at gysur 
ac iechyd naturiaeth, yn enwedig y fath 
ddinas a phoblog ag ydyw Y lundain, 
m hon sydd yn mwynhau cynyrch llafar 

yr Hugh hyd y dydd heddyw. Eithr efe, 
er mor ddaionus ei amcan, yn lle derbyn 
taledigaeth ac elw oddiwrth ei lafur, ni chaf- 
odd ond gweled fod ei gyfoeth blaenorol 
wedi ei ddifa, ao i gynal ei hun a'i deulu 
rhagllaw, bu orfod arno droi a dylyn gal- 
wedigaeth peirianydd ohynyallan. Ac mor 
ddistadl ydoedd y gymwynas yn ngolwg 
trigolion Llundain ar y cyntaf, fel am y 30 
mlynedd blaenaf nid oedd aelodau - 
deithas yr afon newydd yn cael dim ond. £6 
yn y flwyddyn am bob un o'r 72 o ranau i'r 
rhaì yr oedd y berchenogaeth wedi ei dos- 


, 


MID 


268 


MIL 





barthu. Gwerthid y rhanau hyn ar y cyntaf 
punt yrun. Ond o hyn allan cy- ' 
d yr elw yn mtynid pob r Mn erbyn . 
flwydd 21790, st rhan yn we 
y iwyd ya erthid. rhai am £16,000 bob 
un. Yn o cyfrif swyddogol a wneid yn 
1828, cesglid fod dwfr yr afon newydd yn 
gweini iuwchlaw 66,000 o deuluoedd, gan 
u dros 13,000, 000 oalwynio ddwfr bob 
YM Felly, a bwrw fod 66,000 o deulu- 
oedd crybwylledi ig yn talu dim ond dwy 
geiniog yn 1 dydd am y dwfr, fe wnai hyny 
mewn dyn uwchlaw £200, 000 ! Felly 
â y dwfr o' o'r afon newydd yn fwy na'r 
yn a a wenydd nny y pedair dwfr gym- 
deithas ereill dinas: a Ai cwbl, 
hyn sydd yn gwneud tua 29 000 o 
dlwynii gael eu treulio bob dydd gan y trig- 
olion, ac yn cael eu dosbarthu rhwng yn 
nghylch 125,000 o aneddau ac adeiladau 
ero, ol 200 galwyn yn y dydd i bob 
wyddyn 1622 anrhydeddwyd ein cyd- 
Wl wr hwn â theitl barwnig; a chynrych- 
iolydd bwrdeisdref Dinbych yn y senedd am 
y blynyddoedd 1603, 1614, 1620, 1623, 1625, 
a 1628. Bu farw yn 1631, gan adael ei 
weddw a'i fab mor isel eu hamgylohiadau, 
fel y bu gorfod iddynt erfyn cymorth. 
dei yr eur- faint tuag at eu cyn 1 
A rhai o'u hiliogaeth wedi gwneuthur cy- 
ffelyb_ gais oddiwrth gymdeithas yr afon 
newydd, a gawsant nacad. hollol ! Dym 
wobrwyad pobl Llundain i'r penaf o'u 


MIDDLETON, WILLIAM, bardd ac 
ieithydd rhagorol, ydoedd ail fab i Richard 
Middleton, o Dinbych, a brawd henach ìi Syr 
Hugh Middleton. Derbyniodd addysg athro- 
faol lyn Bhydychain ; ond ei dueddiad at 
fyddin yn fuan a'i harweiniodd oddi 

ac efe a ymunodd ê chatrodau y frenines 
Elisabeth. Oddi yno efe a. ymunodd â'r llyng. 


es; ath eilyngdod efe a ddyrchafwyd 
mn ed syw By ong, yr eg i a lywyddodd dros 
ddau. Trwyddo ef yr achubwyd 
ynged daienig on yn 1691, i'r 
Yo er er rhwy stro llongau Ysbaen, Pyg an 
fonodd Phillip I 1I. lyn ges arall, dd 
na'r eiddom ni, i'n y cyfarfod, a di ymu ŵn 
hamcan. Aeth cadben Middleton ì y dysg 
lynion, a bu yn ymgyfeillachu â Ewyn 
dros dri diwrnod, er mwyn gwybod eu nerth ; 


y gadawodd hwynt mewn pryd i hys- 
llysu yr arlywydd Thomas Howard, hwn | all 


a ddeallodd mai callach oedd encilio. Y 
aith awdurol taf a gyoeddodd oedd 
llyr ar reolau barddoniaeth reig, pedwar 
Llundain, 1693. Hysbysir gyda hwn 


ys pe byddai yn llyfr neu ran gyntaf, a 
bod yn mryd yr awdwr ìi wd ychwane 
ar y testun. gampwai ei gyfieithad 
o'r Selmau yn y Meeurau Caethion. Cyf- 
lawnodd y gorchwyl hwn pan yn ngwasan- 
aeth ei Mawrydi y frenines. Deallir wrth y 
nodyn yn eì ddiweddglo, iddo Leu hen 
Ionawr 24, 15695, pan oedd dia 
Orllewinol :— —“ Apud Scutwm dyu occi- 
dentalsum Indorum.” Ar ol marwolaeth yr 


plyg. 


| 


| 


awdwr y cyoeddwyd y gwaith, 
Salisbury, yn 1603. Cyoeddwyd ai aìl 
iad o hono yn 1827 

| Davies, A.C., (Gwallter I Mechain.) ) Cyfan- 
soddodd Cadben Middleton amryw ddarnau 
barddonol ag sydd yn aros mewn llawysgrif. 
Efe hefyd yw awdwr yr Atodiad i Ramadeg 
Dr. Sion Dafydd Rhys, o dan ei i onw parddol, 

Gwilym Ganoldref, yr sy ymraeg 
llythyrenol am William Middleion. UU ydir 


. mai Cadben Middleton, yn nghyda'r 


Thomas Prioe, ) Plas. ïolyn, a'r Oadben Ket 
oeddynt y i chwiffio myglys - 
oeddus yn LÎun dain, Yr oed dy undein- 
iaid wedi cael eu taro as fath gyndod wrth 
eu led, fel yr yrent atynt o bob parth. 
Nid oeddid wedi yfeldio pibelli y pryd hwnw, 
ond hwy a chwiffient y dail wedi eu nyddu, 
fel y gwneir yn awr a cigars.—(Pennant's 
Tpurs $m Wales ;, Wood's 4then. Ozon.; 
Humphreys's Add$tions to do.) 
S, JOHN, oedd weinidog y Bedydd- 
yn IÌstone, r Abertawe. _ Yr oedd yn 
ìi Walter Miles, yr hwn oe oedd yn byw ar 
Cyffiniau sir Henffordd. wyd ef y 
wyddyn 1621. Aeth i'r athrofud i Rydych- 
ain pan yn bumtheg oed. Nid yw ys- 
bys pa hyd y bu yn yr athrofa, a_p 
gafodd efe ei raddio yno ai peidio, 
ôl hanes o'r pryd yr aeth i'r athrofa h y 
ddyn I 1649 yn eisiau. Y flwyddyn ho 
aeh dain gyda'i gyf: gyfaill Thomas Proud, 
yr unasant â chymdeithas o Fedyddwyr 
& A gyfarfyddont yn G ouse, Broad-street. 
Pan ne elyddwyr yn 1G ffurfìasant eg- 
lwys o Fedydd ne, ger Abertawe, 
ar ydydd laf. laf o cref, 1649. Yr ym yn 
cael enw os fel profied 
weithred er Mleiaenu efengyl yn yn Nghym ghymru. 
Y mae hyn yn pro yn weinido 
barch ac uchel gymeradwyaeth gyda'i yT 
ymddongys iddo fod yn nodedig o weithgar a 
ddianus o'r flwyddyn 1649 i 1660 
ì aenu ei oly u drwy holl uu ar fedydd a 
chymundeb cae holl ranau gorllew- 
lyth Deheudir Cymru, .Ysgrifonodd lawer o 
u at yr eg glwysi i'w o yn eu 
bucheddau a'u ha wiaeth. edrych! «i ar- 
hyn fel blaenor yn mysg deg nen dri 
ar deg o weinidogion o'r un golygiadau, a 
thrwy eu oydun ymdrechiadau yr oedd 
pump o eglwysi wedi eu ffurfio a'u huno i 
deithasfa. Ymddengys i Mr. Mi 
allu hys dnd yn Ilstone fel 
yn cyd! hy adferiad. Er ei ho dyd a 
ofalon yn sefydlu a threfnu, 
ymweled a'r cyfandeb newydd. oedd £ 
ffurfio, bwriwyd ef allan o'r MHLwYs Yn 
, diyn erledigaeth yr y 
poethder yr er gae yn y w on, 
efe a udodd i America u nghyda l llawer 
o aelodau eì I glwys, B 


hoboth, nhiriogaeth Msnthunett, yna'r 
odd eglwys yn 1698. Ond yno nil 


a allan o afael erl yn gwbl, 
oblegyd ar yr 2il o Orphenaf, 1667, yn y 
llys a gynelid yn Plymouth, o flaen Thomas 
Prinoe, llywydd, ac ereill, Mr. Miles a Mr. 





Brown, am droseddu ar ìawn drefn, drwy 


osod i fyny addoliad cyoeddus yn anwybodus 
ac heb ganiatad y llys, ac aflonyddu heddwch 
y lle, a ddi d ir swm o bum punt yr 
un, a Mr. Tanner i'r swm o un bunt; a 
barnwyd fod eu harosiad yn Rehoboth yn 
niweidiol ì heddwch eglwys hono, ni 
chaniatai y dref hono iddynt, ac am hyny 
y maent yn gorchymyn i bawb a berthynent 
y'r addoliad ì w yn hollol rhag cyfar- 
fod yn y lle neu'r cwmwd hwnw o fewn un 
mis; ond ar yr amod iddynt symud eu cyfar- 
fod i ryw le arall, lle na byddai iddynt 
ddrygu unrhyw eglwysarall, a rhoddi iddynt 
hwy unrhyw foddhad rhesymol am eu 
hegwyddorion, nid oeddynt yn gwybod llai 
na wnai y llywodraeth hono tau iddynt 
wneud hyny. Ar y 30ain o Hydref nesaf, y 
llys a iataodd iddynt ddarn mawr o dìr 
ar yr hwn adeiladasant dref a alwent 
Gweinidogaothol rhwng Atortewe â Bosto 

gwe ol rhwng rtawe a n; 
ond yn yflwyddyn 1678 efe a sefydlodd yn 
Abertawe, lle y bu farw Chwefror 3, 
1683. efeng: ei goffadwriae th yn peby 
yn we wr yn mysg y bedyddwyr. - 
wedir iddo unwaith wedi cael eì ddwyn o 
flaen yr ynadon, erfyn am Feibl, ac ar ei 
waith eì gael efe a drodd at y geiriau 
hyny yn Job xix. 28 ; “' Eithr chwi a ddylech 
ddywedyd, paham yr erlidiwn ef; canys 
gwreiddyn y mater a gaed ynof.” Ac wedi 
iddoeu darllen efe a ei odd ì lawr; & 
chafodd ly geiriau y ers gnr ar eu 
meddyliau nes eu c i ym tuag 
ato dag hynawsedd. ôs nad da charedig. 
rwy i fab a ddychwelodd i Loegr, a'i 
ŵyn Mr. Samuel Miles, oedd weinidog esgob- 
yddol yn Boston, yn y flwyddyn 1724. Y 
mae Dr. Cotton Matther yn enwi Mr. Miles 
yn mhlith duwiolion America, ac mn dywed- 
yd fod iddo air da yr holl eglwysi yn y 


wlad hono. (Backus's Historyof New Eng- 
land, p.p. 963, 354, 506, TY “ 
NATHANIEL, gweinidog y Bed- 


yddwyr yn Nghilfowyr, efe a aeth yn aelod 
o'r yb aith hono pan yn dra ieuanc; anogwyd 
efi dechreu prege u oyn hir amser wedi 
ei dderbyn yn aelod. Panwr ydoedd wrth 
ei alwedigaeth, yn byw heb fod yn mhell o'r 
ardal, odd ei urddo gydweinidog yn 
Nghilfowyr, a'r Parch. B. Davies, Nantyr- 
erid, yn y flwyddyn 1812, a buont yn cyd- 
lafurio am fl dau lawer. Ychydig a 
deithiodd Mr. es yn ei oes. Yr oedd ym 
wr wy gan yr eglwysi yn gyffredinol. 
Bu farw mewn oedran mawr, Yn y flwydd 
1866. Nid oes genym ddefnyddiau i'n gall- 
uogi i roddi hanes pellach am dano. 

MILES, WILL , gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn Tyrhos, ger Aberteifi. Yr oedd 
yn fab ì amaethwr o'r enw Miles, yr hwn 
oedd yn byw yn Mhenywern, pl Ôlydau, 
sir Benfro. ef yn y flwyddyn 1795. 
Ymunodd â chrefydd yn fore. Priododd â 
Frys leuanc o'r gymydogaeth, merch y 

nonau Gleision. n n wedi hyny 
dechreuodd bregethu; a chafodd ei neillduo 
K 


269 


MIL 


— ————_—  —— 





m — — 


i gyflawn waith y weinido, 


th, yn gynor- 
thwyol i'r Parch. Daniel Davies, Aberteifi, 
arosodd dros 


yrhos a Llechryd; lle 
lawer o flynyddau. _ Wedi iddo roddi gofal 


weinidogaeth i fyny, aeth i at ei fab, 
j ohn Miles, i St. Clears, lle daoedd nes 
eì symud gan angeu, yn y flwyddyn 1864. 
Nid oedd yn bregethwr mawr, fel y dywedir ; 
ond yr, d I yn hynod o felus i'w wrando, ac 
yr yn us gan yr eglwysi a'r gwei- 
nidogion yn gyffredinol r oedd yn dd 

o ys md gostyngedig a hunanymwadol, Fel 
cymydog, yr oedd yn ymestyn at fod yn 
heddychol a phawb. Fel priod, yr oedd 

serchog ; ac fel tad yn dyner a charedig. 
hyny nid aeth trwy N yd, mwy ereill, 
heb gryn lawer o ofidiau a thrallodion, yr 
hyn a ddygodd yn hynod o amyneddgar a 


m MAN, WILLIAM, a fwriwyd allan 
o Magwyr, sir Fynwy. e 
“ Larnboth RH fel Cabalarin Bap- 
tist,” sef y a gadwant y seithfed 
dydd yn santaidd. Dr. Calamy " ddywed 
iddo ymsefydlu ryw flynyddau wedi eì fwrw 
allan yn Nhintern, ac iddo farw yno. Cym- 
erodd ei farwolaeth le rywbryd, ar ol y 
flwyddyn 1690, oblegyd sonir am dano 
pryd hyny fel cynorthwywri Mr. Guarrell 
Llantrisant a Llangwin. (Hanes y Bed- 
yddwyr, tudal. 316; Thomas's History of the 


Association, p. 7) 

MILLWARD, OHN, gweinidog y Wes- 
leyaid, a anwyd yn Cadoxton-Justa-Burry, 
sir Forganwg, yn 1811. Yr oedd ei rieni yn 
ddynion crefyddol, a. naturiol ydyw meddwl 
ddarfod iddo gael hyfforddiant reuol mewn 
pethau crefydd. chwelwyd ef at yr Ar- 
glwydd dan weini logaeth y Parch. John 

oyd, yn ysdod yr adfywiad ar grefydd yn 
nghylchdaith Caerdydd. Yn 1832 y dechreu- 

def bregethu. Dangosai duwioldeb mor 
ddysglaer ynddo er amser ei droedigaeth, fel 
yr enillodd barch a serch bron pawb a'u had- 
waenai, Yn Awst, 1836, wyd ef i gy- 
northwyo yn nghylchdaith Pwllheli, sir 
Gaernarfon. Tynai ei lafur yno sylwmawr; 
mynych y teithiai, y pregethai, ac y canai; 
yr oedd pawb yn eì hoffi ìi ba le bynag yr 
elai. Ynei bregethau ymgadwai oddiwrth 
bynciau dadleuol, yr hyn oedd un rheswm 
y cerid ef gymaint gan enwadau 

ereill, Y Trefnyddion Calfinaidd a gauasant 
eu capeli i roddi cyfleusdra i'w holl wran- 
dawyr fyned i'w plywed ef yn pregethu, ac 

n enwedig yn canu. Trwy gydsynio a 
deisyfiad taer y bobl, yr oedd llafur y pre- 

thwr ieuanc hwn yn fawr ac afresymol; 

yddai mewn chwys a lludded o foreu y Sab- 
bath hyd nos Sadwrn. Yn ngwyliau, 1837, 
galwyd. ef i waith rhoolaidd y weinidogaeth 
1 gylchdeithiau Llanrwsta Dinbych, a rhanai 
ei Tnfur rhyngddynt. O'r pryd hwn hyd ei 
gystudd olaf, bu ei lafur yn fawr. Coronid 
eì lafur a llwyddiant; pregethai dair neu 
bedair gwaith yn y dydd, a phedair ith 
ar y Sabbath, a cherddai lawer o Elidiroedd 
i'w gyoedddiadau. Traddodai ei genadwri 


MOR 2 


—— 


yn y prif-ffyrdd, ar ben y cloddiau, ac mewn 
anedd-dai, yn gystal ag mewn capeli; pre- 
»ethai mewn amser ac allan o amser, a 
yny tuhwnt i'w nerth. Nis gall y peiriant 
haiarn a phres o'r fath oreu weithio yn hir 
heb adgyflenwad o olew a thriniaeth briodol. 
Gwell o lawer marw mewn gorlafur na 
threngu mewn diogi. Nid gwiw oedd i Mr. 
Millward gwyno anhwyldeb corfforol wrth y 
bobl; yr oeddynt mor awyddus am gael ei 
lafur. Yn y diwedd, ar ol gyrfa fer o gryn 
lafur a defnyddioldeb, syrthiodd yn aberth i 
ormod llafur. Ymaflodd y dwymyn ddu 
(typhus gn ynddo yn ffyrnig iawn, a 
methodd pob gallu meddygol i'w darostwng 
a'i symud, a bu ef farw yn Nghroesoswallt, 
Ionawr 7fed, 1858, yn 27 mlwydd oed, ac yn 
yr ail o'i weinidogaeth. Ei brif nodwedd- 
lon oeddynt ei dduwioldeb diamheuol, sel 
danllyd dros ogoniant Duw, a dawn rhagorol 
iganu. Y pwnc mawr ydyw i bawb fod yn 
ddefnyddiol yn ei íford b ei hun ; pa safiad 
bynag a er yd o ran dawn a 
meddwl, an O bf elfenau gweinidogaeth 
nerthol dylanwad ac eneiniad oddiwrth 
y Santaidd hwnw. Ni ddylai gweinidog 
uluso unrhyw is gynorthwy megys my- 
fyfyrio, darllen, &c., oblegyd y rhai sydd 
poeni yn y gair a'r athrawiaeth sydd weith- 
wyr difefl yn iawn gyfranu gair y gwir- 
ionedd. 

MODRON, merch Afallwch, a gwraig 
Urien Rheged. “ yo. 4rch., ìi. 13.) 

MON, TEW , bardd rhagorol o Ynys 
Mon, a flodeuai rhwng 1480 a 1520. Oe 
rhai o'i weithiau mewn llawysgrifau. 

MOR, mab Ceneu ab Ooel Godebog, yd- 
oedd sant yn byw yn y bumed ganrif. e 
gylfaenodd eglwysi Llanfor, neu Llannor, yn 

leyn, sir Gaernarfon ; a Llanfor, yn Mhen- 
llyn, Meirionydd. Mewn rhai llawysgrifau 
gelwir ef Mor ab Morydd ab Ceneu ab Coel 
ab Myr ab Morydd. Efe oedd tad Arthwys. 
(Iolo's Welsh MSS., 521; Reess Welsh 
Saints, 117.) 

MOB, mab Morien, sant a flodeuai. tua 
dechreu y bumed ganrif. Cofnodir ef yn 
«« Achau y Saint,” fel dygiedydd fydd 8 
bedydd i'r wlad hon; ond ni fynai ddwyn 
bedydd i Wynedd. Y cyntaf a wnaeth hyny 
oedd Gwydion ab Don, brenin Llychlyn, yr 
hwn oedd frenin edd, yn y cyfnod yr 
oedd y Gwyddelod a odraeth yn gwyn 
edd. Ar ol hyny fe aeth Mor i ain 
a Jerusalem, Crybwyllir yn Englynion y 
Gorugiau; “ Gorchestgamp Mor mab Mor- 
ien oedd sefydlu breiniau i wlad anrhydeddus 
Cymru, rhyddid i'r aradr a'r ffydd Gristion- 
ogol. (Iolo's Welsh MSS., 551, 612.) 

MOB, ab Pasgen ab Urien Rheged, yd- 
oedd sant o'r chweched if. Claddwyd 
ef yn Ynys Enlli.  (Jolo's Welsh MSS., 530.) 

MORACH, MORFRAN, penaeth, a'i 
diriogaethau yn Maelor, ardal ag sydd yn 
awr yn ffurfiorhan o sir Fflint. eir cry- 
bwyllion mynych am dano gan y beirdd isod 
yn ngwaith Owain Cyfeiliog :— 


— —_— ——— —— _ _ . . _ '.. YN... 





0 MOR 








“ Cygleu yn Maelawr gawr fawr fuan. 

A garw ddisgyr gwyr a gwyth erwan ; 
Ac ymgynull am drull, am dramwyan, 
Mal y bu yn Mangor am ongyr dan : 

Pan wnaeth dau deyrn uch cyrn cyfrdan, 
Pan fu gyfeddach Morach; Morfran.” 


O'i gyfieithu, y sylwedd yw hyn:—“In 
Maelor the t, the hastening shout was 
heard, and the;dreadful shrieks of men with 
gashin wounds in pain, and together 

onging to seek a cure, round and round 
they strayed, as it was in Bangor for the fire 
of the brunt of spears: when over horns two 
princes caused discord, while in the banguet 
of Morach Morfran.” 

MORDAF, esgob Bangor, yr hwn yn 
nghyda Marchlwys a Blegwryd a benodwyd 
i fyned gydag Hywel Dda i Rufain yn y 


flwyddyn 926, er m ymgynghori yn 

nghylc diwygio y deddfau Cymreig. 
MORDAF HAEL, penaeth o'r bumed 

ganrif, & mabi Serfan ab Dyfnwal Hen ab 


dnyfed ab Macsen Wledig. Cofnodir ef yn 
4 Trioedd, yn nghyda Rhydderch Hael a 

udd Hael, o dan yr enwad ““ Tri Thywysog 
Hael Ynys h dain.” me oedd wedi y 
roddi at gre ; acheffir ei enwynn - 
Tês y iydd Cymreig. Yr cedd eol 8 
gynt ger Croesoswallt, o'r enw O 
neu Llan Mordaf, a allai darddu oddiwrth - 
ei 9DW ef, al. sylfaenydd. Modd b , 
amheuir y dybiaeth hon er, 
Llanelwy, yr hwn fu farw yn 1994. Mae yr 
adeilfan hwnw o hyd yn amlwg, ac y mae y 
gantref lle yL ys yn yr un modd, yn dwyn 
y onwad nforda. nir am Mordaf yn 

wedlau y Doethion :—'* A glywaist ti ym- 
adrodd Mordaf, yr hwn oedd un o'r Tri dwr 


2 | 'Haelaf? O bob drwg y goreu yw'r lleiaf.” 


(Myv. Arch., ìi. 14; Iolo's Welsh MSS., 
ô42, G54.) 

MORDEYRN, sant o ddyddiad annilys. 
Efe oedd sylfaenydd eglwys Nantglyn, sir 
Dinbych ; ac yr oedd adfeilion capel Mor- 


deyrn ger yr eglwys i'w gweled yn 1698. Ei 


ddydd coffa s henaf 25. 
ORDDAL, G GWEILGI, a gofnodir 
y Trioedd fel adeiladydd Ceraintab Greid- 


iol, ac fel addysgwr cyntaf y Brythoniaid i 
adeiladu â cheryg a chalch, Uua'r amaer yr. 
oedd Alexander yn darostwng y byd. 

if hyny rhesir ef gyda Chorfinwr a Choel 
ab.Cyllin fel tri Madgyrfinydd (benevolent 
arlisan,) Ynys Prydain. — (Myrm. 4Arch., 
u. Tl 


ii. 71, 
MORGAN, RICHARD ; O Henllan. X 
einidog rhagorol hwn a anwyd yn yr 
Ystrad lat, yn mhl ny Dydd 
rycheiniog, yn y flwyddyn 1713. Dysgodd 
Richard pan yn ieuano y gelfyddyd o wneud 
llestri, a bu dro m dylyn y gelfyddyd ; 
ond y mae yn sicr fod Duw wedi ei neillduo 


o groth ei fam i waith mwy pwysig. Pan yn 
'n£ 


ylch deunaw oed, gwelodd Duw yn dda 
mewn atebiad i weddiau ei fam dduwiol, ei 
wyn o dan ystyriaeth ddifrifol o WT- 
ogrwydd pethau crefyddol, a derb wyd ef; 
yn aelod o'r eglwys yn Blaenau Glyntawêy'. 


MOR 








yr 


o'r 


o yn fwy nag dylasai; 
oble; aros yn ormodol vi Uu, 
mrguru nu YD Pn 


dd yn 
d yn modd- 


a 
enaid; ac yr oedd ei gynydd mown gwybod- 
aeth ddefnyddiol ac Tachusol yn gyfeiobol. 
Yn y flwyddyn 1768, y gynulleidfa o Ymneill- 
- dawyr yn Honllan, wedi cael eu hamddifadu 
o Mr, Powell, a roddasant alwad i Mr, Mor 

i gymeryd eu gofal yn yr Arglwydd. 
Ffy oedd yr glwys yno yn gynwysedig o 
amrai ganghonau, fel nas gallasi ôl fodyn 
Henllan fwy na dau Sabbath yn y mis; a 
byddai y ddau Sabbath ereill yn Bethlehem 


a Llandeilo. Llefarai hofyd yn gyffredinol 
unwaith yn y mis yn Canorw, Glynn, 
Oarfan, a Llanboidy. Yn y rhan o'r 


llooedd uchod ychwanegwyd llawer at yr 
|Íwys trwy fendith Duw ar ei lafur, Ail- 
leiladwyd tri o'r tai cyrddau, ac adeiladwyd. 
dau o dai cyrddau nowyddion, yn mha rai y 
âd cymdeithasau crefyddol. Ar y 
Sabbothau h y ag na fyddai ef yn Honllan, 
cyflawnid ei Te gan amrai frodyr ag ooddynt 
yn yr eglwys fol cynorthwywyr iddo, bob yn 
ail, y rhai a ymdrechent ì gryfhau dwylaw 
eu gwei idog yn ei waith pwysfawr; ac y 
oedd eu llafur yn gymeradw; y bobl. 
Yn yr un drefn yf oodd moddion, TAS. NW 
cael eu cynal yn y lleoedd ereill bob Sabba: 
a ef yr byfrydwch neillduol o weled. 
llwyddiant helaeth ar weinidogaeth y gair. 
Yr oedd yn ysgrifonydd wedi eì addysgu yn 
ddai deyrnas Dduw, yn meddianu meddwl 
treiddgar ac amj cang. Yr oedd wedi 
darllen yr awdwyr dyfnaf ar dduwinydd- 
iaeth, ao yn adnabyddus a'u hathrawiaethau 
|lyrys, a_ phregothai arnynt pan 

i amgylchiadau yn gofyn; ond ei bre- 
gethau yn gyffredinol ooddynt ar bethau 
eglur ac gmerferol. Yr cedd yn nafariol o 
gyfansoddiad gwresog, a hyn yn gysyllt- 
Medig & duwiolrydedd. neillduol, a wnai oì 
ddull o bregothu yn dra effeithiol; ac er 
(oddieithr pan fyddai ar byncinu dadlougar) 
y byddai yn gydfynedol a'i lafur yn y_pul- 
pud hael-dywalltiad o ddngrau, ni fyddent 
"^*^ lu o oiriau addas, 

mlaen yn rhwydd 
ath oneiniad aant- 
i weinidogaeth ag 
bond rbai onwog 
i bregotHau ni all- 





27 MOR 
— 
asai neb fod yn lus nao yn wamal. Ei 
wedd ddifrif. a a Do; bawb & gradd o ar- 


swyd, ac a dueddai yn hynod î o ei 
wrandawyr ì fol yn astud. Yr d pob 
peth yn eu cyfateboli i ddull ac 
agwedd ei weinidogaeth. Ni dderbyniai 
neb i'r eglwys heb gael ei holi yn gyooddus 
ger bron y eidfa. yn nghylch ei 
wybodaeth a'i brofiad; eto nid ydys yn 
gwybod i'r dull manwl yma o dderbyn aal- 
odau, prin un amsor ddigaloni neb i gynyg 
ei hun i'r eglwys. Mor gynted ag y byddai 
un yn proffesu duwioldeb, byddai rhaid iddo 
ystyriod ei hun yn rhwym i ymuno gyda'i 
ft dyr mown cymdeithasau crefyddol. Ni 
fyddai penteulu byth yn cael ei dderbyn i'r 
eglwys heb addoli Duw yn ei deulu foreu a 
hwyr.  Gweinyddid dysgyblaeth eglwysig 
heb dderbyn wyneb, gyda golwg gydwy- 
bodol ar gyfreithiau y tŷ. Yn mhon ychydig 
flynyddau ar ol sefydlu yn Henllan, ofe a 
briododd Miss Sara Morgan, merch ienanc o 
dduwioldeb mawr a Y bodaeth helaeth. 
edir fod ei iad mor na 
hawdd, felng byddain wb o'i hengylch 
yn rhoddi iddi ddyledus barch. Pan yr ym- 
Bdawodd of a'r athrofa, nid ymadawodd ag 
un gangen o wybodaeth ddefnyddiol a fnasai 
oo ei sylw, er cymaint oedd ei lafur. 
'< Cyfrifid ef,” medd Mr. Phillips, yn un o'r 
ieithyddion goreu yp mblith yr Ymneilldu- 
yyrynydywysogudth. Nid oedd a 
|ysgnsai yn yr athrofa yn ei foddloni; ei 
brif amcan. drwy ei fywyd oedd, nid yn uni 
idio colli dim o'r trysorau a gasglasai, on: 
i addoliad 


Y ychwanegu atynt, Arforoi addoliad teula 
aidd yn y Seisneg forou a hwyr, fol y gallai 
fod yn fwy hyddysg yn yr iaith, a phregethu 


mddi yn fwy rhwydd, yr hyn yr oodd achos 
Tddo wneuthur yn mron bob Wythnos, Ac 
er mwyn bod yn hyddysg yn yr ieithoedd 
gwreiddiol, arferai ar ddylodswydd bob boreu 
gyfieithu rhan o'r Tostamont Groeg i'r Seis 
nej toulu, ac yn yr hwyr gyfieithu 
Than o'r) Beibl “Hebraeg yn. NR modd. 
Gwyddai yn dda werth dysgeidinoth i weini- 
do; îH efengyl, ac ystyriai fod mn fran a 
gafodd o honi yn dalent i'w defnyddio yn 
ngwasanaeth crefydd a duwioldeb.” «“ 
marn yw,” medd Mr. Jonos, o Drelech, “nal 
oedd momawr, os neb, yn Nghymru yn 
NN Tm Maig, a duwin- 
mgom yr wyl 
yd a roddodd 
'wiar ej ym- 
r oedd ein cy- 
ein mynwosau 
dd yn barhaus 
amsor, fol na. 


lyg- 
'r ysgrythyr?” 
aliais fy amsor 
r ddofnyddiol.” 
i craff iawn i 
n. “Mae rhai 


mod yn rhy 





MOR 


ddrwgdybus, ond gyffredin mae amser 
yn Moe fod fy nhybiau yn. .” Nis 
gallasal 


ef eradwyo gwaith un o'r cy- 
Seilleidfaoedd a í fuasai gynt yn gysylltiedig a 
wieiad'o ddyn Teunno ycb 





Henllan yn ei de ddyn ieuanc po. l- 
ogaidd i fod yn t. Meddyliai ei 
fod yn eon, fod rhyw beth yn ei ysbryd a'i 


e dyn 
chwerwedd 1 achos  gmfydd. Gomeddodd 

orthwyo ei iad, gan arwyddo ei 
wyl yn ofni ma fyddai be th Duw ar y 

ith. Yn hyn trodd pethau allan yn ol ei 
ddysgwyliad, 


a fyddai mewn amser yn wreid: 


hyn a barodd i un o'r 
gweinidogion ywedyd y dylasent wneud 
mwy o sylw ar farn Mr. Morgan ar y mater, 


am nad oedd ef erioed wedi cefnogi y gwr 
ieuanc. Yr oedd et o'r uh fam am am arall 
a ddygwyd i'r weinido an nwy; 
y gair £rwy y wlad fod y gwr hwn wedi 
marw, dywedodd Mr. Morgan, “ Nid yn 
credu ei fod wedi marw, nac ychwaith y bydd 
ef farw heb ddatguddio yr hyn ag ydyw.” 
Deallwyd yn fuan ei fod yn fyw, ond byw 
afu i waradwyddo crefydd, ac i flino 
Er fod y pethau hyn a'u cyffelyb, 
yn tueddu y rhai a'i hadwaenent yn mron ìi 
fol yn meddu ysbryd proffwydol- 
iaeth, efo diau ei fod yn sylfaenu hall ing 
ar e orion rhesymol ac ys yrol, 
gan gredu na allai dim droi allan yn dda 
mewn pethau crefyddol, pan na byddai y 
alon yn union ger bron Duw. Dywedai yn 
'fynych “ fod y dyn ag ydoedd yn gyfe] ì 
bawb, heb fod yn gyfaill ìi neb.” Yr oedd 
ei ymddibyniaeth mor ddiysgog a nemawr o 
ddynion ar ddwyfol ragluniaeth, ond nid 
oedd Ì hyn yn ei wneuthur yn rhyfygus. Wrth 
ymddyddan ar y mater yma, byddai yn ofal- 
usiawn ì ddangos eidrwydd i ni 
fod ar lwybr Yledswyd .. “Dylynwch,” 
meddai efe, “y cyfarwyddiadau aey mae 
Duw wedi roddi yn ei air, a gadew drefn- 


iad y cwbl iddo ef.” Yn ei bregethau, pan 


ganteiddrwydd calon a bywyd. Yn fynych 
y coffai iddynt “' mai ffydd heb weithredoedd 


iau bwysfawro d crefydd 
ed ddwyr Mr. Morgana'i'cyfrifent 

ef yn un o rai derchog y ddaear. 
boreuol o'i roldeb a wnaed ar fy 
nden, 


ac y mae genyf yn awr y fath barch i'w enw 
felag yr ydwyl 3 


gyfrif 
goreu a'r mwyaf o weision yr Arglwydd. 
ydoedd yn y deyrnas, Yr oedd ei ymlyniad 


272 


MOR 


— -  —  ——— —— —— _  — —— 
— Gun 


gelwyddog.” Tra yn i amddiffyn holl 
ranau y gwirionedd, ei fywyd santaidd a 
ddangosai ei brydferthwch. Yr oedd holl 
ranau ei gymeriad yn gyson â'u gilydd, yn 
bur ac yn eanfaidd yn eì fuchedd, elyn 
penderfynol i gyfeiliornad a phechod, yn 
gwrth pob cymdeithas â phersonau, 
egwyddorion ao ymddygiadau y rhai nad 

ieu cymeradwyo. Ond dichon ei fod 
yn myned yn rhy bell yn hyn, ao nad oedd 
mor Tarod ag y dylasai ìi gydymddwyn â 
gwendidau dyno bosibl ei 


ry 
cyfiawn fel yr haul yn , âc yn lle u 
wy hyd haner dydd. Meddylir fod ei 
eillach â Mr. Jones, Trelech, y rhan olaf. 
o'i fywyd, yn fuddiol iddo, ym tueddu i'w 
wresogi yn ei waith. Yr oedd Mr. Jones y 
pryd hwnw yn ieuanc, ac yn cael ei arddel 
yn fawr gan Dduw yn nychweliad ggh- 
aduriaid, ac adfywiad achos dd. Gydag 
ef aeth Mr, Morgan allan o'i gylch arferol ì 
ymweled a'r Saeson yn sir Benfro, a buont 
foddion i wneuthur llawer o les trwy eu 
llafur teithiol yn eu plith. Y gweinidogion 
enwog hyn, mewn cysylltiad â'r Parch. Ar-. 
nold Davies, a gawsant eu hanrhydeddu i 
fod yn offerynol ì ffurfìo eglwysi mewn amrai 
fanau lle y mae yr efen Y yn awr yn cael ei 
phregothu ym rheolaidd, a llafur y inì 
og 


gweini- 
ogion sefy yn y lleoedd yn ei$goroni 


â llwyddiant. Und y oedranus hwn o 
eiddo Iesu Grist ydoedd yn nesâu tua ther- 
fyn ei Yr oedd wedi hir ddyoddef gan 
anhwyl yn ei arenau; a thua diwedd ei oes ei 
boenau oeddynt chwerwon iawn. O'r diwedd 
analluogwyd ef i sefyll ar ei draed i draethu 


ddwy flwydd a thriugain 
Henllan 37 o flynyddoedd, a_ chafodd 


eglwys 
Ï boddlo dd o adael yr eglwys mewn 
edd a llwyddiant. 


MORGAN HEN, a elwir hefyd Morgan 
Mawr, ydoedd dywysog penadurol Morgan. 
Yg olynydd ei Owain, mab Hywel ab 

8. ywedir ei fod yn frenin dewr a 
baelionp cyflawnder, a thrngerodd, o Da her- 
onì, wnder, a o 6r- 
Vydd yr ystyrid ef yn ail Arthur. Efe & 


& wyd i farn y brenin Sei ' 
ac eegO ion Llandaf a Thyddewi. Etholwyd 
deuddeg dyn doeth o'r wlad gan y brenin 


MOR 





Edgari farnu yr achos yn ol ith Mor- 
gan Mwynfawr; hyoy hyny yw, deuddeg dyn o'r 


eu cla Ma Owen ; a deuddeg o For- 
fwy dau. Morgan, y 'brenin ei un yn 
du a Cyngor yn yn ou pend 


sefydlu el Gt o rad ì Yw 
rhai a adferwyd mewn can] 
gên Morgan bolas yn a yn Ngheriydd, ac gyn 
yn arferai 
ei ei ly d llywodraethol a Thyfreithol. 
edd Tb i y unawr o U9 
mlwydd, wedi byw i weled y llywodraeth yn 
cael ei meddu gan ei blant, & p tel blant, 
i'r rhai yr oedd efe wedi ei chyflwyn 
flynyddau cyn ei farwolaeth, o "Ber- 
wydd ei henaint. (Jolo's Welsh MSS., 373; 
Aber Landavensis, 512. 
MORGAN, WILL D.D., a aned 
mewn lle a elwir Ewybrnant, yn ' mhlwyf 
Penmachno, sir Gaernarfon. Gwibernant y 
Morgan o alw y lle. Ei dad doedd John 
org , o'r lle hwnw ; a'i fam Lowry, oedd 
rch William ab John ab Madog ab Evan 
Tagin, o'r Betws. COafedd ei ddwyni. y 
yn ngholeg Bt St. John, Caergrawnt; a'i ddyr- 
chafìad c cyntaf yn Ŵr eglwys doedd, i fioer- 
iaeth y lwng, lle y sefy wyd ef Awst 8, 
1675. Wedi llafurio yno am dair blynedd, 
gymudwyd efi ficeriaeth Llanrhaiadr Moch- 
nant, yn sir Dinbych, lle yr henodd efo ei 
orchestwaith o gyfieithu y Beibl i 
Nid oedd eì fwriad ar y cyntaf ond i gyfieithu 
Llyfr Moses unig; ond oblegyd rhyw 
Madi o a'ì blwyfolion, bu raid 
iddo gyrchu at Whitgift, Ydaedd yr 
grewnt, i Lambeth. Canfyddod arch- 
sgob yn fuan ei fod ef yn meddianu talentau 
dysglau, ac anarferol, a phenododd ef yn 
gapelwr iddo; a thaer ano d ef ì gymory d 
y gorchwyl o gyfieithu E. oll Feibl i'r Gy- 
, ac fell 'r flwyddyn 1687, 


aeth Lundain, i i'r Ddyban o holl 
waith i'r wasg. Ac yeu At “wyddyn y 


bu efe yno yn go NL) 
oedd yn preswylio men H 
yr bwn yn yr achos Fn. ghyda'i 
wn yn yn pwysig, yn nghyda'i 
Tetygarwch 40, mae yn crybwyll 
mewn iaith har us yn y cyflwyniad 
gydd llt a'r gwaith. Dyma, y 
cyfìei cyntaf a wnaed o'r holl Feibl i'r 


Gymraeg, AN AT d- 
yn 1688. Yn ayn on d 


ati 1 bersoniaeth 


Mam wyddyn 
1695, o 

y £roniles Elissbeth. Dyrchafwyd 

dhefn i esgobaeth Llanol , yn mis Medi, 


1601; a bu farw yno i 10, 1604, wedi 
bod yno dair bl O a cbladd d ef yn yr 


eglwys Cena yno dranoeth wedi ei 
ond ni 


o yr un oerfìad na chofadail 
ì ddynodi y fan hy heddyw. Diau na ddylai 


215 


MOR 





hyn fod. Y mae yn warth arnom fel cenedl, 


yd diae y fel bl bl grefyddol, 1, cleb, BOD am Balwy. 


on 
yda mor enwog, a wusenaetd edl 
mor ffyddlon, Yn oL ewyll 8 Duw, y gy- 
maint a beddadail fel anrhydedd i'w 

dwriaeth. Y mae gohebiaeth bur hynod a fu 


rhwng yr Morgan a Syr John W 
o Wydi red oicb oedi yn Yorb's ogol 
Tribes of F' Wales. 


8 mai Syr John 
a fu yn a oddion i ad yrchai'n Morgan ì fan: 
teision a sylw Sysgoidaeth byd gyntaf. 
Haera Morgan, ar yr un nad oedd 


ffafrau a Tuag efe oddiad. 'w ei noddy 


oedd efe llysio eu 
darlenio yn yn yr yr ohebiaeth. Mod, odd 
y caredi dd yr oedd Syr John wedi 


gyfrif 
ei ddangos ì 
mwyno wyno dr byn iddo ef ar bersoniaeth 


hyny, yofal ei Uean dyn anonest, - 
hyd Wybddol, nen! l iawn. me: 


a baa AR arferai yr iaith gref a phenderfynol 
a ganlynol: :—“'“Chwi yn -ysbeiliwr fy 
^M MCN yn ddinystriwr diarbed ar fy esgob- 
ac yn rh strwr annaturiol | pregothwyr 

aar leigion d^ ynheyn, yr th o'r 
fath th ac yn ofìd parhaus 
i m cydwy EN odd Syr John tal 
chwerwder ei deimlad oblegyd 

y siomedigaeth a gafodd yn y tro, ac oblegyd 


y gwrthodiad a_ gafod i'w gais, megys y 


yn yr 
wyd, o ““ Hanes teulu ir,” 
dywed ef, pan yn cyfieithu y 
ment i'r Gymraeg, eifod wedi cael cymorth 
yr b Davies, a gwaith William Balabury, 
y rhaì cedd wedi eud rhan fawr o' y'r 
chwyl; eto eì fod wedi cymeryd yr en di- 

wrth y df gwbliddoei hun. Ychwa- 
nega d, iddo adgyweirio a llechdoi cang- 
ell prif egl 8 Llanelwy, yr hon ydoedd yn 
adfeiliau. Yr oedd y Doctor Morgan yn ys 
Hab rhagorol yn Y dT ieithoedd Groe 

ebrae , yn gystal ag yn iaith eì fam, 

ei enw fel perarogl yn mhob teulu yn Ng a. 


mru tra by yddo Y y Gymrae iaith llafar, 
ibl FN cododd 


a fydd ar gael 

byddo 'holl g gofadeiliau pres a mynor wedi 
eu ch iwio. Y mae ei gyfieithad yn hy- 
nod o naturiol, ac mewn llawer o ymadrodd- 
ion yn llawn mor ddedwydd, os nad yn fwy 
Blly, r na' r cyfieithad awdurdodedig. *' Ooffa- 


gydd f; digedig.” “ an 
db mwlad y meg y el y 


glow. 
gwelwn Fod ardal dinod Penmachno nr Wr 


cael yr anrhydedd o gynyrchu un o'r dynion 
enwocaf a odd FESdi i'w ddangos ymi 
hanes i'r Swdd fyddai Y i'r teithiwr 
dyeithr T ynod heibio, a thremio ar y 


ydogaeth ddiaddurn hono, ond yn unig 
yr addurn naturiaethol ydd i'w ganfod yn 
ei mynyddoedd, ei nentydd, ei glynoedd, ei 





MOR 








dr 


a ynd ei hun fel gyn 
llafurus, diwyd, a gweithgar dros achos cref- 
ydd &. rhinwedd, a gwir garwr ei wlad a'i 
S MORGAN AB RHYS O DDYFYNOG, 
bardd a flodenai rhwn 1550. ^N 1680. Mae 
rhai o'i if. 
MORUAN GEORGE OAD CADOG ; oedd 
frodor o Benybont, Morganwg, a anwyd yn 


flwyddyn 1754. Yr oedd ei dad yn llaw- 
feddyg. parchus yn y drof hono: a'i fam yd- 
oedd chwaer yn, r £a oe. Bwriedid 
ei horthyglu Cn edhr gan bad oedd 
ei he ys foddhau, aeth yn efryd- 
i'r & ofa y cmneillduol, pryd hwnw 
u ofal y y Doctoriaid I Bavago, Rippis, a eos 
n 1776, ymse w ogi 
eidfa yn. Norwi nh Yma yr add byd 


1785, pan yr Ym dawodd i Yarmouth; ac 
oddiyno ymadawodd y flwyddyn ganlynol, 
er ymuno â'i i ewythr yn Hackney. Yma efe 
a ddaeth wr prydnawnol yn y solog 
arfod u Gree, a. a darlithydd ym 

tyny . Tua'r flwyddyn 1792, r. godd 1 


swyddi hyn, a defnyddiodd ei dalent | bed 


9ì i aldysgu rhyw nifer dewisol o ysgoleigion 
yn ei dy ei hun. Bu farw farw yn. pr yn 
mis Tachwedd, nyn 98, a yli dd oed. 
Oddeutu cyn ei a wolaeth, 
cyoeddodd ddwy gyfrol dan yr enw “ Tje0- 
tures on Elootrieity,” y rhai a gawsant dder- 
byniad croesawus. Adnabyddir ef hefyd fel 
awdwr mwg y llythyr gwerthfawr & dy- 
ddorol hyny a gyflwynodd efe i'r Gymdeithas 
Freninol, tm 1785, yn cynwys, “O Obeorva- 
tions and xperiments on the » oed 
un in a State of Combustion.” eddwyd 
papur hwn yn y Phslosophical Transactions, 
YaL. oedd efe yn amddiffynydd eg- 
wyddorion Btahl, wrthwynebol i gyfun- 
drefn Savoisier a'r feryllwyr Ffrengig. Yr 
ydoedd yn wr o ymarferiad dibaid—yn codi 
yn dra bore, &c yn fynych mmialau wyddonol hwyr 


ìawn. Mewn rol yr 
oedd yn awchus a ua brwdfrydi”r,, ac yr oedd 
yn dra dedwydd yn y ifyddyd o blanu yn 


meddyliau ereill yr ym yni h deimlai yn ei feddwl 


ei hun. DN Y .) 

NN, HENRY LL.D., prelad dysg- 
edig, RO lo oeir Benfro. Aeth yn 
pu ì athrofa ydychain yn 1616, Ìle y 
Nef yny Bloithiau Llen a. Lleyg ; 


doethor cyflawn yn 1525. Yn fuan 
eT daeth dd ho hen nouadd ì 


leygion, a Re St. Hall; a 
pherchid ef fel y gwed lleyg a a llen rhagoraf. 
wr 


deial i harbg yn gym 
gwastadol wb yn. an  bymauferiad am 


faddau yn y gyfreith I leyg, yr ysgolion 
perthynol. i'r frodoriaeth Bono, n 1369, 


pen oedd yn brebendydd St. Margaret, yn 


374 


MOR 











Leioester, ghadeirìan Lincoln, ar gyfrif 
ei ddysgeidiaeth aruche chel penod ef gan y 
frenines Mary i esgobaeth Tyddewi, ao urdd- 
wyd ef yn Ebrill, 1554. Bu yma h yd 1609, 
pan y difuddiwyd ef gan y frenines 
o o he dd eì ymlyniad wrth eglwys Rhufain 
efe a ddychwelodd i olveroote, 
Rhydychain, lle yr arosai perthynasau id o, 
enwedig teulu yr Owens, o Gadstow 
ouse, yn y plwyf hwnw, lle bu efe farw yn 
un flwyddyn, a chladdwyd ef 
olvercote. — (Wood's  4then. 


AN, JOHN, LL.D., neu Yong, 
ddewi, a d; a dd ydd i a 
y yn ddoon Windsor 
d Yn a. o goleg Leicester 
y wyddys J offeiriad y brenin. Yn 
mas Penod ef yn arch 


archddiacon ycaOr- 
din ; pan oedd ar yr un ryd ya eta 
or bywiolaeth werthfawr r Hansla 
Buckingham. Daliodd y dyrcha hwn. hyd 
1496, pan ei rhoddodd ì nfyny, ar ei ddyrchaf- 
iad i baeth Tyddewi. Parhaodd yn yr 
hono hyd ei farwolaeth yn 1604, 
^ ygaerodd 6! yn Mhrio y Caer 
ef yneie 8 gadeirio 
ei Nen, ac efe archodd yn ei en wêl llys ar fod ar fod 
capel i gael ei adeiladu ar ei fedd yn y dull 
reu, yn ol barn ei Ea yn nei Modâ 
ynng, nid yw ei go ychwaneg na 
ryg nadd, gyda. ì lun yn ei faint, 
mwng d esgo Mae y gwyneb a'r 
cerfiadau ar Eí syad erbyn hyn wedi eu 
hanafu mawr 
MORGAN, PHILIP, D.O.L., hanedig o 
deulu tra henafol a pharchus yn sir Gaer- 
fyrddin, ydoedd yn gyfreithiwr a allysgonadwr 
enwog. Penodwyd ef yn gangollwr dyn 
mandy, Ebrill 8, 1418” s ac urddwyd ef 
nghadeirlan Bowen yn 
agfyr 3, 1419. y mdd oddiwrth 
Rymer's Federa, eì fod yn ormandy O 
1414 hyd 1420. Dywed Rapin eì fod yn wr 
o alluoedd mawrion, ac > yn westad wastadol ar waith 
gan Harri V. yn y cynadleddau pwysicaf yn 
nghylch cytundebau, heddwch, iodasau 
breninol, &c., ac fel p ur y brenin, a 
dadleuydd. a changellydd Ma Normandy. Ym- 
ddengys ei fod yn gweithredu fel y cyfryw 
ar ol ei ddyrchafiad i esgobaeth ydr 
on, gan ^n fod ei enw fel tyst wrth rodd frenin 
dyddiedig Mawrth 24, 1420. lle y mae wedi 
tanysgrifio “ Phillippo Wigorniensi, Can- 
cellario nosiro. Normandia.” Troswyd ef i 
esgobaeth Kly yn $425, pnn Pab Martin V. 
Yn 1430, y dygwyddodd y ddadl gofiadadwy 
hono rhwng yr esgob hwn ac athrofa Caer- 
grawnt yn ngh lch awdurdod lwysig neu 


ob b Caerwrangon, 


esgobol, pan oedd John Holbroo gang- 
ellydd yr athrofa. Hawliai yr fa 
awdurdod yn hollol iddi ei hun, trwy effai 
dau archlythyr pabol, oddiwrth Honorius I. 
yn 624 ; ac oddiwrth Sergius I. yn 689, ad- 
ysgrifau o'r rhaì yr haerent eu ganddynt; 
er nas gellid cael y ìddiol. | 
esgob yn dyn ar ei a od ymweltadol madol lô 
esgob, fel y cadarnheir gan arferiad a defod. 





MOR 








— a — —— 


Apeliodd yr athrofa at y Pab Martin V., y 
y 


hwn, gan nad oedd berffaith gyfarw 
a'r mater, a benododd Brior Barnwell a John 
Dopping, Canon Lincoln, neu un o honynt, 
o dano, i benderfynu y ddadl. Gwrandawyd 
yr achos gan y Prior—ni ddaeth y llall—a 
phenderfynodd ef o du yr athrofa; ae yn 
1433, rnhawyd y cyfryw ddedfryd wedi 
hyny gan Eugenius IV.; felly cyoeddwyd 
fod yr athrofa yn rhydd 9 oddiwrth awdurdod 
1 8 es . Bu farw 
yr esgob Mar “<m Hatsiold, Hydref 25, 
1435, & chladdwyd ef yn ol ei ewyllys, yn 
eglwys fynachol y Charter House, Llundain; 
ond heb un gofadail hyd y dydd hwn yn dy- 
nodi eì lwch.—(TAomas's Survey of. Worces- 
ter; Bouthmans History and  Antigusties 


of Ely.) 

MORGAN , ROBERT, D.D., prelad enw- 
og, a aned m y flwyddyn 1608, yn Mron- 
fraith, plwyf Llandysul, sir Drefaldwyn. Yr 
oedd yn dydd mab i Richard Morgan, 
Xsw.. o Fronfraith, hwn am ryw amser 
a gynrychiolai eisdref Maldwyn yn y 
Senedd, ) a. Margaret ei wraig, merch Thomas 
Lloyd, Ysw., Gwernbuarth. Cafodd ei addysg 
foreuol yn ysgol Lloyd, tad Simon Lloyd, 
archddiaoon Meirionydd. Aeth oddiyno i 
Goleg Iesu, Caergrawnt, lle y bu nes gradd- 
iwyd ef yn A.C. Âr ddyrchafiad Dr. Dolben i 

baeth Bangor, efe a aeth gaplan iddo ; 
& yr esgob dyrchafwyd ef i ficeriaeth 
Llanwnog, sir Drefaldwyn, yn 1632, ac oddi- 
yno i reithoriaeth Llangynhafal, Dyffryn 
Clwyd. Ar farwolaeth Dr. Dolben efe a 
ddychwelodd i Gaergrawnt, ac ymsefydlodd 
mN holeg St. Ioan, gyda'i gyfaill anwyl, 

- le, lle dechreuodd rofoì am y 
G.D. sAT ridyrchafiad Dr. Slam, Boberts 
ì esgo r, yn 1637, efe a wel- 
oddi G , fel eì plan, & gwnaed. ef gan 
yr esgob 'r ficer air, Dyffryn Clwyd. 
odd i fyny Llangynhafal, ac vmsef- 
ydlodd yn Nhrefdraeth, Mon, yn 1642. Yr 
oedd L ryd hwnw yn G.D. Rhoddodd i 
fyny fy yn yr un flwyddyn Lanfair, ac 
ymsefydlodd yn Llanddyfnan, Mon. Nid 
oedd y fywiolaeth hon y pryd hwnw ond £38 
y flwyddyn... Yr oedd y degwm wedi ei 
amodrwymo dros 99 mlynedd, i'r Bulkeleys, 
o Baronhill. Ond prynodd Morgan y term 
hwnw, o'r hwn yr oedd tua 15 mlynedd yn 

eddill; a phan ddifuddiwyd ef o'i ddyr- 
chafìadau ereill, efe a wodd hwn, trwy 
gytundeb trosiad yr am hwnw. Oost- 
1odd y trosiad hwn uwchlaw £300 iddo; ond 
gadawodd ef yn rhydd i'r eglwys; ac y mae 
yn awr yn un o'r bywiolaethau goreu yn yr 
baeth. Yn ystod y weriniaeth efe a ddy- 
oddefodd lawer; a chyfaneddai yn benaf yn 
yr Henblas, plwyf Llangristiolus, Mon, Wedi 
eriad y brenin adferwyd yntau i'w ddyr- 
chafiadau blaenorol, ac a wnaed yn arch- 
ddiaoon Meirionydd, ac yn D.D. yn 1660; 


ac yn Ngorphenaf yr un flwyddyn gwnaed ef 
Hn gytranor o Landdinam. Ar farwolaeth Dr, 
bert Price, penod 


d ef yn esgob Bangor, 
ac urddwyd ef Gorp enaf 1, 1666. ea 


275 


MOR 


— -  - bI. a — 


gymerodd archddiaconiaeth Bangor yn lwys- 
dd i'w law ei hun, ar farwolaeth archddiacon 
Mostyn yn 1672, gan ofalu ei sicrhau i'w ol- 
ynydd, yr hwn a'i cafodd, ac a'i cysylltodd â'r 
esgobaeth trwy weithred seneddol. Bu farw 
Medi 1, 1673, a chladdwyd ef yn yr eglwys 
gadeiriol, R medd b Robinson, ar du 
ehau yr allor. Efe a briododd Ann, merch 
ac etifeddes William Lloyd, rheithor Llan- 
elian, o deulu yr Henblas, ac e Dr, 
William Lloyd, esgob Llanelwy, o'r hon y 
cafodd bedwar mab a_ phedair merch, Gad- 
awodd amryw ysgrifau ar ei ol yn addas i'r 
wasg; eithr o herwydd nad oeddynt wrth ei 
fodd ni fynai eu cyoeddi. Gorchymynodd ar 
fod i'r tu fewn i'r gorgell gael eì adnewyddu 
ag eisteddleoedd i'r deoniaid, y prependiaid, 
&o. ; ac â'r gymunrodd a adawyd gan esgob 
Roberts, yn nghyda chyfraniadau amryw 
foneddigion, efea gynysgaeddodd yr eglwys 
gadeiriol âg organ ardderchog, ac a'i - 
gyweiriodd yn dda. *“' Yr oedd efe yn wr 
tra chall yn ei orchwyl; yn ysgolaig da; yn 
bregethwr hyawdl—yn ei iaith enedigol yn 
gystal ag yn y Seisnêg—ac efe a dreuliodd ei 

un “Sun HU Mwy ei ddibaid bregeth- 
au.” — (Bs reys's Additions to 
Wood's Athen. Ozon y 7 

MORGAN, SION, neu Sion Morgan Ofal- 
us, cydoedd fardd yn blodeuo rhwng 1690 
a . 

MORGAN, THOMAS, a_ aned yn Nghy- 
mru, ac a addysgwyd yn Rhydychain. Wedi 
gadael yr athrofa heb ei ìo, cymerwyd 
efi wasanaeth Mary, brenines yr Ysgotiaid, 
a gwnaed ef gan un o'i chofiaduron. 
Gan fod ei ffyddlondeb i'r frenines aint, 
anfonwyd ef ganddi i Ffraino, i dderbyn y 
cyllid yno, fel brenines waddolog Ffrainc. 

e a barhaodd yn y swydd hon lawer o fly- 
nyddau, gan aros weithiau yn Ffraino, lle y 

rchid ef yn fawr gan eì gydwladwr Dr. 

ven Lewis, llywydd y coleg Seisnig yn y 
ddinas hono. Yn fuan wedi yny, pan oedd 
T pab Sixtus yn penderfynu gwneud cyniadur 
cardinal) Seisnig, bu 'Son mawr am 

das hwnw rhwng Dr. Lowis a Dr, Ŵ. 
Allen; ac enwogodd Morgan ei hun yn fawr 
trwy eì ymdrechion dros ei gyfaill, o achos 
yr hyn efe a wnaeth eì hun yn dra adgas 
ngolwg y Iesuaid, (Jesuifes), y rhai o'r di 


wedd a lwyddasant i'w ddifuddio o'i swydd- 





ogaeth, a'i garcharu yn Paris. Modd bynag 
rhyddawyd ef orchymyn pendant y Pab, 
yr hwn a ch ì ei 


| yn chwerw yn er 
elynion am y cam a wnaethant ag ef. “Tan 
amser hwn ymddangosodd llyfr yn Paris, yn 
yr hwn yr achwynid yn gyoeddus ar y Iesu- 
aid, ac y cyhuddid hwynt o amryw arferion 
drygionus, a'r annuwioldeb mwyaf gwarthus 
a maleisus. Drwgdybid yn union mai efe 
oedd yr awdwr; a phrofwyd wedi hyny mai 
felly yr oedd. Er m ymddial arno, cyn- 
lluniodd y Tosuaid i'w ladd mewn brad; ond 
er ìdde gael ei O, efe a ddiangodd a'i 
fywyd gydag af Trwy eu hystrywiau car- 
charwyd ef yn hir gan Dug o Parma, ar 
gamgyhuddiad; ac nid cyn marwolaeth y 


MOR 


276 


MÔR 








rh wyd ef, ddychwelodd at 
Dre is ì ydds 'ï arosodd gydag ef. Bu farw 
ryw bryd ar o 


y tlwyddyn 1693.—( Wood's 
Athen. Ozon.) 


MORGAN, THOMAS, awdwr y ““ Moral 
Philosopher,” ydoedd frodor o Gymru, ond 
pe fan nis gellir pend. u. Rhaid ei fod 
wedi gadael ei wlad enedigol yn dra_ieuanc, 
oblegyd ceir ef yn more ei oes yn llencyn 
tlawd mewn ffermdy ger Bridgewater, Gwlad 
yr Haf. Yr oedd ffrwythlondeb ei athrylith 
yn eglur pan yn ieuanc; o ba herwydd y 
cynygiai y Parch. John Moore, yr hwn & 

wai athrofa yn y dref hono, ei addysg am 
dim iddo, os caffai efe gyfeillion i'w gynor- 
thwyo i dalu am ei gynaliaeth. Bod cyfeill- 
ion o'r fath wedi eu cael a brofir oddiwrth y 
ffaith ei fod yn y llwyddyn 1717 yn cael ei 
urddo Marlborough, yn Wiltshire, fel 
einidog Henadurol ; ac yma dros ychydig 
ynyddau efe a gyflawnodd ei ddyl dau 
er clod iddo ei hun a boddhad i'w wrandawyr. 
Yn Marlborough efe a briododd , !nerch 
henaf Nathaniel M erriman, un o bri nor. 
thwywyr yr achos Ymneillduol yn y a'r 
gymydogaeth, yr hon oedd y pryd hwnw 
yn safle Henaduron oethog a 
pharchus. Ar ol y fl 


ymudodd 
yn fawr fel 


ei athrawiaeth lawer o wrthwynebwyr 
uog. Ymddango 


ysgrifoll yn barod, a'i atebion yn llymion, yr 
d ei resymmog yn 
oeddol. Gan fi dyb gyoeddus yn ei erbyn 
ì u anffyddol, efe a gollodd 


a siomiant, Bu farw 1743, gan adael 
gweddw ac unig fab ar ei ol.—( MontAly Re- 
pository for 1818, p. 135; Gentleman's Ma- 
7 MODGAN, mab Cadwgan, t U 
: ma Wgan, tywy t 
a ig, yr hwn a laddodd êl awd ere- 
dydd a'i ddwylaw ei hun, yn 1122. Hanes 
arall a fynega i Iorwerth a wgan, brodyr 
Meredydd, gael eu lladd yn 1109; a Bruf 
Tywysogion a esyd farwolaeth Meredydd a 
Bleddyn, brawd Iorwerth a Chadwgan, meib- 
ion Bleddyn, yn y flwyddyn 1124, mewn 


oedran teg. (Cambrian Biography; Wl- 
liams's Eminent Welshmen.) Yn ol yr han- 
esydd Caradog o Lancarfan, “ i bod a 
llaw gadarn yn y gwaith o ladd, a thynu lly- 
gaid, ymddeffrodd ei gydwybod; ac yn ei 
edifeirwch aeth ar ei bererindod i Jerusalem ; 
ac wrth ddychwelyd bu farw yn Cyprus, yn 
Mor Groeg, y flwyddyn 1126.”—(Myv. 
Arch. ìi. 500. 

MORGAN, ABEL, oedd weinidog gyda'r 
Bedyddwyr yn Mlaenau Gwent. Ganwyd ef 
yn 


goch, lwyf Llanwenog, sirìA ber- 
teifl, yn y wyddyn 1673. Pan yn ieuanc efe 
a symudodd 1 gymydogaeth y Fenni, & de- 
chreuodd arfer eì ddawn i bregethu yn Llan- 


wenarth, a manau ereill pan yn 19eg oed. 
Yn 1697, derbyniodd al oddiwrth eglwys 
Blaenau Gwent, i u yn eu plith fe] 


gweinidog; ond oblegyd rhyw u ni 
chydsyniodd a'u cais hyd 1700, pyn gafodd ei 
urddo yn weinidog yno. Ymddengys ei fod 
yn meddu talentau rhagorol, ymroddiad neill- 


duol, o eriad da, ac yn rhydd oddiwrth 
yr ysbryd cul a hynodai o'i frodyr yr 
amser hwnw, i eu uoedd nag ef. 


O herwydd rhyw ofid yn yr eglwys, yn nghyd 
a rhesymau ereill, gwnaeth eì feddwl i fyny 
YD 17 ui ymfudo i Deneylfania, Ny 
e yr amryw o'i ynasau a'i gyf- 
eillion wedi dlu. Ar yr 28ain o fìs 
Medi, aeth ef a'i deulu, a rha o'i gyfeillion 
crefyddol, i'r llong yn Nghaerodor. Ond 
aeth yr hin yn wrthwynebus; gorfu arnynt 
dranoeth droi i Aberdaugleddyf, yn sir Ben- 
fro, lle yr ataliwyd hwynt dros dair wythnos. 
Yna hwyliasant oddiyno; ond d hwy 
gen dymestl i Cork, yn yr TSerddon, lle 
uant bum wythnos, yn flin eu cyflwr ar 
lawer o ystyriaethau; ac o honynt 
yn gleifion yn agosifarw. Eithr hwyliasant 
oddiyno drachefn yn fyw, ar y 19eg o Dach- 
wedd; ond yn fuan aethant yn glaf iawn, a 
bn mfeillio o'i feibion a'i wraig ar M mor. 
i gyfeillion yn Mhensylfania a'i derbynias- 
ant gyda chalonau agored; a'i sefydliad 
eu plith a brofodd bendithiol i'r egl 
ieuanc yn y sefydliad hwnw, yr hon a wneid 
ìi fyny yn benaf o ymfudwyr o Gymru... Ar 
ol bod o wasanaeth mawr i achos yr Arg- 
lwydd, a'r enwad i'r hwn yr oedd yn addurn, 
yn eì wlad enedigol yn gystal ag yn ei wlad 
fabwysiedig, efea hunodd yn yr Iesu y 
flwyddyn 1722, yn 49 mlwydd oed. Mewn 
llythyr a ddanfonodd i'r Blaenau o America, 
y mae yn dangos mor anhawdd oedd 
eglwysi mewn frefn yn y wlad hono; ao mor 
wresog oedd ei galon at y gwaith, er nad oedd 
ef y pryd hyny ond newydd fyned drosodd; 
eto yr oedd wedi bod mewn cymanfa yno, ac 
wedì cael eì benodi i fyned yn fuan i osod 
eglwys mewn trefn o gylch 120 milldir i Phila- 
delphia. Yr oedd yn un o'r rhai penaf yn 
America i osod eglwysi y Bedyddwyr mewn 
trefn efengylaidd. Cyn iddo o Gy- 
mru efe a gyfieithodd Gyffes Ffydd y Bedydd- 
wyr i'r Gymraeg ; a Chatecism y Gymanfa, 
gyda'r cwestiwnau a'r atebion wedi ou cyl. 
newid er cyfarfod golygiadau ei gyfen ei 


MOR 


or 


MOR 





hun. Ei ragymadrodd i'r gwaith hwn a 
brawf ei du haelfrydig. tuag at frodyr o 
wahanol enwadau, yn nghyd a'i daer ddy- 
muniad i dd yn mlaen grefydd, ac 
addysgiaeth yddol yn mysg eì. gydwlad- 
wyr. Dywedir iddo l amryw ddarnau ar 
eì ol mewn llawysgrifen. Ond y llyfr mwyaf 
defnyddiol o'i waith oedd y “'Oydgordiad 
ig,” yr hwn a adawodd ar eì ol mewn 
ysgrifen. Ond gofalodd ei gydweinidogion 
a'i gydwladwyr yn y wlad hono am dano; ac 
yn y flwyddyn 1730 ar yd ef yn. Phila- 
elphia.—( Hanes y Bedyddwyr, p. 220, &c.) 
Pan yn l a'r nau, gadawodd y 
eynghorion canlynol gyda'r eglwys :—l. Na 
byddai iddynt ofidio. eu gweinidogion, y rhai 
oeddynt yn llafurio yn y gair a'r athrawiaeth; 
ond hytrach eu cynorthwyo.—2. I garu 
eu gilydd, heb esgeuluso eu cydgynulliad eu 
hunain; ond aros yn ofalus yn y ffydd, 
gydymdrech yn eu proffes. Phil. i. 27; Heb. 
x. 26.—3. Ar iddynt ofalu anog yn y blaen 
bob doniau a fyddai yn obeithiol tuag at y 
weinidogaeth. 

MORGAN AB HUW LEWIS, prydydd 
& flodeuai rhwng 1580 a 1620. Yr oedd yn 
weinidog yn Llanwnda, yn Lleyn, sir Gaer- 
narfon. Cedwir rhai o'i gyfansoddiadau mewn 


MO GAN AB HYWEL AB TUDYR, 
bardd a flodeuai o 1660i 1580. Cedwir rhai 
o'i gerddi mewn lla agrif. 

ORGAN, ELF , bardd a_ flodeuai 
rhwng 1680 a 1610. Ceffir rhai o'i gyfan- 
soddiadau mewn llawysgrif. 

u MORGAN AWE, & olwir hefyd 

organ Morganwg, enwog frenin Morgan- 
wg, ydoedd fab Adras, neu Athrwys ab Meu- 
nr Dywedir ei fod yn hynod hardd a char- 

g; acmor hawddgar, llon, a thrugarog, 
fel, pan elai allan i ryfel, na safai ne 

f, hen nao ieuainc, os alluog i 
d ei diriondeb a'i 
enw 


odd ith i'r perwyl, Fod deuddeg dyn 
doetb, dysgedig, duwiol, a thrugarog, yn 
cael eu penodi, er penderfynu pob hawl neu 
gynghaws, y brenin ei hun yn brif ghor- 
wr. Efe a drefnodd hefyd, Nad oedd tyst- 
iolaeth neb i gael ei derbyn ar unrhyw fater, 
gwladol nac eglwysig, os byddai ymddygiad 
y cyfryw yn annuwiol drahaus, ffyrnig, neu 


cym ai estron, 
aì alltud; ac nad d unrhyw grediniaeth 
pa bynag i'w rhoddi i'w dystiolaeth cyn pen 
un dydd a blwyddyn ar ol iddo ymdyngodu 
ymwrthod a'r c ymddygiad, a. dwyn 
prawf o'i edifeirwch â'i ygiad cyfiawn 
L 


tuag at bawb; yna efe a gaffai eì adsefydlu 
yn eì hawliau ydy Fn Man Adeiladodd y 
sog hwn y yn Margam, yr hwn 

raddol a ddyrchafodd efe yn esgobaeth. aea 
barhaodd fell ygreid oes pump o esgobion, 
pan yr unwyd ef â Llandaf. Yr oedd Morgan 
pan yn ieuanc yn un o dymer wyllt a ffyrnig; 
a cliofnodir rhyw ddirdra o'i waith yn y 
Isber Landavensis, page 396; ond efe a 
fabwysiadodd yrfa ragorach wedi lryny; a 
chan edifarhau am ei afresymoldeb a'i gam- 
gyniadau, efe a ddaeth yn frenin o'r fath 
oreu ag a fu erioed. Efea fu farw yn 560. 
Y mae crybwylliad am dano mewn dau o'r 
Triad. Mewn un o honynt gelwir ef yn un 
o ““ Dri Rhuddfaog,” neu ryfelwyr gwaedlyd, 
Ynys Prydain. Ŷ ddau ereill oeddynt Rhun 
ab Beli ac Arthur. Mewn darlleniad arall 
o'r un Triad y mae Llew Llaw Gyffes yn lle 
Arthur. Mewn Triad arall gelwir Morgan 
Mwynfawr o Forganwg, Elystan Glodrudd, 
a Gwaithfoed, brenin Geredigion, dri 
“* Hualogion Teyrnedd ” Ynys Prydain. Yr 
oedd Car neu Gadair Morgan Mwynfawr yn 
ffurfio un o dri ““ Brenindlysau ” Ynys Pry- 
dain. Ei rhinwedd arbenig oedd, y caffai y 
sawl a eisteddai ynddi ei hunan yn lle bynag 
ydymunaifod. (Myv. 4rc&., ìi. 5, 13, 64; 
Jones's Bardic Museum, 48.) . 

MORGAN TALAI, bardd a flodeuai rh 
1640 a_1580. 

MORGAN, neu Jel 
Lladinaidd, a aned yn Nghymru tua chanol 
y bedwaredd ganrif. Gelwir ef yn fynach; 
a dywedir gan rai iddo fod yn aelod o fynach- 
log enwog Bangor Iscoed, sir Fflint. Gan 
iddo syrthio i gyfeiliornad wrth erlyn ei as- 
tudiaeth, efe yn nghyda Oaleslus, gwr o'r 
Iwerddon, a aeth i Rufain, ac a ddechreuodd 
daenu ei athrawiaeth yn y ddinas hono 
oddeutu y flwyddyn 400. _ Daliai yr erthygl- 
au canlynol:—l. Bod Adda wedi ei greu yn 
greadur marwol; ac y buasai efe farw, pe 

eb bechu. 2. Nad oedd pechod Adda o un 
anfantais s ond iddo ei hun yn nnig. 3. Bod 
y yn c 8o dyn 1 deyrnas nef- 
; ac wedi ei) seilio ar o wch addew- 
idion a'r efengyl. 4. Bod rhai d 


ius, yn ol eì enw 


ynion cyn 
d Orist UY ddibechod. 5. Bod baban- 
yr un cyflwr cwymp. 
6. Mai nid trosedd FA dda ydyw'r achos y 
farwolaeth holl ddynolryw; ac nad yw'r 
odiad cyffredinol yn deilliaw drwy rin- 
YH GR ddu 
, w holl orchymynion Duw, 
w chadw ei han mewn c wr Har ddiniweid- 
aith. 8. Eri gy ogion 
eu bedyddio, a byw yn rhinweddol, ras TN 
ent fyned i'r bywyd heb ymadael â'u holl 
olud. 9. Nad yw gras a orth Duw yn 
cael eu rhoddi Puag ab gyflawni pob rhìn- 
wedd moesol; ond rhyddid yr ewyllys a. 
gwybodaeth o ddyledswydd yn ddigon ir 
l hwnw. 10. Bod gras Duw yn cael 
ei tebol i haeddiant dyn. 11. 
Nad ellir galw neb yn blanti Dduw, oddi- 
yn berffaith ddibechod. 12. 
ai drwy ryddid ei ewyllys, ac nid drwy gy- 








MOR 


—— — O'U Y Y O A O 0 dwn an un 





-— 


ar brofedigaethau. e mawr o 
hono er mwyn ei dduwioldeb a'i ddysgeid- 
iaeth, a manyldeb ei fuchedd. Gan hyny 


efe a enillodd luaws mawr o ganlynwyr; a 
chan fod ei athrawiaeth yn ymledu gymaint, 
bu raid iddo adael Rhufain, yr hyn a wnaeth 
mn 409, ac R aeth b aelly, a at Ol aŷ 
rif ddysgybl a'i urwr gydag ef. - 
yno acthant ì Affrica, lle y cawsant fwy o 
ryddid. Ymsymudodd Morgan, (gan adael 
Oelestius yn parth wedi hyny i Bales- 
tina, lle derbyniwyd ef yn groesawus gan 
John, b Jerusalem ; & thrwy ei ddylan- 
wad ef rhyddhawyd Morgan mewn dau gy- 
nghorfa er gwaethaf gwrthwynebiad Jerome. 
Cymerodd hyn le 'n 415. Yny flwyddyn 
ganlynol cynullodd Awstin drachefn gy- 
nghorau Affrica, a. chollfarnwyd yr 
athrawiae u. Troswyd safle yr ymrysonfa 
weithian i Rufain, ar gais Pelagius; a Zo- 
simus, yr hwn oedd newydd gael ei ddyr- 
chafu i'r esgobaeth, a gyoeddodd ddiniweid- 
rwydd y c athrawiaethau. Yn mis 
Mawrth, 418, gyrwyd Te rch allan o 
Gaercystenyn, yn alltudio Pelagius a Celes- 
tius o Rufain, gan f alltudiaeth bar- 
haus, a forffetiad meddianau, ar bawb a ddal- 
ient eu hathrawiaethau mewn unrhyw le. 
Yn mis Mai canlynol cynaliwyd cyngor arall 
yn Carthage, lle yr ymgynullodd dros ddau 
cant o esgobion, gyda bwriad i orphen y 
fuddugoliaeth ; ac yna y llwyddwyd gydag 
esgob Rhufain o'r diwedd, mewn c tì 
a'i glerigwyr, i osod ei sel derfynol ar dybiau 
Pelagius fel cyfeiliornad. Modd bynag, nid 
oedd tybiau Pelagius ì farw o'r clwyfau hyn ; 
eithr ymdaenasant i'r Dwyrain a'r Gorllewin ;. 
ac a. ymwreiddiasant yn ddwfn, fel yr ym- 
ddangosasant drachefn yn fynych mewn 
ahanol agweddau a ffurfiau; ond nid ym- 
ddengys i'w hawdwyr gwreiddiol wneud un 
cynyg pellach i'w lledaenu. Ymddengys na 
ddychwelodd Morgan fyth i Brydain h ond 
lledaenwyd ei o yma y gweinidogion 
hyny ag oedd t gyfunfarn ag ef; yn en- 
wedig Agrioola, mab Servianus, esgob o 
Ffrainc. Yr oedd Pelagius yn awdwr amryw 
nsoddiadau, yn mysg y rhaì y mae, “A 
tise on the Trinity;” “A Commentary 
on 8t. Paul's Epistles,” yr hwn a atodwyd 
wrth eiddo St. Jerome, ac a ystyriwyd yn 
hir fel ei eiddo ef. Yr oedd hefyd yn awdwr 
“A Book of lythyron, or S iritual Max 
ims;” amryw lythyron, yn y rhai y 
mae un yn anerchedig i wyry o'r enw De- 
metrias, ac sydd yn argraffedig yn ngwaith 
St. Jerome; amryw ddarnau amd ol; 
a threithawd, “* De libero Arbitrio.” Y Oar- 
dinal Noris a ysgrifenodd “History of 
Pelagianism.” Ceir y'n u canlynol am 
dano yn hen gofnodau C ig :—Morien, 
Morgan, tebyzol,) mab Argad y bardd, a 
odeuai oddeutu 380. Efe oedd y dysged- 
icaf o bawb yn y byd. Gwadai fedydd ac 
aberthiad corff Orist; oddiwrth yr hyn fe 
gododd casineb mawr, ymrysonau, afrhy- 
eloedd. Twyll Morien a gynwysai un o dri 


278 


—— cm. - - —— — 





cyntaf oedd twyll Yrp Luyddog o Lychlyn, 
a - 


aith agos baw 
har vain ; ddinydtr drwy y gwleiydd oddeutu 
ain i ddinystr y y eutu 
y Môr Marw. ral Jedd twyll Morien, 


yr gmerawdwr Rhufeinig, am alltudio cenedl 
y ymry oddiwrth eu meddianau, y rhai a 


roddodd efe i'r Gwyddelod a'r Lloehlynod. 
Rhoddodd gwy eth rol Morien 
achlysur i'r d “ Morienddysg.,” 


"Myv Arch., ì. 410; Hanes Crefydd gyn 
ghymru, 40, Md 

MORGAN, MORGAN, Merthyr Cynog, 
a aned yn 1814, yn Blaenyowm, plwyf 
Abergwesyn, Brycheiniog. Cafodd droad at 
Dduw ar amser adfywiad mawr dan weini- 
dogaeth yr H barch D. Williams, Troed- 
rhiwdalar, hen batriarch y pulpud Cymre 

Yr oedd y cyfnewidiad gad oarol eì droed, 


th yn amlwg ibawb. Yn fuan wedi y 
ygwyddiad hwn, daeth yn aelod o'r eglwys 
Beulah, yr hon oedd dan ofal y rhagson- 


1edig batriarch, o Droedrhiwdalar. Daeth yn 
amlwg yn mhob cylch o ddefnyddioldeb 
yn agored iddo; megys 
Sabbathol, y cyfarfodydd weddu, &l. Yny 
flwyddyn 1842, efe a neillduwyd yn fugail ar 
eglwysi Bethania ac Ebenezer, Methyr Cyn- 
og. Br yn amddifad o addysg golegol, efe 
a ddangosodd ei hun yn weinidog effeithiol i 
Grist. Cynyddodd a blodeuodd yr eglwysi o 
dan ei ofal, gan brofì drwy hyny ei fod ef 
wedi eì alw gan Dduw i waith y weinidog- 
aeth. Gorphenodd ei yrfa Chwefror 12, 
1862, ar ol cystudd byr a ddygwyd arno 
drwy oerfel. Ei ddiwedd oedd tangnefedd. 
Oladdwyd ef yn mynwent capel Ebenezer, 
pen oedd yn nghyd luaws mawr o bobl, a 
rodyr iddo yn y weinidogaeth, anerchion y 
rhai ar yr achlysur a ddygent dystiolaeth i'w 
dduwioldeb, ei frwdfrydedd, a'i ymgyflwyn- 


iad i'r gwaith a ddylynasai. “Ac efe wedi 
marw sydd yn llefaru eto.” 
MORGAN, EVAN, Caerdydd, oedd wein- 


idog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd yn Mor- 
anwg. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1809. 
afodd y fraint o ymuno ag eglwys y Trefn- 
yddion yn ieuanc, a bu yn 1 weinidogaeth 
8 tY nag ugain mlynedd. Dyoddefodd 
gystudd mawr am hir amser gydag amynedd 
a dystawrwydd ; cafodd ei analluogi i wneud 
dim yn eì swydd am yspaid y ddwy flynedd : 
olaf o hers N ei allechyd. Collodd ei lais 
agos ollol am flwyddyn neu ychwane 
cyn ei farwolaeth ; ac ar y degfed dydd o ô 
Awst, yn ei dy ei hun, yn Nghaerdydd, bu 
farw y gwas ffyddlon a duwiol hwn i Grist, 
a chladdwyd ef Yn parchus ae anrhydeddus 
wrth gapel y yddion Calfinaidd, yn 
Nghaerdydd, gyda eì berthynasau; a thra- 
ddodwyd pregeth Gymraeg ar yr achlysur, 


MOR 


279 


MOR 





gan Mr. Robert Thomas, sir Fynwy; a'r sir Fynwy; a'r 

arch. William Evans, Tonyre r oedd 
llawer iawn yn bresenol o brege gethwyr & 

gweinidogion y Trefnyddion, yn pgny uyn 
ly coli dywad. mdref a'r wl 

Fel gellir dyweyd na welwy un claddedig- 

einidog yr efengyl hrs fwy parch 

yny f hon er ys amser hirf: cyfrifid 

ef yn ddyn hynul o fadros yn tn gor- 

chwylion ei swydd, ac nydd fwy elly na'r cy 


ffredin, am 
perthynol i i'r weinidogadd, d froedi yn Pn 
d cryfion a deheuder mawr 


chen ar alluoed 
i draethu ac ysgrifenu arei fater. O ran iaith 
dda a geiriau cryfion a champus.  Ym- 
gymer d ag ysgnifenu cofiant y 'Parch Mor- 

Howells, a chafodd gymorth i fyned 
drwy y gorchwyl mewn modd teilwng nes ei 


orphen, er maint ei gystudd a'i wendid. 
ORGAN, JO ' Wy oinidog 
yddion Calfinaidd yn Mhenybont, Morgan 


wg. Ganwyd ef flwydd 1780, & 
dechreuodd gyda chrefydd yn dren i iawn, 
a daliodd ei ffordd hyd y diwodd yn anrhyd- 
edd i achos ei Dduw, a diwarth i'w enw eì 
hun. Bu yn aelod gyda'r Trefnyddion Cal- 


finaidd tua 66 o flynyddoedd, ao bre- 
ge wr gn eu plith 52 o honynt. Efe oedd 
yr Sethon yn y swydd o fewn Yr oedd 


Yn mysg'y goron o'r hail fody o ran ei 
oedd fel Cristion a dyn duwiol ; 
ac fel pregethwr, er nad oedd yn mysg y rhai 
mwyaf doniol a det” yT oedd yn mysg y 
ffyddlonaf a theil i'r gwydd o bawb yn 
eedd yn ddyn sobr yn 
mh o'r ymadrodd, yn mhell oddiwrth 
bob math o ysgafnder, cellwair, ac ofar 
giarad. Yr WY iN weddus yn ei holl 
ddygiad i'r arei Tada na byddai yn do, 
yr oedd 'bob amser ofal mawr 
am fyw bywyd ma: d yn eglur 
ì bawb ei f yn prisio eì swydd yn uchel, 
eifod yn Wir GRalus a_gwyllaiwrns ao felly 
yr ed wir ofalus a ET 
yddai dim ei ddyw u na'i ym- 
byddai dm Faaei yn Tneddu ì i ddarostwng 
y weinidogaeth.  Amcanai dd ei olfr wm 
mewn llestr glân. Gellid ymddiried yn 
John Morgan yn ei holl fyned a dyfod gy 
gwaith a'r goreuon o'i holl frodyr. gri 
b amser yn ofni rhag tynu anair ar achos 
crefydd, yn nghyflawniad holl orchwylion ei 
swydd gostyngedig, a 
ymhongar ydoedd y y EWT hwn. yr oedd bel 
yn yn ceisio ym TO ac fe 
heb neb yn ei weled. NŶ chafodd YT mwy , 
na Ìlawer ereill o'i gyfoedion ddim manteis- 
ion addysgiaeth tuag at eangu ei wybodaeth. , 
Na allai darllen Seisneg nag ysgrifenu dim | 
ymraeg Yr ydoed oedd mewn lafur 
yan Gydaed yn llanc i ddysgu dar en Cy- 
mraeg, am nad oedd ysgol Sabbathol wedi 
dechreu oddieithr mewn rhaì manau. Bu 
yn Mayddiol iawn i'r enwad fel pregethwr, 
yn gymeradwy ì lawn yn mysg y frawdol- 
1 byddai un amser heb le i fyned ar 
Y lbethau ac ni chai Thysruu cyfrydiu 
yth ei atel rhag dylyn ar el ei gy u. 


| 


o a o ee Ee LL — rc sm 


Gellid eiresu yn mhlith y ffyddlonaf yn pyn. 


Ni byddai yn dysgwyl i neb 


drafferth 
Yr oedd deall ei faint, ei bwysau, a'i 
da, fel nad oedd angen dyweyd 
yne n un amser, “ Dyro le i hwn,” ond yn 
hytrach, “ Gyfaill eistedd yn uwch i fyny.” 
Credai ef nad oedd yn werth rhoddi lle uwch 
iddo. Ni ystyrid ef un amser yn bregethwr 
mawr, ond ystyrid ef yn dra_defn ddiol. 
Medrai ddwyn allan ei f eddylian yn 
ua o hon; er nad oedd ganddo le i gadw yr 
un o onynt, ond dydd eu cerfio yn ddwfn 
yn eì gof; yn unig oedd ei gawell 
saethau. Nid sedd ei ddull o siarad yn gy- 
agos. a chynyrfiol, ond ymddyddanai yn 
aged, Ar yr un cywair o'r dechreu hyd y' 
diwedd; ac yr oedd hyny yn anfanteiaol 


iddo gadw sylw er yny u nog dd gwranda Rh 
Ni byddai un. yd Uyn hir, 
NF y 


: | mnwelig yn eì â yr holl Mad Ye 


fwy nag awr o amser. Caf, 
Bu am fwy na dwy yn an nog 


wy flynedd 
fyned y neihyn a ond ychydig i'r 


eryd un 
gydag ef, drwy ei hola'i hebrwng. 
eo 


cape perthynai ìddo, er fod hwnw yn ei 
yny, Y glefyd ydoedd y. parlys, Ja hwn a 

d wendid ar ran o'i  gprtr diffyg ar 
ei a ls d. Cafodd dirionde mawr drwy eì 


hirfaith drwy diriondeb ei anwyl 
chafodd ei gynal yn ei fethiant o 


AM a 


y Hr, a MWY yr 
o& wysi. M d lawer o n cref- 
d bersonol. Yn eì ymddifadrwydd o foddion 
cyoeddus pethau crefydd oedd ymborth par- 
hang dd ìdwl. Yr oedd yn hleaetho am eî 
todiad er ys tymor cyn eì symud; yr 

Jedd ei fywyd wedi myned agos yn faich 
iddo, er fod hyny y peth mewn natur. 
Nid oedd dim dyddanwch ond o'r pethau 
uchod. Ofnai rhag bod yn fa faich i ereill o 
ran y drafferth o'i wasanaethu, ao o ran ei 


gynaliaeth, fel yr ydoedd pethau wedi cyd- 
weithio i' w dd yn foddi on ac aeddfed i 
gwrdd a'r amgy d yneiaros. Ar 


Sabbath, y 14eg o Orphenaf, 1861, bu yr 

; | Ben frawd duwiol a ffyddlon farw yn y goleu 
a llonaid ei fynwes o dangnefedd efengyl, 
n ymddiried yn cffyddlondel 

ao anghyfnewidioldob dddo w. Fel 
Forgdn y terfynodd un o hen bregethwyr Bir 
Tganwg eì yrfa ddaearol, wedi gwasan- 

aethu achos efydd, ac wedi bod yn goron 
ac yn anrhydedd i ras yr efengyl, gan gy- 
farfod angeu ar derfyn oes heb nemawr o 
ddychryn yn ei feddianu. Oladdwyd ef yn 


barchus yn nghladdfa Salem, un o ga yr 
enwad lle y mae llawer o seintiau y 
yddion yn huno. 

MORGAN, JAMES, gweinidog yr An- 


nibynwyr yn Emsworth, oedd or o gy- 
mydogaeth Hwlffordd, sir Benfro. Ganwyd 
ef yn 1806. _ Bu farw eì fam pan oedd efe yn 
ieuano ac nid oedd, ei fanteision boreuol ond 
ych m ynag, ymddengys ei fod 
yn hoíf ì iawn o ddarllen er pan yn ieuanc, 


MOR 





oblegyd clywid ef yn dyweyd yn aml, pan 


oedd efe fachgen bychan, os gwelai efe 
lyfr yn ffonostr slop yr hoffai efe ei gael, os 
na byddai ganddo ar y pryd fodd i'w gael yn 
ei logell yr elai i mewn i geisio gen y Siopwr 
ei roddi o'r neilldu iddo ef, hyd om byddai 
ganddo ddigon o arian i dalu am dano.  Caf- 
odd ef ei ddwyn yn foreu i adnabyddiaeth 


o'r gwirionedd, ac ymunodd a'r eglwys gy- 
nullpidfaol yn y Tabernacl, Hwiffordd. r 
oedd yn arferol o bregethu yn y pentrefydd 


o gwmpas er ys peth amser cyn iddo fyned 
i'r athrofa. Ar daer gais y diaconiaid yn y 


Tabernacl, y penderfynodd efe gyflwyno eì 
hun yn bi i'r weinidogaeth cen yo 
Efe a aetb i goleg Hackney, yn 1833, a gad- 
' awodd ef yn 1835... Yn ystod y rhan fwyaf 
o'r amser hwnw, pregethai yn sefydlog ar 
amserau yn ing, yn Sussex, ac urdd- 
wyd ef yno yn Awst, 1836. Yn fuan ar ol 
hyn ymunodd Mr. Morgan mewn priodas a 
gweddu Parch. W. H Guy o Hope 
hapel, Clifton, yn yr hon y cafodd gynorth- 
wy gwirioneddol yn ei holl lafur fel gweini- 
dog Cristionogol. Wedi llafurio yn Harting 
am agos i ugain mlynedd, efe a symudodd yn 
Hydref, 1855, i Emsworth, Hantshire, lle y 
cafodd achos mewn amgylchiadau isel 
ìawn. odd ei lafur ef a'i briod lwyr ym- 
roddgar eu bendithio yn fawr, yn nodllduol 
yn mysg teuluoedd y pysgodwyr a'r morwyr ; 
ac yn 1860 helaethwyd y capel agos i Eg 
maint arall a'i faintioli dechreuol. n 
1863, cyfarfyddodd Mr. Morgan a thrallod 
mawr farwolaeth ei wraig anwylaf ag 
oedd wedi am gynifer o flynyddoedd yn 
adolygyddes y cyoeddiad bychan defnyddiol 
hwnw, “ fa byth yne Magazine." Nid ad- 
erwyd efe iawn ar ol yr ergyd 
hwnw, efe a bregethodd yn mlaen fel arforol 
hyd y Mehefin canlynol, yna y gorfodwyd ef 
i geisio gorphwysfa, ac o'r pryd hwnw ni 
phregethodd efe fawr. Amgylchiadau ereill 


gylltiedig a'i waelder iechyd a'i gwnaeth 
y detnio ei yn iawn iddo roddi fyny ei 
swydd yn Rhagfyr, 1864, a'r gweddill o'i 
fywyd a dreuliodd mewn dyodd hytrach 


nag mewn gweithio, ond efe a ddyoddefodd 
ei hirfaeth gystudd yny modd mwyaf amyn- 
. Ar foreu y o Fai, 1867, a hwyr 
y 12fed, efe a. bregethodd yn nghapel y Bed- 
yddwyr yn Emsworth, lle yr oedd efe a'i 
ulu wedi bod yn addoli am ddwy flynedd 
au haner. AF y y gwasanaeth . diweddaf 
wynai ei yn oy an- 
h lus, ond wl amgylchiada ua wahan 
iaethent gymaint, fe ystyri di 
boen mwy nag arferol yn achos o un dycbryn 
meddyliau y rhai oeddynt o'i amgylch. 
n .I wythnos aeth yn raddol waeth, 
ond ni feddyliwyd fod un perygl cyn 
Efe a dÌihoena! hyd foreu 


dydd Mrordhor, Mai 

y ercher, Mai 26ain, 1867, ac yn 
i'fywyd. Yr oedd 

fywyd. Yr.oedd 


araf a ymaith ei 
yn gwy gwerth ei 

gwybod oddiwrtho ei hun hyd o fewn ychydi 
oriau i'w farwolaeth, ac er na ddyw 

ond ychydig, yr oedd yn eglur ei fod yn 


280 


' Guya St. Thomas, yn 


MOR . 





bod ac yn llawenhau y meddwl ei 
fod ar ad-uno a'r un ag oedd efe wedi galaru 
cymaint ar ei hol. nt yn awr yn huno 
yn yr un bedd yn nghladdfa Hawant. Pre- 
gethodd y Parch. W.T. Morrison, o Gosport, 
nghapel y Bedyddwyr. Efe a adawodd 
hb a merch 1 alaru eu colled anadferadwy. 
MOBGAN, WILLIAM, drPu a aned 
yn enybont-ar- ,. Morganwg, ar 
6fed o Fehefin 1750 edy defi fyny i'r 
un. alwedigao &h a'i dad, sef hono, medd- 
yginiaeth. gariadus orthwyo eì 
ewythr frawd ei ham, y Dr. Hiniart Price, o 
Lundain, medrodd gael myned i Ysbytai 
dair blynedd y i; a aanyiyrion 
yno am yn dylyn ei on 
meddygol yn ddiwyd, yn ddyfal, ac yn 
llwyddianus. Yn y llwyddyn 1770 cyoedd- 
odd y Dr. Price yr cyntaf o'i waith 
ar Reversionary Payments... Parodd y 
gwaith hwp i lawer o'r cymdeithasau ys- 
wiriol ymgynghori a'r awdwr gyda golwg 
ar amryw o'r pynciau y traethir arnynt yn y 
llyfr; ac awgrymodd y Dr. Price i'w nai y 
buasai, hwyrach, yn fuddiol iddo droi ei sylw 
My mmaierion byn a fyna uoidioriaeth - 
or ymroddi i fyfyrio meidroniaeth a'i 
holl senu, a gwnaeth gynydd rhyfeddol a 
chyflym yn yr wybodaeth hono. Yn mis 
Chwefror, 1774, penodwyd ef, ar gymerad- 
wyaeth y Dr. ioe, yn ysgrifenydd cy- 
northwyol i'r Zguitable Society, a daeth yn 
brif ysgrifenydd i'r gymdeithas hono y" mis 
Chwefror, 1776. Yma efe a gafod gyfle 
teg i ddylyn ei athrylith, ac ymroddodd i'w 
yrion meidronawl a gwyddorol gyda'r 
alwch a'r gwresogrwydd mwyaf. Yn 
1779 cyoeddodd waith dan yr enw, TAe Doc- 
trine of Annui(ies; ac yn 1181 ymddangos-/ 
odd ei Eramination Dr. Craeford's 
Theory of Heat and Combustion. n y 
flwyddyn 1783, efe a anfonodd, trwy law ei 
ewythr, ei bapur cyntaf i'r Gymdeithas 
Freninol, ar Probability of. Survioorshipe. 
Am y papur tra rhagorol hwn dyfarnodd 
Llywydd a Chyngor y Gymdeithas Freninol 
y tlws aur o roddiad Sir Godffrey Oopley; 
ac yn fuan ar ol hyny etholwyd ef. yn aelod 
o'r Gymdeithas A.C.F. Yn mhen ychydig 
amser ar ol hyn efe a wynodd bapur 
arall i'r gymdeithas ar destun cyffelyb; & 
rhai ereill , O'r un ansawdd yn 1791, 1794, 


a 1799. Diwygiodd y pepurau hyn wedi 
hyny, a chyoeddodd hwynt yn yr ail argraff- 
ìad o'i Docírine of. Annustses, yr hwn a ym- 
ddan d 1821. Oyfroddodd hefyd i'r 


Gymdeithas Freninol bapur ar “ Allu anar- 
weiniol Gwagder.” Yr oedd Mr. Morgan 
hefyd yn awdwr y gweithiau canlynol; 4 
Review of Price's Writings of Finances, &c., 
1792. Facts addressed to the_Seriows Al- 
tention of the People of Great Britain, 1196. 
A Comparalive View gf the Public Finances, 
1803. Memoirs of the Lafeof Richard Price, 
D.D., 1815. Ysgrifenodd hefyd yn “ Ngwydd- 
oniadur y Dr. Rees” lawer o erth 


ymwinan? bywyd, biedig a 
ywyd, a'r pynciau cysy. & 
yny, y rhai yr oedd Mb mor hoff o honynt 


. MOR 





&o y. int meistr arnynt. Gwnaeth 
ymdrechion ao sgrifeniadau Mr. Morgan 
ddaioni dirfawr i'r cymdeithasau yswiriol yn 
gyffredin, ao yn bendifaddau i'r Egustable, 
y deithas yr oedd efe ei hun mewn cy- 
sylltiad a hi. Pan aeth efe yn ysgrifenydd 
iddi, yn 1774, nid oedd ei thrysorgyff ond 
£33,000 gydag oddeutu saith cant o aelodau ; 
ond cyn eì farwolaeth yr oedd ei thrysor 
. dros £9,000,000 gydag amryw filoedd o 
aelodau. Bu ef farw yn Stamfford Hill, Mid- 
dleeex, ar y 4ydd dydd o Fai, 1833, yn 83 
mlwydd oed. Yr un fath a'i ewythr, y Dr. 
Prioe, Undodiad o'r drefn henadurol ydoedd 
9 MORGAN, JOHN, gweinidog y Bedydd 
, » gweimdog ydd- 
wyr yn Blaenyffos, sir Benfro. Ganwyd ef 
mewn pentref bychan a elwir Pontybeldan, 
mhlwyf Nefern, yn yr un sir, Mawrth 24, 
1772, o deulu isel eu hamgylchiadau tymorol. 
Crydd wrth ei gelfyddyd oedd ei dad ; ao yr 
oedd John ynun o l4 o blant, y rhai oll a 
fuant feirw yn eu babandod ond pump. Yn 
ol fel yr ydym yn cael yn ei adroddiad ef ei 
hun, nid oedd wedi cael dysgu gair ar lyfr 
nes oedd 12 mlwydd oed; ac nid oedd 
wedi cael Yaner blwyddyn o ysgol o gwbl; 
a hyny wythnos yn awr a phryd arall. Pan 
gefíai fyned i'r l, dysgai yr oll a ddeuai 
o hyd iddo, a hyny hyfrydwch mawr. 
Ond gorfodwyd ef ì a 1 nnnethu yn 
lle m i'r ysgol, yr hyn, fel y dywedai 
oedd Yn ofididdo. Wrth fyned o hono i was- 


anaethu, cymerodd ei gopi ysgrifenu a'i gopi 
rhifyddu gydag ef yn ei flwch, am ei fod yn 
awyddus iawn am ddysgu rhifyddiaeth. Ond 
er eì awydd am ddysgu wrth fyned i'w was- 
anaeth, syrthiodd '“'Shaci Morgan,” fel y 

wai ei hun, ì blith ieuenctyd annuwiol, â 

th yn fuan yn bencampwr mewn digrif- 
wch a chanu maswedd ; ac ni ystyrid un gyf- 
eillach yn llawn os na byddai efe yno. - 


ferai y cyfnod hwnw o'i fywyd fyned i 
wrando, regethau i Brynberian, yr hon eg- 
wys 


y pryd hwnw dan ofal gweinidog- 
aethol y Parch. Stephen Lloyd. Êr ei fod yn 
myned yno neu i Benygroes fynychaf bob 
Sabbath, nid oedd pregethiad y gair yn cael 
un dylanwad arno, am mai ei amcan 
fyned yno oedd cael cwrdd a'i gyfeillion llaw- 
en a digrif wrth fyned adref, fel y tystiai efe 
eihun. Wedi treulio eì oes hyd nes oedd 

22 mlwydd oed, efe a ymunodd a'r Bedydd- 
wyr yn Nghilfowyr, ar y 19eg o Ebrill, 1794, 
Anogwyd ef yn fuan i weddïo yn gyoeddus, 
â cheisiwyd ddo ddechreu pregethu. Ar 


ol iddo u, byddai regethu ddau 
Sabbath yn Blaenyffos a Ôhiih 


un a'r prydnawn llall, 

1 yn Nhrefdraeth a ychnant; 
bath yn Mlaenywaun a'r Hendre. Oyn hir 
wedi iddo ddechreu pregethu bu cryn gyf- 
newidiad yn wig mmedos tymorol. Daeth 
neddwr ì i'r gymydo , 8 chymer- 
odd ef i'w wasanaeth. Tyngsdd fod frdd- 
wr yno; abu yn y swydd hono tua fly- 
nedd. Wedi byny gwnaed ef yn oruchwyl- 
iwr i edrych ar ol y fferm; a byddai yn cael 


281 


MOR 





—— 


ceffyli fyned i b ar y Sebbathau. 
Rhoddodd eglwys Oilfowyr alwad iddo ddyfod 
weinidog arni hi a'r nau perthynol 
iddi. Ac ar y 13eg o Orphenaf, 1803, cafodd 
ei gyflawn urddo yn Mleenyffos, pan oedd 
yn gangen o Gilfowyr. Yr oedd yr achos y 
pryd hwnw yn isel iawn yn Mlaenyffos; nid 
oedd ond tri neu bedwar o gwbl yn dyfod i'r 
cyfarfodydd gweddi. Ônd yn mhen amser 
torodd y wawr, a bu yntau yn ymdrechgar i 
godi capel newydd, a chasglu arian i dalu am 
o, heb fyned yn mhell i'w ceisio. Yn yr 
amser hwnw Sabeliaeth oedd barn y gweini- 
dogion yn gyffredinol; ac yr oedd yn berygl 
dywedyd ' mi Fhereon.. “ Ond, meddai 
organs ei hun, “ nis derbyniais i 
Sabeliaeth. Byddwn ilydd yn 
weyd ''Tri Pherson” yn 
cyfarfodydd misol 8 bar eto di i 
rhag cael fy ngalw i if; gwenu y ent 
ar eu gilydd, a'm galw yn “ Drinitariad 
mawr.'' Ônd byddwn yn gorfod dyoddef 


dadleu caled ag un hen aelod yn Blaenyffos.” 
Peth arall oedd yn wahanol ynddo i'r hyn & 
bregethid yn gyfodin yr amser hyny oedd, 
Helae dd Iawn Crist; a bod galwad yr 
efengyl ar bawb m ddiwahaniaeth i u 
yn ghrist. Byddai rhai yn ei alw yn Fax- 
teriad. Nid oedd son y pryd hyny am Full- 


eriaeth. Efe a ddywedai, “ Nid wyf yn - 
bod am un peth ag yr wyf wedi cyfnowyl yn 
hollol yn ei gylch ond am deyrnasiad person- 
ol Crist ar y ddaear am fil o flynyddoedd cyn 
adgyfodiad yr annuwiol. Bum yn hoff iawn 
o'r pwnc hwnw. Byddai yr hen weinidogion 
yn pregethu llawer ìawn arno. Yr yn 
awr er ys blynyddau wedi newid fy meddwl 
Yr oedd wedi rhoddi gofal y 
fyny O herwydd henaint a 
u cyn ei farwolaeth, 

le ar k Tfed o Fehefin, 
id oedd yn ddwfn 

ei gyraeddiadau. ì 


rith, “ 
ol y galluoedd natuniol, rh 
a roddes Duw iddo. 
ddechreu ì'w ddiwedd 

af weddi;” a bu 


rhyfedd hwn, yn gystal o ran corff a meddwl; 
nerth anianyddol a nerth moesol; maintioli 
corfforol a maintioli oneidol, 8 aned yn Nol- 
wen, yn agos i Dalybont, igion, - 
fyr 27, 1779... Yr oedd yn di o di wnth 
henafiaid parchus, y rhai a et nt dros 
amryw genedlaethau yr un ystad ag y gan- 


MOR 





d ef arni. Yr oedd yn dueddol yn more 
«i oes i ddyl Ne unrhyw orchwylion a di- 


ion a ddylynid yn y parthau gwledi 
hyny, Sar ar briolua ui dad ymelawodd 
a chartref er ymbarotoi gogyfer a chylch 
masnachol. Bu chwe mis yn ddigon o brawf 
iddo yn yr alwedigaeth hon ; ymawyddai am 
alwedigaethau mwy iachus, ac amrywiaeth 
amaethyddiaeth; ac efe a2 ddychwelodd tua 
thref, lle yr arosodd nes cyraeddodd ei 26 
oed, pan yr ymbriododd, ao yr ymsefydlodd 
yn amaethydd. ŶY tymor byr a dreuliodd 
efe Machynlleth, gyda golwg ar gylch 
masnachol, a fu yn drobwnc yn ei hanes fel 
crefyddwr. Ei gymdeithas oedd wedi bod 
gyda'r Eglwys dledig—ei grefydd yn 
nacaol i'r eithaf. Eithr ar y noswaith gyntaf 
o'i arosiad Machynlleth, d ddai fod 
yr enwog Barch. J. Roberts, Llanbrynmair 
ar ymweliad â'r teulu, ac yn cysgu yn yr un 
ystafell a Mr. Morgan. uliwyd rhan o'r 
nos mewn ymdd ddan am bethau crefyddol, 
yrhynad effrodd feddyliau difrifol a phry- 
derus yn ei galon, gan ei ddwyn i goled 
Annibyniaeth, er yn dra dirmygedig y pryd 
hwnw; ond wedi hyny a fwriedid mor gyn- 
orthwyol i gynydd crefyddol y gogaeth. 
Yn y flwyddyn 1807, efe a'i gydwedd ieuano, 
er gwaethaf pob rhagfarn yn erbyn yr Anni- 
bynwyr, ac er gwaethaf unrhyw elyniaeth 
mewn ystyr deuluaidd a allai achlysuru, a 
benderfynasant ymuno Â'r blaid Gristionogol 
hono dan ofal y Parch. A. Shadrach, yn 
Nhalybont. Yn fuan ar ol hyn mewn cyf- 
arfod eglwysig, galwyd Mr. Morgan yn holl- 
ol annysgwyliadwy a dirybudd ì lefaru gair 
oddiwrth ryw ddarn o'r Ysgrythyr, yrhyn a 
wnaeth mor hyawdl a nerthol, fel y rhyfedd- 
odd pawb o'r gwrandawyr, a gwe ar 
unwaith nad amaethyddiaeth oedd y gwaith 
cymwysiddo. O hyny allan caffai wahodd- 
iadau yn olynol i Trogethu yn y cylchoedd 
cyfago. Ar ol llafurio gyda'i waith amaeth- 
yddol trwy y dydd, gwelid ef yn marchogaeth 
ei geffyl MM tua rhyw dy, neu faes, 
nou gap yi bregethu. Ar ddydd yr Arglwydd 
yr oed yD wariadol yn rhwym ynn asan- 
aeth ei Feistr yn Nhowyn, Meirionydd. Dros 
amryw flynyddau efe a deithiai tua 40 mill- 
dir, ao a bregethai ar ei «reu el hun lawer 
gwai yn yr wythnos. n y flwyddyn 1812, 
ahoddwyd ef gan yr eglwys yn Machyn- 
eth i ddod yn il arni; ac yn ol cyngor 
ei gyfaill, y P. . J. Roberts, ac ereill, efe 
8 disyniodd ; ac am 22 o flynyddau efe a 
wynodd el holl egnion yn gmino at 
achos c ig yr ymrwymaasai iddo. Bu 
ei lafur trwy fendith Duw, yn dra llwydd- 
ianus. Yn lle dau gapel bychan yn y dref 
a'r dogaeth, megys oeddynt ar ei 
d Ys a adaw d un capel aui 
Machynlleth, a chwech ereill yn y - 
ydd cymydogol. Efe a ychwanegodd 


aelodau at yr eglwys, a wodd yno 400 
mewn cymundeb. "Yn ydd ei holl od 


yno ni bu ei gyflog uwchlaw £30 y flwyddyn; 
er bod yr eglwys pên ymadawodd efe wedi 


ymranu yn bedair, a phob un o honynt yn 


382 


MOR 


alluog i ddyblu y swm hono i'w gwahanol 
weinidogion. Yn 1836, efe a ymfudodd i 
Fanceinion, i ofalu am yr eglwys Gymreig 
yno; ond nid oedd bywyd dinesig yn ei daro 
ef; efe a hiraethai am y bryniau cribog, y 
cornentydd l ialaidd, a rawelon iachus, 
nghyd a teithiol trwy faesy ì 
yn ei wlad enedigol. Felly efe a wod 
a Manceinion yn 1839, a chan dderbyn gwa- 
hoddiad o Lanfyllin, (gwasanaeth N hon a 
ol,) efe a 


waith cy us. 
Lanfyllin i Groesoswallt, gan fwriadu treulio 
eddill ei oes yno. i 


gwyl ne 


yn gysurus am 
098. Ond chafodd efe s au dim o'u 
a'u caredigrwydd—bu farw cyn 

i'r danad cyntaf ddyfod. yn ddyledus iddo. 
Da y gwnaeth y cyfeillion er hyny. Yr oedd 
ac y mae y weithred dystiolaeth arbenig 
ac urddasol o'u p a'u anrhydedd iddo. 
Llawenychai galon y derbynydd Uwriadedig. 
Ond boddlon oedd efe i adael yr oll arol, gan 
weled fod “'anchwiliadwy olud Crist” yn 
dod yn eiddo annhrosglwyddadwy a thra- 
ddoliddo. Er amled a d oedd 

ei lafur cyoeddus, eto yr oedd efe yn astudiwr 
caled yr un modd. mae h eì astud- 
iaeth yn dra hysbys trwy ei amrywiol dreith- 
odau, pregethau, &c. Ysgrifenodd lawer i'r 
cyfnodolion ' di wahanol destunau, 
yn enw. y Dysge . Bu ggrifenu 
erthygl bob mis yn rheolaidd i'r yseddiad 
hwnw, dan y peniad “ Hanes yr Eglwys ;” 
a'r darnau hyn, o ran sylwedd, a gyoeddwyd 
ganddo yn y diwedd yn ddwy gyfrol dlos 
9 Plyg, dan yr unrhyw enw. ol archwil- 
iadau manol, meddwl craffus, barn annibyn- 
ol, yn nghyda dysg & bodaeth eang, yn 
Ï gwaith canmoladwy hwn. Cyfansoddodd 
efyd “'Draethawd ar Ymneillduaeth ;” 
““ Hanes Ymneillduaeth yn Nghymru;” 
“ Cyflwr Gwreiddiol Adda, a'i Gwymp, yn 
nghyd a'i nodweddiad fel Cynrychiolydd ei 
ogaeth ;” “* Esboniad ar y Dadguddiad,” 

yn nghydag amryw fân dreithodau, pregeth- 
au, &c. yr holl weithiau yna, fe pob 
th arall cynyrchedig gan ysgrifell Mr. 
organ, yn arddangosiad o feddwl cryf 8 
threiddiol—barn addfed a llwyr annibynol— 
medr a chraffder rhagorol mewn rh eg— 
laith bur a choethedig, eto nerthol a chadarn, 
os nad yn rhy lem wrth ymdrin â phleidiau 
o wahanol dybiau. Yr oedd eì nodweddiad 
pregethwrol agos yr un fath a'i nodweddiad 


MOR 


——  — 


283 


MOR 








awdurol. Yr oedd diwydrwydd a_dyfalwch 
nglyn a'i natur; ni wyddai 
iogi. Gwyddai yn dda iN fodd i brynu yr 
amser. Yr oedd yn fynych yn ei MM Hyn! 
am 3 o'r gloch yn y bore, a hyny hefyd ar ol 
dydd o lafur caled mewn pregethu. Dyn 
ydoedd o gyfansoddiad haiarnaidd—o ddeall 
grymus — o ddyfalbarhad anwrthwynebadwy 
amddiffynwr cyndyn o'r egwyddor wir- 
foddol, fel yr enillodd iddo ei hun trwy y 
Dywysogaeth y llysenw “Morgan yr Ym- 
neillduwr mawr.” Eto, ar yr un pryd, yr 
oedd yn Gristion twymngalon a charedig—yn 
gymwynaswr i'w wlad â'i genedl—yn bre- 
thwr difrifol a serchog o'r efengyl —yn 
endith i'r eglwys, ac yn addurn arbenig i'r 
cyfundeb Cynulleidfaol. Yr oedd golygiadau 
tra gostynpedig ganddo am dano e hun. 
Amlygai eì farn am ei gymeriad eì hun yn 
ngeiriau yr apostol— ““ Y penaf o bechadur- 
iaid—llai na'r lleiaf o'r holl saint.”—(TAe 
Congregational Year Book, 1859.) Mae yn 
debyg mai efe a ddaeth yn olynydd Parch. 
James Griffiths, diweddar o Dyddewi, yn 
Machynlleth; ond nid i'r eglwys hono yr 
urddwyd ef gyntaf, canys d Mr. Gnif- 
fiths—“ Bu mesur O dd mewn rhifedi 
ar eglwys eth yr holl amser 
ybam AN Y'r oedd heddwch » chydweith- 
unol yn eu plith, a rhwng y cang- 
onau yn Aberhosan a Piennel, Yr oed oedd 
o efyd, a Llanegryn, a , 
dan fy ngofal gweinidogaethol ìi yn benaf yr 
amser hwnw. Yn mhen rhai blynyddau, 
cydunodd y tri lle olaf a enwyd, ar fy ny- 
muniad, i roddi galwad i Mr. Morgan, Taly- 
. bont, (y Parch. D. Morgan, Llanfyllin, yn 
awr,) i gymeryd eu gofal, & sefydlwyd ef yn 
Towyn, a'r ddau le arall (Llanegryn a 
Llwyngwril) mewn cysylltiad.” —(Cofiant y 
Parch. J. Griffâths.) 
MORGAN 'Ê OBERT, o Landilo Talybont, 
gydweinidog a Lewis Thomas. Yr yd- 
ym yn cael ei fod. yn nghofnodion cymant y 
ddwyr mor gynar a'r flwyddyn 1654. 
Bu farw yn y flwyddyn 1711, yn 90 mlwydd 
oed.— (Hanes y Bedyddwyr, p. 319.) 
MORGAN, OWEN, oedd un a fwriwyd 
allan o Lanferin, sir Fynwy. Nodir eì enw 
yn A Ezomen et Purgamen Vaovasor$s. 
ORGAN, DAVID, Trallwm, gweinidog 
gy 'r Trefnyddion Calfinaidd. Ganwyd ef 
achwedd 27, 1798, yn mhlwyf Llanrhystyd, 
sir Aberteifi. Gosodwyd ef yn freintwas, pan 
mewn oedran cyfaddas, i'r eydd d o saer 
llongau; a thra yn dylyn y gelfyddyd hono 
yn Abergwaun, sir Benfro, pan yn ugain 
oed, dygwyd ef i olwg Sinai. Ymddengys 
ì lle*yn mis Awst, 1816; a 
8 fod am ylchiadau braidd 
yn nglyn a'i ddy i 
weled ei sefyllfa fel (a colledig, En. 
mai gwell iddo l llefaru ei hun :— 
““ Fe ddaeth profiadau bore fy nghrefydd 
folus i'm Fy y iny nn ryfedd. Ur 
& ddysgais uni yd yn ugain 
yn Pharisond gloyw, fel nad oedd gan hen 
n8 ieuano ddim bai i'w roddi yn fy erbyn 


ond fy ngalw yn Pharisead penboeth. Gall- 
aswn ddywedyd fel y gwr ieuanc yn yr efeng- 
n am yr holl orchymynion, i mi eu cadw yn 
thyrenol o'm hieuenctyd, hyn oedd 
ddigon, yn fy marn i; ac yroeddwn ben- 
derfynol i wynebu y farn yn fy nghyflawnder 
fy hun, heb ddim o eiddo Orist. Ond rhy- 
fedd raa! Yn Abergwaun, (lle yr oeddwn 
yn gweithio), yn yr oedfa ar fore Sabbath, 
mi a gefais fy nharo fel nad allwn edrych yn 
ngwyneb neb ; ao yn yr oedfa y nos yn waeth 
fyth. ma y tro cyntaf y teimlais elyn- 
iaeth wreiddiol fy nghalon. Penderfynais 
os na thawai y pregethwr, yr awn i'r mor i 
foddi hun, i gael diwedd ar boenau o 
meddwl, a chael prawf ar y byd Hragywyddo . 
Gan symud o fan yn i'r areithfa, aeth- 
um 1 gael myned i'r mor i foddi fy hun. 
Yr oedd hi yn fath o uffern ar fy meddwl, 
fel nad allwn ddyoddef nao ymostwng i drefn 
yr efengyl. Yr oeddwn yn benderfynol na 
wnawn byth; gan farnu os oedd uffern waeth 
na'r un oeddwn i yn brofì, fod yn rhaid i mi 
ei dyoddef; ond yn barnu ar yr un pryd y 
buasai Duw yn delio yn anghyfiawn iawn â 
mi, a wnaethai fy ngoreu i roddi ufudd-dod 
iddo yn mhob peth ond ceisio cyfiawnder ei 
fab, sef y cyfiawnder sydd o ffydd. Bore 
dydd Llun aethum at fy ngwaith i'r llong, 
ac i le ar fy mhen fy hun, am nad allwn ddal 
cymdeithas â'r gweithwyr ereill, gan ryfeddu 
eu gweled a'u clywed mor llawen, a minau 
yn y fath ing a gofid; a gwaeth waeth yr 
oedd arnaf, nesi mi roddi îr mhenderfyniad 
yn Y capel nos Sabbath mewn gweithrediad. 
Gadewais fy arfau yn y llong, ac aethum ar 
hyd llwybr cul oedd ar ochr yr allt, yn ar- 
wain i ben y graig wrth y mor, bender- 
fynu y mynwn wybod fath fyd oedd y byd 
tragywyddol—ai gwaeth ai gwell na'r un yr 
oeddwn ynddo. Ond syndod | ofewn ychydi 
1 ben y graig syrthiais ar y llwybr, Da fodd, 
na phwy a'm lì Ìawr ar fy wyneb, 
nis gwn; ond teimlwn allu anweledig 
yn ymaflyd ynof; a chyda hyny dyma ys- 
torm fawr ac ofnadwy Sinal ym dechreu, 
taranau y ddeddf yn rhuo, mellt yn fflamio, 


a minau yn dysgwyl cael fy ngollwng i uffern 
bob eiliad. Gwelais fy hun naf o boch- 
i ddianc am 


aduriaid, heb le yn yr holl 
waredigaeth. Pa hyd y bum fel hyn nis 
gwn; ond yn fuan lais eglur, effeith - 
lol, yn dywedyd yf, “Gwaed Iesu Grist 
ei Fab e sydd yn ein glanhau ni oddiwrth 
bob pechod. is, &0 ymddiriedais yn y 
1ed — aeth. yr ystorm yn ddystaw, a mwyn- 
eais heddwch a chysur nas gallaf ei ddar. 
lunio. Oyn hir daeth foreman [y gwaith ar 
fy ol; ymaflodd yn fy mraich, gan ofyn, “Fy 
machgen anwyl, beth 
fi i fyny, a chymerodd fì wrth fy mraich i'm 
llety. efa minau yn gyfeillion anwyl 
byth oddiar deg o'r gloch y dy 
yn Awst, 1816.” Yn mhen ychydig ddydd- 
lau wedi yr amgylchiad blaenorol, cafodd le 


yn eglwys Dduw yn Abergwaun. hir 
cododd awydd pregethu arno, ac ym! gys 
iddo d u ar y gorchwyl hwnw ar y 


MOR 


284 


MOR 





29ain o fis Mawrth, 1818... Gan nad oedd 
wedi derbyn llawer o fanteision addysg pan 
yn ieuanc, yn y mis Mehefin canlynol aeth 
am dymor at Dr. Phillips, Neuaddlwyd, i'r 
athrofa. Ymddengys i ysbryd cenadol ym- 
aflyd ynddo mewn modd nerthol oddeutu yr 
amser hwn, a theimlai awydd cryf am gael 
bod yn rhyw fath o offeryn ì ledaenu y gwir- 
ioneddau am ddybenion angeu y yn 
niffeithleoedd barbaraidd ac eilunaddolgar y 
ddaear. Bu yn llafurio am beth amser fel 
cenadwr cartrefol yn Mhenybont, sir Faes- 
yfed; a meddylir mai efe oedd y cyntaf o 

nadon heddwch yn nghenadaeth artrefol 
fnyddion Calfinaidd ar yr oror hono. Yr 
oedd ei oes yn cymeryd dyddordeb 
neillduol, ac yn llafurio yn ddyfal a ffyddlon 
da'r achos yn y Goror. Gadawodd Beny- 
nt ermynedi goleg cenadol Hackney, ac 
arosodd am ryw gymaint o amser yno, i'r 
dyben o gru a chyfaddgau ei hun i'r 
gwaith cenadol mewn gwledydd tramor; ond 
O herwydd rhyw anghydwelediad rhwng y 
Trefnyddion Calfinaidd a Chymdeithas Gen- 
adol Llundain, nì chymerod hyn le. Yn 
dra buan wedi iddo ddychwelyd i'r Dywysog- 
aeth, sef ar yr ail ddydd ar hugain o Orphen- 
af, 1822, priododd a Mary, merch y diweddar 
John Bebb, Trallwm, a dechreuodd fasnach 
y dref hono, yr hon a ddygwyd yn mlaen 


yn llwyddianus hyd o fewn pedair |: 


ddo 

blynedd i'w farwolaeth, 
fasnach i fyny. Cafodd chwech o blant, o ba 
rai nid oes ond dau yn fyw pan mae 'hanes 
yn cael ei hysgrifenu. edi rhoddi ei fas- 
nach i fyny, addawsai iddo ei hun y cawsai 
gyfleusdra ì fod yn fwy selog a ffyddlon gyda 
gorchwyl pwysig o bregethu'r efengyl. 
Darllenai a myfyriai lawer, ac felly addawai 
iddo ei hun well cyfleusdra ì fod yn ddefnydd- 
iol nag a gafodd erioed o'r blaen. Ond yn 
nechreu y gauaf, yn y flwyddyn 1862, ym- 
aflodd afiechyd y galon ynddo, a da g- 
wyd ef mewn amser byr iawn i wendid an- 
arferol. Ychydig iawn a allodd i fyth 
wedi hyny, o herwydd gwendid a di an- 
adl. Bu yn nychu am ddau ar bumtheg o 
fisoedd, nes i angeu ddyfod i'w ryddhau ar 
ddydd Llun, Mawrth 14, 1864. r bedd yn 
hynod siriol trwy y rhan fwyaf o'i afiechyd 
hirfaith, ac amlygai bob amser yr hyder a'r 
sicrwydd mwyaf od ei gyflwr dda, a bod 
“* gwreiddyn y mater” wedi eì gael ynddo. 
HE eiriau olaf oeddynt, ““ Y mae Pob peth yn 
iawn.” Claddwyd ef yn mynwent y Trallwm, 

ary, 18fed a“ dg 1864. Yr 99 d yn dd 
og, cyfeì , caredig, a boneddigaidd. 

Yr oedd tynerwch a. gwroldeb yn cydedri 

Meddyliai drosto ei hun, ac yr 

m ddigon l i ddyweyd eì feddwl yn eofn. 
r oedd hefyd yn un a allai ddal cael eì wrth- 
wynebu heb dramgwyddo. Gallai ef o 
ianghytuno. Fel Cristion, yr oedd o'r hen 
. Fel gweinidog, yr oedd wedi ei 
ddio yn helaeth â'r Ysbryd Glân. Fel y 
nodwyd, yr oedd yn llawn o ysbryd cenadol 
ei oes. Ond yn awr y mae wedi eì 
luddias gan farwolaeth i barhau, ac wedi 


ryd y rhoddodd ei 


ynddo. 


myned i mewn ì lawenydd ei Arglwydd. 

MORGANS, JE , pregethwr gyda y 
Trefnyddion Calfinaidd. Ganwyd hwn 
yn y flwyddyn 1742, mewn lle a elwir Peny- 
gareg-fawr, yn mhlwyf Llanilar, yD sir 

berteifi. Pan oedd yn 19 mlwydd oed, 
cafodd y fraint o uno a theulu yr Arglwydd 


Teen Grist, trwy roddi ei pun ae od o'r 
eglwys yn mys nyddion naidd yn 
TÌedsod, gion; a chan ei fod o ran eì 


ddeall yn oleu, ei brofiad yn ysbrydol, a'i 
gynghori a phregoihu ychydig yn mhan dwy 
gynghor 82 p u ychydig yn mhêôn dwy 
neu dair blynedd wedi ei uniad a'r cglwys. 
Bu farw yn y flwyddyn 1824, yn 82 mlwydd 
oed. Bu tua 63 mlynedd yn proffesu cref- 
ydd, a 60ain o'r cyfryw yn pregethu Orist yn 

idwad pechaduriaid. Ŷr oedd “ enkin 

organs yn cael ei ystyried yn wr iach yn 
ffydd, yn hardd a manwl o ran ei facbedd, 
yn dra llafurus yn holl ranau gwaith yr 
Arglwydd, ond yn enwedigol mewn pre- 
gethu a chadw cyfeillachau neillduol. Teith- 
iodd lawer gwaith trwy holl Gymru, a rhai 
o drefydd Lloegr hefyd, a hyny yn yr amser 
pan nad oedd teithio gydag achos Crist mewn 
un modd yn hyfryd, ond jn hytrach yn an- 
hyfryd. Yr oedd yn feddianol ar gorff cryf 
ac iachus, a meddwl gwrol a dianwadal, yr 
hyn a fu ym gymorth iddo ochelyd y gwamal- 

dd sydd wedi bod yn warth 1 ereill... Nid 

d neb o'r rhai a'i hadwaenai nad oeddynt 
yn canfod yn eglur fod addewidion dwyfol 
wedi cael eu cyflawni ynddo mewn modd 
rhyfeddol. Adnewyddwyd ei ieuenctyd fel 
yr eryr; ïe, dychwelodd at ddyddiau ei ieu- 
onctyd. odd yn ei henaint, tìrf ac 
iraìdd ydoedd, i fynegu mai uniawn yw MH 
lwydd ein Craig, ac nad oes anwiredd 
ynddo. “Canys diwedd y gwr hwnw oedd 
tangnefedd.” 

ORGAN, REES, einidog gyda y 
Trefnyddion Calfinaidd, yn irnant, plwyf 
Talyllychau, sir Gaerfyrddin. Ganwyd ef 

y flwyddyn 1764. Yr oedd ei dad, Mor- 
N Rees, Capelhir, yn amaethydd parchus 
a chyfrifol y ydogaeth ; ac yr 
efa Lhydwedd ei Fwyd yn bobl grefyddol, a 
geiliau digonol i gredu eu bod yn wir dduw- 
iol. Bu farw eì dad, pan ydoedd Rees Mor- 

tua 12 mlwydd oed. Tra y bu ei dad 

byw, arferai f ^d a blan gyd ag ef ì fodd- 
1on , yn ol y cyfleusderau a'r manteision 
& ad yr amseroedd tywyll hyny; fell 
cafodd Bos Morgan y fraint o fyned gyda ì 
dad a'i fam i'r lleodd cyfagos, y ceid cyfle 
ambell waith, i wrando rhywun neu gilydd 
yn pregethu goludoedd Orist i bech- 
aduriaid, yr hyn beth oedd y pryd hwnw yn 
n mhlith greill o nadau y 
deyrnas gyfryngol, byddai y Parch. D. 
Rowlands, Llangeitho, yn dyfod yn awr ac 
eilwaith yn achlysurol ì le yn y gymydog- 
aeth a elwid Glanyrafon-ddu-ganol ìi bre- 


gethu. Un Mre, Griffiths, oedd yn byw 
oyp yny. (Gwraig gyfrifol, gy- 
Toethog, duwiol, ac lionus iawn, oeid 


y Mrs. Griffiths hon. Dangosodd yn ei byw- 


MOR 


285 


MOR 


md —S wm ad GY I dr Y YI HN y O rm 





d lawer o garedigrwydd i achos crefydd, 
fod ei thŷ yn agored yn wastad i letya 

a diwallu lluaws o'r pererinion wrth fyned a 
dychwelyd o Langeitho. Y mae ei chared- 
ì ger bron bob 


d 
dŷ a thyddyn o'i heiddo, gwerth haner cant 
punt y flwyddyn, i'r dyben i'w ardreth flyn- 
yddol ond pum punt, i gael eu rhanu rhwng 
tlodion pum cymdeithas perthynol i'r Trefn- 
yddion Calfinaidd, pedair o ba rai ydynt yn 
nghymydogaethau Talyllychau, a'r l yn 
sir A bertei ; a'r gweddill, sef y pump punt, 
i'w rhoddi tuag at addysg i blant y c 
dlodion, yn y naill fan a'r llall yn gylch- 
ynol. Byddai Morgan Rees yn myned yno 
1 wrando pregethau, a byddai yn ofalus iawn 
ar fod ei donlu yn gylchynol yD cael y fraint 
o glywed yr efengyl. Felly yn eu plith 
byddai Rees Morgan, yn cael ei ddwyn yno 
yn llaw ei dad, pan ydoedd tua saith mlwydd 
oed. O hyny hyd nes oedd yu ddeg oed yr 
oedd yn awyddus iawn am fyned i wrando 
pregethau; a than y weinidogaeth yn yr 
oedran hwnw byddai yn aml yn penderfynu 
bod yn fachgen da, a hirae thai yn fawr am 
gael yr un peth ag y gwelai ereill yn eì 
y pryd hyny yn y pregethau; a chafodd 
yn a ddymunai ì raddau mawr. Wedi 
yn, rhwydwyd ef gan arferion ieuenctyd 
llygredig ï oes, nes yr aeth i ddylyn y cyf- 
arfodydd llygredig, y dawns a'r nosweithiau 
bencampwr 
n 


llawen, nes ìddo eì enwi 


yn y ydogaeth gyda y pethau hyn. | 
nghanol ei rwysg gydai chwantau a'i 
fygrodigaethau, yr oedd noswaith fawr 
o lawenydd wedi ei phenodi; yn lle bod yn 
cyfarfod llawen fel y bwriadai, daeth 
w ìi gyfarfod ag ef ar y ffordd. Ymwel- 
odd ag ef â chystudd blin, yr hyn a ddy- 


gwy oedd tua dwy ar bumth 
oed. Teimlodd fod soriant yr Hollalluog fe 
ar gael ei dywallt arno. Dygwyd ef o ran ei 
feddwl i ymyl anobaith; cafodd deimlad 
wr, dwfn lygr- 


ddodd 


dwys yn awr o ddrwg ei 
redigaeth ei natur, ac ysgelerder pechod 
wahanoliawni ddim a eimlodd o'r blaen. 
Dygwyd ef i swn taranau Sinai, ac i olwg y 
mwg a'r tân, nes yr oedd ei holl nerth yn 
pallu. Crynai ac ofnai rhag mai yn ddi- 
gsymwth y tarewid ef â dyrnod digofaint yn 
is na'r bedd. Fel hyn y bu dros ddyddiau, 
llawer o nosweithiau blinion a osodwyd iddo, 
a gwnaethpwyd iddo feddianu camweddau 
ei ìeuen ty . Gwellaodd yn raddol o'i gys- 
Padd oo orol, ond. uey edd ysbH yn 
a gynyddai, & eu wr a 
ddyfnhai yn au calon. Yn y cyfamser aeth 
i Lansawel, i wrando Mr afod b, o Henllan, 
yn pregethu, ac yn y wnw y tor- 
odd gwawr ymwared arno. Trodd y rhod a 
chanai wrth fyned tuag adref ;— 
“ Gras sy'n gwneud yr aflan, ífleiddiaf,dJyn yn 
lan, 
Gras safiodd, do Rees Morgan, rhag myn'd i 


uffern dan,” 
Cyr II.— RHAN VI. 


O hyn allan rhoddodd ei hun i'r Arglwydd 
ac i'w bobl yn ol ewyllyn Duw. Ymunodd 
a chynulleidfa y Trefnyddion Oalfinaidd yn 
Llansawel. Yn fuan wedi hyn, dechreuwyd 
yr achos yn Esgairnant, Talyllychau, ac yr 
oedd yntau yn mysg y rhai a ddechreuasant 
gyfaneddu y drigfa hono o fynydd Seion; ac 
yno y parhaodd yn ffyddlawn a defnyddiol, 
yn barchus ao yn anwyl, hyd ddydd ei far- 
wolaeth. Yr oedd yn ddyn siriol a serch- 
iadol, ac o dymer dyner, ac felly yn hawdd 
oi ddigaloni a'i daflu i lawr; ac o I tu arall, os 
yddai y gwynt yn deg, a'r awe ffafriol, 
codid ef i fyny uchel, a byddai yn siriol 
iawn. Wedi iddo ymuno a chrefydd, yn 
ngrym y dylanwadau nefol ar ei ysbryd 
gwelid ynddo ffyddlondeb mawr. Teithiai 
yn mhell ac yn agos i wrando pregethau, 
adaeth i fod yn gyfaill mynwesol iawn i'r 
enwog Mr. Llwyd, o Henllan. Byddai yn 
myned gydac ef i'w deithiau ar hyd a lled y 
wlad, a byddai yn dechreu yr addoliadau 
trwy weddïo. Byddai y tân nefol weithiau 
ymn disgyn pan y byddai yn gweddïo, nes y 
yddai y cynulleidfaoedd yn tori allan yn un 
floedd, gan folianu Duw, ao yn gorfoleddu 
yn eì iachawdwriaeth ef. Wrth weled y 
pethau hyn, meddyliodd llawer o'i frodyr 
crefyddol fod ynddo gymwysder at waith 
Y einidogaeth; ac yn mysg ereill, anogai 

r. Llwyd, o Henllan, ef i ymroddi at y 
gwaith pwysig. Ryw dro pan yr oeddynt 
gyda'u gilydd trwy ranau o sir Worganwg, 
wedi dyfod o honynt i Benybontarogwy, 
dywedodd Mr. Llwyd wrtho fod yn rhaid 
iddo bregethu yno. Wedi tipyn o siarad o'r 
ddau tu, ufuddhaodd i gais Mr, Llwyd, gan 
ddymuno yn ddifrifol arnoi weddïo drosto. 


, Cafodd ryw arwydd fod a fynai yr Arglwydd 


ag ef i'r gwaith y cyfarfod hwnw; a'i fod 
wedi cael gradd o nerth dwyfol a chyfar- 
dyd yr Ysbryd Glân; ao felly aeth yn 
aen yn raddol a chynyddol hefyd, nes y 
daeth galwad am dano i bregethu yn agos 
ac yn mhell. Teithiodd Ddeheu a Gogledd 
Oymru, gan bregethu efengyl Orist, a_bu 
ei weindogaeth yn y dyddiau hyny yn fen- 
dithiol iawn i laweroedd. Er nad oedd pre- 
gethau y Parch. Rees Morgan o ran cyfan- 


soddiad mor gampus a llawer, ao er nad 
oedd delw myfyriaeth arnynt mor amlwg ag 
y gwelir ar rai, eto yr oeddynt yn ysgryth- 


yrol, yn yrofadol a eheimladol mawn; a 
rhyn i'r Arglwydd i ddwyn tyst- 
iolaeth i'w lafur. Trowyd llawer i gyfiawn- 
dero bryd i bryd trwy ei weinidogaeth, & 
chafodd llawer o bererinion Seion eu yddanu 
a'u gwroli ar eu taith trwy ei ymadroddion 
blasus—Iesu Grist yn ei Berson anfeidrol, a'i 
waith gogoneddus fel Cyfryngwr yn nhrefn 
yr iachawdwriaeth, truenus gyflwr dyn wrth 
natur, gwaith gras yn y rhaì sydd yn credu, 

roswylind yr Ysbryd Glan ynddynt yn eì 
âd lanwaodau nefol a santaidd. Dyma a 
fyddai swm a sylwedd ei bregethau bob am- 
ser. Cafodd yntau gyfran o'r triniaethau a 
ddyoddefodd pregethwyr y Trefnyddion Cal- 
finaidd yn nechreuad ei weinidogaeth. Un 

M 








ce ——— —- — 


ar. dano, trwy hynawsedd, gwroldeb, a 
y etaineb gwr a gwraig y tŷ y dygwyddodd 
iddo fod yn cysgu y noswaith hono. Daeth 
dyhirod yno yn hwyr o'r nos i ymofyn am 
dano i'w anfon o'u cyffiniau hwynt, os uad 
oeddynt yn meddwl ychwaneg. Ŷr oedd eu 
hymadroddion erlidgar ac annuwiol yn ei 
gylch wrth wr a gwraig y tŷ, (ac yntau yn 
clywed, er na wyddent hyny,) ym- 
ddangos fel be buasent yn meddwl ei ddi- 
fetha; ond trwy ddaionus ofal rhagluniaeth 
diangodd a'i einioes yn ysglyfaeth ganddo. 
Yn mlynyddoedd diweddaf ei oes ni oddefai 
ei iechyd iddo fyned mhell oddicartref, 
ac felly cyfyngwyd ei lafur gweinidogaethol 
yn ei gylch cymdeithasol; ac anfynych iawn 
y gwelid ef yn eisiau yn nghynulliadau yr 
eglwys gartref. Bu ffyddlawn trwy eì oes, 
gên Ymdrechu hardd deg ymdrech y ffydd. 
i bu ei gystudd diweddaf yn faith, nao 
yn boenus iawn. Dim ond am ychydig 
wythnosau y cyfyngwyd ef i'w wely. 


ì caf. 
dechreu ymd yn ddigalon, ond caf- 
odd nerth heb fod yn hir i ysgwyd o'r 


llwch, a gwisgo gwisgoedd ei ogoniant. 
Rhoddodd Duw iddo warau ei elynion. 
Dangosai yn amlwg fod ei draed ar y Graig 
safadwy. Yn ngoleu y nefoedd ebod 
yrhen bererin y glyn. Bu farw Ebrill 6, 
1847, yn 83 mlwydd oed. Treuliodd 65 
mlynedd o'i oes yn ngwinllan ei Arglwydd, 
a 63 o'r cyfryw i bregethu efengyl Crist. 
Claddwyd ef y Mawrth canlynol yn myn- 
went y Llan Nhalyllychau; ond yn yr 
adgyfodiad cyffredinol daw i fyny i fod yn 
wastadol gyda'r Arglwydd. 

MOEGAN, THOMAS, gweinidog yr An- 
nibynwyr, yn Henllan, sir rddin. 
Ganwyd ef Ionawr fed, 1820, yn y DD: 
Uohaf, ger y Groeswen, yn wyf Eglwys 
Elian, air Forganwg. Pan yn yr athrofa yn 
Nghaerfyrddin, ysgrifenodd rai cofnodion 
gwerthfawr yn ei ddydd-lyfr.. Dywed, “ Yn 
nechreu mis Ionawr, 1744, rhoddais dro i'r 
wlad, a ph thais yn Nhrelech, Llanwinio, 
a Henllan... Yr oedd pobl y parthau hyny 
yn rhyfeddol o garedig i mi 1 tro hwn, ac yr 
wyf yn gobeithio y gallaf ddyweyd fod Duw 
wedi fy nghynorthwyo i raddau mawr i bre- 
gethu y gair, yn enwedigol yn Henllan.” 

mae tudalenau y dydd-lyfr wedi eu cymer- 
yd i fyny yn lled aml gan gyfeiriadau dydd- 
erol at y Trefnyddion Calfinaidd, y rhaì nad 
oeddynt y pryd hwnw ond n d ym- 
ddangos. Gan mai trwy weinidogaeth Howell 


y 
ohwelyd at Arglwydd, nid yw yn un 
ehyfoddod ei fod 


i'r rhan fwyaf o duwyr yr oes hono; 
a phan yn nodi allan eu diffygion, fel cyfeill- 
îon y mae yn eyd hyny. Efead 


mewn o bobl Hen- 
llan, ì'r gymanfa fawr a gynelid yn Nghaer- 


yn 
oeddwn yn ymddyddan a Mr. D. Williams, 
Caerdydd, daeth I mes 


286 


fyrddin, y rhai a ddywedasant wrthyf eu 


MOR 


_ — _— — 


bod wedi dyfod i'r dref i ofyn cymeradwy- 
aeth ï gweinidogion imi ymsefydlu eu 
plith hwy. Yn y edd a gynelid ar ol 
ciniâw dywedodd Mr. George Palmer, fod 
pobl HenÌlan yn dymuno rhoddi galwad i mi 
ymsefydlu yn eu plith, os buasai y gweini- 
dogion yn cymeradwyo hyny. Ar hh 
dywedodd Mr. Evan Davies fod Mr. John 
Davies wedi cael galwad oddiwrth bobl 
Castellnedd, ac os y symudai ef yno o Lan- 
nant, (sef Penygraig ger Uaerfyrddin,) ei fod 
ef yn meddwl y buasai yn well i mi dderb 
galwad oddiwrth bobl Glannant. O'r diwedd, 
cytunwyd fy mod i fyned i lawr i Henllan 
unwaith bob pythefnos, a'm bod i bregethu 
yn Glannant mor fynych ag y buasai gal- 
wad am ddeuddeg mis o leiaf, er i mi gael 
mwy o amser i weled i ba le y trefnai rhag- 
luniaeth i mi ed.” Yn mis Mehefin, 
1746, cydsyniodd a galwad eglwys Henllan, 
a neillduwyd ef i gyflawn waith y weini- 
dogaeth. Cofnoda ei urddiad fel y canlyn: 
“ Mehefin 25, pregethais ger bron y gweìni- 
dogion yn Henllan y pr wn hwn, oddi- 
Ioan xx. ôl, p y cefais orth 
lawer. Mehefin 26. (dydd Iau) Heddyw y 
cefais fy neillduo i waith y weinidogaeth yn 
addoldy Henllan. Y mae addunedau Duw 
arnaf yn awr i fod yn ffyddlon a diwyd yn 
yr ymddiriedaeth a roddwyd i'm gofal. Duw 
a'm cynorthwyo i gyflawni fy swydd er ei 
ogoniant ef a lles yr eglwys. Dechreuwyd 
gwaith y dydd gan Mr. Geo Palmer. 
ddodwyd y bregeth gan Mr. David Wil- 
liams, Caerdydd, oddiar Heb. v. _ a phre- 
ge ro . Gweddï yr urdd 
Weddi gan Mr, Phillip Pugh. "Traddodwyd 
y siars ì mi gan fy athraw, Mr. Evan Davies, 
oddiwrth Rhuf. xi. 13, a diweddwyd 
weddi gan Mr. William Maurioe, o Dref- 
garn.” Ar y cyntaf o Awst, 1746, symudodd 
o Gaerfyrddin i dŷ Mr. Lewis Phillips, ger 
Henllan, lle y bu yn lletya am ddwy flyn- 
edd, a bu ddwy flynedd drachefn yn nhŷ 
David John, o'r Lan. Ar y 18fed o Fai, 
1760, ymunodd mewn priodas ag un o ferch- 
ed archedig Daniel Phillips, o Bwllheli, 
o'r Ton y cafodd ddau o blant. Wedi priodi 
bu byw mewn lle o'r enw Gwauntre- 
u, ger Henllan, hyd Hydref 26ain, 
1762, pryd y symudodd i Lacharn, lle y par- 
haodd i gyfaneddu hyd Ebrill l4eg, 1760, 
n yr ymadawodd o Henllan ac y symudodd 
ì Loegr. Ymddengys iddo fod yn dra llafurus 
a llwyddianus am y pedair blynedd ar ddeg 
bu yn gweinidogaethau yn Henllan. Byddai 
fynych bob boreu Sabbath yn Henllan, ac 
yn y prydnawn ar gylch yn Llandeilo, St. 
Clears, a Lacharn. Cawn yn ei ddydd-lyfr 
enwau saifh a deugain a dderbyniwyd 
nddoi gymundeb eglwysig yn Henllan o 
Bs Gorphenaf, 1746, hyd ddiwedd y flwydd- 


yn 1761. Nid oes cofnodion ar gael am 


| y ychwanegiadau at yr eglwys, o 1751 
y 


d eì ymadawiad i Loegr, ymddengys fod 
y dail hyny wedi ou oolli o'r d ddyf 
6ed o Awst, 1748.. Er fod eglwys 


ar y 


enllan 


MOR 





—  — ——— _ —— 


yn un o'r eglwysi lluosocaf a chyfoethocaf | gwasgedig. Cafodd er ei ddirfawr siomedig- 


m y Dywysogaeth y pryd hyny, yr oedd ei 
chyfraniadau at gynaliaeth y gweinidog yn 
gywilyddus o isel, o £20 i £82 y flwyddyn 
oedd y cwbl a dderbyniai Mr. Mo , âc yr 
oedd yn agos haner y symiau bychain h 
yn dyfod iddo o'r funds yn Llundain. Ye- 

ifenodd yn ei ddydd-lyfr am Rhagfyr, 
764; “* Gan nad wy yn eael igon oddiwrth 
y weinidogaeth i gynal fy nheulu, ac yr wyf 
ar ol ymgynghon ag amryw ì 


gyfeillion 
Lloegr a Chymru wedi penderfynu cadw 


ychydig o fasnach, ac yr ydwyf wedi cael 
dlonrwydd i'm meddwl ei bod mor gyf- 
reithlon i weinidog fod yn fasnachwr pan y 
byddo ei amgylchiadau yn gelw am hyny ag 
ydyw iddo ddal fferm.' mddengys oddi- 
wrth ryw grybwyllion a welir yn eì ddydd- 
lyfr, i'r fasnach, gan nad beth ydoedd, droi 
ìraddau yn aflwyddianus iddo, ac am hyny 

nderfynodd symud er anwyled oedd pobl 

enllan ganddo, i le y eawsai gynaliaeth 
oddiwrth y weinidogaeth yn unig. Yn niw- 
edd y flwyddyn 1759, ysgrifena, ““Gan fy 
mod yn gweled nas gallaf fyw a chynal fy 
nheulu, yr wyf wedi cael fy ngorfodi yn 
erbyn fy nhuedd i feddwl yn ddifrifol am 
symud o Henllan; ac gymaint a'm bod 
wedi derbyn galwad oddiwrth yr eglwys yn 
Delph, Saddleworth, Yorkshire, lle mae 
golwg obeithiol i mi fod yn ddefnyddiol, a 
chael cynaliaeth gysurus, yr wyf wedi pen- 
derfynu yn ol gweddïo ac ystyried llaweri 
dderbyn ei galwad; ac jT wyf yn gobeithio 
mai SAFN Duw yw hyny. Mae yn wir, 
fod pobl Henllan awr wedi cynyg codi fy 
nghyflog i £40 y flwyddyn, pe aroswn yn eu 
plith ; ond gan fy mod wedi cael fy mher- 
gwadio yn fy meddwl fod yr alwad o Delph 
yn alwad oddiwrth Dduw, mewn atebiad i'm 
gyeddiau, yr wyf yn rhwym o ufuddhau i'r 

ef. Yr yn gobeithio na ddarfu ìi mi 
wneuthur dim yn fyrbwyll yn yr achos hwn. 
O Dduw, par i'th bresenoldeb ed gyda 
mi i'm cynorthwyo,i'm cyfarwyddo, ac i'm 
bendithio yn ngwaith y weinidogaeth, i'm 
harwain i a'm heiddo yn ein holl ffyrdd. 
Caniata hyn er mwyn Orist, Amen.” Ary 
13eg o Ebrill, 1560, ysgrifena, “ Heddyw 
bum yn ceisio traddodi fy mhregeth ymad- 
awol yn Henllan, oddiwrth Dat. iv. 11; ond 
yr oedd yr amgylchiad mn effeithio gormod 
ar fy nheimladau i mi allu dyweyd nemawr 
ar bwnc fy nhestun, a chyda lawer o ddagrau 
y dywedais yr hyn a ddywedais. Y pryd- 
nawn yn nhŷ James Palmer, yn mhlwyf 
Llangan, bum yn dywedyd ychydig oddiar 
Esaia,lv. l. Ebrill 14eg, 1760. cychwyn- 
eis i a'm teulu o Lacharn tua Delph, yn 
Yorkshire. O Dduw, gwneler dy ewyllys 
di; caniata dy fendith a'th bresenoldeb i 
mi.” Felly ymadawodd y gweinidog ta- 
lentog hwn a gwlad ei enedigaeth, ac ni 
ddychwelodd i ymsefydlu ynddi byth mwy- 
ach. ri Thomas Morgan wellhau ychydig 
ar eì amgylchiadau wrth symud i Delph, 
cyfarfyddodd yno a gofidiau ereill llawn mor 
anhawdd i'w dyoddef ag amgylchiadau 


287 


ue ——————— 7 wun ———_—— K OO Au IC CC CC CY II CI II EC HT Y YD EY CY YR I 0 I HC HY HC IC TD I I I I Y YH Eu NE TO IH I I ET EI I I EI YR Y I I Ad I HI I Y I I EI EN — Kt. 


MOR 


a — ———— 





aeth, fod yr eglwys mewn cyflwr truenus 
iawn, rhai o'r aelodau yn Antinomiaid, ao 
ereill yn Arminiaid penboeth, os nad yn 
Ariaid, a'r rhan fwyaf o honynt yn anf 
& bryntion eu hymarweddiad. Penderfynodd 
yn fuan ymadael a'r lle annymunol hwnw ; 
a chan gynted ag y gwnaeth ei fwriad yn 
hysbys derbyniodd alwadau o Gymru 
a Lloegr, megys Pwllheli, Penvbontarogwy, 
Devizes, Lidiste, Warley, ger Halifax, a 
Morley, ger Leeds. Symudodd i Morley yn 
mis Hydref, 1763. Yr oedd yr eglwys hono 
drachefn mewn gelyllfa dra annymunol o 
herwydd a ì barn am athrawiaethau 
yr efengyl, rhaì yn agiaid, ac ereill yn 
uchel Galfiniaid. Ar sefydliad Mr. Morgan 
yno, ymneillduodd y blaid uchel Galfinaidd, 
a chyfododd achos newydd y dref. Cyn 
pen blwyddyn wedi symud i Morley, sef 
Medi 18fed, 1764, bu farw ei anwyl wraig ar 
ol cystudd o fwy na dwy flynedd o barhad. 
Yn mhen pedair blynodd wedi colli ì 
ei ieuenctyd, cawn ef yn dychwelyd ì 
Henllan, 1 edrych am ail ìg. Cofnoda ei 
ail briodas fel y canlyn: “Medi 14eg, 1768, 
priod d fi heddyw yn eglwys Llanboidy, a 
rs. Phillips, gweddw y Parchedig Mr 
Phillips, o Benpontbren, hwn a fu yn 
gydweinidog a mi yn Henllan amryw flyn- 
yddau. O Dduw, bendithia ni yn y ber- 
thynas newydd hon, a gwna ni yn gysur y 
naill i'r llall.” Treuliodd efe eì flynyddau 
diweddaf yn hynod o barchus yn Morley. 
Cofnoda ryw dri neu bedwar o ychwaneg- 
iadau at yr eglwys bob blwyddyn, a chaf 
fraint e gadw y gynulleidfa rhag myned 
einiaid, fel yr aeth llawer o'r hen gynull- 
eidfaoedd tua diwedd y rif. ddiweddaf. 
Yn Ï flwyddyn 1795, cafodd ei daro a'r par- 
lys, fel y gorfu iddo roddi y weinidogaeth i 
fyny; ac ar yr 2il ddydd o Orphenaf, 1599, 
bu yn ddedwydd, am agos i 80 mlwydd 
oed. Yr oedd ef yn ddyn o ddysgeidiaeth 
helaeth. Dywedai un a'i hadwaenai yn dda 
ei fod yn ddyn hardd nodedig eì ymddangos- 
iad, fod ei lais yn hynod soniarus, a €Ìl 
bregethau yn eglur a tharawiadoliawn. Y 
mae yn ei amlwg ei fod yn ddyn craffus 
a meddylgar. Yr oedd yn rhagori mewn 
doniau a hyawdledd, yn ymadroddwr ffraeth 
anerthol yn y ddwy iaith. Yr oedd wedi 
enill lle dwfn ìawn yn serchiadau y bobl fel 
na fedrent ymddyd n am dano am hir am- 
ser ar ol eì ymadawiad heb dywallt dagrau 
o herwydd eu colled. Ysgrifenodd amryw 
erthyglau i'r Gentleman's Magazine ar wa- 
hanol faterion, yn benaf ar athronyddiaeth 
naturiol. Y maent i'w gweled yn gyfrolau 
am y blynyddoedd canlynol o'r cylchgrawn 
hwnw, o 1749 i 1760. Ysgrifenodd hefyd 
ddau lyfryn yn erbyn golygiadau Sosinaidd 
Dr. Priestley, a phregeth mewn urddiad yn 
Leeds. Yr oedd Mr. Morgan yn Henadur- 
iaethwr o ran ei farn am drefn eglwys.  Ys- 
grifenodd draothawd i amddiffyn y drefn 
ono, yn n eb cyhuddiadau a ddygid yn 
ei herbyn eì bod yn tueddu i ŵosiniaeth ac 


MOR 





— — ——— 


Ariaeth. Ymddengys oddiwrth y traethawd 
ei fod ddyn o feddyliau diwylliedig, o 
ddrych eddyliau cryfion a choethedig, ac yn 
m gosod allan ei olygiadau yn drefnus 
ec mewn iaith dlos a hyrwydd. Nis gwyddom 
am ddim arall o'i eiddo a ymddangosodd 


"MORGAN 

ORGAN, THOMAS, oedd weinidog yr 
Annibynwyr yn Aliffe-street, Goodman's 
Field, Llundain... Mab ydoedd i Mr. T. 
Morgan, Henllan, sir Gaerfyrddin. Ganwyd 
ef yn y gymydogaeth hono yn y flwyddyn 
1752. Cafodd ei ddwyn i fyny i'r weini- 
dogaeth. Derbyniodd ei addysg athrofaol 
in athrofa Hoxton, dan ofal y Doctoriaid 


Bu am ychydig 
1Te, 





rhoddodd ei weinidogaeth i fyny a dewiswyd 

aniel Williams, 
Yn 
gan brif 


yn briod. 

T MORGAN ,. SYR CHAR LES, derwnig 

redegar, sir - wy wefror 
4ydd, 1760. Ni bu boneddwn yn Nghymru 
erioed yn fwy haelionus na'r barwnig clod- 
wiw hwn, a threuliai ganoedd o bunau yn 
y flwyddyn i gefnogi amaethyddiaeth; ac yr 
oedd yn noddwr mor fawr i feirdd a llenydd- 
iaeth Gymreig fel yr oedd wedi cael ei gyf- 
enwi yn “* Ifor Hae ” yr oes bresenol. “Yr 
oeGd yn un o wladgarwyr enwocaf B- 
ogaeth. Pan oedd yn un o'r gw oddedi - 
10m yn mhriodas Miss Hall, efe a gymerwyd 
yn glaf yn yr s»nfluenza; ond er nad oedd 
€i anhwyldeb yn peri dim gofid i neb ar y 
cyntaf, efea waethygodd yn fuan, ac yn 
mhen ychydig ddyddiau aeth ei gyflwr yn 
anobeithiol; ac ar y 5ed dydd o Dachwedd, 
1847, oddeutu dau o'r gloch y prydnawn, 
bu farw yn dawel a diboen yn mhresenoldeb 
ei ferch, z Foneddiges ey, &'i feibion, 
oddieithr Syr C. M. R. Morgan, ei fab henaf, 
ag oedd yn absenol trwy afiechyd. Yr oedd 
Syr Charles Morgan ar y pryd yn agos 
gorphen ei 86 mlwydd oed, gan adael ar ei 
ol chwech o blant, sef tri mab a thair mefch. 
1i feibion ydynt y presenol Syr Charles Mor- 
gan Robinson Morgan, yr hwn oedd aelod 
geuneddol dros dref A berhondu ar y pryd; y 
Parch. Augustus Morgan, offeiriad yn eglwys 
Loegr ; Mr. Octavius Morgan, un o'r aelodau 
seneddol dros sir Fynwy; a bu iddo un mab 
arall, sef Mr. George Morgan, yr hwn a fu 
farw ychydig amser o flaen ei dad. Ei ferch- 
ed oeddynt Mariah Margaret, yr hon a briod- 
odd a'r Milwriad Millman; ac Angelina 
Cecilia, yr hon a briododd Mr. Hugh Owen, 
mab henaf Syr John Owen, o Orielton, sir 
Benfro; a Charlotte, yr hon a briododd ag 
Arglwydd Rodney, yr hon oedd wedi eì 
gadael yn weddw ar y pryd. 

MOEGAN, JOHN, gweinidog y Trefn- 
yddion Calfinaidd yn sir Benfro. Ganwyd 


288 


MOR 





ef yn Nhrefdraeth, sir Benfro, yn yflwyddyn 
1817. Efe a ymunodd a chrefyd d pen 

ieuano gyda'r Trefnyddion cC idd. Yr 
oedd fel dyn yn neillduol o hynaws a char- 


; yr oedd ddo galon fawr a chynes ; 
Ôl Criclon” yr So3d yn ddi oedd a direg - 
rith ; ac fel pre thwr, T oedi sylweddol, 
defnyddiol, a. chyme wy r oedd ei sel 
&'i fywiogrwydd gyda phethau crefyddol y 
fath, fel y teimlid colled a hiraeth mawr ar el 
ol pan y terfynodd ei ddyddiau, yr hyn agy- 
merodd le Mai 28in, 1868, pen yn 4l 
mlwydd oed, ar ol byr gystudd, jn nghanol 
ei dd ddiau, eì lafur, eì ddefnyddioldeb, a'i 
obeithion. Yr oedd wedi ei benodi ì gael ei 
neillduo yn nghymdeithasfa mis Awst can- 
lynol, ìi weini yr ordinhadau; ond aeth ef 
cyn hyny o dan neillduad arall, sef o'i dŷ 
i'w fedd, ac o'r byd i'r nef. Dyma un prawf 
ychwanegol wedi ei gael, mai nid fel 
meddylia dyn y meddylia Duw. Yr oed 
ef a'r brawd Enpch Lewis, Abergwaun yn 
“ gu ac yn anwyl” iawn o'u gilydd yn eu 
bywyd, ac “ yn eu marwolaeth nis an- 
wyd hwynt” oddieithr dros enyd fechan. 
Ar ddydd claddedigaeth Mr. John Morgan, 
yr oedd tyrfa luosog wedi ymgasglu, nes 
oedd yn debycach i gladdedigaeth un o fawr- 
ion y byd na dyn o amgylchiadau canol radd. 
Cyn cych o'r tŷ darllenodd a gweddïodd 
y Parch. 'Mhomas Lamb, Abergwaun; ye 
awd gyda y corff i gapel y Trefnyddion, lle y 
gweddïodd y Parch. S. Lewis, Hall, ac y ye 
gethodd y Parch. B. Sadrach, Trefdraeth,'a 
therfynwyd trwy weddi, gan y Parch. G. 
Williams, Tyddewi. Yna cychwynwyd tua 
mynwent y llan, lle y rhoddwyd ei gorff i 
orwedd hyd y dydd mawr. "Gyn ymadael 
oddiwrth y bedd, rhoddodd y Parch. Llew- 
elyn Thômas, ficer y lle y penill canlynol 


“ Mi gysgaf hun yn dawel 
Dros enyd yn y gravel, &c." 

MORGAN, THOMAS, cenadwr Wesley- 
aidd yn yr India Orllewinol. Ganwyd ef yn 
Neheudir Cymru. Yn moreu ei oes caf 
ei ddychwelyd at Dduw; ac er ei godd- 
iad ofnus ac yn tueddu i enciliaeth, cymell- 
wyd ef gan gariad Crist i fyned i'r weinidog- 
aeth gyoeddus, yn yr hon y llafuriodd gy 
dyfalwch diflin bum mlynedd ar hugain, 
saith. mlynedd yn Ll a deunaw yn 
mhlith yr Affricaniaid caethion yn Ynysoedd 
yr India Orllewinol. Yr oedd ef yn ddyn 
o'r cywirdeb manylaf ac o ymdd giad un- 
iawn, yn dirion a serchog fel cy a0 
arolygwr; ac fel Cadeirydd y Taleithau Tra- 

e 


mor ; yn hynod am 
ei gyfrifon cyllidol, ao 


yn 
am eu galluogrwydd i helaethu te u 
dl 


defnyddioldeb a chynyddu nifer 
rhan hono o'r maes cenadol. Bu farw yn 
sydyn iawn ar ei daith i gynadledd; ond yr 
oedd ei waith wedi ei orphen; yr oedd ei 
enaid yn addfed i ogoniant; a bydd eì goff- 


MOR 


adwriaeth yn hir yn werthfawr i'w gyfeillion 
yn Lloegr, ac i'r miloedd o negroaid a ddy- 
chwelwyd at Dduw, neu a adeiladwyd yn y 
ffydd trwy ei weinidogaeth, yn yr Ilndia 
Orllewinol. 

MOBGAN, JENKIN, gweinidog gyda'r 
Annibynwyr yn Cefnarthan, Bethel, a Phen- 
tretygwyn. wyd ef yn mhlwyf Llan- 
ddewi Aberarth, yn sir Aberteifi, Chweíror 
24, 1762. Yr oedd ei rieni anwyd ef, ac 
am ddeuddeg mlynedd wedi ei enedigaeth, 
yn aelodau yn yr Eglwys Sefydledig; ond 
wedi hyny ymunasant a'r eglwys Bresbyter- 
aidd yn y gymydogaeth, lle buont yn aelodau 
ffyddlon hyd eu marwolaeth. u Jenkin 

organ pan yn blentyn, am hyd yn yr 
ysgol; ond md ymddengys iddo gael nemawr 
o fanteision addysg; eto trwy ddiwydrwydd 
daeth ì n wy th o'r Seisneg, a hyny 
mor bell ag i ddeall yn rhwydd esboniadau, 

iriaduron, a llyfrau da ereill, yn yr iaith 
onc . Rhoddwyd ef i ddysgu y gelfyddyd 
o wau, yr hon a ddylynodd am rai blynydd- 
oedd, ac enillai ei fywiolaeth trwy weithio a'i 
ddwylaw am ysbaid fawr o amser. Yn 
ngweinyddiad rhagluniaeth symudodd Mr. 
Morgan pan yn ddyn ieuanc o Geredigion i 
gymydogaeth Ffaldybrenin, sir Gaerfyrddin ; 
a phan ydoedd rhwng 29 a 24 oed, priododd 
ag un Eliasbeth Jonathan, rhieni yr hon â 
berthynent i'r eglwys Gynulleidfaol yn Es- 
gairdawe. Yn ol y dystiolaeth a adawodd 
efe ar ei ol mewn ysgrifen, ymddengys ei fod 
yn meddwl rhywbeth am grefydd er yn blent- 
yn, o leiaf, er yn draieuanc. Dywedai ei 
fod pan yn ddeuddeg mlwydd oed, mewn 
gofid a thrallod mawr yn herwydd ei bech- 
odau; a pharhaodd felly trwy flynyddoedd 
ei ìeuenctyd ar amserau, ac ar brydiau ereill 
byddai yn hollol ddideimlad. Weithiau elai 
allan oddiwrth ei waith i'r coed, ì dywallt ei 
enaid mewn gweddi, ac i ymdrechu gyda 
Duw; ond wedi hyny efe a anghofiai eì en- 
aid, ac esgeulusaì orseddfainc y gras am 
ddiwrnodau. Wedi iddo briodi daeth i fwy 
o deimlad am ei gyflwr. Dangoswyd llwybr 
goleu o'i flaen, ac 
'dd tuag ato, nes 


tua thri mis wedi ìddo briodi, derbyniwyd ef 
a'i wraig yn aelodau o'r eglwys Annibynol 
yn Esgairdawe, lle y buont yn aelodau am 
oddeutu ugain mlynedd. Yr oedd yr eglwys 
5 pryd hwnw dan ofal gweinidogaethol y 
. Phillip Morris... Yn mhen blwyddyn 
a haner wedi ei dderbyn yn aelod, neillduwyd 
eyn henuriad llywodraethol, yr hon swydd 
d y pryd hwnw yn bodoli yn eglwysi 
Annibynol yn dra inol. flawnodd 
swydd hon er boddlonrwydd i'r eglwys, 
Tyd oni symudodd o'r gymydogaeth. n 
mhen oddeutu deng mlynedd, dechreuodd 
bregethu yn gynorthwyol i'r Parch. David 
organ, yr hwn oedd yn gweinidogaethu y 
pryd wnw;yn Esgairdawe;, ac yn ol fel 
ywedai ef eì hun, nid oedd yn meddwl wrth 
ddechreu pregethu, fyned mewn un modd 


289 


_— — ———— —  _  —— — — V 


MOR 





allan o gylch yr eglwys rthynai iddi; 
ond yn fuan cafodd alwad i Dy'n ys dwn a 
Chilcenin yn fisol, yn nghyd a Rhydybont 
! Gwernogie ; a bu yn pregethu yn y lleoedd 
crybwylledig hyd oni symudodd 1 Eentrety- 
gwyn, wedi cael o hono alwad i ymgymeryd 
a gwaith cyflawn y weinidogaeth yno. Neill- 
duwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth yn 
Mhentretygwyn Ebrill 16, 1807, pryd 
oedd y gweinidogion canlynol yn wyddfodol 
ar yr achlysur :—Parchedigion David Mor- 
gan, Esgairdawe; Jonathan Jones, Rhydy- 
nt; Peter Jenkins, Brychgoed ; D. Davies, 
Sardis; David Williaws, Llanwrtyd; Daniel. 
Evans, Rhaiadrgwy; Daniel Jones, Crugy- 
bar; a David Powell, Casbach.. Yma a 
Mr. Morgan yn llafurio hyd ddydd ei farw- 
olaeth. 'da. golwg ar ei daith grefyddol, 
ni ddiangodd rhag cael ei guro yn nhrigfa y 
dreigiau; a bu ei fynwes weithiau yn dra 
therfysglyd yn herwydd y tonau a ymluch- 
lent o'i mewn. Clywsom ef dywedyd a 
dagrau ar ei ruddiau, am ei drallod o herwydd 
meddyliau atheistaidd, y rhai fel picellau 
tanllyd a saethid i'w galon. Ymosododd y 
gelyn arno â'r arfau hyn yn fuan wedi iddo 
ymuno â'r eglwys, ao achosasant iddo ofidiau 
a gwasgfeuon mawrion. Yn y cyfyngder 
mawr cyfodai o'i wely i weddïo am i'r Ar- 
glwydd ei waredu rhagddynt, a'i gadw allan 
o fagl y brofedigaeth fawr hon. Yn yr adog 
hono aeth ì wrando y Parch. David Morris, 
i Henllan, a bu y bregeth o fendith neillduol 
iddo. Rhwng y bregeth hono a darllen 
gwaith Gurnal, galluogwyd ef i wrthsefyll 
rhuthr y gelyn, a chafodd lonydd rhag llaw 
gan atheistiaeth. Cafodd flinder mawr oddi- 
wrth brofedigaeth arall, sef ofni ei fod wedi 
fforffedu pob ffafr oddiwrth yr Arglwydd, am 
ei fod wedi pechu yn erbyn goleuni cydwy- 
bod. Ond Ìadgu diodd yr Arglwydd ei hun 
Dduw'r gras a'r maddeuant iddo trwy y 
Cyfryngwr ; a chafodd daflu ei faich i lawr, 
ac anadlu yn ymyl croes ein Harglwydd Iesu 
Grist. Rhodiodd yn ol deddfau glân y nef- 
oedd, gan harddu athrawiaeth Duw ei Achub- 


wr trwy ei oes. Gyda golwg ar ei weinidog- 
aeth, rhoddodd yr Arglwydd ddion a'i 
foddlonrwydd arni, a bendithiwyd hi i gan- 
oedd. Nid oedd ei bregethau yn ardderchog 
o ran eu cyfansoddiad; ond yr oeddynt yn 
neillduol am eu tuedd santaidd, ao i gynesu 
meddyliau y rhaì a'i gwrandawent mewn 
car A duw a'i weith. Llafuriodd yn 
yn n ei yd eì 

fedd. Yr oedd yn un o deimladau drylliog 
iawn, fel y gwelid ei wedd yn cyfnewid pan 
ddywedai neu pan wrandawai am gariad 
Duw at ddyn colledig. Yr oedd yn fawr 
dros athrawiaethau gra8—difyrwch ei enaid 
oeddynt. Nid oedd mewn un modd yn An- 
tinomiad. Yr oedd yn lletygar tu hwnt i'r 
cyffredin—yr oedd canoedd a_dystient hyn; 
pm mhob ystyr yr oedd yn Grisli ion trwyadl. 
n y blynyddoedd diweddaf o'i oes yr oedd 
yn agored i anhwylderau, a gwelid ar- 
wyddion amlwg o eiliad yn ei babell; 
eto galluogid ef i gyflawni ei weinidogaeth, 


—_ —_ _ — _—_—_  ——— _ — —_— — — Ï 


ac ni fethodd ond un Sabbath cyn ei farwol- 
aeth. Cymerwyd ef gan ei afiechyd diwedd- 
af bore dydd Gwener, a chyfododd enynfa yn 
ei wddf a'i ben; a dydd Mercher canlynol, 
Tachwedd 13, 1833, rhoddodd yr anadliad 
ulaf, ao mewn mynydyn cyrhaeddodd wlad 
yr hedd, lle'r oedd. y delyn a'r gân yn ei 
aros; ac ymae yn awr yn mysg y gwared- 
igion sydd wedi eu selio ar Fynydd Seion. 

dawodd ar ei ol weddw, a merch yn weddw, 
yr hon a fuasai yn wraig i'r diweddar Jonath- 
an Davies, ac a briododd wedi hyny ag un 
Prydderch. Mab iddi hi, ac wyr Jenkin 
Morgan, yw y Parch. Jenkin Morgan Pry- 
dderch, gweinidog llafurus y Wern a Phen- 
ycae, igion. 

MORGAN, JOHN, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Llanymddyfri. Ganwyd ef yn Tal- 
yryn, gerllaw y dref hono, yn y flwyddyn 
1794. Yr oedd ei rieni yn bobl grefyddol, 
a chafodd yntau ei enill at grefydd pan yn 
bumtheg mlwydd oed. Derbyn ef yn 
aelod eglwys yn Bwlchyrhiw, gan y diweddar 
Barch. D. Saunders, wedi hyny o Ferthyr, 
yn y flwyddyn 1806. Efe a'i berth u 
yn benaf a fu yn foddion ì sefydlu achos yn 
Nghwm Sarnddu, yn y flwyddyn 1808. Cawn 
ef a'r Parch. Daniel j ones, Tongwynlas wedi 
hyny, yn dechreu pregethu gyda derbyniad 
mawr. Ar ol hyn bu am ddwy flynedd yn 
mwynhau manteision addysg athrofaol yn 
Nghaerodor. Ac yn mis Mai, 1810, neilldu- 

'd efi awn waith y weinidogaeth yn 
Nhastellag dd Emlyn a'r Drefach; lle y 
bu yn hynod boblogaidd a llwyddianus am 
dair blynedd, pryd y symudodd i Narberth. 
Yn mhen ychydig fisoedd wedi ymsefydlu yn 
Nghastellnewydd, daeth yn derbyniol 
o ran ei ddawn, ac yr oedd ganddo fantais 
i hyny, gan iddo gael cryn lawer o ddysgeid- 
iaeth yn ei ieuenctyd. Sefydlwyd ef yn fu- 
gail ar yr eglwys yn Narberth Ebrill 21, 
1817. Ŵu yno am ir blynedd, a derbyn- 
iodd yn ystod yr amser hwnw 76 o aelod- 
au. Ymadawodd yn ngwanwyn 1822. O 
hyny hyd yr Hydref yH un flwyddyn, bu yr 
eglwys mewn sefyllfa drallodus ac isel, hyd 
oni ddaeth y Parch. Benjamin Thomas i gy- 
meryd ei gofal. Cymerodd John Morgan 
yn awr ofal yr eglwys yn Ngharegsawdde, 

r Llangadog, am rai blynyddau. Gyda 
llawer iawn o ddigalondid o herwydd methu 
llwyddo, rhoddodd ei wasanaeth i fyny. Tua'r 
flwyddyn 1828, efe a briododd ferch henaf 
Mr. Williams, Ddysgwylfa, r Abergorlech, 
yr hon ar y pryd yd weddw, ac yn 
yn Pantglas, Llanfynydd. Cymerodd ofal 
yr eglwys fechan yn y lle hwnw, yn nghyd 
a chapel arall o'r enw Smyrna, yr hwn y bu 
efe yn llafurio i'w adeiladu. Yn mhen rhai 
blynyddau dychwelodd. iw hen yrtref, Tal 

n. e oe einidog cyntaf yr eglwys 
yn Llanymddyfri nes ei hanalluogwyd ef 
gan y parlys. Yr oedd amryw bethau yn 
gwneud Mr. Morgan yn ddyn. Yr ydoedd 
o gyneddfau naturiol cryfíon—o ddoniau tra 
enìllgar a phoblogaidd ; ddyn hawddgar 
a hardd eì wedd; yn m ar y ddwy iaith; 





MOR 








a'i enw yn uchel a pharchus trwy y wlad. 
Yr oedd yn un o ymn eì dymor. _ Bu ei 
ymadawiad yn golled i'r eglwys. Oddeutu 
wyth mlynedd cyn ei farwolaeth cafodd d 
gên y parlys, yr hyn a'i cwbl analluogod 1 

regethu ; eithr bu yn alluog i ddylyn modd- 
ion gras hyd 1 tair wythnos olaf o'i oes. Bu 
farw Tachwedd 12, 1864, yn 76 mlwydd oed. 
Claddwyd ef yn meddrod ei wraig wrth gapel 
Ebeneser, Llanymddyfri; pryd y gweinydd- 
odd y brawd John Williams, Smyrna, ar yr 


achlysur. 

MORGAN , JOHN, YSW., meddyg, Llun- 
dain, a anwyd yn mis Mawrth, 1780, mewn 
pentref bychan a elwir Talsarn, ar lan Ayfon, 
yn sir Aberteifi. Efe oedd yr henaf o chwech 
o blant. Ac er nad oedd ei dad ond saer 
coed cyffredin, eto ymdrechodd yn ganmol- 
adwy iawn i roddi dysgeidiaeth dda i'w holl 
feibion, fel yr aeth dau o honynt yn feddyg- 
on, a'r llall yn offeiriad. Bu John, gwrth- 
ddrych y nodiadau hyn, yn d yr alwed- 
igaeth feddygol gyda'r diweddar Edwards, o 
Abermeurig; lle hefyd yr ymunodd efe ag 
eglwys Dduw, yr hon oedd y pryd hwnw dan 
ofal y diweddar enwog a'r Parchedig Thomas 
Gray, yr hwn y mae ei glod yn yr holl eg- 
lwysi, a'i goffadwriaeth yn fendigedig. Wedi 
iddo orphen ei amser fel breintwas meddygol, 
a myned trwy yr ysbytai yn Llundain, yn ol 
y drefn i feddygon ieuainc, efe a ymsefydlodd 
yn Nghastellnewydd Emlyn, fel cynorthwy- 
wr i feddyg enwog y lle hwnw, o'r enw Mor- 

ns, ac wyr o du eì fam i'r diweddar Row- 
ands, Llangeitho. Yno priododd â Miss 
Morgans, chwaer ei feistr. Yn fuan arol 

riodi, symudodd ef a'i wraigi Dyddewi, sir 


enfro. Efea ddaeth yn fuan ìi barch ac 
en wo ydd mawr trwy yr holl gymydog- 
aet 


onô; ac nid yn aml y bu meddy 
Nghymru yn uwch eì gymeriad, nac yn al- 
aethach ei ymarferiad. Yr oedd efe yn dei- 
lwng o hyn oll, nid yn unig am ei fedrus- 
rwydd meddygol, ond hefyd o herwydd ei 
ymddy iad Oristionogol, ad ; & bonedd- 
1gaidd tuag at bob dyn, a phob graddau o 
ddynion. Yn y bythod gwaelaf, yn gystal 
ag yn palasau, reu, mid oedd neb mor 
gymeradwy ag ef fel m . Cly e 
yn dywedyd y byddai yn erb n tua thri 
chant o blant i'r byd bob blwyddyn gyda'u 
gilydd, tra bu yn aros yn sir Benfro, yr hyn 
d nifer fawr mewn gwlad felly. Afraid 
yw i nì ddywedyd fod ei amgylchiadau ys 
gwellau gyda chymaint o ymarferiad. Yr 
oedd ef a'i briod yn aelodau gyda'r Trefn- 
jidion Calfinaidd yn Nhyddewi; a byddai 
awer o hen bregethwyr teithiol y Corff yn 
adgofio gyda llawenydd, fod eu ty yn agored 
i'w derbyn, ac i'w llefyn yn gysurus pan yn 
&ros yddewi, r amser yr ymsef- 
ydlodd yno, dygodd ei frawd ieuangach nag 
ef, ì fyny yn yr alwedigaeth feddygol ; yr 
hwn wedi hyny a ymsefydlodd yn Llundain, 
ac a ddaeth i ymarferiad mawr, ac i feddian- 
au lawer. Y gwr hwn wrth ystyriod fod ei 
frawd a'i addysgydd yn tynu yn mlaen mewn 
ood, ac yn llafaslo yn gelod dydd a nos, â 





MOR 


291 


MOR 





hyny ar hyd gwlad eang a noeth, a geisiodd 
ganddo ddyfod ato ef i'r brif ddinas, i gymer- 
yd rAam o'i alwedigaeth ar y dechreu, a'r 
cwbl yn mhen ychydig. Taflodd y cynyg 
hwn ef i gryn betrusder a chyfyng-gyngor. 
Ni fynai ei gyfeillion lluosog yn Nyfed iddo 
l a hwy, ac nis gwyddai yntau beth 
l'w wneud. d bynag, o'r diwedd pen- 
derfynodd ufuddhau ì gais eì frawd; a thua 
diwedd y flwyddyn 1822, symudodd ef a'i 
deulu—gwraig a chwech o blant, i Lundain, 
ar ol bod yn Nhyddewi am ddeunaw mly- 
nedd. Yr oedd ei ymadawiad yn achos o 
alar trwm i holl drigolion Dyfed. Dywedai 
wb am dano, eu bod wedi colli cyfaill di- 
wyll, a Christion teimladwy. Bu ei frawd 
cystal a'i air—rhoddodd yr alwedigaeth i 
fyny iddo ar ryw amodau, ac ymneillduodd 
i gymydogaeth arall. Ond gwaelodd ei iech- 
yd yn raddol, a bu farw tua phum mlynedd 
o flaen ei frawd. Tue blwyddyn a haner cyn 
ei farwolaeth, rhoddodd yntau hefyd ei alw- 
odigae th i fyny i'w fab henaf, ac ymneilldu- 
odd ychydig allan o'r dref; yn un peth er 
mwyn iechyd ei briod, a chan feddwl ymarfer 
chydig a'i alwedigaeth yn y gymydogaeth 
blogaidd lle y p iai. Ond cafodd ei 
symud yn fuan ì wlad lle nad oes neb o'r 
preswylwyr yn dywedyd “' Claf ydwyf.” Nid 
oedd neb parotach nag efi orthwyo yn 
holl achosion crefydd, a gyneu cymwynasau 
i'r saint... Dyn gwylaidd oedd efe yn mhob 
man, esgud i wrando, ond diog i lefaru. Yr 
oedd yn hawdd gwybod fod ei galon gyda 
Duw. Yr oedd llwyddiant yr achos yn 
llawenydd iddo ef, a'i aflwyddiant yn drist- 
wch iddo. Nid oedd dim yn gasach ganddo 
na dynion beilchion, cynenus, tra-arglwydd- 
aidd, a dynion oc 8 yn eglwys Dduw. 
Gwr syml a diddichell oedd efe, ac Â dynion 
felly yr ymhoffai gyfeillachu. Hoffai yn 
fawr ymddyddan am yr hen amserau da a 
welodd ar grefydd, ac am yr hen bregethwyr 
enwog a thanllyd oedd efe wedi bod gn eu 
gwrando yn ngwlad ei enedigaeth. Ond er 
ei holl rìaethau fel dyn, meddyg, a 
Christion, rhaid dywedyd am dano fel am 
bawb ereill, “ Efe a. fu farw,” ar haner nos, 
Mehefin 25, 1839, a chladdwyd ef Gorphenaf 
2, mewn claddfa newydd ychydig allan o 
Lundain.—( Y Drysorfa am 1839.) 
MORGAN, NKIN, gweinidog cyntaf 
yr Annibynwyr yn sir Fon. Efe hefyd oedd 
sylfaenydd yr eglwys a ymgyfert dd I addoli 
uw yn fhosymeirch, mddengys mai 
brodor ydoedd o gymydogaeth Caerffili, sir 
Forganwg; ac idda gael eì dderbyn yn aelod 
eglwys yn Watford, yn yr un gymydogaeth. 
Cawn iddo fyned i'r ysgol i Landdowror, a 
chael ei anfon gan y Parch. Griffith Jones i 
galw ysgol gylchynol rad ngwahanol 
gymydogaethau y Gogledd. Dywedir ei fod 
yn y flwyddyn 1741, yn cadw ysgol rad yn 
agos i'r Bala, ac yn cynghori ar hyd y 
cymydogaethau yn gyffrous a llwyddianus 
iawn. arfer oedd myned i dai yn yr ar- 
daloedd cylchynol ar y nosweithiau. Un o 
feibion y daran oedd efe, megys y rhan amlaf 


o'r grogethwyr cyntaf; a chafodd lawer o 
brofion fod yr Arglwydd yn dwyn tystiolaeth 
i'w weinidogaeth er dychwelyd llawer o bech- 
aduriaid at Dduw. Meddai lawer o gymwys- 
der mewn ysbryd a medrusrwydd i'r gwaith 
o bregethu; a bu o fawr ddefnydd yn ei dy- 
mor yn y au hyny o'r wlad y llafuriai 
ynddynt. Rhoddai yr hybarch a'r anfarwol 
John Evans, o'r Bala, hanes un oedfa o'i 
eiddo yn yr ardal hono:—*“' Un o'r oedfaon 
mwyaf hynod a glywais am dani erioed oedd 
hono. Yr oedd noswaith ganu a dawnsio, 
fel y byddai yn fynych yn y wlad y pryd 
yny,) gan ieuenctyd y gymydogaeth, yn 
ysgubor Ty'nybont, ger ala, yn cael ei 
chynal bob nos Sadwrn. Yroedd yr ysgubor 
dan yr un toa'r ty. Cafodd hen wr perthynol 
i'r Annibynwyr, yn ddwys ar ei feddwl roddi 
cais am genad i Jenkin Morgan ddyfod i'r 
ty yn ymyl yr ysgubor i bregethu ar un o'r 
nosweithiau, ac ar yr un pryd ag y byddai 
y bobl ieuainc yn yr ysgubor wrth eu dawns. 
Cafwyd cenad yn rhywfodd, ac aeth Morgan 
a'r hen Annibynwr gydag efatyty. Daeth- 
ant yno erbyn bod bl ieuainc wedi dyfod 
yn nghyd. Aeth Jenkin i'r ty, a Duw Gor- 
uchaf gydag ef, ac a ddechreuodd ar ei waith. 
Aethant hwythau a'r telynwr, a satan, at eu 
gorchwyl hwythau ì'r ysgubor. Gan fod y 
War ysgubor mor agos i'w gilydd, yr oedd 
is y naill blaid yn cyraedd y llall. De- 
chreuodd y bobl ieuainc ar eu dawns gy 
awydd ac egni mawr, gan feddwl boddi y sain 
a orchfygu y gwaith oedd yn myned 
yn nynyty. Ond llaw yr Arglwydd 
fu arnynt mewn ffordd ddirgelaidd, fel na 
chawsant na hwyl na thymer ar eu dawns, 
er eu holl ymdrech, Yr oedd Morgan erbyn 
hyn wedi dechreu ar ei waith er ys enyd, ac 
yn cael ei gynorthwyo ynddo. Un o'r dawns- 
Wyr 8 giliodd oddiwrth ei gymdeithion at 
d y ty i ymwrando, a glynodd y gair 
ynddo, fel y bu raid iddo dynu yn mlaen i'r 
ty. Yn yman un arall a'i canlynodd, a'r 
trydydd, a'r pedwerydd, a'r pumed, nes y 
daethant o'r diwedd oll i'r ty, a'r hen delyn- 
wr gyda hwy ; a gorfu arnynt ymlonyddu ìi 
wrando. Tra yr oeddynt yn gwrando, syrth- 
lodd y fath ysbryd grymus o argyoeddiad 
arnynt oll, nes llefasant allan fel y tair mil 
gynt yn Jerusalem, (Act. ìi. 37,) os nad yn 
yr un geiriau, eto mewn geiriau ag oedd yn 
arwyddo yr un dychryn a gofid yn achos eu 
heneidiau. edi yr oedfa aethant allan dan 
wylo ar hyd y gyrdd a'r caeau tua'u cartrefì.” 
Dywedai Mr. Evans, “ Myfi a adwaenwn 
bump o'r bobl hyn a gawsant eu galw felly 
yn yr oedfa hono, y rhai a barhaodd UN syml 
a sylweddol yn eu proífes grefyddol hyd eu 
marwolaeth.” Gwelodd yr Arglwydd yn 
dda ddefnyddio Jenkin Morgan i roddi cy- 
chwyniad ì ddiwygiad nerthol, effeithiau pa 
un a welwyd dros amser maith, ac ar wrth- 
ddrychau lawer. Pan oedd y Parch. Lewis 
Rees, Llanbrynmair, yn Mhwllheli a Chapel 
Helyg, yn pregethu, efe a ddywedodd wrth 
cyfeillion yno fod dyn o'r enw Jenkin 
organ yn cadw ysgol yn y Bala; ei fod 


MOR 392 MOR 


— 


yn bregethwr doniol a bywiog iawn, ac y 
gwnai Tes mawr pe caent ef i'r - Dy: 
wedai mai cadw ysgol rad dan y Parch. G. 
Eelwys Berydlodig, “Ond yo gallent gael 

lwys ig. nd pe ent gae 
rh) wr cyfrifol yn yr ardal yn caru crefydd, 
heb gymoryd arno yr enw Ymneillduwr, fe 
allai y llwyddai hwnw gyda'r person ìi gael 
derbyniad i'r ysgol i'r Eglwys. Dydd Llun 
canlynol aeth un Francis Evans, Oae'rty- 
ddyn, ar ei farch i'r Bala, a llwyddodd yn ei 
amcan i gael ganddo ddyfod gydag ef adref 
ar hyd y nos. Nos dranoeth aeth ef i'r 
Glasfryn Mawr, ac aeth William Bichard, 
yr hwn oedd Eglwyswr, at offeiriad y plwyf, 
1 ofyn cenad i Jenkin Morgan w ysgol yn 
yr Eglwys; yr hyn a wrthod dy offeiriad 
yn ben erfynol.. Dywedodd W. Richard 
wrtho, “Os oes genych chwi awdurdod ar 

Eglwys, y mae genyf finau awdurdod ar 
Fyn egin, a gallaf ei rhoddi ì gadw ysgol ;” 
ac felly bu. Daeth lluoedd o blant ac ereill 
i'r ysgol. Bu yntau yn ddiwyd iawn gyda'i 
orchwyl yn dysgu iddynt ddarllen, yn eu 
hegwyddori, ac yn gweddïo gyda hwy fore 
a Tyr. Trefnwyd cyfarfodydd iddo bre- 
gethu, a byddai llawer yn dyfod i'w wrando, 
acnni bu ei lafur yn gwbl ofer ychwaith. Un 
tro daeth dyn i'r oedfa a cheryg Ri ei logell 

da bwriad i luchio y pregethwr â hwy ; 
eithr Duw a anelodd ei air at ei galon, fel y 
gorfu arno daflu ymaith y ceryg o un i un, 
el yr oedd ei enaid yn plygu i awdurdod y 
gwirionedd. Dangosodd y gwr hwn arwydd- 
lon amlwg o dduwioldeb mewn canlyniad; 
a throdd allan bregethwr bendithiol i 
lawer o'i gydwladwyr. Ei enw oedd Richard 
Davies. Dechreuodd rhyw rai yn fuan godi 
rhagfarn yn meddyliau y bobl yn erbyn yr 
ysgol, a lledaenent chwedlau celwyddog am 
dani, nid yn unig trwy ddywedyd fod yr ys- 
golfeistr yn dysgu cyfeiliornadau a defodau 
nad oeddynt rydd, ond hefyd ei fod ef a Wil- 
liam Ri yn bwriadu gwerthu y plant 
yn gaethweision ; a bod llongau yn dyfod i 
un o'r aberoedd yn fuan i'w cymeryd ymaith 
i wledydd dyeithr, fel na chai eu rhieni eu 

eled mwyach. Haerai ereill eu bod am 


denu pobl o'u plaid er codi gwrthryfel 

wlad. Breilla lldywedent mai Mk u 
oeddynt i fyw mewn aflendid athrythy wch, 
a llawer ychwaneg o anwireddau disail. 
Lleihaodd yr ysgoleigion i raddau mewn 
canlyniad. Nid oes un peth yn rhy ffol gan 
ddynion i'w gredu pan dan lywodraeth rhag- 
farn Yn erbyn y gwirionedd. Ond cefnog- 
wyd Mr, Morgan roddi galwad iddo i 
bregethu. Cadwent eu cyfarfodydd mor ddir- 
golaidd eg oedd bosibl, rhag ofn yr erlidwyr, 
ysgol yn Glasfryn, llwyr ym- 

roddodd i waith y weinidogaeth yn mhlith 
yr Annibynwyr; ac efe ydoedd y gweinidog 
sefydlog cyntaf yn eu plith yn sir Fôn. Yr 
d agor ty ì dderbyn pregethwr iddo y 
pryd hwnw yn amgylchiad difrifol iawn, ac 
yn fynych yn dwyn anghysur a cholled fawr 
l'r neba wnai hyny. Parai hyn gryn an- 
hawsder i gael caniatad i gadw cyfarfod cref- 








yddol yn eu tai. Pan yragorid drws i dder- 
yn gwr i bregethu, rhaid fyddai cadw hyny 
yn ddirgelaidd i fesur mawr, a gwahodd y 
cymydogion hyny a dybid yn hoffo'r efengyl 
i'r oedfa. _ Felly Y gwneid yn lchiad 
Jenkin Morgan. Yr oedd yr efengyl bellach 
yn dechreu gwneuthur ei hol ar amryw ber- 
sonau Mwy ei lafur ef. Yn mhen amser efe 
a briododd ag un o ferched y Tyddyn Mawr, 
ger Capel Helyg, yH hon oedd [wedi ei galw 
weinidogaeth Howel Harris. Ryw amser 
wedi hyn ymadawodd a'r ardal, ac ymsef- 
ydlodd yn sir Fôn, a bu yn foddion i sefydlu 
eglwys yno, yr hon a adwaenir yn awr wrth 
yr enw eglwys Rhosymeirch. Yr oedd hyny 
tua'r flwyddyn 1744. Y mae yn bresenol ar 
fal yn hen ddyddlyfrau yr anfarwol Barch. 
'homas Morgan, Henllan, sir Gaerfyrddin, 
gofnodiad o'r gwahanol urddiadau y bu efe 
ynddynt, ac yn mysg ereill efe a gofnoda 
urddiad y Parch. Jenkin Morgan, Rhosy- 
meirch, yr hyn a erodd le yn Watford, 
lle yr oedd efe wedi cael ei dderbyn yn aelod 
eglwys. Cymerodd hyn le flwyddyn 
1746, pan bregethodd y Parch. Yewis Roes, 
ar yr achlysur; ac y traddododd y Parch. 
Edmund Jones, Pontypool, yr anerchiad i'r 
einidog. Efe a noda yn mhellach, i Jenkin 
organ fod yn weini og. yn Rhosymeirch 


am nag ugain mlyn 
MO GAN , BENJAMIN , Oedd weinid 
yddwyr. Yr yn enedigol o arda 
Rhydwilym, lle hefyd y derbyniw) d ef 
aelod crefyddol yn mis Ebnil, 1750. Yr 
oedd gan y gweinido olwg fawr arno fel un 
gobeithiol i'r weinidogaeth. Felly efe afu 
yn dyner a charedig iawn o hono, ei anog 
1 weddïo yn gyoeddus yn yr oodfaon. De- 
chreuodd bregethu yn y flwyddyn 1761. 
Trwy gydsyniad yr e 8 aeth i'r li 
Gaerodor, au Mr. Eyans, 1762. Ŵu yno 
ac yn pregethu oddiamgylch, heb ymsefydlu 
hyd y flwyddyn 1765, pan aeth ar brawf ì 
ngstanley, yn sir Gaerloyw. Derbyniodd 
tuag ugain o aelodau y flwyddyn gyntaf y 
bu yno. Rhoddasant aÌwad iddo i ymsefydlu 
yn eu plith ; ao urddwyd ef yno yn mis Mai, 
1767. Ond nid hir y parhaodd pethau yn 
gysurus ; gan hyny ymadawodd yn T0 a 
u yn Nghernyw regethu ychydi 
blwyddyn. Symudo d oldiyno. i Gambling, 
lle'r oedd cangen o eglwys yr enwog Bun- 
an, gynt, pan oedd yn byw yn Bedford. 
lid cysurus iawn y bu efe yno yn hir. O'r 
diwedd barnodd yn oreu ì ymadael; ac felly 
y gwnaeth yn 1776. n 1771, d 
cael ei fod mewn llea elwir Asbford,” Kent. 
id oes hanes ar gael pa bryd ned ef, 
na pha bryd y bu farw. yn el an hanes 
mai yn Bridgewater y terfynodd ei yrfa.— 
(Hanes y Bedyddwyr, tudal. 177.) 
MORGAN, ENOCH, oedd weinidog 
Beiyddwyr yn Mhensylfania, America. yr 
oed wd i'r Parch. Abel Morgan, yr 
hwn hefyd a aeth i America. Ganwyd ef yn 
yr Alltgoch, plwyf Llanwenog, sir Aberteifi, 
yn y flwyddyn 1676. Oafodd ei urddo yn 
weinidog yn y flwyddyn 1730, yn Mhensvl- 





MOR 


fania, lle bu yn llafurio yn ffyddlon am ddeng 
mlynedd. rphenodd ei yrfa yn 1740, yn 
64 mlwydd oed, 

MORGAN, JOHN, gweinidog npedydd- 
wyr yn Nghilfowyr, sir Benfro. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1686; a derbyniwyd cf yn 
aelod yn Cilcam, lle y pregethid cyn adeiladu 
Cilfowyr; felly efo a fu yn aelod o gylch 59 
o flynyddau. Bu farw yn y flwyddyn 1760. 
Yr oedd yn preswylio yn Aheteifi, Ni 
byddai efe un amser yn zweinyddu yr ordin- 
hadau, ond yn unig prezethu; a byddai ar 
brydiau yn myned oddiamgylch i ymweled 
a'r eglwysi. Nid oedd ei ddoniau gweinidog- 
aethol yn helaeth. Pan ar ei daith ddiweddaf 
yn 1760, cymerwyd ef yn glaf yn Blaenafon, 
sir Fynwy, ac yno y bu farw, a chladdwyd 
ef yn Llanwenarth. 

URGAN, ROBERT, oedd weinidog y 


Bedyddwyr yn Abertawe. Brodor ydoedd o 
sir Gae rddin. Ganwyd ef yn y 
1621. 


wyddyn 
mddengys ei hanes ym y cymanfn- 
oedd yn 1653-4, yn llyfr y Fenni. Yr oedd 
ef yn genad yn mhob un o honynt dros eg- 
lwys Gaerfynidin. Yr oedd y pryd hyny yn 
wr ieuano, ac y mae yn debyg yn 
weinidog ar y pryd. Tebygol ei fod yn byw 
yn y «ref, neu yn apos iddi. Ond yn amser 

erledigaeth yr oedd m byw yn agos i 

ntypool; a dywedir oi fod yn prezethu yn 
ei dy ci hun, a lleoedd ereill. Jife a barhaodd 
ìi dystiolacthu y gwirionedd trwy holl 
erledigaeth, ac yn hir wedi hyny. Yr oedd 
yn y gymanfa fawr yn Llundain yn y flwydd- 
yn 1689, yn genad o eplwys Abertawe. Mae 
ei ddyoddofiadau, ac o bosibl ei garcharau, 
wedì eu claddu gan mwynf mewn angof; 
ond y maent oll wedi eu cofnodi yn llyir 
Duw, a chânt eu dadguddio MD y dydd 
hwnw.” Y mae enw Robert Morgan yn 
llyfr exlwys Abertawe yn 1710. Tebygol 
iddo farw yn y flwyddyn 1711, yn 90mlwydd 
oed. Claddwyd ef yn mynwent Llandilo- 
fach, gerllaw y lle w oedd yn preswylio yn 
gir Gaerfyrddin. Yr oedd wei: myned yn 
rhy wan i allu pregotluu am lawer o flynydd- 
au cyn iddo farw. Yr oedd yn aros gyda'i 
ferch, yr hon a acth i America ychydig am- 
ser cyn ei farwolaeth, fel y crybwyll ym 
Hanes Aberíawe. bu aelod erefyd 1 
rhwng 60 a 70 o flynyddau. Dywedir ei 
fod yn brydydd zwych iawn. 

ORGANS, DAVID, weinidog Êi Wcs- 
leyaid, oedd frodor o yl Llanpadog, sir 
Gaerfyrddin. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1793. Ymddengys iddo gael oi ddychwelyd at 
y amlwydd, dan weinulogaoth Mr. Jones, 

thafarn. _ Yr oedd yn un o'r rhai cyntaf a 
ymunodd a'r Wesleyaid yn Llangadog, yr 
yn oedd gryn amsor cyn adeiladu yno 
pel, dechreuodd bregethu tua dechreu y 
wyddyn 1811. Pan yn Abertawe yn yr 
ysgol, llafuriodd am flwyddyn fel pregethwr 
eynorthwyol poblogaidd ac effeithiol; ac yn 
y flwyddyn 1822, y dechreuodd ei weinidog- 
aeth deithiol. Gwelodd ewyllys yr Argl dd 
ê 


llwyddo yn ei law yn ledd a'r 
heu; tynai ar ei ol gynulleidfaoedd mwy na 
2N 


293 


——— O ng. "——  — —— e— - 
—  ————————— 


MOR 





chyffredin, a byddai y gair o'i enau fel gwlaw 
ar gnu gwlan, ac fel cawodydd yn dwfrhau 
y ddaear. Deallai Seisnez yn well na llawer 
o'r gweinidogion ag oeddynt yn gyfoedion 
ag ef. Yr oedd yn gyfaill cynes ac y 
hyfforddwr parod pregethwyr ieuainc. Yr 
oedd ei dlawn mewn cwmpeini yn barchus, ac 
nid oedl achos iddynt fod mewn angen 
testun siarad, os byddai ef yn un o honynt. 
Ni adawodd unrhyw gpoíion o'i fywyd ar ei 
ol, ac o ganlyniad nid all oì hanes fod yn 
fanwliawn. Yr oead yn ddyn cwyneb azor- 
el, tew, a lluniaìdd; oi wynebpryd a ddy- 
nodai lawcr o siriollch a thymcr dda. 
Perchid enw a choífalwriaceth Mr. Morgans 
yn fawr can bawb a'i halwacnont, ac 
enwedig yn Llancador, Llanymddyfri, a'r 
cylchoedd. Dyddai bendith gyífrodinol ar y 
cair o'i enau. Os nad oedd ei faterion yn 
cael cu trin gyda llawer o ddyfnder medwl, 
yroeddci bregeuhau yn wastad yn ddefn- 
yddliol, yr hyn yw coron pob gweinidog. Yr 
oell yn Wesleyad trwyadl, ac yn deall eu 
trefn eglwysig dda. Yn y ílwyddyn 
1848, ymosododd cystudd arno, ond adfyw- 
iodl beth, eto mynai y brodyr iddo fyned 
yn uwchrif, can obeithio y gwnai gorphwys- 
lant eì adnerthu; ond atcbodd i hyny gyda 
theimlad dwfn; “* Y mae yn well cenyf farw 
yn n>rhyílawn waith y wcinidogncth a dder- 
byniais gan fy Nuw, na chael fy ngnsod yn 
eupernumerg.” _ Ni wellaodil efo yn gwbl o'r 
cystuld hwn. Bu farw yn Mhontfaon, Mor- 
ganw>, lthagpfyr 3, 1848, 55 mlwydd oed, 
wedi bod yn y weinidogaeth 26 o lynyddoedd. 
MORGAN, JOHN LLOYD, mab i Mr. 


ag oedd yn 
dob 1 adisethol 
mewn cysondob a gras penarg aetho 
yn gystalagef. Yr oedd” WU 
iaith Gymrei, a deallai ei gra 
na nemawr o'i gyfoelion, wyd 
ef o chryn radd o«llawn prydyddol.  Cyfan- 
soddodd amryw emynau ar yahanol destunau 
ac ar wahanol fosurau. Wrth sylwi ar ei 
rodiad crofyddol a'i lafur dibaid am bob 
ewybodaoth fuddiol, tueddwyd yr eglwys 
i'w anog ì arfer ei «ldawn i bregethu, y hyn 
a ganiataodd gyda llawer o arswyd duwiol, 
ac ofn nad oedd Duw wedi ei alw i waith mor 
bwysig. Nid oedd ei bregethau ond byrion 
on yn dra sylweddol, a'u sail ar y testun, a 
o n ei le fe galleei eu hargraffu. 
Hawdd oedd deall mal wyth ei fyfyrdodau 
oedd ei bregethau, ac nid wedi eu dysgu. 
Barnai dynion o sylw pe cawsai fyw, y buasai 
yn ymresymydd ardderchog ac yn bregethwn 
godidog, gan ei fod yn benderfynol i ym- 
roddi ì holl waith y weinidogaeth, awyddar 
am bob cynorthwy er ei addasu ì hyny. Caf- 
odd dderbyniad 1 athrofa Homerton; aeth 


— Y a 





—— ———————————————— Y Ì V b | us ———— 


no ar brawf yn ddeunaw oed.. Ar ddiwedd ei 
brawf d odd cadeirydd yr eisteddfod 
fod yr athrawon a'r eisteddfod wedi eu cwbl 
foddhau ynddo, a'i fod wedi cael eì dderbyn 
yn aelod o'r coleg. Nid oedd neb yn perthyn 
l'r coleg o ddeall cyflymach. Dywedai ei 
athrawon fod ganddynt feddwl neillduol am 
ei alluoedd a'i dduwioldeb. Ni chafodd fawr 
iechyd tra bu yn Llundain. Gweddïai yn 
daer, fel y gwelir oddiwrth ei dd dd-lyfr am 
iechyd i dylyn ei efrydiaeth, ond gorfu iddo 
ddychwelyd adref, ac nid hir y bu yr eginyn 
tra gobeithiol hwn cyn cael eì ddeifio 
angeu. Hunodd yn dawel yn yr Arglwy d 
Mai 4, 1835, yn 19 oed, a chladdwyd ef yn 
Henllan. 

MORGAN, DAVID, gweinidog yr efengyl 
yn Esgairdawe, Ffaldybrenin, a'r Gwernogle, 
oedd o gymydogaeth Rhydybont, sir Gaer- 

din. Ganwyd ef tua'r flwyddyn 1766. 
elod ydoedd o eglwys Rhydybont, ac urdd- 
wyd ef yn weinidog yn Nghrofftycyff, yn y 
flwyddyn 1789. Yn stod amser ei weini- 
dogaeth ef y symudodd y gynulleidfa i addol- 
dy newydd, a elwir Ffaldybrenin, yn yr un 
ydogaeth, ond yn llawer mwy cyfleus i'r 

2A ardal yn gyffredinol. ol i Mr. 
Morgan ft yn llafurio am ychydig dros 
ugain mlynedd yn y lleoedd hyn cymerwyd 

ymaith gan angeu, Chwefror 26, 1800. 
Yr oedd Mr. Mor, call, yn Gristion 


Dylynwyd ei weinidogaeth a mesur helaeth 
o î ddiant, yn enwedig yn ei ddyddiau di- 
wed oedd yn byw mewn lle a elwir 
r Llanybydder, yn dra a phell 


o 
hyn ynddo ef nar un gweinidog arall. “Ŷr 


wes er int ydoedd poenau ei gorff gan 
ei gystudd. Yr oedd diysgogrwydd ei ym- 
ddiried yn nghadernid addewidion eì Dduw 

Nghrist y Gwaredwr, yn syndod i'w gy- 
eillion a'i gylchynent, ac yn destun 
diolchgarwch iddo ei hun ao ereill. Traddod- 


wyd dwy bregeth angladd iddo, sef un gan y 
y Parch. TT. Phillips, D.D., Neuaddlwyd ; a'r 
llall y Parch. M. Jones, Trelech, oddi- 


wrth Heb. iv. 10, 11; Salm xc. 10. Yr oedd 


sonau 
anglad 


yldwyr yn Abertawe. 
arch. Robert Morgan, oedd yn weinidog yno 
o'i flaen. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1679, 
Yr oedd wedi cael ei ddwyn i fyny mewn 
dysgeidiaeth ac yn bregethwr doniol ac 
enwog. Gwr ieuanc wrth y naill lygad oedd 
John Morgan. Cafodd alwad i i War- 
wick i fod yn weinidog. Efe aaeth i'r lle, ond 
er galar i Ìaweroedd, bu farw yno yn mhert 
yr wythnos, yn ol yr hanes, sef 1703. Mae'r 


MOR 


cerfiad canlynol ar ei fedd yn yriaith Seis- 


nig: “ Er coffadwriaeth am Mr. John Mor- 
gan, o Landilo, sir Gaerfyrddin, gweinidog 
yr efengyl. Ymadawodd a'r bywyd hwn ar 

12fed dydd o Fai, 1703, yn y bedwaredd 


flwydd ar hugain oi oedran. 

MORGAN, PHÎLLIP, oedd weinidog y 
Bedyddwyr yn Maesyberllan, Brycheiniog. 
Ganwyd ef am y flwyddyn 1693. Mae ei 
enw yn llythyr y gymanfa, 1723. Yr oedd 
yn wr deallus, iawn ei ymadrodd. Yr 
oedd yr hen weinidog, ac ereill yn yr oglw , 
yn ofni ei fod yn Thy hunanol i fod yn defn. 
yddiol iawn. Cafodd alwad i'r weinidogaeth 


yn Nhrawsgood 

oedd y pry hyny yn 91 mlwydd oed. Wedi 
hyny bu mesur o Ìw 

eglwys dros flynyddan. 

amryw yn aelodau. Yr oedd Phillip 


lled d 


tuddio gan lewygfeydd, y rhai a'i cymerent 
mn ddisymwth yn y ty neuallan; byddent ar 
rydiau yn gryfion iawn, ac yn ei dal enyd 


ef rhag i'r dwfr na'r tân, eer 
ddirybudd y syrthiai fel yn farw. Gwnaeth 
hyn, arhai blinderau ereill wanhau ei gym- 
wysderau gweinidogaethol; taflodd yn raddol 
oerfe ch rhyngddo a rhai o'r eglwys, 
fel nad oedd mor ddefnyddiol yn ei le ag y 
buasai; felly rhwng un peth a'r llall, barn- 
wyd yn oreu iddo roddi Fyny ei le fel bugail. 
Yna efe a symudedd i ardal y Fennì, a 
chafodd lythyr ei fod mewn cymundeb 

Llanwenarth. Nid aml y gallodd bregethu 
wedi iddo symud i'r parthau hyny. Par- 
haodd ei gystudd nes iddo derfynu ei yrfa 
fel gwasanaethwr Iesu Grist, ac fel gwir 
Gristion, yn 1776, pan yn 83 mlwydd oed, 
wedi bod yn y weinidogaeth am oddeutu 
triugain o flynyddoedd yn dra_diwyd a 


llafurus. 
MORGAN, JOHN, Caernarfon, a aned yn 
Beaumaris ari , Mon, Mehefin 10, u dydod Oafodd 
yn more ei oe8, nes o hono 
YY ì ch yn y Seisneg, Lladin, &c. 
dd yn ieuano, oblegyd 
cawn iddo ddechreu p u yn y flwyddyn 
1806, HT chafodd ei nei duo i myn waith 
y weimdogaeth yn umaris, yn . Du 
yn boblogaidd iawn yn ei gychwyniad allan, 
ac yr oedd ynddo lawer o ddefnyddiau at 
hyny. Meddai ar ddysgeidiaeth helaeth, 
corff cadarn a golygus, BOniarus â0 aw- 
durdodol, ysbryd angerddol a meistrolgar, a 
digon o hyder ynddo ei hun, fel oedd 
un perygl digon i beri iddo lwfrhau. 
Ysgrifenod dyfr ar ddysgyblaeth eglwysig 
tua 30 mlynedd cyn ei farwolaeth. ud- 
odd i Gaernarfon yn y flwyddyn 1828, lle bu 


Brw mewn nndeb, al aelod a phregethwr, 
'r eglwys o Fedyddwyr yn y e, Ehegfyr 
14, 1863, a chladdwyd ef yn mynwent Llan- 


beblig, Caernarfon. 


MOR 


295 





MOR 





MORGAN, HENRY, oedd weinidog Y 
Bedyddwyr yn Llangloffan, sir Benfro. Yr 
oedd. yn aelod gwreiddiol o Bydwilym. Gan- 

d ef tua'r flwyddyn 1720. edi iddo 
ddechreu pregethu anogwyd efi fyned i'r 
athrofa yn Nghaerodor, n ofal y Parched- 
igion Foskett ac Evans. Aeth yno yn 1744. 

edi bod yn yr athrofa dros yr amser angen- 
rheidiol, e ea ddychwelodd. adref. yr oedd 
ei gynydd mewn gras6 a doniau. yn wg i 
bawb, a llygad yr eglwys arno i fod yn wei- 
nidog arnì. Ond nid felly y meddyliai yr 
hwn y “mae ei ffyrdd yn y mor;” canys 
terfynodd ei daith y flwyddyn 1747—ddwy 
flynedd cyn marwolaeth yr hen weinidog, 
David Richards. Oladdwyd ef y Rhyd- 
wilym, & gosodwyd careg ar ei fedd, er dy- 
nodi y fan y mae yn gorwedd, a'r geiriau 
can] ol ym rfiedig arni:—'' Yma y gor- 
wedd co e organ, pregethwr; yr 
hwn a ymadawodd a'r fuchedd hon Awst 6, 
1747, yn 217 mlwydd oed.” Oyoeddwyd dwy 
farwnad iddo; a ganlyn sydd ran o un o 
honynt :— 

“ Rhagorol weinidog gwych, enwog, a chu, 

Dysgleirwych oleuad i fagad a fu ; 

Un tirion naturiaeth,'ifariaeth a dof, 

Arweinydd, wr uniawn, yn gyflawn ei gof, 

Bu Henry o'i febyd a'i d 

Da oeswr dewisol am dduwiol ymddwyn ; 

A mwy gwerthfawr ganddo oedd prisio bob 


pryd, 
Y grefydd noeth, rasol, na thrysor y byd.” 

MORGAN, THOMAS, gweinidog y Pres- 
byteriaid yn Blaengwrach, Cwmnedd. Gan- 
wyd ef yn y flwyddyn 1737, mewn ty bychan 
rhan ogleddol o blwyf Llanon, sir Gaer- 
din. Nìd oes ond ychydig o hanes ar 
gael am ei ddyddiau boreuol. Nid yw yn 
ebygol iddo gael nemawr o fanteision dysg- 

eidiaeth cyn ei ofod. $ ddeuddeg, N bamthe 

, pryd y dywedir iddo e Wc 
mewn dysgu darllen ac ysgrifenu Ned gad- 
ael eì waith. Ymddengys mai gwehydd oedd 
ei dad, ac iddo yntau ddys a dylyn yr un 
gelfyddyd; a dywedir ei fod yn fedrus iawn 
ynddi. cynllun a gymerodd er dyfod yn 
ysgolaig oedd ymroi I weithio am oddeutu 
chwe mis; ac yna wedi enill ychydig sylltau, 
elai i'r ysgol am fìs neu ddau, hyd oni threul- 
1al yr ychydig arian oedd efe wedi eu cynilo. 
Mae'n debyg ei fod yn arfer myned i addoli 
ar y Sabbath i hen addoldy Capel Seion, ger 
Porthyrhyd. Yr oedd dyn ieuanc yn y gy- 
mydogaeth, o'r enw David Lloyd, yn cyrchu 
i'r ysgol i Gaerfyrddin, yr hwn a fu wedi 
hyny yn weinidog mn hydowen, Cere- 
digion ; a chan eu eill dau yn dra hoffo 
farddoniaeth Gymreig, daethant yn fuan yn 
gyfeillion mynwesol. Y mae yn amlwg wrth 
'R hyn & wnaeth ei fod yn meddu gradd 
elaeth o wybodaeth mewn physy riaeth, 
Ymunodd a dd yn Nghapel Seion, ac 
yno y dechreuodd bregethu; a pharhaodd i 
arfer eì ddoniau yno fel regethwr cynorth- 
wyolam hir amser, edi freulio hir fly- 
nyddau rhwng ardal Llanon a sir Aberteifi, 
ac wedi ychwanegu yn ddiau at ei ddysg, fel 


bardd a meddyg, yn y flwyddyn 1779 efe & 
gafodd alwad & fyned yn weinidog i Blaen- 
; a'r hyn y d ar ; âc a 

odd ei weinidogaeth tua dechreu yr 
hafhwnw. Gwr gweddw ydoedd yr amser 
y daeth i Blaengwrach, ac felly y parhaodd 
am ei oes; ac nid oes hanes ar gael fod gan- 
ddo na brawd na chwaer, ragor na bod rhai 
yn barod i haeru mai mab o ordderch ydoedd, 
a thyna y rheswm fod mor lleied o'i hanes 
yn more ei oes ar gael. Y mae y modd neu 
llwybr canmoladwy a gymerodd i ddechreu 
Lrysoni gwybodaeth yn amser ieuenctyd yn 
cadarnhau y golygiad yma. Y lle cyntaf y 
6eir ei fod yn cartrefu Hn ardal Nedd oedd 
Glynybont, gydag un Thomas Edwards a'i 
deulu, pan oedd o gylch 42 oed. Dywedir 
mai dyn bach o gorffolaeth oedd Mr. Mor- 
gans, bywiog ei gerddediad, ond lled wanaidd 
ei gyfaneoddiad; ei edrychiad yn syml, ao 
yn fwy parod i fygwth y wialen na'i def- 
nyddio. Ond pan y byddai yn ceryddu, yr 
oedd yn rhodd pwys y wialen a nerth y pen- 
elin, Wedi iddo ddyfod yn gyfarwydd 
yn yr ardal, dechreuai enill serch y cymyd- 
ogion yn gyffredin. Nid oedd mor enwog 
o ran dawn ac athrylith a llawer; ond yr 
oedd ei bregethau yn wastad yn drefnus, yn 
oleu, ac yn llawn o synwyr. ŵr oedd yn 
wastad yn trin ei destun gyda symlrwydd, 


gan egluro ei syniadau deg, goleu, & 
phwyllog. Ni feddai ar allu i waeddi, ond 
oedd ei eiriau yn dyfod allan fel pelydrau 


nbeidiol yr haul, megys dan wraidd ei des- 
tun; ao yn aml ai ddarn o farddon- 
iaeth yma ac acw, yr hyn beth sydd yn gy- 
ffredin cyffroi sylw y gwrandawyr, nes 
peri fod y geiriau fel had yn disgyn ar dir 
rteithiedig. Afraid. yw dywedyd iddo 
dyfod yn enwog a chymeradwy yn ngolwg y 
gynulleidfa, oblegyd y mae ei hir arosiad yn 
eu plith yn brawf digonol o hyn. Yn mhen 
amser, am fod ei eriad wedi myned ar 
led yr ardal fel meddyg, daeth galwadam 
ei gynorthwy meddygol trwy'r cymydog- 
aethau pell ac agos. Yr amser hwn yr oe 
y frech wen yn ymdaenu, ac ysgubo 
teuluoedd cyfain agos ,o ieuenctyd | ru i 
ffordd yr holl ddaear, fel yr oedd dychryn 
ac arswyd wedi gorlenwi mynwesau miloedd 
o'r trigolion. pryd hwnw gorfu 1 Mr. 
Morgans roddi i fyny yr ysgol yn Mlaon- 
gwrach, ac gyndrechu, yn ol pob gallu a medr 
ag oedd ynddo, i ragfianenu y clefyd dinystr- 
iolhwnw. Dywedir mai efe oedd y cyntaf 
yn Morganwg a gafodd allan yr hyn aelwir 
y frech ddodi, neu frech . tuwch, (cowpoz), 
ac iddo ei rhoddi ar 101 o blant yn y flwydd- 
yn 1784. Wedi rhoddi yr ysgol i fyny, yr 
oedd ei dueddiad gymaint at ddiwy d, 
fel nas gallai fod yn esmwyth heb wneuthur 
rhyw orchwyl yn barhaus. Felly efe a gy- 
merodd ystafell fechan gan un o'i gyfeillion 
am ychydig neu ddim, yn agos i'r man y 
lletyai, sef Glynybont. Yn yr ystafell hon 
dylynai y gelfyddyd o wehydd; a phan y 
byddai galwad am ei gynorthwy meddygol 
byddai felly yn fwy parod î atob i'r alwad, 


MOR 





ac i bregethu yn achlysurol mewn angladdau. 
Dywedir eì fod mor rhad gyda golwg ar eì 
brisoedd am ei yd | moddygol, fel mai an- 
amliawn yc dai a no cynyg rhy 
fach iddo Myd w'n cì ofal, ^f Tyr- 
iau. Yr oedd y fath gyfeillach wedi a ífurfio 
rhyngddo ef a'r diweddar Mr. Thomas l4l- 
wards, Glynybont, fel nad oedd yn hawdd ar 
un amgylchiad eu gw 
gilydd. Yr un modd hefyd ocdd y teiinladau 
cynes hyn yn ífynu rhyngddo ef a'r gynull- 
eidfa yn Blac , A'r ardal yn gyífred- 
ìnol, fel yr oeldynt wedi eu cylymu a«os 
galon ^n: Yn mhen rhai blynyddau 
8 udodd. r Pdwards o Glynybont lle a 
elwir ì, wyf Catíwg, ger 
Pontnedd Fechan, & ghan eu. bod Mr 
treulio cynifer o flyn u gyda'u gily 
aeth Morgaus gydag ef. Ehentodd kyn; 
dy bychan idlo gcr y ont, at weithio ei 
lfyddyd ; ac oddiyno efe a gryrchai bob nos 
a boro, tua'r Cefn, oddentu haner milldir o 
. Ynawr yr o o gylch dwy 
filldir a haner i u'i Blaengwrach ; a 
chan ei fod yn arfer eistedd wrth y gwŷdd, 
ifai y daith bob Sabbath gm gystal peth 
do a gorphwys. O gylch y flwyddyn 1756, 
dygwyddodd iddo fyn ar daith i ardal Rhyd- 
yparc, cysylltiad sir Gaerfyddin a sir Benfro; 
ac mae'n debyg fod ardal amryw o'r 
cyffelyb ddaliadau crefyddol ag ef ei hun; 
felly galwyd arno i ddyfod ìi dy yn yr un 
gymydogaeth ìi fedyddio baban, yr hyn a 
wnaeth yn ewyllysgar; ond yr oedd y dull 
a gymerodd gyflawni yr ordinhad yn 
ymddangos yn ddyeithr iawn i berthynasau 
plentyn, sef bedyddio i enw ein IIarglwydd 
ist, yn llei enw y Tad, y Mab, a'r 
Ysbryd Glan; ac am fod y ffordd hono yn 
ymddangos i'r bobl yn anhyfryd, anfonasant 
am y Parch. D. Davis, Castell Hywel, i 
ddyfod i ail fedyddio yr un baban. Ond pan 
ddaeth yr hen ddysgawdwr, a chael fod Mr. 
Morgans wedi bedyddio fel y crybwyllwyd, 
dywedodd, “' Wel, y mae Mr. Morgans wedi 
ymddwyn yn ddoeth trwy efelychu trefn 
apostolion Iesu Grist, ac am hyny nid wyf 
finau yn dewis bedyddio ìi un enw ond efo.” 
ateb effaith ar feddyliau 1 bobl, 
ac ni ofynasant mwy am ail fedyddio eu 
baban. Yn niwedd y ddyn 1810, symud- 
d ef at gyfaill a pherthynas iddo, organ 
Wl dg, Py hegar iet, on 
o ychydig gy wy iynedd, er 
Yob caredi dd ar law Morgan YWilliama, 
a'r teulu haelfrydig a chymeradwy, y _ Rees- 
iaid, o'r Golligron.. Yr oedd Mr. Morgans 
o dymer mor Fwyn a charedig, fel y dywedir 
rhai a'i waenai, mai llonaid ty o 
ddyddanwch oedd efe yn wastad. Bu farw 
y lle uchod ar yr log O fis Hydref, 1813, 
yn 76 mlwydd oed. Claddwyd ef yn myn- 
went addol dy Gellionen, lle gwelir ei goffa- 
dwriaeth wedi ei gerfio ar ddarn o farmor 


ardderchog. 

MORG. » LEWIS, bardd enwog a 
flodeuai rhwng 1600 a 1640. Yr ydoedd 
llywydd Gorsedd Morganwg yn 1520. 


236 


ahanu oddiwrth eu , 


MOR 


diadau i'w cael mewn 


blys Wel lsh MSS. Ysgrifenodd hofyd 
yn folos$ We . : 

Hanes Tair Talaeth Cymru. (Jones's Welsh 
Bards, SÎN 

MORGENAU, eszob Ty-ddewi. Yn 
ílwyddyn 996, y Daniaid, mewn cysyllti 
â Iestyn ab Gwr«:ant ac Aeddan ab Dlegwvyd, 
a loszasant Dyddewi, ac a laddasant Mor- 
genau yr esgob. Myneza Giraldus mai efe 
oedd esob cyntaf Tyddewi a fwytai gig; ac 
iddo ymddangos i ryw esgob yn Iwerddon 
y noson cyn cì farwolaeth, can ddanzos ei 
glwyfau, a dyweyd, ““O achos imi fwyta cig, 
yr ydys yn fy ngwueud yn cig.” (Brut y Ty- 
wysogâi»m; Myv. Arch., 601.) 

MOLD, ydoedd benaeth a ymladdai yn 
mrwyur Catraeth. Sonir am dano gan An- 
eurin yny Golodin. 

MORIEN FARFOG, a gofnodir yn y Tri- 
oel fel un o dri *' stron Deyrn” Ynys 
Prydain. Y ddau ereill oeddynt Gwrddylad 
Gawr a Chystenyn lcndigaid. Sonir am 
benaeth o'r un enw lawcr gwaith gan An- 
eurin yn y Gododin. Tebygol mai yr un a 
foddylir. a . 4rch., i. 6; ii. 64.) 

MORR ; DAVID, oedd weinidog y Bed- 
yMwyr yn y Porthtywyll, Caerfyrddin, 
Brodor oedd o ardal aw owyr, sir Benfro, 

wyd o wyddyn 1749, yr yn 
aelod gwreiddiol yn Nghilfowyr, ac yno y 
dechreuodd bregethu. Aeth yn genadwr 
oddiyno i ran dde-orllewinol o sir Gaer- 
narfon; ond cafodd ei dueddu i ddyfod i 
Gaerfyrddin; a bu o fawr fendith i'r egl 
a'r cymydozaethau amgylchynol. Yr oedd 
yn bregethwr gwresor a bywiog iawn, ac o 
dymerau naturiol poethion, r oedd yn 
hynod ofalus fel bugail am ei braidd ; ym- 
welai a hwy yn aml, a chlywsom y byddai 
yn myned yn y nos at dai rhai o honynt, 8 
ddrwgdybiai eu bod yn esgeuluso y ddyled- 

dd deuluaidd, ac arosai iallan yn 
ddirgel hyd oni chawsai ddigon o brawf pa 
un a oedd y ddyledswydd yn cael ei chyf- 
lawni neu peidio, a cheryddai yr esgeulus- 
“WN gyda sobrwydd a llymder mawr. Priod- 

da gweddw gyfrifol, yn cynal fferm o'r 
enw Dan t, yn i Gaerfyrddin, o'r 
hon y cafodd ddau fab. Ni bu gyrth Mr. 
Morris yn faith; terfynodd hi yn on T 
wrth geisio ei chroem ar geffyl, wrth 
adref o'r dref, Mehefin 3, 1791, er mawr alar 


I Sclygiaeth of yfodwyd yr addold 
ei olygiaeth e c oldy yn 
uwch, gosodwyd lloftydd” codiadol ynddo, a 


ofal yn cynwys 70 o aelodau. Te 
yrfa ddaearol, ar ol bod yn Ng 
yn 
oedd, 
MORRIS, EDWARD, un rhagorol am 
wneyd caneuon, ydoedd yn byw yn Mherthi 


MOR 


—— O em 


29'7 


MOR 








Llwydion, ger Ceryg y Drudion, sir Din- 
bych. Mae llawer, o'r gyfansoddiadau ar 

l. Cyfansoddwy ar o gan eì 
gyfaill a'i gyfoeswr, Hngh Morris, o Bont- 


ymeibion, wrth hon y deallir iddo farw 
yn Essex, A wyddyn 1689. 
MORRIS, UGH, bardd rhagorol, ac un 


o'r caneu reu a ymddangosodd 
yn N hymru, a aned yn y flwyddyn 1622, 
yn mblwyf Llansilin, ar Dinbych. _ Yr oedd 
drydydd mab i amaethwr cyfrifol, yn 
byw ar eì etifeddiaeth, yn Montymeibion, 
yn nyffryn arluniol Oeiriog. Gan hew ynu y 
mab ieuengaf rhwymwyd e 8c wr, 
byw Mn Oyerton, gir Fflnt: ond wedi 
ulio term ei rwymiad, efe a ddychwelodd 
tua chartref at ei i Bontymeibìion, gyda'r 
hwn, ac wedi hyny gyda'i frawd henaf, ei 
ddylynydd, yr arosodd hyd ei farwolaeth. Y 
cynyrchion cyntaf a'i dyrchafasant i fri, fel 
y prydydd blaenaf yn ei oes, oeddynt ganeu- 
on cariadol, neu riangerddi, ar wahanol 


fesurau telynol. Ei glod, a'i barodrwydd 1 
lunio penillion byrfyfyr, a sylwid gan bawb 
drwy y wlad; ac, o'r herwydd, byddai yn 
fynych gn westywr croesawus yn Nghastell 
irk, Porkington, Glasgoed, a Phlasnew- 
ydd. Yn Porkington ymgyfarfu unwaith 
a Dr. William Lloyd, b dysgedig Llan- 
elwy; ac y mae y penillion cyfansoddedig 
ar yr achlysur Mod oeddedig gyda'i waith. 
Mewn gwladyddi yr oedd yn ymlynwr 
cadarn wrth y benaduriaeth, ac yn gyfaill 
brwdfrydig i achos Siarl I.; ac yn ystod y 
rhyfel cartrefol, efe a ymegniodd a'i holl allu 
o blaid y brenin, mewn amryw gyfansodd- 
ìadau gwawdlyd, yn amlygiad o'i egwyddor- 
ion, mewn eglwys a gwladwriaeth, y rhai 
gydd awr yn ergraffodig. Er eì fod o dan 
lywyddiaeth plaid, eto "y Da rhyw wythien 
o hynawsedd a natur yn amÌw ei 
ho weithiau goganol. Eu prif nodweddiad 
yw ardymeredd. Mewn rhanau o honynt 
efe a lachia ragrith a chrefydd ffugiol 
oes gyda ffrwd o arabedd llym a gwawdiaith, 
yn gystal a dim ag y geir gan Butler ar yr 
un pwnc, o8 nad rhagorach. Er cymaint o 
chwareudod a ddangosid gan ei awen yn ei 
ddarnau ieuaino, eto yr oedd yn ddyn o ym- 
arweddiad moesol dylynwiw. engys ei 
ysgrifeniadau yn mhob man galon dan ar- 
graffiadau syniadau rhinweddol; ac nid 
ych dig boen a gymerai i hau egwyddorion 
crefyd bur yn mysg ei gydwladwyr; ac o 
herwydd y bri a'r parch a gysylltid a'i olyg- 
iadau, yr oedd gan ei gyfansoddiadau ddylan- 
wad mawr er daioni ar foesau ao arferion y 
werin. Afreidiol dywedyd ei fod drwy 
bleidio y goron fel y crybwyllwyd, yn dwyn 
ei hun yn agored i ddialed pleidwyr y sen- 
edd; eto ni chlywsom ddarfod iddo ddyoddef 
o'r herwydd ddim o'r fath gyfyngderau ag a 
gyfarfu rhai o'i gydwladwyr o'r un blaid 
ag ef mewn parthau ereill o'r Dywysogaeth. 
Ond nid ei ymdrechiadau gwladwr- 
iaethol yn unig y peryglodd ei hun; eithr 
bu mewn enbydrwydd mwy ymiongyrchol 
trwy iddo arfer ei awen yn erbyn trais ac 


anghyfiawnder, mwy cartrefo l. Un o'r cyf- 
ryw amgy au a ysurwyd trwy 
hooedwaith budr a ddygwyddodd hyr 
mydogaeth Rhiwabon, lle yr oedd etifedd- 
laeth wedi ei gŵyr-dynu oddiwrth wn 
etifedd drwy ffug-yszrifeniad ewyllys, wrth 
ba un y defnyddiwyd llaw y marw ì ysgrif- 
cnu ei enw ; ao wedi hyny gwnaed llwon i 
gadarnhau mai ysgrifen y marw ei hun yd- 
oedd yr unrhyw. Daeth si am y weithred 
erchyll hon i glustiau y bardd, a defnyddiodd 
ei awen i fflanzellu yr hocedwyr mewn dull 
tra diarbed trwy bedair o ganiadau helaeth 
ar y mater, y rhai aant yn argraffediz yn 
y casgliad o'i waith, dan yr enw “'Cerddi 
Tiroedd y Taerion,” yn mha rai y defnyddiai 
y dybiaeth fod clychau eglwys Rhiwabon yn 
seinio o honynt eu hunain nhrymdcr y 
nos pan oedd y weithred edgas cael ei 
chyflawni. Pan glywodd yr ooed wyr fod y 
fro yn dyspedain gan y caneuon edliwus, 
cydfwriadaeant ì fyny gafael yn 1 cyfan- 
soddwr, a gwyr i'r dyben hwnw a ddaethant 
at Bontymeibion, a'r dyn cyntaf a gyfarfu- 
ant yno oodd y bardd ei hun. Ond gan nad 
adwaonent ef, gofynasant a oedd Huw Mor- 
ris gartref. ntau, gan led-ddyfalu eu 
neges, a atebodd yn nacaol, gan gynyg ar 
yr un pryd eu cyfarwyddo i'r lle yr d. 
Ar y ffordd, cafodd gyfle i'w madael yn 
ddiarwybod, gan eu siomi hwy ac achub ei 
hunan. Heblaw arfer ei ddoniau fel hyn 
mag at afal anonestrwydd a gorthrymder, 
ymdrechai yn ddyfal i feithrin y gwrthwyneb 
dueddiadau trwy daenu moesol gyfarwydd- 
iadau, yn mhlethiad ei ganeuon, yn mysg ei 
gydwladwyr, gan eu hanog i fucheddu yn 
syberlan ac yn frawdgarol; a bernir mai 
nid ychydig o'r a ar yat & weithred- 
wyd ar ei n offeryniaeth ei 
gyfansoddiadau lluosog. Mynych iawn hefyd 
y rhoddai fenthyg eì ddawn i gynhyrfu 
tosturi ei gymydogion cyfoethog i ddangos 
eu helusenau ar ran y weddw, yr amddifad, 
a'r Fn | Mawr Iawn, drachefn, a fyddai 
awy ei gydwladwyr ì un o'i - 
olau newyddion erbyn pob Nadolig, a byddai 
yn cael cais am y rhaì hyn o bob parth o 
ynedd; ac nileihaodd y taerineb am dan- 
ynt, na'i athrylith yntau i'w cyfansoddi hyd 
y Nadolig olaf o'i oes. Yr oedd ganddo du- 
eddrwydd rhagorol tuag at y fath yma o 
diadau, ac y mae ei garolau yn am- 
ygu ei hyddysgrwydd helaeth yn yr ys- 
u, a'i syniadau cywir am, drefn 
iechydwriaeth dyn drwy yr unig Geidwad, 
a'r Ceidwad hwnw yn unig. Crybwyllwyd 
flaenorol ddarfod iddo fyw dan chwech o 
nau coronog yn olynol, ac felly hefyd y 
gwelodd chwech o fioeriaid olynol yn gweini- 
ogaethau yn eglwys ei blwyf, sef Llansilin, 
lle y byddai efe yn wrandawr cyson o bryd 
bwy gilydd, oddieithr iddo gael ei luddias 
gan aíiechyd neu erwindeb dd, er fod 
dres bf yniau os llyd awyn, “Adroddir 
u oerlly . 
chwedlau lawer am dano, yn dangos ei ba- 
rodrwydd ar bob achlysur, yn th y rhai 


MOR 





“ Ai'r hwrdd, 
Fyn, Huw, a sy o yn ddioed : 


fi, nid wyf fi hwrdd ; 
un nad wyf fi hardd : 
Dyw i fì os wyt ti fardd, 
P'le mae colofnau cangau 'cerdd ? 


Ac yma y mae yn naturiol iawn dwyn, ì 
mewn chwedl c dig am niwno: Y maen 
hysbys fod eri Wer o ull- 
eilfaood de y Tr , 8r ddiwedd yr 
addoliad, Rd ms trefn” y bobl i fyned allan ynol 
y dau o barch a nyna yn ddy 
iddynt; ac felly mor uchel yn y mad y raddoliaeth 
hono yr oedd ulleidfa Llansilin yn go 
lygu Huw Morns, fel y byddai hyd yn nod 
oer y plwyl barnu yn weddus rhoddi 
flaenoriae idlo! Un o henafgwyr plwyl, 
hwn a oroesodd Huw Morris Fer o 
'n ynyddoedd, ond wedi bod yn gydnab ddus 
ag of yn ei iouenctyd, "Uy dos, oynd 
darluniai i'w ŵyr ng can- 
lynol: “ Yr oedd ef yn ddyn “Ae a gwyneb 
hir, SN fywgrailwy ac ol y frech wen arno.” 


Un o'i fywgraffwyr Seisnig a ss. MH ei 
ddoniau I'r perwyl â ga ae Huw 


Morris i'w restru yn nhrag y rhai penaf o'r 
rydyddion Cymreig. ì syniadau oeddynt 
Brwythlonus, amrywiaethol, a hedegog. Yr 
oedd y cwbl yn dylifo o'i ysgrifell i gyda'r 
fath rwyddineb diboen, fel y lygu ei 
gyfansoddiadau megys ysbrydoliae 
an. Nid oesi'w Frid ynddynt ddim cymell 
waith, na dim acyn chu ymdrech llafurus, 
ond y cwbl f iledryw yr awen. 
Yr oedd efe ms sgor yn y ddawn & 
elwir digrifw un pryd heb fod yn 
ddim llai ei fedrusod mewn teimladrwydd 
ac ucheledd. Yn brofion o hyn c merer ei 
«*Farwnad Gwyr Oliver,” “ di ofyn 
Feiol,” “ Cyffes Dic ï Dawns,” a :* Charol 
Gwyliau yn amser r hwysg Oliver.” a An y 
teimladol hefyd awdd cael dim yn 
tynerol ac e eithiol na marwnad Mrs. 
y aiston, o'r mg y dro mewn dull o 
ymddyddan. rhwng y dre pe” i phriod 
goroeaol. ddau gyno erthaf 
rhy Seisneg yw Galar gan yr 
yttleton. ar y ferwolaeth eì Ar- 
ond p 


' ao un arall “ Er Coffadwriaeth 


bydd raid íddo a 


Cymreig. Ei “ es ar 
hefyd sydd gy gyfannddad try 


298 


Efe a driniai des- | 


yneni 
ei glaf wely” 
lawn o A 
funau crefyddol. eyd Ffy a arch gyda 


ei gy- 
Hybu i“ Ynseren aruthrol, yn ymddang- 


— — 


MOR 





Gwiym yn hynill da edd. a. Yr 
yr awd yni u,'m yw- 
graffwr uch ndwyr hyn drylawn o naturiaeth 
digymysg, ac 'heb fr fod fal fel y mae yn debygol, 


dan un math o u i gelfyddyd. O'r 
diwedd yr hybarch d, llawn o dd 
iau, ac fawr ei anrhydedd, y w 


weryd raddol ddihoeniad henaint; a'i 
ddyddiau olaf a dreuliodd efe mewn ym- 
barotoad erbyn y cyfnewidiad p "ig hwnw, 
gan ddyr ymbiliau difrifo orsedd 
a'r rhai hyny mewn dull cy- 
ngiianeddol hyd ei fynudau olaf. Bu farw 
ar yr 3lain o Awst, 1709, 87 cewys & 
chladd ef wrth "deheuol 
Llansilin, lle y cyfodwyd cof-faen hardd 
ei nai, perchenog Pontymeibion. Rhai car 
olau a cherddi o waith Huw Morris a gy- 
oeddwyd yn mhlith caniadau ereill, gan un 
Ffoulk Owen, yn Rhydychain, yn y flwydd- 
yn 1688; ac wyn €an un Thomas Jones, 
yn yr wythig, yn y flwyddyn 1696. Dewi 
ardd, ^t y galwai ei hun) o_ Drefriw, a 
chwanegodd at y rhifedi yn ei lyfr a elwir 
“* Blodau-Gerdd Cymru. i; Ond yn nghylch 
25 mlynedd yn ol, yr lod a'r hybarch 
fardd ac offeiriad, Pab Walter Davies, 
a erodd mewn | law wy gorchwyl clodwiw 
a chymwyn dwladwyr, o gasglu 
yn nghyd wai Huw orris, gan ddewis y 
rhai goreu o honynt, a diwygio y rhai h 
oddiwrth lawer o wallau bell wai ymlithro 


iddynt ol sgrifeniaeth rhai an- 
adyns, Dodberthodd ': hwynt hefyd yn drefn- 


maea gan eglurhau diau o bethau anamlwg 
a nodiadau campusfawr, y rhai, ond odid, na 
buasai neb ond efe eì hun yn alluog i'w had- 
ddodi. A daeth cwbl o'r wasg yn y 
yda 1823, yn ddau lyfr helaeth hylaw, 
dangoeeg gyflawn o'r testunau, ac 
e eglurhad o'r mesurau, &c. Yn «e - 
d i'r gwaith y mae'r o 
yn rhoddi swm y casg ŵel y canlyn: 
cywyddau, 18; Garolau a cherddi, 129; 
englynion, 229; ac wedi hyny rhoddodd 
restr o 70 o “ Garolau a Cherddi a ulus- 
wyd eu cyooddi rhag chwyddo y llyfr ì 0T- 
modedd o fain 
MORRIS, DAVID, ydoedd fab i John ac 
Ann Morris, Felin a Glynhir, yn mlwyf LlaD- 


dybie, Ganwy ddyn 1787. 
fodd ddim a muy fydol pan yn ien 
anc, oblegyd lysg E1 ei rieni yn hollol an- 
nuwiol êl pryd hwnw. Ymroddodd i ddylyn 
ffyrdd llygredig yr oes, a byddai yn yml 
wr heb ei fath. Nid oedd nemawr trwy y 
fro a'i gorchfy, aÎ oe cai chwaren feg ; ond. 
dywedir nad oedd yn ymyrgar os cai lonydd; 
os na chai, go gu wnai cyn ildio. Yn 


amser hwnw! by. dei yn arferiad gan bobl 
1euainc y cym dogaethon,, & llawer hefyd o 
wyr priod, i fyned i Gape 1 Oross Inn ar ben 
y mis, bore Ba bath, ac Fddiyno i'r dafarn, 


1 dreulio gweddill ydy dd santaidd yn n - 
anaeth rn ol; a ,byddai tau yn in 
yn eu plith Ond ar ryw Sabbath—sSabbath 


MOR 
a gofir byth, aeth yno fel arfel gyda'r lluaws, 
er mwyn cael treulio gweddi y dydd yn 
ei- 


asanaeth ei feistr, Ond pen a 
8 Powell, yn 


Gwasanaethu pech 
David Morris wrth fyned i'r oedfa, ond yr 
oedd Dduw waith arall iddo, sef pre- 
gethu'r efengyl. Pryd hyn aeth y saeth i'w 
galon. Clwyfwyd ef gan air yr Arglwydd, 
nes troi allan ar unwaith o blith y rhai dryg- 
ionua; ac yn lle myned gyda hwy i'r dafarn, 
adref yr aeth can gynted ag ga i, gan 
feddwl fod y ddaear yn ymagor i'w lyncu yn 
NA i uffern. Fel hyn y bu am lawero 
dyddiau dan daranau Sinai, bron gwallgofi, 
nes daeth y geiriau hyn i'w feddwl:—“ A 
gwaed Iesu Grist eì Fab ef, sydd a? ein 
glanhau ni oddiwrth bob pechod.” hy.y 
allan wele RUN eddïo. Daeth goleuni 
newydd i'r deall, ufudd-dod newydd i'r ew- 
yllys, ffordd newydd, gwaith newydd, a 
chyfeillion newydd. Yn lle ymuno a'r An- 
nibynwyr yn Nghross Ínn, cafodd ar ei 
feddwl ymwasgu â'r ychydig ddysgyblion 
oedd gan y fnyddion yn y Betws, pan 
oddeutu 23 oed. Ŷn mhen ychydig ar ol 
h unodd â'r cyfeillion yn Nghapel yr 
Hen , O herwyd ei bod yn fwy c eus 
ìddo; ac yma Y treuliodd weddill hirfaith ei 
oes. Wedi iddo ymuno â chrefydd, yr oedd 
amlwgi bawb eì fod wedi cael troedigaeth 
adl; ïe, fe gafodd y fath ewidiad 

nas gallasai neb ei wneyd ond yr Ysbryd 
Glân yn unig. Pryd hwn nis gallasai ddar- 
llen gair yn 1 Beibl, na nemawr adnod yn 
gywir pan ddechreuodd bregethu. Nid ydym 
yn meddwl i neb erioed ddechreu ar y gwaith 
dan o anfanteision na'r RV hwn. Er 
pan gafodd dro arni, (ei chwedl ei hun) daeth 
arno awydd mawr am i bawb ereill ddyfod i 
deimlo yr un peth ag yntau, yn enwedig y 
rhai y bu ef yn cydbechu â hwynt, sef eu 
““frol o dywyllwch i oleuni, ac o feddiant 
satan at Dduw.” Wedi cael anogaeth daer 
gan Y brodyr Yn Hendre, dechreuodd ym 
a aith pwysig o gynghori ei gyd- 
greaduriaid ì ffoi rhag y llid afydd. Cymer- 
odd hyn le yn mhen oddeutu chwech mly- 
nodd wedi dyfod at refydd. car Dau gallasai 
llen yn gywir, fel y dywedwyd, eto ym- 
osododd ati yn nerth gras Duw, a'i holl egni. 
Llefai a'i geg heb arbed, gan fynegi i'r bobl 
eu camwedd. Yr oedd ganddo lais da, per- 
aidd, a soniarus, ar eì darawiad cyntaf alìan. 
Byddai weithiau yn dra tharanllyd, er nad 
oedd ganddo fawr o drefn ar ei bregethau ; 
er hyny yr oedd myn'd ynddynt—yr oeddynt 
yn finiog ac awchus. Nid oedd ei bregethau 
yn aml ond bychain o ran maintioli; ond yr 
oedd tân ynddynt; a phan byddai yn cael y 
t o'i ochr, byddai pechaduriaid yn cael 

eu llorio nes taflu eu harfau ìi lawr. Y mae 
yn ymddangos na fu neb yn ei oes ef yn sir 
erfyrddin, os nid yn Neheudir Cymru, yn 


299 


MOR 


fwy offerynol llaw yr Arglwydd i droi 
pechaduriaid. Nid MW 


Deheudir, lle bu ef yn pregethu, nas 
yn eudir, lle bu ef yn pregethu, nas 
gell dywedyd, “ Y a'r gwra aned yno.” 
r iddo luoedd o blant a ddychwelwyd 
frwy ei weinidogaeth, nid yn unig yn y De- 
hau, ond hefyd yn y Gogledd, yn enwedi 
Ynys Mon, a Lleyn, yn sir Gaernarfon. 


mae dau le AJ 


edir fod rhai gweinidogion enwo 
wedi eu dychwel dt ! 
cyntaf ei weinidogaeth. 


uriaid ar eì galon, a. dïai lawer 
am hyn. Yma yr oedd “cud ei der.” 
Yr oedd yn daer ac aml gyda'r wydd am 


i bechaduriaid gael eu hachub. Siomi satan 
oedd ei brif neges pan fyddai yn teithio i 
bregethu. Bu y bregeth hono o'i eiddo yn 
llwyddianus iawn — ““ Melldigwch Meros,” 
&c. Cofia llawer am dani byth. Yn y bly- 
nyddau cyntaf o'i weinidogaeth, ac yn hir 
wedi hyny, nid oedd ei fath yn sir Gaer- 
fyrddin at holi yr ysgol Sabbathol; yr oedd 
eiddull yn effeithiol dros ben. Yr oedd yn 
rhaid ei gael ef ìi bob cyfarfod o'r fath, onide 
ni fuasai y cyfarfod o fawr gwerth yn ngolw 
llawer. yn ddiameu ì'r dull effeithio 
oedd ganddo ìi holi fod yn foddion i ddwyn 
llaweroedd o ieuenctyd atgrefydd. Yr oedd 
fel dyn yn gyfaill didwyll, Gristion dys- 
glaer, ac yn bregethwr ddianus. Yr 
oedd wedi cael ei benodi i gael eì neillduo yn 
Nghymdeithasfa Llandilo, yn mis Awst y 
flwyddyn y bu farw; ond cyn i hyny gy- 
meryd lle, neillduwyd ef gan y nefoedd ì le 
gwell, ao ìi fod yn aelod o berffeithiach cy- 
manfa. Iddo ef y mae y yn rhwym- 
edig am yr argraffiadau diweddaf o amryw 
ansoddiadau prydyddawl a rhyddieithawl 
yr hybarch Williams, Pantycelyn. Nid oedd 
ei gystudd ond byr, ac yn anhysbys i lawer 
yn yr ardal. Aeth adref megys lreb 
ì amryw o'i gyfeillion yn y gymydogaeth lle 
yr oedd yw. Gadawodd dystiolaeth 
ar eì ol fod eì farn a'i fater yn dda. ““ Er 
fod y passage i” rough,” ebe îe wrth frawd 
ed ag ef yn ei oriau diweddaf, 


heddyw yn ddiangol o'u gafael, ar fryniau 


Evans, Cydweli, a Joshua Phillips, 
felin. edi rhoddi ei gorff yn y bedd, 
rhoddodd y Parch. D. Hughes, Cross Inn, 


MOR 


—— — —— TT —— — — —— —_  ——_  —_ 


yn mhlith pob”graddau. Meddai ar ddynel- 
laeth dyner ac addfwyn. Nid adwaenai ddi- 
chell—nid oedd yn perthyn iddo; a thebyg 
nad oes neb a all ddyweyd am un tro dichell- 

ar a gyflawnwyd ddo. Hoffid ef yn 

awrlyn y tai lle byddai yn arfer myned. Yr 
oedd yn Gristion profiadol a diragrith, bob 
amser a'i bleser a'i hyfrydwch yn yr efengyl 
a bregethai. 

MORRIS, DAVID, Lledrod, oedd lefarwr 
gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. Ganwyd ef 
tua'r flwyddyn 1744. Dechreuodd brogethu 
pan yn 21 mlwyud oed, a buan y cyraoddodd 
enwogrwydd mawr yn y wcinidopaeth ; 
oblegyd yr ocdd ei enw a'i boblogrwydd yn y 

ogledd, mor hynod a nemawr a ddeuu yno. 
Ni chafodd ddim manteision dyszcidiaeth yn 
ei ieuenctyd, otoefea gyraeddodd fesurhelaeth 
O wybodaeth dduwinyddol, ac a ddysgodd 
ddeall awdwyr Seisucg yn dda. Yr oedd 
hefyd yn medru ysgrifenu yn dda, ac felly 
mn rhamcori wrth ystyried yr oes oedd yn 
yw ynddi ar lawer o'i gydwladwyr. Yr 
oedd polwg barchus arno o ran ei wynob- 
pryd; yn ei ieuenctyd yn llyfndeg. ei wedd, 
ei wallt yn wineu-felyn, ac yn isgyn yn 
denau ar hyd ei dalcen. Yr oedi ei yni 
awrion ac yn og, a'i Ìais yn , 
dglur, a soniarus. Daliodd tewder mawr ef 
pan yn ddyn ieuanc, a chynyddodd arno i 
raddau anarferol, nes oedd yn anghysurus 
iddo ei hun ac yn syndod i ereill. Parhaodd 
felly hyd ei farwolaeth—amgylchiad a'i 
goddiweddodd yn nghanol ei ddyddiau. 
if nodwedd ei weinidogaeth oedd grymus- 
der; nid oedd neb yn cyfrif iddo mrywrein- 
dd neillduol yn nghyfansoddiad ei bre- 
gelhau, er fod mwy o hyn fe ddichon naz oedd 
yn mhregethau llawer o'i gydoeswyr, am yr 
ysgrifenai ef ei brif faterion ynddynt, yr 
nis gwnai ond ychydig y dyddiau hyny. 
mddengys oddiwrth y prezethau ysgmfen- 
edig sy a ei a. nad oedd un math o 
gywreinrwy ynt, o ran eu trefn nac 
yn eu cyfansoddiad ; ond ymddengys ynddynt 
fod y pregethwr yn arfer defnyddio llawer 
o ysgrythyrau, ac mai nodiadau dysglaer a 
llewyrchus ar yr adnodau hyny, gyda chy- 
mwysiad doffrous o honynt at gydwybodau 
ei wrandawyr, oedd prif arddorchogrwydd ei 
bregethau. Yr oedd cymwysder neillduol 
yn ei weinidogaeth i ddeífroi dynion cysglyd 
a diofal, a'u gwneud i ffoi at Grist y Gwar- 
edwr am eu bywyd. Byddai yn arfer cy- 
fansoddi llawer o bregethau ar hyd ei oes. 
Ymddengys ei fod yn wro feddwl bywiog a 
dychymyg parod, ac hofyd yn arfer cryn 
lafur. Dywedai y diweddar Barch. Christ- 
mas Evans am dano, “ Yr oedd David Mor- 
ris yn bwysig a thra deffrous yn ei anerch- 
anerchiad at gyd bodau a serchiadau ei 
wrandawyr. Nid hawdd yw darlunio yr 
effeithiau oedd yn canlyn eì ddawn yn y 
dyddiau tanbaid a deffrous hyny, trwy sir- 
oedd Caernarfon, Môn, Dinb ch, &c. Yr 
oedd dwysder yn nodwedd ì 
ddawn, yr hwn oedd yn dra chyffrous. Gellir 
gweled ei ddelw yn ei fab, Mr. Ebenezer 


300 





MOR 


— |. r— —. 
— ey 


Morris.” — Yr oedd gweinidogaeth danll 
a nerthol Dafydd Morris, pan. yr ÔR 
Wynedd, yn gyffelyb i adeg y mellt a'r taran- 
au. Safai dynion anystyriol yn syn, a delid 
hwy gan ddychrynfeydd, fel pe byddai y 
barnwr yn ymddangos; ao ai y rhuthr heibio 
da chawodydd bendithiol o'r gwlaw - 
awn. Mawr oedd ynyddnedd 
am bregoth o'i eiddo Mon, yn agos i 
Bont Eipport, yr hon a elwir hyd heddyw, 
«< Preget, y, golled fawr;” ei destun oedd 
“ Pa. lesad i ddyn, os enill efe yr holl fyd, a 
cholli ei enaid ei hun, a pha beth a rydd 
dyn yn gyfnewid am ei enaid?” Torai 
pregethwr allan mewn gwaedd groch a dolef. 
us, “O bobl y golled fawr,” nes oedd y 
gwrandawyr yn plygu o'i flaen, fel y gwna 
y 2orsen gan bregeth y t. Chwaneg- 
wyd llawer iawn at yr achos mewn canlyn- 
iad, ahira h d fu yson am y bro th 
gan yr hen bobl tra buont byw. Mawr 
fyddai y gwahaniaeth ar wedd llawer un 
cyn ei bregeth ag a fyddai ar ei hol. Cyn 
yr oedfa, weithiau fe'i derbynid yn lled oer- 
aidd, yn enwedig pan y dygwyddai ymweled 
ag ardal y tro cyntaf erioed; ond ar ol ei 
wrando fe dd sid iddo y serchogrwydd 
mwyaf. Yr oodd unwaith tua dec ei 
weinidozaeth ar daith yn sir Ddinbych, ac 
n dyfod o'r Bontuchaf ì Adwy'rclawdd, 
dau le nesaf at eu gilydd ; nid oedd yno ne 
yn eì ddysgwyl, gan nad oeddynt wedi cael 
ei gyoeddiad yn yr Adwy, ac nid oedd yno 
neb yn ei adnabod, gan mai hwn oedd y tro 
cyntaf iddo fod y wlad hono. Cyfarfu 
modd bynag, a rhai o'r d ag oedd 
yno yn proffesu, i'r rhaì yr hysbysodd ei 
un, a'i fod wedi dyfod yno i bregethu, ac 
yn gofyn a oedd dim modd anfon y gair ar 
ed y gymydogaeth a chynull rhyw nifer o 
bobl yn nghy Gyda hyn wele y blaenor 
yn dyfod i'r lle, ac yn edrych ar y pregethwr 
dyeithr yn lled chwith, can ofyn iddo pwy 
oedd efe, ac a oedd efe yn werth i anfon allan 
am Nun iddo ? aYmd i hefyd 
yn iol ddigon ei dymer a bustlaidd ei 
ysbryd; ond yr oedfa a ddaeth, a deallwyd 
yn bur fuan nad dyn cyffredin oedd y pre- 
gethwr, disgynaì ei weinidogaeth ar ei 
wrandawyr gyda nerth anarferol; llyncwyd 
hwy i fyny gan ryfeddod; ac yn fuan rhoddid 
arwydd o deimladau y galon yn y dagrau a 
redent yn llifogydd ar ruddiau pob eb, 
ac nid oedd amgen ar yr hen flaenor talgryf, 
Wedi yr oedfa «laeth hwn ato gan ymesgusodi 
a dyweyd, “ Dafydd Morris bach, gobeithio 
y maddeuwch i mi am fy ymddygiad atoch 
cyn yr oedfa.” Ebe yntau, 'mi welaf mai 
cl wyt ti; dangos dy ddanedd a wneit cyn 
yr oedfa, ac ysgwyd dy gynffon wyt tì yn 
awr.” Un felly hefyd Y gosodd y blaenor 
eifod. Yn fuan ar ol hyn, fe droes ei gefn 
ar yr achos, ymdrebaeddu mewn an- 
fuchedd cyoeddus, ac mewn gwrthwynebiad 


i achos yr efengyl. Sonir am bregeth h 
iddo hyd heddyw Llanarmon D - 
Ceiriog—prege goeden frigog, ar y 


gair, “ Dyro gyfrif o'th oruchwyliaeth, canys 


MOR 


——  — _ — — — — 


ni elli fod mwy yn oruchwyliwr.” Dan 
Y Cregeth hon torodd pawb yn mron yn y 
lei waeddi neu ì wylo—i folianu neu ì 
weddïo. Yr oedd Duw yn ei lef, a ohyraeddai 
galonau—nid oedd anystyriaeth rhai na 
gwrthwynebiad ereill, yn gallu dal; toddai 
calonau creiglyd fol cwyr o flaen y tân. 
Golygfa ydoedd na welsid erioed ei chyffelyb 
yn y wlad hono; ac nid oedd edrychwyr 
naidd yr ardal un cyfrif i roì am y fath 
both, ond fod chwiw, o wallgofrwydd wedi 
ym ar y gwran . 
Teithiodd Dafydd Morris lawer trwy Oglodd 
a Deheu, ac edrychid am ei ddyfodiad trwy 
wlad gyda llawer o lawenydd a dysgwyliad, 
fel un a fendithid yn fawr yr Arglwydd 
i droi pechaduriaid o gyfeiliorni eu ffyrdd. 
Anaml y cynelid cymdoithaefa yn ei ddydd 
na fyddai Dafydd Morris yn un orai a ar- 
ferai bregethu ynddi. Yr oedd yn un o'r 
lleygwyr usaf ei weinidogaeth yn mysg 
ei frodyr. Yr oedd mor adnabyddus yn y 
Gogledd ag oedd y Deheu, gan ei fod yn 
teithio can gymaint yn y naill ag ydoedd yn 
y llall, yn ol y son sydd eto am dano yn 
mys dillion o'r henafiaid ar hyd y 
gwledydd. Yr oedd Dafydd Morris yn un 
o'r pregethwyr hyny a_ gysegrodd ei oes i 
lafur teithiol gyda gweinidogaeth y gai 
Fe wnaeth hyn hefyd pan yr oedd dan an- 
fantais fawr, o herwydd ei faintioli corfforol. 
Yr oedd mor dew o gnawd fel y profai an- 
hawsdra yn fynych i fyned ddrysau 
y pulpudau r oedd mor dew a_braisg fel 
yr oedd dan demfasiwn i gysgu wrth farch- 
ogaeth ei geffyl, neu pan y byddai brawd yn 
dechreu yr oedfa iddo. Defnyddiai glusto 
o'i faen ar y cyfrwy i'w alluogi i farchogae 


gy o esmwythder. Tynai lygaid 
pawb ato ar hyd y ffordd a iweiriai, gan 
ei faintioli. Yr oedd y fath dewder yn 


anghyfleusdra mawr iddo i deithio, eto cy- 
segrodd ei oesi hyny. Edrychid arno fel un 
o'r cynghorwyr galluocaf eì ddawn a grym- 
usaf ei weinidogaeth O neb yn ei amser, 
a chroesawid ei ddyfodiad drwy y gwledydd 
gyda dysgwyliad a hoffder mawr. Yr oedd 
ei bregethau pan y deuai drwy y wlad yn 
achlysurol, yn effeithio fel y gwna pylor wrth 
ergydio craig i'w dryllio, pryd y byddai 
pregethwyr ereill llai eu talentau yn dyfod ar 
ei ol, a'u pigau bach i godi y meini a ddryll- 
iasid ganddo ef. Yr oedd ei lais yn gryfa 
soniarus iawn, deall da, a dychymyg cyf- 
lym, fel pan dywynai llewyrchiadau ar ei 


301 


TT —— 


. 
O HUU UU WYNN ND WYDDWN  ———G— G————G—p-p GG Gê—0H——ssss ss FF ———— F — — F — F —F ss Ga a hw ——_— YV a — ue 


feddwl, fel y gwneid yn fynych, yr oedd 


. nerth anarferol yn ei weinidogaeth, cymaint 
felly a. nemawr yn eì oes; a chan iddo 
aberthu ei oes i deithio y gwledydd, nid oes 
amheuaeth na fu ei lafur gweinidogaethol o 
ddefnydd tra mawr ì achos y Cyfryngwr yn 
mhlith y Trefnyddion Calfinaidd, mewn 
adeg yr oedd dirfawr angen. Ni fu ei oes 
yn faith, ond bu yn effeithiol a chyffrous pan 


oedd y wlad mewn trwm-gwsg pechod—an- 
fonwyd saeth argyoeddiad ì lawer calon 
anystyriol, a_ chyfeiriodd u llawer 


ffoadur ofnus i'r ddinas noddfa ; eto nid oedd 
o 


e2 — ——. . . 


MOR 


——  ' —— 


y pregethwr us hwn heb. ei waeleddau 
mwy nag ereill o blant Adda. Yn y flwydd- 
1774, symudodd o Ledrod i ardal y 
wrgwyn i breswylio, a hyny ar gais y 
gynulleidfa. fechan yn y lle hwnw. Gal- 
wyd ef i roddi heibio ei alwedigaeth, ac 
1 ymroddi ei hunan yn llwyr i bregethu 
aci gynal cyfarfodydd eglwysig ar hyd 
wythnos, a chydnabyddent ef yn flynyddol 
am eì lafur. Yn fuan ar ol eì ddyfodiad i 
aneddu yn yr ardal hon, dylynwyd y weini- 
dogaeth ag effeithiau grymus, nes ychwan- 
egu lluaws at yr eglwys; rhoddwyd gwedd 
siriol ar yr achos; cododd Trefnyddiaeth i 
olwg yr ardal, darostyngwyd gradd helaeth 
ar ragfarn y trigolion, a chymaint oedd 
chwanegiad rhif y gwrandawyr fel y bu raid 


Mi - — — — 


helaethu y tŷ yn llwyddyn 1778. Ar foreu 
Sabbath, yn y flwyddyn 1784, dan weini- 
dogaeth Dafydd Morris, torodd iad 


gwresog iawn yn y lle, a chyraeddodd y 
gwrandawyr yn gyífredinol, a lluaws mawr 
o honynt a argyood dwyd ac a. ddychwelwyd 
at Dduw. Parhaodd yr adfywiad hwn am hir 
amsêr. Bu y gwr defnyddiol hwn farw yn 
ardal Twrgwyn, lle yr oedd wedi bod 
byw am ychydig o amser ar ol iddo symud o 
od, yn nghanol ei ddyddiau, ar y 17 
o Fedi, 1791, yn 47 mlwydd oed, wedi 
yn pregethu tua chwech ar hugain o flyn- 
yddoedd. Yr oedd wedi claddu ei wraig dair 
lynedd o'r blaen, a dau o'i feibion, Theo- 
philus ac Eliezer, yn nyddiau eu hieuenctyd, 
or.d gadawodd ar ei ol un mab, yr hwn oedd 
eisoes wedi dechreu pregethu, sef Ebenezer, 
yr hwn a lewyrchodd yn ddysglaer yn ffurfa- 
fen Trefnyddiaeth am lawer o flynyddoedd. 
Yr oedd y galar ar ol David Morris yn drwm 
iawn om yr eglwysi a chan y wlad yn 
gyffredinol; oblegyd yr oedd ei weinidogaeth 
wedi tynu sylw yr holl wlad oddiamgylch, 
a'r preswylwyr a ddeuent yn lluoedd i 
wrando arno. Gresyn fod y defnyddiau am 
y gwr hwn mor brinion; nid yw yn ym- 
dangos fod neb wedi ysgrifenu dim o hanes 
bywyd iddo, a hyny y mae yn debyg, o her- 
dd, dd i gefnogi y. wasg 
Gymreig mn yr oesoedd a aethant heibio. 
MO IS, MORRIS, oedd weinidog y 
Bedyddwyr yn Llangloffan. Yr oedd yn 
enedigol o'r ardal. Ymunodd â'r eglwys, a 
bu yn bregethwr cynorthwyol am flynyddau. 
Urddwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth 
yn y îwyddyn 1807, i fod yn gydweinidog 
a Meistri Gabriel Rees a John Llewelyn ; ac 
wedi ponodi y dydd, a gwahodd y gwenidog- 
ion i ddwyn y gwaith yn mlaen, iM farw y 
Parch. Gabriel Rees, yr hwn oedd yn glaf er 
y8 misoedd; a gorfu eì gladdu ar ddydd yr 
urddiad, am na allesid ei gadw yn hwy, 
hyn oedd amgylchiad gofidus i lawer, Ŷr 
oedd Mr. Morris yn ddyn rhinweddol a duw- 
iol iawn, o ysbryd tawel a heddychol, yn cael 
ei wir barchu gan bawb, er nad oedd yn cael 
ei ystyried yn un o'r pregeth rhagoraf, 
Ife a glafychodd, a bu farw yn y flwyddyn 
1831, er mawr alar i'w deulu, yr eglwys, a'r 


gymydogaeth yn gyffredinol, Methasom a 





MOR 





chael gwybodaeth o'r amser y ganwyd ef, ac 
felly nis gwyddom o ba oedran y bu farw, 
MORRIS, EBENEZER, o'r Twrgwyn, 
weinidog gyda y Trefnyddion Calfinaidd. 
Ganwyd ef yn mhlwyf Lledrod, yn sir Aber- 
teifi. Yr oedd ei dad, y Parchedig David 
Morris, yn bregethwr enwog yn mhlith y 
Trefnyddion Calfinaidd, gweinidogaeth yr 
hwn a fu yn fendithiol ì ddwyn llawer i 
wybodaeth o'r gwirionedd. Ebenezer oedd 
yr hynaf o bedwar o blant. Nid oes dim o 
hynodrwydd neillduol yn cael ei adrodd am 
dano nyddiau boreuaf eì oes. Pan yn 
ddwy flwydd ar bumtheg oed, gadawodd dŷ 
ei dad, er myned i fyw ì Drefcastell, yn sir 
Frycheiniog, lle y bu yn cadw ysgol am ryw 
faint o amser. Hyd yn hyn yr dedd y pethau 
a berthynenti heddwch ei enaid yn gadd- 
iedig oddiwrtho; ond bu pregeth o eiddo 
regethwr teithiol duwiol hwnw, D. w. 
Boos yn dra bendithiol iddo; ac yn fuan ar 
deithas y Trefn- 
castell. Wedi 
cael raw boddhao o'i dduwioldeb, ac ar- 
on dyladwy o'i gymwysderau, anog- 
wyd ef i ddechreu pregethu, pan oedd Yn 
bedair blwydd ar bumtheg oed. Yn fuan 
wedi iddo ddechreu pregefhu R AP iddo 
eryd taith gyda y Parch. Da arry, 
air rycheiniog, trwy Ogledd Cymru, gan 
bregethu gyda'r gweinidog hybarch a duw- 
iol hwnw trwy yr holl daith. Yn mhen 
dwy flynedd wedi hyn bu farw ei dad, a 
awodd yntau Drefcastell, a symudodd i 
i Ffermdy ei rieni yn mhl Troedyr- 
rteifi. Yr oedd Mr. i 


ydd, a'i ddian- 
wadalwch, a pha beth bynag a farnai yn 
ddyledus ac yn fuddiol, ni fyddai arno ddim 
o'r diffyg eonder i'w gyflawni, NF 8 
ddan d yn fynych yn ei ymdrechiadau 
i gyraeddyd a chynal yr ymarferiad dyladwy 
o ddysgyblaeth eglwysig, a hyny hyd yn 
nod pan fyddai llygredd a childynrwydd am 
ei wrthsefyll. Yn ei waith gweinidogaethol 
hefyd yr oedd ei ddoniau ar gynydd parhaus, 
a dylanwadau duwiol yn cy ed a'i bre- 
gethau, er bendith i'r torfeydd a ddylifent i'w 
wrandaw. Yr oedd ei boblo d yn hel- 
aeth anarferol o ddechreuad eì weinidogaeth, 
a pharhaodd yn ddiball drwy bob parth o 
Gymru hyd ei ddiwedd. Yr oedd yn feddianol 
ar helaethrwydd o'r cymwysderau hyny ag 
sydd yn gwneuthur areithydd yn boblogaidd, 
sef amrywiaeth a eangder. Yr 

nodedig am rymusder ei lais, ac am ei fedr- 
usrwydd i'w gyweirio a'i bereiddio. Nid 
oedd un amser ball ar ddull ei areithiad i 
enill a sefydlu sylw ei wrandawyr, a hyny 
gan ei a iaeth,ei hyawdledd, a'i fywiog- 
rwydd. ìi gof gafaelgar, ei barodrwydd, 
a'ì ffraethineb a barent syndod pan y sylwid 
fel yr arweinid ef drwy ymadroddion inaith 
eu hyd, eang eu cynwysiad, egniol eu dull, 
ac eto yn berffaith eglur a dychlynaidd. Ei 
wresogrwydd ydoedd tu hwnt i'r cyffredin, 
ond eto yn addas ac yn unol a phwysfawrog- 
rwydd yr hyn a draddodai. Ei ysgogiadau 


ol hyny, ymunodd a ch 
yddion Calfinaidd, 


302 


MOR 














oeddynt amrywiol, ac eto bob amser yn fawr- 
eddus ac yn weddus, ac agwedd ei wyneb- 
pryd yn wastadol yn cyd-ddangos natur y 
mater y byddai yn traethu arno. Nid cog- 
waith a fyddai gan Mr. Morris yn yr areithfa; 
o ddechreu ei bregeth hyd ei diwedd byddai 
a'i holl egni yn ymdrechu i ddeffroi y gyd- 
wybod, ac effeithio ar y meddwl. Dangosai 
lawer o fedrusrwydd yn y cyfaddasiad o'i 
weinidogaeth at amgyffred ei holl wran- 
dawyr, gan osod yr unrhyw ger dd eu 
meddwl yn ol eu hamrywiol ansoddau, gyda 
y parodrwydd cyflymaf. Nid myn y 
clywid gan neb bregethau mor hawdd i'w 
m gan y werin yn gyffredinol, ac 
ar yr un pryd mor dduwinyddol, a llawn o 
sylwedd, ac mor lan oddiwrth amwysedd, ac 
mor gydred a rheolau hyawdledd o ran 
meddylddrych a threithiad. Yr oedd yn 
hynod o gelfydd i egluro yr ysgrythyrau 
mewn dull cynefinol cyfad 

fyddai ganddo mewn llaw, ac ar yr un pryd, 
heb na gŵyr-dyniad na thwyllresymaeth. 
Ei ddull o alleirio ydoedd eglur, cymwys- 
iadol, a thra di Os gellir enwi rh 
gangen o weinidogaeth ag a drinid ganddo 
yn destlus nag un arall, fi i 


l i'r hyn a 


eallai mai pan 
y treithai ar berson Orist, y rhagorai mewn 
cywreindeb a gwreso dd. nodwedd- 
iad goruwchlywodraethol yn ei bregethiad 
ydoedd grymusder. Yr oedd ehediadau ei 
a chadernid ei 


feddyliau, mawrwychedd 
rlenwi y meddwl, 


iaith yn gorc gu ac yn 
ac yn sobreiddio te 


fwyaf lluosog o'i 
ddoniau i'w canfc 


n eu gor 


y 

d annysgwyliadwy; ond i 

arferyd iaith yr ysgrythyr “* Ei galon ef a 
gyffrodd, a chalon ei bobl, megys y cynyrfa 
prenau y coed o flaen y chyn oedd 

. Morris yn un syn a chymen 

ei ymddyddanion cyfeillgar. Eithr er ei fd 
yn meddu llawer o barodrwydd d, 
Hed ni wnai iselhau ei hun fel gweinidog 
ollwng i ysgafnder a chellwair. 

Wrth Y ymad ddan Tm bethau crefyddol, 
dygai allan Yob amser ryw wirioneddau o 
bwys, ac a wasgai ryw ystyriaethau difrifol, 
a hyny gyda dull ac effaith anwrthwynebol. 
Byddai y symlrwydd dwysaf a'r gwresog- 
rwydd tanbeidiaf yn cydfyned a'r hyn yr 
ymdriniai efe ag eî, yr hyn a ddangosai fod 
y peth a draethai yn deilwng o ystyriaeth 
mwy na ch in, aci gael argraff arosol 
ary meddwl. Yr anhwyldeb a fu yn foddion 
i gymeryd ymaith fywyd y gwr defnyddiol 
hwn, ydoedd clwyf yr ysgyfaint, arwyddion 
o ba un a ymddan t i'w flino yn fuan 
ar ol eì ddychweliad o Lundain yn y 
flwyddyn 1824, lle yr oedd wedi bod dros 
ychydig Sabbathau yn gweinyddu yn addol- 
dy y Trefnyddion Cymreig yn heol Jewin. 
Pan yr oedd yn teimlo llawer o anhwyldeb, 
ei awydd i wneuthur daioni a'i cymellai i 


Uc —— 





MOR 99 
deithio ac io mwy nag yr îddo. ei Ôy. 
68& gorfforol yn ei ganiatau iddo - 
nyddodd ei anhwyldeb yn fuan ìi raddau dwy. 


brawychus, nes cyn hir nad ellid braidd 
dysgwyl iddo gael adferiad. Y pregeth olaf 
a nno iai nghapel y Wyn, ge ger 
y lle Îai, ydoedd oddiar 
6. testun Y nesaf y bwriadai sylwiam arno, o, fol 
yr ymddan sai ar ei goflyfr ydoedd Salm 
. 9. ìd oedd wedi pregethu erioed 
oddiar y testun hwn; ond ym dengy gys yn y 
canlyniad ddarfod iddo gael ateb i'r wed 
wysedig ywyn U Jnarw yn y mwynhad 
o'r unrhyw. galarai oblegyd 
ei analluogrwydd 1 ynon ur daioni i'w gyd- 
greaduriaid, pan yr oedd efe ei hun yn 
mwynhau cymaint o gynaliaeth ysbrydol a 
dyddanwch. Dywedai, “ Nid oes genyf un 
dymuniad am fyw, oni bai i mi u bod o 
ryw orth yn y gwaith mawr.' Ei 
ddei parhaus yn eì weddïau, ydoedd na 
byddaiiddo fyw yn hwy nag 3 y par 


ithi oodd i'w 
yn alluog ì gan o aith yr 'N y 
wneuthur, ed-ddyblu. yr íl Y; 

”» n 


hylch COR i ymadae 
nghylch naw diwrn iddo a'r 
byd, chwenychai adrod ansawdd ei feddwl, 
ac efe a lefodd allan, “* Fy nymuniad penaf 
yn awr ydyw i'm datod a gyda Christ.” 
A phan gry grybwyllwyd wrtho ss yn fraint 
fawr iddo gael y fath brofiad mewn awr mor 
gyfyng; ei atebiad oedd, “' Ie, braint fawr 
i'r fath bechadur a myfi ;” ychwanegu, 
“ Cadwyd fi enyd yn ngolwg fy annheilyn 
dod a'm trueni, nes y'm mawr ddigalonwy 
acar yr un pryd wrth ystyri y swydd 
bwysig, & difrifol ì roddi cyfrif o honi, 
gosodwyd fi yn dî gên Au Arglwy wydd, O! yr 
oeddwn yn cwilyd o a H^, lleied o dda. 
ioni Min wnaethum gy achos mawr fy 
Mhrynwr. Mae yn Cnnth genyf feddwl am 
yr ychydig o wasanaeth a wnes i'm Meistr; 
yn y mae yn My genyf ddarfod i mi, 
trwy gynorth sbryd Glân, ymdrechu 
ì wneud rhyw hint. ” Mown teimlad gogon- 
eddus a nefolaidd, hunodd yn yr Iesu, Awst 
15, 1825, yn 56 mlwydd oed. Boreu dydd 
Iau, y 18fed o'r un mis, nullodd 
tyrfa fawr 1awn yn nghyd, i'r dy i ar- 
weddu eì gorff i'r tŷ rhagdorfynodig i i bob 
dyn, a gweinyddwyd gan y Parchedigion D. 
Griffiths, sir Benfro; Ebenezer Richards, 
Tregaron ; a D. Charles, Cae din; a 
d ef yn mynwent yraur, yn 
ymyl ymyl ol Barchedig dad ; ac yno yr erys hyd 
nes y byddo llef. yr archangel i i'w alw ìi fyny 
olwch y bedd,i aduno a'i enaidi fyw yn 
Mwn oesoedd, mewn digrifwch, purdeb, ac 
MORRIS, JOHN, gweinido z yr Annibyn- 
wyr yn Glastonbury, 8 anwyd yn Ninbych 
Tachwedd 10, 1188. a ag ^b oeddyntae od- | nil 
au o'r 8 Sefy u farw ei 
: Eglwy yn ieuanc; cafodd ef a dau 
wd eu gadael dan ofal mam weddw. Pan 
yn bedair ar ddeg oed, gosodwyd ef yn 
egwyddorwas yn Manceinion, da theulu 
ag oedd yn myned yn rheolaidd i'r Eglwys 


“€ Pan 


âd ei an- | Sefydlog. Gwahoddwyd ef gan gyfaill i ef ga 

i wrando y diweddar YI 

Ar ol pregeth a penn 
mae yn amser i geisio lwydd,” 
efo a benderfynodd i broffoga ei hun yn 
Cristion. Mr. Morris, yn nghyd a nifer o 
wyr ieuanc o'r gynulleidfa a dreulient eu 
nos Sabbathau i bregethu, ac a elwid gan Mr. 
ERoby, “Y deuddeg Apostol.” Oddiwrth 
lafur yr efengylwyr ieuainc hyn y dechrpu- 
odd amryw gapeli yn nghymydogaeth Man- 
ceinion. Mr. Morris yn mhen amser a aeth 
i athrofa Hoxton; ac wedi treulio eì amser 
yno, cafodd y Parch. Mr. Freeman, (di- 
weddar genadwr i Madagascar, ) ac yntau eu 
gwahod 1 bregethu i'r eglwys yn Olney, 
'gyda bwriad iddynt i i gydweinid dogaethu a'r 
arch. Thomas Hilliyard, reeman a 


benderfynodd m diredd a Mr. Mor- 
d mbyniodd alw; wad unfryd ol oddiwrth 
yr eglwys, yr hon a dderbyniodd, ac urdd- 
wyd ef yn weinidog yn Olney. Ar farwol- 
aeth Mr. Hilliyard daeth yr uni ath; pw ; 
yr oedd ei lafur yn Olney yn he 
gethai dair gwaith ar y Sabath a dyg 
mlaen ei wasanaeth hwyrol ar h sd Pw 
gwm ac pes, eî y pentrefydd am do 
y yoeddai ymddangosodd Ei 
dasrwy 1ddysgu a ymddango 
gyfdau drwy ei waith yn casglu o'i amgylch 
nifer iawr o bobl ieuainc, rhai o M cyfryw 
yny & ant yn wyr 
ofon, l, Ar farwolaeth yr enwog. Barch. 
Leigh Richmond, o Turvey, amryw o'i aelod- 
au cael eu hamddifadu o ddysgeidiaeth 
grefyddol, a wahoddasant Mr. Morris i bre- 
gethu iddynt mewn ysgubor, h d om ellid 
adeiladu capel. Hyny a wnaeth; yn fuan 
ffurfiwyd yno eglwys, a daeth 'y Parch. 
Richard Cecil yn weinidog iddynt. Ter- 
fynodd llafur Mr. Morris yn Olney, ar ol 
er nR lwyddianus o bum mlynedd 
ugain, ac efe a symudodd i Lundain, ac 
wedi hyny ì Letherhead, Surrey. Yn 18ôl, 
drtdla d alwad unol oddiwrth yr eglwys 
lastonbury, Gwlad 
dderbyniodd, a lle 
1858, pan y. rhoddodd ì ifyny ei weinidogaeth 
sefydlog ; o'r pryd hwn hyd ei farwolaeth 
Pregethai yn achlysurol yn areithfa Glaston- 
bury, ac cyn a ef menydd oddiamgylch. Ar y 
Sabbath 1866, pregethodd 
Wells ; y Sabbath. 'nesaf dynion bucheddol 
a'ì dygasant i'w fedd. Ychydig wythnosau 
ei farwolaeth, yr oedd ly r1 marwol yn 
dynu n Glastonbury. elid y as tr 
h l Golyda, a an ts myned r wedd fwyaf 
eo a dangosai pe ed. af 
pru daidd. Cy NYTH gwasanaeth. neillduol 
yn yr holl adduldai. Oynelid cyfafodydd 
gweddi unol ar yn ail yn addoldai yr An- 
nan a'r Wesleyaid, Yr oedd Mr. Mor- 
resenol yn y cyfarfod nos Lun, a 
thraddododd anerchiad; aeth drachefn nos 
Fawrth » nôs Fercher, a nos Iau, ac bynwyr, 
orf fawr yn ysgoldy yr Annì 
oddiwrth ddameg y “ Deng'M orwy Uid 
anghofiodd llawer oeddynt yn bresenol byth 


narha Haf, yr hon a 
aodd i lafurio hyd 





MOR 304 MOR 


taerni a'r gwresogrwydd, gyda'r hyn y 
gwnegal efe adref eiriau yr Iachawdwr, 
*“ Byddwch chwithau barod, canys yn yr awr 
ni thybioch y daw Mab y Dyn.” _ Dranoeth 
ymddangosai arwyddion o'r geri marwol. 
Cafodd yn fuan ei osod i orwedd ar ei wely. 
Anfonwyd gweddïau taerion ar ei ran, yn 
nghyfarfod yr h am eì adferiad. r 
oedd yr Anfeidrol ddoeth, modd bynag wedi 
bwriadu yn wahanol. Yr oedd yn eglur yn 
fuan fod awr marw yn agoshau. Efe a lef- 
arodd ychydig eiriau o gariad a thynerwch 
wrth eì ddwy ferch, ao yna yn esmwyth, a 
ymroddodd ei hun i farw. Arosodd y gweini- 
dog ao un o'r diaconiaid gydag ef y 
nos. Am bump yn y boreu derbyniodd 
angeu ei gomisiwn, ac efe a hunodd Sadwrn," 
Medi 6ed, 1866. Nos Sabbath oedd y 
capel yn orlawn o bobl wedi dyfod y yn nghyd 
i wrando pregeth angladd yn cael ei - 
ddodi gan ei olynydd, y Parch. J. Lambert, 
oddiwrth 1 Thes. iv. 13, 14. Yr oedd Mr. 
Morris yn Anghydffurfiwr cadarn, eto ni 
wnaeth ei flaenoriaeth enwadol genedlu 
dallbleidiaeth ; yr oedd yn caru dymion da o 
bob cyfenwad. Yr oedd ei wybodaeth yn 
duwinyddol, yr cedd. yn perthyn ì ysgol y 

uwinyddol, yr i ysgol y 
Puritaniaid, yr oedd ei Dlygiadau Yn 8- 
grythyrol ar wahanol athrawiaethau. Fel 
un o ysgrifenyddion lleol y Gymdeithas 
Feiblaidd Artrefol a Thramor, llafuriodd 
lawer er taenu yr ysgrythyrau, a byddai bob 
amser ar yr e awr ao yn yr areithfa yn 
cadarn bleidio Gair Duw. 

MORRIS, LEWIS, gweinidog yr efengyl 
gyda'r Trefnyddion Calfinaidd yn agos i 

Owyn, sir Feirionydd. Ganwyd ef yn y 
flwyddyn 1760. Yr oedd yn anghrefyddol 
ac an ythyrenol hyd nes y cyraeddodd 29 
mlwydd oed, pan yr argyoeddwyd ef yn dra 
rhyfedd yn Machynlleth, nid mewn cym- 
deithasfa, ond mewn rhedogfa geffylau. Yr 
oedd Lewis Morris, fel y dywed ef ei hun, 
wedicael ei fagu yn gyffelyb fel y magid 
pawb 4 Pryd hwnw, yn ddyeithr ì grefydd 
oddieithr y ffurf yn unig o fyned i'r eglwys 
yn achlysurol a dysgu iddo y catecism, y 
credo, a'r bader. uliodd yntau ei ddydd- 
iau boreuaf gyda'r campiau ffol a'r chwa- 
reuon llygre ag oeddynt n fawr eu 
rhwysg y pryd hwnw yn mhob parth o'r 
wlad, ac yn yr oferedd hyn y bu yn ym- 
rwyfo am y naw mlynedd ar hugain cyntaf 
oi oes. “ Byddai am ll oedfa, a meddai ef ei 

un, “* yn cael ei chynal y pryd hyny gan 
Trefnyddion Calfinaidd mewn lle y dwir 
Gwastadedd, tŷ un Sion William; ni byddai 
ond ychydig ìawn yn dyfod ìi wrando, a'r 
pregethwyr a'r gwranda oeddynt yn cael 
eu herlid yn fawr. Taflwyd Sion William 
allan o'i dy am ei fod yn caniatau pregethu 
ynddo, ac efe a symudodd i le a elwir y Gors, 
adaeth pregethu yno hefyd. Yn mysg y 
lluaws yr oeddwn inau yn gwrthwynebu y 
pregethu newydd a'm holl egni. Un pryd- 
nawn Sabbath, daeth Ychydig o fyddwyr o 
Abermaw, a phregethwr, sef John Ellis, i 


——b'——————————— 
- — — —_— —  — ———— —————  ——— m — bb “— 


Lwyngwril, gyda'r bwriad o gadw oedfa yno, 
a chawsant addewid am le i bregethu mown 
tafarndy yn y pentref. Daethum i'r pen- 
tref y Sabbath hwnw yn ol fy arfer i ddylyn 
gwag ddifyrwch, pan y dywedwyd wrthyf fi 
a'm cyfeillion, nad oedd wiw i ni fyned i'r 
dafarni yfed cwrw y Sabbath hwnw, gan 
fod yno bregethu. Pan glywais hyn, aethum 
yn llawn gwylltineb at y ty tafarn, a gelwais 
am y gwr ddyfod i'r drws, & dywedais wrtho 
os oedd am roddi ei dy i bregethwyr a chref- 
yddwyr ac nid i ni, yr ataliwn i ef i werthu 
cwrw o gwbl, gan yr awn a phob achos neu 
gwrdd i dy arall yn y pentref. Dychrynodd 
y dyn wrth hyn, gan y gwyddai fod genyf y 
dylanwad mwyaf ar fy nghymydogion, ac efe 
a rwystrodd yr oedfa, a gorfu i'r crefyddwyr 
fyned ymaith yn siomedig.” Ond nid hir y 
bu y gwr hwn hefyd heb ei ddal. Yr oedd 
lmabsant, un o wyliau llygredig y wlad, 
a rhedeg ceffylau i fod yn Machynlleth, yn 
mhen y flwyddyn ar oly o uchod, sef yn y 
flwyddyn 1789; aeth Lewis Morris yno ar 
nos! Madwrn. yanbbath a , dreuliwyd Ply 
ge 8 iddo ei oganyr 
a ddaet a yno i'r Gylmabeant ; ond wrth 
ddychwelyd ddydd Llun, wedi bod yn edrych 
rhedegfa, clywai N own gwresog mewn ty 
bychan. yn heol y Maengwyn; canu ar ddi- 
wedd yr oedfa ydoedd. Dafydd Morris, o 
sir Aberteifi, gwr nid anenwog, oedd wedi 
bod yn pregethu. Daeth i'w feddwl fel 
pe buasai saeth lem yr edliwiad hyny, “Y 
maent gyda gwell gwaith na thi.” Glynodd 
hyn yn ei feddwl, nes eì arafu yn nghanol 
yr holl wylltineb—Cofiodd iddo rwystro yr 
oedfa yn Llwyngwril, a disgynodd arno y 
ddedfryd, mai gelyn Duw a phob daioni 
ydoedd, Methodd dadwrdd y tafarndai, 
methodd digrifwch ei gymdeithion, na'r 
gwarthrudd achau ei friw; yr oedd saeth 
argyoeddiad yn gorseddu ei galon. Yr oedd 
bellach wedi penderfynu dychwelyd adref, 
ac ni allai ei gyfeillion er pob ymdrech ei 
luddias, er mai tranoeth yr oed gemp i 
fod; ond addefai wrthynt fod eì wr ef a'r 
eiddynt hwythau yn ofnadwy eì berygl, a'i 
fod o'r dydd hwnw allan yn ymadael a'i hen 
gyfeillion gwag, a'i hen arferion llygredig 
am byth mwy. Mawr fel ' synai eì rieni R 1 
ogion ar ei weliad; prin y gall- 
SM yoo io fod y fath gyfnewidiadau di- 
symwth a diachos yn eu tyb hwy yn bosibl. 
Mynent ei berswadio nad oedd c ddrwg ag 
yr haerai ef weithiau ei fod, on d wh 
cwbl yn ofer. Yr oedd goleuni be wedi 
u ar eì farn, a deallai yn well na h 
pa íath oedd ei eriad gyda Duw. e 
a ymroddai bellach i fyned i'r llan ar y Seb- 


bathau, a theithiai yn mhell ac , lle y 
clywai fod pregeth neb o'r yddion, 
ì edrych a oedd dim modd cael ymwared 


oddiwrth ing ei ysbryd. Bu am enyd “ dan 
Sinai mewn anobaith, ond cafodd wawr wrth ' 
wrando ar y Parch. Mr. Williams, o Ledrod, 
yn Abermaw, ac yn y dref hono m ymunodd 
a chrefydd. Yn mhen y ddwy ynedd wedi 
hyny efe a ddechreuodd bregethu, ac yn 


N 


MOR 


— ——  — u  ——— _ a —  —— ——  __ 





bregethwr y parhaodd hyd derfyn ei oes, sef 
am yr yspaid maith o 64 mlynedd. Dywed 
Mr. Lewis Morris yn “' Adgofion Hen Bre- 
gethwyr,” yn y Traethodydd, fod gwr bon- 
eddig erlidgar wedi gosod ei fryd ar ei ddal, 
ac md yn unig ei ddirwyo ond ei anfon i'r 
fyddin, gan fod awdurdod wedi ei roddi y 
ryd hwnw i'r ynadon ddal rhywfath o 
ddynion a'u gorfodiifod yn filwyr. Wedi 
tyngu nifer o ddynion i fod yn heddgeid- 
waid, gorchymynodd iddynt ddwyn Lewis 
Morris o'i flaen. Daethant hefyd, mewn dy 
Fryncrug, lle yr oeddì bregethu mewn 
yno gyda'r bwriad hwn, ond oddiar ryw 
deimlad neu gilydd, dychwelasant heb wneud 
hyny, a chymerasant arnynt wrth y bonedd- 
wr mai ofn a barodd iddynt beidio. Dranoeth 
wedi dal a dirwyo un William Pugh, pre- 
thwr arall am bregethu, anfonwyd ì ddal 
Yowis Morris hefyd, ond dygwyddodd ei fod 
eisoes wedi cychwyn oddi cartref i gyoeddiad 
sir Drefaldwyn. Ar eì ddychweliad gar- 
f, aeth ei ffordd drwy y Bala, lle yr 
oodd Mr. Charles a John Evans, ac ereill yn 
bryderus yn ei gylch, gan faint y twrf oedd 
ar hyd y wlad fod cynifer o filwyr yn am- 
canu ei ddal, a'i anfon i'r llynges. Yr oedd 
yn byw ar y pryd foneddwr yn sir Benfro, 
yr hwn d ynad heddwch, ac yn aelod 
da'r Trefnyddion; a barnwyd mai gwell 
Fyddai i Mr. Lewis Morris fyned allan o gyr- 
aedd ei erlynwyr trwy giho i sir Benfro, a 
dodi ei hun yno dan nodded y gyfraith trwy 
ymo am drwydded i bregethu fel Ym- 
neillduwyr ereill. Ar ei ffordd yno o'r 
Bala, yr oedd yn myned drwy Lanymow- 
ddwy, ac er ei fod o fwriad wedi gadael i'r 
nos ei orddiwes, yr oedd yn ddigon enbyd 
iddo gael ei adnabod, gan fod yn haws i'w 
adna na llawer un oblegyd ei faintioli, a 
rhaid oedd iddo arfer gr o gyfrwysdra i 
allu myned drwy toll-byrth heb iddo ddy- 
fod i'r amlwg, a chael ei fradychu; gw - 
odd yn lled , gan hyny, wrth dollborth 
Llanymowddwy, am eì hagoriddo. Cododd 
y tollwr o'i wely i agor y tollborth, a gofyn- 
odd ìi ba le yr oedd yn myned ? « Yn mlaen,” 
ebe yntau. ''Y mae hi yn fyd garw tua 
tollwr. “<Y mae hi 


ebe 
l orris, “pa beth sydd 


Lewis 
yno?” “' Meistr hwn a hwn sydd yn erlid 
pregethwyr y Methodistiaid—y mae yn cy- 
nyg dengain punt am ddal un o honynt, sef 
Lewis Morris, ac y mae y milwyrallan yn 
chwilio yn ddyfal am dano.” Ond er cy- 
maint yr awyddfryd i'w ddal, fe dodd 
y pregethwr Lwynygwair yn ddiogel, a 
chafodd loches a saw caredig yno Pen 
Cadben Bowen; ac yn mhen enyd daeth y 
gwr boneddig gydag efi Gae din, a cha- 
odd o y drwydded angenrheidiol. Yr 
oedd Mr. Lewis Morris wedi cael ei gaethiwo 
ì'w dy fethiant a. henaint, er ys tua 
dwy flynedd, ond byddai weithiau yn pre- 
Uu u yn ei dy o'i eistedd i'w ydogion. 

n o'i destunau diweddaf osdd, “ Acat 
ysbrydoedd y cyfiawn, y rhai a_berffeith- 
lwyd.” Dywedau, “ Gwelais a chlywais lawer 


305 


—_ 


MOR 


o esboniadau ar y geiriau hyn, ond ni bum 
erioed yn eu deall yn iawn hyd yn ddiwedd- 
ar; dyma yn awr yw fy mhrofiad, gyda fy 
hen frodyr a thadau sydd wedi myned adref 
yr ydwyf c ddydd anos. Nid oedd amheuon 
am ei gyflwr, nao ofn marw yn blino 
nemawrarno. “Ni wn i, meddai, pa bryd y 
daw yr alwad i'm cyrchu adref oddiyma, 
ond y mae y pac barod. Yr wyf o hyd 
da'r hen orchwyl o roddi y collediz i'r, 
eidwad.” Yr oedd ei ysbryd yn iraidd ac 
ieuanc yn ei hen ddyddiau. Arferai ddy- 
wedyd, “ Yr wyf wedi bod yn llafurio gyda 
thair oes o bregethwyr, ac yr wyf yn awr 
wedi gweled dochren y bedwaredd oes, ond y 
mae'r achos yn gwella o hyd.” Gwelodd 
glatldu to ar ol to o'i frodyr, ond. o'r diwedd 
a welodd farwolaeth; do, o'r diwedd treul- 
iodd ei ganwyll i'r pen, ac efe a. aeth mewn 
tangnefedd i dangnefedd. Dywedodd wrth 
gyfaill ychydig cyn marw, fod yr Arglwydd 
wedi rhoddi iddo ddau beth a addewir yn 
aiwedd Salm xci., ei ddigoni a_ hir ddyddiau 
a dangos iddo ei iechydwriaeth. Bu farw 
Ma 12, 1855, a chladdwyd ef wrth gapel 
y Trefnyddion, yn Nolgellau, a phregethodd 
yn ol ei ddymuniad ar yr achos, Mr. Hum- 
phreys, D , oddiwrth Heb. ii. 16. 
MORRIS, THOMAS, gweinidog y Be- 
dyddwyr yn y Casnewydd, a aned ar y 10fed 
o Chwefror, 1786, yn sir Gaerfyrddin. Gyda 
golwg ar ei ddygiad i fyny, ni chafodd ond 
etifeddu yr anfanteision y a berthynant 
i deulu digrefydd, ac ardal braidd anllythyr- 
enog. Yr oedd ei dad wedi cael dysgeidiaeth, 
ac yn ysgolaig da; ond nid oedd yn gwerth- 
fawrogi y rhagorfraint hono, o herwydd ei 
fod yn gaethwas i anghymedroldeb; ac o 
ddiffyg e1 gwerthfawrogi eì hun, esgeulusodd 
roddi y ddysgeidiaeth a allasai i'w blant. Bu 
hyn lled. ddirfawr i Thomas, yr hwn ni 
chafodd ond cyfran brin o amser mewn ysgol 
wledig yn ei ardal. Cafodd ychydig ysgol 
yn Llandilo, hyn fu yn wir werthfawr 
iddo, er af ai uogi i ddeall rhifyddiaeth a 
mesuryddiaeth, yr hyn angenrheidiol 
yn y gelfyddyd a arferai ei dad, ae hon 
y dygwyd yntau i fyny. Saer coed oedd efe 
wrth ei gelfyddyd, yr hon yr oedd yn ei deall 
yn dda; ac ì'r wybodaeth a feddai am adeil- 
adu, a'r chwaeth oedd ynddo tuag at ei gelf- 
yddyd, Y gellir priodoli ei barodrwydd, os nid 
mewn rhan ei sel, dros adeiladu, a chyfnewid 
ac addurno yr addoldai y llafuriai ynddynt, 
yr hyn a odd ran dra phwysig a chof- 
lmadwy yn ngweithrediadau ei yd. Yr 
oedd Thomas tua saith mlwydd oed pan 
glywodd y brogoth gyntaf erioed. Ei frawd 
illiam ydoedd y cyntaf a broffesodd gre- 
fydd yn y teulu. Yr hyn a effeithiodd arno 
taf mewn perthynas i'w enaid oedd clyw- 
eì fam yn canu rhai o iadau Llyfr y 
Ficer. Er ei bod y pryd hwnw yn hollol 
ddigrefydd, byddai weithiau yn canu Salm- 
au, &c., ao yr oedd gantores rol. 
Derbyniwyd ef yn aelod gan y Parch. Moses 
Williams, Llan n, yn Mhontprenaraeth, 
pan tyag un ar ddeg oed. O herwydd dadl 





MOR 


fawr Arminiaeth, yr hon oedd yn ffynu tua'r 
amser hyn, ao a yddodd yn bwyeig yn y 
misoedd dylynol, bu cynwrf yn th eg- 
lwys ieuanc Pontbrenaraeth. Yroedd Moses 
Williams, y gweinidog, yn Arminiad trwyadl, 
ac yr oedd wedi enill y rhan fw afo'r eglwys 
hon, a'r un yn Llandyfaen, yr hon oedd dan 
ei ofal, i'w olygiadau eihun. Yn y cynwrf 
hwn aeth tad Mr. Morris at yr Annibynw 
i Bethlehem, a William ei frawd i Gwmifyr 
at y Bedyddwyr Calfinaidd ; ond arosodd ef 
gyda'i fam eglwys am fwy na dwy flynedd, ac 
drechodd yn ol ei allu i amddiffyn golyg- 
iadau ei weinidog. ““Ond,” medd efe, “' fel 
yr oeddwn yn cynyddu mewn deall, yr oedd- 
wn yn dyfod i weled anghysondeb y gyfun- 
draeth, ac felly ymadewais mau hwy, ac 
aethum gyda fy mrawd William i Gwmifor.” 
Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf wedi iddo 
uno a chrefydd yr oedd ei gynydd mewn 
wn gweddi yn eglur i bawb, yn gymaint 
felly, fel pan oedd rhwng deuddeg a ar 
ddeg oed, gosodid efi ddechreu cyfarfodydd 
yn aml o faen pregethwyr. I'r dyben hwn 
gosodid y naill ystol ar ben y llall, neu oodid 
ef i ben bwrdd, er rhoddi cyfleusdra i'r 
gwyddfodolion i'w weled; a rhyfedd yr hyf- 
Fydwch a fwynheid yn swn ei lais plentynaidd 
raidd, a'i ddeisyfiadau synwyrol syml. 
echreuodd arfer ei ddawn i bregethu yn 
Nghwmifor, pan oedd o gylch dwy flwydd 
ar bumtheg oed. Am rai blynyddau wedi 
hyny bu yn defnyddio ei alluoedd yn yr ar- 
dal lle y preswyliai, a bu ei lafur o wasan- 
aeth gwerthfawr. Yr oedd dros ugain oed 
pan gymerodd ei daith gyntaf oddicartref, 
hon a fu 'i anwyl gyfaill Timothy 
Jones, Cwm: dol. Ymwelsant y tro hwn â 
Brycheiniog, , &. Morganwg. r 
oedd yn daith dra. rhy edd, canys arddeÌodd 
yr Arglwydd eu i argyoeddi llawer. 
Ar y 19eg o Orphenaf, 1810, cafodd ei urddo 
weinidog ar eglwys Y Bedyddwyr yn 
Mhenrhiwgoch, gir din. Âr y 
achlysur hwn pregethodd y Parch. David 
Saunders, oddiwrth 2 Tim, iv. 6. Pregeth- 
odd y Parch. Joshua Watkins ar ddyledswydd 
yr eglwys, oddiwrth 1 Thes. v. 13.. Ymos- 
ddodi orris ar ei weinidogaeth gyda phry- 
der, ond ar yr un pryd gyda phenderfynoldeb 
teilwng o'r gwaith; ac yn mhen ychydig 
cafwyd lle i gredu fod y Pen Bugail wedi 
r einio y gweithrediadau. Oanlynodd 
llwyddiant helaeth, ac ychwanegwyd yn 
fawr at nifer y dysgyblion. Yn mhen tua 
thair blynedd wedi ei sefydliad fel gweinidog, 
daeth galwad am helaethu yr addoldy yn 
Mhenriwgoch, yr hwn orchwyl yr ymosod- 
odd efe arno gydag egni a llwyddiant. Yn 
ystod y or hwn hefyd, a'r tair blynedd 
ganlynol, u yn offerynol i adeiladu addoldy 
n, Porthyrhyd; a Sitim, Felin Gwm. 
Yr oedd ei deulu erbyn hyn wedi lluosogi, 
ac fel priod a thad yr oedd gofal am ei deulu 


yn agos at eì feddwl pryderus ; 
ynd'nid cedd byn yn cael gormod o ystyriaeth 
yn mhlith y praidd, porthiant y rhai oedd 
galw am eì lafur beunyddiol. Rhoddodd 


306 


MOR 





i ymweled a'r eglwysi trwy ranau o'r wlad, a 
chafodd amryw alwadau; ond y Cas- 
newydd y penderfynodd ymsefydlu. Y mae 
yn sylwi fel canlyn ar yr amgylchiad pwys- 
1g hwn :—*' Yr achos o Ny symudiad yn fwyaf 
neillduol oedd esgeulusdra a_difaterwch y 
brodyr yn Mhenrhiwgoch a'i changenau yn 
eu cyfraniadau. Nid wyf yn cofio i mi erioed 


gael mwy o dair i bedair punt yn y 
chwarter am fy ngwasanaeth. Yr oedd. fy 
nheulu inau yn amlhau, fel yr aethum i gryn 


ddyled. Wrth ymadael gwerthais y cwbl oll 
ag a feddwn, a thelais bob hatling oedd yn 
ddyledus arnaf; ac nid oedd genyf ond deg 
punt yn dyfod i'r Casnewydd ì aìl ddechreu 
yd. Talodd eglwys.y Casnewydd draul 
udiad.” Symudodd yno yn Medi, 1827. 
an aeth at yr eglwys hon nid oedd yn cy- 
nwys ond 56 o aelodau; ond trwy fendith 
Ior ar eì lafur cynyddodd yr achos, a chafodd 
inau eu hyc yanegn atynt. Llafuriodd 
. Morris yn ddiwyd iawn mewn cysylltiad 
a'r eglwys hon. Nid gwr dïog oedd unrhyw 
amser; ond tra yr oedd yr achos yn llewyrch- 
us, yr oedd wr diflin neillduol. Bu yn 
einidogaethu i eglwys Charles-street am 
bedair blynedd ar “ido ; ond yn mlynydd- 
oedd diweddaf ei arosiad yno canfyddai nad 
oedd ei weinidogaeth mor llwyddianus ag yn 
y blynyddoedd blaenorol, yr hyn a'i digalonai 
yn fawr, yn ol ei dystiolaeth ei hun. Tybiai 
fod ei waith yno yn agos a dirwyn i ben, a 
theimlai duedd gref i edrych am orchwyl 
mewn rhyw. ran arall o'r wlad. Yn ol yr 


olwg g in, yn y Casnewydd y dylasai 
efe aros. Yr oedd wedi bod yn ddefnyddiol 
neillduol yno, ac nid oedd dim yn ymd angos 
yn ngwel iadau rhagluniaeth yn cyf- 
lawnhau yn awn ei symudiad oddiyno, 
Aethib io i Gaerodor yn mis Medi, 
1831. Wedi cael ar ddeall fod yn ddichon- 


adwy adfeddianu hen addoldy Pithay, yr 
hwn fuasai yn meddiant y Bedyddwyr Seis- 
nig am yn agosiì ddau cant o fl yddoedd, 
osododd i gynllunio at ddwyn hyny i ben. 
afodd gan amryw weinidogion Cymreig 
addaw rhoddi eu henwau gydag efam y swm 
angenrheidiol 1 brynu yr addoldy. Ond er 
ei fawr siomedigaeth, wedi iddo wneud pryn- 
iad o'r capel, & gosod pob peth yn barod o 
ran gweithredoedd, &c., trodd y brodyr hyn 
eu penderfyniad yn ol, a gwrthodasant sef- 
yll at y cytundeb, yr hyn a flinodd ei feddwl 
yn fawr, ac a'i digalonodd yn hollol, yn en- 
wedig o herwydd ei fod eisoes wedi cymeryd 
meddiant o'r addoldy, yr eglwys yn ymgynull 
ynddo, a thraul bwysig wedi myned ato i'w 
osod mewn cyflwr gweddus a chysurus ì 
addoli Duw ynddo, Bu tymor ei arosiad yn 
Nghaerodor yn un profedigaethus a thrallod- 
us iawn iddo. Nid oedd nemawr o lewyrch 
ar ei weinidogaeth; yr oedd y gynulleidfa 
yn ymddangos yn fechan mewn addoldy mor 
fawr ; ao yr oedd yn anhawdd i'r eglwys roi 
cynaliaeth gysurus iddo ef a'i deulu, Ond 
yn nghanol ei ddigalondid a'i drallod yno, 
aeth i roddi tro i'r brif ddinas. Yr ei 
fynediad yno yn dra chyffelyb i ddyn yn ffoi 





MOR 


rhag gorlif o drallodion, y rhai oeddynt wedi 
ei amgylchynu. Arosodd rai Sabbathau yn 
Llundain. Yr oedd 4. T. Rowlands newydd 
roddi ei weinidogaeth i fyny yn eglwys Moor- 
fields... Yn swn dawn melus a gwresog Mr. 
Morris, teimlodd yr egiwys fechan hon aw- 
ydd mawr i roddi galwad iddo aros yn eu 
plith, a buant yn daer arno gydsynio a'u 
cais. Penderfynodd fyned yno, a symudodd 
yno Medi 26, 1832. Mawrth 1, 1835, symud- 
oddi breswylio i Bontypool, Mynwy. Nid 
oedd neb yn synu wrth glywed ei fod yn cael 
galwad gan yr hen eglwys hon i ddyfod yn 
weinidog iddi. Yr oedd yma amryw hen 
gyfeillion iddo, y rhai oeddynt wedi bod 
megys cydlafurwyr ag ef yn yr un sir, a 
braidd yn yr un ardal, tra yr oedd efe yn 
reswylio yn y Casnewydd. Yr oedd ef yn 
ollol adnabyddus ìddynt hwy. ah au 
adnabyddus iddo yntau. edi ei ddyfod- 
iad i Bontypool, fol ir lleoedd Paeydlon y 
u ynddynt, yr ei lygad yn og at 
wneuthur rhyw beth um at f nodiad. yr 
achos yn mlaen. Nid oedd yn foddlon os na 
fuasai yr achos yn symud rhagddo. Cafodd 
y fraint o weled pechaduriaid yn troi o gyf- 
eiliorni eu ffyrdd, ac yn ymofyn am le 
mhlith, lant Tr Arglwydd. Yr oedd, lluos- 
ogrwydd yr aelodau yn byw yn y drei, ac yn 
ymgynull ar foreuau Sabbath yn addoldy 
enygarn. Nid oedd dim ond hen arferiad, a 
serch at hen addoldy, a allasai fod yn gy- 
melliad iddynt gyrchu bob Sabbath gryn 
ffordd allan o'r dref, i ben. ucheldir cyfagos, 
lle'r oedd y cyfarfod a elwid yn briodol 
oddiwrth ei sefyllfa, Penygarn. Gan hyny, 
yn hollol resymol, penderfynwyd 1 brynu 
darn o dir gan Mr. Probyn, yn Heol y Three 
Cranes, i adeiladu arno, a gwerthu Sardis i'r 
Annibynwyr. Gosodwyd careg sylfaen y ty 
newydd i lawr ar y 24ain o Fehefin, 1839, 
gan Mr. Morris ei hun, yn cael ei ypynorth- 
wyo gan Andrew Williams, ac ereill; ac ar 
y 26ain o Fedi, 1836, cafodd ei agor at was- 
anaeth crefyddol. Yn ystod er arosiad yn 
Mhontypool cafodd beth amser hyfryd a 
boddhaol iawn iddo ei hun. Yr oedd yr achos 
mewn sefyllfa gysurus, a phob peth yn my- 
ned yn mlaen yn rhagorol. Eithrbu y flwydd- 
yn 1839 yn un mor ffrwythlon mewn gofidiau 
a blinderau pwysig iddo ef, fel y oofnodai ar 
ddechreu y Awyddyn 1840 :—“ Yr wedi 
cael mwy o glefyd a gofidiau y flwyddyn hon 
nag a gefaie yn fy holl fywyd, a gosod y cwbl 
yn nghyd.” — Wedi myned trwy lawero flin- 
derau yn Hn eglwys yn y Tabernacl, rhodd- 
odd rybudd ì ymadael Awst 16, a gofal yr 
eglwys yn hollol i fyny ddechreu mis Hydref, 
1840. Ar yr 8fed o Dachwedd canlynol cy- 
merodd ofal yr eglwys yn y Bontfaen, Mor- 
ganwg. Synodd llawer at y dewisiad hwn 
o'i eiddo, canys yr oedd pob peth yn anfan- 
teisiol iddo feddwl ymsefydlu yno. Yr oedd 
yr eglwys yn cwynfan dan faich o ddyled ar 
doldy, a hwythau yn wan i sefyll dano. 
r oedd yr achos wedi bod yn dra dilewyrch 
am flynyddau. Gyda golwg ar y lles am- 
gyl ol y bu Morris yn offeryn i'w ddwyn 


WM 


907 


MOR 


TY —  —— N _—— 


i ben yn yr eglwys hon, y mae rhyddad 
addoldy o ddyled” gefyll yn benaf, Dyma 
y baich trwm oedd yn gwasgu ar yr eglwys. 

n ystod ei arosiad yn y lle hwn, yr h 
oedd tua dwy flynedd, yn lle blwyddyn, fol y 
nodai y trefniad cyn ei fynediad yno, bu yn 
ddiwyd neillduol, a chafodd ei ymdrechion 
eu bendithioi raddau mwy yn mhob ystyr 
nag mewn un man arall yn yspaid yr un 
hyd o amser. Symudodd oddiyma i Uaer- 
salem Newydd, yn agos i Abertawe, lle y bu 
yn einidogaethu oddeutu blwyddyn, ac y 
erbyniodd rai ugeiniau. Cyn diwedd y 
flwyddyn 1842, yr ydym yn ei ganfod yn 
rhoddi gofal yr eglwys hon i fyny, ac yn 
cymeryd bugeiliaeth yr eglwysi bychain yn 
y Pil a Chorntown, yn yr un air. Ni bu ei 
erosiad yn y lleoedd hyn ond ychydig iawn 
o amsor, canys yr yd m yn caol ei hanes yn 
pregethu y tro c gyda'r brodyr a ym- 
adawsant o Charïe -street, ar y 30 “i Euril, 
1843. Ni bu ganddo ef na rhan na chyfran 
yn yr ymraniad ; ni roddodd unrhyw anog- 
aeth na chymorth iddo. Eithr wrth ganfod 
pwysigrwydd rhesymau y brodyr hyn dros 
ondeb 





eu hymadawiad, yn gystal a heddy 
y mesurau a fabwysiadasant i ymadael 
phryderodd dderbyn eu gofal 
alwad iddo. Yr oedd sefydliad a llwyddiant 
yr achos yn y Deml Ŵr addoldy newydd) yn 
agos at ei galon. Pa le b y buasai, 
ymddyddan am y Deml oedd ei brif bwnc. 
sgrifenodd lawer ar y mater, a theithiodd 
lawer yn yr achos. Gweddïodd fore ah 
dros lwyddiant crefydd yn y Deml. Nid 
esgeulusodd ddim ag oedd yn tueddu at les 
a chynydd y frawdoliaeth yn y lle. Cafodd 
fwynhau, i raddau pell iawn, yr hyn a. ddy- 
munodd. ac edrych ar 5 gweithrediadau yn 
o olwg gyffredin. Gwel eglwys 
wedi. cynyddu i nifer ddigonol î ddal baich 
traul yr adeiladaeth, c y weinidogaeth, 
a dwyn yn mlaen holl refniadau a dysgybl- 
ae e 8 mewn m daidd, ac 
undeb, cariad, 8 chydweithrediad yn u 
yn eu plith. Yr oedd dadfeiliad ei babell 
ddaearol erbyn hyn yn amlwg. Achwynai 
yn nis gadawodd ef yn 


ddo, sef cael cymorth meddygol, a gosod 
dyled y Deml dan sylw y deithas gy- 
northwyol i adeiladu addoldai y ddinas 


hono. Bu yn ddiwyd gyda'r amcan olaf tra 
bu yn alluog i symud y tu allan i drothwy 
ty eì fab, gyda'r hwn yr oedd yn lletya. Ar 
y 30 o Hydref dychwelodd i'w breswylfod yn 

Casnewydd; ond ychwanegodd ei wendid 

raidd bob awr hyd y dydd Mercher canlynol, 
Tachwedd 4, 1846, pryd yr anadlodd ei enaid 
i ddwylaw ei Waredwr a'i Dduw, yn 60 
mlwydd oed, wedi bod dros 42 mlynedd yn 
y weinidogaeth. Yr oedd Mr. Morris fel 
dyn yn sefyll i raddau poll yn uwch na'r 
canolradd. Cydnabyddid ef yn ddyn o feddwl 
gwreiddiol a galluog ; ac nid oes lle i ameu 
pe buasai wedi cael addurniant dysgeidiaeth, 
y buasai yn un o ddynion penaf yr oes. Ni 


* 





MOR 


buasai wedi meddianu y gradd o wrtaith me- 
ddyliol, na'r defnyddioldeb gweinido aethol 
a odd, oni buasai ei fod wedi arfer 
diwydrwydd neillduol. Nid esgeulusodd 
dymor ieuenctyd at gynyddu mewn gwybod- 
aeth. Ymroddodd md yn unig i fod yn hy- 
ddysg yn y Gymraeg, ond hefyd yn y Seis- 
neg. Ymawyddai am fyned i athrofa, & 
chafodd ei gais dderbyniad yn athrofa Caer- 
odor; eithr llwyddodd rhai cyfeillion yn 
Nghwm Ifor i'w atal, am yr hyn y galarai 
trwy ei oes. Nid yn yr areithfa yn unig y 
dangosodd efe ei alluoedd; gwnaeth ddefnydd 
hefyd o'r wasg.  Cyoeddodd amryw bregeth- 
au, a chofiant neu ddau; acy mae y llyfr 
Seisneg a ysgrifenodd ac a argraffodd yn 
Llundain, yn dangos meddwl treiddgar, byw- 
iog, dychymygol, difyrgar, ac adeiladol, Ei 
enw yw, '*“ London and Country scenes, with 
various passing events, evangelically  illus- 
trated.” Eithrni ddian efe mwy nag 
ereill heb ddrygair oddiwrth frodyr gau. 
Dyoddefodd lawer kn yr ystyr hyn; ac fel 
ag yr ydym yn deall, dyoddefodd yn ddiachos 
ac anghyfiawn. 

aynwyr yn Abergwili, gêr Caerfyrddin, «a 
nib yn Abergwili, ger Cae in, a 
aned yn a ardal Cydweli, yn y sir hono. Ganed 
ef tua'r flwyddyn 1800. Derbyniwyd ef yn 
aelod yn Nghapel Sul, Cydweli, gan y Parch. 
D. Gnffiths; a thebygol mai yn eì amser ef 
y dechreuodd bregethu. Crydd ydoedd wrth 
ei alwad; a phriododd pan yn dylyn yr al- 
wedigaeth hono. _ Aeth ar daith y Gog- 
ledd, a derbyniodd alwad oddiwrth yr eglwys 
Annibynol yn Nebo a Hebron, sir Gaernar- 
fon, a chafodd ei urddo yn weinidog yno. 
Bu graddau o lwyddiant ar ei weinidogaeth, 
ac ychwanegiad at yr eglwysi. Oyn hir ad- 
eiladwyd ganddo ef a'r eglwysi addoldy new- 
ydd yn Aberdaron. Goddiweddwyd ef gan 
gystudd blin; a gwrthododd ei briod fyned 
y'r ardal hono i fyw, yr hyn a effeithiodd mor 
drwm ar ei feddwl, fel y darfu iddo adael 
e maes ei lafur tua'r flwyddyn 1830. Bu farw 
ei wraig; aef gwellaodd a. i raddau ôr ol 
hyn, ac ymse yn rgwili, r Caer- 
fyrddin, a bu yno amryw ynyddau. Yn 
nhymor ei weinidogaeth helaethwyd yr add- 
oldy, a bu Mr. Morris yn ffyddlon ìi symud 
ymaith y ddyled. Er ei fod yn ddyn bywiog 
a diniwed, gyfaill gwresog, ac yn bre- 

thwr doniol a llafurus, eto yr oedd mor 

daros ig i'r du gyffrous, fel y 
adnau ycbydig ofid, blinder, neu wrthwy- 
nebiad, yn ei yru yn gwol f. Dang- 
osodd tra yn y Gogledd fod tuedd yn ei gyf- 
ansoddiad at Y yny, fel y bu yno am amser 
mewn gorphwylledd. Pan yn y cyflwr hwn, 
Mai 8, 1860, rhoddodd derfyn ar ei fywyd 
trwy ymgrogi yn ei dy ei hun yn Abergwili 
Y mae'r amgylchiad yn dysgu i ni wers 
bwysig am waelder dyn pan wedi ei adael 
iddo eì hun. Pan unwaith y collo rheswm 
ei lywodraeth ar y meddwl, yr ydym mewn 
perygl o wnì gweithredoedd anfad. Nid 
oedd gwaith Morris yn rhoddi terfyn ar ei 
fywyd fol y gwnaeth, yn ei ymddifadrwydd 





308 


— — —_  ——_— 





MOR 


— _ — — 





o'i synwyrau, yn perii ni ameu ei dduwiol- 
deb, mwy na phe buasai wedi WaArW o'r dar- 

, neu ryw anhwyldeb cyffredin 
arall ag 8 dd yn agored i'r natur ddynol. 
Yr hyn sydd yn gosod argraff ar nodweddiad 
dyn yw yr hyn a wna efe yn y mwynhad o 
ddefnydd ei synwyrau. Gan fod bywyd Mr. 
Morris ywyd o ymroddiad i'r efengyl, 
ac o anrhydedd ìddi, er mor chwith ac athrist 
oedd y dull y bu efe farw, nid oes ynom un 
petrusder am ddiogelwch ei gyflwr oblegyd 


ŶMORBIS, EDWARD, oedd weinidog per- 
thynol i'r Trefnyddion Calfinaidd yn - 
armon, sir Feirionydd. Ganwyd ef yn y 
flwyddyn 1826. Nid oes genym ychwaneg 
o hanes bore ei oes. Yn nghymdeithasfa 
Llanerchymedd, mis Mawrth, 1854, arwydd- 
wyd cymoradwynôth y deithasfa iddo fel 
pregethwr ieuanc ô ddoniau a chymeriad 
teilwng, a fwriadaìi ymfudo ì America. Yr 
oedd ef a'i gyfeillion yn dysgwyl hir ddydd- 
iau iddo fod yn ddefnyddiol gyda'r Oymry 
yn yr Unol Daleithiau. Ond md;hyny oedd 
meddwl Duw. Cafodd dirio wlad hono; 
ond gyda'i fod yn dechreu llafurio fel pre- 
gethwr gyda'i frodyr yno, odd afiechyd 
ynddo, ac efe a fu farw Medi 22, 1854, yn 
nhy ei gefnder yn Illinois, yn 28 oed, ar ol 
pum niwrnod o glefyd yr ymysgaroedd. Dy- 
wed y “ Cyfaill o'r Hen Wlad,” iddo fod yn 
pregethu mewn dwy gymanfa o eiddo y 

refnyddion Calfinaidd yn sir Oneida; ao 
yna am dymor yn gweinidogaethu i eglwys 

Trefnyddion yn Carbondale, Pensylfania. 

r oedd ar y ffordd i Wisconsin pan welodd 
yr Arglwydd yn dda ei alwatoeihun. Caf- 


odd y fantaiso dderbyn addysg yn athrofa 


y Bala; a bu am ryw ysbaid yn athraw ys- 
gol Frytanaidd Beddgelert. Pan oedd yno 
ygwyddodd i Arglwydd John Russell ddy- 
fod trwy y wlad, ac efe a ymwelodd â'r 1, 
a dyw eì fod yn cael ei synu a'i fod, u 
yn fawr wrth weled gegol mor rhagorol yn 
fath le mynyddig a Chymreig. Yr oedd E. 
Morris yn feddianol ar feddwl cryf, a dawn 
rhwydd a chymeradwy. _ Yr oedd ei grefydd- 
olrwydd yn ddiamheuol; a byddai yn eì ym- 
arweddiad rhodio mewn doethineb tuag 
at bawb. Paham y cymerwyd ef ymaith mor 
ebrwydd, ac yr arweiniwyd ef o Gymru, 
lad ei enedigaeth, ac ymfudo i America, 
im ond i farw braidd, sydd ofyniadau nad 
ellir eu hateb awrhon; ond caiff ei ber- 
thynasau a'i gyfeillion “' wybod ar ol hyn.” 
ORRIS, THOMAS, gweinidog y Be- 
dyddwyr yn Nghaerffli a Chroesyparc.. Yn 
Medi, 1791, derbyniodd alwad yr eglwys yn 
Nghaerffili i'w bugeilio. Nid oedd Thi yr 
eglwys ar y pryd ond 30. Yn mhen haner 
blwyddyn wedi ei sefydlu, cydsyniodd trwy 
ganiatad yr eglwys, ì wasanaethu Croesyparc 
aner ei amser—dau Sabbath yn y mis yn 
mhob un o'r ddau le. Hen dy anedd wedi 
ei wneuthur yn ygylleus at gynal addoliad 
oedd y capel. Yr oedd efe yn boblogaidd 
iawn. Llenwid y capelo wrandawyr, fel y 
gorfodid ef weithiau ì fyned i'r areithfa trwy 


MOR 


$09 


MOR 





y ffenestr. Oymerodd rhyw lohiadau le 
yn ei deulu ag oeddynt yn tueddu ìi leihau 
ei eradwyaeth. Mewn canlyniad gad- 
awedd. y wlad ac aeth drosodd i America, lle 
bu f 


u farw. 
y MORRIS, CALEB, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Llundain. Ganwyd ef Awst 
6, 1800, yn Parcgyd, wrth droed Foel Tri- 
, yn mhlwyf yr Eglwyswen, sir Benfro, 
o rieni oeddynt mewn am iadau cysurus. 
Pan yn blentyn amlyga! hoffder mawr i 
ddarllen, a myfyrio. brif lyfrau oeddynt 
««'Taìth y Pererin,” ao ““ Esboniad Burkitt.” 
Nid oedd fawr o lyfrau ereill o nodwedd gref- 
yddol yn adnabyddus y pryd hwnw yn yr 
, 80 nid â yrhaihyny ond ychydig 
a phrin. Gosodwyd ef yn ieuanc mewn ys- 
gol ramadegol barchus yn Aberteifi, lle 
amlygodd dawn neillduol at ddysgu. 
farwolaeth ei feistr teilwng, offeiriad o'r 
eglwys sefydledig, symudwyd ef i ysgol 
gyffolyb yn Hwlffordd, gyda golwg ar - 
ei hun i astudio y gyfraith. Y pryd 
bwn argraffwyd yn ddwys ar eì feddwl drwy 
gyfrinach grefyddol dyn duwiol a_letyai yn 
yr un ty ag yntau. ewn canlyniad efe a 
ymunodd a'r eglwys Annibynol yn Mhen- 
groes, pan yn ir ar ddeg oed, ac yn dr 
buan hynododd ei hun drwy gymeryd rhan 
ynyc odydd cymdeithasol a gynelid yn 
er addysg grefyddol; un o'r rhai 
Lyn y bu efe foddion i'w sefydlu mewn 
amaethdy a elwir Maesgwyn, lle 
bobl o gwmpas yn parhau i gyfarfod i gate- 
ceisio eu gilydd yn yr ysgrythyrau. Ŷ dalent, 
y sel, a'r duwioldeb a amlygai mewn cysyllt- 
iad a'r cyfarfodydd hyn a'i nodai allan fel 
un cymwys i'r weinidogaeth. Yr oedd pan 
yn fachgen yn prynu amser i ddarllen llyfrau, 
ac yn hynod ddefosiynol ei feddwl. Yn lle 
bod ofni y fynwent yn 5 nos, elai yn 
nyfndor y nos i hen gapel Pynygroes, fel 
man i ddal cymundeb a Duw, ac ymunodd 
a'r eglwys ym pan yn wrieuanc. Bi weini- 
dog y pryd hwn oedd y Parch. William 
Evans, a'r cyfeillion yno a'i hanogasant i 
bregethu. edi cael ysgol ragbarotoawl yn 
Aberteifì, derbyniwyd et i'r athrofa Bresby- 
teraidd yn Nghaerfyrddin, dan ofal y Parch. 
D. Poter, lle y treuliodd ei amser o bodair 
blynedd, u mewn dawn a chy- 
mor doth. E9 Parhaodd ei oes ì 
deimlo parch i'r hen athrofa, a chyfranai 
dair punt ynl mynwn. aldyddiau di- 
weddaf at m nibynol yn 
Ngholeg Gaorfyrddin. Yn mis Ebrill, 1823, 
urddwyd ef yn weinidog ar eglwys Taber- 
nacl, Arberth, lle y treuliodd bedair blynedd, 
ac y gwnaeth iddo lawer o gyfeillion. Yn y 
flwyddyn 1827 symudodd 1 Lundain, yn 
dweinidog a'r Parch. George Burder, yn 
etter Lane; ac er ol Jnarw Mr. Burder, 
syrthiodd y gwaith yn m arno, a chyr- 
aeddodd safle uchel yn mysg pregethwyr y 
brif ddinas,“ Ychydig eglwysi,” meddai y 
Pulpit Observer am Mawrth, 1859. “a god- 
asant gymaint o weinidogion ì lafur cartrefol 
& Whramor, ag eglwys Fetter Lane, yn ystod 
I 


mae'r 


ei weinidogaeth ef.” Bu yn glaf iawn yn 
1835, a threuliodd haner blwyddyn yn ei 
ardal enedigol. Dychwelodd, ond nid i'w 
nerth blaenorol; ao ar ol ym iadau 
aflwyddianus, rhoddodd Fetter Lane i fyny. 
Ymgymerodd ar ol hyny a chapel newydd 
Eccleston; a bu wedi hyny, fel Paul yn 
Rhufain, yn dysgu yn eì dŷ ardrethol ei hun 
yn Mechlenburgh-sguare. Yna dychwelodd 
adref a threuliodd ddeng mlynedd olaf ei oes 
yn gydmarol ddiddefnydd, er ei fod wedi 
parhau i ddylanwadu yn nerthol ar y medd- 
yliau a elent i'w ì. Llawer a feiid arno 
n ddyeithriaid am hyn; ond teg yw hys- 
ysu fod ei wendid yn gyfansoddiadol ac 
etifeddiaethol. Oofia yr ysgrifenydd am ei 
fam yn treulio ei holl amser yn ei gwelv, 
ond amser yr elai i'r cyfarfodydd cref- 
ddol, a byddai yn bresenol bob Sabbath. 
r oedd yno bruddglwyfder yn ei chadw 
yn ei gwely. Byddai ymweliadau achlysurol 
eimabyn ei symbylu i ddyfod i lawr am 
ddiwrnod neu ddau, yna syrthiai yn ol i'w 
hen sefyllfa. Tegwch a'r cyoedd yw hys- 
bysu hyn o ffaith deuluol er dangos fod an- 
nefnyddioldeb diweddar y gwr mawr hwn yn 
tarddu o ffynonell anianyddol ac nid moesol. 
Aethai er gwell iechyd i Gwbert, lle ar lan 
y môr, yn agos i Aberteifi, yn haf 1864, a 
mwynhaodd ei hun yn fawr yno am dymor, 
ond daeth yn mlaen arno y dyfrglwyf, ac ar 
ol hyny y clefyd melyn nes y methodd ddy- 
chwelyd adref, ac o'r diwedd hunodd yn 
ym Iesu ddydd Mercher, Gorphenaf 26ain, y 
arch. Caleb Morris, dyn sydd a'i enw yn 
household word mewn llawer teulu, ac y pery 
eì goffadwriaeth am oesoedd lawer. Y dy. dd 
Llun canlynol y claddwyd ef yn ymyl ei 
rieni yn mynwent Penygroes. Ymgynull- 
odd lluaws yn nghyd i'w bebrwn i dŷ ei hir 
gartref. Arweinwyd a gwasanaeth crefyddol 


n y Gwbert gan y Parch. E. Lewis, Bryn- 
rian. Oyraeddodd yr orymdaith Beny- 
groes tua thri o'r gloch. Gweddïodd yn y 


capel y Parch. S. Evans, Hebron; a phre- 
gethodd y Parch. D. E. Davies, Aberteifi, 
oddiar Mat. xii. 35, “ Y dyn da yn dw 

allan o'i drysor bethau da.” Ar lan y bedd, 
crybwyllodd y Parch. J. Davies, Glandwr, 
Tal adgofion dyddorol am yr ymadawedig, & 
gylwodd am un hynodrwydd neillduol ynddo, 
gef buddioldeb mewn cyfeillach. Yr oedd 
yn naturiol rwydd o siarad, ac o feddwl di- 
wylliedig: ac felly, gwnaeth lawer o les. 
Tynodd cyfaill iddo y darlun hwn o hono: 
“* If the outer man always reveal the inner, 
in his case itis the exact copy of it... Who- 
ever looks at him, plain person or cultivated, 
child or adult, is struck with him at 
first sight; while the student of man 
finds everything belonging to him recorded 
there. W batfreshnoss and brightnessare upon 
him! The dew and morning light of youth! 
One can never think of him as old. What 
a rich product of nature he is corporeally ! 
How his princely bounty is expressed in 
every lineament of his frame, up to the rich 
hair on hìs head. A frame, all eensibility, 


MOR 


—— a ——— s - - y 
— L—_._.. .'k.. _ -— 


—— a 


yet full of command; yes, of softness and of 
fire. The glory of his personal exterior, as 
of his entire mind and character, is the per- 
fect symmetry of it.. No excess, no defect, 
nothing wanting. The man, thewhole man, 
and nothing but theman there.” Cydneb- 
dd y rhai a'i hadwaenent gywirdobh y darlun. 
myfyrwyr a fuont dan ei arholiad yn 
Aberhonddu, pan ddelai i lawr dros y ““ Con- 
gregational Fund Board,” a deimlent ei fod 
yn llawn caredigrwydd a mwyneidd-dra, 
nc eto awdurdodol. Yr oedd yn feddwl 
nas gellid cellwair ag ef; a phan gyffroid, ni 
feddai nemawr mervous peter can gryfed. 
Meddyliai yn gyflym a thrwyadl, Cymerai 
ei fater gwbl feddiant o hono. Ychydig 
iawn a ysgrifenai o'r pregethau a gymerent 
oriau i'w traddodi, ond yr oedd yn eu medd- 
wl yn drwyadl. Yr oedd yn feddyliwr 
gwreiddiol, ac yn bregethwr fel efe ei hun 
yn unig. Yr oedd yn meddu rhyw allu i 
swyno meddyliau ymchwilgari hongian wrth 
ei eiriau ac 1 fyned allan ar ei ol yn un 
ymchwiliad am wirionedd, ac y mae dylan- 
wad ei eiriau yn cael eu teimlo gan ugeiniau 
o weinidogion Annibynol Prydain heddyw. 
Fel y gwelsom yn eì hanes boreuol, yr oedd 
yn defosiynol. Teimladau ei galon 
oeddynt ddwfn. Ei feddwl pur a_ ddaliai 
gymdeithas gyson â'r ysbrydol. BRhodiodd 
gyda Duw. Cofiwn byth rai o'i weddïau 
cyoeddus pan yn urddo gweinidogion, 
agor capelau, ac yn claddu y marw. Yr 
oedd yn ddyn llawn o garedigrwydd a chyd- 
ymdeimlad. Cynorthwyodd ei hunan a sym- 
ylodd ereill ìi gynorthwyo yn helaeth weini- 
dogion mewn cyfyngder, a chasglwyr at 
achosion Gymreig yn Llundain. 'Tennlodd 
yr ardaloedd hyn Ìawer o'i garedigrwydd yn 
mlynyddoedd olaf ei oes, yn enwedig eglwys 
Penygros. Bu y prif offeryn i ad-drefnu 
addoldy hwnw a garai mor fawr; ac fel y 
ywedodd Mr. Davies, Aberteifi, ddydd yr 
angladd, y mae ol ei haelioni yn weledig ar 
NN addol Y yr awr hon. Astudiasai n 
wer ar physy aeth yn yr ugai - 
edd diweddaf, a bu yn barod Tawn'i gynghori 
& rhoddi cyffyriau yn ei ardal ar ol iddo ddy- 
fod adref 1 aros. Er iddo fod cyhyd yn 
gweini yn Nu iaith Seisnig yn unig, yr oedd 
yn dra hoff o'r hen iaith, a phregethai ac 
esboniai ynddi yn y blynyddoedd diweddaf 
tua Threfdraeth a Phenygroes; weithiau 
gyda pheth o dân yr hen amser gynt. Cy- 
oeddodd bregeth angladdol i'w gyfaill Mr. 
Morgan Harry. Ei theitl “ Te servant 
of the age.” Cyoeddodd hefyd liad o 
dystiolaeth y Beibl am hawliau y tlodion, 


dan yrenw “ TAe Noble and the Poor.” Heb 
law ; nl8 gwyddom iddo roddi dim i'r 
cyoedd trwy y wasg. Y mae ereill wedi 


dyfod o'u cof a'u hysgrifau lawer braslun 
o'i bregethau yn yr Homilisf, ac y mae efe 
mewn llawer ffordd wedi marw llefaru 
eto. Meddai ryw faint o ddawn barddoni. 
ansoddodd farwnad i'w hen weinidog 
ìlliam Evans, Hebron, ao eiddo ef yw y 
penill: 


$10 





MOR 


“ Ar y byd ac ar yr eglwys 
Dnw dywallto'i Ysbryd Glan ; 
Miloedd eto ddelo i brofi 
Pur effeithiau r bedydd tan ; 
Tyr'd i lawr, yma 'nawr, 
Yn dy ddylanwadau mawr.” 

Yn ei gyfeillachau y rhagorai. Nis gellid 
aros yn eì gwmni heb deimlo fod rhinwedd 
yn myned allan o hono ; ac erysrhai brawdd- 
egau o'i eiddo fel trysorau dyfnaf calonau 
eì luaws cyfeillion. Ond efe a fu farw. 
Terfynwn gyda chyfieitbiad o'i eiriau ei hun 
ar achlysur cyffelyb—“'O fy mrawd, ni'th 
gollwyd — byw ydwyt gydag ysbrydoedd y 

rffaith a'r dodwydd. Ie, wyt eyda Christ, yr 

yn sydd lawer iawn gwell. Ein calonau a 
edrychant at 1 dydd y'th gyfarfyddwn eto, 
ac yna y byddwn yn wastadol gyda'r Ar- 
glwydd. Gadawn fedd ein brawd heddyw 
en bendorfynol ì fyfyrio efengyl, ìi was- 
anaethu yr eglwys, ac i ledaenu gwirionedd, 
rhyddid a thangnefedd dros y ddaoar, gyda 
mwy o allu, o, ynerwch, ac o benderfyniad, 
nag erioed. Bydded i ysbryd Duw ein puro 
oddiwrth bechod, cyfeiliornad, a endid, 
ac o'r awr hon allan ein codi uwel , uwch, 
tuag at eu, a'n pe eithrwy a losg- 
ant pddi Yme lch gorsedd Duw.” “ 

MORRIS, WILLIAM, oedd frawd i 
Lewis Morris, o Fon, yr hwn oedd lysieu- 
ydd godidog iawn, ac athronydd anianolrha- 
gorol. Trwy gyfryn ei fraw wis 
cafodd sofyllîn o ymddiriod dan y llywodr- 
aeth, sef cyfarchwyliwr cyllidau, a 
chasglydd toll yr halen yn Caergybi. 
Yno y mae'n debyg y treuliodd y rhan 
o'i fywyd, ac y gorphenodd ei yrfa yn 
flwyddyn 1764. Yr oedd athryhth Mr. w. 
Morris, yn gryn helaeth hefyd, ac yn cyr- 
aedd i amryw gangenau o wybodaeth a 
dysg. Bu yn ddiwyd a llafurus iawn, yn 
casglu ac yn adysgrifenu gweithiau y prif 
feirdd, &. Yr oedd ganddo wybodaeth a 
ì eroriaeth, canys dywedir 
i ieuenctyd Caergybi yn 
Yr oedd efe hefyd, WR ol 

ugh 


ymddifyru 
mn NN gorchwyl o ffoilila, neu gasglu amryw 
a 


Evans, yn ei gywydd 

marwnad : 

“ Brasgamu, llamu y llwybr 

Linneus yn lan ewybr.” 
Ac fel crynoad o ragoriaethau yr un gwr, y 
mae y bardd crybwylledig wedi dodi yr hyn 
a ppnlyn o flaen eì awdl marwnad iddo: 
“* Llysieuydd godidog a rhagorol am ei wyb- 
odaeth yn amryw gangau philosophyddiaeth 
anianol, celfydd yn iaith yr hen Frytaniaid 
a'r beirdd, a hynod am amryw gampiau 
gorchestol, a rhinweddau da ereill nad ydynt 
yn amÌ yn Nghymru y to yma.” 


MOR 


— 


MOBRIS, RICHARD, oedd frawd arall i 
Mr. Lewis Morris, o Fôn, henach nag ef, 
oedd ysgrifenydd yn y Fôr-Swyddfa, Llun- 
dain. Yr oedd yn nodedig am ei loywder 
cyneddfau, cywreindeb greddf-duedd, a 

idd-dra craffineb. Yr oedd ynddo yntau 
duedd diflino i ymfyfyrio ac i ymddifyru, ì 
lu ac i chwilio dysg a esiaeth ei 
wlad enedigol a'i genedl, Pa orchwyl bynag 
a erai mewn llaw, efe a'i cyflawnai yn 
dichlynaidd a chywreindeg. Hyn yn nghyda 
ch gaeth ei frawd Towi8, a emllodd 
ìddo yntau sefyllfa dan y llywodraeth, sef 
prif ysgrifenydd yn y Swyddfa Fôrawl, ym 
on swydd a gyflawnodd dros lawero flynydd- 
oedd. A phan aeth yn hen, oed-freiniwyd ef. 
Bu yn dra llafurus 1 wneud y gwasanaeth a 
allai i'w genedl mewn pethau tymorol ac ys- 
brydol. Yn ei ddyddiau ef y cafodd bywiol- 
aeth plwyf Trefdraeth, yn Môn, ei phenodi i 
offeiriad o Sais. Y plwyfolion yn rhesymol 
ddigon a wrthwynebasant y penodiad; bu 
Mr. ER. Morris yn gefnogwr iddynt yn yr 
achos, a hwy a enillasant y gyfraith, ac atal- 
lwyd y Sais oddiwrth y fywiolaeth. Bu y 
y gwr hwn hefyd yn wasanaethgor iawn i 
arolygu diwygiad dau ar (os nad 
mwy) o'r Beibl Cymraeg, sef rhai y blyn- 
yddoedd 1746 a 1762. Am y gwaith yma y 
mae yn dywedyd mewn llythyr at gyfaill :— 
“* Ystyriais yr iaith Gymreig er ys mwy na 
haner can mlynedd, ac felly y mae gen 
gyfarwyddyd cyflawn o'i mydryddiaeth, modd 
y Ymnif ei rheolau anhyfeth. weirio 
cam ysgrifen yn ngwai en 
foirdd, ao wrth ddiwygio y wasg y ddau 
argraffiad o'r Beibl yn 1746 a 1752, bum 
ofalus iawn i sylwi ar y pethau lleiaf mewn 
yddo ; ac ysgrifenyddion 
idocaf yr oes hon, yn nghylch hyn, a 
unasant fod fy amcan yn iawn, sef y Parch. 
Edward Samuel, y Parch. William Wyn, y 
. Parch, Evan Evans, y Parch. J. Thomas, a 
fy nau frawd Lewis a Gwilym Morris.” Er 
mwyn dangos ychwaneg o'i farn am y gor- 
chwyl o ddiwygio argraffiadau y Beibl, tyb- 
iem nad peth diwerth y cyfrifir y ll 
canlynol yr hwn a_ anfonodd efe at arch. 
John Evans, golygydd argraffiad y llwyddyn 
1770, o ba un yr argraffwyd ugain mil:— 
“ Twr Gwyn, 2il Chwefror, 1760.—Anwyl 
Gyfaill.— ynegodd Mr. Evans, yr argraff- 
ydd i mi, fel y bu rhyngoch y dydd arall 
mewn eisteddfod, (committee mae'n debyg), 
aelodau pa un oeddynt Dr. Worthington, 
Dr. Owen, Parch. J. Evans, &c., yn iaith 
a threfn y Beibl Cymraeg, a'ch bod wedi 
barnu yn oreu Beibl yr Esgob Llwyd, 1690; 
aci rywun ddywedyd, fod yr Esgob hwnw 
yn amgenach Uymreigiwr na'r Dr. Davies, 
awdwr y gramadeg a'r geirlyfr, a sefydlwr 


iawn ysgrifenyddiaeth yr iaith, drwy brof- 
iadau nn o waith y beirdd, i 


rhai yn uni 
a'i cadwasant heb ei cholli. fft i chwi oll ! 
Gwendid mawr yw hynyna ysywaeth! Fy 
nghymydog, Mr. Lewis, o goleg 1i 
Iesu, ac wedi hyno Lanfachreth, Môn d 
coleddwr yr argraffiad hwnw (nid yr Esgob 


all 








MOR 
Llwyd), drwy yr hwn y cafodd enw 
Welsh Rabbi, yn Rhydychain. X a 
welais yn ei dy yn nfiha 'r 


Beirdd, yr holl ddalenau prawf a ddaethant 
o'r ye m y aith, hwnw. yr oedd tad 
Tr Esgob Llwyd o dylwyth yr Henblas, 
Môn, ond; Sais oedd yr Esgob, wedi ei eni 
Berkshire, ac ni wyddai fwy oddiwrth y 
g, er ei fod unwaith sgob Elwy, 
na'r Esgob Newcombe y sydd yno awr- 
hon, yn ymdrechu hyd y geill am ddeol yr 
iaith oddiar NF ddaear; felly tra 
anghymwys i o lawn ysgrif y Beibl. 
Erchwn arnoch eryd trugaredd ar iaith 
eich mam, a pheidio tori ei hesgyrn eilwaith. 
y rhai sydd yn awr wedi eu gosod yn eu lle 
priodol, dan boen ysgymundod Cymdeithas 
y Cymrodorion, y rhai ydynt oishamddiffyn- 
wyr yn erbyn pawb a'u drylliant, o'r esgob 
ì'r cardotyn. Fe wyddai wrth y chwedl yma 
eich bod chwi wedi anghofio y cyfamod 
rhyngoch a'r gymdeithas pan eich derbyn- 
iwyd yn aelod o honi, ar fod i chwi goledd 
eich mam iaith hyd eithaf eich gallu; canys 
yn ol yr hanes hwn, yr ydych wedi cymeryd 
mewn llaw ei drygu ddirfawr. Os chwi 
a ddirmygwch y rhybudd yma, gwae chwi 
nas ganesid chwithau yn Berkshire! Canys 
beth a ddywedwch pan ddarllenoch mewn 
rhyw lyfr a gyoeddir ar ol hyn, ddarfod i 
Moses Williams a Rhisiart Morris wneud 
aneirif o welliadau yn iaith ao orgraff y 
y Beibl a'r Llyfr Gweddi Cyffredin, yn 1718, 
1746, a 1762; ond yn 1768 fe adferwyd yr 
holl feiau drwy fawr boen a llafur. Pwya 
enwir yma? Ffei rhag cywilydd! Na sonier 
am fath beth yn heolydd y ddinas. Oni 
welwch chwi fel y mae y Dr. Davies yn 
profi y geiriau, “ bore,” *“ daear,” &c., drwy 
awdurdod N beirdd? A phwy yn yr oes hon 
sydd yn rhyfygu gwrthsefyll yr awdurdod 
hwnw? Mae cantoedd o feiau man yn 
orgraff y Beibl mawr, y rhai a ddiwygiwyd, 
y rhai canlynol, megys dyblu y cydsein- 
iaid heb achos, cam osodiad ereill yn wrth 
wyneb i reolau y gramadeg, &c., y rhai wrth 
gydmaru y llyfrau yn ng yd a ymddangos- 
ant ar yr olwg gyntaf; ond nid oes neb mor 
ddall a'r rhaì nì fynant weled—Mi wyf 
eiddoch,—Rhisart Morris.” Dywedir hefyd 
ddarfod i'r gwr hwn ddangos parodrwydd 
ewyllysgar & haelionus ì gynorthwyo y di- 
weddar Barch. Peter Williams, yn y gor- 
chwyl llafurus a llesfawr o gyoeddi y Beibl 
Oymraeg, gyda nodiadau a sylwadau ar bob 
penod. Ymddengys hefyd fod ganddo raddau 
o'r ddawn farddonol, ac y mae peth o'i waith 
yn argraffedig, i wirio 'hyn heblaw tvstiol- 
aeth yr ardderchog fardd Goronwy Owain, 
yr hwn yn nghywydd marwnad ei fam ef, a 
ddywed :— 
“ Rhisiart am gerdd ber boywaain, 
Hafal ni fedd Gwynedd yain.” 


Bu farw Mr. Rhisiart Morris yn y flwyddyn 
1779, a chladdwyd ef yn Eglwys St. orgo 
in the East, Llundain ; a gadawodd ar ei ol 
wraig a phlant. Aeth mab iddo a elwid 


MOR 


«bb — 





Richard i fyw fel masnachwr gwladol i'r 

India, ac yr oedd dwy ferch iddo yn byw yn 

Llundain rai blynyddoedd 

DRE Mu Y YU 
crybwy r yn wr talentog. 

Eermd mai hwn oedd y gloywaf ei y shwyddyn | V 

o'r brodyr oll. Ganwyd ef yn 

1706. Y sefyllfa yr ydoedd efo Y mddi oedd 


- mate) ar d y llong filwrol, 
wid core y. Pan ar ryfelgyrch yn erbyn 


Cart ena, lladdwyd ef yn dd 
1T40, gan nad, oedd ot godd eto ond 34 mlwydd oed. 
WILLAM, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Trefgarn a Rhosycaerau, sir 
Benfro. Ganwyd ef tua'r flwyddyn 1694. 

Ymunodd a'r achos yn Nhref, ; dechreu- 
odd bregethu yn fuan, ac ur dwyd ef ì gyf- 
lawn waith y weinidogaeth yn yr eglwys 
hono yn nghylch y flwyddyn 1720. Aeth 
bregethu i ardal Pencaer, lle y mae'r capel 
yn awr a olwir Rhosycaerau. Y testun y 
llefarodd arno oedd Act. xviii. 10, “ Mae 
i mi bobl lawer yn y ddinas hon. ” Safai 
Mr. Morris ar garned o ge ry , Ì draddodi 
ei ed nn ar brydnawn Sabbath. Buwyd 
yedihyn yn presgtbu mewn tŷ anedd am 

lyned r oedd HM y ced 

hyn yn beth newydd a dyeithr, a 

rwydd, "YD yflwyddyn 1124, adeilalwyd y 
n y flwyddyn 1724, adeiladwyd y 
capel cyntaf, ar ddernyn o dir a gafwyd gan 
J. Perkins, Ysw., Llandridian, yr hwn dir 
a sicrhawyd trwy rwym-weithred dros 999 o 
flynyddoedd; ac yn gysylltiedig a'r capel 
mae mynwent helaeth at gladdu. Yn fuan 
wedi hyny corfforwyd eglwys yn cyn 8 

chwech o aelodau, pump o wyr ao un ferc 
a mawr oedd y rhyfeddod d yr ardal fod 
merch yn myned yn aelod, fel pena buasai 
ferch un enaid i'w achub. Dywedir 
pan oedd y ferch hono unwaith nm myned 
adref o gwrdd eglwys, iddi gyfarfod adyn 
lled anystyriol, iddo ofyn, ““ Mary, pa le y 
buoch heddyw?” Atebodd hithau, “ Mewn 
cwn I 1 el 8.” Dywedodd yn eil “ Nis 
fod genych o hyd yn eich cwrdd 
erlwys T ” _ Atebai hithau, “Ni pherthyn i 
chwi wybod ychwaith, a siorhaf 1 ì chwi, nad 
oedd yno air o son am eich enw chwi.” Yr 
oedd hyn yn deilwng o efelychiad holl ferch- 
ed yr holl eglwysi, fel y byddont mor ddoeth 
yneu hatebion, yn lle taflu y pethau santaidd 
l'r own, a gemau crefydd i'r moch. Pan 
oedd Mr. Ni Morris wedi bod yn llefaru. am 
u lawer yn Nhrefgarn a Rhosy- 
caerau, a' a'i fod bellach tynu tua therfyn 
ei oes, dewiswyd un Mr. Morris Griffiths i 

fod yn gynorthwyol iddo fel cydweinidog 

ef, ond bu Mr, Griffiths farw oi flaen ef w 
hyny. Ymdden gys i Mr. Morris fod amser 


mlyn Dn ywen th, ed triugain 
Yr oedd yn 'h od 'hoff o swn 


a mhob teulu ag ag yaa ìddo, ac ar- 
a dyweyd fod swn plant yn beroriaeth 
lustigu. Bu yn briod a dwy wraig, 
d un ar ddeg o blan my gal yr al wraig 

a un ar ddeg. wedi hyny n yr 
Tebyg yw fo* rhai o'i feibion yn weinidog. 


312 











ion yn Lloegr, ac he ao hefyd fyn iddo ef oedd 
ï diweddar Tomas “Hari: Penfro; ac wyr 
efyd iddo ef oedd y diweddar Barch. Tho- 
mas Mortimer, Solfach. Nid gor hwyl 
hawdd yw gyru crefydd allan o deulu 
byddo wedi gwreiddio ynddo, sef o deuluoedd 
rhai cyfiawn; ond terfynodd ei ddydd 
yniauer cyh yd ydoedd; gel d ef adref 
wrth ei waith at ei wo u farw mewn 
lle a elwid Tonbant, ei aneddle, yn y flwydd- 
yn 1778, a chladdwyd ef yr un bedd a'i 
wraig olaf, yn mynwent Llanrhian, ac ar- 
nynt y gorwedda cofgolofn hardd. Dywedir 
eì fod yn ddyn call, yn llefarwr rhagorol, yn 
ddyn mwynaidd a gostyngedig, ac na ddiog- 
odd, ond llafuriodd” yn galed am ei oes hyd 
nes y daeth daeth ei amser ì 'Î noswylio, 


IAM, gweinido 
gwran, sir ar Fon. Ganwyd ef yn y wyddyn 
1796, yn Nhreforis, ger Abertawe, sir For- 


ganwg. Dechreuodd bregethu pan 
mlwy d oed, yr hyn & rofodd iddo eff yn 
ydwriaeth, a'r hyn byth 


allu. ymy er iech n Ì pyth 
we a garodd mor an ee 
ddaeth Ym foreu mm aelod o 'r eglwys An- 
nibynol yn Llanelli, sir. Gaerfyrddin, gan 
yr hon yr anfonwyd ef i'r coleg ed Annibynol 
yn Ngogledd Cymru, y pryd hwnw dan ar- 
dlygiao y Parch. Geo wis, D.D._ Yr 
eglwys Annibynol yn Llanfyllin, sir Dre- 
faldwyn, yn canfod fod ei dalentau areithfaol 
a'i gymwysderau einidogaethol o_nod- 
wedd uwch na r cyflredin & rhoddodd iddo 


alwadi dd 
derfyn ei efrydiath a Elderbyniodd. eni 
wyd ef yno Ionawr 2il, 1822, ac yno y lla- 
furiodd am ddwy flynedd ar bumiheg, gyda 
derbyniad a chymeradwyaeth mawr, yn 
nghyda mesur helaeth o lwyddiant. n 
1839, efe a symudodd i Glandwr a Threforris, 
ger Abertawe, Bir her yn des dr ar treuliodd 
wyth flynedd a haner wydd iddo 
eihun a buddiol i ereill ag oedd dan, ei ofal 
gweinidogaethol. Y cam nesaf o'i eiddo 
oedd myned i Birkenhead i gymeryd gofal 
yr eglwys ieuano hono yn ei mabandod, yn 
y lle ag oedd ar ygyd yn yn fychan ei boblog- 
aeth Gymreig. dwyd atalfa ddisymwth 
ar y dref oedd ar y pry arwyd ei gynl. 
cymerodd newyn Ìo,, le, gw oy dynodd 
eidfa; ac wedi o am mam dwy 
a haner, daeth lle afan gnO fwy gobeithiol 
iddo lafurio ynddo, 8ef yr “glwys Annibynol 
yn Salem, Bryngwran. Ei enwogrwydd hir 
dlog & siorhaodd iddo ar ; nnwaith roesaw 
c ynys; âl a ystyr- 
ient ei ddylbdiad. Yn ychwane ad lwydd, ac & 
bendith neillduol pddiwrth yr. aid 
ni siom wynt. Am ar dar ddeg 
a naw mis efe wnaeth brawf cyflawn o'i 
weinidogaeth, a dangosodd ei hun yn ei faes 
o ddefnyddioldeb, megys yn mhob un arall, 


yn weithiwr nad oedd Ì achos. iddo gywilyddio, 
gan iawn gyfran yar pw oedd 
yn un a bod caredig natnr 
yn ndeithasol,. y dygiad 


uwchlaw pob peth eì daerni Cristionogol a'i ì 
gwnaeth yn anwyl gan bawb a'i hadwaenai. 





MOR 8138 MOR 
Cerid a gwerthfawrogid ef gan enwadau | on dysgeidiaeth, amgen na'r hyn a geffid 
ereill o Gristionogion yn gystal a'r eiddo ei ï mân ysgolion yn y wlad yn in. Er 


hun. Yn 1864, o herwyd ei fynych wendid 
yr oedd dan yr angenrheidrwydd poenus o 
roddi fyny ei ofal gweinidogaethol. Rhodd- 
wyd iddo dysteb werthfawr ar y pryd gan 
ei bobl a'i gyfeillion caredig; ar 
lchiad hwnw efe a ysgrifenai, “ a 
eais iechyd agos didor hyd Ebrill, 1858, 
pan gefais wely llaith yn——ac ni fum byth 
yn iach wedi hyny. £r amser hwn efe â 
symudodd gyda'i doulu i Lanfyllin, ei artref 
mabwysiedig cyntaf, a_lle genedigo . 
Morris, gan obeithio y buasai i awyr dyner- 
ach e cysgodfawr hwnw brofi yn fwy 
llesiol, ond nid hyn oedd ewyllys Duw. awyd 
ggrifenai at gyfai ywedyd, “Ni 
y edi bod ym alluog i: fyned ìi dŷ Dduw un 
waith er pan ddaethum yma; ond Ô mor 
felus ydyw mwynhau yr addewidion bendig- 
edig ; oblegyd er cael iY amddifadu o'r or- 
dinhadau cyoeddus gyda'r dyrfa fawr, ein 
Tad Nefol, yn ei bresenoldeb dwyfol, 
aberth h Jawnol Crist i a fedr ddiwallu yn ” 
lawn iffyg. Yr wyf yn hyderu y ga 
ddwyn Fy mH iolaeth i'w ffyddlondeb, na 
hrofais 1 erioed wirionedd ei air sicr yn 
fwy helaeth nag yn fy hir amddifadrwydd 
o foddion allanol gras. Diolch i'w enw 
santaidd ef.” Efe a gyfnewidiodd yn sydyn 
ar ddydd yr Arglwydd, Hydref 29ain, ac ym- 
adawodd yr hwyr canynol. Ei eiriau eglur 
diweddaf oedd, “Ffarwel, ffarwel.” Yr oedd 
eìiymlyniad wrth ei gyfeillion ac aelodau ei 
deulu yn angerddol. Wrth ei anwyl gyd- 
mares bywyd, achwynodd fod y cwlwm yn 
drallod mawr iddo ef wrth farw, er hyny 
fod yn well ganddo fyned nag aros. Yr oedd 
cwlwm arall annatodol yr hwn a'i galluogai 
ì lawenhau mewn gobaith o ogoniant Duw. 
Yr oedd Mr. Morris yn un o'r ser dysgleiriaf 
a addurnai 8c ô lendithial ffurf; on yr 
8 rhan ol Tywysogaeth Cy- 
id Yr oedd ganddo y llais mwyaf peraidd, 
ac yn hynod o ddoniol, hyny Ym oedd 
ganddo yn odidog y swniad neillduol hwnw 
o eiddo y llais, yr hyn pan fyddo y pregeth- 
wr oll ar dân gyda'i bwnc, a_ ystyrir yn 
radd uwchaf o hyawdledd Cymreig. r 
oedd yn ddoniol neillduol mewn gweddi, ao 
ddedwydd neillduol mewn cyfrinach ly- 
yrol. wodd ddau fab yn y weinidog- 
aeth Gristionogol, un yn ngha I Brunswick, 
Caerodor, a'r llall irpror, India. 
MORRIS, LE , O Fon. Ganwyd ef, 
yn ol yr hanes mwyaf tebyg o fod yn gywir, 
mewn man a elwir Tyd elyn, yn 
mhlwyf Llanfihangel Tre'r Beirdd, sir Fon. 
coflyfr eg lwyf hwnw, mai 


T âm- 


yddyd o gylchwr. 
amser diweddaf, adael y gelfyddyd hono, a 
throi yn ydfaesnachwr, ac ìddo fynod ì ì 
bentref Eirian ianell, yn mhlwyf Penrhos - 
gwy, yn Mon. Nid oedd mewn amgylchiad- 
au ì allu rhoddi i'w blant nemawr o fanteis- 


yny daethant oll yn enwog mewn dysgeid- 
iaeth, bodaeth, defn ddioldeb, a ymer- 
iad, wid Lewis Morris gan y beirdd, 
“ Llywelyn Ddu o Fon,” prif feddianydd yr 
athrylith, noddwr, athraw, a chynllun ei 
frodyr, yn nghyd a holl athrylithwyr ei oes, 
llen a lleyg. Dywedir iddo am ryw amser 
yn eì 1euenctyd ddylyn celfyddyd ei dad, sef 
cylchwr; ac yn hyn fel mewn gorchwylion 
cywrain ereill, ni bu yn ol o ddangos ei fedr- 
usrwydd. Chwedl in am dano yw, y 
medrai wneuthur telyn a'i chwareu; gwneu- 
thur llong a'i hwylio; a gwneuthur cywydd 
a'i ganu ar dant. Y mae yn debygol na 
ddarfu iddo ef ddylyn yr alwedigaeth a nod- 
wyd yn hir, eithr troes ei fyfyrdod at y gor- 
chwyl o fesur tir; ac yn yr ymarferiad o 
hyny efe a ddangosodd gymaint o gywrein- 
rwydd, fel mewn amrywiol ereill o gangenau 
dysg a bodaeth, nes enill sylw a chy- 
meriad boneddigion y gymydogaeth, trwy 
y rhai yn ganlynol y cafodd ei ddyrchafu i 
ryw swyddogaeth dan y llywodraeth, yn 
perthyn 1 gasgliad y cyllid a tholl yr halen 
yn mhorthladd Caergybi. Yn mhen rhyw 
ysbaid o amser symudwyd ef oddiyma i ddy- 
cyffelyb alwedigaeth yn mhorthladd 
berdyfi, ger Machynlleth. Yn y flwyddyn 
1737, darfu i gyfarwyddwyr y Morlys ei 
benodi ef i arolygu, mesur, a_darlunio, 
porthladdoedd ac arfordiroedd Cymru. Hyn 
a gyflawnodd yn y modd mwyaf cywrain a 
Chyceddwyd ífrwyt Tawr eradwywyd, a 
yoeddwy ei lafur flwydd 
1748, mewn llyfr a elwid Plas of Har- 
bours, Bars, Bays, and Roads in St. George's 
Clannel.” Mae y llyfr hwn yn cynwys 
uwchlaw ugain o ddarlunleni, dangos 
ansawdd amrywiol aberoedd, porthladdoedd, 
&c., perthynol ì Gymru. Ac er mwyn dangos 
natur y gwaith hwnw i'r rhai nas gwelsant 
ef, cymerwn ryddid i ddyfynu rhai llinellau 
allan o ragymadrodd y llyfr:—*' Yr athrist 
hanesion am cryn adau a cholledion, 
yn dygwydd mor fynych ar dueddau Cymru, 
y rhaì yn ddiau a achlysurwyd yn benaf 
oblegyd diffyg bodaeth, ac anmherffeith- 
rwydd y darluniadau a roddwyd o'r pethau 
hyny, a ellodd gyfarwyddwyr y Morlys 
1 gyme yr unrhyw dan eu hystyriaeth, 
ao i bon erfynu ar od i arolygiad mesurol 
gaelei gymeryd mewn llaw; ac flwydd- 
yn 1737, rhyngodd bodd iddynt Yy mhenodi 
l at y gorchwyl, a dechreuais arno wrth y 
Penmaen Mawr, yn Ngwynedd, gerllaw bar 
Caerlleon. Ar ol cyflwyno gorchwyl blwydd- 
yn, archwyd i mi fyned rhagof. Ond gan 
na ddarparasid y cyfreidiau a'r defnyddiau 
angenrheidiol i'r perwyl, gohiriwyd y gwaith 
hyd. flwyddyn 1742. Y pryd hwnw can- 
iata pb ed 1 mi lestr wedi ei 
ddarparu yn dro; a 
hyn aethum a'r gwaith yn mlaen gyda gofal 
a manylrwydd mawr, hyd nes c dy 
mynediad ì For Hafren ; ond yn y flwyddyn 
1744, torodd y rhyfel allan rhwng y deyrnas 


y moddion 





MOR 314 MOR 





ee —— 
—— - ——— — —. ——_— — 


hon & Ffraino, a llesteiriwyd y gwaith; a 
minau a orphenais fy narlunleni, ac a gyf- 
lwynais fy arolygiad i'r Morlys... Y darlun- 
iadau o'r porthladdoedd, &c., ag sydd yn 
awr wedi eu cerfio, ac yn cael eu gosod allan 
yn y traethawd hwn, a ffurfiwyd yn y de- 
chreu mewn llyfryn bychan a wnaethum i'm 
asanaeth fy hun, er mwyn cynorthwyo 
Fy nghof, pan ddygwyddai tymestloedd neu 
ryw anffawd ddisymwlh a allai ddygwydd 
ystod y gwaith. Ond dygwyddodd 1 mi 
dangos y gwaith hwn i arglwyddi y Morlys, 
a rhyngodd bodd iddynt ei gymeradwyo, gan 
anog fod iddo ol ei gyoeddi er bud. il or- 
; nghyd a rhai crybwylliadau a 
wnaetham yn mherthynas i'r gwelliantau 
a ellid wneuthur yn y porthladdoedd hyny, 
gan na thybid yn addas cyoeddi yr arolygiad 
o'r holl arfordir nes myned a'r gorchwyl yn 
mlaen hyd at Bentir Oernyw, sc; gorphen 
hyd yno o For Hafren. Gallaf anturio honi 
fod un peth anarferol yn y darluniadau h yn 
nas ceir mewn nemawr, 0s mewn un o'r 
lleill, hyny yw, fod enwau y lleoedd. wedi eu 
i lawr ol eu orgraff, yn 
ydan darlunleni ereill o'r arfonliroedd hyn 
Bydd yn gyffredinol yn cael eì wneuthur 
y fath fodd, fel nas clywodd trigolion y lle- 
oedd hyny erioed son am danynt, ao nad yd- 
ynt gan mwyaf amgen na ffugddyfeisiau 
cyfieithwyr anwybodus, a cherfwyr esgeulus. 
ithr yr oedd fy adnabyddiaeth o aith a 
hynafiaeth y Brytaniaid rhoddi mantais 
i mi yn hyn.” Ysgnifenodd Mr. Morris 
ddarluniad hanesyd ol o fwnyddiaeth y 
arthau hyny o'r Dywysogaeth ag 
a sylw; ond ni chyoedd wyd byth o'r gwaith 
hwnw. Ni a welwn oddiwrth yr hyn a nod- 
wyd eisoes am dano, ei fod wedi cael ei or- 
l o gan gynifer o helbulon y byd, fel nas 
i gael ond ychydig hamdden i goledd 
nac i ganlyn ei dueddiad mwyaf naturiol, 
Bef hynafiaeth, barddoniaeth, &c. Yn 
hyn, er y cwbl, y pelydrodd gyda gradd 
mawr o ragoroldeb. Gellir canfod ei athry- 
lith mewn llenyddiaeth oddiwrth ei lythyr 
at Mr. Page, yr hynafiaethydd, dyddiedi 
Chwefror 11, 1761, efe a ddywed :—*“ Yr 
hyn sydd wedi enill fy sylw penaf er ys am- 
ser maith yn ol, yw gwneuthur ychwanegiad 
at Eiriadur raeg a Lladin yr Athraw 
Davies; ac hefyd Geirlyfr arall o'm heiddo 
fy hun, ar gynllun Mareni; yr hwn sydd 
wedi cymeryd fy oriau hamddenol er ys am- 
ryw flynyddau. Yr wyf yn eì alw “Gwe- 
ddillion Celtaidd,” neu yr hen ymerodraeth 
Geltaidd yn cael ei darlunio yn yr iaith Seis- 
nig, sef cynulliad buchdraethol, beirniadol, 
hanesyddol, cyfiach ddol, a daearyddol, o 
ddefnyddiau Oeltaidd, tuag at hanes Bry- 


tfanaidd yn yr hen oesoedd, mewn dwy ran. 
Y rhan gyntaf a gynwys hen enwau Cymreig 
a Cheltaidd pobl, lleoedd, brwydrau, &c., 
mewn trefn egwyddorol, yn yr hon, nid yn 
unig y mae'r hen enwau Celtaidd, cywir a 
chysefin yn cael eu hegluro yn y llythyraeth 
hen a diweddar, a'u profi o awduron 
Brytanaidd, ac enwau lleoedd yn bresenol, 


&c., ond hefyd camsyniadau a chyfeiliornad- 
au, pa un ai gwirfoddol ai dygwyddiadol, yr 
amrywiol ysgrifenwyr a dreithasant am hen 
amgylchiadau Prydain mewn unrhyw iaith 
a ynag, yn caeleu hegluro a'u hunioni. 
mae hwn yn waith tra llafurus a maith. 
Yr ail ran a gynwys enwau Celtaidd pobl a 
lleoedd, y rhai a Ladineiddiwyd, a ddefnyddir 
gan awduron Lladinaidd, y rhai a'u troisant 
l'w hiaith eu hunain, gyda chynygiad er 
dangos beth oeddynt yn y Geltaeg gysefin, 
trwy eu cyffelybu â hen hanesion ac iaith y 
rif gangenau, neu amryw ieithoedd y genedl 
ono, sef y Gymraeg, y Wyddelaeg, y Lly- 
dawaeg, a'r Gernywaeg. Y mae y 
hon i radd helaeth yn dadogaethol lle mae 
dychymyg yn cael ei rhyddid, ond yn cael 
ei chadw o fewn terfynau aint ag sydd 
yn alluadwy. Nid yw yn ddichonadwy i neb 
ffurfio barn ddigonol am ffraethineb ei ddawn 
na chraffineb ei amgyffrediadau oddiwrth 
hyny o fân ddyfyniadau a fedrwn gyfleu 
a; ond gellir cael rhyw radd o gynorthwy 
1 wneuthur hyny Wrwy ddarllen yr ychydig 
lythyrau a chyfansoddiadau rhyddieithol a 
mydryddol o'i waith sydd wedi eu cadw ar 
gof yn y llyfr a elwir “ Dyddanwch Teulu- 
aidd,” yr hyn ynr cwbl o'i waith, debygem, 
gydd yn argraffedig o fewn cyraedd y Cymro 
uniaith gêr fod llawer oi ysgrifoniadau ar 
yn yr ys ymreig yn Llun- 
dain, dim llat, moddir, na 800 ysgriflyfrau; 
ac hefyd gynysgrifau, neu adysgrifau o lawer 
o'i lythyrau, yn llyfrgell y Plasgwyn, Môn. 
Treuliodd Lewis Morris ran ddiweddaf ei oes 
mewn tyddyn o'i eiddo ei hun, a elwid Peny- 
bryn, yn sir Aberteifi, yr hwn a ddaeth i'w 
feddiant Hwy eì briodas a'i ail wraig. Ei 
wraig gyntaf, yr hon a briododd Mawrth 29, 
Tyd ydoedd Elisabeth Griffiths, etifeddes 
yn, aergybi, Môn ; o'r hon n- 
wyd iddo fab a elwid Lewis, pan n dedd. 
ei wraig ond 16 mlwydd a 6 diwrnod oed. 
Bu y mab hwn farw yn ieuanc. Bu iddo 
hefyd ddwy ferch o'r wraighon. _ Hydref 20, 
149, prì odd ei ail wraig, sef Ann Lloyd, 
etifeddes Penybryn, o'r fon y bu iddo naw 
o blant—pum mab a phedair merch. Bu 
amryw o'r plant feirw yn ieuainc, a bu farw 
ei ail wraig Mawrth 30, 1786. Tua hwyr- 
ddydd ei fywyd dyoddefodd lawer o anhwyl- 
deb corfforol, fel yr ymddengys oddiwrth am- 
ryw grybwylliadau yn ei lythyrau o'r ysbaid 
hwnw. Felly trwy ryw anhwyldeb neu 
gilydd, neu fe ddichon gydgyfarfyddiad 
amryw anhwylderau, terfynwyd eì einioes 
Ebrill 11, 1765. Oladdwyd ef yn Llanba- 
darn Fawr, sir Aberteifi. Pan gyraeddodd 
y newydd galarus am ei farwolaeth glustiau 
Parch. Goronwy Owen, yr hwn y pryd 


doedd u irgìnia, Amer- 
ioa, efo a gyfansoddodd awdl marwnad or. 
chestol ar eì ol, ar y pedwar mesur ar hugain. 
Yn yr awdl hono, yn nghyda'r nodau eglur- 
hao cysylltiodig ahi, efe a osododd allan yn 
helaeth lawer o ragoriaethau ei gyfaill a'i 
athraw, fel y cydnabyddai efe ef :—. 


MOR 


“ Ni fu'n unig i Fon Ynys, 

Loes am arwyl Lewis Morys, 
Ond erys yn oed wyrion ; 

Yn mhob gwlad achwyniad chwith 
O'i ran yn mhlith cy wreinion,” 


MOERIS, WILLIAM, Tyddewi, gynt o 
Gilgeran, gweinidog enwog gyda'r Trefnydd - 
ion Calfinaidd. Ganed ef yn Nghilgeran, 
pentref poblogaidd ar lan Teifi, yn ngoror 
uchaf sir Benfro; ac yno y treuliodd y rhan 

af o'i oes.. Yno yr ymunodd ag eglwys 

uw—yno y dechreuodd bregethu; ac fel 
William Morris, Cilgeran, yr adwaenid ef 
oreu gan y mwyafrif o'i gydnabod trwy y 
Dywysogaeth, ac yn neillduol felly gan y 
Trefnyddion Calfinaidd, hyd derfyn ei oes. 


Dechreuodd ar y gwaith o hori ei gyd- 
ddynion i ffoi rhag y llid af dd pan nad oedd 
ond hogyn ieuanc iawn. Myn rhai ei fod 


wedi dechreu ar y gorchwyl cyn ei fod yn 
ddeunaw mlwydd oed. Ônd Mb ddai efe 
ei hun yn ystyried ei fod wedi dechreu mor 
ieuanc. Ni byddai yn foddlon cydnabod fod 
yr hyn a wnaethai y pryd hwnw yn bregethu 
o gwbl. Byddai yn wir yn dywedyd na 
wnaeth ddim teilwng o'r enw erioed. Dy- 
wedai, “* Beth allasai llanc diddysg. fel myfi 
ei wneud a'r fath orchwyl goruchel? Ni 
wnaethum ddim ond gwaeddi ar fy nghymy- 


dogion, “ Aroswch i gael siarad â chwi, cyn 
i chwi syrthio dros y geulani uffern” Ac 
wedi i mi ryfygu dechreu 


gynoud hyn, tu- 
eddwyd fy nghyfeillion i oddef i mi barhau.” 
Nid ydym i gasglu oddiwrth hyn mai efe o 
hono ei hun a ymaflodd yn y gwaith o bre- 
ethu, heb yr un alwad arno gan ei frodyr. 
r ydoedd yn ei achos ef, fel y dylai fod yn 
wastad—y cymwysder i'r gwaith yn amlwg 
ynddo; ac ni bu yr hen bobl yn Nghilgeran 
a'r gymydogaeth yn esgeulus o'u dyledswydd 
hwythau o'i alw at ei waith. Un o'r rhagor- 
freintiau ag y parhaodd i ddiolch am dani 
tra fu byw oedd, iddo gael rhieni crefyddol a 
duwiol. Yr oedd ei dad, y Parch. Thomas 
Morris, yn weinidog gyda'r Trefnyddion Cal- 
finaidd ; ond efallaì na bu efe mor enwog a 
William ei fab, ac ni fu yn pregethu mor hir, 
am nad oedd wedi dechreu mor ieuanc. Ys- 
tyriai William fod cael rhieni duwiol wedi 
mcrhau iddo fod yn wastad yn moddion Fee 
ac hefyd yn rhoddi iddo y fraint o gael bod 
yn y cyfarfodydd eglwysig ar dymor pan nad 
oedd hyny yn caelei ganiatau 1 blant. Go- 
fynodd un o'r hen bobl iddo, “A wyt ti 
illiam yn dewis cael bod gyda ni yma yn 

y society” “* Ydwyf,” meddai yntau. “ Wel, 
nis gallwn yn iawn dy droi di allan o dŷ dy 
dad, ond gofala di am fod yn fachgen da, gan 
dy fod yn y seiet.” Yr oedd yn olrhain 
dechreuad ei grefydd yn ol i'r amser hwn, 
ac yn adrodd gyda hyfrydwch am ymddy- 
ddanion yr hen saint yn y gegin, yn gystal 
ag am rai o'r oedfaon cyoeddus, pan y torai 
an yn orfoledd. Mynych yr ndrod i am 
un cyfarfod, pan oedd un o'r enw John Ed- 
wards, o sir Aberteifi, yn pregethu, ac yr aeth 
m orfoledd mawr Hwy y lle. Aeth pawb i'r 
wyl; ac yn y diwedd daeth y pregethwr i 


315 


MOR 


— Ra 








lawr o'r areithfa i ganol y dorf i gydorfoleddu, 
ac yno y bu am amser wedi anghofio ei hun. 
Dranoeth y caed gafael yn ysbardynau y 
pregethwr, wedi eu haner claddu yn y llawr 
pridd. Adroddai hefyd y byddai yn arfer 
myned gyda'i dad ac ereill i'r addoldai cy- 
mydogaethol i wrando pregethau, ac yn 
enwedig i'r Capel Newydd, yr hwn am lawer 
o flynyddoedd a fu yn Jerusalem y cymydog- 
aethau hyny, am mai yno y cyrchai y saint 
bob mis i dderbyn y swper santaidd o law un 
o'r offeiriaid. Yr ym dyddanion crefyddol 
ar hyd y ffordd oeddynt y prif bethau y soniai 
efe am danynt ar hyd eì fywyd. Yr oedd 
mor ieuanc y pryd hwnw, fel nad oedd yn 
cofìo llawer am y pregethau a wrandawai. 
Und er mor ieuanc oedd, yr oedd ymddy- 
ddanion yr hen frodyr ar hyd y ffordd wedi 
peri i'w galon losgi ynddo, ac wedi gadael 
arni argraff annilêadwy. Wedi iddo ddechreu 

regethu, daeth yn boblogaidd iawn yn fuan. 
Ŵr oedd ynddo elfenau poblo 'dd, a dal- 
iodd am na haner can mlynedd ìi ddyfod 


yn poblogaidd barhaus. Er cystal 
ynegalhyn oed el darawiad cyntaf allan, 
nid oedd y pryd hyny yn ei wn faintioli; 
ond efe â 


daliodd i gynyddu yn agos hyd y 
diwedd. Er dysgleiriod seren oedd pan Teir 
wyd ef gyntaf yn y ffurfafen, nid dysgleirio 
am ryw dymor a wnaeth, ac yna fel comed 
ì gilio yn fuan i dywyllwch ; ond parhaodd i 
fyned yn fwy fwy dysglaer hyd nes collwyd 
ef yn mhelydrau y “ ddinas ag iddi sylfaeni, 
saer ac adeiladydd yr jon Duw.” gn 
ran gyda'i amryw fly- 
brddoodd - i iddo ddechreu pregethu. 
Dysgodd gelfyddyd ei dad, sef archenydd, a 
bu yn gweithio yn galed wrthi, gan fod 
orthwy mawr i fagu y lleill o'r teulu. 
lywsom rai hen bobl yn dywedyd, y byddai 
ef a'i dad yn myned weithiau i daith bre- 
ethwrol gyda'u gilydd. Mynai yr hen wr 
bre thu yn mlaenaf; ac yna byddai yn troi 
o'r ffordd ““iroddillei'w frawd.” Adwaenid 
mab gyntaf fel William, mab Thomas 
Mrorris ; ond ar ol hyny adwaenent y tad fel 
Thomas Morris, tad. William Morris. Wedi 
iddo briodi, ymroddodd yn fwy llwyr i waith 
y weinidogaeth; ac yn mhen ychydig fly- 
nyddau, nid oedd nemawr ardal yn y Dywys- 
ogaeth nad oedd wedi bod yno yn pregethu. 
Bu yn cydlafurioa David Griffiths, a Thomas 
Richards, yn sir Benfro trwy ei oes. Nid yn 
aml y cafodd y Trefnyddion Calfinaidd yn yr 
un sir, y fath “' dri chedyrn” a hwy am gy- 
nifer o flynyddoedd i gydweithio. Tua'r 
flwyddyn 1836, bu farw priod Mr. Morris, yr 
hyn a fu iddo ef yn brofedigaeth lem iawn. 
Gadawodd y ddyrnod hon argraff ddwys 
arno. Ond yn mhen ychydig amser ail ym- 
aflodd yn eì waith, ac ymroddodd yn fwy 
llwyr nag erioed i wasanaeth ei Arglwydd. 
Cysegrodd ei hunan bellach, gorff ac enaid, 
i achos yr efengyl; ac nid arbedai y naill 
na'r llall gwaith pwysig. Yr oedd 
rhagoroldeb ei regothau yn dangos nad ar- 
bedai ei feddwl; yr oeddynt oll yn dwyn 
arwyddion o ““ ymboeni yn y gair a'r athraw- 


MOR 





316 


MOR 








iaeth.” Yr oedd ei deithiau mawrion a phar- 
us, yn nghyd a'i og o dodi, 
yn brofion digonol nad arbodai a gorff, ond 
Y rhoddai ef yn aberth byw ar allor y weini- 
ogaeth. Y mae miloedd yn dystion o hyny 
yn awr y Dywysogaeth. Yn mhen tua 
' dwy flynedd ar ol claddu ei wraig gyntaf, yn 
flwyddyn 1835, priododd eilwaith a Miss 
owen, relethyn, yn agos i Dyddewi, yr 
hon a'i goroesodd ef. Yn yr un flwyddyn 
gymudodd o Gilgeran, a gwnaeth ei artref 
yn hen ddinas Dewi Sant, fel y byddai ef yn 
arfer eì galw. Wedi dyfod i Dyddewi, ni 
roddodd heibio ei lafurwarth gweimdogaethol, 
ymhyfrydai yn y gwaith gartref ac oddicar- 
tre i chawn yn awr ond yn unig cyfeirio 
at flynyddau diweddafei oes, gan y meddyl- 
iwn y bydd ei hen gyfeillion yn hoffi gweled 
a chlywed pa fodd y bu wedi iddynt golli ei 
ymweliadau, ac iddo gael ei gyfyngu i'w 
ardal a'i gartref ei hun. Yn ystod haf y 
flwyddyn 1854, aeth i Lundain; ac ar ol Sul 
o lafur caled, cafodd lewyg y noson hono, yr 
hyn oedd dechreuad ei afiechyd. Bu yn 
L undain am oddeutu, dau fìs wedi hyny, ac 
nid ydys iddo gael un llewy. 
arall. Ond wedi iddo ddychwelyd i'r wlad, 
byddai yn syrthio i lewygfeydd yn awr ac 
eilwaith, ac yn wastad yn y nos, ac ni byddai 
efe ei hun yn gwybod dim am danynt. Nid 
ydys yn gwybod iddo gael llewyg yn y dydd 
ond unwaith, pan syrthiodd oddiar eì anifail 
yn agos i Nefern, sir Benfro. Meddyliai y 
8awl ddaeth o hyd iddo ei fod wedi marw ; 
ond efe a ddadebrodd yn raddol, ac a aeth 
rhagddo yn ei daith bregethwrol i sir Aber- 
teifi. Hwn oedd Ŷ tro olaf iddo fod yno. 
Daeth yr anhwyldeb hwn yn amlach amlach ; 
ni byddai ychwaneg na thair wythnos neu 
fis rhwng y naill ymosodiad a'r llall, a bydd- 
ai cn o dair | chwech, ac weithiau saith 
o le eydd yn y dydd. Byddai yn arfer 
dywedyd ei fod wedi cael ei wneud o glai 


ol iddyn 
unig. Yr oedd yn ngolwg rhai o 


yr Eneiniog bendigedig, neu y darllenid iddo 
ranau o'r Beibl, toraiallan ìi wylo. 

dyl B dydd heb syl 
gwae u rwy y aydd heb 8ylwi 
ar ddim ; a'r nos hono collwyd efar A ddaear, 
a chafwyd ef mewn gogoniant. Claddwyd 
ef Rh 13, 1862, yn mynwent eglwys 


gadeiriol ddewi, yn medd eì anwyl ferch. 
weinyddwyd ar yr achlysur gan y Parch. 
Mr. Rich n, un o ganoniai Tyddesi, a'r 
Parch. T. Richardson, ei nai. Fel hyn y 


claddwyd y rhagorol a'r defnyddiol William 
Morris, yr hwn a wasanaethodd ei genedlaeth 
a'i Dduw gyda ffyddlondeb. 

MO , THOMAS, Oilgoran, pregethwr 
ffyddlon a defnyddiol 'r Trefnyddion 
Calfinaidd, a y Parch. William Morris, 
gynt o'r un lle. Dywedir fod Thomas Morris 
mor enwog yn ei grefydd, fel yr edrychid i 
fyny ato gan bobdosbarth. Byddai bonedd- 
igion yr ardal, gan nad pa mor ddiystyr 
byddai rhai o honynt ogT9 ydd yn gyffredinol, 
yn talu y parch m iddo, yn unig o her- 
wydd eì grefydd. r nad oedd ond crydd 
wrth ei gelfyddyd, ac yn gweithio yn galed 
trwy ei oes i fagu teulu o blant, yr oedd ei 
grefydd yn rhoddi iddo ddylanwad nad oedd 
ond ychydig yn ei feddu. _ Yr oedd efe hefyd 
yn feddianol ar synwyr cryf, a llawer o fyw- 
ogrwydd ysbryd, fel William ei fab; 
nghyd a medr i siarad yn naturiol, ac felly 
yr oedd yn bregethwr cymeradwy a llwydd- 
ianus. Nid oedd y pryd hyny un addoldy 
gan y Trefnyddion Calfinaidd yn Nghilgeran, 
ac am hyny yr oedd y c arfodydd gweddïo 
a phregethu, a'r cymdeithasau eglwysig yn 
cael eu cynal yn eidy ef. Gellir dywedyd 
am dano ei fod yn ffyddlon a llwyddianus 
ngwaith eì Dduw trwy ei oes; a phan bu 
farw, iddo gael mynediad helaeth i mewn ì 
lawenydd ei Arglwydd. COladdwyd ei ran 
farwol yn mynwent Cilgeran, o'r lle y cyfyd 
ar wedd ei Brynwr bendigedig. 

MORSE, EDWARD, a anwyd yn mhl 
Penderyn, sir Frycheiniog, Medi 9, 1816. 
Dyfodiad oedd ei dad, Sais o sir Henffordd, 
Enw morwynol ei fam ydoedd Margaret Rees, 
merch AA Gelli, yn mhlwyf Penderyn. Pan 
oedd Edward yn nghylch dwy flwydd oed, 
symudodd ei dad o Benderyn i gymeryd gofal 
tyddyn o dir yn y Cortwn, yn mro Morgan- 
wg. Pan ddaeth yr amser anfonwyd Edward 
gan ei rienii ysgol gn yr ardal, a dywedid 
ìddo yfed yn holae o'r ddysg a_gyfrenid, 
Nid oes dim i'w ddywedyd am dano yn eì 
ddyddiau bachgenaidd. Daeth i'r pender- 
fyniad ““mai gwell dau nag un,” a dygodd 
y penderfyniad i weithrediad, tra nad oedd 
efe na'i gydmares fabwysiedig ond yn dra 
ieuainc. Yn mhen rhyw aint o amser 
wedi ynta briodi, ymse dlu, 8 dechreu 

yw, gan w tyddyn, go ef 
ngh a chydwedd ei fywyd, ì "boddi ŵn 
gyddfau dan iau crefydd, a rhesu eu hunain 
yn myddin y Gwaredwr; cawsant aelod- 
aeth eglwysig eill dau ryw Sabbath yn y 
flwyddyn, 1840. Nid hir y bu yr eglwys 
cyn canfod ynddo addasrwydd pregethwrol, 








—— 


rawf o'r 


gyme lwys 
yr oedd yn aelod o honi, a neillduwyd efì | 
yn ddyfal a| 


gyflawn waith 
845. 

llwyddianus yn y Cortwn hyd nes y treul- 
iodd ei nerth allan, yr hyn a | 
tua dwy flynedd cyn iddo orphen ei yrfa yn 
y bydhwn. Yn ystod y ddwy flynedd hyn 
o wendid mawr, gwnaeth gynyg fwy nag 
unwaith i bregethu, am ei fod yn hoff o'r 
gwaith ; ond er cryfed ei ddymuniadau, ac 
er puredd ei ddybenion, yr oedd yn rhaid 
rholdi fyny a marw. adlodd ei anadliad 
olaf ar foreu yd, Mai 2n 1860. Oladd- 
d ef y dydd Iau canlynol, yn yr un bedd- 
fol a'i Til wraig a'r hynaf o'i ddau fab, yn 
nghladdle Eglwys Eweni. Ary ffordd o'r 
Cwrt i'r eglwys, trowyd i'r addoldy lle y 
arferai addoli, pryd y gweddïodd y Parch. 
B. Davis, Penyfai; a phregethodd y Parch- 
edigion H. Jenkins, Paran; a T. Francis, 
Wotton-under-Edge. Gadawodd ar ei ol 
huiaws o gyfeillion a pherthynasau i alaru 
am dano, ac un mab, yr hwn oedd yn ym- 
drechu am ddysgeidiaeth, gan fwriadu ym- 
gyflwyno ei hun ì waith y weinidogaeth. Yr 
oedd o ran ei gorff yn dalach na'r cyffredin, 
yn denau ac egyrnog; cerddai yn araf a 
phwyllog, gan fesur job cam a roddai; dy- 
nodai eì lygaid dreidd ch, ac yn ei holl 
wedd gellid yn hawdd ddarllen ìM ll, cared- 
igrwydd, a sirioldeb dwysweddaidd. Pre- 
gethai yn bur ddiwallau mewn Seisneg yn 
gystalag yn y Gymraeg, er nad oedd wedi 
mwynhau rhyw lawer o fanteision addysg; 
ac am wyddoniaeth a dwyfyddis eth, ddai 
twy am danynt nae llawer oeddynt wedi cael 
helaethach manteision. Yn eì flynyddoedd 
diweddaf; yr oedd o ran ei farn dra 
rhyddfrydig; yn marn llawer, yr oedd ar un 
wnc yn neillduol felly, yn marn rhai yn 
lwy nag oedd y gwirionedd .jn goniatau. 
Pa fodd bynag, dylid ystyried ddarfod i'w 
ryddfrydigrwydd ef gyd-gynyddu a'i ddydd- 
jau; a'i wybodaeth, ac a'ì brofiad crefyddol, 
Yn moreu ei fywyd crefyddol yr oedd y 
cyfyngaf o'r rhaì cyfyng, ac fel amryw, yn 
barod i “farnu gwas un arall.” Yr oedd yr 
amser hwnw yn troì yn nghymdeithas brodyr 
a ymfawrygent mewn yn uwch Galfiìn- 
iaid. Ar oli swyn y deithas hono ddi- 
flanu, ac iddo yntau ddechreu ymeoni, ac 
ymchwilio drosto eì hun am y gwirionedd, 
cyraeddodd yn raddol hyd at ryddid efengyl 
('rist, ac yn y rhyddid hwnw y nofiodd hyd 
ei fedd. Mewn perthynas i'r rhan a gymer- 
odd yn nadl y cymundeb cymysg, nid ydym 
yn chwenych dywedyd ychwaneg, ond ei fod 
gwbl gydwybodol, ac iddo lefaru am ei 
îod yn credu. Fel crefyddwr, vr oedd yn 
gyson a dianwadal. Parodd ei olygiadau ar 
cymundebirai oeri tuag ato. Nid oedd 
dim; yn brofedigaeth iddo i wahaniaethu oddi- 
wrth ei frod 

dyn ì roi 
2a 


; & phe buasai, nid efe oedd y 
d. Pelydrai ei grefydd allan 


A 7; T0 
Cyn pen pump mlynedd ar ol ei dderbyn yn ' 
aelod. egl 


gymerodd le ; 


| dylanwadol. 


MOR 


_ — . 





yn ei holl ymdrafodaeth a'i gyd-ddynion. 
Yr oedd yn garedig, gonest, a gwir ffyddlon. 
Nid oedd ei ymddygiadau ar hyd yr wythnos 
ddim yn di ei dr ylanwad fol pregethwr ar 
y Sabbath. Treuliodd ei fywyd yn y gymy- 
dogaeth lle cafodd ei fagu. Daeth yn athraw 
cyfoedion ei febyd, ac yn weinidog yr eglwys 
o ba un yr oedd yn aelod ; er hyn oll yr oedd 
yn barchus gan bawb. Fel pregethwr, yr 
oedd yn syml, synwyrol, a dylanwadol. Yr 
oedd tua naw ar hugain oed pan ddechreuodd 
bregethu, er hyny yr oedd yn bregethwr 
Gellir dywedyd fod iddo air da 

gan bawb, a chan y gwirionedd ei hun. 
MORTIMER, THOMAS, Solfach, sìr 
Benfro. Ganwyd ef Medi 1, 1788, yn Nhre- 


wellwell, plwyf Dewi. Ei fam ydoedd ferch 
i'r diweddar Barch. William Maurice, Tref- 
garn a Rhosycaerau. 


Pan oedd efe yn ugain 
neu un ar hugain oed efe a ymunodd â'r 
eglwys Annibynol yn Rhodiad, y pryd hwnw 
dan ofal gweinidogaethol ei ewyths, y diwedd- 
ar Barch. William Harris. Cafodd eì ddwyn i 
fyny yn amaethwr; ac ar farwolaeth ei dad, 
acth fferm ei henafìaid yn eiddo ef, lle bu 
efe byw a marw. Derbyniodd eì addysg fo- 
reuol mewn ysgol ram egol yn Nhyddewi, 
Yn mhen ychydig flynyddau wedi ei dderbyn 
yn aelod eglwysig, anogwyd ef i ddechreu 
pregethu, gan ei weinidog a'r eglwys. Ar 
r 28ain o Fai, 1824, urddwyd ef yn eglwys 
lfach, yn gydweinidog a'i e r. Arol 
marwolaeth Mr. Harris daeth ìfod yr uni 
weinidog. Dan ei weinidogaeth ffyddlon e 
cynyddodd yr eglwys a'r gynulleidfa i'r fath 
raddau, nes oedd yn angenrheidiol i dynu 
i lawr yr hen addoldy, ac adeiladu un newydd 
helaethach a mwy cyfleus. Llanwyd y capel 
newydd yn fuan, nid yn unig o Wrandawyr, 
ond hefyd o gymunwyr. Oddeutu dwy fly- 
nedd eyn ei farwolaeth, cafodd ergyd gan y 
parlys, hyn a'i gwnaeth yn analluog i 
yflawni ei ddyledswyddau fel gooinidog. 
Ond yn nghanol ei gystudd yr oedd ei feddwl 
yn dawel a siriol, gan ymorphwys ar wirion- 
eddau yr efengyl, yr hon a bregethasai mor 
selog am gyhyd o amser. Efea hunodd yn 
yr lesu Gor. 16, 1859, a chladdwyd ef yn 
nghladdfa Tyddewi. Yr oedd Mr. Mortimer 
yn feddianol ar feddwl bywiog a deallgar, a 
chyflwynodd ei holl alluoedd a'i ymdrechion 
er llesad dynolryw.  Cyngorai y tlawd w'r 
cystuddiol, a gweinyddai gyffyriau meddygol 
yn rhad i'w gyfeillion a'i gymydogion. Yr 
oedd yn aill ac amddiffynydd rhyddid 
gwladol a chrefyddol. Yr oedd yn ddiysgog 
yn eì egwyddorion, ac yn selog a gweithgar 
1 amddiffyn hawliau Ymneillduwyr. Fol 
pregethwr, yr oedd yn hynod mysg oi 
Todyr, a gwrandewid arno gyda dyddordeb 
a hyfrydwch pa bryd bynag y cawsont gyfle 
i'w wrando. Cerid ef gan ei denlu aì eg- 
lwys; a symudwyd ef oddiwrth ei lafur at ei 
wobr yn nghanol gofid a galar yr holl raì 
anwyl trwy gysylltiadau naturiol ac ysbrydol 
Yr oedd efe yn Ymneillduwr cydwybodol â 
selog; ond nid oedd ei ymneillduaeth yn eì 
rwystro ì ganfod a chyfaddef rhagoroldeb 


MOR 


gu ——  -— ce ye 
— 


rhai o wahanol farn. Yn ei ddyledswyddau 
bugeiliol yr oedd fel tad i'w bobl; eu llesiant 
a'u llwyddiant a orphwysai yn agos at eì 
galon, yn dymorol ac ysbrydol. Oymerai 
ofal i borthi wyn adefaid ei Feistr nefol; tra 
ar y llaw , ac efe ““yn gwybod ofn yr 


Arglwydd, yr oedd yn perswadio dynion ; 

rybuddio pob dyn, & dysgu pob dyn yn mhob 
doethineb; fel y cyflwynai bob dyn yn ber- 
ffaith yn Nghrist Iesu.” Fel duwinydd, as- 
tudiai ei Feibl; ni chymerai ddim ar goel ac 
yn ganiafaol. Ni alwai neb yn feistr ar y 
ddaear. Yr oedd yn hynod o ffraeth, ac yn 
barod a synwyrlym iawn. Anamly cymerid 
eftrwy syndod; ac mor anfynych a hyny y 


byddai arno eisiau teb, p un bynag aì i'r 
d yn ol ei ynfydrwydd, neu i'r ym 8 
ymnnna! ddirmygu a maglu. Yr oedd yn 
ddyn caredig, haelionus, a lletygar iawn. 
Blin genym na allasem roddi braslun mwy 
cywir o ddyn mor rhagorol a hawddgar. Fel 
y bu fyw felly y bu farw. Yr oedd yn fawr 
angeu, yn dawel, llonydd, a diderfysg, 
eb ei lethu gan ddychrynfeydd, ond yn cael 
ei gan ffydd ddiysgog, a gobaith ca- 
darn. Croesodd ddyffryn tywyll 
angeu mewn perffaith dawelw 
ORUS AB HYWEL AB OCADWAL- 
ADR, ydoedd fardd yn byw rhwng 1490 
a 1520. 
MORUS AB HYWEL AB TUDYR, 
doedd fardd a flodeuai rhwng 1620 a_ 1650. 
eeir rhai o'i ganiadau mewn ysgrifen. 
MORUS IEUAN AD wyf ION, neu 
fwy cyffredin, Morus ach, y 
hirdd enwog o Leyn, sir Gaernarfon, ac yn 
byw rhwng 1540a 1570. Ceir rhaì o'i gerddi 


mewn ysgrifen. 
MOR S AB LLEWELYN, a elwir hefyd 
Morus Mawddwy, a Morus Meudwy, ydoedd 


fardd yn byw rhwng 1640 a_1570. mae 
rhai o'l au ar gael. 
MORUS BER , ydoedd fardd yn 


byw rhwng 1560 a 1690. Mae rhai o'i gan- 


iadau ar mewn ysgrifen. 

MORUS, DAFYDD, ydoedd fardd a_flo- 
deuai rhwng 1680 a. 1620. Yr oedd yn ficer 
yn mydd, sir Gaerfyrddin. Erys rhai 
o'i 


niadau mewn xenntion. | 
MORUS GETHIN, bardd aflodeuai rhwng 
1470 a 1570. Ceir rhai o'i gynyrchion mewn 


ysgrifen. 

“MORUS LLWYD AB WILLIAM, oedd 
fardd yn byw rhwng 1660 a 1690. Oyfan- 
eddai yn 8 Iorwerth, Ynys Mon. Brys 


rhaioì u mewn ysgrifen. 
MORFAEL, enw a Br. n nghyfres y 
Seintiau Cymreig. Ni wyddys ychwaneg 
am dano. 
MORFRAN AIL TEGID, bardd a _flo- 
deuai tua dechreu y chweched ganrif. Hy- 
nodir ef yn y Trioedd gyda Gwgan Gleddyf- 
rudd a Gilbert, dan yr enw _“ sgymydd 
aerau” Ynys Prydain. Mewn Triad arall 
cofnodir ef yn un o'r tri rhyfelwr a ddiang- 
asant o frwydr Camlan, o herwydd hynod- 
rwydd eu personau. Yr diogelwch 
Morfran yn ddyledus i'w hagrwch anferth; 


318 


- —_ —————— Y 


MOR 


—- ———, y mug —— — ————— I ll - l 


oblegyd ffoai pawb rhagddo, gan feddwl mai 
y diafol ydoedd. Y ddau ereill oeddynt 
Glewlwyd a Sandde. Crybwyllir am dano 
yn Mabinogi Cilâwch ac Olwen, ei fod yn 
orchuddiedig drosto â blew megys carw. 
Deallir hefyd wrth Jfanes Taliesin, fod Mor- 
fran yn fab i Tegid Foel a Cheridwen.— 
(Myv. Arch. ìi. 6, 16, 18, T0; Guest's Mabi- 
nogion, lì. 338.) 

ORFYDD, merch ac unig etifeddes 
Gwraldeg, brenin Garthmadryn, awr sir 
Frycheiniog.) Priodwyd hi â fTeithall ab 
Anwn Ddu, oddeutu 160. 

MORFYDD, merch Urien Rheged, oedd 
yn byw yn y chweched ganrif. Cofnodir hi 
Y y Trioedd fel cariadferch Cynan ab Clydno 

ddyn. Crybwyllir am dani hefyd yn 
Englynion y _ Gorugiau: — “' Gorchestgamp 
Morfydd merch Urien ydoedd cyoeddi - 
bodaeth lenyddol, ac arbrofi haner athryllth.” 
(Myv Arch. ì. 13; Jolo Manuscripts, 
MORFYDD, cariadferch Dafydd ab Gwi- 
lym, hynod em ei henwogrwy yn nghy- 
wyddau y bardd hwnw, ydoedd ferch 
Lawgam, o. Fon. Yr oedd y bardd wedi al 

udo gymaint gan swynion ei the yÎ 
cyfansoddodd 147 o ddau anerchiadol 


1ddi, y rhai ydynt mysg ei 
weithiau. Er iddi adychwelyd ôr bardd ei 
serch yn gyfatebol, eto gorfodwyd hi gan ei 





pherthynasau i briodi hen ddyn methianus, 
o'r enw Cynfrig Cynin, golud yr hwn oedd 


eì uhig gymeradwyaeth.—(Gwel y_EAaglith 
i Weithiau Dafydd ab Gym. M ; 
MORBYDD, mab Dan, neu Daned, yn ol 
y Brutiau Cymreig, oedd olynydd ei dad ar 
orsedd Prydain. Puasai yn dywysog o werth 
angh ì ymgadwasai oddiwrth greu- 
londerau; ob egyd yn fynych yn ei lid efe a 
ymollyngai ìi lofruddiaeth. Yr oedd yn 
ardd yn ei berson, rhyddfrydig yn ei hael- 
ioni, ac mor gryf o diad, fel nad 
oedd neb trwy yr holl deyrnas a allai eì wrth- 
sefyll. Yn ei amser ef brenin y Morini a 
ymruthrodd gyda llu mawr ar y Gogledd, 
ac a ddechreuodd anrheithio. Morydd gyda 
holl nerth ei deyrnas a aeth yn ei erbyn i 
ymladd ag ef. Gwnaeth ef ei hun fwy yn 
frwydr na'r rhan fwyaf o'r fyddin; ao wedi 
fuddugoliaeth ni adawodd i neb ddiano yn 
w; canys gorchymynodd ar iddynt gael eu 
dwyn ato eî, un ar ol y llall, fel y gallai 
foddhau ei greulondeb wrth eu gweled yn 
cael eu lladd; a phan flinodd ar hyn, gor- 
chymynodd ar i'r gweddill gael eu bli 
fyw, ac yna eu llosgi. Yn ystod y gweith- 
redoedd erchyll hyn o greulondeb, ac ereill 
cyffelyb, cymerodd dygwyddiad le ag a rodd- 
odd derfyn ar ei anfadwaith. Yr oedd angh- 
enfìl anferth o'r fath greulonaf yn dyfod o'r 
mor Gwyddelig, ac yn parhau i ddyfetha y 
bobl glanau y mor. Can gynted ag y 
clywodd Morydd am hyny, efe a frysiodd ei 
hunan i'w ; ac wedi iddo yn ofer 
ddinystrio eì holl arfau yn yr ornest, ym- 
ruthrodd yr anghenfil arno, ao a'i llyncodd 
yn fyw, fel pe buasai yn bysgodyn bychan. 


MOR 








Gadawodd Morydd bum mab ar ei ol, a Gor- 
fyniwn, yr.henaf o honynt, a'i holynodd ef. 
(Myv. Arch. ìì. HN) . 
ORYDD, mab Llywarch Llwyd, brenin 
Ceredigion, marwolaeth yr hwn & gofnodir 
wedi dygwydd ar yr un dydd ag yr oedd y 
lleuad dan, ddiffyg, Rhagfyr 8, 830. — (Myv. 
Arch, ii. A, 

MORG DD, esgob Ty-ddewi, am yr 
hwn ni sonir mwy nag iddo farw yn 1023. 
Yn ol Giraldus, Morgynydd a ddylynodd 
Argustel, a dylynwyd yntau rfin. 
(Brut y Tywysogion, ìi. 505; 
aldus Cambrensis, ìì. 4.) 

idog yr aglwyn Annibynol yn Llanybri ei 
nidog yr eglwys ynol yn Llanybri, sir 
Gaerfyrddin. Ymddengys mai efe oedd 

einidog cyntaf a ddaeth yno ar ol y Parch. 
Btephen es. Nid oes genym hanes o ba 
le yr ydoedd o enedigaeth, na pha faint o 
amser y bu yn y weinidogaeth. Yr oedd yn 
wr dysgedig, yn llefarwr cymeradwy, ac yn 
weinidog llafurus a llwyddianus. Preswyliai 
mewn lle a elwir Down, agos i bentref 
Llanstephan; a phan fu farw, claddwyd ef 


mynwent pl Llanstephan. 

y MOSES, WILLIAM, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn cefneoed cymer, gir Frycheiniog. 
Ganwyd ef Tachwedd 15, 1808, mewn lle o'r 
enw Rhiwlas, mhlwyf Llanfynydd, sir 
Gaerfyrddin. Yr oedd eì dad yn bregethwr 
lleol gyda'r Trefnyddion Oalfinaidd yn y lle 
hwnw. Cafodd Mr. Moses hyfforddiant cref- 
yddol bore yn nghymdeithas y plant, a chaf- 
odd ei dderbyn yn gyflawn aelod pan oedd 
yn ieuanc iawn. Yn y flwyddyn 1830, efe a 
ymunodd a'r Annibynwyr yn Siloam, Pont- 
argothi; a dechreuodd bregethu yn yr un 
flwyddyn. Oddiyno aeth ì athrofa Caer- 
fyrddin, dan ofal y Parch. D. Peter. Urdd- 
wyd ef yn Libanus, ger Aberhonddu, Medi 
26, 1833. Symudodd i Gefncoedycymer 
y flwyddyn 1848. Bu farw Mehefin 27, 
1867; a chladdwyd ef yn agos i'w gapel. 
Gadawodd ar eì oì bump o blant, a rhai o 
honynt yn dra ieuanc. Yroedd yn wasan- 
aethwr llafurus yn ngwaith ei Arglwydd, 
mewn ardal fynyddig, yn mysg poblogaeth 
wasgaredig, ac am gyflog fechan ìawn. Efe 
a fu ras Duw yn weinidog tra llwydd- 
ianus. riodd gyda chryn gymeradwy- 
geth a llwyddiant, mewn modd diwyd a ffydd- 
lon yn Libanus am bumtheg mlynedd, pan y 
rhoddodd ofal yr eglwys i fyny mewn hedd- 
wch, ac dechreuodd ar eì faes newydd o 
lafur, yn Nghefncoedycymer, lle parhaodd i 
lafurio hyd eì farwolaeth, sef am naw mly- 
nedd. Er cyfarfod a llawer o ofidiau fel 
ereill o weision yr Arglwydd, cafodd nerth i 
ddal eì ffordd hyd ei ddiwedd, a chafodd lawer 
o arwyddion fod a fynai yr Arglwydd a 
llwyddo ei air o'i enau er lles i laweroedd. 

MOSES, THOMAS, oedd weinidog y Be- 
dyddwyr yn y Blaenau, Mynwy. anwyd 

yn y flwyddyn 1739. Yr oed aelod a 
phregothwr yn y Trosnant, ger Pontypool. 

ua'r flwyddyn 1787 cymerodd arno or- 
thwyo yr eglwys yn y Blaenau ddau Sabbath 


0are's Gr- 


8l9 





MOR 
yn y mis. Dechreuodd yr achos adfywio ; 
eto nid oedd neb wedi eu derbyn 1788, 
Y flwyddyn 


ganlyn 1 PSdd pelwn edi: edi 
o war wedi marw, un w 
Yn ; âd, byniwyd 

n 1790, derbyni d 
Yn 1791, derbyniwyd tru adferwyd un, & 
bu farw dau. Xn 1793, derbyniwyd pum- 
theg, a bu pump farw. Gwelir wrth hyn 
fod cynydd graddol ar ei weinidogaeth. Gan 
fod nerth yr hen weinidog yn pallu, byddai 
Moses yn gwasanaethu yr eglwys dri Sabbath 
yn y mis. Yr oedd ganddo ffordd fawr i 
deithio bob Sabbath o Abergwyddon i'r 
Blaenau, sef naw milldir, Yr oedd erbyn 
hyn yn teimlo methiant a henaint. Efe a fu 
farw Mehefin 10, 1803, yn 70 mlwydd oed. 
Claddwyd ef yn mynwent eglwys y Trosnant, 
er mai yn y Blaenau yr oedd yn weinidog ; 
ac y mae careg hardd areifedd. Yroedd 
ddyn da, ac yn bregethwr defnyddiol; a gell- 
ir dywedyd i'w fywyd fod yn fendith fawri 
eglwys Ieeu Grist. Gwnaeth yn ei ewyllys 

Oat gynal HN achos yn y Trosnant. 

MOSES, AN, Bala, oedd un o hen bre- 

thwyr y Trefnyddion Calfinaidd yn y dref 
hono. cr ydoedd wrth An alwad. aer 

wyddyn 1744, anogwyd ef gan y cyfeillion i 
ddechreu pregethu yn gyoeddus. 'Yr oedd 
yn un o ysbryd effro a gwroso iawn gyda 
chrefydd. Ena dduwiolde ydoedd amlwg, & 
pharhaodd yn ffyddlon yn ngwasanaeth ei 
Arglwydd hyd derfyn ei oes. Anhawdd 
pryd hwnw ydoedd cael llonyddwch i addoÌi, 
gan mor danbaid oedd yr erledigaeth; am 

yny cynalient eu cyfarfodydd crefyddol dros 
ryw amser cyn dydd, cyn i'r bleiddiaid ddyfod 
ou llochesau. Byddai ei bin, eì inc, a'i 
bapur yn ei ymyl bob amser yn yr efail, i 
ysgrifenu hymnau a gyfansoddai wrth guro 
ar yr haiarn ; neu rywbeth arall a ddeuai i'w 
feddwl, Yr oedd ei rwydd yn nodedi 
iawn, ao yn argyoeddiad i bawb a ddeuen 
ato a'u gwaith. Cyoeddodd ei hun i bre- 
gethu am bump o'r gloch bob bore tra byddai 

yw. Cadwodd ef at hyny ei hun, er na 
byddai ei gynulleidfa ond an iawn yn 
aml. Galwai m fynych wrth ffenestri ei 
gyfeillion, gan ddywedyd, ““ Codwch, frodyr, 
at yr Arglwydd, a pheidiwch gwrando ar y 
cnawd.” Ni ddiffygiodd nes gorphen ei yrfa, 
yr hyn a wnaeth gyda llawenydd a chysur 
mawr. Gellir med wl ei fod yn un oT rhai 

yddlonaf yn ngwai Arglwydd. Cyfarfu 
â llawer o ddygasedd” chwerw oddiwrth er- 
lidwyr y dref a'r gymydogaeth. Ond er pob 
ystryw a ddefnyddid i'w lethu a'i lwfrhau, 
parhaodd yn wrol hyd y diwedd, 

MOSES, SION, ydoedd frawd i'r crybwyll- 
edig Evan Moses, ac yn bregethwr arall per- 
thynol i'r Trefnyddion Calfinaidd yn y Hale. 
Yr oedd o ymadrodd llithrig a chymeradwy ; 
a pharhaodd i lafurio dros amryw flynyddau. 
Yn y rhan olaf o'i ddyddiau yr oedd arogl 
peraidd ar eì eiriau a'ì ymarweddiad. Dy- 
wedir iddo of ac un arall sefyll yn wrol o blaid 
Howel Harris, pan ymosodwyd arno mor 
greulon gan yr &ilidwyr, ac ymdrechent eì 


a dim ond un wedi ei dderbyn. 
, 8 bu dau farw. 





MYG 


achub o'u dwylaw. Bernir y buasent wedi 
ei ladd oni buasai i'r hyn oeod eu hein- 
ioes mewn enb d er achub ei Bwyd. 
Dbaliwyd ef a'l fam am gadw Howel Harris 


yn eu ty; a daliwyd dau ereill am wrando 
arno. Rhwymwyd ymai hyn i ateb y brawd- 
lys canlynol. i'w fam dalu ugain swllt 


am dderbyn pregethu i'w thy; a'r fri ereill 
bum swllt yr un am wrando arno. Yr oedd 
Sion Moses wedi dechreu pregethu agos yr 
un amser a'i frawd. Yr oedd yr hen lefarwyr 
yn gorfod cynllunio llawer o ddyfeisiau yn 
nhymor yr erledigaeth, er cael hamdden i 
draethu eu cenadwri yn ddirwystr wrth y 
bobl. Adroddir y chwedl ganlynol am Sion 
Moses, y gof:—Pan oedd unwaith yn myned 
i Lanfair, Clwyd, sir Dinbych, ger 
Rhuthyn, i bregethu, cloffodd ei amfail ar y 
daith cyn iddo gyraedd Llanfair, fod ei 
bedol wedi ei hoelio yn rhy dyn. Galwodd 
gyda gof gerllaw y lle yr oedd yr oedfa i gael 
eì chynal, i wella y drwg. Yr oedd nifer o 
erlidwyr eisoes wedi ymgasglu i'r lle, gan 
fwriadu baeddu y llefarwr pan safaii fyny 
i'w hanerch. Yr oedd ganddynt hefyd eu 
blaenor, yr hwn oedd ddyn cryf, ymladdgar, 
ond yn fyr o gorffolaeth. Pan aeth Sion Moses 
at y gob tybiodd blaenor y terfysgwyr mai 
efe c y llefarwr; a thra yr oedd y gwr 
dyeithr yn dysgwyl am ei anifail, daeth yr 
erlidiwr ato, gan ofyn iddo, “ Ai chwi yw y 
pengrwn sydd i bregethu yma heddyw ?” 
“* Ni wn i ddim fod fy mhen yn grwnach na 
hen rhywun arall; edrychwch chwi,” ebe 

ion, gan ogwyddo a dynoethi ei ben. “Mi 
doraf eich pen chwi, os beiddiwch ddyweyd 
gair wrth y bobl yma heddyw,” ebe'r erlid- 
iwr. *'' Byddaf yn dalach na chwi wed'yn,” 
ebe y llefarwr, yr hwn oedd ddyn tal. ac 
ebe fe, “ Tyr'd i'r dafarn, achymerwn beint 
o ddiod gyda'n gilydd.” Aeth y ddau i'r 
dafarn; a phan yn yfed, trodd y llefarwr at 
yr erlidiwr a gofynodd iddo mewn dull cyf- 
eillgar, “Pa les fydd i chwi fy nghuroi 
mewn difrif—ni bydd yn anrhydedd yn y 
byd i lawer o honoch fy maeddu; ac ni wna 
y wlad ond chwerthin am eich penau am 
eich gwaith.” “'Ni chaiff neb gyffwrdd a 
chwi, myn y gwr drwg,” ebe'r erlidiwr; 
“ cewch bregethu faint a fynoch, a llonydd- 
wch hefyd.” A hyny a gafodd. 

MWROG, sant o amseriad ansior.. Efe a 
sylfaenodd oglwys Llanfwrog, yn Mon. Ei 


ddydd 1 yw Ionawr 6. 
MYDAN, mab Pasgen ab Urien Rheged, 
ydoedd sant yn byw tua diwedd y chweched 
nrif. Yr oedd aelod o ulleidfa 
atwg.—(4chau y Saint; Iolo Manuscripts, 


497. 

GNACH, sant oedd yn byw tua chanol 
y chweched ganrif. Mab ydoedd ìi Mydno o 
Gaer Seont, neu Seon, ger Aberconwy, yr 
hwn oedd fab ì Gwron ab Arch ab - 
ddyled ab Eginir ab Owain Finddu, mab 
Maxen Wledig. Bu Mygnach dros am- 
ser yn gofnodydd coleg Ôybi Nghaergybi, 
ac wedi hyny yn llywydd iddo. Mae ym- 
gom mewn mydr rhyngddo ef a Thaliesin yn 


320 


MYT 


argraffedig yn y Myv. Arch. ì. 46. Ugnach 
y gelwir cf yno. (Dob Manwscripts, 50'1, 


LIN, sant o amseriad ansicr. Efe a 
sylfaenodd eglwys Llanfyllin, yn sir Dre- 
faldwyn. Ei ddydd gwyl yw Mehefin 17. 
(Iolo Manuscripts, 5a.) 

MYMBYRB, mab og. Ym oly Brutiau 
Cymreig, ydoedd bum renin Prydain. 
Ar farwolaeth Madog, ei feibion, Mym | 
ymrysonasant a'u glyd am y benaduriaeth ; 
& Mymbyr, mewn di ell, & hwyn Mael 
ì gynad! er mwyn penderfynu y pwnc 
heddychol, ac yno a'i lladdodd Fia folly 
daeth yn feddianol ar y benaduriaeth ei hun. 
Ymddygodd Mymbyr mor dreisiol, fel y tor- 
odd efo ymaith bawb o urddas, rhag iddynt 
ymawyddu am y llywodraeth. O'r diwedd, 
ar ol teyrnasu ugain mlynedd, ac efe yn hela 
mewn coedwig ychydi bellder oddiwrth eì 
gymdeithion, efe a dyfothwyd an fleiddiaid. 

ynegir ìi Mymbyr adeiladu dinas hardd ar 
lan yr afon Tafwys, yr hon a alwodd efe 
Caer Fymbyr, yn ol eì enw. Ar ol hyny 
gelwid hi Caer Basso; ond yn awr Rhyd- 
ychain. Yroedd efe yn ei ogoniant yr amser 
y beyrnaedi Saul ar Israel, ac stheus 
yn Lacedmemonia. — (Mye. 4rch. ìn. 121; 
Greal, 3.) 

MYNYDDOG EIDDYN, ydoedd benaeth 
y Prydeiniaid Gogleddol, ac yn byw yn ne- 
chreu y chwech ganrif ae yn on wog 
yn y Gododin, ac hefyd yn y Trioedd, fe 

enaeth un o dri “ Gosgordd addwyn Ynys 

rydain,” yr hwn a hynododd ei hun yn 
mrwydr Cattraeth. Gelwid hwynt felly am 
y canlynent eu penaethiaid o'u hewyllys da eu 

unain, ac ar eu traul eu hunain, heb dder- 
byn unrhyw dâl oddiwrth frenin na gwìad. 
Penaethiaid y ddau ereill oeddynt Belyn a 
Drywon ab Nudd.—( Myv. 4rch. ìi. 8, 12. 

YFANWY FE , ydoedd fonedd- 
iges yn disgyn o deulu Tudyr Trefor, ac yn 
enwog am ei glendid; yr hon, flwyddyn 
1390, a gyfaneddai yn Nghastell Dinas Brân, 
yn Llangollen. a swynodd Hywel ab 
Einion Llygliw, y bardd, mewn cariad â hi; 
ac efe a gyfansoddodd gerdd ragorol iddi, yr 
hon sydd argraffedig yn y Myv. Arch. k., ac 
mhyleithuad. mydryddol. o'r cyfryw gân y 
chyfiei m ol o'r c gan 
Parch. R. Williams, o'r Fron, yn BPennant'r 
Tours ŷn Wales. 

MYFENYDD, ydoedd fardd o'r ddegfed 
ganrif; ond nid oes dim o'i waith ar gpol. 

ir yr Am nPehig mn ddyn 1608 Eithr 
ar yr W ) y yn , 
gan eì fod o waedoliaeth Gymreig, a_darfod 
i'w orchestion milwrol gael eu gweithredu 


gan mwyaf Ngh , nid ddim yn 
anmhriodol aY gofio yn mhiith enwog- 
ion y wlad hon. Ei waedoliaeth 


d a tarddu o ynWiam, pole dd ma 
Gron & enwywyn, g ie Mein 
Y William cryb lledig a elwid yn 


ìlcoc 


MYT 


— —_——— —— 


— — 





iaeth Mawddwy, yn sir Feirionydd, iddo ef. 
Ac wyres iddo, a'i unig etifeddes, a briododd 
Syr Hugh de Burgh, mab yr hyglod Hugh, 
prif Lloegr. Mab o'r bri hono, a 
elwid Syr John, a adawodd bedair o ferched, 
ac un o'r rhai hyny a briododd un o'r Myt- 
toniaid o Halston, byndym y eadflaenor 
n, am wn ym yn son. Bu 
Mynn ddiaeth Mawddwy yn meddiant y 
teulu hwnw hyd o fewn ychydig o flynyddau 
yn ol, pan N bu gorfod eì gwerthu, o herwydd 
afradlonedd yr etifedd diweddaf. Yn amser 
rhyfel cartrefol yn Lloegr, a achlysurwyd 
lrwy yr anghydfod rhwng y brenin Siarl a'i 
seneddwyr, y cadflaenor Mytton a ochrodd 
yn fawr gyda'r blaid olaf, ac a fu yn offeryn- 
ol i gefnôei achos y blaid hono yn Nghymru, 
lle yr oedd y trigolion gan mwyaf yn bleid- 
wyr gwresog i'r goron; ac o herwydd hyn 
a gawsant Mytton yn wrthwynebwr tanbaid, 
fel'y canfyddit oddiwrth yr adroddiadau can- 
lynol o'i fuddugoliaethau:—Un o'i antur- 
iaethau cyntaf yn yr achos crybwylledig 
ydoedd cymeryd tref yr Amwythig, yr hon 
oedd y pryd hwnw cael eì chadw gan 
warchawd y brenin, y rhai a'i cadarn- 
hasent yn ddirfawr, gan osod amddiffynfa 
gref uwchlaw Frankwel, sef y rhan o'r dref 
sydd rhwng yr afon Hafren a Chymru. Syr 
Michael Earnly ydoedd rhaglaw y lle dan y 
brenin, a'r Cadben Crowe yn llywydd y cas- 
tell. Yn y cyfamser yr oedd Mytton a chan- 
âdo warchodlu bychan yn Wem, â pha un y 
gwnaethai ruthr aflwyddianus ar y dref; ond 
ar yr Plain o Chwefror, 1044, ar ol crynoi 
nghyd gynifer o wyr a fedrai , e- 
wyddodd eì ymgyrch. Anfonodd fyddin o 
wyr traed gyda glan yr afon, y rhai trwy 
orthwy rhyw seiri a dorasant i lawr y 
Gledrgae oedd rhwng y castell a'r afbn, ac 
felly a gawsant fynedfa i'r dref. Yn nghylch 
40 o wyr meirch a ddisgynasant, gan ddringo 
dros y mur gerllaw y cynghordy, a chan gael 
eu cefnogi gan yn nghylch 350 0 wyr arfog, 
ymosodasant ar y prif warchodlu 
nadfa, a lladdasant eu cadben. Yna diogel- 
asant ragborth y castell, ac agorasan yr ys- 
gell, (draw-bridge), fel y delai y meirch- 
imewn. Ac yn nghylch un o'r gloch 
brydnawn, rhoddwyd y dref yn gwbl i'w 
dwylaw, ar yr amod fod i'r Gwyddelod gael 
eu rhoddi yn garcharorion, ac i'r Seison ad- 
ael y lle, ac ymsymud i Lwydlow. Yn fuan 
wedi hyn crogwyd y llywydd Crowe am ei 
ddichell neu ei lwfrdra; a Syr Michael 
Earnly, ac amryw ereill o wyr cyfrifol y sir, 
& mni wyd yn rcharorïon ; " a'r dref aan 
rheithi , er ì Mytton aw r hel- 
aeth i'w fìl os ymatalient oddiwrth y fath 
orthrais. Wedi hyny ef yn rhaglaw 
y dref, a phleidleisiwyd diolchgarwch y seê- 
nedd iddo am ei wasanaeth. Oyn diwedd y 
flwyddyn 1645, deallodd Mytton fod pleid- 
wyr y brenin wedi cynull byddin grefo Gy- 
mry a Gwyddelod, dan arweiniad Byr Wm. 
Fychan, i'r dyben o waredu Caerlleon, 
hen oedd y pryd hwnw dan warchae. Felly 
Syr W. Brereton, pan wybu hyn, a anfonodd 





. 


y farch- 


321 


— —_— - 


MYT. 


—-._ _ . - — — _ —— 
i — —_ c—— cn — 


rhyfelwr gwrol Mytton, a chydag ef y Mil- 
yriad Jones a Louthian, a by dim o Ì400 o 
wyr meirch, a 1000 o wyr traed, i atal bwrïad 
y yddin grybwylledig yn nghymydogaeth 
inbych, lle yr ymosodwyd arnynt yn ffyrnig, 
& gorchfygwyd hwynt yn hollol, gan gymer- 
yd 500 o wyr meirch, a 400 o wyr traed, yn 
garcharorion, heblaw gwasgaru y gw 
mor llwyr fel na adawyd cynifer a chant o 
honynt gyda'u gilydd ; mor effeithiol y cyf- 
lawnwyd y gorchwyl gan Mytton. er- 
odd hyn le yn nechreu mis Tachwedd, 1645. 
Yn gynar yn y flwyddyn ganlynol, gwnaed 
darpariaeth i gymeryd castell Rhuthyn, yr 
hwn a warchaeid gan bleidwyr y brenin; ac 
yn mis Chwefror, Mytton a warchaeodd arno 
mor effeithiol, fel y rhoddwyd y lle i fyny 
i'w ddwylaw yn Ebrill canlynol. Am hyn 
drachefn cafodd ddiolchgarwch y seneddwyr, 
y rhai hefyd a roisant wobr o £50i'w ga lan, 
Mr. Fogge, am ddwyn y newydd iddynt. 
Yn fuan ar ol hyn, sef yn mis Mehefin can- 
lynol, anfonwyd ef i gymeryd castell Beau- 
maris, yr hwn hefyd oedd yn meddiant plaid 
brenin, dan ofal y Milwriad Richard Bul- 
ley; a rhodd y lle, ar delerau anrhy- 
deddus, ìi ddwylaw y Cadflaenor Mytton, yr 
hwn a bênododd y Oadben Evans yn rhag- 
law. Yn y mis canlynol cymerodd hefyd 
gastell Rhuddlan i feddiant y seneddwyr, y 
rhai yn ebrwydd a roisant orchymyn am ei 
ddigaeru, yr un modd ag amryw ereill o 
gestyll Cymru. _ Yr oedd castell Dinbych 
eto yn parhan yn meddiant y goron, dan 
raglawiaeth y Milwriad William Salisbury, o 
Fachymbyd, yr hwn a adnabyddid yn gy- 
ffredin wrth y llysenw o “ Hosanau Gleision.” 
Yn yr un mis anfonwyd Mytton i osod gwar- 
chae arno; ond mor wrol y hsafwyd ef, 
fel na roddwyd y lle i fyny hyd y 3ydd o 
Dachwedd, a'r pryd hwnw nì:d heb deleriu 
anrhydeddus iawn. Yr oedd archesgob 
Williams wedi ei osod yn geidwad caefell 
Conwy dan y brenin, a darfu i bleidwyr y 
brenin, mewn rhyw ddull lled fradwrus, 
drosglwyddo y meddiant o'r castell hwnw 
drachefn i'w p eidiwr selog, Syr John Owen, 
Clunennau. Yn yr amgylchiad dyrus hwnw, 
pan ddaeth y cadflaenor Mytton ìi osod gwar- 
chae ar y lle, yn mis Mehefin, 1646, yr arch- 
esgob, o herwydd cael ei sarhau gymaint, a 
ymgysylltodd ei hun â phlaid y senedd, gên 
gefnogi Mytton ì gymeryd y castell, yr h 
gyff 
wst 


wnodd trwy ruthr egniol, ar y 16 

; ac yn yr ymdrech cafodd Williams 
ei glwyfo yn ei wddf ; RW hyn a greulonodd 
dymerau Mython i'r fa dau, fel y daliodd 
gynifer o Wyddelod ag a allodd gael yn y lle, 
ac a'u rh odd gefn yn nghefn, ac â'u 
taflodd i'r afon. Eto efe, yr hwn a_gyfrifìid' 
o dymerau mwy mawreddus na dialgar, pan 
roddwyd yn hollol i'w ddwylâw ar y 
lOfed o Dachwedd, a adferodd bâwb Yr 
eiddo a ymddiriedaaid i'r archesgob pan | 
efe yn cadw meddiant o'r &ref.. Am y gwas- 
anaeth hwn y seneddwyr a ddych UU 
eu diolchgarwch i'r archesgob, gŵn fâddeu 
iddo yr holl droseddau blwenorol ŷn 6u hêv- 


a 
o 





NAN 





— —— —_— ——— 


b Yn y flwyddyn ganlynol, Mawrth, 
1âa1, aeth Y ytton drachefn yn erbyn castell 
Harlech, yr hwn hefyd a. amddiffynid dros 

brenin, gan Mr. Wm. Owen. Ond er ho 

wroldeb y hwnw i w meddiant o'r 
lle, gorfu ìddo ei roddi ifynyi M ton ar 
delerau anrhydeddus; ath r amddiffynfa 
olaf yn Ngwynedd a iodd allan dros y 





NAS 
brenin. Fodd bynag, ar ol yr holl wasanaeth 
» pan ddeallodd Mytton fod gan Oliver 
mwel ddyben pellach mewn golw 
nag amddiffyn rhyddid ei gyd-ddeiliaid, efe 
a roddodd i fyny y swyddogaethfilwrol.. Bu 
farw Llundain, yn y flwyddyn 1656, a 
chladdwyd ef yn eglwys St. Ohad, yn yr 
Amwythig, ar y 29ain o Dachwedd. 





N 


NANNEY, RICHARD, oedd offeiriad 
Clynog Fawr, sir Gaernarfon. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1688. Dywedir ei fod yn 
ficer y plwyf, ao yn ddyn rhagorol. Yroedd 
yn byw yn Fforchwen, ac yn wr hynaws a 
thirion. raì ei weinidogaeth ar 
bawb yn mron o'i frodyr urddasol yn yr holl 
wlad. Dywedir ei fod wedi ymddiosg mor 
llwyr oddiwrth y byd a'i ofalon, fel nad ad- 
waenai ei anifel iaid ei hun, oddieithr yr un 
a farchogai; er hyn, ymddengys ei fod wedi 

TOS 


yn or- 
Gan 


ddadseiniai yn hyfry gan Halleluia i Dduw 
a'r Oen. Dywedir mai yn Ebeneser, plwyf 
Llanaelhaiarn yr oedd ef mn am 
can mlynedd, yn fawr ei ì 
dnigolion yr ardal. Yr oedd y wlad o 
ben bwy anydd newydd fod yn gruddfan 
iau Oliver Cromwell, ac yn awyddus 
iawn am rhyw rai fel y gwr hwn i fwrw 
olew ar d dyfroedd t terfysglyd yr oes, ac nid 
rhyfedd fod ei goffadwriaeth yn fywiol yma 
hyd y dydd heddyw. Bu farw Mr. Nanney 
mn hen ac yn gyflawn o ddyddiau, yn y 
wyddyn, 18, pan ydoedd dros bedwar 
ugain mlwydd oed. Ŷr oedd ef yn 1723, yn 
ficar ANYDOG âc berson Llanaelhaiarn. 

N. N, DAVID, gweinidog y Bed- 
yddwyr yn yr Ynysfach, Ystrad-dyfodwg, 
air Forganwg. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1717. at grefydd yn foreu, cafodd 
anogaeth i fyned i'r weinidogaeth, a'r hyn y 

iodd, a bu yn fendithiol iawn gan y 
nefoedd yn ei oes ìi ddwyn amryw o'r tywyll- 


wch i'r goleuni yn amser ei weinidogaeth. 
Ond terfynodd ei_ oes dra sydyn, ac an- 
nysgwyliadwy iddo ei hun ac ereill; medd- 
yliaì yn ddiameu wrth godi y boreu blaen- 
orol fyned i'r capel ìi bregethu fel arferol, 
ond fuan iawn feimlai ei hun an- 
hwylus, a mwyhau a wnaeth ei anhwyldeb 
nes yr ymddatododd yn angeu. Teimlai yr 
eglwys ei ofal golled fawr ar ei ol, ac yn 
dra un ac oll ohonynt. Yr oedd 
Mr. Nannton yn barchus iawn gan y 
gy 


eglwys a'r dogaeth, a chofiant 

galar am y degiod dydd ar hugain o Or- 
phenaf, 1849, pan yr ehedodd ei ran anfarwol 
o'r ty o glai i wlad yr hedd. Dydd yr 
angladd ymgynullodd torf luosog o bell ao 
agos, er talu y gymwynas olaf i'w weddillion, 


marwol. y R am Ichiad, darllenodd a 
gweddi rawd E. Jordan yn y capel, a 
phregeth: y Parch. T. Hopkins, Gwm- 


garw, oddiar Rhuf. viii. 18; yna wyd 
yn ei wely llaith weddillion y cyfaill ym- 
adawedig hyd y dydd mawr. 
b N 'MOB, M YDD, ty enwog a 
reswyliai anmor, Beddge ert, 
ond RI sir Feirionydd. Mae llawer o'i gy- 
nyrchion ar gael mewn ysgrifen; ac y mae 
llinellau cyntaf o 31 o'i gywyddau yn ar- 
AF y: 

'r ; 8&0 a& 
Meddgelert. DAU 

NANMOR, RHYS, bardd enwog a flod- 
euai rhwng 1440 a 1480. Yr oedd yn fab i 
Dafydd Nanmor, ac yn byw Maenor 
Fynwy, yn sir Benfro. rhai o'i gy- 
nyrchion i'w cael mewn sgrifon. 

NANNAU, GRUFF , bardd yn byw 
rhwng 1620a 1560. Ceir rhai o'i gynyrch- 
ion mewn ifen. 

NASH, RICHARD, tra adnabyddus wrth 
yr enw Beau Nash, a aned yn 1674, yn 
Abertawe. Yr oedd ei dad Jn foneddwr, 
cynysgaeth penaf yr hwn a ddeilliai oddiwrth 
gyfranogae ( parínershŷp) mewn gwydrdy; 
Bs a udiayn a. Castel dene. crbyn y 

wn a ai yn erbyn 
senedd yn 1648, ac a saethwyd gan Cromwell. 
Addysgwyd ef yn ysgol Caerfyrddin; ao 
oddiyno aeth i goleg lesu, Rhydychain, er 
adysiad ei hun i'r raith; eithr yu ei gn 

y mor afreo yn y coleg, y 
prynodd swyddogaeth yn y fyddin. Yn fu- 


NAS 
an efe a gafodd ddigon ar hyn; ac a werth- 
odd ei swyddogaeth, er mwyn arwain bywyd 
segur, dan enw o fod yn astudiwr y th 

“'Temple”' Yma efe a ymroddodd JD 
bollol ì bleser a ffasiwn; a phan ymwelodd y 
brenin Gwilym a'r “ Inn,” efe a ddewisiwyd 
yn flaenor y rhodres a_arferid i groesawu y 
penadur. dhawyd y brenin gymaint yn 
y wiad, fel y cynygiodd yr anrhydedd 
o farchogaeth / kmsgâthood) ì Nash; yr hyn 
& wrthodwyd ganddo, gan ddywedyd, 
““ Rhynged i'ch Mawrydi, os ydych 
yn bwriadu fy ngwneud yn Farchog, ì mi 
gael bod yn un o farchogion tlodion Wind- 
Bor; ac yna byddai nyf gynysgaoth o leiaf 
yn gyfagos i gynal fy urd Modd bynag, 
ni Nmorwy yr awgrym; ao er na enill- 
odd Nash yfoeth yn ei swydd ddiweddaf, 
efe a enillodd lawer o gyfeillion. Oddeutu'r 
flwyddyn 1703, fe ddaeth Caer Baddon, i 
raddau, yn fynychle pobl o enwogrwydd. 


Yr oedd amryw feddygon yn canmol us- 
rwydd lle, ac am o honynt yn can- 
mol iachusrwydd onau; ac yr oedd 


ion yr ymwelwyr wedi ei gosod dan 
gyfarwydd d meistr a defodau. — Yr ail ber- 
son dowisedi i'r swydd hon oedd Mr. Nash, 
yn y flwyddyn 1704; ac efe yn ddioed a 
â odd gyfres o reolau, mor nodedig am 
eu manylrwydd am eu cyfaddasrwydd i 
angenion cymdeithas a lle. Trwy ei 
ddyfalwch fe ddaeth Oaeerbaddon gn an 
ullfan difyrion yn yr haf i bawb o'r 
fob uchraddol; a chynyddai y lle mewn 
elliant o bob difyrion o dan ei arolygiaeth. 
yn mghyflawn er ôl awdurdod al bobl- 
ogrwydd, yr yw yn mwyaf 
ysblenydd, gynal ei dreuliau drwy ei 
olynol lwyddiant wrth y chwareufwrdd 
(gaming table.) Yr oedd ei wisg yn addurn- 
edig ag ysnodeni drudfawr; ac ar ei ben 
“ hat walcioc” wen fawr Llusgid eì gerbyd 
gan chwech ceffyl llwyd, a. gosgordd fawr o 
weision ei ganlyn—rhai ar geffylau, a 
rhai ar » fr& y cyoeddid ysgogiad ei 
orymdaith drwy yr heolydd gan seindorf o 
rm Ffrengig ac offer ereill. Ei enw cy- 
ffredin yr ardal oedd “' Brenin Caer- 
baddon.” Parhaodd rhwysg ei lywodraeth 
y modd hwn yn anamheuol a dileihad 
dros yr yspaid hir o 50 mlynedd; ac y mae 
n deilwng o sylw eì fod yn cael ei ddiffuant 
: chu, cs cymaint oedd rhodres gyrfa gi 
y r wr o garedigrwy 
annherfynedig; ac yr oedd eì roddion a'i 
elusenau yn gyfartal i'w dreuliau ereill. Ei 
deimladau dwysion dros yr anffodusion, a'i 
ddifrifoldeb i'w cynorthwyo, a ddyrchafant 
ei nodweddiad, ac a orchuddiant eì wendidau 
a llen annhreithadwy. Yn ystod y gauaf 
gerwin 1730, yr oedd ei ymdrechion yn rha- 
gorol; canys mynychai lawer o dai y tlodion 
& dybiai efe yn rhy falch i ddod allan am 
felly.” Eithr O bob engraiff o'i haelfrydedd, 
y. o en o'i , 
nid oes un, hwyrach, dwyn cymaint o 
anrh iddo, a'r erth a. gymerodd i 
sefydlu clafdy yn Nghaerbaddon. Er hyn 


323 


NEF 


oll, gofidus yw mynegi, ei fod ef, cyn terfyn 
ei oes ag angen yr unrhyw giredigrwydd 
arno ag a gyfranodd efe lawer gwaith ì 
ereill, heb od i neb. Amryw achosion 
ereill 8 gydweithiont i chwerwi pryd- 
nawn ei . Bu farw mewn oedran teg, 
Chwefror 3, 1761, yn 87 mlwydd, a chladd. 
wyd ef yn mynachlog Caerbaddon. Galerid 
yn ddwys a diffuant ar ei ol gan yr holl 
ddinas ag y bu efe cyhyd O amser yn gy- 
mwynaswr iddi. Oladdwyd ef gyda gor- 
wychder ysplenydd ac anrhydedd, braidd, 
diail, gan y go oraeth ar ei thraul ei hun ; 
ac y mae eì fedd- , teyrnged ddill 
i'w goffadwriaeth, wedi ei ysgrifonu gan Dr. 
Hanngton. (Lifeof Beau Nash, 8vo. Lon- 
don, 1162.) 

NEB, un o feibion Caw. Enwogodd ei 
hun fel rhyfelwr dan Arthur. 
| NEFAI, un o feibion Brychan Brychein- 
awg, wn, 'i Pasgen a 
Pabill, a anod o Yspaenos o'r enw Prosori, 
trydedd ig Brychan. Hwy a aethant 
drosodd ì Yspaen, lle y daethant yn seintiau 
a boneddigion. Blodeuent yn y bumed gan- 
rif. (Williams's Eminent Welshmen.) 

NENNIUS, hanesydd Prydeinig o'r - 
fed f lyynolaetha eì hun ei f ef 
yn ddysgybl 1 Elfod, yr hwn yn 755 O.C., a 

daeth yn archesgob Bangor Deiniol, sir 
Gaernarfon. Efe oedd awdwr yr “ Jfistoria 
Briitonum,” o'r hwn y mae amryw law- 
ysgrifau ar gael, a'r hwn a gyoeddwyd 
gyntaf gan Gale yn 1691, ac wedi Ŵyn gan 
ertram. Mae vy ysgrif oreu n w 
llyfrgell 1 atican, gyda had gan 
rcy Meudwy, yr hwn yn byw yn 
y ddegfed ganri cyoeddwyd hwn yn 1819, 
gan y Parch. W. Gunn, gyda chyfieithad a 
nodiadau helaeth, at yr hyn. y cyfranodd y 
Dr. W. O. he hyfforddiadau gwerthfawr. 
Er bod argrafiadau Gale a Gunn yn am- 
rywio llawer mewn trefniad a geiriadaeth, y 
mae y sylwedd yr un. Y rheswm am hyn 
yw, mai gwahanol gyfieithadau ydynt o'r un 


gyn if; a ir profi hefyd, oddiwrth ei 
arddull, mai Cymraeg oedd y oyfansoddiod 
cyntefig. Oyoedd angraffad newydd o'r 
un Lladin yn 1838, gan Stevenson, gyf- 
rol SPl (Williams's Eminent Welshmen.) 
NEFED, dynes y sonir am dani yn y 
Mabinogion yn nghyswllt a Lluched. 
NEFYDD, un o feibion Llywarch Hen. 
NEFYDD, un o ferched Brychan Bry- 
cheiniog, ydoedd santes, ac yn: byw tus 
chanol y bumed ganrif. Priodwyd a 
Thudwal Befr; a mynegir yn Monedd y 
$ainf iddi fod dn santes yn Llech Gelyddon, 
yn Mhrydain Ogleddol. (Myv. Arch. ìi. 49.) 
NEFYDD, mab Rhun Dremrudd ab 
Brychan Brycheiniog, ydoedd sant yn byw 
tua diwedd y bumed ganrif. Dywedit yn 
Achau y Saint mai efe a sylfaenodd eglwys 
Llannefydd yn Rhyfoniog, neu sir Din ; 
ac iddo wedi hyny fod b yn - 
dain Ogleddol, lle y lladd; ef gan y Sae- 
Boniaid idd a'r Brithwyr. (Jolo's 
Welsh MSS. 519, 621.) 


tu 
hi 


- — —_—_——— _ 
——_——...———— 





NEFYDD, D, ydoedd foneddwr o 
Nanconwy, sir Gaernarfon, ac yn byw tua 
chanol y 12fed ganrif. Yr oedd yn fab i 
Garadawg ab Gwrydyr ab Maelog Dda ab 
Greddf ab Cwnws Du ab Cillin Ynad, yn 
disgyn mewn llinell union oddiwrth Cunedda 
Wledig. Yr oedd mewn bri mawr gan y 
Tywysog Owain Gwynedd, yr hwn a rodd- 
odd ei ofal i'w faethu; ond efydd a barodd 
i'w fab ei hun, Dunawd, ladd y tywysog 
ieuano mewn lle a elwir fyíh wedi hyny 
“Cwm Idwal.” O herwydd 1 camwedd 
hwn diraddiwyd hiliogaeth Nefydd o fod yn 
foneddigion i fod Nnm gaethion. Felly ys- 
tyrir gwerinwyr Nanconwy o uwch urddas 
cyntefig nag unrhyw werinwyr ereill. Rhun, 
mab Nefydd, er mwyn gwneud iawn am yr 
anfadwaith crybwylledig, 8a roddes 4 tir i 
adeiladu eglwys L st. Yr oedd Nefydd 

Benaeth un o Bumtheg Llwyth 
d; eirfarwyddion yr hwn oeddynt— 
“* Argent, three epoars' heads imbrued sable 

ì Awduron ereill & rodd- 

between three 


chwedlofyddol, a gofnodir yn y Trioedd Cy- 
mreig, & un draddodiadol a'r dylif. i 
** Prif orchestwaith” Ynys Prydain oeddynt 
Adeiladu llong Naf Neifion, yr hon a 
gludai ynddi wryw a benyw o bob rhywog- 
aeth anifeilaidd, pan dorodd Llyn y Llifeir- 
iant (Llïon) allan —llusgo yr afanc gn 
ychain Hu Gadarn —a cheryg Gwyddon. 
(Myv. Arch, ìi. 11, 518.) | 
NEFYN, santes o'r bumed ganrif. Yr 
oedd yn un o ferched neu ion i Brychan 
Brycheiniog, ao a briodes Cynfarch Oer, o'r 
hwn y daeth yn fam i Urien Rheged. Oof- 
nodir yr enedigaeth hon yn y Trioedd fel un 
o “Dri Gwyn Dorllwyth Ynys Prydain.” 
Tebygol mai Nefyn a sylfaenodd eglwys 
Nefyn yn Lleyn, sir Gaernarfon. (My. 
Avch., ìi. 13; Jolo's Welsh MS$S., 520.) 
NICHOLAS, JOHN DAVID, gweinidog 
Bedyddwyr yn Pantteg, sir Gaerfyrddin. 
Yr oedd yn enedigol o ardal Castellnewydd 
Emlyn. Dywedir mai efe oedd y aelod 
cyntaf a dderbyniwyd yn Nghastellnewydd. 
Ar farwolaeth Mr. noch Francis, nid gedd 
un gweinid yr holl eglwysi wedi eì 
urddo, ond eytunw d i urddo Mr. J. D. 
Nicholas, a dau ereill, y rhaì oeddynt wedi 
bod yn pregethu yn hir o'r blaen Urddwyd 
ef yn Nhy Danyrallt, yn mis Mai, 1740. Pan 
ymadawodd eglwys Custellnewydd a'r Pant- 
teg, urddwyd un Mr. Griffith Thomas i'w 
gynorthwyo. Bu J. D. Nicholas farw yn y 


dyn 1763. 
'NIOHOLAS AB GWRGANT, brawd Toe. 
, Pywyso organwg, a wnaed yn esgo 
Elan yn s Blwyddyn, 1149, a pharhaedd 


824 


NOT 


— O 


ynddi hyd ei farwolaeth yn 1183. Mynega 


yr hanesydd am ei dduwioldeb, a'i serch tuag 
at y ry (Myv. A4rch., ìi. 518.) 
NICHOLAS, DAFYDD, o Ystrad Dyfod- 
id ydoedd fardd a fu farw yn y flwyddyn 
NIDAN, sant yn byw tua dechreu 
seithfed ganrif. Mab oedd i Gwrfyw, ab 
Pasgen ab Cynfarch; ac yroedd yn gyffeswr 
i'r seintiau yn ngholeg Penmon, Ynys Mon. 


Efe a sylfaenodd eglwys Llannidan, y 
sir hono. Ei ddydd 1 oedd Medi 36. 


(Achau Saint; Jolo Manuscripts, 403, 
ô28, 538.) 
N N', neu Sant Ninias, ydoedd berson 


o fonedd geuedigol, ac athrylith ardderchog, 
ac yn frodor o Wynedd. Wedi derbyn gartref 
yr addysg oreu a allasai fforddio, efe a deith- 
lodd trwy wahanol fanau er cael gwelliant 
ychwanegol; ac a dreuliodd amryw flynyddau 
yn Rhufain, yr hon oedd y pryd hwnw yn 

rif orsaf dysgeidiaeth. Oddiyno dychwelodd 
i Brydain, ac a ymroddodd i bregethu'r efeng- 
yl yn y rhanau mwyaf anwaraidd o honi, 
gyda'r unrhyw egni a llwyddiant ag y dylyn- 
asai ei ddysgeidiaeth. Yn gyntaf efe a ddy 
chwelodd y Brithwyr at Gristionogaeth, yn 
ystod teyrnasiad Theodosius yr ieuaf. Hys- 

ysa Bede ni iddo adeiladu eglwys o geryg, 
yr hyn nad oedd yn arferiad y pryd hwnw 


yn mysg y Brythoniaid, a'i chyflwyno hi i'w 
faill St. Martin, esgob Tours, yn Witherne, 
diwedd yn 


alloway, yr hon a ddaeth 
esgobaeth. Ysgrifenodd St. Ninias esboniad 
ar y Salmau. Bu farw yn 432, ac a gladdwyd 
yn eì eglwys ei hun. Ceir amryw eglwysi 
yn yr Alban yn dwyn ei enw, cyfres o Ta rai 
a welir Chalmers s Caledonia, 315. 

N , ansoddair chwedlofyddol a_gry- 
bwyllir Mabinogion. 

ON FENDIGAID, ydoedd santes enwog, 
yn byw tua diwedd y bumed ganrif. Yr oedd 
yn ferch i Gynyr o Gaer Gawch, yn Menevia, 
ac a briododd Sandde, mab Caredig ab Cun- 
edda, o'r hwn y daeth yn fam i Dewi Sant. 
Y mae yr eglwysi canlynol wedi eu cyflwyno 
iddi :—Llanuwchaeron a Llannon, yn Nghe- 
redigion; Llannon, sir Gaerfyrddin; & 
chapel St. Nun, yn SR Tyddewi, yp sir 
Benfro. Cedwid ei gwyl Mawrth 3. mae 
ymadrodd o'i heiddo ar gael yn Chwedlau 
Doethion :.—"“* A glywaist ti ddywediad Non 
mam Dewi Sant ydoedd hi ;—Nid oes ynfyd- 
rwydd tebyg ìi ymryson.”—(Rees's Welsh 
Saints; Iolo Manuscripts, 545, 599, 661.) 

NOTT, SYR WILLIAM, G.C.B., a aned 
yn Nghastellnedd, sir Forganwg, Ionawr 20, 
1782. Yr oedd yn fab ìi wr tra pharchus yn 
y lle hwnw. i dad wedi hyny a ymsymud- 
odd i Gaerfyrddin, lle bu yn cadw yr Ivy 
Bush Inn, ao yn berchen llythyr-gerbyd yno. 
Cafodd Nott ieuanc eì addysg foreuol yn 
Mhontfaen, neu Bont y Fon, yn ei sir ened- 
igol; ac ymddengys nad oedd dim yn addaw- 
o ynddo y pryd hwnw, o'r galluoedd hyny 
a'i henwogasant gymaint mewn amser di- 
weddarach. Yn y flwyd 1800, pan yn 
18 mlwydd oed, efe a aeth i wasanaeth yr 


NOT 


— 





rr —— 


East India Compuny; ac nìd hir wedi de- 
ohreu ei yrfa y bu cyn arddangos arwyddion 
o enwogrwydd mewn amaer dyfodol. Yn 
Ngorphenaf 1804, pedair blynedd wedi ei 
diriad yn Calcutta, y Rhaglaw Nott a hwyl- 
iodd yn llywydd ar fintai o wirfoddolion Ben- 
gal, ar ryfelgyrch o dan N Cadben Hayesi 
uckie, er ceryddu brodorion y lle hwnw 
am driniaeth anwaraidd a roddasant i 
dwylaw y llong Seisnig Crescent, a'r o 
& Wraethant mown canlyniad, i fradlofruddio 
y genad anfonedig o Fort Marlborough atynt 
1 goisio boddlonrwydd ganddynt am y sarhad 
a wnaethant. Crybwyllir am y Rhaglaw 
Nott yn arbenig gan y Cadben Hayes, yn ei 
hanes am ysgafaeliad (capfure) y lle hwnw, 
gan ddywedyd:— ''Y gwasanaeth pwysig 
wn i'r Llywodraeth, ac er llesiant Prydain 





yn gyffredinol, a gyflawnwyd mewn deugain 
&wr gan Fad Ft wyr, gyferbyn a llu 
yrnig, mewn 


mawr o ilwyr beiddgar 
llawn arfogaeth, yn cael eu cadarnhau gan 
res o weithiau a. wnaed mor gedyrn gan na- 
tur & chelfyddyd, fel agi herio unrhyw genedl 
ìi wneud cynygiad, po amdditfynedig gmn 
Brydeiniaid.” Wedi dychweli ott 1 Gal- 
cutta, efe a barhaodd yn ngafael a'i ddyled- 
gwydd gyda'r fyddin hyd y flwyddyn 1811, 

y penodwyd ef yn arolygydd taliadau 
enluai d, yH hon swydd a roddodd i fyny 
yn 1822. Dychwelodd i Gymru yn 1826, 
mewn iechyd anmharus, gyda dyrchafiad yn 


uchgadben, a chynysgaeth, yr hyn a'i gallu- 
ogodd i brynu ch dig ystad, 8a elwir Ffynon 
Job, ger gorlyrddin. Gallasai d. 

yrfa yma, yn ol pob tebygolrwydd, 


erfynu ei 
y mn Lpob t€ Wy oni buasai 
rhyw ddygwyddiadau, y rhai nas geill y 
mawr mwy na'r bychan eu rhagweled na'u 
rhagreoli. Methiant ariandy yn Calcutta a 
niweidiodd ei gyfoeth fawr, fel y gorfu 
iddo werthu Ffynon Job. Efe a ddychwel- 
odd i India'r Dwyrain drachefn ; ac yn 1837, 
a benodwyd yn llywydd y 38 gatrawd frodorol 
mo on & ddys wyd ganddo yn fuan yn 
ed dda o ran dy laeth a medr. Yn 1838, 
penodwyd ef yn fnigadier o'r ail ddosbarth, 
ac a etholwyd i lywyddu yr ail adran o fyddin 
yr Indus. Yn fuan ar olh y ceir canmol- 
iaeth uchel iddo gan Syr Ŵ. Cotton, am ei 
ddull rhagorol yn arwain ei wyr dros fwy na 
mil o filldiroedd. Yn 1839, cafodd lywydd- 
iaeth yr holl gatrodau yn Scinde ac Af:ghan- 
istan Isaf, pan y dangosodd, ar yr achlysuron 
mwyaf peryglus, y cadernid, y penderfyniad, 
a'r medr mwyaf. Y gorchwyl cyntafo bwys 
o gyflawnodd oedd ysgafaelu tref ao am- 
ddiffynfa. Khelat. r oedd y Cadfndog 
Nott yn Ionawr, 1841, wedi sefydlu ei ben- 
cadlys Candahar; a thua diwedd y 
flwyddyn hon y torodd y gwrthryfel allan 
yn Cabool, yr hyn a barodd ysbryd ac ym- 
diriedaeth adnewyddol i'r anfoddusion drwy 
yr holl wlad. mgynullodd llu mawr o'r 
lynion terfysglyd yn nghymydogaeth Can- 
har, ac a wnaethant eu hymddangosiad ar 

y 12fed o Ionawr, 1842, tua'r pellder o wyth 
miìldir oddiwrth y dref. erasant, safle 
gadarn, a chors ddofn o'u blaen, yr hyn & 

2m 


325 





NOT 


. — " —— —_ — o — 


—_—— O a 


barai anhawsder mawr i'n catrodau nì fyned 
yn agos atynt. Modd bynag, y Cadfridog a 
ddaeth allan gyda'r de dedd mwyaf, 
ac a ymrut. arnynt, ac a'u gorchfygodd, 
gan eu gyru ar ffo yn mhob cyfeiriad. yr 
achlysur hwn yr oedd ganddo 12,000 o elyn- 
ion i'w gwrthsefyll a dim ond 65000 o wyr. 
Yn mis Mawrth drachefn, gwnaeth y gelyn- 
ion gynygiad ar Candahar, a'r Cadfridog 
Nott yn awyddus am eu dwyn i frwydr ben- 
derfynol, a aeth allan ar y 7fed o'r mis yn 
eu herbyn, ac a'u herlynodd hwynt o gwm- 
pas yn nghylch 30 neu 40 milldir, gan eu 
wyr ddymchwelyd a'u gorchfygu. Yn 
ystod rhyfelgyrch am bum niwrnod, yn 
erbyn tua 12,000 o elynion, gyda'r rhai yr 
oedd tua 6000 o farchogion, ni chollwyd 
cymaint a chamel, neu'r sypyn lleiaf. 
Oddeutu'r amser hwn cafodd y Cadfridog 
Nott gyfarwyddyd oddiwrth Lywydd Cy- 
ffredinol In Ma L adael  Candahar. Ym. 
eimlai yn yrusedig yn ngwyne 
cyfarwyddyd hwn; modd bynag, ei dylod. 
8wydd oedd ufuddhau. Archwyd iddo alw 
n ol warchodlu Khelat-i-Ghilzie; ac i gyf- 
wyn hyn, efo R anfonodd Milwriad 
ymer, gyda'r rhan fwyaf o'i wyr tua 
yno. Y gelynion yn ystyried fod a fyddin 
yn llai o herwydd hyn, a benderfynasaht i 
wneyd cynyg cynddeiriog arall i'w orchfygu. 
Y tywysog Kefter Jung, gydag edgyfnarth 
o dair miÌ o wyr dan Akbar n, penaeth 
Zemindawur, ar y 29ain o Fai, a ddynesent o 
fewn milldir i'r ddinas mewn llawnfryd am 
lwyddiant. Y Cadfridog Nott, yn barod i 
D cyfyngder, a aeth allan i'w cyfarfod. Ei 
au dewrion a gymerasant eu holl safle- 
oedd, ac a'u nt yn yr annhrefn mwyaf 
o'r maes. r oedd y gelynion y tro hwn 
tua 10,000, tra nad oedd ganddo ef ond 
1200. Daeth yn awr yn bwno gydag ef, â 
oedd yn rhaid iddo, mewn difrif, ufuddhau 
i'r hyn a dderbyniasai oddiwrth y Llywydd 


bo 
ga 


Cyffredinol; penderfynodd ysgrifenu ato 
gan awgrymu, er bed y rthryfol a dor- 
asai allan Cabool yn dra thrychinebus, 


eto, nad oodd y fyddin o dan eì lywyddiaeth 
ef wedi gwanhau gymaint ag y tybid ei bod ; 
ac &wgrymai, gyda phob parch, y gallai 
fyned yn mlaen yn gystal a dychwelyd; a> 
yn eì farn ef, y byddai y blaenaf yn rhwydd - 
ach iddo. Y fath oedd effaith y dull doeth, 
call, a dewrgalon a erodd, er y gor- 
chymyn blaonorol a roddasid, fol y deallai y 
Llywydd Cyffredinol, gan wybod hyn â 
gyflawnasai y Cadfridog, y gallai efo « effeithio 
yr oll ag oedd angenrheidiol tuag at lwydd - 
lant ein harfau, ac amddiffyniad ein han- 
rhydedd; ac felly penderfynodd ei adael i 
ddylyn ei gwrs. Awst 8fed, efe a gychwyn- 
odd allan. ar ei ryfolgyrch anturus o Oanda- 

; eutu pum mil o wyr. Aeth 
rhagddo heibio i Khelat-i-Ghilzio yn erbyn 
Ghuznee. Ar y 18fed o Awst cyfarfu a_llu 
dirfawr o'r gelynion, lawer mwy na'r eiddo 
ef, ac a'u gorehfygodd. Aeth rhagddo dra- 
chefn; ac ar y 90ain o Awst, pan o fewn 38 
milldir ì Ghuznee, daeth i'w gyfarfod tua 














dedd mil o o'r elwyr mewn llawn 

lywy: th Shumsoodeen Khan, 
eefndo, Akbar Khan.” Gwynebodd hwynt ag 
baner ei fil Tr, ac en Yn pi fer â a 


cyfeiriad. Are oil o Fedi sr cedd y Cad- 
fridog wedi cyraedd yn lied 1 am- 
ddiffynfa Ghuznee ; ac yn ddioed ymosododd 
arni, ac a'i cymerodd, ar ol an thiath Y 


hae o yn y gymydogaeth, Wedi dinystrio 
uznee 


yma, un modd, a'u go Yn 
mlaen ag ef drachefn; ac ar y 1ífed o Fedi 
efo a ymunodd a'r Cadfridog Pollock yn 
Cabool. Er bod tynged y el yr 
amser hwn yn amrywio mewn o 
fanau or wlad, eto yr oedd Cad- 


gyrfa y 
barhaus. yn llawn llwyddiant 
u. Yr oedd ei ysbryd yn 


b ocau pob milwr ei fyddin; a gor- 
ndladaeth edd y calyn, Ar 2l o 

1842, y wnaed adfridog yn 
F Croes Fawr Caer cadd (Eaigii 
Grand Cross of ihe Gaeau dderbyn di- 
olchgarwch dau dy am y “ Glew- 
ga, y dyfais, a'r fyfalwoh .”.* ddan 


Tn Mod, 1915, piado 


ys Cyfar- 

wyr Cymdeithas Pa orbydeidus India'r 
wyliwr ar fod iddo gael y blwydd-dal o 
£1000, Un cydna dd, ydd y gadawodd efe 
dnabyddiaeth o syniad y llys 


chagwelaa, farn, y penderfyniad, 
; & UN Ss illiam 


s Affgha 
cai lechyd Syr William Nott 
ymollwng; ac o'r diwedd fe aeth ar an- 
tnIai yn tua y gwrthryfe y 

ìol iddo. ddychwelyd i ì 
TT oedd yn hynod eiddil pan gyr- 
Loegr, Yr ordd yn a thybid fod y cyffroad 


326 


| 


| —_— Ur uu. dyd i nu I. ED — ard ggaau 


OLI 


-— —— — 


a achosid drwy eì dderb a'i wiad 
cyoeddus a buddugol yn FN arfyrd 
wedi cynyddu yn fawr ei y anol yr hwn 
oedd Nghaer 


ddynion yn adgyweirio ar amser ei far- 
wolaeth Y nn cal y. wediei had- 
eiladu Nghaerfyrddin ì'w goffadwriaeth, 
a'i safddelw |stafue) mewn wisg ar eì 
phen, yn y man & elwid gynt yn “ 'Hen 

roes y, archnad,” ond yn awr “ Nolt's 


NUDD, sant o'r chweched 


Mn 


yr Gwenddolau 
aelodau, o goleg St. Illtyd.—(Jolo's 


MSS. 503, 530. 

Syn MAIL denu ns ndd 
- r t ga 
ir ef yn y Trioedd fel un o “Dri 

Haelion Ynys dain.” Y ddau ereill 
oeddynt Rhydderch a Mor Hael. Mewn 


ado ed y ied mun 
Uu egiwys ysfron yf » 

iL 3, 14, T0; Jolo's Wel Mi MSS cyu 653.) 
NWYTHON, weithiau Noethan, oedd 

gant o'r chwech ac yn fab Gildas 
oed AU Yr ada a'i frodyr, Dolan, 
nn a Gwynnog, yn aelodau o golegau 
Catwg ac Illtyd. Yr oedd, dau gapel wedi e eu 
wynnog a Nwython, yn agos 
Teglwys Llangwm Dinmael, yn sir Dinbych ; 
yn awr wedi eu troi, un yn felin a'r llall 

yn odyn. Cedwid dydd gwyl y ddau ar 
un pryd, sef Hydref 23.—(Myr. Arch. ì. 

41; Iolo Manuscripts, 497, 516, 558.) 

NYF, un o ansodau chwedlofyddol ben- 


ywaidd y Afabinogion. 


“ 


—— — — — — 


O 


OLIVEB, I THOXMAS, a anwyd yn mhlwyf 


Tregynon, sir lwyn, yn y flwyddyn 
17525. Yr oedd ei rieni yn byw mewn CU 
lled barchus, ac yn. berchen Dan nad oedd wf on 

ond gan iddynt feirw ef ond 


hwn ni wnaeth nemawr 

ddiau da, aD Ym 
u da; ac ymun 

yr oedd efe yn un o'r pregethwyr a 


1189, penodwyd of yn SE E'R UE 


Ya Medi gyn 


N ychu Wesley, a ; 


plentyn, disgynodd eì. ofal. ar eì ewythr, yr ' 1753 


OLI 





wêdi llafurio alwedigaeth hono dros 
lawer blwyddyn, Yn Lloegr, Iwerddon, ac 
Ysgotland, dewiswyd ef gan Mr. Wesley 1 
arolygu y wasg yn Llundain, lle bu farw yn 

flwyddyn 1799. Yr ydoedd yn awdwr y 
llyfrou canlynol:—1. “Twelve reasons why 
the people called Methodists ought not to 
buy or sell uncustomed goods.” 2. “An 
answer to a Pamphlet entitled, “A few 
. thoughts on matters of fact concerning Me- 

thodism.' offered to the consideration of the 

ple who attend, encourage, end support 
Methodist teachers, ìn a letter to the author.” 
3. «AA full reply to a Pamphlet entitled, “An 
answer to a late pamphlet of Mr. Wesley 
against Mr. Erskine. ” 4. “' A letter to the 
Rev. Mr. Toplady, occasioned by his late 
letter to Mr. Wesley.” 5. '< A scourge to 
Calumny, in two parts, insoribed to Richard 
Hill, Esg.” 7. “'A full defence of the Rev. 
J. Wesley, in answer to the several personal 
reflections cast on that gentleman by the 
Rev. Caleb Evans.” 7. “'A rod for a_Be- 
viler, or an answer to Mr. Rowland Hill's 
letter to the Rev. John Wesley.” 8. “An 
account of the life of Mr. Thomas Oliver, 
written by himself.” 9. ““A full refutation 
of the doctrine of unconditional perseverance, 
in a discourse on Hebrews ii. 3.” Mae y 
gwaith hwn hefyd wedi ei eithu i'r Gy- 
mraeg. 10. “ Â defence of Methodism deli- 
vered extemporary in a public debate, (eithr 

awr gyda chryn ychwanegiad,) held in 

ndon, December 12, 19, and 26, 1785, on 
the following guestion:—Have the Method- 
ists done most orevil?” 11. “A de- 
scriptive and plaintive elegy on the death of 
the Ìate Rev. John Wesley.” 12. “An an- 
8wer to Mr. Mark Davies's thoughts on 
dancing, to which are added, Serious consi- 
derations to dissuade Christian parents from 
teaching their children to dance,” Yr oedd 
hefyd yn awdwr rhai emynau, y rhai ydynt 
yn argraffodig yn y llyfrau emynau Wes- 
eyaìdd, 

OLIVEB, JOHN, Llanfynydd, a anwyd 
Tachwedd. ' 1838, o rieni parchus. Derbyn: 
ì ei ysg foreuol yn y pentref. 
Pan yn 12 neu 13 oed, aeth” i Gaorfyrddin, 
lle bu am ychydig amser dan ofal ei frawd, y 
Parch. Henry Ohver, G.C., yn awr o'r Cas- 
newydd, nes i'r olaf adael y coleg yn 1850. 
Wedi hyny bu dan ofal addysgiadol y Parch. 
Titus Evans, yr hwn a arferai edrych arno 
fel un o'r bechgyn mwyaf gobeithiol a fu 
erioed yn ei ysgol. Yn y flwyddyn 1803, 
pen yn bumtheg oed, derbyniwyd ef i'r coleg, 

e, er leuenged oedd, y bu yn fyfyriwr o 
enwogrwydd mawr am chwe mlynedd. Yr 
athrawon ar y pryd oeddynt y Parch. D. 
Davis, Pantteg ; Dr. Lloyd, yn nghyd a'r 
Dr. Davison. Ond cyn iddo orphen ei dymor, 
cymerwyd lle J blaenaf gan Dr. Nicholas, 
&c eiddo yr olaf gan Dr. Davies, Ffrwdyfal. 
Efo. ” enillodd serch a gylw ei athrawon a'i 

yrwyr, yn gy ar arholwyr. Par- 
baodd i ddylyn ei efrydiaethau am y tymor 
a nodwyd, er gwaned oedd ei iechyd, a 


327 





—— «Y tb la RYN Mm a a —Y——— OO O tY A O — O) 


OLW 





gweithiodd yn ddiwyd allwyddianus. Daeth 
allan o'r coleg vn haf y flwyddyn 1859. Yr 
oedd yn perthyn ìddo fel myfyriwr lawer o 
oriaethau. Yr oedd ganddo barch mawr 
i enyddiaeth ei wlad. Gwnaeth ei hun yn 
dra c dd a phob peth a berthynai 
Gymru ymraeg, yn foesol a llenyddol. 
Yr oedd ganddo y chwaeth fwyaf coethedig 
Meddai serch mawr at ei Feibl yr holl amser 
y bu yn y coleg; a gellir dywedyd am dano 
ei fod yn fyfyriwr crefyddol. Yr oedd yn 
dra sefydlog oi farn ar wahanol bethau; ond 
yr oedd mor ystyrbwyll ac amyneddgar, fol 
y gwrandawai yn dawel a diduedd ar ereill 
Uaethu eu barn. Ceisiai ymeud cyfiawnder 
golygiadau gwrthwynebol i'r eiddo ei hun. 
Byddai yn gymedrolwr rhagorol rhwng pleid- 
iau mewn dadl; ac os dygwyddai iddo fyned 
i ddadleu ei hun, diarfo zai bob tymer her- 
feiddgar, drahaus, nou enllibog, yn eì wrth- 
wynebydd, trwy ei ysbryd mwyn a hynaws. 
Ei ysbryd boneddigaidd oedd yn llythyr cy- 
meradwyaeth iddo yn y coleg, y dref, a phob 
man yr elai. Ni Dyddai ar amser air croes 
o'i enau, ac ni byddai ar ei eb. 
Byddai bob amser yn garedi y ynwyn - 
gar. Yr oedd yn anmhosibl ei Adnabod a 
pheidio ei garu. Yn ei ddosbarth yr oedd 
yn uwch o'i ysgwyddau na phawb. Fel 
siaradwr cyoeddus, nid oedd neb cyffetyb iddo 
yn y coleg; ac anhawdd cael dyn ieuano i'w 
gydmaru ag ef. Yr oedd bob amser yn goeth, 
syml, a rhwydd, weithiau yn llawn teimlad 
a hyawdledd. Yr oedd ei bregethau yn dda, 
ac yn llawn osynwyr, ymresymiad, a theiml- 
ad, a'r traddodiad o honynt yn rymus ac ym- 
arferol. Yr oedd arwyddion yn dangos y 
daethai yn un o ser dysgleiriaf y weinidog- 
aeth. Ond pallu yr oedd ei nerth, a gorchy- 
mynwyd iddo eryd hollol orphwysdra, 
Treuliodd y saith mlynedd olaf o'i oes gartref, 
heb ei adael ond ychydig, yn enwedig y pe- 
dair blynedd diweddaf. ŵn yn astudiwr caled 
hyd ddiwedd eì oes. Darllenai, ysgrifenai, a 
meddyliai yn ddiorphwys; nid oedd modd ei 
ddarbwyllo i beidio. Ni buasai bywyd yn 
fywyd iddo ef heb hyny. Yr oedd brwdfryd- 
edd eì enaid am wybodaeth yn anniffoddadwy. 
Y maellawer o'i gyfansoddiadau wedi ym- 
ddangos yn y gwahanol newyddiaduron a'r 
cyfnodolion, a llawer heb eu cyoeddi erioed, 
Bu yn fuddugol ar y penillion i'r “]achawd- 
wriaeth,” yn eisteddfod Iforaidd Caerfyrddin, 
yn y flwyddyn 18639. Du farw Mehefin 24, 
1866, yn 28 mlwydd oed. Nid oedd ond byr 
o gorffolaeth, teneu, crwm, gwasgedig. 
Gwallt du, gwawr dywyll, llygaid gleision, 
yn llawn serchogrwydd a thynerwch, Ond 
yn awr y mae y gwr ieuanc athrylithgar hwn 
wedi myned i orphwys mewn llanerch o'i 
ddewisiad eì hun.— Wedi ysgrifenu yr hanes 
flaenorol, daethom i ddeall fod ei holl waith 
wedi ei gyoeddi yn rol hardd, gwerth 
tri swllt a chwe cheiniog, dan yr enw 
“* Cerddi Cystudd.” Bu yn fuddugol mewn 
rhai eisteddfodau ; a chyfrifìr ei farddoniaeth 
o radd uchel. 
OLWEN, ansawd ngdedlig yn rhamanteg y 


OSR 328 





, ydoedd ferch Ysbyddaden Ben Cawr, | 
tywysog y, Brythoniaid a y er ac yn 
byw yn y chweched ganrif. 

dd ei thlysni yn ddiarebol; a my ny y 
cyfeirir at eì on gan yr hen feird 
enwedig Dafydd ab Gwilym. Sion Brwyntg 

hefyd yn eì anerchiad mydryddol e 
ieuano, a ddechreua drwy ei chydmaru i 
Olwen. Mynegir hefyd am dani fod 
meillionen wen yn tardd an l ìfyn lle hyn 
y dodai ei throed arno, od yr hyn y 
gelwid hi yn Olwen, (Abcwên), Yr oedd hi 
yD wrthd serch Cilhwch; ac y mae 

anes ei helyntion yn ffurfio un o'r 
Mabinogion a gyoeddwyd gan r Arglw 


Charlotte Guest, dan y penawd, “ wch 
ao Olwen,” neu Twrch mwyth. 
ONEN GREG, merch Gwallawg ab Llen- 


ch ed 
Hin codes gbyw ab Ìdn dno Ye Meinion, 


a'r bwn y daeth n fam ìi St. Elaeth. 
OSBER, neu Osbwrn Wyddel, ac a elwir 
hefyd Osborn Fitzgerald, oed impyn o 
ngen y Desmond, deilli o gyff mawr 
Gwyddelig y Geraldiaid. Daeth 1 Gymru 
tua chanol y 13eg ganrif. Mr. Robert 
Vaughan, o'r Hengwrt, henafiaethydd dysg- 
edig Meirionydd, a_ dybiai mai oddeutu y 
flwydd n 1237 y daeth gyma; ond mwy 
OÌ ei bod chydig â ynyddau yn ddi- 
celdoach Gadawod Iwerddon, yn ol tra- 
ddodiad, ablegyd lladd o hono ryw berson o 
urddas; 8; a dywedir iddo ddwyn byddin o 
dag ef, yn arfog ar geffylau llwyd- 
lon, c cyng u. wasanaeth ìi Llywelyn, 
tywysog ryd hwnw, yr hwn a'i 
derbynwdd ac : ac a a sodd garedigrwydd 
mawr iddo yntau o'r herwydd mewn can- 
lyniad. Yn ol hanes arall, yr oedd mewn 
bri uchel gan Iorwerth I., ac a wnaed yn 
Oruchwyliwr Gwynedd ganddo; ond y mae 
y gosodiad hwn yn dra amheus, gan nad 
yw yr enw “ Oesber ” i'w gael yn un o rol- 
iau cyfrifon y gweinidogion da teyrnasiad 
hwnw. Lle cyntaf ei arosiad ym 
Berllys, a elwir Berdir—talfyri 
dir, h Yr oedd efe hefyd yd yn be berchen 
Corsygedol, drwy iddo briodi etifedd 
hwnw, fel ydywedir. Mae olion amddi 


faoedd i'w canfod eto yn y Berllys. Mae 
Syr William Betham, Rhaglaw r, yn ei 
gylw ar y mater hwn, yn mynegi iddo gael 


Sicrwydd, ar ol ymchwiliad manwl 
gasglindn u erfawr o hanesion Geraldaidd, idd, 
Osber Wyddel yn fab i John Fitz Tho- 
mas Fitz Maurice Fitz Gerald, Arlwydd 
cyntaf Decies a Desmond. Yn mysg RR 
enwocaf yn llinell ddi edig Osber 
D âd aJ afan ab nion, ceidwad dewr- 
wy aste ar nd y mae 
deuluoedd y” ì Meirionydd yn olrhain e ui dis. 
aa bydy ach gywir oddiwrtho ef. O'r 
hyny yao oes yn nawr ond dau 


Mid— cynt, Gynnau Maesyn 

ì r gyda Cantelli ao Amabon, fel 
aethiaid y tair llinach ddiweddar. ( 
diams's Eininent Welshmen.) 


OWA 


rr ——— 


OSFRAN, boneddwr yn byw tua diwedd 
bumed ganrif. Yr oedd ganddo fab a 
a mrwydr Camlan. 
WAL neu Oswael, un o feibion Oun- 
edda Wledig, ao yn, byw tua dechreu y 
bumed gannf. Bfe a'i frodyr a arweiniaent 
Gymry er y Gwyddelod oedd 
J ymsefydlu y Ngwynolda Oherodigion, 
Mr a'u Y llwyr 'alltudiaeant, Cafodd 
lawer o dir am ei wasanaeth, yr hwna a 
elwid oddiwrtho ef, Osweilyng; a gelwid 
tau Oswal o Osweiliawn. Yn y diriogaeth 
on y mae tref bresenol Oroes Oswallt, oddi- 
wrth yr enw.—(lolo Manuscripts, 522. ) 
OUDICIUS, sant o enwogrwydd mawr, 
ydoedd fab Budio, a brodor o Cornugallia, 





yn Armorica, ( Llydaw, ac rthyn i'w 
thywysogion; on i l ei wlad 
enedipol, a ffoii i Ddyfed, neu sir Benfro. Gan 


i Budio gael ei groesawu 1c mor dda a rueth bon Aer- 
col Lawhir, tywysog no, efe 
a briododd Arianwedd, diriogaeth Teilo Sant, 
o'r hon y cafodd ddau fab, Ismael a Thyfe. 
Tra ednia arosai yn Nyfed daeth cenadon o 

ei hysbysu am farwolaeth M 
brein " bod y bobl gan n ewyllysio etho ethol 
olynydd o'r un teulu, w 
Cydsyniodd Budic B' r cynygiad ; a chan 


meryd ei wraig a'i deulu dag ef, efe a 
ddychwelodd i'w wlad, ac a sefydlodd ei lyw- 
odraeth dros yr oll o Lydaw. n fuan wedi 


hyny efe a gafodd fab arall, a elwid Oudo- 
ceus, yr hwn, mewn c dsyniad ag addewid 
a wnaed yn flaenorol i Sant Teilo, a fwriad- 
wyd, megys eì frodyr ereill, i broffosiaeth 
ddol. Yr oedd Oudoceus er yn blen 
yn rhagori mewn dysgeidiaeth a. hyawdledd, 
mn gystal ag mewn purdeb a santeid 
Dywyd; i a phan ymwelodd St. Teilo â 
daw, yr oedd ei rinweddau dysglaerio 
goleuni u Gymru A daetb 'g ddychwelodd ei 
ewythr ì ef; ac ar eì 
dery lath mar pwdwyl ef ì esgobaeth, neu 
archesgobaeth Llandaf, dros yr hon y bu dy 
gofalu hyd ei farwolaeth, yr h 
gwyddodd tua 664. Cedwid ei dydd a 
gynt Gor Gors 2, b dydd y dywedid ìddo 
d y sant Ou 
Ll Ŵ land riodolir thiau 
iddo. ae We â Saints; Wellso'n 


Suroey YN. Llandaff. 
mab Cadwgan ab Bledd dyn, ty- 
wysog Powys, ydoedd ansawd hyn 


de a'i arferion difrodus. Yn ngwyliau 
y. Nada 1107, rhoddid gwledd ei 
yn Aberteifi i'r 
ged siaradid gyda'r wh dod, ae - 
my, am brydferthw a glen 
merch Rhys ab Tewdwr, & ai raig Gerald d 
ymgyn: 


Windsor, oeidwad Castell 

hyged Dwsin pewn yndda GE gddynt 
& o r 
caniatawyd Fyny iddo Ìdo yn 'mhwyddi 8 'r dan. 
osod y Castell ar dân, a 
ef; i^ chyda. 


d 


Gn west ymaith 
anhawsder y dian rhag din 

Bu y weithred hon yn achos o'r gofid 
mwyaf i'w dad, yr hwn, mewn ofn rhag 


OwaA 





—r—— ——— - - —— 


cu LCA. :? ZZ  . . 
dialedd brenin Lloegr, a ffodd gyda'i fab i'r 
Iwerddon. Modd bynag, wedì profi ei ddi- 
niweidrwydd, dychwelodd Cadwgan i'w 
wlad; a'r mab, yn ddirgelaidd, yn fuan ar 
eiol. Daeth i feddiant o ran o Bowys ar 
hr Rig En. 
er efi arri I., gyda'r hwn yr 
aeth efe i Normand , &c a wnaed gn farchog 
ddo. O'r diwedd lladdwyd ain gan 
rald de Windsor, yn 1114. (Brut y Ty- 
wysogion; Myv. Arch., ìì. 546.) 
OWAIN, mab Edwyn, ac a elwid hefyd 
Owain Fradwr, ydoedd foneddig o Wynedd, 
hwn oedd brif weinidog a chwegrwn 
ydd ab Cynan, yr hwn a b i 
Angharad, ei ferch ef. Efe a ymunodd ag 
Hugh, Iarll Caerlleon, mewn brad yn erbyn 
ei dywysog, ac a lwyddodd gyda byddinoesd 
Gruffydd i ymuno a'r gelyn, yr hyn a bar- 
odd i'r tywysog ífoi i'r Iwerddon. Fel hyn 
ymsefydlodd Owain yn dywysog Gwynedd 
1096; ond nid hir y cafodd fwynhau 
h ei fradwriaeth, gan i Gruffydd 
ddychwelyd mhen dwy flynedd, ac ad- 
feryd ei diriogaethau. elwid Owain yn 
frenin Tegengl, yr hon sydd adran o sir 
Gallestr, yn cynwys cantrefi diweddar 
Rhuddlan, Coleshill, a Phrestatyn. Bu 
farw Owain o'r nychglwyf yn 1103, a chan- 
lynwyd ef yn eì feddianau gan ei fab 
nw. Yr oedd Owain ab Edwyn yn ben- 
aeth un o bumtheg Lìwyth Gwynedd, ac yn 
dwyn yr eirfarwyddion, “* Argent, between 
four Oornish choughs armed gules, a cross 
fleury, engrailed sable.”  (Wsiliams's Emi- 
nent Welshmen.) J>. 
OWAIN, mab Hywel Dda, g Oer- 
eì dad. yn 


edigion yn olynol 1 farwolaet 
948. (Myv. Arch., ìi. 480.) 

OWAIN, mab Macsen Wledig, a elwid 
hefyd Owain Finddu, dynsawd hynod mewn 
hanes Prydeinig. Deallir wrth y Trioedd 
ìddo gael ei ethol mewn cynadledd genedl- 
y boiwaredd gonnif, a bod Brydain vedi 

w. ; â w 

y hadferu o dano ì gyflwr o annbyniaeth ; 
ac i'r deyrnged flynyddol a dalesid i'r Rhu- 
mw MO eU yL 

. yn Ui i'r einiaid, 
mewn rhith Ydsyniad a hyn, gymeryd ym- 
aith eu ca u, & goreuon y einiaid, 
a allent ddwyn arfau gyda hwynt, drwy yr 
hyn y gwanhawyd. y wlad gymaint, fel y 
daeth yfae rwydd i'w gelynion. 
Un o'r 'l Triped 8 ì Ty ì 


yn henafyd 
gan fod ei dad o wraidd estronol. gly wedir 
mai anhwynyn, n araon 

claddwyd ef, eli ol lad gan Eurnach 
Gawr, i'r hwn y rhoddodd yntau glwyf mar- 
wolar yr un pryd. ifir Owain hefyd 
yn mysg y seintiau ig; 


329 





OwWA 





cyffredin. Ar gyfrif yr un peth rhesir ef 
gyda Phrydain a. Charadog o Ban yr enwad 
o “Dri Thywysog cynadleddol Ynys Pry- 
dain; canys yno yr etholwyd ef gan lais 
R genedl, y ulledig mewn cymanfa o 

b parth o'r Ynys.” (Myv. Arch., ii. 4, 
l2 6l,63; Greal, 1; Rees's Welsh Saints, 


l, âc & 
, brenin 
arswydus Northumberland, yr hwn a elwid 


Fflamddwyn gan y C . Cofnodir ef yn 
Rhun ab Maelgwn a lthufon 


drioedd gy 
fr, dan enwad o “Dr Gwyndeyrn 
Ynys Prydain.” Triad arall a rydd enwau 
Owain, Cadwallawn, a Gwgan Gleddyfrudd, 
fel perchenogion *' Tri Anrheithfarch ;” enw 
march Owain oedd Carnaflawg. Triad arall 
ai geilw yn un o “'Dri Chadfarchawg 
Llys Arthur;” y ddau ereill oeddynt Cad- 
wr, larll Cernyw, a Lancelot du Lac. Dyma 
oedd eu nodeb, ni encilient o'r frwydr, er 
picell, saeth neu gleddyf; ac nì fyddai cy- 
wilydd i Arthur fyth mewn brwydr y dydd 
y gwelai efe eu gwynebau hwynt yno; & 
galwyd hwynt yn farchogion y frwydr. Cy- 
feinir at Owain yn fynyc ì gan y beirdd Cy- 
mreig; ac y mae efe Trson pwysi 
cyfansoddion boreuol Ffrengig, N elwir Taer 
a Fabliaucz, ac yn Rhamantegau y Ford 
Gron. Efe yw arwr y Mabinogi a elwir 
“* Iarlles Prynon.” Efo a adeiladodd eglwys 
a chastell Aberllychwr, megys y crybwylli 
n Englynion y Gorugiau: '* Gorchestwaith 
Owain mab Urien oedd sefydlu yn Aber- 
llychwr gyfraith barn, clawdd cyfiawnder, a 
chastell gwyn, yn erbyn niwed.” Sonir am 
ei glad Meddau y Milwyr; “ Bedd 
Owain ab Urien sydd o ffurf y dan 
dywarchen Llan Morfael.” (Myv. Arch., 
ìi. 3, 13, 20, 80; Guest's Mabinogion, ìi. 88; 
Ïolo's Welsh Mantecrypis, 663, 671.) 
OWAIN, mab ieuaf Morfydd, brenin y 
Brythoniaid, ol y Brutiau Cymreig, 
hwn yn nghyda'i frawd Peredur, gy 
byddin BYD a ymru t ar eu brawd 
enaf, yr y brenin, ac a'i gorchfygasant 
ef, ac a'i cauasant yn Nhwr Li andain, Yna 
hwy a ranasant y wlad rhyngddynt, fel y 
cafodd Owain yr oll tu'r Gorllewin o'r Hum- 


ber, yn c Lloegr, Cymru, a Chernyw ; 
a Pheredur Yr oll o'r Humber i wlad dog: 
ledd, ac holl wlad y Gogledd hefyd u 
farw Owain yn mhen saith flynedd, a'r holl 
deyrnas a ddaeth i feddiant Peredur. Am- 
ddir ei deyrnasiad yn y bumed ganrif, 

( . Arch., 1i. 163.) 
Ôw AIN ab Bradwen, neu fel ysgrifenir 
ef weithiau, Ednywain ab Bradwen, ydoedd 
neddig o Wynedd, yw y_l12fed 
ganrif, dan deyrnasiad Gruffydd a ab Cynan. 
wir ef gan rai haneswyr yn Arlwydd 
; ond yn anghywir, g&n fod y 





OWA 


—c——— — ——— _  —_—_—— 
——- cn 


— ——  — V — —— — _———————— 


tywysogion a'u meibion bob amser yn Ar- 
glwyddi Meirionydd. Modd bynag yr oedd 
gan Bradwen a'i hiliogaeth gryn lawer o 
eddianau yn y sir hono, yn cynwys holl 
gantref Talybont, oddigerth Nannau, a 
meddianau y Tywysog, yn nghyda'r rhan 
teynf o gantref Ystumener. Mae safle ei 
balas, neu fel y gelwid ef, Llys Bradwen, 


i'w fod o hyd yn nghwmwd COregenau, 
yn Nhal bont Ts genau, yn ymyl Dol. 
gellau. Eegynai inach Owain, yn ol rhai 


awdurdodau fel hyn: — Bradwen mab Id- 
nerth ab Dafydd Esgid Aur ab Owain Aur- 
dorchog ab Llywelyn Aurdorchog ab Coel ab 
Gweryd ab Cynddelw Gam ab Elgyd ab 
Gwerysnadd ab Dwye Lythyr Aur ab Teg- 
awg ab Dyfnrath ab Madog Madogion ab 
Sandde Bryd Angel ab Ti arch Hen. 
Awdurdod arall a esyd Bradwen yn fab 
Mael ab Bleddyn ab Morudd ab Cynddelw 
ab Cyfnerth ab Cadifor ab Rhun Mergynawg 
ab Cynfawr ab Hefan ab Cadifor ab Mael- 
daf af, ab Unwch Unarchen ab Ysbwys 
ab Ysbwch ; y cyfryw Ysbwch ac Ysbwys— 
tad a mab, a ddaethant i'r ynys hon o'r 
Yspaen, gydag Emrys Wledig (Aurelius 
Ambrosius,) ac Uther, yn 466, ac yn 

hwy a breswyliasant Moelysbyddion, 
(TAe Strangers Mount,) a phan adferodd 
Emrys ei goron oddiwrth Gwrtheyrn y treis- 
iwr, efo a wobrwyodd y gwyr hyny y 
osgordd) a chantref Talybont a rhan o Ys- 
tumaner. Yr oedd Owain ab Bradwen yn 
benaeth un o bumtheg llwyth Gwynedd; a'i 
arwyddion oeddynt “'Gules, three snakes 
e6nowed in a triangular knot argent.” ( Wsi- 
liams's Eminent Welshmen; Heraldic Visi- 
tations gf Lewis Inn, ìi. 238.) 

Ow , AB DAFYDD, bardd a flodeuai 
rhwng 1540a 1570. Oeir rhai o'i gynyrch- 
ion mewn yn en. 

WAI ADGWILYM, SYR, o Dal- 
» ydoed enwog yn byw rhwn 
1530. ai 1560. Mae rhai o'i gerddi ar gae 
mewn ysgrifen. 

Ow AB IEUAN AB RHYS, bardd 

a flodeuai rhwng 1570 a 1600. Ceffir rhai 


o'i gynyrchion mewn en. 
GEI BH YDUTS gr go 
yn byw w eu- 
dao if. Basdardd oedd i og ab 
Meredydd ab Bleddyn, tywysog haner 
Powys, o ferch y Maer Du o , yn 


Edeyrnion. Ei dad a ganiataodd iddo ar- 
lywyddiaeth Edeyrnion yn Meirionydd, a 
thiriogaeth arall yn ymyl, a elwir Dinmael. 
Preswyliai Owain yn Mrogyntyn, ger Croes- 
oswallt, yr hwn le a elwir yn awr Porking- 
ton, llygriad o_'' Brogyntyn,” oddiwrth yr 
hwn y cymerodd efe eì gyfenw; ac y mae 
rhyw w dillion, amddiffynfa, a elwir, metel 
ro, , ynodi safle ei breswy 
d ych Ym deuluoedd yn siroedd 


d 
Meirionydd a Dinbych a ddi t yn lin- 
ell gywir oddiwrtho. Mae «dag a'i 
ar gael o hyd yn Bug. Priododd in 
th; yn gyn » Sioned, merch Hy- 
wel ab Madog ab Idnerth ab Oedwgan ab 


$30 


OwA 





Elystan Glodrudd; ond ni chafodd blant o 
honi. Yn ail, Marred, merch Einion ab 
Seisyllt o Fathafarn, o'r hon y cafodd dri 


mab, Gruffydd, Bleddyn, a Iorwerth. ( He- 
raldsc Visitations is Dwnn, iì, 109.) 
OWAIN OYFEILIOG, tywysog, mor 


enwog fel rhyfelwr ag fel bardd, ydoedd fab 
Gruffydd ab Meredydd ab Bleddyn ab Cyn- 
fyn, tywysog Fowy Ar farwolaeth ei daid, 
tywysog Meredyd , yn 1130, olynodd Owain 
ef i ran fawr o Bowys, m cynwys, yn mysg 
ereill, y diriogaeth sydd yn awr ar eì enw yn 
sir Drefaldwyn, ““ Tiriogaeth Cyfeiliog.” Ŷn 
y flwyddyn 1162 bu mewn rhyfel ag Hywel 
ab Cadwgan ab Elystan Glodrudd. - 
lywydd y wlad rhwng yr Wy a'r Hafren; ond 
mor aflwyddianus ag ì Hywel ymosod ar 
Gastell Tafalwern, neu Walwern, yn Nghy- 
feiliog, lle preswyliai Owain yn ID, 
a'i ddymchwelyd i'r llawr. Yn y ddyn 
ganlynol ymosododd Owain ar gastell Careg- 
ofa, ger Croesoswallt, ac a'l dinystriodd. 
Yn 1165 ymunodd ag Owain Gwynedd, 
yn flaenor byddinoedd Powys, ac a ymen- 
wogodd gymaint yn mrwydr Crogen, fel yr 
enciliodd Harri ÍI. o'r maes gyda chollod 
fawr. Yn y flwyddyn ganlynol efe a ddi- 
feddianodd orwerth adoeh oi alroedd yn 
owys, yr a dramgwy wain 
Gwynedd, a Ehys, tywysog y Deheubarth, 
yn fawr iawn, fel y darfu iddynt ymuno yn 
1167 ìi ddwyn eu byddinoedd i Bowys, ac 
u Owain o'i holl diroedd. Owain 
fodd bynag, a ddychwelodd yn fuan, a thrwy 
gymorth byddin Seisnig, a adenillodd ei 
etifeddiaeth. Yn 1176, efe a gafodd warant 
oddiwrth Harri i'w gyfarfod yn Rhydychain, 
er ym hori yn nghylch helyntion Cy- 
mru. fe a briodes Gwenllian, merch 
Owain Gwynedd, o'r hon y cafodd un mab, 
Gwenwynwyn, yr hwn a etifeddodd ei holl 
ged, oddigerth cymydiau Llanerchudol & 
roniarth, y rhai a benodasid gan ei dad i'w 
fasdardd Caswallawn. Owain Cyfeiliog & 
sylfaenodd abaty Ystrad Marchell, ger Tra- 
llwm. Bu farw yn 1197 mewn gwth o 
oedran. Yr oedd noddwr rhyddfrydig 


amddifad 


yr oedd sefyll yn y radd flaenaf ei 
hun yn eu plith. t” mae dau o'i gynyrch- 
ion yn argraffedig Myvyrian Archaiology; 


(Williams's Eminent Welshmen. 

OWAIN, SYR DAFYDD, offeiriaid a 
bardd, a flodeuai rhwng 1540 a 1570. Pre- 
swyliai yn Maenan, sir Dinbych. 

W » THOMAS, Llanfechell, Mon, 
ydoedd Ow 


eglwysi Ebeneser, Llanfechell; Bethel, 
maes; a Seion, am oddeutu 26 mlynedd. 


OWA 


- 











Nid yn aml y gwelir gweinidog mor weith- 
, Ìlwyrymroddgar, hunanymwadol, a go- 

us ag ydoedd efe. Yr oedd beunydd jD 
yr ysbryd, a'i fryd ar wneuthur daioni. Lles 
ei gyd-ddynion ydoedd ei brif fyfyrdod. 
Treuliodd eì nerth a'i arian hefyd i gyraedd 
amcan clodwiw hwn. Gallasai eì dalentau 
wyn iddo lawer o elw; ond dewisodd yn 
hytrach wasanaethu ei Arglwydd yn rhad, 
na marchnata ei ddoniau i'r uchaf ei geiniog. 
Pregethu Crist—'* Iesu Grist, a hwnw wedi 
ei groeshoelio,” er achubiaeth pechaduriaid, 
ydoedd prif destun eì fywyd fel efengylwr. 
Cymell y pechadur i edifeirwch—dadleu rhin- 


wedd iawn a chyfryngdod y Messia, a chariad 
annherfynol y Duwdod, ydoedd y ienau 
mawrion o rai y dylifai eì hyawdledd. 


Nid aeth efe i wastraffu ei amser uwchben 
na Lladin na Groeg, i bregethu Cymraeg i 
bechaduriaid ; ac nìd aeth efe ychwaith i ben- 
droni ac ymddadleu yn nghylch Arminiaeth, 
Calfiniaeth, Wesleyaeth, nac unrhyw aetA 
arall, amgen na Christionogaefâ, ac iechyd- 
wriaeth 1 bechaduriaid, yr hyn ydoedd yn 
rhoddi grym a dylanwad yn ei bregethau. 
Yr oedd annibyniaeth meddwl hefyd yn nod- 
wedd arbenig yn eì d cyoeddus. thai 
ei farn yn eon a didderbyn wyneb, ac ni 
chelai y gwirionedd er undyn, tramgwydded 
a dramgwyddai. Ei arwyddair oedd,— 
“ O'm lleddir am wir, ba waeth ?” 

Bu hyn yn achos ìi rai droi yn elynion llech- 
wraidd, a pheri gofid ìddo amryw droion. 
Ni ddian d Crist, ein Hathraw I mawr, heb 
ei elynion a'i athrodwyr ; pa wedd gan y 
y dysgwylir i'w ddysgyblion fyned yn ddi. 
angol? Ni lwfrhaodd ysbryd ein cyfaill yn 
ngwyneb hyn, eithr teimlai angenrhaid arno 
ì bregethu y gair, a gwneuthur daioni. 
Teithiodd lawer ar bob math o dywydd, a 
thrwy lawer o anhawsderau, i gadw ei gy- 
oeddiad. “'Y mae cyoeddiad,” meddai, am 
amod ag eglwys Dduw; a pha lwydd- 
iant, tybed, a ddysgwylia pregethwr a fyddo 
yn euog o dori amod a'i frodyr?” Bu yn 
offeryn yn llaw yr Arglwydd i godi allorau 
lawer i Dduw, ac i adeiladu eglwysi newydd- 
ion mewn Ìlawer man yn Mon, nad oedd 
gynt odid un o fewn y lle yn adnabod ffordd 


yr Arglwydd. Y rhai h 
coffadwriaethol o hono, llawor mwy anrhy- 


8 
UU. 
â 
S 
Br 
Ur 
cr 
4 
g, 
e, 
B. 
8 
a, 
a3 
o 
& 
ww” 
ie] 
4 
rc 


yma?” Osna byddai un, 


ni chai y ty hwnw fod heb y Beibl ddiwrnod ; 


331 








OwWE 
hwy. Fel y deuai plant yr ysgol Sabbath - 
A i allu darllen, gofalai Thomas Owen yn 
fod gan bob darllenwr Feibl yn eiddo 
iddo eì hun. Yr oedd hyn yn bwnc neillduol 
ganddo, oblegyd ei ewyllys a'i daer weddi ar 
duw ydoedd, cael— 


“Beibl i bawb o bobl y byd.” 

“'Dyma ewyllys Duw,” meddai; “'y mae 
trysor gwerthfawr wedi cael ei adael ì chwi, 
ac edfeddiaeth anmhrisiadwy; os mynwch 
chwi wybod sut i gael meddiant, wele, dyma 
i chwi yr ysgrifeniadau— dyma i chwi y 
gweithredoedd, ac wele, dyma i chwi yr 
ewyllys; y mae hi wedi ei phrofi, ac y mae 
enwau y tystion wrthi; cymerwch hi, dar- 
llenwch hi, ac ufuddhewch iddi, a chwi a 
ddeuwch i feddiant o anchwiliadau olud Crist. 
Ewyllys eich Tad sydd y nefoedd ydyw; 
mawrygwch hi, a thrysorwch hi yn eich 
meddwl, rhag ìi ddim o'r elw fyned ar goll.” 
Ei hoff rodfeydd yn nghorff yr wythnos fyddai 
talu ymweliad â'r cleifion, yr amddifaid, a'r 
gweddwon, a chyfranu at eu hangenrheidiau 
ol a roddodd Duw icdo. Collodd y rhai 
yn un o'u cyfeillion goreu yn ei farwolaeth. 
Gwenai y tlawd a'r anghenus pan welent ei 
draed yn dyfod dros y trothwy. Agorai yr 
1 nyrau, ac â'i weddi daer, wresog, ys- 
rydoledig, agorai y nefoedd, nes peri llaw- 
enydd a chysur. Fel cymydog, nid oedd 
modd cael un mwy hynaws ac ig nag 
ef; yn barod i orthwyo ac i roddi ben- 
thyg. Gan ei fod ef yn amaethwr mawr, yr 
oedd lluaws yn gofyn oddiar eì law gymwyn- 
asgarol yn barhaus. Nid oedd ond eisiau 
gofyn, ac nis gallai nacau. Yr oedd y Crist- 
lon cywir i'w weled yn amlwg ynddo yn holl 
gysylltiadau ei fywyd, yn dymorol ac ysbryd- 
ol; ac fel y cyfryw anwylid a pherchid ef gan 

bawb, yn broffeswyr a dibroffes, oblegyd — 

“ Diail un i'w ardal oeud, 
Dyn i'w wlad, anwyl ydoedd.” 


Cafodd hìr gystudd, hwn a ddyoddefodd 
yn dawel a dirwgnach, gan roddi tystiolaeth 
eglur ei fod yn myned “i wlad sydd well ì 


fyw.” Bu farw Medi 18, 1859, yn 68 mlwydd 
oed. Hebryngwyd ei weddillion marwol gan 

ynulleidfa luosog, o bell ac agos, ìi fynwent 
Ebeneser, Llanfechell, lle yr erys hyd ddydd 
yr adgyfodiad mawr. Gweinyddwyd yn ei 
wylnos, ac ar ddydd ei gladdedigae ; gan ei 
gefnder, y Parch. H. Williams, gweinidog y 

Betws, Cemaee. 


| OWEN, RICHARD, gweinidog y Be- 


dyddwyr yn Abergwaun, sir Benfro, ydoedd 
frodor o Beaumaris, Mon. Ganwyd ef Chwef- 
ror 20, 1799. Yr oedd ei rieni, &'i borthyn- 
asau gan mwyaf, yn perthyn i'r Eglwys 
Sefydledig. Efe oedd y cyntaf o'r tenlu a 
ymunodd a'r Bedyddwyr. Yn fuan wedi ei 
ymuniad a chrefydd, cafodd gymellion cryf- 
ion i arfer ei ddawn i nr eetha ; ac yn y fan 
nid ymgyngho &a chig a gwaed ; ac efe a 
bregethodd Grist derbyniad mawr, a 
llawer a gredasant o legyd ei eiriau ef. Yn 
y flwyddyn 1822, cafodd dderbyniad i athrofa 
y Feuni, yr hon oedd y pryd hwnw dan ofal 





OwE 


— 


y Parch. Micah Thomas; ao yn mhlith ei 


dfyfyrwyr yr oedd Dr. Mo n, Caergybi, 
a aDn omas, ay 


edi treulio vr 
amser arferol íe, gydn chryn de ddi- 
drwydd a 


fur i 1 lu pob 
Hên derb rì gagl MPoo ladi yynodaeth 


efydlo 'Horeb, Blaenafon. gir ar Fynwy âc ym- 
odd yn 'eu plith gyda rhagolygon an- 
ogaethol. Urddwyd ef yno Ionawr 6, 1826. 

u ei ddyfodiad i'r lle yn adfywiad mawr i'r 


eglwys; ; yr oedd yn cael eì anwylu yn fawr 
nddi, a'i barchu gan bawb yn inol. 
Ŵr ol bod yn yn barchus, 


yn chae gar, 
llwyddianus a am Y saith mlynedd, a diameu 
maì dyna y saith mlynedd fwyaf dedwydd o'i 
weinido th, yn mis Mawrth, 1893, symud- 
odd i wilhell, ì gymeryd gofal yr eglwys 
o. Buei weinidogaeth yn Blaenafon yn 
drn llwyddianus; efe a dderbyniodd yno 132 
o aelodau, a bu. yn foddion ì ledu yr achos 
i'r Farteg a Thalywaun. Wedi aros yn 
Mhwllheli am chwe mlynedd, yn y flwyddyn 
1839 derbyniodd alwad oddiwrth egl 
Hermon, Abergwaun, air Benfro, i ymsefy h 
yno yn ganlyniedydd i i'r Parch. J. Richards, 
yr hwn oedd wedi symud i Bontypridd, Mor- 
ganwg. Llafuriodd Mr. Owen yma gyda 
e iantam yn a s ìi ugain mly- 
nedd; a chafodd geiliau lawer i'w weinidog- 
aeth. Yn fuan FU ol rhoddi eglwys hon 
1 , tarawyd ef ag ergyd o'r parlys, yr 
hyn : effeithiodd yn fawr ar ei lef: erydd, ac 
a'i cwbl analluo odd i ì bregethu. Yn ei wen- 
did mawr, a'i anhwyldeb gwasgedig, pender- 
fynodd 8 mud at ei chwaer a'i frawd 
ngh , Mr. a Mrs. Evans, London House, 
Trefdra oth! lle y treuliodd y ddwy flynedd 
ddiweddaf o'i oes, yn derbyn pob tynerwch 
a gofal ag oedd yn bosibl eu dangos tuag ato; 
ond nid oedd modd bwrw arfau yn y rhyfel 
ag angeu; ac felly parhaodd i waelu yn 
raddol, an ymollwng Sid yn gwbl i ewyllys ei 
Ar, lwydd. Dyoddefodd dawel a srriol, 
hyd nes yr ehedodd i ogoniant, Machludodd 
ei haul heb un cwmwl ar awyrgylch eienaid, 
yn ysbryd gaol bod gy apostol, a chwant i'w ddatod 
mi Christ, yr hwn a bre- 
gothasal ar am Mor ” flŷ nyddoedd. Fel hyn 
aeth y Ty ddlon hwn i Grist i dangnef- 
edd ar bbath, Awst 4, 1867, yn 68 
mlwydd. oed, i ddechreu Sabbath tragywyddol 
yn y nef. Y Mercher canlynol ymgynullodd 
tyrÌa | luosog i hebrwng ei weddillion marwol 
i dy ei hir gartref wyd gan mynwent Caersalem, 
gweinydd y Parchedigion J. 
enkins, Trefdraeth ; a ED: " George, Jabea. 
OWEN, HENRY, oedd offeiriad Harps- 
den, sir Rhyd chain, Yr oedd yn orwyr i'r 
ellau, yc hwn oedd regystafilydd Gwynedd, | o 
gellau, yr hwn ragystafellydd Gwyn 
un o farwniaid trysorlys Cymru. Caf- 
od Henry Owen ei ddwyn i fyny yn mhrif 
ygeol Rhydychain, lle, wedi ì O aros rai 
ynyddau, y cafodd urddau eglwysig, ac 
aelh I i weinidogaethu mewn lle a elwid tod- 
ham, sir Rhydychain. Wedi hyny cafodd 
berigloriae th Harpeden Twr yrun sir. Yr 
Henry Owen hŵn oedd tad yr anfarwol Ddr, 


a —  —————_— 
Ry ps" 


owE 


— . ———  — — bd a — 








o -—— 


John Owen, yr hwn o herwydd ei fawr ddi- 
wydrwydd yn y y cyflawniad o'i swydd gysegr- 
1:7, & elwid mewn ffordd o awd yn un o'r 
“ Puritaniaid. ” _ Efe a briododd wraig gref- 
yddol, o'r hon y cafodd dri mab ao un «o un farch ; 
ei ail fab ydoedd John. Wedi bod am sbaid 
hir yn weinidog llafurus yn n 
yno od o bu farw ar ar y 18fed. o fedi 1649, 


,. a chladd d ef 
nghangol eglwys eglwys Ha TN y WY yn 
gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Felin nol, si. Benfro. Brodor o 
Lanllyfni, sir rnarfon, ydoedd. Cafodd 
ei neillduo i'r weinidogaeth ar y 3ydd o Or- 
p henaf, 1333. Yr oedd pob arwyddion y 
uasai yn lianw lle yr hybarch Reynolds am 
hir flynyddau. nsoddiad, yr. y darfod 
aoth yn ei gyfan iel a 
iddo wywo a syrthio i'r bedd m an- 
amserol, yn lonawr, 1838. er mwr glar i i'r 
wys, &'i gydnabyddiae gyffredinol. 
Claddwyd ef yn nghladdfa y Fel linganol. Yr 
oedd nA ieuanc hwn meddu doniau a 
gweinidogaethol da iawn, ao yr 
ì cael ei fawr barchu gan yr eglwys 
a ora 


OWEN, WILLIAM, Penygroes, Llan- 
4; ai, 8ir Gaernarfon, oedd un o weinidogion 
Yn 3 Calfinaidd yn y sir hono. Efe 
a mae yn y flwyddyn 1816. Dechreuodd 
u tna, diwedd y flwyddyn 1845, a bu 
n pregethu am yn agosi 20 mlynedd. Urdd- 
wy i holl waith y weinidogaeth yn 
nghymdoithaefa Bi Bangor, yn y flwyddyn 18569. 
oedd Mr n yn un o rai rhagorol y 
ddaear fel meddyliwr, fel un hynod o gofus, 
ac fel Cristion c » cyfaill ffyddlon, a. phre- 
thwr sylweddol ystyrid ef yn 
re thwr hynod boblogaidd, eto gwerthfawr- 
an ei weinidogaeth yn gyffredinol, yn enw- 
ne ffel dosbarth mwyaf deallgar yn mhob 
eidfa. Yr oedd efe hefyd Yn yn un an hynod 


mo y cal gwd dd eglwysi id hawdd ìi 
eil amhouthyn. na chlywed Mr. 


Onn an & n rawd o Dre' rgarth yn cadw seiat 
b Mhenygroes. Ond efe a'u wodd am 
th; ac er Er fod colled y cyfeillion yn enill 


iddo ef, nis gallent lai n lo ar ei ol. 
Ymadawodd a'r fuchedd hon Ebrill 7, 1865. 
Gadawodd weddw a dwy ferch i alaru ar ei 
ol. Y nos laenorol r angladd, traddodwyd 
regeth yn Tan t, êl breewy 

arch. Griffith Jones, "Tre 'rgarth oddiwrth 
2 Tim. iv. 7, 8. Dranoeth yth ymgasglodd tyrfa 
luosog yn cnghyd i hebrwng ei weddillion 


marwol i 1 went Llande . Ar ol canu 
darilonodd Robert Ellis, 
lfa, ran o'r wacedd benod yn ail 


oniaid ; a aeth a sylwadau 
oddiwrth yra adnodau, ac ar nodwedd Mr. 
Owen fel ion & phregethwr. Wedi i ereill 
anerch y, gynulleidfa, cychwynodd y dyrfa yn 
araf tua'r fynwent, lle y gosodwyd ef yn y 
bedd ; ar ol ear can. em 9 Arglwydd. adael 
yn y '“ e yr, wy. ” 
My ug Me 
eyaid, a ân yn wh, sir Fon, Rio y 
flwyddyn 1812. Daeth at grefydd yn fore 


OwE£ 





chafwyd arwyddion tra gobeithiol ynddo 
draieuanc. Derb îM d ef ì'r Sefydliad 
( Inetitution), yn y wyddyn 1834; ac yr 


nid oedd gan eu gweinidog 
l fel corff o bob 
» cafodd llawer 


ysg yn un o'r 

l grybwylledig. Y mae pob enwad cref 
yddo du eu rhagfarnau ì raddau mwy 
neu th Sr chniad dlisdau, yn 
nghyfnod eu c y- 
wed rhai Bu y tada ig yn llwydd- 
ianus cyn sefydlu y fath ysgolion uchel, a 
phaham na ellwch chwithau eu dylynwyr 
wneud heb ysgolion yn perthyn i'r corff? 
Ond gyda chynydd gwy th a_lledaeniad 
lled in goleuni deallol, nid. gweddus 
dyw fod athrawon y bobl yn ol mewn dim. 
Gwir yw fod llawer un gwneud i fyny 
mewn ugain mlynedd y diffyg o addysg fo- 
reuol i 
y gwei 

pan 


iwr cyhyd i hogi ei gryman, 
dylai fod yn medi ao yn casglu yr 
ysgubau. Nid yw y Wesleyaid Oymreig 
wedi eu deffroi ì ystyriaeth briodol o'r pwys O 
addysgu eu gweinidogion. Bu arosiad Mr. 

yn fendith fawr iddo, & 


y 
ddiwydrwydd, prydlondeb, d 
yy cad 


au ei nerth a'i ddefnyddioldeb gweinidog- 
Ar- 


glwyd 

meddyliol cryfion; a thrwy efrydiaeth ofalus 
daethant yn nerthol, a chyraeddodd ystorfa 
helaeth o wybodaeth. Gwnaeth gryn gynydd 
mewn Groeg a Lladin. Yr oedd eì b u 
yn oìeu, dengar, ao effeithiol iawn, a thoddai 


cynulleidfaoedd dan ei weinidogaeth. My- 
negai ffordd. iachawdwriaeth yn hynod o 
eglur, & iy at y wybod 
mewn modd arbenig. elodd gryn lwydd- 


iant yn coroni ei lafur. Gan ei fod yn meddu 
tymer ddymunol, a chyfoeth o wybodaeth, 

oedd yn gyfaill tra swynol, a ffurfiai gyfeill- 
garwch yn dra buan trwy eì ysbryd siriol a 
mwyn. Bu yn uwchrif am ddwy flynedd, 
ond yr oedd o hyd yn siriol a dedwydd, gan 
lafurio yn ol ei allu 1 ddwyn yn mlaen deyrn- 
as ei Arglwydd. Dywedai yn aml nad. oedd 


ddo ef ddim gorfoledd, ond fod ganddo 
yder yn ei Waredwr, a'i fod yn meddu 
teimlad llawn o gymeradwyaeth 


& chym- 
deithas Duw. Bu farw Nghaerlleon 
Ebrill 17, 1860, yn 48 mlwydd oed, wedi bod 
25 mlynedd yn y weinidogaeth. Y mae eì 
goffadwriaeth yn y lleoedd yr adnabyddid ef 


$33 


raddau; ond trueni yw cadw, 


owE 





OWE N, ELLIS, YSW. ydoedd amae (dab, 
cyfnifo » yn byw yn einymaesydd, 
nys Cynhaiaran, air Gaernarfon. Yny lle 
hwn y ganwyd ef, yn y llwyddyn 1789. Yr 
oedd o deulu cyfrifol, a gwaedoliaeth barchus 
o dod oi dad ai head Yr oedd yn amaethwr 
ianus, llygadog ua u; 
diwyd, deffrous, a doeth y tu hwnt N gyffres 
din. Efe a gasglodd yn ei iniaeth â 
materion amaethyddol, lawer o olud. Yr 
oedd yn nodedig yn ei ardal am uniondeb ei 
ymddy giad, & manylrwydd ei ifon, Fel 
amaethwr oedd yn y dosbarth uchaf o 
ran ei wy th, ei gallineb, ei gyfiawnder 
diwyrni, a haelioni caredig ei gymwynasgar- 
wch fel p cyfryw i'w gymydogion. Yr oedd 
cyfiawnder anhyblyg ei fuchedd, a_ sirioldeb 
& mwyneidd-dra ei dymer, ei wneuthur 


id oedd ond ychydig 


wy 
ef. Mae y gair parcâ yn air rhy eiddil i osod 
allan deimladau dynion tnag ato; anrâydedd 
oedd gair da, mawr, 
a gair uchel iddo gan bawb yn gyffredinol. 


wyneb; 
| grybwy enw neb godd 
o gyfeillion personol yn gradd o 
ddynion, o'r sefyllfaoedd isaf hyd yr uwchaf. 
Yr oedd y galar o herwydd ei golli yn alar 
cyffredinol. Cymaint oedd ei wybodaeth a'i 
ddoethineb, fel yr oedd yn fath o gynghorwr 
cyffredinol yn ei ardal, i bawb a fyddent 
mewn petrusder neu amheuaeth yn nghylch 
materion sig o natur deuluaidd neu 
blwyfol, asanaethodd ei blwyf am lawer 
o flynyddau gydag anrhydedd mawr fel 
gwarcheidwad eglwysig. Yr oedd yn un o'r 
gwarcheidwaid goreu & fu yn N 'ghymru er- 
1oed. Ond fel llenyddwr yr oedd ei ragorol- 
deb mwyaf. Ar lawer golygiad, efe oedd y 
mwyaf nodedig o holl feibion athrylithgar 
Eifionydd. Yr oedd yn hynafiaeth d ac yn 
achyddwr anghymarol. id 1 dim yn 
perthyn i hynafiaethau nao achyddiaeth ei 
wlad nad oedd efe yn hysbys o hono; megys 
ein hen ffyrdd Rhufeinig, ein hen gestyll, ein 
hen balasau, ein hen deuluoedd, ein hen ry- 
feloedd â'r Seison a'r Normaniaid, hen. faes- 
ydd ein brwydrau, a'n holl hen olion hynaf- 
iaethol o bob natur; yr oeddynt oll ganddo 
megys ar benau ei fysedd, megys o anian, yn 
hytrach na thrwy eì fod wedi talu rhyw as- 
tudiaeth bendant i'r c faterion. Yr 
oedd ei wybodaeth mor fanol ac mor amryw- 
iol yn mhob cangen o wybodaeth lenyddol, 
nes yr oedd yn anmhosibl gwybod i ba gang- 
en. ” oedd, wedi Sdedig eylw ny pas Ac yr 
eigofynn O gywir a gafaelgar. 
Clywsom ef'o dro ì dro yn adrodd hen fanld. 
oniaeth ag a fuasent yn llenwi amryw gyf 
rolau. Ac nid oedd henaint yn effeithio di 
ar eì a'i ddeall, os nad oedd yn eu 
gwneuthur yn fwy dysglaer. Pan oedd o 


yn 
fwy 











fewn blwydd ì bedwar ugain oed, yr oedd 


yn ei ieuenctyd mewn ysgol yn yr 
Amwythig ; ac yr oed vno wedi dysgu Seis- 
neg yn dda; ac efe a goloddodd y iaith hono 
ar hyd ei oes. Yr oedd yn hynod o hysbys 
yn ngwaith y beirdd Seisnig, yn enwedig 
Milton, Young, a Cowper; ac yr oedd yn 
gyfansoddwr gwych ei hun yn yr iaith hono. 
welsom ddarnau campus oì wnith ynddi 
mewn rhyddiaith a barddoniaeth. Fel bardd 
Cymreig, yr oedd yn odidog dros ben. Ni 
byddai un amser yn cyfansoddi darnau hir- 
ion. Nis ddom a gyfansoddodd efe erioed 
yr hyn a elwìr 4wd2; ond yr oedd yn gelfydd, 
yn ffraeth, ac yn wreiddiol mewn darnau 


Byddai yn ysgrifenu ei gyfan- 
diadau o un i un Mewn yf 


sydd 
gy 


ar draws yramcan; erhynymaeÌlleiobeithio 
L cyoeddir ef eto. Mae ganddo ugeiniau 
wer o englynion beddargraffiadol, oll yn 
wreiddiol, oll yn gywrain a tharawiadol, ac 
oll yn gwbl annhebyg i'w gilydd. Ac y mae 
ganddo luaws mawr ofân thodau campus 
ar destunau crefyddol a moesol. Nis gwydd- 
om am un llyfr ymraeg mor ddifyr a gwych 
ag a fyddai llyfr yn cynwys gwaith llenyddol 
Ellis Owen. Hyderwn y bydd i'w nith a'i 
etifeddes, Anne Thomas, wneuthur rhyw 
drefniad buan i gyoeddi llyfr mor werthfawr. 
Yr oedd eangder ei wybodaeth lenyddol, a 
chywirdeb dillyn ei chwaeth, yn ei wneuthur 
m un o'n beirniaid rhagoraf. Efe a Ieuan 
lan Geirionydd oedd beirniaid awdl y gadair 
yn eisteddfod y Gordofigion yn Ler'pwl, pan 
enillodd Eben Fardd ar ““Job.”  Oynygiwyd 
iddo fod yn un o feirniaid y gadair yn un o'n 
heisteddfodau diweddar; ond gomeddodd 
gymeryd gwydd ; yr oedd ei barch i eistedd- 
u wedi llwyr ddarfod er ys rhai blynydd- 

au. Pan oedd yn ieuanc efe a lanwodd y 
dd o ysgrifenydd Cymdeithas Ysgolion 
Sabbathol Eifionydd am Ìawer o flynyddoedd. 
Bu am hir amser yn gadeirydd ac ysgrifenydd 
y Feibl Gymdeithas yn Nhremadog; ac hefyd 
ysgrifenydd a chadeirydd y Gymdeithas 
ifionyddol er cosbi lladron; a bu am raì 
blynyddau dan y llywodraeth yn arolygydd 
pwysau a mesurau yn ei ardal enedigol. Yr 
oedd wedi ffurfio Cymdeithas Lenyddol Eif- 
ionydd er ys llawer oflynyddau. Cyfarfyddai 
yn Nghefnymaesydd bob pythefnos yn y gau- 
af. Ni chlywyd erioed ddarllen gwell traith- 
odau, na chach areithio nag yn ei chyf- 
arfodydd hi, gan wyr ieuainc talentog y gy- 
mydogaeth. Rhai o aelodau y gymdeithas 
hon, ar ei ddymuniad ef, oedd yn ei roddi 
m y bedd ar ddydd yr angladd. Yr oedd 
fnymaesydd yn fath o Aalf-way house i 
len dion ymru. Nid oo, odid lenor o ddim; 
n sogaeth n wedi bod. yn 
Nghofnymausydd ym eì dro, A ymweled yr 








dyn mawr, ac yn cael eì groesawu ganddo. 
Bu mwy o daÌent lenyddol yn y ty enwog 
hwn am yr haner can mlynedd diweddaf nag 
odid dy yn y Dywysozaeth, oddigerth ty 
Carnhuanawc. Yn ddiweddaf, yr oedd yn 
ddyn o n^lweddiad crefyddol a defosiynol; 
yn arfer cadw dyledswydd bob amser yn ei 
deulu. Nid llawer oodd a chanddynt gymaint 
arch i bethau santaidd a chysegredig. Bu 
arw mewn hollol ymddiried vn eì Dduw, ac 
'n nisigl gyfamod gras yr efengyl. Yr oedd 
r. Ellis Owen yn ei ddyddiau goreu, yn 
ddyn tal, cryf, ac o gorffolaeth mwy hardd 
na'r cyffredin... Ni buasai modd i ddyn dy- 
eithr, wrth ei weled mewn ffair neu farchnad, 
neu gyfarfod cyoeddus, beidio gofyn i'r nesaf 
ato, “* Pwy, atolwg, dyn golygus acw ?"” 
Yr oedd A wyneb nyd fol wynebpryd ustus 
neu seneddwr, yn llawn o argoelion dealldwr- 
ìaeth dwfn a myfyrgar; trwyn lled gribog, 
talcen llydan, a genau penderfynol. Yr oedd 
ei lygaid yn leision, a'i edrychiad yn graff a 
llym. Ond pan fyddai yn chwerthin, neu 
wrth ei fodd, byddai ei lygaid yn serenu yn 
fywiog fel gemau yn eì ben. Yr oedd ei 
lawysgrifen yn fân ac yn fechan, ac mor 
hardd ac unffurf a copper-plate; ac fel yr 
oedd yn heneiddio, yr oedd eì lawysgrifen yn 
myned yn fanach ac yn dlysach. Bu farw 
Ionawr 27, 1868, yn 79 mlwydd oed, wedi 
byr gystudd, o'r bronchitis, ermawr deimlad 
calon i bob bardd a llenor a'i hadwaenai. Bu 
ei hir fywyd diargyoedd, a gwastad fuchedd - 
ol. yn godiad i len ddiaeth ei wlad ; a'i ach- 
les ì blant athrylith Eifion a manau ereill, y 
fath ag a âd gofadail barhaus ar ei ol yn yr 
oes a ddel, yn gystal a'r oes bresenol. Rhodd- 
wyd ei ran farwoli orwedd yn yr ymmotyn 
â nodasai iddo ei hun yn mynwent Ynyscyn- 
haiarn. Diau genym y bydd yr englynion 
canlynol o waith y llenor trengedig, pa raì a 


ymgddangosasant yn y Cronicl am Mai 29, 
1867, o ddyddordeb neillduol ar yr adeg bre- 
sonol:— 


““ PEN FY MLWYDD, MAWBTH 3l, 1867.” 


“Saith neg wyth, chwaneg rhowch chwi—a gefais 
Yn gyfan o flwyddi ; 
Annydd»n fy oedran i, 
Poen a henaint, penwyni, 


Er cryfder na chyfferi —ni chaf fyw, 
Nychaf mwy, rhaid imi 
Ddwyn rhyw boen, a dihoeni ; 
Dyma gaf tra fyddaf fi, 
Ffarwel oes, einioes anwyl—am y gaf, 
Mwy gefais na'm dysgwyl ; 
Brysio yr wyf i breswyl, 
Gwedi gwaith, i gadw gwyl. 
Gwyl heb un anhwyl, mewn hedd—a gwedi 
Gadael byd a'i wagedd ; 
Y fan y bydd fy anedd, 
O dwrw byd, ydyw'r bedd.” 
“ ELLIs OWRNx.” 
““ Cefnymaesydd, Mai 20fed, 1867.” 
OWEN, JOHN, offeiriad Llanor a Denis, 
r Pwllheli, sir Gaernarfon, a changellydd 
angor, oedd frodor o Lanidloes, sir al- 
dwyn. Daeth i swyddau anrhydeddus ac 


OWE 


835 


owE 








uchel mewn gwlad ac eglwys. Yr oedd hefyd 
mewn awdurdod a dylanwad mawr; ac nid 
oedd yn amddifad o alluoedd naturiol, a don- 
iau helaeth fel llefarwr; ond yr oedd yn un 
o'r erlilwyr mwyaf creulon a barbaraidd ar 
fydd a chrefyddwyr. Efo oedd Boner y 
deunawfed ganrif. lealwyddodd ì anog 
yr offeiriaid, a thrwyddynt hwy y werin trwy 
yr holl esgobaeth, ì gynddaredd. Ei arferiad 
oedd, yn yr hyn y dylynai yr offeiriaid ei 
esiampl, tywys y terfysgwyr i bob man y 
byddai yr Anghydffurfwyr neu y Trefnyddion 
yn bwriadu cynal cyfarfod. Wr addolwyr 
diniwed a drinid yn y modd mwyaf barbar- 
aidd. Lluchid ceryg atynt, clwyfid hwynt 
â chleddyfau a chyllyll; saethid atynt; di- 
osgid meibion a merched yn noethion yn 
ngwydd y dorf; anfonid dynion galluog i'r 
fyddin neu yll 8, gyrid hwy ymaith oddi- 
wrth eu teuluoedd a'u cyfeillion, fel anifeil- 
iaìd i wahanol barthau o . Daeth Howel 
Harris ì Dwllheli ar nos Sadwrn. Bore y 
Sabbath gofynodd pa le yr oedd y pregethwr 
oreu yn yr Eglwys yn y au hyny. 
ywedwyd wrtho fod y Cangellwr Owen yn 
Llanor, yn agos yno. Aeth yntau i'r lle i'w 
wrando, a ybu fath bregeth na chlywsai 
ei chyffelyb o'r blaen. Mae'n debyg fod y 
Cangelly d wedi clywed fod y fath un 
cael ei dysg ml i'r ardal hono; a thybiodd 
addas ry uddio eì wrandawyr o'u dirfawr 
rygl. Gosodai Mr, Harris allan yn ei bre- 
geth fel cenad satan, a gelyn Duw a holl 
dynolryw. Dynodai ef fel gweinidog dros 
y cythraul, yn dwyllwr, a gaubroffwyd, ïe, 
waeth na'r diafol ei hun; oblegyd, ebe 
e, “* nis gall hwnw weithredu yma yn mhlith 
dynion ond trwy y cyfryw offerynau. Galwaf 
arnoch gan hyny, o gariad at Dduw a'i eg- 
lwys, ac at eich gwlad, i ymuno yn erbyn y 
fath ddyn ofnadwy, yr hwn a ddwg gydag ef 
y fath wenwyn marwol ag a ddinystriai, nid 
personau dynion a'u meddianau yn unig, ond 
efyd eu heneidiau dros byth bythoedd.” Y 
modd hwn y llefarai y Canzellwr Owen wrth 
ei blwyfolion, heb wybod fod yr anghenfil a 
ddynoethai felly yn y lle. Ar ol darfod y 
asanaeth, aeth Mr, Harris ato i ymddy- 
dan ag ef yn nghylch gosod ìi fyny ysgolion 
Cymreig y wlad; ac ymresymu ag ef 
hefyd yn nghylch ei brogeth. Ar hyn deall- 
wyd mai hwn yn wir oedd y dihyryn y mynai 
y person iddynt fod mor ochelgar rhagddo; 
ac yn fuan ymbarotoisant i ddangos eu tuedd 
erhdgar, trwy ymosod ar y dyeithr. 
Rhai a geisient gymeryd ei geffyl odditano, 
ac ereill a luchient geryg aî eì ben ; ond er 
hyn oll medrodd ddianc o'u dwylaw heb gael 
fawr niwed. ““ Fel hyn y bum, (meddai Ar. 
Harris eì hun,) mewn mawr beryglon yr holl 
wythnos hono, a thybiais lawer gwaith na 
chawn byth genadi ddychwelyd yn fyw o'r 
parthau hyny.” _ Diau pe buasai llywodraeth 
y Pab heb ei diddymu o'r wlad, y buasai ef 
da hyfrydwch mawr, fel Boner gynt, yn 
usgo y crefyddwyr yn ddidrugaredd i'r 
fflamau. Danfonodd raìi garchar; ac yn ei 
gynddaredd, pan ddygwyd y Parch. Lewis 


| 


Rees, Llanbrynmair, wedi hyny o'r Mynydd- 
bach, ger Abertawe, o'i laen gwn y gelynion 
am bregethu yn Mhwllheli, efe a godd 
eì wisg Men ddarnau a'i gleddyf, fel nad oedd 
werth dim. Yr oedd pregethu mewn lle a 
elwid Bryntani, yn wyf Llanor, yn fuan 
ar ol cychwyniad y diwygiad; a byddai y 
Cangellydd Owen, a'i fintai erlidwyr, yn 
ddyfal yn eu hymosodiadau ar y crefyddwyr; 
ac ymdrechent wybod yr amserau y byddai 
moddion crefyddol yn cael eu cynal, er m 
eu herlid. Yr oedd mn y plwyf wr boneddig, 
o'r enw Mr, Lloyd, Tynewydd, yr hwn oedd 
ysgolaig rhagorol; ac yr oedd y Cangellydd 
ag pau mewn llid anghymodlon at eu gil- 
ydd. Pan ddeusi y Cangellydd a'i blaid i 
erlid, byddai y boneddwr yn sicr o fod wrth 
y drws, a gofynai iddo, “ Beth yw dy noges 
di yma, John Owen?” Yna troent i ymgecru 
yn Seisneg, a thrachefn yn Lladin, ao wedi 
yny yn y Roeg; a phan na allai y Cangell- 
ydd ddal i Ín yr ymddyddan yn yr iaith 
hono, gwawdiai y boneddwr ef yn y modd 
mwyaf trahaus, a dywedai, “John, Gollyng- 
ais yn angof fwy nag a ddysgaist ti erioed.” 
A byddai y gwyr hyn yn ymryson oddi- 
allan, cynelid y cyfarfod crefyddol oddifewn 
mewn heddwch, ac o dan fendith. Yr oedd 
gan y Cangellydd arddwr, yr hwn oedd wr 
medrus, yn ysgolaig, yn brydydd, ac hefyd 
yn glochydd iddo yn Llanor. Yr oedd hwn 
yn yw yn gysurus, ac yn gyfaill mawr i'w 
eistr, trwy anogaeth yr hwn y cyfansoddodd 
fath o goeg-chwareu, (interlude,) i wawdio a 
dirmygu crefydd a chrefyddwyr; yn mha un 
y dygodd i fewn enwau Whitfield, Harris, ao 
amryw ereill o ddiwygwyr yr oes hono, gan 
eu darlunio yn y modd mw af gwarthus ag 
y medrai. Casglodd y Cangellydd lawer iawn 
o arian i'r clochydd, er ei alluogi i'w har- 
ffu. Mewn cyfarfod o amryw offeiriaid a 
boneddigion, ger Pwllheli, casglodd haner 
can gini iddo. Pan oedd y clochydd yn my- 
ned a'r gân i'w hargraffu ì'r Amwythig, aeth 
ì letya ìi ryw dy ar y ffordd, a gofynodd y teulu 
iddo pa beth oedd ganddo. Dywedodd yntau 
mai cerdd oedd ganddo i wawdio y Cradociaid. 
Cyffrodd hyn y teulu, (er na wyddent fwy am 
efydd nag yntau,) fel y gwaeddasant, “ Y 
dystryw mawr, pa beth a wnaethantiti? Pa 
]e mae y rhaff, fechgyn, nì a'i crogwn ef yn 
y fan yma.” Dychrynodd y dyn gymaint, 
fel y diangodd ymaith am ei fywyd. Yn 
fuan ar ol hyn ymrafaeliodd y clochydd a'r 
cangellydd a'u gilydd, ac ri bu heddwch 
rhyngddynt yn ol llaw. Y sawl fyddont an- 
ffyddlon ìi Dduw fyddant anffyddlon hefyd 
i'w gilydd; ac felly y bu rhwng y cang- 
ellydd a'i was. Cymerodd amryw anffodion 
le ag ooddynt yn amlygu anfoddlonrwydd 
Duw tuag at y caugellydd. Dywedir iddo 
adeiladu melin wynt; a chyn iddo gael un 
elw oddiwrthi, daeth corwynt dychrynllyd a 
drylliodd hi yn ddarnau. Adeiladwyd llong 
iddo ger Pwllheli, ond methwyd ei chael i'r 
mor mewn un modd tra fu efe byw ; ond wedi 
ei farwolaeth cyflawnwyd y gorchwyl yn 
rhwydd. Dygwyddodd anffawd i'r 


Ows 


Cangellydd. Trwy ryw cymer- 
odd ymrafael le rhyngddo & yndy h ymn n. s frch 
ddrwg ei thymer, ag oedd 
Llanor, o'r enw Dorothy Ellis, ynn “ "Do 
Ddu,” fel y difenwid hi yn 
adawai hon lonydd i'r Cangellydd yn un 
man, pan yn mysg boneddigion na gwreng; 
ond rhegaì a melldithiai ef yn ddiarbed 
haeru ei fod yn ceisio ei threisio. 
gyfer yn ynog wys pan fyddai yn pregethu, 
gan eì felldi io a'i holl egni, a gryn 
orchest y gellid ei chael allan. Rhwymid 
hi weithiau wrth bost yn yn Y ynwonb, er ei 
hatal ld aflon nyddu y ddo ar, Ond thrai 
y 80 yne yn rhydd, rhu 

I gyfarfod y gellydd, gan syrthio ar ei 
gliniau noethion i i'w regu, ac ni ellid mewn 
modd yn y byd ei dofi. Cyoeddwyd y d ysgy- 
br Ol MM” en eglwys, ddw h 

i g bM 1 y phen- 
yd & chyfaddel eì Yi, ddwyn adrodd 
y geiriau ar ol iJ person, FY ywedai yn y 


in eb; r oedd bellach 
mul na o'r blaen, os oedd bosil, ord 


eedd udd y id; a thorfyn am 


» Ban 
ar ei 


ei bod yn ei boe 
unghysurns ynn nghanol ei ddydd- 
iau; a chymerwyd pob dis ac rhag ìi Dŷ gorff 
gael ei anmharchu d gladdu yr ntau 
wedi gorchymyn iddynt ei du a lan- 
idloes, ei le genedigol, fel ng chai Dorti Ddu, 
na neb yn or, ei sathru dan eu traed. 

Tra yr oedd eì gorff yn aros heb ei dad laddu, 
cedwid gwy iaeth ofalus arno r. 

hen Dorti. Ond er eu holl ofal, cafodd 

yn rhywfodd i fyned i'r ystafell lle yr ydoedd, 


ac ymaflodd yn ei drwyn, ei ysgwyd 

dra g. A chan na allai gael cyfl Gusdra 
ì ddangos ei chynddaredd tuag ato yn mhell- 
ach, ar ol eì gladdu aeth yn unswy unswydd i Lan- 
ìdloes, tus 80 milldir o ffordd, er dangos 1 

(g ffleiddiaf a allai iddo yn 1 fed 

Gwol us yw ygwyddio, gyda Dafydd, “Na 
syrthiwyf Y llaw dyn.”—(Drych yr AÂmser- 
oedd, tuda ; Methodistiaeth ru, cyf. 


i. 101, 375, Sm; Ymneillduaeth YN 
250, 951; Dr. Rees's Non. Con. 399.) 
O 'N » THOMAS, pregethwr LtrH 

Trefnyddion yn y W ddgrog. Ma Mab 

ì Bichard Owen, o'r a et yny 
flwyddyn 1781. Yr oedd ei ded a y fam nr 
bryderus iawn am ei ddwyn i y yn ere 
yddol; ac wyn ei flynyddoedd boreao ul yr GE 


yn dra o'r capel, ac o riadau cref- 

yddol. edai cefnder iddo, u Cof nydd 

pan oedd Thomas Owen oddeutu naw ml 

oed, byddem, gyda rhai hogiau ereill, yn 
ed i gadw cyfarfod gweddi bychan i Er 

y Fron; a hoff iawn fyddai ein r 
din gweled yda r â fath yn mnynod gyda' 
cofio ein 


1 w od ddd deibiott 1 awn sydd 
GdnNthr ar mw bwll 


yn ymli gry yl Tomen y 

; & phwy oedd yn arnom y 

ffenestr ond tad a mam Thomas Owen Owen. yr |n 

mn CR LN | 
ch yn awr, i weled a w 

sydd yn ymlithro heb fyned atynt.” En peai b 


OwWE 








& wnaethom heb wneud dim sylw o honynt. 
Yn fuan ar ol hyn, collodd Thomas 
rwydd a i ddy otyd, hn dechreuodd wylio, 
a Bin 1 ddylyn u drwg y, 
go fid mawr i'w Tieni. By ddai weithiau ar 
rydnawn dydd yr Arglwydd, yn encilïo o map 
Dan In ì chwareu gyda'i 
eithion b yn lle m oi i'r ad yi al 
gan 
wun fyddai yn dychwddu do'r cyfarfod, i'r 
Len bobl. Ond yr oedd 
ar tad, nghanol ol gyfoelion 


Nag nes yr 
lled ddrud iddo. 


y Bull Bach,i 
Ar y ffordd teimlodd anes- 


urus- 
Ond eì 
gôl 


bregethau oedd edi wrando, a ac am eì dad 
duwiol, nes oedd y lle yn fa fath o uffern iddo; 
ac allan yr aeth i gon , 8r ei ben eihun, 


ì wylo yn hidl. On cynygi odd frwydr a'ì 


gyd myd drachefn cyn ildio. Yr oedd 
chder yn dywedyd wrtho am sefyll fel dyn 
gyda'i gymdeithion yn y dawns; ac yr oedd 


yntau yn gryf at h BH 
dl, fel yr aeth i mewn tier a 
dawnsio, gan benderfynu boddi 3 y ais cedd 


llefaru yn ei fynwes, a mynu ioser y tro 
hwnw fel y cawsai droion yr b Ond 
nid oedd yno rith o bleser i'w gael; yr oedd 
y eport, fel y dywedai, wedi ei ysbwylio iddo 
am b . Gorfu iddo fyned allan yr ail 
waith, a'r tro hwnw efe a aeth i gae cyfagos, 
a syrthiodd ar ei liniau ìi weddïoo ddifrif am 
da maddeuant. Penderfynodd yn 


y fan ymadael a'i bleserau, a chafodd gy- 
morth i gadw ei ben yn ddiysgog. 
Yn fuan wedi hyn, diwygiad grymus 
ìawn ar yr achos orefyddol yn y Bala, pryd 
yr yr ymunodd llawer o ddynion ieuaino, y rhai 
ont wedi hyny o & o ddefnydd mawr gyda 
gysith yr Arglwydd ; eu mysg yr oedd 
omae Owen. edi id wnen proffes o 
grefydd, ni bu. 1. yn segur 
ngwybodaeth Harglw dd Iesu Grist. 
Dechreuodd ar fywyd o yddioldeb. Bu 
yn llafurus i iawn, gyda ieuainc e 
mewn ymweled a'r cleifion yn y dref a'i ihamc 


lchoedd. Pan gl fr rhywan 
byddai yn myned yman i ddar yaa 


da'r cyfryw; ac y mae rhai hen bobl a 
hy iolaethant fod Tomas Owen yn moreu- 


4 ydd ei ced fydd trwy ei ymwelialau a hwy, 


foddion i'w henill at 


Dn i helfyddyd ei dad, eef 
eli ym] yn nguyddyt oi da, 


athraw i un o'r ysgolion cylch mhynol 
sefydlwy d ganddo; ysgolion dyddiol ì 


plant & phobl ieuainc mewn cymyd- 
o u tlodion i ddarllen gair Duw yn 
Gymraeg, &o i'w hyfforddi yn egwyddorion: 


OWE 


$8'1 


OWE 





erefydd ; a bu yn gwasanaethu ei genedl yn 
y â hono mewn amryw Ìeoedd am 
ch rch ne saith mlynedd: & bu yn ddiau 
yno trwy hyny i wer o eneidiau 
at Grist. Pan yn pregethu trwy y parth 
dwyreiniol o sir Feirionydd flwyddyn neu 
ddwy cyn ei farwolaeth, cyfarfu yn y daith 
hono ag amryw. oedd yn serch- 
og nid yn un fel ym hen ysgolfeistr, ond 
yn Ng rist.. Bu Ym un tymor yn 
Cadw yr ysgol a nod a yn Waun y B 
mewn ty a elwir Caer Bu hefyd yn ei 
chadw am ysbaid eglwys Llanfor, ger y 
Bala, lle bu yn wyddianus. Dysgai 
egwyddorion mawrion Cristionogaeth, heb 
fod mewn un modd yn sectol; er hyn daeth 
yr offeiriad ì droi yr ysgol allan o'r eglwys, 
am ei bod, meddai ef, yn dwyn Trefnyddiae 
i mewn iddi. Un prydnawn dyma yr y Ŵ. 
feistr ì ieuano a'r plant, yn cael eu gyru allan 
o'r eglwys ar ffrwst, ac wele y ffarwelio mwy- 
af cynhyrfus yn cymeryd lle; y plant o am- 
gylch eu hathraw yn wylo yn dost, ao yntau 
yn wylo gyda hwy, ac ynedd bro o drostynt. 
'r adeg hon y dechreu regethu 
oedd cymelliadau cryfion ar ei feddwl i 1 MTnYg 
ML eydd 
u ysgwylid gan ei yddion 
a'i gyfeillion, eì weled cychwyn gyda'r 
gwaith. Traddododd ei re yth gyn gyntaf yn 
nhy hen wraig o'r enw Shan Llwyd, yn Llan- 
lor, YI. y flwyddyn 1802. Yr oedd yn an- 
' d lawn êl i berswadio 1 bregethu yn n ha- 
a, gan yno gynifero “rai a yb- 
laen bod yn golofnau,” ao yntau dnr teimlo 
yn llyfr ao ofnus. Ond 


yr ao yntau a 
aeth. Ond wedi iddo waddio, nid oedd Mr. 
Charles yno ìi bregethu; yr oedd ef wedi 
peidio dyfod o bwrpas, Îr. i'r dyben ìi Thomas 

en bregethu; & pharod dyr he hen frodyr 
iddo fyned yn mlaen a'r Yn mhen 


fown wyth mil edenoiou Y - 
o yn dra llafnrus a sgin iol 


dd, a dyoddefodd lawer 


o'i erlì rai troion pen y yn pre 
lleoedd paganaidd mr Groesoswallt. 
Ar wyliau yy byddai yn myned i bre- 
gethu trwy barthau hm godd ol y Dywysog- 
aeth. Pan my Nhregelri og efe a 
aeth i'r sefy briodasol. Pri "yn 
merch Thomas Hughes, amaethwr cyfrifol 
my yr ardal hono, o'r hon y cafodd saith o 
lant. » Wedi bod am 


Pan aeth i'r einyf, 
bywiog o gorf a meddwl; yn siriol mewn 


y eddiad santaidd. 


ei fod wedi ei egwyddori 
Yg ys eg awiaeth sydd yn o duw- 
deb; yn hyddysg a chadarn yn yr ysgry- 


laidd, trefnus, 


thyrau, ao yn bregethwr ef 
bywiog, a selog Wedi rai blynyddau 
yn yr Adwy yn lled gysurus, cafodd brofion 
o wìrionedd yr ymadrodd, ““ Yn y byd gor- 
der a gewch.” Boddodd plentyn byo b ch- 
an iddo mewn pwll o ddwfr y ydig lat 
o ddrws ei dy. 1odd yr Argis yn bu farw 
i ; ond gofal wydd am dano 
yr holl dywydd i gyd. Yn y awyddyn 
laod, 


pondodd eilwaith â 
John Roberts garddwr, Bala, hon afu 


ledd wys iddo. Blinid ef yn 
am mu gan effeithiau clefyd y ddueg, neu y 
lwyf. Ond yn ne n& hanol 11 jseldorau 
ofalai am y ddy ual 
hyn lch. Yn raddol tswydd d cymylau 
duaf ei glefyd oddiar ei feddwl, a a daeth dra- 
; | chefn at eì frod y H dy Dduw. Ymroddodd 
1 athraw on yn yr ysgol - 
ol, a byddai yn dra drefnyddiol _ cyfar- 
fodydd eglwysig, er ei fo wedi r. oddi heibio 
yn Sedd er ys amryw fl yddau. Yr oedd 
ymddangos i sedd 2 ges on fel wedi rhoddi 
1 y yny yn I b meddwl am bregethu 
mwyach, € Ond os os felly yr ydoedd gyda golwg 
ar draddodi pregethau, yr oedd yn parhau 1 
astudio, cyfansoddi, ac ysgrifenu pregethau, 
To. ei dy yn feunyddiol. 'Byddai hefyd y pryd 
hyny yn anfon rhai traithodau a gohebiae 
uwinyddol o werth ì Oleuad Cymru, dan 
yr enw “ Pelican yr Anialw Yn mhen 
amser llwyddwyd 1 gael | ganddo ddechreu yr 
aon yn awr ac eilwaith, i bregethwyr a 
geisien yny. A phan ymwelodd uaeth diwyg- 
iad dirwestol â Chymru yn y flwyddyn 1836, 
yr oedd Thomas Owen yn un o'r rhai cyntaf 
i'w roesawu ; ac yr oedd bywio d, ys- 
twythder, a ffraethineb ei ddawn, yn ei 
wneud yn areithiwr dirwestol tra difyr a chy- 
meradwy. Yn haf y flwyddyn 1837, symud- 
odd ef a'i deulu o Adwy'r Clawdd, ' Wyddu 
tollborth yn ì Ngwernymynydd, ger ydd- 
grug. Derbyniwyd ef gan y cyfeillion yno 
ac ac yny y Wyd ddgrog gyda serchogrwydd mawr, 
un gartref yn eu mysg. Yr 
oedd yno lawer yn eì gofio fel pregethwr da, 
synwyrol, a gwresog; a chan eì fod yn awr 
hny y pad wedi cael eì ryddhau o gra- 
gau y pruddglwyf, pH caa hir M bu cynwei cael 
ei yao yn daer 
methu or bregethu' r pwn 1. U yd Emddo 
eno achwedd 12, 1837, 


mymyn Ydd yn a'r hwyr yn y 


bregethwr 
WA derfyn a oes. fodd 


y bore yn 
yddgrug ; rN 
gyddlon o byny byi arfod misol 
er r misol sir 
Fflint, a chan eglwynt y gm" yn gyffredinol. 
Yn fuan ar ol hyn, ar anogaeth cyn gyfeillion 
mn y W yn ynu rhoddodd i fyny w 'P 
Porth, a a8 udodd i fyw ì dref 
Bed ac wyd yno dy yno 
n hwn y y trigianodd Thomas Owen 
hydd ei farwolaeth. Nid llawer a deith- 
odd allan o' o'r sir yn ei flynyddoedd diweddaf, 
ond byddai yn lled fynych am Sabbathau yn 
Le'rpwl a. Manceinion. Am oddeuta dwy 
flynedd cyn ei farwolaeth yr ei gyfan- 
soddiad yn gwanhau yn RhG a'i iechyd 


OwE 


— — 





aethygu yn fawr iawn. Tua diwedd 
yr haf n 1861, yr oedd ei wendid yn cryfhau 
yn ym, fel yr ofnid gan ei gyfeillion y 
collid ef yn fuan, “' Crist ein bywyd ni oedd 
ganddo i fyw, a chyda hyn 1 bu farw, yr hyn 
& gymerodd le Rhagfyr 8fed, 1851, pan oedd 
yn 71 mlwydd oed. Yr oedd yn bregethwr 
Bylweddol ao ysgrythyrol. Yr oedd yn 
ddarllenydd mawr. Ei hoff lyfrau oeddynt 
Geiriadur Charles, Ysgrifeniadau Dr. Owen, 
ac esboniad Trapp. Ŵr oedd o ran gwybod- 
aeth, tuedd a pharodrwydd duwinyddol, yn 
addasaech i gael eì alw yn D.D., na llawer un 
a raddiwyd »'r radd hwnw. Yr oedd o ran 
ei syniadau duwinyddol yn cael ei gyfrif yn 
Galfin trwyadl, heb fod neb, ar a wyddom 
ni, yn ei olygu fel y cyfryw, yn rhy lsel na 
rhy uchel. Yr oedd ar un llaw yn dra 
eiddigus dros anrhydedd penarglwyddiaethol 
ras Duw, yn frugarhau wrth y neb y myno; 
ac ar y llaw arall yn ofalus am adael drws 
trugaredd yn ddigon llydan i bob pechadur 
fyned ì mewn trwyddo. Pan yr oedd un- 
waith wedi bod yn gwrando ar ryw bre- 
gethwr yn pregethu oddiar Ephesiaid v. 
6—21, Carodd Orist yr eglwys, &c. ; sylwai 
mewn ymddyddan am y bregeth; “Yr 
oeddwn i,” meddai, ““ wrth wrando ar y gwr 
yn pregethu, yn dychymygu fy mod yn 
gweled yr eglwys megys mewn cage mawr 
yn yr awyr, yr hwn oedd yn cael ei ddal i 
fyny gan law y Brenin mawr. Mae pawb 
gydd yn y cage, meddai y pregethwr yn ddy- 
ogel am î , Ond ni ddywedodd gymaint ag 
unwaith pa fodd y gallasai ei wrandawyr 
fyned atynt yno; nid oedd ddo ddim 
ond y hi a hwy o ddechreu i ddiwedd ei bre- 
geth ; ond yr oedd arnaf fì awydd ìi waeddi, 
“ Bobl anwyl, mae eglwys ar drefn i'w 
chadw yn eich ymyl chwi; mae y drws yn 
agored i chwithau, mae yr olchfa ddwfr yn 
eich ardal, ymdeflwch iddi; a chwi a fydd- 
yn, lân.” Gwnaeth ddaioni mawr yn ei 
iwrnod aith—wyne y glyn yn 
ngoleuni Hael Cyfiawnder, a thiriodd adref 
yn ngherbyd Calfaria yn ddyogel, lle y mae 
ae y bydd am byth yn :— 
“ Moli ar ororau bedd, 
Am rínwedd gwaed y groes.” 


OWEN DWN, bardd a thelynor. Yr 
oedd yn gadben ar fyddin o farchogion, ac a 
enwogodd yn fawr yn yr Iwerddon tua'r 


wyddyn 1460. Dywedir iddo fod yn Ar- 
lwydd glaw yno wedi hyny. 
OW EN GEUFFYDD, bardd yn byw 


rhwng 1600 a 1630. 

OWEN GRUFFYDD, ydoedd fardd 
a ieithydd o Efionydd, yn sir Gaernarfon, yr 
hwn a fu farw yn 1730, yn 87 mlwydd oed. 

OWEN GWYNEDD, bardd yn b 
rhwng 1560 a 1690. Yr oedd yn fardd i 
Lewis Owen, Ysw., Rhagystafellydd a_ Bar- 
wn Trysorlys Gwynedd, yr hwn a lofrudd- 
iwyd yn 1660; ac efe a gyfansoddodd ei alar- 
gan. Ceffir rhai o'i gynyrchion mewn ys- 


F'OWEN, SYR SION, ydoedd offeiriad a 


338 







OwRK 


—— gt ———— e5 


bardd yn byw rhwng 1560 a 1600. Ceffir 
rhai o'i Ry nyrchion mewn ysgrifen, 

OWEN SION THOMAS, bardd yn byw 
rhwng 1600 a_1640. 

OWEN, CHARLES, ydoedd dduwinydd 

Ymneillduol, genedigol yn sir Drefaldw 
yn 1664, ac a ddysgwyd yn athrofa Amwyth- 
1g. Urddwyd ef yn weinidog i egl Gy- 
nulleidfaol yn Bridgenorth; eithr ffymig. 
rwydd yr amseroedd enbyd hyny a'i gyrodd 
oddiwrth ei bobl, a bu raid iddo ymofyn am 
loches Jj" Llundain, lle yr arosodd nes cy- 
oeddodd y brenin Iago ei “'oddefiad,” 
y dychwelodd i Bridgenorth drachefn; ac 
wedi hyny ymsymudodd i Ellesmere, yn sir 
Amwythig. Yno y parhaodd i weinídog- 
aethu hyd derfyn eì oes, yr hyn a ddygwydd. 
odd yn 1712. ifenodd amryw draethodau 
dadleuol oblaid Ymneillduaeth. (Williams's 
Eminent Welshmen. 

OWEN, GORO ; A.C. un o feirdd 
blaenaf Cymru, a aned yn mhlwyf Mathafarn 
Eithaf, yn Môn, Ionawr laf, 1722, Ei dad, 
Owain Goronwy, oedd wr o amgylchiadau 
cyffredin; ac yn lle cefnogi ei fab yn ei 
awydd am ddysgeidiaeth yn moreu ei oes, 
fel y dylasai, yr oedd yn wastad yn ei drin 

n erwin a sarug o herwydd hyny. Modd 
ynag, drwy ddylanwad eì fam, efe a gafodd 
ddylyn ei ysgol; a phan yn bumtheg oed yr 
oedd yn gymwys i'r swydd o gynorthwywr 
mewn ysgol ramadegol yn Mhwllheli. Trwy 
haelioni Mr. Edward Wynn, o Bodewryd, fe'i 
galluogwyd i fyned i Ryd chain yn 1741, a 
chafodd eì raddio yn N oleg Iesu. Mae efe 
eì hun wedi ysgrifenu rhyw ychydig o hanes 
ei fywyd mewn llythyr at Mr. Richard Mor- 
ris, o swyddfa y llynges, yn 1752, yr hwn 
sydd argraffedig yn y Cambrian ister, 
vol.i. Deallir wrth hwn iddo gael ei urddo 
yn ddiacon yn 174ô,a chael ei benodi gan 
gaplan esgob Bangor i guradiaeth ei blwyf 
nedigol; ond ni chafodd aros yno fwy na 
thair wythnos; taflwyd ef ymaith gan yr es- 
gob, er m cael eì le i wr ieuanc arall o 
gyfoeth, yr hwn oedd awyddus am guradiaeth 
yn yr esgobaeth. Er nad oedd y guradiaeth 
ond ugain punt yn y flwyddyn, eto gyda 
chryn betrusder yr ymdeimlaii ymadael a'i 
enedigol wlad, lle y mwynhai, fel y dywedai, 
barch a sylw neillduol gan uchel ac isel, 
Gan na wyddai am un agoriad o'i flaen yn 
Nghymru, ymsymudodd 1 sir Amwythig, a 
bu yn Croesoswallt am dair blynedd; 
ac yno yr ymbriododd yn 1747. G odd 
Groeoswallt yn 1748, ac aeth i Donnington, 
lle'r oedd enddo ysgol, yn nghyda a chu- 
radiaeth ington ; ond. nid oedd cynyrch 
y ddau uwchlaw £26 yn y flwyddyn, yr hyn 
a barai iddo achwyn llawer o herwydd yr 
anhawsder o gynal teulu yn Lloegr a swm 
mor fychan. Yr oedd yn awr ddo ddau 
fab, a'r ieuaf o'r un enw a'i dad. Yn 
yn 1763 ymsymudodd i guradiaeth Walton, 
yn 8r Lancaster; ac yn ngwanwyn 1750 yr 
ydym yn ei gael yn Northolt yn 
ddlesex, lle y oedd yn cael £50 


._ ye yn y 
flwyddyn. _ Dyddiedig. Tachwedd 2, 1767, 


ee — y  d  — — 





anerchiad i gymdeithas y 
Cymrodorion Nhaerludd, yn dymuno 
cymorth i'w alluogi ef a'i deulu i ymfudoi 
Amerig; ac er na thalwyd sylw i'w gais 
ganddynt fel corff, eto cyfranodd amryw o'r 
aelodau iddo yn bersonol, yr hyn a'i gallu- 
ogodd i gyflawni ei amcan. _ Wedi cyraedd y 
tu draw i'r Werydd, ymsefydlodd yn gyntaf 
yn Williamsburgh, Virginia, lle y cafodd 
swydd mewn coleg, gyda chyflog o £200 yn 
y flwyddyn. Gan ei fod wedi claddu ei 
wraig gyntaf, efe a briododd yma ei ail 
wraig, chwaer llywydd y coleg, yr hon oedd 
yn weddw, gyda phump neu chwech o blant 
o'i gwr blaenorol, y rhai y rhwymwyd ef 
y llywydd i'w cynal oll o'i gyflog ei 
un. Yr hanes diweddaf gwarantedig am 
dano & geir mewn llythyr at Richard Morris, 
gyda galareb ar farwolaeth Lewis Morris, 
yr hwn a fuasai yn gyfailla noddwr gwas- 
tadol iddo tra yn Lloegr. Mae y llythyr 
hwn yn ddyddiedig Gorphenaf 23, 1767, o 
sir Brunswrck, yn Virginia, lle'r oedd gan- 
ddo fywioliaeth St. Andrew's. Deallir hefyd 
wrth y llythyr rhagsoniedig, ei fod yn awr 
yn briod a'i drydedd gwraig, o'r hon y caf- 
odd drio blant. Yr oedd wedi colli ei blant 
a aned yn Lloegr, oddigerth ei fab henaf, 
Robert. Tybir i'r bardd enwog a diail hwn 
farw ar estron dir tua'r flwyddyn 1770. An- 
fonwyd llythyr gan rai o'i edmygw r at ei 
fab yn 198, er mwyn cael rhyw hysbys- 
iaeth am dano, a'r unig atebiad a gafwyd 
oddiwrtho oedd, bod yn rhaid iddo ef yn 
gyntaf gael gwybodaeth pwy fyddai yn ei 
alu am hyny. Yr oedd Goronwy Owen yn 
ysgolor clasurol ardderchog; ac yn gynefìn 
a'r Hebraeg a'r Galdaeg; eithr fel bardd 
. Cymreig yr oedd yn sefyll gyda'r blaenaf, 
os nad y blaenaf o bawb yn ei amser 
mewn rhyw bethau. Mao rhyw geinder ac 
arddunedd diail mewn rhai o'i gynyrchion, 
yn enwedig “ Cywydd y Farn.” & erynodeb 
goreu a gyoeddwyd gyntaf o'i weithiau a 
ir mewn cyfrol a elwir '“ Dyddanwch 
ufuaidd, nu, Waith Beirdd Môn,” ar- 
graffedig, ta 1763. nwysa - 
rol hefyd sal darnwu Lladin or waith. yM ob 
law hyn, y mae ei weithiau i'w cael yn 
wasgaredig mewn amryw gasgliadau ereill, 
fel mai prìn y tarewir wrth gasgliad bardd- 
onol na byddo peth o waith Goronwy Owen 


ynddo. Amryw o'i fywgraffwyr & ymddang. 
i 


osant yn ofidus o herwydd ei ymddeolia 

estron wlad, ac a briodolant yr achos o hyny 
i'w uchraddolion eglwysig; ond efallai eu 
bod wedi dirgelu rhywbeth yn ei nodwedd- 
iad ag a allasai fod yn ddigonol achos o'i 
helbul. Modd byn , y mae yn ofidus medd- 
wl fod y fath at yli oruchel wedi cael ei 
llethu gymaint gan amgylchiadau bydol. 
Ei haul a fachludodd megys ar haner dydd Î 
Oyfodwyd cofadail hardd am dano yn eglwys 


gadeiriol Bangor, yn 1831, gan rai o edmyg- 


efo & | gyflwynodd 


. 


omana. 


339 


OowE 


——- 


——— 


OWEN, JOHN, y penilliwr enwog, a 
elwid yn Lladin, 4udoenus, ydoedd drydydd 
mab Thomas Owen, Ysw., o'r Plas Du, yn 
mhlwyf Llanarmon, sir Gaernarfon. Dyg- 
wyd ef i fyny yn ysgol Wincheeter; ac yn 
1584, ar ol dwy flynedd o brawf, derbyniwyd 





ef yn gymrawd parhaus o goleg newydd 
Rhydychain. Graddiwyd ef yn BL, yn 


1690; a chan adael ei gymrodoriaeth yn y 
flwyddyn ganlynol, efe a aeth i gadw ysgol 
yn Nhryleg, ger Trefynwy; ac oddeutu'r 
flwyddyn 1594, dewiswyd ef yn athraw yr 
sgol rydd yn Warwick, lle dangosodd ei 
un yn ysgolor Lladin rhagorol, ac en- 
wedig fel mydrydd ynddi. Daeth ei benill- 
ion Lladin ì enwogrwydd neillduol yn ddi- 
oed, a chaent eu hedmygu yn gyffredinol. 
Enwogrwydd oedd ei unig wobr; oblegyd 
parhaodd yn dlawd drwy gydol ei oes, gan 
gael ei gynal yn benaf gan ei gydwladwr a'i 
gâr, Arlwydd Williams, es Lincoln. y 
pryd hwnw. Yr oedd ynddo ddysgwyliad 
mawr oddiwrth ryw ewythr cyfoethog; ond 
rhyw benillion pigog yn erbyn eglwys Rhu- 
fain a fuont yn achos o dynu ei enw allan o'i 
ewyllys; a gosodwyd llyfr y penillion hyny 
n y chwil-lyswyr Rhufeinig yn yr Jndez 
rpurgalorius. Bu farw yn y flwydd 
1622, a chladdwyd ef yn eglwys gadeirol dt. 
Paul, lle y cyfododd yr archesgob Williams 
gofadail iddo. Oyoeddwyd ei benillion yn 
y drefn ganlynol; 1. ““ Epigramatum Lib. 3. 
ad Mariam Nevill commitis Dorcestriee fìliam 
dicati;” 8 plyg, Llundain, 1606, ac a ar- 
graffwyd ddwy waith y flwyddyn hono. 2. 
““ Epigrammatum Liber singulares ad doctissi 
mam heroinam D. Arabellam Stewart.” 8. 
** Epigrammatum Lib. 3. ad Hen Principem 
Cambriso duo; ad COarolum Ebor unus.” 4. 
“* Epigrammatum ad tres Meecenates libri 
tres,” &c. 6. “ Monasticha guoedam Ethica 
et Politica veteram sapïentum.” Yr oll yn 
dyfod allan fel chwanegiadau olynol at yr 
a argraffiadau o'r tri llyfr cyntaf o'r 
peni ion, ac a gyoeddwyd o'r diw d yn un 
gyfrol, 8 plyg a 12 plyg, ni u n 
mn ; eith hefyd mwn gwledydd tramor. 
Cyfieithwyd nifer dewisol o honynt i fydr 
Seisnig gan John Vicars, ““ Usher of Christ's 
Hospital” yn Llundain, ac a gyoeddwyd yn 
1619, 8 plyg. Thomas Pecke hefyd, o'r 
'* I€nner Temple,” gyfieithodd chwech cant o 
honynt i fydr Seisnig, ao a gyoeddwyd mewn 
gwaith a elwid “ Parnasi Puerperium,” 8 
plyg, Llundain, 1659. Cyfieithwyd hefyd 
y rhan fwyaf, neu yr oll o honynt gan Tho- 
mas Harvey. Oyoeddwyd hefyd gyfieithad 
Yspaenig o honynt yn Madrid, yn 1674, a 
1682, yn ddwy gyfrol 4 plyg; a chyfieithad 
Ffrengig o ran o honynt, yn Paris, yn 1709, 
12 plyg. (Wood's Athen. Ozon.; and. Hat. 
Ant. Unio. Ozon) 
OWEN, BENJAMIN, ydoedd fab hynaf 
hybarch William Owen, Pantllin, ger 
lanrwst. Nid ydym yn gwybod am ne- 
mawr o ragorion a hynodent ddyddiau ei 
ieuenctyd, namyn eì awydd didor am lyfrau, 
ei ymddyddanion difrifol & sobr, a 


OWE 





arweddiad dychlynaidd a difrycheulyd. Oaf- 
odd ei ddwyn i fyny gan ei rieni duwiol yn 
addysg aoaathrawiaeth yr lwydd, ni ym- 
ollyngai gyda dylif gwylltedd a thrachwant 
dyddiau hyny, ni ymgymysgai gyda chym- 
eithion annuwiol gwatwarus, eithr Ta 
osai ei a'i 
wrth ddarllen, a chyda moddion 
fynai Duw ag ef, a bod ganddo 


gyoeddwyd ef o'r angenrheidrwy 
euw 


aelod crefyddol y 
dman, da y Bedyddwyr yn Llanrwst, yrun 
Blwyddyn &r Parch. E. Jones, hybarch 
weinidog y Casbach. Yn y flwyddyn 1810, 
un ddyn a'i gydymaith Mr. Jones, 
dechreuodd bregethu, a buont tra MH yr un 
ydogaeth fel Jonathan a Dafydd. My- 
fyriold ddwys ar athrawiaethau bendig- 
edig gras, hyd nes daeth cyfundrefn y 
cymod fel llyfr agored o'i flaen. Yr oedd 
yn nodedig yn ei awydd am wybodaeth o bob 
natur, a chasglodd ystor ddirfawr yn fedd- 
iant iddo. id oedd nemawr gelf na 
gwyddor heb fod i raddau yn wybodus iddo, 


ao yr ei dd mewn dyfeisiad- 
au yn angh ip. Yr oedd yn un o oheb- 
wyr ffyddlonaf Seren Gomer, ar ei chy- 


chus, ac gmgeledd gymwys trwy ystod ei 
d. n 


symudodd i fferm gerllaw Dinbych, ao yn y 
flwyddyn 1826, neillduwyd ef yn fugail ar 
eglwys y Bedyddwyr y drel hono; aphar- 
haodd i'w gwasanaethu hyd o fewn y ydig 
i'w farwolaeth. Yr oedd ynddo awydd er 
ys blynyddoedd i ymfudo i'r America, ac ar 
23ain o Fai, 1840, cychwynodd i'r fordaith 
glus hono, mewn llawn gobaith i well- 
hau ei amgylchiadau mewn y dymorol, 
a bod o fwy o ddefnydd yn y byd newydd 
dros ei Dduw. Ond, Och ! yn mhen ychydig 
ddyddiau cymerwyd ef yn glaf gan enynfa 
y coluddion, yr hwn glefyd a fu yn angeu 
iddo pan uwch berw trochionog y d 
ar y 6fed o Orphenaf canlynol. Bu farw 
mewn heddwch, yn nghanol dirdyniadau 
poenus ei glefyd, wedi gorchymyn ei briod 
a'i bump plentyn i ofal Tad yr amddifaid a 
Barnwr y gweddwon. Dywedir ei fod yn 
“marw a'i bwys ar y Ceidwad a bregethodd 
iereill.” Efe a hunodd 'U y" Iesu, yn 52 
mlwydd oed, a chladdwyd e eigìon y 
môr mn fill. dyn, yr oedd, meydalon. i 
Owen ìll cywir, yn bri on, 
ao yn dd er a hoff, Fel Cristion, yr oedd 
yn ddidwyll o galon, ac yn ddiddichell o ran 
ei ysbryd; yn bregethwr difrifol a gonest, 
yn “iawn gyfranu gair y gwirionedd.” Nid 
oedd yn arfer geirìau chwyddedig, ao yn 
bloeddio eì wrandawyr allan o'u pwyll, 
eithr yn ysbryd a thymer yr efengyl yn 
“'mynegi holl r Duw.” Bu 


ym dau- 


o'i enau yn ll na chleddyf ll 


$40 


oWRn 


— 


— 


gadawodd ar ei ol dystion byw 


finiog, a 

iddynt dderbyn trwy ei weinidogaeth dry- 

8orau aydd eu meddiant am byth. “y 
OWEN, IAM, Ysw., cyfreithiwr 


d ig o'r unfed 
Fu OF sir Benfro, ao aelod o deulu parchus 


y Talfyriad o Gyfrei 


ir yma yn eu horgreff 
gyntefig:— He_also :  WOrkes 
yet, notwithstanding his hard studie in his 
youth, and contin toyle and travell, all 
is tyme, he carried to his grave so many 
yoares as that he sawe in ripe yeares, the 
h issue male, by discent of the body of 
his god-father, and was present at the ooro- 
natìon and proclamation of thirteen kings and 
gueens of England, and lived under the four- 
teenth. He also saw eight bishops in St. 
Davids; and all his life tyme, was never sick 
but once, and at his dying day, which was on 
the 29th of March, 1674, wanted not one 

Cambrian Register, ìi. 208.) 

R HUMPHREY , llefarwr gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd, yr oedd yn frawd 
i Mr. John Owen, Berthen-gron. Ganwyd 
ef yn y flwyddyn 1736, naw mlynedd ar 
ol ei frawd. Bu Humphrey hefyd yn pre- 
gethu amryw flynyddau cyn ei farw, ar 

dau hyn mae yn debyg oed ynt bregethwyr 
cyntaf y Trefnyddion Calfinaidd yn sir Fflint. 
r Humphrey yn meddu ar lais per- 
aidd rhagorol, ac yn ganwr campus. ““ Byddai 
hen bobl,” m i ei ŵyr Joseph Wil- 
liams, Live l, “ ninas Caerlleon, yn 

er dyweyd pan glywent ei gyoeddi, w 

ni gawn ganu y Sabbath nesaf, mae 
Humphrey Owen yn dyfod atom.” Byddai 
yn aml ar eî gyoeddiad yn dechren y canu ei 
unan; ac ystyrid y pregethwr hwnw yn 
un hapus iawn y dyddiau hyny, a allai ar- 
wain y canu stal a phregethu. Ym- 
ddengys fod Humphrey Owens am nifer 
o flynyddau cyn eì farw yn oruchwyliwr neu 
yn arolygwr ar weithiau mân, yn nghy- 
mydogaethau Treffynon, dros Hugh - 
phreys, Ysw. Dygwyddodd i oruchwyliwr 
arall ddyfod unwaith at y boneddwr hwn ar 
ddydd wrn, a gofyn a oedd Humphrey 
Owens gartref? Nac ydyw, oedd yr ateb, 
ymae wedi myned i gyngori y bobl, ao y 
h cd fy nad eisiau eu cyngori ; &i 
maen ri fy ngwrychoedd, ac e 
b math o gastiau ar fy nhir.” Mae 


y 
feiriai y boneddwr atynt, yn tori gorchymyn- 
ion Duw, m gyw a'i wrychoedd yntau; 
ond yn ei olw 
o bwys na'r ymynion, a'r tiroedd o fwy 
gwerth nag eneidiau dynion. Cyfarfu Hum- 
phrey Owen a llawer o anfri a sarhad wrth 


OW LE 


. “ - 





een y nn - 
- —— 


fyned oddiamgylch i bregethu yr efengyl, 
Pan unwaith yn gweddïo ar ddechrou oedfa 
yn Gronant, pentref wrth lan y môr yn 
ngogledd sir Fflint, taflodd rhyw un ddaÌl- 
huan i'w wyneb, gan fwriadu atal yr oedfa 
trwy derfysgu y pregethwr ; ac er na lwydd- 
odd yn hollol ìi rwystro yr oedfa, eto archoll- 
wyd peth ar y pregethwr. Mynych iawn 
y lluchiwyd ef a thom ac ag wyau clwcion, 
am ddim ond ceisio lleshad ysbrydol oi gyd- 
wladwyr. Dygwyddodd tro tra hynod iddo 
gn Nghonwy. id oedd un capel y pryd 
wnw o fewn y dref, nâ nemawr o prefydd- 
wyr yn perthyn i un enwad o Ymneillduwyr. 
Aeth Humphrey Owens yno i bregethu, ac 
ar yr heol y safai. Cyn iddo orphon ei bre- 
FYN daeth ato gwnstabl, gan orchymyn iddo 
dyfod gydag ef yn ddiymaros at yr hedd- 
'nad, yr hwn a'i hanfonasai i'w gyrchu, yr 
wn hefyd oedd berson y plwyf. Ufudd- 
haodd y pregethwr yn y fan ac a naeth. 
Wedi dyfod I wydd y gwr parchedig bu 
yr ymddyddan canlynol rhyngddynt:— 
““Beth yw yr achos,” gofynai y person 
“fod eich bath chwi yn dyfod ar draws 
bl 
wr 





2?” “Yn siwr 
» '*yr oedd por- 
lifh ni nes daeth 


press-gang.” Felly ymadawodd yr ynad 
defyd adael y truan wrtho ei 
oedd L.E boneddig yn 
meddwl dim llai na fyddai y pregethwr allan 
o law yn awyddus iawn ì ymostwng, ac i 
addaw na throseddai efe byth yr un modd 
drachefn. Ond wedi hir ddysgwyl, ac heb 
un deiseb gostyngedig o'r fath yn dyfod, 
tybiodd y person mai gwell fyddai ei ollwng 
yn rhydd, ac anfonodd y cwnstabl ato ìi ddy- 
. woyd, “' Mae fy meistr yn dyweyd y gellwch 

fyned i ffwrdd.” ““ Ewch chwithau at eich 
meistr,” ebe Humphrey Owens, “* a dywed- 
wch wrtho nad af íì ddim i ffwrdd oddieithr 


iddo ef ei hun ddyfod a fy ngollwng ìi yn 
rhydd.” Felly y bu; gorfu ar y gwr bon- 
eddig ddyfod yn ol 


a E0 wng y gwr yn an 
rhydeddusi ffwrdd. Yntau a aeth ymaith 
tua Llanrwst erbyn yr hwyr yn ol ei 


addewid. Bu Humphrey Owens farw yn 
Nhreffynon, yn y dyn 1796, ugain 
mlynedd ar ol eì frawd, pan oedd oddeutu 


dd oed, Claddwyd ef yn mynwent 
ymyl ei frawd. 
.. Ganwyd y gwr duwiol 


a TWR 
sgeifiog, 
P OWEN, J 
hwn mewn lle a elwir bryn, 
Abernant, gerllaw Caerfyrddin, 
laf, 1654. Yr oedd ei rieni yn barchus, ac 
yn Egl selog; ond trodd y plant oll 


yn feibion ac ferched yn Ymneillduwyr 
Cyr. ÍT.— Buan. VII. 


Am mhlwyf 
achwedd y 


ô4l 


——— . 


——— KY LO 


goleuedig ac egwyddorol. Dyoddefodd ei 
lawer yn amser y rhyfel cartrefol oedd 
yn y wlad y pryd hwnw, o herwydd ei fod 
yn tueddu yn gryf o blaid y brenin. Yr 
oedd ei dad yn amaethydd lled gyfrifol. 
Dechreuodd James Owen ei yrfa addysgol 
mewn ysgol rydd gyda Mr. Picton, yn 
Nghastell Caerfyrddin, ac wedi hyny gyda 
Mr. Phillips, o'r un dref. Yr oodd ei awydd 
am ddysgeidiaeth yn fawr iawn; glynai yn 
ddyfal wrth ei lyfrau. Pan oedd yn yr 
ysgol goleuwyd oi feddwl yn nghylch mawr 
bwys gwirioneddau y Beibl. O hyn allan 
addurnwyd ef a grasau yr efengyl, fel y bu 
yn addurn ì grefydd yr Arglwydd Iesu Grist 
oll ddyddiau eì oes. 'Tueddwyd ei feddyl- 
iau yn gryf at waith mawr y weinidogaeth 
Gristionogol. Pan ganfu ei dad ynddo 
deuddíryd duwiol, yn nghyd a; awydd a 
medrusrwydd nododig at ddysgeidiaeth, ym- 
drechodd, er fod ganddo wyth ereill o blant, 
ac nad oedd yn berchon liawer o dda_y byd 
hwn, i roddi iddo ddysg addas at y swydd 
santaidd. Yn mhen rhyw gymaint o amser, 
symudodd o Gaerfyrddin ìi athrofa yr enwo 
Samuel Jones, Brynllywarch, o dan naw 
ac arolygiaeth yr hwn y dysgodd athroniaeth 
a duwinyddiaeth. Wedi iddo ymadael ag 
athrofa Brynllywarch, efe a aeth at ei dad- 
bedydd y Parch. James Howell, clerigwr. 
Pan oedd efo yno, ymroddodd gyd ag egni 
i chwilio i mewn i'r yidadl boethly d ag oedd 
ar droed y dyddiau nghylch cyd- 
ffurfiaeth ac anghydffuraeth, as oh y 


' rhyw gaethiwed cydwybod a deimlai, tuodd- 


wyd ef at yr Ymneillduwyr. Ymresymodd 
eì rìeni lawer iawn ag ef ar yr achlysur hwn, 
canys yr oeddynt hwy yn gadarn yn y ffydd 
esgobaethol. Ymdrechai Mr, Howell yn 
nghyd a w o'i gyfeillion i'w ogwyddo 
at yr Eglwys Wladol. Gwyddai yn dda fod 
yr Ymneillduwyr dan raddau mawr o ddir- 
myg, a'u bod yn cael eu hamgylchynu gan 
wrthwynebwyr galluog, ac os gwnai efe 
ynu wrthynt, nad oedd iddo ddysgwyl 

im llai na dirmyg a thlodi. Ond yr oedd 
ei wrthwynebrwydd i gyd o w'r 
Eglwys ol y fath, nad ellid eì symud 
ymaith â gobaith elw na dyrchafiad. Ac 
wedi hir a dwys ystyriaeth o'r achos hwn, 
anturiodd fwrw ei goelbren yn mysg y blaid 
erlidiodig a dirmygedig. Dechreuodd ar 
waith y weinidogaeth, (pan yn dra_ieuanc) 
y Abertawe, fel cynorthwywr i'r Parchedig 
tephen Hughes, “ Apostol y Diwygiad yn 
sir Gaerfyrddin.” Buan y teimlodd dyrnod 
iau erlidiaeth o herwydd ei anghydffurfiaeth, 
fel y gorfu iddo ffoiam noddfa, yr hon a 
gafwy iddo am ryw hyd yn Bodwal, air 
rnarfon. Pan fyddai yn rhydd oddiwrth 

ei lafur gweinidogaethol efe a astudini dros 
un awr ar bumt eg y dydd, gan faint ei 
awydd am gyraedd gwybodaeth. Yn y 
flwyddyn 1676, cafodd wahoddiad i Sweeney, 
ger Croesoswallt, fel pregethwr teuluaidd 
1 foneddiges o'r enw Mrs. Baker; ac yn 
mhen fua thair blynedd ymunodd mewn 
priodas a dynes grefyddol a pharehus, a 

2T 


OWRE 


— —_ — — ————— Lc 
——c m— — 


symudodd i fyw 
flwyddyn 1679. 
yno, ymroddodd i daenu gwybodaeth o'r 
efengyl gydag aiddgarwch mawr, am yr hyn 
erlidid ef yn greulawn. Cymorwyd of i 
Ìyny am bregethu, a gosodwyd ef ac amryw 
o'i wrandawyr yn y carchar yn Nghaer- 


ìi Groesoswallt, yn 
Wedi eì symudiad llwyr 


wys, sir Fflint; ond trwy ryw gamgymeriad, 
canfuwyd nad oeddid wedi ei garcharu yn ol 
rheol y gyfraith, ac o herwydd hyny fe'i 
cyngorwyd ef i ddefnyddio y gyfraith ìi gosbi 
ei wrthwynobwyr. Pan glywodd ynadon yr 
heddwch hyny, hwy a ofnaeant yn ddirfawr, 
a gollyngasant ef a'i gyfeillion yn rhydd. 
Ond ni ddefnyddiodd Mr. Owen y cam- 
gymeriad i wnetd iddynt un niwed. Pan 


welodd yr ynadon mai gwr tawel ac hedd- 
chol oedd Mr. Owen, hwy a dalasant iddo 
ddrwg d- 


am dda, Mwy eì ddirwyo ef a'i 
garcharorion. A phan nad oedd ganddynt 
dim arian i dalu y ddirwy, hwy a yspeilias- 
ant eu tai a'u dodrefn, ac a'u gwerthasant 
hwy i dalu. u yn gweinidogaethu yn 
Nghiroesoswallt am lawer o flynyddoedd, ac 
no y dyoddefodd efe lawer o erledigaethau. 
gethodd yn gyson i gynulleidfa fechan 
dan lawer o anfanteision; Bu hefyd yn 
ffyddlon iawn i daenu. gwybodaeth yn mysg 
y Cymry yn amrywiol barthau tywyll o'r 
dywysogaeth ; ond pa fwyaf y llafuriai 
y aith da hwn, mwyaf oll o wrthwyneb- 
ddau oedd yn gael; a mynych y cyflawnai 
eì ddyledswydd mewn perygl am ei fywyd, 
Pwy a ddichon beidio a_ galaru wrth feddwl 
am bleidgarwch erledigaethus yn rhodeg 
mor bell ac i orthrymu gwr mor dduwiol a 
llafurus ag oedd Mr. Owen, yn unig am ei 
fod yn gwahaniaethu oddiwrth ei erlidwyr 
n mhethau allanol crefydd. Mae sylw 
Tarll Mansfield ar y mater hwn yn deilwng 
ìawn o' gadw mewn cof. “ Diameu,” 
meddai, “nad oes dun yn fwy afresymol, yn 
fwy anghyson ag iawnderau y natur ddynol, 
yn gwrthwyneb ìi ysbryd a gorchymyn- 
lon y grefydd Gristionogol, yn fwy. dryg- 
ionus ac anghyfiawn, nac NN erlidigaeth, 
Mae yn wrthwyneb i gyf d naturiol, yn 
wrthwyneb i grefydd ddadguddiedig, ac yn 
wrthwynob i wir lywodraeth wladwriaethol.” 
Tra y bu Mr. Owen yn Nghroesoswallt, 
daeth yn adnabyddus a'r gwr duwiol hwnw 
Mr. Phillip Henry, yr hwn a wnaeth sylw 
neillduolo hono; a thrwy eu mynych ym- 
gyfeillachu a'u gilydd, bu yn offeryn i gad- 
arnhau Mr. Owen mewn egwyddorion o araf- 
wch a mwyneidd-dra, yn y rhai yroedd Mr. 
Henry a'i deulu yn rhagori ar y cyffredinol- 
rwydd yn eu hoes. erai dysgeidiaeth, 
duwioldeb, a llafur Mr. Owen iddo gael. ei 
barchu yn fawr gan y gwir dduwiol, ac a'i 
gwnaeth yn bregethwr poblogaidd yn y Dy- 
sogaeth, yn mhob man lle yr oedd efe yn 
adnabyddus, Yr oedd y flwyddyn 1681 yn 


un hynod yn oes ) 
flwyddyn, sef ar y 2íain o fis Medi, y bu 
bwysig yn neuadd tref Croesoswallt. 
Darfu i Dr. Lloyd, esgob Llanelwy, wedi 
hyny esgob Cacrwrangon, yr hwn oedd yn 


James Owen. Dyma y 


342 





owWEg 


—_—_— ——— — — —— — - —— 


elyn i erledigaeth, ymdrechu drwy diriondeb 
i symud ymaith rhwystrau oedd yn 
meddwl yr Ymneillduwyr yn erbyn cyd- 
'mffurfio :a'r Eglwys Wladol. I'r dyben 
wn, ymwelodd a'r holl drefydd mwyaf yn 
eì esgobaeth, ac yn mysg ereill, Croesos- 
wallt. Wedi ymddyddan law-lìaw a Mr. 
Owen amryw weithiau, darfu iddo benodi y 
21ain o Fedi i ddadleu mewn cyfarfod cy- 
oeddus ar yr achlysur hwn yn neuadd y 
dref, lle yr oedd Mr. Owen i roddi cyfrif yn 
ngwydd y dorf gynulledig, pa sail oedd 
ganddo i ymaflyd yn ngwaith y weinìdog- 
aoth heb gael urddau esgobawl. Felly y bu. 
Daeth yr enwog Mr. Henry Dodwell gyda'r 
esgob; a Mr. Phillip Henry, a Mr. Jonathan 
Roberts, o Lanfair, sir Dinbych, gyda Mr, 
Owen. Daeth hefyd amryw o offeiriaid a 
boneddigion y wlad, ynadon y dref, a lluaws 
mawr o bobl, i'r cyfarfod 1 wrando ar y 
ddadl. Dechreuodd y ddadl am ddau o'r 
gloch yn y prydnawn, ac a barhaodd hyd yn 


agos i wyth o'r gloch yn yr hwyr. Yr oedd 
yr esgob yn ymdrin a'r ddad! da phwyll 
ac arafwch mawr; ac er na wyddodd y 
ddadleuaeth : enill Mr, Owen i'r un meddwl 
ag ef, eto bu y cyfarfod yn llesiol i symud 
ymaith gryn radd o'r r oedd rhwn 
y ddwy blaid, aci gynyd u gariad brawdo 
yn mys ran .. Yn y flwyddyn 
1699, Safodd Mr. Owen wahoddialau i fyned 
i Manoeinion a'r Amwythig, a hyny ar yr un 
amser, ond tmeddwyd efi ufuddhau i'r alwad 
o'r Amwythig, ac yno yr aeth ìi gynorthwyo 
y Parch. Francis Telonts, un AU Anghyd- 
ffurfwyr jn y dref hono. Tra y bu efe yno, 
bu yn ddefnyddiol yn y sefyllfa o arlywio 
dygiad gwyr ieuainc i fyny I waith y wein- 
idogaeth. Dyma y dosbarth olaf o'r win- 
llan y bu efe yn llafurio ynddo. Yr oedd 
ysgolaig rhagorol yn ei iaith gynenid— 
ymraeg, yn yr hon yr ysgrifonodd efo 
amryw o lyfrau, megys “' Bedydd plant o'r 
nef,” yn nghyd ag atebiad i lyfr a gyoedd- 
wyd gan Keach fel sylwadau ar ei lyfr ef. 
aíffodd hefyd y llyfr tra dyddorol wnw 
a elwir “'Tru d a Barn.” Cyfieithodd 
hefyd “ Gatecism y Gymanfa,” gyda rhaì 
ychwanegiadau o'r eiddo eì hun: _ Dygodd 
efyd allan drwy y wasg draethawd bychan 
ar “* Ddyledswydd Gweinidogion ac Eglwysi 
at eu gilydd.” _ Argraffodd amryw lyfrau yn 
Seisneg, ac yn eu plith y rhai canlynol:— 
1. Amddiffyniad i urddiad ysgrythyrol, gan 
brofi trwy air Duw a hanesiaeth eglwysig, y 
gall urddiad fod yn iawn ac y yrol, er 
na fu gan esgob taleithol ran na chyfran 
ddo. 2. Pregeth ar Waredigaeth y Brenin 
illiam. 3. Amddiffyniad i'w lyfr blaen- 
orol ar urddiad yn n eb ymosodiad 
Thomas Gipps. 4. Nodiadau ar bregeth o 
eiddo yrun Gipps. 5. Amddiffyniad yr Ym- 
neilldu yn ngwyneb cyhuddiadau Gipps. 
Atebiad ì lythyr Gipps at Gyfaill. 7. Rhag- 
tmadrodd i waith M. Delme ar y dull o 
regethu. 8. Cymedroldeb inwedd. 
9. Amddiffyniad i'r llyfr blaenorol. 10. 
Hanes Cysegriad allorau, temlau, ac eglwy8i. 


— 





OwE 
11. Amddiffyniad i Hen Brydain, mewn 
atebiad i nodiadau esgob Caerwrangon. 12. 


Hanes urddiad fel defod. Mr. Owen hefyd 
a ysgrifenodd i Dr. Calamy hanes gweini- 
dogion a drowyd allan yn Nghymru. Heb- 
law y pethau a nodwyd, yr oedd yn llcd 
fedrus yn yr Arabaeg, Syriaeg, Sacsonaeg, 
a'r Ffrancaeg. Ond er ei fod yn ymhyfry u 
yn fawr mewn darllen llyfrau mewn hanes- 
iaeth eglwysig, ae mewn amrywiol ganghen- 
au o wybodaeth a dysgeidiaeth, y Beibl 
oedd ei brif fyfyriaeth. Ŷr oedd yn ymhoffi 
cymaint yn '8grythyrau, fel y trysorodd 
rhan fwyaf o honynt yn ei gof. r oedd 
r. Owen yn wr llariaidd, gweithgar a defn- 
yddiol yn eì oes; yr oedd yn geryddwr llym 
1awn am bechod, ac er hyny arferai dirion- 
deb, yn enwedig tuag at y rhai edifeiriol. 
Yr oedd yn ofalus iawn yn newisiad ei gy: 
feillion, ac yn adeiladol yn ei gyfeillach. r 
oedd yn gyfoethog mewn gweithredoedd da, 
nu at angenrheidiau y tlodion, ac 

at achosion da ereill y ddegfod ran o'i gyflog, 
bob blwyddyn rheolaidd. Yr oedd yn 
hynod yn ei grefydd deuluaidd. Ni oddefai 
i neb o'i deulu son am bethau y byd ar 
ddydd yr Arglwydd ; ac os dygwyddai i neb 
o honynt wneud hyny, efe a ddywedai “Gad- 


ewch y pethau hyd y foru.” A mynych 
y sylwai, “ Mai un H arwyddion cyntaf 
gwaith gras yn y galon, ydyw eud cyd- 
ybod o gadw dydd. yr Arglwydd.” — Er fod 

. Owen yn Ymneillduwr, eto parchai 
wyr urddasol a duwiol yn yr Eglwys Wladol, 
ac ymddygai tuag atynt fel brodyr. Tra yr 


oedd efe o gydwybod anghymeradwyo 
ordeiniad esgobol, er hyny nì ddirmygai, ac 
nichollfarnai y c a fyddent o wahanol 
farn, gan roddi yr un rhyddid iddynt hwyi 
farnu drostynt eu hunain ag d efe yn 
ddymuno iddo ei hun. Fel gweinidog, yr 
d Mr. Owen yn bregethwr buddiol ac 
effeithiol. Ei bregethau oeddynt eglur, syn- 
wyrol, serchiadol, a chynwysfawr. Ei ddull 
yn pregethu, oedd rydd, naturiol, a sobr; 
a'i faterion yn gyfaddas a chyraeddgar. Fel 
athraw i'r gwyr ieuainc oedd dan ei ofal 
athrawol, bu yn ddiwyd, ffyddlawn, a 
llafurus iawn ; ïe, yn ei holl fywyd yr oedd 
Mr. Owen yn dduwiol, yn ffyddlon, a 
eithgar yn ngwinllan eì Arglwydd, gan 
defnyddio ei holl dalentau er gogoniant ei 
feistr a lleshad i ddynion. Ond o herwydd 
eì fod yn eistedd cymaint i ddarllen, ac ar 
brydiau ereill yn teithio drwy bob hin i 
lafurio yn galed i bregethu, cafodd ei flino 
gan gleíyd y gareg am lawer o flynyddoedd, 
yr hyn yn y diwodd a roes derfyn ar ei fyw- 
yd. Wedi dyoddof llawer felly am ddeng 
mlynedd ar hugain, nes difa grym ei gorff, 
er pob dyfais a doethineb meddygol, efe a fu 
farw drwy ddirfawr boen. Gwynebodd frenin 
y dychryniadau gyda gwroldeb, arafwch, a 
phwyll, Wedi galw eì deulu yn nghyd at ei 
glaf wely dywedodd wrthynt, ' Ni fynaswn 
er deng mil o fydoedd dreulio fy mywyd 
yn amgen nag y treuliais ef; yn awf yr wyf 
yn mwynhau dyddanwch na ddichon neb ei 


943 


owE 








— — — — — _— ——— 





brisio.” 


— 


Gan archwaethu blaenbrawf o law- 
enydd yr hyfryd wlad, efe a hunodd mewn 
tangnofedd Ebrill 8fed, 1706, yn ddeuddeg 
mlwydd a deugain oed. Pregethodd y 
Parch. Mathew lIenry yn ei angladd y dydd 
Iau canlynol, oddiar Actau xx. 38. Bu 
Tarw, an pad oedd wedi myned fawr dros 
ganolddydd bywyd; a phan feddyliom am ei 
deithiau aml, ei ofalon eglwysig, teuluaidd, 
ac athrofaol, nis gallwn lai na synu at eì 
ddiwydrwydd, a rhyfeddu at ei alluoedd 
cryfion, wrth feddwl am ei lafur llenyddol 
a'r amrywiol lyfrau buddiol a ddygodd trwy 
yr argraffwasg. (Gwel Dr. Richards's Welsh 
Nonconformist. Memorial, 1820; Dr. C€. 
Owen's Life of his brother, Jamcs Owen, by 
Dr. J. B. Williams, Shrewsbury.) 

OWENS, OWEN, Bwlchnewydd, ger 
Caerfyrddin, a aned yn y ffwyddyn 1809, 
mewn lle o'r enw Penalltygwin, Troedyraur, 
Ceredigion. Enw ei rieni oedd William a 
Sarah Owen, eììl dau yn grefyddol. Bu farw 


.eìi dad pan oedd Owen tua thair blwydd 
yn 


oed. Yn mhen pedair blynedd wedi 
ymfudodd ei fam i dyddyn o'r enw Blaen- 
garog, yn mhlwyf Brongwyn, yn yr un sir. 
i pherthynai dim yn wahanol i blant yn 
gyffredin ì Owen pan yn blentyn; eithr pan 
yn 13 oed efe a ymresodd yn mys byddin 
yr Ôen yn Nhrewen, ger Castell Ne dd- 
yn-Emlyn; ao efe a ddechreuodd fod yn 
ddiwyd, ffyddlon, ac ymdrechgar iawn; a 
dangosodd yn fuan nad oedd efe i aros yn 
hir fol milwr cyffredin, ond fod gan Dduw 
amcan i wneud cadben o hono, i arwain rhan 
o'i fyddinoedd ef i faes y gâd. Dechreuodd 
bregethu mewn anedd-dy a elwir Porth- 
yfynwent, gerllaw preswylfod ei fam. Ei 
destun oodd Usa. xxviii. 16, “ Wele fi yn 
sylfaenu maen yn Sion,” &c. Yn y flwyddyn 
1826, cafodd dderbyniad i athrofn Nouadd- 
lwyd, o dan arolygiaeth y Dr. Phillips, a 
threuliodd yno yn nghylch tair blynedd a 
haner. Perchid ef yn fawr tra bu yn yr 
athrofa gon ei athraw a'i gyd-fyfyrwyr, a 
phawb a'i hadwaenent ef yn yrardal. Bu 
yma yn darllen Seisneg, Groeg, a Lladin ; 
ond nid cystal yr hoffai efe y Groegiaid a'r 
Rhufeiniaid, ac nid rhyw gymaint o addysg 
ieithyddol a. gyraeddodd ; eto yr oedd ynddo 
lawer o gymwysderau i droi yn y cylch a 
fwriadasaiì efe o'i flaen—mwy, efallai, na 
llawer o wyr clasurol. Yn ngwyliau yr haf, 
ymwelodd a pharthau o'r Gogledd, a odd 
gymelliad ì aros yn Llaniestyn, sir Gaernar- 
fon; felly efe arosodd yno dros naw mis; 
'na efea ddychwelodd v'r Deheudir, a_ der- 
byniodd alwad oddiwrth jT eglwys gynull- 
eilfaol yn Mwlchnewydd, a'r hon y cyd- 
syniodd; ac yn mis Chwefror, 1830, efo a 
urddwyd yn gyoeddus i'r swydd, pan y 
reinyddwyd gan y gweinidogion canlynol: 
ones; Trelech; Bowen, Saron; Griffiths, 
Hawen; Deter, Caerfyrddin; a Dr. Phillips, 
Neuaddlwyd, oll wedi marw. Dangosodd yn 
ddioed mai gweithiwr difell oedd, ac nid 
gegurwr—llaíuriodd gyda gwenau y nef ar 
ei ymdreehion. COynyddodd y gwrandawyr, 





owE 


lluosogod 
ao hardd ile. B ff l hefyd 
ac yn ei le. Bu yn offerynol he 
i adeiladu ysgoldy, yr hwn a elwir yr Aber, 
yn ymyl eì garirof, ac yn yrhwn y 





eglwys, tynwyd yr hon 


344 





pel 
eiladwyd capel newydd holsath blant. Bu Mrs. Owens yn 


cynelir | 


ul, ac y pregethir yn achlysurol. Bu | 


eglwys Hermon dan ei ofal am rai blyn- 
yddau ; a chafodd y fraint o roddi deheulaw 
cymdeithas i groesawi vzeiniau i mewn no 
Ond ar baner dydd ymgasglodd caddug 
dros wyneb yr haul, a gorfodwyd ef i rol 
fal i einidogaethol. ermon heibio, o 
erwydd paìlliant iechyd, ac n ei 
wasanaeth ì Bwlchnewydd RR , ond o'r 
diwedd dygwyddodd yr un anffawd yma 
drachefn; gosodasai y gelyn diweddaf ei law 
arno. Yn raddol yr ymollyngodd i'r gweryd. 
Am fisoedd bu r egwyr angeu yn 
mynych guro wrth eì ddrws, cenadon angeu 
yn galw hoibio iddo, a chyntafanedig angeu 
yn araf fwyta ei gryfder heb yn wybod iddo, 
ei gnawd yn cael ei ddifa, eì esgyrn yn hyll- 
dremu drwy ei groen, ei nerth yn pallu, ac 
angeu yn llygadrythu yn ei wyneb. Gwnaeth 
ei oreu i amddiffyn ei fywyd. Ymdrechodd 
meddygon, porthynasau, a chyfeillion i 
wneyd yr un peth, ond yn gwbl ofer. Pe 
buasai cywreinrwydd a medr meddygon, car- 
edigrwydd a dagrau perthynasau a_chyfeill- 
ion, yn gwneud y tro, ni fuasai ei gorff yn y 
ddaear eddyw; ond cafwyd prawf “nad 
oes bwrw arfau yn y rhyfel hwnw.” Eithr 
yn ei gystudd efe a fu yn ymostyngol i 
ewyllys eì Dad nofol. Arferai yn fynych yn 
ystod ei gystudd gyngori ei berthynasau a'i 
gyfeillion yn daer a_ difrifol iawn. Mewn 
cyfarfod gweddi a gynelid yn ei dy ychydig 
cyn ei farwolaeth, efe a anerchodd y ieuenc- 
tyd ac ereill yno hynod o gyffrous a_di- 
frifol.. Diau anghofir byth ddim o'i 
gynghorion a'i rybuddion y tro hwn gan 
awer, yr oeddynt arddangos un mewn 
teimlad gwir nefolaidd, un ar fyned i'r nef ì 
fyw. Ar y Sabbath wythnos cyn ei farwol- 
aeth, yr oedd mewn hwyl ornefolaidd. An- 
erchai ei briod, ei fam, ei dad a'i fam yn 
nghyfraith, ei chwaer yn nghyfraith, bob 


un, 
modd olaf, 1 ymbarotoi i'w gyfarfod e 
mewn byd arall. Ar y Sabbath canlynol, 
Gorphenaf 25, 1842, yn 34 mlwydd ood, 
wedi bod yn y weinidogaeth dros 13 mlyn- 
me-e 


edd, efe a fu farw yn yr Arglwydd. 
drechai yn fynych yn ystod ei gystudd ganu 


yr hen benill hwnw :— 


“ Dal fy mhen i'r lan wrth farw— 
Cadw 'ngolwg ar y wlad,” &c. 


Dydd Mercher canlynol, ymgynullodd tyrfa 
luosog yn nghyd i A berhenllan erbyn lor 
gloch, ac yn ith ; cyfryw yr oedd y 
gweinidogion canlynol:— Jones, Ffynon- 
bedr 'gnT9980, Cae rddin; Davis, Pantteg, 
c. Gosodwyd eì i orphwys yn ei we 

pridd yn mynwent Bwlchnes 'ad fyd alwad 
Y parnwr. Yn mis Mawrth, 1832, ymunodd 

. Owens mewn yfiodae âg Elisabeth 
Thomas, merch Mr. u Thomas, Talfan- 


Fa n eu rhybuddio a'u cynghori yn y 





OWE 








isaf, plwyf Abernant; a bu iddynt bump o 
a'n gydwedd serchog, 
idd, a ffyddlon iddo yn ei iechyd, ac ar 
amaeth dyner iddo yn ei holl gystudd. Fel 
dyn, yr oedd Mr. Owens yn meddu ar gorff 
lluniaidd, o wneuthuriad cadarn, o daldra 
canolig, ac o agwedd serchoglawn. Fel 
Cristion, yr oedd yn meddu ar y nodau hyny 
wrth y rhai yr adnabyddir pob gwir Gristion. 
Fel pregethwr, yr oedd yn efengylaidd, syn- 
wyrol, bywiog, pwysig, a derbyniol iawn. 
Fel gweinidog, yr oedd pobl ei ofal yn gor- 
phwys yn agos at ei feddwl yn wastad. Fel 
cyfaill, Pwy fel efe? Yr oedd y rhiniau 
hyny a gyfansoddant wir gyfaill ynddo ef, 
braidd yn ddiail. Fel aelod o gyfundeb y sir, 
yr oedd yn llawn ffyddlondeb ac ymdrechion 
1 ymbresenoli yn mysg ei frodyr yn y gwa- 
hanol gì iadau. 
OWEN, DAVID, gynt o 4 perteill, & an- 
d yn Ffoshering, ger rteifi, yn y 
fly ddyn 1802. Cafodd eì dueddu at gref- 
ydd yn lled ieuanc. Derbyniodd ei addysg 
legol yn y prefnewydd, a chafodd ef a'r 
arch. W. Miles, eu neillduo i gyflawn waith 
y weinidogaeth, i gydlafurio a'r diweddar 
Barch. Daniel Davies, yn Aberteifi, Llech- 
ryd, a Thyrhos. Bu Owen yn cydlafurio â Mr. 
Davies am flynyddau, ond yn y flwyddyn 1845, 
symudodd i Sìlo, yn air , lle y bu yn 
gweinidogaethu am chwech mlynedd, gyda 
chymeradwyaeth a llwyddiant; ond gorfu 
iddo, o herwydd ei iechyd, ddychwelyd dra- 
chefn i Aberteifi; a bu yn ddefnyddiol iawn 
yno hyd ddiwedd eì oes. Nid oedd ganddo 
ond oorff eiddil, ac yr oedd gwendid un 
ochr iddo. Fel dyn, yr oedd yn haellrydig, 
addfwyn, a sobr. Fel Cristion, yr oedd ar- 
wyddion amlwg o waith gras ar eì wr. 
r oedd ei eiriau bob amser yn rasol, wedi 
eu eru a halen, ac yn peri gras i'r gwran- 
dawyr. Meddai ar ddawn ac ysbryd gweddi 
helaeth—mwy na'r cyffredin ; ac yr oedd 
hynod am ei ostyngeid dd. Niddyw 
air drwg am neb; os na fuasai ganddo ryw 


dda i ddywedyd, gosodai ffrwyn yn ei enau. 
Fel cyfaill, d ffyddlon, serchog, a 
a YY Yn 
a dylanwadol; ho ac eglwys 

; mreddiad, Yr oedd 


o herwydd purdeb ei ymarwed 
iddo air da gan bawb, a chan y gwirionedd 


eihun. Bu farw Mehefin 28, 1854, yn 62 
mlwydd oed. Gadawodd weddw a dau o 
blant i deimlo eu colled ar ei ol.. Nid oedd 


Mr. Owen yn hoff iawn o deithio llawer oddi- 
cartref; ac ni byddai un amser yn anfon ei 
oeddiadau ar draws eglwysi; er y 
uasai gan yr eglwysi yn 
ei welel. &'i glywed. Gyoeddodd regeth 
ar y geiriau, “ Oofia yn awr dy Greawdwr 
yn nyddiau dy ieuenctyd.” Aeth y pryd 
wnw ar dait trwy organwg, a rhanau 
ereill o'r Deheudir. 1 dai yn gaeth iawn 
gyda'i iol, uam r cynal- 
i Tun a'i Taeulu; oad byddai yn ym- 
yngaledid ar gyfer Ï weini- 

th Sabbathol, y gallai gae u 
buddiol i adeiladu yr eglwysi. 


owE 





OWENS, OWEN, Rhesycae, a anwyd yn 
Maesynghared, tyddyn bychan, ger Dol- 
llau, sir Feirionydd, Awst 21, 1792. Pan 
daeth y Parch. C. Jones ì Ddolgellau, bydd- 
id yn arfer pregethu hefyd yn Islaw'r dref, 
a byddai Owen yn dyfod ì wrando yno ao i'r 
yn gyson. Yr oedd yr ychydig Anni- 
bynwyr perthynoli Ddolgellau yn gwneud 
c aylw o hogyn Maesynghared, fel y 
gelwid ef; a meddylient fod rhywbeth ynddo 
yn fwy na'r cyffredin. Wedi iddo eistedd 
y capel, edrychai gryn Ìawer o'i ddeutu, 
el pe buasai yn penderfynu mynu gwybod 
pwy oedd y gwrandawyr oll; a gallesid 
meddwl wrth ei ymddygiad nad oedd yn 
rhoddi ond ychydig sylw i'r hyn a draethid 
o'r areithfa. Beth bynag am hyn, gwasgu 
mlaen yr oedd yr hogyn, ac yn lled fuan 
daeth i'r gyfeillach grefyddol. Ymddyddenid 
ag ef yno am yr olwg oedd ganddo arno ei 
hun fel pechadur, ac am drefn Duw i'w gadw, 
yn nghyd'r awydd a deimlai i fyw i Dduw, a 
chanlyn Crist, &c.; ac or cyfan, mh ym- 
ddyd ef yn y gyfeillach, ymddangosai 
i'w gyfeillion ei fod yn mhellach yn mlaen 
mewn gwybodaeth grefyddol, a phrofiad, na 
y tybid eì fod. Yn mhen ychydig wedi d 
i'r gyfeillach, ymofynai am ei le fel aelod 
eglwysig, a chafodd eì dderbyn yn gyflawn 
aelod Mai23, 1811. Yn gymaintag nad oedd 
angen neillduol am iddo fod gartref gyda'i 
rieni yn trin y tyddyn, byddai ar rai amserau 
o'r flwyddyn yn myned i gadw ysgol yn ei 
ardal. Yny wyddyn 1817, ymbriododd â 
Mrs. Anne Jones, Dolgellau, yr hon oedd 
weddw ieuanc barchus, ac 
Annibynwyr y dref. edi hyn aeth i 
Ddinas Mowddwy i w ysgol, ao yno y 
dechreuodd arfer eì ddoniau yn gyoeddus fel 
pregethwr, er y dywedai ychydig mewn cyf- 
arfodydd gweddïo, mewn ffordd o esbonio 
ambell benod, neu dynu addysgiadau byrion 
oddiwrthi, cyn ymadael o Ddolgellau. Wedi 
treulio cryn dymor yn y Ddinas, symudodd 
ì Besycae, Mai 23, 1821, ac urddwyd ef ìi fod 
yn weinidog i'r eglwys Annibynol ar y 30ain 
o Hydref canlynol. Fel dyn, yr oedd Mr. 
Owen yn meddu ar gof nodedig. Byddai yn 
arferiad ar nosweithiau Sabbathau yn Nol- 
gellau, fyned dros y pregethau a draddodid 
1 glywedigaeth y gwrandawyr; hyny ym Y 
prif faterion, neu y penau, a hyny gan baw 
& arosai yn y gyfeillach, yn feibion a merch- 
ed, pryd y ceid gafael ar gorff y pregethau. 
Er fod yn perthyn i'r gyfeillach amryw lled 
gampus am gofio, a deall trefn pregethau, yr 
oedd yr hogyn yn rhagori arnyntoll; efe 
oedd y cofiwr goreu, a'r mwyaf trefnus o 
bawb, er lleied o sylw a ymddangoeai fod 
gan do wrando. Yr oedd yn lled an- 
hawdd ei berswadio ig unrhyw beth, os na 
yddai yn ar am yr angen- 
rheidrwydd o hono.” Ni bu mown un athrofa 
erioed, dim ond yr ychydig ysgol gartrefol a 
gafodd gan ei rieni yn eì ddyddiau boreuol; 
eto yr oedd wedi dysgu digon er cymwyso 
ei hun i fod yn ysgolfeistr i blant yn y pethau 
mwyaf arferol ac angenrheidiol iddynt eu 


aelod gyda'r 


345 


OW E 








dys Deallai Mr. Owens, a phregethai yn 
yr Taith Moisnig yn lled wyob, fyddai 
galwad arno. Nid oedd yn gofalu cymaint 
am gadw at reolau gramade iaith, am 
gallai wneud i'w wrandawyr ddeel ei feddwl. 
'r oedd yn rhaid fod ganddo gof rhagorol, a 
diwy 'dd helaeth mewn darllen a myfyrio, 
cyn y gallasai dd y graddau a gyraedd- 
odd yn y wy eth oedd ganddo. Unwaith, 
wedi setydlu yn Rhesycae, daeth am Sabbath 
i Ddolgellau, ac yn yr hwyr, ar ddymuniad 
athraw enwog un o athrofeydd Lloegr, yn 
nghyd a chyíeillion oedd gydag ef, traddod- 
odd sylwedd ei bregeth yn Seisneg ; ac er fod 
ganddo lawer o wallau ieithyddol, a cham- 
gymeriadau yn ei waith yn ei thraddodi, dy- 
wedai yr athraw fod yn “ hyfrydwch neill- 
duol ganddo ef a'i gyfeillion glywed a gweled 
fod mêr yr efengyl ganddo yn cael ei gymell 
i'w wrandawyr, a hyny gydag eonder a, hyf- 
dra dibetrus.” Dywed “Cefn Bethel” am 
dano yn y Cenadwr Americanaidd, “* Yr oedd 
Mr. Owens mogys yn archesgob Rhesycae. 
Efe a fedyddiodd agos yr holl blwyfolion, ac 
& briododd y rhan amlaf o'r penau teuluoedd ; 
ac ni byddai angladd yn yr ardal na byddai 
efe yn cymeryd rhan yn y gwasanaeth.” Pan 
oedd dyled lled drom yn aros ar ychydig 
ysgwyddau, efe a aeth i Lundain ì gasglu 
at gapel Waundymerch, yn y flwyddyn 1825; 
ac wedi adeiladu capel Salem yn 1826, aeth 
drachefn yn 1827, i gasglu atoì Lundain, 
'rpwl, a Manceinion; a th ymorth 
Undob Cynulleidfaol siroedd Di sbych & 
Fflint, tynwyd Y ddyled oddiar y ddau gapel 
ìi £35. Yr oed 


na faint o ddyled oedd 


i Mr. Owens; llawenydd ei galon oedd gwel- 
ed achos da yn myned ar ydd, n 
neillduol yn yr ardal d lle y llafuriai. n 
lu at 1 
nndain? &c. 
i yddlon. yn wastad, nid 
unig yn ei ydo au ei hun, on 

hefyd yn eì bertbynog â'r achos yn siroedd 
Fflint a. Dinbych yn i 
cafodd lwyddiant helae 

Os bydd gweision Duw 
tymor, odid na chofia eu Duw am danynt, ì 
raddau mwy non jb y fuchedd hon, ao 
yn y diwedd r. ì t tregywydd” 
ol. Yroedd Mr. Owons wadi body dio dros 
1,000 o blant, ac wedi derbyn tua 7 o aelodau 
bob blwyddyn am y 40 mlynedd y bu yn 
llafurio yn Rhesycae. Y mae hefyd amryw 
benau tuluoedd ag ymae eu rhieni wedi 
bod yn blant ysgol gydag ef; derbyniodd 
hwy yn aelodau eglwysig, priod hwy 
drachefn, a bedyddi blant i raì o 
honynt. Cafodd fyw i weled y drydedd gen- 
edlaeth yn Rhesycae a Salem. Yn y flwydd- 
yn 1830, bu farw Mrs. Owens, ei wraig gynt- 


edinol; ac yn wir 
yn wobr am hyny. 
n ffyddlon yn eu 





— 


—  — ——— —  —_  _—— 


af, a bu yn weddw gydag un plen am o 
gwmpas tair blynedd, y rhaì a dreuliodd 
mewn hiraeth trwm a digalondid,— hiraeth 
ar ol eì anwyl briod, yr hon a gydymdeimlai 
ag ef yn holl amgylchiadau crefydd, yn 
nghyda'r pethau ynol i'r fuchedd hon; 
a digalondid wrth edrych yn mlaen ar yr 
amserau dyfodol a allai ei gyfarfod ef a'i 
unig blentyn. Modd bynag, gofalodd rhag- 
luniaeth y nef am dano ef a'i ferch fechan, 
tu hwnt i'w ddysgwyliadau, trwy ddarparu 
drachefn briod addas, dyner, ac ymgeleddgar 
iddo ef a'i blentyn tra buont byw. Ymbri- 
ododd a'i ail wraig, Barbara Humphreys, yn 
mis Hydref, 1833. Wedi treulio tua 12 mly- 
nedd gyda'u gilydd, bu farw ei unig ferch, 
H 20, 1845, yn 25 oed, yr hyn efn 
a fu yn ergyd trwm iawn iddo, ac effeithiodd 
ar el foddwl am lawer o flynyddoedd. Yn 
1849, cymerodd atynt nith i Mrs. Owens, yr 
hon a fabwysiadwyd ganddynt. Ar y cyfan, 
efe a fwynahodd iechyd lled wych trwy dy- 
mor ei oes, hyd Mehefin 13, 1861, pryd y 
cwympodd oddiar ei ferlen wrth ddyfod o 
manfa Rhosllanerchrugog. _ Effeithiodd 
yn arno fel y gorfu iddo roddi ìi Íyny y wei- 
nidogaeth yn Tachwedd y flwyddyn hono. 
Yn y cyfyngder hwn ymddygodd yr eglwysi 
yn Rhosycao a Salem yn garedig iawn tuag 
ato, trwy eì anrhegu â'r swm o £53 16s. 11c. 
Dyoddetodd ei holl gystudd yn dawel a di- 
rwgnach, fel Cristion 


ì ym cydnabod 
dwyfol law yn y cyfan a'ì cyfarfu. _ Ystyriai 
Fel Job, mai yr mAr lwydd a roddodd ac a 
gymerodd ymaith; a bendithiai eì enw am 
y cwbl. prif beth y cwynai am dano yn 
ei gystudd oedd moddion gras gyda phobl 
Dduw. Aml y dywedai, “ Yno y mae fŷ 
hyfrydwch a'm pleser i.” Ymddangosai yn 
yr ymarferiad â gwaith ei Arglwy d fel un 
yn ei elfen naturiol. Cadwodd y ddyled- 
gwydd deuluaidd yn barhaus hyd y nos We- 
ner olaf cyn eì farwolaeth, pryd yr ymad- 
awodd a holl ofidiau corff ac ysbryd, am ddi- 
fyrweh a llawenydd y nef, Hydref 13, 1862. 
addwyd ef yn Nannerch y dydd Gwener 
ca ol, yn mynwent e sy . Bu 
Mr. Owens yn cadw y Ôl dd idiol am tua 
50 o flynyddoedd. mddibynai ar hyn 
am ei gynaliaeth i raddau helaeth. Nid peth 
bychan ydoedd cadw ysgol ìi ddysgu ac enill 
serch plant a rhieni am gymaint o amser. Y 
mae gweinidogaethu hefyd yn gymeradwy a 
pharchus am gynifer o flynyddoedd, 
gwneud y gwaith yn llawer iawn mwy. Yr 
oeddynt in gysylltiedig gan Mr. Owens agos 
trwy holl dymor ei weinidogaeth; a chyf- 
lawnodd dau yn anrhydeddus, ac er lles 
i laweroedd. Yr oedd hefyd yn ill calon 
i'r Cymdeithasau Beiblaidd a Ohenadol; a 
bu yn ysgrifenydd manol a didwyll i'r flaenaf 
am] AWer o flynyddoedd. Ni bu hob ei ran 
o ofidiau yn ei or gweinidogaethol, mwy 
nag ereill o'i frodyr yn yr un gwydd; a di- 
chon iddo weithiau th ei feio gan rai o'i 
yr weinido , âm na buasai yn 
cydweithredu â hwy yn mhob peth; modd 
bynag am hyn, credwn yn ddiysgog ei fed 


46 


— 


OwWE 


ef bob amser yn ymddwyn yn gydwybodol 
yn ei holl ymwneud a phethau crefyddol, yn 
gystal a gwladol; a daeth trwy yr hoìl am- 
gylchiadau a'i cyfarfu yn anrhydeddus iddo 
eì hun fel gweinidog, ac i'r grefydd a bro- 
ffesai. Yr oedd yn bregethwr synwyrol a 
defnyddiol; yn amcanu yn wastad at bethau 
o werth i'w wrandawyr ymborthi arnynt, a 
bucheddu dan eu hargraífìadau, a gadael y 
byd hwn a'u pwys arnynt. Ei olygiadau ar 
y Beibl oeddynt yr un a'r cyffredin o'i frodyr 
yn y weinidogaeth yn mhlith yr Annibyn- 
wyr, sef yr hyn a elwir “ Calfiniaeth Gy- 
medrol.” Fel hanesydd, yr oedd yn bur 
gyfarwydd, yn enwedig yn hanesion Anghyd- 

aeth, &c. Yr ganddo fantais fawr 
i fod yn hanesydd da, oblegyd fod ei gof mor 
rhagorol. Cofiai sylwedd y pethau a ddar- 
llenai. Fel gohebydd, gellir dywedyd iddo 
ohebu llawer a'r Parch. O. Jones, yn ysbaid 
yr amser o 31 o flynyddoedd y bu yn golygu 
y Dysgedydd. Derbyniai erthyglau teilwng 
yn fynych oddiwrth Mr. Owens, a byddent 
yn wastad yn gymwysi ymddangos trwy y 
wasg heb nemawr newidiadau. Fel cyoeddwr 
ac awdwr, gallwn ddywedyd am dano, ddar- 
fod ìddo gyoeddi un o'r Holwyddoregau 
buddiolaf, sef ““ Holwyddoreg yr Ymneilldu- 
wyr Protestanaidd, y Parch. S. Palmer, 
a'i helaethu gan O. Owens, Rhesycae.” Teifl 
hwn olygfa eang iawn ar sefyllfa Ymneilldu- 
wyr dan freninoedd a breninesau y deyrnas 
hon—yr anfanteision M llafuriodd yr Ym- 
neillduwyr danynt—y dewrder a ymddang- 
osodd ynddynt, &c. wysiad y llyfryn 
yw a ganlyn, —' Aner iad y cyoeddydd at 
y darllenwyr; rhagdraethawd; hanes yr 
Anghydffurwyr mor bell ag yr aeth Palmer ; 
parhad yr hanes gan y cyoeddwr wedi ei am- 
ser ef hyd y flwyddyn 1850; rhesymau dos 


Ymneillduaeth oddiwrth yr Eglwys Sefydl- 
edig; ansawdd a chyfansoddiad Eglwys 
Loegr; ei swyddogion gosodedig; ei ffurf- 


wasanaeth ; eì seremoniau; tanysgrifiad er- 
thyglan ; dewisiad ei gweinidogion; ei dysg- 
yblaeth; casgliadau oddiwrth y cyfan; di- 
ddymiad y deddfau bwrdeisiol a phrawfol; 
ffeithiau a dygwyddiadau; taflen o'r geiriau 
mwyaf anadnabyddus.” 
OWENS, DAVID, gweinidog y Bedydd- 
r yn Llanelli, sir Gaerfyrddin.  Dechreu- 
odd bregethu yn Felinfoel, o gylch y flwydd- 
yn 1725. Bu am flynyddau yn cynorthwyo 
y eglŵysi yn Llangyfelach ac Abertawe. 
fe oedd gweinidog cyntaf yr eglwys newydd 
yn Llanelli. Yr oedd yn byw yn eu plith, 
ac wedi bod yn pregethu o gylch deng mly- 
nedd. Yn yr hanes o weinidogion y Bedydd- 
wyr yn Nghymru, a anfonwyd ì Lundain yn 
y flwyddyn 1734, dywedir am David Owens: 
—“' Ei fod wedi ei urddo, ac yn perthyn i 
eglwysi Abertawe a Llanelli; ei bod wr 
cymeradwy a derbyniol iawn yn yr eglwysi, 
ac yn llafurus yn ei le fel gweinidog yr efeng- 
yl, ac yn gofalu am eidyeihun.” Ym- 
ddengys ei fod wedi ei urddo ryw amser cyn 
i'r eg wy newydd eì ddewis yn weinidog 
iddi. & lafuriodd yn ddiwyd a fyddlon 


Ue 











OwWE 347 OWE 
am lawer o flynyddau ; a phan oedd yn de- | Felly un o'r pethau cyntaf a wnaeth oedd 
chreu heneiddio a gwanhau, barnwyd yn | rhoi gorfodaeth ar yr offeiriad ddyfod i'r 


briodol urddo dau wr ieuanc o bregethwyr 
cynorthwyo yr eglwys, er mw d 
fwy o gynorthwy iddo. Nid hir wedi h yy 
y bu yn eu plith ; ond amser eì ddatodiad 
a nesaodd—gorphenodd ei waith, ac aeth ì 
orphwys. Bu yn ddefnyddiol iawn yn eu 
plith am 30 o flynyddau wedi iddynt ym- 
gorffoli yn eglwys, a thua deng mlynedd cyn 
yny. Bu yn ddefnyddiol iawn hefyd mewn 
eglwysi ereill. Dywedir ei fod o ysbryd en- 
ì yn ei weinidogaeth, yn gystal eì 
ymddyddanion a'i ymddygiad. Yr oodd Duw 
yn ei arddel; byddai amryw yn yr eglwysi 
yn tystio mai trwy ei weinido th ef y caw- 
sant eu hargyoeddi. Rhoddodd esiampl dda 
i ereill, a harddodd yr efengyl a'r weinidog- 
aeth. Ymadawodd a'r anialwch, ac aeth 
trwy yr Iorddonen, yn y flwyddyn 1760, 
72 mlwydd oed. Oladdwyd ef wrth yt cyf 
arfod, ac y mae careg ar ei fedd, ar yr Ton y 
mae y cerfiad canlynol :—' Yma y gorwedd 
corff y Parch. David Owens, gweinidog yr 
efengyl, o'r plwyf hwn, (Llanelli); yr hwn 
a ymadawodd a'r fuchedd hon Mehefin 19, 
1765, yn 72 mlwydd oed.” 
OWENS, JOHN, pregethwr gyda'r Trefn- 
ddion Calfinaidd, oedd fab i Owen Thomas, 


yn pregethu gerllaw y noswaith hono, ac yr 
Tedi d; ferch ieuanc a hoffid ganddo wedi 
i 


ed i'r Eglwys bob Sabbath cyn ei 
Ystyrid d tra 


der eì gydwybod 
sbryd Glân. Yn ganlynol ìw 
argyoeddiad efe a lwyr ymroddodd ì fod yn 
eiddo yr Arglwydd. Nid hir wedi ei ddy- 
chweliad y bu heb ddechreu llefaru gair dros 
Dduw, sef tua'r flwyddyn 1760; a bu yn 
llafurio felly tuag ugain mlynedd cyn ei 
farwolaeth... Ar ol iddo ddechreu pregethu, 
un o'r moddion a ddefnyddiwyd gan ei gyd- 
blwyfolion i'w flino a'i ddyrusu oedd ei osod 
yn warcheidwad eglwys. Penderfynodd yn- 
tau, gan iddo gael eì orfodi i gymeryd y 
swydd, y gwasanaethai efe hi yn ffyddlon. 


asanaeth boro y Sabbath mewn pryd. Ar- 
erai y gwr parchedig fyned ìi hela ar fore y 
Sabbath yn aml, a mynych y byddai ar ol ei 
amser yn dychwelyd. Yr oedd unwaith ar 
ol haner dydd arno yn dychwelyd, pryd yr 
oedd John Owens yn mysg y bobl a ddys- 
gwyliont am dano i gyflawni y gwasanaeth. 
nd gan fod y bore wedi myned heibio, ni 
oddefai y gwarcheidwad iddo ddarllen y 
boreuol wasanaeth, ond rhwymodd ef i ddod 
mewn pryd i'r gwasanaeth prydnawnol; aci 
barhau felly. A rhag ofn y gwarcheidwad, 
bu raid iddo fod yn fwy gofalus. Yr oedd 
John Owens unwaith gyda John Evans, o'r 
Bala, wedi myned i gwr o blwyf Llanfach- 
reth, sir Feirionydd, ar fedr pregethu. Aeth- 
aì rhyw nifer o gyfeillion crefyddol gyda 
hwynt o'r Bala. Ymddengys modd bynag, 
i'w bwriad ddyfod yn hysbys i'r gwrthwyneb- 
wyr cyn eu dyfodiad i'r lle, neu yn fuan wedi 
hyny; oblegyd daeth torf o honynt ar warth- 
y pregethwyr, a dechreuasant eu baeddu 
yn ddidrugaredd. Diangodd John Evans 
eb nemawr niwed, trwy ei fod yn fwy gwisgi 
a chyflym na_neb o'r erlidwyr. Yr oeddynt 
yn flin am eu bod wedi eu siomi, a bygythient 
ymlid ar ol y ““ cythraul halog,” fel y galw- 
ent ef, a dial arno. Yr oedd John Owens yn 
y cyfamser wedi syrthio i lewyg gen y drin- 
laeth a gawsai; a thybiodd yr erlidwyr eu 
bod wedi ei ladd. Parodd hyn ddychryn 
arnynt hwythau, a diangasant ar ffrwst, 
adael y truan i ddadebru neu i farw, o'u rhan 
hŵy, fel y dygwyddai; ac anghofiasant erlid 
ar ol John Evana. Wrth weled y gwaith yn 
llwyddo yn y Berthen Gron, ymosododd John 
Owens a'i frawd ar y gorchwyl o gael lle 
helaethach ìi addoli. Gafwyd tir dan amod- 
rwym, gan foneddiges o'r enw Mrs. Lloyd, 
yr hon oedd perchenog y Berthen Gron. 
Dechreuwyd adeiladu yn y flwyddyn 1775, 
a gorphenwyd ef y flwyddyn ganlynol. Dis- 
gynodd y draul, mae'n debyg, ar Mr. Owens 
ei hun, oddieithr yr ychydig gymorth i gludo 
defnyddiau ato. Pan oedd yr addoldy agos 
a yn barod, aeth Mr, Owen tua Llan- 
geitho, prif gartref y Trefnyddion COalfin- 
aidd y pryd hwnw, i ymofyn Mr. Rowlands, 
apostol Oymru, i'w agor. Dywedai wrth y 
saer cyn cychwyn, ““Nid wyf yn dysgwyl 
dychwelyd yn íy ol yn fyw. Ond gweithia 
dì dy oreu ì gael y capel yn barod, gan y daw 
Mr. Rowlands i'w agor, hyderaf.” Aeth i 
Langeitho, a chafodd addewid gan Mr. Row- 
landa i ddyfod i agor y capel. Ond wrth 
ddychwelyd cymerwyd ef yn glaf, a methodd 
cyraedd yn nes adref na Llangurig, pum 
milldir o Lanidloes, sir Drefaldwyn, lle y bu 
farw. Cymerodd hyn le mn 1 flw yddyn 1776. 
Dygwy ei gorff i'w gladdu i fynwent Ys- 
geifiog, ei blwyf ei hun. Ymddangosai wrth 
y dyn luosog a ddaeth yn nghyd i'w ang- 
; fod iddo barch mawr yn eì artref, er 
mor erledigaethus oedd y tymor yw 
fod yr orymdaith yn cyraedd oddeutu milkhr 
a haner o ffordd. 


OwE 

“—— R00 Ï 0. 

OWEN, CADWALADR, Dolyddelen, 
gweinidog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd yn 
sir Feirionydd, a anwyd yn y flwyddyn 1793. 
Bu farw Mai 24, 1866, yn 63 mlwydd oed, 
wedi bod yn pregethu'r efengyl oddeutu 30 o 
flynyddoedd ; ac wedi bod yn weinidog urdd- 
edig am 23 o llynyddoedd; a gwasanaethodd 
ei swydd gyda chymeradwyaeth mawr. Yr 
oedd yn ach er ys tro o herwydd gwendid 
corfforol a diffyg treuliad ymborth. Bu yn 
pregethu yn Le'rpwl, Manceinion, a manau 
ereill, mor ddiweddar a Mawrth ac Ibrill ; 
ond yr oedd yn cwyno y pryd hwnw. Y tro 
diweddaf y pregethodd oedd Ìm Nolyddelen, y 
Sabbath cyntaf yn Mai. Testun y brogeth 
hono oedd, “ A maddeu i ni ein dyledion.” 
Sylwai mai ymadrodd melus oedd y geiriau 
“A maddeu. Dyma y gair fydd gan y Orist- 
ion pan yn wynebu glyn cysgodangeu. Bydd 
yn sibrwd hwn mewn ochenaid, pan yn rhy 
wan ìi dori geiriau. Fe rydd ochenaid trwy 

gwendid mawr, a dyma a fydd, “A ma- 
dden.” ” Wedi hyny cwynai fwy fwy o her- 
wydd annhreuliad y cylla; ac yn mhen 
ychydi ymddangosai fod y cryd cymalau 

“ymofynod 





arno. amryw feddygon, ond 
yn gwbl ofer. Gwaelu yr oedd yn feunydd- 
lol; ond yr oedd yn codi o'i wely bob dydd 


hyd ei farwolae a Yn ei holl wendid, yr 
oedd angos er mawr yn nghylch ei 
gyoeddiadaus Nid oedd yn galw ond un 
cyoeddiad yn ol, sef yr un y Sabbath nesaf, 
gan obeithio y buasai yn alluog i fyned erbyn 
yr ail; ond galw yn ol yr oll fu raid. Yn ei 
oriau olaf dywedai ei fod yn cael pleser mawr 
yn y darn o'i bregeth olaf ar faddeuant. “Er 
nad wyf yn ymddiried dim yn fy hen bre- 
thau,” meddai, ““ y mae y gair hwnw yn 
elus iawn genyf, “A maddeu. Dyma f 
llais inau mewn ochenaid heno, “A maddeu.” 
Ar ddydd ei angladd nullodd tyrfa lu- 
osog o wahanol ardaloedd ìi hebrwng ei gorff 
i'w fedd. Gwasanaethodd ar yr achlysur 
Parchedigion Roberts, Llanrwst; a Davies, 
Penmachno. Yna aed yn araf o'r ty i'r llan, 
dan ganu gpenillion. priodol. Dar enwyd y 
asanaeth an ol gan benglor y plwyf. 
SOWEN, CHARLES, D.D., oedd brawd 
ieuangaf y Parch. James Owen, o'r Amwy- 
thig, a'i fywgraffydd. Bu tua haner canrif 
weinidog yr eglwys Bresbyteraidd yn 
Warrington ; yr oedd hefyd yn athraw coleg 
yno. Heblaw cyoeddi a gorphen rhyw weith. 
lau ag oedd wedr eu gadael gan ei frawd 
mewn ysgrifen, efe hefyd a ysgrifenodd 
hanes b ei frawd; amryw dreithodau 
dadleuol; yn nghyd a chyfrol werthfawr a 
elwid “The Wonders of Redeeming Love.” 
Bu farw mewn henaint teg ddechreu y flwydd- 


1746. 
y OWEN, DAFYDD, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn Henllan, ar Gaerfyrddin, oedd 


frawd henaf y Parch. J Yf Ab Amythig, 
Ganwyd ef yn y ' P rnant, 

yr un sir, yn y flwyddyn 1651. Nid oee dim 
o'i hanes boreuol yn ein meddìant, megys ei 
ddygiad i fyny, ei ddysgeidiaeth, cymeriad 
ei weinido ,&e. Yny flwyddyn 1696, 


348 








wyddyn cyn adeiladu 
capel Henllan gyntaf.) Er na wyddom ond 
ychydig o'i hanes ef, eto y mae y niwl a'r 
tywyllwch a orchuddiai hanes eglwys Hen- 
llan, yn diflanu ym ystod eì dymor gweini- 
dogaethol. Yr hyn a ddygodd esclwys Hen- 
llan i sylw a hynodrwydd, oedd y ddadl 
boeth a hirfaith a fu ynddi am flynyddau y 
pryd hwnw. Parhaodd y ddadl am dair 
lynedd, sef o'r flwyddyn 1707 hyd. ddiwedd 
y ílwyddyn 1710, yn ei nerth a'i phoethdor, 
pen y bu agos i'r eglwys gael ei llwyr ddi- 
odi, a chafodd eglwysi y gymydogaeth 
deimlo yn fawr vn yr amgyl galarus. 
Testun y ddadl oedd athrawiaeth, a dysgybl- 
aoth eglwysig. Yr oedd eglwys Henllan yn 
Henaduriaethol o ran ei chyfansoddiad yr 
amser hwnw. Rhaid i'r fath gyfansoddiad 
eglwysig effeithio, nid yn unig ar y ddysgybl- 
aeth, ond hefyd ar yr athrawiaeth an bregeth- 
ir; oblogyd y mae Henaduriaeth yn amddi- 
fadu y bobl o'u rhyddid ìi farnu pa athraw- 
iaeth a wrandawant; ond rhwymir hwynt 
i wrando a derbyn yr hyn a drefnir iddynt 
gan yr henaduriaid._ Du Mr. l). Owen farw 

ydref 7, 1510, yn 59 mlwydd oed, wedi bod 


yn weinidog ar eglwys Henllan am 14 o 
flynyddau. 

OWEN, JEREMI, gweinidog yr An- 
nibynwyr oedd yn fab i'r Parch. David 
Owen, llhwyaid, gweinidog yr efengyl 
yn Henllan. lin genym nad allem gael 
hanes helaethach i'w rhoddi am y gwronw 
a dysgedig hwn. Ymddengys iddo gael eì 
ddwyn i fyny mewn dysgeidiaeth o dan ofal 
ei ewythr, y Parch. James Owen, yn yr 
Amwthig; ac ar farwolaeth ei dad yn y 
flwyddyn 1710, cafodd ei urddo yn weinidog 
arol eidad; ond ni bu ei arosiad yno dros 
bedair neu bum mlynedd. Nis gwyddom 
yr achos o'i ymadawiad, clywsom mai rhyw 
annoethineb ynddo ei hun ydoedd. Yn ei 
atebiad i Mr. Matthias Maurice, cyfeiria at 
ei ollyngdod. Beth bynag oedd yr achos o 
hono, ymae yn rhyddhau yr eglwys o un- 
rh ai yn y mater, ac yn priodoli yr oll 
iddo ei hun. Yn y fl ddyn 1727, yr oedd 
yn Barnet, yn sir Henffordd, ac yn 1746 yr 
oedd yn Rochdale, yn Lancashire. Dyma 

oll a wyddom o'i hanes; methascm gael 
banes pe bryd y mwyd ef, pa bryd na pha 
ley bu farw. Yr oedd yn un o'r dynion 
mwyaf talentog. Heblaw y nodiadau a nod- 
asom yn barod am Mr. M. Maurice, ar gyfrif 
y dda ar Henllan, yn amser ei dad, efe a 
gyoedd d hefyd yn 1733, draethawd ar- 

derchog yn y iaith reig, ar Ddyled- 
swydd yr eglwysi ì weddïo dros eu gweini- 


dogion. Efe a gyoeddodd amryw draethodau 
mn y iaith Seisnig hefyd, mhlith ereill 
regeth angladd i'w ewythr, Dr. Charles 


Owen, a bregethodd yn Warrington, Chwefror 
23ain, 1746. 

OWENS, DANIEL E., Carmel, sir 
Fynwy. Cafodd ei eni Tachwedd 29ain, 
1803, yn Nhrefdraeth, sir Benfro. Bi rieni, 
oeddynt ddynion duwiol, ae yn ol eu sefyllfa 


OWE 


_— A — . o. - — ee 
- - - —— ——— 


o gymeriad parchus gan bawb a'u hadwaenai, 
yn aelodau eglwysig yn mhlith yr Annibyn- 
wyr. Buan y deallwyd nad oodd Mr. Owens 
o gyfansoddiad cryf o ran oi gorff, ao nad 
yn debyg. y buasai yn hir-hoedlog ar y 
ddacar; a thra bu efe yn y byd cafodd ei 
fynych boeni gan y dychlamiad neu galon- 
gur alpitatson). Bu gofal mawr am hy. 
orddi eì feddwl yn mhethau Duw pan oedd 
faban, ac efo a ddangosodd yn foreu ei 
bd yn meddu ar alluoedd tra bywiog ac 
eang. Yr ydoedd yn medru darllen ei eibl 
a Seisneg pan yn bum mlwy 
Jod. Byddai gweddïau a chynghorion ei 
rieni yn cael argraifiadau tra neillduol ar ei 
feddwl y pryd hwn, ac wrth yr hanes a 
adawodd mewn ysgrif ar eì ol, yr ydym yn 
deall y byddai ofe yn wylo yn aml wrth 
wrando y gair; ond nid EM yn rhoddi un 
hanes neillduol am awdurdod gadwedigol y 
gair ar ei feddwl hyd nes ydoodd tua naw 
mlwydd oed, pan trwy Ragluniaeth dirion 
yr Arglwydd, yr arwoiniwyd ef i wrando 
p th ar adenedigaoth yr hon a_ brogeth- 
Wyl yn Nhrefdraeth, mown cyfarfod misol 
gan un o'n brodyr y Bodyddwyr ; ac wrth 
wrando ar y llofarwr yn egluro natur y cyf- 
newidiad grasol hwnw, yn nghyda thrueni y 
rhai oedd yn ymddifad o hono, yr oedd ef 
fel pe buasai yn gweled ei drueni yn nrgraff- 
edig ar y pared o'i flaen, ac yr oedd yn 
moddwl fod pawb yn y lle yn sylwi arno, a 
bod uffern megys yn barod i'w lyncu. Aeth 
adref a'i galon yn friw ; trodd i'w Foibl, ond 
nis cafodd un cysur y tro hwnw. Yn âra 
buan wedi hyn cafodd ei ddal dros chwe mis 
gan dd caled iawn, a'i feddwl ym dra 
llodedig hyd nes dechreuodd wolla, pan 
y gofynodd am y Boibl; ac wrth ddarllon am 
ddyoddefaint y Oeidwad bendigedig, yn y 
seithfol ar hugain o Fathew, tywynodd 
goleuni yr efengyl i'w feddwl, gorlifodd 
gorfoledd annhraethadwy i'w fynwes, hyd 
onid oedd ei deimladau yn mron a'i orchfygu ; 
gwelodd mai trwy ffydd yn Nghrist yr oodd 
pochadur euog yn cael ei gyfiawnhau gor 
ron Duw; trodd at yr Arglwydd mown 
gweddi am iddo roddi y cyfryw ffydd iddo 
yntau. Yn yr amser yma yr amlygodd i'w 
fam oi fod yn mawr chwonych cyflwyno ci 
hun i'r Arglwydd ac i'w bobl, yr hwn new- 
ydd a dderbyniwyd gyda llawer o ddagrau, 
diolchgarwch, a dychryn. Pan hysbyswyd 
hyn i'r brodyr, daethant ato i ymddyddan 
of. Ac wedi iddo gryfhau o'i gystudd n 
chael prawf boddlongar o hono gan 
eglwys, derbyniwyd of yn aelod rhoolnidd 
i'w plith; rhoddodd y Parch. H. Goorgo 
ddoheulaw cymdeithas iddo yn y flwyddyn 
1813, pan oedd yn ddog oed. Yr oedd y 
pryd hwn yn fychan o gorffolaeth, ond o 
dwl tra eang. Yn fuan ar ol hyn syrth- 
ìodd i oorfelgarwch a gwrthgiliad ; ysbryd ; 
ond or oi wendid, ac or «doniadatu ei gryfoed- 
ion, cafodd ei gadw rhag dianrhydeddu ei 
broffes mewn na gweithred. Anogwyd 
ef y pryd hwn ì arfor eì ddâwn mewn gweddi, 
ac yn y darluniad y mae yn roddi o'ì deiml- 
U 


349 


—_ . . - — 
—— —— ———  s o —— dd  X u'S e Y  ————— dg - -- —— 


OwWE 


adau, y mae yn eglur eu bo dra isel, ac 
mai gauaf oedd hi arno y pryd hwn ; er hyny 
y mae yn canmol ei hen dadau, fel y geilw 
ef hwynt, fod eu tynerwch yn fawr tuag ato 
ef. eìfod yn egwan o gorff barnwyd 
nas gallaeai ganlyn oelfyddyd ei dad, se£ 
8aer coed. Pan oodd yn ddeuddeg oed rhodd- 
wyd ef dan ofal un o'r brodyr crefyddol yn y 
lle i'w ddysgu yn grydd; ond yn mhen 
ychydig amser dangoswyd gan ei Dad nefol, 
Mwy Ol gyn sgaeddu a dawn, deall, a sobr- 
wydd duwiol, yn nghyda myfyrdodau treidd- 

osodd Duw ei ras, ei fod 


gadi 6 dang idrol m ei 


wodi ôi fwriadu i waith, an aidrol, 
wys &'i ganlyniadau. Yn y 1817, 
cymellwyd ef gân yr eglwys i Nit ei ddawn 
1 lefaru yn y cyfarfodydd gweddi yn eu plith 
pan yn 14 oed, ac o herwydd bychandra ei 
gorff, eì ieuenctyd, helaethrwydd ei ddawn 
a'i Wybodaeth, cryfdwr ei lais, yn nghyda ì 
neillduol sob d, cynyddodd ei boblog- 
rwydd nes byddai yn gorfod llefaru yn aml 
ar y maes, yr hyn â fu o ganlyniad niweid- 
iol iddo, n ar yn y flwyddyn 1819 
daeth i ymwel ewythr yn sir Aberteifì, 
a thrwy neillduol Ragluniaeth Duw 6r- 
wyd sylw neillduol o hono gan foneddiges 
o'r ardal hono, a thrwy oi chyngor a'i chy- 
morth hi anfonwyd ef i Gae din, i'r 
yeol ramadegol dan ofal y Parch. Mr. Peter, 
le yr ymroddodd i ddysgu, gydag awydd 
mawr. Bu yno mewn cymeriad neillduol 
gan foneddigion a chyffredin, & byddent yn 
ei gymoryd of allan ar y Sabbath yn eu cer- 
bydau, i bregethu yn yr addoldai oddiamgylch 
i'r dref. Byddai yn cael eì alw y pryd hwn, y 
'“ Pregethwr Bach,” “ Rhyfoddod Oymru,” 
** Spencer of Wales,” &c. Ond yn d; gauaf, y 
flwyddyn 1820, pan yn myned o Gaerfyrddin 
i bregethu dros y Sabbath, o herwydd yr 
eira a gerwindob yr hin, ac yntau o gorff 
gwanaidd, effeithiodd yr anwyd mor boll ag 
y rodd yn glefyd trwm iawn arno, fel y 
rnodd y meddyg oedd yn gwasanaethu 
iddo nad oedd un gebaith am eì fywyd. Dy- 
gryd ef yn yr agwedd hono mewn cerbyd o 
rfyrddin i'r Drowen, llo bu yn gorwedd 
amser hir, a lle cafodd ymgelodd nid bychan 
gan Mrs. llvans, ac wrth welod oì ymddyg- 
iad tawol dan alluog law Duw, cylymodd ci 
serchiadau ag ef yn fwy nag eriood o'r blaen. 
Wodi hyn gwelodd yr Arglwydd yn dda oi 
adforyd o'i gystudd caled, deeth ym ddigon 
cryfì ddychwelyd at ei rieni ìi Drefdraeth; 
llo y bu yn aros mewn sefyllfa o wendid, or 
yn graddol au, hyd ddechreu y flwydd- 
yn 1822. Pan anfonwyd ef i'r ysgol ram- 
adegol, dan ofal y Parch. Mr. Phillips, 
Nouaddlwyd, lle yr ymroddodd i ddysgu a'i 
holl ogni hyd Mehefin, 1824; treuliodd. yr 
ysbaid hwn o am8er yn hyfryd iawn, 
oodd yn gysurusoran ei ysgol, ei lety, a'i 
dletywr. Mynych y byddai Bon am y 
ae Haidd, ac am ghorion duwiol a thy- 
nerwch neillduol Gwenllian iddo pan oedd 
m lletya yno; ac am y Parch. Eliacim 
adrach, ei gydlo ; â buont mn gyfeill- 
ion neillduol hyd ddydd ei farwolaeth. Yn 


OwWE 3 


_ — — ——— ——_——— a 








0 OwWE 








Mai W 17eg, 1822, dechreuodd gadw dydd- 
lyfr, lle y gwelir oì sylw neillduol ar ym- 
giadau glwydd tuag ato yn ei rag- 
luniaeth a'in ras; y wyliadwriaeth fanol oedd 
ganddo ar ei galon, ao mor ofalus yr oedd 
yn trefnu a threulio ei amser. Pan y gadaw- 
odd yr ysgol yr oedd yn dra hyddysg 
yn y Seisneg, y Lladin, a'r Groeg, ac yn 
ysgrifenydd da, ac yn medru ar radd o 
ddawn prydyddol yn Gymraeg a_ Seisneg. 
Gadawodd yr ysgol yn nechreu Mehefin, ac 
aeth ì Carmel ar gais y brodyr yno. Ary 
y 10 o Orphenaf, cafodd alwad reolaidd gan 
yr eglwys hono. Treuliodd y dydd diweddaf 
o Awst mewn myfyrdod a gweddi; ymgyf- 
amododd a'r Arglwydd yn y modd mwyaf 
difrifol, a chyflwynodd eì hun i'w wasanaeth 
hyd ei fedd. Y 1af a'r 2il o Fedi cafodd ei 
neillduo i holl waith y weinidogaeth. Yn 
fuan ar ol hyny tua diwedd y flwyddyn 
1825, ysgrifenodd reolau iddo ei hun pa fodd 
ìi drefnu a defnyddio ei amser i fyfyrio, i bre- 
gethu, ac i weddïo. Hyn a fu yn foddion 
neillduol iddo i yddu mewn dawn, 
medr, a defnyddioldeb. Pryd hwn hefyd 
ysgrifenodd enwau yr holl aelodau oedd tan 
ei ofal, eu trigfanau, a'u galwedigaethau, yn 
nghyda nodweddiadau lled helaeth ar er- 
iad a o honynt. Gofalai yn neillduol 
am ymddwyn yn weddus yn eu teuluoedd. 
Aeth yn mlaen yn llwyddianus gyda'i waith 
hyd Mai, 1826, pan ar daith o gyoeddiadau i 
i, ac oddiyno ìi weled a'i 
nu u. Cafodd rwyddino mawT, FN 
arwyddion o wenau gwyneb yr Arglwydd, 
hyd oni ddaeth i'r Drewen, ar yr 20fed o Fe- 
hefin, pan nad oedd neb yn meddwl fod ei 
haul mor agos i fyned tan wl. Wrth 
lefaru y noson hono cafodd ddyrnod ysgafn 
o'r parlys; ond gorphenodd yr oedfa heb i 
neb ddeall fod dim arno. Ar y 29ain, cym- 
erddd cyfnewidiad mor fawr le Mn nghyfan- 
soddiad ei gorff; dyma'r dydd y cafodd 
ddyrnod mor gadnrn o'r parlys fel ag iM bu 
yn fad a dideimlad dros Daw Yd Wra. , i. 
on yn dysgwyl yr ana o 
awr; ond o drugaredd yr Arglwydd efe a 
gafodd eì leferydd drachefn,a chryfaodd ei 
gof yn raddol gyda'i gorff, ond nid i'r cryfdwr 
oedd o'r blaen. Bu yn gorwedd yn hir yn 
Nhrewen, a chafodd bob ymgeledd a allasai 
meddy a chyfeillion wneud iddo. Der- 
byniodd garedigrwydd nid bychan oddiwrth 
bobl ei ofal; ni esgeuluswyd dim o hono 
mewn un modd yr eglwys dyner a chyd- 
wybodol hono. Bu amryw o honynt yn ym- 
weled ag ef er pelled y ffordd; talasant arian 
ei weinidogaeth ap mis yì Thoolaidd, 
Gwnaeth y gwran o a hwythau, 
ïe lawer o honynt o'u dwfn dlodi, £20 o 
liad i'w gynorthwyoidalu i'r meddygon, 
& phob traul arall. Gwnaed gweddi daer 
drosto ddydd a nos, am i'r Arglwydd eì ad- 
feryd yn ol iddyntdrachefn.. Bu Mr. Owens 
yn analluog ì gyflawni un rhan o waith 
hyd yr 20fed o Dachwedd, 


18 - chwelodd 1 dh 
27. we yn ei ol y wn i 
dŷ eì serchog letywr, Mr, Joseph Neidham. 


O'r amser hwn hyd Ebrill, 1828, bu yn 
llafurio gydn mesur o rwyddineb a llwydd- 
iant yn ith pobl ei ofal, ac mewn manau 
ereill, hyd nes daeth drachefn i ymweled a'i 
fam a'i frodyr, a'i chwiorydd. Daeth yno 
nos lau mor iach ag arferol, gweddïodd 
gyda'r teulu y nos hono a boreu dranoeth ; 
ond yn hwyr nos Wener, pan oedd ei frawd 
John ar weddi yn y teulu, cafodd ddyrnod 
chwerw iawn o'r gr 8, fel y bu yn dros 
ddenddeg awr. oddodd yn derfyn ar ei 
ddefnyddioldeb cyoeddus. Bu gartref gyda'i 
fam yn wael ao eiddil hyd ddechreu Hydref, 
1828. Yr oedd yr eglwys yn dra gofidus yn 
ei gylch yr amser hwn, ao yn mawr chwen- 
ych eì weled, gan obeithio y buasai y daith 
yn llesol iddo; o ganlyniad penderfynodd 
ymweled a hwynt unwaith drachefn. Aeth 
a'i chwaer gyng ef mewn cerbyd o Gaer- 
fyrddin, a daethant i dŷ Mr. Neidham ar y 
9fed o Hydref... Ond m wnaeth y daith hon 
ddim llesad iddo, a bu yn farw mewn llewyg 


dros oddeutu haner awr y prydnawn hwnw. 


Wedi aros yno ddau fis gyda'i ìllion, a 
chyfranogi o'u cariad a'u er- 
wch m » barnwyd mai gwell oedd iddo 


dydd mawr pan ddelo y Penbugail i'w casglu 
da'i fam 


ato ei hun. Bu gartref gy waelo 
rff ac ysbryd, ond yn gwbl dawel a bodd- 
on ìi drefn yr ì l 


dd, a'i ymddiried yn 
ha 


rfyn yr g& 
arddeg. Ei dad, Gruffydd ab Cynan, fu y 


moddion (trwy iddo o 
N rchfygu y go 


rmeswr 
' 0 ddychwelyd. yr arglwyddiaeth 
i'r linach gyfreithlon. Y nload uffydd ei 


a'i 

ch yn erbyn Meredydd ab Bleddyn, 
fywyso Powys, er adenill rhai tiriogaethau 
yn o 





owE 


— dre mw cas MM — 


eedd. Gorlifodd y mor dros ranau o Holand, 


ac amryw o drigolion yr iseldiroedd a orfu- 
ant ymddeol, er preswylio yn mha le byn 

y oeffynt le; ac amryw a thant drosodd 
ì Loegr, i erfyn am Ureswylfeydd gan Harri 
I. Hari a gofleidiodd y cyfle ; 80 a 


id yr estron- 


Wedi eu dyfod, gen l yddu 
wyddasant ìi 


Cymru ymgysylltu a hwynt, ymdaenasant 
dros y wlad! gan wasgaru di yn mhob 
bro y cyniweirient drwyddi. On oblegyd 
rhyw achos anhysbys ar hyn o bryd, dy- 
chwelasant yn ol i Wynedd, heb gyflawni yr 
amcan bwnadol o ymlid yr estroniaid o 
Ddyfed, ond yr oedd ganddynt ysbail fawr. 
Daethant yr un flwyddyn i'r Deheudir, a 
chanddynt chwe mil o wyr traed, a dwy fil o 
wyr meirch, a thrwy gy ymdrechiad mawr. 
ion y wlad, darostyngasant y ge yd a 
fariau castell Aberteifi. Pan yr dodd Owen 
a'i felwyr yn medi llwyddiant fel hyn, 
dy odd y llywydd Seisnig yn Aber- 
teifi i r|addau mawr iawn, ac a ullodd yr 
holl Seison, y Normaniaid, a'r Fflemiaid yn 
nghyd, er rhoddi câd i Owen Gwynedd ar 
eì ddyfodiad i Aberteifi. Gwyr Gwynedd a'u 
cyfarfuant; ac ar ol ymladd dewr, ac ym- 
drechu yn galed o'r ddau tu, gorfu i'r llyw- 
ydd Seisnig ffoi, a gadael y maes i'r budd- 

liaethwyr, yn nghyda thair milo ladd- 
edigion. Effaith y frwydr hon fu deoliad yr 
estroniaid o'r wlad, a gosod y meddianwyr 
Oymreig yn eu trefedigaethau eu hunain. 
Owen a'i frawd wedi hyn a ddychwelasant 
yn ol i'w gwlad eu hunain, mewn anrhydedd 
a gorfoledd mawr. Y flwyddyn ar ol hyn 
bu Gruffydd ab Oynan farw, ao Owen ei fab 
henaf a osodwyd ar orsedd Gwynedd; ac 
felly fe gafodd faes helaethach yn awr i'w 
athrylith, ac ì ddangos ei orchestion. Can 

ted y bu farw eì dad, ymwelodd Owen y 
drydedd waith a'r Deheudir, mewn cysylltiad 
a'i frodyr. Y tro hwn fe ddinystriodd gastell 
Caerfyrddin, yn nghyd ag amddi eydd 
Normanaidd ereill, ac ŷna a ddychwelodd i'w 
wlad enedigol. Am flynyddau wedi hyn, 
nid oes ond ychydig o hanes Owen i'w gael ; 
ond gellir barnu oddiwrth ei ymddygiadau 
cyn a chwedi, nad ydoedd yn llonydd. pnd 
yn y flwyddyn 1142, yr ydym yn ei gael eto 
mewn arfau, on oddiar achlysur teuluaidd, 
y rhai yn aml yn y dyddiau boreuol hyn a 
roddeut y dywysogaeth mewn goddaith. Ei 
frawd Cadwaladr, yr hwn oedd mewn medd- 
lant o rai tiriogaethau yn y Debeubarth, 
mewn rhyw amrafael a'i frawd Anarawd, a 
achosodd ei farwolaeth, naill ai trwy eì ddwy- 
law oì hun, neu trwy offerynoliaeth rhyw un 
arall. Can gynted y cyrâeddodd y newydd 


Sl 


hwn Owen, penderfyn 


owE 


odd ddial ei frawd ar 
Cadwaladr. Felly, gyda'i fab Hywel, efe a 
mwnaeth y difrod mwysf trychnnebus; 

e y gwnaeth y m ebus; 
ac 1 goroni ei fuddugoliaeth, rhoddodd gas- 
ar . Oadwaladr wedi 


tell A 
ei wneuthur yn hysbys o amcan Owen, a 
ffodd i'r Iwerddon, ao a ddarbwyllodd, 
Gwyddelod i ymrestru dan cilumian,” Wodi 
elod i tru ei luman. ì 
cael o hono nifer o Wyddelod, dy- 
chwelodd i Gymru, a glaniodd yn Aber- 
fyddin ymgyfarfol, ymheddychodd y ddau 
ym Tod, y. y u 
frawd, yr hyn a ydoed i'r Gwyddelod 
ffromi, a Chadwaladr a roddes iddynt ddwy 
fil o anifeiliaid, yn nghyd anrhegion 
ereill. Ond yn eu gwaith yn dychwelyd yn 
ol i'w gwlad eu hunain, uthrodd Owen 
arnynt, ac a'u rhifodd i'r cleddyf, ac a'u 
hysbeiliodd o'u holl feddianau. Yr oedd y 
Seison o bryd i bryd, wedi ymesefydlu ar 
gyffiniau C , yn neillduol Gwynedd, ac 
wedi adeiladu amrywiol gestyll; ac eu 
lith yr oedd castell y Wyddgrug, yn el - 
estr, yn un o'r rhai cadarnaf. Y rhai hyn 
oeddynt neillduol ofidus i'r Oymry; oblegyd 
o honynt yr ymruthrai y gelyn allan, ac a 
ddifrodai y wlad oddiamgylch. Yn y flwydd- 
yn 1145, meddianwyr y castell hwn a ysbeil- 
1asant ac a ddifrodasant yn ysgeler; yr hyn 
a gynyrfodd Owen i'r pend iad o ddi- 
nystrio 


castell hwn er pob hwyneb- 

iadau. Ffo 'â'i bobl a'i gwerdiaonaunt; ac 
wedi hìr ymladd, dymchwelodd ef i'r llawr, 
a chynifer o'r gwarchawdlu a ddiangasant 
rhag y cleddyf, a wnaed yn garcharorion. Y 
Seison, er ymddial ar Owen a benderfynas- 
ant atal ei rwysg, â'i lwyr ddarostwng; ac 
yn y flwyddyn 1149, Randulph, Iarll Oaer- 
lleon Gawr, a lywyddodd fyddin gref yn 
erbyn Owen, ac a wnaeth gynghrair a 
Madog ab Meredydd, lywysog Powys, yr 
hwn yn eiddigeddus o horwyd llwyddiant 
ph. Pan ddaeth 

arfu Owen 
int, ac a'u 


me penae oedd enilliad castell 
uddlan, yr hwn a barhasai yn nwylaw y 
Seison fyth er amser ymgyrch cyntaf Harn. 
Ond, mor gadarn oedd y gwarchawdlu, ac 
mor gyndyn yr amddiffyniad a wnaed, fel na 
bu unol-luoedd Owen a Rhys yn alluog i 

awni eu - nes ar o - 
ên arno am dri mia. At llwyddiant 
hwn hwy a ychwanegasant ddarostyngiad 
amddiffynfa arall yn y ydogaeth, yr 
hyn, ymddengys, a gwbl orphenodd eu budd- 
ugoliaeth ar y Seison, y rhai oeddynt yn 


own 


“—  —— ———— 


awr wedi ou hollol ddiletya o'u gorfod- 
aethau yn Ngwynedd. Yr oedd teyrnasiad 
ac einioes Owen yn awr yn bnn yn agos at 
eu terfyn. Ni orfucheddodd efe y fuddug- 
olaeth olaf Bon ond tair bl odd, HY farw 
fl yn 1169, gan adael y wlad yn y 
Hn gyflwr o dawelwch ag na phrofasai 
ond nych o'r blaen, ac nad oedd. yn awr 
wedioì harfaethu i'w fwynhau yn hir. Efe 
a arferasai ei awdurdod pen-arglwyddiaethol 
ar Wynedd am 32 o flynyddoedd, yn ystod 
pa amser maith ni phrofodd of. bron unwaith 
aflwyddiant yn oi anturiaethau; ao yr oedd 
yr enwogrwydd a adawodd ofe, megys yn ei 
lythyr cymun i'w wlad, yr un hwnw o eiddo 
un o'i tywysogion mwyaf dewr a llwydd- 
ianus. Ei blant, gan gynwys y rha ag 
oeddynt anghyfreithlon, yn gystal a'r rhai 
hyny a anwyd iddo o'i wraig briod oeddynt 
yn lluosog. Y mae yr hanesyddion Oymreig 
wedi cadw enwau upain o honynt; ao o'r 
rhai hyn, dywedir i 17 oroesi eu tad. Rhodd- 
wyd gweddillion daearol Owen yn nghadw 
yn Eglwys esrobol Bangor, yn sir Gaer- 
narfon. Ond nid oedd doniau milwraidd a 
theilyngdod cyoeddus Owen yn gwneuthur 
ì fyny ei unig ganmoliaeth. Y mao efe yn 
soyll :yn enwog yn mysg llywodraethwyr 
Cymru am y gefnogaeth a roddodd i'r rhai 
a gysegrasant eu hunain i'r awen. Er na 
foddwn un dystiolaeth hanesol a_chyfeiriol 
at y pwnc hwn, eto nid yw nifer y beirdd & 
flodeunsant ystod oi ameer ef, a'r iaith 
wrosog o foliant, yn mha un y clodforir ef 
ganddynt, hyd yn nod yn M arnau sydd 
eto i'w cael, yn gadael dim amheuaeth 
mewn perthynas i'r gwirionedd hwn. A 
gellir eì ystyried fel cadarnhad o'r haoriad 
hwn, iun o'i feibion ef, fol y sylwyd eisoes 
yn ddamweiniol ymddysgleirio yn mhlith 
y frawdoliaeth ddoniol hon. Pa beth bynag, 
nte, a allasai fod colliadau anianol Owen 
nedd,i ba ormodedd bynag y gallasai 
effaith amgylchiadau neillduol ei hudo, 
rhaid ei ystyried ef fyth fel un o'r cymer- 
iadau mwynf ardderchog yn Nghymru, yn 
ystod amser ei hannibyniaeth. Ac fel 
gwrthwynebydd llwyddianus o fwriadau 
rhyfelgar y Seison, ni fodd ef un cymar yn 
hanes ei wlad. 

OWEN, LEWIS, awdwr bagad o gyfan- 
soddiadau yn erbyn yr Ieeuaid (Je esuite 
ydoedd or o Feirionydd.  Derbyniwy 
ef i goleg Christ Church, Rydychain, yn 
1690, ac efe yn 18 mlwydd oed; ond ym- 
adawodd a'r athrofa heb un graddiad. Wodi 
h ny efe a deithiodd lawer trwy wahanol 
wle ydd y cyfandir, a chan aros am ryw hyd 
yn 8paen, efe a ymunodd a chymdeithas o 

d yn Valladelid, lle y bu yn aros yn 
sylwedydd cywrain & man 


y yn eu 
plith. or diwedd, mw eil foddloni 
gyda golwg ar eu cynllwynion, fel o amcan 
myladyddo hytrach na c ddol, efe a 
ddaeth yn elyn chwerw yn eu herbyn. Y 
eyntaf o'i gynyrchion yn eu herbyn a elwid, 
**The running Register—recording a true 
relation of the state of the English colleges, 





-— — ——— - — — 


352 


owaz 


-» —_ — 


- —. y 
seminaries, and cloysters in all foreign R 
togethor with a brof” disoourse of the lives, 
ctices, &c., of English Monks, Friars, 
eeuits, &c. London, 1626, 4to.” Oanlyn- 
wyd hwn gen un arall o'r enw, “The un- 
masking of all popish Monks, Friars, and 
Jesuits. Ora tise of their Genealogy, 
Beginning8, Proceedings, and nt State, 
&c. London, 1648, 4to.” nesaf oedd, 
“ um Jesuiticum, or The Jesuita' 





— 
. 


maee, life, th 


own hfe, 
ndon, 1629, 4to.” 


&o. 


1629,” Ô waith Byr Edwin Sandys. 
Lewis Owen ryw faint wodi'r flwyddyn 
1629. (Wood's Athen. Oron.) 

OWEN, LEWID, DR. sen Owen saesdd 
canys ysgrifenir ef yn u , 
esgob Cassano, ao yn fab i berchen tir 
parchus yn mhlwyf Llanfeirian, Môn, lle y 
ganwyd ef yn 1633.. Dygwyd ef i fyny yn 
ysgol Caerwynt, (Wanchester,) ac a wnawd 
vn gymrawd parhaus o Goleg Newydd 
Rhydychain yn 1653. Yn 1558 iwyd 
ef yn B.O.L., ao a wnaeth gyny d pellach 
yn y gelfyddyd hono, gyda bwriad ìi ed 
rhagddo; eith 


yn 
lfy Mewn ll 
o'r enw, “'The state of the English fugitives 
under the king of Spain and his Ministers, 
&c. London, 15696, 4to,” mynegir fod 
cryn anghydfod a chynwrf wedi ymdori allan 
yn y coleg Seisnig yn Rhufain—Dr. William 
Allen yn benaeth un blaid, a Dr. Lewis 
Owen yn benaeth y llall, yr hwn, meddir, 
“* oedd wr tra doeth a dysgedig; ac ar gyf- 
rif 6i oed, ei ddifrifoldeb, a'i arosiad yn y 
ystyrid ef o awdurdod uchel 


derfynol ì benodi cardinal i Loegr, ystyrid 
y 


anr 


wyd felly 1687. Penodwyd Dr. Lewis 
ym esgob Gamano, yn Naples, gan Phillip 
” a r 
Bhufain Chwefror 3ydd, 
1688. Wedi ATO ygu ei esgobaeth am oddentu 
â 


can- 








OwWEg 





v. in oongre us Epis- 
: ooporium & arium a secretis, Episoopo 
Cassanensi, Gregorii xiv. ad Helvetios nun- 
cio, Clementis vij. Apostoliose visitationis in 
alma urbeadjutori, Anglos in Italia, Gallia, 
& Belgio omni ope semper juvit, ao ejus im- 
rimis opera hujus oo egil ac Duacensis & 
emensis fundamenta jecit. Vixit annos 
]xi. Menses ix. dies xiix. Bxul a patria 
xxxvi. Obiit xiv. Octob, mdxciv. Ludovicus 
de Torres Aschiopisoopus Montis Regalis 
amioo it.” Yroedd gan Dr, Owen nai o'r 
enw Hugh Griffyth, yr hwn & fu yn faer 
Cambray. (Wood's Athen. Oron.; Bishop 


Hwnphreys's Addilsons to ditlo.) 

OWEN, DAVID, (Bru/xs), oedd unig fab 
pumsaint, sir Gaerfyrddin. 
y flwyddyn 1795; a chafodd ei ddwyn i fyny 


yn ofalus yn ddorion ac ymarferiadau 
yr Eglwys Sefydl 


ddion yn forou ei fod yn feddianol 
ar alluoed mwy ger cyffredin. Cafodd 6 
rwymo yn egwyddorwas 1 ddysgu y - 

d feddygol, dan ofal Mr. Thomas, Aberduar, 


. Yr 


Paetbrofn iN dd N dan 
la a y bedyddwyr 8 or, 

ofal yr enwog Dr. J. Royland. Oddiyno 
efe a symudodd mewn amser cyfaddas i'r 


Aber, Penmaenmawr, Gogledd Cymru, 
lle bu yn oadw sgol am dair blynedd, yn 
nghapel y Bedyddwyr. Wedi hyny cafodd 
ei urddo yn weinidog ar eglwys y Bedyddwyr 
agos i Bwllheli, lle y thodd am 
beth amser. Tua'r flwyddyn 1820 efe a bri- 
ododd Ann, merch Mr. Jones, amaethwr, ger 
Abersoch, saith milldir ro Bwllheli. Parhaodd 
weinidog y capel u , 80 ar yr un pry. 
yn cadw yegol. Nid oedd un o'r ddwy alwad 
yn debyg o ganiatau iddo lawer o gyfleusdra 
1 amlygu ei alluoedd naturiol, oddieithr pan 
5 byddai ar deithiau pregethwrol gyda'r 
arch. O. Evans. Yn y flwyddyn 1824, efe 


Lleyn ; ac er mwyn poeni y 
grifanodd erthygl ffyrnig yn erbyn Y Oeirdd 
a'r yn Seren Gomer am fis Mawrth, 
dan enw “' Brutus.” Hyn a osododd yr 
oll o'r Oymdeithasau Oymreigyddol mewn 
cythrwfl mawr; a chafodd Brutus weled yn 
fuan ei fod wedi cynhyrfu y fath lu oelynion, 
fel mewn chydig fisoedd, yn lle bod agos yn 
anadnabyddus a dinod, daeth ei ffugenw yr un 
mwyaf hynod ac anmharchus yn y Dywysog- 
aeth, a. gwarthruddid ef fel -bradwr yr 
iaith Gymreig, a phentyrid pob math o enllib 





ar eì ben. Y Parch. TT. Price (Carnhuanawc), 
oedd y cyntaf i amddiffyn y Gymraeg. A'r 
Parch. Joseph Harris, Golygydd Seren Go- 
mer, a ddywedai nad oedd braidd angen ateb- 
iad ìi Brutus; gan nad oedd ei gecraeth ond 
adsain o'r hyn oedd wedi ymddangos flwydd- 
yn yn flaenorol yn y Cambrian a'r Carmar- 
then Jowrnal, a ysgrifonid gan D. W., Rum- 
sy; a'r hyn d wedi ei wrthbrofi mor 
alluog gan ysgrifenwyr ereill, Ni wnaeth 
hyn, modd bynag, dawelu pethau, ac ym- 
ddangosodd atebion ffyrni yn rhif Mai o 
Seren Gomer, oddi ““ Isaac o Dreflyn” 
a “Oymro Diddig;” wyth o englynion i 
Brutus, gan *'Anti-Brutus;” a gofynion 
gan ““ Camber ab Brutus; ac yn y mis dy- 
ynol gan “<y Parch. David Jones, o Le'r- 
wl.” Yn Seren Gorphenaf, ymddangosodd 
ifyrdraeth, (sguib) ŷn cyoeddi “' Damwain 
ìawnl hunanladdiad trwy grogi ei bun; pan 
wni hunan grogi ei hun; gan 
ddosgrifio holl amgylchiadau y dygwyddiad ; 
a ei gorff gael oì gladdu ar groesffordd 
rhwng Llundain a Chaergybi! Oredid NN 
chiad arswydus hwn e 
gwirionedd hyd y mis nesaf, aan ymddang- 
osodd llythyr maith a nerthol gan Brutus, 
wedi ei gyffroi gan yr hysbysiad o'i farwol- 
aeth; yn yr hwn goeai y fath alluoedd 
ag a sefydlodd oì gymoriad fel ysgrifenydd 
Cymraeg o'r radd naf. Achosodd hyn 
wrth-atebiad oddiwrth “'Gedeon,” yr hwn 
hefyd a amlygai gryn alluoedd; ao atebiad 
oddiwrth M. Antwn, gyda'r hwn y cauodd y 
Golygydd y ddadl yn Seren Gomer, oddieithr 
i ryw ysgrifonydd dyfodol ddwyn rhyw res- 
ymau nowyddion. a wnaed gan “ Oarn- 
uanawc,” mewn llythyr m a boneddig- 
aidd; yr hwn, er ei fod yn collfarnu y golyg- 
iadau a gyoeddwyd gan Brutus, a ddyw ì, 
Eithr mown perthynas i resymau Brutus 
am ddilead y Gymrae , (os gellir galw y fath 
haeriadau yn rhesymau,) gan ys pa fodd yr 
ymddangosent iddo ef ei hun, eto pan ddy- 
noethwyd hwy gan “Gedeon” ac ereill, 
ymddan i eu gwegi, a elid nad oes 
dim ynddynt yn haeddu y sylw lleiaf, oddi- 
eithr yr iaith hyawdl â pha un eu gwisgwyd 
hwy gan fedrusrwydd eu hysgrifenydd; ac 
hyn braidd nas am eich der- 
fyniad i derfynu y ; oherwydd bydded 
amcanion Brutus y peth a fyddont, y mae ei 


ddull o ifonu mor dlws a llyfn, fel na 
allwn lai na dywedyd y buasai ei ddoniau yn 
anrhydedd i'w wlad, oni bai fod eie ddor- 
ionmoradgas.” Y modd y 


odd 
y ddadl nodedig a sefydlodd gymeriad Mr. 
Owen fel ysgrifenydd g campus a 
thalentog; er ar y p hwnw ym 
gwrthgonodlaethol yn eì ddorion. Yn 
wedi hyny efe a ysgrifenodd draethawd 
byr ar fedydd, yr hwn a alwai, “ Vox Serip- 
torum, Vox Dei;” yr hwn a ysgrifenasai er 
ei ddi ch ei hun, ao a ddangosai i raì o'i 
gyfeillion, a chafodd rhai o'r cyfryw gopiau 
ysgrifenedig o hono; ac yr oedd un o honynt 
yn awyddus am iddo gael ei gyoeddi; ac heb 
yn wybod i Mr. Owen a'i cymerodd i gyfar- 


OWE 


— LL _ ————— . — 


fod misol y Bedyddwyr yn sir Fon, lle y 
llywyddai y Parch. Christmas Evans, yr hwn 
a wrthwynebai iddo gael ei gyoeddi, am nad 
oedd y pwnc ar y pryd yn cael ei ddadleu yn 
y wlad. Y canlyniad o'r sylw a wnaeth efe 
l'r pwno o fedydd pan yn ysgrifenu y traeth- 
wl crybwylledig, oedd ei dd ì chwilio 
yn ddyfn i'r mater, a chafodd allan rad 
oedd y tir y safai arno yn ddiffynadwy; ac 
mewn ychwanegiad at hyn yr oedd amgylch- 
iadau annymunol wedi cyfodi, yr hyn a der- 
fynodd mewn toriad o'r cysylltiad oedd 
rhyngddo â'r Bedyddwyr. Yn fuan ar ol 
hyn, rhoddodd gyoeddusrwyddi newidiad ei 
farn, mewn traethawd a alwai ““ Athrawiaeth 
byniwyd ef ì gyfandeb yr Annibynwyr fe 
ymwy: ì eb yr Annibyn e 
aelod a phrego wr. Argraffwyd y traethawd 
hwn yn Aberystwyth, gan . Samuel 
Thomas; Fd ní fuan achosodd gryn gynwrt 
mysg enwyr Cymraeg, ac adfywi 
wer o ysbryd pleidiol rhwng Annibyn- 
Wy a'r Bedyddwyr. Un o'r blaid ddiweddaf, 
. Benjamin Jones, Caergybi, (P. A., Mon,) 
a barotodd waith, yr hwn oedd i ddiddymu 
ith Brutus, yr hwn a alwai ““ Athrawiaeth 
ydd,” i'r hwn yr oedd y rhagymadrodd 
Seisneg mwyaf athrodus; yn nghyd a rheso 
benillion Oymreig, cywyddau, ao englynion, 
oddiwrth gynifer a 832 o brif feirdd a phry- 
dyddion Cymru, yn collfarnu Brutus, ac yn 
canmol P. A., am ddyfod allan i ymladd a'r 
“ Hen Fradwr.” Yn y flwyddyn 1828, Mr. 
S8. Thomas, a dd, Aberyst ; 8 bryn- 
odd hawly Yr Oes, cyoeddiad misol a 
gychwynasid gan J. A. Williams, Abertawe ; 
yr hwn y newidiwyd ei enw wedi hyny yn 
Lleuad yr Oes; ac mewn modd doeth sicr- 
Ha Mn Pom e reus A 
; o g& efe a symu 1 
Lanbadarn Fawr, lle y cadwai ysgol, ac y 
gofalai hefyd am y cyoeddiad, hyd oni werth- 
wyd ef yn mhen tua deunaw mis, i Jeffrey 
Jones, argraffydd, Llanymddyfri; yr hwn 
oedd newydd sefydlu swyddfa argraffu yn y 
dref hono ; a chan eì fod yn edmygu gallu- 
oedd Brutus, cytunodd ag ef i barhau yn 
Olygydd. Wedi hyny udodd ef a'i deulu 
ì Bontrefty , Ber lanymddyfri, yn y 
flwyddyn 1829, lle y preswyliodd tua naw 
mlynedd. Yma gent enodd atebiad i'r 
traethawd ar fedyd , gan P. A., Mon, yH 
aug yn Tl Mat Babanod,” cyood - 
ig yn Llan i, yn 1890; yrhwn & 
gafodd werthiad helaeth; yn mha un yr 
amddiffynai eì hun rhag gwaradwyddiadau 
eì ymogodydd. Bu Jefirey Jones farw yn 
1830, a chafodd hawlfraint Lleuad yr Oes ei 
gwerthu drachefn i bwyllgor o weinidogion 
U Annibynwyr, v rhai, mewn cysylltiad a 
eistri D. R. a W. Rees, Llanymddyfri, a 
osodasant i fyny gyoeddiad newydd, a elwid 
Yr Efengylydd, a fwriedid ì fod yn fath o 
Drysoria Hlengylaidd Gymhig, dan olyg- 
iaeth Brutus, y Parch. J. Rowlands, Cwm- 
llynfell, ac ereill. Modd bynag, daeth yn 
mhen amser yn fwy gwleidyddol nag y bwr- 
jedid iddo fod ar y cyntaf gan eì ffurfwyr. A 


354 


OwE 


— — — ——_ . — 


sgrif y di ad 1832.  Awgrymai rhai 
4 yinidomio Brutus y byddai iddo 1 


nidogion am dano, os Bat cyfnewidiad 
n y golygydd a'r argra ì gymeryd lle. 
Mr Hoe, 9 pryd hwna benderfynodd sefydlu 
Cylchgrawn Ceidwadol dan yr enw Yr Has/z, 
a Brutus i fod yn brifolygydd arno. Cy- 
oeddodd Mr. Rees y Cylchgrawn hwn am 
fwy nag ugain mlynedd. _ Ac yn y flwyddyn 
1856, pan oedd am ymryddhau oddiwrth 
fasnach, efe a roddodd yr hawlfrainti Brutus, 
r hwn a wnaeth drefniadau gyda Mr. W. 
purrell, argraffydd, Caerfyrddin, gwn 


hwn y mae wedi ei Arg radfu. a'i gyoeddi er 
hyny hyd ynawr. Cy odd Brutus â'r 
glwys Sefydledi , yn yr hon yr oedd wedi 


cael eì ddwyn i fyny, a daeth i fod yn aelod 
yn Eglwys Llywel. Y Parch. D. Parry oedd 
offeiriad y plwyf y pryd hyny. Pan aeth 
Brutus gyntaf ì'r cyfarfod cyfrinachol, teim]l- 
ai y gweinidog yn annedwydd i siarad â dyn 
ag yr oedd ei enwogrwydd fel ysgrifenydd 
mor adnabyddus. Modd bynag, darfu i 
Brutus ei ryddhau oddiwrth bob prydor, trwy 


hysbysu iddo ddyfod yno fel pechadur gwir- 


ioneddol, gan ymddiried yn uni haedd - 
iant ei Waredwr am yd trag Tryddol; a 
rhoddodd yr amlygiad mwyaf aol o'i 
deimladau, ei argyoeddiadau, a'i brofiad. Efe 
a symudodd o Bentretygwyn i dy bychan ar 
ochr y ffordd o Lanymddyfri i Drecastell, lle 
yr ymwelìd hi ef gan amryw lenorion o, 
enwogrwydd ; m rai yr yr 
sgolaig Celtaidd Dr., Meyer yr hwn, wedi 
y & yn ysgrifen cyfrinachol i'r 
diweddar Dywysog Albert, yr hwn a amlygai 
dod mawr wrth weled yr ysgrifenydd 
reig blaenaf a mwyaf talentog, yn cael 
eì orfodì i fyw mewn bwthyn mor wael. Du 
fyw yno am 11 o flynyddau, yna symudodd 
i dy gwell o eiddo Mr. D. R. Rees, a elwid 
Bron Arthan, lle trigodd 18 mlynedd, sef 
hyd eì farwolaeth yn wyddyn 1866, yn 71 
oed. Llafuriodd yn galed i ddwyn i fyny deulu 
o ddeg o blant, a hyny yn benaf a'i ysgrifell, 
yn cael ei gynorthwyo trwy gadw un o l- 
1on Mrs. am rai blynyddau. odd 
brofi i'r iaith Gymreig, yr hon a ddirmygasai 
ac aan rchasai gynt, fod irì 
edd y moddion penaf o'i gynaliaeth ; ac yn 
H iaith hono yr anfarwolwyd ei enw. Fel 
olygydd Yy Haul cyfarfyddodd a_llawer o 
wrthwynebiad oddiwrth amryw oeddynt un- 
waith yn gyfeillion oynes iddo. Ei weithiau 
llenorol ereill oeddynt “ Allwedd y Cysegr,” 
a gyoeddwyd yn rhifynsu. Y mae hwn yn 


——— 
—————————H—— ss WU] 
— 


un o'r llyfrau goreu yn y Gymraeg. “'Christ- | gweddïau fwy na rhif atyr hwn oedd abli 


masia,” oedd waith bychan a ysgrifenodd ar 


achub. O'r olygfa wael oedd arno pan ddaeth 


farwolaeth Christmas Evans; yr hwn oedd | adref! ei wrid coch wedi diflanu—ei gryfder 


n dra gwerthadwy, gan ei fod yn ddarlun- 
nd mor dda o gymornd y pregethwr enwo 
arhagorolhwnw. (Dylynwyd wn gan wai 
cyffelyb ar farwolaeth John Elias, dan yr 
enw “Bhasia. | Hefyd, ““ Gweithrediadau yr 
Eglwys Sefydledig,” Aberystwyth, 1841, 
Pan gynygiodd Dr. Layard, darganfyddwr 
Ninife, yn 1852, gyoeddi cyfieithad o hanes 


ei ddarganfyddiadau, cytunwyd â Brutus | wâr, a ddryllir 


i'w gyfieithu; yr hyn a wnaeth gyda'i allu- 
oedd'n MT 


- —— — 


* 
' 


| 


wedi pallu, a phob arwyddion arno ei fod yn 
cyflymu tua'r bedd. Parhaodd felly dros 
gyn amser; ond trwy ofal, ymdrech, a ben- 

ith Duw, dechreuodd wella. Cynghorai ei 
fam ef yn fynych i “' geisio yr Arglwydd tra 
gellid eì gaol ef, a galw arno tra fyddai yn 
agos.” Mynych yr adroddai iddo y geiriau, 
“* Gwr a_gerydder yn fynych ac a galedo eì 
yn ddisymwth fel na byddo 
meddyginiaeth.” Wedi ei adferiad efe a 


arferol, ac enillodd gymeradwyaeth y | ddechreuodd ddylyn gwaith saer drachefn. 
wasg Gymreig, am y modd medrus y gor- ; Pan gyraeddodd y newydd am farwolaeth yr 
phenod 


aith. ” Anogwyd ef gan amryw | enwog William 
o'i eillion î gyoeddi detholiad o'i brif ys- | barch H. George 
ifeniadau, gan ymgadw oddiwrth yr hyn | Felindre, Maenoloc 


oedd ddadleugar a phersonol. Hyn a wnaeth. 
Cyoeddodd l fawr a hardd, argraffedig 
Llanymddyfri, yn 1855 ; cyoeddedig trwy 
danysgrifiadau. Ond o herwydd na chymer- 
odd amryw o'r tanysgrifwyr eu copiau, ni 
bu y gwaith teilwng hwn o nemawr fudd 
iddo mewn etyr arianol. 
OWEN, o N, Maenclochog, a anwyd 
Nhrefdraeth, sir Benfro, Awst 12, 1802. 
Ei rieni oeddynt William a Mary Owen. 
John oedd yr henaf o bumpo blant. Yr 


oedd o gyfansoddiad corfforol cryf ac iachus. 
Cafodd addysg foreuol yn lion y dref, 
lle daeth yn gyfarwydd a'r iaith Seisnig, ys- 


grifenyddiaeth, a rhifyddiaeth. Pan oddeutu 
14 dechreuodd ddy celfyddyd saer 
da'i dad. Pan symu odd ei dad i sir 
ynwy i weithio, meddyliwyd eud mor- 
wr o John. Rhwymwyd ef gydag un Daniel 
Evans, cadben y llong Valianf. Yr oedd 
twymyn boeth yr amser hwnw yn y dref, yn 
tori degau o'r dynion dewraf i lawr ar y de 
a'r aswy mewn byr amser; a daliwyd John 
gan yr un clefyd, fel y methodd fyned i'r 
mor y gwanwyn hwnw. Wedi iddo wella 
dawodd â Threfdraeth, ac aeth at eì dad 

1 Chepstow. Wedi bod yno am rai misoedd, 
aeth i'r mor, mewn llong o'r enw William 
4 4mnne, cadben Thomas Morris. Daeth 
adref dros y gauaf, a dechreuodd weithio ei 
gelfyddyd; eithr aeth i'r mor drachefn yn y 
gwanwyn, gyda'r cadben William Evans, yn 
llong Jupiter. Bu ar y mor llon 
fon trwy yr haf. Wrth ddyfod adref ddi- 
wedd y flwyddyn, cawsant dywydd gerwin 
iawn, nes dygwyd oddiwrthynt bob gobaith 
y byddent gadwedig. Yn nghanol yr ystorm 
syrthiodd un o'r blocks o 
ar John, ac anafodd ef yn enbyd ar eì ben, 
nes oedd megys marw ar y bwrdd 
pan ddaeth ato ei hun, fod ei amser i fyny; 
& dychrynodd yn fawr wrêh feddwl am ei 
gyflwr drwg. A rhwng yr ergyd, y dychryn, 
y dymestl, a'r oerfel, braidd y ì eì fam 
a'i ynasau ei adnabod y bore y, iaeth y 
i mewn frwy y tonau cynddeiriog i 


llo 

eth, oedd y mor yn rhuo, ar 
' myn crynu gan eì ymchwy 
ef.” Ŷr oedd el fam yn y modd dwysaf, a'i 


dagrau yn rhedeg dros ei gruddiau, yn anfon 


 — uan aru -—————— n.d EW 7". — Y 8 Y nu ——— bag aa 


n yr hwylbren 


Ofnai . 


ac a 


wis, cydweinidog yr hy- 


eg ynl Brynberian, 
Y ethesda, a Thref- 
draeth, y lle diweddaf, effeithiodd yn ddwys 
ar yr hen wrandawyr, a daeth ugeiniau o 
honynt i'r gyfeillach, ac yn eu plith John 
Owen. Buan wedi ei dderbyn yn aelod, aeth 
i Bontypwl at ei dad i weithio. Cyn hir de- 
chreuodd feddwl am bregethu; darllenai & 
myfyriai lawer wedi rhoi heibio y gwaith, a 
chyn myned ato yn y bore. Aeth ei dad ac 
yntau i'r Oasnewydd ì weithio; ac efe a ym- 
unodd yno â'r eglwys yn Heolyfelin. Ond 


nid hir y bu yno cyn i'w anwyl dad gael ei 
symud i fyd arall. Felly dychwelodd John 


gyda'i fam alarus i Drefdraeth. Dylynodd 
eì alwedigaeth drachefn, a chymerodd ei 
frawd ieuaf ato, i'w ddysgu yn yr un gelf- 
yddyd. Anogwyd ef i arfer eì ddawn yn 
gyoeddus; a bu yn pregethu am dymor trwy 
yr eglwysi oddiamgylch. Cafodd alwad i 
gydweiaìidogaethu a'r hybarch H, George, 
yn yr eglwysi dan ei ofal ef ; ac efea urdd- 
wyd yn Brynberian Ionawr 16,1834. Yna 
efe a ymfudodd i Lysyfran, at deulu John 
Bowen, lle cafodd lawer o dynerwch yn ei 
aml gystuddiau. Yn 1836, daeth Trefdraeth 
o fewn cylch ei lafur, yr hon eglwys oedd 
heb weinidog ar y pryd, o herwydd yr ym- 
Tyson gofidus a fu rhwng T. Jonesa hi. 
edi bod am chwe blynedd yn cydlafurio ar 
Parch. H. George, symudwyd yr hen batri- 
arch oddiwrth ei waith at ei wobr. Syrthiodd 
yr holl waith tiwy y pum eglwys yn awr ar 
ohn Owen. Gan y teimlai yr holl eglwysi 
yn ormod iddo allu gwneud chwareu teg â 
wynt oll, efe a roddodd dair o honynt i fyny, 
yfyngodd ei lafur i Maenclochog a 
Bethesda. Ond nid hir y parhaodd ei la 
— dechreuodd ei iechyd raddol ymddadfeilio, 
o herwydd colliantgwaed; canys y flwyddyn 
1826, torodd un o redweliau ei waed gorllâw 
yr ysgyfaint, oddiwrth yr hyn y teimlodd 
Hwy eì oes; oblegyd rhedai eì waed yn dy: 
nych, ac ni thyciai dim i'w atal, ond gw. 
j fraich. Fel hyn gwanheid y cyfan- 


yn ei flynyddau diweddaf wrth ymdrechu 
 msbyda 
eithiodd ei 





OWE 





— — —— — - 


ymddatodiad. Ymaednwodd â'r byd hwn a 
moliant Duw yn oi enau, Rhagfyr 22, 1842, 
40 mlwydd oed, e'r 8fod o'i weinidogaeth. 
laddwyd ef yn mynwent lbenosor, Trof- 
draeth, yn ymyl ei frawd, y Parch. 1). l?. 
Owen, aì fam. Yr oedd y dorf yn ei ang- 
ladd yn dra lluosog, ac yn ou plith y gwei- 
nidogion canlynol :—Thomas, llansilio; Da. 
vios, Narberth ; Davies, Aborteifi, yn nghyd 
ag ereill. “ Heddwch i'w lwch.” —f Diwyg- 
$wor, Ebrill, 1845.) 
OWEN, SYR JOHN, y teyrnolwr ônwog, 
ydoedd fab henaf John Owen, Ysw., Cle- 
nenney, sir Gaernarfon, ac a anwyd mn 
flwyddyn 1600. Ei dad, yr hwn oedd bed- 
werydd mab Robert Owon, Ysw., Bodsilin, 
un sir, a fuasai yn gofiadur i'r onwog 

Ŵa ingham, ac a bentyrodd gynysgaot 
o ddeng mil o bunau yn oi wasanaeth, yr 
hyn oedd yn swm anferth y dyddiau hyny. 
Oddeutu y flwyddyn 1697, efo a briododd 
Ellin Maurice, Clenenney a Porkington. Bu 
eu mab, Syr John Owen, yn filwriad yn y 
fyddin, ac yn rhaglyngeeydd Gwynedd. fe 
a hynododd ei hun yn ddirfawr yn ngwar- 
chaead Caerodor, pan gymorwyd hi gan y 
tywysog Rupert, ac a glwyfwyd yn onbyd 
yn y rhuthr. Yn 1645, penodwyd ef gan y 
Bog yn lle archesgob Williams, yn llyw- 

ydd Castell fyny ; ond rhoddwyd yr am- 
ddiffynfa i y i'r cadfridog Mytton trwy 
ddyfais y prelad a'i gyfeillion. Ar hyny 
dychwelodd Syr John Owou i Olenennoy. 

n 1648, efo a ymarfogodd unwaith dra- 
chefn mewn egni dros ei feistr cwympodig. 
Ond ymosodwyd arno yn fuan gan William 
Lloyd, y sirydd, yr hwn a orchfygwyd, a 

lwyfwyd, ac a wnawd yn garcharor ganddo. 
Yna efe a warchaeodd rnarfon ; oithr yn 
clywed fod y milwriaid Oarter a Twistleton 
gyda byddin y Senodd, ar eu taith i ymosod 
arno, efe a frysiodd i'w cyfarfod, ac a gy- 
merodd y sirydd ef ar mrthglwyd. 
Ymgyfarfu y ddwy blaid ger degai; a 
bu ymladdfa g rhyngddynt, yn yr hon 
yr oedd Syr John a'i Mn yn rhagori ar y 
dechreu; eithr o herwydd adgyfnerthion ei 
wrthwyneb trodd y fanto ei erbyn. 
Mewn ymorchest bersonol â chadben o'r enw 
Taylor, tynwyd ef oddiar ei geffyl ac a wnaod 
yn garcharor; a'i wyr wodi eu digaloni tr 


olli eu llywydd, a ffoisant am eu bywy . 
y 


u farw y sirydd ar yr un dydd. Ystyri 
fuddu aeth hon o aint pwys a chan- 
lyniad, fel y derbyniodd cadben Taylor y swm 
o ddau canî o bunau oddiwrth ystad SyrJ ohn 
wobrwy am y newydd. Yna fo'i dygwy 
| gastell Indson, lle y canfu bodwar bonedd- 
wr arall rhwym am gyffelyb drosodd. 
Gosodwyd ef ar ei brawf gyda'r Dug o Ha- 
milton, Iarll Holland, ac Arglwyddi Goring 
a Capel. Dywodai wrth y barnwyr ar y 
fainc, mai “ boneddwr dysyml d ofoo 
Gymru, yr hwn a ddysgwyd yn wastadol i 
ddhau i'r gyddio ; 6i fod of wedi eì me 
anaethu yn on a gonest 8 
rhyfel; a chan y sylwai fod llawor o wyr 
gonost yn ymdrechu codi byddinoedd, gydag 


966 


— 


OWE 





——— 





— 





amean i'w ryddhau o ym h i cod yntau 
wedi ou un .” ynag, 
yn y diwodd dedfrydwyd ef i golli ei ben, am 
yr hyn efo, gyda'r eonder mwyaf, a - 
odd i'r llys, 3c a. ddiolchodd yn oelyngodig. 
Gofynai un yn ei ymyl iddo pa beth oedd yn 
ei feddwl wrth ddyweyd felly. Atebai yntau 
yn hyglyw, ““ mai anrhydedd mawr i fonodd - 
wr tlawd o Gymru fyddai oolli ei bon gyda'r 


' arglwyddi urddasol; oblegyd ofnai mai ci 


grogi a gaffai.” Modd bynag, siomwyd ef o'r 
anr, ydedd hwn; ac ar ol ychydig oodd o 
garchariad cafodd faddeuant, a chaniatad 1 

dychwelyd i Gymru, oi wlad enedigol, lle y 
bu farw yn y flwyddyn 1606; a dwyd 
ef yn eglwys Penmorfa, sir Gaernarfon. 
Perchenogir ei etifeddiaeth gan ei ddisgyn- 
yddion ; ac y mae llawer o weddillion hynod 
ar ol y marchog arwraidd i'w cael ofo yn 
Porkington; yn mysg y rhai 4 mae ei sol 
swyddogol fel rhaglyngosydd Gwynedd, a 
chleddyf a roddwyd iddo gan arglwydd Ca- 
pol y dydd cyn oi ddionyddiad, yr hwn a 
dywodai wrth oì gyflwyno i Syr John, y 
credai y defnyddid ef ganddo gydag anrhy- 
dedd. Yno hefyd y mae ei ddarlun, cerfiad 
o'r hwn a geir yn argraffiad pedwar plyg o 
Pennants Tours $n Wales.— (Wslliams's 
Eminent Welshmen.) 

OWEN, JOHN, D.D., oedd brelad enwog, 


ac fab henaf i Owen Owen, ail fab Owen 
ab Robert, Bodsilin, yn mhlwyf Abor, sir 
Gaernarfon, Yr oedd ei dad, Owon Owen, 


A.C., yn archddiacon Mon, ac yn rheithor 
Burton Latimers, yn sir Northampton, lle 

nwyd gwrthddrych yr erthygl hon, yn y 
nwyddyn 1580. Dygwyd efi fyny yn 
Nghaorgrawnt, lle daeth yn gymrawd o go- 
leg Iesu, ac y graddiwyd ef yn D.D. _ Pen- 
odwyd of yn gaplan y brenin Iago I. cym 
iddo esgyn i'r orsodd ; ac yn 1618 cyflwyn- 
wyd ef ìi roithoriaeth Burton Latimers. Ar 
farwolaeth osgob Manmor, ei waedoliaeth 

ymreig a'i wir deilyngd ngolwg y 
brenin, a'i tueddasant i'w ddyrchafa « aM 
neth Llanelwy, gyda llawn gydsyniad yr 
archesgob Laud, gan yr hwn yr oedd efe yn 
barchus iawn; eblogyd ar y ddau ymgeisydd 
arall, hawliau y rhaì ni allai yr archesgob 
benderfynu, efe gafodd y flaenoriaeth, ac yn 
hollol groes i'w ddysgwyliad ei hun hefyd; 
canys dywedai Fuller am dano, ei fod “* yn 
wr gwylaidd, ac na chyfaddefai ci werth ei 
hun ; a chan hyny ymdeimlai ereill yn fwy 
awyddus i roddi iddo eì barch haeddianol.” 
Urddwyd of Modi 20, 1629. yr oodd y y 
wisiad yn mhob ystyr yn un rhagorol ; oble- 
gyd efe a enwogodd ei hun trwy ei fedr 
anghymharol yn yr iaith Gymreig, &'i frwd- 
frydodd dros lesiant ei esgobaeth. Yn ddi- 
oed wedi ei ddyfod i Lanelwy efe a ymosododd 
ar amryw weithiau pwysig ; a chofnodir rhai 
o honynt yn y llyfra elwir Cwtta Cyfarwydd, 
gan ddechreu yn 1600, a pharhau am oddeu- 
tu 60 mlynedd. Dyma'r esgob teilwng & 
sefydlodd bregethu Cymraeg gyntaf yn es 
lwys blwyfol Llanelwy, yn 1630. Treuliodd 
symiau dirfawr o arian i adgyweirio ac 


OWE 357 


owE 





addurno yr eglwys gadeiriol. Yn y flwyddyn 
1636 gosodod in endnddi yr organ newydd 
fawr. Dyoddefodd. yn fawr pan dorodd y 
gwrthryf al allan carhatwyd”'n o'r bion ar 
ol, fe'i y ; abu 
Es iddo dalu pum cant o Tunau gogyfer a'i 
dymorolion, neu ei feddianau eglwysig. Bu 
farw yn Aberkinsey, ger Llanelwy, Hydref 
16, 1651, ac a gladdwyd, heb unrhyw gerfiad 
na PY dam r orsedd esgobol yn ei 
eglwys eiriol ei hun, on yn mor 
terfysglyd a dilywodraeth hyny a halogid yn 
gywilyddus gan ryw Swn (ani 8 o'r enw Milles, 
oedd yn cadw y lly y, ac yn byw yn 
y yr esgob, gan werthu gwin a l 
.. Oadwai yr adyn hwn ei geffylau a'i 
wartheg nghorff yr eglwys, ac a borthai ei 
loi yn nghadair esgob, a rhanau ereill o'r 
gell. Symudodd bedyddfaen i'w glôs, 
o ed dech 
r uriaid ereill, yn ol*yr achos. 
Priododd mab yr esgob Owen ferch o Ba- 
gillt plwyf Treffynon, sir Fflint; merch yr 
wn drachefn trwy briodi Mr. Fitzherbert, a 
ddygodd Wepre i'r teulu hwnw. ì 
Browne Willis iddo weled, yn 1724, ddarlun 
paentiodig o'r esgob yn nhy T. Cartwright, 
8w., Bloxham, ar Rhydychain.—( Wslliams's 
Eminent Welshmen. 


OWEN, BENJ 


» gweinidog yr An- 
Soar, Me 


yr, a anwyd ŵn 


d o gyfansodd- 
iad corfforol cryf o'i febyd. Ynh 


hyny yn gallu dyoddef oerni a gwres, yr 
ystorm a'r gwlaw, heb deimlo dim oddiwrth 


odd, o herwydd amgyl u isol eì fam, 

fawr addysg i'w gynorthwyo i ddadblygu ei 

alluoedd eneidiol pan yn ieuanc. Pan tuag 

nn flwydd ar ddeg oed, rh wyd ef yn 
ac 


freintwas i ddysgu ei gelfyddyd, aflodd 
tau yn egnio y gorchwyl. Nid ym. 
oddlonai ar wybod y rhan erolo honi 


yn unig, ond ymdrechodd ddeall rheolau 
mesuriaeth, ao egwyddorion adeiladwaith. 
Cynyddodd yn fawr yn y cangenau hyn pan 
yn ìeuanc ìawn; a bu y wy th a gasgl- 
old y pryd hwnw o wasanaeth mawr iddo 
yn y dyfodol. Yn mysg ereill o'r colofnau 
a adawodd ar ei ol i brofi hyn, y mao Soar, 
Merthyr, i'w gweled gan bawb a chwenycho 

ch arni. Dysgodd rifyddiaeth hofyd yn 
llod dda, a hyny heb gymorth un athraw. 
Meddai dalent arbenig at fesuroniaeth. Nid 


gwr segun ydoedd pan gyda'i alwedigaeth. 
v 


Gweithiai yn galed ac egniol yn' yr oriau 
gweithio, a defnyddiai eì oriau hemddenol i 
gasglu gwybodaeth, ddarllen llyfrau 
reu ei dymor ieuengaidd. Ar ol hen 
diwrnod o waith caled, gallasai oistedd oriau 
drachefn yn y nosi rllen a myfyrio, a 
hyny heb deimlo yr un anfantais dranoeth. 
ynodid ef er yn ieuanc fel dadleuwr, yr 
hyn a hoffai hyd derfyn ei oes. Trwy ei 
wybodaeth o'r ysgrythyrau, cadernid ei res- 
ymau, manylder ei sylw, a ffraethder ei ym- 
adroddion, deuai allan bob amser yn fuddug- 
ol, yr hyn a barai gryn ofld i'w wrthwyneb- 
wyr. Gwnaeth hyn ef yn boblogaidd y 
dref; yn wrthddrych ygasedd ei wrthw - 
nebwyr, y rhai oeddynt yn benaf yn m 
y yddwyr, ac yn oracl a gwron ei blaid 
eihun. Yr oedd hefyd er yn ieuanc wedi 
gwawdresymu llawer ar ofergoelion drychiol- 
aethol yr oes.. Gwrthwynebodd y llifeiriant 
hwn mor egniol, trwy ymresymu annichon- 
olrwydd bodolaeth gwrthddrychau folly; a 


yg llygredi 
bobl y bodolai yr ysbrydion a'r canwyllau 


ef 
sylw ar y pryd; ond nid oedd wedi ei lwyr 
ddychwelyd at yr Arglwydd. 


dan 

ion ei ddychweliad. Pan oedd 
mewn llong ar y traeth, ymrohiodd y llestr 
ar ei hochr, nes ei daflu efi gryn belldor. 
Diangodd heb un anaf i'w gorff, ond braw- 

chwyd ei feddwl, a wodd hyny argraff 
ddofn arno. Dygwy efi TN ied ei ffordd ; 
8 thrwy ystyriaeth bwyllus hono y gweith - 
iodd Ysbryd Duw ddylanwadau i'w 
feddwl. Daeth yn eriad penderfynol, 
ac ymgyllwynodd yn llwyr i'r Arglwy d ac 
i'w bobl. Derbyniwyd ef yn roesawgar pan 
yr eglwys; ac yr oedd eì llygad craff wedi 
canfod ei dalont. Byddai ysgol Sabbathol 
Trefdraeth yn hoff o ddysgu ““pwnc,” a Ben- 
jamin a'ì lais cryf ac oglur oodd eu harwoin- 
ydd yn awr yn hyny o orchwyl; ac yn hyn 
gyda'i lafur diflino gyda phethau ereill, yr 
oedd yn ymaddfedu i gylch eangach. Yn y 
flwyddyn 1893, pan yn 23 mlwydd ood, an- 
ogwyd ef gan yr ogÌwys i ddechreu progethu, 
i'r hyn yn wylaidd yr ufuddhaodd. TIoffid 
ef yn fawr fol pregethwr ieuanc, a gwasan- 
aethai yn fynych mewn eglwysi cymydog- 
aothol. Fflachiaiambell fed ylddrych gwyllt 
a barddonol allan y pyd hwnw. Gweithiai 
ei gelfyddyd yn rhoolaidd bob dydd, a_chyf- 
ansoddai ei bregethau wrth oleu canwyll wan 
yn oriau y nos. Yr amser hwn meÌdyliwyd 
am ei anfon i'r athrofa, ond o herwydd rhyw 
amgylchiadau ni ddaeth y bwriad hwnw i 
ben. Modd bynag, i'r weinidogaeth y trofn- 
wyd iddo fyned, a throld allan ““yn weithiwr 





owE 





—X  ._ —— — 








difefl” hyd derfyn ei oes. Yn y flwyddyn 


1835, cychwynodd ef a Lewis Gnffiths, gwr 
ieuanc o Brynberian, gorphenodd Griffiths 
ei yrfa yn fore.)'ar daith bregethwrol trwy 
ranau o siroedd Caerfyrddin, Morganwg, a 
Myn Pan ar y daith hon y bu Benjamin 
gyntaf yn Merthyr Tydfil... Yn mysg manau 
ereill, pregethodd yn Soar, oddiar y geiriau 
yn wn ydoedd y gwir oleum,” &c. 
Syrthiodd yr eglwys mewn cariad ag ef ar 
unwaith. Yr oedd ganddynt lygaid ì weled 
mai efe oedd y dyn iddynt hwy. Anfonwyd 
Evan Thomas, un o'r diaconiaid, areiol i 
Cendl, ìi ddymuno arno ddychwelyd a_phre- 
gethu am ychydig ar “' brawf” yn Soar. Ond 
efe a odd yn benderfynol nes cael 
ymddyddan a'i ewythr, y Parch. T. Griffiths, 
wen, a'i weinidog. Wedi cael boddlon- 
rwydd y rhai hyn, dychwelodd i Ferthyr, lle 
bu yn pregethu am rai wythnosau gyda chy- 
meradwyaeth fawr; yr hyn a derfynodd yn 
ngalwad unfrydol yr eglwys iddo ìi gymeryd 
eì gofal gweinidogaethol; a neillduwyd ef 
i'r gywaith dydd Iau, Chwefror 11, 1836; 


ryd y gweinyddwyd ar yr achlysur gan 

Parchodigion T. Y Davies, Trefdraeth ; jy 
Ridge, Cendl; T. Griffiths, Hawen; Mr. 
James, Caerdydd; Dl. Griffiths, Castellnedd, 
ar natur eglwys Gristionogol. Holwyd ef 
yp athrawiaethau 'n efengyl gan y Parch. 
. George, Brynberian, yr hwn hefyd a 
weddïodd am fendith ar ei lafur gweinidog- 
aethol. Pregethwyd ei ddyledswydd iddo 
gen 7 Parch. £. Griffiths, Hawen ; a'r Parch. 
. Jones, i'r eglwys. Gweinyddwyd hefyd 
gn y Parchedigion J. Hughes, Dowlais; T. 
8, Aberdar; Davies, Llantrisant, wedi 
hyny o Lanymddyfri; Jones, Penmain; J. 
. Jones, Carnarfon ; a L. Powell, Caerdydd. 
Yn awr ymosododd Mr. Owen union- 
ol ar ei waith; adnabyddodd faes ei 
; yr hwn oedd yn cael eì wneud i fyny, 
ran fawr o hono, gan ddyfodiaid o Ddyfed, 
Caerfyrddin, a Cheredigion. Tua'r cyfnod 
hwn daeth llawer o rai rhagorol y ddaear i 
Ferthyr, y rhai oeddynt o wir werth i'r lle, 
a chanddynt barch mawr i grefydd y profiad, 
hefyd dd fawr oedd eu cael. Ond yr oedd 
e ynion o eriadau drwg yn cy- 
chwyn yno. Yr oedd, ac y mae eto, gymysg. 
yn y boblogaeth. Mewn cy- 
mhariaeth i'r rhai drwg ychydig oedd nifer y 
duwiolion, I ganol maes cymysglyd fel hyn 
yr arweiniodd rhagluniaeth Benjamin Owen 
ì lafurio, ïe, ì dd u a diweddu ei weini- 

dogaeth. Teimlai gryn wahaniaeth rhwn 
Trefdraeth a Merthyr. Yr oedd wedi dyfod 
o ganol gwlad iachus glan y mor, i ganol 
mwg a tharth llychlyd y “mynyddau.” Fel 
hyn gadawodd lu o gyfeillion, a disgynodd 
i ganol estroniaid; ond gyda difrifoldeb 
gweinidog da ìi Iesu Grist, dechreuodd ar ei 
waith mewn difrif. Darllenai lawer, myfyr- 
iai yn ddwys, pregethai gyda dylan ; ac 
oedd ei ffraeth-eiriau yn ai gyfeillach gre- 
fydol fywyd i'r lle. Ymddyddanai yn 
yner a'r gweiniaid, a chroesawai yr afradlon 
gydn fhosturi tad. Ceryddai yr afreolus 


358 


— 


, yn rhyddad y caethion yn mhob lle. 


gyda doethineb henafgwr; ac ymwelai yn 
rheolaidd â'r cleifion. Daeth yn fuan ìi ad - 
nabod y rhan amlaf o'r eglwys a'i wranda— 
wyr; ac nid oedd raid ei symbylu ì rch 
am danynt pan yn glaf, neu mewn e 
Gwelai ei waith heb angen ei ddangos iddo 
gan ereill. Trwy ffyddlondeb felly enillodd 
iddo ei hun air da gan yr holl saint, a bu 
gyfrwng bendith ysbrydoli lawer enaid. Yn 
y flwyddyn 1840, Mai 26, ymunodd mewn 
priodas â Miss Bvans, morch i'r diweddar 
arch. S. Evans, gweinidog blaenorol Soar, 
yr hon fel priod serchog, a mam dyner, a'i 
gadawodd ef mewn galar ar eì hol Awst. 11, 
1950. Gellir d wedyd am dani ei bod yn 
mhob ystyr yn briod cymwys i weinidog yr 
efongyl. ì Addoldy cyffredin, bychan” ac 
anghyfleus oedd gan yr eglwys pan gymerodd 
Mr. Owen ei gofal. Yn led fuan wedi oì 
sefydliad yn Merthyr, cyny gynull- 
eidfa i raddau annysgw Tiadwy. Ŷ; oedd ei 
ddiwydrwydd fel bugail, ei uniondeb fel dyn 
a Christion, a'i ddwysder fel pregethwr, yn 
dywedyd gyda dylanwad ar y boblogaeth. 
Gwnaeth ì Ferthyr deimlo ei fod yno, ac aeth 
yr hen addoldy yn rhy fychan, a thynwyd ef 
1 lawr; ao ym diriedodd yr eglwys y gor- 
chwyl o adeiladu yr addoldy newydd yn ben- 
af i'w gweinidog» ac efe â yngymorodd a'r 
gwaith gydag egni. Efe dd y cynlluniwr 
caled gerpbanwyd yr adeilad co anrhydeddu 
rphen yr ade anrhy - 
us, a Sf hoddyg gofgolofn hardd o goffa- 
dwriaeth am Mr. wen fel pensaer celfydd, 
yn 19 troedfedd wrth ô0. Rhwng pryniad 
ir a'r adeiladwaith, costiodd £2,300. Pan 
agorwyd ef yr oedd £1,800 o ddyled yn aros 
arno. Nid oedd yn Soar y pryd hwnw, ac 
nid oes yno eto ychwaith, ond ychydig o'r 
cyfoethogion; gweithwyr yn byw ar gyflog 
eu diwrnod gwaith yw nifer luosocaf yr ael- 
odau. Ond er calondid mawr i Mr. Owen 
a'r eglwys, lluosogodd yr aelodau yn fawr 
wedi myned i'r addoldy newydd. Gwelw 
yn fuan fod yr anturiaeth yn dechreu talu, 
oblegyd ychwanegwyd canoedd at rif yr eg- 
lwys. Bu gweinidogaeth Mr. Owen yn y 
bymor hwn yn hyno lwyddianus; torodd 
awer cwmwl ar y gynu leidfa; disgynai 
gwlith Hermon i ireiddio y planigion ieuainc ; 
a chyfododd y llanw yn ddigon uchel ìi nofio 
llawer hen lestr fu ar y traeth am flynyddau, 
allan i gefnfor mawr gras. Trwy ymdrechion 
Mr. Owen a'r eglwys, talwyd y oll ddyled 
mewn llai nag ugain mlyn d. Casglwyd 
ganddynt yn yr yspaid hwnw at nol 
achosion y awm mo wyth, mil o bunau / Heb- 
w hyn, adei d dau y—un yn 
y Caedraw, a'r ar FN inclŷne, & 
threuliau y rhai hyny yn £350. Yr oedd Mr. 
Owen yn un hynod am gydymdeimlo âg 
eglwysi gweinion, ac yn un doeth a medrus 
i'w dwyn allan o'r dyruswch. Yr oedd fel 
dyn cartrefol yn hyn. 'Talai sylw lled fanol 
i Wleidyddiaeth; darllenai newyddion gwleid- 
iadol gyda manylrwydd. i yn fanol 
ar weitnrediadau y Senedd ; ac ymlawenha! 
r 


OWE 


oedd yn wron rhyddid crefyddol ; yn Ymneill- 
duwr cadarn a dilwgr; a gwnaeth ei ran yn 
addysgiant y genedl ieuanc yn egwyddorion 
Ymneillduaeth ; ac aml y byddai yn pre- 
gethu ar ysbrydolrwydd teyrnas Orist. Pan 
yddai rhyw bwnc eglwysig yn cyffroi y wlad, 
ygai ef ger bron eì gynulleidfa mewn rhyw 
ddull neu gilydd, gan ddal bob amser ar y 
cyfleusdra ì ddangos Ymneillduaeth fel eg- 
wyddorion teyrnas Crist. Nid oedd yn ys- 
grifenwr helaeth, er i ni ddarllen 
darnau o'i eiddo yn y cyfnodolion Cymreig; 
nid ydym yn cofio am ychwaneg o'i gyfan- 
_ soddiadau wedi eu dwyn trwy y wasg na'r 
cofiant a gyfansoddodd am y Parch. T. Gri- 
ffiths, Hawen; ond yr oedd yn arfer dar- 
lithio, ac enillodd boblo dd mawr hyn 
o orchwyl. Bu yn darlithio ar “' Job," y 
“ Muine Law,” “ Ymneillduaeth,” a “ Dr. 
T. W. Jenkin.” Yn y flwyddyn 1860, cyf- 
ododd cymylau duona bygythiol yn yr eg- 
lwys, yr hyn a flinai ysbryd Mr, Owen yn 
fawr. Pan y mae dynion anhywaith yn codi 
terfysgoedd mewn eglwysi, ychydig a fedd- 
liant am yr archollîon anwelladwy a roddant 
1ì galon y gweinidog. Pan oedd helbulon fell 
yn Soar, aeth Mr. Owen, tr wahoddiad 
taer, at ei hen gyfeillion, Mr, a Mrs. Davies, 
Victoria-street, y rhai oedd y pryd hwnw yn 
cadw tyddyn a gwaith haiarn yn ardal Caer- 
dydd, a derbyniodd garedigrwydd mawr ar 
eu dwylaw. Br hyny, yn y rhan brydferth 
hono o'r wlad, yn nghanol pob tynerwch, 
cafodd rywbeth tebyg i ergyd o'r parlys, ac 
ni bu o hyny allan fol cynt. Cafodd gymorth 
y meddygon goreu, ond ni fedrent wneud 
nemawr ychwaneg nag amlygu gobaith y 
byddai i amser ddileu yr effeithiau.  Gwell- 
aodd ychydig yn raddol; ond cyn ei fod 
braidd o'i wely, cymerwyd oi briod yn glaf, 
a bu farw. Gwaethygodd ei iechyd yn gyf- 
lym wedi claddu Mrs. Owen. Yr oedd teiml- 
ad o ddyledswydd tuag at y plant ei gy- 
mell ì fyw; ond yr oedd arno * chwant i'w 
ddatod.” MHiraethodd ac wylodd lawer ar ol 
ei anwyl Mary Anne. Yn Hydref 1862, 
rhoddodd i fyny ei ofal gweinidogaethol. Ar 
yr amgylchiad wnaeth. yr cglwys dysteb 
anrhydoddus iddo. Mae y ffaith hon yn 
ogoniant iddi. Parod ydoedd bellach i weddïo 
a dywedyd, “' Yr awr hon, Ar lwydd, y go- 
llyngi dy was mewn tangnefedd.” Trwy ei 
holl gystudd blin am fwy na phedair blynedd, 
dangosodd I ysbryd mwyaf boddlongar i 
drefn ei Dad nefol. Pan gollodd ei briod yr 
oedd yn barod i ddywedyd fel y Salmydd, 
“* Aethum yn fud, ac nid agorais fy ngenau, 
canys ti a wnaethost hyn.” Wedi iddo ddy- 
oddef cystudd blin, a phoenau annesgrifiadwy 
am yr amser maith a nodwyd, daeth eì Wa- 
redwr o'r diwedd ei genad, i'w ollwn 


Mn rhydd o'i garchar. Bu farw bore dyd 
awrth, Awst 23, 1864; yn 54 mlwydd oed, 


wedi bod yn weinidog llafurus, llwyddianus, 


a difefl am 28 oflynyddau. Claddwyd ef y 
dydd Gwenor canlynol yn nghladdfa Cefn- 
coedycymer, pryd yr oedd yn bresenol luaws 
mawr o weinìdogion, a chanoedd lawer o'i 


359 


OowWE 


gyfeillion, yn talu y gymwynas olafi wedd- 
ion marwol eu cyfaill, a gweinidog da i 
Iesu Grist.—(Cofiant y Parch. B. Owen, gan 
y Parch. B. Wstlsams, Dinbych.) 
OWEN, LEWIS, y Barwnig, fel gi lwid 
yn gyffrediu, yn fab i Owen ab Hywe 
ab Llywelyn, Ysw., o dref Dolgellau, yn sir 
mwyaf henafol yn y Dywysogaeth. Trouliodd 
mwyaf henafol yn gaeth. 
ei fywyd mewn bri ac awdurdod fawr; ac yn 
gymaint a'i fod yn meddu etifeddiaeth gwerth 
tri chant o bunau mn I flwyddyn, cafodd ei 
benodi yn ia-ystafo ydd, a barwn y trysor- 
lys i Ogledd Cymru. _ Bu yn sirydd Meirion- 
ydd Y blynyddoedd 1546 a1556; ac aelod 
seneddol dros yr un sir yn ny seneddau a ym- 
gynullent am y blynyddoedd 1647, 1602, a 
1554. Ar ol rhyfeloedd teuluoedd Efrog a 
Chaerwerydd, yr oedd lluoedd o herwyr a 
n yn preswylio ardal y Mawddwy, y 
rhai a fuont am lawer o amaer Blnteioodd 
yspeilio a llofruddio, yn herio yr awdur- 
dod yladol, a gyru gyrfaoedd o anifeiliaid o 
un sir i'r llall ar ganol dydd, yn hollol ddi- 
gosb. Er gosod atalfa ar eu gweithrediadau 
ysgeler, rhoddwyd awdurdod i John Wynn 
ab Meredydd, o Wydir, a Lewis Owen, i ad- 
sefydlu heddwch y wlad, a chosbì y drwg- 
weithredwyr oll. Wedi derbyn yr awdurdod 
hon, cyfo t fintai o wyr cryfion; ac ar 
noswyl Nadolig daliasant yn nghylch pedwar 
ugain o'r ysbeilwyr a'r lladrons ar y rhai y 
cynaliasant garchar-wysiad, a darfu iddynt 
eu cosbi yn ol eu haeddiant. Darfu i'w cym- 
deithion ystrywgar benderfynu dial am hyn, 
a gwylient gyfleusdra pan fyddai y barwn 
yn myned trwy y rhanau hyny o sir Feirion- 
ydd i'r brawdlysoedd, i'w gynllwyn yn 
nghoedydd tewfrig Mawddwy, mewn lle a 
elwir oddiar hyny yd y dydd hwn “Llidiard 
y Barwnig,” lle Orasant i lawr lawer, o 
groes i'r ffordd, er rhwystro ei fyned- 
iad. Wedi ei gael yn y sefyllfa hon, saeth- 
asant ato gawod o saethau, un o baraia 
lynodd yn oi wyneb, yr hon a dynodd a thor- 


odd hi. Ar ol hyn ymosodasant â gwa 


weinyddwyr a ffoisant ar yr ymosodiad cynt- 
af. UYN Yaerll ac anfad 
hon 'rehu ddiaa” i'r w oblegyd 
wy ein o'r gyfraith mewn 

a eithrediad yn y modd mwyaf llym, fel y 
rfu i'r holl nythaid ystrywgar a lladronllyd 

el eu d io. Dyoddefodd llawer o 

onynt weinyddiad cyfiawnder; a ffodd y 
lleill i beidio dychwelyd mwy. Llofruddiwyd 
y Barwnig Uwen ar yr ll o Hydref, 1500. 
( Pennant's Tours ŷn Wales; Lewis Dwnns 
Heraldic Visitatŷon, by W. W. E. Wynne, 
Esg , vol. ìi. 236.) 

OWEN, JOHN, oedd fabi O. Owen, Cil- 
yrwysg, yn mhlwyf Llanfihangel-yr-ystrad, 
yn Ngheredigion. Ganwyd ef yno yn ne- 
chreu y flwyddyn 1788. Derbyniodd lawer 
o addysg mewn ysgol gyffredin yn ei ardal 


OWB 





enedigol; ac wedi y rhagbarotoad angen- 
rheidiol, gosodwyd ef yn ysgol Ystradmeurig. 
Derbyniodd ei urddau offeiriadol gau osgob 
Llanelwy, yn y flwyddyn 1811, pryd y der- 
byniodd berigloriaeth Hirnant, yr hon a was- 
anaethodd yn ffyddlon am yn i ddwy 
flynedd. Yn y flwyddyn 1814, neu ddechreu 
1815, cafodd ei benodi i berigloriaeth St. 
Martin, yn Leioester; ao heblaw cyflawni ei 
wasanaeth gweinidogaethol yno, bu yn rhoi 
llawer o'i wasanaeth mewn amryw o'r eg- 
lwysi cylchynol. Oddiyma symudodd i uch- 
berigloriae Thrasem îon, e y Ìlanwodd oi 
swydd weinidogaethol gyda diwydrwydd 
mawr, fel gweimdog da ì Iesu Grist. Yno 
hefyd ï anwai y swydd o ddeon gwladol, 
ac yn hon yr oedd ei ffyddlondeb i'w welod 
yn amlwg, fel mewn pob poth arall, Yr 
oedd Mr. Gwen yn dduwinydd mawr, manol, 
a threiddgar; ac fol awdwr yr oedd yn rhag- 
orol. Cyfansoddodd lawer o lyfrau o wir 
werth, mewn amddiffyniad i'r Eglwys Esgob- 
nothol, yn ngwyneb yr ymosodiadau arni. 
Yr oedd efe o'r dosbarth efengylaidd o'r og- 
lwys. Cyflwynwyd i ni y gyfros ganlynol 
or weithiau ya gan j g aill ìddo, sof — 
** Llythyrau ar ifoniadau Tadau y ddwy 
nrif Y yntaf.” “Cofiantau y Parch. T. 
ones, ton, a'r Parch. D. Rowlands.” 
“* Darlithoedd ar Babyddiaeth.” “ Oyfieith- 
ad newydd o ysgrif eniadau Luther ar y Gal- 
atiaid.” Oyfieithodd hefyd weithiau Calfin 
ar y Proffwydi Lleiaf, Rhufeiniaid, Jeremi, 
Hebreaid, a'r Epistolau C inol, oll yn 
Seisnog. Er ei holl ddefnyddioldeb, efe a fu 
farw, yn llawn o ddyddiau, sef 80 mlwydd 
oed, yn nhy ei feb yn nghyfraith, y Parch. 
H. Smith, Gorphon a 25, 1887. R Er 6i farw 
mae ei ysgrifeniadau gw awr yn gof- 
yolofn fawreddog o hono ar hyd a lled y 
wlad. 
OWEN, ROBERT, Llanrwst, pregethwr 
yda'r Trefnyddion Oalfinaidd, a an y 
wyddyn 1765. Ymunodd a chrefydd pan 
oedd tuag 28 oed; a dechreuodd bregethu 
y flwyddyn 1809, pan yn 44 mlwydd oed. 
id ydym yn deall i'r hen frawd hwn gael 
nemawr o fanteision addysg yn ei ieuenotyd, 
na'i fod ychwaith wodi ei gynysgaeddu a 
uoedd cryfion i gymeryd dysg. p cawsaì 
anteision helaethach, Fel y gellid dysgwyl 
i ddyn a ddaethai at grefydd yn yr oed hwnw, 
ac â ddechreuasai bregethu yn 44 oed, ni 
ch dodd fawr o enwo dd gyda'r wei- 
nidogaeth. Eto yr oedd, fel y dywed y 
. Roger Edwards am dano, yn ddyn 
dirodres a diddichell; yn Gristion cywir a 
thra phrofiadol; ac yn nodedig mewn gweddi. 
Ac er nad oedd ei th yn eang, yn 
enwedig yn ei henaint, byddai eì brysurdeb 
naturiol, yn gysylltiedig aiddiffyg cof, yn 
peri iddo fynych wrth bregethu wneud 
Pmryfuseddau digrifol. Er hyny perchid ef 
bawbo herwydd ei ddiniwei dd, a'i 
dduwioldeb. Ac ar yr amserau y caffai ““yr 
hwyl,” fel y dywedir, byddai yn pregethu 
yn hwylus ac effeithiol. Yr oedd yn wir 
elyn i ddiafol a phechod, ac yn wir eiddigus 


360 


—— _—. S ——— —— 











am gynydd santeiddrwydd. Ni chafodd efe 
dymor hir ar y maes fel rogethwr. Gwr 
hoff gan ei frodyr oedd Bobe Owen, &c o 
fynwes ei frodyr yr aeth efe i fynwes Abra- 
ham. Bu farw yn niwedd y flwyddyn 1852, 
yn 87 mlwydd ood. Claddwyd ef Llan- 
rwst ar yr un dydd ag y claddwyd Wel- 
lington yn Llundain, ond gyda chryn lawer 
llai o rwysg a mawredd daearol. Yr ydym 
yn barod i feddwl, os yw y nefoedd yn ymyr- 
aeth a chladdedigaethau, fod mwy o'r nef- 
oedd yn nghladdedigaeth Llanrwst nag oedd 
yn nghladdedigaeth Llundain. 
o , MORGAN, D.D., ydoedd frodor 
o sir Gaerfyrddin, a'i dad yn offeiriad yn y 
sir hono. Derbyniwyd ef i goleg Iesu, 
Rhydychain, yn 1608, ao efe yn 23 oed; ac 
ar ol hyny daeth yn geplan y coleg newydd, 
Yn 1613 graddiwyd ef yn G.O0., ac yn 1616, 
n A.O., ac efe M pryd hwnw yn aelod o 
art Hall. Cafodd ddyrchafiad eglwysig 
defnyddiol & brwdfrydig dros yr eglwys, pan 
efnyddiol a ig r eglwys, pan 
ddaeth Dr. Laud yn esgob Tyddewi, efd a'i 
penododd yn gaplan iddo; a graddiwyd ef 
yn D.D. pan wnaed yr esgob yn ganghellydd 
yr athrofa. Fel arwydd o gydna yddiaeth & 
diolchgarwch am anrhydedd hwn, efe a 
gauodd fynwent ddeheuol eglwys St. Mair a 
mur o geryg nadd, ac a adeiladodd borth 
prydferth ar un tu iddi, gyda thraul o 
£230, yn 1697... Yn mysg yr amryfal - 
luniau perthynol i'r porth hwn, yr oedd y 
Fair Fendigaid, a baban yn eì breichiau, yr 
hyn a ffieiddid yn fawr gan y Puritaniaid, ac 


rwymod 
i'w hadeiladu—fel cang 
ganiataodd iddo, ac a gyd- dygodd a'r cwbl 
pan orphenwyd ef.” Urddwy yn esgob 
Llandaf ym 1639; a daliai hefyd reithor- 
iaethau edwas a Rudry ar eì enw. Yr 
efo yn un o'r esgobion a ardystiasant 
yn 1641, am yrhyn y carcharwyd ef yn y 
; a bu yno tua phedwar mis. Ar ol ei 
ryddhad efe a ddychwelodd i'w wlad ened- 
igol, lle y dyoddefodd lawer o herwydd ei 
eyrn ch, a'i fod yn esgob, ao wedi ei 
ddyrchafu gan Laud. Ymosodwyd ar ei 
balas yn Methern, ger Caerwent, X 'w 
gan ryw Green o rdydd, a chymerwy 
ef yn nghyda'i holl feddianau y parth 
hwnw, & manau ereill hefyd. yi olynydd 
cyntaf yn Bedwas oedd rhyw Henry Nichols ; 
ao ar ol hwnw, rhyw Watkin Jones, o Myn- 
yddislwyn, yr hwn, yn ei blwyf ei hun, oedd 
aiìl-fedyddiwr; ond yn Bedwas a Rudry 
henadur proffesedig. Rhyw Reese on 
David, y goruchwyliwr a'r gorfodogwr, oedd 


yn byw yn y persondy, yn gofalu am yr 
eglwysdir, ac derbyn y 3N ; hwn a 
gymudodd y yddfaen yn 


eglwys Bedwas; a chan na allai efe a'i gyd- 


ymaith ddryllio cyfryw ddarnau fel yr 
amcanent, efe a barod iddo gael ei ddwyn o 


OwE 


— ou _—————— 


dan yr ywen yn y fynwent, lle y defnydd- 
iwyd o Fn gain i ddyfrhau a_b ei 
anifeiliaid. Bu farw esgob Owen yn Nglas- 
allt, sir Gaerfyrddin, yn Ionawr, 1644—56, 
ac a gladdwyd yn oglwys Llanfihangel, 
Myddfai. Meddianai gryn lawer o dir, yr 
hwn a etifeddwyd gan ei nai; ao efe a gyn- 
y odd ysgol rad Caerfyrddin a £30 yn 
y flwyddyn, i'w talu gan blwyf St. Ismael, 
yn y sir hono. Yr oedd y wlad yn ferwedig 
drwyddi y tymor hwn; y brenin a'i blaid o 
un tu, a'r senedd a'i phlaid o'r tu arall. ““ Yr 
oedd yr anghydfod rhwng y senedd a'r es- 
gobion yn cynyddu fwy-fwy, a_ chafodd 
deuddeg o honynt eu cyhuddo o deyrnfrad- 
wriaeth, a danfonwyd deg o honynt yn gor- 
charorion i Dwr Llundain; yn mhlith y 


rhai yr oedd Dr. Morgan Owon, b Llan- 
daf, fel y soniwyd eisoes; Dr. J. Owen, 
esgob Llanelwy; a Dr. Roberts, esgob Ban- 


r. Wedi anfon yr esgobion i Dwr Llun- 
ain, cytunodd y senodd na byddai i'r esgob- 
ion o hyny allan nac eistedd na rhoi eu llais 
yn Nhŷ yr Arglwyddi. Yn ol gwneuthur y 
yfraith hon, rhyddhawyd yr esgobion o 
Dwr Llundain, ac a aethant lle y gwelent 
fod yn dda, a dyoddefodd rhai o honynt 
lawer o galedi. Bu y pethau hyn yn achos 
o gynwrf mawr yn Nghymru, oblegyd fod 
rhai yn gyfeillion i'r bion, ac ereill yn 
bleidiol i'r senedd. Archesgob Laud. wedi 
bod yn garcharor yn Nhwr Llundain yn 
agos dair blynedd, a gafodd ei brofi gan y 
senedd, a'i farnu euog o ymdrechu dym- 
chwelyd y cyfreithiau, a'r grefydd Brotest- 
anaidd, yn nghyda r rfraint y senedd ; a 
rhoddwyd efì farwolae y 42 flwyddyn 
o'i oedran, wedi bod ddeuddeg mlynedd yn 
archesgob Caergaint. Pan glybu Dr. Morgan 
Owen, esgob Llandaf, fod archesgob Laud 
wedi ei osod 1 farwolaeth, efe a syrthiodd o'i 
gadair, ac & fu farw yn y Glasallt, yn sir 
rfyrddin, lle yr oedd wedi cilio yn amser 
y rhyfel cartrefol. Yr oedd Dr. Owen yn 
wr o sir Gaerfyrddin, wedi eì ddwyn i fyny 
yn gyntaf yn ysgol rydd Caerfyrddin. ac 
wedi hyn athrofa Rhydychain. (Ws- 
liams's Emvnent Welshmen; Hanes Crefydd 
yn Nyhyru “fan Peter, 219, 221.) 

OWEN, RICHARD, D.D., ydoedd fab y 
Parch. Cadwaladr Owen, unwaith yn gym- 
rawd o goleg Oriel, Rhydychain, ac wedi 
hyny rheithor Llanfechain, sir Drefaldwyn, 
lle y ganwyd ef yn 1605. Derbyniwyd ef i 
goleg Oriel, pan yn bumtheg oed, ac yn 
1627 gwnaed ef yn wd o hono, ac efe yn 
G.C. y pryd hwnw. Wedi derbyn urdd ei 
feistr yn y celfyddydau, efe a. dderbyniodd 
urddau eg “yng ; ac yn 1635, anrhegwyd ef 
gan athrofa Rhydychain a ficeriaeth Etham 
yn Nghaint. Yn 1638 rhoddodd i fyny 
ei oriaeth, a chymerodd yr urdd o 
G.D., acefe y pryd hwnw yn rheithor St. 
Swithin's London Stone. Pan dorodd y 


within 
1 allan yr oedd yn d ffydd- 
idaw i brenin; ac dya oydd nd 
fywiolaethau, ac a ddyoddefodd lawer yn 
achos y brenin am yspaid 17eg o flynyddau. 


861 


—————————————— I /m2-"—"9 9 id mu ——————— ———————Í———————— 


OWRE 





Arol dychweliad Siarl II. adferwyd iddo oi 
fywiolaethau; ac ar ol hyny efe a gofodd 
brebendiaeth Reculverland, ger St. Paul's, a 
bywiolaeth St. North-Oray, yn Nghaint, ac 
a wnaed yn D.D...“ Yr oodd mewn bri mawr 
am ei fuchedd a'i ymarweddiad santaidd; 
am iachusrwydd oi farn; am ei gydymffurf- 
iad ag pMhrawiae th a. dysgyblaeth henafol 
eglwys Loegr, ac am ei ymlyniad te 
wrth ei fawrydi cysegredig yn Ystod y 
chwylfaoedd blaenorol, Ef a. gyoeddodd 
ddwy bregeth, un o'r rhai a ymddangosodd 
yn 1666, 4 plyg. Efe a gyfieithodd hefyd i'r 
isneg duchangerddi Juvenal. Bu farw 
lonawr, 1682. (Wood's 4then. Oron.; Walk- 
er's Sufferin : Af ihe Clergy. 
Ow. N JO , D.D., yn ail fab i'r 
Parch. Henry Owen, gweinidog yr efengyl 
n Stadhain, ac 1 Griffith Owen, Ysw., 
alybont, Ceredigion. Ganwyd ef yn y 
flwyddyn 1816. Wedi iddo dderbyn 
lawer o addysg gan ei dad, anfonwyd cl ì 
athrofa yn Rhydychain, yr hon a gedwid gan 
ysgolaig rhagorol o'r enw Edward Sylvester ; 
ac yr oedd ei gynydd mor gyflym mewn 
dysgeidiaeth, fel yr ystyrid ef yn 12 
mlwydd oed yn un cymwys i'w dderbyn i'r 
brif ysgol, a chafodd y pryd hwnw ei restru 
yn ngholeg y frenines, yn Rhydychain, ao 
athraw iddo yr oedd yr hyglod Dr. Bar- 
ow, a chafodd ei raddio yn B.A. yn 
19 mlwydd oed, a gwnaed ef yn M.Â. yn y 
Gan fod teulu mawr gan 


flwyddyn 1635. 

ei dad, nid oedd hyny yn alluog i gynal 

ei fab yn Y modd y dymunai ; ond trwy gar- 
ì dd Hugh Owon, Talybont, ei ewythr, 


yr hwn wrth weled ei alluoedd a roddodd 
iddo ddefnyddiau cynaliaeth cysurus, tra yn 
dylyn ei efrydiaethau ; ac yn ngwyneb nad 
oedd ganddo blant ei hun, ao yn berchen 
llawer o gyfoeth, bwriadai fabwysiadu John 
yn etifedd iddo. Cyn iddo adael y brif ysgol, 
yr hyn addygwyddodd pen yn 21 dd 
oed, ymddengys fod dylanwadau crefyddol 
yn gweithredu gn rymus ar ei feddwl; am 

achlysur o hyny nid ydym yn hysbys. 


ameu iddo gael ei ddwyn ì yn - 
fyddol pan o dan gronglwyd ei dad, a dichon 


i h adn dwyd 
y pryd hwn ar ei feddwl, Pa fodd bynsg 


d hwn gadawodd brif ysgol, Thu 
ar y pryd hwn w y , tua r 
flwyddyn 1636. Yr amser hwn darfu i'r 
brenin Siarl ddyrchafu y Dr. Laud i'r arch- 
esgobaeth, ac yn yr awdurdod uchel hono 
efe a ataliodd weinidogaeth llawer o'r offeir- 
iaid mwyaf llafurus, a dygodd i mewn am- 
ryw iadau newyddion a defodau afreid- 
iol a chaethiwus i brif lion Rhydychain, 
a pha rai ni allasai John Owen o gydwybod 
gydymffurfio, oblegyd yr oedd eì ofal gy- 
maint am anrhyd a phurdeb addo 

Duw yn ol eì aìr, fel na I ymostwn an nn 
gosodiad anysgrythyrol, ac felly ym - 
odd oddiwrth y sefydli 


fydliad. Yn y cyfamsor 
y oedd yn gapelydd i ddau deulu ardderchog, 
pl 


d ddechre y rhyfel cartrefol, yna 
eidiodd achos y senedd. Yn ngwyneb yr 
ymddygiad hwn o'i eiddo, casawyd ef gan 


OWL 8 


* 








— 


ei gyfeillion fol Puritaniad penboeth. Ys- 
tyriai ef hyn fel dyoddefiadau er mwyn cyd- 
wybod, ac o hyny allan bu yn wrthwynebwr 
i'r eglwys wladol. Ataliwyd yn awr y cy- 
northwy a roddai ei e iddo; ond par- 
haodd i fod yn gapelydd i Syr Robert Dor- 
mer, o Ascot, ac athraw ì'w fab henaf; ac 
wedi hyny i Arglwydd Lovelace, o Hurley. 
Ar eì ymadawiad a phreswylfod Arglwydd 
Lovelace, aeth i fyny i Lundain, lle yr oedd 
efe yn hollol estronol, a chymerodd ei lety 
gerllaw y Charter House. Êr bod yr argy- 
oeddiadau tostlym a grybwyllwyd flaen- 
orol wedi lliniaru ìi raddau y pryd ; eto 
yr oedd ei fynwes heb gael eì thawelu mewn 
modd cyfreithlon; ond wedi myned i Lun- 
dain, aeth ef unwaith i eglwys Alderman- 
bury, gan ddysgwyl clywed Mr. Calamy yn 
pregethu; ond darfu i amgylchiad 
rwystro Mr. Calamy rhag dyfod i bregethu 
y noson hono yn y lle, ond aeth pregethwr 
anadnabvddus i'r areithfa, a phregethodd 
oddiar Math. viii. 26. Bu y bregeth hon yn 
foddion yn llaw Arglwydd ìi symud ei 
ofnau, a rhoddi iddo y fath oleuni, cysur, 
a Heddwch sefydlog, yr hyn a gafodd fwyn- 
hau i raddau dros y gweddill o'i oes.. Ohyn 
allan yr oedd wyr argyoeddedig o wir- 
ionedd egwyddorion anghydffurfiaeth. Yn 
y flwyddyn 1642, ysgrifenodd ei lyfr cyntaf, 
yr hyn a alwai yn “ Dadblygiad Armin- 
iaeth,” a dygwyd ef yn fuan Ru ar- 
graffwasg yn un l 4 plyg. odd 
gwaith hwn o'i eiddo dderbyniad cyffredinol, 
a chymeradwyaeth lluaws o ddysgedigion 
duwinyddol, heblaw dwyn yr awdwri sylw 
wyr o enwogrwydd ac awdurdod. Yr amser 
wn darfu i'r pwyllgor ag oedd i buro a 
glanhau yr eglwys oddiwrth weinidogion 
anfucheddol ei anrhegu a bywiolaeth eglwys 
Fordham, lle y priododd a boneddiges o'r 
hon y cafodd amrywiol o blant, y rhai y 
gwelodd efe eu claddu oll. Ar ol bod yn 
Fordham tua blwyddyn a haner cyflwynwyd 
iddo fywiolaeth Coggeshall, a bu ei ln 


einidogaethol*yn y lleoedd hyn yn llwydd- 
siwns. r oedd ei barch a'i' e>ia 


awr y fath, fel yr oedd yn cael ei wahodd a'i 
apwyntio fynych i bregethu o flaen y 
senedd, a chymellwyd ef i fyned gyda Crom- 
well yn gyntaf i'r Iwerddon, ac wedi hyny 
i'r Alban. Ond can gynted y cafodd ei rydd- 
id, dychwelodd yn llawen at ei bobl i Cog- 
goehall, ond ni oddefwyd iddo aros yno yn 
ir, am fôd y senedd eisoes wedi ei benodi 
i ddeoniaeth Eglwys Orist yn Rhydychain, 
yr hwn benderfyniad a hysbyswyd, yn y 
o Fawrth, 


1651, y'Tŷ hwn wrth ysbyriod gwerfbf 
1691, y'N hwn l erthfawrog- 
rwydd John Owen, MA, o goleg 


eg y frenines, 
a archodd fod iddo ef gael eì osod yn Neon- 
iaeth Eglwys Crist, yn lle y Dr. Reynolds.” 
Yn y flwyddyn gwnlynol, cafodd ei anrhyd- 
eddu a'r graddiad o D.D., a'i ddewis yn rhag- 

nghellwr yn y brif 

aodd jD y dd bwysig hono mewn an- 
rhydedd a pharch am bum mlynedd. Yn 
flwyddyn 1654, pan oedd Cromwell wedi 


5 


ysgol yno; a phar- 


y OWE 


dain; eithr o herwydd i gyfeisteddiad y 
gorfreiniau farnu nad cyfad oedd i wr 
mewn urddau gweinidogaethol eistedd yn y 
senedd, ni fu yn y sefyllfa hono ond am 
ychydig o amser; er fod Cromwell a'i ethol- 
wyr yn cefnogi ei eisteddiad yn y Tŷ, ac 
mewn ufudd-dod i'r rhai hyny yn unig y 
cydsyniodd efe fyned yno. Ŷn hanes bywy 

y gwr enwog hwn yr ydym yn cael iddo ym - 
wrthod a'r drefn eglwysig esgobyddol, ac 
am dymor fabwysiadu yr un Bresbyteraidd ; 
ond barnodd mai dull mwyaf cyson a'r ys- 
grythyrau ydoedd yr un Annibynol; ac 
eto I fath ydoedd helyntion y deyrnas y 
pryd hwnw, fel nad oedd 1 e olygiad- 

au yn difeddianu gweinidogion o freiniau 
eglwysig, fol y mae digon o enghreifftiau yn 
dangos, ond nid neb yn fwy nodedig na'r 
Dr. Owen. Yn rhyw fodd trwy i Cromwell 
ddeall nad oedd y Dr. Owen yn ffafriol iddo 

ef gael y goron a'r deyrnwialen, yn lle bod 


yn P»ofector, anfoddlonodd int fel y 
rhoddodd i fyny ei swydd o hellydd 
brif ysgol, a neillduodd Ric ei fab i'r 


swydd yn ei le, yr hwn mewn chwech wyth- 
nos & 'diswyd odd y Dr. Owen o'r is- 
nghelloriaeth, gan roddi ei lei'r Dr. John 
onant, Presbyteriad, a pheriglor coleg Ex- 
eter. Felly wedi pum mlynedd o wasanaeth 
llafurus, rhoddodd ei swydd i fyny, a thra- 
ddododd gyfarchiad pwysig i'r canghellydd 
a'r is-ganghellydd newydd, gan ofalu na 
wnai y crybwylliad lleiaf er sarhau ei olyn- 
wyr, nag o eiddigedd o herwydd eì ddi- 
swyddiad ei hun; ond rhoddodd ddesgri 
helaeth a manwl o'r annhrefn a gafodd efe 
yn y brif ysgol ar ei ddyfodiad yno, ac o'r 
diwygiadau a ddygodd efe oddiamgylch yn 
y lle yn ystod ei swyddogaeth. r ydym 
wedi olrhain bywyd y Dr. Owen hyd ei ddi- 
awyddiad o fod yn ganghellyddi brif-ysgol 
Rhydychain; rhaid ini droi yn awr at y 
gweddill o'i oes lafurus. Yn nesaf yr ydym 
yn ei gael yn colli deoniaeth Eglwys Orist 
trwy gynydd Presbyteriaeth, y rhai a gy- 
fyngent ar freiniau aT Annibynwyr, un o 
ba rai oedd y Dr. Owen. Cafodd eì ddi- 
feddianu o'r ddeoniaeth benderfyniad y 
senedd ar y 13eg o Fa , 1660, a'i rag- 
flaenydd, y Dr. Êo old8s a benodwyd yn ei 
le. Darfu hyn derfynu pob perthynas 
rhwn Dr. Owen a helyntion gwladwr- 
iaethol eì oes. Yn fuan ar ol y dygwyddiad 
hwn, ymneillduodd ìi Stadham, lle yr oedd 
efe wedi prynu etifeddiaeth; a thrwy ei fod 
wedi arfer wrth gyrchu ym n yn Rhyd- 
ychain i bregethu ambell waith i'r trigolion, 
trwy hyny yr oedd cynulleidfa fechan o 
honynt wedi ymuno yn nghyd, ac i'r rhai 
hyny ^W aeth efe y pryd hwnw i weini- 
do u; ond ni pharhaodd hyny ond am 
ychydig; canys daeth Meiïwyr Rhydychain, 
a gwasgarasant y gynulleidfa; ac mor boeth 








PAB 


363 


PAB 








oedd yr erledigaeth oedd wedi cyfodi, fel y 
gorfu i'r Dr. dro oleile er mwyn dy- 
ogolwch. Ffurfid yn awr gyfreithiau i gy- 
fyngu ar ryddid crefyddol crefyddwyr, fel 
nad oedd modd i Dr. Owen mwyach bregethu 
heb ddwyn ei hun yn agored i gosb. Etoo 
herwydd ei enwogrwydd diweddar, chwen- 


Ï ei arbed hyd y,eellid; ac i'r dyben 
wn; anfonodd glwydd Ganghellydd 
Clarendon am o, ac yn hynaws iawn 


a'i hanogodd, os nad allaio gydwybod gyd- 
ffurfìo a'r cyfreithiau oedd y pryd hwnw 
mewn gweithrediad, am iddo ddefnyddio ei 
amser ì ysgrifenu yn erbyn Pabyddiaeth, a 
pheidio cynal cyfarfodydd angh ithlon, ac 
addawodd yntau wneuthur fe 's ond caf- 
wyd ef yn fuan yn pregethu i bobl Stadham ; 
ond gan nad oedd yn dal yr un fywiolaeth 
eglwysig, nid oedd un gafael gan y gyfraith 
BTno. ayn hir ar ol hyn, cyflawnodd, $ 

dewid trwy ysgrifenu yn erbyn y Pabydd- 
ion, a darfu i'w waith y foddhau Arglwydd 


Clarendon mor fawr, fel y yny iodd iddo 
ddyrchafiad yn yr eglwys Sefydledig os cyd- 
ffurfiai a'i gosodiadau a'i threfniadau; ond 
ni wnaeth felly. Yn fuan wedi hyn, sef tua 


diwedd y flwyddyn 1669, cafodd wahodd- 
iod taer1 gymeryd gofal eglwys Gynulleid- 
faol yn Boston, n America, ac amcanodd 
o a'r ì wnw ; ond trwy 

FYW wm lchiadau anhysbys, fe'i llesteir- 
iwyd. ed rhai mai orchymyn y 
senedd, Ŷn ngwyneb nas gallasai bregethu 
mwyach yn Stadham, symudodd i Lundain, 
ac wedi myned yno pregethai y achlysurol 
mor fynych y cel gyfleusira. mddengys ei 
fod ef y pryd hwn yn pregethu yn lled reol- 
aidd, a chanddo gynulleidfa wedi ymuno dan 
ei weinidogaeth, ac yn mysg ei wrandawyr 
yr oedd amrywiol o swyddogion milwrol, a'r 
rhai yr oedd yn flaenorol mewn cydnab dd- 
iaeth. Sefydlodd hefyd lithwriaeth reolaidd 
i'r hon y cyrchai nifer luosog o bersonau o 
enwogrwydd. Yn y flwyddyn 1668 bu farw 
ei gefnder, Mr. Martin Owen, gan adael iddo 
bum cant o bunau, yr hyn gyda'i etifedd- 
iaeth ei hun, a'r elw ed yd y ll frau 8 ys- 
enai, a'i uogent i U] sur- 
gaf er nad oedd caol nemawr o elw'n oddi- 
wrth ei weinidogaeth. Ar y 7fed o Chwefror, 
1673, bu farw yr enwog Joseph Caryl, 
cyfaill y Dr. Owen, a gweinidog ì eglwys 
luosog yn heol Leadonhall; a chan fod Caryl 
ac Owen mor gydnaws o ran eu hegwyddor- 
ion, cytunwyd fod eu dwy gynulleidfa i uno 
yn un dan ofal y Dr. Owen, yr hon oedd yn 
cael eì gwneud 1 fyny o brif ddynion enwog 


y dyddiau hyny; yr hyn yn ddiau a barodd 
i'r erlid i'w erb 


a gweddw Thomas D'Oyly, 
hampton, gerllaw Stadham, yr hon oedd yn 
foneddiges o dduwioldeb nodedig ac o gy- 
foeth mawr, Y hyn a wnaeth ei amgylch- 
iadau tymoro ygysurus. Yn nghylch y 
pryd hyn yr oedd Bunyan yn garcharor; ao 
un o'i gyfeillion a ddaeth at y Dr. Owen ji 
ddeisyf arno eiriol drosto. Y sgrifonodd aí 
Dr. Barlow, ei hen athraw, a chyfarwyddodd 
me b ef. ìi anfon erfyniad at yr Arglwydd 
ghellydd, hyn a wnaed, ac yn y dull 
hwaw cafodd Bunyan ei ryddhau. Dyodd- 
efodd y Dr. Owen yn ei flynyddoedd olaf 
lawer o anhwyldeb, megys dolur y gareg, 
diffyg anadl, &c., Hen a gawsant Bg a 
fawr eiflin lafur gweinidogaethol, a'i 
ddyfal od gyda'i ysgrifeniadau meith- 
ion. Yn awr yr oedd pen ei daith yn agos- 
hau, ao yntau yn dywedyd ei fod yn myned 
at yr hwn yr oedd ei enaid yn eì garu; a 
boreu dydd ei farwolaeth dywedodd wrth ei 
gyfaill, Mr. Payne, ““O frawd anwyl, y mae 
y diwrnod y maith hiraethais am dano wedi 
yfod o'r diwedd, pan y caf weled person 
gogoneddus y Cyfryngwr yn eglurach nag y 
elais, ao nag y gallaswn ei weled 
yd hwn.” Felly aeth i ganfod yr olygfa 
ogoneddus hono ar y 24ain o Awst, 16083, 
6 mlwydd. oed, a chladdwyd ef yn nghladdfa 
Maesydd Bunhil. Y mae nodweddiad y 
Dr. Owen wedi cael ei roddi mewn gwahanol 
ddulliau, yn ol meddwl ei ifenwyr, ond 
y mae pawb yn cytuno ei fod ddyn o allu- 
oedd angh n, ac o ddysgeidiaeth tu 
hwnt i'r cyffredin. Dywedir ei fod yn feistr 
ar ieithoedd Hebraeg, Groeg, a_ Lladin, 
eì fod yn athronydd mawr, ac yn hynod o 
hyddysg yn y gyfraith wladol, yn hanesydd 
gwir fawr, Hm neillduol mewn hanesyddiaeth 
e 


eglwysig. l awdwr, ydym wedi caol 
ìddo ysgrifenu 80 o gyfrolau o lyfrau gwir 
ddefnyddiol, o'r rhai y mae y cyfrolau can- 


lynol wedi ymddangos mown gwisg Gym- 
reig, 86 «cao , neu Boolau. Oymdeithas 
Pe Wysig,” “Yr Aedhrawiaoth o barhad y 

aint mewn gras,” “ Pec reswyliedi 
mewn credinwyr,” “ Esboniad! ar yr He 
breaid,” “ Traethawd ar Berson a Gwaith yr 
Ysbryd Glân,” ““ Traethawd ar Berson Crist,” 
yn nghyd ag ereill. Ychydig flynyddoedd 

n ol, argraffwyd ei holl waith gan B. 
aynes, Llundain, mewn 28 o gyfrolau un- 
ffurf 8 plyg. (Life of Dr. Owen.) 


P 


od ganrif ysoedl yn Beb'i Bryohau Dry. 
nrif. Yr yn i Brychan - 
cheiniog. Efo, yn nghyd a'i frodyr Pasgon 
a Nefaì, a anwyd o Phosori, Yspaenes, yr 


hon oedd drydedd ig Brychan. Hwya 
aethant drosodd i Ŷ “4 lle” daethant yn 
seintiau ac yn bendefigion. Mewn rhai cyf- 
resi gelwir Pabiali yn Papai; achan y Gwy- 


PAD 


———  ——— — 





— 


ddelod yn Pianno, Pivannus, a Piapponus. 
(Bonedd y Saint; Achau y Saint; Myv. 
Arch. ii.) 

PABO, neu fel y gelwir ef yn gyffrodin, 
Pabo Post dain, ar gyfrif eì wroldeb i 
ymladd yn erbyn gelynion ei wlad, ydoedd 
ab Arthwys ab Mor, yr hwn oedd fab Mor- 
fydd ab Ceneu ab Godebog. Yngyntaf 
efo a enwogodd ei hun fel rhyfelwr yn erbyn 

Brith Gwyddelig. eithr yn y diwedd 
u raid iddo adael ei diriogaethau yn y Gog- 
ledd, a. dychwelyd i Gymru. Derbyniwyd 





ef yn wus Cyngen ab Cadell 
Deyrnllwg, brenin Powys, oddiwth yr hwn, 

gystal a'i fab, Brochwel Ysg 5, y 
derb iodd Pabo anrheg o di Efo a 


briododd Gwenaseth, merch Rhufon Rhufon- 
iog. Wedi hyny efe a arweiniodd fywyd 
santaidd ; a chyfrif ef yn sant yn yr eglwys 
Brydeinig. e a sylfaenodd eglwys Llan- 
babo, yn Mon, lle mae carog yn aros o hyd, 
a'i lun arni, gyda'r cerfiad canlynol :—Jic 
sgoe Pabo Post 2 Prud Co ny nwn 
on a nfuwy went 
yn amser teyrnasiad. Siarl dd Geir cyflun 
o'r oerfìiad yn Eotoland's Mona Antigua. Ei 
gofwyl a gedwid Tachwedd 9.— (Achau y 
Saint; Iolo Manuscrspts, 503, 521, 658.) 
PADARN, ydoedd sant enwog, ac yn fab 
i Pedrwn, neu Pedredin, mab Emyr Llydaw, 
a chefnder Sant Cadfan, gyda'r hwn y daeth 
efeiì Brydain, yn ol Usher, yn y flwyddyn 
516. Yn ol AcAau y Sasnf, ar ol eì ddyfodiad 
i Brydain aeth yn aelod ogoleg Illtyd, ei gefn- 
der, a bu yn esgob yno. Ymsymudodd o 
goleg Illtyd i Geredigion, ac mewn lle a elwid 
wedi hyny Llanbadarn Fawr, efe a sefydlodd 
gynulleidfa o 120 o belodau, & ac a ffurfiodd 
o, yn yr hon yr ele yn ben, 
neu yn archesgob. Mewn rhai hen ysgrifau 
gelwir ef yn archesgob Llanbadarn. Efe 
oedd sylfaenydd eglwysi Llanbadarn Tref- 
eglwys, nou Llanbadarn Fach, a Llandadarn 
Odyn, Ngheredigion; a Llanbadarn 
Fawr, Llanbadarn Fynydd, a Llanbadarn y 
Gareg, yn sir Faesyfed ; ac y mae safleoedd 
rhai o'r plwyfi hyn dangos helaethrwydd 
ei esgobaeth tua'r Do, gyda'r ffin a benod- 
wyd ì esgobaeth Tyddewi. Mae ei helaeth- 
dd tua'r Gogledd yn ansicr; er y mae yn 
debygol y cynwysai lawer o sir Drefal- 
dwyn. Pa hyd y bu Llanbadarn brif 
saflo yr os baeth nis gellir bod yn sicr, gan 
mai ychydig iawn o hanes a geir ar y mater. 
Y sylw diweddaf a geir ar AN mm yw y 
Brutiau reig, a hyny mor yn ol a'r 
flwydd 20, han y sonir fod amryw o eg- 
lwysi Tan , ynyw Tyddewi.) a Llan- 
badlarn—tair aeth eu Cymru, 
wedi eu anrheithio gan y yexoniaid. Modd 
ynag, mynegir i'r esgo on golli ei 
breiniau trwy ymddygiad terfysgus y trig- 
olion, y rhai a lefruddiasant yr esgob ; 
canl ychwan d yr esgobaeth at un 
Tyddewi. Oddi benillion. chwebanog 
Johannes Sulgenus, deallir i Padarn wei- 
nyddu yn eì esgobaeth 21 o flynyddau, a'i 
fod yn ystod yr amser hwn yn ymarferu â'r 


864 


PAD 





ddynion yn ddiwahaniaeth, ac yn cynorthwyo 
y dodion a'r rheidus yn eu Tango “di 


galwyd ef yn un o “ Dri Gw 

fydodig” nys Prydain ; Teilo a Dewi oedd 

Toignmouth i Padarn adeilaitu mynaeh! 
eignmouth i eiladu m dd 

ac eglwysi Hwy holl barthau Ceredi on, 


ngwibdaith Y tywysog hwnw i'r Deheubarth. 


b Vannes. Modd bynag, 

ael allan rhyngddo ef ag esgobion ereill 

dd yr hyn galwyd cynadledd 
cytundeb. Er hyn 


ganmolir yn fawr fel mynach ac fel b 
ysgrifoniadau Venantius, prydydd Lladin o 

ì ww hwn oedd eì 0eswr. Dywed 
un o'i fyw, reuol, dyfynedi 
Usher, fod tri diwrnod yn cael eu canon 
gysegrodig iddo—dydd ei farwolaeth, Ebrill 
15 dd ei urddiad yn esgob, Mehefin 20; 
a dydd a deb rh do ag esgobion 
Llydaw, Tachwedd 1. Yn ol yr awdurdodau 

reig, dim ond dwy gofwyl oedd iddo— 
Ebrill 16, aTachwedd 12. Y mae ymadrodd 
o'i eiddo ar gael Chwedlau y Doethion : 
“A glywaist ti ddywediad Padarn, y pre- 
gothwr cyfiawn agalluog? A wnelo dyn a 
farna Duw.”— (Cam. Biog.; Myv. Arch. 
n. 10, 472; Iolo Manuscripts, 449, 513.) 

PADARN, neu Pedr, esgob Llandaf, oedd 
olynydd Marchlwys yn 945. aliodd 

aoedd yno yn y blynyddoedd 950 a 
65. Bu farw mn 961. 

PADARN BEISRUDD, mab Tegid ab 
Iago; a dywedir eì fod yn feudwy ac yn 
esgob. Cymysgir y Padarn hwn yn fynych 
a Phadarn ab Pedrwn neu Pedrodin; yn 
hytrach na dim arall, y mae yn debyg nad 
Ai ond ansawd mewn rhamantog Gymreig. 
groedd Pais Padarn Beisrudd, neu Padarn 

isgoch, yn un o 13 o engreiffb firain o 

lfwaith Ynys Prydain. (Jones's Bardic 

useum, 48.) 

PADRIG, mab Alfryd, mab Goronwy, 
mab Gwydion ab Don, o Gwaredog, yn Ar- 
fon, ydoedd sant o'r seithfed ganrif. Yr 
oedd yn gydoeswr a sant Elfod, ao yp. aelod 
o goleg Cybi n Môn. Efe y gy. nodd 

8 ono. (Jolo's 
eh MSS., 50) Y ynyb 


af ADRIS, mab Mawon, a 
wyddelod, yn o 

ydoedd en drol 
er,) yn air 


1 enwog y 
awdurdodau Cymreig. 
o Gŵyr neu Browyr, (Gow- 
organwg. Gelwir ef hefyd 


PAL 





- —  ”_ 


Padrig Maenwyn. Oddeutu y flwyddyn 
420, yr oedd Cymru yn cael eì phoeni yn 
ddirfawr gan wibiaid Gwyddelig yn ymosod 
rorau, ac yn ysglyfaethu pob peth ag 
ent osod eu dwylaw arno; athorf o 
onynt, wedi ymosod ar goleg Theodosius 
yn Nghaerworgorn, neu, fel y gelwir y lle 
yn awr Llanilltyd Fawr, a'i dymchwelasant, 
ac a idygasant Padri ymaith gyda hwynt, 
yr hwn oedd yno yn ddysgawdwr yr athraw- 
iaethau Cristionogol. Wedi ei gymeryd fel 
hyn i'r Iwerddon, efe a ymdrechodd a'i holl 
egni ì blanu Oristionogaeth meddyliau y 
brodorion, yn Wyddelod a Llochlynod, neu 
Lychlynod; ac nis bu ei lafur yn ofer; 
canys trowyd nifer mawr o honynt i'r ffydd. 
Ni ddychwelodd Padrig fyth i Brydain. Heb- 
Ìaw Achaw g Saí$nf, y mae traddodiadau 
ereill yn cysylltu ei enw a Chymru. Y mae 

*. Ricemarchius, Giraldus Cambrensis, a John 





ar y 


o Teignmouth, yn mynegi iddo unwaith ym- 
sefydlu mewn bychan a elwid Val- 
lis ina, yn Menevia, (Mynyw, neu Dy- 


ddewi), lle adeiladodd fynachlog, gan 
fwriadu treulio gweddill ei oes mewn ym- 
neillduedd erefyddol ; ond ì angel ymddang- 
os a gorchymyn iddo fyned & ghregethu'r 
efengyl yn yr Iwerddon, gan ddangos iddo 
mewn gweledigaeth yn eglur W holl wlad 
hono o'r man yr oedd yn sefyll arno. Yr 
oedd capel gynt yn mhlwyf Tyddewi, sir 
Benfro, a elwid Ca Padrig yn sefyll 

agos i'r man yr ymddangosodd yr angel iddo, 


yn ol bystiolaeth John o Teignmouth.  Dy- 
wedir hefyd fod eglwys wedi ei chyflwyno 
iddo yn agos i le ei enedigaeth, yn Aber- 
llychwr. Ceffir y sylwad hynod a ganlyn 


yn Achau y Saint Prydeinig: “ Gogoniant 
yr Amerawdwr Theodosius, yn nghyswllt 
a Chystenyn Llydaw, a gyfenwid y Bendig- 
aid, ydoedd sylfaenu, yn gyntaf o bawb, 
Goleg Illtyd, yr hwn a reolìid gan Balerus, 
gwr o Rufain; a Phadrig fab Mawon yn 

ywydd arno, cyn ei gaethgludo ymaith gan 
y Gwyddelod.” (Jolo's Welsh MSS; 432, 
500, 534 ; Rees's Welsh Saints.) 

PALMER, HENRY, oedd weinidog yr 
Annibynwyr yn Henllan, sir Gaerfyrddin. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1679, mewn 
amaethdy o'r enw Llwyndrysi. Yr oedd yn 
aelod gwreiddiol o eglwys Henllan. Pan 
gyf. 


d dadl yn yr eglwys hono yn nghylch 
athrawiaeth a ysgyblao eglwysig, eglwys 
Henaduriaethol y pryd hwnw o ran ei 


chyfansoddiad, fel k; rhan amlaf, os nal yr 
holl eglwysi a_ sefy gan einidog- 
lon a drowyd allan o'r Eglwys ydledi , er 


na osodwyd i fyny Henaduriaeth erioed yn 
gyflawn yn ei chynllun a'i threfniadau yn 

ghymru na Lloegr; eto yr oedd yn nghy- 
fansoddiad yr eglwysi gydnabyddiaeth o'r 
egwyddorion hyny, trwy eu bod yn ystyried 
llywodraethiad yr eglwys yn hollol yn llaw 
rhyw nifer o honi, a penderfyniad pob 

th i gael ei ddwyn yn mlaen mewn cyng- 

ría o honynt hwy, ac nid mewn un eglw 8 
neillduol trwy bleidlais ei haelodau. Yr oedd 


yn rhaid ì'r fath gyfansoddiad eglwysig 
w 


— —— - ——_  _ — 





effeithio ar yr athrawiaeth a bregethid, yn 
gystal ag ar y ddysgyblaeth a weinyddid ; 
oblegyd amddifadid y bobl t Henadur- 
ìaeth o'u rhyddid i farnu pa athrawiaeth a 
wrandawent; a rh id hwynt ìi wrando 4 
derbyn yr hon a drefnid iddynt gan yr Hen- 
aduriaid. Dechreuodd y ddadl yn Henllan 
yn nghylch yr athrawiaethau a wahaniaeth- 
ent rhwng Arminiaeth a Chalfiniaeth. Dygai 
rhai o'r aelodau gwyn yn erbyn y gweinidog 
ac amryw o'r aelodau oeddynt o'r un golyg- 
iadau ag ef, nad oeddynt o'r un farn am yr 
athrawiaethau hyny a sylfaenwyr yr eglwys; 
a'u bod wedi myned yn fusgrell iawn gyda'r 
ddysgyblaeth. Yr oedd Mr. Palmer yn mysg 
y rhaì a flaenorent ym y ddadl yn erbyn y 
gweinidog a'i bleidwyr. Yr oodd ddyn 
uwiol, syml, a brwdfrydig iawn chre- 
fydd; yn Gristion gwresog a ffyddlon, ac yn 
ddyn o synwyr naturiol cryf, er nad oedd 
areithydd ffraeth, ac ymadroddwr hyawdl; 
ond N oedd ei symlrwydd, eì brofiad efeng- 
ylaidd, a'i ymddygiad hardd, yn nghyd a'i 
ffyddlondeb, ei ddoethineb, a'i ofal fel gwei- 
nìdog, yn gwneud i fyny eì ddiffygion mewn 
talentau a hyawdledd areithyddol; ac felly 
bu yn weinidog defnyddiol a llwyddi 
yr eglwys. fod Mr, 
rhai a wsanta Henllan yn mhoether 
ddadl, ac a. ffurfiasant RAEN Rhydyoeis- 
iyno, efe a ddy- 
drachefn, a chafodd ei urddo yn 
flwyddyn 1721, a_llafur- 
iodd yn yd ei farwolaeth, yr hyn a 
gymerodd le fyr 12, 1742, yn 62 mlwydd 
oed. Ail adeiladwyd Henllan yn y flwyddyn 
1724, a gwnaed ef yn llawer holaethach na'r 
capel blaenorol. mae yn awr yn un o'r 
capeli mwyaf yn y wlad. 
ANA, mab Pyd, ansawd dychymygol yn 


chwedlon Cymry. 

PANTON PAUL, Ysw., o'r Plas Gwyn, 
yn Mon, ydoedd foneddwr hynod o efin 
ag. hanesiaeth ac hynafiaethau ei wlad en- 

gol. ac un tra theilwng o grybwylliad 
anrhydeddus am dano o herwydd ei barod- 
rwydd a'i haelfrydedd i gynorthwyo ereill 
yn yr unrhyw archwiliadau. Efe a gynull- 


odd grynodeb erthfawr o lawysgrif 
C ig, at y rhai y chwanegwyd eiddo y 
Parch. Evan Evans, (Jeuan Brydydd Hir,) 
awdwr dy ìg y “* Dissertatio de Bardis,” 
y cwbl tua chan cyfrol. Mr, Panton mewn 
canlyniad i hyn, canys ffrwyth cytundeb 
oedd, a osododd ugain punt i'r bardd hyd 
derfyn ei oes. Bu farw Mr. Panton yn 1797, 
yn 67 mlwydd oed. (Wslliams's Eminent. 

Welshmen.) 

wa RRU RICHARD, D.D., ydoedd un o'r 
enwogion Cymreig a d yn ol- 
oli esgobaeth TLlane wy. Efe” oedd fab 
enaf ac etifedd John Parry, Ysw., o Bwll- 
halog, yn Ruthyn, sir Dinbych, yn 1560. 
Addy d ef yn ysgol Westminster dros 
amser yr hanesydd enwog Camden; ac 
oddiyno dewiswyd ef yn astudiwr yn ngholeg, 
Eglwys Crist, Rhydychain, yn 1679. My- 
nega Wood yn yr 4Athene Oronienses, ac 


chwe 
weinidog yno yn 
U idi d 





PAR . 


366 


PAR 








b Humphreys yn ei Atodiad i'r unrhyw, 
o fod dros ryw amser brif athraw 
sgol Rhuthyn; ond y mae hyn yn amheus, 
Te y deallir wrth Newcome's Memoir of the 
Goodmana; eithr iddo fod yn de-athraw yno, 
5 tebygol. Yn y flwyddyn 1592, 
a naed ef m  genghollydd Bangor; a chaf- 
odd ficeriaeth Gresford yn yr un flwyddyn ; ac 
yn 1599 gwnaed ef yn ddoon Bangor, wedi 
ei raddio yn D.D. y flwyddyn flaenorol. Pan 
esgynodd y brenin Iago ì orsedd Lloegr, 


gn fod ganddo 
T 


ong 
id 


y 
wg ar ahaniaeth rh do a 
y Morgan, efe a and 
“' Gueedam cum preecessoris laudi retinui; 
gusedam in Dei nomine mutavi atgue sio 
compegi, ut et hic sit “ ampAidochoumenot 
paradeigma,' eb dictu sit difficilenum vetus 
an nova, Morgani an mea dicenda sit versio.' 
Pery y cyfieithad Cymreig hwn o'r Beibl yn 
safon hyd me; dyma yr un a ystyrir yn 
awdurdodedig; ond y mae digon o le i ddi- 
wylliadu yn hwn eto; ac y mae cyflwr pre- 
senol y iaith Gymreig yn galw am hyny. 
“' Nis gellir yn briodol ystyried y Dr. Parry 
yn un o gyfieithwyr y Beibl; oblegyd ni 
wnaeth efe ond cyoeddi ailargraffiad o Feibl 
y Dr. Morgan, yr hwn a gyfnewidiodd mewn 
W fanau, 8c â ddiwygiodd mewn ereill. 
o wyn ef yn hyn gan . John 
Davies o Fallwyd, ei gaplan. Mao y cyf- 
lwyniad ì'r brenin Iago I., wedi eì ysgrifenu 
yn y Lladin gan yr esgob Parry.” (Llyfr y 
Jubil$, PMillipe) Bu farw esgob Parry yn 
ei dŷ ei hun yn Diserth, yr hwn a_feddianai 
fel awchddeon, Medi gadioiU 1823 h a ehladd- 

wyd ef yn ei e 8 eiriol eì hun, he 
un cerfiad na chofadaul areiol. Y fl ddyn 
cyn ei farwolaeth efe a drefnodd fod chwech 
punt y flwyddyn i'w talu oddiwrth ei ystad 
n eì fa ichard, wl etifeddion dros 
. tuag at ysgolaig tlawd yn Ngho- 
leg Iesu, Bydychain, a fyddo yn enedigol o 
dre Rhuthyn neu esgobaeth Llanelwy. Wedi 
eì farwolaeth cyoeddwyd yn ei enw “*“Concio 
ad Clerum on Rev. iii. 4.—1628 8vo.” (Wst- 

liamse's Eminent Welshmen.) 

a ABRY, WILLIAM, LL.D. gydoedd 
ynsawd enwog yn nheyrnasi nines 
Elisabeth, ac yn frodor o Northop, sir Gall- 
esîr. Mynoga ei hun mewn llythyr at Ar- 
1 urleigh, ei fod yn fabi foneddwr o 
do u henafol, yr hwn oedd dad ì 30 o blant 
oddwy wraig, âc a fu farw yn 108 mlwydd 
oed; ac mai ei fam oedd Conwy o Bod- 
ryddan. Mewn bywgraffiad cyoeddedig gan 


ei elynion yn, fuan, ar ol ei ddienyddiad 
yr ymhoniad ymffrostgar uchod, a 
ywedir iddo ddisgyn o linach eithaf dinod. 
Bod ei dad, enw yr hwn oedd Harri ab Da- 
fydd, yn cadw gwesty cyffredin yn Northop. 
wymwyd ef ar y cyntaf gyda chyfreith- 
lwr yn Nghaerlleon Gawr, oddiwrth yr 
hwn y ffodd ymaith, ac yr aethi Lundain â 
ddilyn ei ffawd. Ar ol llawer o anhawsder- 


au, efe a lwyddodd i gael lle yn nheulu Iarll 
Penfro; ac yno yr arosodd hyd farwolaeth 
y pendefig hwnw 1569. Gan ei fod yn 


meddu galluoedd lled dda, byddai ar waith 
mewn rhyw bethau cyoeddus, anhysbys o 
ran eu natur, er y olid crybwylliad 
mynych o'r ffaith yn e& ohebiaethau ag Ar- 
glwydd Burleigh. Yn y cyfamser gradd- 
iwyd ef yn LL.D.; a chan fod ei ì 
wedi anodd a briododd weddw gyfoethog, 
acaw eì meddianau, gan 
afradlon, nes dwyn ei hun i angon a chaledi. 
Yn 1588, cyflawnwyd gweithred dreisiol ar 
foneddwr o'r enw Hare un o'i ofynwyr, 
hyn a barodd iddo adael Lloegr, a myned ì 
Ffrainc, gan gael ei achub rhag canlyniadau 
ei gollfarniad drwy faddeuant a gafwyd iddo 
ym ol erfyniadau ei gyfeillion. ra_yn 
inc yr oedd yn gweithredu fel casglwr 
gwybodau dirgel dan Arglwydd Burleigh, 
yr i - 


wn oedd a ymddiried ynddo, 
wedir fod eì alwedigaeth yn awr fel iwr 
yn un o'r rhai mwyaf gwael a chywilyddus ; 


a chan wneud ei hun yn gynefin a dirgelion 
y Pabyddion Deisnig yno, efe a'u b ychai 
yn y man. Modd bynag, enillid ef o'u tu 


gan ï Pabyddion Rhufeinig; a chan ddy- 
chwelyd i gr yn gynar yn y ffwyddyn 
1683, yr ydym yn ei gael yn eistedd yn Nhŷ 
y Cyffredin fel aelod dros Grieenborongh, ac 
yn gwrthwynebu yn egnio eru llymder 
chwanegol tuag at y Catholiciaid Rhufeinig. 
Taflwyd y Tŷ : gymaint syndod wrth haer- 
ll dd ei araeth, fel y traddodwyd ef i 
ofal rhingyll y brenin, (sergeant a* arms;) 
ond rhyddhawyd ef dranoeth ar gais y fren- 
ines, yr hon a ddywedai ei fod wedi traethu ei 
barn hi i raddau yn foddhaol. Yn mhen 
chwech wythnos ar ol y dygwyddiad hwn, 
traddodwyd ef i'r Twr dan y cyhuddiad o 
doyrnfradwriaeth-——amoanu cuddlofruddio y 
frenines, am yr hyn y profwyd ef yn West- 
minster Chwefror 26ain, 1584—5. Wedi ei 
dwyllo ì wneud cyffesiad mewn gobaith o 
gael maddeuant, cafwyd ef yn euog, a 
gweinyddwyd arno d edfryd y gyfraith 

"da'r llymder mwyaf yr 2il o Fawrth can- 
ynol, yn Nghlos Palas Weetminster. Er 
cyffesiad Dr. Parry, y mae rheswm cryfi 
ameu a fwriadodd efe erioed yn ddifrifol i 
lofruddio y frenines; ac efe a wadai hyny 
yn y dull mwyaf dwys a phendant yn y 
dienyddle. (State Trials; Strype's Amnnaìs; 
Lingard's Iastory of England ) 

P Y, WILLIAM, paentiwr o gryn 
deilyngdod, a aned yn 1742. Derbyniodd 
yr hyfforddiadau cyntaf mewn arluniad mn 
athrofa Shipley. edi hyny bu yn astudio 
oddiwrth y darluniau plastr yn oriel y Duc 





PAR 


_——— — ——— —_——— . i. bm 


o Bichmond. _ Fel na byddai dim niffyg ì 
gyflawni eì addysg yn y gelfyddyd, efe a 
aeth yn efrydydd at Syr Joshua Reynolds; 
a thua'r un amser derbyniwyd ef i athrofa 
St. Martin's Lane. Wedi erbyn amryw 
wobrywon oddiwrth y Gymdeithas er Cefnog- 
aeth Celfyddyd, galluogwyd ef trwy nawdd 
ac haelfrydedd Syr Watkin William Wynn, 
Barwn, i ymweled ; ag Itali, lle yr arosodd o 
1570 hyd 1775; ac yn ystod yr amser hwn 
efe a baentiodd adlun o'r * Gweddnewidiad ” 
gan Raphael. Yn 1776 dewisiwyd ef yn 
gymrodor o'r athrofa freniniol; eithr gan 
na chaffai waith fel y dysgwyliasai yn Llun- 
daìn, efe a ddychwelodd 1 Rufain, lle yr ar- 
osodd dros lawer o flynyddau, gan fod mor 
llwyddianus ag y dymunai. Yn 1791 gorfu- 
wyd ef gan afiechyd i ymweled a'i wlad 
awydd Yr oed William Parry 
y 'm hono. Yr arry 
yn fabi J ohn Parry, o Ruabon, sir Dinbych, 
yr hwn a adnabyddid an in wrth yr 
enw y “ Telynor Dall Clodfawr. Efe oedd y 
cyntaf yn mhlith ei gydoeswyr a fedrai 

wareu yn unigol neu yn gyngherddol ar 
delyn deir-res Gymreig, offeryn a fuasai yn 
ngholl yn hir i'r byd Seisnig, adferiad 
hon sydd ddyledus i athrylith a diwydrwydd 

chwareuwr cywrain hwn. Bu yn delynor 
l'r barwniaid --Syr Watkin William Wynn, 
y cyntaf a'r ail; ac a gyoeddodd gyfrol o 
Alawon Cymreig, yn nghyswllt a thelynor 
arall o'r enw Evan Williams. Bu farw John 
Parry, yn Ruabon, yn 1782. 

p Y, THOMAS, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Olchon, sir Frycheiniog. Yr oedd 
yn ill Jnawr ìi Mr. V. Powoll, ac arferai 
fyned gydag ef ar droion yn ei deithiau pre- 

thwrol. Yr oedd yn byw mewn lle a elwid 

enallt. Bu yn golofn anrhydeddus yn a, 
rhan hon o'r eglwys dros hir amser. Ei 
drigfa ef oedd y tŷ anedd, lle buwyd yn 
cadw y cwrdd yn yr amser peryglus hwnw, 
ac yn hir wedi hyny. Dywedir iddo yn ei 
1euenctyd gael ei gystuddio a chlefyd lled 
drwm, ac iddo yn ei glefyd freuddwydio, ei 
fod yn canfod dau le gwahanol iawn, un o 
honynt yn lle ofnadwy ady lyd; ond y 
llall yn lle rhagorol, hyfryd, a dymunol. Yr 
oedd ef i fyned i un o'r ddau le yma, ond a 
ymbiliodd am gael myned i'r lle dymunol. 
Atebwyd na chai efe ddyfod yno y pryd 
hyn . Ynay llefodd “O Arglwydd, a gaf 
d ylod ynarywbryd?”” Atebwydiddo, “y 
cai, ond fod yn rhaid iddo yn gyntaf fyned i 
brynu bara.” Efe a ofynodd yn mhellach, 
** Arglwydd pe bryd y caf fi ddyfod 7” Ateb- 
wyd ““ar oÌ deg niwrnod.” Ar hyn efe a 
ddeffrodd, a'r breuddwyd a wnaeth argraff 
mawr ar ei foddwl ef, ond ni wyddai beth i 
wneud, eithr efe a ddechreuodd wella yn ci 
fywyd a diwygio, a myned i'r eglwys, &c. 

n fuan wedi y breuddwyd, fel yr oedd efe 
yn myned i'r Llan, dygwyddodd iddo gyfar- 
od a dechreu ymddyddan a hen wraig, yr 
hon oedd yn myned i gwrdd y Bedyddwyr; 
hi a'i hanogodd i fyned gyda hi, ac yntau a 
aeth; ond pan y daeth yno, testun y gwei- 


enedigol, lle 1 bu farw ar ya 


367 


PAR 


——  — a 
—_ 


nidog oedd “* Myfi NN bara y bywyd.” Cof- 


iodd ei freudd diweddar; synodd yn 
fawr, a gwnaeth iddo wrando yn ofalus. Caf- 
odd y bregeth y fath effaith arno, fel y medd- 


liodd fyned drachefn i wrando ì blith y bobl, 
testun meddir y tro hwnw oedd, “Chwi a 
gewch gystudd ddeng niwrnod,” Dat. ii. 10, 
“elly deonglwyd ei freuddwyd iddo er ei 
íawr foddlonrwydd, a dangoswyd iddo beth 
oedd bara Jpywyd, a'r blinder i'w dd 1 
ŷn ffordd Duw ; y pethau hyn a fuont fodd- 
lon yn llaw Duw i'w wir ddychwelyd at yr 
Arglwydd. Wedi hyny efe a lynodd gyda y 
Bedyd , &C & ymroddodd i ddyoddef ad- 
fyd gyda hwy, & phob gwarth a ddygwyddai. 
n mhen amser derbyniwyd ef yn aelod; ac 
oedd mor obeithiol a doniol, fel na bu 
ir nes ei alw i'r weinidogaeth. Cafodd Mr, 
Thomas Parry hir amser i ddwyn ei dystiol- 
aeth dros Grist. Yr oedd yn y gymanfa yn 
y Fenni, yn 1659, ac yn y gyma Llan- 
wenarth 1705. Yr oedd deuddeg mlynedd a 
deugain rhwng y ddau £ farfod; a meddylir 
eì fod yn proffesu crefy 1 oddiar y flwyddyn 
1640, deuddeg mlynedd oyn hyny neu 
ychwaneg. ea fu farw mewn oedran teg 
a llawn o ddyddiau, oddeutu 1709. Gwr 
duwiol a heddychol iawn oedd Mr. Parry, a 
gwir ddefnyddiol mewn llawer o ffyrdd; 
ond nid ymddengys iddo ef un amsor fod yn 
fugail yr eglwys, eithr yn gynorthwyol yn y 
weinidogaeth a phethau oreill. Dyn gwled- 
ig yr olwg arno ydoedd, yn dal tir bychan, 
ac weithiau yn dylyn ei alwedigaeth. Ni 
byddai yn myned fawr oddicartref; cadwai 
y cyfarfodydd yn ei dy ei hun. Yr oedd yn 
ddyn gwir ddefnyddiol ac o gymeriad da. Y 
mae rhai o'i hiliogaeth yn aelodau hyd 
heddyw gyda'r Bedyddwyr yn Lloegr a Chy- 
mru. (Hanes y Bedyddwyr, gan Thomas, 
tudal, 9. 80; Jones, tudal. 768; llistory of 
Welsh Associations, 34. 
PARRY, JOHN, Caerlleon... Ganwyd Mr. 
Parry yn sir Gaernarfon, yn y flwyddyn 
177ô; ac o herwydd bywiogrwydd a grym ei 
alluoedd, ymdrechodd ei dad i roddi mwy o 
fanteision dysgeidiaeth iddo ef nag oedd 
dynion ieuainc o'i sefyllfa arfer gael, yn 
enwedig yn y blynyddoedd hyny. Pan yn 
ddwy ar bumtheg oed, ymwelodd Duw ag ef 
drwy ei ras ; ac yn fuan ymunodd a'r Trefn- 
yddion Calfinaidd, parai ei ragoriaeth mewn 
oniau a duwioldeb i'r dyn mwyaf llygadog 
ac ysbrydol yn eu mysg ddechreu darogan 
am dano ef ac ereill o'i gyfoedion, fod iddynt 
ryw beth mwy na chyffredin i'w wneuthur 
yn ngwinllan eu Harglwydd; ac fclly yn ol 
roffwydoliaethau ag oedd wedi cerdded o'r 
blaen am dano ef, dechreuodd yn lled gynar 
yn ei oes ar waith 1 weinidogaeth. edi 
ei arwain oddiamgylch o fan i fan yn y 
dywysogaeth dros ryw dymor, dygodd uw 
ef yu ei ragluniaeth i Gaerlleon, lle y bu yn 
myned i mewn ac allan o flaen y praidd, 
mewn cymeradwyaeth a pharch mawr dros 
ddeugain mlynedd. Yr oedd yn wr o feddwl 
cwastad, o dymer gymdeithasol, ac o arfer- 
lon da. Ar yr un pryd tybiwn fol math o 


PAR 


—  —— a_^ “ 





——— 


ddwysder meddwl mewn cysylltiad a gor- 
dynerwch ei deimladau yn per! fod ei ysbryd 
mn ddarostyngedig i gythruddo, a bryd 
ynag y cyfarfyddai ag ymddygiad haerllug 
neu wrthwynebiad disymwth gyda'r achos a 
fyddai ganddo mewn llaw; ac os na safai yn 
ddowr dros eì bwnc, eistoddni ìi lawr, hwyr- 
ach yn ddigofus weithiau; pa fodd bynag yn 
drist ac archolledig ei feddyliau. Hawdd 
er hyny ydoedd i'r doeth ei enill, os nad i'r 
cyfrwysgall ei gamarwain ar rai achlysuron ; 
canys yr ydym yn tueddu i feddwl, er ei 
f>d yn fel y sarff, yn tal a diniwed 
fel y golomen, eto fod y rhinwedd olaf yn 
gorbwyso y llall yn ei gymeriad. Mae enw 
a nodwedd Mr. Parry mor hysbys trwy yr 
holl dywysogaeth fel einìdog parchus, 
pregethwr llafurus, ac awdwr hyfedr, fel nas 
gallwn yr erthygl hon wneud ei enw 
fwy hysbys. Du yn argraffydd ac yn olyg- 
ydd ìi Oleuad Cymru 8am flynyddoedd 
lawer; a dygai hwn yn mlaen yn fedrus er 
coethi chwaeth ei genedl, pan yr oedd yn 
llawer tlotach o ran misolion nag yw yn 
awr; ac o ufydd-dod i gais ei frodyr rhoddes 
y Goleuad ìi fyny, fel y dygai hen gy- 
oeddiad y corff, y J)rysorfa, (yr hon a 
ateliosid am flynyddoedd cyn yny) yn 
mlaen yn fisol; a mawr fu ei ofal hyd ei 
farwolaeth, am wasanaethu ei frodyr yn hyn, 
fel mewn pethau ereill, heb goll na gwall 
byd y gallai. Yr oedd Mr. Parry yn sylw- 
gar iawn ar arwyddion yr amserau; a my- 
fyriai lawer ar lyfr y Datguddiad.  Hanes- 
ion am lwyddiant y genadaeth a wnaii'w 
enaid sirioli ynddo; ac yr oedd yn dwyn y 
fath eiddigedd cryf dros ledaeniad achos 
Crist yn mhellderau y byd, nes y meddylid 
weithiau eì fod yn barod i ymgyflwyno i'r 
gwasanaeth ei hunan, hyd oni orfodid efi 
ddyweyd “ Ond, wel, wel, yr wyf fi yn rhy 
hen.” Pan glywodd gyntaf am y “Cy- 
ngrhair Efengylaidd,” bu yn destun gorfol- 
d i'w ysbryd, a dywedai yn fynych mai 
dechreuad dyddiau hafaidd y mil blynydd- 
oedd oeddynt, & phriodas y sectau gwahanol 
er dinystrio y butain Rufeinig. Edrychai 
ar ledaeniad Puseyaeth ac egniad Pabydd- 
iaeth at adfeddianu y wlad, gyda galar a 
thristwch; a mawr oedd ei awyddfryd, os 
gwelai yr Arglwydd yn dda estyn ei ddyddiau 
ì ysgrifenu “ Holwyddoreg,” a llyfrau bych- 
ain ereill, er ymdrechu gwrth-weithio y lef- 
ain oedd echreu suro y wlad. Llywodr- 
aethai ei holl achosion farn, gan brynu 
yr amser drwy foreu godi ac arfer diwyd- 
rwydd. Osmnad ydym yn camgymeryd, un 
o'i ragoriaethau gyda negeseuau y d 
hwn ydoedd y rheoleidd-dra a'r manyldra 
hwnw yn eu dygiad n, pa un a'i 
dysgaii gadw pob peth yn ei le priodol, ac 
ì wneuthur pob peth gn ei iawn bryd. 
Mown gain, dyn i'r fynyd ydoedd yn nghyf- 
lawniad ei holl orchwylion, fel na welid braidd 
byth ddim o hono ef yn colli y cerbyd trwy 
ddiofalwch, yn tori ei amod a'i eriaid, 
nac yn dwyn ei lythyr yn rhy ddiweddar i'r 
llythyrfa. Ei gas bethau oeddynt athrod ac 


868 





PAR 


—_— —U a ad —— 
— ———— — — 


enllib; ac oddiar wir ofn anghydfyddiaethau 
byddai ambell waith fel yn awyddus i ysgoi 
testunau ymrafaelion, pan fe ddichon y 
byddai angenrheidrwydd am eu trin; - 
gurai yn mlaen at ryw fater arall, ac nid an- 
don ï triniai hwnw gyda y fath londer a 

ì ch, nes gwneud pawb o leiaf am y 
tro, mp rhy ddigrif a hapusi ymrafaelio a'u 
gilydd. Yr oedd erei ysbryd fel olew 
esmwyth yn ll 


1 teimladau blinion y 
galon, ac yn dirymu dyn i ymladd ag ef; yn 
wir, ymddangosai megys yn ormod o drueni 1 
folestu ysbryd mor ll is, & sathru ar Wn 
maint o ddiniweidru ad a duwioldeb. id 
ydym yn meddwl fod odrwydd mawr ar 
ei feddwl o ran eangder I na threiddgarwch, 
ac eto yr oedd rhyw neillduolrwydd yn per- 
thyn iddo; gosodai ei ddelw ar ei ho - 
yrchion; pa un b a wnelai ai pregethu ai 
ysgrifenu, yr oedd. Thyw beth gymaint arno 
ei hun yn ei holl waith, fel yr oedd yn hawdd 
i'r cydnabyddus a'r doeth benderfynu mai 
yr eiddo Mr, Parry o Gaer ydoedd, ac nid 
neb arall. O ran ei gymeriad gweinidog- 
aethol, yr ydoedd yn dwyn mwy o synwyr a 
phwyll y dyn, mwy o amynedd a ffyddlondeb 
yr ych nag o wroldeb y llew, na threiddgar- 
wch a iadau cyflym ac uchel yr eryr. 
Eglurhau a dy oedd ei amcan ef. Nid 
bob amser, fe ddichon, yr edrychai ar bob 
ochr i'r pwnc, eto ni fethodd un amser a'l 
ddeall. Y fhau a drinid mor fedrus a 
goleu ganddo fe elid ei oly yn 
eglur. “Yr oedd Ynddo ddawn arbenig i 
ddeongli geiriau y Beibl ao i drin ei hanes- 
ion santaidd ef, er buddioldeb i'r rhaì a 
wrandawent arno. Dygai allan ei addysg- 
iadau ar brydiau felly, drwy siarad a'r gwa- 
hanol bleidiau y cyfeirid atynt yn ei destun, 
a gwnaed iddynt hwythau siarad ag yntau 
ac a'u gilydd; a thra yr ymgomiai yn y 
modd yma ger bron ei wrandawyr, arferai 
gyfaddasu ei lais, dull ei wynebpryd, a holl 
ysgogiadau ei gorff mor berffaith at yr am- 
gylchiad, nes y byddai yr holl hanes yn 
oly 


fywiol o flaen eu dych ; a'u 

dyliau ar unwaith yn dorbyn | difyrwch 

ac adeiladaeth. Prif bynciau ei weinidog- 
aeth oeddynt, cyflwr andwyol a holl 1 gred- 
igaeth natur dyn drwy y cwymp; iacha wd- 
wriaeth pechadur o benarglwyddiaeth a graa 
Duw gnawdoliaeth ac iawn yr Ema- 
muel; cyfiawnhad ffydd, a gwaith yr 
y ddeddf a'r efengyl 


Ysbryd Glân. Yr oed 

falai am roddi arbenigrwydd 

wy Y brif pynciau yr athrawiaeth iachus, 
am bethau oedd yn gweddu 
egluro a chymell dyledswyddau 
dd. Yn gyffelyb i'r apostol Paul yn ei 
lythyrau, disgynai yn nghyflawniad ei weini- 
ogaeth, dirhwng bryniau yr ar- 
faethau tragywyddol dros feusydd boreithiog 
Bethlehem a aria, ì lawr i ddolyd 
tlysion buchedd dduwiol; ac felly dysgai ei 
wrandawyr i feddwl am “'ba beth bynag 


sydd wir, pa bethau b gydd oneet, 
bethau bynag sydd gyfawn, pur, a hawdd. 





ee ——_  — __ — 





gar, a chanmoladwy. Ond er ei holl gy- 
mwysderau yn ei gylchoedd gweinid tho. 
fel pregethwr, bugail eglwys Dduw, treith- 
adur a golygydd, nid oes i'w ddywedyd am 
dano, ond bu farw Ebrill 28, 1846, yn 1 
oed, ac fel dyn wedi ei adnewyddu gan 
ras y nef, dygwyd ef gan angylioni fynwes 
Abraham er mwynhau dedwyddyd y nef hyd 
byth. Claddwyd ei gorff yn mynwent Bt. 
Ioan, Caerlleon, ar ddydd Gwener, y laf o 
Fai canlynol. 

PARRY, HENRY, (Glan Erch.) Gan- 
wyd H. Parry ar y i0fed o Ragfyr, 1896, 
mewn tyddyn o'r enw Tir Bach, Llangybi, 
Eifionydd. Ni chafodd efe nemawr o ysgol 
ddyddiol pan yn ieuanc, o herwydd yr hen 
reswm cynefin fod yn rhaid i'w rieni wrth ei 
wasanaeth. Ond ni fu yn hir cyn dangos y 
mynai efe ddysg a gwybodaeth ; ymroddodd 
i efrydu y Gymraeg a rheolau eì barddon- 
iaeth, a chyfansoddodd lawer o ddarnau mewn 
rhyddiaeth a barddoniaeth pan nad oedd 
ond bachgenyn. Daeth hefyd yn ysgolaig 
da mewn rhifyddiaeth, ac yn y Beisneg yn 
fuan, a hyn oll trwy hunan-addysgiant, 
bron yn ahollol. Yr oedd ei ymarwoddiad 

yn ieuanc yn n ì sglaêr ; 
Dnd ydoedd tuag 20 mlwydd oed, yr ym 
unodd a chrefydd, yr hyn a wnaeth gyda y 
Trefnyddion Calfinaidd, yn Mhencae New- 
ydd. Meddyliwyd yn fuan am ei anog 
ì gyflwyno ei hun ì'r weinidogaeth.  Anog- 
wyd ef ì fyned i'r ysgol i Glynog, at yr hy- 
glod Eben Fardd. dyma fel yr ysgrifonal 
y gwr galluog hwnw am dano:- “ Yr oedd 
dyfod i'r golwg fwy-fwy o hyd, fel gwr 
ieuano duwiol, cydwybodol, yn ofni Duw.” 
Yn ddylynol, daeth i gadw ysgol ddyddioli 
gapel Pencae Newydd, a chadwai yno ysgol 
nos hefyd i ddynion ieuainc, gan efrydu yn 
galed ei hunan. Ond llafuriai yn rhy galed, 
a dechreuodd ei natur ymoll th yn 
aberth i'r darfodedigaeth. Yr oedd yn ddyn 
ieuane o'r, fath rnai, gellasid meddwl, 
yn llawn dwy o uohder, yne 
gwridog, a chorff praff; ond ni în y dasfod- 
edigaeth ysol ond ychydig fisoedd yn llwyr 
ddinystrio eì babell gref. Ei eiriau tlysion 
ef ei hun oeddynt,— 


“ Mwynhau y byd ni chaf mewn?hedd —yn 
L wr tyn daw y diwedd ; h (faith, 
Rhaid gadael pob anrhydedd 
Cyrchir fi i'r carchar fedd.” 
Fr ei fod. yn wr ieuanc cyfeillgar a hynaws, 
dywedir ua chl d cf aod yn gwneud 
chwerthiniad uchel. Yr oedd hefyd un 
nodedig o wylaidd, yr hyn a barai iddo fod 


yn llawer m anghyoedd mewn llawer 
cylch nag y lylas od wrth ed ei 
wybodaeth a'i dalentau dysglaer. droi 
dro ymd d lluaws o'i 


u 
donol yn y cyfnodolion, ao yn y flwydd- 
1865, ym detholiad o honynt, yn 
Tfurfio cyfrol dlos, yr hon a gyoeddwyd gyda 
chofiant pr awdwr. Mae ei em ynau yn 
n er a nefolaidd, a'i ganiadau o 

yn ba Bafai tŷ ei rieni mewn nant isel 


969 


—— - - - - 


ur —— 


PAR 


— 











swynol ar fin afou Erch, oddiwrth yr hon y 
cymerodd efe ei enw barddonol “ Glan 
Erch,” a dywedir mai ar hyd ei glanau dir- 
gelhi y cyfansoddodd y rhan fwyaf o'i em- 
ynau a'i ganeuon. Addefodd yn ei dd 
y byddai hefyd treulio llawer r. o 
noswaith i eithasu a'i Dduw yn y 
manau swynol hyny. Ei eiriau olaf oeddynt 
'“ Mae genyf gydwybod bur wedi ei phuro 
yn ngewaed y groes.” Bu farw ar 2il o 
“af, 1863, yn 26 mlwydd oed, a ch addwyd 
ef yn mynwent Llangybi, gerllaw d 
anfarwol Dewi Wyn o dion yr 
PARRY, JOHN, gweinidog yr Annibyn- 
wyr yn Gomer, yn sir Allen, Obio, America. 
Ganwyd ef mewn ffermdy bychan a elwid 
Penycefn, plwyf Llanfor, ger y Bala, Mawrth 
12, 1810. — Yr oedd ei dad a'i fam yn aelodau 
o'r eglwys Annibynol yn Rhydywernen, cyn 
adeiladu capel Bethel. Cafodd ei ddwyn i 
fyny yn y gymdeithas eglwysig er yn blentyn, 
ond ni dderbyniwyd ef yn gyflawn aelod nes 
doedd rhwng un a dwy ar bumtheg oed. 
alarai yn barhaus am na chawsai eì anog 
yn foreuach il ymroddi i grefydd, ac 
ymuno a eglwys Dduw. _ Ar unol ddymun- 
1ad swyddogion ac eglwys Bethel, dechreuodd 
arfer eì ddawn fel pregethwr. Cyn hir wedi 
i Lanuwchllyn, yr hon 
arch. M. Jones. Wedi bod 


dalr blynedd a hanor, dau sldysg y dyegolig 
'r addfwyn athraw, y Parch. Edward Dayies, 


8 
M.A. Derbyniodd alwad oddiwrth yr eglwys 
Gynulleidfaol yn Machynlleth, a'r eglwysi 


lanwrin, ac Achor, 


1838, pryd yr d 12 o weinidogion 
Ar farwolaeth y Parch. W. Williams, 

Wern, derbyniodd alwad u T dol i fugeili ìlio 

eglwys hono, mewn cysylltiad ag e 

Brymbo, Wedi llafurio yno am. oddeutu 
chwe mlynedd, rhoddodd yr eglwysi hyny i 
fyny, a derbyniodd alwad oddiwrth yr eglwys 
a'i gyfeillion yn Machynlleth. Symudodd 
yno, a bu yn weinidog iddynt yr ail waith 
am bedair b ynedd. Yn yr amser hwn ym- 
aflodd awydd cryf ynddo am oi Amer- 
ica, fel na adewid llonydd .iddo gan y teimlad 
hwn nos na dydd. oddodd yr egl i 
fyny i'r dyben hwnw; ond oblegyd afiechyd 
trwm ei deulu, hwn a derfynodd yn 
marwolaeth ei unig blentyn, ataliwyd ef rhag 
rhoddi ei benderfyniad mewn grym y flwydd- 
yn hono. Yn ystod yr amser hwn, pan yn 
parotoi i'r fordaith fawr ì dir y gorllewin, bu 
m llafurio yn Llan; wy, Rhogylan, a 
abor, sir Gaernarfon, ac oddiyno yr ym- 
fudodd i America gyda'i briod, yn y flwyddyn 





1850. Wedi bod am ychydig amser yn Ef- 
rog Newydd, cafodd alwad oddiwrth yr “F 
lwys Gynulleidfaol yn Racine, Wisconsin, lle 
bu yn llafurio am ychydig dros dair blynedd, 
a chafodd y fraint o weled achos yr Arglwydd 
llwyddo yno. Pan yn Racine cafodd ei 
dderbyn yn genadwr i wasanaeth y Gym- 
deithas Genadol Gartrefol, a bu yn llafurio 
dan nawdd a thrwy orthwy y deithas 
hono mewn amryw fanau yn n th Vis- 
consin, megys Cambria, Milwaukee, &c. 
Symudodd o Milwaukee i Big Rock, Illinois, 
a bu yno ddwy flynedd. Derbyniodd alwad 
oddiwrth yr eglwys Gynulleidfaol yn Gomer, 
sir Allen, Ohio; ac ymsefydlodd yno Mai 
15, 1861. Bu farw Medi 20, 1863, yn 63 
mlwydd oed, pan yn mynwes anwylaf yr 
eglwys, a'r eglwys yn ei fynwes yntau. Tua 
naw diwrnod cyn ei farwolaeth, yr oedd mor 
Iach a siriol ag y bu erioel; ond sangodd 
yn ddamweiniol ar ystyllen yn yr ardd, ac 
aeth hoel i'w droed. odd enyniad yn ei 
aelod, a therfynodd yn angau iddo. Yn y 
flwyddyn 1839, ymunodd mewn priodas â 
Jano Owen, merch henaf Thomas a Jane 
Owen, Machynlleth. O fysg ei hynodion 
gallwn nodi y rhai canlynol :—Yr vedd 
benderfynol a diysgog i weithio allan yr hyn 
a gymerai mewn llaw. Yr oedd felly er yn 
blentyn. Pan y meddyliai gyraedd rhyw 
ddyben, nid oedd dim ond anmhosiblrwydd 
ei Tun a'i rhwystrai i'w gyraedd. Meddyl- 
iodd am addysg, ac er ei fod wedi ei gadw 
yn ol nes oed 8 yn rhy ddiweddar ì gy- 
chwyn arol y fath wrthddrych anmhrisiadwy, 
mynodd ef. Pan feddyliai fyned yn mlaen, mid 
oedd dim a'i cadwai yn ol. Yr oedd yn 
weithiwr dichlynaidd a diflino. Ni wyddai 
ddim am ddiogi, yn gorfforol na meddyliol. 
Yr oedd er yn fachgen wedi arfer gweithio. 
Codai yn fore bob dydd o'i fywyd, os. byddai 
yn iach, ac ni wybu ond ychydig erioed am 
afiechyd. _ Yr oedd yn barod ì gydweithredu 
da phob achos daionus. a symudiad 
ynag fyddai ar droed yn ydogaeth lle 
byddai yn aros, yr cedd Sl bob amser yn 
barod ì gydweithredu, a byddai fynychaf ar 
y blaen. Yr oedd pwys gwaith y weinidog- 
aeth yn agos at eì feddwl. Mewn llythyr 
a ysgrifenodd at frawd yn y weinidogaeth yn 
fuan ar ol N / gymanfa yn Allen, efe a ddywed 
“ Dal yn galed y mae y gwrandawyr yn 
wir, ond y mae llawer o'r bai yn aros wrth 
ein gyddwyn ni yn ddiau. fwy ym byddem fel 
crefyddwyr yw yn uwiol, yna cai. 
y byd annychwoledig ganfod ein hesiamplau, 
a'r Iesu anwyl ei ogoneddu ynom ni. Pa 
fwyaf yr wyf yn ei fyfyrio ar drefn achub 
pechadur, mwyaf wyf yn eì weled o'm coll- 


iadau fy hun mewn cysylltiad a'r weinidog- 
aeth id wyf yn gweled mywyd yn 
debyg i'r peth y dylai fod fel gweinidog 
Duw.” Yroedd yn bregethwr synwyrol a 


dylanwadol. Fel pregethwr ni fid ef 
yn y dosbarth blaenaf, er ei fod yn y Bel 

mlaen ar y rhan amlaf a arferent y gwaith 
hwn, ac yr oedd ynddo riaethau na pher- 
thynant ond i ychydig. Nid oedd ei ddoniau 


370 





PAR 


areithyddol yn llifeiriant nerthol, yn ysgubo 

y gynulleidfa o'i flaen; ond yr yn hy- 

trach o arddull deniadol, yn arwain eì wran- 

dawyr ar eì oli faesydd mawrion yr - 

thyrau. Nid oedd ei bregethau ynych 

yn codi syndod eiwrandawyr; ond anfynych 

y pregethai heb enill eu teimlad, ac yn 

yn benaf yr oedd cuddiad ei er. Ni 
y 

dre 





ddai eì bregethau wedi eu dosbarthu yn 
fnus iawn. Cyn diweddu ei bregeth, 
byddai ei sylwadau fynychaf wedi u yn 
meddyliau dynion fel hoelion wedi eu sicrhau 
gan feistriaid y ulleidfa 
aARRY, JOB! ad UMPHREBY, YSW., 
y enafìaeth y sgedig, ac en- 
ydd ardderchog. Ganwyd ef yn y Wyd » 
air Fflint, yn Rwy dyn 1787; ac yr oedd 
yn fab i'r diweddar Mr. Parry, periglor Llan- 
ferras, yn sir Dinbych. ol mwynhau 
dysgeidiaeth yn y brif ysgol, daeth yn aelod 
o'r Temple yn y flwyd yn 1807; ac mewn 
amser priodol galwyd ef i'r llys dadleuol, sef 
yn y flwyddyn 1810, Cyraeddodd raddau 
helaeth o enwogrwydd yn eì swydd, a chaf- 
odd lawer o glod yn herwydd iddo nsoddi 
y Cambro Briton, cyl wn ag 
gwerth- 


hefyd yn awdwr amryw dreithodau arobryn ; 
a phenodwyd ef yn olygydd gweithiau Uy. 
mrodorion Caerludd, a daeth y gyfrol gyntaf 
allan dan ei arolygiaeth ef. Darfu i lenydd- 
iaeth ei wlad gael colled fawr yn ei angeu 
anamserol, yr hyn a gymerodd le yn Llun- 
dain ar y fed o Chwefror, 1825, trwy law 
lofruddiog, ar un o heolydd Llundain.  Gad- 
awodd wraig a phump o blant i wylo yn 
nglyn wylofain arei ol. Y ffordd y collodd 
ei fywyd oedd, trwy i ddyn meddw ei daroi 
lawr 4r yr heol, pryd y syrthiodd ar ei ben 
yn erbyn y palmant, a bu farw yn y fan. 
rawd iddo oedd y Parch. Thomas Parry, 
D.D., yr hwn oedd b Barbadoes yn y 
flwyddyn 1852.—(Gwel Goleuad Cymru am 
1825, tudal. 72. 
PARRY, DAVID, gweinidog y Trefnydd - 
ion Calfinaidd yn sir Frycheiniog. Brodor 
ydoedd o Gaio, sir Gaerfyrddin. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1790. Dechreuodd bregethu 
yn ddeunaw mlwydd oed. Yn fuan wedi 
yny aeth i athrofa y Iarlles Huntington i 
Drefeca. Nid hir modd bynag y bu yno; yn 
mhen tri mis dychwelodd adref 1 ymweled a'i 
berthynasau, gan lwyr benderfynu myned i'r 
athrofa eilwaith ; ond cynghorìon ci gyfeill- 
ion a orfuant, ac yntau a dodd 1 wel 
ogaethu i'w gymydogion tlodion 
hyny o ddysgeidiaeth a feddai eisoes. Ofnai 
yntau ei hun rhag i'r cynauaf fyned heibio 
tra byddai efe yn hogi ei n. Pan 
24 mlwydd oed, priododd â merch o blwyf 
Llanwrtyd; yr hyn mae'n debyg fu yn ach- 


PAR 








PAR 871 
lysur i'w arwain mhen blynyddau ar ol | ydd, gydag athrawon gwahanol. Yr oedd 
hyny i ymsefydlu y eddill o'i oes yn Mr. Barry wedi eì enwog gymwyso at y 
y , yn y plwyf crybwylledig. Y mae | swydd bwysig hon, nid yn unig “blegyd ei 
pob tystiolaeth am dano yn cyd-daro i'w osod | alluoedd a'i ddysgeidiaeth, ond hefyd trwy 
allan yn un o'r pregethwyr mwyaf nodedig | ymlyniad goleuedig a sefydlog wrth wirion- 
afuynp lio sir Frycheiniog; prif nod- 


weddiad 6i weinido , yn ol yr hyn a 
allwn gasglu, ydoedd foddedig. Beth bynag 
dai y mater a_ driniai, oedd ei wran- 
wyr yn foddi wrth ei wrando. Yr oedd 
rhyw swyn anarferol ynddo i ddenu pob math 
Galefaf beidio tywallt dagrau yn idl. Yr 
idio t dagrau idl. Yr 

oedd ei lais yn beraidd, a'i ysbryd efeng- 
ylaidd ; fellv yr oedd ei athrawiaeth yn defn- 
u fel gwlaw, ac yn dyferu fel lith. 
iwiai un wraig grefyddol unwaith i'w 
chymydog, gan ddywedyd, “' Wel, Thomas, 
dyna nad ydych chwi byth yn meddwl 
am dano, sef I mater eich Fenai .” “Yr ydych 
yn camsynied,” atebai Thomas; “' yr yn 
gorfod meddwl am fy enaid bob amser y 


dawyf ar Dafydd Parry regethu. 
Yr oedd ddo ddull toddedig Ï drin pob 


c, 80 1 gyfarch pob math o wrandawyr. 
id peri i ddynion synu fyddai yr effaith, 
ond eu toddi. Nid dyfnder ei olygiadau oedd 
ei ardderchogrwydd, ond y wedd efengylaidd 
a roddai ì bob mater, a'r teimladau tyner a 
gynyrchai ei ymadroddion... Mewn cymanfa 
yn sir Forganwg unwaith, ar ol i lawer o 
enwogion thu eu cenadwri, daeth adeg 
Dafydd Parry i ddadgan yr eiddo yntau; a 
rhyfeddol y llewyrch a ganlynai ei ymad- 
ion, yn gymaint felly nes ì Ebeneser 
Morris dori allan i ddywedyd, “' Mae yr Ar- 
glwydd fel byddai yn arddel yr hyn a 
ywed dd Parry.” Bu farw yn y 
flwyddyn 1821, yn 61 mlwydd oed, wedi bod 
yn y weinidogaeth am 43 o flynyddoedd. 
coleg Wymondly. Yr yu enedigol o 
Abergafenny, sir yy-. Symudodd oddi- 
yno gyda'i dad i Lundain, lle y sefydlodd 
I deulu. Wedi hyny cafodd dderbyniad 
1 athrofa Homerton, lle y dylynodd ei gylch 
o efrydiaeth i'r weinidogaeth gyda diwyd- 
rwydd mawr. Ar ol arosiad o 6 mlynedd yn 
y sefydliad ardderchog hwnw, galwyd ef i'r 
&8wydd weinidogaethol yn Little Badrow, 
Eesex. Daeth yno yn oleuni dysglaer, yn 
llewyrchu, ac am Ìawer o flynydd d llanw: 
gyfwn eang ysgolaig y cycedd yn 
mhlith yr Ymneillduwyr yn y parth hwnw 
o'r deyrnas, fel gweinidog o'r radd uchaf o 
ddoniau, y rhaì a d efe 1 amcanion 
crefydd adifrif, ol ac efengylaidd. Einodwedd 
oedd weinidog ffyddlon a doeth yr efengyl, 
yn llafurio yn ddiwyd yn ei gylch. Yr oedd 
n hynod am eglurder, ac yn meddu gwa- 
ano bodaethau a dwfn ddysgeidiaeth. 
Wedi dal y swydd hon am agos ugain mly- 
nedd, efe a symudodd i Wymondly, Herts, 
i gymeryd arno y swydd bwysig o brif 
athraw yn y coleg oedd wedi eì sefydlu yn 
Northampton er dyddiau Dr. Doddridge, yr 
hwn oedd yn awr wedì eì dori i fyny, fel y 
byddai iddo gael ei adsefydlu mewn lle new- 


eddau yr efengyl mewn cysylltiad a'u dylan- 
wad bywiog & santaidd ar holl gangenau 
duwioldeb a moesoldeb Cristionogol. Yr oedd 
llafur y sefyllfa newydd hon y fath agi 
bwyso yn drwm ar ei nsoddiad gewynog, 
yr hon oedd yn barod wedi ei hysgwyd gan 
efrydi ddyfal ac egniol. Yr oedd ei iech- 
yd er ys blynyddau wedi eì anmharu, ac yn 
amÌ dyoddefai oblegyd ymdrechion blaenorol. 
Ei afiech â diwod af oedd rai misoedd o bar- 
; on ei gynal gan obeithion 
efengyl hyd ei fynydau olaf. Bu farw ŵn 
orfoleddus, Ionawr 8, 1819, er mawralari 
nifer luosog o gyfeillion, 
PARRY, 


OMAS, pregethwr 'r 
Trefnyddion Calfinaidd yn Llanrug, ar ae - 


am eu cynwysiad yn rh 
oedran ar y pryd, 


d ddarllen 
18neg ac ys 'm 

hefyd yn bed nawn o rifyddineth” R difyrai H 
hun yn fawr gyda'r gangen hon o ddysgeid- 
iaeth hyd ddiwodd ei oes. Ymgymerai ei 
feddwl a rhifyddiaeth yn fwy nag un gangen 
arall o ddysgeidiaeth. Wedi iddo fed tua 
dwy flynedd yn yr ysgol, aeth i weithio i'r 
gloddfa at H. Morris, Fachwen, gwr duwiol, 
a diacon defnyddiol yn eglwys Dinorwig. 
Bu Jmddyddanion y gwr duwiol hwnw yn 
fendithiol ìawn iddo; ac addefai yn rhwydd 
mai yr ymddyddanion hyny fu y moddion 
i ddwyn ei feddwl gyda do ddifrifoldob 
at grefydd a'i phethau daionus. Dywedai yr 
hen wr wrtho, “ Wel, Thomas bach, y mae yn 
rhaid i ti gael profiad o Grist; a welaist ti 
dyangenamdano?” Gwnaeth hyn y fath ar- 
graff ar oi feddwl nes ei ddwyn yr ymofynydd 
pryderus am iachawdwriaeth. Oddeutu yr 
amser yma adroddai ei brofiad yn yr eglwys 

yda brw dodd i ayneimlad neillduol; a 

uan y wyd diwygiad mawr ynddo, 
Yn y Blwyddyn 1838, cafodd ei ddewis yn 
ddiacon yn yr eglwys ymgynulledig yn Llan- 
rug. Br ei fod yn ieuano, ymaflodd yn 
gwaith gyda'r fa egni, fel y rhoddodd gyf- 
lawn foddlonrwydd i'r eglwys, ei bod wedi 
gwneud yn iawn pan yn ei ddewis i'r swydd, 
Gan fod ei awydd gymaint am wybodaeth, 
a'i bryder yn fawr am ychwaneg o funteision 
gyraedd hyny, yn y flwyddyn 1839 aeth i 
t 


i 
athrofa'e Bala, a bu yno am ysbaid hanor 


PAR 





trwy iddo gaol ei daer anog 1 hyny gan yr 
eimlai 


hyn yn d 
ei ddiad; ond byddai yn ì gymeud 
hyny yn ddirwgnach, rhag rhoi ysur i 
rai parod i feioi ddywedyd mai ''rhodres a 
diogi oedd peri i wyr ieuainc ddysgwyl 
eu cyrchu a'u hanfon.” _ Yn y gwanwyn 
a grybwyllwyd cafodd anwyd trwm iawn, ac 
o ben ydd ei wendid blaenorol ymddangosodd 
arwyddion lled sicr ei fod wedi ymaflyd yn- 
ddo yn beryglus. Trodd yn fuan yn anhwyl- 
deb ar yr afu. Aeth adref yn mis Mai; ond 
ni thyciai a ei wlad enedigol i ymlid ei 
afìechyd ymaith. Bu yn gorwedd mewn 
cystudd trwm; ac ar y trydydd ar ddeg o 
achwedd, 1843, ehedodd ei enaid i'r tmg- 
fanau dedwydd, lle ni theimla na galar, gofid, 
Alwyn na phoen mwyach. Claddwyd ei we- 
illion marwol yn mynwent eglwys Llan- 

rug, i orphwys hyd y bore— 

“ Y naid i'r lan o'i fan fel 
Glain engwr a glân angel.” 


Yr oedd yr efengyl a bregethodd i ereill yn 
eì orthwyo ìi fod yn foddlon a thawel, er 
ei fod yn bod fod y daearol dy o'r babell 
hon yn eilio ac yn cael ei datod yn gyf- 
lym iawn. Nis gallai angeu er hyny ei am- 
difadu o obaith bywyd tragywyddol. Fel 
dyn, yr oedd yn meddu gwroldeb meddwl tu 
hwnt i'r cyffredin. _ Fel Oristion, yr oedd yn 
mhell oddiwrth bob rhodres. Byddai bob 
amser yn barod i wneud yr oll a allasai 
da'r achos crefyddol mewn modd symla 
. Nid oedd yn gweled unrhyw or- 
chwyl yn rhy fawr, na'r un yn rhy fach iddo 
ymaflyd ynddo. Yr oedd tuedd eì holl bre- 
gethau bob amser at fuddiolder. Ond er iddo 
l êl eryd ymai leuanc, nid ae 
ymaith Gŷn bod o fendith 1 achub llaweroedd ; 
ac ni wnaeth angeu ond ei drosglwyddo o 
ardal sydd yn llawn o lygredigaeth a eni, 
i ardaloedd d, lle ni ddywed neb o'r 


“ Olaf ydwyf.” 
PPARRY, LEWIS F 


PUGH, gweinidog y 


Bedyddwyr yn Llanfiangel-Creuddyn a Mo-' 
. ec y At 


rìa, sIT rteifi.. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1814. Ymunodd a'r Trefnyddion Wesley 
aidd, a bu am beth amser yn pregethu gyda'r 
cyfenwad hwnw. Wedi hyny ymadawodd 
ac ymunodd a'r Bedyddwyr. Wedi bod am 
ychydig amser yn fyfyriwr gyda'r Parch. 
John Williams, Drefnewydd, ar gais yr eg- 


372 


PA 








ymgyfarfod yn Moria, daeth 
arnynt, a bu gyda hwy am fwy na. 
O amser. Ond oddeutu tri mis 


Aber 
E. Williams, gweinidog y lle, ei bregeth ang- 


o'r cyf- 
eillion mwyaf didwyll a gwirioneddol a alleeid 


yfarft y yn pariad- 
us a heddychol i bawb. Fel ysgolaig, yr 


n dda. Yr oedd yn profì ar y 
nad yn segur y treuliodd yr wyth- 
nos. Traddodai hwynt mewn iaith eglur a 
rhwydd, gyda chwaeth uchel. Yr oedd tuedd 
eì bregethau i oleuo y deall, ac ychwanegu 
at wybodaeth ei wrandawyr; ac fel y cyfryw 
byddai yn dderbyniol iawn gan bawb a'i 
hadwaenai. Fel Cristion, addnrnai y gref- 
ydd a Droffosai, mewn buchedd addas. Bc ni 
allasai y gelynion mwyaf i'w egwyddorion 
ddywedyd llai nad oedd efe AM Gristion 
trwyadl yn ei ymarferion. Ond er 
thristwch i'r eglwys oedd dan ei ofal, i'w 
weddw amddifad, i'w berthynasau, ei gyfeill- 
ion, ai frodyr yn gyffredinol, oafodd ei gy- 
meryd ymaith yn mlodau ei u, 0 ga- 
nol ei lafur a'i ddefnyddioldeb. y a 
PARRY, BAN y gweinidog y W eeleyaid, 
â anwyd yn Helygain, sir Fflint, - 
yn 1782. Daeth Y yn 18 
eífrowyd ef i feddwl am ei gyflwr dan wei- 
Jones, Beth- 
afarn. Dechreuodd Dregefhu, yn fuan wedi 
hyny. Aeth yn bregethwr teithiol yn y 
flwyddyn 1806. Wedi llafurio yn y De a'r 
Gogledd : hyd y flwyddyn 1817, aeth at 
Seison, m mysg y rhai y treuliodd weddi 
eì oes. ŵr oedd yn ddyn o deimladau cynes, 
rhyddfrydig at enwadau ereill, ond yn sef- 
dio eì ymlyniad wrth ei bobl a'i enwad, 
nillodd radd dda, yn y gwahanol gylchdeith- 
au y llafuriodd ynddynt. y oedd ei bre- 
u yn eglur a gwreiddiol, yn aml mewn 
Berth, ac yn wastad ib . Yr oedd am 
gyfeirio y saeth i'r galon. Cariai allan ly- 
n ac ysbryd geiriau, y gwr doeth,— 
iriau y doethion sydd megys symbylau, 
ac fel hoelion wedi eu sicrhau gan feistriaid 
gynulleidfa, y rhai a roddir oddiwrth un 
ugail.” Yr oedd efe yn fugail ffyddlon a 
mwyn i'r praidd a osodid dan ei ofal. Wedi 
myned yn uwchrif yn Abertawe yn y flwydd- 
ym 1845, ymwelai a'r cyfeillion yn aml, a 
yddai ei ymddyddanion wedi eu tymeru â 
halen, fel y parent ras i'r gwrandawyr. 
Byddai yn dda gan y cyfeillion ei weled bob 


PAR 37$ PAR 


——— —  — — O O 





—- . 
— — —_  — — —_ er — — 


amser. Cymerodd ei farwolaeth lo yn dra__ suron ereill, cadwai Moses Parry ei feddwl 
disymwth; ond ni chafodd angou ef yn os- , yn lled ddiysgog, wrth ymnerthu yn ei 
ìlus, ac heb ddysgwyliad beunyddiol am | duw. Ysgrifenai adref yn aml tra fu yno, 
dano. Aoth allan yn y bore, a dychwolodd | a chychwynasant oddiyno i ddyfod adrof 
i'w. dy, ac yn ol ei arfer ymnoillduodd i | Awst 25ain. Ymddengys i'r ymweliad hwn 
weddïo yn y dirgel cyn ciniaw, a chafwyd ef | fod yn lles mawr i eglwysi y Trefnyddion 
yn farw ar ei liniau. Aeth ei ysbryd gydav ; Calfinaidd. yn Amorioa. Toithiodd yno 
aropldarth ei weddi i'r cysegr nid o waith | 2,292 o filldiroodd mown naw wythnos a 
llaw. Bu farw yn Abertawe, Rhagfyr 19, , dau ddiwrnod, a bu yn sal iawn yno, yn deb- 
1850, yn 69 mlwydd oed. Bydd dynion an- | gifarw yn y bilious feoer, ond gofalodd 
nuwiol yn aml yn marw mewn mynydyn, a | yr Arglwydd am dano, a dychwelodd ef yn 
llwon a rhegfeydd yn eu genau; ond dyma | iach : hen wlad ei enedigaeth. Yr oedd 
weinidog yn marw, wedi gostwng ar ei liniau | Moses Parry yn gyfaill ffyddlon a chywir; 
ì orchymyn ei enaid i law ei Geidwad. bywalltai gyfrinach, a derbyniai gyfrinach, a 
PARRY, MOSES, Dinbych, oedd weinidog | chadwai hi.. Ni byddai raid ofni profedig- 
yda'r Trefnyddion Calfinaidd, yn sir Din- | aeth y ffordd hono oddiwrtho ef. Byddai yn 
bych. Cafodd ei eni yn y flwyddyn 1785. | wir fanol a gofalus iawn yn cael allan gy- 
Yr oedd efe yn ddyn o synwyr cryf, call, | faill, ond wedi ei gaol yr oodd pob peth yn 
doeth, pwyllog, ac yr oedd ynddo gyfrwys- | eithaf da. Yr oedd yn weinidog cymwys 
der mawr, ac arddrych y cynoddfau hyn yD Testamont Newydd—Bugail hynod ydoed 
eistedd ar ei wynebpryd ; hwyrach y byddai | Nid dyn y pwlpud yn unig ond dyn i'r holl 
yn arfer eì gyfrwysdra mor bell ar amsorau | waith yn ei holl ranau; yr oedd yn gelfydd 
nes pori i rai feddwl fod yn anhawdd cael ei | gyda phob peth, “ Moses yn wir a fu ffydd- 
waelod, ac mai un anhawdd ymddiried ynddo | lon yn ei hoìl dy.” Dywedai gwr o Lun- 
"doedd; ond camgymeriad mawr iawn oodd | dain am dano wedi iddo fod yno y waith 
yny, yr oedd yn rhy gall i ymagor 1 fynyd gyntaf, “* Ni bu yma neb i'n cof a dawn mor 
taf1 neb, ond wedi yr adnabyddid ac y ddiol, bendithiol, a chymeradwy yn y gy- 
doallid ef, ceid eì fod yn gywir i'r eithaf. Yr | feillach a Moses Parry ond Mr. Elias, o Fon,' 
oedd y dyn ynddo or mai pechadur oedd; an- | Y Parch. T. Jones, o Ddinbych, gynt a ddy- 
hawdd iawn oedd taro wrth neb a roddai | wedai, “ Moses Parry a'i pia hi o ddigon an 
well cyngor yn mha amgylchiad bynnag. | weddïo, holi yr ysgolion, a chadw society.” Ac 
Cristion trwyddo ydoedd hofyd. Byddai | yn y cyfarfod misol yr oedd yn llywydd 
bod yn llon,. digrifol, yn beth mor naturiol | campus a medrus; gellid. ymddiried y llyw 
iddo ag anadlu; yr oedd mor hawdd iddo | iddo ef. Yr oodd Moses Parry yn un o'r 
hyny nos cadw pawb o'i gwmpas nor ddi- | rhaì mwyaf modrus a buddiol o ran dawn, 
grifol ag yntau, ag y byddai i delynor chwareu / dull, bywiogrwydd, buddioldeb ac effeithiol- 
y delyn ; ond ni welsom mo hono yn gadael rwydd yn holwyddori yr ysgolion ; yr cedd 
1 hyny erioed fyned ìi wasanaethu a chy- | ei ddull yn holi yn tynu sylw yr holl gynull- 
nyrchu rhyw ansawdd lygrodig. Ond pan | eidîa, ac yn eu difyru. Medrai grocs-holi 
elai at wasanaoth y cysegr ni byddai dim | mor fywiog a sydyn fel y byddai raid ci 
tebyg i hyny arno, byddai wedi ymddiosg | wylio yn dyfod.” Byddai woithiau megys un 
yn llwyr obobdigrifwch; yr oedd o weddïau | trwm ei glyw, ac yn hurt; brydarall, inogys 
ei ymddyddanion yn yreglwysac yn y gongl, | un amheus iawn, yr hyn a gynyrfai egnì i 
y dull Cristionogol y dueth trwy brofedig- | ateb. Modrai eu dwyni ddystawrwydd h.b 
aethau chwerwon bywyd, ïo, a rhai o honynt | eu digaloni a'u tramgwyddo; an gallai godi 
oddiwrth frodyr, yn dwyn tystiolaeth i'w | yr ysgol wodi hyny i Îywiogrwydd, fel po 
dduwioldeb; nid aml, os erioed y gwelwyd | na bnasai pell wedi bod. Í osod ger bron 
ef :mown nwyd o fyrbwylldra. 3n llawer | ryw ddarlun o'i fedrusrwydd ': arabodd 
yn synu at oi gydwybodolrwydd gydu photh- | gyda hyn, nodwn ei fod yn Ninbych, yn 
au crofyddol. Llawer gwaith yr elai i'r cyfar- pwipud yn myned i holi yr ysol ryw 
fodydd misol, chwarterol, &c., i'r cyfariod yd. bbath, a'r ysgol o'i flaen yn llu mawr, a'r 
gartref, ac ymwolai a'r eglwysi bychain | “ IIyfforddwr” gan y nifer fwyaf yn eu 
oddeutu gartref o gydwybod; ac nid oedd | dwylaw. Wcdi darfod canu, gofynai Mo a 
dim yn nes at ei feddwl nag achos Mab Ii.w | Pamy i'r hon ílâonor a'r arolygwr, gan ddy - 
hyd ddiwedd ei dymor. Yn y ílwyddyn 1835, | wedyd, “John lRoborts, pwy 8ydd yn myned 
»uderfynwyd yn nghymdeithasfa y Mala |i holi heddyw?” *' Y chwi, Moses )uiry,” 
od i'r P.r-h. H. Recs, a'r Parch. Moses | ebe yntau. “O purion,” ebo Moses Ian, 
Parry, i fyned. i'r Amorica i dalu ymweliad | “' yr oeddwn yn methu a doall, canys yr wyf 
a'r eglwysi Trefnyddol yn y wlad hono, yn | yn gweed y llyfr gand lynt Lwy, ac yn burod 
ol taer erfyniad y cyfoilion vno. elly y |i betruso.” Hawdd casrlu mui rhoddi hoibio 
cychwynasant o Liverpool Ebrill 20fed, | y llyfrau a fu yr effaith o byny dau wenu, 
1839, cawsant lawer o diriondeb ar hyd y | ac mewn tymer dda hefyd o horwydd «ligri:- 
fordaith, a chyraeddasant Now York yn | wch yr argvoeddiad. ywedir dro arail ei 
ddyogel. Teithiodd Mr. Parry af. Reos, | fod yn myned i drof. yn sir Fflint i zyfarfs 
;anoedd o filldiroedd wedi cyraedd America | ysgolion. Wedi cyraedd y lle cafodd achlysur 
an lawor o anfanteision na wydd ni yn | 1 gasglu fol yno ychydig yn barnu eu hun- 
Nghymru ddim am danynt; ond er pob | aiu yn ddigon o gewri iddo of a phawb 
peth a'i cyfarfyd:ai mewn aíiorhyduc anghy- ereill u'u holai. Y Sabbath a ddaeth, a'r cy- 
2x 








PAR 
farfod a ddechreuodd, ac ymaflwyd yn yr 
holwyddori. Wrth holi aì yn ddyfnach, yn 
ddwysach, yn etach, a phwysid ar eu 
hanadl; ac er rhoddi yr holl egni ar waith 
acth yn ddystawrwydd; bu rhaid edrych 
i'r llofft a'r sêb fawr am oleuni, ond 
nid oedd i'w gael yno; ar hyny bu dystaw- 
rwydd, methai pawb, ac yntau yn edrych fel 
dyn yn synu atynt eu bod yn methu, ac eto 
n gallu eu cadw mewn tymer dda. Y pryd 
Ìwn gofynodd, “* Wel, oni fyddai well ìi 
chwi gyfaddef na wyddoch chwi ddim, er fod 
hyny yn beth digon cas?” “Byddai” ebe 
rhyw un, “ Byddai yn wir” ebe yntau, “ac 
ni wn iddim fy hunan ychwaith ; ac eisieu eich 
cael chwi i feddwl hyny oedd arnaf Bl” Yna 
ail ymaflwyd mor fywiog yn yr holi a'ra 
a phe na, buasai dim dyrus wedi bod. 
O ran ei arddull corfforol, un o daldra cy- 
medrol ydoedd, ac yn perthyn i'r dosbarth 
tewion yn hytrach na'r eiddil o blant dynion. 
Yr oed o arddull lluniaidd, o eafìad syth, ao 
heinyf o ran ysgogiad; yr ei ben yn 
Uoel er YN llawar blwyddyn, yr oedd ei wallt 
wedi britho hefyd er ys o O ran tuedd 
yffredinol yr oedd yn un us, glanwedd, 
au yn mhell oddiwrth fod yn afler ac afrosgo 
ar y naill aw, gryd nad oedd dim ar y llaw 
yn 





fw ei olwg na bod 
Jay miursenau ; ac ni byddai dim a 
wnelai efe a neb o'r doabarth a AR 
cyfrifai fod hyn w yn y 
dyn yn chan, yr oedd yn ddyn cyd- 
wybodol o'i hollddyledswyddau fel Cristion, a 
hyny yn peri cysonedd ynddynt; nis gallai 
def gweniaeth neb. Dywedai y gwir wrth 
bawb am eu beiau, ynol y byddai yr achos 
yn galw, heb ofal am canlyniadau. Yr 
yn meddu ar 1 craff a. threiddgar 
iadnabod dynion. Yr oedd callineb a di- 
niweidrwydd wedi cydgyfarfod ynddo. Yr 
oedd yn feddianol ar ysbryd tyner o gyd- 
ymdeimlad a'r trallodedig. ŵr oedd fel 
regethwr bob amser yn ei ddillad ei hun. 
Yr oedd ar bob amgylchiad yn ddiysgog 
dros ei egwyddorion. Bu farw yn addurn 1 
grefydd ac yn anrhydedd i'w blant. Yr oedd 
ei ofal am yr achos mor ÍAWT, ac anw l- 
deb at eì mor gryf a chynes yn ei ddydd - 
iau olaf ag erioed. el ag yr oedd. ei ddydd- 
iau yn nesau i farw, yr oedd yntau yn ei 
ddy l ac yn aeddfedu erbyn ei ddyfodiad. 
Am dano fel pregethwr, maen wir nad pedd 
ei bregethau yn ffrwyth meddwl many 
trei : er ei fod yn ddyn ag oed 


dygai i'r on gobaith trefn 
Iechygwriaeth o flaen y byd, & chymellai 


ddynion i'w derbyn; medrai 
teimladau amrywiol y saint, cyfarfod ag 
ofnau a digalondid, ym u oediad y rhai 
oyndyn ac amheus, a chyfei iai saethau 
lÏymion at y rhai rhyfygus. Yr oedd ei 
ddall foneddigaidd, eì lais yn fwynaidd, 
eì iaith yn weddaidd, ac ireidd-dra ysbryd 
yn naws trwy y cyfan. Cwynid weithiau 


374 


—_—— ———  — ee — 


PAR 


* - FR ._ _ _ —_— 
Fr — Ax — su Y  ——— — 


fod ei bregethau yn hen; cwynai yntau 
hyny hefyd a dagrau lonaid ei lygaid. Ond 
fìd am ei fyned a dyfod gyda'r achos, 
sef oddicartref. yn fynych ìawn ar ryw ach- 
lysuron neu gilydd; a phan y delai adref fod 
ganddo deulu i'w cadw, gwelid nad oedd 
ganddo amser i astudiaeth lonydd; yn mlyn- 
ydoedd diweddarach ei fywyd, bu afiechyd a 
gofalon teuluaidd yn anfantais fawr iddo; 
ond yr oedd rhyw newydddeb yn ei bregethau 
er hyny, byddai blas arnynt, ac yr oedd 
lle yn eu dylyn... Byddai naws efeng- 
ylaidd arnynt, a son am danynt gan y saint 
yn yr eglwysi, yr hyn sydd well prawf am 
regeth na molawd y lluaws. Yr oedd ys- 
bryd iraidd a chrefyddol y pregethwr yn 
peri rhywbeth yn y bregeth, allesid ei 
el heb hyny; a diau i'w weinidogaeth 
fod yn allu Duw er iechydwriaeth ìi lawer- 
oedd. Ond ar foron Sabbath, Chwefror lleg, 
1850, cyme yn glaf; cwynai - 
wrth anhwyldeb yn ei ymysgaroedd, a 
methai ed i'w . gygoddiad. Boreu dydd 
Llun, ciliodd ei afiechyd, a thybid fod y 
perygl drosodd; yr d yn myned odd:i- 
amgylch ddyddiau Llun & wrth fel 
arferol, ond boreu dydd Mercher, ymosod- 
odd ei afiechyd arno eilwaith, ac er pob ym- 
drech bu farw nos Iau, Chwefror yr 8fed, 
a'i enaid yn mawrhau yr Arglwydd. Dyna 
fu diwedd y brawd Moses Parry, ar ol ìddo 
gynal eymundeb a gwrthddrychau bywyd am 
y na dong mlynedd a thriugain, a bod am 
ddwy flynedd a deugain yn llestr etholedig 
i ddwyn trysorau teyrnas Crist ar hyd a ll 
Cymru, oer, ac America. Cafodd ddy- 
chwelyd i'w ddinas ei hun, ac at ei bobl ei hun 
rw 


ì farw. 

PARRY, THOMAS, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Dover. Yr oedd efe yn frodor 
o Abergele, sir Dinbych; ganwyd ef yn y 
flwyddyn 1811. Ymunodd a'r eglwys Gy- 
nulleidfaol yn Moelfro, sir Ddinbych, dan 
ofal gweinidogaethol y diweddar Barch. 
Thomas Jones, a derbyniodd addysgiaeth i'r 
weinidogaeth yn Wymondley, sir Herts. 
Urddwyd ef i'r weinidogaeth yn Blackburn, 
sir Lancaster; symudodd oddiyno i'r Cas- 
newydd, sir Fynwy. Nid d ond wedi 
dechreu ar ei ofal gweinidogaethol yn Dover, 
Chwefror, 1844, a bu farw Mehefin, 1844, 
yn 33 mlwydd oed. Yr oedd Mr. Parry yn 
eddianol ar gryn lawer o gymwysderau, a 
pherchid ef yn fawr 


n er frodyr yn 
weinidogaeth ar 4 


if ei ragoriaethau 
gwylaid . 

ARRY, JOHN LEWIS, gweinidog yr 
Annibynwyr yn East Cowes, oedd ro 
Abergele, sir Ddinbych. Yr oedd ei rieni 
yn grefyddol. Marwolaeth sydyn mam 
dyner, nm nghyd ag ymddyddanion ac 
esiampl dduwiol ei frawd hynaf, (y diweddar 
Thomes Parry) a fendithiwyd fel moddion 
uniongyrchol eì argyoeddiad. Y pryd hwnw 
nid oedd eglwys Gynulleidfaol yn Abergele, 
a'r ddau frawd a gerddent gyda'u gilydd bob 
Sabbath amryw filldiroedd dros fynyddoedd 
iaddoliyn y dull yr oeddynt hwy wedi eu 


PAR 








—— se —— _ 


ntref 


pe ì 
cwahodd, yr hynaf i bregethu, a'r ieuengaf 
Y y cyr ad y weddi. Ym 


mydogaethol, ac i'r eglwys o ba un yr oedd 
wyno eì 
hun yn hollol i'r weinidogaeth efengylaidd. 
odd ei 


da llwyddiant mawr. Hir gofir ef 
cywgraffydd y Parch. T. S. Guyer, o Ryde ; 
& phregeth ar “* Anghrist mewn Proffwyd- 
oliaeth ac Anghrist mewn gwirionedd,' & 
bregethodd mewn cymanfa yn Hants, ac 
enillodd iddo fawr gymeradwyaeth fel d 
ieuanc o dalent a duwioldeb diamheuol. Efe 
a gyoeddodd hofyd bregeth, er oof am y di- 
weddar Barch. R. Adams, a rhyw bethau 
ereill llai. Ei fugeiliaeth yn Lewes oedd 
nodedig o ddedwydd ; yr oedd parch serch- 
iadol yr hen, hoffder yr ieuanc, yr 
edmygiad eynyddfawr o'i gymeriad goleuedig 
a sefydlog, ond gwirioneddol wylaidd, yn 
addaw gyrfa o ddefnyddioldeb gweinidog- 
aethol enwog; ond yn mhen yc 


flynedd efe a suddodd 'r bedd, yn 


nad 
yr oedran boreu o ddeuddeg ar hugain, 
udwyd ef oddiwrth bobl ei ofal gan 


sym 
ddarfodedigaeth ysgyfeinllyd addygwyd oddi 
amgylch wrth bob tebyg drwy actadio gor- 
mol Bu farw ar y 4ydd o Awst, 1849. 
Efe a ddyoddefodd ei gystuddiau corfforol 
gyda ffydd ddihafal ac amynedd mawr; ar y 
rhagolwg o ymadael a'i briod hoff, ei faban- 
od anwyl, a'r eglwys dan eì ofal, efe a ddy- 
wedodd wrth farw, ““ Yr wyf yn teimlo sicr- 
wydd boddhaol fod Duw yn cymeryd fy 
enaid ato ei hunan.” Teimlid ei golli yn 
fawr; y mae ei nodwedd ddiargyoedd a'i 
fywyd, bywiog wedi taenu perarogÌ o gwmpas 
eì . 

“ PARROT, JAMES, neu Perrot, oini- 


âo Bedydd Hengoed. rodor 
oodd hy ardal Olehon, sir Weycheinio , ac 
aelod dechreuol o eglwys Olehon ; yno hefyd 
y dechreuodd bregethu yn 1795. Cafodd ei 


sefydlu yn weinidog cynorthwyol i'r Parch, ; 


Lewis James yn eglwys Hengoed; ond ni 
bu ei arosfa yno yn hir nac ychwaith yn 
gysurus; cymerodd anghydfod le mewn 
pêrthynas i ddysgyblaeth. Yr oedd yma 
wr a merch ieuanc s gyhuddid o anlladrwydd, 
ond yr oeddynt yn gwadu gwiredd y cyhudd- 
iail, a'r rhan amlaf o'reglwys yn eu credu; a 
chredai' Mr.: Parrot eu yn euog, ac an- 
ogaì yr eglwys i weinyddu dysgyblaeth h gyf- 
iawn amynt, a chynaliwyd amryw gyf srfod - 
ydd i 'ymdrìn a'r peth; ond yr. ynt yn 
methu dyfod i benderfyniad, a nifer fawr yn 
€hwêrŵi wrth Mr. Price, Rhoddwyd gwa- 


375 


2 — —  — ——_ _ —  - 








PAR 


——o  —_ — 





TH —————ì ——— 


hoddiad i weinidogion i ddyfod yno i'r 


dyben o wneuthur heddwch, ond buont MD 
hollol aflwyddianus, a chyngorasant . 


Perrot i ymadael gan nad oedd yn debyg 
gallasai od yn gysurus yno. Yn fuan wedi 
ei ymadawiad th gwirionedd y cyhudd- 
iad i'r amlwg, a chafodd y ddau eu dìiaelodi. 
Y mae amgylchiadau o'r natur yma yn dang- 
os mor ofalus a phwyllog y dylid bod ìi gael 
allan y personau a fyddont ” y camwedd, 
fel na chollfarner j dieuog. Yn y flwyddyn 
1809, aeth Mr. 5 Perrot yn weinidog i 
Groosyparc, sir Forganwg; a phan ym- 
gorffolodd Cadoxton, cangen o , 
yn eglwys ar ei phen ei hun yn 1814, er- 
odd . Perrot ofal eglwys newyddjCa- 
doxton, adael y fameglwys; ond nid hir 
yr arosodd. yno, canys priododd ig yn y 
Oasnewydd-ar WYSg, a symudodd yno i fyw ; 
a chan fod y ffordd oddiyno i Cadoxton dros 
ugain milldir, ac yntau yn myned yn oed- 
ranus, ni chafodd yr eglwys hon fawr o'i 
wasanaeth wedi hyny. eoedd sylfaenydd 
yr achos yn Nghae n oedd 

dog Croesyparc ; byddai et yn myned yno bob 
mìs i bregethu a gweinyddu yr ordinadau 
hyd 181ô, pan y rhoddodd efehiifyny. Yn 
fuan wedi hyny ffurfiwyd y gangen hono 


weìni- 


o Groes yn eglwys ar ei phen ei hun, 
yn y Tabernacl, Caerdydd, lle i mae eglwys 
ode Bu Mr. James Perrot 


f "yn Nghaen dd, sir F 
arw ghasnewydd, sir Fynwy, 
flwyddyn 1826, a. chanddo gydwybod dawel 
an eì fod wedi gwasanaethu eì swydd yn 
ffyddlon - llw mMdienus. Brynbu 
ARBY, ARD, Bryn , Pl 
Llansanan, êir Dinbych, a an YN 
a elwir Llysbychan, gerllaw Llansanan, yn 
y flwyddyn 1729, ac a ddygwyd i fyny yn 
ofalus ac anwyl. Ni ddysgodd ar y cyntaf 
ond Cymraeg, gan fod eì rieni yn bwriadu 
eì anfon oddioartref wedi hyny i dderbyn 
ychwaneg o ddysg. — Yr oedd rhai o'r henaf- 
1aid wedi gadael tir tuag at ddysgu eu plant 
n olynol, i'r hyn yr oedd hawl gan Edward 
arry. Ond yn gymaint ag na chafwyd lle 
gwag iddo mewn pryd, efe a ddaeth i fyny i 
ag yr oedd yn angenrheidiol iddo 
feddwl am ymsefydlu yn y byd, ac felly es- 
geuluswyd ei addysg; ond dysgodd ddarllen 
ac ysgrifenu Cymraeg yn rhagorach na chy- 
in ; a chyraeddodd y fath mddau o wy- 
bodaeth fuddiol, nes y medrai ymadroddi yn 
synwyrol ar bob mater y soniai am dano. 
u Edward Parry yn gweithio fel amaethwr 
hyd nes oedd yn 18 mlwydd oed, pryd y 


' rhwymwyd ef yn egwyddorwas i ddysgu 
| gelfyddyd o saer coed. Yn y flwyddyn Yn8, 
u E 


eira mawr ar yr 17 o Fai, ac yr oedd FE. 

Parry yn eì fesur ar eì fuarth yn 16 modfedd 
o ddyfndêr, o eirâ gwastad. Cyfansoddodd 
ddau neu dri o beníllion ar yr achlysur, y 
rhai nid ydynt ar gof yn bresenol; ond di- 
weddai un o honynt fel y canlyn : — 

“O rhyfedd fel trefnodd ef gelloedd yriâ! 

Paham y daeth eira y pumed u'r ha? ?” 


Dyma y tro cyntaf y sylwyd fod y ddawn 





PAR 
farddonol ynddo. Aeth ar amserau wedi 
hyn gyda Thomas Edwards, (Twmor Nanl), 


i chwareu digrif-ganau ; ac wrth fod eì dduwn 
yn cynyddu, dywedir iddofyned yn fwy digrif 
nag un o'i gymdeithion. Cyn hir darfu iddo 
adael ewmniaeth y bardd o'r Nant, a throdd 
j wneud rhai eì hun, a daeth dynion cyfrifol 
ato ì'w chwareu; ond nid er eu helw eu hun- 
ain. ond i'r dyben o gynorthwyo pobl 
dlodion, neu dafarnwyr gweiniaid. Clywyd 
T. Edwards yn dywedyd na welodd efe neb 
a dawn mor barod ag ef—y canai ar y testun 
a. fynid yn uniongyrchol. Tua'r flwyddyn 
1746, ymunodd mewn priodas a Gwen, merch 
Dafydd Hughes, o Blas Pigod, plwyf Llnn- 
ganan, ac ar yr achlysur cafodd dipyn o gy- 
northwy i drin y ddaear. Cymerodd dyddyn 
bychan, a elwir Cefnbyr, yn agos ìi Lansanan. 
Ond eto yr oedil efe yn parhau i ddylyn ei 
uforgampau gyda'i gyfeìl ion llawen. Ac fel 
yr ooddynt yn nghyd ryw dro (ar y dydd 
Sabbath) wedi clywed o honynt fod oedfa yn 
cael oi chynal yn yr Henlys, yn inhlwyf 
Llanfair-Talhaiarn, dywedai y naill wrth y 
llall, “ A ddowch chwi yno?” Felly myned 
a wnneth 8 neu 100 honynt; ond nid ydys 
yn meddwl mai i'r dybon oerlid, ond er 
mwyn digrifwch. Pa fodd bynag, dychwel- 
odd pob un o honynt adref dan ryw radd o 
ofid meddwl yn herwydd eu pechodau. Deth 
bynag am y lleill, ni wisgodd Edward Parry 
byth o'r hyn a brofodd yno ymaith. Dafydd 
William Rhys oedd enw y pregethwr, yr hwn 
vr arferai Parry o hyny allan ei alw “ Fy 
nhad.” Nid oedd y pryd hwnw oddiynoi 
Adwy'r Clawdd, gerllaw Gwrexam, un llei 
bregethwr ddisgyn ; ac yr oedd yn bur der- 
fysglyd ar feddwl Edward Parry dranoeth, 
fel yr oedd yn gweithio arei fuarth, ac yn 
dysgwyl y pregethwr heibio. Yr oedd yn 
bwriadu myned i ymddyddan ag ef. A phan 
eì gwelodd yn dyfod yn araf, a'r ffrwyn ar 
war ei geflyl, a llyfr yn ei law yn darllen, 
cychwynodd i'w gyfarfod; eithr wrth ystyr- 
ied pa beth a ddywedai wrtho, efe a aeth yn 
rhy ddigalon i fyned ato. O hyny allan ym- 
adawodd a'i hen gyfeillion cellweirus, gan 
fyned i wrando pregethau ar bob cyfleusdra 
a gaffai. Yn fuan wedi hyny cymellodd bre- 
gethwr o'r Deheudir i ddyfod i'w dy i bre- 
gethu; enw yr hwn nis gwyddom. Yn mhen 
enyd cafodd Dafydd William Rhys hefyd i'w 
dy; a dyma y drws cyntaf a agorwyd 1 bre- 
gethwyr yn mhlw ansanan a'r amgylch- 
oedd. Yn herwydd hyn tynodd amo ei hun 
anfoddlonrwydd offeiriad y plwyf ; canys yr 
oedd y wlad yn terfysgu, a llawer yn cyrchu 
i'r Cefnbyri wrandaw pregethau. Yn her- 
wydd o un achos] llidio del feistr Hr wrtho, 
& ef ymaith o'i dyddyn; on - 
iwyd iddo gael aros, ar yr amod na byddai 
iddo al pregethu yno yn rhagor. Il hyn 
atebodd Parry, “' Nid yw eich tir chwì, 
yr, ond dros amser, ond crefydd i barhau 
byth.” Tua chwoch wythnos cyn Calanmoi, 
d 


sef yr amser yr oedd i symud, dy 
enallt, 


iddo gyfarfod ag un John Foulks, 
plwy 


Llansanan, gwr ar eì dir ei hun, wrth ' a 


PAR 
yr hwn y dywedodd ei gwyn. Gofynodd yn- 
tau idd», “Am ba beth yr ydych yn cael 
eich troi allanf” Atebai Parry mai am 
dderbyn progethu i'w dy. *' Onid gwaith da 
yw hyny 7” ebo Mr, Foulke. “Nid oes genyf 


yn awr un ty gwng ichwi; ond eich bod 
yn saer, os coìwch dy, mi a osodaf! le ìi chwi, 
a thir mewn rhwymiad.” Felly fe gymerodd 
bedwar cae ar lan yr hfon Deunant, lle mae 
Capel-y-fron yn sefyll yn awr, tua dwy filldir 
o Lansansau. Yno yr adeiladodd dy gyda 
brys, a bu raì nosweithiau ynddo cyn ei 
wydro a'i gwbl orphen. Yr oedd. darn serth 
o dir cyífredin uwch ben, a elwid “* Y Fron 
Ddafydd;” o herwydd paham y galwyd ei 
aneddlo of “Tanyfron” hydheddyw ; ac yno 
y derbyniodd efe bob moddion o ras oedd yn 
gyraeddadwy, a llwyddiant nid bychan & 
dylynodd y cyfr Tua'r amser hyn daeth 
Mr. llowel IIarrmsi gynyg pregethu yn nhrof 
Dinbych; ond ni fynai y dref na'r wlad mo'i 
wrando, eithr ei erlid yn annhrugarog. Yr 
oedd gwraig yn byw mewn lle a elwid Bryn- 
anllech, yn mhlwyf Llansanan, wedi cael ei 
thueddu at grefydd; a chafodd hi ac Edward 
Parry eu rhan o ystormydd yr erledigaeth 
oedd y pryd hyny yn Ninbych. Ryw Sab- 
bath ar ol i'r ystormydd erlidgar gael eu codi 
'n orbyn yr hen bregethwyr Lewis Evan, 
owol Harris, Edward Oliver, yn nghyd ag 
amryw ereill, daeth rhyw un i b thu dra- 
chofn ìi Ystryd Henllan, a daeth Edward 
Parry ac amryw gyfeillion yn nghyd, ac yn 
eu plith yr oedd y wraig grybwylledig o 
Frynanllech. Daeth yr erhdwyr am eu pen- 
au, gan gau o'u hamgylch a'u hel i ffordd 
Nantglyn, a rhoi pob anmharch o wawd 
a dirmyg arnynt. 'Tynasant y wraig oddiar 
eì cheffyl, gan rwygo eì dillad au, 
nes daeth rhyw wr cyfrifol yn n, a gofyn 
iddynt paham y gwnaent felly a'r ddynes, 
Hwythau a atobent mai putain oedd hi. Ond 
dwrdiwyd hwy gan y boneddwr, ac anogodd 
hì ì fyned at swyddog y dref i gael ganddo ef 
gosbi y bobl hyn, ac os gomeddai, y gwnai 
efe eu cosbi. Felly cawsant lonydd yr amser 
hwnw i wneud y goreu o'u ffordd. ro arall 
cawsant driniaeth arw ar ffordd Llansanan. 
Tua llidiard Gwaunynog ymaflasant yn E. 
Parry, gan geisio ganddo d; ond efe a 
wrthododd y fath beth. Wedi iddo symud 
o Danyfron ì MD y pon aral i'r 
$ ai t Hughes, Brynan- 
A'R diorbyn ambell oedfa a ch od 
gweddi i'w thy, am yr hyn y tynodd anfodd- 
onrwydd mawr; ac ar anogaeth offeiriad y 
plwyf, taflodd ei meistr hi o'i thy ; a bu raid 
iddi hi a'i dodrefn, a'i hanifeiliaid, fod ary 
mynydd, dan ryw fath o gysgod, hyd ddiw 
y flwyddyn; a byddai Edward P a'i gyf. 
eillion gm myned ynoi gynal am. be a 
chyfarfod di. Pan ddaeth ystorom yr 
rafael rhwng Howel Harris & Daniel How. 
o berthynas ìi ryw bynciau crefyddol, 
H oedd Parry wedi dochreu pregethu tua 
Jwyddyn neu ddwy cyn hyny, ac yr oedd 
Hugh avies, brawd ei wraig, wedi ymuno 
owel Harris, ac yn myned trwy y wlad 


ï 


PAR 


ì gynghori y bobl ifyned i Drefoca ; a llnwo” 
o 

yno. 
er ei fod yn parhau yn vadarn gyda phlaid 
llarris, gan dderbyn oi ddylynwyr i'w dy, 
ta y parhasant ì ddyfod trwy y wlad; ond 
vr oodd ef eì hun wedt. peidio prezethu. Ei 





nsanar, a rhai manau ereill a aethant 
Ond nid aì Edward Darry yno er dim, 


( 


i ychydig nifer ymgysylltu i 


7 PAR 


' gadw moddion 
neillduol o ras yn nhy Brynbugaud bob nos 
Iau. Dyma y gymdoithas neillduol gyntaf 
a ífurfìwyd yn y cymydogaethau hyny. Bu 
eu cynydd mor gyflym, fel imewn ychydig 
amser yr aeth y ty yn rhy fychan ì gynwys 
yr aelodau... ÍÍyd yn hyn yr oedd Edward 





dad hefyd oodd yn derbyn pobl Mr. Rowlands; | Parry wedi dwyn yr holl dreuliau ei hun, 
ac nid aent ì wrando eu gwrthwyneb bobl. | gan nad pa fodd y buo hyny al'au. Yr oedd 
Tua'r pryd hwnw peidiodd pobl Harris a | Drynbugsad yn awr fel athrofa; byddai pobl 
dyfod trwy y wlad; uc yr oedd prcgethwyry | o wyth neu ddeg o blwyfi yn cyrchu yno; a 
l)eheudir, y rhan ainlaf o honynt, wedi glynu | chafodd llawer ìawn eu dwysbigo dan y wei- 
wrth Rowlards; ond y rhan amlaf yn y | nidogaeth. Byddai Edward Parry hefyd yn 
Gogledd yn fwy pleidiol i IIarris. Y pryd | myned i'w taii bregethu, ae i agor drysau i 
hwn aeth Edward Pwry at lelwys Loegr; | bregethwyr ieuainc oedd yn dyfod i fyny dan 
n thybiodd oiloiriad y plwyf ei fod wedi cel | ei nodded. Yr oedd efe yn awr yn dysgwyl 
cì lwyr adferu, am hyny oíe aì gwraeth | am orchymyn i íyned allan i'r gwaith, gan 
ef yn warcheilwed eglwysiz; a thrwy eì fod | barotoi y ffordl a symud yrhwystrau. A 
yn byw yn mhell oddiwrth yr eglwys, efe a | phan ddaeth yr alwad, aeth heb rwgnach i 
ddarllenai wasanaeth ar brydnawn Sabbathau | chwythu yn y cyrn hyrddod, a hyny 1 leoedd 
yn ei dy ei hnn, gan esbonio y Saln:u a'r | mor annhebyg i lwyddo a phe buasai wrth 
Ílithiau penodedig, &c.. Yr oedd ar hyd y | gaerau Jericho; ac nid cwympo y caerau yn 

lwyf y pryd hyn amryw fath o chwareuon, | unig a wnacth efe, ond aeth allan fol Joshua 
lawnsio, &c., yn cael ou cynal ar brydnawn | gyda'r byddinoedd. _ Wynebodd oewri, 
Sabbathau; a phan gaffai Edward Parry darostyngodd y cedyrn, aeth yn mlaen gan 
wybod pa le y byddent, efe a gynnliai was- | sodi costyll, a gosod y gwylwyr mewn trefn; 
anaeth mewn ty gerllaw, gan anog y chwa- | llwyddodd, omillodd dir, yr hwn sydd yn 
reuwyr i ddyfod yno dan berygl o gosbodig: etifeddiaeth i bobl y ffydd hyd heddyw. 
aeth. Trwy y moddion hyn efe a ddil Efe oedd y cyntaf a bregethodd yn y Petmal, 


y chwareuon ar y Sabbathau yn lled lwyr o'r 
gymydogaeth. Nodwyd yn flaenorol am ei 
symudiad i Frynbugad, yr hyn a gymerodd 
lo tua'r flwyddyn 1561. Yr oedd yn parhau 
i weithio ei gelfyddyd yno fel o'r blaen. Yn 
y flwyddyn 1563 bu farw ei wraig. Yr oedd 
yr ail ddiwygiad y pryd hyn yn tori allan yn 
wan yn y Deheudir, ac yn sir Gaernarfon ; 
a derbyniodd Edward Parry bregethwyr ieu- 
ainc o'r sir hono (y rhai ni chawsant eu 
briwio yn yr ymraniad,) ac ereill o'r Gogledd 
ì bregethu i'w dy. Yny 
mhen dwy lynodd wedi claddu ei wraig gyn 
af, priododd ei ail wraig; ac ychydig yn 
flaonorol i hyn yr oedd wedi ail ymaflyd yn 
y gwaith o bregethu; a'r Sabbath ar ol eu 
riodas daoth gwr dyeithr i bregethu i Bryn- 
bngad ; a'r un noswaith yr oedd yntau yn 
pregethu yn nhy eì wraig. Oddeutu yr am- 
Ber yma daeth Mr Hughes, offeiriad, o'r 
Ysbyty, trwy Ai 
elwid hefyd 
dderbyniad i'r Ar 


flwyddyn 1760, yn 


wlad i bregethu, yr hwn a 
ughes, o sir Fon; a chafodd 
'ilwyd, ty aìl wraig Edward 
Parry, yr hwn le oedd yn gyfagos i derfynau 
Llansanan, Llanefydd, a Henllan. Taenwyd 
son am hyn trwy yr holl wlad, a_ daeth yn 
nghyd bobl lawer ! wrando o bob parth, fel 
nad oedd modd myned yn agos i'r ty, ac ar 
riniog yr sgubor y safai Mr. ÍIughes i bre- 
thu. hyn llidiodd offeiriad plwyf 
Llansannan drachefn, ac anfonodd at offeiriad 
Henllan, yr hwn oedd yn gyfaill mawr iddo, 


ac yn feistr tiri Parry; ac felly llwyddwyd 
i'w yru o Arllwyd, lle mr oedd elo yn wriadu 
byw o hyny allan yn hytrach nag yn Bryn- 


bugad, am ei fod yn welltyddyn. Ar ol i'w 
briod ddyfod i fyw ato i Frynbugad, yn y 


flwyddyn 1767, acth y diwygiad yn mlaen 
gyda llwyddiant rhyfeddol. UN fuan darfu 


wrth yr efail, yn agos i Langernyw; ac 
Brynhafod, yn agosi Wytherin. Y Efo hefyd 
a. bregethodd gyntaf n Nantglyn, ar bryd- 
nawn Sabbath, ar fin y ffordd, lle y mae 
addolly hardd yn bresenol. Efe hefyd a 
Dyffryn 
hwn a 


lasai y rhai 


r oedd ei 


offeiriad Llansanan, yn yr un ddull a llythyr 
Robert Jones, Rhoslan 
hwn a ar 


lwyddiant. 
hon yn 
llawer pa fodd i drefnu ac i ranu ï cìau 
yn ei bregethau, oddieithr pan fyddai yn 
aeth, 


pregethu mewn priodas neu glad 


PAW 378 











Tua'r flwyddyn 1784, sylwyd ei fod yn gwan- 
chu o man y. gorff, a wraig oedd yn afiach 
efyd. Felly gonderfynodd adael i'w deulu 

drin tyddyn nig 

yntau fyned i fyw i'r ty oeddynt wedi adeil- 
adu wrth yr addoldy, a myned oddiamgylch 
ìi bregethu gchydig lle y gallai. Ond erbyn 
hyn yr oedd eì waith agos arben. Ni bu ei 
glefyd diweddaf yn faith. Arferai o er 
ys tro o herwydd dolur y gareg a'r ewig- 
wst; a thua'r amser hwn daeth clefyd trwm 

i gymydogaeth Llansanan, yr hwn a ymaflodd 

ynddo yntau, a throdd yn dwymyn ysmotiog, 

ac ni allasai ymddyddan aneb; ond clywid ef 
yn sibrwd, “ Ffyddlon yw yr hwn a addaw- 

odd.” Medi 16, 1786, yn 63 mlwydd oed, di- 

ffoddodd fel dyn yn syrthio freichiau cwsg, 

heb na phoen na chur i olwg ei deulu. Dyma 
ni wedì manylu hanes un o gedyrn Israel, 
yr hwn a wnaeth waith mawr yn ei ddydd. 

Gwnaeth wasanaeth pwysig ì achos crefydd. 

Cadwodd ei arfau yn Ìoyw ar ymaes; & phan 

yn gadaw yr anial, c 

1 mewn i lawenydd ei Arglwydd. Claddwyd 


ef yn mynwent eglwys 
yn myn hyd 


PASGEN, oedd un o feibion Urien Rheged, 
a phenaeth yn byw tua dechreu y chweched 

nrif. Cofnodir ef yn y Trioedd fel un o 

i “' phenaeth trahawg ” Ynys Prydain, Y 
ddau ereill oeddynt Rhun ab Einion a Sawl 
Benuchel.—(Myv. 4rch. ìi. 6.) 

PASGEN, sant yn byw tua chanol y bum- 
ed ganrif. Yn ol Bonedd y Saint, yr oedd 
Pasgen, Nefai, a Pabiali, yn feibion i Bry- 
chan Brycheiniog, o Prosori, Ysbaenes. Aeth 
Pasgen a'i frodyr i'r Ysbaen, lle gwnaed ef 
yn esgob. Gan fod awdurdodau ereill yn 
son am Pasgen mab Dingad, ac Brychan, 
y mae yn rhaid fod dau santor un enw— 
ewythr a nai. Yr oedd gynt yn mynwent 
Towyn, Meirionydd, gareg a'r llythyrenau 
PASCENT yn gerfiedig arni, yr hon y tybid ei 
bod er coffad am Pasgen mab Dingad. 

PAWL HEN, neu Paulinus y Gogledd, 
oedd sant enwog, yr hwn oedd yn byw tua 
diwedd y bumed ganrif. Yr oedd efe mn fab 
i Meurig Dewdrig. Mewn rhai hen - 

& 


grifau gelwid ef Pawl Hen o Fanaw ; a Pal- 
cen o Fanaw; yr hyn a ddangosai ei fod yn 
frodor o Ynys Manaw. Bu ar y cyntaf yn 


gymrawd o goleg Illtyd, yn Nghaerworgorn, 
a darfu iddo yntau u cyffelyb iad 
yn Ty; -ar-Daf, tua'r flwyddyn 480 o'r 
cyfnod, Cristionogol; dU hwn le a elwir yn 
gyffredin yn awr itland, sir Gae din; 
o'r hwn yr oedd efe yr abad cynta a'r lle y 
wid ef hefyd yn esgob. th eì sefydl- 
iad yn y lle yn enwog yn fuan fel lle o ddysg- 
eidiaeth grefyddol; ac yn gymaint a bod 
Pawl Hen yn gyfarwydd iawn a'r ysgry- 
yrau, gwnaeth Dewi a Teilo, a llawer o 
seintiau enwog ereill, symud i'r Tygwyn. er 


cael m au ei addysgiadau. odd 
ef dril a Flewyn yn athrawon y sefydl- 


rynbugad, ac i'w wraig ac, 


PED 








iad. Efe yw nawdd Sant Llangors, yn Mry- 
cheiniog, a Chapel Peulin, yn sir Gaerfyrdd - 
in. Bu efe yn y synod a gynaliwyd yn 
Llanddewibrefi, yn y flwyddyn 519, ac er 
syndod, y mae rhai traddodiadau am dano 
wedi eu cadw yn yr ardal hyd heddyw. Y 
mae Capel Paulin sydd yn dwyn ei enw, ar 
ororau Llanddewibrefi, yn mhlwyf Conwil 
Gaio. Yn gysylltiedig a'r olaf M mae careg, 
yr hon sy an awr i'w gweled, a'r hyn a 
ganlyn yn gerfiedig arni:—''Servatvr fidmi 
patriog ; Semper amator hioc Pavlinvs iacit 

vltor pient. Simvs aegvi.” Efe oedd tad 
Peulan, neu, a Gwenfaen. Cedwid 
gwyldd dd iddo Tachwedd 22, dan yr enw 
Lsgob olin, neu yr Esgob.—(JHees's Welsh 
'ant8. 

Hb dyg REGINALD, DD. edd 
esgob dysgedig, yr hwn a an arn, 
yn sir Gaerfyrd in. Derbyniodd ei addysg 
golêgawl yn Bhydychain, lle y derbyniod 
y gradd o D.D. Yr oedd yn gaplan i Hum- 
phrey, Dug Caerloyw, ewythr ac amddiffyn- 
ydd Harri VI, a derbyniodd ganddo esgob- 
aeth Llanelwy drwy ddarbodaeth pabaidd. 
Yr oedd y wysysgrif wedi ei dyddio Ebrill 


22, 1444. Cysegrwyd ef Oroydon ar 

14eg o Fehefin canlynol. ef oddi” 
yno i Chichester yn y flwyddyn 1449, a bu 
yno hyd 1467, pryd yr amddi ef o'i 


baeth am ei opiniynau, y rhai agon- 
demniwyd fel heresiau, mewn cymanfa a 


naliwyd yn Lambeth, gan Thomas Bour> 
chier, archesgob O int. Yn Llyfr 
Hanes y Merthyron gan Fox y mae amddi- 


ffyniad maith wedi cael ei wneud iddo, ar 
gyfrif yr athrawiaethau a broffesai, a'r modd 
yr ymddygwyd tuag ato. Wedi iddo | 
ei amddifadu o'i esgobaeth, cadwyd ef yn 
gaeth iawn yn Mynachlog Thorney, yn sir 
aergrawnt, a rhoddwyd deugain punt i'r 
abad am yd En aliaeth h gOnd o'r praidd ym 
ei yn Hwy 'Pryd yr - 
hawy ef gan angeu. (Williams's dEmmnent 
Welshmen, tudal. 394.) 


egl Llanbeblig, hon eglwys 
blwyfog Caernarfon. wid ei di ydd gwyl 


Gorphenaf 3. (Jolo Manuscripts, 512, 
541, 558.) 
PEDR, oedd yn un o seintiau dechreu y 


chweched ganrif. Yr oedd ef yn fab i Corun 
ab Caredig ab Cunedda. O'r holl eglwysi 
yn Nghymru a elwir Llanbedr, nid oes gen- 
ym yr un sicrwydd a oes un o honynt wedi 
cael eu sylfaenu ganddo ef, neu a ydynt wedi 
eu cy i Sant Pedr yr a l. (Wa- 
liams's Eminent Welshmen, tudal. 394.) 

PEDROG, oedd sant, yr hwn yn ol “ Bon- 
edd y Saint,” oedd yn fab i Clement, tywys- 
og Cornwal; ond y mae awdurdodau eroill 
yn aeru ei fod wedi ei eni yn dywyso 

e 


go 
u tywysogaidd yn Nghymru. a Aeth ef. 


drosodd i'r Iwerddon, er cae ysgu yn 
y gwyddonau dysgedig, a bu yno am ugain 
mlynedd, o'r hwn le yr aeth drosodd i Cer- 





PEN 


 — —— TJ  —_—— o 


979 


. CW .  —  — *  ——— y WW a a — _ 


PEN 


— — 





nyw yn y flwyddyn 518, ac ymsefydlodd ei 
hun yn agos Ï fôr yr Hafren, mewn arawn, 
(orafory) îechan, a elwid Petroc-stow, gorsaf 
neu breswylfod Petroc, yr hwn yn awr mewn 
modd llygredig, a elwir Patstow, lley dyg- 
wyd i fyny dan ei addysgiaeth ef amryw o 
ysgoleigion enwog. sgrifenodd lyfr o'r 
enw “'Solitary Life,” i'r hyn yr oedd efe 
wedi yn mron llwyr ymroddi. Du farw yn 
nghylch y flwyddyn 364, a. chladdwyd ef yn 
Bodmin, yn mha le yn ol rhaì awdurdodau, 
darfu iddo dlu esgobaeth. Efe yw sant 
noddawl Llan g, neu St. Petrox, yn sir 
Benfro; St. Petrox, yn Exeter; Petrock- 
stow, yn sir Devon. Cedwid gwylddydd 
iddo Gorphenaf 4. (Leland de Scrŷptoribus 


Brillanicts.) 
PEDROGL PALADRDDELLT, yr hwn 
& nodweddid mewn modd hynod yn y Ffug- 
Chwedlau Cymreig. Cofresir ef yn y Tri- 
oedd gyda Chattwg a Blas, fel un o'r tri 
Marchawg Cyfiawnbwys” yn llys Arthur. 
Ond y mae y Sais yn ei adnabod yn well yn 
y ffarf gyfìeithadol o'i enw, sef Yanoelot du 
.. (Myv. Arch. ii. 18.) 

PEDRWN, ydoedd sant ag oedd yn byw 
yn y rhan flaenaf o'r chwechfed ganrif. b 
oedd efei Corun ab Caredig ab Cunedda, a 
brawdi Tyssul, Pedr, Tyrnog, a Corannog. 
Yr oedd sant arall o'r enw hwn, yr hwn a 
ysgrifenid weithiau yn P. ; a Pedredin, 
ym hwn oedd yn fab i Emyr Llydaw, a thad 

nt Padarn. Yr oedd efe yn gymrawd o 
ws) llltyd. (Wslliams's Eminent Welsh- 
men 


PEIBIO, ansawdd mewn rhamanteg Gy- 
mreig.—( Guest's Mabinogion, ìi. 349.) 

PEILYN, GRUFFYDD, bardd a flodeuai 
rhwng 1570 a 1600. Yr oedd yn frodor o sir 
Dinbych. | 

PEILLAN, santes yn byw tua dechreu y 
chweched if. Yr oedd yn un o ferched 
Caw.—(Jolo Manuscripts, 616.) 

O, mab Caw, ydoedd sant yn byw 
tua dechreu y chweched ganrif. Yr oedd yn 
aelod o goleg Illtyd, ar farwolaeth yr hwn 
etholwyd efyn llywydd y sefydliadhwnw; ond 
dywedir iddo farw a]Tan oeth, ac iddo l ei 

yn eì swy n Semson a wn 
Ddu. Ee yw sant noddwr Rhosbeirio, yn 
Mon ni Manuscripts, 499, 514.) 

PEITHIEN, santes a flodeuai tua dechreu 

chweched if. Merch Caw, a chwaer 

eillan a. Peirio. Nid oes eglwysi ar ei henw. 

PENAL, HUGH, bardd yn byw rhwng 
1650 a 1680. Mae peth o'i gynyrchion i'w 
cael mewn lla ifen. 

PENARD D, RHYS, bardd a_flodeuai 
rhwng 1460 a 1490. Mae rhai o'i gyfansodd- 
iadau ar gel mewn llawysgrifen. 

PENARWEN, merch Culfanawyd Pry- 
dain, a gwraig Owain Urien. Cofnodir hi 
yn y Trioedd gyda'i chwiorydd Bun ac Essyllt 
yn dair “ Anniweirwraig” Ynys Prydain.— 
(Myn. Arch. ìi. 14, 73.) 

ENDARAN, DYFED, a gofnodir yn y 
Trioedd fel penaeth un o dri llwyth arbenig 
Cymru ; a'i lywodraeth yn cyraedd dros Ddy- 


fed, neu sir Benfro; Browyr, yn]Morganwg; 
a Cheredigion. Mynegir hefyd mewn Tri 
arall fod ganddo genfaint aruthrol o foch, yn 
cael eu gwylio gan ei fab maeth Pryderi yn 
n Cuch yn Emlyn. Sonir am dano 
hefyd fel un o'r cymeriadau yn Mabinogi 
Pwyll Pendefig Dyfed.- (Myv. Arch. ii. 6, 
20, 21, 72, 11; Guesi's Mahinogion, iii. 69.) 
PENLLYN, TUDYR, bardd enwog a flo- 
deuai rhwng 14401470. Ceir rhai o'i gy- 
nyrchion mewn ysgrifen. 
PENLLYN, LIAM, bardd a flodeuai 
rhwng 1500 a 1590. Cofnodir ef fel ymgeis- 
ydd llwyddianus ar y delyn yn ei od 
Caerwys, yn y flwyddyn 1568, pan yr ethol- 
wyd ef yn un o'r prif feirdd a'r dysgawdwyr 
caneuon telynol. Gadawodd ar ei ol gasgliad 
ysgrifenedig o gerddoriaeth Gymreig, am yr 
wn y dywed Dr. Burney yn ei Htory of 
Music, '* y cynwysa ddarnau i'r delyn mewn 
llawn cynganedd—wedi eu hysgrifenu mown 
nodiant neillduol, mor hen, fel y tybir, a'r 
flwyddyn 1100 o leiaf. Y fath yw henafiaeth 
o'r caniadau sydd yn y casgliad.” — 
(Wsilliams's Eminent. Welshmen. 
PENNANT, DAFYDD, bardd a_flodeuai 


tua therfyn yr unfed ifar bumthez. Y 
mae rhaì o'ì gyn ion ar gael mewn ys- 
grifen 


PENNANT, SYR HUW, offeiriad o wy- 
bodaeth eang mewn hanesiaeth a henafiaeth- 
au, a chasglwr mawr ysgrifau Cymreig. Yr 


ydoedd hefyd fardd galluog; ao y mae 
rhai o'i gynyrchion ar . Nid yrun yw 
hwn a'r Huw Pennant oedd yn byw n 
doyn el toddfod I yman rym ndydddg 
yr eis a wyd yn 8, 
Yn 1668, lle y griidiwyd ef Hn ail athraw 
cerdd dafod. Yr oedd Syr Huw Pennant 
yn frawd ìi Thomas Pennant, abad Basing- 
werk, ac yn fab i David Pennant, Ysw., 
Bychton, ger Treffynon, sir Fflint, oddiwrth 
yr hwn y cywir ddisgynodd Thomas Pennant, 
y naturiaethwr enwog. Yr oedd Syr Huw 
gyfoeswr & Gutyn Owain, yr hwn a fu 
M rw tua'r flwyddyn 1480.—( Willsams's Eini- 
nent Welshmen.) 
PENNANT, RICHARD, Barwn, Penrhyn, 
doedd ï nawfed mewn disgyniad oddiwrth 
Thomas ennant, abad Basingwerk, 1480, 
yr hwn, gan adael yr abaty, &_ briododd 
Angharad, merch Gwilym ab Gruffydd, Ysw., 
o Benrhyn. Yr oedd efe hefyd yn drydydd 
oddiwrth Giffard Pennant, yr hwn a acth i 
Jamaica yn amser Oliver Cromwel, ac a ddaeth 
1 lawer o dir yno. Dychwelwyd ef yn aelod 
seneddol dros Petersfield yn senedd gyntaf 
Sior III.; ac .yn 1767 etholwyd ef yn aelod 
dros Lynlleifiad. Bu hefyd yn cynrychioli 
y fwrdeiadref hono yn y blynyddau 1768, 
1994, a 1784. Pan yr gnr ei ymbrawf 
trafnidiol, &'i farn ddiwall, y mao'n ddilys na 
chynrychiolwyd y drof fawr fasnachol hono 
er.oxl yn fwy galluog a ffyddlon; ac ni fu 
Ty y Cyffredin eriool yn cynwys aelod mwy 
didwyll ac annibynol nag Arglwydd lon- 
rhyn. Yn 1765, efe a briododl Anne Su- 
sannah, unig ferch ac etifeddes yr isgadfridog 


PÊR 


-— — _ — — — —— 


Warburton, o Wiunineton, sir Gaerlleon ; a 
thrwy ei nain, Anno, ail ferch a chydetifeddos 
Syr Robert Williams, o onrhyn, Barwn, hi 
a ddaeth yn gyfranog o haner yr ystad hono. 
Yr oedd yr haner arall wedi oi brynu gan oi 
dad, John. lennant, Ysw., oddiwrth deulu 
Yonge, y rhai a'i meddiannsunt trwy briodus 
Gwen, merch ieuaf Syr Walter Yongo, BDn- 
rwn, o Escot, yn Nyfnaint. Felly dneth yr 
ystâl bwysig hon yn un drachefn. Pan 
ddaeth efe i feddiant o'r ystâd, yr oedd olion 
esgeulusdra a thlodi mawr aini.. Yr ocdd y 
cloddfeydd llechi, y rhai sydd yn awr yn 
ddigon i daro y teithiwr a syndod, y pryd 
hwnw mewn cyflwr gwael ac aílerw iawn ; 
ac nid oeddid yn troi allan aros fil o dunelli 
'm y flwyddyn o'r nwydd gwasanaetnpar 
Ìwn, Mor helaeth a synwyrgall y bu ei lafur 
mewn planu, cloddio, adeiladu, diwyllio a 
gwneuthur ffyrdd, fel y cafodd y boddinob o 
weled ei ystâd mor brydferth a. swynol o ran 
ymddangosiad ar wyneb sir Guernarfon, tr 

dyw ei fuchedd ddylynwiw ar wyneb dail 
hanesyddiaeth. Yn 1793 dyrchafwyd ef i'r 
bendefigaeth; ond darfu yr urddas hwnw 

ydag ef, gan iddo farw yn ddiblant, yr hyn a 
ddygwyddodd Ionawr 21, 1808. - (Williams's 
Eminent Welshmen.) 

PEREDUR, mab BElifer Gorgorddfawr, 
ydoodd yn byw tua diwedd y bumed ganrif. 
Yr oedd efe a'i frawd Gwrgi yn aelodau o 

leg Illtyd, ar farwolaeth yr hwn daeth 

eredur yn llywydd. Cyfrifir Gwrgi a 
Pheredur gyda theuluoodd Goronwy Beír 
ac Alan Forgan, megys “'Tri anniwair 
doulu Ynys Prydain,” oblegyd iddynt adael 


y penaethiaid y noson cyn y frwydr ac Idn, 
n yr hon y lladdwyd Gwrgi a Pheredur. 


Myv. Arch., ìì. 16, 10; Jolo Manuscripts, 
504, 530.) | 

PEREDUR, mab Efrawg, ydoedd benaoth 
vt byw tua dechreu y chweched ganrif, 
Crybwyllir am dano gan Aneurin yn y God- 
odin dan yr enw ** Ì'eredur arfau lur,” yr 
hwr a gwympodd yn mrwydr angeuol Cat- 
traeth. Ceffir crybwyllion mynych am ei 
arwredd gan feirdd y canol oesau. Mao yn 
ansawd nododig hefyd mewn rhamauteg 
Gymreig. Cofnodir of yn y Trioedd fel un 
o*'Dri Marchog llys y brenin Arthur,” y 
rhai fuont ar waith yn chwilio y *' Groal.” 
Yr oeddynt yn enwog am eu diweirdob. Y 
ddau ereill oeddynt Bort, mab y brenin 
Bort, a Galath, mab Iancelot du Lac. An- 
turiaethau Peredur ab Pfrawg a ffurfiant un 
o gyfresi dyddorus y Mabinogion a gyoedd- 
wyd gan Arglwyddes Charlottee Guost. Mae 
ymadrodd i Peredur ar guel vn “' Chwedlau 
y Doethion;”—''A glywaist ti ddywodiad 
Peredur, penadur yn Ynys Prydain r Ualet- 
ach yw'r dowr na llafn o ddur.” (Myv. 
Arch., ìi. 14; Iolo Munuscripls, 662.) 

PERIS, un o feibion Hehg ab Glanawg, 
ydoedd sant yn byw tun chanol y seithfed 


ganrif. Gelwir ef yn '“santuc yn rauwrdinal ; 


o Rufain,” yn “ Monedd y Sunt.” Bfe a 
sylfnenodd eglwys Llnnboris yn sìr Guernar- 
fon; efe heíyd. yw suntacddwr Llangian, yn 


8&0 


—  — . _- 





PER 








) 

PERROT, SYR JAMES, ydoedd fab 
anghyfreithlon Syr John Perrot, o sir Benfro, 
lle y ganel Syr James, yn 1571. Pan yn 
bumtheg oed, derbyniwyd ef fel bonoddwr 
lleyg i gole; Iosu, Rhydychain; ond gadawodd 
yr athrofa cyn cael ei raddio ; ac am am- 
ser ymddeolodd i'r “ Inns of Court.” Wedi 
hyny aeth ar daith drwy y Cyfandir; ac a 
ddyehwelodd yn foneddig trwyadl; ac a fu 
byw ar ei ystad yn Haroldston, yn sir Ben- 
fro. Crewyd ef yn farchog, ac etholwyd ef 
yn fwrdoisydd dros amryw dymorau 6en- 
eddo! dan deyrnasiad Iago I. “ Yn y rhai 
y dangosai 4 hun yn fynych yn lle hyf, os 
nad yn nwydwyllt, fel llofarwr, yn y senedd 
hono a ymddautododd Ionawr 6, 1621, o ba 
herwydd y cyfrifwyd ef yn mysg y rhai 
nwydwyllt yno, fol y galwai y brenin hwynt. 
Ni charcharwyd mo hono yn Llundain na 
Southwark, mogy8 y gwn a rhaio hon- 
ynt; ond anfonwyd ef gyda Syr Dudley 
Digges ao ereill i'r Iwerddon i'w cospi. Efe 
a ymunodd mewn prwyadaeth a rhyw bor- 
sonau ereill o dan sel fawr Lloezr, er mwyn 
gwneyd srchwilial i ryw faterion cysyllt- 
lediz a gwasanaeth ei fawrydi, yn gystal 
mewn llywodraeth eglwysig a gwledig, 
megys gyda golwg ar y cyllid a phethau 
ereill oddifewn y deyrnaa, Fife oedd awdwr, 
1. “The first part of the consideration of 
the humane conditions wherein is contained 
the moral consideration of man's self; as 
what, who, and what manner of man he is.” 
Oxon. 1600, 4to.” 2. “ Meditations. and 
prayers on the Lord's Prayer and Ten Com- 
mandments, 1690, l2mo. 3. “A Dook of 
the birth, education, life, and death, and 
singular good parta of Sir Phillip Sidney.” 
Bu farw yn Haroldston Chwefror 4ydd, 
1636—7, a claddwyd ef yn eglwys plwyt 
Hwlfforud. (Wood's Athe. Oron.) 

PERROT, SYR 4OHN, ydoedd wloidiadwr 
rhagorol, a mabi Syr Thomas Perrot, o IIar- 
oldston, ger Hwlffordd, sir Benfro, lle y gan- 
wyd ef yn y flwyddyn 1527. Wedi cnel ei 
ddwyn ìi fyny yn gyfatebol i'w sefyllfa, 
yn ol arferiad yr oes, anfonwyd of pan yn 
18 oed at Ardalydd Winchester, pryd hwnw 
yn Arglwydd Drysorydd Lloegr, er mwyn 
gorphen ei addysg, yn ol cyfarwyddyd y 
gwleidiadwr galluog hwnw. _ Yr oedd efe yn 
un o farchogion Caerbaddon yn amsor cor- 
oniad Iorwerth VI., yr hwn oedd yn bleidiol 
iawn iddo. Pan esgynodd Mary i'r orsodd, 
anfonwyd Syr John Perrot i garchar am 
lochesu y Protestaniaid yn ei dŷ yn Nghy- 
mru; ond gan fod iddo amryw gyfeillion, ac 
hoffder mawr ynddo yn bersonol gan ei 
mawrydi hefyd, efo a. ryddhawyd yn fuan. 
Ar esgyniad Elisabeth i'r orsedd, ymddung- 
osai drachefn yn y llys, aderbynid ef gyda'r 
croesaw mwyaf. Yr oell eíe yn un o'r 

war marchog a gludont y deyrn fydlen 
canopy of staíe) ar ddydd oì choroniad; ac 














PER 881 PER 
yn yr un flwyddyn dewiswyd ef yn flaenor | ooleg Ma, » Bhydychain, ac aaeth 
y coegrodres yn droe nwioh er croesawiad y y eayd nes au rr by yn 


teyrngenadwr Ffrengig. Yn y flwyddyn 
187 2, naeth y frenines ddefnydd mwy ân- 
1575, gwn o'i dalentau ei anfon i'r 
Iwerddon, fel Arglwydd Lywydd Munster, 
yr hon oedd mewn cyflwr o wrthryfel; a 
thrwy ei gynlluniau medrus a gpnarod dyg- 
wyd yr holl wlad yn fuan i wr o ufudd- 
dod a thawelwch trwyadl, Yn nesaf penod- 
wyd ef yn Llyngesydd nifer o longau rl r hyfel 
ar ororau Iwerddon, yr hon a fygythi 
goresgyn gan yr Yspaeniaid; ond wedi 
gwibhwylio dros ryw amser, a yr bod 
anturiaeth wedi ei rhoi i fyny yr Ys | ot 
Pa*Neb, efe a ddychwelodd i'w “dy h hun 


gol Yn 1582, wedi ym hori 
dn GW yi rh dull goreu ì 'ddavostwng | 'T 
gwrthryfe o Desmond yn Iwerdd- 
on, a ydlu y y eyrnau hono mewn gwell 
trefn o ran lly wodraeth, efe adynodd ei gyn- 
llun ar bapur, yr hwn & gymeradwywyd mor 


dda, el y penodwyd ef yn 1583 yn Arglwydd 
law Iwerddon. Ei brofiad o'r wlad a'i 


ddidwylledd adnabyddus ai oyfaddasent ef 
yn neillduol i'r swyddo wysig hono, hono, 
A thelid sylw arbenig h fyd i 

bywiog, a'i y yspryd ; yT hyn a ystyrid 
yn wir an clai er sane cyndyn- 
rwydd usfalch, a ff; d anwar- 


aidd y rhan wrthryfolus ono o'r y Wlad. Yn 
fuan wedi iddo fy ned i'r swydd, a YA 
ymeryd gwibdaith drwy y wlad, ac ym- 
wele a phob talaith yn bersonol, drwy yr 
hyn y gallai fabwysiadu y feddyginiaeth 
angenrheidiol tuag at bob tiriogaeth. Modd 
bynag, parodd y dull egniol hwn lawer o 
elynion ìddo; ac achwynid ar lymder ei 
weinidogaeth, a'i drawsawdurdod swyddol. 
Yr achwynion hyn o'r diwedd a_barasant eì 
alw wyliodd oddiwrth ei swydd yn 1588, pan yr 
odd o Dulyn, ac_yr ymsef dlod yn ei 
gwe yn Carew, sir Bentro. Er hyny nid 
wynhaodd lonyddwch melus ei ym- 


ddedliad, ' canys dygwyd cwyn o deymnred 
yn ei erbyn, a thraddodwyd ef efi 


wedi bod yn rhwym am ryw hyd yn nh; 
Arglwydd Drysor dd, traddod cd by yr i'r 
Tŵr; ac oddiyno brill 27, 1692, dygwyd ef 


i'w brawf o flaen p prwyadaelh arbg arbeni n 
Neuadd Westminster . yr ar- 


chwiliad mwyaf llymdost” a E hrenlch i'w 
weithrediadau, ei eiriau, ac hyd y nod ei 
feddyliau, yn ol cyfraith a ddilewyd wedi 
a chafwyd ef yn euog, a chyoeddwyd 
adyd marwolaeth arno yr l6eg o Fehefin 
canlynol. Modd bynag, oedwyd y ddedfryd 
gan y frenines, yr hon a wyddai yn dda am 
yr anghyfiawnder a wnaed ag ef. Eithr yn 
an tarawyd ef gan afiechyd, yr hwn a der- 
fynodd ei holl helbulon drwy angeu naturiol 
yp y mis Medi canlynol. (Willsams's Emi- 
ment Welshmen.) 

PERROT, ROBERT, cerddor enwog yn 
ei ddydd, ydoedd ail fab Geor Perrot, 
Ysw., o Haroldston, ger Hwlffordd, yn sir 
Benfro. Yn 1516, ac efe y pryd hwnw yn 
Bachelor of Mwric, yr d yn organydd 

2x 


henaf, Wr a ar ei ol. Oddiwrtho ef Mm - 
gyna Perrots Northleigh, yn sir Bhyd 
ychain. Bu farw yn 1550. (Wood's Athen. 
xon 
PERRY, HENRY, ieithydd  ysgedi 
doedd frodor o sir Gallestr, ac aelod odeulu 
enafol Y arohus, yn disgyn adas llwyth rd 
owain Bendew nr un o'r Nai da ysgwr 
pais a yr hwn a dysgwyd 
eydd Gloucester Hall, “Ah aswyd ychain, Uo 
diwy, d ef yn y ce ydau; a ias wyd 
. yn 1697, PN aelod o gol Iesu. 
ef yn BD lawer ar led ; ac a o'r 
diwedd yn Môn, lle daeth gyntaf yn 
gl lan i Syr Richard Bulkeley; ac ar far 
th ei wraig gyntaf efe a briododd ferch 
Bobert Vanghan, Ysw., o moanat yn 
y cyhuddid ef ofod y Mr Ein 
gandd o. Ymryddhaodd, wrth y mr cyu d- 
hwn drwy brawf o'i marwolaeth, ac & 
ddangosodd mai malais oedd yr achos o 
hono. Henry Perry, neu Parry, canys 
ysgrifenir ef yn y ddau ddull, ydoedd. awdwr 
y gwaith d g ar , dan 
a nawd, “ Egluryn ihineb, se 
rth ar Retoreg, un o'r saith dd- 
yd, yn dysgu lluniaeth ymadrodd a'ip E 
thynasau.” Y braslun cyntaf o'r gwaith 
hwn a gyfansoddwyd Gwilym Balsabnry, 
ac a orphenwyd gan Perry yn 1580. M 


bynag ni chyoeddwyd mo hono o ymy 
yn 1595, pan y daeth allan yn XÌwar plyg, 
ar draul Syr John Salisbury Lleweni, 


Parotodd d Perry Eiriadur cyu ymreig ” hefyd, yr 
hwn nich oeddwyd erioed ; yond a grybw lur 
avis yn ei ragy d i'w 
Bur 6 ei hun, alw yr awdwr yn “ Vir 
m cognitione insignis.” Ymsefydl- 
yn rheib oriaeth Rhoscolyn, Mon, yn y 
flwydd, n 1601, ao yn Nhref eth yn 1806, 
gan adael Rhosoolyn. Yn 1612 gwnaed ef 
yn ganon eglwys gadeiriol Bangor; a sef- 
ydlwyd ef yn rheithoriaeth Lla 
1613. Bu farw yn y flwyddyn 1617. ï 
oedd Henry Perry yn daid i'r dysgedig Dr 
Henry urìce. — (Walliams's Eminent 


Welshmen. 
PERWYR, a elwid hefyd Penfyr, Ngpwgo 


ferch Rhun Rh yfeddfawr, ac a gofnodir yn 
Trioedd fel un o ydau “ Gorhoyw ” Ynys 
Prydain. Y ddwy ereill oeddynt A 

Felen, merch yhyddorch Hael; ac 


merch Maig Fygodwas. Yr oedd yn byw 
tua chanol y chweched ganrif.—.Mye. Arch. 


!l PERYF AB CADIFOR, ydoedd fardd yn 
blodeuo rhwng 1160 a 1200. Mae un o'i 


gynyrchion sydd JI anerchiad i Hywel, 
mab O. Ow ain, wynedd, yn argraffedig yn y 
TERROD THOMAS, gweinidog yr Anni- 
eg yn Hool Awst, 


bynwyr, ac athraw y 
Caerfyrd 


din, ydoedd frodor o Lanyhri, yn y 


PER 






— ————— Gn 


sir grybwylledig. Dygwyd ef i fyny yn yr 
sgolion, dan ofo Mr. Gerfiths, yn y Fenni; 
Mr James Owen, yn yr Amwythig; âc yn 
Nghaerfyrddin, pan oedd yr athrofa yno, dan 
olygiaeth y Parch. William Evans. Wedi 
iddo orphen ei amser yn yr athrofa, urddwyd 
ef i waith y weinidogaeth yn Knutsford, sir 
Gaerlleon, gan y Parch. Mathew He Mm 
flwyddyn 1706. Yn hanes bywy . 
enry, gan Mr. Tong, cawn yr hyn 8 ganl 
o hanes ei urddiad :—*“' Awst 6, 1706, urdd- 
asom Mr, Thomas ôl gyln o Fydd y noe sir 
Fflint. Cymerwyd ei gyffes y nos o'r 
blaen. Gweddïodd Mr. Argur; a phregeth- 
odd Mr. Lawrence, oddiwrth 2 Tim. ìi. 2. 
Derbyniodd Mr. Tong ei gyffes ffydd a'i ym- 
rwymiadau urddol; a thraddododd anerchi 
i'r gweinidog. Yr oeddym yn 18 o weinidog- 
ion yn bresenol, a darfu i ni fwynhau diwrnod 
cysurus, a gobeithiaf i lawer gael eu llesoli.” 
el tudal. 264. Yn fuan wedi hyn ud- 
odd am Newmarket, lle aarosodd yd y 
1720, pan symudodd i Gaerfyrddin, 
ar rwolaeth y Parch, W. Evans, ì arolygu 


athrofa, a chymeryd gofal yr eglwys Gyn- 
Nlleidfaol ydref. Dywediram Mr, Perrot 


eifod ynddyn duwioliawn; ond ei fod yn rhy 
dyner, ac o natur rhy ddai gadw llywodrae 
briodol ar yr efrydwyr, llawer o ba rai yn 
mlynyddau olaf eì fywyd a aethant yn dru- 
enus o rydd o ran eu moesau, ac yn annuw- 
aidd yn eu golygiadau. Cafodd y rhan amlaf 
o offeiriaid esgobaeth Tyddewi, yn gystal a'r 
einidogion Anghydffurfiol, eu dwyn i fyny 
an addysgiaeth Mr. Perrot a'i olynwyr yn 
Nghae ddin, llawer o ba rai na wnaent 
gymory arnynt fod yn grefyddol. Bu Mr, 
errot farw ahrydw er mawr alar 
i'r eglwys, a cholled i efrydwyr ieuainc. Yr 
oed yn wr dysgedig, yn weinidog da, ffydd- 
lon, ac efengylaidd o ran ei e dorion, ac 


yn athraw medrus, diwyd, a llwyddianus. 
Cafodd llawer eu d ì fyny dan ei ofal, y 


rhai a fuant weinidogion defnyddiol yn ou 
dydd. Nid oes genym hysbysrwydd bryd 
eì ganwyd, na dim hanes pellach am dano. 
PERKIN8, WILL , oedd weinidog yr 
Annibynwyr yn Mhencadair, sir Gae din. 
Nid oes hanes am y gwr hwn hyd oni ddaeth 
i'r weinidogaeth yn Ninbych. Yr ydym yn 
cael ei fod yn weinidog yno yn wyddyn 
1776; a symudodd yn fuan arolhyn ìi Ben- 
cadair. Dywedir ei fod yn ddyn corffol iawn, 
yn hardd neillduol o ran eì ymddangosiad ; 
gwrol a chryf o ran ei feddwl; yn gyflawn o 
ran doniau ; ac yn weinidog llafurus a gwres- 
og. Meddai ar lais cryf a pheraidd; a rhwng 
pob peth yr oedd yn dra > phoblogaidd. Bu 
yn gweinidogaethu am oddeutu saith mly- 
Yedd yn gymeradwy, llwyddianus, a hoblog- 
ogaidd iawn. Cymerodd rhyw anghydfod le 
rhwng yr eglwys ag yntau; ond methodd 
ei wrthw e ei droi allên < or addoldy. 
Ymran eglwys yn ddwy blaid; glyn 
llawer wrtho ef, ac adeiladasant addoldy new- 
ydd yn agos i'r New Inn, ddwy filldir o Ben- 
, yr hwn a alwasant Salem. Ond gan 
fod gweithred addoldy Pencadair wedi ei 


| Bu yn yr 


PET 


eud yn ol trefn yr Henaduriaethwyr, ac 
elly yn rhoddi meddiant o'r addol y i'r 
gwesmdog ac nid i'r eglwys; a thrwy fod y 
weithred hono yn llaw un o bleidwyr Mr. 
Perkins, efe a ddaeth yno ac a gymerodd 
feddiant o'r addoldy drachefn, a throdd y 
rhai oedd yn aros yno allan, er eu bod y rhan 
luosocaf o lawer. Penderfynodd y rhai hyn 
adeiladu addoldy newydd. Wrth weled eu 
nderfyniad diysgog, gwerthodd Mr. Per- 

ins ei hawl yn yr hen addoldy i'r egl 8, &C 
yna efe a ymadawodd i Gydweli, ebu yn 
gweinidogaethu am beth amser; wedi hyny 
efe a symudodd i Gaerludd, lle y terfynodd 
ei daith helbulus. 

PETER, DAVID, gweinidog Annibyn- 
wyr ac athraw y coleg Henadurel yn Nghaer- 
fyrddin. Ganwyd ef yn Aberystwyth, sir 
Aberteifi, ar ddydd Llun, Awst 5, 1765... Yr 
oedd ei dad yn enedigol o Landudoch, sir 
Benfro; a'i fam o dref Machynlleth, sir Dre- 
faldwyn. Er nad oeddynt o waedoliaeth 
uchel, yr oeddynt yn hynod o ran eu gonest- 
rwydd, diwydrwydd, gostyngeiddrwydd, ys- 
bryd heddychlawn, yn gy a rhinweddau 
ereill, y rhai a addurnant y natur ddynol yn 
mhob gradd a sefyllfa; ac yn aelodau selo 
o'r Eglwys Sefydledig. Mor fuan ag y daet 
yn alluog i siarad, anfonwyd efi'rysgol; ond 
o herwydd creulondeb yr ysgolfeistr, ni 
wnaeth ond cynydd bychan; ae ffurfiwyd y 
fath gasineb ynddo at lyfr, fel nad ai i'r ys- 
gol am flynyddau wedi hyny, ond gyda 
gwrthwynebiad mawr. Eto profodd coffad- 
wriaeth o'r hyn a deimlai y pryd hwnw yn 
llesiol iawn iddo pan ddaeth ì bd yn ddysg- 
awdwr ei hun. Ymaflodd yn y swydd hono 
yn llwyr argyoeddedig mai ymddygiad pen- 

erfynol, cysylltiedig a thymer mddfwyn a 
ch ig, oedd y ffordd sicraf i enill serch 
a pharc ysgoleigion, a dwyn yn mlaen 
ddiwylliad eu meddyliau a'u moesau. Yr 
oedd tref Aberystwyth y pryd hwnw yn ber- 
ffaith baganaidd, heb ynddi nag eglwys na 
chapel gan unrhyw enwad crefyddol. Yr 
oedd anwybodaeth a rhagfarn y prif ddynion 
yn y dref y fath, fel na chai ond ychydig iawn 
o bregethwyr fyned i'r dref heb gael eu herlid 
a'u lluchio a phob math o fudreddi. Ond yn 
y flwyddyn 1772, rhyngodd bodd i Dduw 
symud ei dad a'r teulu o'r lle annuwiol hwnw 
i'r Ceinewydd, i fyw wrth ei alwad fel saer 
llongau, yr hyn a brofodd yn fendith o'r 
pwys mwyaf iddo ef yn y dyfodol. Cytunodd 
ei dad a rhyw raiì adeiladu llong, a daeth 
yn adeiladydd llongau parchus yn ylle cry- 

wylledig. Nid oedd D. Peter y pryd hwn 
on saith mlwydd oed, or hyny yr oedd, wedi 

ysgu rhegu a chymeryd enw Duw yn ofer yn 
Aberystwyth. Wedi ymsefydlu yn y Oei- 
newydd, anfonwyd ef i'r ysgol at un Evan 
Davies, yr hwn oedd wedi ei ddwyn i fyny i'r 
offeiriadaeth, ond ni chafodd erioed ei urddo. 
ysgol hono am 6 mlynedd. Yr 
oedd Mr. Davies yn hyddysg yr ieith- 
oedd Gropg a Lladin; on yddai yn can- 
iatau i'r ysgoleigion siarad Cymraeg, o gan- . 
lyniad nid oeddynt yn gwneud fawr o gynydd 








PET. 


“——— ———— 
L] — 


PM—-- ae ————_— 
yn y Seisneg. Yr oedd cael cyfleusdra 
weithiau ì wrando progo u, a byddai yn 
aml dan ddwys argyoeddiad pan tua deg neu 
un ar ddêg oed, ond yn anwybodus am Grist 
a ffordd iachawdwriaeth trwyddo; ond byddai 
yr argraffiadau hyny yn gweithio i ffwrdd yn 
raddo drachefn. Ei chwn a'i eyfodond 
fyniadau i ddiwygio y p wnw a en 
n bwy oddiar of cosb nac oddiar gasineb at 
becho . Pan yn 14 oed, teimlai awydd mawr 
i fyned i'r mor; ond gan fod ei rieni yn 
wrthwynebol iddo, rhoddodd i fyny bob me- 
ddwl am hyny, ac amlygodd ddymuniad i 
l ei ddwyn i fyny ŷn ngalwedigaeth ei dad. 
nd nid oedd hyny drachefn yn foddhaus gan 
ei dad. Efe a ddywedodd wrtho y gwnai ei 
oreu i'w ddwyn i fyny ìi well galwad; ac i'r 
dyben hwnw fod yn rhaid iddo lynu yn ddy- 
fal wrth ei lyfrau, a pheidio meddwl am beth- 
au mor groes i ewyllys ei rieni. Cafodd ar 
ddeall mai eu bwriad oedd ei ddwyn i fyny 
i'r weinidogaeth yn yr Eglwys Sefydledig. 
Pan yn bumtheg oed, bu farw ei fam, yr hon 
oedd gyflawn o ddynoliaeth a thymer dda; 
a galend yn fawr ar eì hol gan bawb a'i had- 
waenaì. Gan nad oedd yn foddhaol i'r ysgol 
Nhroedyrhiw, tua dechreu y flwyddyn 
1782, llwyddodd gan ei dad i'w osod yn yr 
jgeol dan ofal y Parch. D. Davies, Castell 
ywel. Daeth i wybod ychydig am Ym- 
neillduaeth, a theimlai ryw hoffder at. egwy- 
ddorion yr Ymneillduwyr; a phan glywold 
Parch. B. Evaris, Drewen, yn preg? u yn 
enrhiwgaled, ffurfiodd y fath feddwl fair 
iol am Ŵ Annibynwyr, fel y gponderfynodd 
mai ewyllys Duw oedd iddo daflu eì goelbren 
i'w plith. Amlygodd ei feddwl yn rhydd i'w 
dad ar y mater, yr hwn a gymeradwyodd ei 
olygiadau pan ddywedodd wrtho na allai yn 
wybodol fod yn offeiriad yn yr Eglwys 
< ; Ïedi . Ei ateb oedd, ei fod at ei ryddid 
ìi ddewis drosto ei hun ; mai ei dìymuniad ef 
oedd iddo fod yn ddefnyddiol a dedwydd. Yn 
mhen ychydig ddyddiau wedi hyny cymer- 
wyd ei dad yn g!B , 8 bu farw mewn twymyn 
boeth. Y pryd hyn rhoddodd i fyny bob 
meddwl am y weinidogaeth, gan benderfynu 
dylyn rhyw alwedigaeth. Yn Ngwanwyn y 
flwyddyn 1783, rhyngodd bodd i'r Arglwydd 
ymweled ag ef â dwn argyoeddiad, gan 
ddangos iddo yr angen am Waredwr, a llwyr 
ymroddiad i'w wasanaeth. Mis Mawrth, yn 
Ï flwyddyn 1783, ymunodd a'r eglwys Anni- 
ynol yn Mhenrhiwgaled, y pryd hwnw dan 
ofal y Parch. B. Evans, Drewen. Cyn hir 
wedi hyny teimlai awydd cryf i fyned i'r 
weinidogaeth; a chyda'r bwriad hwnw aeth 
i'r coleg yn Rhydygors, ger Caerfyrddin, yn 
mis Awst, 1783, a chynaliodd ei hun yno. 
Ond gan nad oedd gan Mr. Gentleman un 
athraw cynorthwyol ar y pryd, ac yntau ar 
ymadael a Chymru, dychwelodd David Poter 
adref y Nadolig ; ac yn haf 1584, aeth i St. 
Ishmael, yn sir Benfro, ì gadw ysgol, lle yn 

arosodd am flwyddyn. Llafuriodd yno gy 
chryn anhawsdra fel Cristion ; nid oedd gan- 
ddo neb i inachu ag eî ar bethau crefydd- 
el, ac anaml y clywai bregeth; ond byddai 





$89 


— 





PET 


— uw 








yn myned i Hwlffordd bob Sabbath cyntaf yn . 
y mis. Wedi iddo ddychwelyd o sir Benfro, 
cafodd lawer profedigaeth i gydymffurfio a'r 
E lwye Sefydledig; ond trwy ddyfal chwilio 
en y Llyfr Gweddi Cyffredin, a gweddi 
daer ar Dduw am gyfarwyddyd, efe a ddaeth 
yn Ymneillduwr mor benderfynol, fel na 
theimlodd byth y tueddiad lleiaf i gydym- 
ffurfio, yn ol ei dystiolaeth ei hun. Ŵr iam- 
gion manteisiol gael eu eud. 
iddo, teimlai yn gadarn a diysgog yn Ei ym- 
yniad wrth Ymneillduaeth, a phenderfynodd 
os byddaii Dduw roddi iddo ymborth a di- 
llad, a'i wneud yn ddefnyddiol ìi ddwyn yn 
mlaen ei ogoniant, a iachawdwriaeth pech- 
aduriaid, y byddai iddo l ymroddi iddo, 
ac ì wasangeth eì eglwys. Ro & wnaeth felly, 
a phrofodd lawenydd a boddhad mawr. Yn 
fuan ar ol hyn darfu ìi Mr. Evans a'r eglwys 
yn Mhenrhiwgaled, ei daer gymell i arfer ei 
ddawn i bregethu ; ond oblegyd ei wyleidd- 
dra naturiol, a'i ddiffy ldeb, methodd 
am rai wythnosau ffurfio digon o benderfyn- 
iad i gydsynio a'u cais. Modd bynag, y 
mis Ionawr 1786, aeth gyda'r diwoddar J cln 
Evans, Amlwch wedi hyny, ar daith bregeth- 
wrol yn ystod gwyliau Nadolig; ac er y daith 
hono y traddododd ei bregeth gyntaf yn 
Bronddeiniol, lle y cyfarfyddai un o eglwysi 
Mr. Evans y pryd hwnw. Ei destun oedd 
geiriau Iesu Grist wrth Mathew, “'Dylyn fi.” 
u i'w wyleidd-dra, ac ystyriaeth o bwysig- 
rwydd y gwaith agos a'i orchfygu; ond yr 
Arglwydd oedd ei gymorth ; â'i gynyg cynt- 
af, er gwaeled ydoedd, nid oedd yn annerbyn- 
iol gan y gwrandawyr. Pregethodd amryw 
weithiau ar y daith hono, a pharhaodd i bre- 
gethu agos bob wythnos hyd nes iddo fyned 
i'r coleg yn mis Awst, 1786. Wedi iddo fyned 
i'r coleg, talodd sylw neillduol i'r clasuron, 
Yr oedd ganddo hyfrydwch mawr i astudio 
hanesyddiaeth; a daeth yn hynod barchus. 
gan eì athrawon. Bu Mr. Lloyd, yr athraw 
clasurol farw yn ngwanwyn y ílwyddyn 
1789, a dewiswyd Mr. Peter y Bwrdd 
Henadurol i lanw ei le yn y ddyn olaf 
o'i efrydiaeth. Yr oedd yn efry ydd ac yn 
athraw, a gorfodid ef ì lafurio yu galed. Caf- 
odd gryn ofid oddiwrth rai o'r efrydwyr, y 
rhai oddiar ddybenion anaddas a amlygasant 
eu hanghymeradwyaeth o ymddygiad y 
Bwrdd, yn ei osod mewn sefyllfa uwch na 
hwynt; ar gyfrif yr hyn y cafodd dau eu troi 
allan o'r coleg. Cafodd Mr. Peter y boddhad 
yn mhen blynyddau wedi hyny o fod yn dyst 
o'u hedifeirwch, a'u clywed yn tystiolaethu 
nad oedd neb yn fwy cymwys nag ef i'r 
swydd. Ar ol gorphen ei efrydiaeth parhaodd 
yn athraw clasurol yn y coleg am ddwy fly- 
nedd, a. phregethu bob Sabbath yn rhai o'r 
eglwysi cymydogaethol. Un amcan oedd 
ganddo wrth gymeryd arno y swydd o athraw 
oedd, fel y byddai iddo ymberfîeithio yn y 
cangenau hyny o'r celfau ag yr oedd wedi bod 


'j'yn eu hastudio. Wedi gorphen hyny yr oedd 


m awyddus i ymsefydlu yn y weimidogaeth ; 
yny oedd y prif amcan oedd ganddo bob 
amser mown golwg. Ar ol i'w amser der- 





PET 


ch —— 


fynu, derbyniodd alwad i ydlu fel gwei- 
nidog ewmarket, sir Fflint; ac hefyd yn 
on. Ond efe a ddewisodd aros yn 
Abertawe. Gan fod yr eglwys yn Heol Awst, 
Caerfyrddin, amddifad o weinidog trwy 
ymaddwiad Mr. Richard Lloyd ì Lwynrhyd- 
owen, tua diwedd y flwyddyn 1791, amlygas- 
ant eu bwriad o roddi galwad iddo jn weini- 
dog iddynt. Pan ddeallodd eu penderfyniad, 
tybiodd n angenrheidiol, gan eu bod yn hen 
enadurol, a chan nad oedd wedi 
pregethu dros bum Sabbath yn eu plith, a 








bod o'r un golygiadau ag yntau, a rhoddasant 
ì ddyfod yn weinidog iddynt. Yr 


Yr oedd yr achos yn u 
er ys blynyddau. Nid oedd y pryd hwnw 
ond 40 o aelodau yn y lle, a thua chant o 
wrandawyr. âr oliddo geisio dwyfol gyfar- 
wyddyd, ac ymgynghori a'i gyfeillion ar yr 
am Uchiad pwysig, teimlodd duedd i gyd- 
ymffurfio a'u galwad. Yn Rhagfyr 1791, 
cymerodd arno ofal Nu eglwys, mewn gobaith 
y byddai i'r Bwrdd Henadurol ganiatau iddo 
roddi i fyny ei ymrwymiadau fel athraw yn 
Abertawe, a symyd yn ddioed i Gaerfyrddin. 
Ond fod y Bwrdd yn anfoddlon i | 
ag eff cyn gwyliau yr haf, yr oedd dan yr 
angenrheidrwydd o weinyddu i'r eglwys yn 
Heol Awst tra yn Abertawe, o Ra 1791, 
hyd y Mehefin canlynol. Ar NT 8fed o Fe- 
hefin, 1792, urddwyd ef yn Nghaerfyrddin. 
Yr oedd 27 o weinidogion wedi ymgynull ar 
amgylchiad; a chan fod yr eglwys wedi 
mewn cysylltiad a'r Henaduriaid, ac ym 
feu yn athraw y coleg, bernid yn ddoeth i 
geisio gweinidogion yr Henaduriaid a'r An- 
nibynwyr i weinyddu ar yr achlysur. Y 
rhai a ganlyn & weinyddasant yn yr urddiad : 
—Dechreuwyd y gwasanaeth gan Mr. Grif- 
fiths, Llechryd, yn eg; dyrchafwyd 
urddweddi gan Mr. J. Griffiths, onn yn 
deim ;_ traddodwyd y bregeth urddiadol 
gan Mr. Evan Davies, Llanedi, yn , 
oddiwrth 2 Oor. v. 20; fyn d y gofyn- 
lao, gweddiwyd yrurddweddi yn Gymraeg, 
tawe; | yr W yn £ 
gan Mr.D. Davles, Ll hydowen ; & thra 
dod cyfarchiad i'r gweinidog, yn Seis- 
ey AU . B. Evans, Drewen. Yn y 
f adyn 1796, symudwyd y coleg drachefn 
o Abertawe i Gaerfyrddin; a dewiswyd Mr, 
Peter a Mr. D. Davies, Llanybri, yn athraw- 
on. Wedi iddynt fod yn gydathrawon am 
18 mlynedd, ymadawodd Mr. Davies, a dis- 
odd holl ofal arno ef am flwyddyn. Yn 
1814, cafodd David Jones, o Lwynrhydowen, 
hwn oedd wedi ei addysgu yn Nghaer- 
din, ei benodi yn lle . nai fer 

d ; ac ni yni 
Yan, dddialthr iddo, l eì gymeradwyo fel 
gwriouanoo. ddnwiol b 'ac n dalentau he- 
. anes Oryft yn Nghymru, 
gan D. Peter, tudal. 682 i 686.) Y gwaith 
cry edig yw yr waith a gyoeddodd 
efe, oddieithr rhai u Y mae 


ô84 








TET 





yn ddyledus i'r awdwr i ddywedyd, fod y 
casgliad a nodwyd yn dangos ymchwiliad 
mawr, yn nghyd a_llafur diflin, ac ystyried 
ei ddyledswyddau pwysig ereill fel athraw a 
gweinidog eglwys luosog. Erys y gwaith yn 
ffadwriaeth ae dlog o'i fawr ddiw d. 
wn yw yr unig waith o'r fath yn y Gymraeg. 
Y mae'r ffynonellau lluosog a gwirioneddol 
o ba raì y casglodd yr awdwr ei wybodaeth 
ar bob mater a ddug efo yn mlaen yn y 
ith, yn profi nad arbedodd efe lafur na 
ul i geisio y ffeithiau mwyaf anwrthwy- 
nebol er gwneud y gwaith yn ddyddorgar i'r 
rhan ddarllengar o'r Cymry. Ychydig o 
weinidogion fu yn fwy dedwydd nag ef yn eu 
dewisiad o gydmares bywyd, fel y gwelir 
Supplement to the Evangelical Magazine 
or 1820. Priododd yn Ilydref 1795, ac ni 
fu erioed briodas fwy dedwydd. Ond ar ol 
treulio i 25 o flynyddoedd yn gysurus, 
ymafl ynddi hi gan angeu, ac ni ollyng- 
odd ei afael nes malurio ei l dy, ar 
19 o Ebrill, 1820, yn 63 mlwydd oed. Wedi 
iddo fod yn weddw am ddwy flynedd, ar 
18fed o Orphenaf, 1822, efe a briododd 
henaf Mr. Nott, Pontgareg, chwaer y Cad- 
fridog Syr William Nott, G.O.B. Tua'r 
flwyddyn 1891, dechreuodd brofl arwyddion 
o adfeiliad iechyd, er hyny parhaodd i gyf 
lawni ei ymrwymiadau beunyddiol, a'i ddy- 
ledswyddau swyddogaethol arferol. Nid oedd 
ei bregethau wedi colli dim o'u bywiogrwydd 
a'u heffeithiau ; ond nid oedd mwyach y byw- 
iogrwydd meddwl, a'r gweith ch corfforol, 
yr hyn a arferai wneud ei afar yn ysgafn, 
&'i ddyledswyddau yn esm r oedd 
iechyd Mrs. Peter hefyd yn dechreu dad- 
feilio; ao ar y 6fed dydd o Fai, 1834, bu 
farw, yn 6l mlwydd oed. Yr oedd Mr. 
Peter yn dduwinydd o'r radd uwchaf. Yr 
oedd eì olygiadau crefyddol yn unol a'r eiddo 


holl wybodaeth yn k ieithoedd dysgedig, a 
phob cangen o lenyddi 

aethgar i'w gyraeddiadau mewn adnabydd- 
ìae 


yn 1 

daiy meddwl gyda thaerni argraffiado 

“Maen & osodwyd yn Seion.” Yr oedd yn dra 
am i'r oruw. ì th bei 


llawn a 








mwysderau meddyliol ei hun. A'r Duw yr 
hwn a wasanaethodd yn efengyl ei Fab, a'i 
hanrydeddodd a_llwyddiant digyffelyb 
mewn amseroedd diweddar. Yn 1802, ail 
adeiladwyd yr addoldy, gan ei fod yn llawer 
rhy fychan i'r gynulleidfa gynyddfawr. Ac 
oddeutu y flwyddyn 1824, yr oedd yn amlwg 
ìi bawb a brofent ddyddordeb yn llwyddiant 
yr eglwys, fod yr achos yn dyoddef yn fawr 

ddiffyg lle. Nid oedd braidd ddim eis- 
teddleoedd rhyddion yn yr addoldy; ac yn 
yr hwyr byddai yn orlawn ac anghysurus. 
Yn 1825, prynwyd ty a_gardd yn ymyl yr 
addoldy, am £604, heb yr hyn nis gallesid ei 


helaethu ; ac ar yr ail o Fai, 1826, wyd 
y gylfaen i lawr, gan Mrs. Peter, yn 
cael ei chynorthwyo foneddigesau ereill 
o'r gynulleidfa; a dodwyd anerchiad 


rhagorol gan Mr, Peter ar yr achlysur. Aeth 
pob peth cysylltiedig a'r adeiladaeth yn 
mlaen yn llwyddianus, heb iun ddamwain 
gymeryd llo, Trwy ei ymdrech diflino ef, a 
lionusrwydd Ri rhai y gwnaeth efe gais 
atynt am gyno Ŵk cafwyd arian er talu y 
draul feunyddiol. Gorphenwyd yr adeilad- 
aeth yn yr amser byr o un mis ar ddeg. 
Wedi gwneud ob rpariaeth, cafodd ei 
Agorary Deio rill, 1827. Ar y 1ôfed o 
rill, 1831, gorphenwyd talu y draul, sef 
£2,690 5s. 5d.. Nid peth bychan oedd i dd 
o oedran Mr. Peter adael cartref, a gwynebu 
ar yr anhawsderau cysylltiedig a chasglu 
arian. Er hyny efe a deithiodd trwy siroedd 
y Deheudir; cyfranodd o'i logell ei hun y 
gwm o £247, a gwnaeth Mrs. Peter y swm i 
pi ym £330. Y th ddiweddaf a dra- 


yn yr ail addoldy oedd ar y 6fed o 
' Fai, 1826, iwrth Gen. xxii. 14, “ Jehofa- 
jìre.” X 


gyntaf a bregethodd dydd, 
ar y 15fed o Ebrill 182 ; oedd oddiwrth Ân Br . 
vi. 2 “ Jehofa-shalom.”. Yn y cyfarfod 
gweddi cyntaf a wyd yn y capel ne- 
wydd, efe a dreddydodd anerchiad oddiwrth 
Salm cxv. 1. “Nidini, O Arglwydd, nidi 
ni; ond i'th enw dy hun dod ogonìant.” Ar 
nA o Ebrill, 1831, traddododd bregeth o 
o 
oddi 


ch, wedi gorphen talu y ddyled, 

Salm cxxvi. 3, “ Yr Arglwydd a 

wnaeth i ni bethau mawrion, am hyny yr 
ydym yn llawen.” Ar yr 8fed o Fehefin, 
1834, aeth i'r areithfa yn y bore, ond cyn 
' iddo allu myned yn mlaen nemawr yn ei bre- 


geth cymerwyd ef mor glaf, fel rfu arno 
roddi i fyny, ac uar un o'r myfyrwyr 
gymeryd ei le. ef adref yn ddi- 
oed, Mr. Nott, eì frawd yn nghyfraith, 
ar unwaith yr hyn oedd wedi cym lle, & 
yr angen i ddefnyddio u pen- 

ol, Dyw wrtho, “ Fy 


anwyl 
Byr, rhaid i mi ddywedyd yn eglur wyihyoh, 
o'r 


yr ydych wedi lys. Nid oes 
Mr fawr o ofa ì dlywedid byn wrthydh 


PET 





—————— 
mn” 


chwi, gan y gwn eich bod yn barod.” Efea 
atebodd gyda chryn wrolder, “ Ydyw, y mae 
hyny wedi ei benderfynu er ys dros ddeugain 
mlynedd,” gan gyfeirio yn ddiau at ei ym- 
rwymiad cyfamodol a'r Arglwydd ei Wared- 
ydd. Anfonwyd am y meddyg, yr hwn mewn 
modd dedwydd a roddodd atalfa ar yr an- 
hwyldeb y pryd hwnw; ond yr oedd yn ym- 
wybodus o natur y rhybudd a dderbyniasai, 
fel y dechreuodd drefnu ei dy, a gwneud y 
trefniadau ag oedd wedi dyfod yn angen- 
rheidiol ar farwolaeth Mrs. Peter. Parhaodd 
wedi hyn i gyflawni ei ddyledswyddau fel 
gweinidog ac athraw am y flwyddyn hono. 
Teimlodd oi bod yn ddyledswydd arno geisio 
un i fod yn gydweinidog ag ef, ac wrth hyny 
ddarparu yn heddychol weinidog i'w gynull- 
eidfa erbyn ei ymadawiad ef, ac felly ochelyd 
y tebygolrwydd o ymraniad, yr hyn yn aml 
a gymer le mewn eglwysi amddifaid o weini- 
dogion; a chafodd ei feddwl ei gyfeirio at Mr, 
Breese, Le'rpwl, a chynygiodd ef i'r eglwys 
fel ei gydweinidog, yr hyn a gymerodd le 
ddechreu y flwyddyn 1835 ; ao ar y 30 o Fai, 
rhoddodd ei ofal el athraw ì fyny i'r Bwrdd 
Henaduriaethol. Parhaodd yn hynod o wan 
trwy y flwyddyn 1836, ac analluog i gerdded 
heb gymorth. Yn Ebrill 1837, dechreuodd 
suddo yn gyflym; ac ar N 4ydd o Fai, pan 
yn 72 mlwydd oed, ehedodd eì enaid o fyd o 
amser i dragywyddoldeb. Ddydd ei angladd 
ymgasglodd tyrfa fawr yn nghyd, ryd y 
gweinyddodd y Parch. J. Phillips, Bethlehem, 
hwn hefyd a. bregethodd y Sabbath can- 
ynol, yn ol cais Mr. Peter, oddiar Sech. iii. 
2, “' Onid pentewyn yw hwn wedi ei achub 
o'r tân.” Fel hyn y cauodd y bedd ar we- 
ddillion marwol un o'r addurniadau mwyaf 
o ddy idiaeth Au ygoda 9 a anwyd prioed 
ymru. y eglwys Heol Aw. 
íu hystyriaeth alarus o'i werth, a'i cholled 
fawr, trwy osod cofeb o faen mynor hardd ar 
y naill du i'r yr ar ba un y mae yn 
8 yn :— 
A Er coffadwriaeth am Y Parch. DAVID 
PETER, gweinidog yr Eglwys hon am 46 
mlynedd, ac Athraw Duwinyddol y Coleg 
Henadurol yn y dref hon. Bu farw Mai 
4ydd, 1837, yn 72 mlwydd oed. Yr eglwys, 
yr hon pan urddwyd ef ni chynwysai ond 40 
o aelodau, a chyfrifai dros 600 ar ei farwol- 
aeth, aunai gofnodi y dysteb ostyngedig, 
ond 5 ddlon hon o'u serch a'u parch.” 


or. gyda'r gwaged 
unwaith odd mn eì droed o'i le, ao 
ni rodd â byth mo ono yn ei le fel 

dylaaid. a ddywedodd lawer ith f; 

yr arwydd hwnw yn ei goríî i ddwyn i'w 
gof wasanaeth Satan ^g oedd efo wedi bod 
mor ffyddlon ynddo. Pan ddaeth i oedran 


PET 








cafodd eì rwymo i ddysgu y gelfyddyd o 
gyfrwywr gydag un o henuriaid y Trefnydd- 
Ion Calfinaidd yn y Bala. Pan oedd yno 
daeth i wrando yr efengyl, ac o hyny allan 
bu llawer brwydr galed o'i fewn rhwng 
cydwybod a'i dueddiadau llygredig. Bu am 
gryn amser yn dyfod i wrando pregethiad y 
Ir, &c ar ol hyny atei gyfeillion llawen a 
ì ; byddai y gwirionedd y pryd hyny 
rai gweithiau yn gadael argraff ddwys ar 
ei feddwl. Pan glywai gyoeddi Mr. Robert 
Roberts, Clynog, i fod yn y Bala, dywedir y 
byddai yn ymroi i íyw n dda nes delai 
y gwr hwnw, ac y yddai yn methu ym- 
ollwng gyda'r ffrwd o lygredigaeth am wyth- 
nosau ar ol gwrandaw ei bregeth. Ar un 
nos Sadwrn aeth i wrando y Parch. John 
Evans, New Inn, i le a elwir Pontyronen, 
lwyf Llangower. Tebygol i Ysbryd Duw 
Md edyd mewn effaith wrtho y pryd hwn, 
“Hyd yma yr ai mewn annuwioldeb, ac 
nid yn mhellach.” Gwelwyd agwedd ac ym- 
ddygiadau tra sobrarno o hyny allan ; ym- 
unedd yn fuan a'r deithas eglwysig yn 
y Bala, a derbyniwyd ef i fynwes yr eglwys ; 
oedd tuag un ar hugain oed y pryd hwnw. 
Frillodd ei ddawn gweddi sylw yr eglwys. 
ddai amryw o aelodau wys 
myned o'r Bala i gadw cyfarfodydd gweddi 
ar nos Sabbath a nosweithiau ereill i'r ar- 
daloedd cymydogaethol, a byddent yn myned 
â John Peters ac ereill gyda hwynt. Yn 
mhen ychydig amser dechreuodd John Peters 
ar y gwaith pwysig o bregethu yn ol dy- 
muniad a dysgwyliad llawer o'i gyfeillion. 
Lle y cyoeddwyd ef i bregethu gyntaf oedd 
Bryniaugoleu, yn mhlwyf Llangower. Yr 
d ynddo gryn lawer o bethau i enill 
sylw eì wranda i'w barchu; edd 
serchiadol o ran ei berson, Yr oedd ei ddawn 
felus a'i holl faterion y pryd hyny agos 
Jedd am Grist a'i aberth, yn nghyd a'i 
rinweddau ar gyfer y penaf o bechaduriaid ; 
ac felly i raddau mawr trwy ei oes, er nad yn 
hollol. Ni. byddai syth yn pregethu na 
ddai it isgyn ar ryw gwr o'r 
gynullei a; byddai ganddo bethau addas 
at ei holl wrandawyr; ond yr eglwys oedd 
ei brif wrthddrych, a byddai yn ofalus am 
roddi cyfran helaeth bob amser i'r gweiniaid 
yn Seion. Bu taerineb eì frodyr am ei gy- 
oeddiadau, yn nghyd a'i dynerwch yntau yn 
ufuddhau, yn foddion i'w wneuthur yn 
gwbl annefnyddiol at ei alwedigaeth, yr hyn 
a fu yn achos gofid mawr i'w feddwl lawer- 
oedd o weithiau yn ystod gweddill ei oes. 
Efe a deithiodd laweri bregethu yr ofengyl 
drwy y Deheu a'r Gogledd, ond ni byd 
bvth yn myned ond ar anogaeth neu gan- 
iatad y brodyr yn ei sir ei hun. Byddai yn 
dra gofalus tra byddai gartref am fyned i 
gyfarfodydd misol ei sir, âo ni byddai absenol 
os byddai ei iechyd yn caniatau ; a byddai yn 


anog cryn lawer ar amryw o'i frodyr i ym- 

u trwy rwystrau i iod yn o us am y 
cyfarfodydd hyny, ag y byddai hyn yn fan- 
tais fawr, er mwyn 


yn ersyll a rhag 
digaloni ffyddloniaitl Tarael. “Y oedd Mr. 


356 


——— 





PET 


— em ue — bm edu 


John Peters yn meddu ar dymherau siriol a 
gweatad, n gyfaill nodedig mewn ffydd- 
ondeb. id hawdd oedd ganddo son am 
ddim yn ei frodyr ond eu rhinweddau; 
byddai bob amser yn gobeithio daioni am 
danynt. Yr oedd callineb y sarff a diniw- 
eidrwydd y golomen yn ym rfod ynddo. 
Ni byddai b h yn beio un beyceth na phre: 
thwr; ni d un amsor mewn nwydau 
.. Tua dechreu y flwyddyn 1823, priod- 
odd Mr. John Peters Mrs. Roberts, mrweddw 
Mr. Thomas Roberts, o Drawsfynydd, ac a 
symudodd o'r Bala i Drawsfynydd i fyw, 
lle y cartrefodd y deuddeg mlynedd di- 
weddaf o'i oes.. Dewiswyd ef gan y sir, yn 
eu blaenoriaid, ìi weinyddu yr holl ordinadau, 
ac felly yn 1827, neillduwyd ef yn y Bala, 
ac y mae lle i feddwl fod galwad ei frodyr 
yn mhellach arno i'r maes yn un a galwad 
nefoedd; bu yn y rhanau hyny o'r gwaith 
yn fendith ìi laweroedd. Teithiodd lawer fel 
o'r blaen i bregethu yr efengyl trwy Ddeheu 
a Gogledd Cymru, ac weithiau i drefydd 
Lloegr; a phan y rhoddai gyoeddiad trwy 
rai o 8i Gogledd, efe a'i trefnai agos 
bob amser i ddyfod adref i gyfarfod misol ei sir 
ei hun. Yn mis Mehefin, 1832, pan oedd 
wedi newydd ddychwelyd adref o Gym- 
deithasfa y Bala, wrth fyned a'i geffyl i'r 
cae syrthiodd careg ar ei goes, ac a dorodd 
ychydig friwiau arni; llidiodd a. chwyddodd 
ei aelod, ac a aeth bur ddolurus, fel yr 
analluogwyd ef i deithio nemawr dros amryw 
fisoedd; ond yn mhen ysbaid lled faith o 
amser gwellhaodd ei goe8 fel y gallodd 
deithio ychydig drachefn yn y sir, yr hyn 
oedd yn llawenydd mawr i'w gyfeillion yn 
mho9 ardal, lle yr ydoedd yn gallu dyfod 
i'w plith; ond yr oedd ei iechyd wedi an- 
mharu cymaint yn y tro, fol nad allodd 
deithio llawer trwy eì oes fel y byddai o'r 
blaen, eto byddai yn pregethu yn lled fynych 
yn ei daith /Sabbathol gartrefol, yn nghyd 
a'r teithiau agosaf ati ar hyd ddiwedd ei oes, 
a hyny mewn gwendid a gwaeledd mawr. 
Cafodd lluoedd fendith a phleser mawr wrth 
wrando arno; yr oedd ei faterion yn bwysig, 
a'i ddawn yn felus a serchiadol; nid oedd 
yn dynwared neb, byddai yn arfer ei ddawn 
naturiol ei hun, yr oedd ei agwedd a'i ystum 
yn yr areithfa yn addas i'r mater y traethai 
arno; pan y byddai yn treithu am ddrwg 
pechod, ei effeithiau a'i ganlyniadau, y farn 
a phoenau uffern, byddai eî edrychiad yn 
sobr a difrifol iawn. A'r ochr arall, pan 
traethu am drefn iachawdwriaeth, anchwil- 
iadwy olud Orist, ei barodrwydd i dderbyn 
pechaduriaid, dyogelwch oyflwr 1 rhai duw- 
1ol yn eu hundeb a Christ, a dedwyddwch 
y saint yn y nef, byddai gwen siriol ar ei 
wynebpryd. Byddai ei rybuddion yn ddwys, 
ei anogaethau yn ddifrif ifol, a'i waith yn 
cymell pechaduriaid at Grist yn dirion a 
serchiadol iawn. Byddai ei faterion yn 
oleu ac eglur, Jm tarddu yn naturiol o'i 
destun, er na byddai yn arfer rhifo penau ei 
bregethau, yn gyntaf, mn ail, &. Yr oedd 
yn ofalus rhag dywedyd dim a roddai dr&m- 


PHI 


387 


PHI 








gwydd i neb o wahanol farn yn mysg ei wran- 
. Defnyddiai am ymadroddion 
byrion hynod awchlym. Unwaith pan oedd 
yn llefaru am undeb a Christ, galwodd sylw 
y gynulleidfa yn y geiriau canlynol :—“ Bobl, 
y mae ffordd i uffern o bob man ond o Grist; 
ond os cewch undeb a Christ, chwi gollwch y 
ffordd i uffern am byth.” — Dro arall yen yn 
pregethu ar ddameg y deng morwyn, dywed- 
aì, “ Bobl, edrychwch am fod eich crefydd yn 
un a ddeil ei thrwsio.” Byddai yn aml ddy- 
lanwadau grymus ac effeithiol yn canlyn ei 
weinidogaeth, nes byddai llawer o'i wran- 
dawyr a'u gruddiau yn wlybion gan wylo, a 
rhai yn dyrchafu eu llais mewn moliant. Y tro 
diweddaf y pregethodd oedd yn Maentwrog, 
Ebrill 12, 1835. Ei destun oedd Luc xv. 22. 
Y Sabbath hwnw pan oedd yn diolch am yr 
ymborth, dywedodd air a effeithiodd yn ddwys 
ar un o'i frodyr, sef, “ Y mae yma rai fydd 
yn fuan iawn bellach mewn gwlad na bydd 
ì'w cyfarfod na newyn mwyach, na syched 
mwyach.” Pan oedd brawd o Lanilltyd 
dymuno yn daer iawn arno ddyfod i gyfarfod 
pregethu oedd i fod ynfuan. _ ““ Na,” meddai 
tau, “nid ydyw Sy defnydd i mi redd 
nghyoeddiad ; sicr 
diwrnod hwnw dan latheni o bridd.” Ac 
Fu yr oedd. Yr oedd John Peters yn hynod 
o ddiabsen am bawb—yn barchus o'i holl 
frodyr; ac felly gan ei frodyr. Un hynod 
am Toddwch a thangnefedd ydoedd efe yn 
mhob man yn y gymydogaeth, ac yn enw- 
edi yr eglwys. Oddiar hyn byddai rhai 
mod wl ei fod yn rhy dyner ddysgyblu. 
Ond ni bu neb o'r hil ddynol yn berffaith yn 
byd hwn ; felly dyn oedd yntau, acnnid dyn 
Feb eì wendidau; ond rhaii'w cuddio oedd- 
ynt, ac nid i'w cyeeddi. Yr afiechyd a'i blinai 
yn benaf yn ei ddyddiau olafoedd anhwyldeb 
yr afu. _ Bu yn ddyoddefgar iawn yn ei gys- 
tudd. Wrth ymddyddan a'r cyfeillion yn y 
cymdeithasau eglwysig y troion olaf, cyng- 
horai hwy ddifrif ifol ì gyfeirio yn union 
bob peth at Grist, yr unig fan am fywyd 
a diogelwch. Oddeutu wyth o'r gloch bore 
dydd yr Arglwydd, Ebrill 26, 1835, ymad- 
awodd ei enaid o'i dy pridd, i yduno a'r 
dyrfa waredigol i foli'r Oen heb flino byth. 
Claddwyd ef yn mynwent Trawsfynydd. 

PE , Sant byw tua dechreu y 
chweched ganrif. Ŷr oedd yn fab i Pawl 
Hen, neu Paulinus, o Dy Gwyn ar Daf. Efe 
a sylfaenodd eglwys Llanbeulan, yn Mon. 

THILLIPS, ELLIS, Gwrexham, gwei- 
nidog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. Gan- 
wyd ef yn y flwyd 1792, yn Ngwroxham, 
neu y gymydogaeth. ychydig lawn sydd 
genym o'i hanes yn ei faboed ; ond yr ydym 

cael iddo gymeryd iau Crist arno oyn ei 
Tod yn 14 oed, a bwrw ei goelbren yn mysg 
y Trefnyddion Calfinaidd; ac iddo geel cy- 
morth i harddu ffyrdd crefydd hyd derfyn ei 
oes. Dywedai yr hwn a gofnododd hanes ei 
farwolaeth, fod tystiolaeth yn nghydwybodau 
ei ydogion mai dyn Duw ydoedd. Yr 
cedd yn un a ymroddodd lawer i ddarllen a 
deall y Beibl; nesai yn fynych at ei orsedd 


i ofyn cymorth yr Arweinydd nefol i'w gyf- 
arwyddo i'w ddeall. mddyddanai lawer 
am Iesu Grist, a gorphenodd ei yrfa a'i holl 
ymddiried ynddo ef. Bu yn pregethu gair y 


'deyrnas am oddeutu 41 mlynedd. Neilldu- 


d ef i gyflawn waith y weinidogaeth 
flwyddyn 1834, pan yn 42 oed. “Byddai i 
bregethau bob amsor yn rheolaidd, eglur, a 
sylweddol. Yr oedd wedi easglu helaeth- 
rwydd o wybodaeth gyffredinol. Bu yn 
nhymor ei ieuenctyd yn athrofa yr Annibyn- 
wyr, dan ofal athrawol y Dr. Lewis, yn 
Ngwrexham. Ymddifadwyd yr eglwysi o'i 
weinidogaeth ìi raddau mawr y blynyddau 
diweddaf o'i oes, o herwydd ei afiechyd a'i 
fynych wendid; a fheimlai yntau yn dra 
galarus yn herwydd hyny. aì yn aml 
ei fod yn waelach nag yr oedd neb yn tybied ; 
a chollwyd ef, cyn bod braidd neb yn meddwl 
fod amser ei ymddatodiad wedi dyfod. Bu 
yn ffyddlon a diwyd trwy ei oes er enill 
cloffion ac anafusion y c pi ymofyn am 
Geidwad a Meddyg; a bu farw yn nhang- 
nefedd Puw, Go dhenaf 28, 1859, a chladd- 
wyd ef Awst 3, en fynwent yr Anghyd- 
ffurfwyr yn y Rhosddu, gerllaw Wrexham, 
pan wnaeth y Parch. Henry Rees, Le'rpwl, 
sylwadau priodol ar lan y bedd, ac y gwedd- 
ïodd; yna yr ymadawodd pawb yn yr hyder 
Cristionogol hwnw o'i weled— 

“Mewn hed 
Yn codi o'i fedd, 
Ar ddysglaer wedd ei briod.” 


Yr oedd ei grefydd bersonol goruwch ei 
hameu. Yr oedd iddo air da_ gan bawb, a 
chan y gwirionedd ei hun. Ni ddarfu i'r 
alwad arno kB wylio dros eneidiau, ereill, peri 
iddo anghofio yr angen am edd oedd ar 
ei enaid ei un; a Eheimlau nas gallasai 
ddyfrhau ereill ond trwy eì ddyfrhau ei hun. 
Rhoddid arbenigrwydd mawri grefydd gan- 
ddo yn ei chysylltiad teuluaidd. Yn ei gy- 
gylltiad eglwysig yr oedd yn onest, nid yn 
ddau eiriog. Ymdrechai gydymffurfio a'i 
rheol auraidd, sef rhybuddio y rhai afreolus, 
dyddanu y gwan eu meddwl, cynal y gwein- 
iaid, a bod yn ymarhous wrth bawb. Yr 
oedd lledaeniad a llwyddiant teyrnas Iesu 
Grist yn agos at ei galon. Tystion o hyn 
oeddynt ei ymdrechion diflino i godi trigolion 
y gymydogaeth i'r ysgol Sabbathol, a modd- 
lon ereill o ras Ond er ei holl ddefnyddiol- 
deb, efe a fu farw, a dygwyd ei enaid i fynwes 
Abraham, i foli y Drindod mewn Undod byth, 
am drefn y puro, y golchi, a'r cânu trwy 
waed yr Oen. 

PHILLIPS, JAMES, gweinidog vr eglwysi 
Annibynol yn Bethlehem a_ St. Clears, sir 
Gaerfyrddin. Mab ydoedd i'r Parch. J. 
Phillips, Trewyddel, sir Benfro. Ganwyd ef 
yn y ílwyddyn 1787. Cafodd ei anfon yn 
1euano i'r ysgolion cymydogaethol, i ddysgu 
darllen ac ysgrifenu. Tueddwyd ef yn foreu 
at grefydd. Derbyniwyd ef yn aelod o'r 
eglwys Gynulleidfaol yn Nhrewyddel, yr hon 
oedd dan ofal ei dad. Gan yr ymddangosai 
ymddo gymwysderau neillduoli lenwi cylch 


PHI 


Ur — 9o ——  — 


uchel lwya, anogwyd ef i arfer ei 
ydel yn yr gi yr hyn a wnaeth er mawr 
foddlonrwydd i'r eglwys. a'r gynulleidfa. 
Wedi hyny aeth i'r ysgol i Neuaddlwyd, yr 
d dan ofal y Parchedi HAN J. Morris, 
dwn, a T. Phillips, D.D., Neuadd- 
leyd an orphenodd ei amser yn yr athrofa, 
derb iodd alwad ì Cyn Ty'nygwnd a'r 
arch. Phillip Maurice, dwn, 
Ebeneser, a Chellan, sir A FYN o cafodd 
ei sefydlu yn weinidog ; ond ni bu ei arosiad 
o ond byr, oblegyd symudodd i Bethlehem, 
&. t. Clears. Yr oedd yn wr ieuanc hawddgar 





a mwynaidd; yn gyfaill cywir a hynaws 
iawn; Nym Gristion o ymarweddiad syml a 
duwiol; yn bregethwr uwch na' rc 
ran ei ddoniau, ei hyawdledd, a'i athrylith- 
rwydd; ac yn weinidog effro, diwy d, a chy- 
meradwy iawn. Wedi ei symudiad ì i Be 
lehem, ymunodd mewn priodas â Miss Ed- 
wards, o'r lle hwnw, yr hon oe.ld yn meddu 
cryn lawer o eiddo. Trwy hyn daeth i 
wneud llawer a masnach, yr hyn a fu, fel yr 
addefai, yn fawr rwystr iddo o gynyddu mewn 
gwybodaeth d dduwinyddol, â phethau angen- 


rheidiol ereill perth — i'w Y dra dofny n aol 
einido enyR u yn efnyddio 
â llwyddian H dus or byr ei weinidog- 


aeth." Gweithiodd ” ddiwrnod 
fywiog & diddiogi ; ; er nad oedd eiìechyd yn 
ryf, d yn un effro, tanllyd, a ynog, 
Ŷr cel ain ei weinidogaeth yn gyffredin 
dra effeithiol, ac 
' idd iawn. 


oedd yn barchus a y hobl. 
wnaeth yr Arglwydd lawer 
es Uwyddo” mewn ahanol ardaloedd, yn 
enwedig yn y lle yr oedd yn byw. 
Ond gwnaeth nd ngeu ei orchwyl yn fuan arno, 
ymudodd ef o blith y byw yn nghanol ei 
ddyddiau a'i ddefnyddioldeb; ïe, machludodd 
ei haul yn nghanol ei yrfa, Mawyith, 1839, 
yn 52 mlwydd oed, ar ol bod 
aethu Bethlehem a St. 
flynyddoedd. Cymerwyd ef adref i bres 
ardal hono yr hoffai yn fawr son am 
b amser. 
PHILLIPS, EDWARD, gweinidog gyda'r 
Trefnyddiyn Calfinaidd yn yr Eglwys Ne- 
wydd, ger | Caerdydd. Ganwyd ef yn 1777. 
Nid rhyw lawer o hynodion ei fly nyddoedd 
ieuengaidd, mwy na llawer ereill o'i gyfoed- 
ion fua chanol y ddeunawfed ganrif, sydd 
wedi ein cyraedd ni. Cawn iddo ymaflyd yn 
ngwaith crefydd Fyn oedd yn 18 mlwydd oed, 
ac iddo am 64 o ynyddau fod yn ganlynwr | 
ffyddlon i'r Iesu o th; 66 o'r rhai hyn 7 
bu yn weinidog fyddlon gyda' r Trefnyddion 
Galfinaidd ; a therfynodd eì oes yn mynwes 
ei frodyr. Er nad oedd wedi derbyn cymaint 
o alluoedd meddyliol ag amryw oodd yn cyd- 
lafurio ag ef ar faes y grenidogaeth; eto ceid 
ynddo yir barch hynodrwydd, yr hyn a'i gwnaeth 
yn wir barchus yn ngolwg yr eglwysi. Yr 
oedd ei dduwioldeb uwchlaw euaeth yn 
nghyfrif pawb a'i hadwaenai. Ni thybiai neb 
yn wahanol am dano, ond edrychid arno fel 
dyn mwy na' T cyffredin mewn dd; ïe, 


n gweinidog- 
lears am 25 o 
lio 
ni 


388 


_- 2 "— — —- gu — —— 


| 
yffredin o 
gartref yn 


| 


yn Gristion o'r radd uchaf. Yr oed crefydd | 
wedi ffurfio eì delw arno, yn enwedig mewn ' 


PHI 


diet —— O . — wg — o 


ymwediad. MB Bydde bb ad wydd, a hunan- 


amser yn mawrhau 
y yao o o ml wneud gwasanaeth laf 
a. lleiaf gydag achos ei Dduw. Yr oedd gyda'r 
blaenaf o bawb yn ei ufudd-dod i wneud yr 
hyn a geisid ganddo. Yr 6edd yn wresog 
iawn o ran ei ysbryd yn T ymarferiad a 
chwylion y weinido os nad oedd. yn 
ormodol felly eithin. dyd onid ai ei ddy- 
wediadau yn annealladwy, trwy ei fod yn 
llefaru yn rhy frysiog, brwd, a diatal, fel y 
methai y gwrandawyr ei dd lyn. Cafodd 
lawer ìawn o oedfaon llewyrchus a grymus 
ar hyd ei oes; a bu yntau yn foddion ì gy- 





- —— —_— 





suro a phorthi praidd Orist ; a yn offerynol 
i alw ereill i fo yn saint. dig o ysbryd 
teithio allan o'i Rag a ddan gossdÌ trwy ei oes, 


hyd yn nod pan oedd hynyf fwyaf ar eì draed 
yn mysg eì enwad; er y byddai ei frodyr 
ddigon boddlon iddo fyned, ac nid 
ofnid cael cywilydd oddiwrtho mewn un 
modd. Erys ei goffadwriaeth yn barchus yn 
Morganw Em byddo cof am dduwiolion ar y 
ddaear. Oafodd ymadael a'r byd hwn y 
goleu, ac mewn gwir sicr d am ei wr; 
a diau iddo gael m helaeth i mewn i 
lawenydd ei Arglwydd. Ond er ei holl ra- 
goriaethau fel Cristion gwirioneddol, ar y 
umed o Dachwedd, 1859, efe a fu farw, pan 
82 mlwydd oed. Claddwyd ef yn myn- 
went Bethel, ger Caerdydd, o'r hwn le ar 
ddydd bloedd yr archangel, y daw i fyny o'r 
d ar wedd yr hwn ni wnaeth gam, ac ni 
chaed twyll yn ei enau. 

HILLIPS, JOHN, Trewyddel, sir Ben- 
d yn Mhengarnfach, yn yr un air, 
yn nghylch y flwyddyn 1760. Ei rieni oedd- 
ynt Thomas ac Ann Phillips, oeddynt o 
amgylchiadan cyffredin ; fell rfu ar John 
droi allan yn fore i waesnoeth, eb gael ond 
ychydig o fanteision addysg. Wedi bod am 
ychydig amser mewn gwasanaeth, a chynìlo 
peth arian, aeth i ddysgu celfyddyd crydd; 

a phan 8 phan yn dyl dylyn yr alwedigaeth hono 
dio y modd i adnabod delydau 
ww sylwi ar ddwfr y claf; ac yn hyn y bu 
wyddianusiawn; a chyraeddodd y fath 
dnwogawydd yn yo gorchwyl, fel y cyrchid ato 
o bob parth. oedd ganddo wr ieuanc o 
gyfaill, a elwid Thomas Bydyr, yr hwn a 
ymdrechai ymgystadlu a John yn mhob peth ; 
ond gorfu i id do roddi i lŷny, a chyfaddef fod 
god yn rh M galed iddo o ddigon. Creodd 
son am fedr John Phillips eiddigedd yn 
Thai o'r meddygon dysgedig, ac ym ent 
ddarbwyllo y wlad i u na fedrai efe wy- 
bod y gwahaniaeth rhwng dwfr dyn a dwfr 
ceffy nt wnend I 


Bo, âm 


h Unwaith m rawf o 
ono, on dyn ato yn foneddigaidd 
ìawn adwk ceffyl, mewn poïel fechan, gan 
ddymuno arno wneud brys, fod y gwrth- 

ddrych yn glaf iawn. chodd yntau ar y 
dwr, ac addefodd fod rhywbeth yn afiechyd 
y gwrthddrych hwnw yn wahanol i ddim a 
ymddangosasai ger ei fron ef yn flaenorol; 

ond dywedai ei fod yn meddwl y gallai rag- 
nodi cyffyriau a fyddent yn debyg o'i wellau. 
Aeth o'r neilldu am ychydig fynydau, a llanw- 


PHI 


7 —— O. g— ——— mr —_ —— 


odd flychaid o geirch, a rhwymodd ef i fyny , uchel, 


hardd, ac ifenodd nodyn (dan sel) yn 
dangos pa fodd. Fddofayddio y moddion. Yna 


aeth y genad ymaith, amawr oedd y dysgwyl 
am dano. rwyd y blwch A ythyr, a 
gwelwyd y ceirch a'r cyfarwyddyd—yn gor- 
chymyn rhoddi tair feeg dda bob dydd o'r 
moddion i'r ddrych y perthynai y dwfr 
iddo, a'i W mewn porfa dda, ao yna y 
byddai yn debyg o wella yn fuan. Ac er na 
byddai ond anfynych yn codi dim am ei gyf- 
arwyddiadau, eto efe a gododd haner coron 


uy a 
gan feddwl am fuddugoliaeth. Ond erbyn 
agor y blwch, a gweled ei gynwysiad, a'r 
cyfarwyddyd i'w ddefnyddio, trodd yn gryn 
siomedigaeth i'w wrthwynebwyr, ac yn fawr 
lawenydd i'w gyfeillion. Er nad oedd efe 
wedi cael dim manteision ond yr hyn a - 
aeddodd trwy ddarllen, myfyrio, ac ymarlor- 
iad, yr oedd ganddo radd helaeth o wybod- 
aeth am anhwylderau y corff dynol, ac yr 
oedd yn hynod fedrus a llwyddianus i'w sy- 
mud. Pan fethai y meddygon goreu wneud 
un llesad i'r claf, llwyddai efe yn fynych i 
symud yr afiechyd yn llwyr. O lawer, gellir 
crybwyll yr enghraifft ganlynol:—Yr oedd 
gwraig wedi bod am saith wythnos yn gor- 
wedd yn glaf, a meddyg rheolaidd yn ym- 
weled â hi bob dydd, ac yn gwneud ei oreu 
trwy bob moddion i'w gwella, ond yn gwbl 
ofer—waeth waeth yr oedd hi yn myned o 
hyd, nes o'r diwedd iddi fyned yn analluog i 
syflyd un o'i haelodau. Yn ngwyneb hyn 
dywedodd y meddyg yn onest wrth ei gwr 
nas aì efe wneud un lles iddi, a'i fod yn 
ei rhoddi i AL a dymunodd arno anfon am 
un ymaddangu oodd, dim yn awr ond angeu 
yn ym os o'i blaen. _ Ysgrifenai 
yn ddioed at feìdyg, graddidhig ag 


Syngor neb arall, ì gael 
Cydsyniodd 
dranoetb 


ewn gwasan- 
anaeth; ond pen gyda'i alwedigaeth fel crydd 
y dechreuodd bregethu. Wedi bod yn pre- 
gethu yn achlysurol am bum mlynedd, neill- 
duwyd ef ìi gyflawn waith y weinidogaeth 
oddeutu ï flwyddyn 1785, pan tua 25 oed. 
Y gweinidog o'i flaen yn Nhrewyddol oedd y 
Parch. Thomas Lloyd, Fachangle, yr hwn a 
ystyrid yn gogwyddo at Arminiaeth. Tyb- 
iwyd nnwa th, gan fod J. Phillips yn Galfin 
Z 


hwn, yr hyn a dalwyd Jn llawen, | 


389 


PHI 

Len... e>. ll. 
y gwrthodid ef; ond buan yr aeth pob 
dadwrdd heibio, a derbyniwyd ef mewn un- 
deb a thangnefedd. weinyddwyd ar yr 
achlysur gan y Parchedigion Griffiths, Glan- 
dwr; Evans, Drewen; 'Lloyd, Brynberian ; 
yn nghyd ag ereill. Yn fuan wedi ei urdd- 
1ad, ymunodd mewn priodas âg Elisabeth, 
merch Owen Phillips, Treriffith, plwyf Tre- 
wyddel; a diameu i'r undeb hwn fod yn 
foddion ìi ychwanegu llawer at ei gymerad- 
wyaeth yn yr ardal, fel dyn ac fel gweinidog. 
Yr oedd duwioldeb, brwdfrydedd, a haelfryd- 
edd Elisaboth mor amlwg, fel y perchid hi 
gan bawb o'i chwmpas. T ei undeb â'r 
erch hon daeth i feddiant o dyddyn bychan 
a elwid Tynewydd, o fewn llai na milldir i'r 
addoldy; ac yno y freuliodd y gweddill o'i 
oes. Gellir dywedyd yn ddibetrus, nad ad- 
waenem neb a berchid yn fwy gan yr eglwys 
a'r ardalwyr yn gyffredin.  Edrychid arno 
gan foneddig a gwreng, fel Oristion ac fel 
einidog yr efengyl gyda pharch mawr. 
lywsom fod iddo 11 o blant; ond nid ydym 
yn gwybod a oes rhai o honynt yn yn 
awr ai peidio. Er nad oedd dim yn neillduol 
ynddo fel pregothwr, eto yr oedd o ymar- 
weddiad hardd, ac o ysbryd heddychol, 
ac yn dra chymeradwy fel gweinidog yr 
efengyl. Bu am lawer o flynyddau yn fu- 
gail ar eglwys luosog Trewyddel. Ychydig 
ynyddau cyn ei farwolaeth, neillluwyd un 
o'r eglwys, y Parch. L. Rees, i fod yn gyd- 
weinidog ag of. Gellir dywedyd, ar y cyfan, 
na bu nemawr yn fwy llwyddianus fel gwei- 
nidog na Mr. Phillips. Cof genym ei fod yn 
derbyn 34 o aelodau yr un Sabbath, 45 yn 
mhen mis; ac nid mynych yr elai mis heibio 


——- — 





heb ryw ychwanegiad at yr eglwys; ac yn 
mysg yr holl raì a ychwanegwyd, trodd 1] 


allan yn weinidogion yr efengyl, y rhai y 
rhoddir eu hanos yn eu lleoedd priodol. 
PHILLIPS, HENRY, ydoedd frodor o 
blwyf Treloch, sir Gaerfyrddin. Ganwyd ef 
tua'r flwyddyn 1719. Ymunodd a_ chrefydd 
an yn 18 mlwydd, dan athrawiaoth Howeil 
Harnis. Eisteìdodd dan weinidogaeth Mr. 
Griffith Jones, Llanddowror, yn yr Eglwys 
Sefydledig, pan oedd yn cadw ysgol, ac yn 
rogethu gyda'r Trefnyddion, yn nghyfundeb 
Mr Whitfiell.. Yn y flwyddyn 1490, ym- 
unodd a'r Belyddwyr yn Mhenygarn. De- 
chreuodd ei addysg dan olygiaeth Mr. Miles 
Harris, yr hwn ar y pryd oedd brif athraw 
coleg y Bedyddwyr yn Trosnant.. Y flwydd- 
yn ganlynol dacth i feddiant o eefyllfa fwy 
manteisiol i'w fywiolaeth yn Nghaerodor, dan 
ofal y Parchedigion Bornard, Foskett, ac 
Evans. Wedi marwolaeth Mr. Evan Jenkins, 
yr hwn a ymadawodd a'r fuchedd hon ar y 
23ain o Fawrth, 1502, gweinyddodd Mr. 
Phillips i'r oglwys amddifad yn Ngwroxham, 
sir Dinbych. Yn ganlynol gweinyddodd i'r 
bobl, yn Namptwich, sir Gaerlleon Gawr; a 
phrogethal yn achlysurol yn Nghaerludd, ac 
yn Whitchurch a Broughton, Hants, hyd. y 
flwyddyn 1757, pryd yr hwyliodd i'r IÍwerdd- 
on. Yn Wate ord Y pregethodd gyntaf yn 
y wlad hono ; ac urddwyd ef yno yn y flwydd- 





PHI 


——  — —— — —  _ 


yn 1758, gan y Parch. Morgan Edwards, 
A.C., wedi hyny bugail oglwys y Bedyddwyr 
yn Philadelphia. Arosodd yn Waterford 
rhwng pedair a phum mlynedd ; ond gan nad 
oedd ef na'i briod yn cael iechyd da yno, 
mudasant i Dulyn, yn 1763. Ar ol llafurio 
dwy flynedd a haner yn y lle hwnw, yn 
mhlith y brodyr a gyfarfyddent yn y Back 
Lane, iechyd ei wraig a waethygodd, a 
chynghorwyd hwy gan eu cyfeillion i ddy- 
chwelyd i'w gwlad enedigol. Yn 1765, dy- 
chwelodd i Bontypool, lle yr erfyniwyd arno 
aros. Ond wedi ymweled a'r eglwys yn 
Exeter, yr hon oedd y pryd hwnw yn am- 
ddifad o weinidog ; a'r eglwys yn Tiverton, 
wedi wiad Mr, Lewis o honi i Exeter, 
cymellwyd ef gan ei gyfaill, Hugh Evans, i 
fyned at y brodyr yn Sarum. Yr oedd eì 
sefydliad gyda'r bobl hyn yn un o'r dy- 
gwyddiadau mwyaf dedwydd o'i holl fywyd ; 
ac yn y gyfeilluch hon y dangosodd mai * yr 
hael a ddychymyg haelioni.” Yn nesaf at 
ei swydd weinidogaethol, nid oedd dim yn 
fwy difyrus i'w feddwl na dysgu plant an- 
wybodus, a chyfranu llyfrau defnyddiol idd- 
ynt. Wrth weled y bobl, yn enwedig y 
tlodion, yn marw o eisiau gwybodaeth, efe a 
agorodd ysgol rad. Ar un amser yr oedd 
anddo dros 100 o ysgoleigion, pa raì a 
ddysgai i ddarllen, ysgrifenu, a rhifyddu. 
Deuai rhai o honynt ato rhwng eu honmau 
gweithio, a'u hymboth yn eu dwylaw; ac 
wedi darllen neu sillebu, aent ut eu gorchwyl- 
ion. Mor hyfryd oedd gweled un ysgolaig 
tlawd yn arwain y llall yn ei law at ei feistr, 
gan ofyn, '' A fyddwch chwi cystal, Syr, a 
rhoddi fy :rawd bychan, chwaer, neu gy- 
mydog, ychydig ddysgeidiaeth?” A phob 
dydd Llun dywedent eu gwersi, y rhai a gy- 
merid o Ganiadau y Dr. Watts i blant, Iol- 
wyddoregau y Bedyddwyr, neu ryw ddarnau 
addysgindol eieill.. Cyfranai roddion i'w 
rsgoleigion yn el eu cynydd. _ I un y rhoddai 

estament, ac ì arall Ìeibl. Cafod yn fuan 
ei gynorthwyo gan íoneddig, yr hwn a an- 
fonai iddo lyfrau i'w cyfranu, gyda gor- 
chymyn yn eì lythyrau o flwyddyn 1 flwydd- 
n, i gadw ei enw yn guddiedig. Y noddwr 
wnw oedd y diweddar John Thornton, Ysw., 
dyn a garai bob enwad o bobl dda, a dyn- 
garwch pu un a brofwyd agos yn mhob parth 
o'r byd. Er mai Aunibynwr ydoedd, eto 
byddai yn cyfranui bob enwad yr un fath 
a'u gilydd. Fel trysorydd i'r gwr haelionus 
hwn y cyfranodd dros flynyddau oddentu 
gwerth £500 o lyfrau, coffadwriaeth o'r hyn 
a gadwodd ei weddw. Ni feddai efe flawn- 
der digonol o eiriau er gosod allan ei feddwl 
parchus am Thornton. A pharhaodd eu cyf- 
eillgarwch tra bu efe byw. Pan ddaeth efe 
i Sarum, nid oedd yno fwy ra 30 o wrandaw- 
yr; ond yn y fiwyddyn 17170, oedd yno 
o ddau i dri chant; abu cryn ychwanegiadau 
hefyd at yr eglwys. Ar yr 20fedo Awst, 
1789, efe a hunodd yn yr Arglwydd, yn 70 
mlwydd oed, er mawr alar ir eglwys dan 
ei ofal. 

PHILLIPS, THOMAS, D.D., gweinidog 


390 





PHÎ 


— 


yr Annibynwyr yn v Neuaddlwyd, sir Aber- 
teifi. Ganwyd ef Mawrth 29, 1772, mewn 
amaethdy o'r enw Scythlyn, yn mhlwyf 
Llanfihangel-ar-arth, sir Gaerfyrddin. Yr 
oedd ei rieni bobl barchus iawn, ac yn 
aelodau o'r eglwys Gynulleidfaol yn Mher.- 
cadair. Thomas ydoedd eu hail fab, a'u 
pedwerydd plentyn. Bu ei dad, a'i daid o'i 
aen yn swyddwyr yn yr eglwys uchod am 
flynyddau. Yr oedd Thomas er yn blentyn 
o dymner a thuedd fyfyrgar, a sylwai yn fanol 
ar yr hyn a welai ac a glywai. Yr oedd ar- 
affiadau dwysion ar ei feddwl am bethau 
yd tragywyddol er pan oedd yn 7 mlwydd 
oed, pan yn gwrando Mr. Evans, Drewen, yn 
pregethu tua'r amser hwnw, oddiar 2 Cor. 
x. $. Teimlai duedd ddiysgog i fod yn bre- 
gethwr er yn blentyn, ac nid oed ddo 
un gogwyddiad at ddim arall, er nad oedd 
yn alluog i ddeall natur, a theimlo pwys y 
gwaith. Arferai weddïo llawer y pryd hyn, 
ond yn lled ddidrefn. Tua deng mlwydd oed, 
teimlodd argraffiadau a chyffroadau grymus- 
ach ar ei feddwl, wrth ganfod amryw bobl 
leuainc yn ymuno a'r eglwys yn Mhencadair, 
yn enwedig y Parch. avies, Abertawe, 
ag oedd y pryd hwnw yn wrieuanc; ond efe 
a safodd allan yn hir weli hyny. Bu llawer 
math o dywydd ar eì feddwl yn ystod yr am- 
ser hwnw. Teimlai weithiau raddau o deiml- 
ad ac awydd at bethau crefyddol, ac i ymuno 
a phobl yr Arglwydd ; aramsorau ereill dyg- 
id ef ymaith megys gan lifeiriant o deimladau 
a ffolineb ieuenctyd, i angof o Dduw a'i beth- 
au. Byddai ei feddwl weithiau yn cael ei 
lanw gan ofnau, amheuaeth, digalondid, a 
pharodrwydd i ymrwystro wrth y naill beth 
a'r llall. Trallodwyd ef yn fawr pen yn 
wrando progeth gan y Parch. Henry rge, 
Brynberiau, ur y chod n erbyn yr Ysbryd 
Glan ; pryd y meddyliodd ei fod yn euog o'r 
pechod hwnw. Cafodd ei ddal yn y fagl hono 
am Ìawer oamser. Ond yn ngwyneb y tra- 
llod meddwl hwn, parhaodd i chwilio am 
wybodaeth, gan ddarllen pob llyfr y deuai o 
hyd iddo, gan fyned i wrando Jo? pregeth o 
fewn ei gyraedd; ond yr oedd yn methu 
dyweyd eì dywydd a'i deimladau wrth neb. 
r oedd fel y dywed y Salinydd, wedi ei ddal 
â synder, fol na allai lefaru... Ond pan oedd 
arch. Jonathan Jones, Rhydybont, yr 
hwn hefyd a weinyddai yn Mhen ir, ar 
un bore Sabbath wyrth y bwrdd yn gweinyddu 
swper yr Arglwydd, efe a edrychodd i tyny 
i'r llofft, lle'r oedd Mr. Phillips, a dywedodd, 
**A ddeui di ddim at grefydd eleni?” Ac 
atebai yn iaith y pechadur, ““ Deuaf y flwydd- 
mn nesaf.” “Hwyrach,” ebe yntau, “y 
yddi farw cyn hyny.” Ymaflodd hyn yn 
eì feddwl gyda'r fath ddwysder, fel y pender- 
fynodd yn y fan, ac y ywedodd wrtho eì 
t 


hun, “ Deuaf yn awr; a hrwy orth 

nef cyflawnodd ei addewid. nefuan wedi 
hyn ymunodd a'r eglwys yn Mhencadair, 
n fua deunaw mlwydd oed, lle y cafodd 
derbyniad croesawus. Xr oedd ei wybod- 
helaethach mewn dysgeidiaeth na'r 
o'i gyfoedion, gan ei fod wedi 








cyflun 


THI 


391 


PHI 








mwynhau llawer o fanteision yn ieuanc mewn 
ysgolion, ac yntau yn sychedu mor fawr ar 
ol gwybodaeth. Yn fuan wedi iddo wneud 
proffes o grefydd, ymddengys i'w duedd flaen- 
orol o ymroddi i waith y weinidogaeth Grist- 
ionogol, ymweled ag ef gyda nerth ychwa. 
nego ; a'i fynwes mewn canlyniad a lanwyd 
o deimladau cymysglyd. eithiau efe a 
dybiai fod eì ieueuctyd yn ei anghymwyso 
i waith pwysig y weinidogaeth. Bryd arall 
ofnai eì fod yn ddiffygiol o ddoniau priodol, 
addysg, & gwybodaeth; a'i fod yn amddifad 
o brofiad digonol yn ei enaid. pethau hyn 
a'i digalonent yn fawr. _ Ystyriai yn barhaus 
ei bod yn llawer mwy o fraint ac anrhydedd 
i fod yn weinidog tlawd i Iesu Grist, na bod 
wr boneddig, yn meddu llawer o gyfoeth y 
yd hwn. Ond yn mhen amser daeth i'r pen- 
derfyniad doeth a dedwydd o adael ei achos 
yn llaw Duw, ac i'r eglwys benderfynu dros- 
to, ao na wnai ef symud llaw, na dywedyd 
gair wrth neb am ei deimladau, na myned i 
un man ond fel y byddai yr eglwys yn ei alw 
&c yn ei gyfarwyddo, gan nad beth fyddai y 
canlyniad. Gwelodd yr eglwys yn Mhen- 
cadair yn fuan fod ynddo gymwysder i'r wei- 
nidogaeth gyoeddus; a rhoddwyd anogaeth 
unfrydol iddo arfer ei ddawn i bregethu; a 
cheisiasant gan y Parch. Jonathan Jones 
wneud eu golygiadau ynu hysbys iddo; 
hwn yn ei ddull hynod arferol a. ddywedodd 
wrtho, “ Y maent yn dyweyd, fy machgen i, 
fod yn rhaid i ti fyned yn drothwy iddynt.” 
Nid oedd hwn yn ddull calonogol nac anog- 
aethol ì wr ieuanc ddechreu ar y gwaith. Ond 
efe a gydymffurfiodd a chais yr eglwys, heb 
ameu dim nad llais pen mawr yr eglwys 
ydoedd. Yr oedd yn barod wedi cael llawer 
o fanteision dysgeidiaeth, pan iddo fod y 
flwyddyn flaenorol yn derbyn addysg dan y 
dysgawdwr enwog, y Parch. D. Davies, Cas- 
tell Hywel; ond nid oedd y cyfan amgen 
codi awydd ynddo am ychwaneg, megys y 
gwna yn mhob dyn ieuanc meddylgar, sydd 
am godi yn uwch na bod yn gorach trwy ei 
oes. Anfonwyd efi athrofa Caerfyrddin, dan 
ofal y Parch. D. Peter, lle y treuliodd tua 
dwy flynedd a haner. Tra yr ydoedd yn yr 
athrofa, derbyniodd wahoddiad odd eg- 
lwys Ebeneser, Pontypool, yr hon ar y pryd 
d wedi ei hamddifadu o'ì gweinidog trwy 
farwolaeth y Parch. EdmundJones; athrwy 
gydsyniad ei athraw ufuddhaodd i'w cais. 
u yno yn nghylch 6 mis, ond ni chydunodd 
yr eglwys i roddi galwad iddo ymsefydlu yn 
eu plith fel gweinidog. Wedi dyfod adref, 
bu mewn petrusder yn nghylch myned i 
Homerton; ond ar daer gymelliadau y Parch. 
B. Evans, Drewen, ac ereill, efe a ymwelodd 
a Neuaddlwyd ; ac wedi aros yno am ychydi 
amser, rhoddodd yr eglwys alwad unfrydo 
iddo ddyfod yn fugail arni. Ond yr oedd 
efe y pryd hwnw a'i fryd yn fawr ar fyned 
1 athrofa Homerton, fel na roddodd iddynt 
ateb cadarnhaol hyd wanwyn y flwyddyn 
1796. Urddwyd ef Ebrill 6fed y flwyddyn 
hono, pan yn 24 mlwydd oed. Parhaodd i 
lafurio yn Neuaddlwyd a lleoedd ereill Am 


— ———————— ÍN ^M ————————_—— uu HT I I I HI HC I IH YI IC I I IC HY IC YI I CH EE HE ————————— 


46 o flynyddau, sef hyd ei farwolaeth, yr hyn 
a gymerodd le Rhagfyr 23, 1842. Ymunodd 
mewn priodas a merch ieuanc rinweddol iawn, 
gydwrl hon y cafodd lawer o oeth. Efe a 
rio ar yr un dydd o'r flwyddyn ag y 
ganwyd ef. Bu Mrs. Phillips yn ymgeledd 
gymwys iddo, gan ei bod yn wraig hynaws, 
dawel, a haelionus, ac yn dylyn lletygarwch. 
Yr oedd ef yn un o ysbryd cyoeddus, ac yn 
un o'r rhai mwyaf felly yn eì oes. Arferai 
ddyŵedyd yn fynych nad da oedd i weinidog 
aros o fewn ei gylch cartrefol, pan fyddai 
eneidiau o fewn ei g dd mewn angen ym- 
ledd. Ymwelodd ag ardal Talybont a 
Ti lanbadarn Fawr, a bu yn foddion ì sefydlu 
achos yn y ddau le. Tua dechreu y flwyddyn 
1810, penderfynwyd gan weinidogion yr An- 
nibynwyr i godi athrofa ramadegol a duwin- 
yddol, yn benaf er mwyn y rbai oeddynt yn 
debyg o fod yn ddefnyddiol fel pregethwyr, 
ond yn rhy hen i gael derbyniad yn y colegau 
rheolaidd ; ac hefyd er parotoi dynion ieuainc 
o gymwysderau gweimdogaethol, a fyddent 
yn ymgeiswyr am fanteision uwch yn 
athrofau ereill yn Nghymru a Lloegr. Yr 
oedd Mr. Phillips ar y pryd yn adeiladu yn 
agos i'w drigfa yn Mhenybano, le i'w blant 
eì hun gael addysg; a dywododd y geìlid 
gwneud rhan o hwnw yn lle i'w chadw nes 
ceid eì well. Ar hyn penodwyd y Parch. 
j . Maurice, mab henaf y Parch. Phillip 
Maurice, yn athraw. Ond oblegyd gwylder 
eì feddwl thodai eryd arno y fath 
orchwyl heb i Mr. Phillips ymrwymoi gyd- 
ddwyn rhan o'r gwaith; ac yn unol a thaer 
ddymuniad ei frodyr efe a gydsyniodd. 
Ychwanegodd hyn lawer at ei lafur am we- 
ddil eì oes; oblegyd bu farw ei gydweithiwr 
o fuan, a syrthio aith yn 
arno y Yny awydd 1831, derbyniodd y 
radd o D.D., neu Ddoctor Duwinyddiaeth, 
oddiwrth goleg Jersey Newydd, America, fel 
arwydd o barch i'w alluoedd a'i gymwysderau. 
Yn ystod tymor ei weinidogaeth derbyniodd 
rhwng dwy a thair mil o bersonau j gymun- 
deb eglwysig; a bu dros ddau cant o'r rhai 
a fu dan ei ofal yn yr athrofa, woinidog- 
ion defnyddiol yn Nghymrua Lloegr. Treul- 
iodd fywyd hynod o weithgar a llafurus 
rhwng darllen, myfyrio, pregethu, yscrifenu, 
teithio, ac addysgu dynion ieuainc. Cymer- 
odd feddiant o faesydd newyddion a disathr ; 
planodd eglwysi; bu yn offerynol i argyoeddi 
pechaduriaid lawer, ac adeiladu y saint; a 
choronwyd ei ymdrechion â bendith y nef. 
Bu yn offerynol ìi adeiladu amryw addoldai 
mewn lleoedd nad oedd addoliad yn cael ei 
gynal yn flaenorol, a chasglwyd cynulleidfa- 
oedd lluosog iddynt. Yr oedd maes ei lafur 
gweinidogaethol unwaith yn cyraedd o ymyl 
afon Llyfnnant, terfyn sir Drefaldwyn, hyd 
Llanllwchhaiarn, yn isel yn sir Abertafi. 
Efe ydoedd yr eangaf ei derfynau yn y Dy- 
wysogaeth. Rhanwyd ei esgobaeth cyn ac 
wedi ei farwolaeth yn bum talaeth, ac urdd- 
wyd pump o weinidogion i lafurio ynddynt. 
Fel dyn, yr oedd o ran gwneuthuriad ei goriT 
a'i ymddangosiad personol, yn hynod hardd 





PHI 


a boneddigaidd, yn rhagori o ran ei ddull a'i 
agwedd ar bawb agos 8 welsom erioed. Yr 
oedd tua chwech troedfedd o daldra. Ei bryd 
a'i wedd yn dra hoffus. Ei lygaid yn dduon 
fel y fran, ao yn llewyrchu diniweidrwydd, 
hynawsedd, mwyneidd-dra, a ginioldeb. Yr 
oedd ei fynwes yn llawn o deimladau tyner. 
Yr oedd yn hollol rydd oddiwrth unrhyw 
uchelgais, hunanfawredd, a rhwysg. Yr oedd 
yn gydostyngedig a'r rhai isel radd, ac yn 
hollol wrth eì fodd yn eumysg. Er hyny yr 
oedd ganddo feddwl gwrol i sefyll yn ngwyneb 
profedigaethau a gwrthwynebiadau. Yr oedd 
yn gwblddidderbyn wyneb. BSafaiyn ngwy- 
neb gelynion, a medrai argyoeddi ei gyfeill- 
ion o fai yn effeithiol a didramgwydd. Fel 
Cristion, gosodai y pwys mwyaf ar bethau 
pwysicaf crefydd. Cariad at Dduw, cadw ei 
orchymynion, a bod yn ddefnyddiol dros 
achos Iesu Grist, ao achubiaeth eneidiau, 
oeddynt thau yr ymddysgleiriai eì gref- 
ydd Yt. fwyn ynddynt. Yr oedd yn fawr am 
roddi ou lle priodoli bethau crefydd.—Fel 
pregethwr, yr oedd yn rhagor mewn amryw 
bethau ar neb & glywsom erioed. Meddai ar 
ddawn a dull priodol iddo ei hun. Yr oedd 
yn meddu ar lais peraidd a swynol, heb swn 
uchel. Nid oedd ganddo y radd leiaf o dôn 
canu wrth bregethu. Ei eiriau oeddynt 
“megys symbylau, ac fel hoelion wedi eu 
gicrhau gan feistriaid y gynulleidfa,” yn 
sicrhau sylw y gwrandawyr at yr hyn a dra- 
ddodai; yn archoll eu meddyliau, ac yn 
enill eu teimladau i gydfyned a'r hyn & am- 
canai. Ei weinidogaeth ydoedd dra efengyl- 
aidd ; y prif beth ynddi oedd Orist a'i groes. 
Yr oedd yn un o'r areithwyr mwyaf naturiol; 
newidiai eî wedd gyda newidiad eì fater. Ni 
wnai unrhyw symudiau corfforol, oddieithr 
ychydig ar ei law ddeau weithiau. Anaml y 


progolhau yn faith, a gofalai bob amser der- 





u mewn eithaf blas.—Fel duwinydd, yr 
oedd yn fanol a chywir iawn ei olygiadau; 
ond yr oedd ei feddwl a'i amser yn cael ei 
gymeryd yn ormodol gan bethau ereill, me- 
gys yr ysgol, a theithio o fan ifan. Diameu 
genym y buasai yn un o'r rhai helaethaf o 
ran gwybodaeth dduwinyddol yn eì oes, onì 
buasai i'w natur wanychu i raddau yn an- 
amserol; a'i waith yn cymeryd arno ofal yr 
ysgol, ac felly yn gorfod treulio eì amser, a 
defnyddio egni ei feddwl grymus a threidd- 
gar yn ormodol i ddysgu hen awduron pa- 
ganaidd i'r gwyr ieuainc dan ei ofal, yr hyn 
nad oedd yn hyfryd na chyson ì dduwinydd 
tua deugain mlwydd oed. Y mae mwy o'r 
Dr. Phillips i'w weled yn ei bregeth ragorol 
ar “ Natur y ddeddf,” a'i ““ Holwyddoregau 
i blant yr Ysgolion Sabbathol,” nag sydd yn 
ei “ Esboniad a ar y Testament Newydd,” yr 
hwn nid yw yn cyfateb i rym a threiddgar- 
wch meddwl yr awdwr, pa mor ddefnyddiol 
bynag y dichon iddo fod. Rhai o brif ragor- 
iaethau y Dr. Phillips oedd ei wresogrwydd, 
ei ddiwydrwydd, ei lafur gyda'r Gymdeithas 
Genadol, a'i deimlad dwys dros sefyllfa y byd 
paganaidd; ac anrhydeddwyd ef a_ braint 
uwchlaw neb yn Nghymru, trwy i dri o ael- 


392 


— —————— — |... 


“——  ———_— — —-—  ——_ —  . ————_—_— .—  .—_ ———- _ _—_———_ . uu .u.. 


PHI 


GC —_ - —— — 


odau ei eglwys gael eu codi ì fod yn genadau 
i lafurio yn mharthau pell y byd, sef. Jones, 
Bevan, a Johns; heblaw dwy o ferched o'i 
eglwys a anfonwyd allan, y rhai a fuant feirw 
ar faes eu llafur. Dyoddefodd aml a blin 
ofidiau ar eidaith; cyfarfu a llawer ystorm. 
Ni ddiangodd rhag saeth yr athrodwr. Yr 
oedd wedi cynefino a chroesau; gwyddai beth 
oedd siomedigaethau; ond glynodd yn ei 
broffes... Ymdrechodd ym deg. Yroedd 
goleuni yn yr hwyr. Nid oedd iddo ddim 
niwed yn nglyn cy angeu, a bu yn rhodio 
yn hir ar lan yr Iorddonen, nes oedd wedi 
cynefino a swn eì dyfroedd, a medrai edrych 
yn ddiofn ar ymchwydd ei thonau ; anturiodd 
iddi, a glaniodd yn ddiogel yn Nghaersalem 
Newydd. 

PHILLIPS, DAVID, gweinidog y Bed- 
yddwyr yn Mlaenywaun, sir Benfro. Gan- 
wyd ef yn y flwyddyn 1772. Nid oedd ond 
isel eì amgylchiadau yn y rhan foreuol o'ì oes. 
Ni chafodd ddim dysgeidiaeth, ond yr hyn 
a'i galluogai i ddarllen ei Feibl Cymraeg, yr 
hyn a fedrai wneud cyn ei fod yn ddeu- 
ddeg oed. Am ryw gymaint o amser wedi 
iddo ddyfod i oedran a maintioli, ni ddangos- 
ai un Pedd aî dwdygn, eto cafodd eì gadw 
r pechodau rhyfygus o un math. Pan 
oedd mewn oedfa un tro, daeth y gai 
mewn nerth, nes gorfu iddo bly draed 
y Iesu i lefain am dru d; taflodd ei 

oll arfau i lawr, ac unodd ag eglwys y Bed- 
yddwyr yn Mlaenywaun, cangen y pryd 
hyny og HiMfowyr. cymerodd hyn le yn 1793. 

n y yn 1795, aeth i Ferthyr Tydfil, 
a rhoddodd ei hun yn aelod achlysurol yn 
Nghapel Seion. Wedi bod yno am ryw hyd, 
anogwyd ef i ddechreu pregethu; a thrwy ei 
ymdrech efe a gyraeddodd fesur o wybodaeth 
o'r Seisneg; a dysgodd ysgrifonu yn weddol, 
trwy gymorth hen wr oedd yn byw yn agos 
iddo; a thyna yr hoìl addysg a gafodd trwy 
ei fywyd. n y flwyddyn 1804, ymwelodd 
a'i hen frodyr yn Mlaenywaun, heb feddwl 
am aros yno. d gan fod y Parch. T. 
Lewis wedi symud i Gaerfyrddin, ac felly yn 
analluog i wneud fawr gyda'r weinidogaeth 
yn y lle blaenaf, dymunodd yr eglwys arno 
aros i bregethu iddi ar brawf dros amser, fel 

ì wybod pa fodd y byddaii bethau droi 
allan ; i'r hyn hefyd yr ufuddhaodd yntau yn 
ewyllysgar. Yn mhen rhyw ysbaid o amser 

odd alwad i fydlu yn en plith, i gyd- 
lafurio a'r Parch. T. Lewis; a'r hon y cyd- 


gyniodd ; a. phan bu farw Mr. Lewis, cafodd 





Mr. Philli iliaeth yr eglwys hollol 
iddo ei huz. erodd ei urddiad e Ionawr 
24, 1805. Yn wedi ei urddo, priododd 


ag Elisabeth Rees, o'r Hendref, mt Llan- 
dudoch ; o'r hon y cafodd amryw blant. Trwy 
ei briodas galluogwyd ef, nid yn unig i was- 
anaethu yr eglwys heb b llawer ar y 
weinidogaeth, ond hefyd i fod yn ddefnyddiol 
i'r achos mewn ull a modd. Uadw- 
odd ef a'i briod ffyddlon ddrws agored cyson 
i weision Orist, pell ac agos, tra buont byw. 
Wedi ei ddyfod i'r Hendref, cafodd tlodion eì 
ardal hefyd, yn gystal ag ereill, brawf o'i 


—o O Y . —_— - 


Ll5... .I I 
elusengarwch, oblegyd yr oedd ei law bob 
amser yn agored i bwy bynag a wynebai ar 
ei ddrws; a chyda phriodoldeb y gellir dy- 
wedyd am dano yn ngeiriau y Salmydd, 
“* Gwasgarodd, rhoddodd i'r tlodion; a'i gyf- 
iawnder sydd yn parhau byth.” Yn mis 
Ebrill, 1822, cychwynodd i'r America. Meth- 
odd ei holl gyfeillion ei ddarbwyllo i beidio 
myned. Arosodd yno ryw ychydig gyda'i 
gyfeillion yn y Cardigan Settlement; & dy- 
chwelodd yn yr un llong ag yr aeth drosodd. 
Cyraeddodd gartref ar y 3ydd o Awst, yn yr 
un flwyddyn, wedi bod tua phedwar mis 
oddicartref. Bwriadai fyned ymaith dra- 
chefn, a'i deulu gydag ef; ond yn hyn ni 
chafodd ei ddymuniad, am na fynai y Pen- 
llywydd mawr, mae'n debyg, i hyny gymer- 
yd lle. Ymwelwyd a'i deulu y gauaf can- 
lynol â thwymyn drom iawn; cymerwyd 
ymaith ddau o'r plant yn llod fuau ar ol eu 
gilydd. Nid ymddyddanodd gyda hyfrydwch 
am fyned i America byth mwyach. Yn mis 
Gorphenaf, Bo dechreuodd ai iech d waeth- 

; ac ar we ydd ar ddeg o'r un 
mie bu farw yn dra disymwth, yn 59 mlwydd 
oed, wedi bod y weinidogaeth am 26 o 
flynyddau. Claddwyd ef yn Blaenywaun, 
yn ymyl ei fab Benjamin. Nid oedd efe 
fawr o deithiwr ond yr hyn fyddai yn wir 
angenrheidiol. Ei brif ymgais oedd adeiludu, 
cysuro, a hyfforddi yr eglwys dan ei ofal ; ac 
ni bu ei ymdrechiadau yn ofer, oblegyd bu 
ychwanegiadau mawrion at yr eglwys yn el 
amser. Derbyniodd tua thri chant yu ystod 
ei weinidogaeth ; a_bu yn foddion i adeiladu 
capel yn Llandudoch. Adeiladodd addoldy 
arall yn agos i'r Creigiau, Cemes; a thrwy 
ei ymdrechion ef ac ereill talwyd yr holl 
draul heb fyned fawr o'r ardali geisio cy- 
morth. Yr oedd efe o dymer frwd a dwfn. 
Fel priod, yr oedd yn garuaidd; fel tad, yn 
ymgeleddgar; fel meistr, yn dirion “ sol cy- 
mydog, asgar; ac fel cyfaill, yn 
ddid ni Nid oedd ei ddawn wn pregethwr 

boblogaidd, er y yr oedd yn ysgry- 
dh, 1 ao adeiladol. Er ei fod yn Fedyddiwr 
og, nid oedd mewn un modd yn gul tuag 
at ereill o wahanol olygiadau. Yr oedd yn 
ddiwyd iawn ì fod yn bresenol yn holl gyf- 
arfodydd yr eglwys, ar yr wythnos yn gystal 
a'r Sabbath. oc 
PHILLIPS, JOHN, gweinido Anni- 
y Drewen, sir Abe â. Mab 

diweddar Ddr. Phillips, Nouadd- 

d un sir. Gan ef yn eny- 
bano, Y Ja Henfenyw, Mehefin 30, 1805. 
Yr d John er yn blentyn yn garuaidd 
ìawn, ao felly yn cael ei garu gan bawb. Yr 
oedd o dymer hynod fwyn a hynaws, a phar- 
haodd felly trwy ei oes. Ni ddywedai gel- 
wydd un amser, ac anfynych iawn y gwelid 
arwyddion o anufudd-dod ynddo i'w rieni. 
Haner gair oedd yn ddigon ì beri i John 

esu ir yn ngwyneb unrhyw gyhudd- 
EW Gwe ganddo gyfaddef, er gwybod fod 
y l yn eì aros. Da fyddai 1 blant a 
hobl ieuainc yffredin ymdebygoli iddo 
yn hyn. Bhinwedd fawr mewn plant a phobl 


bynwyr yn 
doedd i'r 


393 





—_ —— >u GG GY SC GC Y YI I YI I EIC YI I Sy I Y EHEDYDD I EI IO I CI EY Y 


——— e.e 
mu EC I CC y I I I HI HI IH ED HI II I Y I HI II I III I I I I I I I I YC CC CC CC YI Y I CH Y EE EI Y DD O 
, 


PHI 
ieuainc yw dyweyd y gwir yn wastad; oble- 
yd os nu arferant ddyweyd y gwir yr amser 
bwnw, nid hawdd fydd peidio dywedyd cel- 
wydd wedi myned yn hen. “'Hyffordda 
blentyn yn mhen ei ffordd, a phan heneiddio 
nid ymedy a_hi.” Cafodd ei ddwyn i fyny 
dan aden crefydd o'r cruod—magwyd ef yn 
BWn gweddïau dwysion tad, ac yn nghanol 
cynghorion buddiol mam, y rhai a'i dylyn- 
asant hyd ei fedd; ac aml y dywedai fod 
cynghorion a gweddïau ei rieni wedi effeithio 
yn fawr arno, er ffurfio meddyliau parchus 
ynddo am grefydd er yn fachgen. Cafodd y 
fraint o uno a'r eglwys yn Neuaddlwyd pan 
yn 13 oed. Yr oedd yn teimlo gofid o her- 
wydd ei gyflwr pan tus 7 mlwydd oed ; ac 
wrth wrando ar anerchiad diweddaf Mr. a 
Mrs. Bevan, cenadau ì Madn, r, yn cael 
ei ddarllen Neuaddlwyd, daeth ìi hollol 
benderfyniad i uno a phobl Dduw, yr hyn a 
wnaeth yn mis Mawrth, 1818. Yr oedd 
arwyddion dymunol arno fel Cristion ; teimlai 
yn fawr o dan y weinidogaeth, a dangosai 
rch mawr i grefydd yn ei holl gangenau. 
Nid oedd ei wybodaeth a'i brofiad mewn peth- 
au crefyddol yn fyr pan yn ieuanc; ac nid 
oedd hyn yn rhyf d, wrth feddwl am ei fan- 
teision teuluaidd ac eglwysig. Yr oedd yn- 
ddo duedd mawr yn ieuanc i fod yn ddof- 
nyddiol dros ei Arglwydd yn ei dymmor. 
Teimlai awydd ar brydiau at waith pwysi 
y weinidogaeth; a phryd arall wrth feldw 
am fawredd a phwysigrwydd y gorchwyl, yn 
nghyda'i annigonolrwydd ei hun, penderfynai 
droi mewn cylch llai. Cafodd gymelliadau 
yn fynych gan ei frodyr crefyddol ìi arfer ei 
ddawn yn gyoeddus. Ac wrth ail fyfyrio ar 
gynghorion Mrs. Bevan pan yn gadael ei 
wlad er cychwyn i Madagascar, llwyr ben- 
erfynodd wneuthur ei oreu, ac arfer pob 
dawn oedd ynddo dros Iesu Grist yn ei oes. 
Ar yr amser hwn cymerodd Mmgylchiad lo. 
trwy yr hyn y bu agos a cholli ei . 
Pan oedd llon newydd cael ei gwihio i i'r 
mor; aeth yntau yn nghyd ag amryw gyf- 
eillion ieuainc o athrofa Neuaddlwyd i gael 
gwoled yr olygfa, yr hon oedd yn ddyeithr ì 
awer o honynt, ac i wrando eu hathraw yn 
pregethu ar fwrdd y llestr. Penderfynodd 
w o honynt fyned yn y llong o'r fan y 
id hi i'r dwfr i'r Cei Newydd, tua thair 
milldir o bellder. Ar ol i'r llong gyraedd yr 
angorfa, brysiodd pawb i fyned tua'r lan yn 
y cwch. Aeth y cychaid cyntaf i'r lan yn 
ddiangol; ond yr ail, yn yr hwn yr oedd J. 
Phillips, a suddodd, a boddodd pedwar—dau 
o fyfyrwyr Neuaddlwyd, a dau ereill. Yr 
oedd un John Medlicat, o sir Frycheiniog. 
cyfaill mawr i Phillips, yn eistedd yn eì ymyl 
ar ochr y cwch. Aethanti lawr ìi'r dyfnder 
law yn llaw; boddodd Medlicat, ond arbed- 
wyd ef. Cafodd drafferth i ymryddhau 
o afaelion ei gynal. yn y dwfr, er gwneud 
ei oreu am ei fywyd ei hun ; a thrwy ei fod 
gallu nofio ychydig, a bod gan raglun- 
ineth. waith iddo pw Wneud, cafodd eì hun 
rhydd o'r perygl; ac ni pheidiodd diolc 
y Dduw yn gyoeddus am el arbediad ar ol 


- — 
—— 

















PHI 394 PHI 
iddo allu cyraedd bwrdd y llong. Bu yram- | ref canlynol ymunodd mewn priodas a Selina 
gylchiad hwnw o fendith fawr iddo, er cad- | Davie, merch. ieuangaf Gibs Davie, Ysw., 





arnhau eì feddwl ìi wneud a fedrai dros ei 
Arglwydd eidymor. Ynfuanarolh 
dechreuodd bregethu anchwiliadwy olud Crist 


i'w dbechaduriaid. _ Dechreuodd ar y 
gwaith hwn Chwefror 21, 1822, yn nghlyw 
ei gyfeillion gartref... Mwynhaodd fanteision 


dysgeidiaeth yn helaeth. Bu am flynyddau 
yr athrofa gyda'i barchedig dad; ac yn 

flwyddyn 1824, aeth i athrofa y Drefnewydd, 
dan ofal y Parch. E. Davies. Bu yno am 
bedair blynedd, lle y cyrhaeddodd wybodaeth 
helaeth mewn ieithoedd a phethau ereill, ag 
oedd yn dda er ei gymwyso at waith y wei- 
nidogaeth. Cerid a pherchid ef yn fawr gan 
ei gyd efrydwyr, a phawb a'i hadwaenai yn 
y dref a'r ardaloedd. Ar eì ymadawiad a'r 
athrofa, derbyniodd alwad unol oddiwrth yr 
eglwys yn y Drewen—e 8 yn cynwys tua 
600 o aelodau. Cafodd Ni neillduo ì holl 
waith y weinidogaeth yno Gorphenaf 31, 
1828, yn mhresenoldeb 26 o weinidogion. 
Llafuriodd yn ddiwyd a ffyddlon yno am yn 
agos ìi bum mlynedd. Byddai yn aml ar y 
Sabbath yn pregethu dair gwaith, yn Seisneg 
a Chymraeg. Yr oedd y 8eison yn y Y- 
dogaeth yn ei fawr hoffi, a derbyniodd rai o 
honynt yn aclodau. Yr oedd yn bleidiwr 
cynes i'r ysgol Sabbathol, a meddai ddawn 
neillduol i'w holi. Cerid a pherchid ef yn 
fawr gan y plant, o herwydd ei ofal am dnn- 
ynt, a'i fedrusrwydd i'w hegwyddori. Bu 
yn foddion i sefydlu achos newydd yn agos 
1 Bontarseli, lle yr adeiladodd addoldy a elwir 
Bryn Seion. Daeth yno yn fuan eglwys 
luosog. Yr oedd yn fedrus iawn fel dyn 
ieuanc i drin pynciau dyrus, ac athrawiaethau 
dyfnion; ac ar yr un pryd modrai roddi 
llaeth i'r gwan. Nid aml y ceid neb mor 
fedrus ìi amlygu pethau d , ac hefyd mor 
llawn o ddawn poblogaidd, ag ydoedd efe. 
Dyrchafai eì laìs fel udgorn wrth gyoeddi 
anchwiliadwy olud Crist, nes llenwi y saint 
o lawenydd. Ei destun hoff oedd Crist a'i 
groes. Yr oedd yn hyfryd ganddo droi o 
gylch y os, a dadleu ao diant annhor. 
'nol yr aberth mawr, yn nghyd ag anfeidro 
nnwedd y gwaed ar gyfer y penaf o bechad- 
uriaid. Cymellai bawb i gredu yn Nghrist. 
Nid oedd yn un o'r dynion iachaf a chryfaf 
ar y goreu; ond ni bu ei afiechyd yn rhwystr 
mawr iddo gyda'r weinidogaeth hyd Y flwydd- 
yn 1833, pan aeth yn rhy egwan ei laisì allu 
ywedyd dim gydag un pleser iddo ei hun, 
na budd i ereill Felly trwy gael ei gyng- 
hori gan y meddygon, yn nghyd a'i frodyr 
yn y weinidogaeth, rhoddodd ofal v eglwys 
l fyny, ac aeth adref i dy ei dad. edi iddo 
wellau ychydig, teimlai awydd i droi mewn 
rhyw gylch defnyddiol drachefn; ac ar y 
pyd cafodd gymelliad gan y Parch. Mr. 
uke, o Wlad yr Haf, i fyned ì Loegr i gadw 
eol; a'r hyn y cydsyniodd. Gada dawodd 
nybano Gor. 31, 1833, ac aeth ìi Wiviscomb. 
Dechreuodd yno ar y swydd o athraw; a 
thebygol y buasai yn dra llwyddianus ' 
cawsal fywyd ac iechyd. Ar yr 8fed o Hyd- 


Lime Regis, sir Dorset. Symudasant i fyw 
o Wiviscomb i Lime Regis, ar lan y mor, 
gan dybied y buasai ei iechyd yn well. Bu 
idd ynt un mab, yr hwn a fu farw o flaen eì 
dad; adichon i hyn ei yru yn gyflymach i'w 
fedd. Gwaethygodd ei iechyd yn raddol, 
nes lydd ìddo ddeall n oydi, fod yn 
reswy amser ond am y g iawn. 
Ymgynghorodd a'r meddygon goreu, y rhai 
a dystient nad oedd modd ì'w wellau. Rai 
dyddiau cyn rarw, dywedai wrth ei anwyl 
wraig, fod eì fam wedi dywedyd wrth ei 
gynghori ì fod yn fachgen da, y byddai yn 
well ganddi ganu yn ei angladd nag iddo 
wadu y ffydd. ““ Dywedwch wrth fy anwyl 
fam, (meddai) i mi ei chadw. Ond rhaid 
dywedyd, “Nid i ni, O Arglwydd, nid i ni, 
ond i'th enw dy hun dod ogoniant. ” BEfea 
hunodd yn yr Iesu y un amser o'r dydd ag 
y cafodd ei eni, Tach. 23, 1834, yn 30 mlwydd 
oed. Oladdwyd ef yn mynwent Limo Regis, 
l rhai fu yn enwo eu dydd gy 
dhrefydd Crist. y? AN 
P LIPS, THOMAS, einidog y Be- 
dyddwyr yn Nghaerlleon. Brodor ydoedd o 
Benygarn, r Pontypool. Yr oedd yn aelod 
yno tua'r flwyddyn 1765, dan ofal y Parch. 
Miles Parry, ac yr oedd hefyd yn pregethu ; 
felly efe a ymwelai ar brydiau a. Chaerlleon. 
Pregethai gartref yn aml am flynyddau, ac 
oedd yn dra derbyniol. Tachwedd 13, 
1771, ffurfiwyd eglwys yn Nghaerlleon. Yr 
oedd amryw weinidogion yn bresenol ar yr 
achlysur, a dygwyd gwaith y dydd yn mlaen 
fel canlyn:-— Dechreuwyd gan Mr. Bvan 
Henry, trwy weddi; a phregethodd Mr. Ed- 
mund Watkins, oddiar Salm xxxiv. 8.. Cyn 
hir barnasant mai buddiol fuasai iddynt 
urddo T. Phillips yn weinidog arnynt, yr 
hyn a gymerodd le Mawrth 25, 1172. De- 
chreuodd Mr. Evan David yr addoliad trw 
weddi, a chanlynwyd ef gan Mr. Job David. 
Yna amlygodd Mr. Hugh Evans, Caerodor, 
natur a threfn yr urddiad; a rhoddodd Mr. 
T. Phillips gyffes o'i ffydd. Yna pregethodd 
Mr. H. Evans i'r gweinidog, oddiar Luc xii. 
22,23. Wedi hyny pregethodd Mr. Caleb 
Harris, oddiar 1 Pedr v. 10. Parhaodd T. 
Phillips yn barchus a defnyddiol gyda'r eg- 
lwys N Hydref, 1778, pryd y cafodd wa- 
hoddiad i fugeilio yr eglwys yn Abertawe, a 
thueddwyd yntau i fynod yno. Ymadawodd 
mewn heddwch a chariad, a thraddododd bre- 
geth ymadawol dra serchiadol a chyffrous, 
oddiar Deut. xxxviii. 18.. Ymsefydlodd yn 
Abertawe yn y flwyddyn 1779. Bu am rai 
blynyddau dra llwyddianus yno. Der- 
byniodd y flwyddyn gyntaf 9 o aelodau; yr 
ail, 18; y drydedd, 15; a'r bedwaredd, 13. 
Ond Nr y flwyddyn 1782, aeth pethau yn 
hynod o anghysurus. Dywedir nad oedd 
eglwys fuag ato mewn un 
yoeddent ei wendidau, a 
diraddient eì gymeriad. Felly ymadawodd 
yn y flwyddyn 1783, ac aeth ì Gaerodor. 
Anfonodd y Ŵr. Evans ef at yr eglwys yn 


ymddygiad yr 
modd yn deg. 











PHI 395 PHI 
Malmesbury, sir Wilts, hon ar y pryd , rhoddodd yr Arglwydd dystiolaeth eglur i'w 
oedd yn amddifad o weinidog. Arosodd yno ffydd, er calondid iddo ei hun ac ereill. Yr 


dros amser, pryd y symudodd at yr eg- 
lwys EM Borcy-lrase , sir Dyfnaint. Ond 
ni $n yno yn hir cyn dychwelyd i Gaerodor, 
lle bu gryn amser yn cadw ysgol rad. Gwael- 
odd ei iechyd yno; ac wedi marwolaeth y 
Dr. Evans, aeth i ymweled a'i berthynasuu, 
a chyraed dL 

gorph enodd ei daith drafferthus, yn y flwydd- 

1792. 
y PHILLIPS, DANIEL, oedd weinidog yr 


Annibynwyr yn Mhwllheli, sir Gaernarfon. , chymeradwy a_ llafurus. 


Bernir mai brodor ydoedd o sir Gaerfyrddin, 
a'i fod yn hynod o ofer a gwyllt yn more ei 


oes. Un bore Sabbath, pan oedd efe ac un | wedi llwyr ddiffod 


yng- 
hori a'u gilydd pa le yr aent y dy wnw 
i gael difyrwch, daeth i'w meddwl fod rhyw 
un yn pregethu gerllaw yno. “' Awn yno,” 
meddai un wrth y llall, “ hwyrach y cawn 
ryw ddifyrwch yno,” ac aethant i wrando d 
bregeth. Ar yr oedfa daeth ei gydymai 


o'i gymdeithion mewn oferedd yn yn 





dodd Lanllieni ar ei ffordd, lle y ; sef David Williams, 


Î 
I 


U 


| 


oedd Mr. Phillips yn ddyn nodedig o enwog 
yn ei oes. Gweddw yr enwog Henry Maurice 
oedd eì wraig gyntaf. Cafodd chwech o blant 
o'r ail wraig, sef dau fab, a phedair merch. 
Aeth y ddau fab i'r weinidogaeth; a phriod- 
odd tair o'i ferched a gweinidogion yr efengyl, 
inbych ; Thomas Mor- 
n, Henllan ; a Richard Thomas, Pwllheli. 
ywedir ei fod yn ddyn duwiol iawn, o yin- 


. arweddiad santaidd ; yn bregethwr enwog tra 


e ddechreuodd 
yr achos yn nhref Caernarfon. Ond bu am 
flynyddau wedi hyny yn dra isel, os nad oedd 
iffodd. Preswyliai Mr. Phillips 
yn Gwynfryn, ger Pwllheli. Yr oedd rhag- 
farn y wlad yn erbyn gwir grefydd a'i phro- 
ffeswyr y fath, fel yr oedd yn anhawdd iddo 
gael neb i'w wasanaethu. Yr oedd y bobl 
wedi eu harwain gên eu huwchraddolion a'r 
offeiriaid, i feddwl mai rhyw reibwyr a chy- 
threuliaid oedd yr Ymneillduwyr, a bod y 


ato, gan ofyn iddo a ddeuai efe ìryw fan ! perygl mwyaf o fyned yn agos atynt, ac ì fyw 


arall, lle yr oedd rhyw chwaren yn cael eì | yn yr un lle a hwynt. 


Yr oedd merch yn y 


ddwyn yn mlaen, er mwyn gorphen y dydd | gymydogaeth yn fwy annuwiol a melldigedig 


mewn difyrwch. ''Na,” ebe yntau, “oni 
chlywsoch chwi y pregethwr yn dywedyd y 
fath beth ofnadwy yw pechu yn erbyn Duw, 
a'r fath ganlyniadau dychrynllyd sydd o 
hyny ? Ŷr wyf fì yn penderfynu cymeryd 
rhyw ffordd arall i fyw Ad n allan. dl 
aeth; ac ymwas a dysgyblion yr 

A lwydd Iesu, a chynyddodd yn gyfl 
mewn gras a gwybodaeth, fel yr anogwyd ef 
i ddechreu pregethu. Ymddengys ei fod 
wedi mwynhau graddau helaeth o ddysgeid- 
iaeth yn flaenoroli'w ddychweliad.  Derbyn- 
iodd ei addysz athrofaol yn Brynllywarch, 
dan ofal yr hyglod Samuel Jones. Daeth yn 
fuan yn y ydnabyddus a Mr. Henry Maurice, 
hwn a'i hanogodd i fyned i'r Gogledd, ac 
ì ardal Pwllheli. A'r hyn y cydsyniodd. Bu 
âm ychydig fel cvnorthwywr ì . Henry 
Maurice yno. Ond bu farw y gwas ffyddlon 
hwnw i Grist yn lled fuan. Arosodd Mr. 
Phillips yn Mhwllheli, ac urddwyd ef yno 
yn y ddyn 1684. Tebygol mai efe oedd 
y cyntal a urddwyd yn yr eglwys hono yn 

ol trefn yr Ymneillduwyr ; yr oedd yr 
fu yno o'i flaen wedi eu hurddo cyn dyfod 
yno. Daeth ychydig o weinidogion yn nghyd 
er cynal cyfarfod yr urddiad; ond yr oedd 
yr erlidwyr mor gynddeiriog, fel y barnent 
ei bod yn enbydrwydd o'r mwyaf i neb sefyll 
i fyny i gynyg pregethu. Pan oeddynt yn 
ymgynghori yn nghylch y peth, dywed tra- 
d i Phillips ddywedyd y cymerai efe y 
gwaith arno, ac yr anturiai bregethu, bydded 
y canlyniadau y peth a fyddent. Pan yn 
dechreu ar ei waith pwysig, gollyngodd un 
o'r erlidwyr belen o'i lawddryil trwy y 
ffenestr at ei ben ; ond aeth heibio i'w glust 
i'r pared o'r tu cefn, heb wneuthur iddo un 
niwed. Ar hyn gwaeddodd allan yn y geir- 
iau hyny, “* Yn nghysgod dy law y'm cudd- 
iaist.” Yna aeth yn mlaen yn rhwydd & 
ehalonog hyd ddiwedd y cyfarfod. Yn hyn 


| 


na'r c in, yr hon a anturiodd i wasan- 
aeth Mr. Philhps. Yr oedd ei moesau yn 
waeth na chyffredin am beth ainser wedi 
myned yno, yn unig er ei boenief.. Sylwodd 
fod ei meistr yn myned bob dydd i ryw ys- 
tafell ddirgel, a dywedai ynddi ei hun, “ Beth 
sydd gan yr hen dd——l yn y fan yna ar ei 
ben eì hun,” ac aeth at y drws i wrando. 
Olywai ef yn dymuno mewn dagrau, ac yn 
taer weddïo dros ei gymydogion, ac yn mhlith 
ereill dros ei forwyn wyllt ao annuwiol. Ga- 
faelodd hyn yn ei meddwl yn y fath fodd, nes 
eì dwyn fel yr afradlon, ati eihun. Daeth 
ì afue g*ir grefydd, ac i'w phroffesu mewn 
harddwch hyd ddydd ei marwolaeth. Nid 
yw yn hysbys ; cyhyd y bu Mr. Phillips 
yn weinidog yn Mhwllheli a'r cylchoedd, na 
pha ba bryd y bu farw. Y mae yn eglur 
iddo dreulio eì fywyd hyd ei ddiwedd yn y 
weinidogaeth yn Mhwllheli a'r ardal; a the- 
bygol yw mai tua'r flwyddyn 1522 y bu efe 
farw; oblegyd yr ydym yn cael mai yn y 
flwyddyn 1(23 yr urddwyd y gweinidog nes- 
af yn Mhwllheli a'r ardaloedd. 
PHILLIPS, GEORGE, M.A., Wiadsor 
Newydd, ger Manoeinion. Oafodd ei oui yn 
Hwlffordd, sir Benfro, Tachwedd lled, 
1784. Yr oedd ei hynafiaid yn hynod ain eu 
duwioldeb diamheuol, ac yn rn yn eu 
hymlyniad wrth egwyddorion y Puritaniaid. 
r oedd tad Phillips yn henuriad llywod- 
raethol (swydd oedd yn bodoli y pryd hwnw 
yn yr hen eglwysi Annibynol,) yn hen 
addoldy Annibynol St. Thomas's Green. Yr 
oedd eî dad o fywyd diargyoedd, a bu farw 
yn ddedwydd yn yr egwyddorion a broffesai, 
yn 80 mlwydd oed. Gan fod Mr. Phillips 
wedi cael y math fantais o hanu. o yddai yn 
grefyddol, a thrwy hyn ei hyffo yn 
mhen ei ffordd gan dad da a duwiol, yr 
oedd ddo achos ì lawenhau a bod yn 
ddiolchgar i Dduw am y fath fraint. Trwy 


PHI 








 —— — — —  . — — 


ddwyfol fendith ac hyfforddiadau ei rieni, 
aflodd argyoeddiad meddwl ynddo yn dra 
leuanc ei fod yn ddyn colledig wrth natur. 
Er profi hyn nodwn un amgylchiad a gymer- 
odd le pan oedd tua phum mlwydd oed, a 
pha un a dynodd sylw neillduol arno. Pan 
oedd âd] tro hwn wrth ei orchwyl arferol o 
ei galechism, fynwyd iddo, “ Pa 

beth a ddaw o honoch chwi os byddwch yn 
fachgen drwg?” Gorchfygwyd ei deimlad- 
au, fel o'r braidd y gallasai adrodd ychwaneg, 
a dangosai trwy, ei ddagrau, y rhai oeddynt 


yn ymdywallt o'i lygaid, fod y gwirioneddau 
oedd wedi FN bod eu dysgu wedi 


gaol argraff briodol ar ei feddwl iouanc. 
lwid arno ei fod yn wylo yn aml pan yn 
eiarad am bethau crefyddol, ac o'r braidd y 
yfrydu yn chwareuon plentynaidd 
ei gyfeillion ieuainc, a mynych y hodai 
uno a hwynt, ein hyn oedd yn yn am- 
lwg fod ei dy ad dyn crefy dol yn cadw 
o'i fewn gydwy dyner, yr hyn oedd yn 
fanteisiol iawn er i ras cadwodigol ymaflyd 
yn ei galon. Pan yn m fantais o 
ysgol dangos â hom er mown, 
a serch mawr at lyfrau, a chafodd ei gyfeill- 
ion a'i berthynasau weled fod tueddiadau 
crefyddol yn cynyddu ynddo. Er hyny nid 
oedd ynddynt y tueddfryd lleiaf o droi ei 
sylw at waith y weinidogaeth efengylaidd, 
hyd oni awgrymwyd iddynt yn y modd can- 
lynol :—Nid oedd ei dad erioed wedi gweled 
hanes Dr. Calamy o'i hynafiaid parchus, o 
hil yr hwn yr oedd ef wedi deillio, ond caf- 
odd foddlonrwydd mawr yn ei waith yn 
derbyn adysgrif o'i hanes, oddiwrth un o'i 
feibion hynaf, yr hon oedd wedi ei chymeryd 
allan o'r Nonconformist Memorial. Wedi 
dangos hon i'w weinidog, y diweddar Barch. 
John Evans, cymerodd ymddyddan le 
rhyngddynt ar y pwnc, pryd y dywedodd 
Mr, Evans, ““ Yr wyf yn meddwl, Mr. Phil- 
lips, y dylech ddwyn George eich mab i fyny 
i'r weinidogaeth ; y mae yn fachoen addawol 
a difrifol, a gall f yn anrhydedd i egwydd- 
orion, a choffadwriaeth y dyn dahwn.” I 


hyn ni ddangosodd ei «dad un gwrthwyn- 
ebiad, gan fod hyny yn ango yn gy- 

athrylith a thu hillps 1eu- 
anc. edi hyn cymoedd Ì . Evans ofal 


arbenig am ei ddysgeidiaeth, a gosododd eof 
pan yn dair ar ddeg « oed dan ofal athrawol y 
arch. James Phillips, yr hwn oedd yn cadw 
ysgol ieithyddol y pryd hwnw yn Hwlffordd. 
Wedi i' w athraw symud i Clapham, aeth Mr. 
Phillips i'r ysgol ramadegol, a bu am rai 
misoedd dan addysgiadau athrawol y Parch. 
James Thomas. Pan yn yr ysgol ni leihaodd 
yr argraffiadau cre fyddol oedd wedi ì ymaflyd 
yn ei feddw]. Derbyniwyd ef yn aelod cre- 
fyddol yn eglwys Capel y Green, a thrwy ei 
synwyr a'i dduwioldeb, dangosodd fod yr 
amcan yn oi gylch yn iawn. Yn Medi, 1801, 
ar gymeradwyaeth Mr. Evans, a Mr. Phil- 
lips, eì athraw cyntaf aeth i athrofa We 
mondley, o dan ofal athrawol y Parch, W. 
Parry. Wedi gorphen ei f yriaeth yn Wey- 
ey ymadawodd ef a'r athrofa yn 


296 


PHI 


— 





—— 


u ei rioni, | barchus iawn gan bawb yno; a bu am ryw 
gymaint o amser yn ym, nyddu n Kidder- 
minster ac yn Enfield; ond dychwelodd yn 
ol i Hwlffordd. Oddiyma aeth eilwaith yn y 
flwyddyn 1806 i Glascow. Wedi iddo fyned 
i Glascow, cafodd ei ddwyn i gydnabydd- 
iaeth a'r Parch. Mr. Ewing, yn mhreswyl- 
fod hwn y Ìletyodd hyd nes y daeth i 
feddiant o Lety cyfleus. Yma 'daeth NW 
mlaen yn eddol mewn dysgeidia 
u blaenaf yn yr holl ddos- 
barthiadau athronyddol; ac ar ddiwedd ei 
drydedd flwydd cafodd. ei raddio yn M.A. 
Yn 1808 cafodd gynyg i fyned yn athraw 
ieithyddol yn Weymondley, ond gwrthododd 
y cyny Ar farwolaeth Mr. BEvans, eì 
weinidog cafodd yg i fod yn ganlyn- 
1edydd iddo yn ngwaith y weinidogaeth yn 
Hwlffordd, ond gwrthododd hyn hefyd. 
Wedi darfod a'i efrydiaeth golegawl yn Mai, 
1809, bu Mr. Philhpe yn gweinyddu mewn 
eglwys oedd heb weinidog yn, Lerpwl. O'r 
lle hwn cymerodd daith trwy Ogledd Cymru, 
ychwaneg. alodd ymwel- 
n eì fam eglwys ar 
boddlonodd 


enillodd y y gwelie 


ac am unwaith yn 
iad a Hwlffordd. 
y pryd yn amddifad o weinidog, 
weinyddu iddynt mewn pethau NHU dol, 
hyd oni ddaeth y Parch. Josiah Hill gy da 
bwriad i ymsefydlu yn eu plith. Yn yr 
Hy iro canlynol, ymwelodd diachefn a, Ler- 
pwl Yn Tachwedd ymwelodd a Kid- 
erminster, a phregethodd am ryw gymaint 
o amser yn yr hen dy cwrdd. Oddiyma aeth 
i weinyddu i gynulleidfa barchus yn South- 
ampton, lle y cyfarfy ddodd a rhwystrau, ac 
o'r diwedd ymadawodd a'r lle. Tua'r amser 
hyn yr oedd y Lancasâire Independent 
Academy wedi caol ei sefydlu yn Leap 
Sguare, agos i Fanoeinion; ac Me- 
hefin, 1810, cafodd Mr. Phillips wahoddiad 
i fod yn athraw ieithyddol yn y sefydliad. 
Wedi iddo ymsefylu yn Leap Sguare cafodd 
wahoddiad i gyflawni gwaith y weinidogaeth, 
yn nghapel Windsor Newydd, yr hwn oedd 
yn agos ir athrofa. Yma echreuodd lafurio 
yn mis Medi, a derbyniodd yr alwad weinid- 
ogaethol yn fuan, a llwyddodd nes llanw yr 
addoldy. Yr oedd yn un oedd yn fanol 
iawn gyda gweinyddu dysgeidaeth i'r my- 
fyrwyr dan ei ofal, eto yr “oedd eu sof yllfa 
ysbrydol yn agos iawn at ei fedlwl; ac 
anogai hwynt gyda difrifwch parhaus, am 
feddwl am yr un peth angenrheidiol. Wedi 
iddo gael ei gyflawn neillduo i waith y 
weinidogaeth yn y flwyddyn 1811, yn mhen 
ychydig. wythnosau ymgymerodd a'r sefyllfa, 
riodasol, gan feddwl y buasai hyny Fyn 
foddion i rwyddhau ei ffordd ìi fod yn 
defnyddiol ; ond yn fuan ar ol iddo briodi 
dechreuodd ei iechyd gilio. Yr oedd ei lafur 
fel athraw athrofaol, a gwaith y weinidog- 
aeth yn fwy nag a allasai ei gyfansoddiad 
ddal. Dechreuodd ei gy foillion ofni, a phen- 
derfynodd yntau fyned yn ol cyfarw 'd lyd ei 
feddyg i sir Devon, pryd y dywedodd, “Gan 
fod iechyd yn sy ]faen ein cysuron yn y fuch- 
edd hon, rhaid cynyg.” Yn y sefyllfa 
meddwl yma, ymadawodd a Manceinion ym 


cneddwl ei fod lawer yn well, ac 


PHI 








nghwmpeini Mrs. Phillips, ar y 17eg o Hyd- 
ref, gan fwriadu teithio o orsal i orsaf ìi Syd- 
mouth. Wedi iddynt ddyfod i Glastonbury, 
oedd Mr. Phillips yn hynod o siriol, ac yn 
orwyd 
cych oddiyno dranoeth; ond tuag 
o'r loch reu, achwynodd fod rh 
benddared disymwth wedi ymaflyd ynddo, 
ac wedi dywedyd ychydig eiriau wrth ei 
briod ymorphwysodd yn ei breichiau, ac 
mewn llai na deg mynyd, yr oedd wedi 
marw. Fell awodd a'r fuchedd hon 
Hydref 4ydd, 1811, yn 27 mlwydd oed. Fel 
pregethwr, yr oedd efe yn dyfod yn fwy fwy 
ym feunyddiol yn ngolwg eì wrandawyr. 
an yn fyfyriwr, ei brif amcan oedd cy- 
mwyso.ei hun i waith parhaus y weinidog- 
aeth, ond yn nghanol ei obeithion torwyd 
ef ymaith fel tywysen addfed. 
HILLIPS, JOHN, D.D., e Sodor a 
ddys yn iRhydychain s 'a graddiwyd ef 
ei ydychain; a wy 
yn A êl aelod o St. Mary's Hall 
1684. Wedi ei urddo dyrchafwyd ef i reith- 
oriaeth Thorp-Basset, yn sir refrog; ac 
yn 1591 i reithoriaeth Slingesby, yn yr un 
sir. Yn 1601, ac efe yn gaplan Henry, 
Iarll Derby, penodwyd ef archddiacon 
Oleveland, yr hon swydd a ddaliodd hyd 
1619. Yr oedd hefyd yn archddiacon Ma- 
naw; ac yn 1624, efe a urddwyd yn esgob 
yr unrhyw. Ŷr oedd Dr. Phillips yn un o'r 
pregethwyr enwocaf yn ei oes; ac nid oedd 
yn llai enwog o ran rhiniau hynaws ac 
wddgar ei natur. Yr oedd mor gynefin 
â'r Fanaweg fel y cyfieithodd iddi y Beibl 
a'r Llyfr Gweddi Gyffredin. Ni argraffwyd 
yr un o honynt, fodd bynag, o herwydd ei 
farwolaeth, yr hyn a ddygwyddodd yn 1633. 
( Williams's Eminent Welshmen.) 
PHILLIPS, MORGAN, a aned yn sir 
Fynwy, ac a dderbyniwyd yn Rhydychain 
yn 1533. Cynyddodd gymaint yma mewn 
rhesymeg ac athroniaeth, ac mewn dadleu- 
aeth he yd, Fel, y gelwid ef yn SWN i 
“ Morgan he Sophister,” pan y iwyd 
ef yn G.C... Yn y flwyddyn 1538 etholwyd 
ef yn gymrawd o goleg Oriel; ac wedi ei 
raddio yn A.C. derbyniodd urddau santaidd. 
Yn 1646 gwnaed ef yn llywydd St. Mary's 
Hall; ac yn mhen tair blynedd wedi hyn 
yr oedd yn un o'r tri a gymerasant a 
gyoeddus yn yr ysgol dduwinyddol 
erbyn Peter Martyr. Yn 1550 efe a roddes 
ì fyny lywyddiaeth St. Mary's Hall, ac efe 
y pryd hwnw yn G.D. ; ac yn 1603, 
ef y frenines Mary yn brif gantor eglwys 
eiriol Tyddewi. n y Blwyddyn 1659, 
fuan wedi esgyniad y frenines Elisabeth 
i'r orsedd, efe a adawodd eì holl ddyrchaf- 
iadau eglwysig, ei gyfeillion, a'i wlad, er 
m crefydd, ac a ymsefydlodd mown llo 
anghysbell, yn yn Douay. Yr 
yn awdwr amryw lyfrau, yn mhlith y rhai y 
mae “' Disputatio de Eucharistee Sacramento 
in Univ. Oxon. habita contra D. Pet. Mar- 
tyrem, 31 Maii, 1549.” London, 4to. “ De- 
fence of the Honour of Mary, Oueen of 
Cwr. II. Ryan VIII. 


397 


—_— — —- —— — 


PHI 


Scotland, with a declaration of her right, 
title, and interest to the Crown of England,” 
Leige, 1571, 8vo. “'A Treatise, shewing 
that the Regimen of Women is conformable 
to the Law of God and Nature,” Leige, 1571, 
8vo. Wedi treulio 17 mlynedd fel alltud, bu 
farw yn Douay, yn y flwyddyn 1577.— 
(Wood's Athen. eon.) 

PHILLIPS, JOHN, oedd weinidog y Be- 
dyddwyr yn y Minas, ger Pontypridd. Yr 
oedd yn ddyn dysgedig, duwiol, ac ymdrechol 
i ddwyn gwaith eì feistr mawr oddiamgylch, 
er lles i'r eglwys dan ei ofal, a'r gymydogaeth 
yn gyffredinol, y rhai a alarent yn ddwys ar 
ei ol pan fu farw ar yr 22ain o Fehefin, 1856. 
Gadawodd weddw a merch fechan i alaru 
ar eì ol. 

PHlLLIPS, SHEM, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Beaumaris, Mon. Ganwyd ef yn y 
flwyddyn 1832, yn Nhrefelyn, Dyfed. Der- 
byniwyd ef yn fore yn aelod o eglwys y Be- 
dyddwyr. Dechreuodd bregethu fuan, 
ac aeth i athrofa Hwlffordd. Wedi gorphen 
ei amser yno, urddwyd ef yn fugail ar yr 
eglwysi yn Beaumaris a Llan » Mon, 
Awst 10fed, 18506.. Dychwelodd 1 sir Benfro 
yn ol cyfarwyddyd meddyg, er adferiad 
ei iechyd, yn mis Tachwedd yr un flwyddyn, 
gyda llawn fwriad i ddychwelyd yn mhen 
mis. Ond gwaelu a gwaethygu a wnaeth, 
fel a bu farw yn orfoleddus o'r darfodedig- 
aeth yn nhy ei dad, dydd Lun, Chwefror 
9fed, 1867, yn 25 oed. Yr oedd 8 ei en- 
aid ar y gwr a. bregethodd mor ffyddlon yn 
Waredwr ì'r penaf o bechaduriaid. Claddwyd 
ef yn mynwent Blaenllyn, lle yr erys hyd y 
bore rhyfeddaf erioed. Gweinyddwyd ar yr 
achlysur gan y Parch. T. E. Thom:s, Tre- 
hale. Yn ystod yr amser byr y bu gofal yr 
eglwysi crybwylledig arno, cafodd y fraint 
o dderbyn wyth yn aelodau i'r eglwysi. Felly 
y gwywodd y blodeuyn hwn cyn haner dydd, 
ac y cauodd yn angeu. . 

HILLIPS, DAVID, Cana, sir Gaer- 
fyrddin, a aned Mehefin 14, 1810, yn Mhen- 
ybanc, plwyf Hen Fenyw, Ceredigion. Try- 
dydd mab ydoedd i'r enwog Ddr. Phillips, 

euaddlwyd. Yr oedd ei rieni yn ofni 
Duw, ac yn ciliooddiwrth ddrygioni; ac felly 
mn ofalus i * hyfforddi eu plant yn mhen eu 

ordd.” Cafodd DPhillkips bob manteision 
addysg, yn grefyddol, moesol, a gwladol, yn 
more ei oes. Yr ydoedd yn wrthddrych 
yoeddi iadau crofyddol er n ieuanc iawn ; 
a derbyniwyd ef i gyfunde eglwys Gy- 
nulleidfaol yn N euaddlwyd, dam fal yw 
barchedig dad, yn y flwyddyn 1824, pan yn 
14 oed; a dechreuodd bregethu pan yn 18 
oed. Treuliodd ei amser boreuol dan addysg- 
iaeth ei dad yn yr athrofa, nes yraeth i- 
goleg y Drefnewydd, yn 1829, pan oedd 
yn 
19 oed; ac felly yr oedd yn lled gyfarwydd 
a'r awdwyr clasurol pan dderbyniwyd ef i'r 
Drefnewydd. Wedi treulio eì dymor yno, 
cafodd wahoddiad oddiwrth eglwysi Sardis : a 
Myddfai ì ddod yn weinidog iddynt; ac efe 
â urddwyd i'r perwyl hwnw yn y flwyddyn 
1838. Nid mor llwyddianus yn mhob ystyr 
3A 


PHY 


— - — 





_ — 


y treuliodd efe eì dymor yma ag y tybiasid 
ar y cyntaf y buasai yn gwneud; ond yn 
ffodus cafodd wahoddiad i Cana, ger Caer- 
fyrddin, lle y gorphenodd efe weddill ei oes 
mewn gwell llwyddiant. Wedi treulio 13 
mlynedd , efe a orphwysodd oddiwrth ei 
lafur Tachwedd 20, pab ym 46 0ed. a 
PHILLIPS, J. Penpontbren, gweimdog 
Annibynwyr yn Honllan, sir Gaerfyrddin. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1699. Boneddwr 
o'r ydogaeth ydoedd, wedi cael ei urddo 
ì fol yn gynorthwyol i weinidogion yr eglwys 
hono. Yr oedd yn rhoddifei wasanaeth y: 
rhad iddynt; a gadawodd yn ei ewyllys ddi- 
weddaf dyddyn bychan tua deg erw o dir, a 
elwir Bwlchmelyn, at wasanaeth gweinidog- 
ion Henllan tra paro y byd. Nid oes genym 
ddefnyddiau pellach er rhoddi hanes manyl- 
ach o hono, gyda golwg ar eì alluoedd fel 
dyn, ei gymeriad fel Cristion, na'i ddoniau 
fel pregethwr. Tebygol iddo orphen ei yrfa 
ddaearol Hydref 26, 1767, yn 68 oed. Tybia 
rhai iddo farw yn ddisymwth, oddiwrth 1 
testun a erwyd i bregethu yn ei angladd, 
mae'n debyg, sef Math. xxiv. 44. Ond nid 
d n gweled sail ddigonol i'r cyfryw 
dyb; oblegyd pregethwyd llawer ar y cyffelyb 


destunau mewn angladdau rhai wedi eu cys- 


ì hir. 
Mg i IP, HOPEIN THOMAS, oedd 
fardd yn byw rhwng 1690 21630. Ceir rhai 


ìi hion mewn ysgrifen. 

? WHYLIP, HUW, bardd yn byw rhwng 
a 1620. 

1B PHYLIP, GRUFFYDD, bardd o'r ail 

nrif ar bumtheg. Yr oedd yn frodor o 
Âr , Meirionydd, a mab i'r prydydd 
ion Phylip, ar farwolaeth yr hwn 
yn y flwyddyn 1620, efe a gyfansoddodd 
alareb, yr hon, yn nghyd a chynyrchion 
ereill o'i waith, sydd ar gael mewn ysgrifen. 
Cyfansoddodd hefyd bryddest ar briodas 
Owen Wynne, Ysw., o'r Glyn, yn 1661.— 
(W$lliams's Eminent Welshmen.) 

PHYLIP, PHYLIP SION, ydoedd fab y 
bardd enwog Sion Phylip, ac yn gyfranog 
o'r athrylith farddonol, am yr hyn yr hy- 
nodir llawer o aelodau y teulu hwn. ae ei 
gynyrchion ar gael mewn ysgrifen, yn mhlith 

rhai y mae galareb ar farwolaeth Maurice 

ynne, Ysw., Moel y Glo, yr hwn afu farw 
yn mis Hydref, 1673.—(Willams's Eminent 
Welshmen.) 

PHYLIP, WILLIAM, ydoedd fardd 
enwog, ac yn frawd i Sion Phylip, yn byw 
yn Hendre Fechan, yn NA Gan 6 

deyrngarwr , efo a gyfansodd- 

cd yelargau dra eimladwy ar farwolaeth 
Siarl I., yr hyn a'i gwnae redi an- 
' foddlon yydd Ryrnig yg noedd. llywodr- 
aethol. tafaelwyd ei feddianau, aa in 
arno yntau, yn 73 oed, ymddeol ac och- 
esu yn mysg eithyn a chreigiau mynyddoedd 
Ardudwy. Ei gyflwr gresynus, a'r achos o 
hono, a gofnodir ganddo mewn rhai penillion 
a evfansoddodd ar yr achlysur. n flino 


d fel hyn, efe a gyfunodd yn rhyw- 
fodd a'i erlidwyr, ac a ddychwelodd i'w dy 


enwog 


398 


— ——— — —— 


PIB 





yr Hendre. Gan y dangosai ei gynyrch- 
ŵn dylynol nad oedd ei ysbryd te a ngarol 
wedi el ddarostwng trwy flinderau, ac er 
mwyn ei gythruddo yn fwy fyth, penodwyd 
ef yn gasglwr treth trwy yr ardal i'w Uchel- 
der y Profeclor -Cromwell; o bob swydd, 
nìs gallasai yr un fod yn fwy poenus ganddo. 
Ceir llawer o'i gynyrchion mewn ysgrifen, 
ac ychydig jn argraffedig yn Blodeugerdd, 
gun David Jones, yn 1779. Claddwyd ef yn 
mynwent Llanddwywe, lle mae ei gareg fedd 
—os yn perthyn iddo ef mewn gwirionedd— 
a'r cerfiad canlynol arni yn awr:—“ W. PH. 
1669, FE. XI.” Prawf iddo fyw i'r oed 
o 90 mlwydd.—(Williams's Eminent Welsh- 


men Y 

PHYLIP BRYDYDD, bardd rhagorol yn 
byw rhwng 1200 1250. Ceir chwech o'i 
gynyrchion yn argraffedig yn y Myv. Arch. 
1. Anerchion yw yrhaihyni Rhys Ieuanc 
a'i fab, Rhys Gryg, tywysogion Deheubarth 
Cymru; ac My mae un yn alargan ar farwol- 
aeth Rhys leuanc, yr hwn a fu farw yn y 


îlwydd 1222. 
HYLIP O EMLYN, SYR, ydoedd offeir- 
iad a phrydydd, yn byw rhwng 1440 a_1470. 
Ceir rhai o'i on mewn ifen. 
PHYLIP FEDDYG, sef meddyg o Mydd- 
fai, sir Gaerfyrddin — un o'r llinell hir ac 
enwog hono o feddygon a erent yn 
lle hwnw. Yr oedd yn di oddi 
Rhiwallon, yr hwn oedd y cyntaf ag y 
gwyddys am dano a ysgrifenodd dreithawd 
ar y gelfyddyd feddygol yn Gymraeg ; hefyd 
diwygiodd a chwanoegodd waith ei henafiaid. 
Ceir y ddau waith yn awr mewn ysgrifen yn 
yr Amgueddfa Brydeinig, a llyfrgelloedd 
ereill yn Nghymru. Byddai yn gaffaeliad 
mawr pe argreffid hwynt; nid yn unig o ran 
cywreinrwydd eu cynwysiad, ond o ran 
gyerth y wybodaeth a geir ynddynt. Bu 
ip Feddyg fyw oyn nghylch 1330i 1380. 


, RHISIART, ydoedd fardd yn 
byw tua diwedd y ganrif 16 a dechreu yr 17. 

r oedd yn frawd i'r enwog fardd Sion Phy- 
lip. Mae rhai o'i gynyrchion ar gael mewn 
ysgrifen, yn mhlith y rhai y mae galareb ar 
farwolaeth Maurice Jones, Penymorfa, yr 
hwn a fu farw yn 1624. 

PHYLIP, SION, ydoedd fardd enwog o 
Ardudwy, Meirionydd. Efe oedd fab henaf 
Phylip ab Morgan ab Risiart Palcws, o deulu 
parchus a henafol ac oddeutu Harlech. 

r oedd yn frawd i William, David, a Richard 
Phylip; ac yn dad i Gruffydd a Phylip Sion 
Phylip. Mae llawer o'i gynyrchion ar gael 
mewn ysgrifen. Bu farw yn y flwyddyn 
1620, yn 80 mlwydd oed. Ceir eì linach yn 
Lewis Dwnn, Feritafiono, a'r nodiada u i'r 
unr . W. E. Wynne, Ysw. 

IBYDD 


Pp MOEL, a gofnodir yn y Trioedd 
gyda Chol a Gwesyn, fel y Tri “ Defeid- 
ydd Gosgordd” Yn ydain. Gofalai pob 


un o yonynt ” deadolloedd ll ya, 
yd, yn ol arfe cyntefig yr Hen 

Lhoniaid; a nifer y defaid o dan ofal pob un 

(gyda 300 o gaethion yn eu cynorthwyo,) 


PIC 








y 


oedd 120,000, dan nawdd cenedl y O . 
Gofalai Pibydd Moel am ddeadelloedd pobl 
Tegerin, o lwyth Llwydiarth, yn Mon.— 
( Myv. Arch. ii. mn), 

ICTON, SYR THOMAS, a anwyd yn 
mis Awst, 17568, mewn lle a elwir Poyston, 
yn sir Benfro, aneddle ei henafiaid, yn gystal 
a'i dad ef ei hun, Thomas Picton, Yswain, i'r 
hwn yr ydoedd yn ail fab. Dywedir i'r teulu 
gymeryd eu henw oddiwrth le oedd yn eu 
meddiant yn y sir a grybwyllwyd, a elwir 
Castell Picton. Er mai a4 fab ydoedd, ac 
felly heb hawl uniongyrchol i dreftadaeth y 
teulu, eto yr oedd etifeddiaeth helaeth ar ei 
gyfer o ochr ei fam; a chan iddi hì farw yn 
eì ddyddiau ef, nid oedd mwyach yn ddibynol 
ar un math o gynaliaeth alwedigaethol; eto 
yn ei ddyddiau boreuol yr oedd yr etifedd- 
iaeth hon yn ymddangos mor bell ao ansicr, 
fel y bernid yn addas iddo ddarparu eì hun i 
ryw alwedigaeth gyfatebol i'w sefyllfa; ac 
nid oedd dim mor gydnaws a'i dueddiad, a 
dewisol yn ei fryd, a bywyd milwrol; ac felly 
gyda llwyr benderfyniad i gymeryd y cyfryw 
yrfa, parotoai ei hun mewn pob dysg a dar- 
pariaeth angenrheidiol i'r fath alwedigaeth. 
Ar ol cyraedd gradd helaeth o addyag gyffre- 
dinol, aeth wedi hyny i dderbyn addysg mwy 
perthynol i fywyd milwrol, mewn athrofa a 
gedwid gan Ffrancwr o'r enw Lachee, lle yr 
ychwanegodd lawer at ei gyraeddiadau blaen- 
orol. Yn mis Rhagfyr, 1771, pan ydoedd 
tua 13 oed, cafodd swyddogaeth banierydd 
(ensign) yn y 12fed gatrawd o wyr traed, dan 
lywyddiaeth ei ewythr, yris-fìlwriad William 
Picton, a'r arglwydd Cornwalis yn uch-filwr- 
iad; a chafodd eì drwydded i'r sefyllfa hono 
ar yr 22ain o Ionawr canlynol. Ond wedi 
hyn parhaodd Picton ieuanc i eryd ei 
addysg filwrol yn mhellach dan Lachee am 
ddwy flynedd yn ychwaneg cyn iddo fyned 
at ei gatrawd, yr hon d ar y pryd yn 
gwarchod amddiffynfa Gibraltar. A thra 
yno dechreuodd gynefino ei hun â dyfais- 
gampau milwriaeth. ; a chan fod ganddo gryn 
lawer o amser segur, dysgodd hefyd yr iaith 
Yspaenaidd, yr hon a fu yn dra gwasanaeth- 

r iddo wedi hyny. Yn mis Mawrth, 1777, 
yrchafwyd ef i radd isgadben yn y gatrawd 
grybwylledig. Ac wedi bod o hono yno tua 
phum mlynedd, blinodd gymaint ar 1 bywyd 
iwaith o gadw gwarchodfa, fel y deisyfodd 
ar ei ewythr am gael ei drosglwyddo ì ryw 
gatrawd arall a fyddai yn debycach o gael ei 
galw yn fuan i'r maes; ac yn hyn o gais efe 
a lwyddodd. Yn mis Ionawr 1778, penod- 
wyd ef yn gadben y 76ain catrawd, yr hon 
oedd y pryd hwnw yn Lloegr. Ond cafodd 
Picton achos i edifarhau am hynlawergwaith, 
am iddo trwy hyny golli yr anrhydedd o fod 
yn ngwarchne Gibraltar, yr hyn a gymerodd 
e yn fuan ar ol ei ymadawiad oddiyno, pryd 
yr enillodd catrawd ei ewythr enwogrwydd 
nid bychan, tra yr oedd y 76ain yn Ílonydd 
gartref. Gan mai yn ngrym ei awdurdod 
swyddogol ei hun yr oedd Syr John Vaughan 





wedi dyrchafu Picton yn gadben ar 17 gat- ' 


rawd o wyr traed yn Jndia, pan fu farw y 


399 


—— 


PIC 


—— —— — ——  ——  Ì 5; 








gwr hwnw, y Llywodraeth yn Lloegr a an- 
onodd y cadflaenor Knox i eryd ei le, 
ac yntau a feddyliodd am ddychwelodd i. 
Frydain. Ond dygwyddodd i hen swyddog 
o'r enw Leigh ei berswadio i aros hyd vnì 
ddelai Syr Ralph Abercromby i lenwi lle Syr 
John Vaughan. Felly wedi dyfod Syr Ralph, 
ac i Picton gael ei ddwyn ger ei fron, ac ad- 
rodd iddo ei wasanaeth blaenorol, a'i fwriad 
i ddychwelyd i Loegr, Aborcromby a'i cy- 
merodd erbyn ei law, ac a ddywedodd wrtho 
yn y dull caredicaf, y cai fod yn gynorth- 
wydd iddo ef yn y rhyfe d ynnesau; 
ac o hyny allan ni phallodd eu cyfeillgarwch 
tra buant byw. Dyben dyfodiad Syr Balph 
ydoedd enill y trefedigaethau oedd yn parhau 
yn meddiant y Ffrancod. Ar FR 22 o Ebrill, 
1796, ymosodwyd ar ynys St. Lucia; ac wedi 
llwyddo i gymeryd hono, ymosodwyd yn nes- 
af ar Morne Fortune, a chyn diwedd Mai, 
enillwyd yr ynys hono hefyd. Gwasanaeth 
Picton ar yr achlysuron hyn ydoeddjdra nod- 
edig; a chymaint oedd hyder Syr h arno, 
fel ar ol cymeryd Morne Fortune, y rhoddodd 
hysbysiad allan i'r perwyl canlynol :—“ Mae 
pob gorchymyn a ddelo trwy yr isfilwriad 
icton i'w ystyried fel pe bai oddiwrth y 
prif swyddog ei hun.” Ac yn ychwanegol 
at hyny, penododd ef i isfilwriadaeth yn y 
66ain catrawd. Y rhyfelgyrch nesaf ydoedd 
yn erbyn ynys St. Vincent, yr hon antur 
efyd a derfynodd yn fuddugol. Ac wedi 
tymor mor llwyddianus, cymerodd Aber- 
cromby y milwriad Picton adref gydag ef 
Loegr; ond yn mhen dau fis oych ant 
allan gyda'u gilydd drachefn tua'r India Or- 
llewinol; ac erbyn diwedd Ionawr, 1797, yr 
oeddynt wedi cyraedd i Martinigue, ar yr 
amcan o wneuthur ymosodiad uniongyrchol 
ar Trinidad. Ar nos yr 16eg o Chwefror, y 
llyngosydd (Abercromby) a roddai gyfar- 
wyddiadau i ymosod ar y llongau Yspaenaidd 
oodd yn yr angorfa yn fore y dydd canlynol; 
ond yn y nos aethant oll ar dân fel pe buasai 
o ddamwain! ac felly cymerwyd yr ynys gan 
Seison yn ddirwystr; a'r milwriad Picton, 
eb un ymgais o'i waith ei hun, a benodwyd 
gan Syr Ralph i fod yn llywydd arni. Ac ar 
ol iddo ei gyflawn awdurdodi a'i gyfarwyddo 
yn mherthynas i bwysigrwydd y swydd, eto 
a adawodd holl helyntion yr ynys i'w ofal. 
A chyn bod o hono yno nemawr o amser, 
cafodd oddiwrth frenin a llywodraeth Lloegr 
gydnabyddiaeth garedicaf o'i wasanaeth,'u'r 
gymeradwyaeth fwyaf o'i ddull yn cyflawii 
ei swydd ; ac fol tystiolaeth o hyny, hysbysid 
iddo yn mis Mawrth, 1798, ei fod i gael cyf- 
log blynyddol o £1200, yr hyn a ddyblwyd 
cyn dechreu y flwyddyn 1800. Ac yn fuan 
daeth y trigolion eu hunain mor hoffo hono, 
ac o'i ddull yn eu llywodraethu, fel yr an- 
f>nasant erfyniad i ddeisyf na byddai iddynt 
mwyach gael eu rhoddi i fyny drachefn i lyw- 
odraeth Yspaen. Tra yn dal y penodiad 
hwn, ceisiodd ynad Yspaenaidd ganddo law- 
nodi archiad, er gwneud caetÌe; o'r enw 
Louisa Calderon yn ddarostyngedig i gael & 
phoenydio. A phan ei hysbyswyd ei bod yn 





PIC 


400 


PIC 








ddefod arferol, efe a'i llawnododd, heb ym- 
holi dim yn mhellach . a eithred hon oedd 
os iddo ei ddwyn i bra 
hwyddyn 1806.. “A'r rheithwyr oddiar. yr 
hyn a glywsent cyn dyfod i'r llys, yn nghyd 
a dichelhon y cyfreithwyr, addygasant ed- 
fryd o euogrwydd yn erbyn Picton. Eithr 
wedi i'w gyfreithiwr (Mr. Dallas) ddangos 
mor annheg fuasai y prawf, caniatawyd i'r 
mater gael ei ail chwilio. Ac ar ol maith 
holi ac ymofyn, a defnyddio pob twyll & 
dichell, methwyd cadarnhau y cyhuddiadau 
yn ei erbyn; eithr pa ddyfnaf y treiddid i'r 
mater, mwyaf di oedd yr ymddangosai 
ymddygiadau Picton. Costiodd y prawf- 
chwiliad hwn iddo £7000; yr hyn a fuasai yn 
ei andwyo, oni buasai i'w ewythr, y cad- 
flaenor W. Picton, dalu y cwbl to, tra 
oedd traul eì wrthwynebwyr yn cael ei dalu 
gan y Llywodraeth. Yr oedd Dug Gueens- 
berry hefyd mor argyoeddodig o'i ddiniweid- 
rwydd, fel y aet tau gynyg elyb, 
a cheisiai Mdnab ddiaoth bersonol o Picton, 
Y prawf-chwiliad maleisus ì'w nodweddiad 
a barhaodd i'w gythruddo am hir amser, ac 
a brofodd serch eì berthynasau, ac a enillodd 
lawer o gyfeillion. Yroedd ynys Trinidad wedi 
dyfod dan lywodraeth Picton mor arswydus 
mewn cydymgais masnachol a'r cyfandir 
cymydogaethol, fel y cynygiodd llywyddion 
Caraccas a Guyana wobr o ugain mil o ddo- 
leri am ei ben. Yn y flwyddyn 1809, yr 
oedd efe ngwarchae Flushing; a phan 
gymerwy hì, gwnaed ef yn ll d arni. 
Flushing efe a ddychwelodd i yn 
gìnf mewn twymyn, ond a adferwyd yn fuan, 
ac a unodd a byddin y Gorynysoedd. Yr 
oedd ei wroldeb a'i ddewrder yn llewyrchu 
ar bob amgylchiad, a byddai bob amser yn 
ei elfen lle byddai y frwydr boethaf a m 
peryglus. Ei ddosbarth ef a adnabyddid 
mor dda fel y dosbarth ymladdol, y rhaìia 
ddyoddefasant y trallodau mwyaf, a chyf- 
lawnasant weithredoedd o wroldeb rhyfeddol ; 
a'u dewrder agos goruwch-ddynol yn rhuthr- 


gyrch Badajoe, trwy gymeryd meddiant o'r 
amddi , a drodd d amheus y dydd 
dychrynllyd hwnw. Ynyb u mawr- 


ìon ereill—Busaco, Victona, Ciudad Rodrigo, 
&c., yr oedd yn arweinydd buddugoliaethus ; 
ac y maeei orchestion yn ddefnydd hanesiaeth. 
Yn cael eì orfodi ì ddychwelyd i Loegr er 
adferiad eì iechyd, cafodd y derbyniad m 


canmoliaethus gan y tywysog rhag ol, 
a phenododd ef ì swyddogaeth anrhydeddus 
yn y fyddin ; ond efe yn fuan a ddychwelodd 
ì faes y rhyfel. Ar derfyn y rhyfel ysol 
derbyniodd ddiolchgarwch teilwng y Senedd 
am ei wasanaeth llafurus ar yr . Ar 
y uh 

ymru. Gwaith cyn k 812, 
oedd cymeryd amddiffynfa Crudad Rodrigo; 


a'r wyl hwn a ddaeth yn benaf ì ran y 
dosbarth dan Picton, a hynod o bybyr oed 


y dull y cymerasant y lle, erìlawerofywyd- ! 


au gwerthfawr gael eu colli yn yr amgylch- 
iad. Arglwydd Wellington, yn yr hanes o'r 
rhuthr hwn a anfonodd ì Loegr yn ganlynol 


m— 


Panl; ac un arall dyn wy dann 
, Nghaerfyrddin - Hanes 
| Bywyd y as Picton gan HB AM 


i'r dygwyddiad, aeylwai — Ymddygiad b 
cangen o'r 3ydd dosbarth yn ngorchwylion 
anturiaethus Tywyllwch nos y 19eg o Ionawr, 
a ddug y prawf cadarnaf o fedrusrwydd Pic- 
ton a. Maekxinnon, dan gyfarwyddyd pa raì y 
cyflawnid yr ymgyrch.” Yn gynar yn mis 
Mawrth, cyfarwyddodd Wellington ei filwyr 
1 wneuthur cais drachefn ar amddiffynfa Ba- 
dajos, ac ymddiriedwyd Ŵ anturiaeth i'r 
aenoriaid Beresford a Phicton, y rhai a 
ymosodasant ar y lle y 15fed o'r mis hwnw ; 
ond yr oedd yr amdditynfa - wedi ol dar- 
paru mor gan y Ffrancod, fel y bu 
o hyny hyd y 6ed o Etrill yn gwneud y Min 
otoadau angenrheidiol i gymeryd y lle trwy 
ruthr. A'r noswaith hono ydoedd un o'r 
nosweithiau erchyllaf a ddesgrifiwyd erioed 
yn nghoffadwriaethau rhyfeloedd. Y mae 
pob hanesydd a ysgrifenodd am dani, 
addef fod ei desgrifio yn anmhosibl. A phe 
na roddid dim yn ychwaneg o hanes Picton 





_ 


na'i wrhydri yn ymgyrch yma, prin 
meddyliem y gellid dwyn llawer a'i rhagorai 
mewn pybyrwch. Cafodd bwleden 


ychydig uwchlaw ei oriadur; acer na ddarfu 
iddo syrthio na gwaedu, eto bu yn llewygol 
iawn am îuag 20 mynyd. Yr hanes o'r 


fuddugoliaeth hon a daenodd fraw holl 
Ffrainc, ac a barodd ymffrost yn edd 
d Ia yn Nhy yr 


Prydain. | verpool 
Asglwyddi, ar y rain o Ebrill, a dd : 


on 
yn Badajos, nis dichon i nag enill iddo y 
oliaeth wresocaf.” Yn y flwyddyn 


am dano, nid en 

Pan dd chwelodd Nenoleon o Elba, yr oedd 
yn. yn llonydd a di- 
waith, a chafodd ei benodi l u y 5ed 
dosbarth. Efe a syrthiodd mewn mynydyn 
o ogoniant yn Waterloo, wedi iddo yru yn oì 
un o'r ymoeodiadau pwysicaf a wnaed gan 
Nid oedd yn hysbys nes oedd wedi 


amgylchiad oddi bawb, oddieithr ei 
hen was, yr hwn a rwymodd i fyny ei archoll 
iddo, rhag yr arno aheenoli ei hun 
. Dygwyd ei gorff i Lundain, 
chladdwyd ef meddrod y teulu, ym 
nghladdîa St. 's, Hanover Sguare. 
Penderfynwyd gan y ar fod 


dwy gyfrol wyth plyg. 
yr adolygi 
neum Journal am 1835. Nu 


PIC 


—-— _ .—. — ———— — ———— _ 


PIERCE, JOHN, oedd lefarwr gyda'r 
Trefnyddion Geumwyd ef Brodor oedd o sir 
in ; ef tua chanol y gan- 

rìf ddwedai. Uan yn llencyn ieuanc dis- 
gynodd rhyw drafferth ar ei feddwl yn 
nghylch ei enaid. Yn ei helbul a'i betrusder, 
yr oedd fel dyn wedi lledwallgofi; cerddai 
a a thraw, gan ymofyn a oedd neb a 
edrai roddi cyfarwyddyd iddo, pa fodd y 
diangaì rhag y llid a fydd. Olywodd gan 
ryw rai tua'r Traeth Mawr, fod pobl gre- 
fyddol yn Llangeitho, yn y Deheudir, a allai 
ei gyfarwyddo. Yr oedd 80 milldir rhyngddo 
a'r lle hwnw; ond beth er hyny, cyfeiriodd 
ei u yno yn y fan. Cyraeddodd 
ben ei daith, a chlybu yno er ei ddirfawr 
gysur beraidd sain efengyl hedd. Teimlai 
y fath yniad wrth y breintiau a fwynheid 
yno, fel na allai gefnu ar y lle, ond ewyllysiai 
artrefu yno. Ond pa fodd y gwnai hyny” 
Estron anadnabyddus ydoedd yn mhell o'i 
artref, ac heb ddim i ymgynal arno ond 
llafur ei ddwylaw. Yr oedd llygad rhag- 
luniaeth ar y llanc, a'r Duw a barodd aflon- 
yddwch ar ei feddwl yn nghylch ei gyflwr a 
dywalltodd olew a gwin iz'w enaid archoll- 
edig, ac a ddanfonodd lety ac ymgeledd iddo. 
Deallwyd yn y fan fod y llanc dan orchwyl- 
iaeth gras, a'i fod yn pryderu am ei bechod ; 
felly ar eì waith yn ymo am le, cafodd ef 
da boneddwr crefyddol yn y gymydogaeth. 
erwyd ef i fewn i'r teulu hwnw wrth 
weled eì awyddfryd a'i syched am foddion 
gras a chyfeillach pobl grefyddol. Nid oedd 
arno olwg enillgar; edrychai yn lled hurt- 
aidd a syfrdanllyd, eto pryder ei feddwl, yn 
nghyd a'i wylder, a'i ofn fel dyeithryn a 
barent hyny. COynelid cyfarfod gweddi yn 
amlÌ mewn tai yn y gymydogaeth ar nos 
Sabbathau, pryd $nad oedd moddion yn yr 
hwyr yn y llan neu yn y capel, ceid y llanc 
dyeithr yn gyson ynddynt oll; ond ni fedd- 
yliai neb gan yr olwg syfrdanllyd a gwyl- 


aidd oedd arno, i alw arno ef i eryd un 
rhan gyoeddus yn y cyfarfod hyn; ond 
ar un noswaith pan oedd d dywyll ar y 


cyfarfod gweddi, cafodd rhyw un ar ei feddwl 
Lanog y gwrieuanoi fynedi weddi, yntau a 
ufuddhaodd, a deallwyd yn lled fuan mai 
nid llanc cyífredin ydoedd, ebol rh ar 
gwawr yn fori; dysgleiriai pelydrau 
herthol gyda'i weddi, ac ymddangosai fod 
ddo afael Nuw, na allai lai na 
wyddo. Torodd y bobl allan i wyloacì 
folianu Duw. Efe a drodd allan wedi hyn 
yn un o bregethwyr grymusaf a hynotaf ei 
oes. Yr oedd yn dra darostyngedig i dymer- 
au isel a phruddgl , yr hyn a barai ei 
fod yn llai ei gysur iddo ei hun, ac yn llai 
defnyddiol i ereill. Dechreuodd bregethu 
yn Llangeitho, y lle hefyd y daeth ef gyntaf 
ì sylw fel Oristion, ac M, bu gweini fel 
gwas cyflog. Wedi iddo ei dd i 
gylw ac iddo ymddangos yn gyoeddus, fe fu 
yn iawn i gyraedd gwybodaeth; ac 
er maint ei anfanteision dechreuol efe a 
ddysgodd yr iaith Seisneg, fel y 


ì gyf- 
ieithu rhyw gyfran o lyfr Gurnal i'r Gym- 


401 


- — Um 


PIE 


7 — — 


MIN — 
— a a 


— | — 


raeg, mewn cyesylltiad a Robert Jones, Rhos- 
lan, a hyny trwy lafur caled a than anhaws- 
derau dirfawr. Wedi treulio rhyw aint 
o amser nel wlad ei hun arweiniwyd ef 
trwy briodi i Lanidloes i fyw, lle y danfon- 
&8al rhagluniaeth iddo ymgeledd wys a 
sefyllfa barchus. Yn y wedd hon Thodd wyd 
iddo rwyddineb i deithio llawer heb fod 
galwedipaeth a gofalon bydol yn ei rwystro. 
Ei gyfaill fynychaf fyddai Edward Watkin, 
Yr oedd John Pierce yn wr trymaidd a 
phruddglwyfus, darostyngedig iddychymyg- 
ion ac ofnau, ond diniwaid a phlentynaidd. 
Adroddir llawer chwedl ddigrifol am y ddau 
gydymaith hyn. Pan oeddynt un waith a'u 
cyoeddiad yn sir Fflint syrthiodd ofn cwn ar 
ohn, fel nad ellid cael ddo gychwyn o'r 
lle yr oedd i fyned rhagddo i'w gyoeddiad er 
dim. “ Y mae yn syn genyf atoch John,” 
ebe Edward Watkin, gan droi ato yn brysur, 
'“ fod eich ffydd chwi mor wan, gan fod 
addewid wedi ei roddi, yn erbyn neb o blant 
Israel ni symudai ci ei dafod.” “ O'r goreu 
Ned,” ebe John Pierce, “gan fod gair fel 
yna yn y Beibl, ni a gychwynwn heb ddim 
ychwaneg o siarad. Pa beth yw cwn i ni 
mwy?” Llawero chwedlau cyffelyb a ddy- 
wedir am y ddau, ond digon efallai yw yr 
un uchod i ddangos diniweidrwydd plentyn- 
aidd y naill a ffraethineb y llall. Yr oedd 
John Pierce yn nghanol yr holl ddychymyg- 
ion a'i blinaì amlyga llawer o dynerwch 
cydwybod, deheurwydd mawr i droi cyflyrau 
dynion, A roddiad ewyllysgar i Wasan- 
aeth yr Arg . Bu farw lanidloes 
Chwefror laf 1 193. yn 
PIERCE, THOMAS, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn Llynlleifiad, a anwyd Mai, 
1801, ao a fu farw Mai 30, 1857, ac belly yn 
66 mlwydd oed. Arferai er yn blentyn 
wrando yn Nghapel Swan-lane; ac yn 
bore efe a gafodd droedigaeth dan weinidog- 
aeth y Parch. D. Roberts. Wedi ei dderbyn 
yn aelod o'r eglwys hono, efe a ddaeth i gy- 
maint sylw a pharch trwy ei ymarwed 
da fel crefyddwr ieuanc, nes l'r eglwys ei 
anrhydeddu a'r swydd o henadur; yr hon 
swydd a lanwodd efe mor foddhaol, fel y 
odd ei ell i arwain y cor. Eithr gyda 
golwg ar hŷn Mr. Roberts a ddywedodd, 
“' Nage, frodyr, y mae Dy uwch gwaith 
iddo ef i'w gyflawni—rhaid iddo arfer ei 
ddoniau i bregethu'r efengyl,” yr hyn y de- 
chreuodd efe ei gyflawni pan yn 24 oed. Yn 
mis R , 1891, derbyniodd alwad un- 
frydol oddiwrth eglwys yr Annibynwyr Cy- 
mreig, ym ulledig yn nghapel nland- 
street, iynlleifd, ar iddo gymeryd y swydd 
o'u bugeilio. _ Efe a gydsyniodd a'r cais, ac 
a ddechreuodd ei weinidogaeth yn y lle new- 
dd ar yr 8fed o Ionawr, 1882; 8c ary24 o 
Blagfyr, yn yr un wyddyn, efe a urdd 
yn rheolaidd n fugail arnynt. Yr cedd yr 
eglwys y pr hwnw yn eì mabandod — dim 
ond 35 o aelodau. Ond gyda bendith y nef 
ar lafur dyfal a_difrifol Mr. Pierce, aeth y 
capel, yn mhen chwe blynedd, yn rhy fychan 
i'r gynulleidfa; ac yn Mai, 1898, agorwyd 








PIO 








capel newydd, dan yr enw Bethel, yn Bed- 
ford-streol, Toxteth Park, wasanaeth dwy- 
fol; ao er d hwnw hyd yn awr y mae 
eglwys ŵ i Dod yn parhaus gynyddu, a 
llewyr nefoedd arni. Yma hefyd y gor- 
phenodd Mr. Pierce ei lafur, yn gystal a'i 
a ddaearol. Bu “ yn ffyddlon ar ychy- 
dig”—bu yn ffyddlon yn ei ofal dros ychy- 
dig ; ond caniataodd y nefiddo yr hyfrydwch 
o weled yr ychydig yn dyfod yn llawer— 
yn graddol gynyddu mewn rhifedi, hyd nes 
gymudwyd ef gan angeu o faes ei lafur “i 
mewn i lawenydd ei Arglwydd.” Yr oedd 
Mr. Pierce yn dra hysbys yn y Dywysogaeth 
fel duwinydd trwyadl, a phregethwr pur gy- 
ffrous a difrifol. Yr oedd yn myfyrio ei bre- 
gethau yn dda, ac yn eu trefnu yn gyson; 
nid oedd byth yn cynyg dim i'w wrandawyr 
na chostiodd rywbeth iddo ei hun. Wrth 
fwrdd y cymundeb yr oedd yn nodedig am 
ei ddifrifoldeb, a'i deimladau. Gwyddys trwy 
y wlad am dano fel bardd Oymrei o radd 
uchel. Cariodd ymaith yn fuddugol droion 
lawer o'r prif wobrwyon yn yr eisteddfodau. 
Ond ei brif amcan oedd bod yn fugail da_i'w 
braidd. Yr oedd yn hynod ofalus am yr 
ieuainc, y tlodion, a'r cystuddiedig. O her- 
wydd adfeiliad iechyd, gorfu arno roddi ei 
ofal gweinidogaethol i fyny yn Ngorphenaf 
1856. Ond yr eglwys, o'i haelioni a'i char- 
edi dd am ei wasanaeth ffyddlon am ys- 
baid 25 mlynedd, a ganiataod iddo haner. ei 
og blaenorol—£52 yn y flwyddyn, dros 
gy oddill o'i oes. Yn ystod ei afiechyd yr 
Medd. yn amyneddgar a gostyngedig, yr hyn 
oedd arddangosiad o'r ysbryd Cristionogol 
hwnw a ymdrechai efe yn aml ei argymell 
mewn ereill. Am y mis diweddaf dodd ei 
i'w wely; ac yn ol ymddang- 

EN ym ollwng ei afael yn mhob peth dae- 
arol; cyfarfu ag angeu yn dawel a digryn, 
gan ymorphwys yn hollol ar ddianwadalwch 
cyfamod Duw. Ei eiriau diweddaf oeddynt, 
“ Cyfamod ddol a_ wnaeth efe â mi, 
wedi ei luniaethu yn hollolac yn sicr.” Ac 
felly y bu efe farw, megys ag y bu byw, gan 
ymddiried yn ngolud gras y nef. Oladdwyd 
ei weddillion marwol ar y 4ydd o Fehefin, 
nghladdfa Smithdown-lane, Toxteth Park, 

a thraddodwyd pregeth angladdol ar yr ach- 
lysur yn Nghapel Bethel, prydnawn Sabbath, 
Mehefin 14, gan y Parch. W. Reos, oddiwrth 
2 Sam. xxiii. 4, sef geiriau diweddaf y treng- 


edig. 

PIGOT, THOMAS, esgob Bangor, oedd 
yn enedigol o sir Dinbych. Cafodd ei raddio 
yn LL.B. o brif ysgol Rhydychain, a chy- 
segrwyd ef yn esgob yn y flwyddyn 1500. 
Daliai hefyd abadaeth Chertney, Surrey, 
fol gwag eglwys-fudd gyda'i esgobaeth, hyd 
ei farwolaeth, yr hyn a gymerodd le Awst 
15, 1604. 

PIOZZI, HESTHER LYNCH, ydoedd 
ferch ac etifeddes John Salisbury, Ysw., 
Bachygraig, ger Dinbych, ac a aned yn Bod- 
fel, sir Gaernarfon, yn y flwyddyn 1739. 
Gan ei bod yn foneddiges o dalentau bywiog, 
wedi eu diwyllio ag addysg, yn gy ag o 


402 


PIO 


—— 


brydferthwch rhagorol, hi a gyrhaeddodd 
enwogrwydd mawr yn fuan, yn ol arferion 
dillyn y brif ddinas, yr hyn a derfynodd yn 
eì phriodas, yn 1 flwyddyn 1763, â Mr, H. 
Thrale, darllawydd cyfoethog yn Southwark, 
a'r pryd hwnw yn un o'r aelodau dros y fwr- 
deisdref hono. Oddeutu dwy flynedd ar ol 
ei phriodas dechreuodd eì chydnabyddiaeth â 
Dr. Johnson; ac y mae'r dull y parheid ef 
ym mlaen dros gynìf er o flynyddau er bodd- 
ad i'r ddwy ochr, yn rhoddi iddi safle uchel 
mewn hanes llenyddiaeth. Pan fu farw Mr. 
Thrale, yn 1781, dychwelodd ei weddw a'i 
phedair merch i Gaerbaddon; ac yno hi a 
syrthiodd mewn cariad ag athraw cerddorol 
o Itali, o'r enw Gabriel Piozzi, a phriodasant 
yn 1784. Yr amgylchiad hwn a barodd 
rwygiad hollol rhyngddynt ychydig cyn 
marwolaeth Dr. Johnson ; canys oedd efe 
wedi ymdrechu yn ddifrifol i'w darbwyllo ì 
ymatal. Modd b , ni bu hyn yn rhwystr 
1 Mrs. Piozzi gyoeddi cyfrol wyth plyg o 
Chwedlau, yn 1786, dan y peniad, “ Anec- 
dotes of Dr. Samuel J CT meiau the last 
twen ears of his life.” i - 
rol hon awer o bethau tramgwyddus i. FN 
well a chyfeillion ereill y Dr., y rhai a ystyr- 
ìent mai yr amcan yn benaf oedd arddangos 
malais a llid benywaidd. Er nad oedd y 
syniad hwn, h h, yn mhell o'i le, eto, 
yr oedd hefyd sail am ryw ad-daliad oddiwrth 
yr ochr arall; a gellir canfod barn y cyoedd 
âm y dygasedd hwn rhwng y pleidiau yn 
nghan difyr Dr. Walcot, dan y penawd, 
“' Bozzy and Piozzi.” Yn y cyfamser can- 
lynodd Mre. Piozzi ei llyfr cyntaf ag un 
arall, yn 1788, dan y ponawd, ““ Letters to 
and from Dr. Samuob ganson,” mewn dwy 
gyfrol plyg. Eithr yr ì cC 
hyn edi” myned gyda'i ìi Florence ; yn 
o yn nghyswllt a thri boneddig a elwid 
erry, Greathead, a. Parsona—enwog gynt, 
ond yn awr prin ar gof, fel ysgol farddonol 
Della. Crusca—yr argraffodd yn y flwyddyn 
1786, gasgliad o ddarnau barddonol ar ydd- 
ìeithol, dan y'penawd, “' The Florentine Mîs- 
cellany.” 1 chynyrchion hynotaf ereill 
oeddynt '< Observations and. Keflections made 
în tAe course of a journey through France, 
Germany, and Tialy. mewn dwy gyfrol wyth 
plyg, 1789. “' British Synonymy, or an 
Atiempt at regulating Uhe choice of words $n 
Jamilsar convers&ation,'' dwy gyfrol wyth plyg, 
1794. —“ Retrospection, or a_ Review oft 
most striking and $mporiant events, charac- 
ers, situalions, and their conseguences, which 
tho last eighleen hundred years have presen- 
ted to the eîew of mankind ”—dwy gyfrol 
wyth plyg, 1801. Dywedir ei bod yn gyru 
llawer yn rhyddieithol a barddonol, dan ug- 
enwau, i wahanol gyfnodolion yr oes. Ond 
bernir din nad oedd dim o'i chyn- 
yrchion diweddar cystal a'r rhai yn more eì 
oes, vn enwedig “ The three warnings,” 
argraffedig yp y '< Miscellanies,' cyoeddedig 
gan Anna Maria Williams, yn y flwyddyn 
1765. Goroesodd Mrs. Piozzi ei hail wr dra- 
chefn, yr hwn a fu farw yn y flwyddyn 1809; 


POwW 


mu — 





a bu farw hithau ar yr ail o Fai, 1821, mewn 
oedran teg.—( Williams's Eminent Welsh- 


men.) 

PLENNYDD, a gofnodir yn y Trioedd 
fel un o'r fri a sefydlasant drefn a breiniau 
barddas. Y ddau ereill oeddynt Alon a 
Gwron. Mynegir yn “ Englynion y Gor- 
ugiau” mai gorchestwaith Plennydd, mab 

u Gadarn, oedd ffurfio cofnodion, drwy 
gylymau o'r un hyd, ac arwyddion i'r cof 
wedi eu gosod ar farau coed. Mae y trefn- 
iant dychymygol uchod ar farddas yn cyr- 
aedd lawor yn mhellach yn ol na chylch 
helaethaf hanesyddiaeth, oddigerth y tra- 
ddodiadau triawl, a! rhai yr arferid eu had- 
rodd yn holl gynadleddau pwysig y beirdd, 
y derwyddon, a'r ofyddion. aid eì fod 
wedi dygwydd, o leiaf, uwchlaw mil o flyn- 
yddau cyn y cyfnod Cristionogol. (Gwel 
Alon a Gwron, Cam. Biog.: Iolo's Welsh 
MSS.,611; Myov. Arch., ìi. 67.) 

PO GABRIEL, ydoedd ysgolor rha- 

rol, ac yn drydydd mab i Dr. David Powel. 
Ganed ef yn 
flwyddyn 1519. 


uabon, sir Dinbych, y 
Aeth i Goleg Iesu, Rhyd- 

ychain, yn 1692; ac wedi ei raddio yn G.O., 
efe a ymadawodd a'r athrofa dros amser. 
Dychwelodd wedi hyny i Rydychain, a daeth 
yn aelod o St. Mary's Hall; ao yn ystod ei 
arosiad yno efo a gyoeddodd gmryw o'i gyn- 
ion, a'i gwnaeth yn enwog, ac 

yn daw chymeradwy yn ngolwg ei gydwladwr 

r. Bichard Vaughan, esgob Llundain. OCy- 
merodd yr esgob ef i'w deulu, ac a'i penod- 
odd ef yn gaplan teuluaidd iddo; ac nid oes 
amheuaeth na wnaethai lawer erddo pe bu- 
asai byw ; eithr bu ob a'i gaplan farw 
eill dau yn yr un flwyddyn—1607, heb ond 

chydig amser rhyngddynt. Cyfrifid Gabriel 
Powel yn rhyfeddol o ran ei ddysgeidiaeth 
yn eì amser—dim ond ychydig dros 30 oed 
pan yn marw, a dysgwylid pethau mawr 
oddiwrtho. Cyfansoddodd tuag un ar ddeg 
o gyfrolau ar faterion pwysig, heblaw gweith- 
iau ereill, y rhai ydynt gofgolofnau oesol o'i 
ddoethineb, ei ddysgeidiaeth, a'i wybodaeth. 
—(Wood's Athen. Oxon.) 

POWET,, GRIFFITH, oedd fab ieuangaf 
Thomas Powel, Ysw., o, Lansawel, yn sir 
Gaerfyrddin, lle y ganwyd e y ílwyddyn 
Y^ Pan yn ugain mlwydd oed, aeth i 
Goleg yr Iesu, Rhydychain; ac wedi hyny 
etholwyd ef mn gymrawd o'r coleg. W 
iddo gymeryd ei urdd-raddiadau yn y Celf- 
yddydau a'r Gyfraith Wladol, o'r diwedd 
dewiswyd ef yn brif athraw ei goleg, yn y 
flwyddyn 1613; a chyfrifid ef y pryd hwnw 
gan bawb yn athronydd a dadleuydd enwog, 
ac yn ddyfeisgar iawn fel athraw. Yn y 
flwyddyn 1594, argraffodd ei ““ Analysis An- 
alyticorum posteriorum, seu librorum Aris8- 
totelis de Demonstratione, cum Scholiis.” 
A'i “* Analysis libri Aristotelis de Sophisticis 
Elenchis,” yn y flwyddyn 1694; yr hwn a 
ail argraffwyd yn 1664. Bu farw yn Mehefin, 
1620, yn 659 mlwydd oed, a chladdwyd ef yn 
eglwys St. Michael, Rhydychain. . Yn ei 
ewyllys gadawodd ei holl feddianau i'r coleg, 


403 


POW 


n dyfod i'r swm o £648 17s. 2d.._ A'r rhai 

yn, yn gystal ag arian ereill, y prynwyd 
tiroedd er cynal un cymrawd o'r coleg. — 
( Wood's Athen. Ocron.) 

POWEL, THOMAS, duwinydd dysgedig, 
oedd yn fab i'r Parch. John Powel, rheithor 
Cantref, yn sir Frycheiniog, lle y ganwyd ef 

y flwyddyn 1608. Aeth i Goleg Iesu,. 
Rhydychain, yn 1625, a dewiswyd ef yn ys- 
golor o'r gymdeithas hono yn y flwyddyn 
1627 ; ac wedi cymeryd ei -raddau cyr- 
haeddodd frawdoriae Wedi hyn derbyn- 
iodd yr au eglwysig; ac yn y flwyddyn 
1635, gosodwyd ef yn rheithoriaeth ei blwyf 
genedigol. Yn ystod y rhyfol gwladol dy- 
oddefodd dros y freninoliaet , & difuddiwyd 
efo'i fywiolaeth gan daenwyr yr efengyl yn 
Nghymru, am ei ymlyniad wrth y brenin, a 
darllen M Llyfr Gweddiau. Wedi ei droad 
allan, efe a giliodd i'r Cyfandir, lle yr aros- 
odd hyd yr adferiad breninol; ac ar ei ddy- 
chweliad adferwyd ef i'w fywiolaeth. Wedi 
cymeryd ei urddradd o D.D., penodwyd ef 
yn lwyereithydd Llandaf; ac yn ol fel y dy- 
wed Browne Willis, enwyd ef gan Siarl II. 
ì esgobaeth Caerodor; ond bu farw Rhagfyr 
31, 1660, cyn iddo gael ei ethol, a chladdwyd 
ef yn St. Dunstan... Dywed Wood am dano: 
“* Yr oedd ef yn ddyn athrylithgar a. hawdd- 
gar, yn hynod ddysgedig yn amryw gangen- 
au dysgeidiaeth; yn athronydd galluog, yn 
feirniad c in; yn hyddysg mewn llawer 
o ieithoedd; ac nid oedd i'w ddirmygu am 
ei wybodaeth dduwinyddol. Cyfansoddodd 
1. “ Elementa Opticse,” &c. 2. “ Guadri- 
ga Salutis,” neu bedwar pen c inol y 
grefyddol Gristionogol yn cael eu harolygu 
a'u hegluro. Yn niwedd y llyfr y mae rhai 
nodiadau o eiddo yr awdwr, yn Gymraeg. 
9. Argraffodd ““ Holwyddoreg ar Weddi yr 
Arglwydd, a'r Deg Gorchymyn, yn Gy- 
mraeg a Seisneg, gyda nodiadau ac egluriad- 
au.” 4. “ Gwei ch dynol, neu hanes 
yhan amlaf o'r celfyddydau llaw-weithiol.” 

ôi waith mwyaf pwysig a adawodd mewn 
llawysgrifen, a thybir yn awr ei fod ar goll, 
W hwn a enwai yn “ Fragmenta de Rebus 
ritannicus,” neu hanes byr o fywydau, moes- 
au, a chrefydd y Derwyddon a'r beirdd Pry- 
deinig. Yr oedd Thomas ei fab hefyd yn 
rheithor y Cantref.—( Walker's. Sufferings of 
the Clergy; Jones's History of Breconshire. 

POWELL, DAVID, D.D., duwinyd 
dysgedig ac hynafiaethydd enwog, am yrhwn 
y dywedai ei gyfoeswyr ei fod.“ sn omni liter- 
a?:um genere mazrime versalus,” ydoedd fab ì 
Hywel ab Dafydd ab Gruffydd ab Ithel, yn 


disgyn yn irlin oddiwrth Llywelyn Eur- 
dorchog. Ganwyd ef yn sir Dinbych, tua'r 
flwyddyn 1652, a phan oddeutu pumtheg 


oed anfonwyd ef i orphen ei addysg yn 
Rhydychain. Nid ymddengys i ba gole 
aeth gyntaf; eithr yn 1541, yms udodd 
i goleg Iesu, yr hwn oedd newydd gael ei 
ydlu, a. graddiwyd ef GG, yn 1572, 
ac yn A.C., yn 1676. edi cael ei urddo, 
aed ef yn fioer Rhusbon, yn ei eir ened- 
1gol yn 1570, ac yn brebendur Llanelwy; ac 





POW 


— a 
————— _———o 


y flwyddyn ganlynol cafodd reithoriaeth 
Llanfyllin, yr hon a roddwyd i fyny ganddo 
' yn 





ar ei ddyrchafiad i ficeriaeth Meifod 
1579. Yn 1588 chwanegwyd iddo rector- 
iaeth segur Llansantffraid yn Mechain. Yr 
oedd yn awr wedi dyfod yn enwog am ei 
ddysgeidiaeth, a graddiwyd ef yn G.D. yn 
1582, ac yn D.D. yn 1583... Yn 1584 penod- 
wyd of yn gaplan Syr Henry Sidney, Ar- 
glwydd Lywydd Cyffiniau Cymru, yr hwn 
oedd ganddo yn ei feddiant gyfieithiad an- 
orphenedig J" enwog henafiaethydd Hum- 
phrey Ll o Hanes Cymru Caradawg— 
“* Brut y sogion.” Ar ddyrenniad ei 
Arglwyddiaeth ymgymerodd Dr. I'owel a'r 
aith o'i orphen, ac a chwanegodd n:» 
lawor o wybodau gwerthfawr. Argraffwyd 
gwaith hwn yn HE yn y flwyddyn 1584. 
Ei waith nesaf oedd “* Annotationes in Itin- 
erarium Cambrisee, scriptum per 5il. Giral- 
dum Cambrensem.” Gynwysn yr un gyfrol 
hefyd “ Annofationes in Cambrise descripti- 
onem per S. Giraldum,” a “De Britannica 
Historia recte intelbigenda Epistola.” Ar. 
ffwyd hwn gyntaf yn Llundain yn gyfr 

Splyg. 185, da chyflwyniad i Syr Philip 
Sidney ; ac ailargraffwyd of gên Camden yn 
r “ Anglica, Normanica, Hibernica, Cam- 
rìca,” &c.—unplyg—Francfort, 1603.  Cy- 
oeddwyd argraffiad arall yn 1806, gan yr 
henafiaethydd enwog Syr Richard Hoare, 
barwn. Cyoeddodd Dr. Powel hefyd yn y 
flwyddyn 1685, “' Historia Britannica,” neu 


Hanes Prydeinig, ll 8plyg. — Crynodeb 
yw hwn o waith Geoffrey o Fynwy, ag sydd 
yn ailargraffedig yn y “Rerum Britan- 


nicarum Scriptores Vetustiores, &c., Lug- 
duni, 1687, olio.” | Buy Dr. Powel yn 

orth arbemg 1 Dr. Morgan yn eì 
Gyfieithiad Cymreig o'r Beibl, yr hwn a 
gyoeddwyd yn 1588. Gadawodd ar ei ol rai 
ysgrifau yn barod ì'r wasg, ond ni chyoedd- 
wyd byth mo honynt. Yr oedd hefyd wrth 
y gwaith o ddarparu Geiriadur Oymraeg, pan 


terf d ei lafur yn angeu, yr hyn a 
ld gwyddodd yn 1598. Claddwyd ef yn 
eglwys Rhuabon. Bu iddo chwech o feibion 


Daniel, Samuel, Gabriel, Raphael, Michael, 
aJohn, a chwech o ferched. Dylynodd ei 
fab Samuel ef yn ficeriaeth Rhuabon; ac yr 
oedd Gabriel yn ysgolor enwog. (Walliams's 
Eminent Welshmen. 


wr galluog, a graddiwyd ef yn 


1501 d 

esgobaeth Wells ; ac yn 1508 cyflwynwyd 
Mi brebendiaeth yn esgobaeth Salisbury. 
Y Dr. Edward Powel hwn oedd y person, 
o herwydd ei ddysgeidiaeth aruchel a'i 
ddewrder diguro, a gafodd y swydd o ddadl- 
euwr gan y frenines Oatherine, pan oedd 
Hari I. yn ceisio achos ysgariaeth oddi- 


404 


POW 





wrthi; a'r unrhyw yn flaenorol a hynodasai 


eihun gymaint o ran ei frwdfrydedd wrth 
ysgrifenu a dadlu yn erbyn Luther a'i 
athrawiaeth. Penawd ei lyfr ar y pwnc 
hwn yw ““ Propugnaculum summi sacerdotii 
Evangelici ac septenarii sacramentorum ad- 
versus Mart. Lutherum fratrem fumosum 
& Wiclefistum insignem,)” 4 plyg, Llundain, 
1523. Yr oedd iddo y parch mwyaf gan 
athrofa Rhydychain; a phan ysgrifenasant 
a$ y brenin Harri i'w sicrhau pa ddoethorion 
duwinyddol o'u corff hwy a ysgrifenasant yn 
ddiweddar, bob un ei lyfr, yn erbyn M. 
Luther, crybwyllasant arbenig am Dr. 
Powel a'i waith :—“' Editionem tamen Doc- 
toris Poveli, tanguam prsecipuam, et luci- 
dam guandam gemmam visum est nobis 
seligere; issiguidem, ut est vir summa gra- 
vìtate et eruditione, preeter immensos labores, 
freguentiague ejus itinera, tantam in hac re 
exhibuit vigilantiam ut nis8i eum eximiâ 
efferemus laude, videamur plane injurii aut 
potius inhumani.” Ei draethawd arall a 
elwir “ Tractatus de non dissolvendo Henriei 
Regis cam, Oatherina matrimonio.” Dilys 
i'r traethodyn hwn llid Harri 
erwin. Yr oedd Dr Powel yn bregethwr 
penboeth dros uchafiaeth y Pab; ac o her- 
wydd iddo Fpdu, or diwedd, uchafiaeth y 
renin yn Lloegr, drwy yr h anfodd- 
lonodd efe Hari yn fwy ôl lawer nag bodd- 
lonodd efe ef o'r blaen drwy ysgrifonu yn 
erbyn Luther, ac hefyd am wrthod y llw o 
olyniaeth, efe a draddodwyd i garchar, ac ar 
ei brawf dedfrydwyd ef i farwolaeth, a dien- 
yddiwyd ef yn Maes y Gofaint, Mehefin 
30ain, 1540 (Wood's Athen Ozon.) 
POWELL, SYR JOHN, marchog, oedd 
fab John Powell, Ysw., Pentre Meirig, yn 
Llanwrda, sir Gaerfyrddin ; hanedig o Meirig 
Goch, Arglwydd Oiìlcwm a Cayo. Ei fam 
oedd Mary, merch Bennett Fortescue, ail 
fab Syr Henry Forteseue, marchog Tallapill, 
sir Devon, un o farchogion y Trysorlys. 
Cafodd eì ddwyn i fyny i'r bar; a chafodd 
ei ddyrchafu i fod yn un o farnwyr Lloegr, 
o flaen yr hwn y cymerodd prawf cofad 
saith o8gob le yn 1688, pan y traethodd y 
barnwr Powell yn hy fod y gweinyddiad a'r 
oyoeddiad o faddeuant a wnaed gan y brenin 
ago II. yn groes i'r ith. dh 
i waered arno anfoddlonrwydd y flys Y 
brenin a amddifadodd Powell o'i swydd, ac 
yr oedd yn benderfynol i ymddial ar bawb 
a'i gwrthwynebent mewn gwlad ac eglwys. 
Yr oedd gwaith Syr John Powell a'i gyd- 
swyddogion yn penderfynu o blaid yr esgob- 
lon, yn cael ei ystyried gan y cyoedd mewn 
goleu gwahanol, ac felly yn y diwedd ar- 
weiniwyd i'r chwyldroad a osododd William 
1lI. a'r frenines ar orsedd Lloegr, gan 
ba rai y cafodd y barnwr Powell ei adferyd 
i'r uchel lys, yr hyn a ddaliodd hyd gylch- 


. daith y 1696, pan y bu efe farw ar ï 26ain o 


Fedi, yn Exeter, ac a gladd , 
sir Gaerfyrddin. Yr oedd an Bowell arall 


yn farnwyr yn Lloegr doeswyr ef, 
sef Syr Thomas Powell, marchog, antaos, 


POW 





>_ — 


sir Aberteifi; a. Syr John ' Powell, barwn, o 


sir Gaerloyw. Syr John Powell a breswyliai 
yn achlysurol yn Mhentre Meurig, gan mai 

roadway, ger Lacharn, oedd ei breswylfan 
ddewisol, a lle hefyd y bu byw ei fab Syr 
Thomas Powell, yr hwn a wnaed farwn 
yn 1698, ac yr oedd yn aelod seneddol dros 
sir Gaerfyrddin yn 1713, a chyn hyny dros 
Fynwy gn 1705. 

POWELL, HOWEL, gweinidog yr An- 
nib Yr oedd frawd i'r Parch. 
Jonathan Powell, o sir Fon. Ganwyd ef yn 
ardal y Brychgoed, a derb d ef yn aelod 
o eglwys rychgoed, sir Yryc einiog. Tra 
yr oedd ond ieuanc iawn, anogwyd ef i 

dechreu afregethu, yr hyn a wnaeth er 
mawr foddlonrwydd i'r holl gyfeillion. Der- 
byniodd alwad oddiwrth yr eglwys An- 
nibynol a yfarfyddai y pryd hwnw yn 
Llolft-y-cyff ond a elwir yn awr Ffaldy- 
brenin, sir Gaerfyrddin. Bu yno yn llafurio 
gyda mesur helaeth o gymeradwyaeth a 

wyddiant dros ysbaid fair blynedd, pan y 
symudodd i Langatwg Crughywel, lle y 

afuriodd am beth amser. Symudodd oddi- 
yno i'r Casnewydd, lle y 1 iodd gyda 
llwyddiant. Tua'r pryd hwn, dechreuodd 
ychydig o gyfeillion o'r Groeswen a manau 
deil ] achos newydd Na Merthyr Tydfil, yr 
hwn yw yr achos sydd yn awr yn Soar. Ym- 
welid a'r gangen hon gan am weinidog- 
ion, ac yn mhlith ereill gan y Parch. Howel 
Powell, Casnewydd. edi bod yn pregethu 
yn fisol yn 1 e am ysbaid, cafodd Mr. 

owell, alwad gan yr eglwys ì ddyfod i'w 
bugeilio fel eu gweinidog, a daeth atynt tua'r 
flwyddyn 1808. Yr oedd ei weinidogaeth 
yno mor llwyddianus fel yr aeth y lle yr ym- 
gyfarfyddont ynddo i addoli yn rhy fychan 
1 gynwys y dawyr, a fthueddwyd 
meddwl yr eglwys i adeiladu capel at eu 

asanaeth, a dechreuasant ar y gwaith o 
adeiladu N Soar cyntaf, oddeutu y flwyddyn 
1802; ond yn fuan aeth trysorfa yr eglwys 
mn WAg, a'r bobl yn dylawd yn gyffredin. 

id oedd dim i wneud ond anfon y gweini- 
dog allan i gasglu. Yn amgylchiad y casglu 
at y capel, cymerodd anghydfod le rhwng y 

weinidog a'r eglwys. maduwodd At 

oweil, ac ymsefydlodd yn yr Aberthin, yn 
weinidog ar yr eglwys a ymgyferfydd yn 
awr yn y Maendy, ac aeth oddiyno drachefn 
i'r America, lle y bu ofe farw mewn gwth o 
oedran. Dywedodd y Parch. Mr. Williams, 
o Droedrhiwdalar, wrthym, ei fod yn adnu- 
byddus iawn a Mr. Powell, a'i fod yn un o'r 
pregethwyr rhagoraf yn Nghymru, ac iddo 
ymadael a gwlad ei enedigaeth er mawr alar 
y'w gyfeillion a'r eglwysi yn gyfílredinol, ac 
iddo fod yn dra llafurus a llwyddianus yn 
yr America i gasglu llawer o eneidiau at 
y Ceidwad. 

POWELL, DAVID, gynt o'r Caebach, a 
aned yn Nhy'nyclun, ger Troedrhiwdalar, 
Brycheiniog, Hydref lleg, 1771. Ei rion! 
. oedd Dav a Catherine Powell, yn dal 
tyddyn lled dda yn yr ardal. Meddai ei 
dad ar alluoedd cryfion, gwyddai Gymraeg 

B 





POW 





—— 2D ————  — — 


& Seisneg yn dda, darllenai gryn lawer, 
8& moddai ar wybodaeth gyffredinol helaeth- 
ach na neb yn y cylch Arferai y teulu 
dderbyn cenadon Duw yn fynych, a phre- 
gethent yn aml yn y tŷ. Yr oedd David yn 
un o bump o blant, ac ymunasant oll 
achos Duw; a diamheuol y dylid priodoli 
hyn, i raddau pell, i'r arferiad o letya cen- 
on ledd a phregethu yn y teulu. Yn 
y flwyddyn 1845, ymfudodd dau frawd a 
chwaer iddo i Amorica, ac ymaefydlasant yn 
agosi New Radnor, yn ystad Ohio. Yr oedd 
David, er boreu oes, yn un o ymddygiad 
gweddus, ac yn cael eì anwylu gan bawb o'i 
gydnabod; ond eto yn ddyeithr i oruchwyl- 
iaeth Ysbryd Duw ar ei gyflwr. O gylch y 
flwyddyn 1792, oedd adfywiad mawr ar 
grefydd yn al Troedrhiwdalar, ac yn 
mhlith ereill, daeth yntau, dan gerdded ac 
wylo, i ymofyn y ffordd tua Seion. Wrth 
ganfod ei gyflwr fel pechadur colledig, a 
igonolrwydd aberth Orist ar ei gyfer, efe a 
dorodd allan i Mndithio a molianu Duw ar 
roedd y gynulleidfa. edi bod yn gynes, 
u wyd, u llafurus gyda'r gwaith dro8 rai 
lynyddau, anogwyd ef gan yr 8. 
bregethu; a bu hefyd yn ddefnyddiol Iawn 
n eu plith. Yn mhon ychydig cafodd dder- 
yniad i athrofa Gwrecsam, dan olygiad y 
Parch. Dr. Jenkyn Lewis. Ymddygo d yno 
yn deilwng o Gristion; a chyny dodd yn 
rhagorol yn y iaith Seisnig. ywedai y 
Parch. W. Griffiths, Glaudwr, wrtho un- 
waith, pan oedd efo yno yn is-athraw,— 
“Beth bynag a wnewch yn chwaneg, yr 
wyf yn barnu y gwnewch Sais da.” Medrai 
gwnio a pharablu y Seisneg yn rhagorach 
na'r rhan fwyaf o'i gyd astudwyr. Wedi 
treulio ei dymor yn yr athrofa, cafodd alwad 
i weinidogaethu yn Elomer, sir Amwythig; 
ond aeth yn glaf iawn, a gorfu arno ddy- 
chwolyd adref at ei rieni. Bu am fisoedd yn 
glaf yn nhref; ond pan ymadferodd, cafodd 
alwad unfrydol gan yr eg wys yn y Caebach, 
i fod yn fugail arnynt, a hyny oddeutu y 
flwyddyn 1804; a bu yn dderbyniol a defn- 
yddiol ìawn yno, âros y tymor w arosodd. 
Awst 6fed, 1813, efo a briododd Mrs. Parry, 
Lluswen, yr hon oedd ddynes dduwiol, ac 
addfwyn iawn ei thymor; a hia fu yn ym- 
ledd gymwys iddo hyd ei farwolaeth. 
NVedi rhoddi gofal yr eglwys hon i fyny 
ymfudasant i Castlo Wood, yn agosi Llus- 
wen, lle o'r eiddynt eu hunain; a buont 
yma yn gynorthwy mawr i'r achos yn y 
Waen, Brechfa. Er iddo roddi yreglwys yn 
y Caobach i fyny, ni roddodd efe y weimd- 
ogaeth i fyny—yr oedd bob amser, tra y 
allai, yn barcd i lenwi bwlch, a'r cwbl i 
bnwb mor had a'r iechydwriaeth. Bu hefyd 
'n ddefnyddiol iawn am flynyddau yn nhy 
William Yswain, o'r Argoed, yn pregethu 
ac yn gweinyddu'r ordinhadau 1 amryw gyf- 
eillion a ymgyfarfyddent yno. Ei ymfu 
diweddaf oedd i Clairw, yn agos i'r Gelli, lle 
y trigodd flwyddyn, a lle hefyd y gorphenodd 


ei yrfa ddaearol. M aodd iechyd lled 
dda drwy ei oes hyd auaf 1848, pan ymaflodd 





POW 406 POw 
lefyd us ynddo, gan amharu ei - | fynaf, hyd onid yfwyf ef yn nowydd 
cedd yn enbyd. Y madferodd drachofn | nheyrnas fy Nhad.” Ei eiriau diwed af 
yr haf canlynol, er cysur i'w berthynasau a'i | oeddynt, ““Amen! Haleliwia!” Gellir 


gyfeillion ; ond yr ail auof, yn yr un modd, 
ymaflodd yr unrhyw glefyd ynddo yn ffyr- 
nicach, nes gwneud i obaith dyn ballu; ac 
efe a orphenodd ei yrfa Gorphenaf 1, 1860, 
yn 79 mlwydd oed, wedi bod yn 1 weinidog- 
aeth dros 46 mlynedd. addwyd ef y 
Gwener canlynol yn monwent capel yr An- 
nibynwyr yn Nhalgarth, pan y gweinyddwyd 
ar yr achlusur gan y Parchedigion Brown, 
o'r Gelli; Henry Griffith, a Chaleb Guion, 
o Aberhonddu ; Thomas a Jones, o Dalgarth. 
Traddodwyd ei bregeth angladdol gan Mr. 
Jones, o Dalgarth, ar un o'r Sabbathau car- 
lynol, oddiwrth 2 Tim. iv. 7, 8,—'“ Mi a ym- 
ais ymdrech deg,” &c. Gweddw oedd 
Mrs. Powell pan briododd Mr. Powell hi, 
wedi bod yn briod â Mr. Parry, Lluswen, a 
chanddi un ferch o hono, yr hon a briododd 
Mr. David Thomas, Llanymddyfri; ond 
awr sydd wedi gorphen ei a. Bui 
a Mrs. Powell bump o blant, y rhai, gan 
mwyaf, a ganl t lwybr eu rhieni 
mewn rhinwedd. Fel Cristion, U . 
Powell ag arwyddion amlwg o law yr Ar- 
glwydd ar ei gyflwr yn ei ddychweliad 
Gyntaf ; adiau y gellir dywedyd yn ddiberygl 
bod ddo grefydd bur a d ogedig ger 
bron Duw a'r Tad. Fel cyfaill, yr oedd 
dra ffyddlon, yn wastad yn serchog i'w 
frodyr yn y weinidogaeth, ac yn siarad yn 
barchus am danynt. Yr oedd hefyd yn siriol 
ac haelionus iawn i'r tlodion. Pan oedd efe 
unwaith, ao offeiriad, cefnder iddo, yn nhy 
modryb iddynt, Mrs. Evans, Erwyddol, 
daeth hen wreigan dlawd i mewn, a elwid 
Nelli Rowland, yr hon nid oedd mor galed 
ei a'r cyffredin, ac yn lled rydd ar eì 
meddwl; “' Wel,” ebe hi, “ 4yma bregeth- 
wr ac offeiriad ; ni wn i pa un sydd well gan 
Dduw, ond gwn pa un sydd well gen i, gwell 
i y pregethwr.” Nid oedd dim yn perl 
y naill yn fwy na'r llall, ond 


naill h 
TD Y d9d a'r llall, Fal pregethwr, 


d yn anwyl ganddo 
dr gwresog i ereill, Ei ì 


ed oedd, oed 
rwgnach ; Y dywedai, ei fod foddlon dy 
oddef chwaneg, os ewyllys ei Dad nefol oedd 
hyny. Ymorphwysai mewn ffydd ar addew- 
idion y Beibl, gan eu mynych goffau; ac yn 
aml ymdrechai ganu yr hen Emynau Cym- 

ig eg oedd efe wedi cael cymaint hyfryd- 
wch ddynt yn more ei oes. Pan geisid 
ganddoi beidio treisio eì natur yn ormodol 
wrth siarad, &c., dywedai, “ Mor naturiol yw 
i blentyn oddi cartref feddwl a siarad am eì 
gartref yn barhaus! a dyma fy holl hyfryd- 
wch inau yn awr.” Pan ofynid iddo gan 


ei ferch ieuangaf ychydig cyn iddo farw, a 
fynai efe ddyferyn o win, eì ateb oedd, ““ Na 


| 


dywedyd am dano yn ddibetrus, ei fod wedi 
byw yn dda, marw yn ddedwydd, a chael 
myned i mewn i Gaersalem yn ngoleuni yr 
Haul. (Dŵw, giwr, Gorphenaf, 1851.) 

PO , TOHN , gweinidog yr eglwys 
Annibynol yn Henllan, sir Gaerfyrddin, 
Ymddengys mai brodor oedd o bl Llan- 
elly, sir Frycheiniog, achafodd ei eni, medd 
yr hanes, mewn tafarndy, Nhroedyrhiw, 
yn y flwyddyn 1720, a'i fod ar ol tyfu fyny 
Fed bod yn gweithio gwaith crydd yn Nghwm. 
Ebbw Fawr. Tystia yr hen broffwyd o 
Bontypool, mai wrth eì wrando ef y dychwel- 

d John Powel oddiwrth ei ffyrdd pech- 

urus at Dduw, pan yn pregethu ar Oicei- 
on Jonah. Rhoddwyd galwad iddo i bregethu, 
a phregethodd am beth amser yn Ebenezer, 


Pont 1, nghyda lleoedd ereill yn y 
ydogaeth. Fel yr oedd yn sychedig am 
wy o wy a manteision addysg, efe a 


aeth i athrofa Caerfyrddin. Wedi iddo or- 
phen ei amser yno, aeth am ryw gymaint o 
amser i weinyddu i ryw eglwys Ngor- 
llewin Lloegr bn dl ys Gl di yno ì 
eryd go o e u 
Sn Henllan, gir Gaerfyrddin, o y go hene 
odd eì yrfa ar Ï ddaear. Bu efe byw byw- 
yd difrycheulyd. Yr oedd yn ddyn doeth 
& gonest, ac o feddwl treiddiol i bethau, yn 
brydweddol a hardd o ran ei gorff, ac yn bre- 
gethwrda 8 rhagorol yn eì ddyddiaudiweddaf, 
ywedai y Parch. Lewis Rees, o'r Mynydd- 
bach, am dano, na bu arno erioed fwy o gy- 
wilydd o hono ei hun fel pregethwr na_ phan 
yn gwrando ar y Parch. John Powel yn 
pregethu; a phawb oedd adnabyddus o 
entau Mr. fel pregethwr, nid allent 
na meddwl yn uchel am ragoroldeb Mr. 
Powel yn ngwyneb y dystiolaeth uchod. Yn 
ystod y pum mlynedd y bu yn gweinidog- 
aethu yn Henllan ychwanegwyd 59 o aelodau 
at yr eglwys, ac yn eu plith rai o'r teuluoedd 
mwyaf cyfoethog a chyfrifol yn yr ardal. 
Sefydlwyd ef Gorphenaf 4ydd, 1761, a bu 
farw Gorphenaf 4ydd, 1766, 46 mlwydd 
oed. Pregethodd Mr. Griffiths, Gobedog, ei 
bregeth angladdol, oddiwrth Num. xxiii. 10, 
'“ Marw wnelwyf o farwolaeth yr uniawn, & 
bydded fy niwedd fel yr eiddo yntau.” 

PO WELL, REES, gweinidog yr eglwyai 
Annibynol yn Orossinn, Llandybie, a Gwern- 
ogle, sir Gaerfyrddin. Ganwyd ef yn Cefn- 
arthen yn yr un sir yn Ngorphenaf, 1782. 
Derbyni ef yn aelod eglwys yn bumtheg 
oed yn Pontretygwyn, Ai pryd hwnw dan 
ofal gweinidogaethol y doniol Evan Harris, 
o Lanymddyfri. Yn fuan wedi hyny efe a 
ddechreuodd arfer eì ddoniau fel pregethwr. 
Ar ol bod m astudio am dymor ofal 

Parch. David Peter, o din, efe a 

riododd ferch ieuanc deilwng, mewn am- 
gylchiadau cysurus, unig ferch mam weddw 
yn nghymydogaeth Capel Isaac, per Llan- 
dilofawr, lle y trigianodd hyd ddydd ei farw- 
olaeth, tymor o driugain mlynedd. Wedii 


———————————————————_ — GI ————— PH 





Mr. Powel bregethu yn dra derbyniol am 
amryw flynyddau yn Crossinn, efe a urddwyd 
o i gyflawn waith y weinidogaeth yn y 
ddyn 1811, a pharhaodd i fod yn weinido 
ho a pharchusaf yr lwy hono hyd 
oni orfodwyd ef gan ddiffygion henaint i 
roddi eì gofal i fyny, oddeutu pum mlynedd 
cyn marw. Yr oedd hefyd yn weinidog yr 
eglwys yn Gwernogle mewn cysylltiad a 
Ghrossinu am agos ddeugain mlynedd. Y 
mae yr eglwysi yn Llandilofawr a Phenbanc 
yn ddyledus i'w lafur ffyddlon ef am eu 
dechreuad. Er nad oedd ei ddoniau fel 
pregethwr ond o'r radd fwya cyffredin, nid 
Dedd, ond ychydig o'i gydoeswyr yn fwy 
defnyddiol nag ef. Gwnaeth cysondeb ei 
fywyd, ei synwyr cyffredin cryf, )ìawddgar- 
wch ei dymer, yn nghyd a phereidd-dra ei 
lais, sicrhau iddo d fawr o boblo dd. 
Dygodd i fyny deulu o naw o blant, a w- 
odd saith o honynt, yn nghyd a'u mam 
weddw, ar eì ol. Yr oedd ei blant, oddieithr 
un ohonynt, yn aelodau eglwysig. Yr oedd 
fri o'r meibion yn bregethwyr defnyddiol er 
blynyddau, Rees, John, a Thomas; aeth 
hoes a John drosodd i'r America yn 1938, 
lle y cawsant ofal eglwysi Cymreig r- 
iogaeth Ohio. Bu fob farw tua'r wyddyn 
1858, er mawr alar i'w deulu lluosog a'i 
eglwys serchiadol. Ymadawodd Mr. Powel 
a'r fuchedd hon ar ol wythnos o dd, ar 
y 15 o Fedi, 1865, yn 84 mlwydd oed, gan 
ymorfoleddu yn holl ddigonolrwydd y Gwa- 
redwr oedd efe wedi. bregethu am yn 8i 
ddeugain a deg o flynyddau. Ar yr 21ain 
o'r un mis, gosodwyd ei weddillion marwol 
nghladdfa yr eglwys gynulleidfaol yn 
Nghapel Isaac. Dr. Rees, o Abertawe, yn 
unol a chais ymadawedig, a_ bregethodd 
ei an ladd, oddiwrth Act. xx. 24, a'r 
arch. John Davies, Crossinn, canlyniedydd 
Mr. Powel, a draddododd anerchiad wrth y 
bedd. Nid oedd yn bosibl cyfarfod a dyn 
mwy diddichell na Mr, Powel, cymydog 
mwy heddychlon, cyfaill mwy cywir, nâ 
einidog m , 80 yn caol ei 
Md gar YPobl ei Sal nao efe. Ond 
terfynodd ei daith a'i waith ar y llawri y 
ei . 


mae WELD mn han n dawel ywn 


POWE , gweinidog 


nib Aberhonddu, &c. Brodor oedd 
o Drecaste , Bir Frycheiniog. Derbyniodd 
ei addysg Gwrecsam. Urddwyd 


athrofa . 
ef i'r Weinidogaeth yn Ninbych Hydref 27ain, 
1808. Bu yn gweinidogaethu yno am chwe 
blynedd; yr oedd yn bregethwr da a_defn- 
yddiol ; ni ystyrid ef yn un o'r blaenaf, ond 
yr oedd ei bregethau yn neillduol o ymar- 
ferol ac agos at y gwrandawyr. Efe a lafur- 
iodd ddlondeb neillduoli godi achos 
crefydd i sylw yn y dref a'r ardaloedd oddi- 
amgylch. Efe oodd y prif offeryn ìi ddechreu 
yr achos Annibynol Llanelwy a. Waun- 
goleu . Priododd foneddiges ieuano o 

ydogaeth Aberhonddu, yr hon oedd unig 
blentyn ei thad a'i mam, ac yn berchen cy- 
foeth mawr. Nid oedd ei rhieni yn foddlon 
ìddi fyned i breswylio mor bell oddi wrthynt 


a Dinbych. Yr oedd yr eglwys Annibynol 
yn Aberhonddu yn wag ar y yd hwnw, a 
bugollio;' hyn a fu yr achos ildo b yndau 
o; hyn a fu yrachosiddoi 
a Dinbych. Yr oedd maes eì lafur yn 
bwysig yn yddau le. Yr oedd yn naturioli 
Mrs. Powell ddymuno myned i Aberhonddu, 
gên fod ei rhieni wn yr ardal a hithau eu 
unig blentyn. Ymdrechodd Mr. Powell yn 
galed a chyda ffyddlondeb mawr am flynydd- 
oedd yn Aberhonddu, gyda gwahanol ranau 
o'r gwaith. Yr oedd ef a'r Parch. J. Jones, 
Talgarth, yn gyfeillion mawrion ; gwnaeth- 
ant gydymdrechu yn egniol gyda'r ysgolion 
Sabbathol, a byddai eu cydymdrech gyda'r 
ysgolion yn creu brwdfrydedd. mawr FA yr 
1euenctyd, ac iddynt trwy eu ffyddlondeb 
wyn yn mlaen aith mor effeithiol fod o 
fendith fawr i'r ardaloedd oddì amgylch Mm 
& inol. Yn ystod yr emser y bu - 
owell yn Aberhonddu, bu farw ei anwyl 
briod, 'apn dodd VrRig € arall. Yn mhen 
amryw uw llafurio yn y 
lle hwn y yda mesur helaeth o lwyddiant a 
chyme aeth, efo a symudodd o Aber- 


w 
honddu ì B byga, yn sir Fynwy, lle y 
odd. 


gwasanaeth y swydd santaidd o fu- 
geilio eglwys Tiduw am bedair ar ddeg o 
ynyddoedd. Bu farw Chwefror 94ain, 


1842. Gellir dyweyd am Mr. Powell ei fod 
yn Gristion o ymddygiadau difrycheulyd, 
ymn gyfaill mwynaidd, yn bregethwr ta- 
entog a doniol; yr oedd ei iaith yn dlos a'i 
gyfansoddiad yn dda. Yr oedd yn wr o gryn 
gyfoeth, eto yn ddyn gostyn ig; ac nid 
ddangosai fod pethau y hwn yn cael 
wer o ddylanwad arei feddwl; felly y 
tystia y sawl a gawsant eithaf manteision 
i'w adnabod yn bersonol. Efe a gyoeddodd 
bregeth gwerth chwe cheiniog ar rith a grym 
cheiniog as fedydd, beblaw hyned aydd no 
einiog ar fedydd; heblaw ni 
bod iddo erioed gyoeddi dîm aral yn 
1 PELL, WATEIN , dd fardd, yr hwn 
a ynr lO organwg yn 1560, 
yn bwn oedd yn llywydd yn y flwyddyn 
6 


EN ELL, WILLIAM, o Gastell Madog; 
cyfrifid e enwog, ac yn rhwn 
blynyddoedd 1580 a “620. Y mae rhai 

arnau o'i weithiau barddonol ar gael a 
chadw mewn llawysgrifau. 

POWELL, JOHN, A.C., oedd offeiriad a 
fwriwyd allan o Landuthan. Yr oedd ef yn 
fabi Howell Howell, o Tythelston, ger Pen- 
ybont. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1617. Yn 
y _ ddeunawf Blwydd o'i oedran aeth i 
athrofa Rh yd ychain, ac aelododd ei hun yn 
Edmund , ar yr 8fed o Fai, 1635. Tro- 
wyd ef allan yn 1660, am beidio claddu mab 
i foneddwr yn ol y Llyfr Gweddi Cyffredin. 
Dr, Lloyd, esgob Llandaf, wedi hyny agyn- 
ygiodd ìddo ei ddewis o ddau le os gwnelai 


yd ymffurfio, i'r hyn nid allasai efe fod yn 

fod us i gydymffurfio. Parhaodd i bre- 

gethu yn y Casnewydd-ar-wysg a'r wlad 
cn, 


oddiam lle y caffai gyfleusdra, ac a 
ddyoddefodd lawer. Gan fod Annibynwyr 


POW 


 ——_ ——— 


403 


POW 





yn y Oasnewydd-ar-wysg y pryd hyn, teb- 
ygol yw mai yn ou phth hwynt yr oedd ef 
llafurio. Yr oedd Mr. Powell yn wr 
iaidd, hunan-ymwadol, ac yn bregethwr 
deniadol, Efe yn ffyddlon a gyflawnai ei 
ddyledswyddau ygYeinidogaethol yn ystod yr 
erledigaeth boeth yn mhlwyfydd Llanedeun, 
Eglwysilan, Bedwas, Mynyddislwyn, a lle- 
oedd ereill yn siroedd Mynwy a Morganwg. 
Yr ydym yn cael ei enw yn cael ei goífhau 
fel henuriad athrawiaethol yn yr eglwys 
gynulleidfaol yn Mynyddislwyn yn 1675. 
yoddefodd lawer o erlid, ond angeu a'i 
rhyddhaodd ef i fyd gwell ar y ô0ain o 
Ebrill, 1691, T4 mlwydd oed. Rhai o'i 
blant a etifeddant y fendith. (Palmer, vol. 


ui. p. 632.) 

POWELL, RICHARD, offeiriad Llanigan, 
Bir Frycheiniog, oedd un o'r profwyr yn 
y weithred er lledaenu yr Efengyl yn Nghy- 
mru. Ymddengys iddo fod yn y weinidog- 
aeth fel offeiriad esgobyddol am rai blyn- 
yddau cyn y rhyfel. Y mae y dyn da hwn 
yn cael ei gamgyhuddo yn y modd haerllucaf 
gan Walkin, ar awdurdod Alexander Grif- 

ths. Cyhuddir ef o gyoeddi yn ei bregeth 
fod Gweddi yr Arglwydd yn weddi bwdr, ac 
mai nid Duw oedd Creawdwr y byd—o dder- 
byn tal o gant punt y flwyddyn oddiwrth y 

rwywyr mewn ychwanegiad at feddianau 
bywiolaeth Llanigan, a thri phlwyf cymyd- 
aethol ereill, a'r hyn sydd eto yn waith o 
farchogaeth o flaen ei blwyfolion ac ereill yn 
erbyn gelluoedd Syr William _Waller. 
Gwna y darllenydd gymeryd y cyhuddiadau 
hyn am yr hyn ydynt yn werth, wedi ystyr- 
ied cymeriad y blaid a'u dyfeisiodd. Yn y 
flwyddyn 1653, cafodd Mr. Powell ei anrhegu 
a bywiolaeth Glasbury yn Brycheiniog, o'r 
hwn le yr oedd ei enllibwr, A. Griffiths, wedi 
ei fwrw allan yn 1650. Y mae Mr. Thomas 
Watkins, unad heddwch dros sir Frycheiniog, 
yn nodweddu Mr. Powell fel pregethwr gon- 
est a ffyddlon o'r efengyl. Bu farw ei 
artref, Penywerneithin, yn sir Faesyfed, yn 
y flwyddyn 1658. (Walker's Sufferings of 
the Clergy, ìi.169; TAe Lambeth Ma- 
nuscripts, vol. 1027.) 

PO , ROBERT, offeiriad Llangatwg, 
ger tn byddai y fab H Gynnig o air 
Am ig. Byddai yr iai ig yn 
eilfed ganrif ar bumtheg yn cael eì darad 
mewn parthau eang o sir Amwythig a Hen- 
ffordd. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1599, a 
derbyniodd eì addysgiaeth yn y White Hall, 
Rhydychain. Yr amser yr aeth yno oedd 
Hydref 25ain, 1616. Daeth yn offeiriad 
Llangatwg, ger Castellnedd, sir Forganwg, 
tua'r flwyddyn 1622, neu yn fuan wedi hyny. 
Nid oes prawf ei fod yn anghydffurfiwr 
cyn y rhyfel cartrefol, ond yr oedd yn offeir- 
iad efengylaidd, ac yn bregethwr doniol a 
diwyd yr efengyl. Dywedir ei fod yn gyfaill 
mawr i'r enwog Bees Prichard, Llanym- 
ddyfri, ac iddo benderfy 
darllen Lyfr y Chwareuyddiaethau. 
Mr. Charles, o'r Bala, iddo farw yn 1648, 
(Trysorfa Ysbrydol am 1199, pp. 922-3,) 


oblegyd y mae yn mhlith y profwyr 
weithred er taenu yr efengyl gn hymru 
ry ” 


eglwysi hyn yn y flwyddyn 1708, a chafodd 
kt neillduo yn fugail ar y ddwy eglwys, & 
pharaodd i'w gwasanaethu hyd derfyn ei 
oes. Bu y gwr hwn yn llafurus a_llwydd- 
lanus ]awn yn y cymydogaethau hyn hyd y 
flwyddyn 1728, pan y bu efe farw, er mawr 
alar i'r eglwysi dan ei ofal. Nis gwyddom 


pa bryd na pha le y ganed ef. 

POWEL, DAVÌD, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn y Felinfoel, ger Llanelli. Derbyn- 
iwyd ef yn aelod o'r eglwys hon, ac yn 1782 
dechreuodd bregethu yma, a gwasanaethodd 
yr eglwys yn ffyddlon, fel cynorthwywr i'r 
gweinidog, hyd oni chafodd ei ddewisi fu- 
geìlio yr eglwys yn Nottage, sir Forganwg, 
yn Moli, 1789. Cafodd yno lawer iawn oi 
ofidio gan Arminiaeth a Sociniaeth ; ond bu 
efe byw dros y gwirionedd, a diangodd ar ei 
holl drallodion tua 1796. Cafodd ei argy- 
oeddi o'i gyflwr truenus yn y Felinfoel dan 
bregeth gwr dyeithr, o'r enw Rees Davies, 
oddiur Actau xvii. 31. Derbyniwyd ef yn 
aelod eglwys yn mhen ychydig fisoedd ar ol 
hyny gan Mr. Morgan Rees, pan oddeutu 
deunaw oed. Pan oedd yn nghylch tair ar 
hugain, barnodd yr eglwys fod ganddo 
ddoniau gweinidogaethol, ac anogwyd ef i 
bregethu. Wedi gwneud hyny ar brawf dros 
bedair blynedd, neillduwyd ef i gyflawn 
waith y weinidogaeth i gydweinyddu a'r hen 
weinidog. Pan yn 33 oed, symudodd i'r 
Nottage, a bu yno yn llafurus a llwyddianus 
dros saith mlynedd, pryd y terfynodd ei 
daith a'i waith mewn llawn hyder fod ei 
farwolaeth elw iddo, yn 40 

PO , THO , oed 
gyda'r Annibyn yn 
gwyliai dn yr Ongyr oedd 
yn aelod o'r eglwys a arferai addoli cyn 
adeiladu capel Ty'nycoed mewn dau dy an- 
edd o'r enwau nybont a Heol dde- 
fach, y rhai sydd oddeutu dwy ôl ir oddi- 
wrth eu gilydd. Byddai Mr. Powell yn pre- . 
gethu yn achlysurol. Tybia rhai eì fod yn 
weinidog urddedig. iddynt. Yr oedd o ran 
eì amgylchiadau bydol yn lled gyfoethog. 
Ar ei ef yr oedi Tynypant; 0 yn agos 
i'r lle y preswyliai. Pan y bu efe farw, gad- 
awodd yn ei ewyllys ddiweddaf £50 at yr 
achos yno, yr hwn & symudodd wedi hyny ìi 
Ty nycoed. Gadawodd hefyd £50 at gynal 
8 os yn Brychgoed ; a £50 at hen gapel 

laengwrach, Cwimnodd, yr hwn oedd yn 
meddiant Annibynwyr; llog gryn 
symiau a dderbynir ue cynulleidfaoedd 
uohod yn bresenol. Wedi bod o honynt felly 
am tuag 21 oflynyddau, llwyddasant i gael 
tir 1 adeiladu capel. d ydym yn gwy 
pa un ai byw ai marw oedd Mr. Powell pan 
adeiladwyd y capel. 





POW 


o ——  — .- ———— 





ef y 
ddi el y rhai a ddalient nad oedd Orist, 
neu yr ail berson, ddim ond enw ar un o'r 
dulliau hyny yn mha rai yr eglurodd y Bod 
daionus ei hun i ddynion er mwyn eu hachub, 
ac nid anw ar person gwahanol Eu y 
Tad. yr eglwys ìo; am 
hyny efe a benderfynodd fynod. i edrych am 
ryw gyfeillion mwy hoff o'r gwirionedd fel y 
mae yn yr Iesu; ac ymddengys mai yn 
Rhosymeirch, yn sir Fon, y syrthiodd ei 
goelbren. Yr oedd yn Rhaiadr, mae'n debyg, 
y pryd hwnw lawer a ystyrient ei gais i ddi- 
del dynion am gyfeihornadau, neu dro- 
geddau o unrhyw fath, fel y pechod gwaethaf 
gallai gweinidog fod yn euog o hono, ac yn 
fneddu yn fwy na dim a at ddinystrio 
achos crefydd. Ond Mr. Powell, yr ochr 
arall, a ystyriai fod gweinyddu dysgyblaeth 
oddiar ystyriaeth bwyllog n angenrheidiol 
er gogoniant Duw a llwyddiant crefydd; ac 
nad t teimlad, ond y Beibl, oedd i'w ddylyn 
mewn amgylchiadau o'r fath. A chan fod yr 
eglwys yn dewis pleidio rhyw nifer fechan 
o ddynion drwg, er iddynt hyny am- 
ddifadu eu hunain o'u gweimdog, efe a 
roddodd eu gofal ifyny ac ymadawodd, gan 
ymsefydlu yn Rhosymeirch, a'r capeli cry- 
lledig, yn y flwyddyn 1797, lle yr aros- 

odd hyd oni alwyd ef oddiwrth ei lafur i 
fwynhau ei wobr, ar ol bod yno yn llafurio 
am bum mlynedd ar hugain. Efe a hunodd 
m Iesu Gor. 6, 1823, yn 59 mlwydd oed, 
dwyd ef yn nghladdfa Rhosymeirch. _ Y 
mae beddfaen ar eì fedd, ac arno yn gerfiedig 
y geiriau canlynol:—“Odditanodd y gor- 
hwys gweddillion marwol y Parch. Jonathan 


owell, diweddar weinidog yr efengyl yn 
Rhosymeirch; yr 'hwn & adawodd a'r 
fuchedd hon ar y 6fed o henaf, 1823.” 


Y mae yn ddrwg genym nad allem roddi ha- 
nes mwy cyflawn o fywyd Mr. Powell, yr 


hwn yn llawn o drallodau a chystuddiau. 
Bu yn gystuddiol iawn yn mlynyddau olaf 
ei . Nid dyn c ì d efe. Clyw- 


raì llyfrau rhagorol i'r ; & chlyw- 
8om Nepeiiauu ysgrifau gwerthfawr o'i enddo 

meddiant rhywrai. Yr oedd yn bregethwr 

iawn; yn hynod o ffraeth ol ymadroddion. 
Yr oedd unwaith mewn cyfarfod misol gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd yn y gymydogaeth, 
pan oedd cryn gynwrf yn eu plith, am y 
mynai rhai o'r aelodau fyned ì neithiorau, 


409 





POW 





yr hyn oedd yn groes i'w rheolau fel cyfen- 


d wedi cael 
yw leoedd. 


wad. Yr oedd amryw ar y p 
eu diarddel am fynychu y c 
Traddodwyd pregeth gan un o'r gweinidog- 
ion yn cyfiawnhau y diarddeliad. Y Sab- 
bath canlynol cymerodd Mr. Powell yn des- 
tun Ioan ìi. l, 2, ** A'r trydydd dydd yr oedd 
priodas yn Cana Galilea, a mam yr Iesu oedd 
yno. A galwyd yr Iesu hefyd a'i ddysgybl- 
ion i'r briodas.” Yna gofynai i'r Iesu, “A 
eist ti a'th ddysgyblion i'r briodas?” ““ Do.” 
“* Wel yn wir, pe buaset ti a'th ddysgyblion 
yn perthyn i g deb y Trefnyddion yn sir 
Fon, buasent yn eich diarddel bob un o hon- 
och.” Pan oedd y Parch. Lewis Powell, ei 
fab, yn cael ei sefydlu yn y Orwys, Mgrgan- 
wg, yr oedd ei dad yn pregethu ar yr achly- 
Bur. Mae'n debyg mai gobaith gwan oedd 
yn weled am iddo gael eì gynaliaeth yn y lle, 
am nad oedd parodrwydd mawr yn yreglwys 
na'r ulleidfa y pryd hwnw 1 gyfranu yn 
helaeth at gynaliaeth y gweinidog; efe a 
sylwai y buasai yn well iddynt o lawer geisio 
angel o'r nef yn weinidog iddynt; yna ni 
buasai angen am ddim ond ei gael ìi lawr bob 
bore Sabbath, a'i anfon yn ol wedi gorphen 


eì waith yn yr hwyr. 
POWELL, VAVASOR, a anwyd 


yn y 

Cnwoglas, sir Faesyfed, yn y flwyddyn 1617. 
Yr oedd ei dad, Mr. End Pedoli yn 
foneddwr parchus y sir hono. O âu ei 
fam, disgynai o'r Vavasors, teulu dechreuol 
o sir Gaerefrog; eithr a ymfudasant ac a 
sefydlasant yn Nghymru. Dengys h 
od ei gysylltiad yn foneddigaidd a pŴ sg. 
Dygwydef ifyny ì fod yn offeiriad o'r Eglwys 
Sefydledig; ac er eì wyso at hyn rhodd- 
wyd iddo bob manteision addysgol ag oedd 
yD gyraeddadwy yn Maesyfed y dyddiau 
yny. Ar ol derbyn yr addysgiad rhagddar- 
parawl angenrheidiol, derbyniwyd ef i goleg 
yr Iesu, yn if ysgol Rhydychain. Nis 
gwyddom pa flwyddyn y derbyniwyd ef yno, 
nac ychwaith pa bry y ymadawodd oddiyno. 
Wedi gadael yr athrofa, dywed Ab Ithel ìddo 
ymsefydlu gyntaf fel ysgolfeistr mewn lle o'r 
enw Clun, yn swydd Amwythig. Wedi hyny 
cafodd weinyddu fel cynorthwywr i'w e6 R 
Erasmus Powell, yn y swydd offeiriadol. Er 
ei fod wedi derbyn addysgiadau crefyddol 
er yn blentyn, eto ymddengys nas dai 
ddim am gyfnewidiad cyflwr pan ddechreuodd 
ei waith fel offeiriad. Cymerodd ei droed- 
igaeth le mewn dull lled hynod. Un Sab- 
bath ar ol bod yn gweinyddu yn yr Eglwys, 
safai allan gan ymbleseru wrth edrych ar 
dorf o bobl yn chwareu eu gwahanol gamp- 
iau wrth dalcen yr Eglwys, neu o leiaf yn 
ei hymyl. Yr oedd gan yr offeiriad ormod 
parch iddo ei hun i chwareu gyda hwynt, 
ond nid oedd sel dros y Sabbath, teimlad 
dros werth eneidiau, nao aidd am ogoneddu 
Duw, yp ìi hyrfu i'w ceryddu na'u har- 
ì. bl afu ynyr glwys yn rhith 

doli oeddynt yn awr mewn llawn hwyl yn 
chwareu eu campiau, a'r offeiriad oedd 
newydd fod yn eu cynghori a chai ar- 
nynt gyda boddineb mawr. Pan pethau 


LE —_ Y  — un pg iddn ———————————d Y ——— Om 





yn y sefyllfa druenus hon y tu allan i furiau 
eglwys, yn ddisymwth daeth hen Buritan 
duwiol heibio ; parodd yr ol ír iddo synu, a 
theimlo i'r byw. Yna yn ddifrifol a 
charedig at Vavasor Powell, a gofynodd 
iddo, “ Syr, a ydyw yn beth gweddus ichwi, 
yr hwn sydd. yn 1 laig, ac yn un ag sydd 
ysgu ereill efyd, dori y Sabbath fel 
Tyn P” Atebodd yr offeiriad ieuano mn llym 

a thaeogaidd, gan ofyn, “Yn mha beth y 
wyffìiyneidori?” “ Yr ydych yn cael di- 
fyrwch a boddloni eich ewyllys wrth edrych 
arnyn, ” ebe'r Puritan, “ac y mae y yda 
lwyd gwahand y yn ei Air. 'di 
bync agorod y Beibl, a darllenodd Esaia lvii. 
13, “' Ac heb wnouthur dy ewyllys dy hun.” 
Cyraeddodd y geiriau hyn i'w galon, a buant 
yn foddion i'w rwystro rhag ogi campiau 
o hyny allan. Eto nid oedd wedi gweled 
echryslonrwydd ei gyflwr wrth natur, na 
theimlo yr angen am Geidwad. Yn mhen 
oddeutu Ylwyddyn ar ol hyn, aeth i wrando 
dyn duwiol iawn yn prego u. Pwy ydoedd 
regethwr hwnw Walter Caradoc? 
ebygol taw e. Ond pwy bynag oedd, efe a 
fu yn foddion yn llaw yr Ysbryd Glân i 
lwyr ddeffroi un o'r dynion goreu a fagodd 
ein gwlad. Megys y bu ar John Bunyan, 
a llawer o'i flaen ac ar ei ol, bu yn helbulus 
iawn ar enaid Powell am ddiwrnodau. Ond 
o'r diwedd gostegodd yr ystorm, ymgiliodd y 
cymylau, a thywynodd goleuni efengyl y 
tangnefedd yn dragywyddol ddydd ar ei 
enaid. Myfyrio yr ysgrythyrau, cyfrinachu 
a Duw yn ddirgelaidd, a. darllen ““ Corsen 
Ysig” Dr. Sibbes, a_llyfr bychan arall o 
waith Mr. Perkins, a fu yn foddion ì ddwyn 
ei feddwl i lwyr ymorphwys ar Grist. Dydd 
b fìiadwy i Gymru oedd troedigaeth 
avasor Powell. iodol iawn y darlunin ei 
dywydd yn amser ei ddychweliad yn y geir- 

iau hyn,— 
“ Ar fìn uffern ces fy nala, 
Yn safn angeu ces ìi fyw ; 
Dan daranau mynydd Sinai 
Gynta' des i gwrdd a'm Duw.” 


Yn 1632, yr aeth Walter Caradooi Wrecsam ; 
ond nid hìr y bu cyn cael ei fwrw oddiyno o 


h dd ei sel dros y gwirionedd; ac felly, 
s mai oddion i argyoeddi Vava- 


hoeddiad, unodd J Powell D 
Puritaniai neillduo mgysegrodd i'w 
waith gyda gel ac egni apostolaidd teithiai 
yn ddidor, gweddïai yn barhaus, a phre- 
gethai oddeutu ugain o weithiau yn 
wythnos. Anhawd cael tref, na  phontrof, 
nac egl oll Gymru lleni bu efe yn 
cyooddi ofengyl tangnefedd i'r rhai a eistedd- 
ent mewn tywyllwch a chysgod angeu. Yn 
y flwyddyn 1642, o horwydd erledigaethau 
creulon ei elynion arno, efe a symudodd i 
Lundain, lle y bu yn pregethu am ddwy 
flynedd. Yn 1644, neu y flwyddyn ganlynol, 
aeth o Lundain i Dartford, yn swydd Kent, 
lle y treuliodd flwyddyn a haner i wneud 


daioni mawr. Yr amser hwn, torodd pla 
dychrynllyd allan yn Dartford, ysgubai 
angeu y canoedd i'r bedd, ymaflodd braw yn 
mynwesau pawb, a rhwng angeu ac ofn, yr 
oedd y lle ago a bod wag. Ond angel 
yr Arglwydd a_gastellodd o amgylch Powell 
a'i deulu—nid ymgiliodd o'r lle; ond gwei- 
nyddai yn dymorol ac ysbrydol er cynorth- 
wyo y trueiniaid helbulus, hyd, eithaf ei ado. 
n y flwy 6, pan yr erledig- 
aethau ghymru wedi llacio ychydi 
cymellodd ei genedl ef i ddychwel 
anufadd i'r L olliad, a rhoddod y gweini- 
ogion un y gymeradwyae - 
lynol iddo : “Hyn sydd ì hysbysu a sicrhau 
1 bawb y perthyn iddynt, fod y Dygiedydd, 
Mr. Vavasor Powell, ddyn o gymeriad 
crefyddol a diargyoedd, ac o alluoedd cy- 
mwys ì waith y weinidogaeth, ac wedi ei 
brofi yn ffyddlawn yn ei waith. Yn hyn yr 
ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn 
sicrhau, rhaì o honom oddiar dystiolaeth 
gredadwy ; am hyny, gan ei fod yn awr 
cael eì alw, ac yn dymuno defnyddio ei 
ddoniau yn ei wlad ei hun, yn Nghymru, yr 
ydym yn ei gyfrif yn deilwng i'r gwaith, ac 
yn deilwng o bob cefnogaeth ynddo. Er 
sicrhad o hyn yr ydym yn llawnodi ein hen- 
wau. Mediyrll, 1646.” Gyda y dystiol- 
aeth rymus hon, wedi eì harwyddo gan 
ddeunaw o'r gweinidogion goreu a feddai 
oes, dychwelodd i'w wlad eì hun. Yr oedd 
yn ddyn o gorff cryf a heinyf, ac o feddwl 
cyflym a bywiog. Pregethai weithiau am 
haner diwrnod yn ddidor, ac eto heb ddi- 
ffygio. Yr oedd yn gwybod y Beibl braidd 
oll yn eì gof; medrai gael pob adnod allan 
ar wiad amrant. .Prege i yn olau, hy- 
awdl, a thanllyd, nes y byddai adwri 
fel tân y toddydd a sebon y lchyddion o'i 
enau. Dyoddefodd Mr. Powell erledigaethau 
chwerwon yn achos y gwirionedd; mae 
hanes llawer o'i helbulon gofidus ar gael yn 


awr; ond diau na fyn blin- 
n- 


ibu 


foddìon i argyoeddi un o'r llofruddion bwr- 
iadedi Unwaith aeth dyn i'w wrando i 
odfa cynaledig yn y Drefnewydd, gyda bwr- 
iad i'w ladd oyn ; ond yn hir cyn 
gorphen o'r cyfarfod yr oedd ei elyniaeth ef 
at Dduw a'i genad wedi ei ladd ras, a'r 
llew erlidgar mor ddof ac hyfoel ag oen 
bach. Bwriadwyd ei ladd hefyd yn y Tra- 
llwm, yn Machynlleth, ac olgellau. Yn 
y llo blaenaf, dyn a goleddai y bwriad mil- 
einig tuag ato; yn yr ail, gwraig oodd yr 
offeryn yn llaw y gelyn; ac yn y trydydd, 
torf gynddeiriog a thrai arno; ond pan 
fydd esgyll y Goruchaf yn amddiffyn ei blant, 
nis waeth. un ai dyn ai dynes, ai ynte 

gynddeiriog, fo c o ei 
erbyn, mae anfei deb rhyngddynt a' phe 
rygl. Cyflogwyd hen grythor meddw i'w 
wanu i farwolaeth. Pan yn sefyll o flaen y 


POW 
fainc i'w brofi, Nolgellau, cynygiodd yr 
adyn hwn ei drywanu ddwy UR ; ond, 
drwy drugaredd, bu ei bioell mor ddiniwed 
&'i gn. Buwyd bron ei ladd yn Mallwyd ; 
ond cofia, ddarllenydd hoff, peth i nì yw y 
“ bron” yna ; pan oedd llaw Duw rhyngddo 


ag angeu, yr oedd yno beth na 
mynyddau y ddaear. Pan yn edrych allan 
un diwrn drwy ffenestr carchar Trefal- 


d , saethodd milwr uffernol ato; ond 
gofalodd Rhagluniaeth arwain y belen farwol 
yn hollol ddiniwed heibioiddo, Unwaith yn 
sir Fflint, pan ar ei daith bregethwriaethol, 
collodd ei ffordd yn nhywyllw 
hir grwydro, canfu oleuni mewn ffenestr a 
brysiodd ato. Palas boneddwr erlidgar oedd 
hwn; dywedodd y forwyn wrtho bod ei 
meistr yn gynddeiriog yn erbyn Caradociaid, 
ond ei meistres ychydig yn fwy tyner. 
Rhoddodd y feistres lety iddo yn ddiarwybod 
i'w gwri ar ol myned o'r bon â'r gwel , 

a'r fon- 


y nos; ar ol 


ymai u lladd regethwr. 
Ar y ffordd daliodd Mr. Powell, ond am nad 
oedd yn eì adnabod, dywedodd oi ba 
le yr oedd yn myned, a pha beth oedd yn 
fwriadu wneud; dywedodd Mr. Powell y 
deuai gyd ag ef, ond y byddai yn well gwrando 
ar y pregethwr cyn eì ladd, fel y cawsent 
reswm eu hymddygiad ; cydsyniodd 
boneddwr a'r un; aethant eu dau i'r 
cwrdd, ond er syndod i'r boneddwr, py 
ddechreuai lefaru ond ei gydymaith ; a_llef- 
aru a wnaeth, nes bod yn oddion llaw 

Arglwydd i argyoeddi y boneddwr a'i 
briod. Buont eu dau wedi yny noddfa 
a lloches 1 genadau Ymneillduwyr am 
lawer o amser. BErhdiwyd Mr. Powell i 
fesur gan weinyddiaeth Oliver Cromwell. 
Yn amser y rhyfel gwladol, yr oedd ef yn 
chan y cyceddwyd cen NH ym Anclwydd 
a phan y cy mwell yn wy 
Amddiffynydd, dadleuodd Powell yn ei 
erbyn yn gyoeddus. Am hyn bwriwyd ef 
dros ychydi 


ì har ; ond y syndod mwyaf 
"A wedi riad â Siarl yr ail i'r orsedd, Mr. 
owell oedd un o'r rhai cyntaf i ddyoddef. 
Ar 28ain o Ebrill, yn 1660, cyn dydd, 
daeth byddin o filwyr at ei dŷ, yn y Goetra, 
plwyf Ceri, sir Drefaldwyn, ac a'i cymeras- 
ant ef yn ddirybudd a hollol ddiachos i gar- 
char y sir. O hyn allan am flynyddau teflid 
ef o garchar i garchar, cauid ef Ym yr 
ystafelloedd duaf a mwyaf afiachus; bu yn 
ngharchar Trefaldwyn, Amwythig, Llun- 
dain, a Portsmouth. Wedi marw o'i brif 
elynion, rhyddhawyd ef ar ol saith mlynedd 
o garchariad blin. Wrth ddychwelyd, daeth 
drwy Bath, Bryste, a Chasnewydd, nes 
cyraeddodd Merthyr Tydfil; cyfarfu tyrfa 


«4 -y 


411 


PRI 








fawr i'w wrando yn mynwent Merthyr, dar- 
FFAN ” phregethodd a; y iriau Ben- 
g fyddo'r gwr & iriedo 
Arglwydd.” Ond tra Toedd yn regethu, 
gyrodd George Jones, offeiriad meddw ac an- 
niwair Merthyr, genadau at adon i 
Gaerdydd, yn ei gamgyhuddo. Tbaoth swydd- 
og i Ferthyr i'w ddal, cymerwyd ef i gar- 
char Oaerdydd A wedi bod yno am beth 
amser dygwyd ef o flaen on i'r Bont- 
faen. Ar ol rhith o brawf bdon yr hwn 
sydd ar gael, anfonwyd ef yn ei ol ì Gaer- 
dydd, a symudwyd ef eilwaith i garchar Llun- 
dain, lle y cadwyd ef hyd nes y daeth galwad 
eì dad i'w u adref; cymerodd ei far- 
wolaeth le Hydref 27ain, 1678. Ryw amser 
cyn eì farwolaeth newidiodd ei olygiadau am 
ddull gweinyddiad yr ordinhad o fedydd, ac 
hefyd am ddeiliaid bedydd, a_ chofleidiodd 
syniadau y Bedyddwyr. Eto yr oedd yn 
cydweithredu yn egniol ao yn cydymuno o 
galon a brodyr gwahanol yn eu barn iddo ef 
ar y pwnc hwn. Yr oedd ei dduwioldeb 
personol yn ddiarebol; a bu ei ymdrechion 
a'i lwyddiant foddion i wneud lles an- 
nileadwy i wlad ei enedigaeth. Pan anghofio 
Oymru Vavasor Powell, bydd Wyddfa 
wedi neidio oddiar ei seiliau, a er Idris 
wedi ymgladdu yn môr y Werydd. Bu Mr. 
Powell yn awdwr amryw lyfrau, yrollo ba 
rai, oddigerth un, a gyoeddodd yn Seisneg 
Teitl ei lyfr Cymreig “ Canwyll Orist. 
Claddwyd ef yn Bunhill Fields, Llun- 
dain, lle mae rhan fawr o ardde og gu yr 
ghy we 8sgwyl boreu 
udgeniad ud Yn diweddaf. y 
ddwyfed o mH bumtheg gyr, byw 
ar bumtheg ; yr oedd 
rhwn fynyddoedd 1580 a 1620. yn »yw 
PRICE, J » gweinidog gyda'r Trefn- 
yddion Calfinaidd yn sir Drofaid . Mab 
ydoedd ì Richard ac Ann Price, Cefncarnedd, 
lwyf Llandinam. Ganwyd ef Mai 10, 1808. 
r oedd eì dad yn aelod ffyddlon a didwyll 
gyda'r Trefnyddion m Llandinam; a chafodd 
ohn ei ddwyn 1 fyny mewn mwynhad o 
freintiau crefyddol o'i febyd. Hudwyd ef 
unwaith gan ei frawd i anufuddhau i anog- 
aeth ei dad, sef i omedd aros yn y cyfarfod 
eglwysig, yr hwn a gedwid y tro hwnw ar ol 
pregeth, yr hyn a'i gofidiodd yn fawr lawer 
gwaith wedi hyny, wrth gofio am ei ymddyg- 
iad; adyma yr ollsydd hysbys o'i u 
eithredol. Yr oedd yn ddywediad 
In gan ei gyfeillion am dano, nad oedd gan- 
ddo pnd un y goehod gweithredol ì edifarhau 
o'i blegyd. Derbyniwy awn aelod 
yn eglwys Llandinam pan cdd rhwng 16 a. 
17 go. Dechreuodd ar waith y weinidog- 
aeth yn y flwyddyn 1825, n i 20 
mlwydd oed. Yn mhen rhyw y aid ar ol 
marwolaeth eì dad, symudodd gyda'i fam i 
fywi bentref a elwir Caersws, yn nghylch 
wy âlMir o Landinam, a bu yn ddefnyddiol 
& pharchus yn yr eglwys fooban gydd yn y 
pentrof hwnw. O gylch dechreu yr haf, yn 
y dwydd 1836, priododd ag Ann, merch 
anioel Jerman, Glangwdan, yr hwn oedd 


PRI 412 PRI 


— —  € OK 0m-2..—_—__u cas“ un Da 


amaethwr parchus rhwng Trefeglwys a Llnn- | flwyddyn 1660; a glynodd wrth ei egwydd. 
idloes. Yr oedd yn aelod cymeradwy gyda'r | orion fel Anghydffu wr trwy holl boe 
Trefnyddion yn Llanidloes er ysllawer o fly- | yr erledigaeth, hyd angeu, yr hyn a gymer- 
nyddau. Yn nghymdeithasfa y Bala, Mehe- | odd le yn y ílwyddyn 1697. Nid ymunodd 
fin, 1837, neillduwyd ef, yn ol dewisiad yr | erioed a id y cymunwyr caeth, yr hon a 
henuriaeth yn siroedd Gwynedd i holl waith | lywyddid gan Mr. Miles; er ei fod yn cyd- 
y weinidogaeth. Calanmai yn 1 flwyddyn | uno a'u golygiadau ar ddeiliaid a dull 
1838, symudodd ef a'i deulu i dyddyn aelwir | dydd.—(Thomas's History of ihe Association, 
Birchin House, ger Trefeglwys. Yn ngauaf | p. 25.) | 
1838, yr oedd rhyw arwyddion o ddadfeiliad PRIOE, SYR JOHN, LL.D., oedd ail fab 
yn ei iechyd, er nad oedd yn meddwl fod ei | Rhys ab Gwilym Gwynn, boneddwr o sefyllfa 
angeu mor agos. Pregethodd dair gwaith y | uchel yn sir Frycheiniog. Derbyniodd ei 
Sabbath olaf y bu byw. Bu yn refnew- | addysgiaeth yn Rhydychain. Wedi cymeryd 
ydd ar ryw amgylchiad y dydd Mawrth cyn | ei raddio yn yr athrofa, cafodd ei alw i'r bar ; 
y Sabbath y uu farw. Yr oedd golwg lled | ac yn fuan tynodd sylw y brenin Harri VI1I. 
wanaidd arno yno, cr hyny nid oedd neb Efe a briododd Joan Williams, nith Morgan 
meddwl ei fod yn ymyl angeu; ond dywedai | Williams, o'r Eglwyswen, un o henafiiad 
ef wrth amryw gyfeillion yno, ac wrth ddod | Oliver Cromwel. Yn ystod teyrnasiad Harri 
oddiyno, ei fod yn myned adref i farw; ac yn | VIII. yr oedd yn barchus iawn yn y llys. 
fore y Sabbath canlynol, Mawrth 31, ehed- | Ar ddiddymiad y mynachdai, penodwyd ef 
odd ei ran anfarwol o'i babell bridd i'r nefol | yn un or dirprwywyr er eu diddymiad, ac 
drigfan. Y geiriau olaf a ddywedodd oedd | ymaflyd eu meddianau at wasanaeth y 
'“Ni ddwg nebhwynt allanolaw fy Nhad i,” | goron. yd gwasanaeth hwn dros sir Fry- 
gau ddymuno cymorth i roddi ei hun yn y | cheiniog a syrthiodd i ran Syr John Prioe. 
w hono. Claddwyd ef y dydd Iau can- | Am ei gymeriad crefyddol nid oes dim yn 
lynol, Ebrill 4ydd, yn mynwent Llandinam. | wybyddus; ond fel cyfieithydd y rhan gynt- 
Nid oedd ond lled wan o gyfansoddiad corff- o air Duw, yr hyn a argraffwyd yn y Gy- 
orol; ond yr oedd wedi ei gynysgaeddu â | mraeg, ni ddylai ei enw gael ei alaol allan 
chyneddfau cryfion, wedi eu haddurno yn | yn hanes crefydd yn y Dywysogaeth. Yn y 
helaeth 2 grsau yr Ysbryd Glan. Fel Orist- | flwyddyn 1546, cyoeddodd lyfr bychan, yn 
ion, yr oedd ei dduwioldeb yn amlwg i bawb. | cynwys cyfieithad o Weddi'r Arglwydd, y 
Yr oedd ei symlwydd, eì ostyngeiddrwydd, eg Gorchymyn, a'r Credo; a chyfieithad 
ei diriondeb, a'i addfwynder, yn hynod, a'i William Salisbury o'r Salmau, yr Efengylau, 
ymddyddanion yn sobr a buddiol. Yr oedd j a'r Epistolau, fel eu penodid i'w darllen yn 
ei dduwioldeb ef yn amlwg yn ŷ gongl, ar | yr oglwysi ar gyfranogiad o'r cymundeb; ac 
hyd y ffordd, cystal ag yn yr areithfa. Fel | ar y Sabbathau a dyddiau gwyl. Dyma'r 
gweinidog yr efengyl, yr oedd yn gadarn yn | llyfrau cyntaf a gyoeddwyd yn y Gymraeg.— 
yr Ysgrythyrau, yn gryf ac iachus, a threidd- | (Jones's History of. Breconshire.) 
gar ei olygiadau ar bethau imnwrion yr ath- PRICE, SAMUBDL, gweinidog yr An- 
rawiaeth sydd yn ol duwioldeb. Person | nibynwyr yn Llanedi, sir Gaerfyrddin. Gan- 
Crist, a'i aberth yn iawn i Dduw dros holl wyd ef yn Penhenwenfawr plwyf Llangam- 
bechodau pawb a gedwir i fywyd tragywydd- | arch, sir Frycheiniog, ar yr 28ain o Ionawr, 
ol, yn nghyd a'r angenrheidrwydd am iawn | 1785. Yr oedd wedi hanu o achau enwog 
ac am ffydd ynddo, oedd ei hoff bethau, a'r | mewn duwioldeb a rhinwedd. Enwau eni 
pethau hyn oedd yn gorlenwi ei holl bre- | rieni oeddynt Dafydd ac Elizabeth Prioe, ac 
gefhau. Yr oedd ei ddull yn fraddodi yn | ŵyr ydoodd o ochr ei dad i'r hybarch Isaac 
ed araf, cadarn, eglur, a chynwysfawr. Yn | Price, o Lanwrtyd. Dygwyd ef i fyny yn nhŷ 
y cymdeithasau neillduol yr oedd ei sylwadau | ei daid, Penhenwenfawr. Yr oedd pregethu 
a'i ymddyddanion yn dra buddiol. Priodol | yn fynych iawn yn y tŷ hwnw ; a chan fod 
yw dywedyd am dano, “ Y brawd anwyl, a'r | ymweliadau neillduol ar grefydd y. pryd 
gweimidog ffyddlon. " yny, a'r bobl yn gyffredin o dan ddylan 
PRICE, CHARLES, oedd offeiriad a dro- | wadau uchel a gwresog yn dra gorfoleddus 
wyd allan o Aberteifi. Brodor ydoedd o sir | yn yr ardal hono, daeth Mr. Price yn ddeiliad 
Faesyted; ac efe a bregethodd am rai bly- | y cyfryw deimladau pan nad oedd uwchlaw 
nyddau yn y sir hono fol pregethwr teithiol. | naw mlwydd oed. Pan welodd yr eglwys 
r oedd yn hynod o ddiwyd yn ei waith cy- | fod ynddo gymwysderau o ran dawn, duwiol— 
oeddus, ac efe a aeth i Loegr, ac a fu byw a_| deb, ac ymestyniad at wybodaeth, rhoddwyd. 
marw yn  Hammersmith. Efe ydoedd ffurf- |. iddo anogaeth i ddechreu pregethu yn yr 
iwr a gweinidog cyntaf yr eglwys Gynulleid- | ardal pan yn ieuanc iawn. haodd bob 
fanol yn Llechryd, ger Aberte .— (Palmer's | manteision dysg a allasai y wlad roddi iddo 
Nonconformist's. Memorial, vol. iiì. p. 496.) yn foreu, ac wedi hyny anfonwyd ef i athrofa 
PRICE, CHRISTOPHER, o Lanfoist, ger | Caerfyrddin, ac oedd y pryd hwnw dan ofal 
Abergavenny, oedd wr rhagorol o gyfenwad | y Parch. D. Peter, a'r Parch. D. Davies, y 
y Bedyddwyr. Meddyg ydoedd wrth ei al- | pryd hyny o Lanybri.. Bu yno yn llafurio 
wedigaeth; a gelwid ef yn gyffredin Dr. | yn dra egniol i gyraedd a chynyddu mewn 
Price. Nid yw yn ymddangos iddo fod erioed | gwybodaeth am dair blynedd, ac yr oedd | 
ym dal un fywiolaeth fel gweinidog unrhyw | mewn cymeradwyaeth uchel gan ei athrawon, 
lwyf; ond efe a ddechreuodd bregethu tua'r | ac mewn undeb a chariad a'i gydfyfyrwyr. 


— —  — — -— —_—  _. —_ __—---— — — — ————  —  —_— —_, —— a 





— ———— 


| 


PRI 413 PRI 


—— —_— —— 


Ymadawodd ar athrofa yn nt na'r amser 
arferol i efrydwyr ì ymadael ar gais oi 
ewythr, brawd & dad, ag oedd yn weinidog 
yn Mhenybont-ar-ogwy, i'w gael ato yn 

orthwywr. Wed: iddo aros yno am 
ychydig amser, anghymeradwyai y sefyllfa, 
8 benderfynodd ì ymadael. Wrth ddychwel- 
yd arei daith i Gaefyrddin rhoddodd bre- 
geth ì eglwys Llanedi. Hoffwyd ef gan gy- 
maint fel y rhoddwyd iddo alwad i fod yn 
weinidog iddi, a thueddwyd yntau i'w der- 
byn. Urddwyd ef yn Llanedi ar Mi 14eg o 
Awst, 1811, pryd y traddododd y Parch. T. 
Davies, Panteg, araeth ar natur eglwys, ac 





derbyniodd y es. Y Parch. D. Davies, 
Llanybri, a draddododd siars i'r gweinidog 
oddiwrth 2 Tim. iv. ô; a'r Parch. David 


Williams, Troedrhiwdalar, siars i'r eglwys, 
eddiwrth Ephes. v. 16. Er fod eglwys Llan- 
edi ar y pryd yn rhanedig ac aflonydd iawn, 
ar ol rhyw ystorm gynddeiriogwyllt oedd 
wedi ymosod arni—'“' Y badd o'r coed wedi 
dyfod i mown i dwrio, a bwystfil y maes i'w 
phori,” a llawer o hen glwyfau heb eu gwella, 
a hen deimladau chwerw heb eu symud, 
yr oedd ei eiriau mor fwynaidd a'i lwybr 
mor heddychlawn a dengar fel y toddodd 
hwynt i gyd i'r un ysbryd efengylaidd, siriol, 
ag efeihun. Yr oedd pawb o honynt yn ei 
garu heb yn wybod iddynt, daeth llawer 
oedd yn methu cydweled i gydrodio llwybrau 
glwysaidd tangnefedd ac ewyllys da; carth- 
Wyd cryn lawer allan o'r hen lefain, a chyd- 
iodd pob un yn ei orchwyl, fel yr ymadnew- 
yddodd yr eglwys oedd wedi yn barchus 
a blodeuog am flynyddau lawer. Cafodd yr 
hen bobl dduwiol a gawsant eu porthi a bara 
gofid, a'u diodi a da, Tau wrth fesur mawr 
u megys y dy u gynt, a chyd- 
Grfoleddu, Tod" y gauaf wedi myned heibio; 
tyrodd y bobl yn nghyd n fuan, llewyrch- 
odd yr ysgol Sabbothol a'r cyfarfodydd 
gweddi yn yr ardal, a bu llaw yr lwydd 
yn amlwg iawn gyda'r weinidogaeth, oblegyd 
ychwanegwyd llawer iawn at yr eglwys yn 
eiamseref. Er na fu adfywiadau poeth a 
thanllyd iawn yn Llanedi o'r fath a ffynent 
yn yr eglwysi cymydogaethol, eto byddai 
chwanegiadau giaddol trwy ystod y blyn- 


'y 
yddoedd, fel yr oedd eglwys Llanedi yn 


amser marwolaeth Mr. Prioe yn lodenog ac 
mor gyfrifo un eglwys yn y wlad. Yn 
mhen chydig wedi ì Mr, Prios sefydlu MD 
Llanedi ymunodd mewn priodas a merch Mr. 
Boberts, masnachwr, L anelli, yr bon a fu 
ìddo yn ymgel gymwys hyd ddydd ei 
farwolaeth. Bu iddynt gaith Y blant, yr 
oedd chwech o honynt yn fyw ar farwolaeth 
eu tad, wedi eu l vn ymddifaid, pan na 
allent wneud fawr drostynt eu hunain. Ar 
ol iddo fod yn llafurio yn ddiwyd a_llwydd- 
ianus am ugain mlynedd yn Llanedi, Beth- 
ania, a Phontyberem, efe a dorwyd o blith y 
rhai byw yn nghanol ei ddyddiau a'i ddefn- 
yddioldeb yn ol golwg ddynol. Tybir mai 
anwyd trwm a gaf pan yn dychwelyd 
adref ar ol bod yn pregothu yn Bethania a 
achosodd eì afiechyd, yr hwn frwy ei es- 
O 


geuluso ar y cyntaf a drodd yn fllaineg (in- 
Jlammation) ar eì ymysgaroedd, » methodd 
pob dyfais meddygol eì atal i gymeryd 
ymaith ei d gwerthfawr. Ni feddyliodd 
ef na neb fod niweid hyd nes i o 
ar yr Amy roedd i ddechreu, ac er po 
cymorth meddygol methwyd ag atal y llosgfa 
rhag enyn ; ac ar ol naw diwrnod o gystudd 
hunodd yn dawel ar y 23ain o Chwefror, 
1831, yn chwe mlwydd a deugain oed. Ar 
ddydd ei angladd ymgasglodd tyrfa fawr yn 
nghyd. Wedi cludo ei gorff i gapel Llanedi 
gweddïodd y Parch. D. Rees, Llanelli, a 
phregethodd y Parch. D. Davios, Panteg, yn 
gyfaddas iawn i'r amgylchiad, i'r dyrfa alarus. 
Yna rhoddwyd ei ran farwoli orwedd 
dystaw fedd. Fel dyn, yr oedd yn feddianol 
ar y tymerau mwyneiddiaf a serchocaf. Cerid 
ef yn fawr gan bawb a'i adwaenai. Medrai 
wneud ei hun yn bob peth i bawb; medrai 
““ shiboleth ” y tlawd a'r cyfoethog, fel pe ne 
buasai wedi gweled dim ond y rhai hyny, 
pan elai i blith boneddigion, dangosai 
mor esmwyth a boneddigaidd fel y esid! 
meddwl mai hwnw oedd ei gylch; felly 
oedd mewn parch gan bawb, ao edrychid i 
fyny ato gan wreng a boneddig am gyngor 4 
chyfarwyddid. Yr oedd yn feddianol ar y, 
hyn ddylai pob gweinidog ymostyn ato, sef 
gwybodaeth gyffredinol. “el Cristion, yr 
oedd yn drwyadl, gellid dyweyd am dan» 
“* Wele Israeliad yn wir yn yr hwn nid oes 
twyll.” Yr oedd yn caru gwaith a phobl 
yr Arglwydd yn fawr. Fel gweinidog, yr 
oedd yn gyflawn a ffyddlawn yn mhob cylch, 
dangosai nad oedd dim yn ddiffyg ynddo; 
yn y cyfarfod gweddi a'r cyfrinachau yn yr 
ardal yr oedd yn rhagori, ac nid ychydig 
fuasai yn ei rwystrorhag bod yn bresenol; 
i hyn, dan fendith yr Arglwydd, oedd llawer 
o'i Ìwydd i'w bridoli. Yr oedd yn dirion i'r 
gwan ac yn adnabod y ffroenfalch. Cyfod- 
ed Duw eto lawer o'i fath. 

PRIUE, JOSEPH, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Blaenafon, Mynwy. Brodor ydoedd 
o Launwenarth. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1764. Derbyniwyd ef yn aelod o'r eglwys 
yn y lle crybwylledig yn y flwyddyn 1759, a 

u yn aelod ffyddlon yno am J4 o ilynyddau, 
Yn mhen ychydig amser ar ol ei ddorbyniad, 
anogwyd ef ìi arfor eì ddawn i bregethu; nc 
mewn cydsyniad a'u cais ymaflodd yn y gor- 
chwyl pwysig o gyoeddi Urist yn Geidwad i 
bechaduriaid colledig ; a gall ugeiniau dystio 
iddynt dderbyn lleshad dun oi weinidogaeth. 
Cafodd ei urddo yn fuan wedi iddo ddechreu 
pregethu yn Mlaenau Gwent, lle y llafur- 
loul gyda ffyddlondeb mawr. Progethai 
hefyd yn fisol yn Llanwenarth a'r cymydog- 
aethau gyda'r derbyniad mwyaf. Cyneiddy- 
chweliad yr oedd eì gymeriad yn annuwiol 
iawn, am. hyny ystyrid ef gan ei gyfeillion 
yn un o'r campwyr cywreiniaf mown drwg; 
ond ymwelwyd ag ef gan Dduw yn ffordd ei 
ras. Pl gwyd ef yn ewyllysgar 1 geisio 
trugaredd, fel nad oedd y rhai a'u hadwaen- 
ent yn ameu ei droedigaeth oddiwrth y cyf- 
newidiad amlwg a welid ynddo. Pryd hyn 


PRI 


— —— 


canodd yn iach i'r hen gyfeillion a'r hen 
ffordd, ac ymunodd a'r bobl ddiystyrai i gynt; 

mewn canl , byw gyda'r saint d ei 
brif hyfrydwch, adrodd gweinidogaeth y 
cymod oedd eì 'bleser penaf, ac ymgais at 
ogoneddu Duw oedd ei amcan penaf, ond o'r 
diwedd teimlodd ergydion marwol brenin 
braw yn dryllio ei babell, a'i cholofnau yn 
ymollwn nes cwympo yr adfail faluriol. 


d am flynyd au o dan effaith clefyd 
hwn a'i analluogodd i awni 
ei ei ddyledswyddau fel cynt, a thrwy ei glefyd 
hirfaith, cafodd serchogrwydd mawr gan ei 
briod a'i blant gofalus a thyner. Ar y 4ydd 
o Awst, 1834, Tr T0 oed, bu farw y gwas 
ffyddlon hwn i Grist. Fel dyn, yr oedd Mr. 
Price yn hynod am uniondeb yn ei holl fas- 
nach fydol. Manwl ymofynai a oedd wedi 
talu am bob peth yn ei feddiant. Ni byddai 
foddlon byth i fwyta ymborth na gwisgo 
dillad nes y byddai wedi Talu amdanynt; yn 
hyn yn neillduol, carwn ei osod o flaen holl 
ristionogion O fel enghraifft iddynt 
u. Gorfod iddo ymdrechu llawer 
y blaen drwy y byd. Yr oedd 
ddo Yn ulu mawr, heblaw llawer o anhaws- 
erau ereill yn ei ffordd, ond trwy drugaredd, 
nid oedd neb a_allai ddywey d y Fn ofe 
farw ei fod yn ei ddyled am y limal Nid y 
lleiaf o'r rhinweddau Cristionogol yw gonest- 
dd. Yr oedd frigolion yr ardal lle y 
treulioddd ei holl fywyd yn alluog i ddwyn 
eu tystiolaeth i wirionedd yr hyn a ddy- Y 
wedir. Fel pregethwr, yr oedd yn dderb 
iol, a gall ugeiniau dystio iddynt dderby; 
lles sylweddol dan ei weinidogaeth syml, a 
ffyddlawn. Bu yn yyfferyn d dd i droi 
llawer o bechaduriaid o dywyllwch i oleuni, 
“ 9 feddiant Syn a. duw. Oafodd ei 
o yn eglwys y Blaenau, yn y flwyddyn 
1798, & pharaodd 1 wasanaethu yr eglwys 
gyda llawer o ffyddlondeb a llwyddiant hyd 
1827, pryd y tarawyd ef a'r parlys, yr hyn 
a'i analluogodd ef i wasanaethu yr eglwys 


yn-hwy. 

PRICE, THOMAS, oedd bregethwr gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd. Brodor d o 
ranau uchaf sir Frycheiniog. 
wydd pa un ai yn Llanfairmuallt ai yn y 
ia wan y dechreuodd efe bregethu, ac nid 

yny o fawr pwys. Nid oedd efe yn 
Tddiano ar dalentau enwog fel pregethwr. 
Yr oedd yn ddarostyngedig i amrywio 
cryn lawer; pan fyddai yr awel o'i dy 
regethai yn dra_ llewyrchus, ond i gwir 
dlawd a fyddai heb hyny. Bu yn gyfaill pan 
yn henafgwr i'r Parch. William award; a 
phan oedd unwaith ar daith gydag ef, d dy 
gwy ddodd iddo yn rh aon lle yr d 
1e gwrandawyr 


neyn Penhydd 
gael y rhan gyntaf o'i bre eth dra_llew- 


yrchus, ond ddarfod iddo dywyllu fel y 
agddu arno tua chanol y bregeth; ac o 
hyny hyd y diwedd id prin lawn yr oedd yn 
usgo yn mlaen. Wedi myned i'r 

iy ar diw 1 yn oedfn, tra yr oedd Thomas 
ce yn ymofidio am ei ddarostyng gy- 
maint yn y pwlpud, gofynodd i Siencyn pa 








Nid oes SiCT- - 


414 


EL ÍR ——_———_——_ Su i —_—— [Y 


PRI 


— — — — — _ 


reswm a allai efe roddi am gyfnowidiad mor 
fawr a disymwth o fewn cylch yr un bre- 
geth? “Miaddywedafi ti,” ebe Sien 
“* Pan oeddit ti yn pregethu yn dda, daet y 
diafol ac a gurodd dy gefn, gan ddyweyd 
yyell mlan Tom Prioe, yr wyt ti yn ei gwneud 
thau gyd eg ef; trwy hyn digioddd y Fai a 
ithau gy trwy yno 1 y eìatr, 
ac a PER rodd dy llewyrch od; rnat,” 
JOHN, o'r Trallwm, sir Dre- 
fallwyn, gweinidog yr eglwys Annibynol yn 
Mferth Ganwyd ef a y flwyddyn 1842, yn 
rthyr Cynog, sir 'ryeheiniog. Ymunodd 
a'r EglwysGynulleidfaol yn Bethania, addol- 
dy yn ei bentref genedigol. Aeth oddiyno i'r 
Coleg Annibynol yn y Bala, yn Mawrth, 
1863, ac urddwyd ef yn Ionawr, 1860, fel 
Fedrwn, y ulleidfa Gymreig yn y 
rallwm, a'r un Seisneg yn y Groeslwyd, yn 
y 8y mydogaeth hono, perthynol i'r un enwad 
yd Nid cynt y neillduwyd efi waith 
Y weinidogaeth nag dechreuodd ei iechyd 
ddadfeilio, ac ar y bb bath, Hydref yr 22ain, 
oddeutu naw mis wedi ei urddiad, efe a 
Hin hunodd yn yr Iosu; y dydd Iau can- 
ol, claddwyd ef n | 
Newydd Trallwm. YY oedd ef yn bregethwr 
derbyniol yn y ddwy iaith, yn weinidog 
ffyddlon, ac yn dra awyddus i wneuthur 
daioni; ond rhedodd ei yrfa allan yn fuan, 
ac y mae yn awr yn mwynhau ei wobr 


ogoneddus yn 
PRICE, LLIAM, einidog y Bed- 
yddwyr yn Merthyr Brodor oedd 


o sir Frycheiniog. erai ddyfod yma 
yn achlysurol o sir Frycheiniog, a dewiswyd 
ef i fod yn weinidog yn Nghapel Seion, a 
chafodd ei urddo, ynd safodd rhai ei 
erbyn, ac ran eglwys yn d R 
bu Tlawbr o flinder Y'r dau J Yn y y 
flwyddyn 1792, ar ddiwrnod penodedig, ym- 
gasgl einidogion i'w urddo, ond pan 
daeth y dydd, cred oddiwrtho yn Ni gwr y 
cafwyd cymaint gofid oddiwrtho yn 1 
Seion. Awd yn mlaen a gwuith yr gn d- 
iad allan Ymadawodd yy fynwent o flaen y capel, ac 
y gwanidog a'i blaid yn union- 
ymschol, sef oddeutu deugain, a chymerasant 
y anedd yn ddioed gyferbyn a'r capel ar - 
Dwyn yr Odyn. Buont yno hyd 1794, pryd 
yr adeiladwyd capel Ebenezer. Yr oed ynt 
erbyn hyn wedi cynyddu llawer, fel nad 
oedd lle iddynt yn y ty annedd. Oorffolwyd 
hwynt , eglwys reolaidd, a c hymorwyd hi 
&oÌo o'r gymanfa a gynaliwyd y y îlwyddy n 
o yn Olchan. Bu lled 
ïw yddians y Dlynyddau cyntai; f; derbyn- 
d amryw ael a llanwodd y ty o 
Wrandawyr; ond buan cyfododd dnghylfod 
rhyngddo a 'r bobl ynnghylch rhyw amgylch- 
u arianol, a chydunodd i adael ar eu 
Sw byn yn talu yn oedd ddylelus iddo, 
hyn a wnaethant. Nid oes genym hanes 
yellach am dano, pa le yr aeth, na pha bryd 
y bu efe farw. 
PRICE, THOMAS, 
Ganwyd 
bychan 


Naid NY, ) 


nm anwyl Oarnhuanawo yn mhl 


PRI 


415 


PRI 


———— ————— EN y I a _ 
- ——  — 





Llanfairmuallt, yn sir Frycheiniog, yn y 
flwyddyn 1788. _ Pum cant a chwech o flyn- 
yddau cyn geni Carnhuanawc, a cher llaw y 
fan lle y derbyniwyd ef i'r byd, y bu ym- 
drechfa olaf ein cenedl am gadwraeth ei gor- 
sedd, ei choron, ei gwlad, a'i hannibyniaeth ; 
yno y syrthiodd ein dewr a'n hoff Llewelyn, 
yno Yn milwyr Edward yn meddwi mewn 
gorfoledd, wrth feddwl am y boddhad a 
gawsai brenin Lloegr wrth gael ei anrhegu 
a phen gwaedlyd Tywysog Cymru. Gerllaw 
yno y gorwedd yn dawel gorff di-ben Llew- 
elyn, hyd y boreu pan y gwysir gwyr mawr, 
breninoedd, a phenaethiaid y ddaear i roddi 
cyfrif am eu trais, eu lledrad, a'u difrod ar 
ddiniweidiad y ddaear. Am hir oesau gal- 
wyd pobl sir Brychan yn “ Bradwyr Bry- 
cheinmog; ” ond mai yno y preswyliai 
Dr. John David Rhys, gan maì yno y gan- 
wyd John Penry, gan mai ymo y cyfansodd - 
wyd Drych y Prif Oesoedd, gan mai yno y 
magwyd Theophilus Jones, a chan mai yno 
y ganwyd, y preswyliodd, ac y bu farw yr 
a ol Carnhuanawc, Nu ydym yn io 
benbaladr i gyfarfod mewn llys, i 

ddewis rheithwyr goleuedig, ac ìi ddwyn i 
mewn ddedryd o ddieuogrwydd yn erbyn 
Brycheiniog, ac wedi derbyn y dyfarniad 
uniawn hwn eled y barnwr yn awdurdod 
unllef, unllais wlad, ac oddiar binacl 
uwchaf yr hen Fannau bydded iddo rydd- 
hau Brycheiniog yn oes oesoedd oddiwrth y 
cyhuddiad hwn. Yr oedd Thomas Price yr 
ieuangaf o ddau fab i'r Parch. Rice Price, 
offeiriad. Llanwrthol, ger Rhaiadr ar Wy. 
Ar ol derbyn ychydig addysg yn ysgolion y 
gymydogaeth, anfonwyd cf 1 ysgol ram- 
adegol colegdy Llanfaes, yn ef Aber- 
honddu. Bu . Price yma am rai blyn- 
'ddau, ac yr oedd yn efrydiwr diwyd, 
lawen, a chyfeillgar. Yn, neu oddeutu y 
flwyddyn 1812, urddwyd ef yn ddiacon, ac 
aeth i weini fel curad i ddau o blwyfydd 
anmhoblog ger llaw ffynon iachusol Llan- 
drindod. Bu Mr. Price yn y lleoedd unigol 
a neillduedig hyn am oddeutu tair blynedd, 
ryd y symudodd i wasanaethu fel curad i 

blwyf Llangeney, i ddyffryn prydferth y 
Grwyne, gerllaw Crughywel. Bu wedi hyry 
yn gwasanaethu yn Llanelli, Brycheiniog, 
ac yno clywsom amryw o hen breswylwyr 
yn siarad yn uchel am dano fel dyn hynaws, 
caredig, a diragfarn. Pan oedd yr Ymneill- 
duwyr heb un lle addoli yno, aeth un hen 
frawd i gyfarfod a Mr. Price, pan yn myned 
i'r eglwys ar foreu y Sabbath ; dywedodd ei 
gwyn wrtho, a'i fod yn teimlo yn awyddus 
am le mwy canolog a chyfleus i'r ysgol Sab- 
bathol, ac ìi gyfarfodydd ymneillduol achlys- 
surol; atebodd Mr. Price ef, “* Byddaf heddyw 
yn ciniawa gyda Mr. Scale, perchenog y 
gwaith, deuwch yno, a mynaf weled beth a 
allaf wneud drosoch.” Aeth y cyfaill yno, a 
chafodd Mr. Price yn llawen, am ei fod wedi 
llwyddo gan y boneddwr i gael mangre An 
leus i'r Ymneillduwyr wersyllu ynddo. Nid 
oes eisieu rhagor na hyn ìi esbonio ysbryd 
rhyddgarol, a meddwl diragfarn Mr. Prico, 


er y gallwn rhwydd ychwanegu amryw 
eithiau anwydadwy ereill o gyffely b natur. 
Mae creigiau Llanelli wedi peri i dob pren 
a phlani y lle braidd ìi wisgo agwedd 
wahanol i'w brodyr coedog a llysieuog yn yr 
ardaloedd amgylchol; mae cangenau rhai 
o'r coedydd wedi cymeryd yn eu penau i 
groesi deddfau naturiaeth, dyfu ì lawr 
ac i fyny, ar hyd ac ar led, igam ogam 
fel danedd llawhf. Heblaw hyn, neu trwy 
hyn feallai, edrychant can hened a phe 
byddent yn weddillion cyndduliwiaidd, Yr 
oedd henafiaeth, hynodrwydd, a Chymreig- 
rwydd yr hen goed hyn, wedi enill ei galon 
i'w caru, a chan ei fod ef mor hoff o honynt 
gwnaeth eu perchenog anrheg o honynt iddo 
8m eì oes; ac yr d yn gwylio rhag 
bwyill a llawlifau y preswylwyr gyda man- 
ylwch cysegredig a haner santaidd. Er mai 
un o ddynion llareiddiaf y ddaear oedd ef, 
efo os cawsai neb yn euog o osod offeryn 
awch ar y coed hyn, nid boddlon iawn oedd 
iddynt i gael deuant yn y byd hwn na'r 
byd a ddaw. Yr oedd. yr unrhyw ymlyniad 
angherddol ynddo at bob math o weddillion 
henafol, yn neillduol os buasai traddodiadau 
cenedlaethol a hanesiol yn gysylltiedig a 
hwynt. Edrychai ar lawer tirfeddianydd 
athyddinwr, fel bodau anghysegredig, an- 
farddonol, dichwaeth ac anwladgar, am osod 
y gaib a'r rhaw i aflonyddu gweddillion hen 
gaerau, hen wersylloedd, hen ffyrdd, hen 
geryg, hen gestyll, a hen balasau; a llawer 
gwaith y bu ei gyfryngiad taer a'i ymbiliau 
cyflrous ef. yn foddion 1 gadw amryw o hon- 
ynt rhag difodiant du ac anghofus. Ar ol 
gweini o lei le fel curad am dair blynedd 
ar ddeg, yn y flwyddyn 1825 anrhegwyd ef 
a ficeriae du, rhwng Crughywel a 
Enau rth. YR mhen. h amaer, derbyniodd 
efyd guradiae T en gapel eglwysi 
Tretwr. Oddiwrth y ddau le hyn derbynia 
ef ryw beth oddeutu dau cant o bunau yn 
y flwyddyn. Am hir flynyddau ni bu ei 
gyflog ond bychan iawn; ac yn y diwedd 
nid llawer o'r brasder a gafodd, gan fod 
brawdi Dduc lled enwog yn gofalu am yr 
hufen iddo ei hun. Med aì Mr. Price ar 
athrylith ystwyth, yr hon a wnelai bob peth 
yr ymaflai ynddo gyda deheurwydd mawr, 
ond siarad yn hyawdl. Pan yn ieuauc, yr 
oedd yn arluniwr ardderchog; wedi i Then- 
philus Jones ddeall hyn, gwnaeth ddefnydd 
mawro hono i dynu yr arluuiau cywir a 
mddangosodd yn ei hanes o sir Frychein- 
log. BErnad oedd Mr. Price ond prin un ar 
hugain oed yn amser cyoeddiad cyfrolau 
enwog Theophilus Jones, eto bu yn gymorth 
u awr iddo gasglu a thaflenu yr achyddiaeth 
orchestol a ymddungosodd yn “* Hanes Bry- 
cheiniog.” Yr oedd yn dal a thenau, yn 
wladaidd yn ei wisg, ac yn dywysogaidd yn 
ei lygaìd a'i wynebpryd. Gwelsom a chlyw- 
gom ef yn A eisteddfod ddiwedduf ag y bu 
nddi. Safaiar yr esgynlawr fel patrwn o 
ymro, edrychai fel yn teimlo taw bod yn 
Gymro ac yn Gymreiraidd oedd yr anrhyd- 
edd daearol mwyaf. Yroedd ei ddillad yn 


PRI 


——— — _ 


crogi yn llaes am dano, a'i het o dan oì ges- 
ail, ei lygaid yn fywiog a chyffrous, a'i dal- 
cen yn llydan ac uchel; yno siaradai mor 
ddiofn a dibryder a phe buasai yn eistedd 
ar eì aelwyd ei hun, yn hen Bersondy y 
Cwmdu. Un o'i gas bethau oedd dillad new- 
ydd, ac y mae y traddodiad yn amgylchoedd 
Crughywel na wnelai byth eu gwisgoâ heb 
eu plethu, eu gwasgu, ac eistedd arnynt yn 
gyntaf, er tynu pob ystiffrwydd a balchder 
allan o honynt; ac wedi eu cael yn ddigon 
gwladaidd ac yst , buasai yn eu han- 
rhydeddu drwy osod Carnhuanawc dyddynt, 
ac yr oedd hyny yn ddigon o dal iddynt am 
bob anmharch blaenorol a ddangosodd tuag 
atynt. Yr oedd hefyd yn gerddor ardderchog, 
a chan ei fod. yn dal a hoew, yr oedd ei gam 
yn hir a chyflym. Nid oedd byth yn gofyn 
cymorth na cheffyl, na cherbyd, na rhes 
(frain) os gallai eì ddwy goes wneud y gwas- 
anaeth. Yn 1829 cymerodd daith ar draed 
drwy Lydaw, er ymchwilio ìi ansawdd y 
gangen o'r teulu mawr a breswylia yno. Cy- 
Gedda ei sylwadau ar y wlad a'r preswylwyr 
y Cambrian Guarferl Magazine. Bu 
hefyd. yn foddion i gael y Tostament Newydd 
wedi ei gyfieithu i'r Llydawaeg, a'i daenu 
yn mysg y preswylwyr ofergoelog a Phab- 
yddol. Gallasai ef gerfio mewn cwyr a 
choed, gyda chwaeth a m dd neill- 
duol. Efea dynodd allan y rhan fwyaf o'r 
arluniadau a gyoeddwyd ngweithiau 
y Welsh Manuscripts. Society. Gwnaeth 
delyn ragorol, bob ergyd a phwyth a'i law oi 
hun; ac yr oedd mor hoff o offeryn cerdd 
Cymru fel yr oedd yn dysgu tonau henafol 
y genedl ar ei gof, fel y gallasai chwareu 
unrhyw don heb gymorth llyfr nodau. Yr 
oedd yn adnabyddus o bob llysieuyn a phren 
ag oedd gynenid a brodorol i Gymru, ac 
yn gwylio drostynt gyda gel ac aiddgarwch 
angherddol. mhyfrydai yn holygon 
Gymreig, a phlanai hi Er a chysegroldeb 
yn amgylchoedd M| a'r Eglwys. Yr oedd 
yr erfinen wyllt hefyd yn werthfawr yn ei 
olwg, ac ofnai ddwys rhag i'r cloddwyr 
penrydd a dideimlad ei gyru o'r wlad. Yn 
1829 cyoeddodd Mr. Price lyfr dyddorol ar 
““ Wynebpryd a ffurf gorfforol preswylwyr 
resenol Prydain,” gan brofi trwy yr ym- 
N dangosiadau hyn eu tarddiadau gwreiddiol 
o'r Celtiaid, neu y Gothiaid. Yn 1842, dyg- 
odd allan ei brif waith awdurol, sef “ Hanes 
Cymru,” yn mha un yr olrheinia gyda 
fal a manylwch hanes y genedl o'r oesau 
reuaf hyd gwymp Llywelyn ap Gruffydd, 
gan wneud nodiadau byrion ar helyntion 
ladol y genedl o hyny hyd ei amser ef. 
Gwnaeth ef fyned ì ul a thrafferth 
anghredadwy er cyfansoddi a d allan 
hanes ei genedl a'i wlad; ni adawodd neb na 
dim cyraeddadwy ac adnabyddus heb ym- 
gynghori ag cb er cael yr hanes yn llawn a 
chywir. yr holl waith mp arddangos 
ymchwyliad manwl a_barn bwyllog; ond 
nid yw y cyfansoddiad mor lws, a'r laith 
mor swynol ac ystwyth ag y buasai yn ddy- 
munoliddo fod er gwneud y llyfr y werth- 


416 


- 
——  -.-_— —_ 


PRI 


- - —— GL —_—————— ——— N —— a _— 
— — _-— _— — — 


fawr hwn yn ddarllenadwy. Gwnaeth swyn 








plygu glin a phen i “ Ddrych y Prif Oes- 
oedd.” Wedi y cyfan, Nyd nad anghofir yn 
Ngwalia yw ““ Hanes Cymru,” mae yn un o 
hanfodion y genedl, a bydd ef a'i awdwr 
mewn coffadwriaeth] cysegredig tra Cymru 
yn bod. Yn 1846, cyoeddodd y traethawd 
wnw a adnabyddir wrth yr enw “Y Cy- 
ffrawd,” yn mha un y daliai bod rhyw ddy- 
lanwad anianyddol yn symud yn awyr 
neu rhywle, ac y mai y bobl a fyddo mor 
ffodus a bod o dan y fan y bydd y cyffrawd 
hwnw yn sefyll fydd yn rhagorì yn y celfau 
a'r ddorau. Enillodd lawer o wobrwyon 
eisteddfodol yn y Dehau a'r Gogledd; ac ys- 
grifenodd lawer i'r cyoeddiadau Cymreig a 
Seisnig ar hanes, llenoriaeth, arfer, a cherdd- 
oriaeth y Cymry. Hyn oedd ei hoff bwnc, 
arno y myfyriaì ddydd a nos, ac am dano 
Y meddyliai hwyr, boreu, a chanol dydd. 
Yr oedd wedi gosod ei genedl goruwch ei 
lawenydd penaf, ac wedi argraffu ei llesiant 
ar gledr eì law. Er mai Eglwyswr ac offeir- 
iad oedd ef, eto ymgymysgai a Chymry di- 
dwyll, goleuedig, a selog, gyda sirioldeb a 
chalonogrwydd, beth bynag fuasai eu dal- 
iadau ar bynciau crefyddol. Yr oedd yn 
enghraifft ardderchog o'r hyn a allai llafur, 
ymroddiad, a dyfal barhad ei wneud. Ni 
chafodd fanteision addysg helaeth, ni ddy- 
gwyd ef i y yn Caergrawnt na Rhyd- 
chain. Nid oedd ganddo etifeddiaeth; ac 
yd o fewn ychydig flynyddau cyn ei farw, 
nì dderbyniodd ond tal bawaidd a dirmygus 
gan yr Eglwys; eto efe a ymroddodd at, ac 
a ymlynodd wrth ei hoff destun nes yr enill- 
d sylw a. pharch gwreng a bonedd, dysg 
edig ac annysgedig, Eglwyswyr ac Ymneill- 
duwyr. Daeth yr hynafiaethydd a'r hanes- 
ydd goreu yn Nghymru ; a_bydd yn rhaid 
Vr galon Gymreig golli ei brwdfrydedd a'i 
thwymgarwch cyn anghofir enw anwyl 
Carnhuanawc. Gwnaeth yn fwy na neb 
arall yn ei oes ì droi sylw y Cymry atynt eu 
hunain, a llwydodd ìi greu cenedlgarwch ac 
ysbryd annibynol yn hen b lwyr AIR 
ynys. Ar ol gwasanaethu ei genedl yn dda, 
ofe a fu farw ar y seithfed o Dachwedd, 
1849, pan yn drugain mlwydd oed. Gosod- 
wyd ef ìi orwedd yn mynwent yr eglwys & 
wasanaethai. Buom dro ar ol tro yn sefyll 
uwch ben. ei fedd, a braidd na theimlem, yw 
gêl ac y nedlgaro enyn drwyddom 
wrth golli dagrau uwc ben. ei orweddle. 
Mae llawer o siarad y dyddiau hyn am gof- 
golofnau; ond nid ydym wedi clywed neb 
eto yn sibrwd am gofgolofn i awdwr enwog 
“ Hanes Cymru; ” diau ei fod yn ei thei- 


PRI 
1 ; adiau hefyd, os yw. yr oes hon yn 
rhy ddifi ì 





diolchgar ynddynt ì gì 
Diau y ceid cydweithrediad 


r. 
Y PRICE, RICHARD,D.D. Mab oedd 
Richard Price i'r Parch. Rice Price, gweini- 
dog Henadurol neu Annibynol Penybont 
a'r Betws. Ganwyd ef mewn lle ger i'eny- 
bont o'r enw Tynton, yn y flwyddyn 1723. 
Dywedir i'w dad gymeryd cryn ofal i ddwyn 
ei blentyn i fyny Mr yr un goly ì 
athrawiaethol ag ef ei hun. Der 
Richard gymaint o fanteision dysgy 
feddyliol pan yn blentyn ag a ellesid ddys- 
gwyl iddo gael. Gartref rhoddai ei dad bob 
cyfarwyddyd ac anogaeth iddo ag oedd yn 
eiallu i'w roddi, ac nid bychan oedd hyny, 
oblegyd dyn galluog a dysgedig oedd y 
Parch. Rice Price, canlynydd yr anfarwol 
Samuel Jones; heblaw hyn, mwynhaodd 
freintiau yr ysgolion cyffredin, o'r fath ag 
oedd i'w cael yn y gymydogaeth y tymor 
hwnw. Pan oedd Richard yn 18 mlwydd 
oed, bu farw ei dad; ac yn fuan wedi hyny, 
aeth i athrofa ymneillduol yn Llundain, lle 
yr efrydiodd gyd ag gynroad didor a llwydd- 
1ant mawr, y gwyddorau o fesuroniaeth, 
athroniaeth, a duwin ddiaeth. Yn y flwydd- 
n 1743, aeth yn aeth ac gaplan i 
deulu Mr. Streat a , O Stake, Newington. 
lley parhaodd am y tair blynedd ar ddeg 
dylynol. Oddeutu yr amser hwn bu Mr. 
Streathfield farw, a'r fath oedd ei serch at, 
a'i werthfawrogiad o, Mr. Prioe, fel y gad- 
awodd ychydig gynysgaeth iddo ei 
ewyllys; a chan fod cysuron a helbulon 
fynychaf yn ymweled a dynion yn finteiodd, 
ac nid yn unigol a digymeiriaid, felly y 
dygwyddodd ar yr adeg hon i Mr. Price. 
Tua'r amser gosododd Streathfield gyfoeth 
iddo, bu ei ewythr farw, ac nì bu yntau yn 
anghofus o hawliau ei nai, pan yn rhanu ei 
dda rhwng ei etifeddion. Penodwyd Mr, 
Price yn bregethwr boreuol yn nghapel 
Newington Green, Llundain; nid yw y 
defnyddiau sydd genym wrth law yn ein 
galluogi ì ffurfio pa foddlonrwydd a 
roddodd Mr. Prioe fel pregethwr yn y cylch 
hwn. Ei ymgais awdurol gyntaf oedd 
“* Adolygiad ar brif. bynciau ac anhawsderau 
Moesoldeb.” Daeth y gwaith hwn allan 
1768; parodd ei ymddangosiad gryn g 
yn mysg dynion meddylgar, a bu yn fodd- 
lon ìi dd fu enw yr awdwr yn uchel fel 
arddansoddwr ac athronydd moesol. Sn 
wyddyn 1767, gwnaed cais a wyll- 
gor o foneddigion, y rhai & ddylyn ent al- 
wedigaethau cyfreithiol, megys o ithwyr, 
dadleuwyr, ao yni? enyddion, am iddo roddi 
ei farn iddynt hwy ar gynllun oeddynt wedi 
fabwysiadu er sicrhau blwydd- i'w 
gweddwon. Mae y ffaith i bwyllgor o ddyn- 
lon mwyaf dysgedig Llundain wneud cais 


o'r fath, at fab hen weinidog Penybont, 
brawf digonol o'r safle uchel a Fwynheai fel 
ysgolaig ao athronydd. Arweiniodd yr am- 
în d hwn feddwl gofalgar ac ean 
. Prioe i astudio yr e dorion y 
ar ba rai y gellir dyogelu bywydau, sicrhau 
cymorth mewn cystudd, a mwynhau symiau 
blynyddol ar ol cyraedd i ryw oedran neill- 
duol ag & gydunir arno. Yn y flwyddyn 
1769, cyoeddodd ffrwyth pwysig ei ymchwyl- 
ion manylaidd ar y mater dyddorol hwn. 
Bu dygiad ei lyfr allan drwy y wasg yn 
angeu uniongyrcholilawer o'r cymdeithasau 
darbodawl ac yswirol a fodolent ar y pryd. 
Profodd Mr. Price nad oedd eu seiliau 
dda, a'r canlymad fu i bawb ddynion deaÌl- 
gar e gofalus eu gadael. Gosodwyd y cym- 
thasau a_ safasant rhag syrthio o flaen ei 
ysgrifoll nerthol ar egwyddiorion m 
a boddhaus. Aeth y gwaith hwn o'i 
eiddo trwy bump o argraffiadau, y diweddaf 
o ba rai a ddaeth allan o dan olygiaeth W. 
Morgan, yn 1803. Mae cynyrfìadun gwladol 
gan fynychaf yn effeithio cynyrfiadau medd- 
yliol, ac yn dwyn dynion aml i'r golwg 
na wyddai y byd fawr neu ddim am danynt 
o'r blaen. Hwyrach na buasai Mr. Prioe 
enill cymaint o sylw mor fuan, oni 
uasai y cyffro a deimlid o barthed rhyfel 
America. Yn y flwyddyn 1776, cyoeddodd 
draethawd galluog o dan yr enw, “ Sylwad- 
au ar Ryddid Gwladol,” ac ar briodoldeb y 
rhyfel ag America. Y fath oedd poblog- 
rwydd y llyfr hwn gan bleidwyr Annibyn- 
iaeth yr America, fel y dymunasant ar yr 
awdwr ddwyn allan rhatach o hono, 
a gwerthwyd yn agos ì dri ugain mil mewn 
y ydig fisoedd. Anrhydeddodd dinas 
undain ef a blwch aur, yn cynwys eith- 
redoedd a roddent holl hawliau dinaswr 
iddo. Yn mhen dwy flynedd ar ol ym- 
ddan 1 ei draethawd, ysgrifenodd sen- 
edd erica afo i erfyn am ei gymorth i 
drefnu eu cyllidau, anogent ef yn daer i 
symud eì hun a'i deulu yno, ac ymrwyment 
w dalu yn dda am ei waith; ond wedi ys- 
tyried y mater, barn odd yn oreu i wrthol y 
cynyg, gan ddewis treulio gweddill ei oes 
yn y wlad ag yr enillodd eì boblogrwydd 
ynddi. Yn yflwyddyn 1765, dewiswyd ef 
yn aelod o'r Gymdeithas Freiniol; ac yn 
mhen pum mlynedd wedi hyny, anrhydedd- 
odd prif ysgol Glasgow ef a'r teitl ““ Athraw 
Duwinyddiaeth.” ewidiodd ei farn ar 
bynciau crefydd, oeddi yn gyfeil- 
iornus, lawer o olygiadau a ystyrir n 
rai yn wirioneddau diymwad ac hanfodol. 
Bu farw yn Llundain, yn y flwyddyn 1791, 
Pn o'r ysgrifenwyr mwyet ey Yr oedd yn 
unor ysgrifon mwyaf c a feddau 
ganrif diweddaf, Heblaw y llyfrau a nod. 
asom, cyoeddodd ddegau o gyfrolau ereill, o 
bob math a maint ar ol bynciau 
athroniaeth, gwladwriaeth, a chrefydd. A 
gadael allan ei olygiadau duwinyddol, nid 
wer o feibion Oymru sydd wedi enill drwy 
nerth eu diwydrwydd &u dyfal barhad eu 
hunain y fath enwogrwydd ag a enillwyd 


Wr 








PRI 








—- — —_ — —__——— —————— 


gan fab y Parch. Rioe Price, hen weinidog 
PDWYOB BÊN'I 
PRICE, BENJAMIN, (Cymro Bach) 
oedd weinidog y hyn Nan a goruch 
dros y genadaeth ghymru. Mab y 
i'r diweddar Barch. h Price, Hedd 
Gwent. Yr oedd Mr rb. Price yn un o 
feibion Gawyaf nodedig natur; ynddo ef yr 
edi cyfarfod natur, dysg, a gras, yr 
hyn nì ìi cheir yn holl blant Adda. wyd 
ef yn ardal Llanwenarth, yn y flwyddyn 
1792. Yn ei flynyddoedd boreuaf yr oedd 
y hynod o ran ei a nystyriaeth a'i annuwiol- 
eithr ymwelwyd a'i enaid mewn modd 
achubol gan yr Ysbryd Glân, o dan bregeth 
Y diweddar Mach. Prandis Hiley cymerodd 
Ryn e aenafon, pan eî yn 4ain 
wydd oed Ymunodd yno a'r dysg- 
ybliou Horeb, cangen eglwys y pryd 
rhwng Llanwenarth a Phengarn, 
y “derbyniwyd ef aelod ga Parch, 
ames Lewis, o Tanwenarth ymerodd 
hyn le yn y Blwyddyn 1817. Yn mhen rhyw 
enyd dechreuodd bregethu, a chymeradwy- 
wyd ef i athrofa y Fenni, lle y treuliodd dair 
blynedd o dan ofal y Parch. Micah Thomas. 
Neillduwyd ef i gyflawn waith 1 weinidog- 
aeth yn yr eglwys Seisneg yn Aberhonddu, 
lle y bu o'r flwyddyn 1823 hyd 1828, yn 
nod o barchus a llwyddianus. Symudodd 
o i'r Drefnewydd,i gydlafurio a' T di 
Y Nddar Barch. J.J ones, gweinidog yr 
yn y y dref hono a'r canghenau Fyn 
iddi. Yr oedd anwyldeb mawr rhwn 
Jones a Mr. yrioe. edi marw Mr, te. 
n 1831, yr holl waith yn wys 
ar sgwyddau Mr. Prioe, hyd oni ddaeth ato 
arcb, Geor, Tree mhomas i gydlafurio, y 
Thai 8 aT ydymdrechasant dros Orist mewn 
modd ffyddlon ac anwyl hyd oni dderbyniodd 
Mr. Thomas alwad i gymeryd y swydd o 
athraw ieithyddol yn ngholeg Pontypool; a 


gymudodd Mr. Pricei Dudley, lle yr &TOS- 

odd am beth amser. Oddiyno symudodd i 

Dredegar, er gofalu am yr achos Seisneg yn 
lle; ond ni 


yn hir y y parhaodd, y cysylltiad 
Whw, nes y cydsyniod a chais dirprwywyr 
y gymdeithas genadol er bod yn oruchwyl- 
lwr dros y gymdeithas yn Nghymru, ac i 


ddarparu y egiad blynyddol. Gwnaeth 
hyn am rai a blyn yddau gyda c ch eradwy- 
aeth a llwyddiant, hyd oni d ei nert 


Bu ei gysylltiad ar gymdeithas ddaionus hon 
yn foddion I i Y awer ar eì chefno 

sogaeth, ac i enyn mwy o ysbryd 

ym daol yn yr eglwysi. Sefydlodd hefyd 

gymdeithas er cynorthwyo hen weinidogion 

yn eu henaint a'u methiant; ond diflanodd 

deithas o Mdiffy cefnogaeth briodol, 

ar ol ei sylfaenydd us. BEfea ysgrifen 

odd d lawer i'r gwahanol go mnodolion, a'r oll 

o'r duedd oreu at leshad ei gy 


chasglwyd bwynt ar ol ei forwo eth yn 
nghyd mewn cyfrol fechan. Yr oedd yn un 


o brif oheb Serem Gomer am lawer o 
flynyddau. Yroedd yn mwyaf myn- 
wesol, ac un dyr AD laf yn y 
weini el an- 


418 


PRI 


| hwylâeb od oddeutu glwydd cyn ei farwol- 
ond nid oedd ei gyfeillion yn ofni un 
perygl hyd tua ddu Medi, pan h ch echreuodd 
ei boenau gynyddu a'i ys gwro 
Ar ol bod am rai misoedd dan law myoldyg; 
gên obeithio cyfarfod a medrusrwydd mwy, 
efe a aeth i Gaerodor, ac a gymerodd lety yn 
nhy y Parch. Thomas Jenkins, gweinidog y 
sy daddh Cymreig yn y ddinas hono; yno 
ybu oeni ac yn gwywo yn yn raddol dan 
wysau cystudd hyd nos Sabbath Mehefin 
25ain, 1854, yn 64 mlwydd oed, pan, yr aeth 
ei enaid ded wydd adref n y cerbyd d sglaer 
i'r nef at ei Brynwr a'i Dduw. Ar y Gwenor 
canlynol dygwyd ei gorff drosodd o wlad y 
Seison i'w gladdu yn Llanwenarth, yn ol ei 
dd uniadu wrth ochr ei rieni. Ei afiech 
d caledwch annaturiol, os nad canseraìidd, 


yn y bledren. Y mae enw a Hn neR 
Cymro Bach yn gyse ein cyfrif. 
Bydded i'r hwn a'i 


odd af o'r o'r pwll glo i 
fod mor dde fnyddiol yn yr arithd ddiwallu 
a 


1 
"PRIOD, ELL ogi cyffelyb oedd yr ail fab i 


Robert ab. Rice, o Plas Iolyn, yn sir Ddin- 
bych. Derbyniodd ei addysg yn Caergrawnt, 
lle y derbyniodd ei raddiadau, a ac yr oedd efe 
un o aelodau Caergrawnt a ddadleuai a 
Throgmorton, gyd Fd ereill o Rydychain a 
Ohaergrawnt, yn Ri wyddyn 1632, a phryd, 
yn ol Caius yn y yfr cyntaf o Hynafiaethau 
Caergrawnt, y cafodd y goreu arno. Bu yn 
c chioli sir Feirionydd yn senedd y 
reines Mair, a senedd flaenaf a'r ail i'r 
Frenines Elisabeth; a bu saith waith yn 
sirydd Meirionydd, unwaith dros sir Caernar- 
fon, dwywaith dros sir Fon, ac amryw 
weithiau dros sir Ddinbych. Dywed yr 
hanesydd Pennant am dano, ei fod ““ yn gre- 
adur Iarll Caerludd, ac yn ymroddgar i' 'w 
holl amcanion drwg, yr oedd y pwae af o'n 
dyhirod yn yr oes yr oedd yn byw; y gor- 
meswr gwaethaf ar ei 'mydo ydogacth, a gwen- 
iaethwr lun o hono 


l yn Bodysgallen, í ger Aberconwy, 
dyddiodi 1605. 
PRIC 
'Rh dychain. 


HUGH, D.O.L., 
Yr l o Aberhonddu, a_der- 


| Coleg Iesu, 
byniodd al add | yn Mhrify 

yniodd ei ysg athrofao sgol 
Rhydychain, lle y derbyniodd ei D.C.L. Ym 
y flwyddyn 1525. Gwnaed ef yn uu o gor- 
weinyddion oyntaf Rochester yn nghylch y 
flwyddyn 1642, ac hefyd yn drysorydd Dy- 
ddewi. Pan wedi myned yn mlaen mewn 
gwth o oedran, bu yn meddwl am ffordd i 
sefydlu coleg ag a fyddai yn estyn llesianau 
dysgeidiaeth i frodorion Cymru, mantais, 
cyn ei amser ef, nad oedd ddarbodaeth o 
honi wedi cael ei eud yn Rhydychain. 
Gyda bwriad i gael hyn oddiamgylch, dy- 
munodd ar y Frenines TElisabeth, am ryngu 
bodd yn ei go i sefydlu coleg, ar yrhwn y 
gallai efe d Tedi di eiddo neillduol. Yn gyd- 
unol a hyn, rhoddodd y frenines freintlen 
gylfaenol, dyddiedig Me efin 2;jain, 1579, 
gan ddynodi y buaaai i'r coleg ì gael ei adeil- 
adu wrth yr enw '' Coleg yr Iesu oddifewn i 


sylfaenydd 


PRI 


419 


PRI 





ddinasa Phrif Ysgol Rhydychain, o sylfaeniad 
Frenines Elisabeth ;” fod y gymdeithas i 
bd yn gynwysedig o brif athraw, ac 
cymrawd; ac er eu cynal, yr oedd y Dr. 
Prioe yn cael caniatad i sefydlu etifeddiaet 
werth 160 o bunau yn flynyddol, at yr 
Tyn yr ychwanegodd y frenines gyfran o 
goed o goedwigoedd Shotover a_ Stow. Yr 
oedd etifeddiaeth y sylfaenydd, pa un a 
roddodd drosodd ar y 30ain o Fehefin, yn 
sir Frycheiniog, a rhoddodd fwy na 1500 o 
bunau at yr adeilad, gan adael heblaw hyny 
swm o arian, y rhai yn nechreu y ddwyfed 
ganrif ar bumtheg oeddynt wedi dyfod i'r 
gwm o seith cant o bunau. Bu farw y Dr. 
Hugh Price yn Awst, 1614. | 
PRICE, ISAAC, gweinidog yr Annibyn- 
yn Llanwrtyd a [hroedrhiwdalar. Gan- 
wyd ef tua'r flwyddyn 1735, mewn ty aelwir 
Gellicrugion, lle o fewn dwy filldir i gwrel 
Llanwrtyd. Mab ydoedd i Mr. Rees Prioe. 
Yr oedd yn aelod o'r eglwys. & byddai y 
regethwyr a arferent deithio 


al. dyddiau 
yny yn lle yn eî dŷ. Gafodd Isaac 
Price ei dueddu at grefydd yn ieuano iawn, 


a dechreuodd bregethu yn bedairar bumtheg 
mlwydd oed. rddwyd ef yn Troedrhiw- 
dalar yn gynorthwywr i'r hen weinidog i 

Parch. Thomas Morgan, cyn iddo farw. 
na chafodd fanteision athrofa, cafodd ddysg 
ragorol o dda, gan mai unig blentyn ei rieni 
ydoedd, a chafodd orphen ei ddysgeidiaeth er 
ei gymwyso i'r weinidogaeth dan olygiad y 
Parch. Mr. Simons, Cwmllynfell. Yr oedd 
efo ran cyfansoddiad ei goríf yn wr pr - 
ferth iawn, ei ruddiau yn deg a rhosynaidd ; 
byddai yn gwisgo yn lanweddd ac yn gyfa- 
tebol i'w swydd. Sylwai un dyn unwaith 
ardal Crugybar nad oedd yn un rhy- 
feddod bod cynifer o bobl yn myned i wrando 
n na welodd efe lanach dyn 
r oedd hefyd o ran eì dymer 
n iawn, yn caru ac yn 
n bawb a'i adwaenai. 


ar Isaac Price, 
erioed nag ef. 
naturiol yn add 
cael ei braid 
Yn ei 


Pricey fi 
wch.” “Ibabeth?” ebe yntau. “I chwi 
gael y fîddle, yr ydych wedi myned a'r bobl 
eisioes.” Yr oedd hefyd yn fab dyddanwch 
ei weinidogaeth; byddai yn cyoeddi 
iachawdwriaeth rad trwy angeu 1 groes 
nes byddai calonau ugeiniau yn toddi trwy 
lle, ac yn molianu Duw am oriau wedi i'r 
bregeth ddarfod. Mewn amser o adfywiadau 
grymus byddent yn molianu Duw o un lle o 
addoliad i'r llall. Bu ef am haner oan mlyn- 


edd yn y weinidogaeth, ac yn myned am 


yn ymweled a Chrugybar, er fod 
tuag ngain milldir o ffordd i deithio, bydd- 
ent weithi 

yr holl ffordd. Yn y dd 
o'i oes gwanhaodd ei iechyd i raddau mawr, 
trwy iddo 
neillduwy 
Williams, Troedrhiwdalar, yn gynorthwywr 
iddo yn mis Awst, 1803, o Y. 

a haner cyn iddo farw. wedi 
nifer o flyn 








wyth a deugain o honynt bob mis i Grug- 
ybar, sir rfyrddin. 
dygodd yno 
Jones, o Gaio, cyfieithydd Salmau a Hymnau 
Dr. Watts, yn aros dros 
Troedrhiwdalar, ac aeth ì wrando Mr. Isaao 
Price, a. chafodd gyoeddiad 
i Grugybar, ac felly y pa 
ei fywyd. Yn ganlynol i hyn bu yno ad- 
fywi 

a molianu Duw trwy yr holl le, yn debyg ì 
Langeitho. 
eglwys yr amser yma, a b 
wyr yn ceisio Mr. Price i'w tai i bregethu, 
ac o herwydd hyny canodd Dafydd Jones 
fel hyn: 


Yr achlysur a'i 
d hyn. Yr oedd Dafvdd 
y Sabbath yn ardal 


anddo i fyned 
d i fyned dros 


anghyffredin, yr oedd hi yn glodfori 


Bu ychwanegiad mawr at yr 
dai yr holl ardal- 


Y Price pan ddaeth e' gynta” 
Cawn ganddo ambell oedfa, 

Ond 'nawr mae pub proffeswr neis 
Yn myn'd a Phrice oddiyina. 


Yr oedd Crugybar yn amser gweinidogaeth 
Mr. Price, ac wedi hyny, yn 
wresa hwyliau crefyddol; weithiau byddai 


pobl Orugybar yn talu 
wrtyd, a phryd arall byddai 


ddiarebol am 


weliad a Llan- 
ai pobl Llanwrtyd 
nddynt 


u yn canu ao yn molianu ar hyd 
flynedd ddiweddaf 


l ei daro gan ergyd o'r parlys; 
ei ganlyniadydd y Parch. D. 


blwyddyn 
dda dd Md deilwn amr 

u ymddw eilwng o'r 

weinidogaeth a bod yn ddefn ddiol dawn 
dros Dduw, ymadawodd yn ngolau yr Haul 
a'i bwys ar iawn digonol Crist, Chwefror 
26ain, 1800, pan tua 70 mlwydd oed, ac 
wedi eì urddo er ys dros haner cant o flyn- 
yddoedd. Diwedd r hwnw oedd tang- 
nefedd. Yr oedd Mr. Price yn un o hynod- 
ion ei oes, yn un o brif enwogion y byd, ac 
yn addurniant mawr i eglwys Dduw. 
Gwnaeth yr Arglwydd ddefnydd mawr o 
hono i ledaenu ei achos y dyddiau hyny, nid 
yn unig yn Nhroedrhiwdalar a Llauwrtyd, 
ond hefyd mewn manau ereill; oble,d efe 
a fu yn offerynol i godi yr achos ymueilldu- 
edig mown llawer o fanau ereill. Yr oedd 
wedi bod yn adeg isel iawn ar grefydd yr 
amser hwn trwy Gymru yn lled grffredin, 
pob moesau drwg ac arferion llygredig yn 
uchel iawn, a thywyllwch ac an wybodaeth 
Yn fuan wedi de: 


l amserau, gwyddai pa beth a 
ddylai Israel ei wneuthur yn y naill amser 
a'r llall, a meddai ysbryd i fwrw ei hunan 
yn egniol i'r gwaith, yn mha ddull bynag y 


mynai rhagluniaeth y nef ei ddwyn yn 





PRI 





—c— 


mlaen, a gwnaeth yr Arglwydd ddefnydd 
mawr iawn ohono yn ei oes. Yr oedd nid 
yn unig yn un o dduwioldeb mawr, o ymar- 
weddiad santaidd a doeth, a doniau anghy- 
ffredin, ond hefyd yn un o ysbryd cyoeddus, 
iol, a ffyddlon yn nghyflawniad ei swydd. 
r oedd yn feddianol ar lais cryf a pheraidd ; 
aphan yn cyoeddi y farn a'r drygfyd sydd 
aros yr annychweledig byddai yn daran- 
llyd iawn; ond ei hoffus le a'i felus destun 
oedd Calfaria, ac aberth iawnol y groes, er 
dyddanu cydwybodau dryllied: ei wran- 
da ac enill eu calonau at y Gwaredwr. 
PBICE, SAMUEL, oedd weinidog yr An- 
nibwyr yn Mhenybont-ar-ogwy; efe oedd 
fab i'r Parch. Isaac Price, o Lanwrtyd ; de- 
chreuodd bregethu yn y flwyddyn 1782. 
Cafodd ei ddwyn i fyny i'r weinidogaeth 
yn athrofa Caerfyrddin; a phan oedd 

agos a threulio ei amser yn yr athrofa, talodd 
ymweliad a'i rieni, a chafodd alwad i fyned 
ì bregethu i Bantycelyn, capel am perthyn 
i'r Bedyddwyr. boreu Sabbath hwnw yr 
oedd yn dywyll arno, meddyliodd nad d 
Duw erioed wedi ei alw i'r weinidogaeth, ac 
ofnai ei fod yn ddyn annuwiol, yr hyn a 
effeithiodd ar ei feddwl yn rhyfedd iawn. 
Y nos Sabbath hwnw Wr oedd ei dadi bre- 
thu yn Llawesholy, lle yn agosi'w dŷ ei 
un. Wedi dyfod ì gyfarfod a'i dad yno, 
dywedodd wrtho y. ef ddechreu y 
cyfarfod os ewyllysiai, ac felly y gnwaeth. 

Rhoddodd y gair hymn hwn allan : 

“ A oes neb o'm hen gyfeillion 

A ddaw'n ddiddig gyda mi, 

Ac a orwedd wrth fy ochr, 

Obry yn y ddaear ddu,” &c. 
Dechreuodd bregethu, ac aeth yn un floedd 
trwy y tŷ, rhai yn gwaeddu am drugaredd, 
a rhai yn diolch am dani, a buont yno am 
oriau yn molianu. Yn yr amser yma bu 
| iad rhyfeddol ar grefydd yn yr. ardal, 

ac vchwanegiad mawr at yr eglwysi. r 
oedd ef fel mab y daran, yn deffrol yr holl 
wlad, a'r bobl wrth y canoedd a'r miloedd 
yn cyrchu i'w wrando. Gan fod y tai anedd 
yn rhy fychain i'w cynwys byddai yn aml 
yn pregethu ar y maes. Yr oedd ef yr am- 
8er hwn heb orphen ei amser yn yr athrofa, 
aeth yn ol wedi hyn am ryw ychydig o 
amser. Buan ar ol hyn cafodd alwad ìi Ben- 
ybont-ar-ogwy, a bu yno yn gweinidogaethu 
llwyddianus iawn, & wodd eì wres 
reuol hyd y diwedd. Bu farw Ionawr 6fed, 
1806. Nid oes genym hanes pa flwyddvn y 
ganwyd ef, gan hyny nis gwyddom ei oedran 


yn marw. “ 
PRICE, DAVID, oedd weinidog yr 
Annibynwyr, yn Nhalybont, Brycheiniog. 





Yr oedd yn fab i David Prioe, Penhenwen, 
ac wyr i'r Parch. Isaao Price, ac frawd i'r 
Parch. Samuel Price, Llanedi. uodd 


thu 1822, a neillduwyd ef i'r weini- 
doegeth yn Salem, sir Gaernarfon, Hydref 
28ain, 1830. Symudodd oddiyno i Berea, 
Talybont, Brycheiniog, lle y bu yn ddefn- 
yddiol iawn nes ei symud trwy angeu. Yr 
oedd ei wraig yn byw yn Aberystwyth, ac 


420 


PRI 


heb symud atoi Dalybont. Wedi iddo 
fyned yn glaf, aeth un o'r cyfeillion o Daly- 
bont i'w hebrwng i'r Rhaiadr, a bu farw yno 
nos dranoeth, cyn aedd ei artref. Pan 
ofynodd y Parch. D. Williams, o Droedrhiw- 
dalar, iddo y dydd o'r blaen, pa sut yr oedd 
ar eì deimladau, dywedodd wrtho a'r u 
yn treiglo dros ei ruddiau, ei bod mor oleu 
a'r haul ar ei feddwl. 

PRIOE, REES, gweinidog yr Annibyn- 
wyr, yn Chalffont, yn Buckinghamshire. 
Ganwyd a magwyd ef mewn lle o'r enw 
Abernant, plwyf Llanwrtyd. Yr oedd yn 
ewythr, brawd ei fam, i'r Parch. Mr. Prioe, 
Cwmllynfell. Nid oes genym wybodaeth am 
amser ei enedigaeth. Dygwyd ef ìi fyny i'r 
weinidogaeth yn athrofa y Fenni. Cafodd 
alwad oddiynoi halffont yn 1775. Bu farw 
Mawrth 6ed, 1815, wedi treulio deugain 
mlynedd yno yn y weinidogaeth, a chladdwyd 
ef yn Bunhill's Field. ae'r geiriau h 
yn argraffedig ar ei gareg fedd :—'* Yr oedd 
ei gyraeddiadau helaeth, purdeb ei egwydd- 
orion, uniondeb ei gymeriad, mwyneidd-dra 
ei ymddygiadau, a. dyngarwch ei galon, yn 
gyfìawn enill iddo barch gan bawb a'i ad- 
waenai.” 

PRICE, DAVID, oedd weinidog yr An- 
nibynwyr yn Maesyronon, sir Faesyfed, & 
thebygol yn y Gelli hefyd. Gerllaw y lle 
hwn y mae Llwynllwyd, yn mha le y codwid 
athrofa led enwog gan Mr. Price. Yn fuan 
wedì dechreu y ddeunawfed ganrif, dygwyd 
amryw wyr enwog achyoeddus i fyny ynddi, 
megys owell Harris, Trefeca; Williom 
Williams, o Bantycelyn, per iedydd 
Cymru; Hugh Bvans, taid Ôr. Caleb 
Evans, 2 ymyste, yr bwn d yn athraw 
mewn a a perthynol i'r Bedyd n 
lle uchod, ac ereill. Nid oos gon, Eanos 
pa le na pha bryd y genwyd ef, nac yn mha 
athrofa y derbyniodd addysgiaeth, er ei gy- 
mwyso i'w swydd. Nid oes genym fwy i 
ddyweyd am dano na'i fod ef wedi marw 
tua'r flwyddyn 1741. 

PRICE, SAMUET, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Llundain, oedd enedigol o'r 
Betws, ger Penybont-ar-ogwy, sir Forzanwg. 
Yr oedd yn frawd i'r Parch. Rice Price, neu 

8 Prys, o'r Tynton, yn yr un gvmydog- 
aoth, ac yn ewythr, brawd ei aid i'r Dr. 
Richard Price, o Lundain. Bu yn cydweini- 
dogaethu a'r Parch. Dr. J. Watts am yspaid 
deugain mlynedd, a saith mlynedd yn olyn- 

dd iddo. wy ei ddylanwad ef y cafodd 

r. Price ei dderbyn i athrofa mneill- 
duwyr yn Llundain, a phan y bu efe farw 
efe a adawodd rhyw gymaint o feddianau i'w 
rhoii Dr. R. Price. Bu farw yn y flwyddyn 
1766. ( Wilson's Dissentin Churches.) 

PRICE, RICE, neu Rhys Prys, oedd 
weinidog yr Annibynwyr Penybont-ar-ogwy 
a'r Bettws, yn sir Forganwg. Yr oedd 
byw yn Tynton, yn ardal y Betws. r 
oedd yn d iawn o ran ei olygiadau 
duwinyddol, ac nid arbedodd unrhyw boen 
ì ddwyn i fynyei fab Dr. Richard Price, o 
Lundain, yn yr un atbrawiaeth ag oedd ef 





PRI 





—_ _—— — — — a — 


eihun yn gredu ao yn ei hrogethu gyda 
chryn gymeradwyaeth a llwyd iant. Bu 
farw tua'r flwyddyn 1740. Yr oedd efe hefyd 
yn fardd ; cafodd dderbyniad yn ddysgybl o 
orsedd Morganwg yn flwyddyn 1730. 

(Wslliams'e Eminent We hmen.| 
PRIOE, u OHN, oedd enedi grieni Cy- 
mreig yn Llundain, yn wyddyn 1600. 
Derbyniodd ei addysgiaeth yn ysgol West- 
minster, a. Ohrist Church, B ydychain. Bu 
yn aros rai blynyddoedd yn ari8, lle y 
cyoeddodd rai gweithiau; ond gadawodd yno 
mewn a dd yn 1646, pan y dychwol- 
odd i Loegr. Wedi teithio am lawer blwydd - 
yn efe a ymneillduodd i Florence, lle yr aeth 
yn Babydd, a chafodd yno ei wneud ŷn 
gyfraith. Oafodd yno ei benodi 


ddoctor yn y Nod 

n o weinyddiaeth ; ac - 
Î Ry dri yn 'broffoswr o'r iaith Âoes yn 
Pisa. Yr oedd efe feirniad d ar a 
d ig iawn, fel y tystia ei! esboniadau ar 


y eT ydod Ner 'dd a'i “Notes on Apu- 
ews.” ntaf yn i8, yn 
1635, 4plyg, a'r dlweddaf yn Tergou, yn 
1656, plyg. Bu farw mewn monachdy 
yn Rhufain, yn 1676. 

ei 1OB, 9 N, oedd  enodi Ì o sir Dre- 

wyn. Yn 1648 gwn 

Golog RR Iesu, Rhydychain, 
ooleg, lle yr aroeod ì 
penodwyd ef yn feistr 1 


a gwnawd ef yn efrydydd o Eglwys Crist. 
Wedi iddo gymryd efrdddio yn 1 celfyddyd- 
d gêr coleg 

add dd nifor fi Yslhelgio 
y r fawr o eigion. 

| dferiad” y wyd er allan am 


&c ydychain, 1600. dodd 
arall ar Lythyreniaeth, yn ychain, 
1670. Bu farw yn Rhydychain, yn toll. 
( Wood's Athen. Oxon.) 

PRIOE, ROBERT. Cerwr gwlad ei ened- 
igaeth, Ganwyd ef yn Gilar, plwyf Coryg y 

rudion, sir Ddinbych, Ionawr 14eg, 1653 ; 
mab ydoedd i Thomas Price, Yswain, o Gilar, 
a Ma Wynne, merch ac etifeddes Tho- 
mas Wynne, Yswain, Bwlchybeudy. Der- 
byniodd eì addysgiaeth yn ysgol ramadegol 
Wrecsam, ac anfonwyd ef oddiyno i Cam- 
bridge, llo cafodd ei dderb n aelod o 
Goleg St. Ioan; aeth yn efrydydd o Linooln's 
Inn tua'r ugeinfed flwyddyn o'ì oodran; ac 
yn mhen byr amser wodi hyny trodd allan 
ar ei deithiau, a gwnaeth ymchwyliadau ar- 
benig o Ffraino ac Itali; bu yn absonol o 
Loegr o pas dwy flynedd. Yn 1679, ofo 
a briododd ferch henaf a ohyd-otifeddes Ro- 
bert Road, Ysw., o Foxley, sir Henffordd, 

da'r hon y cafodd gryn swm o waddol. 
Yn 1682, gwnaed ef yn gyfreithiwr cyffred- 
inol Dehoudir Cymru, ac etholwyd ef yn 

D 


421 


PRI 











henadur dinas Henffordd, a'r flwyddyn gan- 
lynol dewiswyd ef yn goflyfrydd air Faos- 
ybod. Yr oedd ei gywirdeb a'i farn yn nghy- 
thiau Lloegr wedi enill iddo barch mawr, 

fel ar farwolaeth Siarls a] ail gwnaed ef yn 
iward i'r Frenines owagor, yn 1684; 
efyd yn ysgrifenydd dinas Gloucester, yn 
1685 ; ac yn gynghorwr y brenin yn Ludlow 
yn 1686. Ond ar ddyfodiad y brenin Wil- 
am ar amser y gwrthryfel 1688, collodd 
ddwy o'i swyddi, sef cyfreithiwr cyffredinol 
Morganwg, ac ysgrifenydd dinas Glouoester, 
Yr oedd y brenin newydd yn nodedig am 
ddyrchafiad a rhoddi anrhegion dirfawr i'w 
gyfeillion tramor ; am wrthwynebu y cyfryw 


lad eì enedigaeth” yn 1695. Yn 

flwyddyn 1700, gwnawd off farnwr 

Cymreig. Yr oedd wedi bod helod sen- 
o 


Prioe. Y flwyddyn hon gwnaed ef. yn Ser- 
gymwyso i'r 
es Anne 


bum 


y prif weini- 
dog wrtho y cawsai efe unrhyw beth ag oedd 


hyn oedd gyson a'r 
ledus arno i'w wlad. Yn 1726 awd 'ef 
Dadleuon O in. Bu 


yn Ynad yn Llys 

arw Chwefror 2il, 1732, m ei 79 mlwydd 

oed, a. chladdwyd ef 

Henffordd. Bu iddo u fabac un f 

fe ef Robert Price, Esg, 8v0., Llun- 
in, 1734. 


) 
PRIOEB, ROBERT, LL.D. oedd esgob 
hwn oedd bedwerydd mab John 
8SW., O Bhiwlas, sir Feirionydd, lle y 
ganwyd ef yn 1607. Cafodd addysgiaeth yn 
ysgol Weetminster, acoddiyno etholwyd ef 
efrydydd Christ Ohurch, Rhydychain, Ŷn 
1025, cymerodd un graddíad 
yno dechreuodd astudio y gyfraith; yn y 
cyfryw gelfyddyd cafodd eí wneud yn 
1632. Urddwyd ef yn ddiacon, yn Bangor, 
ehefin laf, 1634; &c yn fuan wedi hyny 
gwnawd ef yn ficer Towyn, Meirionyd ; ac 
yn 1635 gwnawd ef yn ganghellydd Bangor, 
yr hyn â roddodd i fyny yn 1636. Wedi 
cael eì benodi yn gaplan 1 Iarll Stafford, 
Arglwydd Raglaw iwerddon, cafodd ei an- 
rhegu ganddo a deoniaeth Oonior, yn y 
doyrnas hono; ar yr amser hwnw ystyrid ef 
yn dra adnabyddus yn y deddfau oglwysig. 
Ar y 30ain o Ebrill, 1639, wd ef yn 
ddoctor o gyfreithiau athrofa Dublin; a 
Torwyd ef yn ddocior o'r gyneddi bono yn 
orwy yn r o'r gyn ono 
Rhydychain. Yn amser y 1 yn 
Iwerddon efe a gollodd y yno, a dy- 
oddefodd lawer dros yr achos breninol; ond 
wedi ei adferu i'r hyn oedd wedi golli, 
mewn canlyniad i ddyrchafad ei fawrhydi) 





PRI 





cafodd ei urddo yn esgob Ferns a Leighlin, 
Ionawr 27ain, 1660. Ar farwolaeth Dr. 
William Roberts, cafodd eì enwi i esgobaeth 
Bangor; ond cyn y gellid cwblhau ei ethol- 
lad bu farw, Mawrth 26ain, 1666, a chladd- 
wyd ef yn Eglwys Gadeiriol St. Patrick, 
Dublin, heb unrhyw ysgrifau neu goffadwr- 
iaeth. (Wood's Athen. Oren. 

PRICE, THEODORB, D.D. eln ef 
yn Bronyfoel, plwyf Llaneuddwyn, yn 
Ardudwy, sir Feirionydd. Yr oedd yn fab 
Rhys ab Tudor ab William Vaughan, o 
Gilgenau. Wedi deillio o ran ei dadolaeth o 
Osborn Wyddel, o'i briod Margery Stanley, 
merch Edward Stanley, Ysw., Penceidwad 
Castell Harlech. Derbyniodd ei addysgiaeth 
Ni Rhydychain, lle y daeth yn gymrawd o 

oleg Iesu; ac wedi hyny, yn 1604, yn 
Benaeth Hart Hall. Wedi iddo gymeryd ei 
raddio yn y celfau, cafodd ddyrc afìnd yn 
ei wlad enedigol, a'i wneud yn berson Llan- 
fair, ger Harlech, yn 1581. Yr oedd hefyd 

berson Llanrhaiadr yn Nhinimeirch, ger 
inbych. Yn 1596 gwnaed ef y orwein- 
dd Winchester, ac yn 1623 yn Westminster. 
u farw Rhagfyr 15fed 16931, a chladdwyd 
ef yn Westminster. ( Wood's Athen. Oxon.) 
RICE, THO , Oedd fardd enwog. 
Yr oedd yn fab henaf i Dr. Ellis Price, o 
Blas Iolyn, yn sir Dinbych, a daeth i feddiant 
yr etifeddiaeth ar ol eì dad. Priododd Mar- 
t, merch William Griffiths, o Gaernar- 
on, yr hwn oedd fab i Syr William Griffith, 
o Penyryn. Gan ei fod yn feddianol ar 
etifeddiaeth, efe a fynodd wiblong, yn yr 
hon y gwibforiodd yn erbyn yr Yspaeniaid, 
ac mewn un frwydr cyfarfyddodd a'r fath 
wrthwynebiad, a chafodd ei drin mor 
chwerw fel y gorfu iddo ffoi ith. 
Efe a rydd hanes yr amgylchiad hwn yn 
dra chywrain mewn can, yn yr hon y 
mae yn dwyn ì mewn nifer o enwau morol 
Seisnig, yn hollol yr un fath ag sydd yn 
awr yn ngenau morwyr. Ymddengys hefyd 
oddiwrth un o'i ganiadau ei fod wedi hyny 
yn swyddo Yn y tir wasanaeth, a'i fod yn bre- 
senol yn Tilbury pan arolygodd y Frenines 
Elisabeth y fyddin oedd wedi ymgynull mn 
Efe hofyd a ddywed mai efe a chadben Wil- 
iam Mydleton, a chadben Thomas Koet, 
oeddynt y rhai a fygasant dybaco gyntaf 
yn 


undain, yr hon a gafodd ef a'i gyfeill- 
16n mewn llong yr hon a erasant rhwng 
Ynysoedd y Canary ac ica, er eì fod 
son am beth wedi cael ei ddwyn ym flaenorol 
i Loegr, gan Syr F. Drake a Syr W. Raleigh. 
Y mae caniadau Cadben mans Erioo wedi 
cael eu dyogelu mewn ysgrifen wedi eu hys- 
grifenu a'i law ei hun, ac yn cynwys Tna 
mil o dudalenau; y maent yn ffurfio cyfrol 
pedwar plyg, y rhai ydynt wedi eu symud 
o lyfrgell yr Ysgol Gymreig i'r British 
Museum. 

PRICE, WILLIAM. Oafodd ei ddysgeid- 
iaeth yn Christ Church, Bhydychain, lle y 
cymerodd ei radd o A.O. yn 1619. Efe oedd 
ddarllenydd cyntaf athroniaeth foesol ar ol 
i'r ddarhth gael ei sefydlu gan Dr, Thomas 


422 


ZZ cL 
a HU ss 


PRI 


White; ao efe a gyoeddodd ''Oratio Fu- 


nebris habita Oxonia, Apr. 22, 1624, in 
Laudem Doctoris White lecture moralis 
hilosophi;»2 apud Oxoniensis fundatoris,” 
Oxon., 1624, 4 plyg. Cafodd William Prioe 
ei sefydlu i fioeriaeth Dolgellau, sir Feirion- 
ydd, yn Chwefror, 1631, lle y preewyliai 
wedi , & phriododd Margaret, merch 
Robert Vaughan, o Hengwrt, yr hynafiaeth- 
ydd enwog. Bu farw yn Dolgellau, 1646, a 
chladdwy ef ynei Eglwys. (Wood's Athen. 
zon. 

a YRIOARD, EVAN, Har gawan Lleyn. 
wyd ef yn Tymawr, p ryncroes, 
Lleyn, sir Gaernarfon, 1970. Bu Yw 
mewn gwahanol fanau yn Lloegr fel cyllhd- 
ydd; ond wedi hyny efe a ddychwelodd i'w 
e genedigol, lle y bu farw Awst 14eg, 1832, 
a chladdwyd ef yn nghladdfa Bryncroes. Yr 
oedd yn fardd a hynafiaethydd rhagorol. Efe 
oedd golygydd y “Greal, sef Trysorfa 
Gwybodaeth,” a gyoeddwyd yn Nghaernarfon 
yn 1800, i'r hwn yr ifenodd rai er- 
thyglau. Y mae llawer o'i gynyrchion wedi 

eu cyoeddi mewn gwahanol fisolion; ac 
mae amryw eto yn aros mewn ysgrifen. 
mae ei gyfieithiad o Burns' “ Cotter's Satur- 
day Night,” a argraffwyd yn y Gwyliedydd, 
yn orchwyl rhagorol o'i eiddo, 
PRIC D, MIOHAEL, oedd fardd o 
gryn alluoedd. Ganwyd ef yn mhlwyf Llan- 
yfni, sir Gaernarfon, tua'r flwyddyn 1710. 
Bu farw yn 21 oed, yn 1731, gan am- 
ryw gyfansoddiadau o gryn werth, y rhai a 
ddyo lir mewn ysgrifau. 
OHARD, LIAM, gweinidogcyntaf 
y, Peddyddwyr yn Llanwenarth, ger y Fenni. 
r oedd efe yn un o driardd o yr 
eglwy$ hono yn 1662, yn y enni, ; ŵebygol 
od yn pregethu y pry ,; On 
ini yr ordinhadau, 


eto n gweini yr hada Yn 1653 yr 
y gymanfa enni, pan y cydun- 
wyd ì urddo Mr, lliam Prichard. a chyd- 


unwyd i eglwys y Gelli gynorthwyo y Fenni 
i gynal ei cinio , Mi Willam Prichard. 
Cyn diwedd y flwyddyn 16564, cydunasant yn 
eu plith eu hunaìn, gên fod nifer wedi cael 


eu hychwanegu atynt, i lu. punt ar 
hugain i'w gweinidog, Mr, William paehard. 
Yr oedd yr erledigaeth y pryd hwn yn boeth 
iawn ar y Cristionogion; ond er pob anfan- 
tais, tywyllwch, ac anghof, daliodd eglwys 
Llanwenarth a'r Fenni allan yn enwog trwy 
td holl erledigaeth, a'i pharchus weinidog, 

. W. Prichard, add oddefodd trwy y cyfan. 
fel Oristion dewr. Yn hanes Bhydi ilym, 
sir Benfro, nodir i'r eglwys hono ymgorffoli 


ddiwyd a defnyddiol yn agos 
drwy yr hollerledigaeth ; efe a aeth i Lundain 
i ddwyn ei dystiolaeth yn : gymanfa yn 
1669. Br chwilio, nid oes fodd gwybod pa 
bryd Ï bu farw. 

RICHARD, REES, hen Fioer Llanym- 
ddyfri. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1559, a 


PRI 423 PRI 





chafodd ei ddwyn i fyny yn ysgolion y wlad 
hon nes ydoedd yn ddeunaw mlwydd oed. 
Yn 1697 aeth i Goleg yr Iesu, Rhy lychain ; 
a chafodd ei urddo yn offeiriad jn ytham 
yn Essex, gan Ioan, Esgob Oolchester, ar 
pumed dydd ar hugain o Ebrill, 1602; caf- 
odd ei raddio yn 
B.A., neu Wyryf g Celfyddydau, ac yn mis 
Awst, yn y un flwyddyn, cafodd beriglor- 
iaeth. din ; gan Anthony, Es ob Ty- 
ewr, y y ganwyd eí ynddo, yn 
yr hwn ag y 


ac am hyny v wyd ef y “Ficero Lan- 
ymddyfri.” wynodd y brenin Iago y 
Oyntaf bersoniaeth Llanedi iddo Hydref 


28ain, 1613, a aed ef 

Robert, Iarll Eesox, ar Hydref 29ain, 1613. 

Gwnaeth Anthony, Esgob Tyddewi, ef 
beriglor o'r Eglwys Gadeiriol yn Aberhonddu, 
ar yr ail dydd ar bumtheg o fis Mai, 
1614, pan hefyd ei cymellwyd gan Dr. Laud 
i eryd y radd o M.A., neu athraw yn y 
celfyddydau; ao i derfynu y owbl am ei 
ddyrchafiadau yn yr egl filwriaethus 
, cafodd ei wneud yn Ganhellydd Ty- 
dewi, wrth ba un y mae perigloriaeth Llaw- 
haden yn nglyn. ar y 14eg o Fedi, 1626, 
pan ymadawodd R. Baylie a'r lle hwnw. Yn 
yr hanes fer hon am dano, ni a'i canfyddwn 
yn ieuano mewn cymeriad mawr gyda blaen- 
oriaid yr Eglwys baethol, ac yn cael ei 
ddyrchafu yn foreu ï anrhydedd mid bychan. 
Br nad yw dyrchafiad yn brawf bob amser 
o ddoniau a rhinweddau neillduol, eto nis 
gallwn m y mesur lleiaf ameu cyneddfau 
rhagorol y gwr enwog hwn, pa beth bynag 
am ei foesau yn ei ad; ddiau boreuol. Dy- 
wedir ei fod yn dueddol i yfed yn anghy- 
medrol, ao mai fwch gafr y sobrodd yr 
Arglwydd ei feddwl ar yc .. Byddai y 
bwch, meddant, yn arferol o'i ganlyn yn 
ei rodfeydd, ac felly i'r tafarndai, lle y 
byddai oyrchfa Mr. Prichard yn rhy fynych. 
Ar ryw awr ynfyd, rhoddodd ef, neu rai o'i 
feillion afradlon, i'r bwch nes ei 
eddwi; ond wedi 8obri o'r bwch unwaith, 
nis gallesid eì hudo mewn un modd i brofi 
h hyny drachefn, yr hyn a gafodd y 
fath effaith arno o'r blaen. Trwy gymedrol- 
deb y bwch y gwelodd ei anghymedroldeb 
ei hun. ed ereill mai edroldeb 
ei farch, yn nacau yfed wedi tori ei syched, y 
gwelodd ynfydrwydd ei chwant anghy- 
medrol 8 phechaduros. b4 mae yn wir fod 
wy ei air santai ein han- 
on aty creaduriaid direswm i gaol addysg, 
me ay ych, yr asyn, y morgrugyn, &c.; 
ond nid yd 8icr pa un o'r ddwy or- 
uchwyliaeth uchod a fa yn foddion i'w ddi- 
wygio, on a , ni unig i 
meu 4 edu awT 
-dra , pechaduru , 
a halogrwyddd ei natur drwy y cwymp. Dy- 
wed ereill ag oeddynt yn ddiweddar wedi 
ysgrifenu hanes bywyd y Ficer Prichard, na 
ddygwyddodd y pethau hyn iddo ef, ond 
mai i arall, sef Syr Phihp —, offeiriad 


Pabaidd, Aberystruth, sir Fynwy, y bu y | mewn m 





dygwyddiad; ond nid oes genym sicrwydd i 
ba un o'r ddau N. porthynai, namyn tradd- 
odiad yn unig. nd ni yw hyn o, int 
pwys, n wybr â e Ar- 
glwydd i'w enill o nfaolion” darnnedi ra th, 
aed hyny, ac yr oedd bywyd y icer o 
anymddyfri yn berarogl eì oes, a'i ysgrif- 
eniadau efengylaidd wedi ac yn bod yn 
gur i lawer o bererinion Seion, ac yn deffroi 
wer o pechod i rodio d santeidd- 
rwydd. Ge dywedyd am dano fel gwei- 
nidog efengyl, ei fod yn iach yn y ffydd, a'i 
athrawiaeth yn oleu ac efengylaidd. Yr 
oedd yn ei ddull a'i agwedd yn traddodi 
cenadwri y groes yn fywiog a thanllyd, yn 
arddangos yn finiog, ac yn dyddanu yn 
siriol. Yr oedd ei ddull yn weddaidd, yn 
addas i foneddig a ch n, ac yn amlygu 
mawr gariad at eneidiau, yn nghyd ag ym- 
drechion mawr am eu hachub. Yr oedd 
parch mawr iddo yn y wlad, a'i glod fel dyn 
uwiol a gweinidog fyddlon. wedi lledu drwy 
holl Gymru. Yr oedd tyrfaoedd mawrion, a 
llawer o honynt yn ddyeithriaid, yn pentyru 
i'w wrando, nes oedd ! gynullei fyn- 
ych yn Llanedi mor lluosog fel nad allasai 
y Llan eu cynwys, ac am hyny pregethai 
iddynt yn y fynwent. Y mae coffa parchus 
hyd heddyw am ei weinidogaeth gyffrous. 
mae yn dra hysbys iddo ysgrifenu llawer, 

a gadael ar ei ol yn ei lyf lawor o bre- 
gethau ac ysgifeniadau ereill o werth a defn- 
yddioldebmawr; ond gan na ofalodd ei deulu 
am danynt, aethant ar ddifancoll yn rhyw 
fodd neu gilydd, er mawr golled i'r Cymry. 
Nid oes genym ddim yn argraffedig ond 
Canwyll, y ry, neu, fel yr adnabyddir ef 
gyffredin, lyfr y Ficer; ond mae y cy- 
Fnsiddiadau yn hwnw mor ddefnyddiol a 
gorchestol, fel 5 bydd parch iddo o'u her- 
wydd tra pe , Uymro, a Chymraeg. 
Y mae awenyd iaeth prif-fardd i'w weled 
mewn amryw o honynt; a diameu ei fod yn 
feddianol ar wysderau i brydyddu yn 
gelfyddgar a rhoolaìdd. Yr oedd Mr. Prich- 
ard jn ysgolaig mawr, yn ieithydd da, ac yn 
brydydd rhagorol. Ond nid dangos ei gyw- 
reinrwydd oedd eì amcan ynddynt, eithr hy- 
fforddi ac adeiladu ei y iwladwyr anwy- 
bodus, ac yn hyn llwyddodd i raddau helaeth ; 
bu, ac y mae, a. bydd, ei ganiadau yn fendith 


gyffredinol i'r Cymry. mae Wys- 
ig ynddynt athrawiaeth iachus, wedi) ei 
gosod allan mewn prydyddiaeth ysgmfn, 
dengar, mewn dull addas i amgyffredion y 

mwyaf anwybodus; ac hefyd fe welir yn- 
ddynt helaethrwydd ei wybodaeth, iachus- 
rwydd ei ffydd, ac ysbrydolrwydd ei brofiad 
yn mhethau Duw. mae gwirioneddau 
dwyfol wedi cael eu heglurhau ynddynt heb 
eu hiselu; nid ydynt yn colli eu mawredd 
a'u parch dyladwy, nac yn cael eu gosod 
allan i warth a dirmyg; y maent wedi eu 
cyfansoddi yn agos iawn i ysbryd ac iaith y 
Beibl, a chywreinrwydd neillduol yn ym- 
ddangos yn eu dull yn cydblethu yr ysgryth- 
yrau, ac RH coffhau hanesion ysgrythyrol 
d hynod addas er eglurhad a cha- 














darnhad o'r Gdiyaoth, Orist, Y mae oì gon- 
ddau, ei 


uchel, per mae rhyw uche edd 
diaddurn ynddyni riodol Fn 'r awdwr hwn ei 
hun; y mae godi y. porso person mor 
ddysglaer ger bron y ur d nes ay yd 


yn peidio Syla eLMdar 

mae mawredd 

llenwi a dod heb adaol Unn uaeth 
leiaf am mae ar unwaith day's Fedw 
ein h cedd. Y 


Buybodi a Chyngor j dref Llaeyndd 


arall o'r un natur a elwir ymad 


rhyw iaith ond Galarnadau Jeremiah, a rhyw 
ranau ereill o'r Beibl. Y mae yn annichon- 
adwy i ni na neb arall eu darllen yn ystyriol 
heb deimlo ein hunsin yn fueddu i gyd- 
gwynfan a chy nen wahanol, argraff Y mae 


1 ” dynwyd y rhai hyn gan dryd- 

646, a wyd y r - 

d ran yn 1670; Daeth ail orgraffad gy 

ychwanegiad o bedwerydd ran 1672; 

er erbyn ei fod wedi cael ei » yr oedd 
ei werthu oll. Diau mai yr ad 


olaf yw y mwyaf cywir, ac yn, FUydnro pwdd 


deilwng o le yn llyfrgell 
îwn a ddygwyd allan olygiaelh y y Pros 


eto ED gan ei frawd yn 
an yddytd yn deuddeg | plyg, yn y 
ywaeg dd y, dn "ddi h h mw 

Uh wasg ddwy waith wedì hyny mewn 
argraffiadau 8plyg, gydeg ychwanegiadau. 
Yr oedd yr hen Ficer yn enwog o ran el | mn 
yoinidogu th. Fel gweinidog, fo odwodd fel 
tad, ac a ymddyeud ïe, yn ei holl nodweddau, 


oedd ei ymddygiad yn addas i'r efengyl. 
Tystiolaeth o hyn oedd ei i gynghorion tyner 


a dwys i “Sami B yn” Vv 
elusengar, ao yn ymddwyn fel tad 
thirion i bawb o'r tylodion. Â Befydlod dd ysgol 
rad a thy i'w chadw yn nhref 


ond y mae yn ofidus dywed Mag ei amean 
rhagorol yn ddy wedi myn Yn ofe ofer er ys 
llawer blwyddyn, trwy esgeulusdra ec an- 
ffyddlondeb y aiy perthynai iddynt edrych 
ar ei hol a'l chynal yn y blaen. Yr oedd 
ya gadael tyd o werth ugain punt yn 
y estlestriaid at gynal yr ysgol. Bu pedwar o 

ol yn caneddu yn y ty, 

mhen 

cnu Mami, 


uel, mab y y Parch. Boes Pri , gym- 
eryd meddiant o'r tyddyn, a thalu ' cyflog 
yr yseo ysgolfeistr dros ychydig; ond cyn md 
ateliodd y cwbl, ac aeth yr Tree us 
Darfu hefyd i ffrwd lifeiriol y Tywi y 
yty ty ymaith, fel nad oes yno ddim o'i o yn 
resenol. Bu yn briod, & ganwyd iddo fab 
a clwid Samuel, ond nid ydym yn deall iddo 


noy yn geyn ardreth 


oedd afo mn ryw I '" lane mwy 
arall, ac os oed, 
bwnw yn fwy wrthddrys' y rhai oedd 
feio nag 


PRI. 





gael llawer o gysur ei i dann, mwy na 

chan ei blwyfolion. po mis 

S| parydoedd y cyflawn, yrh nue 
ry y wn, y rhai a 

trwy ffydd; a rhoddwyd ei gorff i orphwys 

.hydy bo Doreu wnw 


ag eyn dna am byth o'i email glân i 
nl dragywyddol am y prynu, y gelehi, 


"PBIOHARD THOMAS, Garnfadryn, 


Lleyn, gweinidog Trefnyddion Oalfinaidd. 
mn | ef yn y Mdd Mis 1781, mewn an- 
n ychan o'r enw 

omas, a farn Enw ei glad dd oedd Bidhaed 


Hin 

bychan o'r enw 
Bachylleth, ac yn y 

o Thyw ychydig Uun diwodd 6i yrfn., Y 
ond rhyw y 
mae yn ymddang ìi mi nad cedd oi rieni rieni 

dd, nac yn meddwl 
lly ni Chafodd fa fawr o fan- 
teision yn mineydd ei oes i'w ddwyn í 
Ea am Y Md ddol. Anfonid 
r n o y dywedid, ar 

yr Argl elwydd, ì ì ddylyn Thyw car hynd. 
1aeth 


y rieni yn y dy ddiau h 
ond RD u daioni o'r ar g 
yma ; a egyd pan Thomas Pri 


dnawn dydd 
mo — rin bi a T'R 


nr nes. yr ymunodd ag 

hyn a wnaeth pan 
R yn addoldy y Nant. r E 
T eg non yn amser ar grefydd ; 
end yn mhen tua dwy Bynodd, ao aeth yn ddi- 
wygiad grymus trwy y wlad, a, theimlodd 


yntau, boihau mwy n nol nag or blaen, yr 
yn a'i i ymaflyd yn uy oiswyddau 
crefydd yn Mynnwn) ol 


gnlei nyd my Yn n ar ch 
awy Ma am fod yn bregethwr, a 

y byddai yn pregethu llawer yn 
NentnewN. id mn digon 'm adnabyddus: yn n Jd EY 


Ran Nr eih y bregolbu, î ban god y; 
un am u, tybiai un 
peth yn cynhyrfu rhai ereill ymn gofynai (Er 
a'r LIII a fyddai dim awydd ernynt fyned ì 
bregethu. Daeth hyn i glustiau yr hen 
a theimlent wrthwynebiad cryf iddo 
fyned i ibregethu. Gwrthwynebid ef gan rai, 

nid am ei fod yn dal athrawiaethau 
iornus, nao nao chany wi am ei fod yn ug 
athrawiaeth a gredai, ond am 
«To Gneddyn Nad. 'N ya gddabel yn da 
ydym, yn gwybod a 


na rhyw un 
Cllaadt ofallai fod y bai 


ddrws neb arall; oblogyd pan pan 


PRI 





ystyriom Y ysfa pregethu oedd ar eí fedd- 
Wyn nghyd. a'r biad oedd yn eí 
ìddo ba u, yr oedd yn llod 


Td fod y peth hwn neu chy 
rogothu P ydyw prif or yPry y 
pregethwr, ;, paham y mae cael ei feio am 
gymeryd felly, eli u ereill gael ou 


hosgo gymnlua mewn rhan o herwydd hyny? 


ebid ef ereill, feallai, am eì fod 
yn 'gloshydd, o o rhoos R glochyddiaeth 
Fn Ap er mwyn pre 


id gorchwyl 
hawdd yw pendo ih 'p& bryd de- 
ar oì yrfa weinidogaetho ob egyd 

nid nid rbyw seremoniau dynol, egy8 arddod 


iad dwylaw. , esgob, na derbyn 1i Yr cyfarfod 
Wn a regdwr dyb can y 
U Et yn a aef lle h llo yr ood odd, 


Modd. POynelil yr ysgol mevn 
cn yn 


ngain 
Dygythiwyd ef, a. cheisiwyd YU 1 
y oeth siawrwydd, eithr 


an yn 20ein ood galwy WYN of yn 
HYT a 


foddwl y boddloni r swydd 
hono; ond n nid oedd ef fel llawer un yn cadw 


twrw am fhu, a'i l aid ar yr Nb 
d am y flaenoriaeth. anesmw 


ef wedi hyny, oblogyd yr yr T oedd ei hoff 
waith yn cael oi gadw wrtho, Yn mhen 
y pedair) blynedd cafodd ganiatad ganddynt 


1 ydi ; mhen y 
Hgneddn ol me dan ei dderbyn i'r 
cyfunde reget y yr ydym yn 
gweled ei fod ymladd ag anhawsderau 
am tua phum mynedd cyn cael can- 
iatad ei ymaflyd yn yn y gwaith o bro 
gethu yr En yn deb yg mai 
rhai o'i betha yn ary ei ei gydnabydd ydd- 


Yr oedd mor gydna- 
us a'r Ry dai yn mha lyfr, 
gair yn agos. 
u rhai o'i deulu”: yn hedd, pwt arno pan 
na byddai efe pyn gwybod dim am hyny, a 
byddent yn l yn fynegair ith 
braidd ìi yy y yrau. Am ol Y ffy ondeb 


426 





PRI 








í fyned i'w gylchdeithiau pregethwrol yr oedd 
yn ddiareb, Teithiai P rhan amlaf ar ei 


ed mor ll 
flyn daoedd oyn aì eì farw fe fel mai prin iawn 
FE Han 

er yrho yna, aethai i'w fan- 
nododd”, NY hyd y nod ar ddryghin a 
fyddai, w dynion ieuaino cryfion yn eu 
Yr d rhywbeth hynod ynddo 
fel dh yn enw ar, rai prydiau. 
beddi yn nghy trimisol gyedo 
Chwmcoryn mewn cof byth gan y 
rhai oedd yno. Nid ydym am ynygedy 
ei fod ef, mwy nag ereill o'r hil ddynol, hob 
ei wendidau ; ond medd yliem y gymio 
ei holl wendidau i'r hyn. a ddywedodd brawd 
parchus yn y weinidogaeth am dano, sef 
mai gwondid pen oedd ei holl wendidau, ac 
mondid neu ddichell calon, Gyda hri- 
eb y gellir dywed da Duw.” Bu an od ei 


_ ynedd, ddiwedd dei es MNE! 


> yn "UYD ei 
wedi dyrysu gyda rhyw bethau, yr oedd ei 
feddwl mor oleu ag erioed am betha 
ion trefn cadw pechadur. Bu am tuag wyth- 
no6 oyn ei farwolaeth heb nemawr o 
deithas rhyngddo a neb yn byd 
ui |D o nL od ; ond 
bu nun mewn Afal, Tachwedd 23ain, 
1852, yn w yn pre- 
ui oedd, 
iawn a 


ynlleth.. Yr oedd David Prichard 
nydd o o doulu a fu 
ll er dyddiau 


i'r ann yn a aw cymadg » berthyn 


Prichard ddy i'r u enïu l iu ir gur 

Renan id gorchwyl ha ; ni ddyfalu 

ahanol eddau a a fu ar y teulu mewn 

od mor faith ag wyth cant o fl nir 
oodd, Mwy na debygu, elis bod yn 

uchel fel ri 

roed 


yn ddig 


ei eni 


nym wybiu 
yn uchel aoth Tal grefydd Ceid ynd 


un wreichionen o egwyddorion a thân ym- 








PRI 


— 


426 


PRI 





La — 


neillduaeth wedi bod erioed i ar allor calon ei 
hynafiaid, ond meddyliwn eu bod yn dwyn 
mawr gol dros T Eglwys Sefydledig, ac fel 


bonedd o'u yn meddwl 
mai eu dybedawy e lady dion oedd 
ategu crefydd y wlad. Yn nhymor arosiad 
y teulu hwn yn Nghoniarth, elw d llawer 
gwedd ar »! grefydd wladol; o yn 

Er od 


mhob oedd yn wladol. 

David Pmehaed wedi cael ei fagu yn hollol 

ddyeithr i grefydd ysbrydol, a'i ddwyn 

fyny a'i ddysgu ymn nghampiau llygredi PT 
T 


i weled a phrol 
yn ei bysryddlrwydd o a'i gwerth, a 


ych wr ddrwg a'i 
dig o grefyddwyr gril eu hamgylchiadau. 
rin eu manteision, oad yn. uchel eu 
heg ddorion a mawr eu 80 yw yn yr 
yl ef. Cynallai y rhat hyn 
Gy nfolyd, io dŷ ì dŷ, ac yn mysg 
y gweddï eedd yno lano ieuano, a son 
am dano “ynyr gweddïwr d lanwadol iawn. 
Daeth son am y gweddïwr hynod ì glustiau 
Mr. Prichard, M enderfyn u gweled a 
Yny be gweddïwr, a pheth oedd yn hynod 
bachgenyn hwn rhagor rhyw fachgen 
Noson y cyfarfod gweddi a ddaeth, 
ac aeth ef yno yn ddyn ieuanoi wrandaw y 
llano Am eddïo ei weddi; ac yr oedd hyn 
gorchwyliaeth fawr 

Duw i gadw y i fywyd tragywyddol, a 
chychwyniad tro yn agwedd foesol teulu. 
Wedi eì wrando ni thybiodd Mr. Prichard 
fod un cyfnewidiad arno nac ynddo; ond 

eto yr oedd rhywbeth eì fynwes, ac 
chwanegal y rhywbeth hwnw nerth yn ei 


barhaus, nes ei ddwyn i ymwasgu 
Fr ychydi grefyddwyr oedd yn yr ardal, 
ar aelod cEyda r Annibyn- 
n Mach eth. W. eì dderbyn yn 
AU crefyddol dodd a'i holl egnì i 
i8ÌO gwybolaol o egwyddorion y grefydd 
Annibyn hm gystal a threfn yr eglwys 
angosodd awydd mawr yn 
Fe M Fod am wneud rhyw wasan»eth gyda 
dd, trwy ei Syddiondeb yn moddion 
a'i barodrwydd eryd rhan ymar 
forol yn 'ngwasanae NR yr Argl 
Daeth ef i'r winllan ìi ì weithio, nid ì fo 
segur. Ymroddodd a'i holl egni i gydweithio 
a'r ychydig frodyr a chwior dd yn ei ardal 
o blaid ffydd yr efengyl; a daeth eì gynydd 
fuan yn eglur i bawb oedd yn eì adwaen 
Ŷr oedd a ylchiadau Mr. Prichard, ei allu- 
oedd, ei ddawn, a'i ras, yn rhoddi iddo y lle 
blaenaf mysg eì yr crefyddol. Nid 
un yn chwenychu y blaen oedd efe. Wedi 
iddo lafurio am rai b gynydd gyda'r ys- 
gol Sabbathol, y cwrd Rd gyfeillach 


a dortynnwy 


neillduol, yn ngh da Idion O ras, 
teimlodd dued ymroddi i'r gwaith o 
bregethu yr yr efengyl ì'w gyd- ng ddynion. Ored- 
wn nad oedd yn meddw mhellach 


wr cynorthwyol, yr hyn oedd. yn wir 
angonchediol eì ddyddian e ef. Nid ydym 
yn meddwl ì l derb fel 


chard gae 
pregethwr mawr & a ol ndd, ac nì fyddem 


allan o le pe dywedem nad amcanodd yntau 
erioed at hyny, er ei fod yn hynod o ran ei 
mh gre Nid un yn adrodd ei wers 
thu oedd, ond ll llefarai o helaeth- 
dd ei T&l foddwl, Nid ydym meddwl 
ddo gyfansoddi llawer o Ye etiau erioed, 
ond yr oedd yn ddyn oedd yn darllen llawer, 
ao ymdrechai i ddeall pob pwnc, ac yna gad- 
awaiari dion gael eu rhoddi y 
hwnw. chid arno bob amser fel 
eddwr a phregethwr deallus, yn hytrach na 
rhyw yswr a sïwr teimladau. Yr oedd gan- 
ddo ef olwg fawr ar bregothu, s a pharch mawr 


i bregethwyr er mwyn eu Nid Py 
personau gymaint. edd, ond 
gwydd. oddai gymaint « o barch i regolh: 


wr bychan ag a roddai i'r un mawr. Yr 
oedd un peth yn hynod ynddo, hyny yw, 
ni wnai guddio ei hun fel pregethwr Metsdre 
mysg boneddigion, ond achubai y cyfle 
Lygnter y pregethwr heb lychwino ei fon— 
d, ao ni wnai y mawrion edrych ar ei 
fonedd fol peth wedi ei halogi gan ei swydd 
fel pregethwr, er ei fod yn pregethu mewn 
capeli, tai anedd, a lleoedd anghyse 
Yr oedd bob amser yn achub y cyfleusdra i i 
ddyrchafu ei egwyddorion fel ymneillduwr 
m mysg y rhai a ent yn wahanol iddo. 
an ddeuai i yrddiad ag eglwyswyr ac 
offeiriaid, a eni hyny fod yn ymneillduwr 
euedig, a ai y modd mwyaf 
didremgwy dd. Oy Oydnabyddai 8 ei fod Ser oael 
aeu yn yn mynwes wib , 
ond er hyny fod yr hŷn 8 grdai o oedd 
ionedd yn ei wneud yn Annibynwr. Dyg -. 
odd ei sefyllfa ef fel pregethwr i bro £R 
th fawr, yr hyn a barodd iddo lawer o 
nder a gofid meddwl. O herwydd helaeth- 
der y weinidogaeth daeth i feddwl rhai o'r 
rodyr mai buddiol fyddai rhanu y cylch 
gweinidogaethol, er mwyn gwell trefn ac 
adeiladaeth yr eglwysi, a phenderfynwyd 
arno ef fel y cymwysaf i amlygu hyny; ond 
edrychid ar ranu y freniniaeth yn deyrn- 
” mdd y gn fath Yceylw edrychid. mai 
efe a ddy y pwnc i sylw arno 
fel y troseddwr mwyat, an welodd ei gyd- 
gynygwyr fod hyn d myn ynd dwyn drygfyd, ci 
ant, gan ei Fn eidfa y per- 
thynai dai "mo yr hell ul annymunol & 
ddechreuasant ddwy, ; ni thybiai ef ei fod yn 
unig, ond fod lles egwyddorion a_ threfn 
Annibyniaeth gyd agef. Yr oedd ei feddwì 
yn oleuedig gyd 'rhyna geisiai, , &'r buddiol-. 
deb o hono.  Myfyriodd Annibyniaeth 
& hawliau eglwysi . yn y wyn yn fanol, a 
daeth yn wr cadarn yn ndrefn hono. 
Ond o herwydd ei yml ef a'r ull- 
eidfa yn Soar wrth y drefn Annibynol yn ol 
fel y deallent hwy hi, aethant yn rhy anni- 
bynol yn ngolwg y fam NN a diarddel- 
o herwydd yr yslynd en cais yn anfaddio 
erwydd yr ystyrid eu cais yn an o 
ac nad oedd ganddynt hawl iddo, ond oblegyd 
na ofynent am hyny, Mn ol eu barn hwy am 
reoleidd-dra yn rheolaidd, Yn cyfwng nid oedd 


nddo ef a'i gyfeillion 
dim i'w wnoul and syrthio dan n eu yn bêl, me 


PRI 


m— UO 


fyned yn mlaen eu hunain; edifarhau nis 


gallasent, oblegyd ni chydnabyddent fai; 
a rhwyfo yn mlaen cedd yn anhawdd, 
oblegyd nid oedd neb gyda hwynt, a llawer 
yn eu herbyn. Gwnaeth ef ei oreu i fagu 

imlad da rhyngddo a'i frodyr a chael eu 


cydwei , Ond bu pob ymgais yn af- 
lwyddianus; am hyny neillduwyd ef gan 
eglwys yn Soar i f 


fugail arnynt, a 
u am flynyddoedd yn llaforio yn eu plith 
gyda gofal & diwydrwydd mawr, a_chariad 
ac undeb yn ffynu eumysg. Nid oedd 
ond ychydig o'ì Mn crefyddol a ddywed- 
ent “ Duw yn rhwydd iddo ” yr amser hwn ; 
a'i gyfeillion RW oedd ei wrthwynebwyr 
cryfaf. Edrychid arno y pryd hwn fel gelyn 
y weinidogaeth, a dinystrydd heddw AN 
eglwysi. Ond diau genym na cham ddeall- 
wyd neb eirioed ŷn fwy, a chredwn i'w wrth- 
wynebwyr penaf weled oyn eu marw ei fod 
yn gyfaìl didwyll i'r weinidogaeth, ao yn 
amddiffynydd cadarn ì undeb yr eglwysi. 
O herwydd cyfnewidiadau yn amgyl iadau 
yr achos y gymydogaeth tueddwyd ef ì 
roddi ei o gweinidogaethol i fyny, er adfer 
brawdgarwch crefyddol yn yr ardal. Er 
iddo roddi ei ofal gweinidogaethol heibio, 

haodd i bregethu, ac ni phallodd ei 

ddlondeb crefyddol. Nid oedd neb yn 
barotach ef i bregethu os byddai angen ; 
ao nid hawdd fuasai cael neb yn teimlo yn 
ddedwyddach i orphwys pan fuasai rhyw un 
arall i'w gael yn ei le; ao fel gwrandawr, 

oedd yn nodedig am fod yn orth i 
bregwihwyr ìeuaino ao ofnus. id hawdd 
oed pregethwr cyfartal ìddo mewn 


bodaeth inol o bync- 
lau crefyddol a ì 


ladol; ond nid dd eì 
wybodaeth yn chryn i'r . y 
cryf gwrandawai yn gych a dystaw, ond pan 
yn gwrando yr ieuanc a'r laidd rhoddai 
ochenaid gynorthwyol. madawodd Mr. 
Prichard a'i drigfa yn Oeniarth, ac aeth i 
fyw i Lundain am tua dengmlynedd. _ Dyg- 
wyd ef yno En amgylchiadau teuluaidd, a 
bu ei fynediad i'r brif-ddinas yn chwanegiad 
mawr at ei gyfoeth heb leihau dim ar ei gref- 
ydd. Ymunodd yno a'r oglwys Annibynol 
ag oedd dan ofal gweinidogaethol y Parch. 
J. Stoughton. Pan yn byw yn Llundain yr 
oedd eì deimlad yn agos at yr eglwys yn 
Soar, a chyfranai at gynal yr achos yno, nid 
fel y gwnaethai efe cyn hyny, ond lawer yn 
helaethach. Pan yn rhoddi tuag at y weini- 
dogaeth yn Soar rhoddai swm penodol 
flynyddol, ar yr amod iddynt hwythau roddi 
8swm penodol ì gyfarfod hyny. Dywedai nad 
oedd arno ef rwymau i di dim tuag at 
yr achos yn Soar, gan ei fod yn aelod mewn 
eglwys arall, ac yn cyfranu at y weinì- 
dogaeth yno. Ond daeth terfyniad i'w amser 
i aros yn 1 brif-ddinas ìi fyny, a dychwelodd 
i'w hen breswylfa, lle yr arosodd am y 
gweddill o'i oes8. Braidd nad ofnai rhai y 
uasai rh y brif-ddinas â sychder y 
Sais yn difa eì archwaeth at grefydd Ri y 
drefn Gymreig, ond yn lle hyny yr oedd ei 
archwaeth yn fwy nag yr d cyn iddo 


galluoedd a 


427 


PRI 








fyned yno. Yn fuan wedi iddo ddychwelyd 
1 Gymru ymwelodd Duw a'r dogaeth 
mewn adfywiad nerthola thywalltiai helaeth 
o'r Ysbryd Glân, a bedyddiwyd ef yn helaeth 
o hono; dyma oedd n ei ymddyddan 
gwastadol a'i fyfyrdod yn barhaus. Hir- 
aethai yn ddwys am i eglwysi mawrion a 
chyfoethog Llundain gael prof o effeithiau 
yr ymweliad. Ysgrifenodd lythyrau i'r Bri- 


tisâ Standard ar yr adfywiad yn Nghymru, 
gyd ag apeliad diffifol & Rt e lwyn am uno 
mewn gweddi am dywalltiad helaeth o'r 


Ysbryd Glân. Oafodd ef y llawenydd o weled 
llawer m ei flwyddyn olaÊ yn troi at yr Ar- 
glwyd eu Duw, ac yn adnewyddu eu nerth 
el eryrod, heb gael y tristwch o weled eu 
Dlodau yn o, a'u nerth yD pallu ; 
oblegyd symu ef o'r B ar 

ddaear i'r egl ms orfoleddus Yn Y nefoedd 

clod u, 


yr oed ion gorf ac 
llawen fam plant. Oroesodd yr Iorddonen 
pan oedd eì dwfr yn isel ac mown lle cul 
arni. Yn y cyfnod hwn yr oedd amlwg 
ei fod ef yn cael eì dynu gan ddau allu— 
daearol a nefol, y daearol yn tynu y corff i'r 
ddaear lle pym a'r ysbrydol yn tynu “ yr 
Ysbryd at Dduw yrhwn a'i rhoes.” Y corff 
mawr cadarn, md b 
wanhau; a'r , 
gar yn cael ei godi mewn hirae 
nid o waith llaw, tragywyddol yn y nefoedd.” 
ì lì 


ddaear yn y cyfarfodyddhyn. Ymddan i 
yn nofio yn y yn n yr iechyd- 
wriaeth. Bu farw Rhagfyr 29ain, 1859, 
yn 69 mlwydd oed. Yn eì gymeriad fel dyn, 
yr oedd natur a mewn undeb a chyd- 
gordiad neillduol ynddo. Fel dyn, yr oedd 
natur wedi ei gyn sgaeddu a'r hyn oedd 
gymeradwy gyda dynion; ac fel Oristion, 
yr oedd gras wedi ei wisgo a'r hyn oedd 
Nerthfawr gyda Duw. n o neillduolion 
Mr. Frioba oedd punan-feddiant. Modrai 

odraethu ei ys ngwyneb pob 
rhyw brofedigaeth. Cadwai ei ysbryd ar yr 
adegau mwyaf cyffrous, a meddianai ei enaid 


mewn amynedd yn ei brofedigaeth f. 
Bu ei hunan-foldianiad ian aor 


ll 
oedd yn gallu dwyn allan holl nerth ei ddonil 
a'ì wy th at unrhyw fater a ddygid i'w 
sylw, ac ystyrid ef yn nodedig fel o 
gyngor mewn achosion gwladol ag chrefyddol, 

n y llys gwladol, ger bron y rheithwyr, ao 
edrai ddal yr 

fer yr un arafwch a phe ar eì esmwyth- 
fainc yn eì balasdŷ. Yroedd yn fab tangnef- 
edd yn eglwys. Dysgai yr afreolus 
mewn arafwch. Yroedd yn brydlon yn y 
manau y_chwylid am dano. Dywedai 
un â'i hadweinai yn dda fel y canlyn am 
dano: “ Un o hynodion Mr. Pritchard yd- 
oedd annib olrwydd, gwroldeb, a gonest- 
rwydd ei feddwl.” Yr oedd yn wr mawr 














— 





mewn gweddi, ynfhaelionus a gwir grefyddol. 
Ond er oi holltragoriaethau efe a fu farw, a 
chladdwyd ei gorff gyda'i dadau, a dychwel- 
odd yr ysbryd orfoleddus at Dduw 
yr hwn a'i rhoes eft. 

PRICHARD, WILLIAM. Br nad oedd 
y wn yn weinidog na phrogethwr, 
Yn fardd nac yn eriad llenyddol. y mae 
mor deilwng o go adwriaeth barchus ag un- 
r o'i gyfoeswyr mwyaf nod«Ìig, ar yfrif 
ei Tduwioldeb angerddol a'i ddefnyddio deb 
digyffelyb, ei 


y flwyd lyn 1702. Cafodd 


edinolrwydd o 


dol, ac yn cydy ag arferion 

dh: crus. Dygwyd ei argyoeddiad oddi- 
amgylch fel y canlyn :— Yr oedd amaethwyr 
ardal y dyddiau hyny yn yr erforiad o 
fynod ar y Sabbathau o'r gwasanaeth pryd- 
nawnol yn y llan i'r tafarndy yn y pontrof, 
lle y cydunont i yfed am lawer o oriau. Aros- 
odd. Mr. W. Prichard yn y tafarn un nos 
Sabbath nos oedd yn hwyr. Ar ei ffordd 
adref, trwy fod y nos yn dywoll, efe a gollodd 
ei lwybr ac ymddyrysodd, fol nas gwyddai 
n mha le yr oed . Gwelodd oleuni mewn 
enostr ger w, ac aeth tuag yno. Erbyn 
myned at y ty bu mai ty cymydog lled 
agos iddo oedd wnw, a dechreuodd hwylio 
eì u oddiyno tua'i dy eihun; tybiai ei 
fod yn hollol gyfarwydd â'r ffordd, ond coll- 
odd ei ffordd efn, ac er ei fawr syndod 
dychwelodd at yr un ty ag o'r blaen. De- 
uodd drachefn gychwyn adref am y dry- 
dedd waith, yr hyn a brofodd yn gyfartal 
dianus; ac wedi cerdded yn ol ac yn 
mlaen nes oedd wedi diffygio, efe a ganfu 
oleuni drachefn, yr hwn a dybiai yn sicr fod 
yn wahanol i'r un a welai o'r blaen, ond pan 
ddaeth yn agos ato canfu mai yr un ydoedd. 
Erbyn hyn dechreuodd feddwl beth allasai 
fod yn achos o'r pethau hyn, ac aeth at y 
ffenestr i wrando pa beth 1 yn Mi Ây, a do- 
allodd fod gwr y ty TT cynal addoliad teulu- 
aidd. Y benod a ddarllenai oedd Mathew 
xxv., ac wedi eud rhai sylwadau addas 
ar Tanau o honi aeth i weddi. Yr oedd Mr, 
Prichard yn clywed ac eall po ir; 
eddïai yn daer dros ei deulu a'i gymydog: 
Ion annuwiol ac anystyriol; soddaì hyn yn 
ddwfn i galon W. Prichard. Daeth i'w fedd- 
wl fod ganddo yntau deulu lluosog, ond na 
bu eriood yn gweddïo drostynt hwy na'i 
ydogion. Mown canlyniad gwelodd ei 
ordd yn eithaf da, ac nid ymadaw- 
odd yr argyoeddiadau oeddynt wedi gafaelyd 
ei feddwl Dyth ag ef. elwyd yn fuan 
nd cyfnewidi wg yn ci f ; torodd 
bob cysylltiad a'r unwaith a'i hen gyfeillion 
annuwiol; ymwolai ar manau yr oedd y 


498 





ymlyniad diysgog wrth oi eg- ; 
Ganwyd ef yn Brynrhydd, plwyf Llanarmon, | 


PRI 








bobl yn ymgrynhoi i ddwyn yn mlaen eu 
campiau gwageddus ac annuwiol, ac argy- 
oeddai hwy yn llym nes iddo eu dileu o'r 
ardal, Enillodd ddau o'r gwasanaeth- 
dd ynion yn fuan i ymofyn am grefydd, 

sylwi arno yn ymneillduo i le dirgelaidd 


ì weddïo. Parhaodd am gryn amser wedi 
ei argyoeddiad i fyned i'r LÌan; ond cyfeill- 
aì 


lawer ac aelodau yr Annibyn 
nd wllheli, “Pan ymwelodd y Parch. 
ìs Rees, Llanbrynmair, a Phwllheli, tua'r 
flwyddyn 1738, dywedodd wrthynt am wr 
ieuanc oodd wedi dyfod i w l Gy- 
mraeg ì'r Bala, wn oedd wedi dechreu 
pregethu ; anogodd hwynt i anfon am dano 
i'r gymydo , Ìle yr oodd mawr angen am 
gwr oedd Mr. Prichard yn gwrando arno yn 
gwr - yn o arno 
gweddïo, yr holl ffordd i'w ymofyn, a llwydd- 
odd i'w gael gydag ef i sir Gaernarfon. Gan 
oi fod yn un o ysgolfeistriaid Mr. G. Jones, 
Llanddowror, barnwyd yn gymwys ìi wneud 
cais at offoiriad y plwyf am ganiatad iddo 
gadw ysgol yn y Llan, neu yr ymsoldy oedd 
yn dal cysylltiad a hi. Yr oodd Mr. Prich- 
ard hyd hyny yn Eglwyswr, a phonodwyd 
ef fol yr un cymwysaf i fyned at yr offeiriad. 
Ar ol gosod yr achos o'i flaen, a bod. offeir- 
iad o'r Dehoudir wodi anfon ysgolfeistr i'r 
plwyf i gadw ysgol Gymreig, yr hyn oedd 
wr eisiou ar. y tlodion a'u teuluoedd, ac y 
teimlai efo a llawer ereill o'r plwyfolion 
ddiolchgar iawn am ganiatad iddo gael cadw 
ysgol yn yr Eglwys. Yr offeiriad, yn lled- 
ybied fod yr ysgolfeistr yn un o'r - 
wyr, mewn modd llidus a wrthododd ar un- 
waith. Atebodd Mr. Prichard, Os oes gen- 
ych chwi awdurdod ar yr Eglwys, y mae gen 
nau awdurdod ar fy nghegin; caiff gadw 
yagol yno. Ao felly y bu, daeth iddi lawer o 
lant a rhai wedi tyfu i fyny. Y pryd hyn 
ymadawodd ef a'r Eglwys, ac ymunodd a'r 
eglwy Annibynol yn Mhwllheli. Dechreu- 
d rhai yn fuan godi rhagfarn yn erbyn yr 
ysgol, a thaenu chwodlau mwyaf disail a 
chelwyddog am Mr. William Prichard a'r 
ysgolfeistr, eu bod bwriadu gwerthu y 
plant yn gaethweision, & bod llongau yn 
yfod ì un o'r aberoedd yn fuan i'w cymeryd 
eithr, eu bod yn cyflawni 
godineb a pho o aflendid yn eu cyfar— 
odydd, &c.Î Tua'r amser hwn aeth Mr. W. 
Prichard i wrando y Caenghellydd John 
Owen, offoiriad Fwllheli, yn pregethu, ac 


ymaith i wledydd d 
ma 


wrth ddyfod allan o'r Llan nodd rhyw 
un iddo a oedd efe yn cyme AN y bre- 
geth? Dywedodd yntau nad oedd, am fod 


ynddi lawer o bethau cyfeiliornus ac anwìir— 
eddus, Aoth y gwr hwn at y canghellydd, a 
dywedodd y au hyn wrtho. Yn fuan 
cwdd Mf Esycbol Bane un 

Wyn O Lys Exsgo r, am a - 
iaeth yn orbyn yr offeiriad yn eì fynwent, a 
bu am flynyddau yn gorfod ateb yn y llys 
eglwysig, ac ni allai gael neb i'w amd . 

n mhen amsor codwyd U achos o'r llys 
hwnw i'r llys gwladol, a chymerodd yr hy- 
glodus Williams, o'r Tyfry, sir Fon, yr 


PI 


—— 


achos amddiffynol i'w law, a buddugoliaeth- 
odd. Dywedai y dadleuydd medru» y gallai 
Mr. Prichard ddiswyddo y canghollydd os 
ewyllysiâi gahlyn arno, ond ni chwenychai 
efe wnend hyny gan ei fod mn wr heddychol, 
Ymdrechodd y canghellydd' yn mawredd oi 
lid droì Mr. Prichard o'i dyddyn, drwy 
adrodd chwedlau arno wrth y perchenog, ac 
ni orphwysodd nes llwyddo yn ei amcanu. 
Ar hyn efe a symudodd ì sir Fon, ìi le a elwir 
Plas Penymynydd. Dan y aeth yno yr 
oedd y swn wedi myned o'i flaen fod ganddo 
ryw grefydd newydd ddyeithr, a'i fod mor 
beryglusi gymdeithasu ag ef fel y byddai i 
bwy bynag a wnaethai yny golli ar ei 
synwyrau, byddai torfeydd o bobl yn dyfod 
yn y nos; ae yndryllio ei erydr a'i, ogedi, 
yn nghyd ag offerynau ereill at drin y tir, 
& byddai ei gymydogion yn gyru eu hanifeil- 
iaid i'w wair a'î ŷd, na byddent yn saethu at 
ei wasanaeth-ddyniou. Yr oedd ef a'i deulu 
yn dyoddef hyn oll yn amyneddgar hob 
geisio ymddial, gan gyfrif yn fraint iddynt 
dyoddof yn achos yr efengyl. Llawer o 
edion ereill a wnawd iddo, a dinystr ar eì 
eddianau, heb un achos ond ei fod yn 'ofni 
Duw ao yn cil oddiwrth ddrygioni, Un 
nos Sadwrn, rhai o'u erlidwyr a dybiasant 
ei weled yn dyfod & phregethwr gyd ag ef 
tuag adref, a.d nt yn lluoedd, tua 260 
o honynt at YR d Sul; yr oedd Mr. 
Prichard y Sabbath hwnw yn sir Gaernar- 
fon; yr oedd y gwnsanaeth-ddynion hefyd 
vedi myned i lglwys y plwyf, fel nad oedd 
4n nhref ond Mrs. Prichard a baban dau fis 
«ood yn ei chol, ac nn.fotwyn, i wynobu y 
fath Taid o greuloniaid, Yr arweinydd, pan 








ddaethant at y drws, a ddywedodd wrth y j 


wraig grynedig, tan fytheirio llwon ar- 
swydus, “' Yr ydym ni yn dyfod í ladd dy 
bengwyn di a'i bregethwr.” “Os pengwyn 
ydych yn ei alw,” ebe hithau yn bwyllog, 
“' nid yw efe gartref yr awrhon.” ““ Celwydd 
ydwytti yn ei ddywedyd,” meddent hwy- 
thau. Gofynodd y forwyn genad i'w meis- 
tresi gau y drws. “' Paid, gad iddynt,” meddai 
hithau, ac felly ni ddaethant i'r ty; ond 
drylliasant yr holl ffenestri, a dystrywiasant 
bresebau y'meirch a'r gwartheg, a phob peth 
a allasent gael gafael arno, gan fyned i'r ys- 

bor a chymysgu yr haidd a'r ceirch am 

n eu gilydd, a thyngu yn echryslon y 
lladdent pwy bynag a'u Tthwynebêl. 
Pan ddychwelodd Mr. Pric , & gweled. y 
difrod a wnaothid ar ei feddianau, -pender- 
fynodd nad oedd modd byw felly mewn en- 
bydrwydd am ei einioes ei hun a'i deulu heb 
gael rhyw un o'i blaid i'w amddiffyn. Yr 
oedd cyfreithiwr yn byw yn sir Ddinbych 


oedd yn ewyllysiwr dai grefydd ; rhodd - 
odd Mr. Prichard enwau y rhai penaf o'r ter- 
fysgwyr i'r cyfreibhiwr hwnw, a gorfu iddynt 
ateb i'r gyfraith yn sesiwn wythig, a 


' thalu yn llawn am Y goll a'r ormes a 

wnaethant; ffodd ereill o'r wlad rhag ofn y 

crogbren; ond nid oedd ei drallod eto yn 

agos trosodd. Llwyddwyd gan ei feistr tir 

i'w droi allan o'i fferm, yn 1745. Ond gan 
3E 





PRI 


- _ — — - LD — 
— —— _— — — ———— — 


| fod ganddo eto fwy o wasanaeth i'w wneud 


dros achos ei Dduw yn sir Fon, ni chafodd 
ei elynion eu dymuniad i'w anfon o'r ynys; 
symudodd o blas Penymynydd ì Bodleufawr, 
lwyf Llanddaniel. Yn y gymydogaeth 
ono drachefn, cafodd fod ei gymydogion 
newyddion yn llawh mor greulon a'r rhai 
oedd wedi adael. Y fath oedd ei berygl, fel 
na feiddiai fyned allan o'i dy heb fod ganddo 
dn mawr i'w amddiffyn. Gwnaeth un gwr 
rynu cyllell fawr yn Nghaernarfon unwaith 
i gael lladd. Mr. Prichard a hi, ac aoth at ei 
dŷ un boreu gyda'r bwriad o ddwyn ei amcan 
gwaedlyd i ben. Ian aeth i'r tŷ, yr oedd 
Mr.' Prichard yn cynal addoliad teuluaidd. 
Eisteddodd y gwr yn llonydd hyd nes y gor- 
phonai; ond ar y cyfryw bryd effeithiodd ei 
weddi ârno i'r fath raddau fel -nad allai 
foddwl gwneud iddo un niwed. Cyfaddefodl 
eì fwriad mileinig, ac erfyniodd bardwn Mr, 
Prichard, gan ddywoyd ei fod wodi:cael ei 
arwain i feddwl ei íod yn ddyn fra gwahanol 
i'r hyn oedd efe wedi ei gael, ac na byddai 
iddo $ra byddai byw wneud iddo of na neb 
arall ddim gofid oblegyd oi grefydd. Y peth 
nesaf a wnaethant ildo oedd darbwyllo ei 
deistr tir i'w droi o Fodloufawr, Calangauaf, 
1760. A'chan nad ogdd oynyg am leif 
yn Môn ac Arfon, clywodd fod lle; yn rhydd 
gên William Bulkley, Ysw., o'r Bryndu; 
aeth at y gwr boneddig, gofynodd hwnw iddo 
yn barchus, ''a beth yw yr achos ou bog 
yn eich troi allau o'ch tyddyn—ai methu talu 
yroeddech?” “' Nage, nage,” meddai yntau, 
'* o achos fy »marn mewn pothau crefyddol, ac 
am fy mod yn ymaeillduwr yr 
Bglwys Sefydledig.” ““Onid oes rhywboth 
heblaw hyny yn eich erbyn, fi 
chwi ddigon df dir,” Felly efe a gymerodd 
Glwchdernog, a'r lleoedd oedd i'w ganlyn 
mewn amodrwym (ease), ac aeth yno i fyw 
Calangauaf, 1790. u cyfoillgarwch mawr 
rhyngddo a'i feistr tra y bu hwnw byw, mown 
pethau crefyddol a gwladol. Yr oedl vn 
aelod o'r oglwys Annibynol yn Mhwllheli 
âc elai yno bob mis i gymundeb hyd onid 
aeth i'r lle diweddaf i fyw. Yna neiÌlduwyd 
tŷ ar y tir yn llei addoli Duw yn ol cyfreith- 
iau y deyrnas. Treuliodd yn y Ìlo hwnw 
weddill oi oes heb dyoddef fawr ychwane> y 
dralladion. Yr oedd e. ymarweddiad sobr » 
diargyoedd mewn gair a gweithrod yn poti 
i'w gymydogion annuwiolaf addof eì dduw- 
lolleb; byddai arswyd pechu yn rhyfygus 
ar drigolion yr ardal os meddylient ei fod 
yn agos, yn enwedig yn ei ddyddiau olaf, 
Yn nechreu 1773 caíodd glefyd (rwm: vn- 
ddygodd tano yn ra amyneddgar a thawel, 
Du farw Mawrth 9fed, 1173, yn ;loed. 1r 
iddo gaol ei boeni yn nghwrt yr eszob am 
flynyddau, a'i erlid gan elynion crefydd o 
fan fan, a'i fawr golledi yn ei amgylchiadau 
bydol, cafodd fyw i welod cynaunf toreithoe 
oddiwrth yr had a hauodd ofo mewn dagrau, 
Yr eglwys yn Rhosymeirch, yn nghyd na'i 
hamrywiol genghenau yn ngwahanol barthau 
or wlad, & gynwysai dros 800 o bersonau ar 
amser marwolaeth Mr. W. Prichard, Ei 





on. 
PRITCHARD, HUGH, clochydd Llanir- 
yn-rhos, a phregethwr gyda'r yddion 
Calfinaidd, yn sir Faesyfed. Nìd oes genym 
ofnod teg am y oly bu y gwr hwn yn 
llafurio, ond tua diwedd J ganrif ddiwed 
rT oedd yn byw. Ni ddengys iddo 
eithio fawr drwy y Cog! » oddieithr rhai 
lleoedd yn sir wyn. Ŷr oedd yn 
bregethwr effro a_ chymeradwy, aint 
felly yn ei ardal eì hun ag un lle. Yr oedd 
wedi llwyddo i grynhoi cymdeithas eglwysig 
o gryn nifer; dywedir ei ar un iro yn 
60 o rifedi. Gwasanaethai swydd clochydd 
Llanir, er bod yn bregethwr; yr oedd 
Lyn yn beth hynod iawn, fod y llanwyr yn 
caniatau i bregethwr fod yn glochydd ; s pha 
fodd, ar y llaw arall, y caniateid i'r clochydd 
fod yn bregethwr gan y capelwyr. Rhyfedd 
na roddasai yr offeiriad orf: ano ì roi heibio 
thu os mynai glochydda; a r 
befyd na ddewisai yntau roddi heibio A HYR 
yddiaeth gan y mynai bregethu; ond gwas- 
anaethodd Hugh Pritchard y ddwy swydd, 
&'r unig un a wnaeth hyny yn Nghymru oran 
dim a wyddom ni yn amgen. Gwnaed hyn 
ganddo ef mewn modd a enillodd iddo barch 
. mawr a0 enw da ymn mysg ei gydwladwyr. 
Y boreu Sabbath yr oedd yn y 
lle yr anghyfarwydd, &o yn y prydnawn yn 
g tai ac ar y twmpetha 
'athraw, ao yn cyoed 
efengyl. Dywedir ìddo mewn rhyw gymanfa 
heudir gael ei osod i u 


; dygwyddodd hef 
tro hwn iddo gwlmwyo wyl ìi bregethu na 
Mr. Jones. odd Mr. Jones ar hyn, ac 
addef ì'r cloc 


Maallt, ao ar un Sabbath yn yr haf, pan ar 

fynwent daeth yr offeiriad ataf myned 
i'r eglwys, a dywedodd, “ Yr wyf wedi cy 
farfod a. phrofedigaeth anghyffredin.' € Pa 


beth ydyw,' fynais inau. “ Yr wyf wedi 
colli Ŷ Y ihrer ” ebe yntau, “ao nis gwn 
both a wnaf; da thau, doe i ben wal y 
went a phre ipyn i'r l reu y 
golli. Fdly bn, pregothais idd Ŵ fel 
wn, a chefais y dlonrwydd ìi ddeall 
od y bobl yn dyweyd wrth ddychwelyd 
sârol, eu bod wedi cael llawer gwell cwrdd i 
maes a gawsant lawer gwaith ì mewn.” 
PRI » DAVID, Pentir, Arfon, 
oedd lefarwr gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1787. Cafodd ei 


n yn cadw | 


PRO 


— 
EE —' YO — 


dd at grefydd ar adeg un o ddiwygiadau 


nerthol yr hen amser; ni fu, odid, un o'i 
d ddychweledigion yn fw ngafael 
ychrynfeydd meddwl, ond Udd d dawelwch 


a llawenydd gredu. Daeth yn amlw 
yn mysg ei fody da'r Ysgol Sabbatho. 
a'r cyfarfodydd gweddi; a chyn hir, oher- 
wydd prinder cenadon, tueddwyd ef i gy- 
nghori ei gyd-bechaduriaid mewn ffordd o 
bregethu; ac yr oodd ei weinidogaeth yn 
rhyw adlais o'r hyn a deimlaeai efb « ei hun 
arei ddychweliad. Ni chafodd fawr o fan- 
teision addysg foreuol. Ymroddodd yn fwy 
i gyoeddi cenadwri yr efengyl yn y dyd syml 
& gwresog y dechreuasai nag i lafurio am 
ychwaneg o wybodaeth. Yr oedd pregethu 
teithiol y pryd hwnw yn ei fri, a. threuliodd 
yntau Ìawer o amser i deithio gyda phro- 
gethwyr enwog fel cyfaill; ao yr yn 
nw y lle hwnw yn rhagorol, gan y pre- 
gethai yn fyr, a ohan y meddai y callineb 
a'r diniweidrwydd a wnai ei idygiod yn 
y taì yn anrhydedd iddo. r ei 
bod u, a thrwy 


adnabod ei hun, ei fesur a'i 
ME A'n 
a'i yr. Tei e 
âr hugain o weithiau, Parbaodd i bregethu 
am naw a deugain o flynyddoedd. Oyfan- 
soddodd hefyd amryw ion de, megys— 
“ Ar fy nhaith er's dyddiau 
Tua'r bryniau ud mi xy &c.” 
Gorphenodd ei Ebrill 17eg, 1867, pan 
yn bedwar yned Yr oedd ei dduw- 
ioldeb tuhwnt i amheuaeth. Dywedodd 
ychydig cyn ymadael eì fod yn myned i le 
ell, 
eT MOBERT, THOMAS, Feinneyyll, a 
einiog. n 
1784, a bu. farw Ionawr 2okcd, 1860. yn T6 
oed. Yn amser ei farwolaeth efe oedd y 
pregethwr hynaf o lawer yn mysg ei frodyr 
eì sir eì hun, ao un o'r rhai h yn 
heudir yn mysg y Trefnyddion, lfinaidd. 
Bu yn pre u am yr ys id mawr o haner 
cant o llynyddoedd. Yr oedd yn adnabyddus 
a pharchusiawn yn hyd a lled y DW - 
Bu Uwy y Gogledd yn nghymdeithas y Mi. 
u g n nghymdei - 
weddar farch, William “Havard ao creill, 
am yn neh lch ugain o weithiau. Yr oedd ei 
dduwiolddeb yn ddiamheuol, ao yr oedd yn 
Gristion i aphrofiadol. id ei 
d yn th na hyawdl; ac 
ni odd ychwaith nemawr fanteision 
mewn diwylhad dealldwriaethol; ond er ; 
cwbl pregethai bob amser yn sylweddo 
buddio , & nerthol, ao weithiau yn effeithiol 
iawn, 


Byd yn myned i'w deith- 
iau wythnosol a Sabbathol fel gwr ffyddlon, 
8 dylynai gyfarfodydd misol y sir yn gyson 
rhyfeddol, a byddai yn llanw lle nodedig a 
phwysig ynddynthefyd. Yr oedd yn barch- 


PRO 





—— nm 


us ac anwyl gan y frawdoliaeth yn gyffred- 
inol, yn enwedig Yn ei air eì hun, lle yr ad- 
id ef oreu, a lle ym nheid ei lafur 
fwyaf. Ymadawodd a'r byd hwn h 
yn ddisymwth; ni chafodd ond cystudd byr 
Mwn; gwnaeth angeu ei waith arno yn 
chwyrn ei wala, ond yn hynod o esmwyth a 
diboen. Go d ei gyfansoddiad oedd 
yn naturiol a lachus yn gyflym rhy- 
eddol gan dfeiliad ac angeu; ond bu 
farw mewn henaint teg. Pregethodd dair 
aith y Sabbath olaf ond un y bu byw. 
Gadawodd ei dŷ a'i deulu y boreu hwnw 
byth ì ddychwelyd iddo ac atynt mwy, heb 
feddwl fawr o hyny ar y pryd, er ei fod, 
meddir, fel pe buasai rhyw gyndybiaeth o 
hyny yn ei ymddygiad. Yr oedd, mae yn 
debyg, yn ddyeithr ac anghyfrifol o hwyr- 
frydig rywfodd i adael e: artref y boreu 
hwnw gwahanol i arfer. Heblaw hyn, peth 
sydd yn dra nodedig yw mai ei destun y 
boren hwnw he hydor y Salmydd, “ ne 
pe rhodiwn ar yn cysgod angeu, 
yd fg 5Y eL 
c yn ; 80 w reu 
dranoeth oddiyno ï fynel i Trecastell i'r 
cyfarfod misol, lle y dechreuodd ei gystudd 
ddyfod yn mlaen. Dyoddefodd gryn boen 
o oddiwrth waew yn ei ymysgaroedd. 
odd b , dechreuodd yr oedfa am ddau 
o'r gloch dydd Mercher, fel pe na fuasai 
dim allan o le arno, ond yn unig ei fod 
mewn ysbryd gweddi anghyffredin. Aeth 
y noson hono i'r Baili-du, i gadw oedfa, lle 
y gorphenodd ei yrfa ddaearol yn mhen 
ychydig gydag wythnos o amser. lodd 
cryndod mawr ynddo na theimlodd ei gy- 
ffe lyb erioed o'r blaen. Galwyd cynorthwy 
meddygol, ond ni thyciai; yr oedd bywyd 
yn treio gyda buandra, ao ymadawodd i fod 
YR marwolsoth yn fen frawd nas gellir lla 
marwo en frawd nas 
un ch arnynt fel a ddion o ffafr 
noil Tdfysiad iddo, yn enwedig iddo gael y 
"] mor wg & gryd êl 
ysbryd y misoedd diweddaf, r oedd yr 
Y dfywiad crefyddol bondigodig a fwynheid 
yn mhell ac yn agos y dyddiau hyn » yn 
enwedig yn eì ymweliad a sir Frycheinfog, 
wedi lloni ei feddwl a gwresogi eì galon 
mewn modd rhyfeddol. Adfywiwyd ef yn 
n ig. Ymddangosai fel un yn cyfranogi 
llawenydd, y diolchgarwch e'r ysbryd pweddi 
wenydd, y diolchgarwch, a'r ysbry 
a ddylasai hyn gynyrchu. Wrth ei weled 
dan y dylanwadau hyn ychydig feddylid ei 
fod yn addfedu yn brysur i'r nefoedd, ac y 
collasid ef mor gynted o fysg ei frodyr. Nid 
oedd nao ysbryd na nerth ynddo i ddywedyd 
llawer ar ei wely angeu ; ond rhoddodd dyst- 
iolaeth eglur cyn oì ymadawiad y caì, Ïe, ei 
fod y cael, mynediad helaeth i mewn i law- 
enydd eì Arglwydd ac i deyrnas orfoleddus 
Cnst ein Pryniawdwr. mdrechodd ym- 
dy deg, gor henodd gi yrîa, cadwodd y 
; O allan r coron cyfiawn- 
der i'w chadw iddo. Wy y 
PROSSER, WALTER, a fwriwyd allan o 


431 








PRO 
Dreclynog, yn sir Fynwy. Yr oedd yn 
wrthfedyddiwr babanod. oedd weinidog 
yr eglwys oedd wedi newydd gael ei ffurfìo 


y Gelli, sir Frycheiniog, yn 1653, ond a 
wyd yn anghymwys i fod yn weinidog 
yno, am nad d yn u pregethu yn 
isneg. Yr oedd yr eglwys y pryd hwnw 
wedi ymdaenu i blith y Seison; cydunwyd 
gan hyny iddo fyned i'r Fenni. Ymddengys 
ei fod yn ddyn call, duwiol, a chymeradwy, 
ond gan nad oedd yn ddigon hydd o'r 
Seisneg fel y gallaì egluro ei dw yn 
rhwydd, nid oedd yn gymwys i'r ardal. 
Bernir iddo farw tua'r flwyddyn 1670, neu 
yn fuan wedi hyny, oblegyd ni chofnodir ei 
enw yn un man yn ddiweddarach na'r 
awyddyn 1609. (JÍanes y Bedyddwyr, tudal. 


6. 
PROTEHROE, JOHN, gweinidog yr 
Annibynwyr yn Sardis, ydr, sir 
Frycheiniog, oedd un o bedwar o blant ìi Mr. 
David ac Elisabeth Protheroe, Llanym- 
ddyfri. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1806 ; 


ei dad oedd ysgolfeistr parchus, cynal 
ysgol ddyddiol yn nghapel Salem, Llanym- 
dyfri, âm rai blynyddau, lle yr oedd ef a'i 
wraig yn aelodau. Bu farw eì dad pan nad 
oedd John ond pedair blwydd oed; a chan 
nad oedd ei fam yn alluog i roddi ond ychydig 
o fanteision dysg iddo pan yn ei febyd, ym- 
roddodd i ystorio ychydig o'i enill er cael 
manteision dysg; by yn gweithio un 
haner blwyddyn, ao yn myned ì'r ysgol yr. 
haner arall, fel y daoth yn fedrus ìawn yn 
fuan yn y Gymraeg a'r Seisneg, yn nghyd a 
w-ysgrifen gystal a llawer un ag oedd 
wedi cael manteision llawer mwy. Derbyn- 
ìwyd ef yn aelod eglwys yn Salem, Ebrill y 
Th 
y cy gw a'r cyfrin- 

gnu gaen dn YEd beU 
& diwy yn ng a'i 

fywyd duwiol, cynyddodd ei dalentau Tnown 
areithio yn y cyfarfodydd gweddi a'r Ysgol- 
ion Sabbathol, yn nghyd a'i ddoniau a'i ys- 


d gwresog mewn gweddi, fel yr oedd yn 
tyn anerthol. n y wyddyn 1839, 


elliad gan ei weinidog a'r eglwys 
ì arfer al ddawn ìi bregethu ; a phregethodd 
y bregeth gyntaf yn Salem, lle, wrth bob 
tebyg, y derbyniodd y fendith gyntaf i'w 
enaid ; a pharhaodd felly i bregethu yn fisol, 
ac achlusurol drwy yr ardaloedd, ac mewn 
modd tra derbyniol a llwyddianus, hyd nes 
ìddo galwad yn Sardis, Llangynydr. 
Cafodd ei neillduo yno i gyflawn waith y 
weinidogaeth ar yr lleg o Fehefin, 1841, 
Oddiar amser ei neillduad i gyllawn waith y 
weinidogaeth, llafuriodd yu ddiwyd a llwydd- 
ianus; derbyniodd amryw i gymundeb yr 
eglwys; ffurfiodd gymdeithas gynulleidfuol 
yn Nyffryn Crawnon; adeiladwyd yno yn 
amser eì weinidogaeth ef addoldy cyfleus i'r 
ardal; cliriodd yr eglwys fechan, yn nghyda 
charedigion ï ardal, y draul oll erbyn dydd 
ei acoriad, Hoblaw yr ymdrechion a wnawd 
er clirio Soar y Dyffryn, casglodd Mn». Pru- 
theroe yn agos i 130 o bunau yn amser êi 


PRO 





weinidogaeth, er lleihau y ddyled oedd yn 
aros ar Sardis, Llang ydr. Wrth daflu 
golwg ar yr ym on a wnaed ganddo, 

llir yn hawdd barnu ei'fed yn weithiwr 
llafurus a llwyddianus yn n anei Ar- 
glwydd. Ni chuddiodd y dalent a dderbyn- 
lodd yn y: ddaear, ond* rhoddodd hi yn 
ewyllysgar i fwrdd: y cyfnewid. Yn adeg 
ddiweddaf ei oes llafuriodd hefyd -yn Trivil, 
ger Tredegar, ac ar Twynyffin, lle y derbyn- 
iodd amryw i gymundeb eglwys Crist; & 
ehyda theimlad a pharch 1 coffeir eì lafur yn 
y eoedd hyn hyd y dy d heddyw. Yn y 

wyddyn 1844, barnodd Mr. Protheroe mai 
nid da y dyn eì hunan: penderfynodd ìi 
chwilio am ymgeledd wys. Ar yrlleg 
o Ebrill, 1844, ymgysy todd yn anrhydeddus 
mewn priodas a Elisa James, meroh ì 
Mr. John James, swyddog ardrethawl (ezcise 
officer) yn Crughywel. Yn ei gystudd di- 


weddaf ychydig oriau oyn ei adawiad, 
gofynwyd iddo pa un ai tywyll aì goleu oedd 
arno yn bresenol? Atebai, “ Mae wedi 


bod yn lled ylog, ond mae goleuo, 
mae'r nefoedd yn dechreu yn y mwynhad o 
honi yn fy mynwes i yn awr; ” a'r fynnd 
nesaf dywedaì, “ Y mae yn gwbl oleu, 
gwelaf y farn nm amlwg, a minau dianc 

eb fy nghondemnio.” Yna oollodd ei lais, 
a hunodd yn yr angeu, Ionawr laf, Î848, yn 
43 oed. 

PROTHEROE, DAVID, offeiriad Llan- 
dilofawr, sir Gaerfyrddin, a Phenboyr. Gan- 
wyd ef yn yflwyddyn 1779. Nid oes genym 
fawr o hanes y gwr'rhagorol hwn, ond ei 
fod yn gyfeill mawr i'r tylodion yn y gy- 
mydogaeth, ao yr oedd: yn cyfranu yn hael- 
ionus iddynt. Yr oedd fel cymydog yn gy- 
mwynasgar, yn feistr da i'w ddeiliaid, yn 
fugail rhagorol i'w blwyfolion,.ac yr oedd yn 
wun o ynadon heddwch Mt y 8ir yr aedd yn 
byw ynddi; ond.er fod ei rinweddau 
lluosog, ac er gellir-dyweyd am dano ei,fod 

Tahob ystyr yn un o rai rliagorol y ddaear, 

th angeu i'r ty, ymaflodd ynddo, ac nid 
ollyngod ei afael nes dryllio 6i babell bridd- 
lyd ar y 29ain o Dachwedd, 1887, pan oedd 
yn 64 mlwydd oed, er cyffredinel. 

PRBYDAIN.' Dŷw6dir yn y Trioedd mai 
mab Aedd Mawr oedd Prydain, ac mai oddi-, 
wrtho ef y cafodd ein hynys yr enw ag yr 
adnabyddir hi wrtho hyd y dydd hwn. dwir 
fod llawer o.wahanol darddiadau yn cael eu 
rhoddi.i'r gair Prydain, abod llawer o dyb- 
iau wedi eu cynyg fel esboniad arno; ond 
dylid cofio fod estroniaid wedi cymeryd y 
fath hyfdra ar hanesiaeth ein gwlad ni na 
feiddient eryd ag eiddo nemawr wlad 
arall dan haul Ï nefoedd. Yn lle astudio 
ein gweddillion hanesyddol, neillduolion ein 
hiaith, a'n traddodiadau hynafol, ffurfiant 
dybiau o'u heiddynt eu hunain, a dysgwyl- 
iantini gymeryd y cyfryw fel hanes cywir 
o honom.. Caniateir fod rhyw gymaint o 
wirìonedd, fel is haen, gorwedd o dan 
draddodiadau cenedloedd ereill, gan nad 
faint o'r oruwchadeiladaeth fydd yn dwyll- 
odrus. Derbynir gyda llawenydd a diolch- 


—— 


' byniaeth . diweddarach 





garwch weddillion hanesyddol pobloedd 
ereill, a gwneir y goreu o honynt. Paham, 
nte, na wneir yr un a'r eiddom ninau ? 
ywedir yn nghofn ion hanesyddol y Oy- 
mry, sef y Trioedd, mai in a gyfan- 
soddodd wahanol lwythau ein hynys yn un 
wladwriaeth gyntef, ac felly gelwir ef yn un 
o dri “' Phost oenedl” Yn in. Oyn 
ei amser ef, yr oedd y gwahanol lwythau yn 
ymddwyn fel y mynent, ac heb ddeddfau 
R peoleiddio, eu idiaeth a'u 5 gllydd ; ac 
elly yr y gwan yn cael.ei aml. yspeilio 
a'i erlid gan y cryf. Teimlai Prydain yr 
annh o hyn, ao ymgysegrodd ì effeithio 
cyd-ddealltwriaeth, ao er eì glod oesol, cor- 
olodd elfonau y cyd-ddealldwriaeth hwnw 
mewn deddfau rhwymedig ar bawb fel eu 
ilydd. Yr oedd y weì .hon o eiddo 
dain yn fwy rhinweddol fyth, pan ys- 
tyriom eì ddisgyniad o echau  tywysogol, 
a phan gofiom nas gallasai ei saflo wlad- 
yddol lai ne bod yn uchel, awdurdodol, a 
ylanwadol, oyn y asai oiì gael eì 
gynllun olodwiw Ge weithredind, Am y 
weithred hon gelwir Prydain hefyd yn un o 
drì “ Bencenyddion Teyrnedd” Ynys Pry- 


. dain. Bancenydd yw trefn wneuthurydd, 
neu awdwr oyfundrefn ; a Bancenydd Teyrn- 


edd, yw un yn ffurfio trefn. i'r Penadur neu 
i'r Benaduriaeth. Ac fely ymddengys fod 
rheolau teg y dyn mawr hwn yn cael eu 
gweinyddu at y Penadur neu y Penaduriaid, 
yn gystal ag at y werin. Neu, feallai y gel- 
wir ef yn Bancenydd Teyrnedd, am ei fod 
wedi gosod y bywysogion yn ifol am 
gadwraeth y deddfau. Hwy yn fynychaf 
oedd ym arwain y lluawsi gyflawniad anghyf- 
iawnder; ao yr oedd eu gosod hwy. o fewn 
terfynau priodol, a'u gwneud yn gyfrifol am 
gad y cyfreithiau, yn arddangos doeth - 
ineb uchel. Mewn un arall o'r Trioedd, 
dynodir Prydain fel un o dri “ Unben Dy- 
gynull” en gwlad. “Unben” oedd hen 
aìr syml ein tadau am yr hyn a alwn ni yn 
awr “' Unbenaeth.” “Lygyaull ” oedd 
casgliad cynrychiolwyr y bobl at eu gilydd ìï 
ddewis yr “Unben.” Felly neillduwyd 
Prydain gan lais rhydd a phriodol ei wlad 
ifod yn Unbenaeth arnynt. Gwyddom yr 

ì anhau y liad hwn, drwy 
nad yw yn 


gwahanol lwythau a'u gwah 
lon yn ymostwng yn dawel î lywodraeth un 
d usir yr wrth hon hefyd, 


yn, 
drwy ddywedyd fod genym brofion diam- 
heuol o annibyniaeth y llwythau e'r 8- 
ogion mewn oesau ar ol hyn. Ein hateb i 
hyn yw, fod ffeithiau hanesiol anwadadwy 


_yn prof i'r fath beth gymeryd lle mewn 
gw 


anol wledydd, ao yn mysg gwahanol 
enedloedd, dyddiau t yn gystal ag 
mewn oesoedd. iweddaraehu, Ac am anni- 
tywysogion a'r 

llwythau, os yw hyn yn brawf na bu Pry- 
dain, o leiaf, mewn y gyfyng, yn “ Un- 
ben,” prawf hefyd na bu Alexander yn 
ymerawdwr Groeg, am i'w freniniaeth gael 
ei rhanu wedi colli llywyddiaeth ei ewyllys 


PRO 





gret, a'i. feddwl penderfynol ef; ac na bu 

hufain erioed yn feistres y byd, am nad yw 

ywedir hefyd fod Prydain 

rtbrym Ardwy” ein gwlad 
ym 


dyllas yw grym yn taraw yn erbyn gormee. 
h 


neu wrthwynebydd gwiwglodus. Nid ym- 
ydd diachos oedd mab Aedd Mawr, ond 
““ Madoreilitiwr,” neu elyn trais a dialydd 
gormod, Nis 


wn benderfynu yr amser y 
lagurodd Prydai 


, rhagor na dywedyd ei fod 
yn eì lawn merth a. ddiamheuol cyn i'n 
lad ei bedydddio a'r enw &ag yr ym- 
ffrostia do yn bresenol, a'i fod wedi ei 
gludoi eddrod tawel ei dadau cyn i lygaid 
ulius.OUsesar agor eu hamrantfau i syllu ar 


wyne teg ei fam. 

PRYDERI oedd yn fab i Dolor, penaeth 
gwyr Deifyr a Brynaich. Cofresir ef yn y 

ìoedd fel un o “ i gwrdd. faglawg” Ynys 
Prydain. Y ddau e oeddynt & 
Tynwedd. Yr oedd yn byw yn agos l ddi- 
wedd y chwechfed ganrif. | Myv. Ârcâ. ìì. 5.) 

PRYDERI, mab Pwyll Pen Annwn, ty- 
bend Dyfed, ao yn un o nodweddiad rhy- 
feddol fel ei.darlunir yn y Chwedlau Cy- 


mreig. Gelwir ef yn un o'r “tri gwrdd- 
feichiaid” Ynys dain. Y ddau ereill 
oeddynt Trystan a Ooll. Yr oedd Pryderi 


yn geidw moch Pendaran, eì dad maeth, 


fywyd bo;euol 
defg Dyfod, a 
ir eì anturiaethau e'i enbydweithiau 
mlynyddoedd ei, nerth yn “ Mabinogi Ma- 
nawddan,” a'r hwn y cysylltir ei enw mewn 
darn o'r gerdd am feib Llyr, yr hon a priod- 
olr T losin, an Mabinogi Math ab 
lOnwy,” ir ì Pryderi ei ym- 
ddifadu o'r fywyd gan Gwydion ab Don, yr 
hwn a alluogwyd trwy gelfyddydau swynol 
i'w orchfygu mewn un frwydr, wedi iddo 
trwy yr un ddyfais ei amddifadu o rai 
o'r moch dan ei ofal, y rhaì a anfonodd 
Annwn, y rhaì a we wrogid yn fawr 
ganddo ef a'i bobl. Cymerodd yr ymdrechfa 
le yn i Melenydd, sef rhyd yn y afon 
» yn sir Feirionydd. yr un 
awdurdod yn lleoli ei fedd yn Maen Tyriawg, 
agos ìi Ffestiniog; ond dywedir yn 
ynion y Beddau mai mewn cymydog- 
aeth arall y claddwydd ef :—“ Yn n- 
oli y mae bedd Pryderi, lle y mae y tonau 
yn curo yn erbyn y graig-oror.” Orybwyllir 
gan FA irdd am Pryderi, 8. gelwir 
gan lewis Glyn Cothi don Wlad 
deri,” a chan Dafydd ab yn 
“ eri dir,” ac weithiau “Gwlad yr 
Hudd.” “Guest Mabinogion, vol. iii. 7.) 
PRYD 


488 


PRO 








yn niwedd y bedwarydd ganrif ar ddeg. Dy- 
wedir fod rhai o'i gyfansoddiadau ar gael 
hyd heddyw, 

PRYDYDD BRYOCHAN, oedd fardd 
enwog yn Neheudir Gymru, yr hwn oedd yn 
byw rhwng y blynyddoedd 1210 a 1260. 

mae un ar hugain o'i gyfansoddaidau 
barddonol wedi eu hargraffu yn y gyfrol 
gyntaf o'r Myvyrian Archaiology. mae 
pump o honynt yn gyflwynedig 1 Meredydd 
ab Owain, i'r hwn y cyfansoddodd farwnad, 
Y mae y cyfansoddiadau ereill o'i eiddo agos 
oll yn farwnadan i nodweddiadau enwog & 
th ysogion 6i oes. . 

RYS, EDMWND, oedd dduwinydd 
dysgedig a bardd enwog. Ganwyd ef yn 
nghylch y flwyddyn 1541, yn y Gerddi Bluog, 
mn mhlwyf Llan ecwyn, yn air Feirionyd 

erbyniodd ei ddysgeidiaeth yn Ngholeg St. 
loan, Caergrawnt, lle Y derbyniodd y gradd- 
iad 0 M.A. Wedi derbyn urddau eglwysig, 
sefydlwyd ef yn rheithoriaeth Ffestiniog, yn 
sir Feirionydd, yn y Mlwyddyn 1572, yr hon 
a ddaliai gyda rheithoriaeth Llanddwye, yn 
y un sir, 'yr hon, sef olaf, oedd ei 
eddiant yn 1580. Penodwyd ef yn archddi- 
acon Meirionydd, yn y flwyddyn 1676, a chor- 
geiniad Llanelwy, yn 1602. Yr oedd efe yn 

mn y Tyddyn Du, yn mhlwyf Maentwrog, 

olfa perthynol 1 Ffestiniog. Yr oedd 
yn un or beirdd mwyaf enwog yn ei oes, ac 
y mae llawer o'i gyfansoddiadau ar gael, y 
rhan fwyaf mewn llawysgrifau. Yn mysg 
ereill y mae 54 o'i ganeuon dadleuol rhyng- 
Hn ef a MU gwnreh Cynwal. Dywedir i'r olaf 
syrthio yn aeth i er edd 
archddiacon, Ei gân olaf Yw marynad serch- 

ol a chyffrous a dwyd 
archddiacon ar ol gay new. ddf fod yn 


wrthwynebydd wedi marw. Efe hefyd oedd 
awdwr y cyfieithiad mydrol ìg o'r 
Salmau, y rhai ydynt eto mewn eriad. 


Dywedir iddo gyfansoddi y Salmau yn olynol 
at wasanaeth ei eglwys ei hun, ao iddynt 
gael eu canu oll yno cyn eu cyoeddi. Heb- 
aw y Salmau, cyfansoddodd amryw emynau, 
rhai a geir yn gyffredin ar ddiwedd ei 
mau. Uynwysa y Salmau a'r Emynau 
hyn amryw bonillion ftl]ws ac ystwyth iawn, 
tra y mae rhai o'i gyfansoddiadau yn hynod 
glogyrnaidd ac anystwyth ; ond gan mai yn 
nghanol tywyllwch yr unfed genrif ar bum- 
theg yr ygrifenodd, a chan mai efe oedd y 
cyntaf a dorodd y garw yn y rhan hon o 
wasanaeth Duw, rhaid i ni fod yn dirion 
wrtho. Buasai yn gwneud ei waith yn 
llawer mwy gwasanaethgar pe buasei yn 
amrywio mwy y mesurau ; y mae agos 
yr holl o'i waith gydag ychydig iawn o 
eithriadau wedi eu canu ar yr un meeur, 
hwn, ar gyfrif hyn mae yn debyg, a ad- 
weenir yn yn awr yr enw 
** Mesur Salm ;” ond eì brif fai, debygwn, yw 
ei fod cadw yn rhy gaeth at eiriau y 
Salmydd, yn lle canu y Salmau yn fwy yn 
iaith y Testament Newydd ; fod llawer 
o'r Salmau, yn ol tystiolaeth ist a'r apos- 


DD BREUAN, oedd fardd enwog ; tolion, wedi cael eu hysgrifenu am dano ef, 





heb wneuthur un defn o'r 


yroedd y oedd. yn anweddus ì fardd Cristionogol eu 


ac y mae 


gynorthwy, pan d yn Groithu y Belt 
ìr ar Gymraeg. a ddarnodol i Ramadeg 
Oymraeg y Dr. John Dhvis, yr hwn syd 
wedi ei wyno ì'r archddiacon, y mae copi 
o benillion Lladin rhagorol, fel cymeradwy- 
aeth i'r llyfr, lle y mae yn gnybwyll ei fod y 
pryd hwnw yn do mlwydd oed. Dyddir y 
penillion hyn 1621. Bu farw m y flwyddyn 
1624, yn 83 mlwydd oed, a chladdwyd ef yn 
eglwys Mae ntwrog. Ehaid i ni weithian 
u yn iach i'r hen archddiacon, gan ei 
gano er ei holl ddiffygion; agorodd 
wybr drwy anialwch disathr ; iddo ef y per- 
thyn yr anrhydedd o fod y blaenaf ar ìochres 


yr em Oymreig, nid am na thra ra- 
borodd, llawer o'i ddylynyddion arn, cnd 


am mai efe wrth bob tebyg oedd y Pro 

ant cyntaf a gyfansodd. Balmau ac emyn. 

eu yn y Gymraeg addas i'w canu yn addoli 

yr lwydd, am amryw u u o flyn- 
ydd cyn i'w olynwyr echreu hwylio 
eu telynau, a chenir llawer o'i benillion eto 


Aldoi blas tra_byddo meibion Gwalia yn 

ddoli Duw yn iaith eu hynafiaid. Heddwch 

' “PRYS, FOWO, oedd fardd enwog, ac yn 

Bab ì Edmwnd Prys, Archddiacon Meirion- 

ydd ao yn DYN yn YN du, yn mhlwyf 

r oedd yn Fioer Clynog, 

yn sir  danarfon, a thybir iddo farw tua'r 

llwyddyn 1004, 1664, yn mhen tuag ugain mlyn- 
PRYS, BHYS, o Tynto F 

o'r n, yn sir Forgan- 

wg. Yr oedd Prys yn fardd o gryn enwog- 

rwydd; & derbyniwyd ef yn < ddysgybl Gor- 


Morganw, fì 1730. Efe 
oedd tad Sn enwor Da, y adda 
PRYTHERC REES, Ystreiwaltor, 


oedd weinidog 'Annibyn 
Ì eì em, ôi urddo, a'i alw o'r ar 
wyl St. Paul, sef Ionawr 25ain, mewn lle a 
elwir Ystradwalter, ger tref Llanymddyfri, 
eir Gaerfyrddin, lle. y cadwodd ysgol ar- 
dderchog am dros ddeugain mlynedd. Nid 
oedd yn y weinidogaeth pen y daeth 
Gweithred Unffurfiaeth mewn 
1662, ond yr oedd Wr dayoddetydd y y pryd 
hwnw yn eì swydd o 
amser wedi hyny dechren a arfor ei allu- 
oedd fel pr thwr yr efengyl er chwerwed 
elediga ; âc yn mhell cyn ei farwolaeth 
th yn un o'r gweinidogion mwyaf enwog 
& helaethaf ei ddefnyddioldeb yny d 
aeth. Cafodd ei ddewis gn yr dy 
ffurf yn ac oddiamgylch Llanym dyfri, 
yn y arwydd pe 1675, ìi fod eu gweinido y nd 
d peryglon yr amser ni c 
oeddus hyd y flwyddyn oas 
Ei gy dnlei a am hir amser yn ystod teyrn- 
y Stiwardiaid a_orfodid 1 od i 
addoli mewn ogof fawr, a elwir Castell 
Craigyrwyddon, oddeutu pum milldir i'r 


dwyrain o Lanymddyfri. Ni chyfyngodd 


44 





PRY 


— ——_— —— ————— - 'c ut'O 


mynn, a neo. dl nn nad oedd ; ya oh t 
, &o rai o hon 
ns in milldir i'w ceithio. Y y 
yfnder y now, r 
a'u ya hatonyd 
TA Maw: 
enogion y yn uddugol- 
Nid oes amheuaeth nad 
oedd y gynulleidfa luosog â ym mynyddau 
yno y pryd hwnw yn ffrwyth y gwei- 
nidogion duwiol a ananwyd trwy Gymru i 
bregethu yr efengyl yn amser nedd Hir 
8 Chromwel ; ond pan ddifeddianwyd hwynt 
o'u breintiau a'u Th ddid gyfreithiau 
gormesol Siarls a. Ys o' U naill 
e i'r i wrando ces bydd y byw ygn yr 


Prytherch, 

y cylchoedd, ao yn gw madeu yn 
eu Ei lwybr Uy oedd cymeryd 
a bob chwarter bl ' ŵn fynod 


nÊ 
lynion eu mn 1 
cryn crefydd yn ei 
dwyn eì ph 
us trwyddo. 


eu Man mdd yn 


ion 
ai yr ordinl o hon- 


i Sedd ae 


a byd 
Fed daSs ydd yno pan 
byd Gini Fm a y 
y dynion mwyaf cyfrifol 
yn perthyn i'r ddwy eglwy wys yma: yr 
bai ees, Dolaucoed, a'r ydhaid, o'r o'r 
yn perthyn i i Lanwrtyd ; a'r Prioces, 
Dolyfelin, ar Joneees, u PEY dn - 
thyn i Droedrhiwdalar AU 
thero ì i fyny yn 


cadw Y yn 
ymyl walter, yr aned Ben, ll. yr 
oedd efe yn cyfaneddu ynddi. Gan ei fod yn 
sgolaig mor rhagorol, cafodd blant holl 
wrion y wlad dan ei olygi ; 8& chan ei fod 
yn ddyn mor dduwiol, dylanwadodd er lawer 
o hon t er eu yti at achos crefydd yn 
yr Ymneillduwyr. Ychydig cyn ei 
farwoladt, sylwodd wrth ywy ge fadded 
wedi yn o 
Weli bed yn llafurus fel ysgolfeistr, ac yn 
eglwys Ddw fel pregethwr enwog am un 
flynedd ar bumtheg ar hugain, hunodd yn 
yr Iesu, Ionawr 25ain, 1698. Y dydd y 
syrthiodd yn glaf yr oedd ganddo gyfarfod 
yn eì dŷ ei hun, ac wedi iddo orphen y gwas- 
anaeth ymadawodd a'i gyfeillion yn garedig; 
dywododd wrth un o honynt nad oedd yn 
iach, a dymunodd orth i fyned fyny ì i'r 
grisiau lle yr oedd eì wely, ar wn y gor- 
weddodd, ac ni lefarodd mwy, ond efe a hun- 
odd yn y fan. Drwy ei farwolaeth cafodd yr 


PRY 


— bh ——— —  .——— a ———— a .- 


WW ———————— 


lwysi fawr gollod, amddifadwy â hwynto un 
o'n gweinidogion gwerthfawrocaf, yr athraw 
enw wedì marwolaeth Mr. Samuel Jones 
yn . Neheudir mru, a*th llawer o'i y l- 
eigion i'r weinidogaeth a galwedigaet 
Gai; ; yr oedd llawer o honynt yn sgol- 
eigion tra rhagorol, a daethant yn ddynion 
defnyddiol yn yr eglwysi a'r wladwniaeth. 
Fel pregethwr, yr oedd yn serchiadol ac yn 
ddeffrous, ac arddelwyd ei weinidogaeth yn 
fawr yr Arglwyd er achubiaeth eneid- 
iau. Yr oedd yn cael ei fawr barchu gan 
bawb a'i hadwaenai, fel boneddwr, yggolaig, 
a gweinido doy, bab Byddai Dr. Thomas, 
Esgob Ty-d ewi, bob amser ymddwyn 


g ato gyda'r parch mwy a gwnae 
YH] ny ion pwysig gw: oad 
cydym d Prytherch 

mewn ysgrifa yn barod i'r agraffwasg wai 
yr iaith Gymreig ; cr iwyd 
1714 dan yr enw “ Gomau 
rod 
coleg Cae 
Y, Rory wwAith uaith erch cyn 


hyny Syn my ith mah cant o ym- 
dion dotho g, yn hyd. a thraeth- 
odau byrion yn erbyn pool, 





u ac arfer- 
ion ofergoelus yr amserau hyny. Y mae'r 


gyfrol hon wedi myned drwy am- am- 
ryw argraffadau, ao oy mae yn un o'r 
&nysbrydoledig 


an yn yr iaith G 
Bydd enw Reos eroh yn air teul ymreg, | 
am LYN ee a 
gweinidog yr An- 


nib Watford, sir F Forganwg. Yr 
oedd ym wr d , Wedi cael ei ddwyn i 
fyn, y mnae'n debyg, ' dan, ofal y Parch. 
mes Owen, neu ei frawd y Parch. Dr. 
Charles Owen. Oafodd ei urddo ar yr 16eg 


Paroh. Maibew Hanry, Dr. O. Owen, Parch. 


D. Jones, o'r Am ig, ao ereill, ì fod yn | ìd 

weinidog yn yn n, Llanfyllin, 

oedd ereill MEN Yn 1712 

symudodd oddiyno i Gaerdydd, a bu farw 

hwn yn Ŷ mae yn dra < thebyg fod y gwr 
wn 


yn fa fab, neu rthynas agos i'r 
en oV o Ystradwalter, 


THER H, J OHN, Trecastell, oedd 
bregathws gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. 


Ganwyd ef yn y fl ddyn 1742, yn Nghwm- 
towy, sir A berteifi, NY Rhoddodd ei 0N yrf 
Ysgol Ystradme 


ei ieuenc d, ai'r 
y grdaet 


acR a yda, i sied a chlywed A 
peth y clywsent ; gymain o son am dano, 

y gorfoleddu a'r neidio, gyda'r bwriad o 
wneuthur gwawd o ereill, a chyda'r dys- 
gwyliad o gael mesur o ddifyrwch a thestynau 
chwerthin idd yw eu hunain, ond yn groes 
i'w d ac yn annhraethol well na'u 
haeddiant y bn: clywsant Rowlands ynpre | â 
ywyd ao anfonwyd gair at galon John 

da nerth mawr, nes 
noson gwamal yn ddig»n difrif ; anmhosibl 


435 


| 


PRY 
oedd gwawdio neb pwdu oedd ef eì 
hun yn mysg y rhai dirm golig gedig; weithian 
ymddangosai pob peth iddo's newydd. Ym- 
unodd yn fuan a'r  Trefnyd on y Mronyr- 
helm, lle yn agos ì'w da'r newid- 


iad ynddo ef newidiodd y gydau tuag ato 
ef—newidiodd ei dad ei wedd a'i ymddygiad 
tuag ato, trodd yn elyn iddo, a. a dywedodd, 
“ oe Methodist mynu fod, ni chai uu diwrn- 
 ychawneg o ysgol.” Felly ymadael fu 
ag Ystradmeurig, & dechreu ymaflyd yn 
ngalwedigalh y iy yn; ; Ond ni effeithiodd 
hyn fawr ar y llanc, yn mlaen, bellach, yr 
5r gedi ypondorfynu myned, ac yn mlaen 
yaf yr a. dig f b Myn mlwydd o 
gef ychydig fwy na blwy ar ol ìddo ym- 
aflyd mewn groffes, fe dotronodd b thu, 
yN y flwyddyn 1763. Yn fuan wedi iddo 
ei weinidogaeth cymerodd ym- 
tyson Bymnig le rhwng ei dad a'i ewythr; 
uw 2 frwd Yn berdhon as lawer o 
ac yn y y yr 
ymrafael ; oyfarfnant un diwrnod 
YnYnYAd a chyffrodd eu hen dd lyn 
ì'r fath Taddau nes y rhuthrasant fel cwni'w 
gilydd, ” ni ddibenodd yr ymladdfa cyn fod 
uro y llail i lawr i waelod y myn- 

ydd. Mau Sein ym enn gwadiad Br rtherch, yn 
e byw mewn ymryson gwastad symud ei ei 
; 80 aeth i breswylio i le a elwir 
)laensawdde, yn mlaen Mlaen plwyf Llanddeusant, 

Gaerfyrddin. 


dy mab er hyn 
parhau yn ei broffes er newi ei gartref, a. 
uan y cafodd yr holl rann. ddoe! fod pre- 
thwr weithian yn trigo yn ou plith; daeth 
yn fuan i radd helaeth o h & dylanwad, 
& â chan nad oedd yn y ysgol o fown y plwyf, 
cymel i ymaflyd Ôr- 
y wu YN dt “od 
most th o sgol y 
tau a chais y plwyfolion, a chaniatawyd 
ìddo eglwys Tlwyf i'w chadw. Dros rai 
u cadw yr ysgol y bu, a chodasid 
Nai iddo ar draul y plwyf, oni buasai 
ac offeiriad y ì Yn yr 
am . Arosodd John ry wydd oud Llan. 
ousaut nos oedd. yn 46 oedd, pry 
y priododd un Miss Oatherine Winston, o o 
Tymy dogaeth Pentre-felin, sir Frycheiniog 
a symudod: 
ddu, yn 


arben y 


i'w da 


ll; symud- 
yn mhen pun mlynedd, 
mhen dwy flynedd ar ol hyny symud- 
y drydedd waith i dy yddyn bychan o'r 
en Pantorafog-ucha, lle y treuliodd weddill 
eioes. Du farw yn 


flwyddyn 1800, yn 
60 mlwydd oed, ac wedi bod yn pregeth u yn 
agos i ddeugain mlynedd. 


John Prytherch enill lle mawr yn meddwl ei ei 
frodyr am eì onestrwydd a'i lafur, Arferai 
ymweled a'r Gogledd unwaith yn y flwydd- 
dros amser maith, a bu mown peryglon 
lawer yn rhai o'i deithiau cyntaf yno. w- 
an yn ei archolli gan geryg, a'i 

wynn elwcion, & bu unwaith 

mewn enbydrwy am ei fywyd, a'i ladd yn 


ddiau a wnaethid oni buasai i oruchwyliwr 
masnachol o Loegr gymeryd ei blaid. Yn 


2 


—_ Lu... — — o —— dr 


————— 


yr amser y bu John Prytherch farw yr oedd 
rhyw ddrwg dybiaeth a rhagfam wedi codi 
yn erbyn y Trefnyddion Calfinaidd yn anysg 
offeiriaid, a chafodd y rhagfarnhwn ach- 
Ìymur i ddangos ei hun ar gladdedicneth yr 
hen bererin ; gwrthodai y Parch. M». Í7vans, 
Llywel, ganìatau i weddilliôn neb o honynt 
ddyfod o fewr, muriau y llan, a. gwrthodai 
hefyd ddarllen ar lan y bedd. Gweddillion 
John Prytherch oedd y cyntaf y gwrthodwyd 
defodau claddu iddynt. Yr oodd yr ym- 
ddygiad hwn yn fwy trahaus gan eì fod yn 
drais ar deimladau y plwyfolion yn gyffred- 
inol, yn gymaint a bod pawb yn coleddu 
gyniadau tyner a pharchus am yr hen bre- 
ethwr; eto'ni oddeíìid i'w gorff of ddyfod o 
ewn i'r adeilad cysegredig, neni halogai y 


A436 


— ———— — — dydw" uu o 


| 





PUG 
ac yn orfodor anhyblyg. Cyfeiriai yn aml 
yn eì ddyddlyfr y flwyddyn ddiweddaf o'i 


fywyd at gynydd annuwiaeth yn lwyni 
Cymreig, mewn iaith a arwydda fd ei galon 
yn ofidus o herwydd hyny. Bu y gwr enwog 
& defnyddiol hwn farw mewn oedran teg, 
tua'r flwyddyn:“1760, wedi cyraedd un mlyn- 
edd a phedwar ugain o'i oedran; treuliodd 
ô2 o'r cyfryŵ mewn gweinidogaeth lafurus. 
Gan fod dyddlyfr Mr. Pugh wedi cael ei 
ddibrisio, mae cilnwer o ddochreu, a'i ganol 
wedi eì golli, fel nad ellir gwy ryd 
y dechreuodd ysgrifenu ei” deifnladau cref- 
yddol a'i olygiadau ar bethau. Ydyddiad 
cyntaf sydd ynddo ydyw y flwyddyn 1743, a 
phara yn dra chyson hyd y fiwyddyn 1758 ; 
ac ymae yr hyn a ysgrifenodd yn drysor 


gwr parchedig mo'i wefusau trwy ddarllen |! gwerthfawriawn, fe, yn berlau anmhrisiadwy, 
Ychydig eiriau wrth y bedd. (-MeiAodistiaeth | ac fel diliau mol o ran eu melusder, yn 


(Cymru, cyf. iii., tudal. 362.) 

PUGH, PHILLIP, gweinidog yr Ân- 
nibynwyr yn Llwynpiod, Cilgwyn, Caer- 
onwen, &c. Ganwyd ef yn nghymydogaeth 
Llangeitho, sir Aberteifi, yn y flwyddyn 16179. 
Bu yn efrydydd amryw flynyddau dan ofal 
Mr. Jones, Brynllywarch; ond tebygol iddo 
orphen ei diaeth yn y Fenni, dan Mr, 
Roger Griffiths, yr hwn a ganlynodd Mr. 
Jones, fel athraw coleg Cymru. eì waith 
yn ymadael a'r coleg efea ddychwelodd ì'w 
gir enedigol. Wedi pregethu yno am rni 
blynyddau gyda chymeradwyaeth cyfired- 
inol, urddwyd ef yn Hydref 109, pan yn 
ddeg ar hugain oed, fel cyd-weinidog a'r 
J'arch. D. Fdwards a Mr. Jenkin Jones i 
eglwysi Cilgwyn, Uaeronen, Llwynpiod, &c. 

ea lafuriodd yn Y maes helaeth hwnw 

yda ffyddlondeb a. pharch cynyddfawr am 
ir amser o un ar ddeg a deugain o flynydd- 
oedd. Bu yn byw y rhan fwyaf o'i oes yn 
Mlaengwern, plwyf Llanfairclydogau RH 
oodd y gadair ar yr hon Wr arferai eistodd 
yno hyd yn ddiwoddar. Yr oedd yn berchen 
ar gryn gyfoeth mewn tiroedd ac arian; 
ond ei enwogrwydd an orphwysai ar y sylfaen 
lawer mwy anrhydeddus—ei dduwioldeb 
seraphaidd, ei lafur diflino yn y woinidog- 
aeth, a'i ddefnyddioldeb maith a helaeth. 
Yr oedd yn yspolaig rhagorol. Y mae 
rhanau o'i ddyddlyfr wedi ei ysgrifenu mewn 
llaw fer hardd, ac yn yT ieithoedd Lladin a 
Groeg, a'r cyfan heb w hyn mewn iaith 
Seisneg rwydd a rheolaidd. Gweinyddai yr 
ordinhadau yn gylchynol yn Abermeurig, 
Ciliau Aeron, a Llwynpiod. Adeiladwyd 
addoldy Llwynpiod fuan wediiddo dde- 
chreu ei weinidogaeth. _ Yn nghofìiadur yr 
eglwys yn Oilgwyn yr yllym yn cael eì fod 
wedi bedyddio 680 o blant, o'r flwyddyn 
1709 hyd y flwyddyn 1760, yr hyn sydd 
braidd yn hynod ac ystyried nad oedd ef 
ond un o dri ag oeddynt fugeiliaid ar yr 
eglwysi a pha rai yr oedd yn dwyn cysyllt. 
iad, a'i fod ef yn byw mown oes pan oedd y 
bobl yn gyffredinol drwy y wlad yn rhag- 
farnllyd yn erbyn ymnei]lduaeth ; a deng 
hefyd ei fod yn barchus iawn gan ei gyfeill- 
ion. Yr oedd ef yn Anghydffurfiwr cadarn, 


llawn o'r hyn sydd wir iachus a defnyddiol. 
Fr mor ddefnyddiol a nefolaidd oedd yr hen 
bererin "hwn yn byw, eto nid oedd heb ei 
brofedigaethau, a'r rhai hyny yn drymion 
ac anhawdd eu dwyn heb ymollwng yn eu 
hwyneb. Yr oedd wedi claddu ei dad a'i 
fam er ys amser yn ol mae'n debyg; ond 
ddengys iddo gladdu ei holl blant a'i 
briod enwylaidd a_ serchog yn yr un 
ílwyddyn, ar ol bod yn briod yn agos i 
ddeugain mlynedd. Ymddengys idâi fod o 
fawr gynorthwy iddo yn ei holl lafur. Nis 
gellir gwybod pa nifer o blant oedd ganddo, 
ond y mae enwau dau o honynt ar oi ddydd- 
lyfr, sef John a Dafydd; ymddengys erbod 
wedi sefydlu yn y byd mown sofyllfaoedd 
rchus heb fod yn mhell iawn oddiwrtho 
yw. Yr oedd un o honynt yn wr crefyddol 
iawn, ond nid oes dim gwybodaeth i'w gael 
am y llall. Yr oedd Mr. Pugh yn ymneill- 
duwr ogwyddorol—nid o gyfleuedra, ac yn 
Annibynwr o ran trefniadau eglwysig; eto 
yr oedd yn ddyn rhydd yn ei feddwl, ac yn 
lawn o gariad atereill o wahanol farn iddo ; 
a dymunai lwyddiant pawb a bregethent yr 
athrawiaeth a fornni ef ei bod yn ol. duwiol- 
deb. Mae yn eglur oddiwrth ei holl ysgrif- 
eniadau ei fod yn wresog iawn ei onaìd dros 
yr athrawiaeth o ras Duw yn hollol yn 
nghadwedigaeth pechaduriaid yn Nghrist 
Iesu. Yr oedd fel po buasai wodi oi lyncu 
fyny yn hollol mown nefolrwydd ac ysbryd- 
olrwydd meddwl diwedd ei oes, ac yn 
ymddyeithro yn hollol oddiwrth y byd hwn 
&'i bethau. Yr oedd yn ddyn o gyfansodd- 
iad corfforol cryf ; un Sabbath yrataliwyd ef 
gen gystudd oddiwith ei hoffus waith i fyned 
1 bregethu yn ysbaid yr amser y bu yn y 
weinidogaeth. Arferai deithio weithiau drwy 
ranau o'r Deheudir, ao aeth unwaith dr 
ranau o'r Gogledd. Dengys nefolrwydd ei 
ysbryd yn fawr yn ei adolygiad ar 7 eithiau 
yn wedi dychwolyd adref; cydnabyddai 
law yr Arglwydd yn ei gadw yn mheryglon 
ei daith, yn rhoddi iddo fesur o gynorthwyon 
ifod yn ddefnyddiol, ac am y caredigrwydd 
& dderbyniodd oddiwrth illien. ì 
droi pob peth a'i c yddai fel hyn yn 
ddofnyddiau meddyliol, ac yn destunau 


PUG 


—  — 





mawl a gweddi gerbron ei Dduw. Ei ddy- ! bu yn alluog i'w talu o fewn oorff 


muniad a'i weddi oodd, na byddai ganddo 
wrthddrych ar y ddaear wedi ìddo gladdu 
ei borthynasau ì osod ei feddwl arno ond ei 
Dduw, a'i Grist, a'i bethau tragywyddol. 
Efe oedd yn bob peth, ac yn lle pob peth, er 
6i ddedwyddwch a'i gysur, oblegyd yr oedd 
efei hun yn holl-ddigonol i lenwi lle pob 


rthynas, ao am hyny yr oedd ei gwbl o 

ono, a'i gwbl arno, Ŵi bl iddo, tra y bu 
efo byw. y byd ac am doldeb. 

P aH. LIAM, o JIenmiangel 
Penant, yn sir Feirionydd, grogothwr gyda'r 
Trefnyddion Oalfinaidd. nwyd ef Awst 


1af, 1749. Nid oes fawr i'w hysbysu am 
W. Pugh yn ei ieuenctyd, ond ei fod yn 
rhagori ar lawer o'i gyfoodion yn ei athrylith 
a'i awydd am wybodaeth a dysgeidiaeth. Un 
boreu Sabbath aeth i wrando y Parch. Ben- 
Jjamin Evans, mewn lle yn os íi Abermaw ; 
aeth oedfa y boreu hei po b iddo ddeall 
un gair o honi, na nghyloh pa 
beth yr oedd ; a chau fôd Mr. Rvans yn aroe 
yno i lefaru drachefn yn y prydnawn, ym- 
roddodd W. Pugh i'w ail wrando; ei dos- 
tun oedd, “* Oanys nid oes arnaf gywilydd o 
efengyl Orist, ob egyd gallu Duw yw hi er 
iachawdwriaeth i bob un ar sydd yn credu.” 
Datguddiwyd i'w feddwl trwy gyfrwng y 
bregeth hono, fod pethau yn gynw sodig yn 
efengyl Crist er cadw agwared pechaduriaid 
na feddyliasai eì galon ef am danynt erioed 
o'r blaen. Cerddodd rai gweithiau ar hyd 
nos Sadwrn i'r Bala i wrando dwy brogeth 
ary Sabbath, ac adref y nos ganlynol; yr 
d eì daith rhwn mynod a dychwelyd 
tua 45 milldir o ffordd. Bfe a. ymunodd a'r 
ychydig aelodau oedd yn Nolgollau, a chaf- 
odd ei dderbyn yno ì fod yn gydgyfranog a'r 
gynulleidfa fechan o Swper yr Arglwydd. 
an oedd William Pugh oddeutu 40 mlwydd 
oed efo a ddechreuodd ar y gwaith o bregethu 
NW efengyl; gellir yn ddibetrus ddywedyd na 
eì lafur yn ofor yn yr Arglwydd. Bu am 
ysbaid o amser yn cadw ysgol rad a_gynelid 
o fan i fan, o dan olygiaeth y diwoddar 
Barch. T. Charles; bu trwy hyn yn foddion 
i ddysgu llawer ì ddarllen gair yr Arglwydd, 
ac hofyd i hau egwyddorion ymadroddion 
Duw yn meddyliau llawer o ieuenctyd. 
Wedi ì Mr. William Pugh fod yn pregethu 
am tua phum neu chwe mlynedd dygwydd- 
odd iddo gadw oedfa yn owyn, a'r can- 
lyniad fu i ryw rai wneud achwyniad 
orlynodig yn ei erbyn of gerbron ynad hedd- 
wch yr hwn oedd yn preswylio yn agos ì 
Dywyn, ac & wai y pryd hwnw nifor o 
filwyr; pan glybu yr ynad NN achwyniad 
rhoes orchymyn i ddeuddeg o filwyri fyned 
i'w ddal a'i ddwyn ger eì fronef. Aethant 
yn arfog at eì breswylfod, yn foreu ar ddydd 
Gwener yn nechreu haf y flwyddyn 1795, 
ac a'i daliasant mn ei wôly. “Dywedasant 
wrtho o ba le ac i ba beth y daethent.. Yna 
wedi derbyn y genadwri efe a. ymbarotodd 
ac aeth gyda hwynt, a chyraeddasant lys yr 
ynad rhagddywededig, yr hwn a'i dwrdi 
yn enbyd, ac a'i dirwyodd yn y swm o £20; 


9 P 


431 


— a a ——— 


d | 


PUG 


————_ —_ ———— Í Í Ŷ 


5 dydd 
hwnw, a gollyngwyd ef ynrhydd. Bu hyn 
yn achlysur i'w atal rhag llefaru yn gy- 
oeddus yn ngwaith yr Arglwydd am rai 
wythnosau; ond yn mhen rhyw enyd aeth i 
Ddolgellau i ymwelod a'i gyfeillion crefyddol 
o, yrhai, pan eì gwelsant, a fu lawen gan- 
ddyn? o'i blegyd, wrth ystyried y tywydd 
d newydd fyned trwyddo; ac o herwydd 
eu sirioldeb ato, a'u hanwyldeb o hono, myn- 
asant iddo roddi gair o gyngor iddynt mewn 
modd cyoeddus; ufuddhaodd i'w cais, a phre- 
gethodd yno. Yn ganlynol ìi hyn, bu i ail 
ach arno mewn amser byr gyraedd 
clustiau yr ynad rhagddywededig; ond rhyw- 
fodd cafodd William Pugh wybodaoth o Ŵyn 
cyn iddo gael ei ail ddal, yna nid oedd 
ganddo ddim i'w wneud er dyogelu eì hun 
ond ffoi oddicartref a'i gymydogaeth hyd yr 
amser y oynelid y chwarter sesiwn nesaf yn 
ei sir, ag oedd 1 tro hwnw i gael ei gynal yn 
y Bala. Pan ddaeth yr amser oddi amgylch, 
gwnaeth-ef ac ereill o'i frodyr yn sir freir. 
onydd en dymuniad yn hysbys gor bron y 
llys, sef bod. iddynt gael ou cyfaddasu yn ol 
darpariaeth y gyfraith wladoli fod yn bre- 
gel wyr ac yn athrawon Protestanaidd heb 
od mewn undeb a'r Bglwys Sefydledig. 
Pan oedd William Pugh yn ieuanc mewn 
crefydd, cafodd raddau lled helaoth o wg a 
gwawd rhai o'i berthynasau a'i gyfeillion ; 
ywedai rhaì wrtho ei fod yn gwallgofi; 
dywedai ereill, “ Nid oodd neb yn well gen- 
ym amsor yn ol ei weled a'i gyfarfod na 
ydi, William, pa le bynag y byddem; ond 
yn bresenol, gan i ti droì grefyddol, y 
mae arnom gywilydd dy wolod yn unrhyw 
fan.” Mr fod rhaìo honynt barchus a 
hoff ganddo eu cymdoithas fel ynion a pher- 
thynasau, eto cafodd “nerth i farnu dirmyg 
Crist” a duwioldeb yn fwy golud na chym- 
deithas diddigrwydd ac ewyllys da ei ber- 
thynasau a'i gyfeillion penaf. Fel cymy- 
dog, yr oedd Mr. Wm. Pugh yn gywir a 
chyfiawn o ran ei egwyddor a'i ymarweddiad, 
yn ddiwyd a ffyddlon yn nghyflawniad ei 
dyledswyddau ysbrydol a thymorol tuag at 
ei gymydogion. Fel doiliad gwladwriaethol 
yr oedd yn gywir galon, y oedd yn caru ac 
yn mawrhau y llywodraeth, yn rhoddi parch 
i'r hwn Ï mae parch, ofn i'r hwn y mae ofn, 
teyrnged i'r hwn y mae teyrngod yn ddy- 
ledus. Yr oedd ganddo feddyliau parchus 
ac cang am frodyr crefyddol o wahanol farn- 
au ìiddooi hun o berthynas ì bothau allanol 
crefydd, a threfn llywodraeth Eglwys Crist 
dan oruchwyliaeth N Testament Newydd ; 
ond yr oedd yn eiddigeddus yn erbyn cy- 
feiliornadau a flwrient yn erbyn unrhyw 
ngen sylfaonol o'r athrawiaeth sydd yn ol 
duwioldeb. Fel priod, tad, a. phonteulu, yr 
oedd yn garedig, ffyddlon, a chydymdeiml- 
adol. Y. mae yn addas ddywodyd am dano, 
nad esgeulusai hyd y gallai wneuthur daioni 
i'w doulu mewn pethau perthynol i'r fuchedd 
hon; efô y mae yn llawn mor briodol dy- 
wedyd fod hyn yn cael ei guddio i raddau 
yn eì ofal am sefyllfa ysbrydol eì deulu. Fel 








PUG 


_— — .  —— 








—_ _ —— —— 


pregethwr, yr oedd o ran ei ddull a'i: ystum 
yn symla dirodres, ei lais yn boraidd ac eg- 
lur. Yr oedd yn ofalus na byddai iddo fod 
yn achlysur i dramgwyddo yhai gweiniaid a 
allaii fod yn gwiando arno. Traddodai 
ei genadwri mewn modd eglur, hawdd i'r 
byraf ei amgyfíred ei ddeall, gan ofalu na 
ddefnyddiai ymadroddion o dweddiadau isel 
wrth lefaru am bethau mawrion yr ysgryth- 
yrau. Bu yn offeryn defnyddiol er dwyn 
achos Crist yn mlaen yn ei ardal er amsor 
dechreuad ei grefydd bersonol ei hun; llaf- 
uriodd ìi gaol regethwyr yno cyn iddo 
ddochreu pregethu ei hun, ac ar rai achlys- 
uron bu yn achles iddynt rhag cynddeiriog- 
rwvdd erledigaeth. Bu yn dadmaeth tirion 
hefyd i'r Y egol Sabbathol, 
achlysur, drwy bregethu ar Zec.iv. l0., bu 
n foddion i ailen awydd a sel yn ei 
rod ro barth sgol Sabbathol, yr hon 
oedd Uron a diflanu. Bendithiwyd y bro- 
geth hono mewn modd neillduol, a diflanodd. 
y caddug o ragfarn fel tarth boreuol o flaen 
pelydr yr haul. Yr oedd nodweddau Orist- 
lonogol yr hen Gristion hwn yn hawdd i 
bawb cydnabyddus ag ef eu canfod—yn ei 
sel dros enw ac achos yr Arglwydd yn y byd, 
ei gasineb at bechod, ei gydnabyddiaeth o'i 
annheilyngdod ei hun, eì ddiolchgarwch i'r 
Arglwydd um eì amrywiol drugareddau tuag 
ato, eì ddyfal ymarferiad, a'i ddyledswydd o 
weddïo, cartrefìad ei fryd ar y pethau sydd 
uchod, ei hyfrydwch diwyd o ddarllen a 
myfyrio, yr hyn & wnaeth tra y parhaodd 


ei nerth a'i synwyrau i fod wasanaeth- 
gar iddo; pan ballasant, eì ddywediad aml 
1&wn ydoedd, “* Y mae arnaf chwant i'm 


datod, a bod gyda Christ, canys llawer iawn 
gwell ydyw. Cymerwyd ef yn glaf o'r 
parlys, yr hwn a ymsefydlodd yn ei ben ; cyf- 
yngwyd ef i'w woly Ionawr 19og, 1829; o 
hyny allan ni fedrodd sefyll ar eì draed, ac ar 
ddydd Llun, Medi 14eg, prysurodd angeu 
i gyflawni ei orchwyl arno, a chasglwyd 
ef at ei bobl ; rhifedi ei ddyddiau oeddynt 80 
mlynedd, un mis, a dwy wythnos, oddeutu 
50 mlwydd o ba rai a dreuliodd yn grefyddol, 
a thua 40 mlynedd bu yn llafurio yn gyoeddus 

n y gair a'r athrawiaeth. Dygwyd ei ran 

rwol i Lanmiangel, llo y claddwyd ef. Ar 
ol y gladdedigaeth, yn nghapel yr Annibyn- 
wyr, yr hwn a fonthyciasid ar yr achlysur, 
pregethodd Mr. Owen Williams y flasus ac 
addysgiadol ar Dat. xiv. 13. Felly y bu fyw, 
ao felly y bu farw, y gwas hwn o eiddo 
Crist 


PUGH, H. D., gweinidog yr Annibynwyr 

n y Drefnewydd. Ganwyd y gweinidog 
bwni Grist yn Bryncrug, ger Towyn, sir 
Feirionydd, yn " flwyddyn 1820, a derbyn- 
iwyd ef yn aelod eglwys yn nghapel Saron, 
an deutu deunaw mlwydd oed. 
bnillodd yn fuan serchiadau a meddwl da 
ei gyd-aelodau, ac erfyniasant arno'arfor ei 
ddawn yn eu plith yn fwy cyoeddus. Efe a 
draddododd eí bregeth gyntaf yn y capol 
uchod pan oedd ond un ar hugain oed. Yn 
fuan wedi hyny cafodd dderbyniad i'r coleg 


438 








ac ar un. 


PUG 





—_ — 





— — 0a 





(?ogleddol, o dan ofal y Parch. Michael 


Jones. Yr oedd yn efrydydd diwyd am dair 
blynedd. Ystyrid ef yn ysgolaig gymreig 
rhagorol. Dechreu 1845 derbyniodd alwa 
ì Fymoryd gofal yr eglwysi Cynulleidfaol yn 

ain a. Meifod, sir Drefaldwyn, ac urddwyd 
ef yn gyoeddus yn mis Tachwedd, yr un 
llwyddyn. Yr oedd achos yu yn dra 
isel yno y pryd hwnw; efe a Wal ysgo 
ddyddiol er cynal ei hun.  Efea lafuriai yn 
galed er lledaenu yr efengyl, a'r Arglwydd 
a fendithiodd ei weinidogaeth er adei th 
yr eglwysi, a dychweliad llawer o bech- 
aduriaid... Yn Mawrth, 1849, gadawodd 
Meifod a derbyniodd alwad unfrydol ì gy- 
meryd gofal gwoinidogaothol yr achos Oy- 
mreig yn eì babandod yn y Drefnewydd, yn 
yr un sir, ac arosodd yno hyd oi farwolaeth. 
Ar 1 l9eg o Hydref, 1860, efe a fu farw, ar 
ol dyoddef cystudd trwm am chwe wythnos, 
o'r typhus fever. Yr oedd ei farwolaeth yn 
orfoleddus a dedwydd. Yr oedd yn wr 
ieuanc o feddwl, oof, a thalent fwy na'r cy- 
ffredin. Ei fywyd oedd fyr ond ei ddefn- 
yddioldeb oedd yn fawr. 

PUGH, IAM OWEN, D.C.L. Mae 
amryw bethau wedi cyduno i wneud Dr. 
William Owen Pugh yn dra adnabyddus i'r 
Cymry yn gyffredinol, yn mysg pa rai gellir 
enwi y «canlynol :— Diweddarwch yr amser 
y bu ef byw. oi efrydiad dyfal ar iaith ei 
genedl, y lles dirfawr a wnaeth ìi lenoriaeth 


ei wlad, yn nghyd a'r egni a'r cyfeirnod 
newydd a roddodd iddi. d ef ar y 
ifed dydd o Awst, 1759, yn y'nybryn, 


"nm mhlwyf Llanfiangel y Pennant, sir Feir- 
on 'dd. Yr oedd dewid preswylfeydd yn 
caol ei effeithio gan orfodaeth neu ddewis- 
iaid yr amsor. hwnw, fel yn bresenol. Felly 
y bu gyda rhieni y dyn mawr yr n 
ysgrifio ychydig o hanes. Yn fuan Wedi oi 
enì ef, symudasant i Egryn, yn Ardudwy, 
sir Feirion. Ymae y dechreuodd meddwl 
William ymddadblygu, yma y dechreuodd 
sylwi ar hynodion mawrion anian yn ngwlad 
eì dadau, ac yma hefyd y dechreuodd serch 
at yr Omeraeg, ymwthio y holl deimlad- 


au ei natur. Pan oedd yn lled ieuanc anfon- 
Yd ef i'r ysgol yn Alfringham, gerllaw 
anee?nion. u yno am beth amser, & 


rhoddodd foddlonrwydd ei fod yn meddu ar 
feddwl cryf a chyflym... Pan yn ddwy ar 
bumtheg oed, ymsefydlodd yn Llundain. 
Wedi myned i'r brif ddinas, teimlai ei sel 
dros wlad ac iaith ei genedl m gryfach nag 
erioed. Yr oedd yn wahanol iawn yn hyn 
lawer Cymro a aeth i Lundain. Aml un o'n 
brodyr a ymlwybrasant tua Chaerludd; ac 
wedi syllu ar rialgwch y ddinas, & dofoe. 
ynau preswylwyr, ooddynt w 

anghofio eu Cymraeg, yn'dirmygu eu gwlad, 
âc Yn gwadu eu porthynas a'u cenedl. O 
holl d ygodigion y ddaear, y cymeriadau 
hyn yw M rhai mwyaf dirmygedig. O bob 
peth sydd yn iselhau ein lad, y dyn- 
ìon byn d yn ei hiselu Fwyaf, ac o bob 
peth ffìaidd ac adgas, Oymro dychwelyd 
o Lundain wedi anghofio eì Gymraeg, heb 








PUG 


439. 


PUG 





ddysgu Seisneg, ond eto yn rhy falch ì osod 
u ei draed i gyffwrdd a hen dir oysegr- 
edi Gwalia . yw y eiddiaf a'r casaf. id 
yw y dynion teneu hyn, pan yn aros 
Llundain, byth myned i ben pinaclau . 
Paul, neu ynte byddai y gwynt yn eu cipio 
ymaith gan mor y ydynt. Yr oedd 
Bol & wl William wen er yn lyfu 
yn cael ei gymeryd i fyny gan u 
yn fraethu ar lenoriaeth eì wlad. Rheolai 
ei holl ddarlleniad a barn bwyllog, oleuedig, 
ao annibynol. Yn aml iawn yn hanes y 
byd, ceir fod meddyliau Mmryw Ŵ naturiol 
diaeth, Ni 


dueddu at yr ôn e wyddai 
Pugh fod neb yn holl Lundain astudio 
yr un pethau ef, hyd y flwyddyn 1782, 
pryd y cyfarfyddodd a “ Robyn Ddu o Fon,” 


neu Robert Hughes. Gwnaeth Hughes ef 
adnabyddus o Owain Myfyr, ao amryw 
pmry enwog ereill, y rhaì, er ei bod yn 
undain, a ddygent sel fawr dros hen iaith 
urddasol eu henafiaid. Rhoddodd hyn gy- 
morth ao egni newydd iddo yn ei ymchwil- 
ion. Penderfynodd, os yn ddichonadwy, i 
ddyrchafu ei genedl, ei iaith, a'i wlad, i 
uwch parch, aoifwyosylw. Yn 1780» 89 
lyg&i argraliiad newydd o gyfansoddiadau 
barddonol Dafydd ab Gwilym. Yn y gor- 
chwyl hwn rhoddai ei gyfaill profedig, 
Owain Myfyr, bob cymorth iddo, Yn mhen 
tair blynedd ar ol hyn, cyoeddodd farddon- 
iaeth Llywarch Hen, yn nghyda chyfieith- 
iad Seisneg o'r unrhyw. Ir ys amser cyn 
hyn NN oedd wedi gynllunio prif orchwyl ei 
fywy , sof dwyn allan ei Eiriadur, ac wedi 
echrou casglu defnyddiau ato. Parhaodd 
yn awr ao eilwaith gyda y gorchwyl hwn 
am ysbaid hirfaith o ddeunaw mlynedd. 
Darllenai bob math o lyfrau argraffedig, a 
chwiliai yr holl law ysgrifau Cymreig, er 
eud Ï Geiriadur yn gyflawn. Pan 
daeth oi lyfr allan, cynwysaì dros gen mil 
o eiriau Oymreig, ao oddeutu deuddeg mil 


Dr uh dw Yr oedd Ngeiriadur 
)r, en uwohlaw de ei hugain o 
eiriau n yn iriadur Seisne 
Webster, Yn 1832, daeth ail argraff 


allan, yn cynwys amryw o fìloedd o eiriau 
yn ychwaneg. A diau fod y llyfr hwn yn 
cynwys un o'r cronfeydd llawnaf o eiriau ar 
y ddaear. Mewn cysylltiad a Iolo Morgan- 
wg ac Owain Myfyr, cyoeddodd Dr. Pugh 


dairccyfrol fawr o hen lawysgrifau Cymreig 

gwerthfawr, dan yr enw, “' Myfyrian Ar- 

chaiology.” Cymerodd chwe mlynedd i'r 

NN wyr hyn ddwyn y gwaith pwysig hwn 
n. 


Dechreuwyd yn 1801, a dibenwyd 
yn 1807. Yn mhen dwy flynedd wodi de- 
chreu ar hwn, cyoeddodd ei Fuchdraeth Gy- 
mreig. Golygai hefyd y Cambrian Register, 
a'r Greal, ac ysgrifenai yr un amser lawor o 
erthyglau ìi Wyddionadur Dr. Abreham 
Rees, i Hanes Cymru gen Warrington, aci 
lu mawr o gyoeddiadau ereill Cymreig a 
Seisneg. Yr oedd erbyn hyn yn adnabyddus 
fel ysgolaig a llenor, i brif dynion y deyrnas. 
Nid oedd un Sais goleuedig yn ei ddiystyru 


o.herwydd ei fod yn Gymro llawn a selog; 


ond o'r tu arall, ymgynghorid ag ef, fel dyn 
ì ifenwyr blaenaf yr oes. 
Yn y llwyddyn 1806, daeth etifeddiaeth 
fechan yn eiddo iddo gerllaw hen dref Din- 
bych. Yn mhen amser aeth i fyw i'w etifedd - 
iaeth ei hun. Pan yn aros yma, taenodd yr 
awen ei haden gled a swynol drosto o'r new- 
ydd ; a'r canlyniad fu dygiad allan gyfieith- 
iad campus a gorchestolo Goll Gwynfi yr 
anfarwol John Milton. Bhaid bod nerth 
meddyliol mawr, a_ phenderfyniad diail 
ynddo, cyn M. buasai yn ymgymeryd a'r gor- 
chwyl pwysfawr a pheryglus hwn. Hwyr- 
ach y gallasai gael eì dueddu at hyn gan dri 
o bethau,—l. Hyfrydwch naturiol yn Y 
gorchwyl. 2. Anrhegiad ei wlad a'r cynyrc 
arddonol goreu a fedd y Seison. 3. Dangos 
cyflawnder diysbydd yr hen iaith G ig— 
y gallasai lapio Milton yn ei fnantell, a chael 
digon o honi dros ben i lepib Milton arall 
ynddì wedi hyn, Pan oedd Dr. Pugh ar 
orphen ei Eiriadur, gwnaed ef yn aelod o 
“* Gymdeithas y Henafiaethwyr:” ac yn 
1826, anrhydeddwyd ef gan brif ysgol Rhyd- 
ychain a'r teitl o Ddoctor, fel cydnabydd- 
iaeth o'i lafur dirfawr, a'i enwogrwydd llen- 
yddol, Ar y pedwarydd dydd o Fehefin, 
yn y flwyddyn 1895, bu farw y Cymro 
y8gedic hwn, yn Nolydd y Cae, ger godre 
Cadair ldris, pan wedi cyraedd yr oedran 
urddasol o dri ugain ao un ar bumtheg oed. 
Can wired a bod copa Cadair Idris yn uchel 
pan ogwyddodd Dr. Pugh ei ben, bydd ei 
onw yn fendicedig fel llenor tra Cymru, 
Cymro, a Chymraeg. Mao perygl i bob dyn 
mawr pan yn dyrchafu a,rhyddhau oì 
genedl, ar yr un 'l ei” rhwymo ;—os 
edrychir arno fel porffeithrwydd, os oìistoddir 
ì lawr byth a hefyd o dnn oì wersi unigol ef, 
os cyoeddir gwae uwchben pawb & wahan- 
iaethant oddiwrtho, os edryctir »r $i osodion 
fel oraclau anffaeledigywydd, rhwyInir medd- 
wl y werin, ac atelir cynydd, ychwanegol. 
Mae Dr. William Owen Pugh wedi gwneud 
gwaith mawr, ac ym haeddianol o bob parch ; 
ond ni ddiysbyddodd drysorfoydd y Gy- 
mraeg, ni roddodd yr ergyd olaf ar deml ein 
llenoriaeth, ac ni ysgrifenwyd ar y man y 
safodd ef, “ Hyd yme yr ai, a dim yn mhoell- 
ach.” Chwareu teg i'r Dr. urddasol, ni 
awgrymodd ef erioed y fath beth; gwvddai 
of fod tir lawer i'w feddianu eilwaith, a 
dymunai i'w genedl barhau i ymberffeithio 
hyd byth. Ereill sydd yn dal y cleddyfau 
ysgwydedig, gan fygwth pawb a ryfygant 
amrywio oddiwrth y Dr. _ Bydded i lenorion 
ieuamc efelychu y dyn mawr hwn mewn 
gel dros eu hiaith, ac mewn ì gmogniad dìi- 
hwys er dyrchafu ou gel mewn dysg, 
ce fyddyd, llenoriaeth, a chrefydd. Nid dyn 
mawr ydyw y dyn sydd yn anghofio eì wlad 
enedigol. Nid dyn call ydyw y dyn sydd 
yn dirmygu iaith eì fam; ac nid dyn da 
ydyw y dyn sydd yn gwawdio pethau anwyl- 
af oi genedl ei hun. 
PUGH, ANEURIN OWEN, oedd unig 
fab Dr. Owen Pugh, yr enwog Eiriadurwr 
Cymreig. Oanwyd ef yn y flwyddyn 1792, 





PUG 


— 
— —— 











Bu am beth amser yn ysgol Bangor; ond yr 
oedd yn ddyledusi dalentau ei dad a'i allu- 
oedd ei hunan am y rhan fwyaf o'r cyflawn- 
iadau a gyraeddodd—ci ddwfn wybodaeth o'r 
iaith Gymreig, a'i adnabyddiaeth o hanoe- 
ddiaeth henafol Brydain, a enillodd iddo 
benodiad o olynydd i John Humplirey, Ysw., 
yn narpariad yr hanesiaeth foreuol o'r Ynys- 
oedd Prydeinig; gwaith cenedlaethol a gy- 
merodd y llywodraeth mewn llaw, er eu 
dwyn allan trwy y wasg. Mewn cysylltiad a 
hyn efe a gyfieithodd i'r Seisneg “ ith- 
iau Hywel Dda,” brenin Cymru yn y ddegfed 
ganrif. I'r perwyl hwn yr oedd id o fyned- 
iad Mar y eopiau mwyaf pwdurdododig mown 
sgrifen wedi eu dyogelu yn yr Amgu 
5 deinig, 8 llyfrgelloedd. anghyoedd, a 
chymorth anmhrisiadwy Geiriadur ei 
dad efe a orphenodd y gwaith a benodid iddo 
gyda y modrusrwydd mwyaf. Y gwaith 
pwysig hwn, dan yr enw 4Ancient Laws and 
Tnstitules of. Wales, & gyoeddwyd an un 
gyfrol unplyg, ao yn ddwy ol wythplyg, 
1841. Ei benodiad fel cynorthwywr pwy ur 
degymol, yn uniongyrchol ar waith y gyf- 
raith yn dyfod ìi weithrediad er gosod y og 
wm am dal sefydlog mewn arian, a brofodd 
y farn uchel am ei alluoedd a goleddid gan 
llywodraeth, a'r dull y cyflawnodd efe ddy- 
Todswyddau anhawdd a manwl y swydd a 
hollol gadarnhaodd briodoldeb y dewisiad. 
Ar farwolaeth y tn Wade, cynorth- 
wywr prwyadur o y on, cynyg- 
di do derbyniodd ï enodiad o'i o hd 
ydd, ac efe a roddodd oddhad mwyaf yn 
stod yr amser byr y daliodd efo y penodiad 
wn. Profodd llafur y ddwy swydd yn or- 
mod i'w nerth, a gorfodwyd ef i roddi y 
gwydd olaf i fyny. Fel y daeth dyledswyddau 
y ddirprwyaeth ddegymol yn ysgafnach, 
penodwyd ef yn ddirprwywr dan y weith- 
red er cauad i mewn gwmineoedd; ac efe a 
roddodd y boddhad mwyaf yn y cyflawniad 
o'i ymddiriedaith. Yr oedd i" feìstr perffaith 
o'r iaith Gymreig yn ei holl ieithweddau a'i 
nodweddau lleol; a byddai yn cael oi ddowis 
yn aml fel beirniad o deilyngnod cyfansodd- 
1adau cydymgeiswyr yn yr iaith hono. Efe 
hefyd a gydymgeisiai yn aml, ac enillodd 
amryw wobrau mewn gwahanol eisteddfod- 
au. Yr oedd hefyd yn ysgolaig clasurol da, 
yn dra adnabyddus o ìeithoedd diweddar ; 
9c yn mhlith ereill o'i ddiwylliadau oedd ei 
ddwfn wybodaeth o gerddoriaeth a llysieu- 
aeth. Bu farw yn ei artref yn TrOSyparO, 
ger Dinbych, Gor. 17eg, 1851, yn 69 oed. 
PUGH, HUGH, gweinidog yr Annibyn- 
wyr yn y Brithdir. Mab ydoedd i Bobert 
a Mary h o'r Perthi-llwydion, Brithdir, 
Ganwyd ef Tachwedd yr 22ain, 1779. Ni bu 
ei oes ond ber; ond tra y parhaodd ei dymor 
cafodd yr anrhydedd o fod yn hynod o 
ddefnyddiol. Addfwyrder, hawddgarwch, & 
thiriondeb, oeddynt nodweddiadau af ei 
gymeriad er yn blentyn. Treuliodd amryw 
o flynyddau ei ieuenctyd mewn ysgol gyffred- 
in yn Nolgellau; ond pan o gylch tair-ar- 
ddeg oed, anfonwyd ef i ysgol yn High Arool, 


440 





PUG 





— _— — — 


sir Amwythig, lle yr arosodd dros flwydd 

Pan yr ymadawodd o'r yegol hon, yr osdd 
yn deall Seisneg yn dda—yr oodd hefyd yn 
gyfarwydd iawn mewn rhifyddiaeth, ac yn 
gryn hyddysg mewn daearyddiaeth, hanes- 








yr oedd cyfnewidiad amlwg dadwy 
ei ymddygiad, Ymrodd 1 dreulio 
awer o'i amser mewn darllen a myfyrdod. 
weddar Barchedig Dr. Lewys Brithdir, 
pan o oed Wedi ym- 
uno â'r egl awydd a diwyd- 
rwydd mawr ì rodio yn holl orchymynion yr 
Arglwydd yn ddiargyoodd, ao yr ei gyn- 
dd mewn gwybodaeth a doniau yn amlwg ì 
awb. Oyn cyraedd deunaw oed, anogwyd 
ef .E&n yr eglwys i arfer ei ddoniau mewn 
modd mwy cyoeddus; a dechreuodd bregethu 
yn y cymydogaethau oddiamgylch y Brithdir 
gyda derbyniad anghyffredin. Yr oedd cy- 


moriad ei deulu mor barchus yn ardal, 
ei ddull yntau o bregethu mor hynod o dden- 
ger, ei lais mor beraidd, ei dd 


, ei 
mor danbaid, a'i edrychiad ieuangasdd mor 
ddorbyniol a phoblogaidd. Pan o gyloh ugain 
orbyniol a phoblogai ano i 
oed aeth i'r athrofa, yr hon oedd y pryd 
Leyn Yn ma Hydref, ya Y Rwyddyn 
wys. Yn mis h 

1802, pan yn agos i dair ar dngam ood, caf. 
odd ei neillduo ì gyflawn waith y weinidog- 
aeth yn y Brithdir. Chwan d oryn nifor 
at yr eglwysi oeddynt o dan ei ofal, yn mhlith 
y rhai y cafodd PN hyfrydwch o dderbyn ei 
unig chwaer a'i dad i'r eglwys. Ar y Sab- 
ba derbyniodd ei dad, testun ei bregeth 
oedd Joeua xxiv. 16, “ Ond myfi, myfi a'm 
tylwyth a wasanaethwn yr wydd.” Pan 
yn anerch ei dad wrth y b , Cyn rhoddi 
iddo ddeheulaw y gymdeithas, llwyr-orch- 
fygwyd ei deimladau, fel ag y bu dros enyd 
yn analluog i ddywedyd gair. Anrhydedd- 
wyd ef a'r fraint o fod yn ddefnyddiol mewn 
manau ereill. Efe fu yn offerynol i ddechreu 
yr achos yn mhlith yr Annibyn yn Nol- 
gellau; yn ei amser ef y prynwy y oapel llo 
y maent yn awr yn addoli oddiwrth y Trefn- 
yddion Oalfinaidd. Yn Llanelltyd, hefyd, efe 
a ddechreuodd yr achos yn ith yr Ym- 
neillduwyr. Arferai bregethu, cael yr 

on 


rllaw Aber- 
ydig ifer í 

glwydd, ao i'w gilydd mewn cyfamod oglwys- 

oe 

wn 


sydd yn parhau yno hyd heddyw. 
fu yn offerynol ì ddechreu yr achos yn Llwyn- 
gaen yn byw yn 
yn Dyw yn y 
hyn a achlysurodd ei 
gethu. Yn ffurfiad y eglwys 


yn Nhowyn, yr oed 
erta, Llanbrynmair, 


hwy y gweinyddwyd Swper yr Argl y 


PUG 





tro taf yn y dref, yn ol trofn yr Annibyn- 
wyn Yr oedd hyn tua'r flwyddyn 1 
Ond oedd gwen y nefoedd mewn modd 
neillduol yn coroni r Mr. Pugh, a'i syt 
eillion yn meddwl nad ydoedd o megyn yn 
dechreu ei ddiwrnod jn — ya eig lyw- 
ydd, inawr y byd eryd 
sydyn cddiyrth ei waith at eì 
Wobr. AE haf diweddaf y bu ar y ddaear, 
treuliodd rai osau yn Llundaìn. Daeth 
adref yn nghylch yr 20fed o Awst. Yn mis 
Medi bu Nhreffynon mewn cymanfa. 
Dychwolod adref o Dreffynon; ac yn mhen 
gylch pythefnos aeth ì gyfarfod einidog- 
ion a'i aynlleifiad. Hon ydoedd ei daith o 
chwelodd ar ddydd Iau, y 
18 Ar o Hy eye Y nos Wener ganlynol 
cadwodd g Yfeillach "eilidol chi phobl ei 
ofal rifhdir, ao yn niw eill- 
ach rhod odd allan i ganu y penill mlynol, 
“ Os gwelir fi bechadur,” &c., 
ac unodd gyda'i gyfeillion íi ganu gydag awch 
neillduol, 'a buwyd yn eillo y geiriau dros 
. Âr fwy nos Sadwrn ganlynol ym- 


ddangosai pruddaidd nag arferol, & 
Cann dodd dangoenh yn fwy Pugh 


th gen yr ydoedd 
anhwylus? 
Anodd yni yntau ca as 


ddofn ar ei feddwl 
na byddai ond ychydig ar y ddaear, ac nad 

na bod yn isel wrth foddwl am ei ham- 
gylchiadau hi a'r plant wedi eu hamddifadu 


o hono. Y Sabbath eanlynol, eef oi olaf, 
pregethodd yn y Brithdir y boreu, oddi- 
Salm i. Dywedodd gydag awdurdod 


am drueni y lai oeddynt yn eistedd yn 
eisteddfa y twarwyr. Âr ol y bregeth 
rhoddodd 5 ì ganu nill canlynol o 
waith y Dr. Phillips, Neuadd! 
“ Pan ddelo dial Duw, 
Fel diluw mawr o dân.” &c. 


Pregothodd y dd y prydnawn a'r bwys yn Ehydy- dy- 


amddi ” &c.; a Salm li. 107m Oro 
galon lân ynof, O Dduw,” &c. Ac ynniwedd 
oedfa olaf, cadwodd ei gyfeillion i ganu yn 
wy nag arferol Awn wn o'r emyn felus 
. hono.o eiddo y Dr. W. 


“ Ffynon fy holl lawenydd yw,” &c., 


ac unodd gyda hwynt yn y gan a'i holl 
Daoth adref o Bydy ymn y nogwaith hono 


ngh lch pedair milldir o ffordd) mor iach 
Gn diflŷn J arferol. Boreu dydd Mawrth 


dechrenodd deimlo ei hun yn anhwylus. Y 
dydd Mercher canl Dol oedd y Jubili, sef 
y y dydd a benodau ulio mewn rfol- 


a haner cant yd ib Yr 
thu i'w 


441 


PUG 








yr hedd, wedi bod yn y yginido 
saith mlynedd. Aryd y dydd oa 
hebryngwyd ei go U fynwent Dol 
Frr fod ei edrychiad yn yn wy d, yr 
oldeb neillduol yn perthyn i'w dymer, y yn 
enwedig pan yn ith ei Feistr. Nid oedd 
nemawr yn byw uwchlaw ofn d 


y gymydogael 
plaut yddai eì 
atal i wneuthur har iddo 

rhai, a chael ei uo, fel y 
cyn hyny. Nid oeddi 


estrwydd. tirageithrwydd” a oedd 

gon a 

prydferthu < ei ; gymeriad mewn modd hynod. 

fod yn ffyddlonach ì i'w 

aill, nid oedd neb yn barotach i'w gery du 

yn 'llym am ei fai. Yr oedd wedi cyraedd 

gwybodaeth helaothlawn o bethau Duw, ac 

o wahanol gongonau yr athrawiaeth fawr 
gydd yn ol duwioldeb. Y Heblaw fod cryfder 

el el alluoedd naturiol yn sicr uwchlaw y cyff- 

redin, yr oedd ei awydd i wybod y ddr 

edd megys ag esu yn ddirfawr 

a pharhaus. yn ymh 

yn fwy mewn ymddiddan crofyddol. - 

dry 


ei fanwl ymofyniad oedd y gwirion- 
edd. Ni chafod neb erioed, un lÌo fod 1 fed 
ei ymuno un wirion 

yn h Yw heth arell. “Ei swydd oodd ì 
shwill o yn ddi uedd pa both oedd wirionedd, 
Byddai ei sylwadau bob amser ar amrywiol 
ranau o Air Duw, ac ar wahanol nau 


athrawiaethau gras, yn bwysig ac addysg- 


PUGH, cJOB OHN, Motygido, yn ml 
haiarn, y: ynu yo newydd, 

arn, yn ymy eine genau un sir, 
Nis gwyddom pa bryd y ganwy aru 
nac o ba le yr yd yned, o Lan 
arth neu o ryw ardal arall. Y bygolrwydd 
yw, meddai wyres iddo, mai bwy nn 
y gafodd eî eni, gan fod y ? wn yn 
eiddo iddo, ac yntau O. 
Fa dddo chwaneg o o blant, ma den o ydd yn 
sydd ini yn, bys. pe gy y. 
awr yn fwyaf adnabyddus a eattof Mr, 
ei ysgol u yn cadw ysgo cl iN Mt. 
ygìdo agoe 6i oes yceasgaetho ania 

gawn brofion ei fod Llanllwch-haiarn yn 
wyddyn 10 1730 ìi lawr hyd Ionawr 1763. 


enog. bun end Y yy, cadd. an yr ys. 


grifeny dd rai blyn yn ol weled gwodd- 
on ei lyfra ; yn ) llawer o hen 
ddysgeidiagth G h yn gystal a 


llyfrau yn rhai o r ieithoedd dwyreiniol, 
Geiriadur Hebraeg a Chaldeaeg Bux- 

tor & Gramadeg Erpenius o hen iaith 
Ydd yno hefyd “ Gorff Duwin- 
ddaelh Lagh,”a & y ein, g o Eeboniad 

dd Di ibl, gwyddoniadur 
nr r Lladin, vin, yn gy; sial a ì a Geiriadur Cymraeg 
d. Ymae am- 


tyw mr 1 esirwu melodi a l a bedyddio wedi eu 


PUG 


442 


1UG 





ifenu yn Lladin, fel hyn—“ A. B. et 
C. D. in matrimoniam ganeti' yna yn canlyn 
wy 


dydd o'r mis a'r ddyn, ao enwau y 
byston ac yntau; “' A, filius (neu “Ana 


hy 


. baptizat, fuit Fe N &c. sy mae or 

o ; 80 yn Seisneg. - 
Wodir iddo, pan unwaith ar giniaw gyooddis 
Fydag amryw o offeiriaid, ““ofyn bendith” yn 

ymraeg. ifid hyny dipyn yn hynod, & 
gwledig hefyd, gan y gwyr dysgedig; ac ar 
y diwedd ceisiwyd ganddo drachefn i dalu 
diolch. Deallodd ynteu y rheswm o'r cais, 
ac i ragflaenu unrhyw * w pellach am an- 
wybodaeth nou wledigedd, er syndod i bawb 
diolchodd yn Hebraeg. Nid da aflonyddu ar 
ddynion esmwyth a dirodres. Gall fod yn- 
ddynt fwy nag a ddangosant, nes peri cywil- 
ydd i'r sawl a feddianant lai nag a honant. 
Ni welsom ond un hen wr ag oedd yn adnab- 
od Mr. h, ac nis gwyddom ei oedran yn 
marw; ond gwyddom iddo farw yn niwedd 
Mai, ac iddo gael ei gladdu ar y 3ydd o 
Fehefin, yn Y flwyddyn 1763. Gafodd ei 
gladdu yn eglwys Llanarth, dan gôr Moty- 
gido; ond mid oes na maen na mynor yn son 

ir am dano, nac hyd y nod yn dangos ei 
edd, dim ond y côr dystaw. A phaham 
hyny? Dangosir beddau personau, ae siar- 
edir am danynt oddiar feini teg a mynor 
drud, ag oeddynt yn llawer llai teilwng na 
Mr. Pugh, am eu bod yn llawer llni dofnydd- 
iol. Bln fod pobl deilwng fel efe yn cael 
myned yn anghof, a'u coffadwriaeth yn 
darfod. Ac eto feallai mai nid rhyfedd yw 
hyn ar y cwbl. Yn Nghymru nid oedd 
newyddiaduron wythnosol na llyfrau misol, 
na Geiriadur Bywgraffyddol yn sicr ynte, 
yn ei amser ef fel ag sydd yn awr, i groniclo 
pob peth am y meirw. Yn mis Ionawr, 1769, 
wrth briodas, TL Eyelwn ei law ddiweddaf ar 
Lyfr Eglwys Llanllwch-haiarn ; ac ar y 3ydd 
o Fehefin canlynol, ar Lyfr Eglwys Llanarth, 
fol y sylwyd eisioes, ni a gawn ei enw yn 
mhlith y rhai a gladd d yno, fel hyn—June 
9, Rev. Mr. Pugh yddai dwy linell o'i 
eiddo yn cael eu coffân mewn ysgol gymy- 
dogaethol yn y Ceinewydd,— 


“ Jupiter în recto facit Jovis în genitivo, 
So says Pugh of Motygido.” 


PUGH, DAVID, gweinidog y Bedydd 

yn Ffynonhenry, sir Gaerfyrddin, Un o'r 
ardal hono ydoedd. Ar ol ei ddorbyn yn 
aolod ymddangosai fod ynddo ddoniau gwoin- 
idogaethol. Gwnaed ef yn ddiacon yn yr 
eglwys, ac yr oedd hynod o barchus gan 
y byd a'r eglwys. Yr oedd yn ddyn call, ac 

ysgolai Yr oedd yn neillduol o 
ddefnyddio mewn trafod dysgyblaeth yn yr 
eglwys, ond nid oedd ei ddawn yn yr areithfa 
yn boblogaidd. _ Urddwyd ef yn weinidog ar 
yr oglwys yn Ffynonhenry yn y flwyddyn 
1812. Ond ni bu erioed yn alluog i gyflawni 
yr holl swydd, o herwydd anallu corfforol ac 
afiechyd, yr hyn a derfynodd eì hoedl yn y 
flwyddyn 1818... Bu iddo fab o'r enw John 
Pugh, yr hwn oedd. wr ieuanc doniol a go- 
boithiol. bu yn gynorthwywr yn yr eglwys 


bynwyr Derbyniodd i addysgiodth o dan y 
ynwyr. Derbyniodd ei addysgiaeth o 
Parch Samuel Jones, Brynllywarch. Caf. 
odd ei urddo yn gyd-weinidog &'rŷ Parch. 
Thomas Guarrell. “Ŷr oedd Mr. Pugh yn un 
o'r preczcthwyr mwyaf poblogaidd yn ei oes. 
Bu farw ra ieuano, tua'r flwyddyn 1709. 
PUGH, HUGH, gweinidog yr Annibyn- 
wyr yn Mostyn, sir Fflint. Ganwyd ef yn 
nghymydogaeth Towyn, sir Feirionydd, yn 
y flw ddyn 1802. Pan yn blentyn gosodwyd 
of o dan ofnl eì nain, yn ardal Towyn, gyda'r 
hon y magwyd ef hyd nes oedd yn 13 oed. 
Anfonwyd. of gan ei nain i'r ysgol at Mr. 
John Jones, Penparo, ger Towyn, yr hwn a 
gyfrifid yr ysgolfeistr goreu yn yr holl wlad. 
aeth yno yn fedrus yn y Seisneg, y Gy- 


mraeg, a rhifyddog, a medrai ysgrifenu yn 
rhagorol yn y ddwy inith. Yr oedd hefyd 


wodi derbyn addysg foreuol ddn, fel yr oedd 
yn hynod yn ieuanc fel bachgen rhagorol 
mewn moesau. Ni chlywid of un amsor yn 
arfer iaith anaddas, ao nis gwelwyd ef gan 
neb yn chwareu gyda phlant ereill ar y Sab- 
bath. Os temtid ef i ddyweyd anwiredd, ni 
wnai hyny hob wrido, ac anfynych y gwnai 
hyny o gwbl. Pan yn 13 anfonwyd ef i 
Lundain i fod yn glerk cyfreithiwr, ao aros- 
odd yno am chwoch mlynedd. _ Arferai fyned 
i'r swyddfa tua naw o'r gloch y boreu, ao 
arosai yno hyd saith o'r gloch y prydnawn. 
Byddai yn cael dwy awr at ei giniaw ganol 
dydd. Diameu mai dyma lle y dysgodd 
deheurwydd a berthynai iddo ì drafod pob 
math o achosion. r oedd Mr. Fugh yn 
enwog fol man of business; ac fel pwyllgor- 
wr, anfynych y cyfarfyddid a'i gyffelyb. Yr 
oedd yn hynod am eì reoleidd-dra gyda phob 
peth, a chadwai gofnodion manwl o bob peth 
e& ddygwyddai. Ŷr oedd tuoddiad cryf ynddo 
at ddarllen er foreu, ac wedi myned i 
Lundain cafodd bob cyfleusdra i foddloni 
ei duoddiad; yr oedd llyfrgell eì feistr at ei 
wasanaeth, ac yr ocdd digon o lyfrgelloedd 
cylehdaenol (circulalting labraries) o fewn ei 
edd. Ar ol dyfod o'r swyddfa am saith 
o'r gloch y pr dnawn, eisteddai i fyny yn ei 
letty yn aml hyd ddau nou dri o'r gloch 1 
boreu 1 ddarllon, nes ranmharodd oi ìochy . 
'ma o wybodaeth han- 
esïol a. chyffredinol”, oan ” eddianai. Yn 
ystod y chwech mlynedd y bu yn Llundain 
y perffeithiodd oi hun yn y iaith Seisnig. Yr 
oedd holl newyddiaduron ei foistr yn cael eu 
darllen ganddo gyda brwdfrydedd. Yr amser 
hwnw y ffurfiodd y chwaeth at wleidyddiaeth 
a'i hynododd wedi hyny. Yr oodd tuoddiad 
moddwl Mr. Pugh yn fwy rhesymegyddol na 
barddonol, dychymygol, a rhamantus. Y 
mae yn ei ysgrifeniadau geinion lawor, ond 
nid oeinion y dychymyg ydynt. Yr oedd yn 
hynod am roswm neu ffaith yn s6nil gadarn i 
bob Joth. Cymaint o ddychymyg ag oedd 
ganddo o gwbl a geid yn y ffurf. o arabodd 
(eoif); ac mewn arabedd nid oedd ei fath. 
Er hyn oll, trwy offorynoliaeth llyfr dy- 


PUG 


———— — 





— 


chymygol ìawn y cafodd ei argyoeddiadau 
crefyddol cyntaf, sof '“Taith y Porerin” yn 
Gymraeg. Pan aeth i Lundain prynodd ar- 
rafflad Seisnig o hono, a darllenodd ef mn 
ynod o fanwl lawer gwaith, a theimlai 
awydd mawr am fod yn wir Cristion, er nad 
d y pryd hwnw Ym cyflawn ddeall pa beth 
oedd bod felly. & yroedd yn y swyddfa 
freithiol yn Llundain trinid ef gydag ym- 
ddiriod gan ei feistr. Ymddiriedai ganoedd 
o bunau yn aml i'w ofal cyn iddo fod yn 18 
oed. Yr oedd Mr. Pugh yn falch iawn fod 
ei feistr unwaith wedi amd iried mil o bunau 
iddo i fyned i Fanc Child, yn Fleet-street. 
Yn Mehefin, 1822, dychwelodd o Lundain ìi 
Towyn, a'i iechyd wedi anmharu. Ymunodd 
a'r eglwys Annibynol yn Nhowyn, danofal y 
Parch. H. Lloyd, a hyny yn niwedd 1822, 
Yn nechreu 1823 aeth ì gadw ysgol yn Llan- 
fìangol-y-Pennant, ger Towyn. Yn niwedd 
y flwyddyn hono dechreuodd bregethu. a'i 
destun cyntaf oedd Hagai i. 5, “* Ystyriwch 
eich ffyrdd.” _ Yr oedd y pryd hwnw o gylch 
20 oed. Yn 1824 aeth ì g" w ysgol ì Lwyn- 
gwril, a bu o gryn ddefnydd yn Ysgol 
bbathol, yr hon a adfywiodd ar ol ei ddy- 
fodiad. Yn Mai, 1826, daeth i Bethel, ger y 
Bala, ìi gadw AW ac urddwyd ef yn Llan- 
drillo ar ddydd Mawrth, y 3ydd o Orphenaf, 
1827, weinyddodd y rhai a ganlyn :— 
Pregothodd y Parch. C. Jones, Dolgellau, ar 
natur e 1r gristionogol, 1 Oor, xiii. 40; 
gweddiodd . D. Roberts, Dinbych, NR urdd 
weddi; pregethodd Mr. H. Lloyd, oWyn, 
i'r einidog oddiwrth 1 Tim.iv.1ô,a Mr. 
EY nn dd cr mn AU 
1 Thes. v. 13; gofynwyd y gofyniadau 
gen Mr. Michael Jones, Llanuwcbllyn, Yr 
. oedd yno gryn lawer o weinidogion ereill, y 
rhai a weinyddasant ar wahanol amserau yn 
y cyfarfod. Yr oedd Mr. Pugh yn cydwein- 
idogaethu a Mr. Michael Jones, Llanuwch- 
llyn, yn Bethel a'r cylchoedd, a pharhaodd 
cyfeillgarwch mwyaf rhyngddynt tra fuont 

U .. Yr oedd gan Mr. Jones farn uchel am 
Mr. Pugh, a chan Mr. Pugh farn uchel am 
Mr. Jones. âAr ei ymadawiad ì Fostyn re- 
gethodd Mr. Jones yn Bothel oddiar hil, ìi. 
22, “ Eithr y prawf o hono ef chwi a'i gwydd- 
och, mai fel plentyn gyda thad y gwasanaeth- 
d efe gyda myfi yn yr efengyl.” COoffeid 
yn aml yn yr ardal am yr oedfa hono. Yr 
oedd llawer iawn o bethau yn y ddau yn 
debyg i'w gilydd. Ni foddlonai dychymyg- 
ion disail y naill mwy na'r llall, ac yr oedd y 
ddau yn neillduol o ymlynol wrth wirionedd 
pur, Yn ystod arosiad Mr. Pugh yn nghylch- 
oedd Bethel a Llandrillo—dros 12 mlynedd— 
adeiladwyd y capelau canlynol: Capel Rhyd- 
ernen, a agorwyd Gor. 9, 1828; Capel 
ar, a agorwyd yn niwedd 1827, yr hwn & 
werthwyd yn ddiweddar gan Syr Watkin 
Wynn; Capel Llandderfel, yr hwn a agor- 





yd Ma y tydd, 1829, ond pregethodd 
. Pugh ei th gyntaf ynddo Dydd 
Nadolig, 1828. Blodau oes weinidogaethol 


Mr. Pugh oeddynt yr un mlynedd ar ddog 
a dreuliodd yn Bethel a Llandrillo. Gweith- 


4-3 


—— | Gr  ——— — — 
— ... . — 


PUG 


— O cu WN 
re TŶ — — 
— 


iodd fol cawr yno, gyda'r Ysgol Sabbnthol 
yn enwedig, ac ysgrifenu. i hoff bwnc 
oedd crefydd rydd. Jysgodd oi onwad yn 
eaw 'ddorion ymneilldugoth yn llawn cymaint 
a neb o'i gydoeswyr. (Creodd lu o ddisgybl- 
lon o'i amgylch, y rhai a ddeallent egwydd- 
orion rhyddid 'n dda, ac adnabyddid hwy 
wrth yr enw “disgyblion Mr, Pugh.”  Sef- 
dlodd gymdeithas rhyddid c 
enllwyn ac l 





E4 thrwy el ladur 
[h. > Ede on, a thrwy eì lafur 
diflino ac 'sgrifoniadau. nerthol gwaaoth ar- 
graff anniloadwy ar eì enwad, ac enwadau 
ereill hefyd, lawer o flynyddoedd cyn bod 
enw Edward Miall na'i Nonconformist vn 
adnabyddus. Oynelid cyfarfodydd ganddo 
ar gylch, woithiau i egwyddori ac weithiau 
ì areithio, ac hefyd i ymresymu ar y pwnc. 
Yn y fymor hwn y cyoeddodd ci draethawd 
campus ar “ Hawl a chymwysder pob dyn i 
farnu drosto ei hun,” ac hefyd “ Gatec ìsim 
yr Ymneillduwyr,” a thraethodau ereill. Yn 
y tymor hwn chid arno gan rai fel bach- 
gen rhyfygus a pheryglus yn y wlad; gosodid 
ef allan fel gelyn llywodraeth, cablwr urdd- 
a8, a theríysgwr cymdeithas. Taenid pob 
drygair am dano, a phasiwyd pendorfyniad 
cymanfaol, unwaith o leiaf, i osod crefyddwyr, 
both bynag, ar eu gocheliad rhag ymyraeth 
&'r rhai anwastad ac anesmwyth gydn lwg 
ar drefniadau llywodraeth wlndo ond dys 
wedai Dafydd Rolant, mai Mr. Pugh oedd 
yn ìawn. Yr oedd Mr, Pugh ddyn o 
dueddiad meddwl pur grefyddol, fel y dengys 
ei lyfr “Dach y Cymunwr,” & argraffw d 
gan Mr. J. T, Jones, yn Nghaernarfon. Nid 
oes eì ragorach yn ein iaith fel safon dullwedd 
Drydfert o ysgrifenu Tâeg; ac y mae yr 
ys ryd dwfn grefyddol gydd ynddo dangos 
od yr ysgrifenydd yn brofiadol Beth oedd 
dal oymdeithas a Duw. Da fyddai gweled 
ei holl weithiau yn argraffedig, am y byddent 
yn drysor gwe wr yn ein hiaith.  Treul- 
lodd dros 30 mlynedd Mostyn; cyn hir 
wedi symud yno cafodd gystudd trwm, yr 
hwn a fol sgol i raddau mawr ar eì weith- 
garwch fel ysgrifenydd. Nid cofìo 
iddo gyoeddi unrhyw lyfr yn ystyn, oddi- 
gerth y Dyddiadurenwadol. Bu farw y gwr 
mawr hwn yn Israol Rhagfyr 23, 1868, a 
chladdwyd ef yn nghladdfa Seion, r Tro- 
ffynon, yn ngwydd tyrfa fawr ag oedd. wedi 
Ymgasg u yn nghyd 1 dalu y deyrnged olnf o 
arch iddo. Yr oedd gn bresenol lawer o'i 
frodyr yn y weinidogaeth, a siaradodd amryw 
o honynt yn bur deimladol ar yr achlysur. 
Yr oedd Mr, Pugh wedi cyraedd ei chwechod 
flwydd a thri ugain; bu ar y maes lawn deu- 
gain mlynedd, yn amddiffyn rhyudid a chyd- 
raddoldeb crefyddol; a thybiwn y gallai ddy- 
wedyd wrth ei frodyr yn y weinidogaeth ar 
pen hwn, yn ngeiriau yr Apostol Paul—' Mi 
&_lafuriais yn helaethach na hwynt oll.” 
Ni fu cystudd Mr, Pugh ond byr ac ysgafn, 
ond yroedd yn ddigon nerthol i weithredu 
tragywyddol bwys gogoniant iddo ef. Yn 
ei farwolaoth y mae Cymru wedi colli un o'i 
dynion goreu a galluocaf, ac y mae enwad 
yr Annibynwyr wedi ei amddifadu o un o'i 





REC 





addurniadau penaf. Yr oodd yn un o'r dyn- 
ion cadarnaf yn nghyngorau yr undeb y per- 


thynai iddo, yn bregothwr us a syn- 
wyrol, yn gyfaill cywir & diffuant; ac fel 


yperifonwr, nid oed, gonym eì ragorach gn 
ghymru. Cyfranodd lawer iawn o ysgrifau 
campus i'r Dysgedydd, yn ngbyd ag amryw 
fisolion ereill. Pregethodd y Parch. W. Reos, 
Liverpool, ei bregeth angladdol, yn Mostyn, 
Ionawr y 3ydd, 1869, i dyrfa luosog iawn o'i 
gyfeillion, eì gymydogion, a'i gydnabydd- 
1&6 


PWYLL PEN ANNWN, yr hwn hefyd 
a elwid Pwyll Pendefig Dyfed, yr hwn oedd 
fab i Argoel neu Airool Aw lir, mab 
rain, yr hwn yn byw yn y 

chod ganri Y mae efe yn nodwedd- 





444 


REE 








ìnd hynod fol un y sonir am dano yn y 
chwedlddysgiadau a ffug-chwedlau Oymreig, 
ac y mae ei anturiaothau yn gwneud i fyny 
g es o “* Fabinogion,” a ddygwyd allan 

iweddar drwy y wasg, gyda chyfieithiad a 
nodiadau pan y foneddiges Charlotte Guest. 
(Guest's Mabinogion, vol. 8.) 

PYLL, oedd yn un o feibion Llywarch 
Hen, yr hwn oedd yn hynod am ei weithred- 
oedd rhyfelgar a'i dad. (Gwel Marwnadau 
Arwraidd Llywarch Hen, gan William Owen, 
tudal. 137.) 

PYŶR, ynol y Brut Oymreig a ganlynodd 
Sawyl Benuchel fel brenin ydain. Ni 
wyddom ychwaneg am dano, ond iddo gael 
ei ganlyn ar yr orsodd gan Oapoir. 


R 


RAF AB ROBERT, oedd fardd onwog, yn 
ol fel ydywod Moses Williams, yn nghylch 
yn 


fl 1630. Y mae rhai o'i gyfansodd- 
hdau ar | mewn llawysgrifau. 
RECORDE, ROBERT, oedd rifyddegwr 


hain tua'r flwyddyn 1525, a dowiswyd 

o Goleg All Souls yn y 

flwyddyn 1631, y pryd hwnw yn B.A. Gan 

ì i at y gorchwyl o fyfyrio 

physigwriaeth, aeth i Gaergrawnt, lle y cy- 

merodd y radd o M.D. yn y flwyddyn 1545, 
yr oodd 


ao wr parchus iawn gan bawb & 
ddeuai i abyddiaeth ag ef o herwydd ei 
Wybodaeth helaeth yn y celfau a'r gwyddor- 


au. Yn ol fel yr ydym yn cael ei hanes gan 
Mr. Wood, dywedir am dano tra yn aros yn 
Ngholeg 4ll Souls, ac ar ol iddo ymadael o 
Caergrawnt ei fod yn dysgu rhifyddeg yn 
gyoeddus, ac hefyd sylfeini meidroniaeth a'r 
gelfyddyd o wir gyfrifyddiaeth. Gwnai yr oll 
yn amlwg ac eglur, ïe, yn fwy felly nag y 
gwnaeth neb o'i flaen yn nghof neb ag oedd 
yn fyw yn 6i ameer ef. gwirionedd yw, 
yr oedd wedi ei gynysgaeddu a'r fath wybod- 
aeth nghyfartaledd rhifyddogol a mes- 
uregol, a iaeth naturiol, seryddiaeth, 
neu fel y dywedid y pryd hwnw serdduwin- 
iaeth, & phythoneg ( cormograpïy ), &c., yn 
nghyd ae dysgeidiaeth ddefnyddiol a moes- 
wych yr oes hono, fel yr oedd y rhan fwyaf 
o awd yn rhoddi iddo gymeradwyaeth 
fawr. bert Recorde oedd yr ysgrifenydd 
cyntaf ar rifyddiaeth yn y Beisnog, y cyntaf 
ar fesurez; y cyntaf a ddygodd y wy. th 
am gleoddeg i gr; yr ysgrifenydd cyntaf 
ar seryddiaeth yn Seisneg; y person cyntaf 

y wlad hon a fabwysiadodd y / gyfundrefn 
Uo rnicanaidd ; dyfeisiwr y drefn bresenol 
o tholranu arsoddiaeth; dyfoisiwr yr 
arwydd o gydraddwch (—); dyfeisiwr y drefn 


O ranobu arsoddiaeth dogneddau amlenwog 
aÌsoddegol. Yr oedd efe yn byw yn Llun- 
dain y flwyddyn 1647, ac dylyn ei 
alwedigaeth fel m dyg. Trwy i'w amgylch- 
iadau fyned yn ddyryslyd, carcharwyd e f yn 
y King s Bench, lle y bu farw yn y flwyddyn 
1658, nid llawer o amser wedi ìddo wneud ei 
owyllys, yr hon oedd wedi ei dyddio Mehefin 
28. Yn ystod eì dymor yn y byd ysgrifen- 
odd y llyfrau canlynol, oll yn y iaith Boisnig : 
1. ““Bylfaenau y Celfau,” yr hwn a aeth trwy 
laweroedd o ffladau. 2. “ Y Llwybri 
Wybodaeth.” 83. “'Oastell Gwybodaeth.” 
4, “' Whetstone of Witte.” 6. ““The Urinal 
of Physio.” Ysgrifenodd amryw o lyfrau 
ereill, yn mysg y rhai y mae traethodau ar 
'“Y (Oymun,” “ Oyffesiadau Dirgelaidd, 
“* Difyniaeth,” a “Gwir Ddolw Gweriniaoth.” 
Halliwell a. Connerion of Wales with the 
Early Scignce of England. Cambrian Guar- 
terly Magazine, vol. v. 116. 
REES, LEWIS, Mynyddbach, ger Aber- 
IAWO. anwyd or Mawrth, 2il, 1710, mewn 
a elwir Glynrhiwdro, plw lynoorwg, 
Ri Forganwg. Yr oodd li nw WN Ed- 
ward Lowis, yn fab i offeiriad plwyf Pen- 
deryn. Yr oedd ei dad a'i fam yn aelodau 
gyda'r Ymneillduwyr yn Mlaon ch, ac 
yn gysurus o ran eu hamgylchiadau bydol, 
yn dal tyddyn Dychan Ŷ ŵr. Tan oedd Mr, 
yn blentyn ca eì ì l 
gyda y Parch. H. Daviee, gweinido y Blaen- 
gwrach. Dygwyd meddyhau Mr. heoos dan 
argraffiadau crefyddol pan yn dra ieuanc, â 
chafodd ei dderbyn yn aelod yn Blaengwrach. 
Yn fuan ar ol eì dderbyn cafodd yr eglwys 
y fath foddlonrwydd yn ei dduwioldeb a'i 
gynydd mewn gwybodaeth, ac yn neillduol 
dawn rhagorol mewn gweddi, fel 
anogasant ef i fyned i'r 


l at Mr, 
Davies, eu ymu 


einidog, er eì gymwyso at y 
weinidogaeth, gan addaw i ddwyn ei draul ef < 
wodi h y aoth i'r ysgol at Mr. Simons, 
gweinidog yr Ymneillduwyr yn Nghastell- 


REF 


nodd; aeth wedi hyny i'r ysgol dan ofal Mr. 
Price, o Tynton, ger Pony ontarogwy, tadcu 
yr enwog Dr. Price, o Lurdain; oafodd ei 
'meradwyo gan Mr. Price i fyned ìi athrofa 
an ofal y Parch. Vavasor Griffiths, yn y 
Ma m, sir Faesyfed. Ar ol bod yn yr 
athrofa bono rai misoedd, ei athraw, wrth 
weled eì ddoniau a'i gymwysdoerau r rol, 
a'i fod yn feddianol ar gryn radd o ddysg- 
eidiaeth, a'i cynghorodd i beidio aros 
ysgol, ond ymroddi ar unwaith i waith y 
weinidogaeth. Ar ryd daeth yr enwog 
Edmund Jones heibio o'r Gogledd, a dywed- 
odd fod angen am weinidog yn Llanbryn- 
mair, ac anogodd Mr. Rees ì fyned gydag ef 
yno ì aros am ychydig ar brawf; â hyn y 
cydsyniodd ef, ac aethant yno. Dychwel- 
odd Mr. Jones yn ei ol ìi Fynwy, a gadawodd 
Mr. Roes yn eì faos newydd. Llwyddodd 
i gasglu cynulleidfa, a chynyddodd y oymun- 
T fol y gorfu iddynt adoiladu yno gnpol. 
Llafuriodd yno ac yn Aberhafesb bedair blyn 
edd cyn cael ei urddo. Ebrill y 12fed, 1838, 
cafodd ei urddo yn Blaengwrach, er mwyn 
cyfleusdra gweinidogion, y rhai oeddynt aml- 
ach yn y Deheu na'r Gogledd. Yn 1739, 
agorwyd capel Llanbrynmair, a chapel arall 
mhlwyf Llandinam. Yn 1740, priododd 
r. Reos a Miss Penry, merch Mr. Abra- 
ham Penry, gwr boneddig o sir Frycheiniog. 
Pan ofynodd Mr. Rees ewyllys da Mr. 
Ponry am ei forch, gofynodd y boneddwr 
hwnw iddo, — '* Pa feddianau sydd gen- 
ych ?” Yntau a ymaflodd mewn Doibl oedd 
yn eì ymyl, a dywedodd, “Syr, y trysor 
naf ag wyf yn feddianu yw y llyfr hwn.” 
Joddlonodd Mr. Penry i'r etifeddiaeth, a 
chaniataodd iddo yn rhwydd gael ei ferch, 
gyda yr hon y bu ofe byw mewn rhwymyn 
riodasol, yn hynod o gysurus eu dau, ain 
air blynedd ar ddeg a deugain. Ar lafur 
a diwydrwydd Mr. Roes nid oedd dim pall, 
yn mhob flordd, i wneuthur daioni ac i enill 
eneidiau at Grist. Yr oedd golwg alarus 
iawn ar Ogledd Cymru gyda golwg argrofydd 
pan ddaeth efe gyntaf i Lanbrynmair; nid 
oedd ond chwech o addoldai ymneillduol o 
un enwad mwy na'r leall yn holl Ogledd 
Cymru. Nid oedd ond ychydig o Feiblau, a 
llai mewn cydmariaeth yn medrueu darllen, 
ac yr oedd pob math o annuwioldeb yn uchol 
ei ben. Byddai yn ymdrechgariawni bro- 
gothu yr efongyl mown ardaloedd heblaw 
yn y manau ag oeddynt yn neillduol dau ei 
ofal gweinidogaethol. Yr oedd ychydig Yim- 
neillduwyr yn y Bala, a brddni Mr. Rees yn 
myned yno woithìnu i brogethu iddynt. l$fo 
a ddochreuodd bregethu yn Llanuwchlyn; 
an oedd yn dechreu a myned yno yr ocdd 
llawer o ysbryd erlid tua Dinas Mawddwy 
a Llanymawddwy; a mynych y bu mcgy8 
a'i fywyd yn ei ddwylaw yn myned trwy y 
manau hyny. Byddai aml gorfod 
myned ar hyd nos y Sadwrn o Lanbrynmair 
ì Fanuwch yn, 30 milldir o ffordd, am ei 
fod yn ofni myned yno liw dydd. Unwaith, 
pan oedd golygu oi fod mewn porygl 
mawr, ymddyeìthrodd, trwy gicio or hot, 
3G 


445 


——— . — —— _ .. . .u... 


REE 


— cs 





gyru ei geffyl, galw am gwrw yn y tafarndy, 
a gwahodd y terfysgwyr o'i amgylch ì yfed. 
Barnwyd wrth hyn yn sicr mai nid efe oedd 
y pregothwr, ao yn ganlynol cafodd fyned 
ymaith. Yr oedd cynulleidfa fechan o Ym- 
neillduwyr yn Mhwllheli, sir Gaernarfon ; 
daeth boneddwr o'r enw Walter Williams, o 
Benrhos, gwr crefyddol a duwiol iawa, o 
Bwllheli i Lanbrynmair i erfyn ar Mr. Rees 
fyned dros Sabbath neu ddau i'w cynorth- 
wyo; aeth yno ar ei ddymuniad. Daeth 
llawer iawn ì wrando arno, yr hyn a achosodd 
gryn ysbryd erlid a chenfigen yn y gymyd-' 
th, fel ag y dalwyd. Mr. Rees; cafodd ei 
ddwyn yn gyntaf o flaen Mr. Parry, o'r 
Wern, ynad yr heddwch, yr hwn a fygyth- 
iodd ei roddi yn y carchar; ond y gwr cyf- 
rifol a aethai gyda Mr. Roes, a. dywedodd 
wrth yr ynad nad oedd waeth iddo beidio ei 
roddi yn y carchar, oblegyd os gwnai, y 
deuai un arall yn union yn ei le. Dywed- 
yr yna y :* Cymer, o cymer o 
gyda thi; rhwyma ei wrth echwyn dy woly.” 
“elly cafodd fyned ymaith ; ond ei elynion 
â'i dygasant ef yn uniongyrohol oddiyno 
o flaen un Owens, yr offeiriad, hwn oedd 
genghollwr Bangor. Ymddygodd hwnw 

ag abo fel dyn gorwyllt & ohynddeiriog; 
aflodd mewn oleddyf, a bygythiodd ei 
add ar eì law ei hun, ac oi gynddaredd 


yn erbyn yr Arglwydd ai achos, torodd ei 


|. 


ln Lee —— 
——— _ ——— —— 


gôl fawr yn gareion â'i gleddyf, fel na thalai 
yth eì gwisgo mwy. Sicr yw mai daioni 
goruwchlywodraethol Duw ae ataliodd 
cledd a larpiodd y gôt rhag trywanu y galon ; 
ond cafodd ef fynod ymaith yn dditfriw, a 
thawelwch mawr yn ei galon. Efo oedd y 
cyntaf o bawb, heblaw yn yr Eglwys Sefydl- 
edig, a fu yn pregethu yn sir fon. Yr oodd 
gwr o'r enw Mr. W. Prichard, yr hwn oedd 
aclod o oglwys Pwllheli, wedi myned i fyw i 
sir Fon; ar ddymuniad y gwr hwn, yn nghyd 
athri nêu bedwar ereill, aeth Mr. Rees ac 
ychydig o gyfeillion o Bwllheli gydag ef; 
ond yr oedd torf o ddynion wedi ymgasglu 
gyda llawn fwriad i ladd y pregethwr. 
Rhoddodd Mr. Rees air allan ì gann— 


“ Dysgwyliaf o'r mynyddoedd draw,” &c, 


Tybiodd yr erlidwyr fod byddin arfor ar 
ddyfod drosodd o fynyddoedd Caernarfon i 
bleidio y pregethwr, yr hyn a'i dychrynodd 
i'r fath raddau fol nad aflonyddasant tra 
buont yn canu; ac yna acth Mr. Roes i 
weddïo, ac ar y weddi dygwyd eu meddyliau 
dan y fath argraffiadau dwysion a sobr fel 
ag y oeddynt yn debyg ìi ddynion wodi colli 
eu dwylaw. Cafodd Mr. Roes lonyddwch a 
thangnofedd i bregethu; a thebyg fod ar- 
raíî wedi cael eì wneud ar feddyliau rhai o 
onynt. Yr oedd ereill o honynt wodi cyn- 
ddeiriogi cymaint erbyn y prydnawn fol y 
barnwyd ial FN oodd iddo beidio pro- 

ethu, a dian o'u dwylaw ddifriw, 

n 1740, cymorodd Mr. Too fal egl y8 
Maesyronon, sir Faesyfed, a. symndodd ì'r 
ardal hono i fyw, ond ni thorodd oei bor- 
thynas ng eglwys Llanbrynmair; byddai yn 








r efongyl a 
oddeutu 


ofidus, oblegyd fod achos yr Arglwydd mor 
dal oi oned- 


ac wedi bod yn llwyd ianus hynod yn eu 
plith, efo îa symudodd i'r Mynyddbach. yn 
1759; ond dangosodd hyd ei fedd fod daioni 
a llwyddiant achos y Gwaredwr yo yn 
nghyda manau ereill yn y Gogledd lle bu yn 
llafurio, yn agos at ei galon; pen ymwelai 
a'r manau lle yr oedd wodi bod yn llafurio 
ynddynt yn y wlad, byddai yr holl gymyd- 
ogaethau yn gyfain yn dyfod i'w wrando. 
Bu ei weinidogaeth yn dra llwyddianus yn 
ei wlad ei hun ; yr oedd lluoedd yn ym- 
gasglu i wrando arno, a nerth mawr yn 
o ed a'r gair o'i enau, a llawer a ddy- 
Arglwydd trwy ei lafur ef. 
Wedi bod afurio yn ardaÌ y Mynydd- 
bach tua. blwydddyn a haner, gorfu iddynt 
adeiladu capel yn 1761; yr oedd yr achos 
wedi dechreu yno yn 1648. Adeiladwyd 
capel Treforis yn 1780; agorwyd capol 
Yscetty, dwy filldir o Abertawe, yn 1770. Ei 
bregeth olaf yn y Mynyddbach oedd oddiar 
1 Cor. ii. 2, “Canys nì fernais 1 mi wybod 
dim yn eich plith ond Iesu Grist, a hwnw 
wedi ei oelio.” Yr oedd pawb yn y 
lle yn barnu oddiwrth ei fethiant, irder ei 
ysbryd, a nefolrwydd eì deimladau, fod awr 
ei ymddatodiad yn agoshau ; hunodd 
Iesu, a'i lygaid yn gweled Jr iechawdwriaet ; 
Mawrth 21ain, 1800. glwyd ef at ei 
dadau mewn tangnefedd mawr ac oedran 
teg. Ei oes, yr hon a lanwyd a'r fath lafur 
llwyddianus dros ei Arglwydd, a barhaodd 
90 o flynyddau a 19 o ddiwrnodau. Bu yn 
regethu yr efengyl am oddeutu pedair 
blynedd, fel gwr ieuanc yn meithrin ei ddon- 
iau, yn Blaen h a manau ereill; bu 
bum mlynedd ar hugain yn Llanbrynmair, 
ac un mlynedd a deugain yn y Mynyddbach. 
Llafuriodd. felly yn y weinidogaeth o gwbl 
am dri ugain a deg o flynyddau. Claddwyd 
ef yn Mynyddbach, yn yr un bedd a'i anwyl 
briod o'i flaen. Yr oodd o o ran i gorffol- 
aeth na'r cyffredin, o B ei 
wedd, 8, chylorial eì Wneuthuriad, . Xr oedd 
yn feddianol ar fawredd ac. annibyniaeth 
eneidiol goruwch y cyffredin. 1 won- 
iaethau; yr oedd ei air yn ddrych cywir o'i 
feddwl ar bob achos. Yr oedd yn hynod 
ig & diniwed, yn gymwynaswr parod 
1awn—gwneuddai bawb oedd eiamcan. Yr 
oedd yn ddyn tra gweithgar, a threuliodd ei 


oes mewn llefur mawr. Yr oedd yn wr 
gonest ac union ei holl ymwneud a'i 
gydgreaduriaid, “ arodd,” hyd y gallai, 


446 








REE 


- — -- y, - — 
——e 





— 





'* bethau gonest yn ngolwg pob dyn,” a gellid 
crodu ei air a phwyso er ei addewid. Yr 
oedd yn ddyn gorlawn o ffraethineb, yr oedd 
yn ddiarebol am ei ffraethebau yn 6i oes: 
rhoddwn ymaun nou ddwy o enghreifftiau. 
Unwaith pan yn chwilio am ei geífyl ar y 
Mynyddbach, a ffrwyn yn ei law, cyfarfu ag 
of dri o ddynion ieuainc o cfrydwyr per- 
thynol i'r Eglwys Sefydledig. Penderfynod. 
y tri eì anerch mewn dull dyeithr; y cyntaf 
a'i cyfarchodd fel hyn :—'' Pa fodd y ydych 
Abraham?” Yr ail a'i 


chwi heddyw, y ta 
oyfarchodd:—'“ Pa. fodd yr ydych chwi 
heddyw, y tad Isaac ?” A'r trydydd a'i cyf- 


archodd :—“' Pa fodd yr ydych chwi heddyw, 
y tad Jaoob?” gan wenu arno. “Ho, ho, 
o felly yn siwr,” ebe Mr. Roes ; “* gyfeillion 
ieuainc, yr ydych wedi camgynied fawr, 
nid wyf fi nac Abraham, 'nac Ypaac, na 
Jaoob; eithr Saul mab Cis ydwyf fi, yn 
dyfod allan i chwilio am asynod fy nhad, 
ami a fun yn hynod o ddedwydd; dyma fì 
wedi cael tri o honynt gyda'u gilydd yn y 
fanhon; dyma'r ffrwyn a thyna yr asynod !” 
Ffwrdd yr aethant, wedi cael digon ar hyn o 
bryd. Ar ryw dro goddiwed ef gan 
gyfreithiwr coegfalch yn nghyfoi offoir- 
ad y plwyf; y cyfreithiwr, wedi clywed am 
eì synwyr parod ar bob achlysur, i'r dyben 
i'w brofi, a gyda llaw i ddangos ei synwyr 
ei hun, a ofynodd iddo—“' Mr. Rees, a fydd- 
wch chwi cystal ag ateb gofyniad neu ddau 
a ofynaf i chwi?” Atobodd Mr. Rees, 
“Os medrafmi wnaf.” ““ Wel, Mr. Roes, & 
oes priodi yn y nefoedd?” Atebodd Mr. 
Rees, “* Syr, nac oes dim o'r fath beth yno.” 
“Wel,” ebe cyfreithiwr, ““pa fodd y 
gwyddoch chwi hyny ?” I'r hyn yr atebod 
yntau, “ Am nad oos yno offeiriad yn y 
Bwydd o briodi neb, nac un cyfroithiwr i 
geino y weithrod.” Dyma ddigon ar hyn o 
bryd i'r coegddyn hwn. Gellid llenwi cyfrol 
helaeth o lyfr a ffraethebau o'r fath . 
Yr oedd ei grefydd yn wysedig mewn 
duwiolfrydodd, gonestrwydd calon, a syml- 
rwydd efengylaidd ger bron dynion. Fel 
Oristion, yr oedd yn ddi oedd; bu yn 
ngwinllan Crist dros 76 o flynyddau, ac nì 
chlywyd erioed ei gyhuddo o un ymddygiad 
anaddas. Yr oedd yn meddu mynwes ddi- 
ragfarn. Yr oedd yn parchu dynion o wa- 
hanol enwadau, nid yn ol eu daliadau, ond 
yn ol eu duwioldeb. Yr oedd yn nodedig 
am ei dymor garedig. Yr oedd yn fanol a 
chydwy odoliawn yn y cyflawniad o ddy- 
ledswyddau pwysig yr ystafell ddirgel ; ar- 
forai ymneillduo dair gwaith yn y dydd i 
inachu a'i Dduw. Yr oedd yn ofalus 
1awn i beidio pechu a'i dafod. Yr oedd yn 
anaml ei eiriau. Yr oedd iddo enw mawr 
fel gwoddïwr, yn gystal a phregethwr, gan 
bawb a'i adwaenai, 
REES, ABRAHAM, LL.D. Ganwyd ef 
ny llwyddyn 1742. Mab ydoedd i'r Parch. 
Wis » yr hwn oedd. y pryd hwnw yn 
weinidog _yr Ymneilldu yn Llanbryn- 
mair, sir Drefaldwyn, wedi hyn yn y Myn- 





REE 








—— —— Y 


afwriadwyd yn iouanci waith y weinidog- 
aeth, ac i'r l hwnw dodwyd ef yn 
Athrofa Cae din, hon a arolygid y 
pryd hwnw gan y Dr. Jenkin Jenkins, (^rn 
o Lanfyllin yn swydd Drefaldwyn; ac oddi- 
yno efe a symudwyd i athrofa Hoxton, y 
naill du i Lundain, ao yno y cynyddodd mor 
gyflym mewn dysgeidiaeth, fel, pan nad oedd 
eto ond ugain oed, y cafodd ei ddewis yn 
athraw rhifyddol yr ysgol hono, a pharhaodd 
yn y swydd hono am 22 mlynedd. Yn 1768 
dewiswyd ef, yn ddylynol ìi Mr. Read, yn 
weinidog ì gynulleidfa o Bresbyteriaid, y 
rhai y pryd hwnw a arferent ymgyfarfod yn 
St. Thomas's, Southwark, ac wedì hyny yn 
Heol Stanford, yn Llundain; a pharhaodd 
yn y sefyllfa hon hyd 1783, pan, ar farwol- 
aeth Mr, White, y cydsyniodd a gwahoddiad 
a gafodd i fyned yn weinidog i gynulleidfa a 
mmgyfarfyddont yn Hool Jewin OUripplegate, 
le y parhaodd ì weinidogaethu hyd ei farw- 
olaeth. Yn y cyfamser, ar sefydliad athrofa 
yr Ymneillduwyr yn Hackney, yn y flwydd- 
yn 1756, y Dr. Roes, yr hwn, yn nghyd a'r 

octoriaid Savage a. Kippis, a ymddidolasai 
oddiwrth athrofa Hoxton yn nghylch dwy 
flynedd o'r blaen, a etholwyd i swydd athraw 





cartrefol yn y ddydau anianyddol yn yr 
athrofa gn bwyllg yn Hacknoy, lle y par- 


haodd hyd ddadgorfforiad y sefy hwnw, 
yr hyn a ddygwyddodd ar farwolaeth y Dr. 
ippis. Eithr o ran eì nodweddiad dysgeid- 
iaethol neu lenyddol, yn hytrach na gweini- 
dogaethol, yr ydym yn hynodi y Dr. Roes, a 
than y nodweddiad hwn y mae yn cael ei 
goífadwriaethu yn benaf yn mysg y cyoedd- 
olion. Y prif orchwyl llenyddo trwy yr hwn 
r enillodd ei enwogrwydd ydoedd y rhan 
rus a gymerodd yn nghyfansoddiad y 
gwaith helaethfawr a elwir y Cyclopedia, 
neu Gorff o Ddysgeidiaeth, sef îl, , neu 
yn hytrach gydrif o lyfrau, yn traethu am 
b celfyddyd a gwybodaeth adnabyddus. 
Yr achlysur iddo gymeryd y gorchwyl hwn 
mewn llaw oedd fel y canlyn: Yn y flwyddyn 
1756 yr oedd perchenogion y gwaith a elwid 
“ Uhambers's Cyclopedia” yn chwenych cy- 
oeddi argraffiad. helaethach o'r unrhyw, a 
gofynasant i Dr. Rees a wnai efe arolygu yr 
anturiaeth, ac â hyny y cydeyniodd; ac ar 
ol naw mlynedd o dibaid cwblhaodd 
gwaith, gan ei ddwyn allan yn bedwar ll M 
unplyg mawr. Y eradwyaeth helaeth a 
roddwyd i'r gwaith hwn a yrfodd ei 
berchenogion i helaethu y gwaith yn fwy 
fyth, a chydsyniodd y Doctor i wneuthur 
hyny drachefn; a dechreuodd ar wyddoniad- 
ur newydd ar ddull llawer eangach, ac o 
faintioli pedwarply , 80 yn gwneuthur yn y 
cwbl bum cyfrol a deugain o'rmaintioli hwn. 
Enillodd y gyaith yma enwogrwydd anar- 
ferol i'r awdwr; ao yn gymaint a bod yr 
unrhyw o hyny allan yn adnabyddus wrth 
ei enw ef, diau y pery yn gofarwydd arbenig 
o'i ddysg a'i ddoniau trwy yr oesoedd i ddy- 
fod. llyfrau ereill a ysgrifenwyd ganddo 
oeddynt—“' Economy Illustrated and Recoin- 


447 


BEE 


— 
—— c— — me nm aM —— a — —— 


“* Antidote to the alarm of Invasion,” yn 
1805; “Practical Sermons,” yn ddau lyfr, 
rhwng 1809 a 1812; “The Principles of the 
Protestant Dissenters stated and vindicated,” 

iol draithodau achlysurol ereill. 


ao amrywi 
Cafodd y teitl o Ddoctor o Brifysgol Edin- 
burgh, ar anogaeth benodol y Dr. William 


Roberteon, yr hanesydd. Yr ydoedd heblaw 
hyny yn aelod o'r Gymdeithas Freninol, ac 
o'r Gymdeithas Linnoaidd. Yr oedd efe 
hefyd yn gyfaill neillduol a Duc Sussex, yr 
hwn a amlygodd gymaint o barch iddo fel y 
mynodd ddarlun o hono, gan ei osod yn ei 
balas yn Kensington, yn ochr darlun y Dr. 
Parr; a'r breninol Ddug, yn ei anerchiad o 
flaen yr Eisteddfod fawr yn Ninbych yn y 
flwyddyn 1828, a wnaeth grybwylliad an- 
rhydeddus am ““ei gyfaill y Dr. Rees.” Bu 
farw ur y 9fed dyd, o Fehefin, 1825, wedi 
cyraedd j; oedran teg o 82 mlwydd. 


REES, THOMAS, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Huntington, sir Faosyfod. 
Ganwyd ef yn Meline, sir Benfro, ar y 


12fed o Chwefror, 1744. Yr oedd ei rieni 
yn enwog iawn am eu duwioldeb. Ychydi 
a wyddis am ei febyd heblaw oi fod w 
derbyn addysgiaeth dda; a phan nad oedd 
eto ond llano agorwyd ei lygaid ysbryd- 
ol ìi weled truenusrwydd ei sefyllfa wrth 
natur, ac mewn canlyniad daeth yn aelod 
o'r eglwys yn Brynberian, dan ofal y Parch. 
H. George. Pan yn 17eg ood dechrouodd ar 
y gwaith o bregethu. ewn canlyniad i 
gymeradwyaeth wrosog eglwys Brynberian, 
pan yn 22 oed aeth i Goleg Caerf din, dan 
ofale y Parch. D. Peter, yu nghyd a'r Pareh. 
D, Davies, a chyn torfyniad ei amser yn y 
coleg gwasanaetliodd fel athraw cynorthwy- 
ol. Tra yn PN athrofa hynododd ei hun am 
ei gyraeddiadau mewn dysgeidiaeth glasurol, 
yn nghyd a chelfyddydau rhif a »mesur. Yn 
gynar yn 1802, sylfaenydd ysgol Hunting- 
ton, yn bryderus am gael yr athraw goreu a 
chymwysaf am y Bl gosodedig, a ddeisyfodd 
ar athrawon Athrofa Caerfyrddin i gymer- 
adwyo y person addasaf ir swydd. Taer 
wasgwyd yr alwedigaeth ar Thomas Reos, yr 
hwn, gyda chryn anewyllysgarwoh, a gyd- 
gyniodd o'r diwedd ìi ymweled a Huntington 
yn Ebrill, 1802, ond a'i gadawodd gyda 
phenderfyniad i beidio ymweled â'r lle byth 
mwy. _“' Eithr nid ar law gwr a rodio y mae 
llywodraethu ei gerddediad; canys ffyrdd 
dyn sydd yn ngolwg y Arglwydd.” Tuedd- 
wyd ef i fyned yn ol yn Mohofin; ac ar 
13og o'r mis hwnw gregothodd am y wai 
ntaf yn yr ysgoldy, yr hwn wasanaeth a 
arhaodd i gyflawni am ysbaid 66 o lynydd- 
au. Ei lafur fel ysgolfeistr a ddechreuodd 
ar yr 21ain o'r mis rhagnodedig, a gwasan- 
aethodd yn bersonol yn y swydd um 420 
flynyddau, pryd y daeth un o'i feibion yn 
ynorthwywr iddo, yr hwn oedd wedi cael ei 
dwyn i fyny yn Athrofa Highbury, Llun- 
dain. Yn nechrouad ei arosfa yn Hunting- 
ton yr oedd yr ardal, o ran moesau, mewn 
sefyllfa druenus iawn. Ni phregethid yr 


mended,” yr hwn a ddaeth o'r wasg yn 1800; : efengyl yn yr eglwysi plwyfol cylchynol, 





—— dU —————— as "0 un alt; 


Offeiriaid ac hedd-ynadon oeddynt noddwyr 
y gwyl-mabsaniau aml a godwid, a'r Sab- 
th yn benaf ydoedd y dydd ar yr hwn y 
cynelid y gloddestau hyn. Yr oedd dynes 
ieuano o dalentau neillduol yn pregethu yn 
mysg y Wesleyaid, y hon oedd y pryd hwnw 
yn brif golofn yr achos n Rington. Edrych- 
odd Mr. Rees ar yr olygfa dywell o'i am- 
gylch—toddodd ei galon gan dosturi wrth 
weled y rhai a eisteddent mewn tywyllwch & 
ch angeu. Gyda holl sel a brwdfryd- 
edd eì natur ymroddodd i'r gwaith o bregethu 
yn ardal eì gartref newydd. Progethai dair, 
ac yn aml bedair gwaith ar y Sul; ac hefyd 
bodair neu bum gwaith yr wythnos, gan 
gerddod yn aml naw milldir oddicartref ar ol 
gorphen dyledswyddau yr ysgol, gan ddy- 
chwelyd yn yr hwyr or bod yn arol 
y dydd canlynol. Hyn a wnaed yn aml, er 
nad yn ddieithriad, i 
ac nì cheisient oi lafur. Yn noehrouad ei 
weinidogaeth mynych y dychwelai gartref ar 
nos Sabbath heb dderbyn unrhyw luniaeth 
heblaw a ddarparaeai efe ar ei draul ei hun. 
Weithiai deuai progethwr ar draws y wlad 
wedi eì anfon ar genadaeth gan y Trefnydd- 
ion Calfinaidd, ond ni chaflui y cyfryw ond 
sarhad ac erledigaoth ar eu dwylaw. Un 
dyn, hwn a dybir ei fod yn perthyn i'r 
enwad | hwnw, a laddwyd tra yn pregethu. 
Gorwedda ei gorff yn mynwent oglwys Uusop, 
ac fe ddichon wrth ochr y rhai a gynlluniodd 
ac a achosodd ei farwolaeth. Er gwaethaf 
ysbryd erledigaeth anturiai Mr. 8, yn 
nghwmpeini Miss Thomas, ìi gmwolod i'r 
gloddestau Suliol, a phregethu Gair y byŵyd 
yn y lleoedd ao ar yr adegau y cynolid y 
Gwylmabsantau annuwiol. Pan safai y ddau 
yn ymyl eu gilydd, gwridiai hyd y nod 
ysbryd erledigaeth, a syrthiai y gwahanol 
offerynau a fwriedid daflu atynt i'r llawr. 
Ar yr achlysuron hyn ni ddygid yr erledig- 
aoth i raddau pellach na thrwy achosi ychyd- 
ig annhrefn. Fol yr edrychent ar agwodd 


eiddilaidd a ebpryd llwyd Mr. Bees, 
dywedent, “ ewch lonydd iddo, ni bydd 
byw yn hir i'n blino—gadewch i ni glywed y 


ddynes.” Ond nid yn wastad yr arddang- 
osìd cymaint o ymataliad wrtho ei hun. 
Yn Llanfair Llaethonwy (Gladestry) ar un 
achlysur, pan yn : rogothu allan, gyrwyd 
tarw i fysg y gynulleidfa, ond ni niweidiwyd 
neb. Yn nesaf, canwyd clychau yr eglwys 
blwyfol er ceisio boddi llais y pregethwr, a 
chymaint oedd nerth ac angerddoldeb eu 
hymdrechion fel y torodd y rhaffau, ac foll 

dystawodd y elychau. Hon oedd y sae 

olaf yn nghawell erledigaeth, a phar. y 
pregethwr ìi siarad yn mlaen. Pan yn pre- 
gethu yn FPardisley, Chwefror 23ain, 1804, 
saethwyd ato o lawddryll. Aeth y belen 
heibio, a threiddiodd trwy ganolfur oedd yn 
yr adeilad. Aeth yn mlaen â'r gwasanaeth 
el edi dy dd 


îe pe na buasai dîm neillduol wedi ryc 
ewn yniad i erfynai ei gyfeillion 
arno i roddi heibio llafurio yn Eadidloy ; ond 


parhaodd i bregethu 


yno hyd nes y daeth 
ereill ì lanw eì le. d y 


Cyfarfyddodd â llawer 


i waith . 






| 


bl y rhai ni phrisient ' 


— 4 


NEE 


— hna a ddu a 


—— — dh. 


gwrthwynebiad yn Bryng a Chastell- 
paen. Y mao gan yr Annibynwyr ddau o 
gapelau yn bresenol yn yr ardal hon, y rhai 
a sylfaenwyd ganddo ef. L ì dros 
gylch o ddeg milldir oddiwrth ei ysgol, gan 
ymweled a phob maesdref a phentref, yn 
nghyd â threfi y Gelli, Kington, a M ed 
Nowydd; i'r rhan fwyaf o'r lleoedd hyn efe 
oedd yr offoryn a bregethodd wirioneddau yr 
efengyl ynddynt gyntaf. Yn y cymydog- 
aethau hyn y mae yn bresenol oddeutu ugain 
o gapelau wedi eu cyfodi, mewn canlyniad 
i'w offerynoliaeth ef yn benaf. Y mae pum 
yn yn perthyn i'r oorff Annibynol. 


- — 





o'r rhai 
Y mae podair o eglwysi Annibynol yn awr 
yn prydferthu y gymydogaeth yr hon mor 
ddiwoddar a orchuddid gan gaddug du an- 
wybodaeth ac annuwioldeb. r eglwys An- 
nibynol yn y Gore, yr hwn le sydd oddeutu 
pum milldir o'r ysgol, a roddasant alwad iddo 
ì ddyfod i weinidogaethu 4o yn y flwyddyn 
1803; ac ar yr 2Sain o rphenaf yn yrun 
flwyddyn y neillduwyd ef i'r swydd. _ Ar yr 
20fed o Fai, 1804, ffurfiwyd yr eglwys yn 
Huntington, yr hon a barhaodd i addoli yn 
yr ysgoldy hyd 1828, pryd yr adeiladwyd y 
capel presenol. Yr adeilad hwn, at ba un ni 
ofynwyd unrhyw gynorth oddiwrth eg- 
lwysi ereill,a ghriodd oddi .weddill y ddy- 
led ychydig o wythnosau cyn eì farwolaeth. 
Hunan-foddiant a gallu i gyfaddasu ei hun i 
bob rhyw amgylchiad, yn nghyd â phender- 
fyniad a gêl, yr hon ni ddiffygiai i wnouthur 
daioni, oeddynt y prif deithì a nodweddent ei 
gymoriad, ac i'r byn y gallwn briodoli eì 
lwyddiant i gyflawni cymaint yn ystod oi 
oes. Yr oedd yn feddianol ar deall hynod 
o dreiddgar, a chof neillduol o dda, yr hyn 
a'i galluogai ìi bregethu gyda bywiogrwydd, 
sgymlrwydd, ac amrywiaoth, heb fawr o rag- 
barotoad, i'r hyn ni chaniatâai ei alwedigaeth 
hamdden iddo. Yr oedd bob amser yn wroe- 
og iawn o blaid y Gymdeithas Foiblaidd—ei 
, yn gystal a'i hysbryd d la 
chrefyddol. Efe a gafodd yr anrhydedd o 
ffurfio y gymdeithas gynorthwyol gyntaf yn 
y sir. Gwrandawid ar ei araith ef yn nghyf- 
arfodydd y Gymdoithas Feiblaidd gyda ay 
ddordeb am lawer o flynyddoedd. _ Ŷr oodd 
brodor o'r sir, ond yn igianol yn, Llundain, 
n uno cynorthwyo y gymdeithas yn 
h sir enedigol, ac anfonodd, yn ddi-enw, 
rodd o £25 i drysorfa gynorthwyol sir Hen- 
ffordd; ao i'r perwyl gwnaeth ddewisiad o 
Mr. Rees idd ei chyflwyno mewn cyfarfod 
cyoeddus. Gorfu arno i gymeryd ei lety am 
y noswaith mown gwestdy. Aeth i fewn i'r 
commercial room, lle yr oedd dyeithr ddyn 
yn eistedd, yr hwn a ddywedod 
ol ychydig ymddiddan, ei fod Jm ddillad-fas- 
nachydd, ao y byddai di ganddo gael 
ei fesuriad am bâr o ddillad, ond gomeddodd 
Mr. Rees roddi iddo archeb. Eithr y dyn 
dyeithr a daer wasgodd y mater, ac o'r diw- 
d llwyddodd i gymeryd ei fesur. Yn mhen 
ychydig amsor daeth y pâr dillad i'r ysgol, a 
thôâl-ysgrif (receipted bill) gyda. hwynt, yn 
nghyd â dymuniadau goreu yr anrhegwr 





REE 


dienw. Prynwyd capel y Gore, yr hwn nad 
oedd ar y cyntaf yn eiddo cyoeddus, ac ail- 
adeiladwyd ef; ac er clirio y ddyled arosol 
arno cymerodd daith ìi Lundain i gasglu ato. 
Galwodd wrth un tŷ yno, a daeth y meistr 
i'w gyfarfod i'r drws. Can gynted ag I 
deallodd mai begio at gapel oedd, dywedodd, 
“* Ni roddaf ddim i chwi; gwell i chwi fyned 
ffwrdd ; nid ydyw ond colli amser ìi siarad.” 
** Os. na roddwch, gobeithiaf y gwrandowch 
air genyf,” oedd yr ateb. “ Yr wyf wedi 
dyfod o bell ar fy nhraed, ac yr wyf yn teimlo 
yn flin a lluddedig iawn; byddai cwpanaid o 
de yn elusen ì fi hun.” “Deuwch i 
mewn,” ebe y boneddwr. Arweiniwyd ef i'r 
parlwr, lle yr oedd ffrwyth y ddeilen wedi ei 
ddarparu, ac yr oodd amryw ymwelwyr yn 
wyddfodol. Dechreuodd ymddiddan tra dy- 
ddorol rhyngddo ef a rhai o'r ymwelwyr 
mewn perthynas ìi Gymru a Chymry, yn 
nghyd a'i gapol a'i lafur. ef ei hunan. Ym- 
ochelodd rhag gofyn am unrhyw rodd at ei 
gapel, gan dybied fod y cyfryw ymddygiad 
yn gweddu yn well iddo yn y fath amgylch- 
iad. Pan gyfododd i ymadael tynodd un o'r 
boneddigesau ei harian gôd allan ac a roddodd 
iddo ddernyn o aur at ei gapel, a dylynwyd 
y siampl gan ereill; a phan adawodd yr ys- 
tafell yr oedd ganddo £5 wedi eu derbyn yno 
at y capel. Yr oedd nifer dychweledigion ei 
weinidogaeth foreol yn lluosog, a pharhaodd 
y Dendit ion dwyfol ìi orphwys ar ei lafur 
yd ei ddyddiau olaf. Llawer argyoeddiad 
a gymerodd le mewn canlyniad ìi ymddiddan 
porsonol a fu rhyngddo a'i gymydogion. 
en filwr, y hwn oedd yn berchen cyfoeth, 
pan unwaith yn ymddiddan ag ef am y rhyfel 
frengig, eì wrolgampiau a'i orchestion eì 
hun, yn nghyd â chanlyniadau gogoneddus 
yr ymdre hirfaith hono, gan siarad am 1 
pethau hyn fel y gall milwr yn unig wneud, 
& anerchwyd gan Mr. lees fel y canlyn: 
“O, Mr. U., ymae i chwi un gelyn etoi 
frwydro ag ef, ac ni chaiff hwnw ei orc 
mor hawdd.” “'“Na, na,” oedd yrateb, “nid 
oes genyf un gelyn byw.” “'Oes y mae, ac 
un sydd yn sicr o fod yn feistr arnoch oni 
fydd i chwi ddysgu arfer arfau nad. ydych 
wedi gwybod etoam danynt.” “Pwy ydyw? 
Pa beth yweienw?” “ Ei enw yw angou; 
nis t gellwch ddianc rhagddo ef. Bydd yn sicr 
ofod yn ddinystr i chwios nafydd ichwii 
ragbarotoi Mwy arfogi eich hun a chyfiawn- 
der yr Arglwydd Iesu Grist, a dysgu arfer 
cleddyf yr Ysbryd.” Gwnaeth y sylwadau 
cyfeiriadol hyn, dan fendith Duw, glwyfau 
dyfnion yn nghalon yr hen filwr, yrhai 
feddyginiaethwyd trwy waed Crist. Am 
lawer o flynyddoedd wedi hyn oyfrifai Mr. 
Roes fel ei gyfaill goreu, a hoffai yn fawr 
i ymddiddan am dano fel y dyn a'i harbed- 
odd, nid mp unig o ofn angeu, ond o safn 
marwolaeth dragywyddol. Gorphenodd ei 
lafur gweinidogaethol Ebrill yr 2ìl, 1868; ar 
diwrnod hwnw pregethodd ddwy waith. 
regethodd yn y borou oddiar Esaiah liii. 10, 
'“ Efo a wel oi had, efe a estyn ei ddyddiau ;” 
ac yn yr hwyr oddiwrth Rhuf. viii. 34, “ Pwy 


449 


RE 


— —— e> “- —  — — — 


w yr hwn sydd damnio; Orist yw yr 

wn a fu farw,” â'r amser hwn dadfeiliodd 
eì babell yn raddol, ac ar y l4eg o Fai croes- 
odd yr Iorddonen, gan gyfnewid marwoldeb 
am fy d. Yr oodd ei oriau olaf yn orlawn 
o heddwch a thangnefedd. 

REES, WILLIAM JENKIN, M,A., 
F.S.A., o Lanymddyfri, oedd hanedig o 
Blethyn ap Maeriach, arglwydd Drycheiniog 
yn yr unfed ganrif ar ddeg. Ganwyd ef yn 
y dref uchod ar y 10fed o Ïonawr, 1772. Ei 
fam oedd Sarah, merch a chyd-etifeddes a'r 
Parch. William Jenkins, o Benywaun, yn 
Rhandir-isaf, Llanfair-ar-y-bryn. Derbyn- 
iodd Mr. Rees olfenau cyntaf dysgoidiaeth 
mewn ysgol a gedwid yn eglwys Llanfair-ur- 
y-bryn, ger Llanymddyfri. Anfonwyd ef 
wedi hyny i Ysgol Caerfyrddin, o dan ofal 
Mr. Barker. Oddiyno aeth i Goleg Wadham, 
Rhydychain. Derbyniodd y radd o B.A. yn 
1795, a'r flwyddyn ganlynol derbyniodd yr 
urdd ddiaconaidd yn Henffordd, oddiwrth 
Esgob Butler, yr hwn a'i trwyddedodd i 

adiaeth Stock Edith a West Hide, yn sir 
enffordd; yn y lle diweddaf y preswyliai. 
Urddwyd ef yn offeiriad yn 1797, a chafodd 
radd o M.A. yr un flwyddyn. Bu fyw yn 
West Hide am lawer blwyddyn; ac yr oedd 
mor nodedig am ei dduwiolfrydedd a'i as- 
tudrwydd yn nyledswyddau ei weinidogaeth, 
fel, yn y flwyddyn 1806, y rhoddwyd iddo 
an Dr. Burgess, Esgob Tyddewi, a hyn 
hob geisio, fywiolaeth Cascob, sir Faesyfed. 
Symudodd i'r lle neillduedig hwn y flwyddyn 
ganlynol. Yn ystod ei arosiad yn West Hide 
amlygodd ei chwaeth naturiol at lenoriaeth 
yn ei waith yn cyoeddi ““ Hanes byr ac ym- 
arferol o brif athrawiaethau Cristionogaeth,” 
12 plyg, 1803. Daeth galwad am ail argraff- 
iad o hwn wedi hyny. Cyoeddodd hefyd yr 
“' Hereford Guide;” y diweddaf hwn a gy- 
oeddwyd heb enw yr awdwr, ac aeth trwy 
dri o argraffiadau. Yn fuan ar ol symud i 
Gasoob cyoeddodd waith ar “' Hyawdledd 
Offeiriadol, neu Dreithawd ar Draddodiad 
Pregethau,” 12 plyg, 1809; a dygodd allan 
y flwyddyn g lynol “* Etholedigaeth Ddi- 
amodol, a'i Hat rewinothau yn cael eu 
chwilio e'u gwrthbrofi,” yn cynwys crynode 
o bregethau y Dr. Whitby ar y bum, pwnc, 
Cafodd hwn ei argraffu yn Nghaerfyrddin, 
dros Gymdeithas Undeb Eglwysig. Ei waith 
nesaf oedd “Pregeth ar yr angenrheidrwydd 
mewn Grweinido Oristionogol o 8 A i'w 
yledswyddau,” a bregethwy Aberhon- 
ddu ar adeg ymweliad. Esgob Tyddewi yn 
1811. Yn 1812 penodwyd ef yn Rural Dean 
Milenith-Sub-Ithon, sir Faesyfed; ac yn y 
fl ddyn ganlynol cafodd ei benodi i fywiol- 
aeth eyop ym yr un sir, yr hon, gan nad 
oedd ond y on o filldiroedd oddiyno, a 
ddaliodd gyda Chascob hyd ei farwolaeth. Yn 
1819 cafodd ei wneud yn ynad dros sir Hen- 
ffordd, ac Ddirprwywr Esgobaeth Ty- 
ddowi. Cafodd hefyd, yn yr un flwyddyn, 
gynyg ar fywiolaeth Nantmel, yr hon a 
wrthododd, er ei bod yn rhagori yn mhell 
mown gwerth ar Cascob a Heyop. Dywedodd 





REE 


nad oedd yn caru beichio ei hun a'r drafferth 
o ail-adeiladu vicer-dy Nantmel mor fuan 








wedi iddo eirio ao adnewyddu person- 
dy Cascob. Ysgrifenodd hefyd fywgraffiad 
o'r diweddar Barch. Dr. Napleton, yr 


hwn oedd wedi cael ei guradiaeth flaen- 
orol; Yy mae hwn wediei osod gyda'i ddar- 
lithiau a'i bregethau. Yn yr un flwyddyn, 
mewn cysylltiad Arglwydd Dinefwr, 
Esgob Tyddewi, Parchedigion P. Roberts, J. 
Jenkins (Kerry), D. Rowlands (Caerfyrddin), 
UD. Lewis (Cynwyl), Iolo Morganwg, ac am- 
ryw ereill, bu yn sefydliad y Cambrian 
Society yn Nyfed er dyogelu gweddillion 
llenoriaeth Brydeinig hynafol a chefnogi 
cerddoriaeth gonedlaetho M Dy ysogaeth, 
yr hon gymdeithas a gynaliodd I;isteddfod 
fawreddog yn Nghaerfyrddin yn Ngorphen- 
af y flwyddyn hono, yr hon a brofodd yn 
neillduol o lwyddianus, fel yr ymosododd 
Mr. Rees yn selog yn nghylch sefydlu Cym- 
deithas y cym orion Ri Mhowys, Gwent, 
a Gwynedd. Yn yr ardaloedd hyn cynaliwyd 
Eisteddfodau yn y blynyddoedd dylynol, ac 
n y cyfryw cymerodd Mr. Rees ran helaeth. 
hai o'i anerchiadau gwladgarol yn yr Eis- 
teddfodau hyny a wynebwyd yn ffyrnig 
gan y Parch. D. Williams, o Ramsey, yn y 
Uarmarihen Journal, i'r hyn yr atebodd 
mewn modd  tawol a boneddigaidd ; ond nid 
folly wn an amryw Gymry talento 
erolll, y rhaì a driniaennt Mr. Williams yn 
ffyrnig, ac a ddystawsant ei gecraoth.. Bu 
r. Rees, hefyd, yn offorynol i adfywio 
Cymdeithas y Cymrodorion yn Llundain, ac 
ymwelodd â Paris fel cenadwr oddiwrthi at 
Gymdoithas Freiniol Hynafiaethwyr Ffrainc. 
Heblaw bod yn un o'r prif ysgogwyri gadw 
yn fyw ddyddordeb mewn Eisteddfodau Cy- 
mreig, gwnaeth Mr. Rees gryn wasanaeth i 
achos llenoriaeth Gymreig trwy ei gyfran- 
iadau i'r Cambro Briton, cylchgrawn a gy- 
oeddid yn Llundain dan olygiaeth y diweddar 
J. Humphreys Parry, Ysw. Yn 1820 cyf 
lwynwyd Mr. Reos i gor-gadair Llandilo 
Graban yn Bglwys Gologol Aberhonddu. 
Yn Eisteddfod Wrecsam, a gynaliwyd yn 
1827, efe a. gystad]euodd yn llwyddianus am 
y wobra gynygiwyd am yr hanes oreu o'r 
sylwadau a wnaed ar Brydain gan hen 
awduron, a chafodd y tlws arian mawr a 
roddwyd ar yr achlysur. Yr oedd hefyd yn 
un o feddianwyr a dygwyr yn mlaen y cy- 
oeddiad misol Uymreig & elwid Y Gwylied- 
ydd, hyd y flwyddyn 1827, pan y rhoddodd i 
fyny ei mylltiad ag ef. Mewn cysylltiad 
a'i gyfaill Dr. Owen Pugh, a Mr. Jenkins, o 
Kerry, cymerodd lawer o drafferth i ffurfio 
pwyllgor i ddwyn allan argraffiad newydd 
o'r Myvyrian Archaiology gyda chyfrolau 
chwanegol, yr hwn gynllun a syrthiodd. i'r 
wr o herwydd diffyg cefnogaeth ddigonol. 
Cymerodd hefyd gryn ddyddordeb yn sef- 
ydliad y Cambrian Ouarterly Magazine, & 
oeddwyd ar anturiaeth P. B. Williams, 
8W., 0 Lundain, ac anfonodd amryw er- 
thyglau i'w golofnau, yn neillduol hanes ei 
gyfaill hoíf y diweddar Barch. Edw. Davies, 


450 


REE 





ì— 





—_ 


awdwr y Cellic Researches, yr hwn, yn ei 
ewyllys, a roddodd iddo yr oll o'i gasgliad 
gwerthfawr o Ysgrifau Gymrei ac ereill, 
Ar farwolaeth ei dad, yn 1826, dylynodd Mr, 
Roes ef i etifeddiaeth Penywaun a Maes-y- 
gwaelod, y rhai oeddynt yn meddiant y teulu 
er cyn cof. Yr oodd un o ffurfwyr Cym- 
deithas yr Ysgrifeniadau Cymreig, a chafodd 
ei ethol yn un o'r pwyllgor; ac ar farwolaeth 
eì nai, y diweddar Barch. Drofesswr Roes, 
B.D., Coleg Dewi Sant, Llanbedr, yn 1839, 
cymerodd arno, eì le, ìi olygu y Ziber 
andavensis, yr hwn n. gyfeithodd, ac a gy- 
oeddwyd gan y gymdeithas uchod yn 1840, 
Yn fuan wedi hyny etholwyd ef yn aelod o 
Gymdeithas yr Hynafiaethwyr; ac yn 1842 
daeth yn aelod o'r Gymdeithas Ieithyddol yn 
Llundain, Oyoeddodd, hefyd, bregeth a dra- 
ddododd yn agoriad yr eglwys newydd yn 
Llanfiangel-Rhyd-Ithon, yr hon a argraff- 
wyd ar ddymuniad y gynulleidfa; ae yn 
1843 golygodd y 4edd ran o Woithrediadau 
y Cymrodorion, yr hwn oedd gyoeddiad di- 
weddaf y gymdeithas hono. hefyd yn 
offerynol i gaol yr holl hen Ysgrifeniadau 
Cymreig perthynol i'r gymdeithas hono ag 
oeddynt wodi ou hesgeuluso yn fawr wedi eu 
Wrosglwyddo i ddyogel ofal y BritisA Mwu- 
seum, lle y byddant bob amsor yn hygyrch 
1 ysgoleigion Oymreig. Ei waith llonorol 
nesaf oedd y gyfrol o ives of Cambro British 
Saints, gyda chyfieithad Seisneg a nodiadau. 
gyooddwyd y llyfr hwn gan Gymdoithas yr 
sgrifeniadau Cymreig yn 1853.  Cynorth- 
wyodd, hefyd, M diwoddar Syr Samuol Rush 
Meyrick i adolygu Llinach sir Faosyfod o 
Lewis Dwnn, cyooddedig yn yr JHeraldic 
Visitations of Wales, a ysgrifenwyd neu a 
adolygwyd gan Syr Samnel. Yr oedd Mr. 
Roes yn eithaf cymwys at roddi cynorthwy 
n y gwaith hwn, gan iddo fod am lawor 
lwyddyn yn casglu defnyddiau at hanes 
cyflawn o sir Faesyfod, yr hwn na chyoedd- 
wyd erioed. Yr oedd efo hefyd yn aelod 
gweithgar o'r Gymdeithas Hynafiaethol Gy- 
mreig, ac a ddiwylliodd golofnau yr Archce- 
ologia Cambrensis & hanes ddyddorgar o 
Fynachdy Cwmhir, yr hwn gyoeddwyd wedi 
hyny mewn dull gwahanol gan Mr. Mason, 
o Dinbych-y-Pysgod. Ar ol bywyd llafurus, 
wodi ei dreulio yn ngwasanaoth llenoriaeth 
eì wlad, yn nghyd a dyledswyddau wysicach 
y weinidogaeth, ac wodi goroesi ei Boi gym- 
deithion yn adfywiad yr Eisteddfodau a llen- 
oriaoth Gymreig, ymadawodd a'r fuchedd 
hon ar Ionawr y 18fed, 1855, yn 83 mlwydd 
oed. Cafodd ei daro gan y parlys, yr hyn a 
derfynodd ei einioes mewn pum diwrnod; 
cadwodd ei alluoedd meddyliol yn eu cyflawn 
rym hyd y diwedd. Gadawodd ei lyfrgell a'i 
ysgrifeniadau gwerthfawr, yn nghyd a swm 
eì feddianau, i'w nai, Mr. W. Reos, o'r Tonn, 
er Llanymddyfri. Gwaddolodd ysgolion, 
iofyd, yn mhlwyfau Cascob a Heyop, y rhai 
ydynt yn awr mewn cyflawn weithrediad. 
Oladdwyd ei weddillion marwol, yn ol ei ddy- 
muniad ei hun, yn mynwent Cascob, 
RES, JOHN, Llundain. Ganwyd ef yn 





mhl 
deb y Wesleyaid, a byddai yntau yn arfer er 


Pan oedd John yn un ar ddez oed, bu farw 
ei dad. Yn fuan wedi hyny efo a. ddywedodd 
wrth ei fam fod a»no awydd sefydlu a chy- 
nal i fyny addoliad touluaidd; hithau a gyd- 
gyniodd; athra y bu ef gartref arhaodd i 
weddïo yn gyson teulu. Dyg e 
ifyny yn y gelfy dyd. archenyddol. “dha 
bod yn faich ar ei fam, yr hon yr oodd 
ganddi blant eroill ìi ofalu am danynt, efe a 
adawodd dŷ ei fam ac e aeth i weithio i 
Gaerodor. Yr oedd yno yn foosol ei fuchedd, 
ac yn gwrando gyson ar weinidogaeth y 
Wesleyaid. Yn mhen ychydig fisoedd sy- 
mudodd oddiyno i Lundain. Âr y cyntaf yr 
oedd yn y ddinas fawr yn cadw at ei arfer- 
ion da. Bu yn fynych yn gwrando ar Mr. 
Wesley ym pregothu am bump o'r gloch y 
boreu. Yr oedd ar ei wely angeu yn cofio 
yn dda_un o'i bregethau, oddiar y testun, 
'“' Gwyn ei fyd y dyn a ofno yn wastadol.” 
Yr oedd yn ceisio ymryson a phechod yn ei 
nerth ei hun, heb feddwl dim am roddi ei 
hunan yn bechadur tylawd i Iesu Grist. 
Ond dygwyddodd i'r traethodyn a_ elwir 
“ Dyferyn o fêl o'r Graig—cCrist,” gan Mr. 
Wilcox, ddyfod i'w law, yn yr hwn y dar- 
llenodd, “ ch, broffeswr sydd wedi dy 
lanhau oddiallan, ar fod Orist wrth wraidd 
dy grefydd, onide nì bydd ond fel canwyll 
oleu i'th olouo yn ddyfnach i uffern.” 
Gwnaeth hyn argraff ddofn ar eì feddwl; 
daeth i ddeall nad oedd dim ond undeb â 
Christ yn dyogelu rhag colledigaeth dra- 
gywyddol. edi hyn, ryw ddiwrnod wrth 
rodio ar yr heol, daeth y gair nw eyd 
mm i'w feddwl, ““trwy ras yr ydyc - 
wedig,” a dechreuodd gobaith Treiddio yn ei 
galon. ““Os trwy ras y mae cadw,” meddai 
ynddo ei hun, “'yna fe all fod trugaredd ì 
mi,ïeimi.” Yn mhen ychydig wedi hyn, 
fel yr oedd efe a chyfaill ieuanc yn dychwel- 
yd o fod yn rhodio ar y maes ar forou dydd 
AT Rd, daethant heibio i addoldy yn 
ool itchfield, ar yr hwn yr oedd gerf- 
iedig, “ Capel luniaeth.” Hwn ydoedd 
addoldy y nodedig William Huntington. 
Denwyd sylw Mr. 8 yn fawr gan yr enw 
““ Capel Eh luniaeth;” ac ebe ef wrth ei 
gyf ; « gadowch ì ni fyned adref ac ym- 
nhau, a chymeryd ein boreufwyd, a ni a 
ddychwelwn 1 wrando i'r addoldy hwn;” ac 
felly y gwnaethant. Yr oedd Mr. Hunting- 
ton yn pregethu “'yn nghanol yr efengyl,” 
meddai Mr, Rees, “ac yn cael ei garìo yn 


mlaen modd mwyaf us ac 
effeithio 0 gafodd . ddau neimlo 

n y bregeth, ac enllwy. yn llwyr at 
Grist; ac wedi hyny gw ddau i'r 
weinidogaeth. Ymunodd Mr. â chy- 


nulleidfa eglwysig Mr. Huntington. Yn 
flwyddyn 1789 priododd a'r, ig gyntaf; 
ac yn 1791 ymadawodd o Lundain ac aeth 


451 











aeth trwy yr wy 
byddai yn lladrata oriau oddiwrth gwsg i 
barotoi ei bregethau, ac yn fynych yddai 
wedi myned bum neu chwech milldir ar oi 
daith cyn toriad y dydd boreu Sul,i bre- 

thu. Adroddai iddo unwaith gerdded 

wy filldir ar hugain ar foreu dydd yr Ar- 
glwydd, a ch dyd yn brydlawn erbyn y 
cyfarfod boreu; wedi hyny yr oedd ganddo 
chwech milldir i gerdded i'r llo yr oedd i 
bregethu yn y prydnawn a'r hwyr; ac eto 
boreu dydd Llun ei fasnachdy ef oedd y 
cyntaf a agorid yn nhref Caerfyrddin; ac 
nis gallai ei gymydogion ddoall oddiwrtho 
ei fod wedi bod yn cerddod milldir. Yn 
1804, cymerwyd eì wraig yn glaf iawn, a 
pharhaodd felly am lawer blwyddyn. Yr 
oedd hyn yn flinfyd chwerw iddo. Cynzhur- 
wyd ef gan y meddygon i symud 1'r wiad, 
ac yr agos i'r môr. Mewn canlyniad rhodd- 
odd ei fasnach ì fyny, a symudodd i le rhwng 
Llacharn a Dinbych-y-pysgod. Yr oedd yma 
faes eang iddo lafurio. Oylchynid ef gan 
bentrefi yn amddifad o'r efengyl, lle nad 
oedd y bobl yn deall y Gymraeg; a lla- 
furiodd yn ddyfal i efengylu iddynt, gyda 
graddau mawr o lwyddiant, Yr oedd hefyd 
yn pregethu yn fynych yn mysg y Cymry, 

n benaf yn siroedd Caerfyrddin a. Phonfro. 

u farw ei wraig yn 1 flwyddyn 1807, mown 
modd sydyn, pan oedd efe yn pregethu yn 
Aberteifi. Yn mhen amser wedi hyn symud- 


yn 
Yn y flwyddyn 1810, cafodd ei sefydlu yn 


REE 


-_ 


Casnewydd-ar-Wysg, yn sir Fynwy, ac yr 
oedd eì weinidogaeth yno Gymreig a 
Seisnog hynod gymoradwy. Yn mis 
Tachwedd y ílwyddyn hono aeth yr ail 
waith ì'r ystad briodasol. Y mae y flwyddyn 
1811 ym un arbenig o hynod yn hanes 
u Trefnyddion Calfinaidd O ig, fel y 

wyddyn yn yr hon y noillduwyd gweinì- 
dogion gyntaf yn y cyfundeb hwn i weinyddu 
yr ordinhadau. Neillduwyd tri ar ddeg o 
Îrodyr yn Nghymdeithasfa Llandilo-fawr y 
flwyddyn hono, ac yr oedd Mr. Rees yn un o 
honynt. Yn 1814, aoth i weinidogaethu 
i fysg y Beison, Rodborough, sir Gaer- 
loew. Bu llwyddiant mawr ar eì weini- 
dogaeth y lle yma. O Rodborough 
byddai el yn falu ymweliad blynyddol & 
Llundain, a'r pryd hwnw nid oed nomawr o 
regeth m ogaidd nag e 
brogothwyr mwy poblogidd mag of yn 3 
mysg yr Ymneillduwyr, megys y Tabernacl, 
Totenham Court, Spafield, a Sion, wedi eu 
llwyr lenwi gn mhell cyn dechreu yr oed- 

n yd 


_ —— 











faon pan y dai ef i bregethu ynddynt. 
Oafodil ei alw gyntaf i Lundain, fel 6l- 
nyddwr cynorthwyol Seisneg, trwy y Parch. 

athew Wilks, A nnibynwr. Yr oedd Mr. 


Wilks a imidog arall wedi bod lletya 
am amsor gyda Mr. Rees yn Bodborough, 
an ar daith dros Gymdeithas Genadol Llun- 
dain. Yr oedd Mr. Rees yn 1 cyfamsor i 
bregethu mewn pentref ymy ogaethol, ac 
aeth cydymaith Mr. Wilks yno gydag ef. 
Wodi iddynt ddychwelyd gofynodd Mr, 
Wilks i'w gyfaill, “Pa fodd pregethodd y 
Cymro.” “O,” meddai yntau, '“efe a. bre- 
gethodd yn 1 fath fodd fel ag y gwnaeth i 
mi gywilyddio o honof fy hun ; yr oeddwn 
meddwl wrth ei wrando na cheisiwn i 
byth bregethu drachefn. Rhaid fod y fath 
weinidogaeth dan fendith y Goruchaf.” Yna 
gwnaeth Mr. Wilks iddo addaw dyfod i bro- 
ethu i'w addoldai ef yn y brif ddinas. 
Wedi bod yn Rodborough am naw mlyn- 
edd, symudodd yn 1823 i weinidogaeth yn 
nghapel Heol y Goron, Soho, Llundain. 
Gwelodd fod llaw yr Arglwydd m amlwg yn 
y symudiad hwn drachefn. Coronwyd ei 
weinidogaeth Heol y Goron â llwydd- 
iant tra helaeth. Heblaw ei gynulleidfa ei 
hun, byddai amryw o wahanol enwadau 
Ymneillduol ac o'r Eglwys Esgobaethol yn 
dyfod i'w wrando yn aml, gan yr hyfrydwch 
a'r adeiladaeth a fwynhaont o dan ei weini- 
dogaeth. Yn mysg ereill, yr oedd y pen- 
dofig urddasol a duwiol, Iarll Roden, yn 
wrandawr mynych arno, ac yn gyfaill ffydd- 
lon iddo. Yr oedd ei lais yn eglur a grymus, 
ac yr oedd hyn, yn nghyd a'i ddull pwysig 
yn traddodi gwirioneddau mawrion yr 
efengyl, yn sicrhau sylw astud oi wran- 
dawyr. Yr oedd ei weinidogaeth yn cynwys 
ynddi “holl gyngor Duw.” Gosodai allan 
rrefydd yr efongyl yn ei rhagorfrointiau a'i 
dyledswydd mewn ymadroddion diarebol, 
cynwysíawr, a tharawiadol, gan apelio yn 
gymwysiadol at ddealltwriaothau, cydwy- 
odau, a serchiadau y rhai a'i gwrandawont. 


452 


REE 


—_ 


Bendithiwyd of a iechyd da am faith flynydd- 
oedd. Ar ei ddydd genedigaeth yn 1828, 
sylwai ei fod heb ddiwrnod o afiechyd er ys 
36 o flynyddoedd. Ond pan oedd eì waith 
ar ben, buan y gwelodd mai corff gwael a 
marwol oedd ganddo. Tua chanol 1832, 
pan yr oedd yn dychwolyd wedi bod yn tra- 
dodi regoth, ymaflwyd ynddo gn yr 
afiechyd & fu yn angeu iddo. O'r pryd hwnw 
allan, yr oedd yn llafurio dan anhawsderau 
mawr anadla. Yn Awel 1832 caeth mewn 
erlong i Dovonport, llo yr arferai fyn 
bob hof er ys blyn ddoedd, a. dyoddefodd 
lawer oddiwrth glefyd y môr, fel yr oedd yn 
wan iawn pan aeth i ben ei daith. Gwein- 
yddwyd yn ffyddlon arno gan ei foddyg, ond 
gwaelach yr oedd yn myned. Yn nghanol 
eì wendidau bu yn gweinyddu yn un o 
addoldai Dovonport am bum wythnos, er 
nad oedd yn alluog i orwedd un noson. 
Dywedodd oi feddyg wrtho o'r diwedd fod 
yn rhaid iddo ddychwelyd adref, oblegyd os 
arosai yno yn hwy gallai na fyddai yn alluo 
i ddychwelyd byth ; eianhwyldeb oedd cloff 
y galon. edi dychwelyd i Lundain teimlai 
ei hun yn well, ond buan y profodd yr 
AngOu. Yr oedd o ddechreu ei glefyd 
hollol ymostyngol i ewyllys ei Ar lwydd, 
pa un bynag aì byw ai marw a wnelai. Yr 
oedd y Parch. Dr. Leifchild yn gymydog 
agosiddo, ac ymwelai ag ef yn fynych yn 
ei gystudd diweddaf, pry adroddodd Mr. 
Rees ei holl hanes iddo o'i &byd, ei deimlad- 
au pan gyda'r weinidogaeth, a'ì gysuron yn 
ei gystudd. Yn yr olwg agos ac farwolaeth, 
Dr. Leifthild a'i anerchai am y waith olaf: 
“*“ Mr. Rees, gadewch ìi mi wybod eich teiml- 
adau yn hollol fel y maent, oblogyd y mae 
y mynudau hyn yn rhy ddifrifol ì betruso na 
chelu dim; dywedwc y cwbl wrthyf, fy 
anwyl syr, mor gryno ag sydd ddichonad- 
wy, ac ni aflonyddaf chwì mwyach,” Mi 
welaìs fy mod wedi cyffwrdd a'r ysbryd; yr 
oedd ei gyfansoddiad corfforol wedi crebachu 
gan hir anhwyldeb a chaethiwed, a'i goesau 
chwyddedig yn boenus iawn iddo; curiedig 
oodd oi rudd, a 8oddedig ei lygaid; ond yr 
apeliad hwn at anrhydedd ei grefydd a'i 
deffrodd yn drwyadl. Ei lamp oodd ar ddi- 
ffodd a adlowyrchodd, dychwelodd ei_ liw, 
adlonodd ei lygaid, a chan ymgyfodi, 
edrychodd yn fy ngwyneb, a chyda grym ac 
urddas, a phwyll mawr, treithodd y geiriau 
canlynol; “Orist yn ei berson, Crist ei 
swyddau, Crist yn ngharind ei galon, a Christ 
yn nerth oi fraich, ydyw y Graig ar ba un 
yr ydwyf yn ymorphwys; ac yn awr angou, 
taraw! “Aeth y geiriau hyn i lech fy 
nghoffadwriaeth, ac yno y maent yn aros 
sefydlog. Fy nymunind ydyw ar iddynt fod 
yn droithiad o'm syniadau a'm teimladau 
mau? yn y cyífolyb amgylchiad; felly y 
byddo ìi minau farw.” Yn y teimladau hyn, 
ar nos Sabbath, Ionawr 6fed, 1833, eì enaid 
dedwydd a ehedodd ymaithi ddechreuar y 
Sabbath tragywyddol yn y nefoedd, a. hyny 
REES, DAVID, a anwyd mewn amaethdy 











REE 





o'r enw Brondlay, 


Fer. Glan fyrddin, 


1796. TY Gyda' golwg ar ei fywyd bachgenaid: 
hynodid ef yn benaf gan sirioldeb, moesol- 
deb, ufudd-dod i i rieni, a thra chariadus n 
bawb o'i ydogion. Gyda golwg ar fan- 
au addysg, nid oeddynt ond c 
d ef i ddarllen yn dda yn 1 
ar dog aci ysgrifenu yn y dd 
Pan yn 14 oed, dewisodd ddysgu y ge 
o grydd, yn hytrach na dylyn amaethydd- 


yn a'a An Llanishmael, 
eri, ych ldiroodd islaw 
Gwel l3eg neu y l4eg, 


ymraeg 
iaith, 
ddyd 


iaeth gyda'i dad ; ac, felly, rhwymwyd ef i 
fod yn egwyddorwas i i dd yn y gymyd- 
ogaeth, Mr gid Mr. Roes, “' er yn fachgon, 


ysgrythyr lAn; ac ar ol 
all din ar weision or am rai blynyddau 
yn traddodi peiriau y bywyd tragywyddol, 
tueddwyd ei feddwl i ymofyn am grefydd. 
ffordd & ddefny ddiodd yr Ysbr ^r lân i'r 
rwyl eydd i m yn anhysbys; eithr digon yw 
dywo d ' afo a ddychwel lwyd. Ymwasgodd 
a'r y r ychydig ddysgyblion yn Nglanyfferi, er 
llawenydd iddynt oll, yn y nydd 1814, 
n yn 18 oed. Nid hir y bu yr eg heb 
farnu wr fod yn lleetr etholedig orc cario gen- 
wri d tragywydd. ol ì drmneiniai 
codwm YnRWT, d oedd barn u 
no. Ei ymar- 


weinidog llygadgraif am 
weddiad gedig ac 'addasi i'r HEUcY dnn |g 
ì- 


ddoniau gweddi rhagorol, a'i ewyddiry 

baid am wybodaeth, oeddynt bethau ag a'i 

gwnelai yn dra gobeithiol yn ngolwg yr 

eglwys a'r gymydo ao yn n enwedig 1'r 

gweinidog. Cafod ago au taerion & 

Fn y 1 gyoeddi yr anchwiliadwy olud, â'r 

cydsyniodd doch yrun gan! diwedd. 
dyn 1816, neu dd u ran ganlyno 

Dan o gylch ugain ml ithiai 
amser hwn wrth ei "y Mfyddyd yn nhŷ ei 

dad, we wedi treulio ei egwyddor-wasanaeth ; â 

mynych My pregethai 


ds chymemdwynoth 
gi o o 
mwelodd âd â llawer aedd , Befyd, En allan 
i” tv. n, sylch cartrefol gyda'i weinidog ; â chaf- 
ffansi iwy trwy hyny y ffordd 
wyn yn dellwng yn nhai dyeithriaid, 
yrhyn “ fu yn fantais iddo erbyn ei addfedu 
T2 wysicach ; ac ni chymerodd nob y 
sg hon. well nagef Yn y flwyddyn 
1819, talodd ef ymweliad â rhanau o Ogledd 
Cymru, lle , aeddwyd a efi aros am tua 
thair blyn gynorth wyo Mr. Simon 
James, yn Lleyn, yn sir Gaernarfon. 
Daeth Mr. Rees i'r maes eang hwn, lle y 
llafuriodd er cynorthwy i Mr. James am 
tua thair blynedd, gyda gwir gymeradwy- 
aeth; ao y mae ei glod yn uchel yno yn awr 
gan yr aelodau. Bu y diweddar haedd- 
glodus Evan Jones (Gwrwsf), Casbach, a 
D. Owen (Brutus), Lleyn yr un 
amser a Mr. Rees; a pharhaedd ei gyfeill- 
ch ef â hwy hyd ddiwedd ei oes. Ar y 
9ain o Fai, 1824, dfariwyd eglwys Gymrei 
newydd o Fedyddwyr Neillduol euadd 
Pabyddion, Caerodor; a neillduwyd Dae- 
fydd -, gynt o Lanyffei, aT Gaerfyr- 
n, gail arni. Lluoso ran- 
y” Cyr. II. RuAu IX. godd y gw 


| 


459 


REE 





FE ——— Í ——————— — '———— PWN —pph ss y, 


dawyr, a chynyddodd yr aelodau dan ei 

weinidogaeth, fel HiN yr oedd yn mhob ystyr 

yn ateb Ei fuchedd santaidd, 

ei bre y etlaw u e ngylaidd, ei gyfeillach serch- 

oglawn,. a'i gwnelai yn dra barod oy yn 

lith ei gydwladwyr yn Ngh 

nyddodd yma yn Bu ym mown y bodaeth & o'r 

i chwe 


iaith Seisnig. yn agos 
mlynedd, lle y darbydiodd o gylch frigain 


o glodau. O Gaerodor efe P symudodd yn 
1830, i eryd gofal yr eglwys yn aer- 
narfon, lle yr oedd ei enw yn dra uchel 
eisìoes, er pan y bu yn cynorthwyo Mr. 
Simon James; ond ni throes pethau allan 
mewn ffordd o gynaliaeth iddo yn ol 

addewid. Yr oed gweinidogion, a e o 
fanau gwahanol, wedi addaw cynorthwyo ; 
ond ychydig o honynt a gofiasant yr addewid ; 
o ba herwydd, methodd Mr. Rees ag aros 
yma ond chwe mis yn unig. Yr oedd mawr 


angen am weinidog yn Nowlais y d 
hwnw, yr hwn le o'r blaen ydoedd ngen 
yr, & 


o Sgyysi Seion ao Ebeneser, M; 
id am yr areithfa gan yr enwogion D, 
wyn en e Maurice Jones, a'u cynorthwy- 
wyr. Barnai yr hen weinidogion parchus 
hyn yr atebai Roes y lle newydd yn 
rhagorol, a dyna oedd barn unfrydol eglwys 
Dowlais ei hun. Bu yn Nowlais yn weinidog 
ch pum mlynedd, lle y derbyniodd o 
gy n 140 o aolodau, ac mewn un flwyddyn 
oa dderbyniodd 79 o'r cyfryw. Oerid ef 
yn wresog yma fel gwr Duw gan bob gradd 
80 Puw agnd canlynwyd. y tymor hafaidd 
n a t, drwy 
ddlon ì gymery gid yr eglwys Gymreig 
yn Llundain, yr hyn a gymerodd 
18435; ond amlwg yw, mai nid a 
meddyliai Pen yr eglwys iddo orphen ei 
ddydd llafurus. Rh ywbryd yn y flwydd 
gan nlynol welodd a ef a'r Parch H. 
inton, o Lundain, a gwahanol ranau yn 
siroedd Morganwg, Penfro, Oae din, a 
Cheredigion, yn os y nadiaeth dramor. 
Yny 2 lwasan! heibio i ibio ì Aberteifi 
âr yr achos cenadol, pry er 8 
man Mu urn 
ol iddo, yr hon & dderbyniodd 
Yn THN, Y dedlen d; ac dlodd ef 


wy 
yn y dref, a dechreuodd ar eì lafur sefydlog 
yn Ebrill, 1897, pan y cawn gyfarfod gefydl- 
iad yn cael ei Ymddengys i'w lafur 
fod yn dra llwy ued nu2 yma, canys uerbyn- 
iodd i'r r glwys yn yr amser y bu 
sef 12 mlynedd, Mao o aelodau nowyddio 
ac adferwyd 71 o dir Ar. ol 
ìddo dreulio rhai plynydda u mewn ch a 
llwyddiant yn Aberteì derbyniodd aÌwadau 
o fanau ereill, ond ni phetrusodd ddim yn eu 
cylch. Yny flwyddyn 1846 daeth yr eglwys 
i'r penderfyniad o adeiladu capêl mewn lle 
cyfleus yn y dref. Yr oedd yn antur- 
iaot bwysig, gan ei fod yn un o'r addoldai 
goreu yn y wlad yn mhob golygiad. Llafur- 
iodd ef yn galedi leihau y ddyled, ymwel- 
odd a sir benfro, 8 rhanau o enylafyd a 
Chaerfyrddin y daith hon y co ydd- 
odd ag achlysur y dolur a droes allan yn 
3H 


REE 








———— 
— 


angeuol iddo; cafodd wely llaith, yr hyn a fu 
n angeu iddo ef a lluoedd o'i flaen, Cafodd 
bob cymorth meddygol ag oedd ddichonad- 
wy, ond ni thyciod dim er adfer ei iechyd. 
Y fro diweddaf y pregethodd yn Aberteiíì 
oedd Mai y 26ain, 1850, oddiar Isaiah lviìi. 
11. Ychydig wythnosau cyn ei farw caeth- 
iwyd ef yn gwbl i'w dy, ac y diwedd i'w 
wely. Hunodd y gwr myd on hwn i Grist 
ar ddechreu nos ydd adwrn, Gorphona 
97ain, yn 654 mlwydd a6 mis oed. - 
wyd cs wrth gapel Penybryn, pan y pre- 
thwyd ar yr achlysur gan y Parchedigion 
. Thomas, Caerfyrddin, a Daniel Davies, 
einidog yr Annibynwyr yn y dref, yr 
wn oedd yn gyfaill mawr iddo. Felly y 
terfynodd einioes y gwr ífydlon hwn, fel y 
bu efe AN y bu efe farw. Bu fyw er addurn 
ì d, a bu farw yn ei mynwes, heb 
dynu y cwmwl lleinf ar ei broffes Grist- 
ionogol, | o . 
REES, OWEN, gweinidog y Wesleyaid. 
Ganwyd ef yn Llanymddyfri, sir Gaerfyr- 
ddin, y flwyddyn 1788, & phan oedd 
Ŵled ieuano ymunodd a'r Bedyddwyr 
oedd yn y dref hono ar y pryd. 
regethu am beth amser gyda hwynt, 
i hyny ymunodd a'r Wesleyaid; bu 
hyny yn y flwyddyn 1807. Yn fuan ar ol 
hyny 'lechreuodd bregethu gyda'r Wesley- 
aìd, a bu yn dra selog yn y gwaith ; meddai 


edig, a'i ddull yn dra 
nillgar. Cymerodd Mr. Jones, Bathafarn, 
ef gydag ef trwy sir Forganwg a manau 
oreilÌ yn y Deheudir. Pan oedd Mr. Botten 
a Mr. Lot Hughes ar gylchdaith Llanid- 
loes, yn y flwyddyn 1809, y galwyd Mr. lîeos 
i'r weinidogaeth deithiol. Gan ei fod yn 
wr priod cyn cychwyn i'r weinidogaeth, der- 
byniwyd ef yn bregethwr teithiol ar yr amod 
fod î Mre. Eees ei chadw ei hun yn Llan- 
ymddyfri ; ac aeth tri o'r cyfeillion yn feich- 
lau i'r gynadledd y cerid y cydundeb allan 
i fanylwch y llythyren. Bu yn gweinidog- 
aethu am un mlynedd ar ddeg yn mysg y 
Cymry; yna aeth yn genadwr ìi Gibraller, 
lle y bu am ddwy flynedd. Dechreuwyd 
oonadiaeth yn nechreu y ganrif hon, i gyfar- 
fod yn benaf ag angen y milwyr Pry einig, 
a ffurfìent y gwarchodlu yno fyth wedi ir 
lle gael ei gymeryd oddiar y Ffrancod yn y 
flwyddyn 1800. Teithiodd Mr. Rees yn 
Lloogr am un ar ddeg oflynyddoedd. Daros- 
tyngwyd ei nerth yn fawr gan lewygfeydd 
trymion; ac yn y flwyddyn 1892, bu gorfod 
arno ymneillduo fel uwc d i Gaerfyr- 
ddin, lle y bu farw Awst 22ain, 1892, yn 
44 mlwydd oed, a'r 29 o'i weinidogaeth. 
REES, GABRIEL, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Rhydwilym, sir Benfro. Ganwyd 
ef yn y flwyddyn 1767, yn Mhenbontbren, 
plwyf Llanboidy, yn agos i Bontllanglwyd- 
wen, o rieni crefyddol, &c, Yr oedd ei 
yn aelod yn Rhydwllym, a'i fam gyda'r An- 
nibynwyr yn Glandwr, dan weini ogaeth y 
dysgedig J. Griffiths. Ymunodd a'r - 
yddwyr yn Rhydwilym yn y flwyddyn 1778, 





454 


——_——— 


REE 


pan yn 21 oed, ac ni bu yn hir cyn dechrou 
pregethu. Wedi bod yn aelod a phregethwr 
cynorthwyol am ryw dymor, urddwyd ef 
gydweinidog a Mr. Georgo Rees, Meh n 
lôfed, 1789; felly y buont yn cydlafurio 
dros chwemlynedd pan y gorphonodd yr olaf 
eì daith filwriaethus. _ Bu ef yn briod a thair 
o wragedd, y gyntaf oedd Esther Thomas, 
merch Mr. John Thomas, o'r Wernleyrig, yr 
hon a fu farw ar enedigaeth ei phlentyn 
cyntaf, yr hwn hefyd a fu farw. Eiail oedd 
wraìg weddw, ger Rhydwilym; ni chafodd 
blant o hono. Ei drydodd oedd gweddw Mr. 
Benj. Thomas, Cil anfach, Llanwinio, 
yr hon a ddygodd iddo chwech o blant, ac a. 
fu fyw flynyddau arei olef.. Bu 
ar yr eglwys hon ddeunaw mlynedd, & ce 
cyn hyny yn bregethwr cynorthwyol. Yr 
oedd o faintioli corfforol mwy na chyffredin, 
ac yn ddyn gwrol a chadarn. Yr oedd o 
ran pryd a gwedd yn hytrach yn dywyll, er 
hyny yr oedd yr olwg arno yn hardd; ei 
lygaid oeddynt siriol a threiddgar. Wrth 
bregethu, dywedir y byddai ei wallt yn ym- 
symud o'i dalcen tua'r wegil, ac yn ol dra- 
chefn, fel pe buasai croen oi ben yn rhydd 
oddiwrth kg siol, Fel pregethwr, moddianai 
ar wer o ragoriaethau, megys llai 
cryf soniarus, a medrai ei ddefnyddio yn y 
modd goreu; er na pherthynai i'r rhes 
flaenaf o dduwinyddion, eto nid oedd nemawr 
yn ei ddydd a mwy o lywodraeth ganddynt 
ar eu gwrandawyr, a bu ei weinidogaeth yn 
dra llwyddianus i achub pechaduriaid. Yr 
oedd yn ddyn llafurus iawn yn y byd a gyda 
chrefydd. Pregethodd lawer yn Nghastell- 
newydd, y Drefach, Llandyssul, Yfynon- 
henry, Caerfyrddin, Tycoch, Llanarthney, 
Penrhiwgoch, Llanelli, ac Abertawe. Byddai 
bob amser yn marchogaeth anifail rhagorol. 
Dywedir y byddai rai gweithiau 1 
eì gartrefle, sef Panthywel, yn mhlw Tre- 
lech, ar foreu Sabbath, a myned can belled 
ag Abertawe erbyn yr amser yr oedfa 
foreuol yno, ac wedi pregethu trwy M dydd, 
dychwelai yn ei ol cyn gorphwys; felly yr 
oedd ei daith o leiaf yn 84 o fillderoedd. Yr 
oedd yn rhaid fod ei gorph dra chadarn ; 
er hyny y mae yn debyg iddo ei anmharu 
trwy y fath orchestion; canys bu farw Mai 
21ain, 1807, cyn cyraedd hen oedran, o'r 
clefyd melyn a'r dwfrglwyf, yn 60 oed. 
dwyd ef yn Glandwr gyda'i rieni duwiol. 
Pregethodd y Parch. Titus Lewis yn ei 
angladd. Cyoeddodd y Parch. Mr. Watkins, 
Caerfyrddin, farwnad er coffadwriaeth am 
dano, yn yr hon, dywedir, y rhoddgi ddar- 
luniad teg o'i lafur a'i gymeriad gweinidog- 
aethol. Bu Mr. Rees yn glaf am rai misoedd 


cyn iddo huno angeu. 

PRES, MOSES, oedd weinidog yr An- 
nibyn n Groeswen, organwg. 
Brolor oedd o ardal z 


Ceinewydd, yn air 
Aberteifi. Arddelodd Fab Duw yn gyoeddus 
er yn ieuanc. Wedi iddo ddyfod at grefydd 
nid hir y bu cyn dochreu pregethu. Bu yn 
ofrydu yn y Neuaddlwyd, dan ofal y Parch. 
T. Phillips, D.D. Wedi eì ymadawiad a'r 





REE 


gol, rhoddodd yr eglwys Annibynol yn 
ybont alwad iddo i gymeryd ou gofal 
gweinidogaethol, a'r hon y cy odd, 
a0 urddwyd ef yno yn 1822; ond ni bu ei 
arosiad yno ond dros ychydig fisoedd. Yr 
amser hwn efe a briododd ferch i'r Parch. 
Dr. Phillips. Yn y flwyddyn 1824 rhoddodd 
cglwys Pencader alwad iddo, a chafodd ei 
sefydlu yno ar y 10fed o Chwefror, 1825, 
ryd yr oedd y Parchedigion canlynol yn 
resenol: T. Jones, Saron ; J. Jones, Troed- 
rhiw ; D. Peter, Oaerfyrddin ; T. Griffiths, 
Hawen; D. Davies, Panteg: D. Thomas, 
Penrhiwgaled; R. Jones, Ffaldybrenin; W. 
Jones, Rhydybont; 8. Griffiths, Horeb; a 
Dr. Phillips... Wedi eì ddyfodiad ef i Ben- 
cador cynyddodd y gwrandawyr yn fawr, fel 
y gorfu i'r eglwys helaethu 1 onpol yn 1827, 
yr hwn mewn canlyniad oodd addoldy helaeth 
a chyfleus; aeth y draul dros chwe chant o 
bunau. Bu ef yn gweinidogaethu yn ffyddlon 
a llwyddianus yn Mhencader a Throedrhiw 
Alltwalis, am un mlynedd ar bumtheg, pryd 
y chwanegwyd llawer at yr eglwys. Bu 
yn offerynol i ddiwygio yr eglwys mewn 
rhai pethau yroedd yn foius. Er enghraifft, 
yr oedd yn arforiad cyffredin i'r gwrandawyr, 


cyn ei ddyfodiad amo 1 ruthro allan ar 
ol y bregeth ar Sabbath y cymundeb, yr 
hyn sydd arferiad rhy gyffredin mewn llawer 


o fanau eto. Efe a lwyddodd i gael gan 
gynulleidfa i aros yn llonydd yn eu leoedd 
tra byddid yn cyflawni y rhan bwysig ac 
addysgiadol hon o waith y cysegr. Dechreu- 
odd rhyw bersonau yn yr eglwys chwilio am 
foiau yn Mr. Rees heb un cysgod o sail i'r 
hyn a ddywedent am dano, Parodd hyn iddo 
ddyfod i'r penderfyniad i ymadael a'r lle. 
Ofnid y buasai ei ymadawiad yn achosi ter- 
fysg yn yr eglwys, ond aeth y cwbl heibio 
yn well nag yr ofnìd ar y pyd. Yn y flwydd- 
yn 1842 ymadawodd ef a Phencader, ac aeth 
1 Groeswen, sir Forganwg, lle y bu yn 
gwoinidogaethu hyd ddydd ei farwolaeth, yr 

yn a gymerodd le Awst 31ain, 1856, pan 
yn 60 mlwydd oed. Cafodd ei gystuddio am 
amser maith, a bu tua saith mis heb allu 


gweinidogion yr 
S fedi 
fansoddi. ac prrlfonu. 


,; ôl 


wysderau i gy- 
Cyoeddodd hanes 


$,r; y mao yn y 
campus o'i eiddo ar wahanol destunau. 
REES, DAVID, Ffrogol, gweinidog y 
Bodyddwyr, sir Benfro, ydoedd fab henaf 
Mr. Thomas Reos, Pontrof Ifan, yn agos i 
Drofdraeth, Dyfed u Ri oedd ei dad ai íam 
yn aelodau yn owir; gan e 
flwyddyn 1758. Âm oi fabnndod a'i iouBnc. 
tyd ni chrybwyllwn nemawr yn bresonol. 
Ffon ddysgwyd drwy ras i gofio ei greawdwr 
yn nyddiau eiieuenctyd. Derbyniwyd ef 


455 


REE 


aelod yn Blaenywaun, gerllaw Llandu- 
, Pan oedd o gwmpas deunaw oed. 
Nid hir y bu cyn cael galwad i arfer ei 
ddawn fel pregethwr. Nid oedd ei ddawn 
d yr hyn a gyfrifid yr amser hwnw 

yn boblogaidd, eto yr oedd yn dra efengyl- 
aidd, ac bynyddodd unydd mewn efengyl- 
eid ; poblo d, a defnyddioldeb. 
Pan ydoedd tua dwy ar hugain oed cymer- 
odd ei dad fferm helaeth iddo, o'r enw Ffro- 
gol, tua. chwech milldir o Hwlffordd ; ac yn 
nlynol priododd yn fuan a Miss Ann 
arri8, o'r Tygwyn, plwyf Nefern, a threul- 
iasant weddill eu dyddiau yno.  Llewyrch- 
asant hefyd yno mogys goleuadau mm y byd; 
oedd eu llwybr fel goleuni, yn llewyrchu 
wyfwy hyd ganol dydd. Yr oedd cymydog- 
aeth gol yn Seisnig, ac yn llawn o dygn 
dywyllwch ac anwybodaeth o Dduw, ond bu 
dyfodiad Mr. Rees i'r ardal yn fendith fawr. 
mai Cymro oedd efe heb gael ond dysg 
cyffredin, nid oedd yn gallu llefaru fawr 
wrth y Saeson ar y cyntaf yn eu hiaith eu 
hunain, eto yr oedd ei fuchedd grefyddol yn 
eì gymeradwyo ef i bawb a'i adwaenai fel 
dyn duwiol iawn, ac dymuno gwir lesad 
amserol a thragywyd ol pawb o'i gydgread- 
uriaid ; a phar d y dyb hon am dano, a, 
onydd d hyd ddydd ei farwolaeth. Yr 
cyflwr truenus eì gymydogion yn 

.ar ei feddwl fel yr ymroddodd a'i 

oll egni i ddysgu Seisneg, ac nid hir y bu 
cyn dyfod yn alluog i lefaru yn ddealladwy 
yn iaith y wlad hono. Efe a ymdrechodd 
awer i gyoeddi yr efengyl i'r Saoson tylod- 
ion, a llwyddodd Duw ei awr ; 
efe a i, nìd i dai y cyfoethogion, ond i 
fwthod y tlodion, a phregethai iddynt Grist 
croeshoeliedig gyda chymaint o hyfrydwch a 
he buasai yn mhalasau breninoedd y 
ddaear. Yr oedd yn ddyn hynod o dosturiol 
a chym i'r cleifion tlodion o bob 
math; ymwelai a hwynt yn aml yn eu 
bwthod el, a chyfranai iddynt angen- 
rheidiau bywyd. Nid allai gysgu y nos yn 
esmwyth, na mwynhau ei ymborth ei hun 
yn gysurus, heb anfon rhywbeth i'r claftlawd 
yr hwn yr ofnai ei fod mewn eisieu. Bendith 
rhai ar ddarfod am danynt a ddaeth yn 
elaeth arno ef. Dywedodd Mr Roes lawer 
waith y buasai yn well ganddo fod yn 
ollol dlawd ei hun na meddianu cyfoeth ac 
heb galon i gyfranu o hono i'r tlawd a'r 
angenus, &c. Yr oedd yn cyfranu yn 
helaeth at addoldai; rhoddodd tua chant a 
haner o bunau at gapel yn Marloes, ac 
oddeutu yr un faint at gapel IIwlfiordd, ac 

adeiladodd gapeli Bethlehem a Salem 

hollol ar ei draul ei hun, heblaw symiau 

i at addoldai ereill i ni fothodd erioed a 
chyfranu ur at oldŶ ag y cai 
wybod am dano. Yr oedd yn bard bob 
amaer i gyfranu at bob achos crefyddol arall 
a ddeuai yn adnabyddusiddo. Yr oedd yn 
hynod o ì gynorthwyo pregethwyr 
tlodion ; am hyny anfonont ato, neu deuent 
ato yn eu cyfyngderau, ac ni fethent un 
amser a llwyddo. Yr oedd ei dŷ ef bob 





REE 456 REE 


— tm HN —————t—_——_— Eu ————_ GC Y 2 ym HC 2n Y ER CE I y EY ED HYD I IH I Y IH nn 8 er — 
—— -” — —-_ 


amser yn agored i dderbyn pob un o weision | bychan i'w rhieni; ond ni bu hyny, ond fel 
cyoeddus Grist, a'i law yn barod i Y mae pob cysuron daearol, ond byr ei bar- 
gyfranu iddynt, nid yn oleu po logrwydd, » Canys symudwyd hi gan angeu yn 
ond yn ol eu hangen a'u tei yngdod. Yr | mhen blwy & haner wedi iddi briodi. 
oedd ei dy ef yn agored i dderbyn teithwyr | Y modd hyn olo & gladdodd ei holl blant 
ereill a thlodion, y rhai aletyent yn gysurus | yr ysbaid byr o lai na phedair blynedd ; 
o dan ei gronglwyd ef. Unwaith pan oedd | ond er cymaint gorchwyl oedd claddu ei 
cynaliaeth at gymborth dynion yn brin ìawn, | blant, yr oedd yn llariaidd ac amyneddgar 
W oedd deuddeg o dlodion wedi bod yn | odan y owbl. Ond efe a gyfarfydd a 
e 
ge 











ac yn bwyta hyd ddigon yn Ffrogol; | phrofiad arall mwy tanllyd a_blin iddo ef, 
ir dywedyd am dano fel am y wraig rin- | oddiwrth gyfeillion erefyddol & Hherfysglyd 
weddol, ““llawer merch a weithiodd yn rymus, | yn yr eglwys yn Hwlffordd; anhawdd yw 
ond ti a ragoraist arnynt oll.” Pan dde- | amgyffred y dirmyg a ddyoddefodd yn llwyr 
chreuodd Mr. aMrs. fywioliaethu yn | ddiachos, yr hyn a barodd iddo dori yn ei 
Ffrogol, nid oedd eu cynysgaeth bydol yn rff, og na bu hefyd yn achos o afiochyd 
helaeth iawn; am hyny nìd ynt yn trwm a'i farwolaeth ddisymwyth. Yr oedd 
ddibryder pa fodd yr ymdarawent da fferm | wedi gweled amser da rhagorol yn yr eglwys 
mor fawr, ond yr Arglwydd a'u llwyddodd | yn Hwlffordd tra fu byw ei gyd-weinidog 
hwynt yn anghyffredìn, ac ni cheisiasant | rhagorol, y Parch. Benjamin Davies, Den- 
ymgyfoethogi trwy gysylltu tŷ at dŷ, & | ant Ond wedi marw y gwr da hwnw fo 
chydio maes wrth faes, fol y gwnae llawor, | gafodd ryw ddynion terfysglyd ac ymryson- 
nag ychwaith trwy brynu a gwerthu anifeil- | gar yn yr eglwys, y rhai a fu yn wanhad 
iaid er elwa arnynt, ond yr a godent ar | mawr i'r achos, ac yn glwyf calon i Mr. 
y tyddyn. Ni ddang .. Rees erioed | Rees; ac yn hyn fe ddangosodd yn oglur 
awydd i ymgyfoethogi. Ni byddaiun amser | fod achos ei Arglwydd yn at ei 
yn gyru ac yn prysuro eì weithwyr a'i | feddwl na'i achos ei hun. Gellid ychwanegu 
weision i beryglu eu hiechyd ar hin anwadal. | llawer yn rhagor am rasau a rhinweddau 
.Eto byddai eì wair a'i ŷd wedi eu dyogelu | Mr. Rees fel priod, a thad, a phenteulu ; yr 
cystal a neb yn y wlad; ac er ei fod yn der- | oedd tra ragori ar lawer o weinidogion 
byn ac yn bwyda mwy o ddyeithriaid o bob | duwiol; fel cymydog bydd ei goffadwriaeth 
math na neb yn y gymydogaeth, ïe, mwy fyth yn fondigodig 
na nemawr o dyddynwyr yn Ngh , ra 
oedd cyfoeth yn gorlifio iddo, ac yr oedd | Bet! trwy 
yntau yn ddiwyd yn ei ddefnyddio er gogon- diflino. Mr. Rees y casglwyd y gynulleidfa, 
iant Duw a lleshad dynion. Bu iddo ddau | ac mai ar ei draul ef, agos yn llwyr, yr 
fab ac un ferch, heblaw un a fu farw adeiladwyd yr addoldai, Ar y 28ain o 
faban; efe a gafodd hyfrydwch mawr oddi- | Fehefin, 1829, pan yn 70ain oed, mewn 
wrth ei blant tra y gwelodd Duw yn dde | modd fra sydyn, y gollyngodd brenin y 
eu gadael hwy gydag ef, ïe, ni chafodd ddim | dychryniadau ei saeth wenwynig ato, pan 
gofid oddi yrun o honynt nesiddo ef | yn eistedd yn ei dŷ, mor iach AE 
gwrdd a'r gofid o'u claddu, RIN hyn, er hyny, | darllen rbyw lyfr ; syrthiodd y 
a ddygodd gyda thawelwch ac ymroddiad | a ŷ 
mawr. Bu ei ddau fab farw o'r darfodedig- eis ac anadlodd ddwy waith, yna 
aeth, yn fuan y naill ar ol y llall; clafych- da buandra anarferol, fel Elias, “*a aeth 
odd yr henaf pan farw yr ieuengaf, a chladd- | i'r nefoedd yn y oorwynt.” Gan y meddyl- 
wyd hwynt yn Mlaonywaun. Yr oedd | ient mai mewn llewyg ydoedd, anogwyd 
claddu y ddau fab yn golled fawr iddo, am | dyn oedd wrth law a arferai ollwng 
eu bod A bechgyn sobr, call, a gofalus, yn | ì agor gwythien yn ei fraich, a_ difo rai 
bob peth iddo of yn nhrafodaeth y fferm; | defnynau yn gwl ddieffaith, oblegyd fod 
nid oedd raid iddo ef fyned i ffair na march- | gwreichionen bywyd wedi i'w helfen 
nad, prynu na gwerthu, gan eu bod hwy yn 1r byd ysbrydol. Ainser a On gys oreu 
eud pob peth mewn modd doeth a da, | faint o golled a gafodd achos crefyd ar oly 
el nad oedd galwad arno ef ofalu dim am | gwr duwiol a haelionus hwn. Xr oedd ei 
bethau bydol, ond llwyr ymroddi i ddarllen, | ymdrech fel pregethwr yn fawr, a'i ddoniau, 
myfyrio, pregethu, ac ymweled a'r cleifion | er nad yn hyawdl, eto yn wlithog e deffrous 
tlodion, yr hyn a wnaeth gyda phob hyfryd- | yn y ddwy iaith yr arferai bregethu ynddynb 
wch. Ar ol eu claddu hwy gorfu arno ; anfynych y gwelid y gynulleidfa heb fod yn 
megys ail ddychwelyd i'r byd, gan nad oedd | wylo dan 6i weini ogaeth doddedig. Y 
ganddo neb mwy ì ofalu drosto am achosion | modd yma y terfynodd d un o'r dynion 
y fferm. Nid oedd ei feibion wedi gwneud | mwyaf mwynai gostyngedig 8 y 
proffes gyoeddus o grefydd, er hyny rhag- | ddaear. 
orent ar laweroedd o brof y dyddiau REES, LLEWELYN, Trewyddel, a aned 
hyny. Rhoddasant dystiolaeth. dda_o'u | yn Nhreboeth, Trewyddel, air Benfro, 
ffydd a'u hymddiried yn Nghrist yn eu j yn y llwyddyn 713. Yr oedd manteision 
horiau diweddaf. Yr oeddent yn credu yn | addysg ed anaml yn ardal Trewyddel 
yr hwn sydd yn cyfiawnhau yr annuwiol. | pan ym dangosodd. Llewelyn ar y ddaear; 
Ei unig ferch a briododd a'r Parch. Henry | er hyny rhoddodd ei rieni iddo ef ac i'r plant 
Davies, ieuengaf, o Langloffan, er cysur nid | ereill gymaint o ysgol & neb o'u sefyllfa 


REE 


— —— ——— 


hwynt yn yr ardal ar y pryd hwnw. Wedi 


treulio ei ddyddiau boreol yn ysgolion y 
gymydogaeth, anfonwyd ef ì Hwlffordd, er 
cael hyfforddiadau uwch, a dysgu Seisneg, 
&c. Ar ol gorphen ei dymor yno efe & 
ddychwelodd at ei rieni, er mwyn ymarfer 
â'r ychydig ddysg oedd wedi gyraeddyd. 
Ac er nechafodd efe fanteision clasurol yr 
oes hon, eto gwnaeth ddefnydd mawr o'r 
hyn agafodd. A'i bunt efea enillodd bum 
punt, os nad deg.. Gwnaeth Llewelyn Rees 
gystal defnydd o'r addysg a dderbyniodd a 
neb yn ei o0e. G osododd yr ychydig a loff- 
odd yn y ysgolion mewn ymarferiad gyda 

aith da; ac felly cynyddodd beunydd 
drwy ei oes mewn gwy th a gwasan- 
aethgarwch. Yr oedd yn ddeiliad argraff- 
iadau crefyddol er yn ieuano iawn. Pan mn 
yr ysgol gyda'i wersi cyfarfu ryw dro â'r 
geir er; ac wedi ei sillebu, con-si-der, 
d 


consi 
llenai ef; ond nid oedd y cwbl drosodd 
rachefn—arosai rhyw ystyriaeth yn ei 
feddwl o hyd yn nghylch y gair ; ymdrochai 
ei anghofio er myned yn mlaen fel arferol, 
ond methai—glynai yn oi got yn barhaus, 
yn eì ddeall, 'yD ei gydwybod, yn ei ewyllys, 
ac yn ei serch; ac fel yr oedd y gaer con- 
eider yn glynu wrtho ef, y glynai yntau 


wrth y . Daeth y gair consider ac yntau 
yn oillion trwyadl, ac felly y parhausant 
tra efe byw. Ryw dro cymerodd ei 
ddenu gan ei gyfeillion ieuainc i fyned gyda 
hwynt ar y Sabbath i chwilio am nythau 
lanod yn nghreigiau y mor. Dygwydd- 

odd iddo fyned ile peryglus iawn yn mysg 
creigiau, a neidiodd y gair consider i'w 
eddwl, gan ofyn iddo, “ Paham y daethost 
i'r fath le? Beth wnei di dros dy fywyd ?— 


edifarha am dy g—efallaiy daw gwared- 
igaeth i ti yn rhywfodd o le" Ym. 
drechai edifarhau am eì d— 


ymdrechai 
weddio am faddeuant, ac addawaì ddiwygio 
i ei W ynfyw y tro hwnw; ac 


Raglumiaeth. Bu y tro hwn yn gymorth 
mawr ì'w hen gyfl consider i gario ei 
waith yn mlaen—dyfnhaodd yr hen argraff- 
iadau crefyddol, a gwnaeth rai newyddion 
hefyd. Erbyn hyn efe deimlai chwant i 
ddod yn broffeswr crefydd; ond ymgodai 
rhwystrau ar ei ffordd, fel y cadwyd ef yn 
hir yn esgoreddfa y plant; eithr pan oedd 
rhwng 14 a 15 oed, efe a benderfynodd drwy 
gymorth gras ì ymofyn am gre dd, gan 
wthio ì mewn i deyrnas nefoedd. Ryw 
dydd Sadwrn, pan yn bugeilio, efe a drodd 
Tn ynod i'r gwrdd parotoad i gapel Ìrowyddol 
myned i'r paro l wyddel; 
dyma y tro cyntaf iddo fol mewn c od 
eglwysig. Oanfuwyd ef yno, a siaradwyd 
ef, mO, â 

ag efyn nghylch mater ei enaid, a rhodd- 
wyd iddo gynghorion & chyfarwyddiadau; 
ao yn fuan efe a dderbyniwyd yn aelod 
cyflawn yn yr eglwys hono, dan ofal y Parch. 


hilhps. Ymdrechai yn fawr yn ei 8e- 


fyllfa newydd i ddu mewn bodaeth, 
profiad, a defnyddioldeb crefyddol, Y ein- 
idog a'r eglwys wrth sylwi ar hyn a dybias- 


4617 


REE 


I I I I O 





ant y gellid gwneud pregethwr o hono, ac 
a'ì cymellasant at y Waith, Er mwyn ym- 
gadw rhag 1 militsa bu gorfod arno i ymofyn 
am drwydded oddi yr ynadon; canys 
ni fynai fod yn filwr ar un cyfrif. Gwir 
iddo fyned yn mysg y dorf tua Phencaer, 
Abergwaun, i wynebu Y Ffrancod gynt. 
Tybiai rhai fod ei drwydded yn rhoddi iddo 
ryw awdurdod gorucheli gyflawni ei waith 
fel pregethwr; ond nid felly yr ystyriai efo. 
Pan yn 27 oed ymbriododd â merch ieuauc, 
o'r enw Jane Phillips, merch Thomas a 
Margaret Phillips, Cwmoonell, tyddyn mawr 
yn mhlwyf Llandudoch. Ar ol eu priodas 
aeth ef a'i wraigi fyw i'r Tygwyn, ar ran 
o'r tyddyn rhagsoniedig. Buont yno am 
rai blynyddau; yna hwy a ymfudasant i 
Benywaun, llo yn y ymyl ; ac yno y treul- 
iasant weddill eu hoes. Bu iddynt ddeg o 
blant—wyth o ferched a dau o feibion, y 
rhai a ymunasant oll ag achos y Gwaredwr. 
Wedi yn pregethu yn ysurol dros 
dymor yn y cylchoedd cymydogaethol, efe a 
urddwyd yn gynorthwywr i'r hen weinidog 
yn Nhrewyddel, yr hwn o herwydd methiant 
ac afiechyd oedd wedi myned yn lled an- 
alluog. Nid peth cyffredin yw urddo dyn 
yn weinidog sefydlog yn yr un ardal ag y 
ganwyd ef, y magwyd ef, y derb niwyd ef 
yn aelod eglwysig, y dechreuodd bregethu, 
ac y bu efe yn arfer gwneud hyny am ysbaid 
ugain mlynedd. Yn ddilys dyma dymor hir 
o brawf—ugain mlynedd! Urddwyd Ll. 
Rees yn Nhrewyddel yr wythnos gyntaf 
mis Gorphenaf, 1820, pan oedd yn nghyd y 
gweinidogion canlynol:—J. Phillips, Beth- 
ehem, St. Clears; J. Evans, Penygroes; T. 
Griffiths, Hawen; W. Griffiths, ME " a 
. Georgo, berian. Yn ol ymsefydlu 
yno yn weinidog, nis ymddiogodd, eithr 
ymadnewyddodd mewn ysbryd, llafur, ac 
egni chwanegol, gan gao ion ““ nad 
oedd ei lafur yn ofer yr Arglwydd.” 
Fel pregethwr a gweinidog yr oedd ganddo 
ei dalent, ei ddawn, a'i drefn ei hun, fel 
mae gan bob un arall. Yr oedd dau be 
rhagorol 


8- 
grythyrau gymaint a neb. Dygai enghreilft- 
1au a rhesymau ysgrythyrol 1 egluro a fi 

i bynciau yn was Yr oedd yn dra 
chofus a chyfarwydd hanesion y Beibl, 
Fel duwinydd, yr yn Galfin cymedrol, 
uwch felly nag ambell un. Bu unwaith 
mewn helbul meddwl mawr o barthed 
athrawiaeth y Drindod. Cafodd gymorth i 
ymryddhau o'r dyryswch wrth ddarllen 
gwaith y Dr. J. Trapp ar y pwnc. Yr oedd 
yn hynod darawiadol wrth weinyddu bedydd. 

u lawer gwaith yn offerynol, wrth fedyddio 
plant rhieni dibroffes, i enill y cyfryw rieni 
at grefydd. Wrth weinyddu y oymundeb yr 

d yn ddrylliog a th odig lawn eì deim- 
ladau. Fel pregethwr angladdol, gofalai am 
destunau priodol ac anerchion cyfaddas. 
Ond wrth orseddfainc y gras y byddai efo 


REE 458 REE 


- 
Gr——'  —— ————  —— ddd —  — — 


odd Hannah on, ig weddw, o'r 
ardal hono. Fel yr oedd yn honeiddio yr 
oedd ei ysbrydolrwydd, ei ddifrifoldob, ei 
grediniaeth, a'i dawelwch meddwl yn cyn- 
yddu f fwy Arferai godi a rhodio ychydig 
allan hyd y dydd Sul diweddaf yn Chwefror, 
1861, pryd y tarawyd ef yn glaf iawn ar ol 
boroufwyd ; a gwaethygodd hyd y dydd 
cyntaf o Fawrth canlynol, pan yr ymadaw- 
odd yn dawel, gan huno yn yr Arglwydd, 
mown oedran tog, ac yn gyflawn o ddyddiau, 
wodi eì lwyr ddigoni â hwynt, yn 88 mlwydd 
oed. Claddwyd ef yn mynwent capel Bothel, 
Trewyddel, pan oedd y gweinidogion can- 
lynol yn nghyd:—BE. Lewis, Brynberian; 
D. Jones, Penygroes; J. Davies, Gideon; a 
D. Davies, Aberteifi. Ar y trydydd Sabbath 
wedi ei farwolaeth traddodwyd ei bregeth 
angladdol gwn ei hoffus gyfaill, y Parch. W. 
Davies, Aberzwaun, oddiwrth Heb. xiii. 7, 8, 
“Meddyliwch am eich blaenoriaid,” &c. 
Dywedai ryw ychydig cyn ei farwolaoth— 
“ Nid oes arnaf ofn marw mwyach—tynodd 
Iosu golyn ange. Bum yn pregethu'r 
efengyl yn ardal Trewyddel dros 60 mlynedd. 
Nid ìi mi, nid imi, ond i enw Iesu Grist y 
byddo'r gogoniant oes oesoedd.” 
REES, DAVID RICE, ail fab Mr. Rice 
Roes, o Lanymddyfri, a anwyd yn y dref 
hono yn Awst, 1787, ac arosodd gartref hyd 
nos symudodd am addysg i Gaerfyrddin ac 
Aberhonddu; bu fyw wedi hyny beth amser 
yn Birmingham, Bilston, a Llundain; ond 
oblegyd gwaeledd iechyd dychwelodd i Lan- 
ymddyfn, lle y dylynodd yr alwad o lyfr- 
werthwr, is-ddosbarthwr stamps, ac wedi 
hyny postfeistr. Yn 1829, aeth i gydfas- 
nachu a'i nai, Mr, W. Roes, fel argraffyddion 
a chyoeddwyr, hyd oni therfynodd y gyd: 
fasnachaeth yn 1835, pan enciliodd o'r 
alwodigaeth a dacth yn oruchwyliwr cangen 
o'r Ariandy Cenedlaethol, yn Llanymddyfri. 
Yn ystod ei gydfasnachaeth, yn mhlith 
weithiau bychain a gyoeddodd yr oedd 
etholiad o Salmau a Hymnau i'r Eglwys 
Sefydledig, gan y diweddar Barch. David 
Rees, o Nantyglo; Gwinllan y Berdd, ga 
Daniel Ddu; yr Rfangyly d, cyoeddiad 
misol, dan olyginoth Mr. D. Owen (Brutus), 
a ddechreuwyd yn Ionawr, 1831, ac a bar- 
haodd hyd Mehefin, 1895; hefyd Cylch- 
wn y Gymdeithas er taenu Gwybodaeth 
giol, yn cael ei olygu gan y diweddar Barch. 
J. Blackwell (Alun). Trwy y gwaith diw- 
eddaf hwn, a. gariwyd yn mlaen am ystod y 
flwyddyn 1834, collodd y Meistriaid Rees dros 
£200. Wedi iddynt hwy oei roddi fyny, 
dygwyd ef yn mlaen gan Mr. Evans, Oaer- 
fyrddin, ac yna torfynodd. Rhoddodd Mr. 


— ——— _— Va — —— 





Yr oedd mn aelod gweithgar o Ymddiried- 
aeth y Tollbyrth yn Llanymddyfri, Llanbedr, 
a Llangadog, ac yn ddygydd selog yn mlaen 
o'r gwelliantau mawrion a wnaed gan eraill 
yn y ffyrdd a'r pontydd yn yr amgylchoedd, 
ac nid oedd braidd unrhyw welliant yn ei 
dref enedigol yn y 30 mlynedd diweddaf 
o'i d nad oedd yn dra dylodus i'w ym- 
drechion dibaid ef, megys cwmpeini y farch- 
nad a phwyso, y rhai â ffurfiodd, ac a ddaeth 
eu hysgrifenyd anrhydeddus; hefyd cym- 
deithas amaethyddol Llanymddyfri, yr Bon, 
cyhyd ac y cadwodd efe y swydd o ysgrifen- 
ydd anrhydeddus, a flodeuodd gyda llwydd- 
ant digyffelyb, ac yn ystod y cyfryw amser 
anfonodd gyfresau o erthyglau ar amaeth - 
yddigoth ìr Farmers Magazine, Ulundain, 
efyd yn Gymraog i'r Jfaul, yn Llanym- 
ddyfri. Yr oedd gr ystyriaeth o rwymedig- 
aeth iddo ef mor fawr fel y cyflwynwyd iddo 
fwy nag unwaith dysteb werthfawr 
danysgrifiad cyoeddus. Yr oedd yn aelod 
dylanwadol o'r fwrdeistiaeth, ac fel cynghor- 
ydd a henadur efe a_ lanwodd eì dro 
swydd o Faer yn y modd mwyaf Yoddhaol. 
ros ystod ei flynyddoedd diweddaf cymer- 
odd ddyddordeb mawr yn adeiladaeth sefydl- 
iad colegol yn Llanymddyfri, ac yn neillduol 
n nhvrefniad a chofrestriad y llyfrgell werth- 
awr a roddwyd i'r sefydliad gan y sylfaen- 
ydd, Thomas Phillips, Ysw., o Brunswick 
guare, Llundain; efe a dreuliodd hefyd 
gryn lawer o amser mewn llafur llenorol, a 
harotodd yn barod i'r wasg gyfrol o ““Gre- 
fyddau'r Byd,” yr hyn o herwydd ei farw- 
o laeth, na chyooddwydh mo hono. pmddir- 
ledwyd yr ysgrifau wedi y i Brutus, yr 
hwn a Cynan ou cyfioithu oll i'r Gymraog 
â'u cyoeddi; ond methodd gyflawni ei 
waith, o herwydd ei farwolaeth annysgwyl- 
iadwy. Yr oedd Mr. Reos ŷn eslwyswl 
cadarn, a llanwodd y swydd gf rarchol wad 
oglwys Llandingad, am lawr o flynyddau; 
yn ystod yr amser gosodwydf amryw ftonestri 
newyddion ynddi, a'r adeila'g a godwid mown 
cywair trwyadl. Bu farw. ei dy ei hun 
ary 25ain o Fai, 1856, a c dwyd ef yn 
Llandingad. 

REES, DAVID, Llanfynydd], oedd wein- 
idog gyda'r Trefnyddion Calfiftiaidd yn sir 
Gaorfyrddin. Mab oedd i Ro&s Rees, o'r 
Gymrig, amaethydd yn mhlwyf LUanfynydd; 
ganwyd ef yn y flwyddyn 1751, a d*ygwyd ef 
1 fyny gan ei dad a'i fam yn y tyddde rhag- 
ddywodedig ; yr oedd ei dad yn wr ciecfyddol, 
ac felly cafodd yntau ei ddwyn ì fyny i 
wrando pregethiad y gair; cafodd y$chydig 
o ddysgeidiaeth pan Jedd yn lled ieuant>; y 
oedd er yn blentyn yn syml, ac yn nAoddu 
ar gynoddfau on, yn ddysgwr rhagt 

laenori ar ei gydieuenctyd yn gyffro 

an oedd yn yr ysgol byddai yn ymneilltuo 
oddiwrth y plant ereill, ac ni welid mo ho'no 
un amser yn mhlith y lluaws.  FUo'i clywyd 
ef yn dywedyd lawor gwaith ci fod wedi 







REE 





——_— 





teimlo arpyoeddiadau am ei gyílwr pan 
oedd yn blentyn, ac fel y nodwyd yr oedd 
yn wrandawr cyson er yn fachgen, ao yn 
meddu ar wybodaeth helaeth o'r ysgrythyr- 
au; ei oed pan ddechreuodd broffesu nid yw 
yn sicr. Nid oedd Dafydd Reos yn nghych- 
wyniad eì grefydd yr un fath a'r crofyddwyr 
yn gyffredin yn yr amser hyny ; ni welwyd 
mo hono ef dan hwyl neillduol neu gyfro 
erioed; mae llei feddwl iddo ddyoddef aml 
ergyd am hyny oddiwrth frodyr henach nag 
ef, gan y barnent ef yn un o'r rhai “ es- 
mwyth yn Sion ;” er hyn oll dangosodd fod 
gwreiddyn y mater ganddo, a chydnebyd ef 
yn ei broffes hyd y diwedd. edi fly- 
nyddau lawer yn proffesu yn dra syml, fe 

anfyddwyd ei fod wedi dorbyn gwybodaeth 
belaeth yn yr athrawiaeth, ac hyddysg 


fydd. 





iawn yn egwyddorion y Gristion- 
ogol, fel y rhyfeddai ei a'i chwiorydd 
crefyddol at rym ei wy eth a'i gof, a 


dywedent wrth eu gilydd, ' Y mae yn dra 
sicr fod gan yr Arglwydd waith mawr iddo 
i'w wneud.” Ac mewn canlyniad nid hir 
y bu cael anogaethau gan ei frodyri 
arfer eì ddawn trwy. gyoeddi y cyfoeth sydd 
Nghrist ar gyfer tlodi pechaduriaid, a 
oedd ei hoff bwnc ef bob amser. Fe 
ddechreuodd ar y gwaith pwysig yma, sef 
regethu yr efengyl, yn y nwy dyn 1782. 
i 8 agored cyntaf a gafodd oedd i wr 
dyeithr fethu d fod at ei gy Dnfydd Lan- 
fynydd; y pryd hyny anog & es 
ì in cyngor i'r bobl oedd wedi dyfod ynghyd; 
wedi i'r eglwys gael prawf oi ddawn am 
ychydig amser, bu, cyn myned yn bregethwr 
deithiol, yn barchusa defnyddiol i'r eglwysi 
cym dogaethol; wedi cael amlygiad pellach 
oi ddefnyddioldeb, cafodd gymelliad gan y 
Parch. W. Williams, Pantycelyn, i fyned 
dag ef i gyoeddiad am rai wythnosau, a 
meu iddo gael magwriaeth yn ngeiriau y 
Tyd a phro ysbrydol pan gyda Mr. 
illiams yn y daith hono, a thystiai y di- 
wygiwr mawr hwnw iddo gael ei foddloni yn 
fawr ynddo. Yn y flwyddyn 1786, aeth ì 
daith trwy Gwent a. Morganwg ; fuan 
wedi iddo ddychwelyd adref fe gladdodd ei 
dad, ac yn mhen rhyw ysbaid o amser wedi 
hyny unwyd ef mewn priodas Esther 
Roes, Llwynpatris, merch ì amaethwr cy- 
frifol mhlwyf Llandilofawr, yr hon oedd 
ferch ìeuanc grefyddol, ac folly y parhaodd 
hyd y diwedd, pan fu farw mis Mawrth, 1842, 
yn ÔD oed. Y flwyddyn gyntaf wedi priodi 
th enw Dafydd Roos allan ì fod yn filwr 

i'r brenin, pan y codid milwyr wrth goel- 
brenau; yn yr amser hwnw 1 bu arno 
drafferth fawr ìawn cyn cael dyfod yn rhydd ; 
o herwydd ei fod yn wr mor dal o gorffol- 
aoth fe omeddodd y goruchwyliwr gymeryd 
un dyn Jn ei le, a rwy hyny fo orfu arno 
gymeryd eilw am dan arfau ; pen yr 
oedd yn pallu gyda ynion yr oedd yn bosibl 
gyda Duw ; fe gafoddd dau frawd crefyddol, 
sef David Evan, o'r Brisken, a John Wil- 
liams, Nantyrhiw, lythyr gan wr boneddig, 
sef R. Jones, Ysw., Pantglas, yr hwn oedd 


462 


| 





REE 


—  —.  — —. —. __ — _ —  — ———— S  s— 





ustus heddwch, i'w roddi i'r goruchwyliwr, 
Lloyd, Cilgadau, yn dymuno arno roddi 
Dafydd Rees yn rhydd, ac os na wnai trwy 
ewy lys rydd, y mynai Mr. Jones ef yn 
rhydd. elly fe lwyddwyd ganddo; ac 
oddeutu yr amser hyny y cafodd Dafydd 
Rees drwydded i bregethu trwy gynorthw 
Mr, Jones. Wedi iddo ddyfod yn rhydd, fo 
fu mn ffyddlon iawn yn ngwaith y weinidog- 
aeth; yr oedd wedi derbyn dawn helaeth 
iawn fel duwinydd, ac yn un rhagorol yn y 
cymdeithasau neillduol. Yr oedd yr athraw- 
iaeth a bregethai yn & goleu, wedi ei 
gylfaonu ar dystiolae 'w ysgrythyrau bob 
amser,  Giriau y Beib & arferai. Mown 
irionedd, pregethwr y gair ydoedd. Ei 
lwybr cyffredin o bregethu fyddai sylwi ar 
U adnod bob yn rhan, ac yn y dull yma y 
yddai y rhan fwyaf o'r pregethwyr yr 
amser hyny. Y mae yn dra amlwg ei fod 
wedi bod fy llafurus 1awn yn ymboeni yn y 
gair a'r athrawiaeth mewn amser ac allan o 
amser; wedi bod yn ddyfal i wneuthur ei 
hun “' yn brofedig gan Dduw,” yn “'weith- 


ìwr difefl” i iawn u gair y gwirion- 
edd. Yr oedd ef yn bregethwr teithiol cyd- 
wybodol. Yr oedd ei olwg bob amser ar yr 


holl achos ; cyfranai ei weinidogaeth i holl 
gangenau yr eglwys, eu hadeiladu 
y santeiddiaf ffydd ; a da fyddai pe byd 
holl bregethwyr yn ei efelychu ef yn hyn. 
r oedd ei lafur a'i ffyddlondeb gydag achos 
ei feistr yn ddiflino. Yn y flwyddyn 1791, 
fo gymerodd fferm i f ed i fyw addi, o'r 
enw (Oilcanwr. Bu iddo bump o blant, sef 
pedwar mab ac un ferch. Yr oedd ef 
gymydog gonestadiniwed ; yn briod i 


n 
wb, 
ì “o deulu y ffydd.” 


cartref, byddai ei wrandawyr yn lluoso 
blwyddyr 


ghaerodor, a rhai trolon yn Llundain. 

r oodd ei ofal yn fawr iawn am yr achos 
ei sir oi hun. Byddai yn teithio yn aml 
1awn drwy siroedd y Deheudir; ond fe fyddai 
yn sicr o ofalu am drefnu ei gyooddiadau 
fol y gallai fod yn bresenol yn nghyfarfod 
misol y sir. Gofalai am fod un Sabbath o 
bob mis yn pregethu gartref, os na fyddai ar 
daith yn y Gogledd, neu ynteu yn rhai o 
drefydd Lloe Yr oedd yn hynod o eidd- 
igeddus a selog gyda phob gwaith da, ac 
arddangosai ddoniau nodedig wrth ddadleu 
achos y Feibl Gymdeithas, gan osod allan 
angenrheidrwydd o anfon y Beibli bob 
yn, ac anfon oenadoni bregethu ei - 
wysiad i bob gwlad a chenodl. Yn y 
flwyddyn 1811, cafodd ei neillduo i weinyddu 
sacramentau, fel y gwelir yn nghyffes 
dd yr onwad, tudal. 34.. Yn y flwyddyn 
1816, rhoddodd ei fform i fyny, a symudodd 


REE 


ì fyw i ymyl oapel Llanfynydd. Yn 
llwyddyn 1818, ar gais cyfarfod misol, 
a iG orodor, ac ar eì dd chweliad 2 adref 
rwy Sr Forganwg, pan oth 1 Bonty- 
pridd, cyfarchodd er gyfeilion ef yn garedig 
ì8Wn, gan ddywedyd, “ Yr ydych chwi, 
Dafydd Bos, yn dda iawneich golwg or eich 
bod yn heneiddio.” “' Ydwyf,” ebe yntau, 
'“yn iach ragorol;” ac ar y noson hono 
tarawyd ef gan angeu a phoen dirfawr oddi- 
fewn, yn agos ì driugain milldir o'ì gartref. 
Galwyd am feddyg ato; ond wedi iddo sylwi 
arno, dywedodd wrtho ei fod ofni fod yn 
rhaid ei agor ef. Boddlonodd i hyny yn 
dawel iawn ; ac er iddo gael ei Nu i fyny 
drachefn ao arwyddion o wellh 
ddangos arno am ddiwrnodau, er galar i'w 
berthynasau a miloedd o'i gyfeillion, “ efo a 
fu farw,” ar y 18ed o Fedi, 1818... Wedi i'w 
enaid ehedegi fynwes Abraham, gwnaoth y 
yr organw iddo, a hobryng- 
d efi Forttyr Tydfil, a danfonwyd cf 
diyno i Drecastell, ac oddiyno i Lanym- 
dd ni prun, y cyfeillion ŵ Landilo FFF 
angladd-gerbyd i'w gyrchu o Lan I 
Lanfynydd i'w dy et hun, a thyrfa fawr o'i 
gyfeillion yn eì nlyn; yr 
oedd hyn ar ddydd Sadwrn. ad wyd of 
dydd Llun mynwent eglwys y plwyf. 
r oedd y Parch. D. Rees, Llanfynydd, yn 
sefyll yn uchel ìawn yn marn pawb a'i ad- 
waenai fel gwr Duw, a diwyd yn ngwasan- 
aeth eì feistr ac eglwys Orist, hyd om ddaeth 
wad arno i ymadael a'r eglwys filwr- 
1aethus i ymddangos yr eglwys orfol- 
eddus fry, lle y mae heddyw mewn undeb a'r 
holllu santaidd, yn dywedyd a llef uchel, 
“* Teilwng yw'r Oen.” 
cd au'r BAIR meyn 
weinidog gyda'r Bedyddwyr yn eglwys 
Rhydwilym ; oedd yn byw yn mhlwyf 
Llanarth, sir Aberteifi. Bu y gwr hwn dros 
chydig amser yn aelod o eglwys yr Anni- 
ynwyr yn sir Aberteifi, ac yn gynorthwywr 
i'r Parch. Stephen Hughes ; ond ymdden 
iddo ddigio wrth ra non. Pan 
'r Anni am yr achos a : Pan 
fraith wedi ei gosod i orfodi 
n 


berthynasau a'i 


wedi ei gosod pawbi 
fyned i y plwyf ar amser y - 
aeth cyoeddus, neu fod mn agored ìi ddirwy 

Mr. Hughes 


yn 
llan ; rhoddodd yntau yr oedfa heibio, gan 
ed i wrando yr offeiriad cyn pregethu ei 
hun, gan addaw y deuai i bregothu iddynt 
ar ol y gwasanaeth. Oymerodd Mr. Thomas 
Dafy d Rees hyn fel peth allan o le yn Mr. 
S. Hughes, ei fod yn talu y fath barch i'r 
offeiriaìd ag oedd yn eu herhd hwy yn mhob 
lle; ar ei ddychweliad, ymddiddanodd Mr, 
T. D. Rees ag ef dros y lleill. Gan na oddefai 
fod hyny yn feius 


ynddo, ac na addawai 
beidio gwneuthur fe 


y o hyny allan, Mr. 
Thomas David Rees ac ereill a ymad- 
awsant a'r Annibynwyr ac a unasant ag 
eglwys y Bedyddwyr ag sydd yn awr yn 
cyfarfod yn Rhydwilym y flwyddyn y corff- 


460 


— O" ———————— 


REE 


olwyd yr oglwys hono. Yn fuan ar ol i Mr. 
T. D. Reos uno a'r Bedyddwyr cafodd ei 
urddo m weinidog, & bu cydweinidog- 
aethu â'r Parchedigion William Jones a G. 
Howolls dros lawer o flynyddoedd, gan fod 
eglwys hono mor wasgaredig. edir 
od Mr. T. D. Rees yn blaenori yn y gangen 
ag oedd yn cyfarfod yn Glandwr, gerllaw lle 
yr oedd yn byw. Dywedir iddo gael ei ddi- 
rwyo lawer gwaith am beidio myned i 
wrando i eglwys y plwyf, ac iddo hefyd gael 
eì garcharu. Ymddengys ei fod yn wr o 
enwogrwydd, yn berchen oryn lawer o 
bethau'r byd hwn, yn bregethwr doniol a 
llafurus, 8 yn un dewri f nod Urwy lawer 

o garw 'ì ; atafae 
eì foddianau rai Edweithiau am na pheidiai 
bregethu Oristi bechaduriaid ; a gorfu arno 
amgau darn o dir ar ei etifeddiaeth ei hun i 
gladdu y meirw, am na oddefid iddynt gael 
lwir y 


noeth, ger Moyddyn, ao y mae un arall yn 
agoe ì lo a elwir Bwlcho » ger Llandyssul. 
pregethwr blaenaf a borth 
r 


un o'r ddwy brif pm 
erbyn 
H oedd yn bregethwr 
cynorthwyol ìi Mr. Hu 
iad a'r eglwysi oedd dan ei ofal ef. 
oedd yn grefyddwr ac yn ymneillduwr 
gwresog, dewr, a chalonog 5 pryd hwn; a 
phan newidiodd ei blaid (oblegyd ni ellir 
credu fod ymadawiad mewn tra d yn 
newid barn neb dynion) ni chollodd mo'i 
Bel a'i ogniad crefyddol yn y cyfnewidiad, 
ac ni ellir dyweyd iddo ychwano ei ddon- 
iau ysbrydol trwy fyned dan y dwfr. Ym- 
roddodd Mr. Bees megys cynt i bregethu 
efengyl y deyrnas trwy ranau o siroedd 
Aberteifi a. Chaerfyrddin, a diau iddo enill 
rhai o'i berthynasau a'i gymydogion oedd 
o'r blaen yn aelodau r Ymneilldu ì 
gymeryd eu hailfedyddio ac i fod yn aelodau 
yn Rhydwilym, ac wedi hyny yn Glandwr, 
mogys y cydnebydd y Parch. Joshua Thomas 
yn “* Hanes y Bedyddwyr.” Terfynodd ei 
dyoddefiadau, ei waith, a'i lafur, a gor- 
phwysodd n dawel mewn gwth o oedran, 
a'r flwyddyn 1700. Nid yw yn hysbys ì 
ni pa le y claddwyd ei ran farwol—pa un ai 
yn Mhenlan-noeth (y lle a neillduodd efe i 
gladdu Ymneillduwyr pan y id eu 
claddu yn monwentau y pl u) a'i mewn 


rhyw lo arall. 

' GEORGE, oedd weinidog y 
Bedyddwyr, yn Llangloffan a Rhydwilym 
wodi hyny ; ganwyd ef yn 1727. Dechreu- 
odd bregethu tua'r flwyddyn 1749, ac yn y 





REE 





——— —_— VUY“ . — 


— 
—— 





flwydyn 1758, cafodd ei urddo yn fugail ar yr 
eglwys yn Llangloffan ; yn y ílwyddyn 1769, 


dymunodd eglwys Rhydwilym arno gymeryd 
eu fal, ond nid oodd eglwys Llangloffan 
yn îs arfu iddo ef a 


foddlon ìi hyn - 
 hymydogion eraill d yfod atynt yn gylch- 

ol droa amser; ond gan eu yn erfyn 
yn barhaus'arno i eryd eu gofal, yn 
1776 cafodd ollyngdod, a chymerodd arno eu 
gofal bugeilaidd. Gwasanaethodd Mr. Rees 
yr egl 8 da llawer o ffyddlondeb H di- 

drwy ei yd, er eì yn byw 
myn ordd oddiwrthyi t. Yr oedd yn wr o 
dluwioldeb cgiur' o benderfyniad didroi-yns 

uwioldeb eglur, o bende i-yn- 
ol, o ddoniau (ra derbyniol, ac o ymddygiad 
boneddigaidd iawn. Oafodd ei daro a'r ergyd 
angeuol wrth fyned i gymanfa Aberduar, yn 
1795, a math o dwymyn, yr hon a derfynodd 
ei fywyd gwerthfawr ar y 19eg o Fohefin y 
flwyddyn hono, yn GSain ood. Dywedir ì 
ryw drì o weinidogion alw heibio iddo wrth 
fynod adref o'r gymanfa a nodwyd, a gofyn- 
asant iddo pa fodd yr oedd ar ei feddwl, ac 
atobodd yntau, “*Ueled ìawn ydyw yn wir; y 
mae'r gelyn wedi cael conad ì ruthro arnaf 
yn dra galluog, a finau hob rym i'w wrth- 
wynebu. Y mae yn rhaid i chwi oich tri 
ymdrochu a'r Arglwydd ar fy rhan, canys 
gall efe orchfygufy ngelyn creulawn.” Folly 
aeth y tri ìi woddi yn olynol, a chyfodasant ìi 
fyny oddiar eu gliniau. Dywododd wrthynt, 
“Gweddïwch eto, y mae y tywyllwch yn aros, 
a'r wawr heb dori.” Gweddïodd y tri yr ail 
waith heb un effaith ddymunol ar feddwl 
claf. “ Ymdrechwch un waith eto,” moddai of, 
“* pwy a wyr na_lwyddir, er mor yw.” 
Ymgrymasant drachefn, a gweddïodd un o 
honynt, a dechreuodd AX ail; ond pan yr 
oodd yn tywallt ei ddymuniadau taerion 
dros eì frawd cystuddiodig, gwaeddodd y 
claf allan, “ Rhoddwch i fyny bellach ; y mae 
y fuddugoliaeth wedi ei chael, canu fydd y 
gwaith o hyn allan;” felly aeth yn fnan trwy 

dyffryn tywyll, a Haul Cyfiawnder yn 

ysgleirio ar cì enaid gwerthfawr. 

REES ; BENJAMIN, Chippenham, oedd 
weinidog yr Annibynwyr yn y dref hono; 
ganwyd ef yn ardal acrlyrddin ; cyflwynodd 
ei hun i'r Arglwydd yn more ei oos, a bu am 
amsor yn bregethwr teithiol gyda'r Trefn- 
yddion Calfinaidd. Ymunodd a'r Annibyn- 
wyr, a chafodd ei awn urddo yn Chippen- 
ham, Wiltshire, lle y llafuriodd fel gweinidog 
Annibynol gyda llwyddiant mawr am dros 
ddougain mlynedd. Dechreuodd ei weoinidog- 
aeth yno yn y flwyddyn 1822; ac urddwyd 
ef yn mhen dwy flynedd wedi hyny. Han- 
fodai c illgarwch rhyngddo ef a'r Parch. 
Rowland Hill, a'r Parch. W. Jay, o Dath. 
Yr oedd ef yn ymlynu yn y modd cynesaf a 
mwyaf diysgog wrth wirioneddau bywiol 
Cristionogaeth. Ni chafodd ei addysgu i'r 
weinidogaeth, eto yr oedd 


n fawr dros roddi 
addysgiaeth briodol or sicrhau medrusrwydd 
i egluro ac amddiffyn y gwirionedd. _ ““ Cof- 
iwch,” meddai unwaith, “nid wyf yn dyweyd 
dim yn erbyn dysgeidiaeth ar un amgylch- 

I 


461 


REE 


- — —— 





—— 


— —————— —_—_ 


| 
i iad,* gan ofni o bosibl y byddai i sylw neu 
ddau o'i enau gael eu cam ddeall. Yr oedd 
yn hoíf iawn o blant, a sylwai yn garedig ac 
anwylaidd arnynt yn aml, ac fel prawf o'i 
ofal am danynt y mae'r adeilad cadarn a 
pharhaus, yr Ysgoldŷ Brytanaidd êang y bu 
efe yn foddion ŴR naf i'w adeiladu, yn 
brawf amlwg. ea bregethodd am lawer 
o flynyddoedd mewn pump neu chwech o 
bentrefydd. Rhoddodd. i fyny ofal y weini- 
dogaeth yn 1861; ond pregethai yn achlys- 
urol hyd ychydi wythnosau i'w farwolaeth ; 
o'r diwedd ei Fywiawgrwydd a giliai, a'i 
gorff gwrol a ddaeth yn ddirym, a gorphen- 
odd ei yrfa ddaearol Rhagfyr 13, 1864. 
REES, THOMAS, gweinidog yr Annibyn- 
wyr yn Nghaszgwent, Mynwy; nwyd ec 
Gorphenaf 23, 1788, yn mhlwyf Llansamled, 
ger Abertawe. Y cof cyntaf oedd ganddo 
am ei fam dduwiol oedd ei gwaith yn ei ar- 
wain gerfydd ei law pan oedd yn dair blwydd 
oed, a gweddio drosto wrth ei enw; hi a fu 
farw yn ieuanc, ond ei gweddiau wedi hyny 
a atobwyd yn argyooddiad ei mab. Pan 
dra ieuanc, o'r braidd y diangodd rhag boddi; 
ofo a syrthiodd i'r gamlas, ac oni buasai i ryw 
ddyn neidio yn amserol yn mlaen, yr hwn 
oodd wedi ei weled o bell yn syrthio i'r dwfr, 
buasai yn ddiamou wedi colli eì fywyd ; cadd 
ei arbod nid. yn unig er ei fwyn ei hun, ond 
er lloshad llaweroedd, y rhaia ddygwyd at 
Dduw drwy ei bregethiad a'i addysgiadau. 
Yr oedd Thomas yn fachgen llawn bywiawg- 
twydd a llawenydd; gallasai ei fywiawg- 
rwydd a'i dymor lawen ei arwain i lawer 
magl oni buasai ei hyfforddiant boreuol. 


Nid allasai gyduno mewn gwagddifyrwch 
Sabbathol ag oedd mor n yml ddydd- 
iau boreuol, â'r rhai, nìd yn unig y gynull- 


eidfa, ond hyd y nod yr offeiriaid rai gweith- 
iau a gydunent cyn ac wedi y gwasanaeth, 
Pan oedd tua 19 mlwydd ood, dy dofi 
benderfyniad dros Grist drwy bregethiad y 
Parch. Ishmael Jones. Efe a ymunodd ag 
eglwys Annibynol yn Merthyr Tydfil, dan 
ofal gweinidogaethol diweddar Barch, 
Samuel Evans, ac yn flan dechreuodd bre- 
gethu mewn gwahanol fanau yn y dywysog- 
aoth. Efoa ddaeth yn weinidog Llanfapley 
ger y ŵonni, lle yr arosodd ddeuddog 
mis, ac yn 18393 daeth yn weinidog i'r eglwys 
fochan yn Nghasgwent, ag oodd y pryd hwnw 
yn addoli mown hon. ghwareudy. Adoilad- 
wyd yno gapel newydd, el ymdrechi 
diflino ef yn 1834. Efe a lafuriodd yn selog, 
nid yn unigyn y dref, ond hefyd y 
trefydd oddiamgylch. Nid ychydig oedd ei 
anhawsdorau, neillduol oddiwrth symud- 
iadau eì wrandawyr o'r lle drwy loih 
gweith o adeiladu llongau. Yr be 
teulu ar ol y llall yn gorfod myned oddiyno 
am fywioliaeth. yny efe a ddaliai ei 
ffordd, a chafodd yr hyfrydwch o weled y 
gynulleidfa yn bywiocau a chynyddu. Hir 
gofir ei weinidogaeth gan ei ddiadell, ei daer 
weddiau, ei bregethau oglur a_ nerthol, a'i 
lais mor gyflawn a pheraidd, yn d ar- 
wyddion henaint. Ei ddiwodd oedd dangnof- 


Dn. 


REE 





——_— —  — —  ———_—— — —— _—_ 
a ——— 


462 


REE 


edd. Ar y 27ain o Ebrill, 1805, cafodd ei ; oi fam hefyd yn ei hyfforddi, a daeth i gy- 


n'i gasglu at ei dadau, 
rffaith, a. chladdwyd ef 
yn y weinidogaeth dros 


eryd yn glaf 
mewn tangnefedd 
Mai 5ed, wedi 
44 mlynedd. " 
REES, JOSEPII, gweinidog gyda y 
Trefnyddion Calfinaidd yn Pontfendigaid, 
Ceredigion. Ganwyd ef Ionawr 27, 1795, 


Llanfair-Orll , Cere- 
yn Tyswyn plwyf Llaniain Orllwyn, Care 
o 


i fyny Fôn eì daid 
u ei fam gerllaw Horeb, addoldy y An- 
nibynwyr, yn mhlwyf Llandyssul. Yr 
i l ychydig ddysgeidiaeth 
chafodd fantais i chydig ddysgeidiaeth, 
an ei fod, pan gyda yn daid, mor agos iddi. 
Dywedir ei fod yn darllen ei Feibl, ao yn 
dysgu ysgrifenu pan oedd yn saith mlwydd 
oed; ac ystyriai eì fod wedi cael braint fawr, 
yr hyn a fu yn lleshad iddo, oi fod wodi caol 
ei ddwyn i y yn ymyl yr addoldy. Yr 
oedd yn cofio llawer o'r hyn a wrandawodd 
pan oedd yn ieuanc iawn. Pan oedd yn 
oed, cyrchodd ei rieni ef i gael 
t. Yr oedd ganddynt lawer 
rhai a gawsant ar ol eì daid, ac 
&gos 


J b math o lyfrau Cym- 


yn eu mys 
reig ag oeddynt i'w cael y pryd hwnw ; â 
darllenodd Joseph Rees lawer o honynt pan 
oedd yn ieuanc, megys gwaith Gurnal, gwaith 
Bunyan, pregethau y ddau Erskine, Mer 
Duwinyddiae Iachus, &. Yny ílwyddyn 
hono, pan yn dair ar ddeg oed, gosod ef yn 
brentis i ddysgu y gelfydd d wehyddol; ac 
r oedd y cytundeb ei fod i gael myned i 
Poddion gras ar hyd yr wythnos, gwrandaw 
pregethau, &o. an oedd rhwng pumtheg 
un ar bumtheg oed, aeth i weithio i blwyf 
dyseul, llo nad oedd fawr o sylw ar 
grefydd. Ymgaledodd yntau i raddau mawr, 
el yr aeth pob cyflawniadau crefyddol yn 
bethau dyeithr iddo. Byddai m cael llawer 
o ddifyrwch wrth ddadleu â'r Undodiaid am 
Dduwdod Orist, a byddent yn rhyfeddu pa 
fodd yr oedd bachgenyn o'r fath wedi cyr: 
aedd y fath wybodaeth a medrusrwydd i 
ddadleu mor rhesymol a grymus. Pan oedd 
tua deunaw oed, methodd a dylyn ei alwedig- 
aeth wehyddol, gan ddoluriau ar ei goesau. 
Aeth at ei dad, a bu yn dysgu y gelfyddyd o 
gaer coed gyda hwnw, a thrwy yny th 
i fwynhau moddion gras eilwaith. Yn fuan 
.ar ol hyn cymerodd ymraniad le yn eglwys 
Capel rindod, fel y bu y pryd hwnw mewn 
eglwysi ereill; un blaid yn dadleu dros yr 
offeiriaid, mai hw unig oedd i weini yr 
ordinhadau, a'r blaid arall am gael gweini- 
dogion. Yr oedd ei dad o blaid yr offeiriaid, 
a'i fam o blaid y gweinidogion. Oafodd hi 
fanteision yn eì Gygiad i fyny i ddeall eg- 
wyddorion Ymneillduaeth dda, ac yr 
oedd yn eu eradwyo. Bu yr ymraniad 
achlysur ì Joseph Reesi ymgaledu fwy 
dwy. ac i'w feddwl ymddyeithrio oddiw 
bethau crefyddol, fel nad elai i'r ysgol Sab- 
bathol. Eto yr oedd yn chwilio egwyddor- 
ion Ymneillduaeth ; darllenodd waith Palmer 
yn fanwl, a gwaith y, Parch. B. Evans, Dre- 
wen, ac amryw o ddau tu y ddadl; yr oedd 


U 


' inol yr amser hwn. 
, Bwduron ar ddaeardraith. 


| 





oedd | swydd mwy anrhydoddus. Rhwy 
w yn addoldy Horeb, a | yn eì amcan, trwy i'r boneddwr farw oedd 


meradwyo egwyddorion Ymneillduaeth; ac 
felly y parhaodd dros ei holl oes. Yr oedd 
eì lafur yn fawr iawn em wybodaeth - 
Darllenodd lawer o 
mar ddaear Pan, oodd yn 
un ar hugain oed, bu yn yr ysgo sgu 
rhifyddiaeth, a'i feddwl yn ymawyddu. am 
fawredd bydol. Yr oedd y pryd hwn ym 
bwriadu myned yn gyllidydd, ond diau fod 
yr Arglwydd yn bwriadu ei osod mown 

o 


n addaw ei gynorthwyo i gael swydd dan y 
llywodraeth wladol. Un Sabbath aeth ì 
wrandaw y Parch. Lewis Powell, Capel 


i Isaac, wedi hyny o Gaerdydd ; aphan oodd 


| yn darllen y geiriau hyny 


dostun, “ A 


yn 
| wrthodwyd gan ddynion,” gwelodd mai 


gwrthod Crist yr oedd yntau; ao fel yr oedd 
y gweinidog yn sylwi ar addasrwydd. Orist i 
chadur colledig, a'r Arglwydd yn ei rae- 
lonrwydd anfeidrol yn parhau i'w gynyg, 
penderfynodd wneuthur derbyniad o hono, a 
rhoddi ei hun yn eiddo iddo. Yr oedd yn 
myned adref a thangnefedd Duw, trwy waed 
Y groes, yn llonwi ei enaid. Yr wythnos 
ono bwriodd ei goelbren gyda phobl yr 
Arglwydd yn Capel Drindod y cafodd ddor- 
byniad CTOEBAWUB, & dangosodd ei fod yn 
genlynwr i'r Arglwydd lesu Grist. Dar- 
enodd lawer ar y pryd hwn, sef y“ Ogwr 
Ddychwelwr,” “'Llun Agrippa,” “'Oorff 
Duwinyddiaeth” y Dr. George Lewis, “ Tro- 
edigaeth y wraig o aria,” “ Marw i'r 
Ddeddf,” &c., ond methodd a chael adna- 
byddiaeth foddlonol o hono ei hun; ond 
enderfynodd lynu, deued hi fel y delai. 
edi uno â phobl yr Arglwydd, dechreuodd 
feddwl am fod yn ddefnyddiol. Llafuriai yn 
ddiwyd gyda yr ysgol Sul, ac yr oedd ei 
enaid wedi ymglymu â hi. Llafuriai am 
wybodaeth, ac wedi ei chael lwyddai 
hono i ereill. Dechreuodd bregethu yn 
flwyddyn 1829, pan oedd yn 34 mlwydd oed. 
Wedi dechreu ar waith y weinidogaeth, bu 
yn llafurus a ffyddlon yn y sir yr oedd yn 
aros ynddi; ni theithiodd rhyw lawer allan 
o'r sir hono, canys barnai y gallasai fod mor 
ddefnyddiol yno a phe buasai yn teithio 
llawer. Cafodd alwad gan eglwys Pontfon- 
digaid, a dymuniad taer am iddo symud i'r 
al hono, fel y gallasai brogethu a chadw 
cyfarfodydd eglwysig bob wythnos—cadw 
cyfarfodydd dirwest, ac ar y Sabbathau i 
bregethu yn ei gylch teithiol. Wedi ym- 
gynghori a'r Arglwydd, ac a'i frodyr, cyd- 
gyniodd â chais yr eglwys; ac yn y flw ddyn 
1839, symudodd ef a'i deulu yno. Bu yn 
ffyddlon a llafurus; yr oedd gair da iddo 
an bawb, a bu ei weinidogaeth yn fendith 
i'r eglwys a'r ydogaeth. Yn y flwyddyn 
1845 ymosododd grad u o afiechyd arno, ac 
er na fethodd yn hollol gyda y weinidogaeth, 
eto yr oedd ymdrechu mewn 
mawr o wendid a ll d y 
wedi methu danynt. Byddai yn dywedyd 
yn aml yn amser ei gystudd, nad oedd yn 





REE 


gwoled nac yn clywed am ddim oodd yn 
addas iddo ond Crist a'i iachawdwriaeth. 
Parhaodd ei afiochyd am tua dwy flynodd a 
haner. Nid oedd yn y dochrou ond tipyn o 
effeithiau oerfol, ond trodd allan yn ddarfod- 
edigaeth. Yr oodd yn gwaelu yn barhaus; 
ac ar y 30ain o Fedi, 1847, ymadawodd ei 
enaid â'r babell bridd y bu yn preswylio 


ynddi, yn ô2 mlwydd oed, a chladdwyd ef yn 
nghlad Y Trefnyddion Calfinaidd yn Tre- 
garon. Fel dyn, yr oedd yn bwyllog ac ar- 
afaidd, yn gweithredu yn fwy oddiar farn 


nag oddiar deimladau. Fel Cristion, yr oedd 
ì raddau helaeth wedi ei lunio gan yr efongyl. 
Yr oodd wodi dysgu bod yn foddlon yn mha 
gyflwr bynag y byddai. Byddai yn pleidio 
rhinwedd, ac yn gwrthwynebu llygredigaoth 
yn mha ffurf bynag y byddai yn ymddangos. 
Yr oedd yn ddirwestwr selog; yr oedd yn 
gymeradwy gan ei frodyr, a chan y di- 
grefydd hofyd'r meddianid y rhai hyn gan 
ofn parchus o hono. Fel gweini yr 
efengyl, ei brif amcan oodd bod yn ddefn- 
yddiol a ffyddlawn, ac nid ymhoffai yn v 
gwaith o farnu a chondemnio ereill. r 
awdwyr mwyaf hoff ganddo oedd Dr. Lewis, 
Charles, IIughes, Dr Owen, Jonathan 
Edwards, harnocke, Brown, Boston, 
Robert Hall, ac ereill, Casglodd lawer o 
hanes crefydd yn sir Aberteifi, PWY fu yn 
progethu gyntaf yn y gymydogaeth, pwy 
oedd yn blaenori gydag achos yr Arglwydd, 
pa bryd y sefydlwyd eglwys yno, &c. Chwil- 
lodd yn fanwl, ac ysgrifenodd y cwbl, ac yr 
oedd Mi cofnodau yn meddiant ei deulu ar ei 
ol, a bu iddynt pa eu trosglwyddo i'r di- 
weddar Barch. J. Hughes, L'orpwl, yr hwn 
y pryd yn parotoi hanes Trefnydd- 
1aeth yn 


h - 

REES, DAVID, einidog y bedyddwyr 
yn Limohouso, Caor udd, oedd frodor 9 ardal 
on » Sir Forganwg; gan ef yn 
flw ddyn 1683 ; amaethwr, cyfrifol oedd u 
dad, yn cael ei barchu, fel y gellid dysgwyl, 
gan y rhai mwyaf rhinwoddol yn ei y- 
ogaeth. Bu yn ofalus i ddwyn ei blant i 
fyny yn addysg ao athrawiaeth yr Arglwydd, 
nc ymddongys na_bu ei lafur tuag atynt yn 
ofor. Dangosodd David Rees yn forou 
awydd am ddysgeidiaeth, hyn yn dded- 
wydd a gefnogwyd eì dad. Yr oedd yr 
amsor hwnw athrofa dra chyfrifol nid yn 
mhell o drigfa eì dad, lle y gallesid cael yr 
addysg orou heb lawer o draul. Yr d 
yn cael ei chynal mewn amaethdy o'r enw 
Brynllywarch, yn Morganwg; y prif athraw 

d y Parch. Samuel Jones, AC. Nid oes 
hancs pa bryd yr acth efe i'r athrofa hono, 
na pha bryd yr ymadawodd ; ymddengys ei 
fod ar ei ymadawiad wedi ei sylfaenu yn dda 
mewn dysgeidiaeth awdurol ac ysgoleigaidd. 
Ni ddywedir wrthym pa fodd y dofnyddiodd 
eì amser am rai blynyddau wedi iddo adaol 
yr athrofa hono. Y mae yn debyg iddo 
dreulio ei amsor i efrydu gartref goreu y 
gallasai, oblogyd nid oes genym hanos iddo 


gael eì anfon ì unrhyw ysgol arall. Dywedir ; 


iddo wneud proffes gyoedd o grefydd pan 


463 


—-— — -—— 





REE 


— 


— —  ——__. — —  - — ÍY 
— ——— - —— 


_ —— — — ——— N b a 


oedd yn ieuanc, ac uno â'r oglwys o ba uu 
yr oedd ei rieni duwiol aolo au, Nid 

'r amser y cyme yny le yn wybodus 
ollol, ond meddylir ei fod oddeutu yr amser 
y dechreuodd Morgan Griffith eì weinidog- 
aeth yno, sef oddeutu 1701; felly, gellir ei 
ystyried ef yn mysg blaenffrwyth elafur a 
chynydd canlynol yr eglwys hono. Ei 
dymer hynaws, ei gymeriad rhagorol, ei 
ddeall êang, a'i gyraeddiadau anghyífred- 
ìnol, fuan a dynasant sylw a pharch oi 
weinidog teilwng a'r lleill o'i gydaelodau ; 
ac ymddengys na buont yn hir cyn iddynt 
ddechreu meddwl am ei ddwyn yn mlaon i 
ymarfor eì ddoniau yn gyoeddus, ac folly ei 
ddarparu i'r weinidogaeth ; acni chawsant 
un achos erioed i feio eu hunain am y farn 
dda a_goleddasant am dano, na'r mesurau a 
gymerasant i'w ddwyn i'r weinidogaeth 
Gristionogol. Ei lafur cyoeddus a gyfarfu 
a chymeradwyaeth inol, a daeth yn 
fuan destun ymddiddan a chanmoliaeth 
yn mhell ac agos. Nid hir y bu cyn cael 
galwad daer ì ymweled a Chaerludd. Oddeutu 
1706 neu 1707 efe a. wynebodd yno, ac wedi 
iddo bregethu mewn gwahanol leoedd gyda 
derbyniad, efe a gafodd alwad unfrydig 
oddiwrth eglwys y Bedyddwyr yn Limehouse 
iddyfod yn weinidog iddynt, hon, ar ol 
ystyriaeth ddyladwy, a dderbyniodd; ac 
oddeutu 1709 neillduwyd ef i waith cyflawn 
y weinidogaeth, FR hyn a. gyflawnwyd gan 
oseph Stenett a John Piggot, dau o'r gweini- 
dogion m cyfrifol yr amser hwnw yn 
Nghaerludd; parhaodd yn weinidog derbyn- 
lol ar yr eglwys hono dros weddill ei ddydd - 
ì oodd yn agos i ddeugain mly- 
nedd, gan fwynhau yn y cyfryw amser barch 
yffredinol a pharhaus yr eglwysi oll, yn gys- 
tal a'u gweimdogion, yn mysg y rhai y daeth 
efe ei hun yn un o'r rhaì mwyaf doniol a 
chyfrifol. Ond er i'w drigfan fel yma gaol 
ei phenodi yn y brifddinas, ao mor bell o le 
ei enedigaeth, eto yr oedd yn parhaus go- 
leddu y serch gwresocaf at eì gydwladwyr, 
ao neillduol y Bedyddwyr Cymreig, a 
phob amser ac ar bob achlysur yn amlygu 
parodrwydd i'w gwasanaethu hyd eithaf ei 
allu. Dangosodd bob parch i'w hen weini- 
dog a'i gyfaill Morgan Griffiths; ac i'r 
gweinidogion a'r eglwysi cymydogaethol, yn 
nghydagachosy Bedyddwyryny rhanauhyny 
y oedd yn gymwynaswr gwirioneddol ac aml. 


id ydym yn ybod iddo gyoeddi dim 
ond llyfr ar fodydd, wyth-plyg, 300 neu 400 
o dudalenau. Arferai ar amserau i dalu 


weliad a Chymru dros amryw flynyddau 
Yodi iddo ei gadael, a dangosodd bob carod- 
igrwydd Hag at ei hen gyfoillion yn y rhan 
olaf o'i fywyd. iiechyd a wanhaodd dros 
amryw yddau, ac aeth i lesgedd mor 
fawr o'r diwedd fol yr arferai aros yn yr 
areithfa a chiniawa yno rhwng gwasanaeth 

boreu a'r prydnawn, er gochelyd yr an- 
hinwedra poonus oedd iddo fyned i ac o'r 
arcithfa, a gorfu iddo roddi fyny y gwaith o 
bregethu o'r diwedd. Yn 1748, y gwr 
rhagorol hwn a orphenodd oi yrfa ddaearol, a 





REE 


— —_ —_ ———— 


therfynodd fywyd llafurus a_ defnyddiol 
mewn tangn Mn 69 mlwydd oed. 
REES, THOMAS, gweinidog Blaen- 
, oedd fab i Rees a Rees o Gilgell- 
» ger Llanbedr, sir Aberteifi. Wedi 
treulio yr amser arferol yn Ngholeg Oaer- 
fyrddin, bu am ychydig yn feistr cynorth- 
ol mewn ysgol gerllaw Birmingham, cyn 
dyfod ì med . Rhoddodd ei wasan- 
aeth, yr ychydig amser yn ngwrach, 
foddlonrwydd. Ônd nid hir y bu cyn 
colli eì iechyd. Dychwelodd i Gilgell yn 
Mehefin, 1840, a bu farw yno Hydref 5, yn 
27 oed. Claddwyd ef Hydref 7, yn Nghapel 
y Groes, ger Llanwnen, y Parchn. J. Tho- 
mas ac R. Davies yn gwasanaethu ar yr 
achlysur. Traddodwyd pregeth angladdol 
ar y 26ain o Hydref, yn Blaengwrach, gan 
Parch. J. Jones, Aberdar, eì frawd yn nghyf- 
raith. Cyoeddwyd y bregeth hon wedi 


hyny. 

REES, MORGAN JOHN, o Bontypool, 
oedd un o'r gweinidogion mwyaf talentog a 
gweithgar perthynol i'r Bedyddwyr; yr 
oedd yn hynod o ymdrechgar i sefydlu ysgol- 
ion yn y Deheudir. Mynodd lyfrau ysgol 
wedi eu hargraffu yn Gymraeg, ac yna ym- 
welodd a gwahanol ardaloedd pell ac agos, 
er sefydlu ysgolion nosol er lles i'r radd 
weithgar, ac Ysgolion Sabbathol yn ogystal 
ahyny; ond er mawr golled i Gymru, efe 
a ymfudodd i'r America yn 1794, ac yno y 
parhaodd ì lafurio tra parhaodd ei oes ar y 

r 


REES, JOHN, gweinidog yr Annibynwyr 
yn Cholfort; ganwyd ef yn y flwyddyn 
1795; derbyniodd eì addysgiaeth i'r weini- 
dogaeth dan ofal y diweddar Barch. George 
Lewis, D.D., yn nfyllin, ac urddwyd ef 

Sarnau, sir Drefald , Mai 17eg, 1825. 

oddodd ei ofal gweinidogaethol yn Sarnau 
i fyny yn 1833, a symudodd i Cholfort, sir 
Gaerloew, lle yr arosodd hyd 1847, yn ffydd- 
lon gyflawni dyledswyddau ei swydd. Af- 
iechyd a'i gorfododd ì roddi fyny ei swydd 
ddwy flynedd cyn eì farwolaeth, a symudodd 
ì'r ig, ac oddiyno ymadawodd i'w 
orphwystîa mewn gogonìant. 

REES, RIOE, B.D. Ganwyd ef y 
Ton, amaethdy prydferth ar lan afon ywi, 

r tref henafol Llanymddyfri, ar yr 31ain o 

awrth, 1804. BEnwau ei rieni oeddynt 
David a Sarah Rees, y rhai oeddynt eu dau 
fa ddeilliedig o achau tra pharchus a tha- 
entog. Meddent ar allu a thuedd i roddi 
pob manteision addysgol i'w mab; felly an- 
onwyd ef pan yn ieuanc i ysgolion goreu 
tref Llanymddyfri. Pan yn bumthe 
derbyniwyd of i'r ysgol ramadogol yn lan- 

, yr hon oedd yr amser hwnw dan arol- 
ygiaeth fedrus y Parch. Eliezer Williams. 
Cafodd ei athrawon Llanbedr foddlon- 
rwydd mawr ynddo fel dyn yn feddianol ar 
athrylith fywiog a. nerthol. Yn y flwyddyn 
1822, pan yn 18 oed, aeth i Goleg yr Iesu, yn 
Rhydychain. Yma ymddadblygodd ei allu- 
oodd i'r fath raddau fel ag i synu y rhan 
fwyaf o'i gydysgoleigion.. Gwnaed ef yn 


oed 


464 


— — — —  _ — _  —_ 


REE 


———— - - — 
——  —— : Yg 


Ysgolor mis Rhagfyr, 1825; ac Gy- 
rawd yn 1828. Graddodd yn 
Athraw 
Duw- 

yn 1837. Ar sefydliad Col 

Dowi Sant, yn Llanbedr, Jpnderfynwyd f; 
dysgedig yn llen- 
ddifrif , onìd oedd 
eisieu peth fel hyn? Beth feddyliai y Seison 
êm goleg ì gymwyso dynion ieuainc i waith 
y weinidogaeth yn ou plith, lle byddai yr 
athrawon oll heb wybod dim am ddefodau, 
llenoriaeth, hanes, na theimladau genedl ? 
w - 


oddeutu yr amser oedd Rees ieuano yn 
hugain oed. Fel athraw, 


manylrwydd mwyaf 
a chan yl 


a bonodid i Eglwysi C . Yn hyn eto 
enillodd y fath gymeradwyaeth, fol yr oedd 

yfyrwyr yn cael ei ymddiriod 
braidd yn hollol ìddo am y dd 


n gan y 
Yn eis- 


ugol, ac anogid ef yn daer i'w gyoeddi. Ac 


diwygio a'ì 
helaethu, cyooddwyd ef yn llyfr hardd, yn y 
flwyddyn 1836. 8tyrir ef yn 
pwysig mewn hanesiaeth Gymreig 
ef mewn bri mawr hyd dydd hwn. Cy- 
nwysa ymchwilion manylai 
ac y mae yn orlawn o wy gig. 
Ar gyfrif eì wybodaeth drwyadl o'r a 
a'i adnabyddiaeth o'n llenoriaeth inol, 
penodwyd ef yn un o'r personau etholedig i 
ddiwygio Y yfeithiad o'r Llyfr di 
Cyffrodin . oedd yr ieuengaf o'r personau 
hyn; ond perai eì wybodaeth, a'i ysbryd 
bonoddigaidd, i'r lleill oll ch arno fol y 
mw yaf medrus yn eu plith. r oedd cu gi 
wn ar gael ei orphen, pan y 
Roes oddiwrth ei waith 'at ei wobr. Yn yr 
amser ag y cymerai ef ran yn niwygiad y 
Llyfr Gweddi Oyffredin, adolygai 
newydd a hardd o hen ganiadau bythgofiad- 
wy Ficer Prichard, Llanymddyfri. Yr oedd 
wedi myned hyd y canfed tudalen, pan osod- 
odd angeu, yn ddichellgar ac annysgwyl- 
iadwy, derfyn ar ei 
Dyma'r argraffiad mwyaf c 
ddigon o “Lyfr Ficar,' o logyd dyna ei 
enw gan yr hen bobl oll, yn m C 
Deheubarth, Teimlai Cymdeithas yr Ysgrif- 


REE 





— 








— — o ——c —  — Vf mx 


lyfrau Cymreig nad oodd neb yn Nghymru 
ar addas yn mhob dull ag efi adolygu a 
chyooddi hen ysgrifau pwysig ein tadau; ac 
felly apehwyd ato am n ymgymoryd a'r gor- 
chwyl. A chymaint oedd eì sel dros ei wlad 
fel y cydsyniodd, er ei fod eisioes ar gael ei 
lethu gan waith. Nid oedd ond newydd 
ddechreu ar y llyfr & elwir y Zdber Lan- 
davensis, ei cymerwyd yn glaf ddi- 
symwth, fel yr oedd yn teithio ar goffyl. Yr 
oedd ergyd angeu mor nerthol fel ag y bu y 
Cymro ìeuanc ac anwyl hwn farw ar y ffordd 
fawr, gerllaw Pontnewydd ar Wy, sir Fry- 
cheiniog, ar yr 20fed o Fai, yn y flwyddyn 
1839, pan nad oedd ond 36 oed, nid pell o'r 
fan y croesodd Llewellyn, tywysog olaf 
Cymry, ar ei farch unigol, yr afon Wy, wodi 
ei fradychu gan adyn o'i genedl ei hun. 
Bwriadai Rees gyoeddi hanes Prydain yn yr 
oesoedl boreuaf, a dw g 
o hen iaith ei wlad. oni na adawsal 
angeu lonydd iddo hyd nes gorphen y bwr- 
iadau pwysfawr hyn. Ond nid felly y but 
Gweithiodd Roes yn enwog, ac ft 1 mai 
gormod gwaith a derfynodd ei oes cyn 
cyraedd' canolddydd bywyd. Yr oedd Cy- 
mreigrwydd yn enaid ,—carai eì genedl 
da chariad fol angeu, ac ymgysograi 
1 ddwyn allan i barchusrwydd ei dofnyddiau 
llenyddol. Cl m am rai boneddigion yn 
ardal Llanymddyfri wedi pallu rhoddi dim 
at yr Athrofa Gymreig, o horwydd fod hen 
iaith y dref yn cael ei dysgu ynddi, bonedd- 
igion hefyd nad oes dim tair oes wedi myned 
heibio er yr amserau y buasai eu hachau 
heb un iaith, oni buasai fod y ymraeg yn 
dafod leferydd iddynt. W gynyg dir- 
mygu y Gymraeg nid ydynt on ysyd 
eu hunain yn ngolw synwyrgall. 
wr oedd yr hon iaitl “mewn bri foe dd o 
u cyn eu geni hwy ; a by. gyn 
a morchod Glan i yn ei siarad a'i chanu 
eto, yn mhon oesau wedi iddynt hwy fynod 
ì orphwys i briddellau y dyffryn. Rhoddodd 
Rice Rees gychwyniad newydd yn yr iawn 
gyfeirnod 1 lenoriaeth ein gwlad; a thra 
yddo Llanfair-ar-y-bryn a'i phen yn uwch 
na Thingad, bydd y Cymry yn anwylu oi 
goffadwnaeth. 

REES, DAVID, Capel Garmon, oedd 
weinidog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd yn 
sir Ddinbych. Nid oes gen gyfrif o'r 
amser nwyd ef. Bu farw dydd Iau, 
Ebrill 7fed, 1842, er mawr dristwch i'w 
deulu a'r eglwys. Yn ol ei âdymuniad cladd- 
wyd ei ran farwol yn ngladdfa y Trefnydd- 
ion Calfinaidd yn Llanrwst. Yn mhlith 
rhagoriaethau amlwg y gwr hwn gellir nodi 
ei ostyngeiddrwydd,—un di-chwydd, heb 
goledd na dangos ryw wag dybiau gorchestol 
am dano eì hun—gwael yn ei olwg ei hun; 
yr oedd ei ostyngeiddrwydd yn blodeuo yn 
oì gystudd; er ei fod yn awyddu caol byw a'i 

eru i iechyd ar raì cyfrifon, eto yr oodd 
fol tywysen addfed yn plygu ei ben mewn 
ymostyngiad i ewyllys Duw: oi gyweirdob 
fel Oristion, yr hwn ydoodd uwchlaw am- 
heuaeth ei gydnabod; enaid gras ydyw ei 


allan ramadezc 


465 





REE 


— —— 





ddiragrithrwydd ; enaid ffydd ydyw ei bod 
yn ddiffuant enaid cariad ydyw 6i bur- 
dob, a gwirionedd, ydyw gwregys ein holl 
arfogaeth; ni phetruswn ddyweyd, mai 
Cristion ydoedd y brawd hwn, ac “ ì 
yn wir, yn yr hwn nid oedd dwyll.” yn 
pregethu am ddeuddeg gnlynod . Yr oedd 
ei gymwysdorau gweinido Ŵ) elaeth ; 
ac Mohefin, 1841, noiliduwyd ef i weì- 
nyddu yr ordinhadau yn mhlith5y Trefnydd- 
ion Calfinaidd. Addefir yn rhwydd nad oedd 
yn hynod mewn hyawdledd a_ffraethineb, 
eto yr oedd ei olygiadau ar y Beibl yn dra 
chywir, goleu, synwyrol, â gwreiddiol; ac 
yr oedd eì weinidogaoth yn gymreradwy gan 
yr eglwys. Er nad oedd eì ddiwrnod y 
winllan ond byr, eto gweithiodd yn ffyddlon 
a difefl; tynodd ei gwys fer yn wastad a di- 
MOD febygodd i'w Feistr mawr yn myned 
iamgylch i wneuthur daioni; achubodd 
bob adoz i wasgaru yr had a roddwyd 
ei lestr dros holl faes eì lafur, a gadawodd y 
maes a'i arfau yn loywon. Gweithiwr oedd, 
ac nid segurwr. Nid gogleisio y glust oedd 
ei amcan, ond argyoeddi ydwy ac ar- 
cholli y galon; nid boddhau ei wrandawyr, 
ond eu lleshau ; nid ceisio canmoliaeth gan ei 
wrandawyr, ond iachawdwriaeth eu heneid- 
iau. Ac yn symudiad y gwas ffyddlon hwn 
collodd y, cymdeithasau dirwestol a diwoir- 
deb ddadleuwr a phleidiwr 80g ac ym- 
drechgar. Yr oedd oi ddiysgogrwydd fel 
amddiffynwr y gwirionedd yn nododig ; nid 
corsen yn ysgwyd gan wynt ydoodd, ond un 
o golofnau y gwirionedd ; un diysgog mewn 
dan hefy c ewidiol; ac fel y bu y bu 
farw hefyd, a phwys ei enaid am ei fywyd ar 
yr athrawiaeth a bregethodd ac a amddi- 


REES, WILLIAM, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Bethol, Llanymddyfri. 
Ganwyd ef yn Care m, plwyf Llan- 
gadoz, yn I flwyddyn 1806. Yr oodd ei 
rieni nm grefyddol, ac folly cafodd ei fagu yn 
y ffydd. Derbyniwyd ef yn aelod eglwysig 
yn Bothlehem tua'r flwyddyn 1826, can y 

arch. D. Davies, Sardis, pan yr oedd ad- 
fywiad crefyddol us yn ylle. Bu Mr. 

s yn dra ffyddÌon ac ymdrochgar gyda'r 
ahanol gyfarfodydd gweddi, canu, y oy- 

eillachau eglwysig, a'r ysgol Sabbathol, o'r 
pryd y derbyniw d ef yn aelod hyd yr amser 
'r anogwyd ef i ddechreu pregethu yn 1839. 

ro Dob amser yn ewyllysgar ac ym- 
drechgar ì wneud ei oreu o ddaioni mewn 
cylch isel, ac felly ymddiriedwyd iddo am yr 
hyn oedd fwy pwysig. Yn 1842, urddwyd 
o yn weinidog ar yr egl fechan yn 
Bethel, lle y bu yn llafurio hyd nes y galwyd 
ef oddiwrth ei waith at ei wobr, yr hyn a 
gymorodd lear ol byr gystudd ar y 19eg o 

ai, 1862. Bu tymor yr ei weinidogaeth 
yn a ol. Mwynhaodd gysuron, a f- 
odd ofidiau, Tua dechrôn oì weinidogaeth 
cafodd y pleser o welod lluaws yn dyfod i 
geisio eu lle yn nhy Dduw. Ar ol hyny 
cafodd y gofid o weled llawer o honynt yn 
eilio, yr hyn nas gall lai na gofidio meddwl 











odd efe ofal eglwys Bethel 
lled drom ar dold 
a'i ffyddlondeb cafodd 
wedi ei thalu. Ychydig: cyr 
cymerodd dy anedd yn Nghilcwm, 
gylch pedair milldir o Lanymddyfri; pre- 
gethodd yno gyda chryn lwyddiant, a ghrf- 
lwyd yno eglwys, a chasglwyd a: ull- 
eidfa o wrandawyr yn y lle. Ni d sef- 
yllfa ei iechyd ar y pryd yn dda, ond efe a 
lafuriodd tra y eallodd, a chafodd yr achos 
yn Nghilcwm fawr golled ar ei ol pan y bu 
farw. Yr oedd o ran ei dduwioldeb yn ddi- 
amhouol; byddai y digrefydd yn dywedyd 
eu bod yn credu ei fod yn ddyn da; fel dyn, 
fol Cristion, ao fel gweinidog, yroedd yn 
hynod o gydwybodol. Yr oedd yn hynod o 
ddiddorbyn wyneb; pa le bynag y gwelai fai 
byddai yn sicr o ddyweyd wrth y troseddwr 
wy bynag fyddai. Barnai rhai oì fod mn 
luoddol i fyned yn rhy bell; gweinyddai 
gerydd llym pan y buasai cyngor caredig yn 
ateb y dyben cystal, os nid gwell. Yr oedd 
efe yn barnu fod eglwys fechan yn well nag 
eglwys luosog, a bod yn well cadw drws yr 
oglwys yn rhy gauedig na'i agor yn rhy 
lyd 


an. 
y - REES, REES, gweinidog yr Annibynwyr 
yn Nghapel Isaac, a anwyd yn y ílwyddyn 
1826, yn Llandybie, sir Gaerfyrddin. Yr 
oodd ei rieni yn aclodau gyda'r Trefnyddion 
Calfinaidd, o ganlyniad eafodd ei d yn i 
f' n y “' gymdoithas eglwysig” yn Ngha- 
pêl Ymfendro., Yr oedd yn wrthddrych ar- 
graíffìadau crefyddol er yn blentyn; ac 
arweiniwyd ef yn ieuanc iawn i wneud 

roffos gyoeddus o grefydd trwy ymuno a'r 
Egl 8 Gynulleidfaol yn Mhenygroes, y 
pryd hwnw dan ofal y Parch. Mr. Jenkins, 
un o'r pregothwyr mwyaf gwreiddiol ac 
effeithiol yn ei ddydd. Ei serch at Mr. 
Jenkins o bosibl oedd y rheswm paham y 
dewisodd fwrw ei goelbren gyda'r Cynulleid- 
faolwyr, yn hytrach na chyda'r enwad y 
perthynai ci rieni iddo. O dan dywysiad & 
chyfarwyddid ei weinidog, efe a benderfyn- 
odd i gyflwyno ei hun i waith y weinidog- 
aeth Gristionogol; ac wedi iddo dreulio dwy 
neu dair blynedd i ymbarotoi yn ysgol 
Ffrwdfal a lleoedd ereill, derbyniwyd ef yn 
efrydydd i i olrydydd a rwy yn haf 1843. 


ntref o 


Ei gynydd fel efrydydd a rwystrid yn fawr 
trwy eì welediad diffygiol; ond fel y mae un 

th ffredin yn cael ei osod ddwy- 
ol ragluniaeth ar gyfer y llall, y diífyg 
hwn a wnaed i fyny gof anarferol cryf 
a gafnolgar. Y mae eì hen gydefrydwyr yn 
cofio eto y modd y synai efe yr arholwyr yn 
yr arholiad blynyddol, drwy adrodd he lyfr 
ddarnau meithion o awdwyr clasurol. Nid 
ymddengys iddo dalu fawr o sylw at bro- 
gethu yn ystod eì amser athrofaol; aeth am- 
ryw fisoedd heibio wedi iddo ymadael a'r 
athrofa cyn iddo sefydlu y weinidogaeth, 
Yn 1848, derbyniodd alwad oddiwrth yr 
eglwys oedd newydd gael ei ffurfio yn Zoar, 


466 





REE 





-- _—_— — —_— 


— Y. a —— c — — —— 


Abertawo, a'r hon y cydsyniodd, ac arosodd 
yno dros saith mlynedd. Yn ystod ei ar- 
osiad yno efe a briododd un a_ brofodd iddo 
yn ymgeledd wys, yr hon, trwy ei gofal 
a'i diwy , & Wnaeth i fyny am ei 
ddiffyg olygon. Yn Rhagfyr, 1856, efe a 
symudodd i: Gapel Isaac, lle yr achosodd ei 
bregethiad yr effeithiau mwyaf nerthol. 
Torodd allan ddiwygiad nerthol, ac ychwan- 
egwyd canoedd at yr eglwys. Yr hyn oedd 
dra anarferol yn y deffroad hwn oedd ei fod 
yn cael eì gyfyngu yn gwbl at olygfa ei 
weinidogaeth bersonol ei hun, pan oedd yr 
holl eglwysi oddiamgylch yn follol dawel, 
am ystod y rhan fwyaf o'r amser y cymerodd 
yr adfywiad le yn Nghapel Isaac a manau 
ereill dan oi woinidogaeth.. Mae yn wir 
fod llawer o'r rhai a wnaethant broffes y 
pryd hwnw wedi tynu yn ol, ond arosodd 
rhan fwyaf yn ffyddlon. Y llafur yr aoth 
Mr. Rees drwyddo yn yr adfywiad hwnw 
oedd yn ormod i'w nerth; efe a ddyoddefodd 
am hir amser oddiwrth ddolur gwddf, ac yn 
y diwedd oddiwrth yr ysgyfeint, yr hyn a'i 
cwbl amddifadodd oìia uoodd lleisiol; efe : 
ym n hir a gwro ei erbyn, on 
yn raddol efo a bl orchfygwyd, fel yr oedd 
yn gorfod ymddibynu yn gwbl ar wasanaeth 
gweinidogion y gymydogaeth, caredi dd 
y rhai a hir brofid, ac nì fethodd iddo dros 
ystod ei afiechyd hir barhaol, Bu farw yr y 
16eg o Ragfyr, 1864, a. chladdwyd ef ar yr 
21ain, pan draddododd y Parch. J. Davies, 
Cwmaman, bregoth dra argraffiadol yn y 
capel, a llefarodd amryw weinidogion yn 
fyr ar lan y bedd. Y nifer fawr o weinidog- 
lon, a'r dyrfa fawreddog o bobl o bob enwad 
o'r holl wlad oddiamgylch, am gryn bellder 
o Gapel Isaac, y rhaì a ddaethant i'r angladd, 
a dystiolaethant i'r dwfn barch oedd i'r ym- 
adawedig yn mynwes pawb a'i adwaenai. 
REES, MORGAN, oedd weinidog gyda'r 
Bedyddwyr yn y Felinfoel, ger Llanelli, 
sir Gaerfyrddin. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1725. Derbyniwyd ef yn aelod yn eglwys 
Felinfoel, lle y parhaodd ei aelodaeth dri- 
gain a dog o flynyddoedd. Dechreuodd 
bregothu yn y flwyddyn 1774. Urddwyd ef 
1 gyflawn waith y weinidogaeth yn y 
flwyddyn 1760. Bu farw yn y flwyddyn 
1809, yn 84 mlwydd oed. Yr oedd yn Grist- 
ion trwyadl, yn bregethwr diwyd a ffyddlon, 
ac yn weinidog tra gofalus. Yr oedd yn byw 
yD sir Forganwg, nid yn mhell o Fryn 
alem. Yr oedd hefyd o wasanaeth mawr 
i'r eglwys hono; ond ni phregethodd yn 
aml y pedair blynedd diwoddaf o'i fywyd, 
o herwydd ei fawr wendid. Bu farw mewn 


heddwch a gorfoledd. 
REES, OWEN, gweinidog y Bedyddwyr 
yn y Porthtywyll, Caerfyrddin. Efe oodd y 


fyrddin y gannf ddiweddaf. Yr oedd egl 
gan y Bedyddwyr yn y lle hwnw yn 


cyntaf a dderbyniwyd yn aelod yn Nghaer 
ger 
liver Cromwell, wedi ei ffurfìo o bosibl? tua'r 


flwyddyn 1649, ond a wasgarwyd yn arnser 


'r erlodigaeth dan Siarl y Ail. Ydi ìar 
imothy Thomas, Aberduar, a ardretho 


4 


/ 





REE 


—_ —— .—_ — — —— 2 — — — 


dy yn y dref oddeutu y flwyddyn 1787. 
Derbyniwyd Owon Rees yn aelod yn 1763. 
Dechreuodd bregethu yn fuan, ac urddwyd 
ef i awn waith y weinidogaeth tua'r 
flwyddyn 1787. Yr oedd yn wr sobr & 
doeth, amddiffynwr selog o athrawiaethau 
, nefolaidd ei gyfrinachau, a. hir fwyn- 
haodd y dwyfol bresenoldeb ei hirfaith 
studd cyn eì farwolaeth, o'r hwn yr ad- 
brwyd ef 1 ryw raddau, fel A pregethodd efe 
bythefnos cyn ei farwolaeth yn Glanyfferi, 
naw milldir oddicartref. Ar y Sabbath di- 
weddafo'i fywyd efe a bregethodd yn y 
Porth ll. Y Sadwrn canlynol gor- 
phenodd ei yrfa mewn llawenydd 68 
mlwydd ood. Claddwyd ef yn nghladdfa 
Penuel, Hool y Prior, Caorfyrddin, pan bre- 
gethodd ar y achlysur y Parch, Titus Lewis, 
oddiwrth DPhil. iii. 21. 

REES, OWEN, oedd weinidog Presbyter- 
aidd yn Hen Dŷ Cwrdd, Aberdar, Morgan- 
wg. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1717. Nid 
oes yn ein gallu ìddywoyd fawr am hanes 
y gwr hwn. Dywed y Parch. D. Peter, yn 
ei Hanes Crefydd. yn Nghymru, iddo gael eì 
urddo yn rhywle yn Morganwg, yn y 
flwyddyn 1743; ond dywed y Parch. Phil- 
lip Pugh, Elwynpiod, yn eì Ddyddiadur, mai 
yn y flwyddyn 1742 yr urddwyd ef, a medd- 
ylir mai ei hanes ef yw N cywiraf, am ei fod 
yn ysgrifenu yn ei ddydd-lyfr ar yr amser 

cymerodd hyny le. _ Pa le y bu ef yn aros 
by y flwyddyn 1751 nid oes hanes gonym, 
pan y cawn ef yn weinidog i'r eglwys new- 
ydd a sefydlwyd y flwyddyn hono yn Aber- 
dar. Bu yno hyd ei farwolaeth ar y 
14eg o Fawrth, 1768, yn y 61 mlwydd o'i 
oedran. Cyfansoddodd amryw emynau i'w 
canu mewn addoliad cyoeddus, y rhai sydd 
i'w canfod amryw o honynt yn nghnsg iad 
ei fab, y Parch. Josiah Rees, gweinidog Gelli- 
onen. Mae careg fedd i'w gweld ar dalcen 
gorllowinol hen eglwys y p wyf, ar yr hon 

mae y ddau benill canlynol, a llythyren 
Ìlnonaf pob llinell afn gwneud i fyny ei enw, 
o waith y Parch. Edward Evans:— 

O ddyn, ar derfyn, bron darfod,—ystyr 

W ir destun myfyrded ; 

E lw i'r byw ni welir bod, 

N asylfaen hir breswylfod, 

R hybuddiais ddyfais wir ddwyfol—orchwyl 

E rchais ar fy mhobol, 

E rneb, i drysori 'n ol 

8 ail addas a sylweddol, 

REES, WILLIAM, a anwyd Tachwedd 
7fed, 1822, yn Llanrhaiadr, ger Croesoswallt, 
ac addysgwyd ef mewn ysgol yn y pentref. 
Yr oedd yn ei ieuenetyd o eriad moesol 
da, o dymer lawen a chymdeithasol. Ymun- 
odd a'r eglwys Gynulleidfaol yn y Tabernacl, 

Llanrhaiadr, yn 1839, dan y Parch. D. 
rice, yn awr o Newark a Granville, yH 
Unol Daleithiau. Daeth yn aelod defnydd- 
iol o'r eglwys, ac ddysgawdwr ffyddlon 
yr Ysgol Sabbathol. Dechreuodd lefaru 
Bhagfyr 19eg, 1845. Yr oedd yn lefarwr 
hyawdl. Cymerodd arno ofal ysgol yn Llan- 
rhaiadr, wedi hyny yn Dolanog, ac yn fuan 


467 


— —— — OG a. a Ye —— 


RHI 


—— — — —— ———.Ì. .— — _ — — 


-———_  — a _ 
——— — 


wedi hyny yn Rhuddlan. Dorbyniodd alwad 
oddiwrth yr oglwysi Oynulleidfaol yn 
Nghorris, ac Aberllefeni, gor Machynlleth, 
ac urddwyd ef Ionawr gydd, 1858. Efe a 
brofodd ei hun yn was ffyddloni Dduw, a'i 
lafur ni bu yn ofer yn yr Arglwydd. Yn 
niwedd y flwyddyn 1865, efe a gladdodd ei 
anwyl briod, ac yn Ebrill, 1866, rhoddodd i 
fyny ofal ei weinidogaeth yn Nghorris ac 
Aberllefoni. Efe a aeth ar daith bregethwrol 
trwy Ddeheudir Cymru, lle y cafodd ei gy- 
meryd yn sal iawn. Efe a ddychwelodd i 
Lanrhaiadr, ei bentref gonedigol, a bu farw 
yno Mai l4eg, 1866 ; gadawodd un plentyn 
wyth mlwydd oed, heb dad namam, ì 

nain oedranus. 

REINALLT, HYWEL, bardd enwog ag 
oedd ym DYW rhwng 1460 a 1490. 

REUTER, ADAM, oedd yn ysgrifenydd 
dysgodig 8c enwog. Ganwyd ef yn sir Ddin- 
bych, Yn yflwyddyn 1608 aoth i Rydych- 
ain, i'r dybon o fod yn efrydydd yn drwydded- 
ol i bob un o'r cyfreithiau. Bu yn aros yn 
y Brifysgol dros lawer o flynyddoodd, ac yr 
ydoed wodi ei dderbyn yn aelod o Golog 

otor. Yr oodd bur gydnabyddus a 
llawer o'r prif ysgoleigion, ac yr oodd yn 
gyfarwydd 1awn yn y Lladin. Ysgrifenodd 
awor o lyfrau tra gwerthfawr, y rhai ydynt 
oll wedi eu henwi yn Lladin. Wood's 4then. 

Pom. 

RHAIN, & gyfonwid Dremrudel, oedd un 
o feibion Brychan Brycheiniog, yr hwn oedd 
yn byw yn y bumed ganrif. Dewisodd fyw- 
yd milwraidd, ac aeth tua rhanau dwyreiniol 
Hriogaobhau ei dad, y rhai a drosglwyddodd 
i'w olafiaid; ac yn ol fel dywod Mr. Theo- 
philus Jonos, claddwyd ef yn Llanddefaelog- 
ach, ger Aberhonddu. Dywedir yn ““ Achau 
y Saint” iddo gael ei ladd gan y Sacsoniaid 
paganaidd. wel Keos's Welsh Suints, & 
Jones's History of Breconshire, 

RHAWIN, oedd yn un o seintiau y bumed 
ganrif, a mab i Brychan Brycheiniog, a gol- 
wir ef gan Llewellyn Offeiriad Rhwfan, yr 
hwn a ddywed ei fod wedi fydlu yn 
Ynys Mynaw, llo y mae eglwys wodi ei chy- 
sogru iddo. Ar ol hyny dychwelodd i 
Gymru, a lladdwyd ef a'i frawd Rhun, ar 
bont a elwir Ponrhun, yn Merthyr Tydfil, 
pan yn ei hamddiffyn yn erbyn ymosodiadau 
y Sacsoniaid.—( Williams's FEwinent. Welsh- 


men. 
RWEDIW, oedd sant, ond nid ydym yn 
bod nemawr o'i hanes. Claddwyd ef yn 
anllyfni, sir Gaernarfon, o'r hon eg- 
lwys yr oodd efe yn sylfaenydd. Dangosid 
yno hofyd ei ffynon, ei eisteddle, argraíf 
troed ei farch, a llun ei fawd ar gareg.— 
( Bonedd y Saint.) 

RH U, mab Tudwalch Carnau, ty- 
wysog Oerniw ; y mae ei enw yn nghofresi y 
Seintiau Oymreig, ond nid oes yr un eglwys 
yn adnabyddus wedi ei chysegru ar ei onw, 
na'i sylfaenu ganddo. Ei fam oedd Dyfan- 
wedd, merch Amlawdd Wledig, penaeth 
oedd yn byw tua dechreu y chweched ganri 
(Iolo's Welsh MSS., 503.) 


RHI 


 — 


faenu eglwys Llanrhian, yn sir Bonfro; oed- 
wid gynt;ei wylddydd ar Mawrth 8. 
R ON, merch Hefeydd Hon, nod- 


weddiad enwog yn y Ffughanesion Cymreig. 
Priododd y tro cyntaf a Pwyll, brenin Dy- 
fed, a'r amgylchiadau mewn perthynasi'w 
dyweddiad a adroddir yn helaeth yn Mab- 
inogi Pwyll Pendefig Dyfed. Ar ol marwol- 
aeth Pwyll, y mae Rhianon yn cael ei dy- 
roddi gan ei mab Pryderi ar Manawydan 
mab Llya, a'i hanes ddylynol a adroddir yn y 
Mabinogi sydd mn dwyn ei enw. Ei hadar 
oeddynt 'ryfeddo , caniadau y rhai oedd mor 
bor nes oedd rhyfelwyr yn aros Mt gwynedig 
am bedwar ugain mlynedd yn ddidor ìi wran- 
daw arnynt ; y rhai oeddynt yn fynych dreith- 
destynau gan y beirdd. Crybwyllir hefyd 
am danynt yn y Triad canlynol —'< Tri 
phoeth na chlywir yn fynych. Cân adar Rhi- 
anon, cân ddootho enau Sacsoniaid, a gwa- 
hoddiad i wlodd oddiwrth gybydd.” Myo, 
Arch 1UI., 245; Guests Mabinogion, vol. ô. 
RHID , Bant, ar na wyddis yn iawn ei 


ddyddiad ; oedd yn aelod o Goleg Cen- 
nydd, yn gonny d, yn Gower, Morgan- 
wg, ac yn sylfaenydd Fd) Llanrhidian 


un sir. (Achau 
yn HHIEINGAW, un ; sgantesau y bumed 
ganrif .. Yr oedd hi yn un o ferched Brychan 
rycheiniopg, a dywedir eì bod yn santes 
Llech yn lienydd. Dyma hen enw ardal 
yn sir Faegyfed, dadran o'r hon, neu y dosran 
cymydogaethol o Elfael, a elwid unwaith 
Llech Ddyfiog ; ac or fod sefyllfan yr olaf 
ansicr, mae yr adroddiad sydd ar gael fod 
Cynydr wodi oì gladdu yn Glasbury efallai 
gynorthwy ì benderfynu hyn; y mae 
langynydr ac Aberyscir, dwy eglwys yn 
Mrycheiniog, y rhai efallai a sylfaenwyd 
gan Cynydr, wedi eu cysegru iddo eof yn 
nghyd â'r Forwyn Fair, ac o dan y ílaenaf 
y oedd unwaith gapel a elwid Eglwys 
osel. (Jones's Jisiory of Breconshire. 
Recs's Welsh Saints.) 
RHIERI, mab Tangwn, penaeth ag oedd 
yn byw yn agos i ddiwedd y chweched ganrif. 
Cofrosir, ef yn Trioedd abl un Ŷ aad 
gwrdd faglaw nys Prydain,” au 
ereill oeddynt 'Tynwodd a Pryderi. (Myv. 
Arch., ìi. 5.) 
RHIRYD, un o feibion orddorch y Ty- 
wysog Owain edd. Yr oedd efe yn 
Arglwydd Clochran yn Nu Iwerddon, a chy- 
northwyodd Hywel ei frawd yn yr ymdrech 
i sicrhau iddo benaduriaeth Gogledd Cymru. 
Yr oedd efe yn bresenol yn mrwydr y 
flwyddyn 1170, lle y clwyfwyd Hywel yn 
farwol, ac wedi hyny a gymerwyd gan 
Rhiryd drosodd i'r Iwerddon. Yn A. 1172 
aeth gyda. Madog ei frawd i wlad bell 
gorllewinbarth, yr hon oodd Madog wedi ei 
eled mewn mordaith flaenorol, a mwy na 
theby , ìÌe, ymae genym reswm digonol i 
feddwl, mai y wlad Tono oedd cyfandir 
America, lle y tiriasant, ac yn ol yr hanesion 
a glywsom yn ddiweddar o enau progethwr 


468 








——— — —  —w — 
c— -———— u——— ——_————_————— oh 


credadwy, y mae eu hiliogaeth yno yn anedd- 
wyr y coedwigoedd, er wedi cadw eu Cym- 


raeg. 
RHIRYD FLAIDD. Cymerodd ei - 
enw Blaidd oddiwrth ei henafiad o dŷ ei 





fam, Blaidd Rhudd, neu Flaidd d, 
o Gest, ger Penmorfa. Yr oedd efe fab i 
Gwrgenau ab Collwyn, o ferch Bleddyn, 


bywyso Powys. Yr oedd Rhiryd yn Ar- 
glwydd Penllyn, yn sir Feirionydd, gn 

yw yn Rhiwaedog, ger y Bela. Yr ei 
diro i yn cynwys y pum plwyf canlynol : 
Penllyn ac Eifionydd, yn sir rnarfon ; 
Pennant, Mola i, a'r Glyn, yn Mhowys; 
ac un ar ddeg o drefi yn sir Am ig. Yr 
oedd yn byw tue chanol yr unf, nrif ar 
ddeg. Y mae llawor o'r teuluoedd henaf 
Ngogledd Cymru yn olrhain ou hachau oddi- 
wrtho ef. (Wallams's Eminent. Welshmen, 
tudal, 435.) 

RHISIART AB HYWEL AB DABEIN- 
ON, oedd yn un o feirdd yr unfed ganrif ar 
bumtheg. Yr oedd yn byw yn Hengaer. Y 
mae rhai o'i gyfansoddiadau ar gael mewn 
llawysgrifau. 

RHISIART AB RHYS, o Llanharan, yn 
eir Forganwg, yr hwn oedd yn un o foirdd 
enwog yn nechreu yr unfod ganrif ar bum- 
theg, oblegyd dywedir ei fod yn byw rhwng 
y blynyddoedd 1480 a 1520. Yr oedd yn 
fab i Rhys Llwyd, neu Rhys Brydydd, ac yn 
byw yn Morthyr Fawr. Yr d efe yn 
athraw i Iorwerth Fynglwyd; ac y mae rhai 
darnau o'i weithiau barddonol ar gael mewn 
caspliadau llawysgrifau. Yr oedd ganddo 
ddau fab, un Llewellyn, yr hwn a elwid 
Ym Ngoslodd Cymru Lewis Morganwg, a'r 
lall yn Rhys, a olwid mab Rhisiart Brydydd 
(Jolo's MSS. 


LWYD, un o feirdd enwog diwedd y bum- 
thegfod ganrif; dywedir ei fod yn byw yn y 
blynyddoedd 1460 hyd 1500; y mae darnau 
o'l weithiau barddonol ar gaol mown llaw- 
ysgrifau. ^ 

RHISIART GELE, yr hwn hefyd a olwid 
'* Y Prydydd Brith,” yr hwn hefyd y gwelir 
wrth er enw llenyddol ei fod yn nghorlan y 
beirdd, ac yn byw yn y rhan olaf o'r unfed 
ganrif ar bumtheg. 

RHISIART IORWERTH, oedd fardd a 
flodouodd rhwng y blynyddoedd 1470 a 1500. 
Yr oedd efe yn fab ì Iorwerth Fynglwyd. Y 
mae darnau o'i gyfansoddiadau barddonol ar 
gaol mewn hen law ysgrifau. 

RHISIART FYNGLWYD, un o feirdd 
dechreu yr unfed rif ar bumtheg; y 
mae darnau o'i farddoniaeth ar gael mewn 
hen law ysgrifau. 

RHISIERDYN, oedd fardd enwog yn 
Mon, yr hwn oedd yn nghanol ei enwog- 
rwydd rhwng 1290 a 1310. Y maodwy o'i 
awdlau cryn faith, cyflwynedig i Hywel ab 
Gruffydd a Goronwy ab Tudur, wedi eu 


hargraffu yn y gyfrol gyntaf o'r Myvyrian 
Arc aiolag y 
RHITTÂ GAWR, oodd ormel-leiddiwr 


rhyfeddol, am yrhwn y mae yr hanes can- 


————— 


4 








RHI 


lynol yn cael eì roddi yn yr Adgofion Cym- 
reig :— Mown un o'r Trioedd gelwir ef yn 
un o'r fri “GGwrthrymardwy,'” a 

fantell iddo ei hun o farfau y breninoedd, y 





”r —— 








Yyearmos ofnad 
awr yn myn 
fantell ; 
addurno ei fantell a barfau y breninoedd, & 


anfon croen oì en a'i farf iddo, ys, neu ddy- 
ymladd ag ef, ar yr am gorch- 
fygwr gael barf y gorchfygedig. Enillodd 
fantell, a gorchfygod ef Rhitta, 
X mae bryn yn agos i'r Towyn, yn air Feir- 
ìonydd, a elwir AKAsv y Barfae, lle, yn ol y 
dodiad, y darfu i'r brenin Arthur ladd 
Rhitta Gawr. (Jones's Bardic Museum, 24.) 
RHIWALLON, un o feddygon onwog 
Myddfai, yn sir Gaerfyrddin, yr hwn oed 


byw yn nechreu y drydedd ganrif ar 
ddeg. Mewn cyfuniad Ry mab, Oadwg- 
an, Gruffydd, ao Einion, gwnaeth ef gyflawn 
adroddiad o'r ymarfer o feddyginiaeth ag 
oedd yn wybyddus iddynt hwy y pry 
hwnw, ao mae yn debygol maey llawysgri 
wreiddiol mwyd eye ynd ofo oed y 
un a drosg wy er ys y ynydd- 
oedd yn o o lyfr ll yr Lad Gymreig 
yn Llundain i'r Brydeinig, o'r 
on y mae llawer o hen gopïau. Y mae yn 
deilwng o'n sylw ì hiliogaeth Rhiwallon bar- 
hau yn ddidor fel ymarferwyr a meddygin- 
ìaeth Myddfai hyd tua chanol y ganrif 
daf, (Owen's Cambrian Biography.) 
RHIWALLON, mab Cynedda, yr hwn, yn 
ol y “ Brut Oymreig,” a ganlynodd ei dad ar 
orsedd Prydain. eì fod yn ieuano & 
thyner o ran eì gyneddfau, cafodd ef deyrn- 
asiad heddychol. Yn ei ddyddiau ef y bu 
yn gwlawio gwaed am dri diwrnod, a_bu ar 
ol hyny farwolaethau lawer, y rhai a achos- 
wyd gan frathiadau y p gwenwynllyd 


a d gan y gwlaw. Yn ol rhai hanesion 
a ndodo bu ef yn feyrnasu am chwe' 


mlynedd a deugain, a chladdwyd ef yn 
Nghaerefrog. yv. Arch. ìi. 136.) 
IWALLO , mab Cynfyn, yr hwn, ar 


farwolaeth y Tywysog Gruffydd ab Llewelyn, 
yn 1062, a addurnwyd yn rhanol â Bleddyn 
ei frawd a phenaduriaeth Gwynedd a Phowys, 
yr byn sydd yn gwneud y rhaniad presenol 
o Ogledd Oymru. Dygwyd hyn oddiamgylch 
drwy gynorthwy lorwerth y eswr, i'r 


h oedd ì i cy- 
mery llw o dyadlondot a than rwymau 


1 
dalu teyrnged gyflawn, yr hyn na wyd 
Xx 


469 


Lleyn ; 


[RHO 








i'w olynwyr. Yn y flwyddyn 1068, unodd 
Rhiwallon a Bleddyn, yn ystod absenoldeb y 
brenin William o Normandy, ac unasant ag 
BEdrio Iarll Mercia mewn gwibdaith ddarn- 
eidiol ar y gororau, ac anrheithasant sir 
Henffordd mor bell a'r Wyebridge. Yn 1068, 
cyfododd Meredydd ac Ithel, meibion Gruff- 
ydd ab Llewelyn, fyddin er cael adfeddiant o 
naduriaeth Gogledd Oymru oddiar y ty- 
wysogion llywodraethol, a chymerodd brwydr 
ofnadwy le yn Mechain, yn sir Drefaldwyn, 
lle y lladdwyd Rhiwallon ac Ithel. (Brut y 
Tywysogion, Myv. Arch. ii. 517.) 

R ALLON, mab Urien, a gofrosir yn 

y Trioedd fel y prif un o dri “ hueilogion 
eulu” ynys Prydain. Y ddau lwyth ereill 
oeddynt eiddo Caswallon Law Hir a Belyn o 
gelwid hwy felly am iddynt rwymo 
eu hunain yn nghyd A llyfetheirian eu meirch 
er cyd-oddef ymosodiadau eu gelynion, ac o 
yniad cawsant eu rhyddhau i beidio cyd- 
nabod unrhyw benarglwyddiaeth yn eu tir- 
iogaethau, namyn yn y A mith nedl- 
aethol a ch in. Yr oedd Rhiwallon yn 
byw ynyr flaenaf o'r chweched ganrif, 
ao yr oedd yn ymladd yn erbyn y Sacsoniaid 
gymerodd hyn le. | Wslliams's Eminent 

elshmen, tudal. 347.) 

RHIWALLON WALLT BANADLEN, 
yr hwn oedd un o benaethiaid y chweched 
ganrif. Cofresir ef yn y Trioedd fel un o'r 

i “'deifnogion” Ynys Prydain; y ddau 
ereill oeddynt Gwalchmai ab ar, a 
Llechan ab Arthur, Mewn Triawd arall 
unir ef a Rhun ab Mae & Chadwaladr, o 
âan y cyfenwad o dri aurAualogïon Ynys 
Prydain, am fod cylchau o aur o amgylch eu 
breichiau, penliniau, a'u gyddfau, fel nodau 
o hawlfreintiau breninol. Ond ol rhai 
copïau o'r Trioedd, gelwid hwy felly am eu 

yn rhy dal ìi farchogaeth yn y ffordd 

in, &c am hyny yn defnyddio panaur 

1 ddal eu penliniau, tra yr oedd eu traed 

yn cael eu cadw yn ol a rhwymyr&1 yn 

croesì pystylwyni (crwppers) eu meirch.— 
(Myv. Arch. ii., 8, 5, 17, 62, 69.) 

RHOBET, HUW IEUAN, oedd yn un 
o feirdd diwedd yr unfed ganrif ar bumtheg, 
& dechreu y ddwyfed ar bumtheg. Gelwir ef 
gen Moses Williams, Syr Huw Robert Len. 

mae rhai o'i gyfansoddiadau wedi eu cadw 
mewn llawysgrifau, 

BHODBI, mab ieuengaf Idwal Foel, ty- 
wysog Gogledd N ymru, yr hwn ^ Jaddwyd 

e n, yn y flw n 
866. Y pislwyd ei M dwolaeth gan Ia ei 
frawd, yr hwn a ymosododd ar y Gwyddelod, 
y rhai oeddynt wedi i ymeefydiu yn dra lluos- 
og ar holl ororau Gogledd Oymru. Darfu 
iddo eu difa mor ofnadwy, fel na ddarfu i'r 
hiliogaeth mwyach wneuthur un math o 
ymaef yn Nghymru. (Brut y Tywys- 
0gton. 
“RHODRI, mab Owain Gwynedd, tywysog 
Gogledd Cymru, o Orisiant, ei ail-wraig, 
march Gronw so Owain ab pdnywain. hy n 
wyddyn 1174, gosodwy yn nghar- 
char gan Dafydd ei frawd, a chadwyd ef yno 


RHO 


—_— — 


470 


RHU 


— —— — _ —— uw wv — — 


9 


h d y wyddyn 1177 , pryd. y diangodd, a | Anarawd, fel y mnb hynaf, yn cael y titl o 
chafodd f 


dianto Ynys Mon. Yr oedd yn 
cadw ei feddiant o honi yn y flwyddyn 1188, 
pan oedd Giraldus Cambrensis gyda yr Arch- 
esgob Balwin ar ei daith trwy Gymru; a phan 
ddarfu iddynt groesi cyfyngfor Menai, cy- 
farfuwyd hwy gen Rhodri a'i feibion, ac yn 
mron holl breswylwyr yr Ynys. Er holl 
ymdrechion yr Archesgob i berswadio eì 
feibion ì gymeryd y groes, methodd mewn 
un modd 1 wneuthur hyny, i'r hyn amgylch- 
iad y priodola Giraldus yr achos o farwol- 
aeth rhai o honynt yn fuan ar ol hyny, ac 
hefyd ymlidiad Rhodri o'r Ynys, yr hyn a 
gymerodd le yn fuan iawn. 
RHODRI, mab Morgan Mawr, brenin 
Morganwg yr hwn & wnaed yn esgob Llan- 
daf 961, yn groes ì ewyllys y 
Pab, am a bd Yn wr priod; a chafodd ei 
wenwyno yn fuan ar ol hyny. Cafodd y 
cynygiadi arosod gweddwdod ar y clerig- 
ion y fath wrthwynebiad Neheudir Oy- 
mru fely meddyliwyd mai doethineb oedd 
rhoddi eu ffordd iddynt, a chaniatawyd idd- 
ynt briodi fel o'r blaen. (Brut y Tywysogion.) 
RHODRI FAWR, oedd ryfelwr enwog, a 
thywyso , & mab i Merfyn Frych, 
ar farwo yr hwn, ŷn y flwyddyn 843, 
gwnaed ef yn benadur Ynys Mynaw. Enw 
ei fam oedd Essyllt, unig ferch an Tin- 
draethwy, yn hawl a un y cafodd benadur- 
a Pho 


iaeth Gwyned s,& Deheudir Oy- 
mru, trwy hawlfraint harad ei wraig, 
merch Meuryg ab Dyfn ab Arthen Sit- 


llt, brenin Ceredigion. Yn y flwyddyn yr 
esgynodd i'r llywodraeth anhreith d ei 
diriogaethau gan Berthred, brenin Mercia, 
yr hwn yn y diwedd a orchfygodd efe, gyda 
cholled fawr, trwy gynorthwy Meuryg ab 
Hywel, brenin Morganwg, yr hwn a ladd- 


w frwydr. Yn y flwyddyn 8ô)b, 
gorchfygodd lu mawr o'r Daniaid, a_lladd- 
odd Gormund, eu blaenor. Yn y flwyddyn 
872, gorchfygodd N Daniaid ddwywaith gyda 
lladdfa, fawr, on, yn mrwydrau Bangol- 
au a Manegid. Yn y flwyddyn 877, darfu 
i'r Seison anrheithio Mon gyda byddin allu- 
og a dinystriol, y rhai a wrthwynebwyd gan 
odri yn eì ysbryd dewraidd arferol; ond 
efe yn y diwedd a syrthiodd yn anrhyd- 
eddus, pan yn ymladd dros ac yn amddiffyn ei 
wlad. eddwyd. Gwriad ei frawd, a Gweir- 
dd mab Owain Morganwg, yn yr un frwydr. 
Gadawodd Rhodri Fawr 1 mab, sef Anar- 
awd, Cadell, a Merfyn, ar ei ol, rhwng y 
rhai y rhanodd ei lywodraeth; rhoddodd 
Gwynedd i Anarawd, yn nghyda' breswylfod 
freninol yn Abermaw, yn Ynys Mon, i'r hwn 
le y symudwyd hi o Caer Seiont, ger Caer- 
narfon; eisteddlewreiddiol llywodraeth Gwy- 
nedd oedd yn arfer bod yn Dyganwy, ar y 
Conwy. Cafodd Cadell dywysogaeth Deheu- 
barth Cymru, gyda phalas Dinefwr ; a rhodd- 
odd Powys i Merfyn, gyda phalas Mathrafal. 
Gelwid y tri thywysog hyn “ Y tri thywysog 
taleithiol,” am eu bod yn gwisgo ooron- 
blethau neu deyrngoronau o aur, yn y rhai 
yr oedd perlau gwerthfawr; ond yr oedd 


““ Frenin Oymru oll,” ac yn derbyn teyrn- 
ged flynyddol oddiwrth dywysogion Deheu- 
arth Cymru a Phowys. 

RHODRI MOLWYNOG, oedd dywysog 
gwrol a rhyfelgar, ac yn fab i Idwal Iwrch, 
mab Cadwal: a Ar ad en cyfnod Oristn 

an, yn y flwyddyn 720 o'r c 15t.- 
ionogol, esgynodd Ï lywodraeth y rhan or- 
llewinolo Brydain; ac mor fuan ag y darfu 
iddo gymeryd meddiant o honi, bu raid iddo 
amd ei diriogaethau yn erbyn ymosod- 
iad y Sacsoniaid, y rhai oeddynt yn ymosod 
arnynt dan lywyddiaeth Addelred, yr hwn 
a anhreithiodd sir Dyfnaint, a phan yn 
myned rhag eu blaen i anhreithio Oerniw 

orchfygwyd hwynt gan y Brythoniaid o 

an Rhodri, a gorfodwyd hwy i gilio ol. 
Yn yrun flwyddyn darfu i Rhodri orchfygu 
y Sacsoniaid yn Ngogledd Oymru, a thra- 
chefn yn Morganwg. Yn yflwyddyn 728, 
dinystriodd fyddin fawr o'r Sacsoniaid yn 
mynydd Carno, ger Orughywel, a thro arall 
nm mrwydr Henffordd yn y flwyddyn 735. 

r oedd mewn brwydrau parhaus a'r Sacson- 
iaid hyd yn agos i ddiwedd. ei oes, a bu 
farw yn y flwyddyn 756, gan adael ar ei ol 


ddau fab, sef Oynan Tindaethwy a Hywel, 
a'r hynaf a esgynodd i orsedd , dros 
derfynau yr hon y bu Rhodri Molwynog 


mewn ymgyprys parhaus a'r Sacsoniaid. 

RH BH. FAWB, merch Usber Galed, 
yr hon a gofresir yn y Trioedd fel un o dair 
cyrforwyn” Ynys Prydain; y ddwy ereill 

dynt Llewai meroh Seithwedd Seidi, a 
Medarai Badell Fawr. 

RHUDDLAD, oedd yn un o seintiau y 
seithfed ganrif. Yr oedd hi yn ferch i freuin 
Leinster yn yr Iwerddon, a sylfaenodd eg- 
lwys Llanrhuddlad, yn Mon. Oedwid ei 
gwylddydd gynt ar Medi 4. (Rowlands Mona 


Antâgua.) 

RHUDDLWM GAWR, sydd nodweddiad 
dychymygol. Cofresir ef yn y Trioedd, gyda 
Math ab Mathonwy, a Menw, fel tri rhagorol 
yn y gelfyddyd ledrithiol a drychiolaethol, 
yr hyn y dysgwyd ef gan Eiddilig Cor.— 
(Myv. Arch. ìi. 7. 12.) 

RHUDDWYN GAWR, oedd wron Pry- 
deinig boreuol, traddodiadau am yr hwn 
ydynt wedi cadw ychydig o gofianau. Rhodd- 
odd efe “ enw Caer Rhuddwyn i amddiff- 
ynia ar ben bryn Pentregaer, yn mhlwyf 

soswallt, yn uniongyrch o dan yr hwn 
mae llyn mawr, a elwir Llyn Rhuddwyn. 
Crybwyllir yn y Chwedlau Cymreig am dri 
chawr o frodyr, Cawr Myfyr, Cawr Rhudd- 
wyn, a Chawr Berwyn. (Gwel y Greal, tud. 
240. _ Cambro Briton, ì, 342.) 
Wledig, ys bwn , n o i feibion gr gnedda 
, Jr hwn a ryfolodd gyda'i yn 
ngyriad ymaith y Gwydd o Ogledd Cy- 
mru. Fel anrheg am yn calodd gantref yn 
gir Ddinbych, a elwid Rhufoniog. Gelwid 
ef Rhufawn Rhufoniog, ac h Rhufawn 
Hael, am eì fod y dyn mwyaf ionus yn 
Nghymru yn ei ameer ef, Williams's Emi- 
nent Welshmen, 440.) 


MW 





RHU 


—-— 
— 


RHUFAWN BEFR, neu y Teg, yr hwn, 
yn ol rhai awdurdedau hanesyddol, oedd yn 

b i Gwyddno Garanhir, tra y mae ereill 
dywedyd mai mab Deurath Wledig d. 

r oedd yn byw yn y chweched ganrif, ac yr 
oedd yn un o'r niaid a ymladdodd yn 
mrwydr Cattraeth, a dywed Aneurin fel y 
canlyn am dano; “' Y penaeth hwn a ruthrai 

luoedd ; iodd pump o gadfyddin- 
oedd trwy fin ei gleddyf, oddodd ef aur 
i'r allor, a rhoddion o feini gwerthfawr i'r 
ffilorydd.” Lladdwyd ef mewn brwydr, & 
rhoddwyd ei bwysau o aur am ei gorff, ac 
am hyny y gelwir ef yn y Trioedd yn un o'r 
tri '“eurgelain” Ynys /dain, 8o un o'r 
tri brenin bendigaid Brydain, ao y mae un 
arall yn ei resu yn un o'r fri treiawg. Y 
mae crybwylliad am ei fodd mown awdl a 
ansoddwy el mab y Fywysog 
Gwein Gwynedd, yn Y mghylch y flwyddyn 
1160, yr hon a argraffwyd yn y Myvyrian 
Archaiology. Ar ol mwy na chanrif wedi 
hyn, yr ydym yn cael bedd Rhufawn yn cael 
eì grybwyll gan Gwilym Ddu, y bardd, yn y 
fath fodd ag y gallwn benderfynu fod y fan 
lle gorweddai yn eithaf gwybodus y pryd 
hwnw. (Guests Mabinogion, ii. 209. 

RHUN, mab Beli ab thun ab Maelgwn, 
oedd dywysop, ac yn byw a bod yn y rhan 
flaenaf o'r seithfed ganrif, Cofresir ef yn y 
Trioedd fel un o dri “'rhuddfrawg” Ynys 
Prydaio. Y ddau ereill oeddynt Llew Llaw- 
gyflos a Morgan Mwynfawr. (Williams's 

minent. Welshmen, 439.) 

RHUN, mab Brychan Brycheiniog, oedd 
Bant, ao yn byw yn M bumed ganrif, yn agos 
i Mara, neu Llyn Llanygors, yn sir Frych- 
einiog. Lladdwyd ef a Rhawin ei frawd gan 
y Sacsoniaid naidd ar Bont lthun, yn 
B i Ferthyr Tydfil, pan oedd efe yn am- 


y bont yn eu herbyn. Efe oedd tad 
Nefydd ac Andras. (Iolo's Welsh MSS., 
518. 


UN, mab Einion, oedd benaeth yn 
niwedd y seithfed ganrif. Cofresir ef yn y 
Trioedd fel un o dri “trahaawg” Ynys Pryd- 
ain ; y ddau ereill oeddynt Sawl Benuchel a 
Pasgen ab Urien. (Myv. 4rch., iì. 6.) 

RHUN, mab Euryn y Coed Aur, yr hwn 
oedd yn fab aw or, sd Cel a Yn ol 
Achau y Saint, un ab Euryn yn 
sant yn Ystumllwynarth ; yr oedd yn byw 
yn y ohwechfed ganrif. (Jolo's Welsh Manu- 


ecripin, 643.) 

a UN, ymab Maelgwn Gw edd, cedd 
8sog rhyfelgar a i'r o 
freninol ar m eì dad. fel brenin y Brython- 
iaid, y hyn a gymerodd le yn mlwyddyn ein 
Harglwydd 560. Cafodd ryfel maith a gwaed- 
lyd â'r tywysogion gogleddol, y rhai a 
wnaethant ru 1 sir Gaernarfon, a 
llosgasant bob peth rhag blaen; i ddial am 
hyny, yr aeth Rhun a byddin i ogledd Cymru, 
ac fel tal ì wyr Arfon am eu dewrder mawr, 
ac am eu bod s wedi cael eu cadw cyhyd oddi- 
wrth eu teuluoedd, rhoddodd iddynt bedwar 
ar ddeg o hawl-freintiau, y rhai a elwir 
'* Breiniau Gwyr Arfon,” ac y mao y rhai 


471 





—— —— o 


RHU 


— cg — 


hyn ar gael yn Neddf-lyfr y Cyfreithiau Cy- 
mreig. Y mae rhai fìon am Rhun ab 
Maelgwn ar gael a chadw yn y Trioedd; 
mewn un gelwir ef un o dri “ Gwyn- 
deyrn” Ynys Prydain. Y ddau ereill oeddynt 
Rhufawn Betr, ac Owain ab Urien... Mewn 
Triad arall y mae yn cael eì resu gyda Rhiw- 
allon Wallt Banadlen a Chadw Fendig- 
aid i wneud fri “ Aurhualogion,” y rhaìa 
elwid felly am eu bod yn gwisgo cadwyni o 
aur oddiamgylch eu breichiau, penliniau, 
a'u gyddfau, fel arwyddion o allu goruchel 
yn mhob talaeth o Brydain. Prif breswyl- 
fod Rhun oedd y Aoman Conovium, ar oror 
orllewinol yr afon Conwy, ac oddiwrtho ef y 
cafodd yr enw Caer Rhun. Bu farw yn y 
flwyddyn 586, a chanlynwyd ef yn y llywod- 
raeth gan Beli ei fab. (4ncient Laws and 
Tmnstitutes off Wales, ìi. 104.) 

UN, mab Peredur, yn ol dg “ Brut 
Cymreig,” aadferwyd i benaduriaeth Prydain 
ar farwolaeth Idwal, a chyfrifir i hyny gy- 
meryd llo yn y bumed ganrif cyn Orist. 


(Myv. Arch., ìi., um 
RHUN BALADR FRAS, yr hwn, yn ol y 
'“Brut Cymreig,” oedd y nawfed brenin 
Prydain, ac esgynodd i'r orsedd ar farwol- 
aeth Lleon wr, eì dad. Teyrnasodd 
un a deugain o flynyddoedd ; yn ystod yr 
amser h gosodwyd ì lawr ofidiau y deyrnas, 
a chafodd heddwch ei adferu. Efe hefyd a 
adeiladodd Caergaint a Chaerwynt, a'r ddinas 
ar fynydd y Gaer (Shaft), yrhon a elwid 
Caerbaladrin, a Chaersepton, ond awr a 
elwir gan y Seison, Shaftsbury, lle 
ffwydodd yr Eryr dynged Prydain, pa 
y ddinas yn cael ei hadeiladu. “ Tua'r 
amser hwn y gorphenodd Solomon adeiladu 
y deml yn Ierusalem.” (Myv. 4rch., ii. 14.) 
RHWYDRYS, oedd sant yn y chwech 
nrif. Yr oedd efe yn fab i Rhwydrim neu 
odrem, brenin Connaught, ac efe a syl- 


faenodd eglwys Llanrhwydrys yn Mon. 

Cedwid gwylddydd iddo gynt ar Tach. 1. 
RHY , Un o'r seintiau yn nghanol 

y chweched rif. Yr oedd efe yn un o 


ddeuddeg mab Helig ab Glanawg, y rhai 
oeddynt wedi llwyr ymroddi i fyw yn gre- 
fyddol, pryd y distrywiwyd tiriogaethau eu 
tad gan orlifiad y môr. Efe a sylfaenodd 
eglwys Llanrhychwyn, yn sir Gaernarfon. 
(Achau Seint 

RHYDDERCH, esgob yn Nhyddewi, yr 
hwn a fu farw yn y flwyddyn 961. (Brut y 


sogïon. 
RHYDDERCH, brenin Prydain, yr hwn, 
ynol y “Brut Cymreig” aganlynodd Rhyddion 
yn y freniniaeth, yn yr ail gen cyn Crist, 
RHYDDERCH, brenin Dyfed, yn Neheu- 
barth Oymru, yr hwn a fu farw yn y 
flwyddyn 801. (Brut sogion.) 
HYDDERCH, JOHN, Bramspton Hall, 
oedd bregethwr gydu'r Trefnyddion Calfin- 
aidd, yn sir Benfro. Ganwyd ef yn 1771. 
Bu y brawd hwn yn llafurio yn galed a ffydd- 
lon gyda'r achos am 39 o flynyddau. Bu 
farw Gorphenaf 1Sfed, l8i6. Cyfrifid ef 
yn wr cadarn yr yr ysgrythyrau, a nherchid 











ef gan bewb a'i adwaenai fel u: un n ffyddlon a 
difrifol. Arferai bregethu yn y ddwy iaith, ac ; 
oherwydd hyny yr god: cedd I yn fwy 


waeanaethu ei parth hwn 
o'r wlad, ganel iod gida diar wng Oymry 
a Seison sir Be 
RHYDDERCH, mab Oaradog ab Iestyn 
yr hwn a esgynodd i orsedd Morganwg Rae a 


A wyddyn 1070, trwy farwolaeth ei & gwrnder, 


des ab Hhydderh ab Ietym. 1a.J 
fl 1071 o'r Nor- 
maniaid, /da lladdfa fawr, y rhai oeddynt 

anrheithio Deheudir igpirs Ar farwol- 


yn 

aeth Bleddyn aerlyddaet flwyddyn 

1079, cafodd. ben diaeth Deheubaith | n 
ig ch Rhys ab Owain, yr 


lltiodi 

byn ni Awynbandd. d am fawr o ameer, obl legyd 
iddo'& gael ei ladd mewn modd bradwrus gan 
Meirion ab Rhydderch, ei gefnder, yn y 
flwyddyn _ 1074. (Willsams's Eminent 
Welshmen, tudal. 441. 
uRHYDDEROH, ma Mwy TF 

organwg, 
a chafodd. breswyllod. fres 


; brenin 
llwg, 
ccelwyd ydh 


Wysg; ond yn yn y flwyddyn 1021, ar farwol- 
aeth Llywelyn ab Siteyllt, cafodd feddiant o 
benaduriaeth Deheubarth Oymru, hon & 
dwy rym arfau am ddeg mlynedd. 

mi 1031, darfu i Hywela Me- 


redydd, meibion Edwyn, y rhai a ychwano 
asant eu galluoedd mil milwrol trwy gyfl mii. 
wyr (Bri Ŷ ymoeod arno, a'ì Mad yn y 


frwydr. ( Brut 80 

RHY DER AW RHISIART, oedd 
Ganrif ac bumtheg, E dedhrou y d yr uniad | Pam 
ganrif ar bumtheg, a dechreu wyfed ar 
umtheg. Yr d yM foneddwr o gyfoeth 
mawr, yrian, yn sir Fon, 
Y mae eyda o gyfiuod u ar gâôl 
yn awr mewn 


DEROH SHON, oedd yn 
awenydd on WOg yn haner olaf yr unfed gan- 
rif ar bumtheg. Dywedir yn Wellsams'a 
Eminent Welshmen, fod rhai o'i gyfansodd- 
iadau ar a chadw mewn llawysgrifau. 

RHYDDERCH HAEL, oedd yn fab i 
Tudwal Tudglud ab Cedig. abD dal Hen 
ab Edryfed ab Macsen Wl r oedd efe 
yn frenin y Brythoniaid a elwid y Stradclyde 
Britons, tdn! r flwyddyn 560, ac yn preswy. 

Aelclwyd, 'y hwn a elwir bresonol 
anbarton, oedd hefyd yn frenin Ynys 
Mynaw. Perchid ef yn fawr fel y dynt mwyaf 


d. a'r rhyfelwr penaf 6i oes. 
Yd yn y frwydr fawr fiadwy 
a elwid D rydr Y Arderydd, yn y flwyddyn 
Gristno erbyn Aeddan Fradawg, 
a Gwen DY a 


Oeido, yn yr hon yr en- 
illodd Rhydderch y fuddugoliaeth, ao y lladd- 
wyd Gwenddolan a niferi lluos oBog O" i ganlyn- 
wyr. Yn y Trioedd y mae Rhydderch 
cael eì resu gyda Nudel Hael, a Mo 


Hael, o dan Ynys Pry dn. Yn mysg 
cî) nys nm 

TM ar câr ddeg * frenindlysau,” neu addurno 

iadau breninol dain, yr oedd dau perth- 


ynol i Rhydderch ; dn oedd ei bddyf, 
yr hwn a elwid Dyrnwyn, a phryd bynag y 


RHY 


—— 





—_— 





' tynid ef o'r wain gan neb un ond ei berchen- 


og, byddai yn ymddangoe fel un llafn llosg— 
elig o dân yn ei law; y llall oedd ei liain 


bwedd, dam Fyn rhai darlleniadau eì 1, 
ar yr hon y â. Yn ddioed unrhyw o 
gig & ddymunid. n Glweedlau Pw at day 


i mad un nn hael a “ 
orseddwyd, yn wcle ynni 
yr ydym eled casineb a 


gariad digyffelyb. ” Bu Rhydd 
nes yr oedd yn bedwar mann e ay 
ml ad wed, i” ba, farw yn flwyddyn 601 GOl, 
yn sir Gaer 
wer mag ydi 8 Y Bardu Mugeuss, 48.) 
RHYD BWCH, JOHN, y bardd a'r gra- 


1718 ar- 
ymraeg, o 
Taeg o gasg 
argraifiad jr . R., a0 ar werth 

wythig.” Darfu iddo hefyd 

ur Seismg a Chymreig, a dy- 
argraffad” o hono allan yn yr Am- 
y flwyddyn 1725. Nid oes genym 
8icrwy an flwyddyn y bu farw, ond tebygol 
ei fod wedi marw cyn y flwyddyn 1731, yn 


a dey wydd 
mw Ramadeg Ŵ an yn 
yr enw “Gramadeg 


yr hon flwydd y. dygwyd allan argraffiad 
arall o Bir ur Geimig Chymreig. gan 
Thomae Durston, ar ddalen enwol yr hwn y 

edir iddo gael ei ddechreu gan John 


î hyddorch, a'l Fe sdolygu â'i o hen n y 
Williams, perig Ŵilley, 


Shrop« 
DDERO, GEORGB, gweinidog yr 
efengyl yn Rhiw, sir Ddinbych. Ganwyd ef 
mewn amaethdy o'r enw Penyrheol, 
Caerfyrddin, ar y 26ein o Fawrth, 1790. 
rhydeddwyd ef o'i fe ebyd, eg addysg gre- 
Y elwy, a chafodd ei d yn aelod o'r 
glwys Gyn Gynulleidfaol yn Heol Awst, Oaer- 
din, pan yn dra ieuano, gan y Parch. D. 
eter, gweinidog y lle. Anogid ef yn fuan i 
arfer ei ddawn el I progethwr lleol, yg hy. a 
wnaeth yn ewyllyagar thothd yn 
gl dd,” ao yr d y ffaith cel 
Gwahoddiadau oddiwrth eglwysi i breg thu 
brawf o'i fod yn gymeradwy. Âm beth am- 
rawf o'i wy. Âm am 
| efe a fu yn m yn yn barotoadol 
lltiodig w rA Henadurol. “Yn 


y awy d 1823, aeth i'r ysgol y Neuadd- 
. a o dan d einidc 


dywysiad y o Uog, 
a'r p regethwr enwog, y dach T Ffitbys, 
Aeth oddiyno i Ogìedd Oymru. Yn 
ciroedd Mon ao Arfon O a gadwai ysgol 
eglwys fc yn ngh da gwasanaethu rhyw 
eithiai yn aml ugain, a 
ôg ôr hugain o fill filldiroedd ar ei draed i bre- 
gethu dair gweith ar y Sabbath. Yn 1838, 
ae a sefydlodd yn Navareth, ger Oaernarfon, 
lle y cymerodd arno i leihau y ddyled drom 
oedd ar y capell yn Mhon las a. Drwsyooed. 
Ar y 19 , urddwyd ef yn 
Drwsy A: ol eled a llwyddianus 
Drwsyoood. Ar ol llafar calod a llwyd & ym- 








neillduodd i Fynydd y Cil 
ei iechyd mewn r. 


Yr oedd 
wedi methu o herwydd 
ei wasanaeth gwahanol a pharhaus i'r 
oglwysi bychain dan ei ofal. Ar wiad 
' thsi America yn 1846, Mr. Rhydd- 
ero a ddygai yn mlaen wasanaeth yn yr un 
lle. Gan fod yr achos yn llwyddo efe a gy- 
merodd arno yn 1849 yr atebolrwydd mawr 
o adeiladu capol Goeen; ac 1851, cafodd 
“ hyfrydwch o'i weled wedi ei orphen a'r 
oll draul oedd wedi myned at ei adeiladu 
wedi eì dalu hyd at ddeg punt, a hyny ago 
gydrwy gnâglu cyfraniadau. Yn baf 
un, gasglu c u. n 
1855, efe a symudodd i Rhiw, sir Ddinbych, 
lle y llafuriodd yn ffyddlon hyd Mehefin, 
1864, pan y gorfodwyd ef gan henaint a 
methiant i roddi fyny gwasanaeth gyoeddus, 
ac aeth i fyw ateì fab yn Manceinion. Bu 
farw Mawrth 10fed, 1867. Efe a sicrhaodd 
wrth ei fab a'i gyfeillion o'i amgylch, y rhai 
a ymwelent ag ef drachefn a thrachefn, yn 
wanaidd, ond yn hyderus, fod pob peth yn 
dda, a'i fod yn myned adref, a'i fod yn “ hir- 
aethu am fod gyda Christ.” Ei ddiwedd 
wir oedd dangnefedd. Y Parch. E. T. 
vies, o Abergele, yr hwn a bregethodd ei 
bregeth angladdol y Sabbath canlynol yn 
Nghapel Booth Street, Manoeinion, oddiwrth 
Dat xiv. 1l3.. Nid ystyrid Mr. Rhyddero yn 
bregolhwr mawr, nac yn ddyn mawr, ond yW 
oedd tuhwnt ì bob amheuaeth yn dd a 
ao yn was ffyddlon i Iesu Grist. Ni chudd- 
iodd efe ei dalent mewn napkin, ond gwas- 
anaethodd ei feistr a'i holl galon, a'i holl 
enaid, a'i holl nerth; a gwnaeth ei gorff yn 
aberth byw, cymeradwy gan Dduw. Y blin- 
der, yr aberth a wnaeth o hono'ei hun, yn 
nghyd a'r sarhad a oddefodd yn y swydd 
anghenfigenadwy hono o geisio cymorth at 
adeiladu capeli, sydd hysbys yn unig i'r 
hwn sydd yn gwrando ochenaid y carcharor. 
Nid oedd y cyflenwad a gafodd oddiwrth 
ddynion ar y ddaear am wasanaaeth fawr 
a gwerthfawr ond bychan awn y wir,—ei 
wobr yn y nef sydd mawr. Y mae 
y gwas da a ffyddlon hwn wedi ei rhedeg. 
“* Wele Israeliad yn wir, yn yr hwn nid oes 


DION, yn ol y “ Brut Oymreig,” a 
ganlynodd Eidol NA brenin Prydain, tua dwy 
gannif cyn Orist. Ni ddywedir ychwaneg 
am dano ond iddo gael ei ganlyn yn y fren- 
iniaeth n Bydderch, 

RHYDD RCH, mab Sulien, Esgob 
Tyddewi, yr hwn a ddaeth i'r esgobaeth 
hono ar farwolaeth ei dad, yr hyn & gymer: 

e yn y flwyddyn 1088. grifir ef gan 
Caradawg fel un tebyg i'w dad, nad oedd 
gyffelyb iddo mewn doethineb a dysgeidiaeth. 

erbyniodd ef, gyda llawer ereill, eu dysg 

ei dad. Bu farw yn y flwyddyn 1098. 
Y mae ysgrif ardderchog o'i eiddo ar gael yn 
mysg y casgliad Cattonaidd yn yr Amgeu- 
eddfa l*reiniol, ac yn cynwys yn benaf hanes 
bywydau y Seintiau Oymreig. (Myv. 4reb., 

6 


ìi. 5 8) 
RHYOD AIL MORGANT, oedd benaeth, 


RHY 473 ' RHY 


— an" ^ aW ———  —————— — mu —————b—————' 


'*dri beirdd afreolaidd” Ynys Prydain; 


Oeadfan. Rhesir ef hefyd gyda Thrystan a 
Dalldaf mab Oynin Cof, fel Ud o dri cyfordd- 

llys Arthur. Yr ydym hefyd yn cael ar 
ddeall mewn Triad arall enw ei farch, yr 
hwn a elwid ganddo m Rhuddfryoh. 

RHYS, EVAN HOMAS, o Lanarth, 
gir Aberteifi, ydoedd fardd enwog. Gan 
nad oes ei hanes mewn ysgrifenlaw, a chan 
fod tua chan mlynedd llawn er pan y mae 
wedi ei roddi yn nhy ei hir gartref, a rhyw 
esgeulusdra cywilyddus wedi bod gyda golwg 
ar goffadwriaethau enwogion Oymru, y mae 
mantell anghof wedi lygu y rhan fwyaf 
o'i daith yn y fuchedd hon dan y lleni, fel 
nad oes ond y peth lleiaf ar gof a chadw ar 
hyn o bryd. Enw ei dad Thomas Rhys 
Siams, orydd, o Lwyndafydd, yn mhlwyf 
Llandysiliogogo, sir Aberteifi. n Llwyn- 
dafydd hefyd y ganwyd Evan Thomas Rhys, 
ac yn ol yr hanes traddodiadol cafodd 1 
dda gan ei dad, ond nid oes bodaeth yn 
mha le y bu yn yr ysgol, na phwy oedd ei 
athrawon. Dywedir fod yn mwriad ei dad 
i'w ddwyni fyny i fod yn offeiriad, ac i'w 
hyn yn dra thebyg, oblegyd yr oedd yn donl 

yn ebyg, oblegyd yr yn 
llawer o'r ieithoedd Lladin a Groeg. Gan 
nad oedd ond 18 oed pan bu farw ei dad, 
gorfu arno lynu wrth y gelfyddyd o wneud 
esgidiau ; a t 1 rhyw foddion efe a sefydl- 
odd yn Llanarth. Ymddengys i'w awen 
dori allan oedd efe yn ieuanc, ac iddo yn 
nyddiau ei*ieuenotyd gyfansoddi ugeiniau 
lawer o bryddestau ag ydynt wedi myned ar 
ddifancoll am byth. Yr oedd yn ddyn llai 
o faintioli na'r cyffredin, ac felly yn bur ddi- 
olwg; ond er ei fod yn fyr o ran oi gorll, yr 
oedd fel Caswallon-law-hir, oblegyd datodai 
fotynau ponliniau ei glos pan yn sefyll yn 
.. Rhaid fynai bwythyn hir wrth yr 
esgidÎ Pan fyddai yn rydyddu yr oedd 
gwythien las fawr yn cyfodi ac yn chwyddo 
uwch un o'i lygaid fel gele fawr, nes byddai 
rhyw olwg ryfedd arno! Yr oedd ei gorff 
o wneuthuriad cadarn, er ei fod yn fychan, 
ao mor 8ìiono a heinif fel y dywedir y 
byddai yn arferol o gerdded o i 
Lundain mewn tri diwrnod, sef yn nghylch 
dau cant a thair ar hugain o filldiroedd. Yr 
oedd yn barchus a chymeradwy iawn yn ei 
ardal, oblegyd ei ymddygiadau cyffredinol 
a'i synwyrau cryfion, y rhai yn fynych oedd- 
to fawr wasanaeth i'r ardalwyr ar achos- 
on o bwys, pryd yr ymgynghorid â Evan 
Thomas Rhys, er mwyn cael ei gynghorion 
a'i ddiadau. Yr oedd yn sefyll yn 
uchel yn eì ardal, ac ystyried nad oedd 
ddyn cyfoethog, oblegyd cyfoeth yn ì 
gydd yn enill parch, ao nid synwyr. Yr oedd 
offeiriad Llanarth ar y pryd, mae yn debyg, 
nm gwneud sylw mawr o Evan Thomas 
hys, ac yn barchus iawn o hono; a byddai 
Evan yn prydyddu cryn lawer ar gais 


offeiriad, a yn cael ei dalu yn 


RHY 


474 


RHY 








ganddo am golled ei amser. Gohebai ryw 
ychydig a'i gydoeswyr barddonol. Yr oedd 
yn dra chyfolllgar a Sion Siemcyn, o Aber- 
teifi, adnabyddus wrth yr enw ““'Shon y Crydd 
Bach;” a gohebai gryn lawer â Nathaniel 
Siencyn, brawd Sion. Dywedir iddo fod 
droion yn Llundain ar achos barddonol, a'i 
fod wedi bod yn y Gogledd unwaith mewn 
eisteddfod, os nad mwy. Dywedir mai Ar- 
min oedd o ran ei olygiadau uwinyddol, fel 
ï gyolir yn rhai oì gerddi, a dywedir y 
yddai yn dadlu dros ei farn. Yr oedd yn 
aelod yn Llwynrhydowen. Bernir wrth 
“* Gan y W3tches” a gyfansoddodd, ei fod yn 
credu mown ofergoelion; ond y mae cry- 
bwyll am achlysur cyfansoddiad y gan yn 
ddigon o ymddihaerad dros y bardd. Dy- 
ddodd iddo fyned o'r ty a darn o 4fiol 
ren ganddo i ymofyn fân, ond cyfarfydd- 
odd a chyfaill, a rhyw fodd neu gilydd aeth 
y ddau i Aberaeron, lle y buont yn eistedd 
mewn cyfeddach am noswaith a diwrnod. 

n y cyfwng hwn yr an, ìg 
bardd, ua ofidus iawn rhag bod y “ Y ifches'' 
yn ol eì chred, wedi cael gwall ar ei berson 
a'i gymeryd i'w gwlad eu hunain. Y bardd, 
ar ei ffordd adref, a glywodd am ofnau Shan 
yn ei herwydd, a phenderfynodd ddefnyddio 
ofnau Shan, ei anwylyd, er mwyn osgoi y 
ceryddon y gwyddai ei fod yn haeddianol o 
honynt, a'r rhai hefyd y dysgwyliai ei gwei- 
nyddiad trwy gyfrwng tafod Shan. Pan aeth 
i'r ty dywedodd yn union am ei helynt 
“< Witches,” 


cy- 
mae 


yr awen. Byddai 
“'Diliaa yr Awen” yn nwylaw pawb; di- 
chon y byddai foddion i anog ereill ì 


y wlad. Y mae yn awr gerd 

gof rhai personau o g 

anghyoedd, oes neu ddwy 

fyrder ì ebargofiant onì ac 
Ss 


RHYS THOMAS DAFYDD AB HY- 
WEL, oedd fardd a flodeuodd rhwng y 


flwyddyn 1560 a 1600. 

RHYS WYN AB CADWALADR. Bardd 
a flodeuodd oddeutu 1680 i 1640. 

RHYS, DR. JOHN DAFYDD, oedd fabi 
Dafydd Rhys, yr hwn ngwasanae 
Syr' William Griffiths o Llanfaethlu, yn Mon, 


yn ol, a ant ar 
ubir hwynt ar 


| 


Ganwyd ef yn y flwyddyn 1534. Dywed 
rhai hanesion am dano, fod ei fam wedi bod 
'n ngwasanaeth y foneddiges Jane Stradling, 
t. Donats, yr hon, yn nghylch y pryd hwnw, 
oedd ar ddyfod yn wraig i Syr W. Griffiths. 
Pan yn ddeunaw mlwydd oed aeth i Gol 
Eglwys Crist, mn Rhydychain ; ond wedi bod 
o am dair blynedd, gadawodd y brifysgol 
heb dderbyn yr un graddiad, ac aeth ar Tod 
i wledydd estronol yn y flwyddyn 1665. 
Ymsefydlodd am ryw dymor yn Sienna 
yn Tuscany, lle yr oedd prif-ysgol enwog, 
a'r lle, yn ol ei dueddrwydd ei hun, y bu 
astudio physigwriaoth, lle y cafodd ei raddio 
yn M.D., a'r lle hefyd y cyraeddodd wybod- 
aeth gyflawn o'r Italaog. Ar ol hyn cafodd 
ei neillduo yn gymedrolydd cyoeddus o'r 
ysgol yn Pistoia, dinas arall yn Tuscany. Ys- 
gnifonodd yn yr Italaog '' Reolau er cyraedd 
gwybodaeth yn y Lladinaeg,” y rhni a ar- 
graífwyd yn Venice. Cyfrifil y llyfr hwn 
o werth mawr gan yH Italiaid. Wedi iddo 
ddychwelyd i'r wlad hon, ymarferodd 
a'i alw gaeth gyda llwyddiant mawr, a 
thua diwedd ei oes ymsefydlodd yn sir Frych- 
einiog, mewn ffermdy a_ brynodd wrth droed 
Banau Brycheiniog, yn feddiant iddo ei hun. 
Yma yr ysgrifenodd ei brif orchest lyfr, sef 
eì Ramadeg Cymraeg yn Lladin, yr hwn a 
argraffwyd yn Llundain, yn un gyfrol un- 
plyg, n y ílwyddyn 1692, cyflwynedig i 
yr Edward Stradling, o Gastell St. Donat's, 
yn sir Forganwg, ar draul yr hwn, mae'n 
debyg, y cafodd ei argraffu. Deallwn hefyd 
yn ol ewyllys Syr Edward, dyddiedig yn Mai, 
1610, fod yr holl argraffiad yn cynwys 1250 o 
gopïau. Y mae y Rheolau doniaeth 
aH d ganddo yn fanwl ac yn in iawn. 
X mae yn gosod gerbron gvnllun o farddon- 
iaeth Italaidd, yr hwn sydd wedi ei gyfan- 
soddi ar roolau tebyg iawn i'r mesurau cy- 
nghaneddol Cymreig. Y mae'r hen lyfr yn 
dechreu gyda chyflwyniad Lladin o eiddo yr 
awdwr, yr hwn a ddylynir gydag anerchiad 
Lladin gan Humfrodus Prichardus, ac yna y 
mae yn dylyn gydag anerchiad Cymraeg hir- 
faith ganddo ef ei hun. Yn yr anerchiad 
hwn y mae yn trin y rhai hyny a ddifaterant 
yr hen Gymraeg yn llym iawn. O'r braidd 
y mae yn gallu myned yn mlaen heb roddi 
tafod. Y mae y llyfr hwn yn waith o 
ddysgeidiaeth ddwfn, ac wedi oi ysgrifonu yn 
Lladin a Chymraeg. Y mae yn dangos nid 
yn unig ol llafur mawr, ond hefyd wybod- 
aeth gyílawn o'r iaith y mae yn ymdrin & 
hi, nid yn unig o'i rheolau gramadegol, ond 
hefyd moenreu cerdd-dafod yr iaith a'u cyn- 
iad, r y mao w cymeryd 
trafforth fawr i'w heglurhau. Y mag 
rhoddi i nì ddifyniani o rai caniadau Ital- 
aidd yn ymdebygu i'r rhai Cymreig, ond 
dywedai nad oeddynt haner mor. dlws, 
sgrifenodd y Dr. John Dafydd hys, neu 
fel y byddai weithiau yn ysgrifenu ei enw, 
'<John Dafys,” hefyd yn Gymraeg, gryn- 
odeb o Athroniaeth Aristotle. Ni chafodd 
y llyfr hwn ei argraffu erioed, a bu yr 
ysgrif-lyfr unwaith yn llyfrgell Coleg yr 


RHY 


————_  _ .  ——— —— a ——Y cr 
—_ — —— —— 


Iesu, yn Rhydychain, er nad ydyw i'w 
gael yn awr. Yn y llyfr hwn dywedai yr 
awdwr fod y Gymraeg mor doreithiog o 
eiriau cyngweddol ag yw Y Groeg, neu un- 
rhyw iaith arall, os nad yn fwy. Ys- 
grifenodd hefyd lyfrau ereill, N rhai ydynt 
yn awr ar goll. Dywed Wood iddo farw, 
fel y bu byw yn Babydd, yn neu yn agos i 
Aberhonddu, yn nghylch y flwyddyn 1609; 
ond y mae yn anhawdd credu y dywediad 
yna, oblegyd yn rhagymadrodd eì Ramadeg, 
yr hwn a ysgrifenwyd gan Humphrey Prich- 
ard, hwn oedd offeiriad protestanaidd, 
dywedir mai prif amcan y llyfr hwn oedd 
dwyn yn mlaen well dealltwriaeth o'r cyf- 
ieithiad rhagorol a wnaed o'r Beibl i'r Gym- 
raeg, ac hefyd er mwyn y gweinidogion, 
a gwneud yr Ysgrythyrau yn fwy deall- 
adwy iddynt hwy ar bobl. Dywedir yno 
hefyd ei fod yn ymdrechol iawn $ ledaenu cre- 
fvdd bur, wrth yr hon ddiau y golygai 
Mr. Prichard y grefydd Brotestanaidd. Yr 
oedd ganddo fab o'r enw Walter Davids, 
hwn a fu yn beriglor yn Aberhonddu. 
Jones's History of Breconslire.  Stradling's 
Correspondence.) 
RHS, mab Caradog ab Iestyn, oedd 
foneddwr yn Morganwg, yr hwn a laddwyd 
gan y Normaniaid yn Gower yn y flwyddyn 
1099, pan y cymerasant feddiant o'r wlad 
hono o dan lywyddiaeth Henry Beaumont. 
(Myo. 4rch. ìi. 539.) 
RHYS, mab Oynlìg Goch, yr hwn hefyd 
a elwid Rhys Goch Glyndwrdu; yr oedd y 
Rhys hwn yn cael ei resu yn mysg meib yr 
awen, ao yn byw tua'r blynyddoedd 1400 a 
1430. Addysgwyd ef yn, 1 cynghaneddion 





Iolo Goch, yr hwn yn ewythriddo, 
brawd ei dad. mae darnau o'i gyfansodd- 
iadau ar gael mewn llawysgrifau. 


RHYS, mab Gorfyniawn, yr hwn, yn ol y 
“Brut Cymreig,” a ynodd ei ewythr Elidr 
Wâr ar orsedd Prydain, a gwnaeth gymeryd 
cynllun doeth ei ewythr ym nygiad yn mlaen 
y llywodraeth. Yr oedd yn un ag oedd yn 
ffieiddio gormes, ac am hyny ymarferodd a 
chyfiawnder ac a thynerwch yn ei ymwneyd 
a'i ddeiliaid, oblegyd ni chiliodd i'r ddeheu 
na'r aswy yn ngweinyddiad cyfiawnder a 


gwirionedd 
RHYS, mab G ddab Rhys, yrhwn a 
tywysog Deheubarth 


ganlynodd ei dad f; 

Cymru, yn Y flwyddyn 1196. Yn nechreu 
eì deyrnasiad yr oedd mewn brwydrau par- 
haus â'r Seison o Harri II., ac adfedd- 
ianodd yr oll oedd y Seison wedi enill yn 
Neheubarth Cymru, a dinystriodd neu dal- 
iodd afael r holl gastelli oeddynt wedi 
adeiladu. Gorfu arno ymostwng i'r brenin 
Seisnig yn y flwyddyn 1164, a thalodd war- 
ogaeth iddo yn Woodstock, gan roddi iddo 
foddlonrwydd am ei ffyddlondeb dyfodol. 
Modd bynag, ni allasai ymostwng yn faith 
iawn i'r sarhad a roddid arno, ac yn y flwydd- 
yn 1165 unodd Mdn Y Cymreig ereill 
mewn rhyfel c inol yn erbyn y brenin. 
Wedi iddo gadw ei annibyniaeth am amryw- 
iol flynyddau, trwy nerth arfau, gwnaeth 


475 








RHY 


——— 
m—— bd 


heddwch anrhydeddus â Harri yn y flwyddyn 
1172, a derbyniwyd ef fel ymwelydd yn un 
o'r palasau breninol, sef wyn ar Daf, yn 
sir Gaorfyrddin. Yr oedd Rhys o'r amser 
hwn yn fath o gaethwas i'r brenin Seisnig, 
ac ymfoddlonodd i'r enw a'r 8wydd o fod yn 
brif ynad Deheubarth Oymru. Efe oedd 
tywysog olaf N Deheubarth, a_ gelwid ef yn 
gyffredin yn rglwydd Rhys. Yn y flwydd- 
yn 1195, darfu iddo drachefn gyfodi gwrth- 
ryfel, a llwyddodd i gael amrywiol o'r castelli 
o afael y galluoedd Seisnig, ond darfu i'w 
lwyddiant gael ei luddias gan angeu; bu 
farw yn wyddyn 1196. Oladdwyd ef yn 
Eglwys Gadeiriol Ty Ddewi, lle y mae ei 
gofadail luniol hyd heddyw i'w gweled mewn 
sefyllfa lled dda. Er ymostyngiad Rhys ab 
Gruffydd i frenin Lloegr, y mae € wg, 
hanesydd, yn ei aÌw ytywysog mwyaf 
ewr, doethaf, a mwyaf rhyddfrydig o dy- 
wysogion y Deheubarth. Priododd a Gwen- 
llian, merch Madog ab Meredydd, Arglwydd 
Bromfield, o'r hon y cafodd amryw o feibion 
& merched, sef Gruffydd, Cadwallawn, Mael- 
gwn, Meredydd, a Rhys. Gwenllian, un o'i 
erched, a_ briododd Ae Ednyfed Fychan. 
(Williams's Eminent Welshmên.) 

RHYS, mab Owain ab Edwyn, oedd yp 
nodweddiad hynod yn hanes Cymru. u 
gorfod arno ffoi am ddyogelwch i Ynys Myn- 
aw, ond dychwelodd oddiyno yn y flwyddyn 
1072, ac wedi oodi byddin glo r Ystrad 
Tyn» sir cheiniog, ymladdodd frwydr â 
Bleddyn ah Cynfyn renin Oymru, yn yr 
hon y lladdwyd Bleddyn. Wedi iddo fudd- 
ugoliaethu yma, arweiniodd ei fyddinoedd i 
Ddeheubarth Cymru yn erbyn Rhydderch 
ab Caradog; ond yn lle brwydr, cytunwyd 
mewn modd heddychol ìi gydlywodraethu ar 
dywysogaeth y Deheubarth. Ni fwynhaodd 
Rhys ab Owain y gallu hyn nemawr o am- 
8er, oblegyd ll dwyd ef gan Trahaiarn ab 
Caradog yn y llwyddyn 1074. (Brut y Ty- 
wysogion. 


RHYS, ab Dafydd ab Einion, oedd fardd 
enwog rhwng y blynyddoedd 1460 a 1490. 
Y mae rhai o'i weithiau barddonol ar gael 

awr mewn llawysgrifau. 

RHYS, ab Dafydd Llwyd ab Llywelyn 
Llygliw, un o feirdd yr unfed ganrif ar 
bumtheg. Y mae rhai o'i gyfansoddiadau 


ar gael mewn llawysxwrifau, 
S AB EDNYFED, oedd fardd ar 


binacl uchaf ei enwogrwydd tua'r blynydd- 
oedd 1560 hyd 1600. 

RHYS EINION, oedd fardd o'r radd 
uchaf tua chanol yr unfed ganrif ar bumtheg. 
. RHYSABG YM AB THOMAS, oedd 
fardd; nid ydym wedi cael yr un hanes am 
dano, rhagor na'i fod yn enwogrhwng y 


blynydd d 1520 a_1550. 
YS AB HYWEL LEN ; nid oes genym 
hanes am hwn, ond yn unig ei fod fel bardd 
yn byw rhwng y blynyddoedd 1500 a_1540. 
M 
S, ab leuan ab Meredydd Ddu, bardd 


a enwogodd ei hun rhwn blynyddoedd 
1440 a 1480. Y mae rhai o'r gyfansoddiadau 


ar gael yn bresenol mewn llawysgrifau. 


RHY 


— — 


— 


RHYS, ab Ifan ab Llywelyn ab Hywel, 
oedd fardd o gryn enwogrwydd rhwng y 
blynyddoedd 1490 a 1590. 

RHYS, ab Llewelyn ab Gruffydd ab 
Rhys, un o feirdd diwedd y bumthegfed gan- 
rif, ac yn byw hefyd yn yr unfed ganrif ar 
bumtheg; tebygol iddo farw tun y flwydd- 

n 1520. 
y RHYS BRYDYDD. Ei enw priodol oedd 
Rhys Llwyd, yr hwn oedd yn byw yn Llan- 
haran tua'r blynyddoedd 1450 hyd 1490. Yr 
oedd yn trigianu mewn ty o'r enw Blaen 
Cynllan, yn yg plwyf a enwasom. Efe oedd 
tad Rhisiart Brydydd a Iefan ab Bhys, y 
rhai oeddynt fynachod yn Mynachlog Mar- 

m. Gelwid Rhys Brydydd yn “ Rhys 

lwyd Brydydd,” neu “ Rhys Iwyd ab 
Rhys ab Rhisiart,” ac hefyd yr “ IÍen Fardd 
Llwyd o Forganwg.” mae rhanau o'i 

ansoddiadau ar gael mewn llawysgrifau. 
(FN Morganwg's Welsh Manuscripts, tudal. 
3 


1 
613. 
S GOCH ERYRI, neu Rhys Goch 
ab Dafydd, yr hwn oedd yn fardd enwog a 
chlodfawr; yr ydoedd yn byw rhwng y 
blynyddoedd 1330 a 1420. Yr oedd yn fon- 
eddwr o gyfoeth mawr, ao yn byw yn Hafod 
Garegog, ac yn berchen ar yr hen balas a'r 
faroniaeth hono yn sir Feirionydd, er eu bod 
gwneud i fyny ran o blwyf Beddgelert. 
mae ei hen eisteddle yn cael ei ddangos 


eto ar agosi'r ty, yn cael eì wneud 
i fyny aan byg mawrion ar ddull cadair. Bu 
farw tua'r flwyddyn 1420, a chladdwyd ef yn 
Meddgelert, pan tua 100 mlwydd oed. Y 
mae tua deg ar hugain o'i gyfansoddiadau 
barddonol ar wahanol destunau ar gael yn 
awr mewn llawysgrifau. 

RHYS Goch ÂB RHISIART AB EIN- 
ION AB OOELWYN, oedd yn un N feirdd 
enwog y Coity, yn sir Forganwg; bu farw 
oddeutu yflwyddyn 1170. Yr oedd ef yn wyr 
i Einion ab Collwyn, yr hwn a adnabyddid 
fel arweinydd y ormaniaid ì sir Forganwg. 
Y mae rhai oi gyfansoddiadau ar gael eto 
mewn llawysgrifau. 

RHYS GRUFFYDD, berdd enwog a fu 
farw tua'r flwyddyn 1630. 

RHY 3 GRYG, oedd yn fab ' Rhys ab 
Gru , tywysog y Deheubarth. n y 
Blwyddyn 1219, nododd & merch Iarll Olare. 
Bu farw yn Llandilo-fawr,. n air Gaer 
fyrddin, 1233, a wyd e anrhyd- 
eddus a lwys Gadeiriol ddewi, lle y 
mae delw goffadwriaethol am dano fel am ei 
dad. Yr oedd Rhys Gryg yn rhyfelwr 
enwog, ac ymladdodd frwydrau clodfawr yn 


rhyfelodd oedd y gryd hwnw y cael eu 

wyn yn mlaen yn Nghymru. mae am- 
rywiol o awdlau a yHyfeiriwyd ato gan y 
beirdd Llywarch ab Llywelyn, Phylip Bryd- 
ydd, a Dewi Mynwy, ar gael yn y gyfrol 
gyntaf o'r Myvyrian Archasology, a chyfan- 
soddodd y ddau olaf a enwasom farwnadau 


ìddo. 

RHYS O GARNO, neu, fel y gelwid ef, 
Syr Rhys o'r Drewen, a Syr Rhys ab Hywel 
Dyrnor, oedd yn glerigwr a bardd enwog, yr 


476 





RHY 





hwn a fu farw tua'r flwyddyn 1470. Y mae 


rhai o'i gyfansoddiadau ar gael eto mewn 
llawysgrifau. 


farw Rhys ab Owen, yr hwn a ladrataodd 
arglwyddiaeth y Deheubarth, yr hon a ber- 
thynai yn briodol a chyfiawn i 8 ab Tew- 


dwr. Pan glywodd ab Tewdwr fod ab Owen 
wedi marw, dychwelodd yn ol i'w wlad, â 
honodd ei hawl deg i benogaeth y Deheu- 
barth. Rhaid fod Rhys yr amser hwn 
oddeutu pedwar ugain oed, ao felly yn hollol 
anghymwys o ran dyddiau i wynebu ar y 
tywydd blin a gyfarfu. Yr oedd hawl Rhys 
mor gyfreithlon, a'i eriad am dynerwch, 
doethineb, ac arafwch, yn sefyll mor uchel, 
fel y pleidleisiodd y wlad yn unfrydol dros 
eì sefydlu yn y benogaeth a feddienid gan ei 
gyndadau. Pan ddychwelodd lthys, yr oedd 
penogaeth Gwynedd hefyd yn meddiant 
anghyfreithlawn Trahaiarn ab Oaradog. Y 
Trahaiarn yra fu y prif foddion i ddiorseddu 
Rhys ab en; ao wedi effeithio hyn 
meddyliai am g&el penogaeth y Deheu 
i'w law anonest, yn gy ag eiddo Gwy- 
nedd. Pan welodd Trahaiarn wyr y De yn 
rhoddi y freniniaeth yn ol i'w iawn berch- 
enog, cynhyrfodd ei lid yn ddirfawr yn erbyn 
Rhys ab Tewdwr. Yr oedd Gruffydd ab 
Oynan, gwir etifedd gorsedd y Gogledd, wedi 
gwneud llawer cynyg at adenill ei hawliau, 
ond wedi bod yn aflwyddianus yn ei holl 
ymdrechion; ac felly gwnaeth apeliad at 
hys ab Tewdwr i ddyfod allan yn gynorth- 
iddo. Aroli Rhys a Gruffydd ddeall eu 
gilydd, gwnaethant barotoadau uniongyrchol 
er ymosod ar y treisiwr Trahaiarn, yr hwn 
o hono yntau nid oedd cysgu nac yn 
hepian. Cyflogodd ei gefnderwyr, Caradog 
a Meilyr, ì fod yn ynorthwywyr iddo. Cy- 
farfu y byddin ar fynydd Oarno, yn 
gwydd Drefaldwyn, agos yn nghydiad ter- 
fynau y Deheubarth » Gwynedd a'u gilydd. 
ma, ar hen fynydd Carno, y bu un o'r 
brwydrau mwyaf gwaedlyd a gofnodir mewn 
hanesiaeth Gymreig. Yr oedd yr ymosod- 
iadau o'r ddwy ochr yn ffyrnigwyllt ofn- 
adwy; ac am gryn amsor yr oedd yn amheus 


RHY 














o ba ochr y troisai ï fantol; ond yn y diwedd 
cyfiawnder a drechodd. Syrthiodd Trahai- 
ern a'i ddau gofndor, yn gystal a'r rhan 
fwyaf o'u byddinoedd, gelaneddau ar 


pa gwaedlyd Oarno. 
irgofiadwy hon le yn A, 
canlyniad o honi oedd sefydlu penogaeth 
dau ddosbarth y Dywysogaeth nwylaw 
y etifeddion priodol. Ar ol y dr fawr 

on bu tawelwch; ond drwg genym 

ychwanegu, mai tawelwch twyllodrus oedd, a 
thawelwch o fyr barhad. Yn ystod arosiad 
Rhys yn Llydaw, yr oedd teulu Iestyn ab 
Gwrgant, tywysog Morganwg, wedi lled 
dybiaw y gallasent hwy feddu yponogaeth y 
swrihryfol rbyn) Rh a ll fuan er 
el yn erbyn 8, yn an ar 
ol yr ymgyrch ar fynydd Oarno. Yr oedd 
Iestyn yn ddyn o ysbryd gwrol a gweithgar, 
yn llawn o anturiaeth ac uchelgais; ond nid 
oedd yn meddu un mymryn o egwyddor, na 
gwir wlad ch. Yr oedd o dymer sarug, 
geintachlyd, a bradychlyd. Gwnaeth hyn 
ef mor anmhoblogaidd gyda gwyr Morgan- 
wg, fel y penderfynwyd, ar farwolaeth ei 
dad, na chawsai ef fod yn ddylynydd iddo. 
Ond yn mhen amser, wedi marw o'i ewythr, 
efea gafodd feddiant o'r awdurdod. na 
oedd prif nodwedd y dyn a heriai Rhys ab 
Tewdwr, iawn etifodd arglwyddiaeth y De- 
heubarth. Teimlai Rhys mai pwno mawr 
mewn rhyfel oedd taro ergyd yn uniongyrch- 
ol; ac felly, er eì fod yn hon iawn, cy- 
chwynodd ì Forganwg, difrododd lawer ar y 
wlad, yn ol hen arfer y dyddiau hyny a 
chymerodd feddiant o gastelli Llanilltyd, 
Dindryfan, a Dinas Powys. Ar y llaw arall, 
nid oedd Iestyn yn segur; gweithiodd yntau 
ei ffordd ì derfynau Rhys yn Mrycheiniog 
ac Ystrad Tywi, a aeth yno ddifrod a 
galanasdra mawr. Parhaodd yr ymgyrch- 
on hyn rhwng y pleidiau am gryn amser. 
Yr oedd i Rhys elynion heblaw Iestyn. 
Cyngreiriodd meibion Bleddyn ab Oynfyn, 
Tywysog Powys, yn ei erbyn ; lasant lu 
mawt o ddynion anfoddog ac anwladgar, ac 
osodasant mor nerthol ar fyddinoedd Rhys 
el y gorfu iddo unwaith yn rhagor ymgilio 
o'r wlad. Aeth yr hen Dywysog y tro hwn 
i'r Iwerddon, ac ni bu yno yn hir cyn cyfodi 
byddin gref, er ail ymosod ar derfysgwyr eì 
wlad. n amser eì fynediad i'r lwerddoen, 
gwnaeth Iestyn a meibion Bleddyn ddifrod 
ychrynllyd ar ei derfynau, drwy ladd a 
llosgi y ffordd y cerddent. _ Ar ddychweliad 
Rhys a'i fyddin Wyddelig, rhedai ei ddeiliaid 
ffyddlon wrth y canoedd a'r miloedd, er ym- 
resu dan ei faner. Amcanodd Iestyn a'i 
gyfeillion hudo yr hen Dywysog i dr 
cyn eì fod eithaf parod; ond yr oedd ei 
lygaid yn rhy graffus, a'i ben yn rhy hir ì 
gael êl dynu i fewn fel hyn . Cyn hir oy 
arfu y byddinoedd yn L echryd, nid pell o 
Aberteifi. Yno y bu brwydro gwaedlyd am 
gryn amser; ond o'r diwedd syrthiodd dau 
o feibion Bleddyn, ac aeth byddinoedd y 
terfysgwyr yn annhrefnus, tra yr ymladdai 
Rhys a'i yT gyda dewrder dihafal. Syrth: 
L 


erodd y frwydr 
wyddyn 1079, a'r 


177 


—— 
— ha 


RHY 
ìodd y rhan fwyaf o ganlyn Iestyn, a 
diangodd yntau am ei fywyd. Ar ol y 


fuddugoliaeth hon, gwasgarodd Rhys ei 
ddin. Wyddelig, ar ol ei thalu anrhy. 
eddus,.ac ail ymsefydlodd yn mhenogaeth 
y Deheubarth. Pe buasai oedran teg, hawl 
eithlon, ac ysbryd llariaidd, yn ddigon 

1 beri llonyddwch, cawsai Rhys esmwythder 
bellach, ond nid felly y bu. Oddeutu y 
flwyddyn 1088, cyfododd Llewelyn ac Ein- 
ion, meibion Oadifor ab Oollwyn, arglwydd 


Dyfed, a'u hewythr Einion, wrthryfel yn 
erbyn Rhys. yfarfu y byddinoedd yn 
Llandudoch. Yno drachefn bu ymladd 


dychrynllyd, —rhedai gwaed dynol yn ffryd- 
iau, a gorweddai cyrtf dynion a cheffylau 
blith draphlith ar wyneb y maes; ond trodd 
y fuddugoliaeth eto o ochr Rhys. Syrth- 
lodd meibion Cadifor ar y maes; ond ffodd 
eu hewythr Einion at Iestyn ab G nt. 
Yr oedd Iestyn yn barod yn ddig wrth Rhys, 
a gwnaeth on eì oreu i'w yn 
fwy digllawn. Ao yn hyn ni bu aflwydd- 
ianus. Gwnaeth Iestyn ac Binion am: 
ymosodiadau ar derfynau Rhys; ond yr 
oedd ab Tewdwr yn ddigon trech na hwy. 
Gyrai hwy yn eu hol gyda & choll 
fawr bob cynyg. O'r diwedd, gan fod Einion 
wedi bod yn gwasanaethu yn myddinoedd 
Lloegr, gyda'r Normaniaid, archodd Iestyn 
i'w awdurdodi ef i fyned i Loegr i ofyn cy- 
morth y Normaniaid. Oydsyniodd ; 
cychwynodd Hinion. Gwrandawodd canlyn- 
wyr y Concwerwr gyda blas ar y cais. Daeth 
haid o honynt i lawri Gymru— ymunasant 
â byddin Iestyn, a chyfa milwyr y ddwy 
blaid wrthwynebol yn mhlwyf Aberdar, lle 
bu un o'r brwydrau mwyaf erchyll a ym- 
laddwyd yn y Deheubarth. Mae dau le o'r 
enw “Gadlys,” neu Elys y Gad, gerllaw 
tref Aberdar yn awr, lle y meddylir y gwer- 
syllai y byddinoedd gwrthwynebol. Mae 
yr enwau sydd ar y caeau, y bryniau, y 
nentydd, a'r ffyrdd, oddiyno i Hirwaun, yn 
profi fod yno ymladd arswydus wedi bod, 
Ar Hirwaun Wrgant oollodd mab dewr 
Tewdwr y dydd. Ffodd Rhys ìi Gwm y 
Rhondda, a_bu yn llwyddianus i guddio eì 
hun am ronyn ; ond cafodd eì elynion afael 
arno, a thorwyd ei ben yn ddidrugaredd a 
diseremoni. Mae tyddyndy o'r enw Pen- 
rhys, yr ardal hyd heddyw, lle, medd 
treddodiad, y lladdwyd y Tywysog enwo 
Rhys ab Tewdwr. Dyma'r dydd y collod; 
Morganwg ei hannibyniaeth ; a thrwy orch- 
fygu Rhys gorchfygodd ei hun yr un pryd. 
alodd Iestyn y ormaniaid mewn aur me- 
lyn, mewn lle yn mro Morganwg a elwir y 
Fulldir Aur hyd y dydd heddyw. Ar ol 
cael yr aur, aeth y Normaniaid dna Ohaer- 
dydd, gan f i'w llongau er dychwelyd, 
Ond berodd” os ei amod Einion, ac 
aeth Einion arol y Normaniaid; cododd ei 
faner ar y , er eu cymell yn ol. Dy- 
chwelodd y llongau—adroddodd Einion ei 


, ac ano i godi yn erbyn Iestyn. 
Melus i'r Normaniaid oedd y WNhoddiad! 
&c ymosud ar Iestyn a' wnaethant, a'i orch- 


asant y wlad rhyngddynt eu hunain, gan 
roddi dar 
Einion. 


blagurodd. Mn 

RHYS, MORGAN, oedd enedigol o gy- 
mydogaeth Llanymddyfri, yn sir Gaer- 
fyrddin. Ganwyd ef rywbryd tua dechreu 
ddeunawfed ganrif, ond ni wyddom pa 
Ílwyddyn na pha fis. Ymddengys iddo gael 
ei alw at dd drwy weinidogaeth Howel 
Harris neu Daniel Rowlands. Bu yn bre- 
gethwr derbyniol iawn yn mysg y Trefnydd- 
lon Calfinaidd am flynyddau, ond enillai ei 
fywioliaeth yn benaf wrth gadw ysgol ddydd- 
iol. Digon tebyg iddo fod am ryw ysbaid 
yn un o ysgolfeistri Griffith Jones, Llan- 
ddowror. Treuliodd y rhan ddiweddaf, os 
nid y rhan fwyaf, o'i fywyd i gadw ysgol yn 
ardal Capel Isaac, gerllaw Llandeilo. Ulyw- 
enolh foddau, fol yn un o'i ysgoleigion am 

ene , un o'i ysgoleigio 
lawer o fisoedd. Mae hen udfelion y bwthyn 
bychan lle y preswyliai ac y bu farw yr hen 
; y ì ar gwr tyddyn bychan o'r 
wyf Llanfynydd. 


, 


ym 1849, 

ugain a phedair oed, iddo ef, pan yn llencyn 
Mo Rhys i ofyn y ffordd i'r lle yr oedd i 
fyned iddo, 


ei hun, yn— 
“ Ymado â'r babell y trigai ynddi 'nawr.” 


Felly, yn ol tystiolaeth yr hen wr hwn, mae 
Morgan Rhys wedi â'r fuchedd hon 
er tua'r flwyddyn 1776. Claddwyd ef, 
b tebyg, yn mynwent Llanfynydd, 

ond nid oes un beddfaen i modi allan fan 
hwysiad ei lwch ; ac nid oes oymaint o 
Srahaniaeth âm hyny, gan iddo gyfodi cof- 
golofn parhaus iddo ei hun na'r marmor 
goreu. Bydd ei “Olwg o Ben Nebo” yn 
cadw eì enw mewn coffadwriaeth barchus 
oesoedd ar ol i enwau miloedd o'i gydoeswyr 
ddi i ebargofrwydd bythol. Methasom, 
ar ol holi a chwilio llawer, a dyfod o hyd 1 
un copi cyfan o un o'r argraffiadau cyntaf o'r 
“ Golw o Ben No bd Ymddengys. mei y 
dydd, o8 nid y pedwerydd argr , yW 
TU Bwn a gyoeddwyd yn Merthyr yn 1831. 
yn llyfyn tlws deuddeg-plyg, cynwys- 

edig o 92 o dudalenau, ac yn cynwys 86 o 
emynau o bump neu chwech penill bob un, 
a llawer o'r rhaì hyny Ŷ penilhon melusaf a 
mwyaf us a ddarllenasom erioed. Un 
o hoff destunau y bardd oedd byrdra ei 
fywyd, a'i agesrwydd i ben y daith. Oyn- 
wy8a ei lyfr ugeiniau o benilhon melus ar y 
testun hwn. cryfed a melused y canai 
y bardd am ei dywydd yn y byd hwn, a'i 
obaith am fywyd gwell, nid oedd eì awen yn 
tanio i bwrpas nes yr elai i awyrgylch Cal- 
faria, ao i ddeohreu canmol ei Waredwr, 





RHY 


— -—— —_ — - 


— O 


Byddai yn chwareu ei hadenydd yn seraff- 
aidd uwchben y testun hwnw. yn na 
fuasai y rhai a gymerasant mewn llaw 
gorchwyl o ddethol emynau, yn gwneu 
mwy o ddefnydd o gynyrch awen nefolaidd 
yr hen ganiedydd melus hwn. 

RHYS AB THOMAS, SYR. Gerllaw 
Llandeilo-fawr, sir Gaerfyrddin, mae palas 
urddasol, parc eang, a chastell henafol teulu 
uchelwaed Arglwydd Dynefwr, yr hwn sydd 
ddisgynydd o Rhys ab Thomas, testun: yr 
erthygl hon. Mewn palas rhwng Llandeilo- 
fawr a Llanymddyfri, o'r enw Abermarlais, 

y flwyddyn 1451, y ganed Rhys ab 
omas, un o feibion mwyaf calonddewr 
Gwyllt Walia. Yr oedd Syr Rhys fabi 
Thomas ab Gruffydd, ao yn wyr i dd 
ab Nicholas, yr hwn a fa yn noddwr neill- 
duol i feirdd a cherddorion Oymru. Dis- 
gynai Syr Rhys ab Thomas, o ran achau ei 
ad, o'r dewr Urien Rheged; ac o ran ei 
fam yr oedd yn ddeilliedig o Elystan Glod- 

dd, un o batriarchiaid pum breninllwyth 
Gymru. Dengys hyn ei fod o fonedd uchel, 
a bod teulu presenol Arglwydd Dynefwr 
gyda'r mwyaf urddasol y y Deheubarth, os 
md yn holl Gymru. Yr oedd i Syr Rh 
ddau o frodyr henach ef, yrhaia - 
iasant mewn brwydr waedlyd 
ynt ond ieuainc. Pan anwyd gwrthddrych 
ein hysgrif bresenol, 8 odd crediniaeth 

us ar ei dad, fod ei fabi fod yn hynod a 
phwysig yn ei wlad. Ai damwain oedd hyn, 
ai y dyfodol oedd yn taflu cysgodion yn ol, 
barn y. darllenydd drosto ei hun; ond 





anwyd ei 
Rhys, y byddai iddo fod yn bwysig yn 
wladwriaeth. Gosodwyd Rhys, pan nad oodd 
braidd ond maban, dan ofi dysgawl Dr. 
Lewis, meddyg, genedigol o Ogledd Oymru, 
a'r hwn oedd wedi cael manteision diwyll- 
lol prif ysgol Padua. Bu ef am flynyddau 
dan o 


ydd pan yn mwynhau 
Gymreig Symudodd ei 


blaenaf yn Burgundy, fel gegolaig, marchog- 


merodd y o Burgund 
a adn ef yn bnf gydymaith i'w fab. 
Erbyn hyn yr oedd yn un o'r personau 
mwyaf clodfawr drwy yr holl wlad, a phyrth 
anrhydeddmegys ynymagorohonynteuhun- 
ain o'i flaen. Ônd dychwelodd ei dad, a'i fab 
gydag ef, oliG . Beriawn fu oes 
omas a Gruffydd ar ol dychwelyd i'w 
wlad, gan iddo syrthio yn yr un dr 
ag y syrthiodd eì ddau fab y_cyfeiriasom 
atynt eisioes. Drwy y dygwyddiadau hyn 
gwnaed Rhys yn feddianydd Êoll gyfoeth ei 
an oedd ond cymharol ieuanc. Y 

wei gyntaf a wnaeth ef pan yn meddu 
rhyddid i ymddwyn fel y mynai, oedd dewis 
personau cymwys o rân cymeriad a doeth- 
lneb i fod yn gynghorwyr iddo yn nyddiau 





RHY 


— . 2 —  —— — — - _ 
m— 


ei ieuenctyd. Ymunodd ef mewn glân bri- 
odae ag Rh 


teuluaidd gyda dehourwydd mawr. Ar y 
naill law arferai y c ildob mwyaf; ac ar y 
llall, agorai ddrws olygarwch o led y pen. 
Ar brydiau ymgyfarfyddai holl foneddigion 
ï wlad ìi gyd yn Abermarlais. A phan 
yddai Syr Rhys yn troi allan yn ei lawn 
anrhydedd, y fath oedd nifer ei ganlynwyr 
fel yr oedd yn debycach i etifedd y goron na 
boneddwr cyffredin.  Awyddai ef hefyd am 
ddyrchafu crefydd a moesau ei gydgenedl. 
Apeliodd at Esgob Tyddewi am ei gymorth, 
yr hyn a ganiatawyd yn rhwydd, a rhyng- 
ddynt eu dau gwnaed cyfnewidiad mawr 
drwy y wlad oll. Yr oedd mor boblogaidd 
fel y gallasai alw allan y pryd a mynasai, 
o bedair i bum mil o wyr ceffylau er ei 
Pan oedd Dug Buckingham ac 
ereill yn cynllunio er diorseddu Richard III., 
& gosod y goron ar ben Iarll Richmond, yr 
d gelyniaeth rhwng Dug Buckingham a 
Syr Rhys ab Thomas, Wedi i'r Dug ffurfio 
eì fradwriaeth yn erbyn y brenin, gwyddai 
nas gallasai lwyddo heb gael cymorth y bon- 
eddwr o Abermarlais, ac felly amcanodd ym- 
heddychu ag ef, er cael ei gymorth i ddior- 
seddu y brenin. Oredai gan fod Iarll 
Richmond yn wyri Owain Tudor, y cawsai 
y Cymry fwy o chwareu teg gan Richmond 
na chan Richard IITI., ac felly pende 
ì droi yn blediwr i Richmond. Ysgrifenodd 
Iarll Richmond ei hun i Abermarlais, yn 
dywedyd ei fod yn bwriadu dyfod o Ffrainc 
i'r wlad hon, a thirio yn Nghymru. Ar hyn, 
darparodd Syr Rhys a'i holl e nì er ei groes- 
awla'i amddiffyn ; oyn i Iarll R:chmond dirio, 
yr oedd ein cydwladwr wedi casglu prif fon- 
eddigion dan ei faner, ac wedi cy- 
chwyn gyda dwy fil o ceffylau i sir 
Benfro. Ac ar y 7fed o Awst, 1485, tiriodd 


Richmond yn Aberdaugledde; a'r blaenaf 
ei groesawi oedd boneddwr Abermarlais. 
Richmond ag arfau o bob math, yn gystal 
ag a phob darbodion angenrheidiol i'w Tan- 
Ffrengig a'r fyddin Gymreig ar ol gorphen 
5 ariadau. Aeth 1 flaenaf ì fyny drwy 
, Gaer- 

ao Aberhonddu. Anfonodd S 
ys genadwri o'i flaen er codi rhagor o fil- 
oedd cynulliad y gwirfoddoliaid fel y gorfu 
ar Byr Rhys anfon canoedd yn eu hol o 
lu dirfawr. yr oedd Richmond 
a'i fyddin yn ymdeithio drwy Geredigion, 
ei feddwl am ffyddlondeb y gwron C ig. 
Ond pan welodd Richmond Syr Rhys a'i 
mai eì galon o lawenydd, a chredai y 
llwyddai i enill yr orsedd. Ar yr 22ain o 


yn 
Anrhegodd ef y fyddin Ffrengig oedd gyda 
turiaeth orbwysig. mranodd y fyddin 
igion i'r Gogledd, a'r olaf dr 
din 

wyr ; ac erbyn ei fod yn Aberhonddu, y fath 
ddiffyg arfau oymwys ac ymborth digonol 
i'r fa 

ymdrechodd amryw greu drwgdybiaeth yn 
fyddin gref yn ei gyfarfod wrth yr Amwythig, 
Awst, yn mhen pythefnos ar ol tiriad Bich- 


479 


odd | 


RHY 


—— ——— — a wr a —— 


mond 'yn Aberdaugledde, cyfarfu byddin- 
oedd Biochmond ag eiddo y brenin yn Bos- 
worth. Yn y frwydr ddychrynllyd hon 
cyflawnodd Syr Rhys ab Thomas orchestion 
diail—efe oedd gwron blaenaf y maes. 
yn eym $rbyn y brenin, yr hwn a goll- 
ei yn yr ; &myn amryw 
mai drwy law Syr Rhys y syrthiodd, ond nid 
oes profion digonol o hyn; ond mae yr an- 
rh dedd mawr a dalodd Richmond (yr hwn 
bellach oedd wedi eì gyoeddi yn frenin, dan 
“ enw Harri VII.) i Syr Rhys, yn ddigon o 
rawf iddo hynodi ei hun yno. Gwnaed ef 
n Farchog y fan, ac yn brif lywydd 
ymru. Anrhydeddwyd ef hefyd a llawer o 
deitlau a swyddi ereill. Dylid cofio mai nid 
dyn yn gwasgar teitlau ao anrhydedd ar 
bawb oedd Harri VII., ond dyn cynil iawn 
iawn yn y teitlau a roddai i ereill; achan i 
ddyn o fath hwn roddi y fath anrhydedd ac 
anrhegion i Syr Thomas, rhaid eì fod wedi 
gwneud gwrhydri oyn eu cael. Ymadaw- 
odd ef yn uniongyrchol ìi Gymru, a bu yn 
foddion i effeithio diwygiadau a_llesiantau 
mawrion. Yn mhen dwy flynedd, torodd 
gwrthryfelarallallan yn Lloegr, dan arweiniad 
Arglwydd Lovell ao ereill. Galwyd am 
gymorth Syr Rhys; ond cyn ei fynediad 
yno yr oedd y gwrthryfol wedi ei ddaros- 
twng; & chyn ei fod yn ol yn ei hen wlad yr 
oedd gwrthryfel eilwaith gan Simnel. _ Brys- 
ìodd Syr Rhys wedi hyn ì ostegu y cythrwfl; 
aed ef yn flaenor ar adran Seisnig; dy- 
oddefodd yn grwin y Nan hon, tafyn arbed- 
ei fywyd, a gorchfygwyd y te . 
Yn fuan ar ol hyn gwnaeth Harri ymoeediad 
aflwyddianus ar Ffrainc ; gofalodd gymeryd 
Syr Rhys gydag ef; a dywed Arglwydd 
Bacon eì fod ef a'i wyr yn wrolfawr yn mysg 
y llu. Cyn hir torodd Hrydydd gwrthryfel allan 
yn Lloegr yn erbyn ri; y waith hon eto 
ofynwyd am gymorth Syr Rhys, ao yn y 
lrwy lladdwyd dau geffyl odditano, ond er 
hyn ni chollodd ei wrolder a'i hunan-feddiant, 
eithr neidiodd ì gefn y trydydd, a. gwnaeth 
Arglwydd Andley, blaenor y terfysgwyr, yn 
garcharor. Am y weithred, rhoddwyd holl 
eiddo Andley yn anrhegiSyr Rhys; gwnaed 
ef yn farwnig ar y cae, pan oedd ei gorff yn 
archolledig gan amryw glwyfau. Dychwel- 
odd Syr Rhys i Gymru yn orlawn o anrhyd- 
edd, a gweinyddodd gyfreithiau y wlad er 
boddlonrwydd cyffredinol. Rhoddwyd iddo 
amryw deitlau ychwanegol, a chynygiwyd ei 
wneud yn Arglwydd; ond odd yr 
anrhydedd hwn, gan dd yd ei fod am 
adael rhywbeth i'w etifeddion i enill ar ei ol. 
Dyrchafwyd ei achau ef i Dy yr Arglwyddi 
yn y flwyddyn 1780, ychydig gyda thri ohant 
o flynyddau wedi y amser s gwrthododd ef 
yr anrhydedd. Yr oedd Harri VIII. hefyd 
yn hoff ìawn o Syr Rhys; cymerodd ef gydag 
ef i Ffrainc, ac ar ddiwedd yr ymgyrch hono 
rhodddodd amryw deitlau ychwaengoli Syr 
Rhys a'i fab. Yr oedd y Cymro hynod hwn 
bellach wedi derbyn pob swydd a phob an- 
rhydedd ag a allasai gorsedd Prydain eu 
rhoddi i Gymro yn Nghymru. Tseuliodd y. 





RIC 





boneddwr hwn weddill eì oes yn Ngharew, 
fyw edar ally nes cyraedd 
pedwar ny dmysgedd Ym. 
adawodd a'r byd gd a'i ho on Fy wedd, 
1827, Olaad Yd ef yn Eglwys! an cyt ddyn 
1r e wys yn 
die! dosolwy d wyd beddfaen urdd- 
aoi s Mae nd gr gan fod y gareg mor frau a 
thyner, mae yr ysgrifen vedi ei llwyr ddileu. 


gnd o treulio Ri ìîon allan, llan, mae enw 

8 rwy y 
deyrnas y yaa cydgrh? rhaiyddial hynod o 
genn wysderau gwahano yr Rhys, nes HN 


gwnaent ef yn un o feibion s Syr Bi athrylith 
RHYST oedd sant, yr hwn afa byw y 
rhan flaenaf o'r unfed ganrif ar bymtheg. 
Yr oedd yn fab i Hywel Fychan ab Emyr 
Llydaw, neu yn ol rhai llawysgrifau, mab 
Hywel Fychan ab Hywel Faig ab Emrys 
Llydww. Yr oedd yn wd i Sulien a Orist- 
iolus, ac yn un o'r rhai a ddaeth yn gyd- 


ith 'i St. Cadfan o Lydaw i Gymru. 
ynydd egl oedd D Caer loon-ar-wysg, & 
syfaen ystud yn sir 
teifi, EN ei wyl ef ar ddydd Mawrth 
cyn Nadolig. 
RIOHARDS, JOHN, oedd weinidog y 
Ddydd Emlyn N hapel y Graig, Oastell- 
lyn. 


ased o eg Wt Ty y Fa ied 


17 49. Yr oed dd yn ael 
pan ymneilld eglwys I MEN oddi 

eglwys, Panteg. echreuodd bregethu yn 
ieuano iawn, ac yn mhen ychydig flynyddau 
cafodd ei urddo ì wn waith y weinidog- 
aeth, yn nghyd a'r diweddar Dafydd Evans, 
a bu yn weinidog wedi hyny yn ber- 
llan, sir Frycheìni og. ygwyd ef ymaith 
gan dwymyn ar ŷ! yc ydig gystudd, pan yn 


in mlwydd 
CHARDD HE; HENRY, oedd bre “hwr 
gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, En 
sir Benfro, a thad y diweddar archodigion 
Ebenezer a Thomas I Bicharde, Nid oe6 genym 
yr un cofiant i'r hen bererin hwn, er dyfynu 
dim o hono. Dywedir ei fod wedi bod 
athraw y l mewn amrywiol fanau yn y 
Deheu a r fr Gogledd, ac yn pregethu efengyl y 
deyrnas i'w gydwladwyr, a hyny dan lawer o 
anfanteision. Ymddengys nad oedd ei ddon- 
iau yn helaeth fel pregethwr, ond mewn 
gweddi ei fod yn ddigyffelyb. Cofiai ei 
goleigion am ei weddïau drostynt gy 
ofn a pharch. Dylynodd ei weddïau raì 
o honynt dros eu hoes; ao ni allodd cyfnew- 
idiadau amser, na helyntion bydol, na chy- 


main gyn cyfeillion, ddileu yn llwyr yr ar- 


Bu yn pregethu am 
yr yr ysbail maith o 60 'mlynedd. Perchid ef 


n fawr fel d duwiol a phregethwr ffydd- 
on a defnyddio b yn mysg mysg sefy ad i frodyr. 
Yr oedd cysoned dd 


ei gymeriad, Gyddlondeb eî ei ynd 
ac ìreidd-dra ei ysbryd, yn cael eu cydnabod 
gan y cyfundeb. Bu yn cadw ysgol yn Llan- 
aber, - Abermaw; ynd cafodd yn y faan ei 
diyno, gan fod arno ormod o sawyr 
Sn disa th, ; efo ymddengys iddo hau 
bad yn y ddaear cyn ei symud, yr hwn a 


480 


—u_V-u _ O — —— — —— Y-——— 


RIC 
wreiddiodd yn ddwfn, ac a ffrw 
doreithiog. Cydoesodd 


ereill yn niwedd ei ang 
gethwr da o brege 
y flwyddyn 1818, cs 
yn 83 
pre thu a ar y Sabbath hwn. Achly 
ei olaeth trwy i'r anifail hio dano 
ar ei daith a adref, a chladdwyd ef dydd Iau, 
yn 

RIOHARDS, CADBEN DAVID, oedd 
frodor 9 gym ydogae th Solfach, sir Benfro. 
Ganwy d ef mewn R tyddyn bychan yn Sgos 
i'r ffordd rhwng Solfach a Thyddewi. Ym- 

unodd ar y cyntaf a'r Trefny Yddion Calfin- 
aidd, & dechreuodd lefaru gyda'r cyfundeb 
hwnw; ; ond mn oedd efe yn aros gyda'i 
lestr yn Llundain aeth i i wrando y diweddar 
Barch. W. Williams, o'r Wern, yr hwn, ar y 
pryd, oedd yn gweinyddu, yn nghapel y 
Borough am ryw gwyd ef ì gol- 
eddu Annib Pabytrada Threfn dd. 
iaeth ; ac eíe naeth yn bys a'r Annibynwyr 
Llundain, ao a barhaodd gyda'r gyfando ob 
hwnw hyd derfyn ei oes. Ŵr oed 
Richards fel pregethwr, yn fab y ydan ER 
â wnaeth ddaioni mawr yn mysg y morwyr; 


arferai bregethu i'r morwyr mhob 
ladd yr elariddo; a un y byddai y yn a Ng. 
mru elai oddiamgyl i bregethu yr 


efengyl i'w gydgreaduiiaid, a byddai cynull- 
eidfaoedd lluosog iawn yn sp yn nghyd! ' 
wrando arno yn mhob man lle yr elai. Yr 
oedd ef yn ddyn cymeradwy i iawn, a gêir da 
iddo gan bawb a'i adwaenai—, 

effeithiau ei lafur heb gwbl ddi nu eto yn yn 
mhlith morwyr Oymru. ygwy 

Cadben W. Williams, o Gaer, ao yntau, ar y 
Sabbath, y 12fed o Bagfyr, 1819, yn, pre- 
gethu yn Aberdaugledde, air Benfro, efe yn 
y boreu, a W. Williams yn yr hwyr; a'r dydd 
Gwener canlynol hwyliaeant allan ; ; ond 
galarus ychwanegu, chwythodd y 

groes, cyfarfyddodd y ddau & dynilyd fe ì Am 
a'r dwylaw oll a gollwyd, od 


bob llestr, megys wedi dianc i fynegu i ereill 
y modd y 'bu. Effeithiodd y tro hwn 
ffredinol, ond yn neillduol 


ar ar Abordaugloddo, ' y lle y buasent yn 
gethu ddiweddaf, a'r lle y byddent arferol o o 
ymweled ag ef mo ych; y lle hefyd a 
gawsai y fraint o ír ynhau eu gweini dogaeth 
tn fwy na neb fhwyr ereill y tymor 
riodi Miss Barrof, Uni Eat han, 
pri arre anyfferi 
o'r hon y cafodd bedair merch ; yr oeld yr 
ieue ar y pryd y collodd ef ei cg heb 
ei geni, yr hon, aar d chwaer ara 
yn byw yn Mrs. 
ichards, en mam, Ur Barth. wr danas 
Llanybri, y r ynt ei u yn huno yn 
Nawydd, aUlanybri, er dyoodd 


g 
hai blynydd Oyfansodd 
ryd marwnad ir ddau, yn nehyda O 


ei fywyd ar 


y Geiriadur Bywgraffyddol, pan yn ieuanc, 





RIC 


481 


RIC. 





- — — —_— ——— 


RICHARD, EDWARD, oedd fardd enwog 
& beirniad manwl; ganwyd ef yn mhlwyf 
Ystradmeurig, yn sir Aberteifi, yn yflwyddyn 
1714. Teulu isel o ran eu hamgylchiadau 
bydol ydoedd eì rieni. Gwniedydd wrth ei 
wedigaeth oedd Thomas Richard, ei dad, yr 
hwn hefyd oedd yn cadw diodwesty. Enwyd 
yd mab henaf yn Abraham, y^ derbyniodd ei 
yn ysgol golegaw enffordd, ac 
wedi byny yn ysgol ramadegol Oaerfyrddin, 
ac anfonwyd ef oddiyno ì Rydychain, ì Goleg 
yr Iesu. Defnyddiai y gwyliau i gadw 
ysgol, yr hon a gasglodd n eglwys Ystrad- 
meurig, a dyma lle y darfu ìi Edward osod ì 
lawr sylfaen ei wybodaeth ddyfodol o'r ieith- 
oedd roeg a Lladin. Wedi hyny aeth ìi 
ysgol ramadegol Oaerfyrddin, yr on oedd 
y pryd hwnw yn enwog o dan gyfarwyddyd 
yalluog Parch. Mr. Maddoz, ac wedi hyny 
odd eì hun dan driniaeth addysgiadol 
. Pugh, yn Llanarth, yr hwn oedd hen 
offeiriad parchus, ao yn uchel ei nodweddiad 
oran ei ddysgeidiaeth, yn neillduol ei wy- 
bodaeth uchel yn y Groeg. Yn nghylch y 
flwyddyn 1734, rodd ysgol ar ei gyfrifol- 
iaeth ei hun yn Ystradmeurig, yr hon yn 
fuan a ddaeth yn enwog, ac yn lluosog mewn 
dysgyblion. Pan fel hyn yn myned yn 
mlaen yn llwyddianus, gwnaeth fabwysiadu 
penderfyniad, na cheid ond gan ychydig, os 
gan neb arall, ei gyffelyb. Rhoddodd i fyny 
ei ysgol yn ddisymwth, a gollyngodd ym- 
aith y dysgyblion, gyda dywedyd, nad oedd 
ei addysg a'i wybodaeth ef y fath fel ag y 
i wneud cyfiawnder â hwy, a chyn y 
yddai iddo gynyg gweinyddu addysg ìddynt 
mwyach fod yn rhaid iddo ddysgu cryn 
dipyn amo ei han. Gyda hyn. mewn golwg, 
yn egniol i gae wanego wy- 
bodaeth yn y Groeg a'r Lladin. Bu yn 
ddyfal gyda hyn am tua dw 
lle y dygai yn mlaen ei efrydi 
eglwys, yr hon oedd yn agosi'w dy; ac yn 
yr holl amser hyn, yr oedd yno am 
bedwar o'r gloch y boreu, haf a gauaf, ac 
heb yr un cwmpeini namyn y Parch. Evan 
Evans, y bardd a'r hynafiaethydd enwog, yr 
hwn oedd wedi bod yn ddysgybl i'w frawd, 
a'r hwn a fu gydag ef nos eì fynedi Ryd- 
ychain. Yr oedd Edward Richard yn dech- 
reu ei of diadau bob dydd yn yr eglwys, 
trwy neillduo rhyw gymaint o amser i weddïo. 
Adagorodd ei sgol yn y flwyddyn 1746, pryd 
y daeth yn nghyd nifer luosog o ddysgyblion, 
y rhai a dyrent yno o bob rhan o'r dywysog- 
o Fod 
8go. d waddo ne yn 
Lledrod, swydd a lanwodd er anrhydedd iddo 
ei hun a llesiant ei ddysgyblion. Yr oedd 
yn awr wedi enill cryn ddogn o gyfoeth; a 
thrwy ymddygiad arbedus a diwastraíf ei 
fam, yr hon oedd yn gofalu dros ei dy, bu 
uog ìi gasglu oyfoeth. Gan ei fod yn 
ddyn gweddw, daeth i'r penderfyniad i se- 
u ysgol ramadogol yn Ystradmeurig, er 
ysgu in, yr hon oedd i gael eì dwyn 
mlaen yn ol egwyddorion yr eglwys wladol 
esgobyddol, ac yn y flwyddyn 1767, gosod- 


u 


odd dyddyn ag oedd wedi brynu ei hun at 
hyny. Sefydlodd hefyd lyfrgell at wasan- 
aeth yr r y*eol hon yn y flwyddyn 1759. Tua 
y Rwy Myn 1764, bu farw ei fam, yr hyn a 


eff as rh feddol ar ei deimladau, ac 
afu yn ion i'w feddwl esgor ar gân yn 
Gymraeg, yr hon, o herwydd y teimladau 


tyner, yr athrawiaethau moesol a chrefyddol, 
8 dullwedd ei chynganeddion, na cheir llawer 
yn gyfartal a hì mewn barddoniaeth Gym- 
reig. Y mae wedi ei chyfansoddi yn null yr 
hen fugeilgerddi, ar ddull ymddiddan rhwng 
dau fugail, un yn alarus o herwydd marwol- 
aeth eì fam, a'r llall yn gweinyddu cysuron 
iddo nm eì alar. Argraffwyd hi taf yn y 
flwyddyn 1766. i blynyddoedd ar ol 
hyny cyfansoddodd gân arall helaethach yn 
null y bugeilgerddi. Yr oedd hefyd yn wy- 
bodus iawn yn hanes a hynafiaethau ei wlad 
enedigol ; &c yr oedd yn ymarfer a gohebu yn 
aml a'r Dr. Phillips, a Lewis Morris, a.d - 
edig " ion ereill ei wn Y mae amrywiol o'r 
yshyrau w eu yn y 
“* Cambrisn Y Register. ” Yn y flwydd 
1771, gosododd amrywiol dyddynod yn Y - 
waneg at wasanaeth yr ysgol ramadegol yn 
Ystradmoeurig, ac yn y flwyddyn 174 gwnaeth 
amodeb newydd, ac ychwanegodd reolau 
newyddion er hwylusu ei dygiad yn mlaen. 
Bu AU amcan dyngarol hyn yn ymdroi yn ei 
feddwl am gymaint ag ugain mlynedd, ac ar 
ei wely angeu, fel yr ymddengys oddiwrth 
eì ewyllys, yr oedd yn bryderus iawn yn 
nghylch ei llwyddiant. Llwyddodd yr ysgol 
yn rhyfeddol iawn dros lawer o flynyddoedd, 
dan reolaeth athrawon galluog, nes iddi ì 
raddau mawr gael ei llyncu ifyny yn agoriad 
Coleg Dewi Sant, yn Llanbedr Pont Stephan, 
yr hyn a gymerodd le yn. y flwyddyn 1827. 
rphenodd Edward Richard fywyd llafurus 


a gweithgar, Chwef. 28, 1777, 63 mlwydd 
, 8 chladdwyd ef yn eglw ;8 Ystradmeurig. 
(Yr Eos, sef gwaith prydyddawl Mr. Edward 


Richard, 
fywyd. 


shire. 
" RIOHARD, SYR RICHARD , oedd yn 
ithiwr enwo wyf Do u, yn 
gir Feirionydd. auwyd ef Tech 5, 1752. 
Derbyniodd ei addysg foreuol ysgol 
Rhuthyn, o'r hon yr aeth i'r brifysgol yn 
Rhydychain. Galwyd ef i'r bar fel aelod o 
Gymdeithas Anrhydeddus yr Jnaner Temple, 
ac yn y flwyddyn 1813 cafodd ei benodi yn 
brif ynad Caerlleon; yn y flwyddyn 1814, yn 
un o Farwniaid y Trysorlys; ac yn 1817, ar 
farwolaeth Alexander Thompson, yn Ar- 
glwydd Prif Farwn yr un llys. Yn ei holl 
gylchoedd swyddogol, ni safai neb yn uwch 
m marn y cyoedd na Syr Richard Richards. 
r oedd y tynerwch teimladau a ddangosai, 
yn nghyd ai elusengarwch, yn enill serch 
pawb a'i adwaenai; yr oedd ei holl fywyd 
yn cael ei dreulio (pan yn rhydd o ofalon 
cyfreithiol) mewn gweithredoedd dyngarol, a 
bywyd cymdeithasol. Fel cyfreithiwr a 
barnwr, yr oedd ei benderfyniadau bob amser 
yn sicr. Cafodd yr hyfrydwch o fwynhau 


o Abermeurig, gyda hanes ei 
Meyrick's History of. Cardigan- 








RIC 


— 





cyfeillgarwch ac ymddiried Arglwydd Eldon, 
dros yr hwn y ll J ddai mn al fel llefarydd 
Ty Arglwyddi. Yn y flwyddyn 1785, 
priododd Syr Richard a Catherine, merch ao 
etifeddes Robert Vaughan Humphreys, Ysw., 
o Cuerynwch, ger Dolgellau, o'r hon y cafodd 
wyth mab a dwy ferch. Bu farw yn Llun- 
dain, Tachwedd 11, 1823, a chladdwyd ef 
mewn cromgell yn Temple Church.  Dylyn- 
wyd ef yn ei etifeddiaethau tirawl gan ei 
fab hynaf. Yr oedd Syr Richard yn Ar- 
glwydd Prif Farwn pan y bu farw. Yn ei 
gystudd diweddaf cynygiodd roddi y swydd 
uchel hono i fyny i'r Arglwydd Ganghellydd 
Eldon, ond ododd ei chymeryd. ( WWsl- 
liams's Eminent Welshmen, 464.) 
RICHARDS, JAMES, gweinidog y Be- 
dyddwyr yn Mhontypridd. Y mae ei enw jn 
dra adnabyddus trwy Gymru, fel dyn da, 
Cristion cywir, a phro thwr ro'r radd flaenaf. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1804, yn nghymyd- 
ogaelll Porthyrhyd, sir Gaerfyrddin. Ni 
wyddom yn mha le, pa fis, na. pha ddydd o'r 
mus, Derbyniwyd ef yn aelod yn Heol-y- 
rior, Oaerfyrd in, pan dra ieuano, a 
echreuodd bregethu yn y flwyddyn 1820, 
an nad oedd ond un ar bumthog oed. 
'afodd fanteision athrofaol yn Bradford, o 
dan ofal medrus y dyn hynod a_ dysgedig 
Dr. Steadman. Ar derfyn ei yrfa athrofaol, 
llygadodd cymanfa y gogledd arno, a sicr- 
hawyd ei wasanaeth fel cenadwr yn Rhudd- 
lan, a chyrau isaf sir Fflint. Nid hir y bu 
yma cyn 1 eglwys y Bedyddwyr, Abergwaen, 
sir Benfro, weled ynddo gymwysderau neill- 
duol i fod yn weinidog arni, ac ymsefydlodd 
yno, er colled dirfawr i'r gogledd. Bu yn 
dra llwyddianus yn Abergwaen. Aeth yr 
eglwys ar gynydd dan eì weinidogaeth; a 
chynyddodd y gynulleidfa gymaint, fel bu 
rhaid adeiladu y capel hardd a chyflons yn yr 
hwn y mae yr eglwys eto yn addoli. Ond 
tua'r flwyddyn 1833, ymadawodd ag Aber- 
aen, ac ymsefydlodd yn Mhontypridd. 
r oedd achos y Bedyddwyr mewn cyflwr 
isel pan ddaeth yma; ond dan eì bregethau 
manwl, goleu, ysgrythyrol, gwlithog, a 
gwreiddiol, cynyddodd yn fuan, a chododd i 
gafle o barch a dylanwad yn y dref. Er mai 
fel Mr. Bichards, Pontypridd, y adnabyddid 
ef yn gyffredin, nid Pontypridd oedd maes ei 
lafur gweinidogaethol diweddaf; oblegyd 
symudodd yn 1858 i Gaerffili, ì gymeryd 
gofal eglwys y Bedyddwyr yno. Dochreu- 
edd ei weinidogaeth yma yn gysyrus a ded- 
wydd, a pharhaodd felly am y blynyddau 
cyntaf. edi hyny cymerodd rhyw bethau 
le nad ydynt werth eu crybwyll yma, ond 
yn unig dywedyd nad ydynt yn un anfri 
arno ef, y rhai a fuont yn achosiddo farnu 
mai gwell oodd i'w gysylltiad ag eglwys 
Caerffili derfynu, a chymerodd hyny le yn 
1865, pryd y symudodd ef a'i briod i fyw ì 
Bontypridd. Nid hir ŷ bu wedi hyn cyn 
colli eì wraig ofalus a thirion, yr hon nid 
oedd erioed wedi bod yn Prif nod y 
wraig rinweddol hon, mor bell ag yr oedd 
amgylchiadau y bywyd hwn yn myned, oedd 


482 


——  — ————_ —_—_—————— — dd a — — GU — —— 





hIC 


- “— ——— 


gofalu am gysur ei gwr, a rhagflaenu ei 
eisieu. Bu yn ymgeledd gymwys iddo yn 
ymyr holaethaf gair. Ond bu farw Mrs. 
ì dydd Nadolig, 1866, a chafodd h 

aint o effaith ar Mr. Richards, fel na bu 
yth un d Nid hir y bu hyn cyn 
effeithio ar ei iechyd.  Caenfyddid argoelion 
dadfeiliad yn gynar yn y gwanwyn. Gwir 
na bu er's llawer dydd, os erioed, yn ddyn 
cryf. Goddefodd lawer o anhwyldeb yn y 
cylla a'r afu; ond cryfhaodd lawer o dan 
driniaeth a gofal tyner ei wraig. Wedi ei 
cholli hi, ail ddechreuodd ei anhwylderau 
ddan eu bodolaeth a'n heffoithiau. Can- 
yddid ar on o'r dyfrglwyf mor gynar a 
mis Ebrill; ac er i'r deihyn ymatal y pryd 
hwnw, ni bu efe yn rhydd oddiwrthynt hyd 
ei farw. Mis i ddydd ei gladdedigaeth, aeth 
o gartref i gymydogaeth ffynonau rhinwedd - 
ol Brycheiniog, gan obeithio y buasai newid 
awyr, ac yfed y dyfroedd, yn profi yn llesol 
iddo. Bu y daith yn ormod ìddo, oblegyd 
ni bu yn alluog i adael ei wely ond anfynych 
am y tair wythnos y bu yno. Yr oedd ei 
fab ieuengaf gydag ef ar y pryd, a dydd Sul, 
Medi 15fed, anfonodd am ei frawd henaf ato, 
g&n fod ei dad yn gwaelu yn barhaus. Aeth 


| yntau drosodd gynted ag y gallasai, a gwel- 


odd ar unwaith mai y oreu i'w 
wneuthur oedd dyfod â'i dad adref mor fuan 
ag y gellid, os oedd modd yn y byd. - 
merodd hyn le y dydd Mercher canlynol. Ni 
chododd o'i wely mwy, ao ni chymerodd 
nemawr sylw o neb na dim, er ei fod yn 
berffaith wybodol hyd fynydau olaf ei 
fywyd. Bu farw yn dawel tua chwarter i 
ddeg nos Sul, Medi 22ain, 1867, a'i blant 
hoff a thyner yn amgylchynu ei wely. Ond 
er maint eu gofal a'u medr, nis gallent gadw 

r enaid mawr heb ymadael a'r corff gwael i 
Ìyd yr ysbrydoedd. Ymddengys fod yr afu 
mewn cyflwr tost, fod yr arenau yn bur 
ddrwg, ac nad oedd y galon yn gwbl iach. 
Cymerodd yr angladd le dydd Iau, Medi y 
26ain. Ymddengys fod cytundeb rhyngddo 
ef a Mr. Rowe, o Abergwaen, ei fab naturiol 
yn y ffydd, a'i olynydd yn awr yn Aber- 
gwaen, pa un bynag o honynt a fyddai farw 


gyntaf, fod y llall i bregothu yn ei angladd. 
| lle 


fyd, cafwyd cynllun yn mhlith ei bapurau, 
wedi ei Jygrifenu gan ei wraig, yn rhoddi 
cyfarwyddiadau pa fodd i gario ei angladd 
yn mlaen, os byddai farw yn Nghaerffili. Yr 
oedd ei fynych wendid yn peri fod ein brawd 
yn byw yn barhaus yn mhresenoldeb angeu. 
Cariwyd y cynllun a enwyd allan mor bell 
ag yr oedd hyny yn ymarferol. Y cynllun 
oedd, fod ei blant yn y weinidogaeth i wein- 
yddu yn ei angladd. Am y brawd anwyl a 
galluog Rowe, eì gyntaf anedig, yr oedd yn 
rhwym rhwng erchwynion ei wely gan glefi d 
trwm, fel nas i ddyfod i'r an d. 
Gan hyny, wedi myned â'r hyn oedd farwol 
o'r brawd Ri i gapel y Tabernacl, 
darllenwyd a gweddïwyd gan y brawd J. 
Roberts, Rhydfelen; a phregethodd y brawd 
E. Thomas, Casnewydd. Wedi myned i 
fynwent Carmel, dodwyd y tŷ o glai mewn 


RIC 


— —_ 


ystafell gladdu gysurus, lle yr oedd amryw 
o'r teulu eisioes yn gorwedd, o fewn ychydig 
latheni i'r areithfa, lle y bu y brawd hoff yn 
regethu am gynifor o flynyddau gyda'r fath 
May anwad a llwyddiant. _ Yna anerchodd y 
brawd D. Morgan, Blaenafon, y dyrfa alarus 
a lluosog oedd wedi dyfod yn nghyd, a 
eddiodd y brawd J. G. Owen, o Gaerdydd, 
iweddar o Rhyl. ' Ar gais y teulu, traddod- 
wyd pregeth angladdoliddo y nos Sul can- 
lynol gan weinidog y Tabernaol. Er nad 
oedd yr angladd yn adnabyddus iawn, daeth 
llawer o weinidogion yn nghyd, heblaw y 
brodyr a gymerasant ran yn y gwasanaeth. 
Cerddai y rhai hyn ac ereill, ddau a dau yn 


mlaenaf. 
RICHARDS, EBENEZER, Tregaron, 
oedd weinidog gyda y Trefnyddion Oalfin- 
aidd, yn sir Aberteifi. Ganwyd ef yn Nhre- 
fin, pentref bychan yn sir Benfro, Rh y 
5ed, 1781. Oafodd ei ddwyn i fyny o'i febyd 
yn addysg ac athrawiaet Arglwydd; a 
whefiiincb a'r ynfydrwydd a berthyn Ilawer 
tineb a'r a i lawer 

o bobl leuaino,. Yr oedd ei dad bre- 
gethwr gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, felly 
cafodd e1 ddwyn i fyny yn 1 eglwys, ond 
heb ryw arwyddion diymwad o dduwioldeb 
hyd nes oedd. yn bum eg mlwydd oed, pan 
y cafodd ganiatad ìi gyfranogi o Swper yr 
Arglwydd. Yn yr amser hwn ymwelodd yr 
lwydd ag ef mewn afiechyd trwm, trwy 

yr hwn y bu efe yn agos i angeu; ond yr 
Arglwydd a drugarhaodd wrtho, gan roddi 
iddo estyniad oes ac adferiad iechyd. Pan 
oedd rhwng 18 a 19 oed, efe a adawodd dy ei 
dad, ac a agorodd ysgol yn Brynhenllan, 
Dinas, pentref rhwng Abergwaen a Thref- 
draeth. Crybwyllir yn ei hanes, tra yn aros 
y lle hwn, ei fod wedi profi argyoeddiadau 
llyr ion ìawn, oymaint felly fel ag y bu rhaid 
iddo roddi heibio ei alwedigaeth a dychwelyd 
Hu ei rieni. Yr oedd ei deimladau ar hyn o 
yn us nag allasai synwyr a 
bywyd ou dysddof yn hir heb eu llethu; yr 
oedd y pryd hwn tuag ugain oed. Dywed 
ef ei hun am y noson olaf y bu yn y gofid 
hwn:—“Y noswaith hon, Gorphenaf laf, 
1801, oedd y fwyaf ofnadwy yn fy mywyd, 
ond yr yn gobeithio mai ynddi hì y 
dechreuodd dydd na bydd terfyn arno byth.” 
Yr oedd bellach wedi cael golwg ar ddi- 
angfa, ac wedi ei nerthu i ffoi i gymeryd 
ael yn ngobaith yr efengyl. Cafodd ei 

d yn Nghrist, wedi iddo ei gwbl golli 

ar bob tir arall. Dychwelodd yn awr i'r 
Ddinas yn ddyn newydd; a buan iawn y 
daeth hynodrwydd ei ddoniau acamly dd 
ei ras i'r golwg, a cheisiwyd ganddo gan 
gyfeillion crefyddol i arfer ei ddoniau yn gy- 
oeddus, trwy ddechreu oedfaon ac er- 
iadau ereill, fel y daeth eì gymwysderau yn 
fwy amlwg at waith y weinidogaeth, a chy- 
mellwyd ef gan yr eglwys ìi ddechreu pre- 
gethu; ond efe a ofnai ruthro yn rh íy , 
ac heb ei alw. i'r gwaith goruchel. To ygol 
mai gwrthsefyll pob cymelliadau a wnaethai 
oni bai ofni digio yr Arglwydd, a dwyn arno 


— — _ —_—— —— 


483 


—  ————— _ ee _ 


Dywedai Y Parchedig a'r enwog Jones, Llan- 
anynt:—' Y mae'r ddau loncyn 


ei iechyd ar y pryd yn dra gwanaidd, â 
awer wrth ei olw 


yma yr oedd 
ames Bowen, Ysw., Llwyngwair, ag oedd 
n Aberteifi y pryd hwnw, yr hwn 
a geisiodd gan Mr. Bichards i ddyfod i'w 
deulu ef yn athraw i'w feibion ; a chydsyn- 
iodd yntau a'i gais; arosodd yn y teulu car- 
edig hwn dros dair blynedd, a pharhaodd i 
lafurio yn llwyddianus y y weinidogaeth, 
ac yn neillduol gyda'r Ysgol Sabbathol, yr 
hon oedd bellach yn dechreu ymledu ac 
ymwreiddio trwy y wlad, a bu yn neillduol 
o ddefnyddiol yn y dref a'r wlad oddiam- 
vlch.. Yn 1809, priododd Mr. Richards â 
ary, merch Mr, W. Williams, o Dregaron, 

a symudodd i'r lle hwnw i fyw, yr hwn a fu 
ei artref hyd derfyn ei oes. Yr oedd ei ddy- 
fodiad i sir Aberteifi. yn. adgyfnerthiad 
gwerthfawr iddi; a dewiswyd ef yn ysgrif- 
enydd cyfarfod misol y sir y flwyddyn gan- 
lynol i'w sefydliad yn Nhregaron; a bu ei 
wasanaeth yn hyn o werth mawr dros 
weddill ei oes. Bu gweinidogaeth Mr, Rich- 
ards dan arddeliad neillduol, nid yn unig yn 
ei ardal eì hun, ond hefyd dros oll 
dywysogaeth, ac yn amryw o drefydd LLloe . 
Defnynai ei athrawiaeth fel gwlaw. Fo 
prif nodwedd ei weinidogaeth, llir dywedyd 
ei bod yn neillduol o iraidd a thoddedi . Yr 
oedd eì weinidogaeth fel yr eiddo Apolos, yn 
nodedig am ddyfrhau. Byddai ar brydiau 
yn cael oedfaon n mha rai y byddai rhyw 
dywalltiadau neillduol iawn yn cymoryd lle. 
Soniwyd cryn Ìawer am bregeth a draddod- 
odd yn Llangeitho, ar Luo xvi. 23 ; cafodd 
ddylanwad rhyfeddol. Yn y gymdeithas 
eglwysig ddylynol ymunodd dog ar hugain 
o'r newydd a'r gangen eglwys hono, a'r oll 
ond dau yn priodoli y cyfnewidiad i'r bre- 
geth hono. Torodd y Parch. Mr. Williams, 
o Ledrod, allan wrth ymddiddan a hwy ar 
eu derbyniad, “Garw gynifer o honoch a 
saethodd e ar un ergyd ac yn ychwanegol 
at y nifer uchod, ai dynion sylwgar 
fod rhai canoedd o eneidiau wedi cael eu 
cyffroi y tro hwn, rhwng Llangeitho a'r 
cymydogaethau oddiamgylch. Yr oedd ef 
yn llenwi lle mawr yn hynod o esmwyth, nid 
yn unig yn y pwlpud, ond hefyd nghyfar- 
odydd misol a chwarterol y ; a0 yn fwy 
fwy felly fel yr ydoedd yn heneiddio. Bu 
am lawer o flynyddoedd yn dal y swydd o 





iolrwy 
hon braidd yn ddigyffelyb, o ran llwyr ym- 


gymanfa sirol, ac yn 1813, yn ol cyfarwyddid 

ha ol yn ys 
grifenydd cymanfa inol y cyfunde 
n y Deheudir. Cyflawnodd wahanol ddy- 
edswyddau pwysig y swydd gyda modrus- 


rwy rffaith, ac er perffaith foddlonrwydd 
i bawb hyd ddydd ei farwolaeth.  Crybwyll- 
asom yn barod am ei wasanaeth arbonig i'r 


Ysgol Sabbathol drwy y sir a'r Deheubarth. 
Nid 0e8 un amheuaeth na fu ei lafur yn y 
ffordd hon mor fendithiol ag a fu yn un 
ffordd arall. Yr oedd ei deimladau bywiog, 
ei ddull serchog, mwynaidd, yn bur enillgar. 
Yr oedd y cymwysderau hyn hefyd wedi eu 
heneinio â duwioldeb ysbryd, ac ag eiddigedd 
i leshau dynion. Bendithiwyd yr Ys ol Sab- 
bathol gymaint a dim moddion ereill i losoli 
Cymru aoi ea Trefnyddiaeth yn mysg 
y genedl, a bu ei' yn un or offerynau mwyaf 
ffyddlon a medrus, yn tywallt olew i olwyn- 
ion y peiriant hwn, ac yn h ddo ei fy- 
nediad yn mlaen. Anhawdd yw dychymygu 
faint oedd llafur y gwr duwiol a defnyddiol 
hwn mewn teithio, pregethu, myned i gyfar- 
fodydd misol a chwarterol, mewn gohebu a 
Deheu a Gogledd, mewn ysgrifonu cofnod- 
ion y cymdeithasfaoedd, a chynal cyfarfodydd 
cyoodd ac eglwysig, a hyny dros ysbaid deu- 
ddeg mlynedd ar hugain; ac nid oedd ei 
wobr am y cwbl fawr twy na'r lle a enillodd 
yn serchiadau ei frodyr, a'r mwynhad a brof- 
odd ef ei hun yn y gwaith. Ond ei ddyddiau 
olaf ef a nesasant. _ Blinid ef er ys bly- 
nyddau lawer gan fath o hîn-glwyf (ia 
thargy), yr hwn a fygythiai eì amgylchu a 
chadwynau mor gadarn na ellid eu datod. 
Cafodd bwl trwm o'r clefyd hwn yn y flwydd- 
yn 1832; syrthiodd ryd hwn i'r fath 
drwm gwsg, fel na ddeffrodd yn gwbl am 
rai dyddiau, ao ofnid y pryd hwnw mai cys 
a wnaethai ìi farwolaeth; ond yr lwydd 
a fu drugarog wrtho, ac a'i adferod . Yn 
mhen pedair blynedd ar ol hyn, ymosododd 
yr un anhwyldeb arno eilwaith, pan ydoedd 
n gweinidogaethu yn Llundain, a'r tro hwn 
efyd bu mewn enbydrwydd am ei einioes; 


RIC 


oto estynwyd ei oes dros dymor byr; ond yr 
oedd arwyddion lled ddiymwad fod ei af- 
iechyd yn cryfhau a'i gyfansoddiad yntau yn 
dadfeilio, a chaed prawf galarus o hyny yn 
ynar y flwyddyn ganlynol, oblegyd 
ychwelodd y cwsg arno gydag adnewyddol 
rym, ac a roes dorfyn ar eì oes lafurus a 
defnyddiol, mis Mawrth, 1800» pon nad 
oedd eto ond 56 mlwydd oed, a chladdwyd ef 
yn mynwent Tregaron. Yn y cofiant â ym 
grifenwyd gan ei feibion idtlo, y mae adrodd- 
iad am lafur cyoeddus am ysbaid 22 mlyn- 
edd. Ymddengys y byddai Mr. Richards 
yn cadw cofnodion o'i deithiau a'i bregethau, 
yr hyn nis gwnaeth ond ychydig o bregeth- 
wyr y Trefnyddion, o leiaf cyn eì amser ef; 
ac o'r adroddiad a gasglwyd o'r cofnodion 
hyny, yr ydym yn cael ei fod wedi pregethu 
o'r wyddyn 1816 hyd ddiwedd y flwyddyn 
1836, chwe mil ac wyth cant a phedair ar 
bumtheg a deugain o weithiau—at eu gilydd 
tua 312 o weithiau bob blwyddyn. Fe deith- 
iodd yn yr ysbaid hwn agosi 60,000 o fill- 
diroedd, neu ddwy fil a chwe chanta deuddeg 
& thriugain bob blwyddyn, neu un ar ddog 
a deugain bob wythnos. Oadwodd, neu yr 
oedd yn un a'u cadwai, agos i saith cant o 
gyfarfodydd cyoeddus — cyfarfodydd misol, 
chwartertol, a pherthynol i'r Ysgol Sab- 
bathol. Nid llawer a allasent ddangos dwy 
flynedd ar hugain wedi eu treulio yn gy- 
ffelyb. Ond y mae yn awr yn gorphwys 
oddiwrth ei lafur, a'i weithredoedd yn oi 
ganlyn. Aeth y gwas da a ffyddlon hwn i 
mewn ì lawenydd. ei Arglwydd wedì iddo 
wasanaethu ei genedlaeth ei hun trwy 
ewyllys Duw, efe a hunodd ac a ddodwyd at 
eì dadau. Nid oedd yn Nghymru yr un 
an hydffurfiwr cadarnach mwy ydwy- 
bodol nag ef; yn yr ystyr r yn 
mhell yw mlaon ar ei Holl frodyr, anghyd- 
ffufiaeth y rhai, ddeugain mlynedd yn ol, 
& godai oddiar amgylchiadau yn fwy nag 
oddiar gydwybod. Yn fuan wedi'r Cor 
ymadaol a'r olynol Sefydledig, gwnawd 





cesiadau penderfynol er eî ddarbwyllo ef ìi 
dderbyn urddiad esgobaethol, yr hyn a 
wrthododd gyda'r pendorfyniad mwyaf di- 


agog. 
Y RIOHARDS, DAVID, pregethwr gyda y 
Trefnyddion Oalfinaidd yn Dowlais, sir For- 
ganwg. Ganwyd David Richards mewn lle 
a elwir Owmycae-bach, plwyf Llanfair-ar-y- 
bryn, sir Gaerfyrddin, yn y flwyddyn 1811. 
Bu ei dad farw pan nad oedd Dafydd ond 
naw mis oed. Ni chafodd ond ychydig o 
fanteision crofyddol yn ei ddygiad i fyny, 
oherwydd pellder y ffordd oedd i fyned i 
foddion . Yr oedd ei fam yn ddynes 
grofyddol, ac yn ymdrechgar iawn i fagu ei 

hlant i fyny yn ofn yr Arglwydd. Yr oedd 

afydd o'i febyd yn blentyn syml a hoff, a 
phob amser yn ufudd i'w îam. Bu Ysbryd 
yr Arglwydd yn ymryson ag ef er yn foreu 
iawn. Pan yn ddeg oed ymroddodd ddysgu 
darllen, a myned mor fynych ag y gallasai i 
foddion Pan yn bedair ar ddeg oed, 
aeth i ddysgu y gelfyddyd o ddilledydd at 








RIC 








Mr. Wm. Jones, Pentref-nant- yon Y 
mhen blwyddyn a haner, symudodd oddiyno 
1 bentref yri lle YF enills d ef at 
eulu Duw, ac ynu wrt gref groes. 
Yn y flwyddyn 1839, symu odd | Towlais, 
Wedi ymsefydlu yn Dowlais, ffurfiwyd tuedd 
mAn SIMnu mu irn 
u yny » îe 
gorfu arno ddywedyd am y tywydd yr oedd 
ynddo wrth un o'r hen flaenoriaid, yr hwn 
yn ei ateb a ddywedodd wrtho, fod yn dda 
lawn ganddo glywed. “Neithiwr, gmeddai 
y bu y brawd John Pugh yn ywedy 
wrthyf fod yr un peth ar eì feddwl yntau.” 
Felly rhoddodd yr hen flaenor achos y ddau 
frawd hyn oflaen yr eglwys, a chydunodd 
y eglwys yn unfrydol i'w hachos gael ei 
d 1 od misol y sir; a chawsant 
eu rhyddid i arfer eu dawn yn M rhan hono 
o'r gwaith. Fel pregethwr, fel y gwyr 
llawer, ni feddianodd dir helaeth mewn gwy- 
bodaeth gyffredinol & dawn enillgar; er 
hyny, nid canwyll dan lestr oedd, na halen 
diflas; ond yr oedd ei olygiadau bob amser 
n rhai priodol; a cheid ganddo bethau na 
uasid yn dysgwyl am danynt. Fel cyfaill 
yr oedd yn un rhagorol, dysyml, parod i 
dymdeimlo â rhai mewn profedigaeth. 
eithiodd trwy Ogledd deirgwaith 
dwywaith gyda'r Parch. E. Harris, Merthyr 
Tydfil; ac unwaith gyda'r Parch. E. Mor- 
, Caerdydd. Llafurus a selog oedd efe 
trwy eì ho ywyd. Tua dechreu Chwefror, 
d 


1847, ymafl afiechyd yn ei gyfansoddiad 
fel y carcharwyd ef i'w dy, ac oddiyno i'w 
am ysbaid tair w os ar ddeg. Yr 


ly, 
cedd yn eì ddyddiau olaf yn dangos ei fod 
yn ngafael crefydd ac yn un o enwogion y 
nef ar y ddaear. Yr oedd eì gystudd yn 
drwm, ond nerthwyd ef i ddyoddef yn amyn- 


weinidog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, yn 
sir Benfro. Ganwyd e 


oedd ei dad, Mr. Henry Richard, yn 
amaethwr, ac yn pregothu gyda'r Trefn- 
yddion Calfinaidd; a_ bu am rai blynyddau 
cadw ysgol. Yr oedd Mr. omas 
ichard frawd ìi Ebenezer Richard, Tre- 
garon. Yr oedd Thomas yn llawer mwy 
gwyllt nag Ebenezer. Pan yn llanc, yr oedd 
yn peri mawr ofid i'w fam dduwiol, yr hon 
oedd yn ei gynghori a gweddïo r ar 
ei ran, gan dywallt dagrau êi weled 
od gwrando ar ei 
ym fyn hi i'r cyfeillachau 
crefyddol a moddion gras; parhaodd mewn 
ôM 


485 


— 





RIC 
pob lÌtineb ac ynyfydrwydd hyd nes 
oedd oddeutu pedair ar ddeg oed, pan yr ym- 
ddengys i gyfnewidiad o bwys er- 


lywydd 
garw arno am ei gyflwr, nes oedd arno 


Oafodd ei dderbyn yn aelod gyda'r Trefn- 
yddion Calfinaidd, yn Nhrefin ; 
ei dderbynyn garedig gan y brodyr crefyddol, 
a chael pob tynerwch oddiar eu dwylaw, ym- 
osododd arno brofedigaethau mawrion, ofnai 
nad oedd wedi ei ethol, a bod ei bechodau yn 
anfaddeuol. Rhyddhawyd ef oddiwrth yr 
un gyntaf trwy ddarllen Ioan vi. 37; ond yr 
un arall a'i dylynodd yn ddidor am amser- 
oedd, ao yn swnio yn barhaus yn ei feddwl 
beth bynag a wnelai — gweddïo, darllen, 
gwrando, byddai yr un swn yn freiddio 
trwy ei feddwl yn barhaus, “' Ni feddeuir 
iddo” Pan aeth ryw ddiwrnod ìi weled 
modryb iddo yn Nhyddewi, dynes dduwiol 
iawn ydoedd, amlygodd iddi eì dywydd, yr 
hon oedd wedi bod dan yr un brofedigaeth 
yn nhir y gelyn; hithau a lefarodd air yn ei 
ryd wrth ei enaid diffygiol, yr hyn a'l es- 
mwythaodd ac a'i llonydd. Dychwelodd o 
Dyddewi wedi cael iechyd yn ei ysbryd, a 
Haul Cyfiawnder yn tywynu arno. Pan 
ugain oed efe a ddechreuodd ar waith y 
weinidogaeth tua phump neu chwe mlynedd 
wedi iddo ddyfod at grefydd. Llafuriodd Mr. 
Richard yn galed dros ei oes, gwnaeth y 
goreu o'i amser o dan gryn anteision ; 
ond gogoniant y cwbl ydyw gweinidogaeth 
fywiol oddiwrth Dduw at ddynion yn yr 
enaid, ac yr oedd hyny yn cyrhaedd eneidiau 
dynion ereill. Nid dyweyd rhywbeth oedd 
eond y peth oedd eisiau ei ddyweyd, dy- 
weyd a dyben wrth ddyweyd oedd efe, a 
dyweyd nes cyraedd y dyben... Yn 1813, bu 
farw ei dad trwy dori ei glan pan y- 
chwelyd adref o'i daith Sabbathol, i'r 
anifail ayrthio dano. Ar y lTeg o Awst, 
1814, yn nghymanfa Llangeitho, pan yn 
30 oed, cafodd ei neillduo trwy alwad cy- 
ffredinol y Corff yn Nghymru i weini yr 
ordinhadau. Yn 1818 bu farw ei fam er ei 
fawr alar. Wedi marwolaeth ei fam yr oedd 
fel aderyn wedi colli ei nyth Ŵ hedeg yma 
athraw. Ar y 30aino Ebrill, 1819, efe a 
briododd nith ferch brawd i Mrs. Jones, 
Llangan, sef merch Mr, Gwyn, Cwrt, Llan- 
llawer. Yr oedd yr holl Wyniaid a Mre., 
Jones, ei modryb, yn groes iawn iddi briodi 
Mr. Richard, a gorfu ìddi fyned allan drwy 
ffenestr eì ystafell wely y nos, a dianc a 
phriodi yn foreu tranoeth mewn eglwys tua 
naw milldir oddiyno, sef Llanrian, eglwys 
lwyf genedigol Mr. Richard. Ar ol iddo 
briodi aeth i fyw i amaethdy, ger Trefdraeth ; 
a chyn pen amser maith efe a symudodd 
i Abergwaun, wedi treulio yn Nhrefdraeth y 
tymor mwyaf gofidus o'i fywyd; aeth drwy 
lawer o dywyd . yno gan fod ei fferm 
yn ol o d, &. O'r flwyddyn 
1828 hyd 1860, darllen, myfyrio, a phre- 
gethu, oedd prif orchwylion ei d, er na 
chafodd erioed am hyny haner digon i gadw 


RIC 


—_ ———— FL — — 





eì gorff a'i enaid mewn undeb a'u gilydd. 


Yr oedd ef o faintiolaeth gyffredin, a gwneu- 
thuriad cadarn. _ Yr oedd yn ddyn prydferth 
iawn yr olwg. Pan yn y pwlpud, yr oedd 
ganddo bob peth wrth law, ac nid oedd dim 
yn eisiau arno, ni byddai byth wrth bre- 
gethu yn ymddangos mewn brys, yn wyllt, 
nac yn derfysglyd; ni byddai arno bryder 
na braw; yr oedd yn hollol artrefol wrth 
bregethu, fel meistr ar ei waith yr oedd yn 
ei elfen naturiol. Yr oedd ei ffraethineb a'i 
arabedd agos yn ddiderfyn; yr oedd ei lais 
mor beraidd a ellid glywed, ac yr oedd yntau 
yn feistr arno; nid oedd yn gwaeddi fol 
allgofddyn, nac yn canu fel baledwr ar 
ben ffair. Pan y bloeddiai byddai yn rhyfedd 
o gyraeddgar, a phan tarawai rhyw dant 
seiniadol, yr oedd fel pe byddai mynyddoedd 
o rew yn foddi ar nnwaith; byddai ol wran- 
weithiau yn ym mewn hwyl, yn 
euro dwylaw a thraed. hefyd. Byddai ar 
brydiau taranu, treiddiai eì lais gydag 
awdurdod neillduol i ddirgelion eneidiau 
dynion, nes y byddai yr annuwiol a'r pech- 
adur fel plant o'i flaen. Byddai yn hoff ìawn 
o ddywediadau byrion & chynwysfawr ar bob 
peth, ac yr oedd ganddo lawer o honynt ar 
wahanol bethau y bywyd hwn a'r nesaf; 
taflai allan ymadroddion felly yn awr ac 
eilwaith agos ar bob pregeth. O blith ei 
ddywediadau byrion a diarebol nodwn yr 
ganlyn: — “Tri o ddirgelion gwir 
grefydd; 1. Gwir Dduw heb ddychymyg. 
2. Gwir ffydd heb olwg. 3. Gwir fwynhad 
mewn gobaith. Galwad yr efengyl yw unig 
obaith pechadur. Credu yn Nghrist yw 
bywyd y pechadur. Adnewyddiad yr Ysbryd 
Glan yw cysur pechadur. Lle nid oes cref- 
ydd nid oes calon. Lle nid oes ewyllys nid 
oes gallu. Lle nid oes meddwl nid oes 
medr. Lle nid oes Beibl nid oes gwybodaeth. 
Lle nid oes ffydd nid oes crefydd. Lle nid 
oes Duw nid oes dim. Lle nid oes dysg nid 
oes dawn. Lle nid oes Orist nid oes bywyd.” 
Dyna ychydig o'i adroddion pyrion fel 
enghraifft, allan o filoedd o'r cyffelyb. Yr 


Er cymaint oedd yn ddyweyd 
misol a 


allan rhyw fraslun mewn sgrif en o'r o 
yw y o herwydd 
siarad, dygid ef 


cymanfaoedd hyd gm nod pan y 
d yddai yn pre- 
gethu ryw gymaint o gwmpas gartref, yn 
aml ar y Sabbathau, ac ambell waith mewn 


486 


RIC 








llawn hwyliau, er fod natur o angenrheid- 


rwydd yn rhwym o deimlo yr effeithiau ; 
ond pan gawsai efe ei draed dano, ym- 
ollyngai ati fel yn nyddiau ei ieuenctyd heb 
feddwl am y canlyniadau. Mae yn debyg 
mai ei lafur calod gyda phregethu i ynulls 
eidfaodd mawrion ddygodd yr anhwylde 
oedd yn llafurio dano i'w gyfansoddiad ; 
weithiau mewn lleoedd bychain gwresog, yn 
chwys nes byddai ei ddillad yn wlybion, yna 
allan i lwydrew y nos, ac adref trwy hwnw 
ryw chwe neu saith milldir; weithiau ar 
faesydd yn pregethu i ddeg mil o ddynion, 
a'r gwynta'r gwlaw ymladd eì erbyn ; 
digon. iebyg mai pe au cyffelyb oedd wedi 
osi eì ddolur. Galwodd gweinidog parch- 
us i'r Wesleyaid gyd ae un o ddiaconiaid 
Trefnyddion i'w weled yn ei gystudd; nid 
oedd y gweinidog wedi ei weled erioed o'r 
blaen, ond yn unig clywed am y pregethwr 
cawraidd, yr hwn yn awr yn dechreu 
cael ei rwymo gan gystudd a henaint. Wedi 
cyfarch gwell, a throi o gympas dipyn, go- 
fynodd y gweinidog, “ Pa beth natur 
eich afìechyd, Mr. Richard?” “O gwaeddi 
gormod sydd wedi dyfod ag ef. A ydych 
chwi yn gwaeddi llawer? Dyna fel yr oedd 
dynion yn meddwl er ys llawer dydd, mai y 
dyn allasai waeddi oedd y pregethwr 
goreu; felly byddai pawb yn ymdrechu 
gwaeddi eu goreu. Bid a fyno, yr wyf fi wedi 
gwaeddi nes ydwyf wedi methu gwaeddi; 
yr wyf yn pregethu ambell waith yn awr, 
ond nid gallu gwaeddi, yr y'ch 
deall; a bydd g.Dob yn dyweyd wrth ddyfod 
o'r cwrdd, “Pregethwr da yw Richard 
hefyd ;' ond y dynion hynaf y rhai sydd 
we íy nglywed yn gwaeddi a atebant yn 
surllyd: “ Pw, pw, chlywsoch chwi ddim o 
hono ef yn ei brŵme. Dyna pryd oedd e'n 
ogoneddus, pan glywsom nì ef g taf, pan 
oedd yn ei brême.'' Yn awr, yr y ch ch'i yn 
deall, gim gwaeddi oedd y prime, nid prime 
pregethu. Peidiwch a gwaeddi llawer onide 
ew; n fuan i beidio gwaeddi dim. _ Nid 
pregethwr mawr sydd yn eisieu ar y bobl, 
ond gwaeddwr mawr; y dyn allo waeddi 
digon sydd eisieu arnynt hwy.” Yr oedd i 
Mr. Richard lawer o edmygwyr mewn pre- 
gethwyr pan oedd yn ddyn ìeuanc, y rhai 
oeddynt yn eì ddynwared yn lled dda mewn 
siarad ac ystumiau, a Dy dai y bobl yn eu 
clywed yn geirio, eisio, a0 yn ystumio, 
yn debyg ìawn U cTomi Bicbard,” fel y 
Cymen ef, ond wedi hyny nid oedd efe yno. 
erwyd Mrs. Bichard yn glaf iawn, ac 
ar y 9fed o Fehefin, 1855, bu hi farw, a 
chladdwyd hi yn Manorowen. Yr oedd ganddo 
un oysur wedi hyny, yr oedd eì anwyl ferch 
Bridget Hannah ED ; er yn gryf 
iawn, yr hon a ofalodd am dano yn dyner 
ac anwyl hyd ei gallu; cafodd ei harbed 
dros ei ddyddiau ef i'w ymgeleddu, ond wedi 
ei wylio ar ei wely angeu a'i weled yn cael 
eiroddi yn ei fedd dystaw, rhoddod hithau 
yr ysbryd i fyny i freichiau Iesu Grist, a 
rhoddwyd ei chorff i ogwedd gyda'i thad a'i 
mam yn mynwont norowen. Wedi'r 














RIO 


— — 


adrenga,aphaleymae?” bPano Mr. 
Richard yn nghanol y rhyferthwy cryf, 
dychrynllyd, ac ofnadwy, gwaeddodd allan 


gethu ô2 o Tynyddoedd. 

RICHARDS, JONAH, Llwynteg, 
Meidrim, sir Gaerfyrddin. Ganwyd efoddeutu 
y flwyddyn 1784. Efe a dreuliodd y rhan 
fwyaf o'i oes yn ngwasanaeth yr Arglwydd. 
Derbyniwyd ef yn aelod yn Henllan, a 
gymudodd wedi hyny i ardal Bethlehem, St. 
Clears, lie y treuliodd y rhan olaf o'i oes 
grefyddol, a daliodd ei ffordd hyd y diwedd. 

r oedd yn bregethwr cynorthwyol cymer- 
adwy iawn; byddai yn arfer pregethu un 
Sabbath yn y mis yn Bethlehem ac yn y 


ydogaeth,'ac nid oedd neb yn llafurio yn 

Fwy di d yn yr ardaloedd nag ef; er nad 

d ei fanteision ond ychydi . Yn ei ddydd- 
iau boreuol efe a ddar 


enodd lawer ac a ym- 
drechodd ifau 


HARDS, JOHN, oedd weinidog yr 
Annibynwyr, yn Nhrefgarn, Dyfed. Gan- 
wyd ef yn agos i Gilsaint, pl Llanwinio, 
sir Gae din, ar ddydd Nadolig, 1744; 
ei rioni oeddynt aelodau o'r Eglwys Sefydl- 
edig. Efeoedd yr hynaf ochwech o blant. 
Bu yn moreu ei ddyddiau mewn ym yn 
Meidrim ; ol hyny cartrefod gydai 
rieni. Byddai yn arferol o wrando yn 
lech, dan weinidogaeth y Parch. J. Davies, 
Ffynon Dafolog. Pan y cyraeddodd ugain 
oed, derbyniwyd ef yn aelod o'r eglwys 
uchod; teimlodd ef ar ol ei dderbyn, awydd 
neillduol i fod ym ddefnyddiol yn eglwys 
Orist; a chan ei fod yn gwerthfawrogi dysg- 
eidiaeth, ac oleg a! buddiolleb ì un a 
yddai yn pregethu yr efengyl, aeth i'r 
yn N glandwr. lle bu ysbaid dwy íl edd dan 

yfforddiadau y Parch. J. Griffith; ao yn 
pregethu yn aml ar hyd y wlad mewn am- 


rywiol leoedd, gyda llawer o dderbyniad. 
h n ol gadael Glandwr, cafodd ei dderbyn 
el m 


iwr i athrofa yr Ymneillduwyr, yn 
Fenm, yr hon oedd y pryd hwnw dan olygiad 
en. Davios, DD. Ar ol freulio yr ameer 
arfero athrofa, ymwe ag eglwys 
Trefgarn, yn gir Benfro, a bu ei lafur yno ac 
yn yrardaÌ mor dderbyniol nes tueddu yr 
eglwys uchod i roddi galwad unfryd iddo i 
gyddafario a'i hen weinidog, sef, y Parch. 
. Maurice. Yn ol derbyn gr alwad, car- 
trefodd yn agos i Drefgarn, a bu yn llafurio 
o, ac yn Rhos y Caerau, cangen o honi, 
ragor na blwyddyn, gyda llawer o 
lwyddiant y neillduwyd ef yn Rhos y 
Caerau i 


plwyf | 
' iach i'r eglwys pregothodd yn 


ddi 





og; yn ol hyny parhaodd yn y weinidog- 
aeth dros lawer o flynyddau, gyda llawer o 
drwydd a ffyddlondeb, nes iddo deimlo 


tuedd cryf ìi adael eì wlad enedigol, a mynod 


i America; yr oedd yr eglwys yn ei hoflì yn 


. fawr, a chanddi barch neillduol iddo, ac ni 


fedrai roì un rheswm am eì ymadawiad, ond 


' yn unig ei fod yn teimlo rhyw awydd an- 


——_  _ _-————— —— 


wrthwynebol i fyned. Pan y canodd yn 


gwahanol 
leoedd o addoli dan eî ofal, oddiar destun- 
au cymwys ar yr achos; yr oedd y cynull- 
eidfaoedd yn wylo yn gyffredin wrth wrando 
pregethau olaf un a wyliasai mor ddyfal & 
yddlon dros eu heneidiau, fel y tystiodd ef 
ei hun, pe gwyddai bod ganddynt gymaint 
serch ato, na adawai ddim o honynt byth. 
Yn ol croesi y moroedd geirwon, a thirio i 
dir America, cafodd alwad gan eglwys 

yn nhref Elisabeth; ond ni bu yno nemawr 
amser cyn iddo gael ar ddeall bod angeu yn 
cafodd ei 


teyrnasu yno yma ; 

alw oddiwrth aM me! eL wobr; gadawodd 
wraig a phlant i alaru ar ei ol; darfu yr 
eglwys eiladu beddlech er coffa am dano. 
lae yr amgylchiad hwn yn dwyn i'n cof 
eiriau y Salmydd, “ Cymylau a thywyllwch 
sydd o'i amgylch ef.” Fel gweinidog yr 
efengyl, yr oedd ganddo lawer o gymwys- 
derau i'r gwaith idog; yr oedd ei wedd 
yn serchus, ei dymer yn fwynaidd, a'i 
eddwl yn weithgar; nhyda llawer o 
gyneddfau ereill angenrheidiol i'r weinidog- 
aeth. Gan nad pa faint a ddadleuir yn 


hylch sd. inidog, egl , 
bod g grefydd yn yr enaid, a rhodiad agos 


gwir 
at yr Arg i d yn hanfodol angenrheidiol. 
Yr oedd ef fel Enoch, yn byw yn agos at ei 


Dduw, a'i feddwl yn g&rtrefu gyda phethau 
ysbrydol, a'i gyflawniadau dirgelaidd yn aml 
el Jacob; ymdrechai yn ddiwyd, ac ni ellir 
ameu nas llwyddodd ugeiniau o droion; 
teilwng oedd o'r enw lsrael, neu dywysog 
gyda Duw ; gellid canfod hyn yn ei ddyled- 
swyddau cyoeddus; byddai megys Moses pan 
ddeuai at y bobl, a'i wyneb yn dysgleirio, 
fel ag yr oedd rhyw awel nerthol yn cyd- 
fyned a'i weinidogaeth, a thrwy gyfrinachu 
yn aml a'r Pen Bugail, yr oedd yn meddu ar 
awer o fedrusrwydd i arwain y gweiniaid yn 
ypraidd. Yroedd ei olygiadau ar wirion- 
eddau yr efengyl yn hollol Galfinaidd ; a thra 
yam liffynai jn wresog athrawiaeth gras, 
euai hefyd dros rwymedigaethau moesol, 
gan olygu eu bod yn gyson a'u gilydd; ac 
o'r holl ofidiau a gyfarfu ef a hwynt, 
mwyal oedd oddiwrth rai aelodau aflonydd, 
o ddaliadau Arminaidd, y rhai oedd fel tonau 
y môr. Byddai ef yn hynod ddiwyd a my- 
fyrgar, yn treulio llawer o'i am£er i chwilio 
yr ysgrythyrau, i'r dyben i gaêl ymborth i'r 
praidd, yn nghyda geiriau cymeradwy i osod 
eì feddwl allan yn ddealladwy; nid baich 
oedd hyp iddo, ond ei hyfrydwch penaf; 
mewn canlyniad, yr oedd ôi regethau yn 


d 
boll waith y weinidogaeth. Yn . sylweddol, synwyrol, grymus, ac argyoedd- 





RIC 





serchog a rhinweddol, yr hon a feddai ar 
ddigon i'w gadw mor gysurus ag un gwein- 
idog yn Nghymru. Yr oedd Mr. Richards 
yn ddyn o dymherau serchog a chariadus 
18wn, ac o ddiniweidrwydd perffaith. Yr 
oedd yn meddu ar ddoniau melus a deall da, 
a phan mewn hwyl, fel y byddai aml, 
byddai yn pregethu yn rhagorol. Pan yn 
wr ieuanc byddai yn teithio cryn lawer er 
cynorthwyo eglwysi amddifaid a chyhoeddi 
yr efengyl trwy y Deheudir a'r Gogledd, a 
meddianai lawer o gariad ei frodyr yn mhob 
man. Yr oedd yn dra awyddus am dy cy- 
farfod gwell a helaethach yn Mhenyparo, a 
gadawodd ddeg punt Y wyddyn (sef ei holl 
gyflog) at hyny am y blynyddoedd diweddaf 
o'i fywyd, a gadawodd yn ei ewyllys lawer o 
lyfrau da at wasanaeth y gweinidogion a'i 
canlynent yno. Ei ddymuniad d cael 
myned o'r byd heb lawer o gystudd, a chan- 
ìataodd Duw iddo eì ddymuniad. Aeth i'w 
wely yn yr hwyr mor iach a chysyrus ac ar- 
ferol; ond pan awd i'w ystafell ì'w alw i'w 
foreutwyd yr oedd wedi huno yn yr angau. 
RICHARDS, JOHN, Tabernacl, oedd 
weinidog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd yn 
sir Drefaldwyn. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1818. Gellir dyweyd am y gwr hwn fod 
iddo “air da. gan bawb a chan y gwirionedd 
eihun.” Yroedd yn dra hynod am ei nn- 
iondeb a'i ddiragzrithrwydd, ac yn barchus 
ìawn yn ngolwg pawb a'i hadwaenai—yn 
fyddol ac anghrefyddol. Yr oedd ei 
bre thau yn hynod o sylweddol, ac 
gyffredin yn dra chyfaddas a phwrpasol. Bu 
yn ffyddlon ac egniol dros yr amser y llafur- 
1odd fel cenadwr yn ngoror sir Drefaldwyn ; 
ac ymddengys fod rhywbeth mwy dwys nag 
arferol wedi disgyn ar eì feddwl er ys tro 
nghylch iachawdwriaeth ei gyd-ddynion. 
Pre thodd y Sabbath diweddaf y bu byw 
wrth y testyn, “ Myfi yr awr hon a aberthir, 
ac amser fy ymddatodiad a nesaodd.” _ Mao'r 
amgylchiad yn un o ddirgelion Rhagluniaeth. 
erwyd ymaith y brawd megvs yn nghan- 
ol eì ddyddiau pan nad oedd ond 39 mlwydd 
oed, oddiwrth deulu luosog, ac yn ddisym- 
wyth oddiar faes ei lafur. Bu farw hacfvr 
6fed, 1857. Cymerwyd ef yn glaf y dydd 
blaenorol o'r dolur $nflammation of the inles- 
fŷnes, a dyoddefodd boenau dirfawr o'r pryd 
hwnw hyd awr eì ymadawiad. Ar ddydd ei 
angladd ymgynullodd torf fawr i'r dyben o 
awni iddo y gymwynas olaf, ac ar oli 
ddau frawd fyned trwy M cyflawniad arferol 
wrth y ty, t ddarllen a gweddio yn 
nghyda chanu penill, awd a'r corff i fynwent 
y llan yn Guilsfield, pentref tua dwy filldir 
o dref COulting, cartref yr ymadawedig. 
Gadawodd ar eì ol weddw a phedwar o blant 
bychain i alaru oblegyd eu colled. 
RIOHARDOS, DAN. , gweinidog y Bod- 
dd aerífìli, sir Forganwg. Teb- 
ygol Ymae. brodor ydoedd o ardal Penybont- 
ar-ogwy, ond ni wyddom pa bryd ï ganwyd 
ef. Oafodd ei o yn y Wig, Penybont, 
yn y llwyddyn 1799. Nid hir yr arosodd 
yno am ei yn cael ei aflonyddu gan 


490 


— y 








bersonau o wahanol farn iddo yn yr eglwys ; 
ymadawodd of a'i gyfeillion a chymerasant 
dy anedd i bregothu ynddo yn Cortwn cyn 
adeiladu capel yno. Symandodd yn 1801 i 
Gaerffili, a byddai yn pregethu yno bob yn 
ail Sabbath a Cortwn, a phregethai yn aml 
yn y Berthlwyd. Llwyddwyd ef yno i 
raddau helaeth. Ymadawodd â'r eglwys 
Nghaerffili a sefydlodd yn Llangynydr, 
Brycheiniog, ond ni bu ond ychydig lwydd- 
iant ar ei weinidogaeth, ac nì bu eì arosi 
yn hir na chysurus iawn yno, am hyny efe a 
symudodd yn 182 ac a sefydlodd yn Dol- 
gellau, Meirionydd. Ymadawodd oddiyno a 
sefydlodd yn Maesyberllan, Brycheiniog, yn 
1830. Yr oedd ei bregethau yn dderbyniol 
a chymeradwy; ond, gan ei fod. yn dechreu 
lleggau gan henaint fel nad allai deithio 
cymaint ac oedd angenrheidiol heb boen, ar 
ol gwasanaethu y eglwys am bedair bly- 
nedd, efe a symu odd ì Gaerffili yn 1834, lle 
U oedd wedi treulio llawer o'i flynyddoedd 
oreuol yn y weinidogaeth; ond nt bu yn 
hir c rphen ei daith filwriaethus, yn 
dra disyfyd, lthagfyr 19, 1836, yn 69 mlwydd 
oed. Pregethodd boreu y Sebbath oddiar 
2 Cor. vitìi. 49. Wodi gorphen yr oedfa 
teimlai eì hun yn anhwylus, ac heb gymeryd 
lluniaeth aeth i'w ystafell wely, a tharawyd 
ef ar parlys mud, ao ni chafwyd gair o'i enau 


wedi hyny. Oladdwyd ef wrth y capel yn 
Nghaerffll. 
ICHARDS, WILLIAM, L.L.D., gwein- 


idog y Bedyddwyr Cyffredinol yn Lyn. 
Ganwyd ef yn mhlwyf Penrydd, tua saith 
milldir o Aberteifi, yn y flwyddyn 1749; ei 
rieni oeddent amaethwyr-parchus. Symud- 
asant pan oedd W. Richards yn 9 mlwydd 
oed ì gymydogaeth Saint Clears, sir Gaer- 
fyrddin. Amlygodd syched am ddysgeid- 
iaeth pan yn ieuanc iawn, a chyrhaeddodd 
wybodaeth gywir o'r ieithoedd Saesneg a 
Chym yn marwolaeth ei dad yn 1768, 
cafodd William ei dderbyn yn aelod yn 
Rhydwilym, sir Gaerfyrddin. Gwodi marwol- 
aeth eì dad yn y flwyddyn 1769, anogwyd ef 
ì ddechreu prezethu yn Salem, addoldy y bu 
ei dad yn ymdrechgar i'w adeiladu.  Dan- 
fonwyd ef i athrofa Caorodor vn y flwyddyn 
1573, lle y bu am ddwy flynedd. Pan 
orphenodd ei amser yn yr athrofa aeth i 
gynorthwyo hen weinidog o'r euw Dr. John 
Ash, gweinidog y Bedyddwyr yn Penshore, 
Yr oedd eglwys y Bedyddwyr yn Lyn yn 
amddifad o weinidog; cymeradwywyd ef i 
fod yn weinidog yno, ac ar y 5ed o Gorphen- 
af, 1556, efe a aeth yno, ac yno y bu efe am 
eioes. Nid oedd yn bregethwr poblogaidd, 
ond gwerthfawrogid ei alluoedd, a'i wasan- 
aeth oedd dra_derbyniol. Gwrandawyr, y 


rhai a garent synwyr, a'i mawr hoffent. 
Byddai bob amser NR prezethu o'i frest, yr 
hyn sydd cyfrif am nad oes brezethau 


wedi eu gadnel areiol. Ei farn ef oeiìd tod 
pregethau felly yn tynu mwy o sylw ac yn 
gadael mwy o argraff ar eu hol. Byddai yn 
aml yn falu ymweliad a'i gyfeillion a'i 
berthynasau yn Nghymru. Nid gorchwyl 





RIC 


dnn — — —— —_ ————— _—_ —_— 


— 


hawdil fyddai rhoddi darluniad cywir o syn- 
iadau Dr. Kichards o Lyn, ar athrawiaethau 
yr efengyl. Nid oeddent yr hyn a elwir yn 
gyffredin yn Galfiniaeth; nid oedd ychwaith 
yn cydsynied a'r Arm.iniaid ; nid oedd ych- 
waith yn Sosiniad; dywedai ei fod yn credu 
yn Nuwdod Orist, a chymeriad iawnol ei ddy- 
oddefiadau a'i angeu. Nid oedd ychwaith 
yn Drindodwr, Sabelian, nao Ariad.  Oredai 
mai Duwdod trosglwyddiadol oedd Duwdod 
Crist, ac nid un hanfodol. Yr oedd Dr. 
Bichards yn wr helaeth ei wybodaeth, ac yn 
meddu galluoedd cryfion. Meddai ar lyfr- 
gell ragorol, yr hon a roddodd i brif athrofa 
Providence, Rhode Island, yn yr America. 
Yr oedd yr Athrofa hon wedi eì anrhegu a'r 
anrhydedd o ddiploma, L.L. D., Doctor of 
Laws; ond oyn iddo d yr ynyshon 
yr oedd efe wedi myned i'r byd mawr tragy- 

ddol. Bu farw Medi 13, 1818, yn 69 

wydd oed. Ysgrifenodd amryw .lyfrau, 
sef, dau lyfr ar Fedydd yn Gymraeg, yn 
erbyn Mr. Evans, Drewen; Geiriadur Saes- 
neg a Chymreig, yn nghyd ag amryw draeth- 
odau dadleugar yn Gymraeg; cyhoeddodd 
Saesneg, '“A Review of Mr. Carter's 
Mdrictures on Infant Baptism, in Three Let- 
ters, to a Friend,” (atebodd Mr. Carter hwn, 
ac atebodd Mr. Richards yntau); “'The 
History of Antichrist,” “A Word in Season, 
or a Plea for the tiste,” “* An Address on 
the Duration or Perpetuity of Christian 
Baptism,” “* A Brief Account of the Original 
State of the Sacred Writings,” “' Reflections 
on French Atheism and on English Christ- 
ianìty,” “ Food for a Fast Day, or a. Few 
Seasonable Hinte for the use of those good 

ple who believe in the Propriety and 
Ffficiency of Public Faesta,” “ History of 
Lynn,” in two 8mo. volumes. _ Ysgrifenodd 
hefyd lyfr a elwir “'The Nonconformist 
Memorial, or Cambro British Biography,” 
yr hwn a gyoeddwyd wedi ei farwolaeth. 
Dengys yr holl lyfrau hyn barodrwydd ieith- 


— nw 


yddol i nsoddi a manylrwydd myfyrdod. 
Yr oedd yn gystal hanesydd a neb ellid 
weled yn un man o'r wlad. 


RIOHARDSON, EVAN, gweinidog y 
Trefnyddion Calfinaidd, Am Nghaernarvon. 
Brodor oedd o sir ao O fewn &na phum 
milldir ì Aberystw y wy , mewn 
ll o'r enw ryngwyn Bach ai dodd ei 

i y mewn dysgeidiaeth, gan 
mwyaf, os nad yn hollol yn Ystradmeurig, 
da Mr. Williams, athraw yr athrofa yno. 
io dad a fwriadai ei ddwyn i fyny i'r offeir- 
iadaeth yn Eglwys Loegr, ond yr oedd Mr. 
Richardson yn ofni nad oedd ei gyflwr yn 
dda rhyngddo a Duw, ac am hyny nad oedd 
yn gymwys i fod yn weinidog yr efengyl, ac 
elly efe a nacaodd i fyned yn offeiriad; am 
hyn efe a dynodd wg ei dad a'i berthynasau 
yn ei erbyn yn fawriawn. Yr rhyw 
drafferth awr arno am fater. ei enaid er 
fachgen, cyn iddo glyw wr o bregethu 
yr efengyl; ond ynn hanol ei holl drallod- 
ìon yr oedd hynod o dywyll ac anwy- 
bodus am y ffordd ì achub pechadur; wrth 


491 


RIC 


-  — —_  — —- i — 
—— 


weddïo yn 1 
gofal am roddi ei luniau ar lawr yn noethion. 
yddai yn darllen y deg gorchymyn, yn y 
rhai 1 cynwysir cyfraith Duw i ddyn, 
ŷ 








golchai ei wyneb a'i ddwylaw yn lan, & 
orai ei ewinedd hyd at y cnawd, i gael yr 


angeu o hyd. Eh r 
y geir yma “Heb ollwn aed nid oes 
maddeuant.” Meddyliodd meddai ef) y 


baddai raid i'r ith gael gwaed ei galon ; 
ond daeth dydd y pethau bychain yn ddydd 
da Mr. Richardson. 


5 pethau mawrion gy 
an glywodd fod Mr. Daniel Rowlands, a 
Mr. David Morris, ac ereill yn pregethu yno, 
tueddwyd ef i fyned i'w gwrando, ac efe a 
gafodd flas neillduol ar bregethu Orist wedi 
ei oelio dros bechaduriaid. _ Bu gorfod 
ìddo dalu dirwy droion yn yr l am fyned 
i wrando pregethu; efe a yaffai nad i 
wrando ond talu y ddirwy. Wedi iddo 
orphen ei amser yn ysgol Yystradmeurig, bu 
gorfod arno ymadael a thy ei dad. Yr oedd 
eì dad unwaith wedi cymeryd bwyell yn ei 
law i'w ladd ef pan yn cysgu yn eì wely, ond 
ei anwyl fam a ymbiliodd ao a'i rhwystrodd 
ì gyflawni y weithred ler ar ei mab. 
rth ymadael a thy eì dad, bu y geiriau 
hyny yn gysur iddo, “ Pan yw fy nhad a 
fymam yn fy ngwrthod, yr Arglwydd a'm 
gy Salm xxvii. 10. Y pryd hwn ì aeth. 
ì gadw ys r an 8i n- 
ddewi-brefi, ar Aborteifi, Yr oodd y pryd 
hyn yn myned i Langeitho i wrando Mr. 
Rowlands bob mis ar y Sabbath, sef Sul y 
cwrdd mawr. Ymunodd Mr. Richardson a'r 
Trefnyddion Oalfinaidd yn lled ieuanc. Dy- 
wedaì mai wrth wrando Mr. Rowlands yn 
pregethu am ““ Fawredd person Crist a digon- 
olrwydd ei aberth,” llewyrehodd y goleuni 
i'w enaid mewn modd neillduol am Grist a 
iachawdwriaeth gan dri yn un, hyd 

nes teimlai ei enaid yn cael ei ryddhau, ei 
gadwynau yn cael eu datod, a'i galon yn 
toddi nes oedd fel llyn dwfr, a maddeuant 
rhad yn llifo i'w enaid. Wedi y profiad 
melus hwn daeth awydd arnoam bregethu 
Orist i ereill; ond ni ddechreuodd efe bre- 
gethu, nes myned ar daith trwy sir Gaer- 


narfon, 


phregethodd Mr. Richardson ar y daith hono 
yn sir Gaernarfon, dim ond dechreu yr oed- 
faon o'i flaen ef; ond wrth ddychwelyd yn 
ol efe a bregethodd am y tro cyntaf yn Nol- 
llau. Ar y daith hon y cytunodd â Mr, 
bert Jones, Rhoslan, ì fyned i sir Gaer- 
narfon, i gadw ysgol, i & elwir B 
Engan, can gynted ag y gallai; ao felly yr 
aeth efe ìi sir gyntaf, pan oddeutu 
23 mlwydd oed. Bu yno am ryw hyd yn 
llwyddianus a lle us, gyda'r l a 
phob ymdriniaeth a moddion gras. ud- 
odd o Fryn Engan ì Bwllheli, ond ni Yn 
llwyddianus iawn yno; efe a symudodd oddi- 


RIC 


mh 





—— 


yno i Langybi, lle y bu yn dra llwyddianus. 
Yr oedd ganddo dros chwe ugain o blant yn 
yr ysgol; ond fe genfigenodd rhywrai o 
a llwyddasant gvda pherson y plwyf ac 
ereill i'w droi n oddiyno, am ei fod yn 
weddïo yn eglwys y plwyf. Peth arall a 
u yn achos i'w droi allan, oedd fod gwr 
yaa mh Maa yao Sim Aer 
yn offeryn yn llaw yr Arg iddychwely 
ei gyfnither ef, ì'r fawn allan o fagl y diafol; 
enw y foneddiges oedd Miss Jane James. 
dystiolaeth pobl yr ardal, am yr achos 
ì » Fchardson 1 eì droi o Lan oi ond 
d ir i'r boneddwr a gry wy ng- 
os caredigrwydd a thiriondeb mawr i Mr. 
Richardson yn mhen blynyddau ar ol hyny ; 
efallai ei fod wedi edifarhau am ei ymddyg- 
iad tuag ato o'r blaen yn ei droi oddiyno. 
Yn fuan ar ol ei droi ef o Langybi, aeth i 
Gaernarfon i gadw ysgol. Wedi myned yno 
dechreuodd mewn rhyw ysgoldy tua chanol 
y dref; ac mewn rhyw ysbaid wedi hyny, 
priododd ef wraig weddw, o'r hon y ganed 
iddo ddau o blant. Yr oedd y trigolion yn 
hau i wrando ym gyffedinl ond yn 
naf pan fyddai Mr. Richardson yn pre- 
thu, yr oedd efe mor gymeradwy gan- 
ddynt eu cartref a neb a ddeuai yno o 
Ogledd a 
haodd i fod tra y bu yn llu pregethu. 
Ni adawodd efe 6i ySgO i fyned ì deithio; 
ond byddai yn myned ar y Sabbathau i'r 
manau y gallai gyraeddyd adref erbyn y nos 
neu yntau yn foreu iawn dydd Llun. Dy- 
wedai fod ganddo ef genadwri ond fod cylch 
iddi. Br hyny teithiai yn achlysurol ar hyd 


Deheudir Cymry, ac felly y par- 


amryw wledydd a threfydd Cymru a Lloegr. 
Go gg 


Pan dorai efe yr gwyliau y Nado 
efea ai i'r Deheudir y pryd hyny, felly y 
gwnaeth efe am lawer o flynyddau, a chymer- 
adwy iawn ydoedd ei weinidogaeth yno fel 
y Gogledd. Teithiodd i'r Deheudir y 
ddau dro o cyntaf ar ol. yN fel y eaffai 
ei orthwyo ei g on yno. Dy- 
wedir y byddai y bobl yn y Deheudir wedi 
iddynt glywed oi fod yn dyfod yno, yn dys- 
lam danofel am y gwlaw ar sychder. 
Y tro cyntaf yr aeth i sir Gaerfyrddin daeth 
i Gaio, ar nos Nadolig. Nid oedd ganddynt 
ond ei enw yn unig. Yr oedd Mr. William 
Llwyd o Henllan, gerllaw Caio, i bregethu 
dag ef y noson hono. Nid oedd Mr. 
wyd yn ei adnabod cyn hyny. Pregethodd 
Mr. Richardson o'i flaen ef, ac yr oedd y 
bobl fel ar dân mewn ychydig fynudau. 
Ymataliodd yn fuan i gael rhoi lle i Mr. 
Llwyd. Yn y plygain bore dranoeth yr 
ynt ìi lefaru gyda eu gllydd drachefn, a 
Mr. Richardson a bregethodd yn gyntaf y 
tro hwn. Erbyn deg boreu dranoeth aethant 
da eu gilydd i wel; a mynodd Mr. 
flwyd bregethu yn taf y tro hwn, a hwy 
a gawsant wl adolig iawn yno, sef 
edd ysbrydol i'w heneidiau. Bu Mr, 
ichardson yn llaw HT Arglwydd yn offeryn 
i ddarostwng yr erlidwyr yn Nghorwen, sir 
Feirionydd. Cyn hyny ni cheid llonydd- 
wch i bregethu yno hyd yn nod y parched- 


492 


RIC 





icaf a'r mwyaf urddasol yn y cyfundeb. Yr 
oedd cyfarfod mawr gan yr ynadon yno ar 
y diwrnod yr oedd efe ì bregethu. Efe 
a safodd i bregethu allan ar yr heol, a_lle- 
farodd am gryn amser yn Saesneg, ac ym- 
ddygodd y boneddigion yn foneddigaidd iawn, 
oblegyd hwy a'i gwrandawsant yn barchus. 
A phan welodd yr erlidwyr neddigion 
mn ghoddi clust ymW OA arf nhw feidd- 
l un o honyn yn ei 
erbyn ef. A byth arol hyny fe gaed llon- 
y wch i bregethu yn Nghorwen. Oafodd 

. Richardson lawer o waredi u am 


ieuano d lod a wnai | fyny ran o 
ieuano a wnai ì fyny ran o 

(AN iangodd Mr. Owen a Mr, 
Richardson allan 


p twll a wnaed i'r 
ty cefn i'r heol, a ffwrdd a 


hwy i'r ty lle yr 
oeddynt i letua, felly yr ubodd Duw 
fywyd ac iechyd y ddau. Cafodd hef 
waredigaeth ryfeddol am ei fywyd mewn lle 
aelwir Arthbwyd, yn sir Drefaldwyn. Yr 
oedd yn pregethu ar noswaith ac yn 
lletua. yno hefyd. Dygwyddodd iddo fyned 
allan i'r drws cyn myned i'w wely, a p 
oedd yn dychwelyd yn ei ol i'r ty dyna faen 
mawr yn myned heibio i'w lechwedd, a thru- 
garedd oedd iddo fyned heibio oblegyd fe 
rawodd goeden nes oedd yn crynu. Gallasai 
ddywedyd fel y dywedwyd cyn hyny, “ Yn 
ng ysgod ei law y'm cuddiodd yr Arglwydd.” 
r oedd Mr. Richards yn m dwlyngryty 
gwyddai pwy oedd y dyn a daflodd y gare 
an ar ei daith unwaith yn Mon, gy 
chyfaill o'r enw Daniel Evans, fel yr oedd- 
ynt yn myned tua Phentref-y-bwâu gwelent 
o'u blaen Mnaws a bobl. mewn ran ar 
ganol y ffordd wedi ymddio eu crysau 
yn chware rhyw gamp ar o blah. “* Wel, 
iel,” gofynai Mr. Richardson, “* A allwn 
ni ddangos ffyddlondeb ìi Dduw os awn 
heibio i'r annuwiolion hyn heb eu rhy- 
buddio?” ““Nag allwn, mae'n debyg.” 
atebai ei gyfaill.  “ Beth - 
wedwn ni wrthynt?” ebe efe. “' Pregeth- 
wch iddynt fel i bechaduriaid ereill, Mr, 
Richardson bach,” ebe Daniel. Aeth y 
ddau yn mlaen, a phan ddaethant at y chwa- 
reuwyr safasant. Rhoes Mr. Ri n 
awen y yn llaw ei gyfaill, tynodd eì 
het ao a'i rhoesiddo; ynatynodd gên bwyll 
Feibl bychan o'i logell ao a'i a d. 
Erbyn hyn yr oedd yr holl luaws yn llygad- 
rythu arno, gynu beth a allai hyn fod. 
Darllenodd a_ llais eglur & 20fed benod o 
Exodus a'r 8fed adnod, “ Uofia y dydd Sab- 
bath i'w santeiddio ef.” Gydag iddynt 
glywed hyn, ymaith a'r holl dyrfa fel rhaì 








RIC 


——— 


ma g—r 


wedi eu dal gan fraw aruthrol—ffoisant ym- 
aith ar mawr—rhai ar bob llaw, dros 
gloddiau a ffosydd, fel na adawyd yno neb i 
wrando dim ydhwanog na'r testun a ddar- 
llenwyd. Yr oedd Mr. Richardson o wedd 
foneddigaidd, a thybiodd y lluaws mai 
&ewyddog gwladol ydoedd, a'i fod wedi dyfod 

o ar fwriad i'w cymeryd i fyny ar y Sab- 

th. Unwaith efe a aeth ìi ch am ei 
dad i sir Aberteifi pan oedd efe yn glaf ar ei 
wely angau; ao wrth weddio gyda ei dad yn 


cyfryw amgylchiad, fe dde d ei fam 
ym fater ei Benaid; hi H fu hir Byn ddan 
wedi hyny yn aelod o gymdei ydd- 
ìon Calfinaidd. Yr oedd dull Mr. Richard- 


son wahanol yn agos i bawb o'i frodyr. 
Gan nad faint oedd eì wybodaeth o bynolau 
duwinyddol, a. chan faint b oedd ei 
iadau mewn cangenau dysgeidiaeth, 
md oedd yr un pregethwr a ddangoaai lai 
o hono ei hun yn y pethau hyny nag ef. 
Yr oedd pob cysondeb duwinyddiaeth yn eì 
weinidogaeth heb ei ffurfio, a phob dus- 
rwydd dysgeidiaeth heb ei gwiag; yr oedd 
ei ymdrechion yn fyrion, yn gryno, ao yn 
hyfryd; yr oedd ei lais yn glir ac yn ber- 
aìdd, a'i ysbryd yn fywiog ac yn efengyl- 
aidd, Nid yn aml y ceid ef yn trin un mater 
fel pwne noeth, er y byddai eì bregethau yn 
llawn o sylweddau athrawiaethol. Nid oedd 
neb fel efe yn medru taro ar gnewilyn ei 
bregeth, megys ar unwaith, heb un rhag- 
d nao olrheiniad graddol a blaenor- 
ol. Eu Mr. Hichardeon yn iun o'r prif olfor- 
ui ddwyn on ìi arfer gwrando yr 
cfengyl; ac nid eid ddawn poblogaidd, ei lais 
clir, a'ì wedd siriol enill ar deimladau y 
werin ddifodd wl oedd y prif on Bela yn 
ein wn, ond yr yn yn 
Tndo ddwyster cymeriad, hynawsedd ysbryd, 
doethineb ddygiad, a ffyddlondeb llafor a 
barai barch iffuant iddo gan y rhai a ad- 
waenent fwyaf o hono, fel gwr Duw a gwein- 
Mog cymwys y Testament Newydd. Perchid 
ef yn Nghaernarfon yn fwy nag yn un lle 
arall; md oedd neb dieithr yn meddu ar 
gymaint o ddylanwad, nac un pregethwr yn 
cael mwy o wrandawyr nag â ef yn eì 
artref. Pregethu yn fyr ac yn felus iawn y 
byddai efe bob amser. Un tro oedd yn 
pregethu o flaen Mr. Jones, Edeyrn 
nghymanfa Ruthin, efe a bregethodd 
faith iawn, a. thrwy hyny th anghyf- 
lawnder a'i frawd ar ei ol, a phoenodd ei 
feddwl ef, a siomodd y ulleidfa. Parodd 
hyny gymaint o boen i'w feddwl puraidd ef, ; 
fel yr edifarhaodd ac y diwygiodd am ei oes. | 
Pregethodd fyr byth w Ì yfro hwn, a , 
melus ìawn fyddai. Fe lwyddodd y gwaith | 
da yn hynod yn Nghaernarfon a'r cymydog- | 
aethau lafar Mr. Richardson ; ond er | 
cymaint oedd ei ddefnyddioldeb a'i barch, 
syrthiodd arno flynyddoedd cym ei farwol- 
aeth anmhariaeth trwm gan y parlys. Di. 


Ee BD 


fuddiodd hyn ef i raddau mawr âm y gweddill | 
wr. 


o'i oe8, niweidiodd ei gof a'i olwg ef yn 
Yn y fymor llesg hwn pan â eì gof 


olwg wedi pallu yn fawr, aeth i le yn 
N 


493 


â'i. 


ROB 


—— — 





— ——_ — Y —_ — 





mhell o'i artref, pan gododd i fyny yn y pwl- 
pud i gynyg pregethu, ond druan nid oedd 
yn abl i adrodd ei destun. Torodd allan i 
wylo gan ddyweyd, “* Dyma fì, hen bechadur 
he5 destun ag heb lygaid, ond nid heb Dduw, 
bendigedig a fo efe;—nid heb Dduw!” A'r 
ystyriaeth a fu yn destun iddo, a 
phregethodd oddiwrtho mewn modd tra 
effeithiol. Yr oedd yr amser yn dynesu pan 
y byddai yn rhaid iddo roddi y “ Tabernacl 

wn heibio.” Bu farw mewn tangnefedd 
Mawrth 29ain, 1824, yn 65 mlwydd oed, 
wedi bod m pregethu yn ol yr hanes tua 
45 o flynyddoedd. 

RIDGE, THOMAS, o Llangadwaladr, 

einidog yr Annibynwyr yn Hermon, Mon. 

anwyd ef yn 1801, yn Brynrhyd, ger Llan- 
faircaereinion, sir Drefaldwyn. aeth yn 
wrthddrych argraffiadau crefyddol pan oedd 
yn ieuanc iawn, a mwynhaodd y rhagor- 
fraint o roddi eì hunan yn fore ì Dduw a'i 
bobl. Derbyniwyd ef i'r gymdeithas eglwysig 
yn Mhenorth gan 1 Parch. James Davies, a 
gweinidogaeth ffyddlon, â phregethiad ser- 
aphaidd yr hwn yr oedd y wlad hono ar y 
pryd wedi ei bendithio. dysgybl ieuanc a 
myddodd mewn gras ac yn ngwybodaeth 
o'n arglwydd a'n Hiachawdwr Iesu Grist, 
ao wedi cael ei anog gan 6i weinìdog a'r eg- 
lwys o'r hon yr d yn aelod selog, yn 
mhen ychydig flynyddau efe a. ddechreuodd 
bregethu yr efengyl. Yn 1835 cafodd ei 
urddo yn weinidog ir eglwysi unol yn Rhiw 
& nd am beth inbych. Gwedi myddig 
n am beth amser yn yr yn 
Tno ymadawodd i Ddyffryn Clwyd, ìn y 
gweinyddodd gyda diwydrwydd mawr i'r 
eglwys yn Llangwyfan, Oddiyno arwein- 
wyd ef yn rhagluniaethol i u yn ddi- 
weddaf am eglwys Hermon, yn Ynys Mon, 
lle y treuliodd y tair blynedd ar ddeg ddi- 
weddaf o'i fywyd, yn ddyfal mewn amser ao 
allan o amser yn rhybuddio pob dyn a dysgu 
pob dyn. Yr oedd ei bregethiad yn allu, ond 
mewn gweddi yr oedd eiallu yn benaf yn 
cael ei deimlo. Gwedi amlygu mewn bywyd 
i d y gwirionedd santaidd a gyoedd- 
ai, êl ddiwedd, fel y gellid dysgwyl, oedd 
dangnefedd, efe a. ymadawodd a'r fuchedd 
hon ar y 13eg o Ebrill, 1867, a chladdwyd 
efar y 18fed yn Llangadwaladr, yn mhre- 
senoldeb tyrfa fawr o'i ddeadell alarus a'i 
gymydogion, gyda nifer fawr o'i frodyr yn y 
weimmdogaeth yn Mon. 

ROBERTS, JOHN, oedd weinìdog yr An- 
nibynwyr, yn N ghapol Garmon, ger Llan- 
rwst, sir Ddinbych. Ganwyd ef yn Llidiart- 
y-goelart, yn y flwyddyn 1184, â magwyd ef 

Brynrhug. id oes genym ddm o'i 
hanos reuol. Priododd Miss Anne Evans, 
Moeliorwch, yr hon a fu iddo yn ymgeledd 
gymwys; bu iddynt saith o blant. Bu farw 
eì briod flynyddau lawer o'i flaen ef. De- 
chreuodd John Roberta bregethu yn 1814, 

n yn 31 mlwydd oed, yD eglwys Siloam, 
Oapel Garmon, a_chaf ei neillduo yn 
weinidog ar yr eglwys hono, & changenau. 
ereill a berthynent iddi yn y gymydogaeth, 





ROD 


491 


ROB 





yn y flwyddyn 1821. 
diwydrwydd, ffyddlondeb, allwyddiant mawr 
dros lawer o flynyddoedd. _ Cafodd fwynhau 
iechyd da drwy ei oes, ac ni flinid ef gm |e 
nemawr o anhwyldorau ond y cryd cyma 
yr hyn oedd wedi gwneud ei luniau yn an- 
ystwyth ac anhawdd ì Ea i'w a defnydd- 
1odd ei ddwyffon a'i gerbyd i'w gynorth 
ì fyned i'r addoldy hyd derfyn ei oes. ï 
oedd wedi gorfod rhoddi y weinidogaeth i 
fyny afiechyd & methiant, ond pregethai 
ysurol trâ yr oedd yn alluog. Yr 
oedd ef yn un o gyfoedion oes ein tadau. 
Yr oedd ynd bregethwr doniol a melus iawn. 
Tua bl a haner cyn eì farwolaeth 
R dafalen b bwdredig ar eì wyneb, & 
wng y llygriad 


Tia wnw Nr ei wyneb Ê i 
naìnt, c e w an 
farw naint, edrychai teg a llawn o ddyddiau. 
Ionawr 19eg, 1869, yn 85 mlwydd oed. Bu 
yn y weinidogaeth am 48 mlynedd, ac yn 
pregethu am 54 o flynyddoedd. Claddwyd 
ef yn mynwent Llan Capel Garmon. r 
oedd yn ei angladd luaws mawr o weinidog- 
ion, diaconiaid, ac aelodau eglwysig, yn 
nghyd a'r ur aedalwyn yn gyfiredino ol, 
POB obarts Ddinb ch, ar yr "yr 22ain o 
ard Ro yn sir nbych, ar aryr o 
Ebrill, 1789, a bu farw yn undain ar 
lleg o fìs Mawrth, 1864, Ym _ bumthegfed 
ddyn a thriugain oed. Yr oedd ei Fyn 
â eisgar, fel peirianydd, a'i fedrusrwydd 
gweithio allan ei oi gynlluniau peirianol, ud 
unig w bod yn wasanaeth 1 holl 
, ond “hefyd îi i'r holl f r hyn oll, 
yn os Mag lier 
0, âc 0 ym cym 
eî yrf ddaearol hob yr un geiniog i'w gadael 
i'w ferch amddif ddifad ar eì ol. Aeth Ei 
eig ar y cyntaf, ì Lundain yn ISia'e a 
gweithio am dymor gyda y Meistri 
Maida ny ysgol uchaf peirianwaith ne, y 
eth 


fuan yn chester, 
deybraudd ar 


eì enw eì hun. 
Yn mhen tair bl ynedd, y dyfeisiodd blaun- 
beiriant ìi blaunio 


yr hwn a gedwir 
yn arddangosfa y Patents yn 
ensington. _ Dyfeisiodd yn fuan 
drachefn beirianau ereill ì weithio ar haiarn, 


rhai â gyfri fel offerynau mwy: af 
ne IE 
a ym, era r llonrwy 

ngweithiant haiarn Ŷn | 9o 
ddorion u ym y " cafwyd 
elfenau Ddol y irianau mawrion 
sydd ge ysTan gweithio yr ager- ODgau, s a'r gweith- 
» yn gystal heirian- 
BON pw, TA manwl y tooyn rhei ordd, a'r 
b9 oyn hyn Daeth ei enwogrwydd 

mor Tnor uche er » fel y gwahoddodd 
Thomas Sharp, o Manchester ef i fod yn gyf- 


dd yn ei fasnach a'i weithydd ef, sef 


d peirianol mwyaf yn 
dweithrediad â Roberts y 


yn 
mysg nydd 
ei fi 





Llafuriodd ef gyda 


cywrain ag sydd ar waith yn y dyddian hyn h 
drwy yr holl. deyrnas, sef yr offeryn nyddu 
ôn 'r hwn y gall plentyn gynyrchu mil o 
edd gy da'r cysondeb perffeithiaf ar fynud 
mae mal au cydogaeth rn 
yn. awr, yn mhob cymydogaeth weit 
nid yn unig yn Lancashire, ond yn mhob 
gwlad a theyrnas. Yn fuan wedi agor 
rheilffordd Liverpool a Manchester, gwnaeth 
Roberts welliantau rhagorol yn y peiriant, 
fel y gwnaed yn fuan 1500 o rai new Mon 
ar ei gynllun ef, '1 rhai sydd yn gwei 
rhagorol hyd y dydd hwn. Ŷr oedd hyny 
Mie long mlynedd ar hugain yn ol. Yr r 
oedd y byd yn manteisio ar eì ddyfeisiadau 
ef mewn llawer ffordd. Yr oedd ef fel yn 
agor dalenau cyntaf gallofyddiaeth, ac ereill 
yn cael agor eu llygaid, ac yn eu cipio ìi fyny 
ac yn eu cyfeirio at amrywiol âî benion, 
mewn gwahanol fyrdd. Er en hraifft, gellir 
cyfeirio at yr Enfeld rifle, a llawer o d o ddy 
feisiadau ereill a y daflod ìi ef'y y goleuni 
cyntal arnynt. berts 
wadau taer cddiwrth, ywodraethau Ffrainc 
a Rwssia ì wyno eì wasanaeth iddynt 
hwy, ond ododd y oynygion o oll, ac ar- 
oael. chester. hyn oll, gallodd 


gn. nghanol ei surdeb, i 
aed gweithfa fa y Meistri ke 

mewn cyflwr gyeiti thiol yn Alsace. 

ymdro ei dymor yn dra llafurus ac 

. Efea ddyfeisiodd gynlluniau 

Y farre elc, y gasomeler, y silkloom, & 

wer o beirianau cywrain ere, hy luosog 

i ni allu dyfod i ben a'u rhifo. dug 

1847, ar archiad Mr, yti dd 

ont Bibellawl Con 


chydio y llafnau haiarn sydd yn ur 
achine. "Yr r 


gos fel yn 
rchwyl o symnd y crug- 


wedi eu cydio 
yn, ou gllydd, er eu ydi. an gylltu yn 
nghyd. Yr ydym yn cofìo edrych bron colli 
arnom ein hunain, edrych ar My nu 


wyr gyda'r fath rwyddineb yn 
ydd, ydio y darn buasai 


au haiarn wrth eu 
benyw cysylltu ywaith meŵn cwrlid. 


Heb y ddyfais, ni allad, owblhau nÊA a” 


oedd y gweithwyr yn ym 
hollalluog yn yn y 


amser amodol. Yr oedd 
ei ych wanegu, tra yr coda y'n y draul yn 
cael ei lleihau iyddiwyd yr un peiriant 


i gysylltu llafnau heiyrn y Boyne Viaduct, 
Pont Victoria, pibellau yr hon sydd dros 
filldir a chwarter o hyd, dros y St. Lawrenoe, 
Montreal, a phont fawr J Yny rheilffordd 
yr India iniol. Yn 
FYa gwnaeth Roberts 
gynllun at gbeirianau yr 


sydd yn awdurdodedig 


agerdd mae yn yr Atalanta, a adeilad- 
wyd gan y y Meistri n o Blackwall, 
gynllun rhagorol o'i ddyfais ar yr ysgriw 


yn 
ri yh bysbys a 
onn gas y 














ROB 495 ROB 
ddwbl. Cafodd Mr. Roberts yr anrhydedd , tywydd hynod o wlawog y prydnawn 
o egluro ei lunia ui Ymerewdwr Ffrain o hwnw, y methasant fyn â'u 
rsonol, wn a'i mawr gym - mcan, a gorfu arnynt fyned i gy 

Ya. Yn wydd hon enciliodd . | graig i ochel y gwlaw ; a ryw fodd dh ied 
Roberts o &y]ch eì fasnach a'i lafur | ymddyddan yn n hylch dd, a dwysai 
arferol, eto yr oedd yn parhau i roddi ei | & wnaeth m ymddyddan yn fawr iawn, gan 
gynghorion mewn peirianwaith, pan y byddai | gofio ambell air o bregethau a wrandawent 

yn achl l. Wrth fyned yn mlaen â'r 


rhyw. anhawsder i cawd Yn ael di wi yn 


Yr oedd ei fy cael eì wneud 
ì fyny, medd y rhai a'i waenai oreu, “o 
edd diaddurn, a diwydrwydd di-ildio.” 


el yr oedd. yn weithiwr ei hun, yr oedd 
hynod am fawrhau y dosbarth, 
u yn gynorthwywr rthfawr i 
dei a fyddai o fewn oi gyraedd tnag aî 
fnogi pob math o welliant, yn mhob dos- 
rth o beirianwaith. Yn ei gymeriad 
neillduol, yr oedd Mr. Roberts wedi ar- 


ddangos yr uniondeb a'r gonestrwydd mwyaf 
dilwgr. Yr oedd ei syniadau a'i gof wedi eu 
cysegru aî wirionedd, gan nad beth a i 


h edai Lord Campbell, Lord 
Brouglan,'a Hors “aan 


byddai ei atebion yn mhob oliad Hm 
berffaith eglur, penderfynol, a diamwys. Bu 
Mr. Roberts, ar un , mewn Bsefyllfa 


fydol dra ch ; ond bu y golled a gaf- 
odd Tfodaet, int eì eidd y» 


, drwy orfodaeth gwe ei eiddo yn 
Manchester, yn codi oddiar y diffyg o gyf- 
lenwad o gotwm yr America, yn ddinystr 


l'w amgyÌ 


yr afon, yn 
1 dydd cyn oì farwol farwolaeth, y datguddiodd ì M 

ryw w u pwy y peirian 
pwytho, a'r peiriant hollt llecban. Yr 
oedd Richard Roberts yn un o'r rhai y gall- 
esid dywedyd am dano, yn ngeiriau yr 
apostol—“ Heb ddim genym, ond yn cy- 
foethogi llawer.” Yy oedd yntau yn isel ei 
amgylchiadau yn y byd, tra yr ydoedd yn 
cyfoethogi llaweroedd, ac yn bendithio y 


byd gyffredino . 
BÔB TS, ROBERT, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Salem, Mon. Ganwyd ef mewn 


lle o'r enw Pandy Oarna, yn mhlwyf Llan- 
fairneubwll, Mon, cyn y flwyddyn 1772. 
Symudodd ei rieni oddiyno ìi Bandy Treban, 
1776, lle y darfu iddynt ddiweddu eu 
0e86, &o yntau ar eu hol. Yr oedd o ran ei 
berson yn ddyn hardd, yn meddu ar ysbryd 
hynaws, meddwl cryf, & gwybodaeth eang, 
&o yn ysgolaig gwych; ond ymddengys ei 
fod, pan yn ddyn ieuano, yn lled ddigrefydd, 
fel ag yr oedd llawer o'i gyfoedion y pryd 
hwnw, d y byddent yn ymgynull at 
eu 81y ' hyd yn nod ar ddydd yr Ar- 
glwydd, i ryw fath o chwareuon ofer. Dych- 
welwyd ef at grefydd nm y modd oanlynol :— 
Yr oedd ef a'i fraw illiam Roberts yn 
illi mawri'r diweddar Barch. R. Lloyd, 
umaris, yrhwn oedd yn ei fagu yn 

y un gymydogaeth a hwy. Ac y 
dnawn Sabbath, darfu i'r trì gyfarfod 'u 
ai, dd wrth graig fawr, ar di . 
s, Treban, i'r dyben a nodwyd, sef 

rhyw fath o wag ddifyrwch; ond trodd y 


ymddyddan, soniwyd am ddau wr ieuanc 
oedd yn proffesu crefydd yn yr ardal, a go- 
fynwyd pa un ai ffolach ai doethach y 
bechgyn hyny na hwy,—fod y rhai hyny yn 
dylyn hen bobl, ac yn gweddio, a hwythau 
yn dylyn oferedd a gwag ddi ch; a daeth- 
ant ì benderfyniad yn y fan mai y rhai hyny 
oedd yn eu lle, a hwythau allan o'u lle. 
Yna, meddai y naill wrth y llall, gwell 
ddai ininau fynedi wrando pregethau, a 
pheidio dylyn oferedd a dry ioni fel yr ydym; 
& phenderfynwyd gwneuthur hyny. Yr 
regeth y noson hono yn Gwalchmai, 
sehydig ant O, & safasant ) yn nghanol yr 
roffeswyr yno o flaen wr 
1 wrando. Un o'r enw William” Evans o 
Aberffraw oedd y prif lefarwr; ac un o'r 
enw Richard Owen, Glantraeth, yn dyweyd 
yni” Maig & thybiasant nad oedd y 
fath 1 Fy ar y ddaear a'r ddau, hyny. 
o yr ono olywsant di 
dyetthr o sir Gaernarfon, un o'r enw" B. 
Jones, Pencaerau, i fod y Sabbath canlynol 
m istiolus, A W, &'r Cemaes 
ch, ac aethant ì wrando arno i bob un o'r 
tri lle, a buont heb un tamaid o fwyd o 
chwech o'r gloch y boreu hyd ddeg o'r gloch 
y nos. Yna dechreuodd yr holl gymydog- 
aeth ddal sylw arnynt—rhai yn eu gwawdio, 
ac ereill yn cydymdeimlo ac yn tosturio 
wrthynt; ond, yn ol eu tystiolaeth eu hunain, 
yr oeddynt wedi cael y fath ewidiad 
meddwl, fel nad oeddynt yn gofalu llawer 
beth ddywedai neb ; ao er nas cawsant y di- 
wrnod hwnw ymborth naturiol i'w cyrff, eto 
ca weant ymborth ysbrydol i'w heneidiau, 
eef y & 1 dol. Yn 
mhob llafar mae elw, 'n ean ig llafur 
crefyddol. A byth ar ol hyny, bu Mr. Ro- 
berts yn dylyn crefydd yn ddiwyd a ffyddlon 
iawn. Ynn uad eri yrfa grefyddol, bu 
ef a'i frawd yn ymdrechgar iawn gyda'r 
Ysgol Sabbathol, yr hyn beth oedd yn lled 
anghyffredin yr amseroedd hyny. Ônd bu 
ei frawd farw yn n sydyn, yn Amlwch, Mai 12, 
1805, yn 36ain oed. Ond cafodd ef estyniad 
088, a'r fraint a, anrhydedd o fod yn wein- 
idog cyfrifo a'r Annibynwyr, yn eglwysi 
Salem a Bodedegrn am oddeutu 28ain mÌiy- 
nedd, a bu yn ffyddlon gyda'r achos Anni- 
bynol yn Mon drwy holl ystod ei weinidog- 
aeth, fel y gellir gweled yn “ Hanes 
dechreuad a chynydd yr Eglwysi Annibynol 
yn Mon.” _ Urddwyd ef Mehefin 29ain, 1810. 
Gorphenodd ei fywyd llafurus ar y ddaear 
Ebull 12, 1838, yn 06 mlwydd oed. Er na 
chyraeddodd Mr. Roberts binacl uchaf pob- 
logrwydd areithyddol, eto gwrandewid ef bob 
amser gyda symledd neillduol. yddai 
pwysfawredd ei destun y fath, a'i ddifrifol- 





ROB 


mu —— . 


— 





deba'i ddehe d eì drin yn gyfryw, 
fel yr enillai astu da nda 
cynulleidfa. Ei weinido 

yn llawn o hyfford iad, ac 
cael ei dylyn â'r eneiniad syd rhagori ar 
bob enwogrwydd dynol. Os oedd. rhagori 
mewn rhyw gen neillduol o athrawiaeth, 
tebygwyf mai ar lwybr cyfiawnhad pechadur 
gerbron Duw y dysgleiriai benaf. Yr oedd 
y diweddar Barch. R. Lloyd, Beaumaris, yn 


ywedyd mai efe ydoedd yr yrwrgoreu 
& welodd erioed. Yr d yn neillduol o 
ddifyrus yn ei gyfeillach; ni byddai prinder 


o ddefnyddiau cymdeithas lle byddai efe— 
naill ai mewn hanesyddiaeth, profiad, ath- 
rawiâeth, neu ynte yr hyn a dueddai er 
adeiladaeth fuddiol, fel y parai ras i'r gwran- 
dawyr mewn Thyw gangen o wybodaeth. 
Yr oedd ei ddull rheolaidd yn byw yn 
deilwng iawn o efelychiad. Codai yn fore, a 
darllenai lawer. Cof genyf y tro cyntaf i 
mi fod yn y Treban, dywedai y Parch. W. 
Griffiths, Caergybi, ar nos Sadwrn ; pender- 
fynais godi yn fore y Sabbath, fel y byddwn 
i lawr o'i flaen. Oodais cyn chwech o'r gloch ; 
ond y cyntaf & welwn oedd ef yn darllen 
Fawcett yn llewys ei grys. Synais mor effro 
a llafurus yr oedd yn rhaid ei fod. Dyma 
esiampl i weinidogion ieuainc. Mewn perth- 
as i'w olygiadau ar NU athrawiaeth, gellid 

u mai yr hyn & elwir consistent Calvin- 

$sm oeddynt. Yr oedd ganddo olygiadau 
clir ar wahanol gangenau yr athrawiaeth 
gydd yn ol duwioldeb. Nid oedd ei sefydl- 
o dd yn ei egwyddorion ymneillduol, yn 


oeri dim ar ei gyfeillgarwch Eglwyswyr 
mwy na rhyw enwad arall; oblagy yr oedd 
dau o weinidogion yr Eglwys Sefydledig yn 
byw yn y ydogaeth pan oedd yn 


Salem, a byddent yn gwrando arno yn 
fynych ar nos Sabbathau, wedi darfod eu 
gwasanaeth eu hunain. _ Dichon i rai edrych 
ar hyn yn beth lled anhawdd, heb iddo frad- 
ychu eì egwyddorion; na, yr oedd yn gallu 
cynal i fyny yr undeb hwn, a so ll ei dir yr 
un pryd, oblegyd bu tad un o'r ddau wr eg- 
lwysig farw, a chafodd yntau fel cymydog 
mH AH 
offrymu i fo n i offeir- 
iad. Dywedodd y tau wrth Mr. 
fedrai o gydwybod o u. Gwnaffih y 
drosoch chwi, Mr. Roberts, ebe yntau. We R 
ni thalaf fi ddim i chwì, ebe Mr. Roberts ; ao 
felly ; bu, rhoes haner sovereign drosto ar 
allor, a safodd yntau at ei air, ac ni oerodd 
yr amgylchiad hwnw ddim ar eu cyfeillgar- 
wch mae hyn yn dangos nad ydyw 
unffurfiaeth barn yn anhebgorol angenrheìd- 
ìol ì undeb a brawdgarwch. 
ROBERTS, DANIEL, oedd weinidog 
Annibynwyr yn Bryn Seion, Dowlais. 
rodor oedd o gymydogaeth Abertawe. Gan- 
wyd ef Mai 14eg, 1800. Cafodd ei osod yn 
moret ei oes pherthynasau u Mor y yhai 
tamaethwyr cyfrif olyn yp nesaf, 
a mwynhaodd fa ddysgeidiaeth a ellid 
gae amser hwnw mewn ysgolion yn y 
Wlad. Oddeutu y flwyddyn 1818, efe a sy- 


— —  —— 
— ——— Y - 





ROB 





a roddasant iddo anogaeth dunol i ddefn- 
yddio ei ddoniau i regethu. Yr oedd ei 
gynydd mor foddhaol, fel y cafodd yn mhen 
rhai misoedd weinyddu yn areithfa ei weinr- 
dog, yn nghyd ag areìithfaoedd y gweini- 
dogion cymydogaethol. Oddeutu y flwyddyn 
1820, neu 1821, aeth i'r ysgol ragbarotoawl 
yn y Neuaddlwyd, yn sir Aberteill, dan ofsl 
y br. Phillips, lle y cwbl feistrolodd 
efrydodd dduwin , 
r dda o wybodaeth ddefn- 
hunan-ymddibynol 
a gwylaidd, ni cheisiodd gyfleusderau i weini 
i eglwysi eigion, _ Pan wodd a 
Neuadd! , nid oedd ganddo ofal yr un 
eglwys mewn golwg, efe a ddychwelodd ì Fer- 
yr, a dechreuodd ar y fath wasanaeth oen- 
adol, na chafodd ond ychydig r anrhydedd 
i'w awni. Yr d gweithiau newydd- 
ion haiarn a glo ar y pryd, mn cael eu oy- 
chwyn yn mhob cyfeiriad yn a Mor- 
nwg; yn y lleoedd hyny . Roberts a 
regethai mewn anedd-dai ao 
ardrethol, Sabbethl ar ol Sabbath, 


oedd addoldai, ldai, nag e i'w 
cael. Aml ' dai ar foreu Baubath o 
chwech i ddeuddeg milldir; ac wedi pre- 
gethu ddwy neu dair gwaith, dychwelai 
adref yn yr hwyr. Y mae awr o'r hyn 
leiaf haner cant o addoldai o fewn y cylch ìy 
pregethai efe tua 45 mlynedd yn ol; 


ei lafur ef rhai hyn, ond efe, 
DhYd ag ych a ffodyr llwyr ymwadol 
ereill o wahanol enwadau oeddynt y ame 
redogwyr, âr u mwsiedd hyn. d 
ef ei fendithio “ wys” yn 
ystyr helaethaf o'i gr gair. Bu ddynt blant 
wer, amryw o honynt a'u blaenasant i'r 
trigfanau dedwydd. Xn 1886 urddwyd Mr. 
Roberts yn weinidog er eglwys fechan yn 
Dowlais; aeth y capel yn fuan yn rhy fychan 
i gwei; y gwrandawyr, ao adeiladwyd 
ca 


am swm fawr o arian. Yn gy- 
main6 a mai gweithwyr gedd y rhan 

o'r ae u, 
ef, llafuriodd 


a Mon ma 
ac y 
yddiol. Gan ei fod 


fwyaf 
ddyled yn 


benaf arno ef, llafun ed i'w thalu 
ffwrdd. Yn 1862, cafodd y capel drachefn 
ei wellau, a chafodd ef y boddhad o weled y 
Derbyniodd ganoedd i'r gymdeithasgiwyni, 
Der y'r eì wymg, 
llawer o'r rhai. a fudasan ant ì Amerìos â lle- 
oedd ereill; ao eto parhaodd yr eglwys ìi 
lodeuo hyd ei farwolaeth. Bu Mre. soberts 
farw r int o amser o'i ; 
ond ei yh cadd trallodus, a'i marwolaeth 
a roddodd iddo y fath ergyd, na bu byth 


ROB 





—— 





alluog i wellhau wedi hyny. Ni rwg- 
Nachodd “ddim, ao ni chafodd tad erioed 
blant mwy cydymdeimladol, er hyny teimlai 
fod eì artref yr ochr case, ” hiraethai am 
myned i'r lle y fam ac amryw 
a'r lant wedi mynod yn barod. Efe a bar- 
haodd ìi gyflawni gwahanol ddyledswyddau 
ei swydd hyd o fewn ychydig wythnosau i'w 
farwolaeth; eto yr oedd yn amlwg fod ei 
gyfansoddiad yn gyflym roddi ffwrdd, ac ar 
9fed o Ionawr, 1868, efe a hunodd. yn yr 
esu, a chladdwyd ef yn 1 Pant, claddfa 
gyffredin Dowlais. Yr oedd yn bresenol tua 
60 o frodyr gweinidogaethol, a lluaws mawr 
o'i gyfeillion a'i gymydogion. Gweinydd- 
wyd yn nghapel y gladdfa gan y Parch. J. 
Davis, Caerdydd. Nid oedd ei alluoedd 
meddyliol o radd ìsel, ond yr oedd ei rin- 
weddau moesol o'r radd rhagoraf. Yr oedd 
yr ymddiriedaeth & osodai eglwys dan ei 
ofal ynddo braidd yn ddiderfyn, ac m chafodd 
erioed ei fradychu. Yr oedd bob amser yn 
darparu ar gyfer y pwlpud, ac nid oedd 
llawer o bosibl a. bregethent bob amser mor 
dda. Ei bregethiad a gydunai y dysgawdwr 
a'r pregethwr. Byddai ganddo bob amser 
fater i'w drin, ond yr oedd gan y mater 
hwnw wysiad at galonau a chydwybodau 
ei wranlawyn. Yr oedd dysgawdwyr a phre- 
ethwyr mwy i'w cael na Mr. Roberts, ond 
nid oedd llawer o'i gyfartal mewn oyduniad 
dedwydd o'r ddau. Yr oedd yn credu mewn 
duwinyddiaeth gydweddol a iawn-gredol; 
ac ni allasai ddoniaeth nac athroniaeth, 
barddoniaeth nac ameuyddiaeth syflyd ei 
afael yn ngwirioneddau mawrion yr efengyl. 
Yr oedd yn eu caru yn ei fywyd, ao yn ei 
farwolaeth yr oeddynt yn anwyl ganddo. 
ROBERTS, DA , O'r Bontfaen, oedd 
yn weinidog us perthynol i'r Trefnydd- 
ìon Calfinaidd. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1802. Bu y Parchedig David Roberts yn 
pregethu yr efengyl am 33 o flynyddoedd, a 
chyfrifid ef gm wr medrus yn ngorchwylion 
r 


ei swydd. oedd yn feddianol ar alluoedd 
cryfion, yn nghyd a chwaeth dda_i wahanu 
y gwerthfawr oddiwrth y gwael; a byddai 


ei bregethau yn wastadol yn brofion o hyny, 
yn tal ag yn llawn o synwyr, llafur, & 
lhrefnusrwy d, ac yn fynych iawn wedi eu 
britho a blodau, ao a thlysni. Yr un pryd 
ymgadwai yn ofalus rhag gŵyro oddiwrth 
y gwirionedd, ac nid ellid meddwl mai am- 
can blaenaf ei weinidogaeth oedd dangoe ei 
gywreinrwydd a'i f dd ei hun, neu 
ymgais at foddio y dosbarth mwyaf - 

us ac athrylithgar o'i wrandawyr, eithr 
yr oedd meddyliau cryfion a choethedig yn 
naturiol iddo. Yr oedd yn ddyn llafurus 
mewn darllen a myfyrïo; ac yr oedd parotoi 
i'r areithfa yn orchwyl ei elfen a'i hyfrydwch. 
Hwyrach nad ellesid ei alw yn bregethwr 
cyffrous a bywiog fel ambell un, nac 
ychwaith o'r ochr arall yn wr oerllyd diegni- 
aeth gydar gwaith; ond y neb a i 
wrando ar draddodiad goleu, medrus,a chyf- 
lawn o genadwri yr ef l at bechaduriaid, 
a fyddai sicr o gael gwaith ac ymborth i'w 


497 





ROB 


—- ——— z—— — — — 


feddwl agos yn wastad wrth ei wrando.  Ys- 
tyrid ef yn wr cymwys i'w ddangos gyda'r 
achos yn y lleodd mwyaf amlwg, cymaufa- 
faoedd, &c. Ymwel d amryw weithiau â 

oll si y dywysogaeth, a bu gwas- 
anaethu ym yehos yn ein holl rif drefi, 

yddai ei 9 yr areithfa yn gweddu 
i'r lle cysegredig. mgadwai rhag Bob ys- 
tumiau anweddus, _ Yr oedd ei iaith a'i ym- 
adroddion yn ddetholedig, yn Gymraeg da, 
heb eu britho a geiriau Seisneg, neu a 
brawddegau clogyrnaidd, salw, ac annheil- 
wng o gadair yr athraw. Cafodd iechyd da 
drwy ei oes hyd o fewn dwy neu dair blyn- 
edd i'w farwolaeth. Yn ysbaid y blynydd- 
oedd hyn gwelwyd fod rhyw beth yn ymwthio 
i mewn i'w gyfansoddiad a fyddai i achosi 
cyfnewidiad oyn hir. Oafodd boen yn ei 
glun hyd nes ei gloffi, yr hyn a'i rhwystrai 
1 fyned oddicartref i bregethu am nad allasai 
farchogaeth na chordded. llawer; ac hefyd, 
byddai yn agored i ryw fath o lewygon yn 
awr ac eilwaith, yr hyn hefyd a'i digalonai i 
fyned oddi cartref ; un pryd ni chafwyd 
ef yn ymollwng yn hyn hyd o fewn i'r pum 
Sul olaf o'i fywyd. Ond, nid oes, er ei holl 
ddefnyddioldeb a'i dlondeb, ond dyweyd, 
efe a fu farw, ac a ddygwyd gan yr angylion 
i fynwes Abraham, yr hyn a gymerodd le 
Tachwedd 17eg, 1869, yn 67 dd oed. 
Claddwyd ef yn mynwent eglw sd, Pont- 
faou, lle J,eomhwys yr hyn sydd farwol o 
hono yn dawel hyd ddydd y dihuniad cyffre- 
dinol, pryd yr adgyfyd i fyny yn siriol ar 
wedd eì Bryniawdwr bendigaid. 

ROBERTS, ROBERT, o'r Ffynon-loyw, 
gerllaw Mochdref, sir Ddinbych. Mab yd- 
oedd 'i Richard ac Elisabeth Roberts, o 
Felin Mochdref, yn yr hwn le y ganwyd ef 
Gorphenaf 22ain, 1779. Gan n d ei 

yn proffesu crefydd, caf- 

dau mawr i ddylyn tuedd 

natur lygredig, mp nghyd a 
r 


ddol 

d ag aiddgarwch & gwresogrwydd mawr, 
EM u yn iechawdwriaeth dra- 
d ef a chyfaill 


dysgyblion ieuaino hyn yn medru dywedyd 
elyntion ysbrydol, 

a'u cyng orodd yn garedig i “ Tynu wrth y 
l yny allan 


ROB 





a'u hofergoelion; ac felly y gwnaethant. 
Trwy fod R. Roberta mor fanol gyda'i broffos, 
ac hefyd yn cynyddu mewn dawn a gwy 


aoth, y gafodd eì dewis i gynorthwyo y lleill 
o'r noriaì yr eglwys yn Moc R 
Wedi iddo ddechreu ymwnond & 


gwaith y 
weinidogaeth, llafuriodd yn ddi & der- 
byniol iawn yn ei ardaloedd cymydogaethol, 
ac yn y siroedd amgylchynol gan bawb 
yr un modd. Yr oedd rhwyddineb, bywiog- 
rwydd, a melusder ei ddawn, yn gwneuthur 
ei weinidogaeth yn enillgar ac adeiladol 
iawn. Rhediad ei bregethau ydoedd cyfadd- 
asrwydd Orist fel Ceidwad ìi bechadur, yn 
nghyda'r angenrheidrwydd o wneuthur der- 
byniad ffyddiog o hono. Pan yn 24 mlwydd 
oed, priododd a Jane Roberts, Ffynon-loyw, 
hon ydoedd wraig weddw, dduwiol; yr 
hon a fu, farw en rhai misoedd wedi 
priodi. O ran eì iechyd corfforol, nid ydoedd 
ef ond lled egwan y rhan fwyaf o'i 0e8, ac yr 
oedd hyny yn gwneuthur ei lafur d 
braidd yn fwy baich nag y gallasai llesgedd 
ei natur ei gynal. Oafodd ychwanegiad at 
ei lesgedd pan oedd ar ei daith yn pregethu 
yn Lleyn, yn sir Gaernarfon, trwy wlyb- 
aniaeth trwm ac anwyd, a ely_ llaith 
fel y tybir. Ni chafodd byth adferiad trwy- 
adl i'w iechyd na'i lais wedi y tro hwnw; 
ond cynyddodd ei anhwyldeb yn raddol nes 
cymeryd. ymaith ei oedl, ac y terfynwyd ei 
lafur. Er ei holl lesgedd, par d i bre- 
thu hyd o fewn i dri mis i'w farwolaeth. 
W bregeth olaf a draddododd oedd ar y 10fed 
o Awst, yn Mochdref, oddiar Preg. xii. 13. 
Er ei wendid, ni chwbl gaethiwyd ef i'w 
wely hyd o fewn pumthefnos i'w farwolaeth. 
Oddeutu dwy awr cyn ei farwolaeth, arch- 
odd alw ei holl deulu, bob yn un ac un ato, 
a rhoddodd gyngor perthynol i amgylchiad- 


au pob un, gan w arnynt yn daer i ym- 
orol am Y yr Arglwydd esu Grist yn rhan 
ac etìifeddi iddynt, erbyn ebu teyrn 
brawychion; ac yna ymroddodd i freichiau 
angeu, gan orfoleddu yn y cariad a bery 
byth; ac yna hunodd yn dawel yn yr Iesu, 
Tachwedd, 1828 ; a. chladdwyd. ef yn myn- 
went plwyf Llani . 

ROB RTS, EDWARD, oedd lefarwr 
ieuanc gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. Gan- 
wyd ef yn mhlwyf Towyn, sir Feirionydd, yn 
'y flwyddyn 1814. Yr oedd yn wr ieuano o 
dymerau hynaws a siriol iawn wrth natur, 
Derbyniwyd ef yn aelod pan yn 16 mlwydd 
oed; a bu yn pregethu un flynedd ar ddeg, 
a bu farw y 27ain, 1840, yn 26 
mlwydd oed. u droe rai blynyddau yn 
llafurus mewn cylch bychan yn ngweinidog- 
aeth efengyl y angneledd, dan arddeliad a 

& 


derb es wgar gaen ei 
frodyr. Aeth ìi athrofa y Bala, ond odd 
afiechyd yn ì gorff fel y gorfu iddo ym- 
adael, a m i gegol cystuddiau nes eì 
addasu i'r Towy onydd. Arferai bre- 
gethu yn ddifrifol ac effeithiol iawn. Wedi 
ìddo ddychwelyd o'r Bala, ni bu ynalluo 
i allan fawr wedi hyny. Yr oed 


mewn mesur mawr yn deilwng o'r enw 


ymu 
—Í—————O———_—_———— uu GI I I Y SC HI HY HI I IH HI HC Y Y HI HY CII I I HI IH HI HC Y I Y I IH HEN Y I Y HY Y Y 


498 


ROB 








“mab tangnefedd,” canys yr oedd yn fedd- 
ianol o'r ysbryd hwnw i raddau helaeth. Bu 
rai blynyddau mewn cystudd parhaus, defn- 
yddiodd bob moddion a chyfarwyddyd medd- 
ygon ag oedd ddichonadwy, ond profodd yr 
oll yn ddieffaith, dyoddefodd yn dawel yn ei 
holl gystuddiau, gan ddywedyd, “ Ewyllys 
yr ATH d a wnelor.” 
ROBERTS, DAVID, Dangor. Pregethwr 
gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1783. Dechreuodd bregethu 
pan yn 24 oed, bu felly yn pregethu dros 
deugain mlynedd. Efe oedd y Parch. 
Dafydd Roberts, gweinidog yr Annibynwyr 
enydre, Caernarfon. Yr oedd . 
berts yn bregethwr tra buddiol ac adeil- 
adol. Penod gyfan o hanesyddiaeth ysgryth- 
urol a fyddai ei destun yn gyffredin, ac nid 
yn aml y ceid ei fath am drin hanes mor 
ddifyr, a'i chymwysd mor briodol. 
ROBERTS, PETER, a anwyd yn mhlwyf 
Rhiwabon, yn sir Ddinbych, yn y flwyddyn 
1760. Anfonwyd ef yn ieuanc iawn i ysgol 
ramadegol Gwrecsam, yr hon athrofa y pryd 
hwnw ydoedd mewn bri. mawr; a daeth efe 
yn fuan i a u athrylith mor anghyffredin 
tuag at ddysgeidiaeth, nes rhoddi arwyddion 
rhagfynegol o'r enwogrwydd llenyddol a 
gyraedd d mewn blynyddoedd diweddarach 
oìioes. Ao yn y cyfamser treuliai eì oriau 
ur ì ymddi mewn cywreiniadau llaw- 
gelfyddus, o ba rai y dangosodd enghreiftiau 
nid distadl. Mewn peroriaeth hefyd y cy- 
merodd hoffder nid bychan, ac efo a ddysg- 
odd tra yn ìeuanoiawni chwareu ar ddwsmel 
(dulcimer) o'i wneuthuriad ei hun. Amcan- 
odd hefyd wneud spienddrych. Ar ol aros o 
hono yn Ngwrecsam nesoyraeddyd pumtheg 
neu pn ar bumtheg oed, fei han onwyd ì 
y ramadego Wy, â hyny, m iT, 
aid yn unig i gael eì ddysgu, ond y gcynorth. 
wyo yn addysgiad ereill. Y pryd hwnw Dr. 
Usher, un o frodorion (fellows) coleg y 
Drindod yn Nublin, a ddaeth drosodd i Wyn - 
edd, ac a dri yno amryw fisoedd. A 
thrwy ryw ddamwain, anhysbys yn awr, 
feallai mai oddiar ryw grybwylliad o eiddo 
yr ysgoleigion Gwyddehg, efe a ddaeth yn 
gydnabyd us a Pheter Roberts, ac wrth 
sylwi ar ei athrylithdod, efe a'i hanogodd ef 
i fyned i orphen ei ddysgeidiaeth dan ei ar- 
olygiad ef yn mhrif Dublin. Ac 
ystyried mor annigonol oedd ei foddion i allu 
c dyd addysg golegawl mewn un dull 
arall, & gydsyniodd &_ chyn giad y Dr. 
Usher, ac a aeth drosodd i Duublin, ac yno 
yn fuan yr enillodd ffafr yn ngolwg uwch- 
raddolion y coleg hwnw. Seryddiaeth a'r 
ieithoedd Dwyreiniol oeddynt brif fyfyriaeth 
Roberts ay pryd hwn, ao mor helaeth oedd ei 
gymod iadau y gelfyddyd flaenaf, fel y 
echreuodd Usher feddwl am ei gymwysder 
ifod yn olynwr idde ef yn y swydd o gadeir- 
draw; ac yn ddirgelaidd yr ocdd blys i'r 
sefyllfa hono wedi greddfu eieoes yn ddwfn 
yn mynwes Roberts ei hun. Ond pan ddaeth 
“ amser oddiamgylch ìi ddyfod a'r amcan i 
rawf, rhoddwyd y swydd ì wr arall, yr hyn 












ROB 


hir flyny 
chwyl yn Ffraino, efe a deithiodd dros ryw ys- 


io i ysgol 
uckingham, lle y cafodd 


oedd wedi treulioaamryw flynyddau! a thrwy 
prif ysgol Caergrawnt “a 


rwydd archwaeth, a boneddigaidd haelioni, 
y brif ysgol; ac y mae'n ddiddadl y bydd y 
gwaith Maw ol i gosoli enw yr awdwr 
el ig a duwinydd. Pan orphenwy 
addysgaeth ei ysgoleigion, Mr, Roberts a 
ddychwelodd i'w fangre enedigol, gan ym- 
gynal a'r ddau ddogn-daliad blynyddol & 
sefydlasid iddo gan yr Arglwyddi Lanes- 
borough a Bolton. Yr oedd eì amser ganddo 
mD awr wrth eì law ei hun, ymn. mae'n de- 
l, â unig adeg a elly yn ei 
oM Ary wthwn hwn roes eî fyfyrdod yn 
egniol at hen iaith a honosiaeth ei gn 
ao yn eì ymdriniaeth a'r pethau hyn, 
ei Tod yn feddianol deal y alluoedd 
meddyliol, edig a'r amryw- 
iedigaeth o' wybodaethau, inol, efe a 
amlygodd th feistrolrwydd medrolder 
nas darfu ii Gymro ddan ay cyffelyb er 
dyddiau yr hyglod Edward Llwy ei 
fod cyn hyn wedi ysgrifenu llawer, a hyny 
yn orchestol, ar faterion duwinyddol, eto nid 
oedd wedi cael eì wobrwyo a dim o'r dyr- 
chafiadau na'r elwau a berthynent ì'w 
alwedigaeth. Tua'r flwyddyn 1814, darfu 
Arglwydd Crewe roddi iddo fywiolaeth Ma- 
deley, yn sir Amwythig ; a'r cefnogwr brwd- 
frydus hwnw i d ysgoidiaeth, a weddar 
Ego urgess, a gi iddo fywiol- 
iaeth arall yn aeth ddewi; eithr y 
cynygiad caredig hwn a wrthododd efe. Ond 
y gymwynas fwyaf gyfartal i'w deilyngdod 
a gyflwynwyd iddo yn mis Rhagfyr, 1818, 
yr ydoedd ei wedi rhedeg yn rhy 
hwyr iddo allu profi ond ychydig o1 mwyn- 
iant; a hono oedd perigloriaeth Helygen, yn 
sir Fflint. Efe a symudodd i'w sefyllfa new- 
ydd yn mis Chwefror oanlynol; ac fel yr 
ydoedd y plwyf yn boblog, ac yntau yn 
wanaidd o gyfansoddiad hefyd, efe a deiml- 
odd ei nerth yn anghyfatebol i'r llafur. Ar 


499 


We — 


ROB 


—— YNO —— 
— c: 


a ddaethai at y drws, i ymbil am elusen. A 
thra oedd efe ar y weithred o estyn ei 
ga 


1, 
chyda hyny rwyddineb boddhaol YW cyfranu 
ì ereill. Fel cymydog, yr ydoedd 


m ddibetrus, 
od ei wybod- 
roleigdod mhell tu hwnt i 
on, a'i olynyddion yn mysg 
mry hyd y dydd hwn. El» “ 
droe lenyddiaeth ei gydgenedl, 
nag a wnaeth ei holl frodyr gweinidogaethol 
yn nghyd yn Ngogledd Cymru er's ychwaneg 
na mlynedd. Yll cyntaf 8 gyoedd- 
odd o'r natur a grybwyllwyd, a ddaeth allan 
y flwyddyn 1803, yn 8 plyg, tua 160 o 
dudAlenau, dan yr enw “ Orynoad o hanes 
boreuol y Cymry, neu yr Hen Brydeiniaid,” 
yn mha un yr olrheiniodd hanesion y genedl 
on o'r flwyddyn 700 cyn genedigaeth ein 
Hiachawdwr hyd 500 ar ol hyny. Llawero 
ddefnyddiau y gwaith hwn y mae efe yn 


cydnabod iddo eu lloffa o hen. ysgrifeniadau 
Wynnsta , Llanerch, Brddi , &c.. Yn “ae 
wyth ar ol ym y 
hwn, anrhegodd y byd ag un arall, helaeth - 
ach o lawer, dan yr enw “'Oroniol Brenin- 
oedd Prydain,” yn 4 plyg, fawr llai na 500 o 
dudalenau. Yn hwn y mae efe wedi rhoddi 
cyfieithiad i'r Seisneg o Frut Tysilio, ar ol 
cymaru yr unrhyw a gwahanol .yfysgrifau, 
gan egluro anhawsderau an u hel- 
aeth; ac yn ychwaengol at hyny, y mae'r 
llyfr hwn yn cynwys chwe treithawd cysefin 
ar y testunau dyn a ganlyn :—1. Hanes yr 
Epistol a briodolir i Gildas. 2. Ar awdur- 
dod y Brut. 3. Ar Boblogiad cyntaf Ynys 
Prydain. 4. Ar Hanes Brutus. 5. Ar Gyf- 
reithiau Dyfnwal Moelmud. 6. Ar HIunos 
yr Eglwys Frydeinaidd gyntefig. Y llyfr 
nesaf o berthynas i'r Cymry a roddwyd allan 
n Mr. Roberts yn fuan ar ol yr un uchod 
enw “ Hynafion Gwerinaidd y Cy- 
mry,' yn 8 plyg, helaeth, gyda rhifedi o 
ddarluniau. ì efo 


aeth a'i 
bawb o'i 
cenedl y 
wnaeth 


r awdwr hwn, ydoedd “ nwal 
ob a Cd on. ì 
Gwladoldeb a Chydwladoldeb,' yn cynwys 





ROD 


— ; 


N - _ Y. —— un —_ 


Iawnderau a Dyledswyddau y Cymry.” Y 
cyfieithiad hwn a gafwyd yn mysg papurau 
. Roberts ar ol ei farwolaeth; ac a gy- 
oeddwyd yn Ngweithrediadau Cymrodorion 
Llundain, (Cymmrodorion Transactions) yn y 
flwyddyn 1822, ac yn gwneuthur 54 o du- 
dalenau. Hyn, debygem, a rydd brawf di- 
nol o gymwynasgarwch llenyddol Ni gwr 
hwn i'w gydgenedl. Ond heblaw y llyfrau 
o'i waith a grybwyllwyd eisoes, efe a gy- 
oeddodd hefyd y rhai canlynol: y rhai am 
nad ydynt o berthynas uniongyrohol i'r Oy- 
mry, a roddwn yn oleu henwau Seisneg, 
gef “' An Essay on the Origin of the Constel- 
lations.”" _“ The Art of Universal Cor- 
respondenoe.” “' Review of the Policy and 
Peouliar Docírines of. the Modern Church of 
Rome.” “ Manual of Prophecy.” “* Letter 
to Dr. Milner, on the supposed mirucle of 
St. Wimifred'e Well,” &. H oedd ganddo 
amryw y niadau ar waith, ond yn rhy 
anorphenol i w defnyddio. Yn mysg y rhai 
hyn yr oedd Geirlyfr Hebraeg, dull pa un 
pan y dangoswyd ef i rai dysgedigion clod- 
wych yn Rhydychain a ganmolwyd yn hel- 
aeth gadddynt; ond yr oedd hwn, (fel i 
oedd mwyaf gresyn,) yn rhy anghwbl i allu 
eud defnydd o hono. _ Felly canfyddir i'r 
yd gael dirfawr golled trwy farwolaeth yr 
awdwr llafurus a dysgedig yma, am yr hwn 
y gallesid gobeithio, o ran eì oedran, sef 59, 
y gallasai yn ol cwrs naturiaeth, fw u 
amryw flynyddoedd o fyfyrdod ffrwythlon. 
ROBERTS, DAVID, (Da'r GlasTegid,) 
Bala, oedd bregethwr gyda'r Trefnyddion 
Calfinaidd, Ganwyd ef yn y flwyddyn 1832. 
Cafodd ei dderbyn yn aelod eglwys yn 
ieuanc, a chafodd hefyd ei dderbyn fel pre- 
gethwr gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, ac yn 
un o eírydwyr yr athrofa y dref hono. 
Yr oedd yn wr ieuano o wybodaeth eang ac 
o ddoniau holaeth iawn. ac wedi ei penodi 
ì fo ngoror Claw , 8r yrhyn yr 
oedd Wedi Ehoddi holl fryd ei galon hyd ei 
fynudau olaf, cael gwneuthur rhywbeth 
Iesu Grist yn y byd, oedd ei brif fyfyr- 
dod a thestun eì ymddyddanion ar hyd y 
dydd; a hyn hefyd oedd cynwys ei freudd- 
wydion yn oriau ei gwsg. Dywedai y noson 
cyn ymadael ar fuchedd hon, ei fod yn 
meddwl yn sicr na chai ef fyned i uffern, er 
ei fod wedi ofni myned yno ganwaith, ond 
nad oedd ganddo ddim am ei fywyd ond 
haeddiant y Meichiau mawr. 


“Fe nychodd yn wan o iechyd 
Nes gorphwys o bwys y byd.” 


Yr oedd yn meddu ar awen hedegog, dlws ei 


chynganoddau' 
OBERTS, JOHN, (Edeyrn Mon), oedd 
fab hynaf y diweddar Barch. Robert Roberta, 


Salem, Mon. Ganwyd ef yn y Neuadd, yn 
mhlwyf Llanfaelog, Mon, yn y flwyddyn 
1801. Derbyniwyd ef yn gyflawn aelod yn 
eglwys Crist yn moreu ei oes, a gellir tystio 
yn hyf i'w fywyd fod yn fuddiol iddo ei hun, 
nm gysur i ereill, ac yn ogoniant i Dduw. 

oes ei fryd ar ddysgu celfyddyd ei dad yn 


600 


s—— —-— ——. —— 


ROB 


 —— — —— —w —— — — _ u — 


 — —— 





drwyadl; nid yn uni oedd yn ddiwyd i 
weithio a gwasanaethu Ye y gorchymynid 
iddo, ond mynodd ddeall a meistroli manyl- 
ìon y gelfyddyd yn ei feddwl ei hun, fel y 
caffai y plosor o mynd beth pedd h ei 
wneud, a medru cyflwyno yr unr y8 
i ereill a allai dd yfod dan eì ofal, y Yr oedd 
yr holl ragoriaethau y bu John Roberts yn 
enwo jn dynt yn ei oes yn dyfod i'r golwg 
yn raddol, ac mewn rhan pan ydoedd gartref 
gyda'i rieni, megys chwaeth at gerddoriaeth 
—manylrwydd neillduol mewn gweddi — as- 
tudrwydd mwy na chyffredin wrth wrando 
Nu efengyl—a thuedd i ymddangos ar faes 
enyddiaeth trwy gyfrwng yr argraffwasg — 
thau hyn bu Edeyrn Mon ar y blaen 


yn y pe 
1 lawer ar hyd ei oes. Yr oedd ynddo duedd 
ugain 


1 ysgrifenu i'r wasg pan oedd tuag 
oed, neu ychydig yn gynt: ond ni chafwyd 
dybied mai awydd dangos ei 





erioed aohos ì ned 
uu ao ymffrostio n eì gynyrfu ì ym- 
ddangos ar faes llenyddiaeth.” Byddai hyny 
'm gamgyhuddiad creulon ar eì gymeriad. 
1 welwyd dim ynddo erioed a iini 
farnu fod hunanglod yn ymgais ganddo i 
gyrchu ato yn y peth hyn, nao mewn dim 
arall. Yn mis Tachwedd, yn y flwyddyn 
1824, pan oedd yn dair ar hugain oed, ac 
wedi aros gyda'i rieni nes oedd ei frodyr 
ieue h yn alluog i gymeryd ei le, ym- 
unodd mewn priodas â Elinor, ail ferch 
Mr, Hugh ac Ahce Hughes, Siop, Bodedeyrn, 
un o'r teuluoedd mwyaf cyfrifol yn y wlad, 
! rhai a ddygent yn mlaen fasnach ar gylch 
elaethach na'r o ìn y blyny 
hyny. Yr oedd Edeyrn wedi darllen llawer 
yn ei oe ar pob gweithiau o bwys yiì afael 
arnynt, yn Gymraeg a neg ; ir 
weyd yn Pendant ei fod yn ddarllenwr mawr. 
Gallwn ddweyd yn ddibetrus na chymerodd 
neb erioed fwy o drafferth i olrhain a chwilio 
am y gwirionedd nag ef: yr oedd yn ddigon 
diduedd i ddarllen gwaith pawb - yn ddigon 
diragfarn ìi wrando syniadau pawb; ac wedi 
y cwbl ym ddigon cydwybodol a_ gonest ìi 
farnu drosto ei hun... Yn awr, gan ei fod yn 
ddyn o farn, a chanddo reswm parod dros ei 
olygiadau, nis gallai oddef gweled yr hyn a 
al ef ei fod yn wirionedd yn cael ei 
aeddu a'i wyrdroi; a dichon mai dyma un 
rheswm a'i cymellodd ì ymddangos ar faes 
llenyddiaeth fol sgrifenydd mor gyoeddus. 
Y mae Edeyrn Mon i fod ar y llinell gyntaf 
yn mysg amddiffynwyr egwyddorion pwysig 
ymneillduaeth. Nid oedd yr un pynciau 
dyrys, y rhaì y dadleuir trwy yr oesoedd yn 
eu cylch, nad oedd ganddo ef syniad a barn 
o berthynas iddynt; megys y Sabbath, y 
weinidogaeth deithiol neu sefydlog, oynal- 
iaeth y weinidogaeth, trefn eglwysig, &c. 
Pan y gwelai ei olygiadau ar y pethau h 
yn cael eu trin gan dwyllresymwyr, b ddai 
ganddo ar unwaith galon gwr i sefyll drost- 
ynt; ond os gallai rhywun ar dir teg ddangos 
ei fod yn cyfeiliorni, nid oedd nob yn y byd 
yn fwy parod i dderbyn argyhoeddiad. Ŷn 
y Seren am Chwefror, 1824, ymdd: d 
traethawd byr a chynwysfawr o eiddo Ed- 








ROB 501 ROB 





mer —Ï 
_ —— 


eyrn ar y “ Pechod eyfaddeuol.' — se 
“* Pechod erbyn yr Ysbryd Glan.” Yr 
olwg nesaf a gawn arno yn y cysylltiad hwn 
ydyw, yn adolygu llyfryn o'r enw, “ Drych 
y Dadlouwrs gan R. Jones, o'r Wern.” Ni 
oddef ein terfynau i ymdrin â materion y 
ddadl hon, ond cyfeiriwn y darllenydd at y 
llyfr os. yw ar gael, a darllener llythyrau 
Edeyrn yn adolygiad arno braidd yn mhob 
rhifyn o'r Dysgedydd am y flwyddyn 1830. 
Y mae yr adolygiad manwl hwnw yn dangos 
talent o radd uchel iawn, a medusrwydd an- 
arferol ìi ddangos anghysonderau a diffygion; 
ac nid yw arbed fflangell pan fyddai 
angen am dani. wn apelio at eì holl 
ddadleuon, y rhai sydd ac a fydd i'w gweled 
llenyddiaeth y wlad tra byddo Cymro a 
ymraeg, eì fod yn un o'r rhai mwyaf 
gochelgar O neb yn ei oes i beidio difrio 
ei wynebwr. Yr oedd ei ysgrifau yn 
llawn o ysbryd Oristionogol, cymeriad ei 
wrthwynebwr bob amser yn barchus ganddo, 
& gogwydd ei holl lythyrau i oleuo yr oes 
a darostwng cyfeiliornadau. Ond o'r holl 
ddadleuon y bu Edeyrn yn ei oes yn enwog 
ynddynt, mae yn ddiau mai yd ar yr 
“Iawn,” oedd y benaf o honynt oll: gwelid 
ef yn rhodio yn lled heinyf yn y cyfan, ond 
yn hon y mae yn ymdaith yn amlder ei rym. 
Arweiniwyd ef i gyoeddi ei syniadau ar yr 
Iawn mewn canlyniad i ddarllen llawer ar 
waith yr enwog a'r anfarwol A. Fuller ac 
ereill ar y pwnc, a'u cymaru ofalus â 
golygiadau yr uwch Galfiniaid. Yn ei draeth- 
awd cyntaf yn nghylch yr Iawn, yr hwn â 
welir yn y Dysgedydd am Chwefror, 1833, 
mae yn gosod gerbron grynodeb byr o syn- 
iadau amryw enwogion, M rhai a bleidient 
athrawiaeth Iawn terfynol; ao yn eu plith 
mae yn dyfynu yr ymadroddion canlynol o 
waith y Parch. Christmas Evans :—“ Dy- 
wedir gan rai fod yr Iawn hollddigonol 
dros bawb, ond pa ddigonoldeb yw hwnw 
dros y rhai colledig ? mae yn rhaid mai rhyw 
ddigonoldeb ag sydd yn ymddibynu ar ryw- 
beth arall heblaw ei werth terfynol ei hun.” 
Yna mae Edeyrn yn cymeryd yr athrawiaeth 
gyfyng yna mewn llaw, ao yn dechreu ei 
gwasgu fel y teimlodd ei holl bleidwyr i 
wrpas; &'r canlyniad fu ydoedd un o'r 
dadleuon mwyaf pwysig & ymddangosodd 
erioed yn yr iaith g. Ac yn y rhifyn 
am Ebrill o'r un flwyddyn gwelir y Parch. 
O. Evans yn d'od i'r golwg, yn deilwng o'r 
gwroldeb a'r nerth a_ berthynai iddo, i geisio 
amddiffyn ei olygiadau, ao ì roi Edeyrn Mon 
ac A. Fuller gyda'u gilydd yn y cysgod. Fe 
wyr y wlad yn dda fod Mr, Evans yn un o'r 
duwinyddion goreu yn ei oes; &â0 y maey 
ddadl sylw yn neillduol yn profi ei fed- 
rusrwydd a'i alluoedd mewn modd anghyff- 
redin: ond y mae yr ochr a gymerodd efe 
yn y ddadl hon, wedi rhoi pawb erioed a 
ddadleuodd drosti, fel yntau, mewn magl 
rhy anhawdd dyfod yn rhydd o honi. Erbyn 
hyn yr oedd pob th yn am lchiadau y 
d yn eì gwneu ì'r dyddorol, ac nid 
ychydig o bryder oed yn y wlad o berthynas 
o 





iddi: yr oedd mater y ddadl ac enwau yr 


sgrifenwyr yn hawlio iddi y sylw mwyaf. 
ys rhif yn am Gorphenaf y mae Edeyrn 
drachefn yn adolygu llythyr eì wrthwyneb- 
ydd; ac yn yr ysgrif hon y mae yn cydna- 
bod ei barch i Mr. Evans ar gyfrif ei swydd, 
fel gweinidog efengyl, ac ar gyfrif ei n 
fel henafgwr ; eto y mae yn dra phenderfynol 
y mynai le i'r gwirionedd, serch i bob oed- 
ran a swydd ymostwng dano. Ymddangosodd 
traethawd drachefn yn y rhi am Awst 
gan Edeyrn ar “ Gyfryn Orist.” Yr 
oedd Mr. Roberts yn carìo ei fasnach yn 
mlaen ar gylch helaethach na'r rhan fwyaf 
o'r rhai oedd yn yr un gelfyddyd ag ef yn 
wlad, ac yr oedd wedi eni cymeradwynoth 
ac ymddiriedaeth y wlad mewn modd neill- 
duol: cymerai pawb oedd yn gydnabyddus 
ag ef ei air ar unwaith, ar unrhyw beth, ao 
nì byddai ganddynt achos i edifarhau oher- 
wydd hyny. Fel Oristion bu Wn ymdrech 
er cael lleodd cyfleus i addoli. Yr oedd. y 
gymydogaeth o amgylch y Oefn Coch yn 
gylch mawr heb yr un capel gan neb o'r 
wahanol enwadau; ac yr oedd rhagor na 
wy fìlldir o ffordd gan Mr. Roberts a'r teulu ì 
fyned i Ebenezer, Llanfeohell, er iddynt gan- 
oedd o weithiau eu teithio yn ol ac yn mlaen 
ar y Sabbathau, heblaw myned ì wahanol 
yfarfodydd yr wythnos yn dra chyson. 
Ond yn y flwyddyn 1838, peuderfynodd Mr. 
Roberts sefydlu achos yn y gymydogaeth, er 
cyfleusdra iddo ei hun a'i deulu, a mantais 
ffredinol yr ardal. Nid oedd ond ychydig 
1awn o bethau yn ymddangos yn ffafriol i'r 
anturiaeth hon: yr oedd rhaid cael meddwl 
hollol benderfynol, a chalon hael, a llaw 
agored, i roi y fath benderfyniad gymysg 
mewn gweithrediad. Darfu i Mr. Roberts 
farfod Â gwrthwynebiadau o fanau, ac 
oddiwrth bersonau, fuasai yn tori calon dyn 
cyffredin cyn dechreu ar y gwaith. Ond er 
yr holl anfanteision, ac er lleied o gefnog- 
aeth a chynorthwy oedd yn y golwg iddo, 
nderfynodd, os ceid lle cyfleus, mai ei ddy- 
Íedswy d oedd gweithio ei ffordd yn mlaen, 
deued a ddelo o'r canlyniad. Yr oedd Mr. 
Roberts yn gydnabyddus â. phrif oruchwyl- 
iwr etifeddiaeth y boneddwr anrhydeddus 
O. A. P. F. Meyrick, a llwyddodd ar un- 
waith i gael lle cysurus i adeiladu capel. 
Dechreuwyd adeiladu yn gynar NU haf 1838, 
a thalodd Mr. Roberts y ho gostau, el 
hunan. Agorwyd y c& niw y 
flwyddyn hono, & chyhoeddodd Parch. A. 
Jones, D.D., y pryd hyny o Fangor, ar 
ddydd ei agoriad, mai Silo fyddai enw 
capel, ac o hyny hyd yn bresenol mae pabe 
Arglwydd yn Silo. Fel hyn yr arwein- 
1odd y gwr duwiol hwn fywyd llafurus trwy 
yb 1 yn mhob ystyr: bu yn ddiwyd yn ei 
orchwyl gyda phethau Y byd hwn, ac yn 
llafurus ìawn gyda phethau y byd a ddaw; 
ymadawodd o'r byd yn ngbanol eì ddefnydd- 
ioldeb, yn 65 oed. Yr oedd ei gymeriad fel 
cymydog, a masnachwr, yn uchel iawn 
nghyfrif eì holl gydnabod ; ac aeth i'w fedd 
a'i goron ar cì ben, fel diacon: a bydd coffad- 





ROR 


— 





wriaeth y cyfiawn hwn yn fendigodig ar y 
r, ac y mae efe, wedi marw, yn llefaru 
eto. Medi 10, 1855, aeth Mr. Roberts dros- 
odd i Loegr, yn nghylch oi alwedigaeth fel y 
byddai arfor. daeth adref ar ddydd Sadwrn 
y lôfed, ond yr oedd clefyd dyeithr a. pher- 
, yglus iawn wedi glynu wrtho, a bu yn glaf 
iawn o hyny hyd y dydd cyntaf o Hydref, 
pryd y dywedodd mewn hamdden a phwyll, 
ei fod yn myned i'r nefoedd, i weled Iesu yn 
ei holl ogoniant: yna hunodd yn dawel gan 
adael ei anwyl briod mewn ystafell arall, yn 
glaf iawn dan yr un clefyd, a bu hithau farw 
nos Wener ganlynol, a'i geiriau diweddaf 
i oeddynt, ““ ballodd fy nghnawd a'm calon: 
ond nerth fy nghalon a'm rhan yw Duw yn 
drag laddwyd y ddau yn myn- 
went Llanbeulan, hen gladdfa y teulu, sef 
Mr. Roberts, Hydref y 4ydd, a'i briod y 
dydd Llun canlynol. 

ROBERTS, RICHARD, Dolgellau, oedd 
weinidog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, yn 
sir Feirionydd ; efe a ymunodd a'r Trefnydd- 
ion tra yr oedd ieuano; bu 46 mlynedd 
yn ngwaith y weinidogaeth yn eu plith. Efe 
a deithiodd yn achlysurol drwy holl siroedd 
Cymru. Yr oedd o ran ei gymeriad personol 
yn ddifefl a dysglaer, a byddai yn pregethu 
ar amserau yn rymus ac effeithiol iawn. 
Terfynodd ei yrfa ddaearol Mai 17eg, 1861, 
pan oedd yn 76 mlwydd oed. 

ROBEETS, EDWARD, oedd un o lefar- 

cyntaf y Trefnyddion Calfinaidd yn 
eyn, sir Gaernarfon; yr oedd yn byw yn 
agos i Bwllheli. Yr oedd y gwr hwn o 
gymeriad uchel fel Cristion diargyoedd, ond 
nid oedd yn feddianol ar ddoniau helaeth fel 
pregethwr; eïe afu ffyddlon dros ei feistr i 
wneuthur yr hyn a allai gyda ei achos yn ol 
y dawn oodd nddo. Yr oedd yn byw tua 
chanol y canrif diweudaf. 

ROBERTS, DANIEL oedd lefarwr arall 
gyda'r Trefnyddion Oalfinaidd. Galwai rhai 
y gwr hwn Daniel Roberts y Gof o Leyn yn 
Arfon. Dywedir fod y gwr hwn wedi der- 
byn doniau ystwyth, iraidd, ao o dymer 
hynod o enillgar. Aeth ìi America ac yno y 
bu efe farw, ond nis ddom yr amser. 

ROBERIS, JOHN, Llandudno, sir Ddin- 
bych, oedd bregethwr gydar Trefnyddion 
Calfinaidd; brodor ydoedd o Langollen, yno 
y ganwyd ac y magwyd ef; ond yn lled 
leuanc efe a symudodd i Fanceinion, yno y 

riododd, ao y dangosodd duedd at y weini- 
ogaeth ; bu gorfod iddo symud oddiyno 
oherwydd gwaeledd iechyd, i le yn ardal 
Abergele, sir Ddinbych, lle y dechreuodd 
bregethu yn rheolaidd. Derbynwyd ef yn 
aelod o'r gymdeithasfa yn Rhuthin yn 1831, 
un o chwech. Symudodd ei drigfa wedi 
hyny i Bettws, Abergele, a bu yno am gryn 
dymor, a rhagluniaeth yn gwenu arno yn ei 
amgylchiadau. Wedi hyny efe a udodd 
i Landudno, lle hefyd y gorphenodd ei yrfa 
ddaearol; dichon iddo dynu mwy o ofalon 
ei ben nag oedd ei nerth yn allu ddal, a 
hyny i fesur o herwydd ei ddiniweidrwydd. 
Gwr byr ao eiddil o gorff ydoedd, a lled wan- 





—— — ——— O O OK a ——— yra E9 MD M0 GW DD Yd nr di O EU EN D————_— 


th a gweddaidd yn mhob man, 
awer ei sir oì hun, a holl siroedd 
Cymru gyda rhyw frawd neu gilydd, ond ni 
cheid dim yn arogli yn gas ar eì ol, ond i'r 
gwrthwyneb, yn beraidd iawn—cryn gam 
oedd hyny. Ni chafodd neblei ddywey 
am dano ef ei fod am le mawr ar yr aelwyd; 
didrefn yn ystafell ei wely, nac yn un an- 
hawdd ei foddio wrth y bwrdd. Casglodd 
ychydig o lyfrau da, a gradd helaeth o wy- 
bodaeth ysgrythyrol a'i galluogaii bregethu 
ar fydd ymarferol yn dda a buddiol, er 
nad yr efrydgar a'r duwinydd dwfn a geid 
yn ei bregethau, ond ceid ynddynt bethau 
uddiol mewn gwedd ddisyml a_iaith sathr- 
edig a gweddaidd. Gresyn na buasai wedi 
roddì yn fwy ì lafur efrydgar, ac ìi fwy o 
yn narpar ei bregetheu; ond hawdd 
i'w chwilio beiau. Yr oedd mwy o anfan- 
teision ar ffordd rhai yn eì dymor ef gyda 
hyn yn eu helbulon teuluaidd nao a fedr y to 
diweddaf ddeall. Ond yr oedd eì amcan, ei 
bofhau, &'i ddawn yn ymado a yn un 
rhagorol iawn yn y cyfarfody wysig. 
Digon prin h y y diangodd heb deimio 
ei adael heb ei alw i'r hol] waith, ac nid 
rhyfedd, dyn dyn ar y goreu. Dichon 
hefyd i'r trafferthion y byd ac amgylch- 
iadau pwysig effeithio grad arei ll a'i 
weinidogaeth, ac nid hyny yn un rhy- 
feddod: ond cafodd fyw i loewi, u, a 
lloni, a chafodd yn eì Tir lesgedd a'i gystudd 
olaf brawf eithaf sicr ìddo e1 hun, ac eglur 
i'w gyfeillion, o dangnefedd yr efengyl, a'i 
fod yn gadael y byd hwn i fyned ìi wlad well 


l fyw. 

ROBERTS, ROBERT, Tanyclawdd, ger 
Rhosllanerchrygo , 8ir Ddinbych, to 
Lanelwy, sir lint, Ganwyd ef yn y flwydd- 
yn J774. Dechreuodd grefydda pan rhwng 
tair a phedair ar hugain oed. Clywsom mai 
dan bregeth a ddygwyddodd wrando yn 
ddamweiniol gan un Mr. Robert Prys, Plas- 


winter, y wladaidd a diddawn 
teimlodd Mr. berts 


“< yr ofer ymarweddiad a gawsai trwy 
y y tadau,” ond mor od a hyny a fu 
y cyfnewidiad arno. Ymadawodd yn hollol 


gre 

deuluaid yn nhy 
wynebiadau 
unwaith ar fedr 


ag - 
odd rym ei dad, a'r holl deulu a orchfygwyd 





ROB 


ymdoddi mewn ffrwd o ddagrau. Yr 
Mr. Roberta wedi cael addysg dda; yr 
yn dra chyfarwydd mewn Lladin a 
Groeg, ag yn dra chydnabyddns ag iaith ac 
a hanes ei genedl ei hun—yr hen Gymry; 
dros y rhaì y dygai sel tra mawr. Wedi 
iddo wasanaethu swydd diacon dros ryw 
dymor yn Llanelwy, dechreuodd ar ei yrfa 
weinidogaethol pan oedd tua 39 mlwydd oed. 
Ei alwedigaeth wreiddiol oedd gof 
(whitesmith), a. dywedir ei fod yn grefftwr 
campus; rhoddodd ei grefft heibio ar ei waith 
yn ail briodi ac yn symud, yr hyn a wnaeth 
tua'r flwyddyn 1813 ; cartrefodd o hyny allan 


—— 





yn Tanyclawdd. Dangosodd lawer o g- 
rwydd ìi achos yr efengyl trwy dderbyn lle- 
farwyr i'w dy, cyn ac wedi gadael Llanelwy ; 


athrwy bregethu llawer yn eì ddau ref 
yn rhad ac am ddim. Ŷr oedd ei feddwl, 
meddir, yn dra athronyddol, yr hyn feallai, 
oedd yn eud i'w ddull yn frin ambell 
bwnc o dduwinyddiaeth, fod yn aneglur i 
rai personau, ac yn peri iddynt ameu ei un- 
iongrededd. Nid oedd neb modd bynag yn 
ameu ei dduwioldeb personol a'i gywirdeb 
Cristionogol. Yn mlynyddoedd diweddaf ei 
oes, cyfarfu a llawer o brofedigaethau oddi- 
wrth amgylchiadau y bywyd hwn; a bu 
rhan fawr o'i oes weinidogaethol yn chwerw 
iddo gan ymosodiadau brodyr crefyddol. 
Nid oes amheuaeth na fu naws ei dymerau, 
ac awch ei eiriau ef ei hun yn foddion i dynu 
arno lawer o'r ym iadau hyn. Y mae 
hefyd eithaf sicr iddo gael ei golynu 1 
dei u chwerwon gan ymadroddion byr- 
bwyll rhai, a chan ymddygiadau bradwrus 
ereill; profion gofidus o wendid a gwael- 
edd y natur ddynol, ïe, mewn dynion da, a 
hrofion hefyd o'r angenrheidrwydd i gre- 
ddwyr fod. yn wyliadwrus ar eu tymerau, 
ac ar fod i'w hysbrydoedd gael eu nawseiddio 
addfwynder a hunawsedd Orist. Bu 


yn dra disymwyth yn 1849, wedi profi 
ymweliad hyfryd i'w enaid gan lewyrchiad 


wyneb lwydd, 76 mlwydd oed, 
wedi bod; yn pregethu rhwng 40 a 46 o flyn- 
yddau, a bu yn weinidog rheolaidd oddiar y 
flwyddyn 1832. 
ROPERTS, J OHN, Frion, rt yn bre- 
wr a duwiol yn nghyfundeb y 
fnyddion, Calfinaidd, yn Prion, gerllaw 
Dinbych. Ganwyd ef tua'r flwyddyn 1822. 
Nid oeso fewn en cyraedd bresenol yr 
un wybodaeth pwy oeddynt ei rieni; ond yn 
ol pob .tebygoliaeth unodd a'r Trefnyddion 
ŵ; idd yn nyddiau ei ieuenctyd. Yr 
oedd wedi cael eì godi i'r adwy bregethwr- 
aidd er Y plynyd oedd cyn ei farwolaeth, 
ac wedi yn Athrofa ŷ Trefnyddion yn y 
Bala. Efe oedd ysgrifenydd cyfarfod misol 
sir Ddinbych, pan y bu farw. Tua blwyddyn 
a haner cyn iddo ymadael a'r fuchedd hon 
yr oedd wedi cael ei alw yn fugaili eglwysi 
ìon a Phentre Llanrhaiadr; a theimlwyd 
yno golled fawr ar ei ol. Bwriedid ei neill- 
duo yn wn i waith y weinidogaeth yn 
nghymdeithaefa yr hef yn y flwyddyn 1862. 
Ond ar yr 20fed o fis Mai y flwyddyn hono, 


03 


ROB 


ehedodd ei enaid purlan o'r tŷ o glai, er bod 


am byth frenimm ac offeinad i Dduw a'i 
Dad ef. Fel pregethwr yr oedd yn ddifrifol, 
ac argyoeddiadol; ao wr yn yr 
ysgrythyrau. Traddodai genadwri y cymod 
yn eglurhad yr ysbryd, a chyda nerth. Dy- 
oddefodd yn dawel ao amyneddgar bedwar 
mis o gystudd trwm, gn ddywedyd, gwein- 
idogaeth yr Arglwyd ; gwnaed a fyddo 
daynei olwg. Brfod dewisiad yr eglwys 
yma isod iddo aros gyda hi; ond c dewisiad 
Pen yr eglwys oedd ei alw yn y cyfamser 
i mewn ì gymanfa a chynulleidfa y rhai 
cyntafanedig — yn y nefoedd. 

ROBERTS, :IAM RICHARD, Mael- 


bynol yn y Ca 
ofal y Parch. 
oedd ei rieni NE aelodau. 
ysgrifenydd y llinellau hyn yn tei 
ef unwaith, oedd newydd. 


efe i ba ddyben yr ymgyfranogai o Swper 
“I gofio ìddo Ef farw yf 


laidd. O herwydd hyny cerid ef 
gan bawb a'i hadwaenent ef. Yr oedd 
pregethu yn tynu ei fryd yn fawr pan yn 
lentyn; ac yn fynych efe a safai l y 
gartref, ac a dynai sylw nid yn unig y plant 
o'i gwmpas, ond rhai mewn oed hefyd. 
Gallai, hyd y nod y pryd hwnw, lefaru goir- 
iau gwirionedd a sobrwydd. Fel y cynyddai 
efe mewn gras & gwybodaeth o Dduw, oefn- 
ogwyd eî gen yr eglwys y perthynai iddi i 
arfer eì ddawn i b gothu, &c ymroddi at 
weinidogeth y gair. Yn llawen y cydsyn- 
iodd; &o yn fuan y teimlodd ei hun yn ei 
elfen naturiol. Yn y man derbyniwyd ef i'r 
Athrofa Dduwinyddol yn y Bala; & ì 
treulio eì dymor yno efea dderbyniodd al- 
wad i ddod yn weinidog yr eglwys gynulleid- 
faol yn Rehoboth, Llanfaelog, yn ei wlad 
enedigol, lle yr urddwyd ef achwedd, 
1856 ; ac o'r diwedd fe ddaeth Siloam, Elan- 
fairneubwll, dan ei ofal. Gwasanaethodd y 
cynulleidfaoedd hyn yn ffyddlon a chyda 
chymeradwyaeth mawr dros y tymor byr y 
caniatawyd iddo lafurio yn y winllan, Yn 
mis Tachwedd, 1860, pan ar daith yn pre- 
gethu drwy sir Gaernarfon, efe a_ gafodd 
anwyd llymdost, fel mai gydag anhawsder 
mawr y gallodd gyraedd cartref; a'r canlyn- 
iad fu ì dwymyn ymaflyd ynddo a'i gymeryd 
ymaith yn mhen llai na phythefnos. Yn ei 
ddyddiau diweddaf yr oedd ei ddolur mor 
fawr, fel nas gallai siarad ond ychydig. 
Tyst yn ei fywyd oedd efe yn hytrach nag 
yn eì farwolaeth. Eithr hyd y nod yn ei 
ymgrwydriadau amhwyll efe a gnffai afael 
yn M groes a'r pwlpud. Ar ddydd ei angladd 
canlynid ef i dy ei hir gartref, gan dyrfa 


ROB 





— 


501 


ROB 


ye he ——— 





— ee 





fawr o 
g 
eyfonwad o Gristionogion y perthynai efe— 


ROBERTS, RICHARD, Oulton, a aned 
yn Mhenybont, Morganwg, yn flwyddyn 
1813. erthynai eì rienì! i'r 
Calfinaidd Cymreig, gyda'r rhai y buont yn 
aelodau cyson am uwchlaw 40 mlynedd. 
Yr oedd rh u ar feddwl eu 
mab Richard am grefydd mor fore a 13 oed, 
ac efe a ymunodd â'r un eglwys a'i rieni. 
Gwedi cael profion eì fod yn meddu y cy. 
mwysderau angenrheidiol, anogwyd ef ì 
ddechreu pregethu oedd yn nghylch 
16 oed. j'w ol treulio rhai blynyddau yn 
Ngh ru, n bregethu yn achlysurol, 
teimlai awydd am fyned i goleg er di- 
wyllio ei hun... Yn ganlynol efe a dderbyn- 
iwyd i goleg Cheshunt am bedair blynedd. 
Ac oddiyno ee ymau ar i Onlfon, lle 
yr ur e ar yr eglwys, 
Go henal 14, 1ôa1. Yn ystod y 14 mi - 
nedd y llafuriodd yn Oulton efe a d 
lawer o brofion boddhaol o'i ddefnyddioldeb 
yn y lle. Gorphwysai iachawdwriaeth 
eneidiau yn agos at eì galon ; a thuag at y 
pwynt hwnw y cyfeiriai yn wastadol ei bre- 
gethau. Yr oedd regethau a draddodai 
yn ystod ei faith affechy , yn neillduol, yn 

ynod o ddifrifol. Er mewn amgylchiadau 
isel, yr oedd ei gydymdeimlad â'r tlodion, 
a'i haelioni tuag atynt yn nodedig. Yn 
fynych ymadawai â'i swllt diweddaf er cy- 
northwyo yr afiach a'r rheidus. Oddeutu 
dwy flynedd ol dechreuodd arwyddion 


cyntaf ei afiechyd ymddangos yn ei gyfan- 
soddiad; ac yn raddol ymollyngodd dan yr 
effeithiau, er ei fod unwaith yn berchen corff 
cadarn ; ac er bod ei gyfeillion yn dra phry- 
derus ac ofnus yn ei gylch, yr oedd efe ei 
hun yn coleddu gobeithion am adferiad. 
Yr anerchiad diweddaf a draddododd oedd 
ar ddydd Nadolig, yr hwn oedd yn hynod 
am ddifrifoldeb ei argymellion. Oddiar y 
pryd hwn yr oedd yn amlwg fod angeu 
gwedi dechreu ei waith ar y babell. Gwaeth- 
ygodd NH raddol, hyd nes ehedodd ei ysbryd 

d parod i ogoniant, Ionawr, 1854, 
yneidl flwydd o'i oed, a'r 13eg o'i weini- 
dogaeth yn Oulton. Pan fynegwyd iddo 
fod eì ymddatodiad gerllaw, efe a geisiodd 
gan ei gyfeillion i ganu— 


“Hark! from the tombs a doleful sound,” &c. 


gan ddechreu y dôn ei hunan, a chanu mewn 
ll&is eglur a chroew. Gwedi gorphen, efe a 
ganoid yn iach i'w wraig a'r teulu mewn 

ull difrifol ac effeithiol iawn, gan ddymuno 
ar bob un o honynt i ymbarotoi erbyn 
angeu; a dywedai pe gellaa efe fywfilo 
flynyddau nad allasai efe ddyweyd mwy nag 
a ddywedasai. Yna efe a gyflwynodd eì 
anwyl briod &'i blant i ofal perthynas agos. 


llid ; Yr oedd yr olygfa, mewn gwirionedd, yn un 


| 


|d 


fnyddion 


;lliog. 


cyfan ag 8 
an adrodd 


oll gyfarfod yno.” 
ent, “ Clyw weddi! clyw 
y corff tlawd gwael hwn.” Gwrandawyd ei 
weddi ebrwydd, ao “efe a aeth trwodd 
i'r tŷ nìd o waith llaw, tragywyddol yn y nef- 
oed. n Treddodwyd ei bregeth angladdol i 

ynulleidfa luosog, yn ei gapel ei hun, 
barch. J. Alexander, o Norwich, oddiwrth 
2 Tim. iv. 6—8.. Gadawodd Mr. Roberts 
briod a phump o blant mewn hiraeth, galar, a 
cholled mawr ar ei ol. 

ROBERTS, MICHAEL, Pwllheli, gweini- 
idog y Trefnyddion Calfinaidd yn sir Gaer- 
narfon... Ganwyd y gwr da hwn yn 
mhlwyf Llanllyfni, yn y flwyddyn 1780. 
Symudodd i Bwllheli yn y flwyddyn 1802, 
pan oedd yn 22 mlwydd oedd; yr oedd 
wedi dechreu pregethu flynyddoedd c 
hyny, feallai bum neu chwe mlynedd. Yn 
fuan ar eì ddyfodiad i Bwllheli, ymaflodd 

n y gwaith o gadw ysgol, gorchwyl ag y 
uasai amryw o bregethwyr sir Gaernarfon 
yn nodedig o ddefnyddiol ynddo i'w cenedl 
a'u gwlad ; gorohwy a gymellwyd i'w sylw 
trwy esiamp nu dynion goreu yn y wlad, 
megys Robert Jones, Rhoslan; Mr. Evan 
Richards, Caernarfon; a thrwy esiamplau ei 
berthynasau agosaf yntau, sef John Roberts, 
ei dad, a Robert Roberts, ei ewythr. Llafur- 
iodd Mr. Michael Roberts yn ddiwyd gyda'r 
gorchwyl anrhydeddus hwn dros llynydd- 
oedd, a bu yn offerynol i wneuthur awer o 

ni 


les, drwy wneud llawer yn 
ddorion cylchynol dysgeid- 


yn unig ynn 
iaeth, ond hefyd yn “' Nechreuad egwydd- 
orion ymadroddion Duw.” Yn y flwyddyn 
1806 efe a. briododd, a ganwyd iddo bedwar 
ar ddeg 9 plant. Yr oedd cryn gafur adr 
wydrwydd yn angenrheidiol ì fagu y fa 
deulu, gan y dibynai eu cynaliaeth ar lafur y 
penteulu. Cafodd hefyd ei brofi yn llym 
gan gystudd corfforol, yr hwn a ymaflodd 
'mnddo lled ieuanc, sef diffyg anadl, ac a 
arhaodd i'w ddylyn mewn rhyw ffurf neu 
gilydd, hyd ei farwolaeth; ond er ei holl 
afur gyda'r ysgol, a'i holl ofal gyda theulu 
lluosog, nid mynych y byddai eile yn wag 
yn nghyfarfodydd crefyddol W eglwys. - 
erai bregethu ar 1 bbathau ar hyd y 
wlad, a mynych y dychwelai adref a'r ddyd 


weddi! a gollwng 








ROB 


Tno... lm... NT O. 
Llun y boreu, erbyn amser ysgol, wedi lla- 
furio yn galed y Sabbath, ac heb fod mynud 


yn y gwely drwy y nos, o herwydd diffy 
ynad regethai bob nos Iau yn ei a , 
hyd y goddefai ei afiechyd, heblaw yn fynych 


ar y Sabbathau. Oddeutu y flwyddyn 1836, 
newidiodd ei afiechyd ei ffurf, a pharodd 
fylchiad galarus yn ei weinidogaeth am ys- 
baid deuddeg mlynedd, trwy effeithio ar eì 
synwyrau mewn mesur helaeth; ond cyn ei 
symudiad o'r byd dychwelodd ei afiechyd i'w 
tefig, a gyda hyny adferwyd yntau 

1 feddiant o'i alluoedd, er llawenydd an; 
nhraetholi'w holl frodyr. Cafodd gyfleusdra 
yn y modd yma, fod yn bresenol mewn ped- 
war neu bump o gyfarfodydd misol ei wlad, 
ac unwaith yn nghymdeithasfa y Baln, lle y 
pregethasai efe gynifer o weithiau o'r blaen 
EY 'r fath rym a chymeradwyaeth; ac ar 
ol lloni ei frodyr a'i bresenoldeb yn y cyfar- 
fodydd, ac ail enyn eu d liad am ad- 
newyddiad ei weinidogaeth O leiaf dros rai 
blynyddau, yn ddisymwth iawn iddynt hwy 
fe'i cipiwyd oddi wrthynt, a dygwyd ef ì 
dangnefedd yn ddyogel. Cymerodd hyn le 
ar y 29ain o Ionawr, 1848, pan oedd mn. 68 
mlwydd oed, ac anfonwyd ei weddillion 
marwol i fynwent Denio, gan un o'r tyrfa- 
oedd lluosocaf a welwyd yn ylle erioed. Yr 
oedd y Parch. M. Roberts, yn un o bregeth- 
wyr hynotaf ei oes; er nad oedd ei gorff ond 
bychan a gwanaidd iawn, yr oedd ei luis yn 
dreiddgar a chlir, mwynaidd a hyfryd ei 
sain. th M dymod ; yr 
ei gof yn ,. aiddeall yn gyflym. 

Nid gormod Îydai dywedyd ei fod mor gy- 
f dd yn yr ysgrythyrau a neb o'i yr. 
Rhyfeddol o eglur oedd ei esboniadau ar 
ranau o'r Beibl; bernid ef gan rai yn mron 
yn gydradd a'i ewythr Robert Roberts, ac o 
ran cyflymder ei wybodaeth yr oedd yn 
ddiau felly, ïe, yn rhagori arno. Yn y 
cyffredin yr oedd rhyw swyn hyfryd yn ei 
weinidogaeth ; ac ar achlysuron yr oedd yn 
angherddol. Y rhan amlaf fe deimlai y gy- 
nulleidfa wrth ei bodd yn ei wrando, ond ar 
ryw amserau fe barai i holl deimladau y 
galon ddychlamu fel y gwna cerddor i danau 
yr offer cerdd. Rhwng dwys ddifrifwch ei 
ysbryd, cywair toddedig ei lais, cyweirdeb 
difai ei iaith, ac ardderc ogrwydd ysblenydd 
ei ddrychfeddyliau, yr oedd yn cyraedd 
meddiant perffaith yn ei wrandawyr, a 
mynych y gwelid ugeiniau a chanoedd yn 
ymdoddi yn ddagrau, neu yn ymroddi ìi 
olianu. _ Deuai cynifer yn Mhwllheli i'w 
wrando ef a neb, ac amlaf y pregethai lluos- 
ocaf y Emrandawyr; ac er nad oedd ei 
gefyllîa ond isel mewn cydmariaeth, a'i deulu 
yn lluosog, eto yr oedd dylanwad rhyfeddol 
ganddo ar ei gyfoedion, ac yn mysg ei frod- 
yr crefyddol. Yn gyfatebol i'r parch a fyn- 
wesid ato, yr oedd y galar a brofid pan 
gollwyd eì wasanaeth yn ystod ei neillduaeth 
a'i ddyruswch; ao er fod y deuddeg mlyn- 
edd hyny wedi lluniari sydynrwydd yr or- 
uchwyliaeth, eto yr oedd y teimlad yn gryf 
iawn yn meddyliau y rhai henaf, y rhaì a'i 


905 


——_ 7 —— ——- — 
m_ ——— ——— Y O Y Y 


_ —— YNI —  s Y 


hadwaenent ef oreu, “ Fod sog & gwr 
mawr wedi syrthio.” Yr oedd yr addoldy 
a adeiladwyd yn 1801, yn ystod y blynydd- 
oedd y bu y Parch. Michael Roberts yn cy- 
faneddu ao yn llafurio yn y dref, wedi 
myned yn rhy gyfyng i gynwys y gynull- 
eidfa, a'r eglwys hefyd wedi lluosogi nes 
oedd yn 20 o rifedi, & bernid yn angen- 
rheidiol i adeiladu un mwy. Yr oedd hyn 
" mryd yr hen weinidog; ond ni ddygwyd 
yny ì ben yn gwbl cyn ei oddiweddyd gan 
gystudd, n y flwyddyn 1841, cwbl or- 
phenwyd yr adeilad newydd, yr hwn a 
wys gymaint deirgwaith a'r un o'r 


aen. 

ROBERTS, JOHN, gweinidog y Trefn- 
yddion Calfinaidd yn Llangwm, sir Feirion- 
ydd. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1752, ac 

unodd a'r eithas eglwysig gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd pan oedd yn 16 oed. 
Bu yn proffesu crefydd am 66 o flynyddau, 
ac yn pregethu yr efengyl am 556 o'r cyfryw. 
Bu farw Tachwedd 3ydd, 1834, yn 82 
mlwydd oed. Felaelod eglwysig, yr oedd 
eì holl fywyd yn addurn i'r grefydd oedd yn 
broffesu; ac fel pregethwr, yr oedd ei 
athrawiaeth yn ysgrythyrol ac efangylaidd, 
a'i ddawn yn felus. Yr oedd ei lafur yn 
ddiorphwys a diflino yn ngwinllan ei Ar- 

lwydd hyd eì angeu; aì ddiwedd oedd 
angnefedd, canys efe a hunodd yn yr Iesu. 
Pan yr oedd yn ei ymdrech olaf a angeu, 
gofynai ei anwyl fab iddo, “ Pa fodd yr oedd 
y frwydr yn troi?” Atebai, ““ Mae'r frwydr 
wedi ei henill er ys llawer dydd ar 
Calfaria.” Y noson oflaen ei gladdedigaeth, 
yn yr addoldy gerllaw ei dy, pregethodd y 
Parch. J. Davies, Nantglyn, ar 2 Tim. iv. 
6, 7, 8. Dranoeth yn yr un addoldy pre- 
gethodd y Parch. Thomas Ellis, Annibynwr, 
ar Heb. xiii. 7; a John Davies, ar 1. Oor. 
xv. 58. Yna hebryngwyd ei ran farwol gan 
dyrfa luosog ìi gladdfa. Blangwm, lle y 
rhoddwyd ef i orphwys hyd foreu udganiad yr 
udgorn. Efe a lafuriodd lawer yn yr ardal- 
d hyn yn y pum mlynedd ar hugain di- 
weddaf o'i oes, mewn sefydlu ysgolion Sab- 
bathol, adeiladu capeli, a phlanu eglwysi. 

ROBERTS, EN RŶ. Pregethwr yr 
efengyl gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, yn' 
Mangor, sir Gaernarfon. Ganwyd ef yn y 
flwyddyn 1774, ac ymunodd a c fydd pan 
oedd yn 18 mlwydd oed; dechreuodd bre- 
gethu cyn pen llawer o amser wedi dyfod at 
grefydd; er nad oedd ganddo ddawn mawr 
el pregethwr, eto yr oedd yr hyn oedd 
gan 


mr —_— 





—— 





do eddu yn hynod iddo; ac yr 
oedd Amlwp nad oedd Ye yn ceisio dyn- 
wared neb. Yr oedd ei faterion yn bwysig, 
ei ddull yn sobr, a'i ymdriniad yn agos iawn 
at ddeall ei holl wrandawyr. Nid oedd efe 
yn barnu mai ei le ef oedd myned rhyw 
wer oddi cartref; aml y dywedai fod digon 
o rai gwell nag of yn awr, er hyny yr oedd 
dda iawn y bobl:ei wrando, pa le 
bynag elai, Er eì fod yn gymeradwy yn y 
pwlpu , eto yr eglwys oedd Y go 
wyaf ar ei ol, trwy ei fod yn wastadol gartref, 


ROB 


— —— — — 


G> _ ———— Ym ——— 





yr oedd yn dderbyniol gan y gynulleidfa yn 
gyffredin, a'i fod ei hunan m rofiadol iawn 
o'r hyn a draddodai i ereìll; a thrwy fod y 
pethau oedd ganddo yn bwysíawr, ac yn 
nglyn wrth ìechawdwriaeth, yr oedd ei 
ddefnyddioldeb yn y rhan hono o'r maes yn 
fawr ; a'r golled ar ei ol, yn achos o alar i'r 
rhai oedd gydag ef o dan bwys y gwaith. 
Bu yn hir mewn cystudd, a'i boenau yn aml 
yn fawrion. Bu farw Rhagfyr 3ydd, 1831. 

n 58 mlwydd oed. Oollodd yr eglwys rhy- 
buddiwr gobr iddi, a'r annuwiolion weddïwr 
taer drostynt. Yr oedd ei dduwioldeb yn 
amlwg, ac yn cael ei addef gan grefyddwyr 
& digrefyd . Bu fyw mor grefyddol, nes 
cafodd dystiolaeth gyffredinol y rhai oddi 
allan, “Os oes neb o honynt yn dduwiol 
Henry Roberts y sydd.” 

ROBERTS, ROBERT, Clynog, llefarwr 
gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, yn eir Gaer- 
narfon. Ganwyd ef Medi 12fed, 1762; ei 
rieni oeddynt Robert Thomas, a. Chatherine 
Jones, o'r Ffridd Baladoulyn, Llanllyfni. 
Yr oeddynt yn bobl grefyddol, yn cynal 
addoliad teuluaidd yn eu tŷ, ac yn rhoddi 
hyfforddiadau crefyddol i'r plant; parhaodd 
Robert yn anghrefyddol er hyny, hyd onid 
oedd tuag un ar bumtheg mlwydd oed. Y 
pryd hyny wrth wrando y Parch. Mr. Jones, 
o Langan, yn progethu mewn lle a elwir 
Drynyrodyn, yn agos ì Gaernarfon, galwyd 
ef gan eì Arglwydd i'r gwaith ag oedd iddo 
i'w gyflawni; ac yn lle cloddio yn nghlodd- 
feydd llechau Llanllyfni, lle yr ymarferai ei 
alwedigaeth, y pryd hyn dechreuodd Duw 
ei gymwyso ìi gloddio meini iddo adeiladu ei 
dy ysbrydol, o'r tyrau llwch dynol o gwr 
bwygilydd i Gymru. Wedi ymwasgu a'r 
dysgyblion, newidiodd ei alwedigaeth, ac 
aeth yn weithiwr amaethyddol, i le yn agos 
i Fryn Engan; o'r lle hwnw aeth i'r Coedcae 
Du, 'T un ardal, hen gartref y diweddar 
Barch, hichard Jones, o'r Wern, lle y bu 
nes y priododd; ac mewn tŷ ar 1 tyddyn 
hwnw y bu fyw wedi priodi am rai blynydd- 
au, hyd nes y symudodd 1 Glynog Fawr, yn 
Arfon, lle y treuliodd weddille oes, ac y 
gorphenodd yn orfoleddus ei yrfa fer a dys 

laer, Yn mhen wyth mlynedd wedi iddo 
brofi melusderau athrawiaethau gras gyntaf, 

dechreuodd bregethu Crist yn Geidwad i 

haduriaid ; a pharhaodd yn y gwaith yn 
llwyddianus iawn, nes iddo gyraedd deugain 
oed, pan rhoddwyd terfyn ar eìdaith. Tyst- 
iai eì gydweinidogion ac ereill a'i hadwaen- 
ent, eì fod fel rhyw lewyrch tanbaid yn 
ffurfafen yr eglwys, ac fel angel tapllyd yn 
ehedeg yn nghanol y nef, a'i lef fel taranau 
cryfion yn erbyn Babilon Fawr, nes gwneud 
l'w wrandawyr braidd ddychymygu fod ad- 
gain eì lef yn cyd-ateb o fryniau dd- 
oldeb, ac o fedd-gelloedd tan-ddaearol mer- 
thyron y saint. Dywedir y byddai ar amserau 
y fath gyflawnder o arddeliad 2 ymdywallt 
ar eì weinidogaeth, nes y byddai ei natur yn 
methu ymgynal dano, a'r bobl yn llefain 
wrth yr ugeiniau, a'r canoedd, fel pe buasai 
cleddyfau yn eu trywanu, a'r dagrau yn 


606 


ROD 


——— — —_——— —— —— —  —— —— —_  . uu 


rhedeg yn ffrydiau. Nid oes dim i adrodd 
êm dano, ond pethau sydd yn fawr ac o fri 
uchel yn nghyfrif y byd fel pregethwr yr 
efengyl. Pa le y derbyniodd ei raddau mewn 
dysgeidiaeth, namyn mai trwy ei ddiwyd- 
rwydd yr ychydig amser a allai hebgor yn 
awr a phryd arall, wrth ddarllen y Salmau 
rthynolì bob dydd gyda y Parch. Richard 
unes, o'r Wern, a'i dad, pan yn was gyda 
hwynt, y dysgodd efe fwyaf mewn darllen 
Oymraeg o un man. Bu wedi hyny gyda 
. Evan Richardson, Caernarfon, yn dysgu 
Seisneg; a thrwy y fath gychwyniad tylawd 
& hwn, daeth mewn ychydig flynyddoedd i 
gydnabyddiaeth a'r iaith Seisnig, can belled 
ag yr oedd NU gallu deall awdwyr mewn 
duwinyddiaeth yn lled dda. Dywedai y 
Parch. R. Jones, o'r Wern, ei fod. yn cofio 
pan y daeth i wasanneth ei dad, ei fod 
naill ai trwy oerni neu ysigo wedi cael rhyw 
afiechyd cyn dyfod o hono atynt hwy; ac 
erbyn pen y ddwy flynedd y bu yno, yr oedd 
ei afiechyd wodi myned mor gryf nes oedd 
wedi myned yn analluog i wasanaethu yn y 
modd hwn mwy; ac er eì fod y pryd hwnw 
yn ddyn hoyw a bywiog. eto yr oedd ei 
afìechyd wedi gwreiddio yn rhy ddwfn i'w 
ysgwyd ymaith; ac fe weithiodd o'r diwedd 
mor gryf, nes eì wneuthur o fod ddyn 
lluniaidd a thal yn gorach byr a chrwca, a 
dyma edd ei gorff afiachus yn llafurio 
trwy holl ystod ei weinidogaeth. Yr oedd 
eì agwedd fel pe buasai ei holl lwynau ac 
abwydyn ei gefn yn crebychu, ac yr 
agwedd grwca hon y bu byw nes gorphen ei 
dymor. O ran ei gymwysderau i'r weini- 
dogaeth, er ei fod o ran agwedd ei gorff yn 
wael, eto yr oedd ei lais yn glir, a'i barabl yn 
groyw, ac o gof rhagorol dda, ac er nad oedd 
yn deall ffigurau areithyddiaeth na rhesym- 
iaeth ychwaith, eto, yr oedd yn eglur ìi bawb 
oedd yn ei ddeall eu bod fel íirydiau tryloyw 
yn naturiol yn nghynwysder ci eiriau, pri- 
odoldeb ei gyffolybiaethau a phwys ei re- 
gymau, ao yn enwedigol pan y byddai llew- 
yrch yr arddeliad ar ei ysbryd, a gyda hyn, 
yr oedd bywiogrwydd ac eondra digonol yn 
eì ysbryd a'i wynebpr d. Yn nechreu ei 
weinidogaeth, fel yr oedd o ddoniau naturiol 
helaeth pregethai yn drofnus, pa fodd byn 
y byddai o ran cynorthwyon, eithr nid bo 
amser mor nawsaidd a buddiol ag y buasni 
ddymunol. Meddai ar alluoedd cyffroadol 
neillduol, a thrwy ba rai yr oedd fel yr angel 
gynt yn gwneuthur yn rhyfedd, Barn. xiii. 
19, 20. odwn rai o'r moddion a'r dulliau 
trwy ba rai y gweithredent, a rhoddwn 
engraifft neu ddwy fel eglurhad. Y modd- 
lon a'r dulliau oyffroadol mwyaf arbenig o'i 
c.ddo oeddynt edrychiad llym, awdurdodol a 
threiddgar, cyfarchiadau byrbw yll. braw- 
gcbus a difrifol, megys ““ Bobol !—bobol !” 
stumiau corfforol, amlygiadol o ansawdd a 
sylwedd y hyn a draethai. I csbeidiadau 
dysymwth ac annysgwyliadwy .: ». hanol 
treithiad gwresogìym a thanbeidiol; a* hyn 
gollid hefvd gry wyll '* wylo,” oblozyd yn 
yn yr oedd yn ìodedig, Weithiau 





ROR 


— 


— 


byddai daríleniad eì destun yn unig yn peri Gymru i'ch 


effeithiau rhyfeddol. 
wrando arno ar y pryd, am un tro y dar- 
llenai yn destun y geiriau canlynol; ““ Brasa 
galon y bobl hyn, &..,” darllenai hwynt 
yda'r fath gyffroad, ac mewn dull mor dan- 
yd ac effro, ag a wnelai i'w wrandawyr 
deimlo yn y fan y fath iasau o fraw a dy- 
chryn ag a barai i'w calonau ddirgrynu o'u 
mewn. Dro arall darllenai eiriau hyn 
yn destun. “ Mawr dirgelwch duwioleb, 
Duw a ymddangosodd yn y cnawd, &c.” Yn 
ebrwydd anerchai ei wrandawyr mewn dull 
tra c Ou8, waeddi allan “' Bobol !— 
boboll—bobol!” Dyma fôr heb waelod. 
Trwy gymorth Duw myfì a anturiaf i'w gwr. 
—Deliwch eich golwgarnaf bobol!” Yrhyn 
a effeithiai gynhwrf brawychus trwy yr holl 
ulleidfa. Adroddir am dano yn pregethu 

ro arall yn eì ddull bywiog, llym a than- 
baid, pan yn nghanol eì hyawdledd cyffrous, 
y gogwyddai ei ben a dodd dair 
gwaitth—' Ust!—ust!—ust! Pa beth yw y 
swn a glywai P” Ar hyn bloeddiai yn uchel 
a fharanllyd “* Ar yr annuwiolion y gwlawia 
efe faglau tan a brwmstan, &c.,” nes dryllio 
y holl gynulleidfa. Dro arall darluniai 
onah yn cael ei daflu i'r môr, a'r morfil yn 
ei lyncu ac yn trywanu ag ef trwy y dyfn- 
der, nes oedd y d d yn frigwyn, yn 
waeddi yn ei agwedd “'Chriwch y ffordd i 
bassenger y Brenin,” a Jonah oddi fewn yn 
llefain “'Teml!—teml!î—teml!” Ei ddull 
nefolaidd a thyner, a'i lais peraidd,, lleddf a 
thoddedig, yn ail adrodd y gair “teml,” a 
barai effaith nodedig o ous ac hyfrydlon. 
Ni byddai efe un amser yn foddlon yn y 
pwlpud, os na byddai “ei bregeth” yn 
eglurhad yr Ysbryd a nerth.” Pan na byddai 
arwyddion fod ei ymresymiadau yn gafaelu 
yn nghydwybodau ei wrandawyr, mynych 
el y dywedwyd wrthym, y gwelwyd ef yn 
sefy] fel gwr wedi synu yn nghanol ei bre- 
geth, ac yna ddyrchafu eì lygaid tua'r 
nef, tra. y byddai deigryn ar ol dei yn 
dio dros ei rudd, rhoddai floedd ddifrifol, 

«“O Arglwydd, difa y llen! difa yllen!” nes 
byddai y bobl nm gollwng allan eu hamen- 
au yn un fanllef soniarus, fel yn ddiarwybod 
ìddynt ei hunain. Yna efe a ail gychwynai 
ar ei fater gyda gwedd siriol, wrol a bywiog, 
megys un wedi dadebru ar ol lludded blin, 
wedi cael “gallu gyda Duw.” _ Yr oedd yn 
hawdd iddo wedi hyny gael awdurdod ar y 
dyrfa; ac felly byddai y bregeth wedi de- 
chreu ymn drymaidd ond yn diweddu yn hyn- 
od o effeithiol; gwelid rhai gwrandawyr yn 
llewygu, ereill yn molianu, a phawb yn 
wylo, rhai yn gwaeddi am drugaredd, ereill 
yn diolch am ei chael, ac yntau ei hun wedi 
ei orchfygu gan nerthoedd tragywyddol- 
deb, yn gorfod ail weddïo, “O Arglwydd, 
atal! atal!—Oau di ar y cyrtain onide 
ddaliwn ni ddim.” Yr oedd efe mewn cy- 
manfa un Nadolig yn Manchester, yn 1794, 
yn pregethu, pan y cyfarchai y gynulleidfa 
a dwysder rhyfeddol, gan lefaru “O 

bl, ai rhaid oedd i mi ddyfod yma o 


507 


f 


Dywedai un oedd yn ' uffern!” 


| 


ROB 


eud yn addfed i dân 
Gyda'i gyfarchiad cerddai y fath 
ddylanwad ag a feddianai bob mynwes a 
braw; teimlai y caletaf eu bod megys yn 
ngwydd y barnwr; ofnent fod uffern yn 
ymeangu ac yn agor ei safn yn anferth, a 
chilient mewn dychryn gwyllt am loches i 
ddianc iddi. Dro arall, pan oedd efe mewn 
cymdeithasfa yn Nghaergybi, Mon. Nid 
oedd y llefarwr yn cael dyweyd ond ychydig 
eiriau ar unwaith, na fyddai y gynulleidfa 
megys yn cael ei haredig gan rym y gwir- 
ionedd, ac yn tori allan yn un floedd fawr, 
gan rwystro y llefarwri fyned yn mlaen; 
cyffelyb fel yr oedd yn y deml gynt, pan y 
llanwyd hi gan y cwmwl, fel na allai yr 
offeiriad sefyll ì wasanaethu. Yr oedd y 
gair yn ngenau y pregethwr yn dan ar y 

bl, a rhyfeddol fe enynau y naill y 
llall; y pryd hwn syrthiodd amryw yn feirw 
gan ddychryn, yn mysg y rhai yr oedd un 

erch na ddadebrodd byth. Yn y flwyddyn 
1802, daeth ei yrfai ben, a hunodd yr 
Iesu, yr hwn oedd wedi bod yn bregethu yn 
ddigonol Geidwad i'r penaf o bechaduriaid, 

n nad oedd ond deugain mlwydd oed. 
Cyfansoddwyd. iddo farwnad gan Dewi Wyn, 
a chyoeddwyd iddo gofiant bychan gan ei 
nai, y Parch. Michael Roberts, o Bwllheli, 
yn y flwyddyn 1830. 

ROB RTS, WILLIAM, Amlwch, gweini- 
dog gyda y Trefnyddion Calfinaidd: Ganwyd 
ef yn y flwyddyn 1784. Yr oedd er yn 
ieuanc yn ganlynwr ffyddlon i'r addfwyn 
Iesu; a'i fod yn nyddiau ei ieuenctyd yn 
ffieiddio digrifwch. Gallesid meddwl wrth 
ei olwg sobr pan yn ddyn ieuano, ei fod wedi 
ei lwytho yn ei feddwl ag ystyriaethau am 
Dduw, ac am bethau byd tragywyddol. Nis 
gallai oddef ysgafnder a choegddigrifwch, yn 
enwedig gyda phethau santaidd. Y mae yn 
ddiamau mai cynyrchion ei ddifrifwch oedd 
y lympiau mawrion tanllyd a fyddai yn ym- 
weithio allan yn ei bregethau, ac yn tori yn 
deillchion yn eu disgyniad ar y bobl, nos 
gwasgar elfenau marwolaeth ar y naill law, 
a gobaith bywyd ar y llaw arall, gyda nerth 
ac aruthred mawr. Bu Mr. Koberts yn 
bregethwr ffyddlon o'r efengyl am fwy na 
56 o flynyddoedd, a chafodd eì gyflwyno yn 

flawn ì waith y weinidogaeth yn nzgzhym- 

eithasfa y Bala, yn y flwyddyn 1817. Gellir 
dywedyd am dano ei fod yn ddyn llafurus 
anghyffredin. Yr oedd nerth a sefydlog- 
rwydd diysgog braidd yn ei benderfyniad; a 
nerth a dyfal barhad yn ei ymroddiad i fynu 
cyraedd yr hyn y byddai wedi rhoddi ei fryd 
arno. Yr oedd segurdod yn beth diystyr- 
llyd yn ei olwg, ac yn penderfynu gorchfynmu 
anallu a thori trwy bob rhwystrau. Dy- 
wedaiun am dano ei fod fel ““llew cryf yn 
mhlith anifeiliaid na throai yn ol er neb.” 
Yr oedd wedi meistroli y Saesneg heb gael 
ond ychydig o fanteision ì hyny. Clywyd 
ef yn dywedyd lawer gwaith mai cael Hol- 
wyddorai Brown yn 
raeg, a fu y cynorihwy 
y Saesneg; ac yr oe 


aesneg ac yn Gym- 
mwyaf iddoi feistroli 
d yn gryn law yn y 


ROB 





—_— 


Groeg a'r Hebraeg, er mai anaml iawn y 
sonial am danynt. Yr oedd yn um wedi 
cyraedd graddau helaeth o wybodaeth 

mron yn yr holl gelfyddydau. Yr oed 

fath hoenusrwydd yn ei feddwl, a'r fath 
nerth a. buddgarwch yn ei ddarfelydd, fel y 
byddai yn fynych yn cael gafael ar lwybr 
nad adnabu neb mo hono o'ì flaen, a'i lygaid 
yn canfod pob peth gwerthfawr. Yr oedd 
Wn ddyn a wnaeth y goren o'r ddau fyd mor 
lwyra neb a adnabyddwyd erioed, a hyny 
heb i'r naill fyned ar ffordd y llall. Ym- 
roddodd ati a'i holl egni gyda'i fasnach, a 





llwyddodd Duw ef yn rhyfedd trwy gy-- 


northwy ei anwyl wraig. Ond ni lesteir- 
iodd hyny ddim ar ei ddefnyddioldeb, a'i 
weithgarwch crefyddol. Gwr ffyddlawn ac 
hunan-ymwadol yn mhriodol ystyr yv geiriau 
oedd Mr. Roberts. Yr oodd yn ci ymar- 
weddiad a'i santeiddrwydd y fath, fel yr 
oedd uwchlaw amheuaeth yn meddwl pawb 
a'i hadweinai, ei fod yn perffeithio santeidd- 
rwydd yn ofn Duw. Nid allodd neb erioed 
ystod triugain mlynedd o fywyd cyoeddus 
hu amheuaeth ei fod yn ddyn balch a chy- 
byddlyd. Yr oedd yn un o'r dynion mwyaf 
tyner ei galon a adnabuasom erioed ; yr ochr 
dyner i'r ddysgyblaeth a gymerai efe bob 
amser, hyd y byddo yn ddichonadwy iddo; 
a phregethai bynciau cryfaf yr athrawiaeth 
sydd yn ol Duwioldeb yn î ondid i'r rhai 
tyner a gweiniaid. Yr oed yn feddianol ar 
allu i gadw o'r golwg ei deimladau personol 
o gymeradwyaeth neu anghymeradwyaeth o 
olwg y cyoedd ìi raddau mawr iawn. Pan 
cael eì foddhau, ni chlywid byth oddiwrtho 
yr Amenau yn dwrf cruglwythog. Yr oll 
a ellid ganfod fyddai gwefusai yn ymgrynhoi 
chydig, a'i ên yn crynu, a'r dagrau yn 
llifo dros ei ruddiau tywyllion. O'r tu arall, 
pen fyddai weithiau yn dygwydd fod dipyn 
yn anhapus, ni welid ef byth yn gwneud 
ystumiau annaearol na chuchiau anfoddog, 
ond byddai bob amser hyd yr oedd ynddo 
yn ymdrechu cuddio noethni pawb. Fel 
regethwr, yr oedd wedi cael ei wneud gan 
duw weinidog cymwys y Testament 
Newydd, “ nid i'r llythyren, ond i'r ysbryd.” 
Ei lwybr yn gyffredin a fyddai egluro y 
cyd-destynau yn eì fynediad at ei destyn. 
Nid oedd yn rhyw brofedigaeth fawr iddo 
orfod rhoddi i fyny heb gael gorphen ei 
bregeth; ond ni ddybenai un amser heb 


wneud gwaith efengylwr. Byddai ei arab- 
iaeth y fath, pan yn pregethu cariad boreu 
Duw at bechadurial 


—gogoniant person y 
Cyfryn wr— dyfnderoedd eì ddarostyngiad 
a'i ufudd-dod hyd angeu, ïe, angeu'r groes ; 
digonolrwydd anfeidrol trefn Duw 
Nghrist ar gyfer byd llawn o bechaduriaid 
colledig; a garedd ein Harglwydd Iesu 
Grist i fywyd tragwyddol yn araeth-leoedd 
Mon a manau ereill, nes y byddai ei wran- 
dawyr yn foddfa o ddagrau, a phechaduriaid 
yn cael eu dychwelyd yn edifeiriol at Dduw. 
r fod ei ddoniau mawrion ef wedi gwywo yn 
ein golwg ni, a'r blodeuyn gogoneddus wedi 
syrthio, y mae gair yr Arglwydd yn sefyll 


608 


—.  _— —— 


ROB 


—  — 





_ ———— 


yn dragywydd. Bu farw Gorphenaf 19, 
1864, yn 80 mlwydd oed, wedi bod yn'bre- 
gethwr yr Efengyl am fwy na haner canrif. 
Claddwyd ef y Llun canlynol, yn mynwent 
Amlwch, pryd yr anerchwyd y dyrfa fawr 
oedd yn y cynhebrwng gan y Parch. Henry 
Rees. Yno y claddwyd un o'r dynion goreu 
a gododd Duw yn sir Fon yn oes Trefnydd- 
iaeth Galfinaidd Oymru. 
b ROBBRTS, SY HUGH, bardd 8 dder- 
yniodd ei ddysgedigaet gholeg Epg- 
lwys Orist, yn Rhydychain, lle cymerodd 
raddiad o B.A. y flwyddyn 1577. 
W i iddo dderbyn urddau offeiriadol, cafodd 
is-berigloriaeth Aberffraw, yn Sir Fon, a 
gynae ef yn M.A. yn y flwyddyn 1585. 
e yw awdwr “ Chwech o Ddarlithoedd ar 
y rhan olaf o'r drydedd benod o'r Llythyr at 
yr Hebreaid,” y rhai a argraffwyd yn Llun- 
dain, yn y flwyddyn 1600, yn un gyfrol 
4 plyg. (Greal FI 
OBERTS, GRIFFITH, oedd ramadeg- 
wr dysgedig, am yr hwn nid oes gen 
ychwaneg o hanes ond ei fod wedi derbyn ei 
ddysgeidiaeth yn mhrif ysgol Sienna, yn yr 
Eidel, o dan nawdd William Herbert, Iarll 
Penfro. Efe oedd yr un a ysgrifenodd y 
gramadeg Oymreig. cyntaf a argraffwyd 
erioed, gelwir ef ““ Dosparth byrr ar y rhan 
gyntaf i Ramadeg Oymraeg, lle y cair llawer 
o byngciau anhepoor i un a chwennychau na 
doedyd y Gymraeg yn ddilediaeth, na'i sgrif- 
enu yniawn.” Argraffwyd hwn yn Mnlan, 
yn yr Eidal, yn y flwyddyn 1567, yn gyfrol 
8 plyg, ac yn gyflwynedig i'w noddwr. - 
lynwyd hwn gan ail ran, ““ Geirdarddiaeth,' 
yr hon sydd yn cynwys 112 o dudalonau ; 
a thrydydd rhan yn cynwys 72 o dudalenau. 
Y mae y bedwarydd rhan yn cynwys “ Sill- 
iadaeth, Dosparth ar fessurau cerdd dafod,” 
yn 56 o dudalenau; a'r pumed rhan yn 
cynwys enghreifftiau detholedig o hen fardd- 
oniaeth Gymreig, yn cynwys 56 o dudal- 
enau. Y mae y gramadeg hwn yn brin 
iawn; nid oes wybodaeth am ychwaneg na 
phumb copi o hono ar gael yn awr, un o ba 
raia drosglwyddwyd yn ddiweddar o Lyfr- 
gell yr Ysgol Gymreig yn Llundain i'r Am- 
gyneddia Brydeinig, ac un arall i Lyfrgell 
ynnstay, yr hwn yr ydym yn ofni a aeth 
yn oddaith llosgiad y palas hwn, er ys 
ychydig o flynyddau yn ol.—(Williams's 
Eminent ymn 
ROBERTS, WILLIAM, D.D., oedd yn 
enedigol o Sir Ddinbych, lle y ganwyd ef yn 
y flwyddyn 1585. Cwfodd ei ddysgeidiaeth 
gholeg y Frenines, yn Caergrawnt, o'r 
on y daeth yn Gymrawd, ac hefyd yn 
Glwysbrwy (Proctor) y brif ysgol hono, ac 
yn y flwyddyn 1629, gwnawd ef yn Is- 
ddeon Wells, hefyd yn rheithor Llan- 
dyrnog, ac i reithoriaeth wag swydd Llan- 
rhaidr-yn-Nghimmerch, yn sir Dinbych. 
Hon, yn nghyd ac archddiaconiaeth Bangor 
a Mon, a ddaliodd yn waglwys-fuddiau 
gyda ei esgobaeth, fel y gwnaeth eì olynwyr 
ar eiolef. Cafodd eì ddyrchafu i esgobaeth 
Bangor, trwy ddylanwad yr Archesgob 








ROB 





— 


Laud, ao, fel ydywed Wood, iddo gael yr es- 
baeth am eì d iwydrwydd yn chwilio allan 
feddianau yr Eglwys gwerth £1000, a_chaf- 
odd ei gysegru yn mis Medi, 1697. Trwy 
gwrtl el mawr, dyoddefodd lawer o. her- 
eì deyrn " ynwyd. gên 
Dy y Cyffredin eì dda! fol terfysgwr, ac yn. 
wyd eì A 'Stifeddiaeth 


lym wyddyn 1649, 
orol o dan o dogaeth, Gwerthwyd 
manoriaeth y Gogarth, yn Sir Gaernarfon, 
Gorphenaf 18, 1630, i John Jones, Y&6w., am 
dri chant a dwy, bunt ar hugain, 
swllt, a thair ceiniog. Adferwyd iddo yn y 
fì ddyn 1660, yr oll a gymmerwyd oddi- 
efe yn wr haelionus i'w 
Eglwys Gadeiriol, a rhoddodd dd nt punt yn 
eì ewyllysi, addurno J ug & cyn 
Enoc n ei osod yn Uwy yr rian 
oddodd hefyd gant, punt i Goleg y ydeu 
ines, 


Nghaergrawnt. er sylfaeni, gwobr 
i ysgolor o esgobaeth 


Bangor, a'r un swm i 
Goleg yr. Iesu,—yn Rhydychain, a dau cant 
o bunau i'w rhanu rhwng tylodion 8t. Mar- 
garet, a St. Martin, yn ninas Westminster, a 
a St. Giles, a maesdrefì Llundain, sef y 
lleoedd yr oedd y pla wedi ymweled a hwy. 
Gorphenodd oes o dduwioldeb a_ haelioni 
mawr yn Awst 12, 1665, o bersondy ei 
hun yn Llandyrnog, bych, pan yn 
S0 mlwydd oed. ma darlun o'r N 


mewn capan du, gyda 
yn cael el galw yn yn mhalas Pont- 
cyr yn agos i. Ddinbych.— Wslliams'e 
Emineni Welshmen. 


ROBERTS, JOHN, neu Shon Lleyn, oedd 
yn fardd da ac yn enedigol o Lleyn, yn sir 
rnarfon. Ganwyd ef Jy flwydd 


1749. ag sg tio amrywiol o'i gyfansodd- 
iadau, y rhai yn deilwng o ddarllen- 
iad. Bu farw Mai Tfôd, 1817, yn 68 mlwydd 
oed, a_chladdwyd ef yn Deneio, eglwys 
Pwllheli. 

vd allan o Lanfair Dyffryndlwyd r rhydd y 
Wy o y clwyd, r. y 
Parch. P. Henry 8; yderta, o Lauf & ganlyn Mdo: 


—Mr. Jonathan 
anwyl â sy inn 


Ddinbych, fu 
a gweinido ddlon i Grist, a fu farw yn 
nhy Mr. Titus Thomas, yn West Felton, a 
chladdwyd ef yno Medi 26, 1684. Nathan- 
ael did ll; Israeliad yn wir am symledd ac 
unionde ; dyoddefydd ty tawel dros eì anghyd- 
ffurfiae yr rhoddodd Mn f My 
Ym dwed dda yn Si I Ddinbych; yr 


da mawr gysur yn 
-daliad 


ei ei 
nad ar ei farwolaeth, Mr. Matthow 
Henry, iddo yn aml gael ei drallodi a y 
wysiau, ao nad allai gael llonyddwch, 
dy ei hun, yD & gyfrif am y. ffait o'i 
farwolaeth nhy o Henry's 
Maeellangosa W Wor AU ol. hb» 322-3. 





ROB 

'BODERTS, WILLIAM gweinidog y Bed- 

Ddinb bych. yn Llansantif on mwyddyn 1808. 
nbyc wy y llwyddyn 1808. 
Pan yn un ar hugain ced, ymunodd a'r Bed- 
yddwyr, n y lle 1ŵ uchod. Y Gadwodd ei wis- 
oedd yn lân, ac yr oedd parch mawr iddo 
n bawb a'i i hadwaenai r oedd yn ddar- 
un o weidrwy dirag- 

rith; os oedd diffyg ynddo, meddwl yn d 


am bawb, ac ymdrechu cadw rhai nad oedd- 
ynt yn cadw eu hunain, ydoedd hyny. Yr 
oedd yn deall trefn gras yn dda, ac yn esbon- 
iad byw o efengyl Orist. Yr oedd eì bre- 
gothau yn arddangos meddwl grymus; er ei 
bob amser yn pregethu “'yn agos at y 
bobl,” yn hawdd ei ddeall, nid oed neb yn 
— nas gallent ei ddeall, ac am hyn 
yn pro oi fod yn dosll ei bwn. dyn 
regethwr mwy dylanw ol 
nag el ao ôn d eì bregethau yn hawdd eu 
d ef yn glaf, & & bu farw yn 
mhen tua cym iwrnod, sef Gorphenaf 6ed, 
1865, yn 67 mlwydd. Yr oedd wedi treulio 
86 mlynedd yn y winllan ; a bu yn weinidog 
yn yr yr eglwys derbyniwyd. ef yn aelod o 
on! am, flynyddau lawer. Oladdwyd ef yn 
y gleddfa berthynol i'r capel, pan  yeinydd- 


Puchwrd Dinbych, an Le Ea on FE 


D. Willisms, Bangor; W.B. Watkins, Glan. 
wydden; & J. G. wen, Rhyl. 
ROBERTS, JOHN, gweinidog yr An- 


nibyn Llanbrynmair, sir Drefalìd 

nwyd ol ( Ohwefror 25ed, 25ed, '1761, yn Brony. 

llau "plwyf Mochdref, sir bmaid dwyn. 
Enwau ei rieni oedd Evan &. Mary Roberta. 
Yr oeddynt yn aelodau o'r egl ulleid- 
faol, lanbrynmair, a chymdei nt yn 
gyda'r gangen o honi &g oedd y pryd 
bon yn ymgyn yn Aberhafosp. Bu eì dad 
yn aelod crefyddol am ddeg thriugain 
mlynedd. Yr oeddynt yn ofalus iawn i 
ddwyn y plant i fyny yn. yn ofn yr Arglwydd ; 
ac nì bu eu hym adau yn ofer. Pan o 
gylch pedair oed, cafodd yr h ydwch o 


gwely treuliwyd ganddi beth amser i i adysgu i 
glwydd. Gof fynod 

fam, “ A oedd raid íddo, ef farw U Hithau 

â atebodd, '“ Fod pawb i farw, a'i fod yntau 

ìi farw, ond fod ganddo enaid i fyw byth 
mewn byd arall;”' ac wrth geisi io gwasgu ar 

ei feddwl ei fod ìi gyw byth, to an i 

yn | wylo, a chlywed ymollyngodd 

ui wylo; a gwn aod argraff pryd hyn 

nm ei fodiwl na a 'ddilewy bylh! hono. 
hel iawn y cofiai ar ol hyn, pan 

bosib hanol difyrwch ei febyd fod 

gynddo a enaii ì fyw byth. Bu farw ei fam 

o gylch un ar ddeg oed, yr hyn a 

pan O La feddwl gyd&â mwy o ddwysder 


nag erioed am angeu a si wyddol, 
n ddwy ar bumtheg 5 awodd dŷ 
nrdd, ga fyned ì fyw ynasau iddo, 


eithr ni Pand yn ynd Mman o fanteis- 
ion crefyddol. Denwyd, fuan i gym- 
deithasu a dynion ieuainc Tad oeddynt yn 
ofni Duw, ac wrth wrando ar eu y digrifwch, 





m— 


daeth yn raddol i hoffi eu cyfeillach, ac i 
ddechreu dysgu eu ffyrdd; felly efe a - 
ollyngodd i gryn annheimladrwyddam achos- 
ion eì enaid; ond byddai oi feddwl ar 
brydiau yn hynod o anedwydd a therfysglyd, 
am eì fod yn ymwybodol eì fod mewn cyflwr 

ryglus, pan yn ymgaledu mewn anghof o'i 
Greawdwr. Yn mhen dwy flyned adaw- 
odd o'r lle_yr oedd, "med ia 


n I Llôn- 
bynmair, denwyd ef yn wir i'r gymdeithas 
Tefyddol, lle y cafodd lawer o adeiladaeth a 


chysur; ac ar y 29ain o Hydref, 1786, ym- 
unodd a'r eglwys gynulleidfaol yn Llan- 
brynmair, oedd y pryd hyny dan ofal 
einidogaethol y Parch. Richard Tibbot. 
Yn fuan wedi hyn, fel y dywedai, y dechreu- 
du yn fawr yn ngwaith y 
; a chafodd brawf fod ffyrdd doeth- 
yn ffyrdd h dwch, a bod ei holl 
lwybrau hì yn heddwch. Nid oedd ar y 
pryd mewn teulu crefyddol, ond yr oedd 
n y teulu gryn ymddyriod ynddo, ac ym- 
ddy ent tuag ato gyda llawer o'serch a - 
iondeb. Ceisiwyd ganddo weddïo yn y teulu, 
a'r hyn y cydsyniodd, er y teimlai yn dra 
gwangalon ; arferai dau deulu ereill ag oedd- 
ynt yn byw ger llaw ddyfod yno yn rheol- 
aidd i'r addoliad hwyrol; a chafwyd lle i 
gredu i'r Arglwydd weled yn dda fendithio 
yr ymarferiadau hyny i fod o fythol les i 
raioedd yn eu mwynhau. Rhai o'r brodyr 
yn yr eglwys a ymddyddanasant ag ef, ac 
a'i hanogasanti arfer ei ddoniau mewn pre- 
gethu yr efengyl. _ Bu am dro mewn amheu- 
aeth yn nghylch llwybr ei ddyledswydd, yr 
hyn a'i gwnaeth yn daer mewn gweddi am 
ddwyfol gyfarwyddyd. Cyn hir wedi hyny 
dechreu ddyw yd ychydig yn y gym- 
deithas grefyddol; ac ar brydnawn Sab- 
bath, Ionawr 21ain, 190, ceisiodd ddywedyd 
ychydig am y tro cyntaf oddiwrth Phil. ini. 
9, a thrachefn yn yr hwyr, yn Penarth, 
oddiwrth Ioan i. 29, “ Wele Oen Duw.” Yr 
oedd athrofa y Gogledd ar y pryc y 
Nghroesoswallt, dan ofal y diweddar 
Barch, Ddoctor Edward Williams; ac yn 
mis Mawrth, 1790, ar anogaeth ei gyfeillion, 
rhoddodd heibio ei sefyllfa yn Llanbrynmair, 
ac aeth i'r athrofa ar eì draul eì hun ; aros- 
odd yno hyd y Sulgwyn canlynol i ddysgu 
Lladin. Ymddygo d Dr. Williams tuag ato 
gyda'r hynawsedd mwyaf, ac felly hefyd y 
aeth ei gvd-athraw, Maurice Phillips. 
uliodd wyliau y Sulgwyn yn Llanuwch- 
llyn, gyda'r Parch. Richard Tibbot; ac aeth 
yn mlaen gyda'r Lladin yno, braidd gyda 
mwy o rwyddineb nag yn N ghroesoswallt, 
Symudodd oddiyno i Bwllhelh yn niwedd 
orphenaf, ac arosodd yno dan ofal ei hoff 
aill, y Parch. Benjamin Jones, hyd y 
adolig canlynol. Yn Ionawr, 1791, trwy 
gydsyniad Bwrdd y Gweinidogion Cynull- 
eidfaol yn Llundain, dychwelodd i athrofa 
Croesoswallb mewn gwell feimladau na 
phan yn ael yno y Sulgw . Yn ne- 
chreu y ffwyddyn 1692, rhoddodd y Dr. 
Williams ei dd i fyny fel blaenor 
athrofa, a symudodd i Birmingham. Parodd 


l0 





ROB 





hyn iddo gryn ofid am eì fod yn ei fawr 
barchu, ac yn ei garu yn fwy nag un dyn 
a adnabyddodd erioed. Y pryd hyn symud- 
wyd yr athrofa i Wrecsam, dan ofal yr 
hawddgar Barch. Jenkin Lewis; bu yno dan 
ei ofal ef am dair blynedd. Oddeutu naw mis 
cyn gorphen ei amser yn athrofa, der- 
byniodd wahoddiad oddiwrth eglwys Llan- 
brynmair, i lafurio yn eu mysg, fel cynorth- 
wywr i'w hybarch weinidog, Ê Tibbot. Yr 
oedd yn hyfrydwch mawr i'w feddwl ddy- 
chwelyd ì ardal, lle yr oedd ganddo gynifer 
o gyfeillion crefyddol, a lle yr oedd wedi cael 
cymaint o hyfrydwch yn ffyrdd a gwasanaeth 
yr Arglwydd; felly ar ol ymgynhori a'i 
gyfeillion crefyddol a cheisio cyfarwyddyd 
di uchod, ysgrifenodd yn ol eì fod yn di- 
ffuant fwriadu cydsynio a'u cais. Ar orphen- 
iad eì amser yn yr athrofa gadawodd Wrec- 
sam, Rhagfyr 23ain, 1794 ; ac ar ol treulio 
dyddiau yn Birmingham, er cael y budd o 
ymgynghori ychydig a'r Dr. Willams, dy- 
chwelodd i Lanbrynmair, erbyn y Sabbath 
cyntaf yn Ionawr 1795; ei destun yn y 
boreu oedd 1 Oor. ii. 2; ac yn y prydnawn, 2 
Thes. iii. 1. Urddwyd ef Awst 25ain, 1796. 
Traddodwyd y gyn-araeth y Parch. J. 
Griffiths, Caernarfon; y gofyniadau gan y 
Dr. Lewis; yr urdd-weddi gan Mr. R. Tib- 
bot; y cyngor iddo ef gan oi athraw, Mr. 
Lewis; a'r regoth i'r gynulleidfa gen Mr. 
Jones o Bwllheli. Tra yn cydweinidogaethu 
a'r Parch. R. Tibbot mwynhaodd lawer o gy- 
guron a budd yn ngwasanaeth y cysegr. Ar 
yr 17eg o Ionawr, 1797, priododd, a'r hon a 
u yn amgeledd gymwys iddo tra y buont 
byw, o'r hon y cafodd bump o blant; a 
chawsant yr hyfrydwch o'u gweled oll yn 
aelodau eglwysig; aeth dau o honynt, sef 
Samuel a fh ohn â'r Weinidogaeth, a chafodd 
y ddau eu hurddo yn gynorthwywyr i'w tad. 
Ailadeiladwyd yr addoldy, adeiladwyd chwe 
o addoldai cryfion a chyfleus ereill mewn 
gwahanol ranau o'r plwyf ; â sefydlwyd ys- 
golion Sabbathol ynddynt oll, y rhai ydynt 
n parhai yn flagurog a llwyddianus hyd 
hed w. Y mis Mawrth, 18934, dechreuodd 
deimlo oen llym yn ei ben, yr hwn o radd 
i radd a'i gwanychodd yn fawr. Yn nechreu 
Mehefin, ymwelodd a'r Amwythig, er cael 
cynorthwy meddygol pellach ; ac ar ei waith 
yn dychwelyd adref, treuliodd un Sabbath 
yn y Beriw, sef Mohefin 15fed, 1834, ond gan 
ei fod yn teimlo yn wan a lluddodig, arosodd 
yn y tŷ y boreu a'r prydnawn, a_ darllenodd 
ranau o hanes bywyd llafurus y diweddar 
Barch. Rowland Hill, aeth i'r addoldy yn yr 
hwyr, a gweinyddodd Swper yr Arglwydd 
mown modd serchiadol iawn, gan anog yr 
eglwys ynoilynu yn ffyddlon wrth yr Ar- 
glwydd hyd y diwedd, a chynhori y rhai 
oedd. yn. sefy draw ac yn cloffi ìi roddi 
ufydd-dod uniongyrchol ìi orchymynion y 
Gwaredwr. Y tro olaf y bu yn yr addoldy 
oedd boreu Sabbath, Mehefin 29ain, 1834. 
Ar foreu Sabbath, Gorphenaf 20fed, 1834, 
sef y dydd cyn ei farwolaeth, dywedodd 
ychydig eiriau wrth yr amryw mryfeillion a 

















————— ee —— —_ —_ 


a ——_— — —— - 


alwasant i'w weled, ag oeddynt yn bodd 
haol egluro fod ei obaith ar Grist yn unig 
Ei ddau fab hynaf a ddychwelasant o'r oed- 
faon yn prydnawn, a aethant i mewn i'w 
ystafell, estynodd ei law iddynt yn y modd 
mwyaf serchiadol, a dywedodd, eì fod wedi 
darfod a'r byd, eì fod yn gobeithio yr ym- 
ognienti fod yn ddefnyddiol. Oddeutu dau 
ar gloch y noson hono cauodd eì lygaid gyda 
sirioldeb yn eì wedd, inewn modd hynod o 
dawel; ac yn mhen o gylch pumtheg mynud 
ar ol hyny safodd olwynion natur, a chan 
adaol y coríf lluddedig I huno ac ì orphwys, 
dystaw ddiangodd eì ysbryd dedwydd i ddo- 
chreu cadw y Sabbath tragywyddol yn y 
deml fry, Gorphenaf 2lain, 1844. Cladd- 
wyd ei ran farwol dydd Iau canlynol yn 
meddrod ei dad, yn mynwent eglwys y 
plwyf Llanbrynmair. i welwyd mae yn 
ebyg cynifer o ddynion yn claddu neb 
erioed yn yr ardaloedd o'r blaen; yr oedd yr 
holl ardaloedd mewn syndod, a phrudd-der, 
ac megys un teulu yn cydalaru. Ŷr oedd 
wedi bod yn gynghorwr i lawer o honynt am 
agos i ddeugain o flynyddoedd, nid yn unig 
yn ei bregethau, ond hefyd mewn modd per- 
gonol; oedd ei gynghorion personol yn 
aml a ffyddlon iawn. Nid oedd yn meddu 
ar lawer o'r pethau sydd yn gwneuthur dyn 
yn fawr yn nghyfrif y bydol a'r balch... Nid 
oedd meddu ar helaethrwydd mawr o 
gyfoeth bydol, yr oedd yn y sefyllfa ganol, 
yn brydferth a chysurus fel tyddynwr cyf- 
rifol. Yr oedd yn y man mwyaf manteisiol 
at fyw yn dduwiol a defnyddiol, felly o leiaf 
y golygai efe eì hun ; pe buasai yn îs buasai 
o dan fwy o anfanteision, a phe buasai yn 
uwch buasai yn fwy agored i brofedigaethau. 
Nid oedd o ran ei ddawn a'i boblogrwydd, 
yn rhagori ar lawer o'i frodyr; yr oedd yn 
rhwydd, melus, a derbyniol iawn, fel nad 
oedd nemawr yn íwy hoff gan eglwysi Cymru 
yn gyffredinol, a llawer o gynulleidfaoedd 

loegr nag ef. Yr oedd yn mhell oddiwrth 
fod îs na'r cyffredin, eto nid oedd yn 
neillduol ragori yn y pethau hyn ; yr oedd 
ynddo ef er hyny wir fawredd fel dyn, fel 
Oristion, ac fel gweinidog i Iesu Grist. Fel 
dyn yr oedd yn meddu synwyrau cryfion, yn 
gyflym a threiddgar ei ddeall; yr oedd yn. 

ynod yn ei adnabyddiaeth o ddynolryw, 
canfyddai yn fuan iawn ysbryda thuedd y 
neb y byddai yn ymwneud ag ef. Pe buasai 
yn defnyddio ei alluoedd ìi fod yn gyfrwys- 
ddrwg a dichellgar, buasai yn â, yn peryglus 
mewn cymydogaeth, o herwydd ei gyfrwys- 
dra. Yr oodd. wedi cyraedd gradd Bolaeth o 
wybodaeth mewn dysgeidiaeth o'r celfydd- 
ydau, mewn hanesyddiaeth, duwinyddiaeth, 
&c.; fel yr oedd yn anhawdd iawn cyfarfod 
ag un oedd yn uwch mewn gwybodaeth 
gyffredinol nag ef. Fel dyn, yr oedd yn 
sicr i'w resu yn mhlith blaenoriaid ei oes a'i 

enedl; ond yr oedd yn perthyn iddo ef 
awredd rhagorach na hwn, un mwy anaml 
a gwerthfawr. Fel Cristion, yr oedd yn ym- 
ddangos yn fawr ac yn rhagori yn noillduol ; 
yroedd yn dysgleirio mewn gostyngoidd- 





ROB 








rhai ereill; ni charai grybwyll na chlywed 
neb yn crybwyll am feiau neb, oni byddai 
gwir angen am hyny, a phan y byddai felly, 
arwyddai fod ei feddwl yn ddolurus o'r her- 
wydd. Yr oedd yn ofalus am deimlad ereill ; 
cymaint oedd ei gariad at ddynolryw fel na 
allai glwyfo teimÌad nob arall, heb ddolurio 
ei hun hyny. Hyfrydwch eì galon, 
oedd gallu bod o wasanaeth er lles a 
chysur i ereill. Ymddangosai fel yn ei elfen 
ei hun, pan yn ymddyddan mewn modd 
profiadol am grefydd bersonol, y hyn oedd 
rawf ei fod yn meddu llawer o honi; tystiai 
mai Mn nen hyfrydaf o'i waith oedd cynal 
cyfeillachau neillduol, ac mai yr oriau mel- 
usaf oedd y rhai a dreuliai yn mhlith ei 
frodyr a'i chwiorydd, yn cydymddyddan am 
bethau byd tragywyddol. Fel Cristion, yr 
oodd achos crefydd yn gyffredinol yn agos 
iawn at ei feddwl. ToimIai yn ddwys iawn 
pan byddai un anghydfod neu rhywbeth 
anghysurus yn bod yn rhywle, byddai rai 
gweithiau fel dyn bron wedi dyrysu gan 
ofid, o herwydd pethau o'r fath ; ac ar y cy- 
fan ymddangosai fel un y gallesid dywedyd 
am dano, “ Wele Gristion yn wir, yn yr hwn 
nìd oes dwyll.” Fel gweinidog Tosu Grist, 
y prif beth oedd yn ei hynodi oedd ei ym- 
18 beunyddiol ì wneud daioni i eneidiau 
ynion. Nid oedd yn meddwl fod ei waith 
ar ben ar ol bod yn yr areithfa, ond yn mhob 
tŷ, ac yn mhob cyfeillach, yr oedd yn chwilio 
am gyfleusdra i roddi gair ì mewn dros Iesu 
Grist er gwneuthur daioni. Y fath ydoed ei 
ffyddlondeb, fel yr oedd ofn ei ganfod ar y 
ífordd ar rai am y gwyddent y dywedai yn 
ffyddlon wrthynt am eu bai a'u perygl; cyd- 
ymdeimlai yn dyner iawn a'r rhai oedd 
mewn adfyd, a chynghorai yn dirion iawn y 
rhai fyddai mewn dyruswch. Yr oedd bob 
amser yn wyliadwrus i ymddwyn yn ddoeth 
a gochelgar. Ychydig o weinidogion yn 
Nghymru, os oedd nob yn fwy anwyl a 
pharchus gan ei eglwys gartref, u chun ei 
frodyr yn gyffredinol. Yr oedd eì dduwiol- 
deb a'i ddoethineb yn llawn wneud i fyny y 
diífyg oedd yn ei ddoniau. Fel duwinydd, 
yr oedd Mr. Roberts o olygiadau cyson ac 
eglur ar y De:bl.. Nid oedd yn rhwymo ei 
gred wrth unrhyw gyfundraeth ddynol, ond 
wrth air Duw yn ung. mae dynion yn 
yífredin ìawn pan yn heneiddio, yn cau eu 
drysau yn orbyn pob peth newydd, yn erbyn 
pob diwygiad, ou harwyddair yw,--hyn a 
gredais, a hyn a gredaf; ond nid felly oedd 


. ef, eithr byddai yn myned yn mlaen gyda'r 


ROB 


— — ——_—————— dr A 02 


oes; asafai yn un o'r rhai blaenaf ar eì rwn 
hyd derfyn ei oes. Treuliodd gryn lawer o 
adr wedd. ei y ar fae dadleuaeth. Nid 
neb yn anhebyg i fyned i'r maes 
hwnw nag ef, eithr eafodd ei wthio iddo. 
Fel dadleuwr, yr oedd yn deg a llednais, yr 
oedd eì reswm yn eglur a grymus; ond 
oedd gwawdiaith a chabledd islaw ei fonedd- 
i iddrwydd Cristionogol. Efe oedd un o'r 
rhai cyntaf a dorodd y garw yn erbyn gorlif 
Antinomiaeth yr oes, a dyoddefodd erledig- 
aeth nid bychan o herwydd hyny; ond y 
u mae llu o ofyddion yn awr yn eì ddylyn " 
edrant saethu at drwch y blewyn. Ei brif 
addurn oedd ei dduwioldeb, ac ofn pechu. Yr 
oedd yn gadael arogl santaidd a duwiol ar 
ei ol yn mhob man lle yr elai, ao ar bob cy- 
feillach y byddai ynddi. Yr oedd cymaint 
o nefolrwydd yn eì edd a'i ymddyddan- 
ion, fel nad ellid yn ei gyfeillach heb 
deimlo mwy o awydd i f santaidd. 
Cydnabyddai law yr Arglwy d mhob 
peth, a byddai bob amser yn dei wy o'i 
ymddibyniad beunydddiol ar Dduw. 
ROBERTS, LE , Dolgellau, neu Eos 
Twrog, oedd grythwr nodedig o dda... Gan- 
wyd ef yn mhlwyf Llandecwyn, sir Feirion- 
ydd, Mawrth y 9fed, 1766. Fel perorydd, 
yr oedd ef yn un o brif enwogion 1 Dywys- 
ogaeth. Cymerodd o'i fabandod fawr hoff- 
der yn nifyrwch peroriaethol ei wlad ; cyf- 
lwynwyd ef yn ar i freichiau oerddor- 
iaeth. Yn yr hen ddyddiau dedwydd & 
aethant heibio pan oedd cân a llawenydd 
yn nghyd amrywïol gampiau diniwed 
ereill mewn bri yn ein gywlad, anaml y ceid 
un a ofelychai y gwrthddrych hwn; croes- 
awid ef gan y boneddwr yn ei balas, a chan 
y gwerinwr yn ei fwthyn. Yn y flwydd 
1775, trwy alwad uchel sirydd Meirionydd, 
Lewis Nanney, Yswain, o'r Llwyn, chwa- 
reuodd o flaen lluaws o foneddigion, cynull- 
edig, yn Nolgellau, a chafwyd y fath fodd- 
lonrwydd ynddo, fel o hyny allan yr ystyrid 
pob cynulliad o'r fath yn ddiffygiol oddieithr 
cael ei bresenoldeb. Fel dadganydd gyda'r 
delyn reig, yr ydoedd yn anghydmarol, 
ac ynmhob ymdrech bu yn fuddugoliaethus, 
fel y prawf yr amrywiol dlysau a adawodd 
ar eiol. Nid yn unig fel oerddor yr oedd yn 
rhagori, ond fel hanesydd gwladol a_ chref- 
yddol. Oynysgaethwy ef a deall, cof, ac am- 
gyffredi au bywiog, fel y cafai ei gyfeillion 
awr ddifyrwch yn mhob man ag NU byddai. 
Er pob rhagoriaeth a gafwyd ynddo erioed, 
ni chlywyd ef yn ymffrostio yn ei fedrus- 
rwydd, yn mwyneidd-dra ei lais, nac mewn 
un rhinwedd arall o'i eiddo; ond i'r gwrth- 
wyneb ystyriai ei hun yn ddyledus i'w Gre- 
awdwr am ei holl ddoniau, ac yfrydai 
yn wastadol mewn addysgu ereill yn nghyw- 
Gynyldogdd eisteddodd yn farnwr y datgeinc 
yn ei arnwr y da - 
iaid mewn eisted dfodau, er boddianrwidd 
bawb. Cymaintoedd ei gymeriad yn mhlith 
boneddwyr ei wlad, fel yr ymhyfrydai am- 
o honynt u yn helaeth tuag at 
êi angenrhaid mewn henaint a methiantwch, 


512 


ROB 


fel na adawyd arno eisiou dim o angenrheid- 
iau y bywyd hwn, w mhlith y rhai y 

enwi Syr William Wynn, Barwnig, o 
neuadd ; a Thomas Hartley, Ysw., o'r Llwyn. 
Bu farw Ebrill 2il, 1844, yn Nolgellau, Hm 
88 mlwydd oed, a chladdwyd ef yn nghlad 
Maentwrog. 

ROBEEBTS, JOHN, offeiriad Tremeirch- 
ion, sir Fflint... Ganwyd ef yn Harri, 
plwyf Llanefydd, sir Ddinbych, yn y flwydd- 
yn 1776. r oedd ynddo er yn n 
dueddrwydd cryf at bethau crefyddol, ac 
awydd nid bychan am wybodaeth. Pan tuag 
wyth oed, wedi darllen am Iesu Grist yn 
myned i fyny i'r mynydd i weddïo, yntau yn 
fynych & gyrchai ì fynydd oddiar dŷ ei dad 
i'r un dyben; hyn a wnai mor ddirgelaidd, 
fel nad oedd neb yn ei weled, ond yr hwn a 
welodd Nathanael o dan y figysbren. . Oaf- 
odd y fraint o gredu yn Nghrist, ac i daer 

bil arno ei achub i fywyd tragywyddol. 

i dad, wrth weled ei serch at lyfrau, ei ys- 
bryd meddylgar, &'i dueddfryd crefyddol, a 
benderfynodd eì ddwyn i fyny i'r weinidog- 
aeth. Ar ol treulio amser digonol yn Wm 

sgol, trwy anogaeth ei athraw, y Parch. D. 

ones, offeiriad y Betws, Abergele, anfon- 
wyd ef i Goleg yr Iesu, Rhydychain. Yn y 
flwyddyn 1793, diwyd W ac 
Athraw y Celfyddydau; ac urddwy ef yn 
weinidog yn ymod y flwyddyn 1798. r 
eglwysi cyntaf y gweinidogaethodd ynddynt 
oedd Chislchampton a Stadhampton, yn sir 
Rhydychain ; pregethai hefyd bo 5 dnawn 
Sabbath, mewn pentref os; fel hyn efe 
a gerddai ddeng milldir, ac a bregethai dair 


gwaith bob Sabbath. Ymwelai hefyd a'r 


ysgolion Sabbathol yn y Mlwyfydd hyny. 
Athrawon yr ysgolion ao e a ewyllymient, 
a ymwelent a'u gweinidog un prydnawn o 
wythnos, i y ao ym ori 

ag ef yn nghylch y moddion goreu i'w har- 
feru, er cynydd gras a duwioldeb yn eu 
calonau eu hunain, yn eiddo y rhai a gyrch- 
ent i'r ysgolion ar y Sabbathau, ao mn eneid- 
iau eu cymydogion yn gyffredin. Fel hyn y 
treuliai efe ei amser gwerthfawr, mewn ym- 
drechion cydwybodol a_llafurus i ddwyn mn 
mlaen les ac adeiladaeth ysbrydol y bobl a 
roddwyd yn ei ofalef._ Yn yflwyddyn 1799, 
oedd yn edrych ar ol yr agraffwaeg yn 
ydychain, pan argraffu y Beibl a'r 


Llyfr Gweddi i Gymraeg, dros 
y Gymdeithas er taenu Gwybodaeth Grist- 
ionogol. Yn mhen tua deng mlynedd ar ol 
dlyygio argraffiad all dros yn un gym. 

o ar yr un - 
deithas an ì mi o'r 


as, ddosbarthwyd 
wlad. n 1803 ar 


edig brawd, yr y 
yn nghyd a'i gariad at wlad eì en th, 
efe a ddychwelodd i Gymru, lle yr per- 
igloriaeth yn eì aros. Pan ddeallodd y rhai 
a eisteddent dan ei weinidogaeth ei fwriad, 
tristwch mawr a lanwodd eu calonau. Y lle 
nesaf y cawn ef yn llafurio dîo yr Tre- 
meirchion, yn gìr Fflint. m odd yn 


ROB 


ôl3 


ROB 











ddiwyd trwy bob wynebiadau i lesoli 
ei blwyfolion; se dodd. ysgol Sabbathol 
yno, yr hyn oedd beth newydd y pryd hwn. 
Ar farw farwolaeth fioer Tremeirchion, yn 1807, 
er mawr lawenydd i'r plwyfolion, cafodd Mr. 
Roberts y.p! plwyf; ar ol ei ddyrchafiad ni 
laesodd ddìm yn ei ymdrechion. Yr oedd 
bleidiwr gwresog i_ Gymdeithasau y 
Beiblau a' a'r Treithodau. Oyoeddodd mn 1814, 
oeddiad grimiaol,. dên r enw Cyl<i rawn 
mru, ond nì gon o o 
i' i'w barhau er gwerthfawroced wrooed oedd, mfa'r 
un amser cyoeddodd aen fayn o lyfr Yr 
Homiliau, Tr hyn hofyd 8 yn golledus 
iddo. Trwy ei fawr av ì sel os yT 
ysgol Sabbathol, tramgwyddodd llawer 
o'r herwydd. Aeth un offeiriad at yr. Esgob 
Horsley i achwyn arno. Yr Esgob a'i ateb- 
odd ddywedyd, “* Dymunwn i chwithau 
fyned a gwneud yr un modd.” Rhoddodd 
Hm derfyn a ar bob ach o hyny allan 
yn eì erbyn... Yn Ngwanwyn, 1829, goddi- 
weddw,yd ef gan afiechyd, a bu farw Gor- 
phenaf 25ain, 1829, yn h” mlwydd oed, a 
ehladdwy d ef yD mynwent Llanefydd, ei 
blwyf gonodigo Oyoeddodd Mr. Boberts 
heblaw yr hyn a enwyd, , ddwy neu dair o 
bregethau, '* Treithawd ar y Iaith Gymreig,” 
a dau neu dri o lyfrau bychain at wasanaeth 
yry CY HI Sul. Gadawodd hefyd y llyfrau 


ddiadau i fyw yn o 
z Arglwydd ar hyd y gydd, ” o“ r Oaegliad 
arddo 


o Salmau a Hymnau i'w harfer 
mewn addoliad cyoeddus,” 

ROBERTS, J HN, gwonidog y) y Bedydd- 
wyr yn Mhontfaen, organwg. A ganlyn 
a ysgrifenwyd ganddo ef ei hun, ar am- 
ryw o'i frodyr, yn ei glefyd diweddaf :—“' Fe 
nganwyd yn Llanfaes, Morganwg, Ohwefror 
ted, Î18T.. Symudodd fy rhieni, y rhai 


oeddynt dlodion, i Benylan, yn agos ìi Bont- 

gwyddodd dm yn fy mlynyddoedd plentyn. 

gwy yn fy mlynyddo lestyn: 

aidd; i pan. oddeutn din mlwydd oel 

T wy yr ysgo ryr, 

Mhontfaen. Yrwyf yne ch Nhar! hyn yn d 

hynod MtaMr l'm cynorth 

fod o ddefn me yn mlynyddoedd dyfodol, s 

mywyd; oblegyd ni bu Íy rhiêni yn alluo 

roddi ysgol i nemawr o'r plant ereill, er dn 

ganddynt lawer. Pan ymadewais a'r ysgol 

aethum rd weithio na byny wu Llansannor, yr 
on agedwid y pry 

Ysw. Gan f y mod cs Mal sian dl Smeg yr ced 

wn mewn 

fyddent gyda r 'r botedd Wr mhen, ac yn eig.» | edd 
chydig flynyddoedd, cefais fyned yn was i'r 

ìy, ao weithiau gyda hwynt 1 Loegr, a bum 

Lloegr rai blynydd Enwaf hyn er 


gos gofal daionus luniaeth am 
danaf. nad oeddwn yn ofni Duw fy hun, 
gweled neb yn y feulu yn ei ofni, 

hyn amiì en ed llawer o bethau 


N hnont o fendith i mi wedi dyfod i adnabod 
yr Arglwydd. — Yr oedd awydd arosol ar fy 
meddwl i ddysgu crefft gwasanaethu 
gwyr mawrion; ac yn Mehefin 1 1804, ym- 
rwymais fy hun yn egwyddorwas i ddysgu 


crefft gof, yn Mhontfaen. _ Ar ol treulio fy 
amser, yn mis Tachwedd, 1807, priodais, a 
bu Rhagluniaeth. dirion iawn o honwyf 
yn hyn, oblegyd i hyn, fel moddion, ydado 
Arglwydd, 


yn priodoli a yn byf a 
am mai fy nhad yn h fa yn offeryn 


i'm dwyn i wrando, y 'Elengy Yn fuan 
ar ol priodi aethum i ymy 1 Gastellnedd, 
a chefais fy arwain gan weinidogaeth y 
Bedyddwyr, ac yno ymwelodd yr Arglwydd 


& mi yn rasol; cefais fy nerbyn yn aelod 
o gan Mr, J ohn George, 
yn, oedd yned Y gwy Nehu, 

tellnedd, treuliais ddwy fl 

iawn fel aelod o'r eglwys. Bon. Yn Hydref, 

1809, symudais yn agos i Bontfaen, ardal fy 

ngenedigaeth, a chefais lythyr cymeradwy- 
yr eglwys at yr chydig 

frodyr yn Bontfaen. Barnai yr eglwys yn 


Nghastolinedd fod ynof ddawn pregethu, ac 
mn y y Fy an yr oeddynt yn dymuno i'r 
anog i'r gor 

oeddwn wedi dechreu : Nz baslmoia'r a 
chefais fy anog i barhau delyn yn Mhontfaen, 
O'r flwyddyn 1809 i 1820 bum yn pregethu 
yno a'r cymydogaethau. Yn Mai, 1820, 
corffolwyd yno eglwys, ac ordeiniwyd fi yn 


weinidog arni. bn golwg ar 
mywyd byr yn y by yn 
mawredd Duw yn th bechadur 


; yr oedd hadau pob llygredig. 


aeth ynof, a llawer o honynt wedi 
aeth ynof, & ac eto gras yn a yn 


addurno. Gyda Arg iw 
eflais yn ngwaith yr Âr fel bugail i'r 
eglwys. oid mhwynu amgylchiadol 
ar fy ffordd ; u helaeth a_ lluosog, 
hob ddim ar eu 1 cyfer, ond yr hyn a allwn ei 
enill ; hefyd yr oeddwn yn ngwlad fy nghen- 
th; a'r achos yn ieuano, 


isel, eto bu yr Arglwydd hyn o dirion 
wrthyf; cefais y fraint o dderb dan cant o 
aelodau yn y Bontfaen mewn na phum- 


d, a dymuniad fy nghalon 
cdd y a adferyd ì r cle, hwi, a . chael ì bod 
wyd a anus gy 
Arglwydd, nag erioed, ond os yw Ai Um wydd 
ym Ew ed yn oreu i fy symud 
blygu U ewyllys.” Yn yflwyddyn “ST dor 
byniodd alwad unfrydol oddiwrth yr eglwys 
yn Beula, sir Fynwy; ond yr unde 
cariad oedd rhyngddo a'i gyfeillion tlodion 


eyn Bontfaen a'r ydogaeth a'u taerni 
am iddo aros da. hwyni, a enillodd ei 


feddwl, a de Ah g.. Yr hwn a 
awer m my MUR iddo mewn ys- 


tyniaeth ddym orol, " cm y flwyddyn 1831, 
cafodd alwad | daer ao unfrydol 


yr eglwys 

luosog a pharchus yn nhref Aberteifi, a phe 
buasai yn ystyried ei amgylchiadau tymorol 
â'i deula! ìloeog HT ce. gwellhau ei hun, 
ond nid hyn oedd penaf yn ei a 

ef; ac am war o'r glocli y y l4eg o Eb 

1835 5, pen oedd yn â 48 mlwydd oed, daeth 
aa yr Frenin y 

reninoedd, ac Arglwydd yr ddi, 
gorfu arno ym & phawb a p th 
oedd anwyl ganddo ar y ddaear, a * phe pat 





* 
ob, 


ROB 


_ —— ——— ————— 








ei ran farwol i orwedd yn nghladdfa y Bed- 
yddwyr yn y Bontfaen. Yr oedd Mr. Roberts 

ddarllenwr a myfyriwr mawr, pan ystyr- 
1om ei amgylchiadau teuluaidd ; ond mwy 
hynod na hyny oedd ei gof helaeth o'r hyn 
a ddarllenai neu a glywai ; ei ddawn ffraeth, 
ei ddeall cryf, ei ddull serchus, a'i lais per- 
aidd, a'i ymdygiadau gostyngedig. Fel pre- 
gethwr, anfynych y byddai yn athrawiaethol, 
nac argyoeddiadol, ond yn gyffredin ei brif 
destynau fyddent addewidion, profiad, cariad, 
ac ymddygiad addas i'r efengyl. Yr oedd 
ei farn ar athrawiaeth yr efengyl yn debyg 
ìi eiddo yr enwog Abraham Booth ar deyrnas- 


iad gras. 
ROBERTS, JOHN, gweinidog y Bedydd- 
, yn Mhwllheli. Ganwyd ef ynnghym- 
ydogaeth Amlwch, sir Fon, Medi 15fed, 1791. 
Pan oedd ond blwydd a thri mis oed, ymddi- 
fadwyd ef o nerth ei glun, o'i forddwyd i'w 
droed ; ac er arfer pob moddion a_ allesid 
ddyfod o hyd iddynt, arosodd yn ddigynydd 
trwy ei oes. Er iddo golli grym ei glun, 
dangosodd yn fuan fod m mwy na 
chyffredin yn ei feddwl; oblegyd pan oedd 
yn bedair blwydd oed, AN oedd yn gallu 
darllen yn rhagorol o dda. Er dyben o 
hwylusu ei ffordd at fwynhau dedwyddwch 
yn ei fywyd dyfodol ar y ddaiar, cafodd eì 
anfon i'r ysgol; a chafodd ei rieni loniant 
meddwl yn fuan, wrth weled y cynydd cyf- 
]ym a wnai mewn dysgeidiaeth. Anfonwyd 
ef i'r ysgol at y Parch. J. Evans, Amlwch, 
einidog yr Annibynwyr, ac athraw ysgol 
dra chyfrifol. Gwnaeth Mr. Evans bob ym- 
drech ì wneuthur ei ysgolhaig yn athraw 
medrus; arosai gydag ef oriau ar ol gollwng 
y plant ereill ymaith, i'w gyfarwyddo mewn 
bodaethau buddiol; ac fel hyn, trwy 
afur diflino eì feddwl, a charedigrwydd ei 
athraw, gwnaed ef yn ysgolfeistr defnyddiol 
erbyn cyraedd ei un-ar-bumtheg oed. Bu 
cadw ysgol mewn gwahanol fanau yn 
Mon am ysbaid wyth neu naw mlynedd; 
ac er nad oedd ganddo lawer o archwaeth at 
gadw ysgol, eto enillodd serch y plant a 
ddysgai, a'u rhieni ìi raddau pell. Pan yn 
19eg mlwydd oed enillwyd ei galon yn llwyr 
i wneyd arddeliad cyhoeddus o Fab Duw, a 
chafodd ei dderbyn An gyflawn aelod eg- 
lwysig, ar Ddydd Nadolig, 1810, yn y capel 
newydd, ger Penygraig Wen, o'r hon eglwys 
r oedd ei rieni yn aelodau er ys amryw 
ynyddoedd. Symudodd oddi yno i Bryn 
Siencyn, ardal boblogaidd ar lan y Menai. 
Canfu ei gyfeillion yno fod ei feddwl wedi 
ei gyfoethogi â llawer o wybodaeth fuddiol, 
fod ganddo ddawn i fynegi ei feddwl yn eg- 
lur 1 ereill, fod cariad at eneidiau dynion yn 
ei galon. Cymellwyd ef gan ei gyfeillioni 
bregethu yr efengyl. Wrth gael anogaethau 
parhaus, dywedai wrth gyfaill, “ Mae arnaf 
ofn digio Duw wrth wneud, ac ofn ei ddigio 
wrth fod yn anufudd i geisiadau fy mrodyr.” 
Yn y cyfamser teimlai eiriau Orist wrth 
Pedr yn us ar eì feddwl, “ Portha A 
.” Felly, trwy gymellion ei frodyr oddi 
allan, a chymellion mewnol ynddo ei hun, 


9]4 


ROB 





cydsyniodd â dymuniad yr eglwys... Tua 
dwy flynedd y bu yn y Bryn, symudodd 
oddi yno i Lanrhuddlad; ac yn y lle olaf, 
cafodd ysgol dda, a chyfeillion lluosog... Yn 
mhen naw mis wedi dyfod i.Lanrhuddlad, 
ymaflwyd ynddo gan atiechyd trwm. Dros 

ir amser yn y clefyd hwn, ymddan i yn 
debyg iawn o fyned i'r byd anweledig; ond 
yr oedd y rhan fwyaf o'i waith hebei orphen, 
ac am hyny cafodd adferiad i'w iechyd... Ar 
ei ddychweliad yn oli Lanrhuddlad agorodd 
ysgol; lle y bu yn dra llafurus fel pregethwr 
ac athraw Ni l. Llwyddodd i gasglu 
cynulleidfa. fechan yno. Bu yn offerynol 
hefyd i adeiladu addoldy yn y lle; a dyna 
ddechreuad eì lafur o berthynas i adeiladu 
addoldai, yr hyn, yn ol llaw, a fu yn ran 
bwysig o'i waith. Yn y flwyddyn 1819, 
aeth Robert Edwards, Maesyberllan, yn agos 
i Aberhonddu, cyn gadael eglwys Licswm a 


Threffynon, ìi ymofyn am ryw un yn êi le 
i'w gwasanaethu. Cymeradwywyd John 
Roberts i'w sylw ef a'r eglwys. Aeth yno 


yn fuan ar brawf. Rhoddodd yr eglwys 
alwad unfrydol iddo ddyfod yn fugail arni. 
Dymunodd John Roberts gael ei urddo yn 
Llanrhuddlud. _— Cafodd ei ddymuniad, a 
neillduwyd ef i'r swydd weinidogaethol, 
Mawrth 2, 1819. Dychwelodd yn ddioed 
i sir Fflint, gyda dymuniad ei yr am i'r 
Arglwydd ei wneud yn fendithiol er enill 
eneidiau at Ar Arglwydd a'r Iachawdwr. 
Trwy gynorthwy . James Williams, 
Llandudno, a'i gyfeillion, llwyddodd i gwl 
lle i adeiladu capel, yr hwn a orphenwyd yn 
y flwyddyn 1820. Ymdrechodd lawer er 
cael y cyfarfodydd canu, cyfarfodydd gweddïo, 
a'r ysgol Sabbothol yn ílodeuog; a than y 
triniaethau hyn adfywiodd yr achos yn 
Licswm, Fonyfron, a Helygen. O amser 
sefydliad Mr. Roberts hyd 1825, ychwaneg- 
odd yr Arglwydd amryw at yr eglwys, a'i 
changenau. n niwedd. y flwyddyn 1824, 
barnodd yr eglwys yn Nhreffynon mai da 
fuasai cynal addoliad yr Arglwydd, yn lled 
fynych, yn yr iaith Seisnig, er mwyn 
lluaws Seison oedd yn gweithio yn y gwai 
cotwn yn y dref. gael yr amcan yma i 
ben, penderfynodd yr eglwys i'w gweinidog 
fyned am flwyddyn i Athrofa Bradford, yn 
sir Gaerefrog, er mwyn arfer ei hun i bre- 
gethu Seisneg; cychwynodd yno yn niwedd 
flwyddyn 1824. Penderfynodd ef a'r eg- 
wysi gael Mr. John Davies, yr hwn oedd 
yn ewyllysio symud o Fanceinion i Dre- 
ffynon am flwyddyn, tra byddai Mr. John 
Roberts yn yr Athrofa. Cydsyniodd John 
Davies, a'r cynllun, a dacth 1 Dreffynon. 
Yn amser gwyliau yr haf, daeth J. Boberts 
adref, a chan nad oedd yn mwynhau iech 
yn Bradford, darbwyllodd ei gyfeillion ef i 
idio gwerthu ei iechyd am ddysgeidiaeth ; 
ac wodi dwys ystyriaeth, barnodd ìnaì gwell 
oedd iddo beidio myned yn ol. Nid oedd 
blwyddyn Mr. Davies ar ben, am hyny nid 
oedd am ymadael o Dreffynon; ac hefyd 
U oedd rhai o'r aelodau wedi myned ìi hoffi 
r. Davies, gyda'i ddawn newydd, yn fwy 


— —— Y —_— ————— ———_— 


ROB 515 





na'r hen weinidog. Cododd ymryson yn yr 
eglwys yn nghylch y ddau; ac i gael pethau 
ì'w lle, galwyd am gymorth gweinidogion 
cymydogaethol. _— Penderfynwyd er cadw 
undeb yr eglwys, fod yn rhaid i'r ddau 
weinidog ymadael. Derbyniodd Mr. Roberts, 
gynghor y cyfarfod, ac a ymadawodd; yn 
n ymddygodd yn ganmoladwy. _ Pan wel- 
odd y Gymdeithas Genadol Artrefol fod Mr, 
Roberts yn rhydd, rhoddodd alwad iddo i'w 
gwasanaethu; derbyniodd yr alwad, ac aeth 
1 gasglu trwy y Gogledd at addoldy newydd. 
Ar eì daith, derbyniodd alwad oddiwrth eg 
lwys y Bedyddwyr, Mhwllheli, a sefyd- 
lodd yno yn 1828. Heblaw bod foddion 
ìi adnewyddu yr eglwys yn wllheli, 
llwyddodd i sefydlu Cymdeithas Artrefol yn 
Lleyn. Casglodd danysgrifiadau, a chafodd 
genadwr gno i bregethu. Yr oedd ei aidd 
gymaint dros y genadaeth yn Lleyn, fel nad 
oedd yn esgeuluso gwneud dim a allasai dros 
eì llwyddiant. Oherwydd afiechyd, ni all- 
odd lafurio ond tua dwy flynedd yn Mhwll- 
heli. Cymerwyd ef yn glaf, dechreu Rhag- 
fyr, 1830. Trodd ei aflechyd yn ddarfodedig- 
aeth. Ni allodd bregethu o Rh , 1830, 
hyd ddydd ei farwolaeth. _ Yr oedd Mr. Ro- 
berts yn un ag oedd wedi ceisio yr Arglwydd 
yn foreu, ac wedi ei gael Ef. Ei waith yn 
ystod ei afiechyd oedd dyfeisio a chynllunio 
y moddion tebycaf i lwyddo achos y Bed- 
yddwyr yn Arfon, a gweddïo am arddeliad 
uw ar y moddion. wiliodd yn fanwl i 
natur Gweithredoedd Ymddiried (trust deeds) 
tai â addoliad, a deallai lawer mwy na nob o'i 
yr na yn eithwyr, ar y pen 
LEE Y 
efnyddiol, ynu cynllun o i gadw 
cyfrifon addoldai, a phethau angenrheidiol 
ereill mewn cysylltiad â hwy. Y mae yrhan 
gyntaf o'i lyr yn cynwys “ Natur y medd- 
tant, a'' gyflwyniad ymddiriedolwyr.” 
Rhan 2 yn cynwys “ Natur y Ddyled, a 
neillduolion y Iraul,” Rhan 8 yn cynwys 
“* Y casgliadau a wnaethpwyd at yr Addoldy.” 
Rhan 4 yn cynwys “Siroedd am arian.” 
Meddai Mr. lioberts ddawn neillduoli gael 
cydweithrediad yn mysg ei frodyr. Er ei 
holl ddefnyddioldeb, a'i alluoedd er adeilad- 
aeth yr Eglwys Gristionogol, ei ymdrech i 
achub eneidiau, a dyrchafu gras a gogoniant 
Duw yn y byd... Hunodd yn yr Arglwydd 
Medi 29, 1831, wedi bod. yn weinidog ffydd- 
lon am ddeuddeg mlynedd i'r eglwysi y bu 
yn llafurio yn eu mysg. Claddwyd ef yn 
nghapel y Bedyddwyr yn Pwllheli. 
ROBERTS, BENJAMIN, gweinidog y 
Wesleyaid, a anwyd Beaumaris, Sir Fon, 
yn Y wyddyn 1816. Wedi bod yn pregethu 
am beth amser aeth i'r ysgol dduwinyddol yn 
Llundain, yn 1899, a chyfrifwyd y flwyddyn 
hono y gyntaf o'i weinidogaeth. Yn N 
flwyddyn 1840 penodwyd ef i gylchdai 
Llanasa. Yn y flwyddyn 1849 daeth i'r 
dalaeth ddeheuol, ac yno y teithodd y 
gweddill o'i weinidogaeth lawn. Yn y 
wyddyn uchod gosodwyd of yn oruchwyl- 


_ ——— — 


ROB 











ganlynol, symudodd i Dredegar, cylchdaith 
Merthyr y pryd hwnw, a dyoddefodd gryn 
lawer o wawd ac enllib oddìwrth y rhai a 
alwent eu hunain yn AReformers. Bu Mr. 
Roberts am flynyddoedd yn ysgrifenydd 
capeli yn y dalaeth ddeheuol, a gwnaeth 
wasanaeth dda y swydd hono—swydd ac 
sydd yn gofyn llawer o ofal a medr hefyd. 
Gweithredai hefyd fel ysgrifenydd yn y cyf- 
arfodydd taleithiol. Mown cysylltiad a'r 
Parch. Mr. J. Jones, cyoeddodd yn y 
flwyddyn 1850, ddiarddeliad Meistri Everett, 
Dunn, a Griffith, tri o aflonyddwyr mawrion 
y gwersyll Wesleyaidd. Ysgrifenodd Mr. Ro- 
rts lawer o erthyglau cryno i'r Eurgratn 
yn enwedig pan yn oruchwyliwr y llyfrau, 
a phan oedd amddiffyniad ì reolau a dys- 
gyblaeth yr enwad yn angenrheidiol. Nid 
oedd ei iechyd ond gwael er ys blynyddoedd, 
ond cadwai yn mlaen yn ei waith, er wedi 
ei ddarostwng yn fynych. Fel pregethwr 
yr oedd yn eglur, ysgrythyrol, ac ymarferol, 
dygai lawer o bethau trawsgar i mewn i'w 
bregethau, ond anamÌ y cymerai aden dy- 
chymyg i roddi bywyd i ddim o'i bethau. 
Rheswm cryf ac iaith groew y Beibl fyddai 
eì arfau yn wastad. Yn mlynyddoedd di- 
weddaf ei fywyd, codai ei lais yn ddisymwth 
a gormodol, a gorchfygai ei hun mown 
ychydig amser. Yr oedd efe ysmociwr 
mawr iawn, a diameu na wnaeth hyny o ar- 
feriad hynod ddim lles iddo, er fod llawer yn 
tybied fod rhinwedd bron yn swynol mewn 
tynu mwg tobacco i'w genau a'i ollwng allan 
mewn eiliad. Y mae ysmocio yn foddygol 
yn rhesymol, ond. y mae defnyddio fobacco o 
flys yn ddirgelwch mawr i ni. Yr oedd y 
ddanodd, meddai unwaith, ar Mr. Charles 
Wesloy, ac iddo dreio y feddyginiaeth ffiaidd 
hono, fel y galwai efe hi, o ysmocio; ond 
cymerwyd et ddolur a'i synwyr ymaith ar 
unwaith; ond trwy drugaredd cafodd ei 
synwyrau eu hadferyd, a diflanodd. y ddan- 
odd gyda'r mwg. mae mygu yn wenwyn 
i raì pobl, tra y mae ereill yn gallu dal mwg 
a than bron o foreu hyd nos. O ran corffol- 
aoth, yr oedd Mr. Roberts yn fychan, egwan, 
& og; a& dangosai ysbry ol pan 
i ddai. e. nerth cerforol ar lawr bron” 
wyr. Mewn yddan yr oedd yn hynod 
barod a phendant, ac yn deall y mater a gy- 
meraìi mewn llaw dda. Fel cyfaill, yr 
oedd yn fywiog a siaradus, a meddai drysor 
o chwedlau at eì wasanaeth. Fel gweimdog 
a gofal cylchdaith arno, yroedd yn graff, cryno, 
a manwl. Ni bu Mr. Roberts yn alluog i 
bregethu dim rhwng y Cyfarfodydd Taleith- 
iol yn 1865 a'r gynadledd y flwyddyn hono; 
ac yn mis Awst o'r un flwyddyn, aeth yn 
Uwchrif i Gaerlleon, pregethodd yn Seisneg 
o unwaith ; ac wedi bod yn dra chystudd- 
1ol am bum wythnos, bu farw Chwefror 18, 
1866, yn 60ain oed, ac y 27ain o'i weini- 
dogaeth. Er syrthio i ddistawrwydd y bedd 
daw iddo dranoeth deg ar ol hyn. 
ROBERTS, ROBERT, oedd weini- 
dog y Wesleyaid; ganwyd ef mewn ffermdy 


iwr y cyfenwad yn Llanidloes; a'r flwyddyn ; o'r enw Bonwin, ar lan afon Dyfrdwy, yn 





BOB 


$16 


ROB 








nghylch milltir a haner o dref Corwen, sir 
Feirionydd, yn y flwyddyn 1783, ei rieni 
eedd y rhai cyntaf a ddangosent garedig. 
rwydd at y pregethwyr Cymreig yn yr ardal 
hono, Hwy POT iddynt eu drws a'u lletya. 
Yr oedd Mr. Roberts yn wr ieuano prydferth 
ì esmwyth, mwyn, a sobr. Nid 
ym d fel ei gyfeillion, ac nid 
ellid ei gyhud bechodau rhyfygus, er 
hyny yr oedd ei natur heb ei chyfnewid. Y 
mae mor angenrheidiol cyfnewid calon y dyn 
allanol foesol, ag ydyw troi ac ail eni y 
pechadur mwyaf anystyriol. Yr un yw 
natur syrthiedig yn mhawb, er y gall bywyd 
allanol dynion annychweledig amrywio 
llawer. Darfu iddo efe a'i rieni, eì ddau 
frawd, a'i ddwy chwaer gael eu dychwelyd 
at grefydd yr un amser. _ Daeth ei deulu oll 
fel hyn yn ran o deulu Duw, Oymelliadau 
cariad a daioni Duw yn neillduol a fu yn 
foddion i'w enill at yr Arglwydd. I rai y 
mae cymysgedd mawr o ddaioni a thosder 
Duw yn eu hedifeirwch ; i ereill chwerwder 
sgbryd a gwaelodion y cwpan cwbl, er 
hyny yr un yw natur edifeirwch efangylaidd 
mhob enaid sydd yn troi at yr Arglwydd. 
echreuodd bregethu yn y flwyddyn 1802, 
ac aeth i'r weimdogaeth Y flwyddyn gan- 
lynol. Bu mewn ymdrech mawr cyn iddo 
ddechreu pregethu. Pe cawsai ei ffordd a'i 
ewyllys eì hun buasai yn enciliedig, bychan, 
dystaw, ao anadnabyddus; yr oedd am fod 
o'r golwg, “ac aì na'r lleiaf o'r holl 
saint.” Nesbryd yfryd ynddo ei hun ydyw 
hwn; ond gosodwyd angenrhaid arno i fyned. 
allan i dystiolaethu efengyl gras w. 
Gwthiwyd ef allan i'rcynauaf. Yn y flwydd- 
yn 1809, bu yn olygydd yr Eurgrawn. Bu 
arw o'r darfodedigaeth yn Nghaernarfon, 
Ionawr 16, 1818, yn 35ain mlwydd oed, a'r 
15fed o'i weinidogaeth. Yr oedd dra 
dedwydd yn ei gystudd diweddaf, a pÊrofodd 
werth duwioldeb pan yn yr ymdrech olaf. 
Dywedodd wrth ei wraig ychydig cyn marw, 
ei fod yn myned i'w gadael, y byddai i'r 
Arglwydd fod gyda hi, a bod Iesu Grist wedi 
lchi ymaith ei holl bechodau yn ei werth- 
fawr waed. Yr oedd ei dduwioldeb yn eglur, 
treuliodd ei ddyddiau olaf mewn m au 
duwiol a gweddïau. Yr oedd sicrwydd 
iechydwriaeth yn nod arbenig ei gymeriad, 
a theimlai gadarn sail Duw dan ei enaid. 
Edrychai ar y gyfundraeth Gristionogel fel 
c draeth o ras ac o allu, ac nìd fel dy- 
ymyg yn gyfyngedig i eiriau, neu yn di- 
flanu mewn &wn. Yroedd efe yn profi 
a chysuron crefydd. Yr oedd ei idd- 
rwydd yn amlwg iawn,a ffieiddiai eì hun 
mewn llwch a lludw. _ Ei ostyngeiddrwydd a 
gynwysai wir wybodaeth am o ei hun, 
& llawer o wybodaeth am Dduw, fel Bod 
cyfiawn, santaidd, a g.. Y mae Duw 
wedi addaw prydferthu y rhai llednais ag 
iechydwriaeth. Y weddi ostyngeiddiaf & 
esgyn uchaf— ysbryd nefoedd yd yn 
cartrefu ar y ddaear. Un o brif weddnodau 
ei feddwl oedd ““grym deallawl.” Ni feddai 
ond ychydig o allu dychymygol, ond yr 


oedd ganddo ddeall da, eang, a chywir o 


bethau Duw; eto ymdroai dychymyg weith- 
CT AH YN 
trwy y en. Bu yn iwy ei 
holl waith. Yr oedd yn esboniwr bog a 
chroew o'r testyn a gymerai, a thrwy hyny 
efe a sicrhai amrywiaeth naturiol, pe yr ee- 

id ei ddyddiau, tybid y buasai ym un 
o'r pregethwyr mwyaf defnyddiol. Yr oedd 
yn , sobr, a rheolaidd; yn nerthol mewn 
laith, yn wreiddiol yn ei faferion, yn natur- 
iol ac yn felus iawn. Buasai eì bregethau yn 
rhy hir oni bai eu bod yn dda, 

OBEBRTS, ROBERT, gweinidog y 
Weeloyaid, & anwyd yn otty, plwyf 
Gwyddelwern, sir Feirionydd, tua'r flwyddyn 


1809. Byddai hynod o syml yn 
ai ddeall daa chyflym 


fachgen, a dan 
yn yr ysgol bbathol; siariadai fel hen 
dyn. eddwyd ef gan bregeth y Parch. 
Thomas Aubrey i ddyfod at grefydd. Yr 
oedd o gyfansoddiad cadarn, a meddwl - 
us a threiddgar, meddai gof da, gwnai bob 
peth gyda pharodrwydd meddwl. Aeth i'r 
y flwyddyn ddylynol! felly galwyd ef yn 
y Mwy ylynol; elly 
gyn cn ut mne, 
wer o'i gws y en achyr- 
haedd gwybodaeth; ditoddai i fyfyrio drwy 
gydol y nos, yr hyn, yn ddiameu, a effeith - 
lodd yn dra niweidiol ar ei iechyd. Achos 
eneidiau a'i gyrai ìi ddwysefrydu ac i weddïo 
ar hyd y nos; yr oedd yn caru rheolau a 
threfniadau yr enwad yn fawr, a safai yn 
o'u plaid pen fyddai galwad am hyny. 
afodd gystudd maith, nechreu yr hwn 
y teimlai yn fawr ei fod yn methu myned 
i'w gyoeddiadau; ond gwelodd mai ewyllys 
yr Arglwydd oedd ei osod ef yn mhair 
cystudd, a dysgodd ei Geidwad iddo yn 
raddol fod ei lafur cyoeddus wedi dyfod i ben. 
Nid peth hawdd oedd i ddyn ieuano, yn 
mlodau ei ddyddiau, ymostwng yn ddirwg- 
nach i Ì ei siomi yn nechreu gyrfa o 
ddefnyd ioldeb yn y byd; ond yr un Ar- 
glwydd ag sydd. yn cyflogi i'r winllan sydd 
yn galw y gyyeithwyr adref. Daliai un- 
deb agos â Duw, pan ar wely cystudd, dy- 
wedodd wrth un o'i frodyr, pan yn ymweled 
ef unwaith, “ Yr Arglwydd a'ch anfon- 
d yma nid yn rhy fuan, nao rhy ddi- 
weddar ; pe daeth yn t, buasech yn 
rhwyetr i'r gymdeithas, ond yn awr yr wyf 
yn cael dywedyd am dani. O! diolch, diolch 
i'r Arglwydd am dani.” Yr oedd fel Moses 
ar ben Pisga, wedi cael trem nefol ar y wlad 
well. Bu farw pan oedd ond 27ain oed. 
ROBERTS, THOMAS, gweinidog y Wes- 
leyaid, a. anwyd yn ninas Bangor, air 
Gaernarfon; ond pa bryd nis gwyddom. 
Aeth i'r weinidogaeth yn y flwyddyn 1807, & 
bu farw yn 1809. — Ni bu ei daith weinidog- 
aethol ond byriawn. Ymddengys iddo farw 
n dra dedwydd, wedi teithio dìm ond dwy 
ynedd A A weinidogaeth. 
ROBERTS, WILLIAM, Clynog, gwein- 
idog gyda y Trefnyddion Calfinaidd. Gan- 
wy Awst 8fed, 1773, yn Hendrefach, yn 


ROB ôlT7 


mhlwyf Olynog Fawr, Arfon. Pan oedd 


oddeuîn Bai neu W h mlwydd oed, anfon- 
w i'r y yddiol ìi og, at 
diweddar Barch ig John Narte wedi 
hyny o Lan ; â Du. yno am tua naw mis. 
nddylynol i h cafodd dri mìs o ysgol 
gydag un John Walter, yn Nghlynog. r 
unig ysgol a gafodd wedi hyn oedd llai na 
thrimis, yn Eglwys Fawr Clynog. Dysgodd 
gyda'r ddau athraw olaf UM dipyn o Seisneg, 
a rhifyddiaeth, mor belled a chy ariaeth 
(rule of three). Yr oedd. yn hoffi dysgu yn 
fawr, ac yn cynyddu yn gyflym yn ol y 
manteision oedd yn gael. Pan yn bedair- 
ar ddeg oed claddwyd ei dad. Parhaodd ei 
syched am addysg, a gwneud pob ymdrech 
ì ddysgu ei hun. Yr oedd, ar y pryd, wr 


ieuano o gâr iddo byw mewn fferm ger 
llaw, yr Trwm oed ysgolaig glew; ac 
fel y byddai yn rhedeg yn lled fynych i'r 


Hendre Fach dreulio dechreu nos gauaf, 
un oedd William Roberta yn arfer ymofyn 
wer ag ef, a chafodd lawer iawn o gymo 
i ddysgu drwy yc ddiadau a roddai 
iddo. Yr oedd ei rieni yn aelodau gyda'r 
ryan Ang Neillduol, ac amlygent gryn 
b hyddddag ei weled yn baeddu i droi allan 
yn n gwyllt, ac anystyriol, Dywedai 
wrth ill iddo, tua blwyddyn neu ddwy 
oyn iddo farw, ei fod yn cofio am ryw 
beth dwys ar ei feddwl pan o gylch tair-ar- 
ddeg fel y nacaodd gyflogi ì fyned at ei 
ewythr, y diweddar Mr. Roberts, y Bank, 
Caernarfon, wrth feddwl na byddai yn 
gyfleus iddo fyned i'r capel oddi yno. Pan 

d tuag ugain oed, yr oedd diwygiad 
nerthol yn y gymydogaeth. O ddeutu 
u yn 


yr amser hwn agos a boddi 
mor wrth ddal pysgod. Dywedai efo ei 
iad, “ Yr wyf cofio 


un am yr amgyl 
fy mod yn meddwl gyda phryder a dychryn 
mawr, pan yn y perygl hwn, am bre a 


| h egol, R 
— Sn nobeto, yn mha un y dywolai am ddyn. 
' ac 


wni mesur eu annwiredd, 
yna ì yn ddisymwyth fel 
na byddai meddyginiaeth.' Ofnwn fraw- 

oedd wedi 


estun y blaenaf oedd, *' Wele, y mae yn 
dyfod 'r cymylau, a_ phob llygad a'i 
gwel ef.” Effeithiodd y bregeth yma, a'r 
testun, ddwfn ar ei feddwl i ao o ddy- 
chryn i ddy ; gweithiwyd ef i ymwasgu 
â eglwys d Capel chaf, Clynog, 
tua diwedd y fl yn 1793. Wedi ymuno 
â dd odi fywiog mewn pob 


ym ion crefyddol a ymgynygai i'w 
9 


ROB 





-_ — — 


feddwl. Pan daeth y Parch. T. Charles o'r 


) Pan glyw- 

odd Mr. Charles hyny, pwysodd arno gyda 
d u; acfelly y bu, 

er bod yr anturiaeth yn destyn llawer o 
siarad a syndod i'r hen frodyr yr wythnos 
ganlynol. Dywedai un hen wr o wehydd 
wrth hen frawd arall o deiliwr, “ Huwcyn! 


bwytho un tipyn,” atebai y llall;” athebyg. 
i hyn oedd meddyliau Then frodyri gyd. 
odd gyfl ieuanc oedd wedi 
cael ysgol ddyddiol fel yntau, â roddai ef 
ei gyno yn y gwaith; & wnae 
gyda phob parodrwydd. edi Tddo fod yn 
ymdrechgar gyda'r ysgol Sul yn y gymydo - 
aeth, yn ngwyneb llawer iawn o eb- 
iadau, abod yn llafurus yn ei gylchoedd 
crefyddol am naw neu ddeg mlynedd, 
dechreuodd bregethu mewn hen dy yn agos 
i'r Capel Uchaf, ar achlysur lnos un o'r 
teulu. Yr oedd hyn tua'r wyddyn 1804. 
Derbyniodd ei neillduad gweinidogaethol yn 
mhen tua 15eg mlynedd ar ol hyny, sef yn 
y flwyddyn 1819. _ Pan fyddai gartref, dar- 
llen, astudio, a chyfansoddi, a gymerai i 
fyny y rhan fwyaf o'i amser, yn nghyd â 
gweinyddu yn yr ymgynulliadau crefyddol 
yn y gymydogaeth. Treuliodd ran helaeth 
o'i lywyd mewn teithio trwy yr holl Dy- 
wysogaeth a threfi Lloegr i bregethu yr 
efengyl, a dadleu o blaid y gwahanol gyin- 
deithasau a'r symudiadau a dueddent at ei 
llwyddiant a'i thaeniad cyffredinol. —Pre- 
gothwr i'r deall a'r farn oedd efe, yn hytrach 
nag i'r gydwybod a'r teimlad.  Amlach y 
gwelwyd ef yn wylo wrth weddïo a phre- 
thu ci hun, nag wrth wrandaw ar ereill. 
Yr oedd yn ddyn pwyllog; ni chyfodai ond 
anfynych iawn uwchlaw tymeredd naturiol 
nwydau; yn caru dull ymresymiadol yn ei 
regethau, gan amlygu dawn a hyfrydwch 
mewn agoryd seliau, mynegu dirgeledig- 
aethau, cysoni anhawsderau, goleuo pethau 
tywyll; yn fyr, esbonio, athrawiaethu, a 
phrophwydo, oedd llinell fwyaf naturiol eì 
athrylith, yn hytrach na chwareuaeth ar- 
eithyddol ar danau teimlad a nwyd. Byddai 
ei bregethau bob amser yn meddu trefn, 
eglurder rhesymegol, a chysondeb meddyliol 
da. Dangosai ymchwiliad ddwfn a chraff, a 
dirnadaeth drei dgar eg arddunol yn mhethau 
uchel prophwydoli th, a deonglai yr ar- 
ddluniau a'r ffugyrau gyda rhwyddineb 
athrawaidd ac eglurder cyson. Nid pre- 
gethwr yn unig oedd William Roberts, ond 








ROB 





amlygodd ei hun yn fawr a llafurus fel 
awdwr a darlithydd. Yn y flwyddyn 1819, 
argraffodd lyfr bychan yn cynwys detholion 
o waith y diweddar Barchedig John Angel 
James i Athrawon yr Ysgol Sabbathol, wedi 
ei gyfieithu ganddo ef ei hun. Dygodd 
hefyd lyfr drwy yr argraffwasg ar yr “ Or- 
ì o Fedydd,” yn y flwyddyn 1845, yr 
hwn sydd yn cynwys sylwadau craff a syn- 
wyrol, a llawer o addysgiadau i blant â 
rhieni. Hefyd dadleuodd lawer, yn rymus 
ac effeithiol, ar hyd y wlad dros y cym- 
deithasau daionus a sefydlwyd ynddi, yn 
enwedig y “' Beibl Gymdeithas.” _ Nid oedd 
dim yn e ddawn yn wresog a chynhyrfìol, 
ond yr oedd ei bodaeth gyffredinol, 
ei synwyr da, ei fedr ì agor yr ysgrythyrau, 
a chynwysisd sylweddol ei bregethau, yn 
meud ei weinidogaeth yn dderbyniol gan 
bawb oedd y berchen deall a barn. Mewn 
cyfarfodydd eglwysig, ac yn nghynadleddau 
neillduol y gymdeithas, wrth drin materion 
athrawiaethol ac ymarferol, byddai ei syl- 
wadau yn wastad yn ddyddorol ac adeiladol. 
Bu farw Hydref 14, 1857, yn 84 mlwydd 
oed, ac ehedodd ei enaid llawn i'r wynfa 
dragywyddol ìi fyw byth gyda Duw a'r Oen. 
ROB TS, JÔH , Buckley, gweinidog ym 
Nghyfundeb y fTrefnyddion Calfinaidd. 
Ganwyd ef yn nghymydogaeth Saron, sir 
Ddinbych, tua'r tlwyddyn 1817, lle hefyd y 
dechreuodd bregethu yn y flwyddyn 1839. 
Yn mhen fua thair lynedd ar ol hyny 
symudodd i Buckley, lle yr arosodd hyd 
ddiwedd ei oes. Os oedd rhai culion eu 
barnau yn meddwl nad oedd yn bregethwr 
mawr, meddyliwn y cytunai pawb ì ddy- 
weyd ei fod yn Gristion mawr, ac felly yn un 
o enwogion Oymreig yr oes. Yr oedd yn 
cael gair da bob amser gan y rhai oddi allan 
stala chan ei frodyr crefyddol.  Treul- 

lodd ei oes gyda chrefydd, ac fel pregethwr 
nid oedd yr un ysmotyn er ei gymeriad 
crefyddol mewn un modd, dim i beri i neb 
ameu. ei fod WT duwiol ac yn ofni Duw. 
r ei weinidogaet gymeradwy gyda'r 
saint. _ Yr oedd pechadur a Cheidwad. cyf- 
lwr colledig dyn a threfn iachawdwriaeth 
gras, yn d redweli fawr yn rhedeg trwy 
ei holl bre u; a bu yn offeryn i ddwyn 
eneidiau lawer at Grist, a t hyny 
ychwanegu milwyr dan faner y groes. Yn 
ystod y pedair blynedd ddiweddaf o'i oes, 
sylwyd yn gyffredin gan yrhai a'i gwran- 
dawent, ei fod yn gwella ac yn cynyddu fel 
pregethwr—fod rhyw afael yn ei bregethau 
o ran meddylddrychau a chynwysiad—a bod 
llawer yn ail-adrodd rhanau o honynt yn y 
cyfeillachau eglwysig, fel rhai wedi cael ben- 
dith wrth eu gwrandaw. Teithiodd lawer ar 
ei draed, yn mhell ac yn agos i bregethu 
efengyl y deyrnas; a llawerSabbath y bu yn 
myned ar ei draed bumtheg milldir, a mwy o 
ffordd, gan ddychwelyd yr un dydd, wedi 
sefyll i bregethu dair gwaith, yr hyn a 
effeithiodd yn raddol ar ei gyfansoddiad; ac 
nid gormod, efallai, a fyddai dywedyd ei 
fod wedi marw yn aberth i'w ffyddlondeb. 


5$l8 


Pwy bynag a ymarferai dori ei 


ROB 





— — — 





au pregethwrol, ni fu y pechod hwnw erioed 
yn erbyn John Roberts. Bu farw Mai 12, 
1864, yn saith mlwydd a deugain oed. 
Gadawodd weddw a dau o blant i alaru ar ei 
ol. Oladdwyd ef wrth gladdfa addoldy v 
Trefnyddion yn Nerguis. 

ROBERTS, W IAM, Llanddaniel, un 
o gymydogaeth Llanrwst, yn sir Ddinbych, 
oedd Mr. W. Roberts; dyn byr o gorffolaeth 
oedd ef, eithr cryf a gafaelgar; pa beth 
bynag yr ymafílai ei law ynddo, efe a wnai 
hyny â'i holl egni; gweithiodd yn galed a 
diwyd iawn yn nyddiau ei ieuenctyd, a. gofal- 
odd fel dyn cynil am ei gyflog; ac wedi 
dechreu meddwl am y weinidogaeth santaidd, 

rynodd ei ddysgeidiaeth yn yr ys 1 gyda'r 

archodig y Dr. Phillips o'r Neuaddlwyd; ac 
fel prawf o'i fod ef yn ddyn diolchgar, 
hoffai son yn fynych ac yn barchus am enw 
a chynghorion Dr. Phillips. Wedi sefydlu 
yn sir Fon, llafuriodd yn Mdiwyd lawn, gan 
weinyddu mewn fri o gapeli, sef Hermon, 
Groeslon, a Llanddaniel. Yn mhen rhyw 

maint o amser gwanychodd Mr. Roberts 

n y clefyd aelwir cryd melyn; dyoddefodd 
lawer ar amserau, ond pryd y cai hamdden 
llonai yn fawr, a t phregothai mor wrol fol y 


tybiai Ai bobl ei f gwellau; ond ei ofìd 
a ddychwelai, ac oedd wybodus iddo eì hun. 
Fel hyny, efe a barhaodd hyd y diwedd, 


weithiau yn rhy wan i wneud dim, ac eil- 
waith clywai arno wneud llawer; bob yn ail, 
hyd oni orweddodd ar y gwely, o'r hwn ni 
chododd'i wneud ychwaneg yma yn y cysogr. 
Pan y deallodd ei fod yn rhy wan ì godi o'i 
wely aeth y Parch. A. Jones, D.D., i ym- 
weled ag ef.. Dywedodd, “* Fy nghalon sydd 
ddiolchgar i chwi am eich sorchog gym- 
deithas yn wastad, ac am ddyfod i ymweled 
â mi ar y gwely yma, lle wyf heb allu i 
fyned o hono. Ni chefais bob un yn gyfeill- 
gar a chynorthwyol fel chwi. Na ddo! na 
do! Diolchi chwi yn awr.” _ Dechreuodd 
gyfeirio yma at rai brodyr oedd wedi erlid a 
io arno am briodi hen wraig weddw ag 
oedd byw mewn tyddyn bychan yn y 
gymydogaeth. “Cymerwyd achlysur,” medd- 
ai, “i feio arnaf oblegid i mi briodi y wraig 
yma. Gwir yw, y mae hi yn hŷn o oedran 
na mi, ond. yr oedd. yn dda 1 mi ei chael, 
oedd hithau yn dewis fy nghael inau. Ni 
wyddwn i gynt fod yr un arall mewn ewyllys 
i mi, canys nis gofalais, ao y mae hi gwedi 
fy ngharu ia fy swydd, ac wedi fy am- 
geleddu i yn ddiwyd, mewn gwendid ar y 
gwely yma yn hir bellach, er hyn nid yw yn 
pallu yn ei ffyddlondeb. Y mao arnaf 
rwymau i ddiolch i Ragluniaeth am gartref 
ac amgeledd.”  ““ Anwyl frawd,” ebe Dr. 
Jones,” yr wyf yn gwrando arnoch yn ad- 
rodd eich doluriau, a'r archollion a gawsoch, 
yn nghyd a'ch cydnabyddiaeth o ddaioni 
uw yn nghymysg a'r garw driniaeth gan y 
dynion hyny. Yr ydwyf fi yn cydymdeimlo 
â chwi, yn wir. Fe allai y deuant i ymwcled 
â chwi pan y deallont eich bod yn gorwedd, 
ac yn mefhu cadw at waith y Babbath; mi a 





ROB 


519 


ROB 


m————N————— ue z— PM DHP EE ———— DNW N—N—ssSs ss GW 


NW—————pp— —s 


chwi am grybwyll hyny! Mia ymlonyddaf 
yn hyny edd, Noddfa i'rtrallodedig! Mi 
a. roddaf bob peth yn ei law ef, fy Nhad nefol! 
Cyn byddo hir, mi a fyddaf gyda boneddig- 
igion o galon, o ymarferiad, ïe, o etifeddiaeth 
hefyd! Yr wyf bron a gadael y byd hwn 
a'i bethauchwerwigyd! Pa bryd y deuwch 
ì bregethu i'r bobl yma? Mae yn dda gan- 
ddynt eich gwrando, ac mae yn dda genyf 
finau hyny. Pobl ydynt a gerais ac y gofal- 
ais am danynt yn ol eithaf fy nghallu. Do, 
mi a wn i mi eu caru yn fwy na phob peth a 
welaisynybydyma! O esu Orist yw fy 
mywyd ìi byth!” Ar hyn llanwodd ei lygaid, 
a phellodd eì lais, fel na allai ddywedyd 
ychwaneg! Gwrandawodd yn dawel. Dy- 
wedodd Mr. Jones wrtho amryw bethau, 
darllenodd a gweddïodd am oleuni yr Ysbryd 
yn y glyn. Siriolodd yntau yn fawr iawn. 
Ymadawsant y dydd hwnw heb weled eu 
gllydd mwy. Bu farw Mai 29, 1830. 
laddwyd ei gorff yn y gladdfa wrth gapel 
Rhosymeirch, yn sir Fon. Yno oedd 
weinidogion yn bresenol ar yr achlysur; 
Mr. Griffith Bethel, Mr. Evans, Beaumaris, 
Mr. James. ac ereill, yn nghyda lluaws o 
foibion a merched, hen ac 1euainc. _ Yr oedd 
Mr. William ltoberts yn ddyn gonest a chyf- 
iawn o egwyddor, ac felly yn weithredol; 
yr hyn oedd glod a pharch teilwng iddo tra 
y bu byw. _ “ Cyfiawnder, cyfiawnder, a ddi- 
lyni.”— Deut. 16-20. 
ROBERTS, DAFYDD, o Ddinbych, oedd 
trydydd mab i Lewis ac Ann Roberts, o'r 
Felin saf, yn mhlwyf Llangan, sir Gaer- 
fyrddin... Ganwyd ef y lUfed o Fawrth, 
1787. Pan yn ei febyd yr oedd ei rieni yn 
ymdrechgar a gofalus iawn i'w addysgu yn 


n oneddau sylfaenol a gogoneddus yr 
efon Gellir dywedyd eì fod fel Nazar- 


1 

ead FDduw o groth ei fam. Yn y flwyddyn 
1804, pan yn 17 oed, efe a ymunodd ag 
eglwys Orist yn Henllan Am » yr hon 
oedd y pryd hwnw o dan ofal gweinidog- 
aethol y Parch. Thomas Morgan. Yn 

ílwyddyn 1805, dechreuodd bregethu ; - 
odd. ei gymhell gan yr eglwysi bregethu y 
waith gyntaf mewn cyfarfod neillduol. 
Cafodd yr eglwys gymaint o foddlonrwydd 
wrth eì wrando fel y darfu iddynt oll, yn un- 
fryd, ei awdurdodi a'i annog i fyned rhag- 
ddo yn y gwaith o bregethu. Yn y flwydd- 


— 


yn 1806, derbyniwyd ef i'r athrofa, yr hon 
oedd y pryd hwnw yn Ngwrecsam, o dan 
ofal y Parch. Jenkin Lewis. _ Bu yno bedair 
blynedd. Cafodd Mr. Roberts, ar ei ym- 
adawiad o'r athrofa, gymelliad i fyned ìi 
Llanfyllin, ì weini i eglwys yr Annibynwyr 
O, ar k' pryd hwnw heb un gweinidog. 
edi bod yno -ychydig fisoedd, cafodd ar 
ddymuniad yr eglwys, ei neillduo i waith y 
weinidogaeth efengylaidd ar y 23ain o 
Hydref, 1810. Bu Mr. Roberts yn llafurio 
yn Llanfyllin am tua phum mlynedd. Yna 
efe a aeth ac a gymerodd ofal yr eglwys yn 
Bangor arno, yn nghyda'r canghenau a ber- 
thynent iddi, ar y 3Uain o Fedi, 1815... Yr 
oedd yr achos yn nodedig o isel a gwan yno 
pan gymerodd efe ofal yr eglwys arno. Nid 
oedd yn Mangor ond un dyn ac ychydig o 
hon wragedd tlodion yn y gymdeithas. Yr oedd 
d achos mewn sefyllfa ddirywiedig iawn. 
id oedd yno un ysgol Sabbathol. _ Yr oedd 
y ndawyr yn ychydig o rifedi, ao yn an- 
efydlog iawn. Yn Caegwigyn yr 
achos yn mron wedi darfod yn hollol. Wrth 
y Gloddfa yr oedd yn isel iawn, oherwydd 
mae yn debyg anghyfleusdra y lle oedd gan- 
ddynt i addoli, sef bwthyn tlawd, yr Trwm 
oedd yn fychan ac jn fyglyd iawn. Yn 
Nghaerwrion yr oedd mewn gwell agwedd 
nag yn ylleoedd ereill, eto yr oed o 
anghydfod yn mhlith y bobl. Ond bu Ìia- 
fur ac ymdrechiadau Mr. Roberts mor fen- 
dithiol a llwyddianus yn y dref a'r wlad, fel, 
yn mhen ychydig flynyddoedd, aeth y 
gwaith yn ormod ì un gweinidog i'w wneud, 
o ganlyniad yr oedd yn rhaid naill aì rhanu 
y maes yn ddau, neu gael un arall i fod yn 
ydweimidog â Mr. Roberts. Yr oedd ei 
eddwl ef yn tueddu i fyned i'r wlad yn 
hytrach nag aros yn y dref; gan hyny efe a 
wodd a'r eglwys yn Mangor, mewn 
oddwch H chari , ac â aeth ì fyw i'r wlad, 
i dyddyn bychan a yd iddo frwy ym- 
drech un o'i gyfeillion. Yr oedd agwedd 
hyfryd a dymunol iawn ar yr achos pan y 
cymerodd yr ymadawiad hwn le. Yr oedd y 
gwrandawyr yn Mangor yn lluosog iawn, ac 
o-40i 50 o aelodau yn eglwys, a rhaio 
honynt mewn amgylchmdau da, yr ysgol 
Sabbathol yn flodeuog a llwyddianus iawn, y 
capel wedi eì adgyweirio ac oriel wedi ei 
hadeiladu ynddo, a heddwch ac undeb yn 
teyrnasu yn yr eglwys. Yr oedd llwyddiant 
cyffelyb yn mhob un o'r lleoodd yn y wlad. 
Ŵrth y Gloddfa adeiladwyd capel mawr yn 


| yflwyddyn 1820, yr hwn a enwyd Bethesda. 


— 


r amser hwn yr oedd oglwys Dinbych wedi 
cael ei hamddifadu o'i gweinidog trwy ym- 
adawiad Mr. Everett i'r America, yr Tn 
cyn eì ymadawiad—a enwodd Mr. Roberts 
fel un addas ì fod yn weinidog yn Ninbych. 
Yr oedd llawer, os nid. pawb, o'r gweinidog- 
ion cymydogaethol o'r un golygiadau a Mr. 
Byverett, a chan iddo gael galwad galonog 
oddiwrth yr eglwys, ac anoguoth gref oddi- 
wrth eì frodyr yn y weinidogaeth, wedi ym- 

ynghori llawer â'r Arglwydd, efe a bender- 
ynodd fyned yno. Cafwyd arwyddion 





ROB 


— 


boddhaol yn ystod yr y bu. yn | 
ny au fod ei ddyfodiad nil yno yn ewyllys | 
iant mawr ar eì 





e gynylogth lle y mae ap heirdd a 
YM Rhiw, & 


pa ool er talu y 
ar gapo eol yr Alarch, 
n mhen ychydig ddyddiau wedi 
iddo fyned i i Lynlleifiad, efe a erwyd yn 
glaf iawn gan glefyd a elwir rAeumatic 
Jever, aeth son am dano yn fuan trwy lawer 
iawn o'r dref, a theimlodd llawer dosturi 
neillduol ato, ac mor gyniod ag ag y daeth yn 


y a ed oddiamgy d hyny 
wg gan Gymry a Sein, lrwy fod 


pawb a wyddent am yr amgylchiad yn ei 
derbyn yn roesawgar a siriol i'w tai, ac 
yn cyfranu mwy iddo o lawer nag a fu- 
asent yn wneud pe buasai heb fod yn glaf. 
Hydref yr 20fed, 1815, priododd ferch 
Price, barcer, Llanfyllin. Dywedai un a'i 
hadwaenai yn dda am dano, “' Os oedd efe 
Hwn de A ywodraeth rhyw fai mwy na'i 
y bai o feddwl yn rhy dda am ereill 
eunh hwnw, ao felly hwyrach ddim yn 
gwylio n rhag dynion dichellddrwg, gan 
wl fod pawb yn ddiniwed, yn uydnaïou ac 
yn Gristionogol fel efe ei hun.” 
pd ynyr hono, 


ei fywyd yn gyffredinol ei 
dan lywodraeth y dymer b 
gef cariad, yr hwn ni feddwl ddrwg. Ni 
fyddai un amser yn ddrwgdybus o neb, ond 
meddwl y goreu, er iddo hyny. gael 
llawer siomedigaeth mewn dynion dieg- 
wyddor. Ŷr oedd efe yn fath o ddyn 
cyffredinol. Llanwai ei le yn mhob man. 
Gyfoeihogion, a chorid of yn fawr gan y 
y yfo oethogìon, a cherid ef yn fawr 
on oherwydd ch o mgoiddrwydd a'i a'i 
hunanymwadiad. d neb yn well gan 
dderbynwyr pregsthwyr ei weled yn dyfod 


i'w tal nag Gwnai ei hun mor gysurus 
bach 
Tel gysniog, y og, yr 


yn y palas godidog. 

d efe yn un a phwys y 

gwaith yn agos at ei feddwl, yn dd : gonest, 
yn dra_phell od iwrth wneu ym- 
ddangosiad gwahanol i'r Mn det, a fyddai mewn 
gwirionedd; efl, o dan lywod- 
raeth egwy da ac yn wr twyll 
ei HON ym ddan r oedd efe 
yda n bregethwr Sylweddol a melus, Nid 
haedd dai un amser at bethau anhawdd 


d or 


Bylau. a dhywyllwch:. anaml yr ymyrai â 


phynciau euol yn ei bregethau.  Dewisai 
llwybr o ganmol cariad Crist a dyddanu ei 
bl. Pell ydoedd hefyd oddi fod yn 


fab y daran; cynal y gweiniaid a phorthi 
ŵyn oedd d ei h dwch, er y dywedai yn | ewy 
llym yn erbyn od. Yr oedd yn meddu 
ar lawer o ddoethineb a gwroldeb i ymdrin 
ag achosion eglwysig; yr oedd ei dynerwch 
yn fawr at y gweiniaid a'r llesg, a'i lymder 


520 


ROL 


er od. yn deilwng o Was ìi Iesu 
yn erbyn, pech Roberts un o'r gweini- 
dogion mwyaf defnyddiol yn ei oes, ac yn 
offeryn i gasglu amryw gynulleidfaoedd, ac i 
adei amryw gapeli, a chododd yn yr 
eglwysi oedd dan ei ofal fwy o thwyr 
mewn nemawr o leoedd 


cymeryd lle ynddo, ac gnad oedd yn debyg o 
fyw nemawr yn hwy. Boreu y Sabbath can- 
lynol casglwyd yr holl deulu ato i'r ystafell, 
ac ymddyddanodd neillduol â phob un o 
honynt, a dymunodd fendith yr. Arglwydd 
iddynt. Dywedodd Mrs. am 
edrych i fyny at yr Arglwydd. Waii darfod 
ymddyddan â'r Teulu, dywedodd, “ H a 
ddywedaf, Ewyll y yr Arglwydd a wneler 
Yna efe a hunodd yn dawel yn yn yr Arglwydd, 
Tirion iawn oedd efe Mall! cai, ond 


yn ymyl angeu, yne cawn 
godi eto Myw awer yn dirionach wrth 
lant 


bum eriood or 
bas Y" gun Uu cbuet daen 


ahaner. Y îr diw af yp nawthodd ocdd 
Awst 2ail, 1836, cymerodd ea I destyn o Rhaf. 
i. 20. Treuliodd ei oes yn ngwasanaeth ei 
Dduw, a bu farw Haelyr yr Arglwydd ar ddydd 
3a], y lleg o Ragfyr 1835, yn 48 mlwydd 
dwyd ef dydd. Tau canlynol, yn 

mynwent Mg AA; Wen. 

mys OBERTS, PETER, Llansanan, gweini- 
dog y Trefnyddion Calfinaidd. Ganwyd ef 
Mawrth 11eg, 1710. Dysgodd ddarllen Cy- 
n eì rieni gartref, yn wyth 
non Baw mlwydd oed. Nid oedd ysgol Sab- 
bathol i'w chael y pryd hwnw, a rhoddasant 


ynolid dini Tal. 


ef yn yr ysgol 
; ysgrifenu, &c., yn 


Seisneg, 
btyriu oed, daeth 

uam. Fa a dwysion a 'Hifrifol ar eì feddwl 
yn n r oghylc ei wrn rhy doa Duw. Yn 


u at y crefydd- 

yn Tanyfron y y hai a roddasant iddo 

YEAR deithas. Yn y flwyddyn 
1791, daeth a mryw barthau 


ledd Cymru, ac fell daeth ì eth ì Danyfron, 
y cafodd Peter Roberte ac ereill au 
graddau helaeth o orfoledd yr iec bydwriaeth, 
yr hyn a ddodd ei brofiad a'i ddoniau 
sbrydol ; raddau helaeth. Yr amser hwn 
eddwyd ei feddwl i hori a rhybuddio 
ereill, ac efe a hysb ei feddwl i'r hen- 
uriaid ac ereill. dalodd ganiatad i arfer ei 
ddawn an lleoedd anial y lleoedd cyfagos - 
i'w artref; yn ga ol 1 hyny galwy 1 
ymddangos yn y cyfarfod misol, i dey , 
wrth ymddyddan ag ef, foddlonrwydd mawr 
am ei egwyddorion, ei brofiad, a'i y 
au at y weinidogaeth, a chafodd mlaen gyda 
. Yna efe a aeth yn mlaen 
ya a ffyddlondeb. Yn 
T priododd a merch ìeuanc o 
o'r hon y cafodd naw o blant. Ar ol ygol, 
buont byw am amser yn cadw y, 





- re Y O WU NS 


—. mm — , wy, 


_ — — —  _ mm. 


ROB 921 





—_ —_—_—— 
— 


yn Ninby ch. Yn y flwyddyn 1800 symud- 
asant ì ych. Yn 1 fyw, lle y cartrefasant 
hyd eu bedd. Nid oedd achos gan myd 
ddion Calfinaidd yn Llansanan y pyd 
Dyny, ond ni orphwysodd efe hyd oni 
dir i adeiladu capel cyfleus a chysurus. 
Arg afu yn dadmaeth hawddgar ì achos yr 
ddiwedd ei oee, rnoddai fwyd, diod, a lley 
ddiwedd ei oes, rhoddai fwyd ; diod, a llety 
cysurus i'r wyr a ymwelent a'r ryw 
achos cref ddol, a hyny yn hollol ar ei draul 
ei hun. Yr oedd o herwydd ei waeledd a'i 
afiechyd, analluog i deithio, llawer er ys 
llawer o ynyddau; ond nd yr oed yn parhau 
nedi rai cym cwartaol, cyfar- 
f ydd misol a. “dheithau Sabbathol y sir. 
Ymdrechodd lefaru f er ei holl waeledd 
a'i afiechyd unwaith bob Sabbath, ac un- 
waith ganol wythnos, dros amryw fisoedd. 
Cynghorai ei SF PEg yn fyn 'ch, difrifol, a 
dwys, ì ymo am gre gyflawn, 8 
pheidio bod yn wresog gy ag un ran o'r 
gwaith, a bod yn esgeulus a chysglyd gyda 
y rhanau ereill. Wedi iddo gnel y yn anall- 
uog i gerdded i'r oapel, ho dwch ei 
enaid oedd darllen Beibl, a itr da 
ereill, ar yddai darllen am 'lwyddiant yr 


efer gwledydd tramor a manau 
Y sel | dyfroedd oerion i enaid sychedig 
ganddo. ynych y dywedir ei fod yn pro 


fenader, anghyffredinol yndd nt, ac y 
gin edyd g) da'r Salmydd, “* Mor 
elus yN eiriau 1 fm genau, melusach na 
mel i'm Yn aln.” Yn yr edd meddwl yma, 
y trefnwyd iddo helaeth fynediad i mewn 

dragywyddol deyrnas eì Arglwydd Iesu 
Grist, Ebrill 23ain, 1829, yn 68 mlwydd 
o'i oedran. Gellir dywedyd am Mr. Roberts 
fel duwinydd a phregethwr, fod ei olygiadau 
yn dreiddgar ar bethau dyfnion athrawiaeth 
er nad oedd yn u gwthio i'r dyfn- 

der can belled a rhaì, eto yr oeddynt yn 

, Cyson, â symledd duwiol yn goron ar 


yr oll. Ei destunau fyddent uyn nodedig al yn 
ye am ac wedi eu 








yn &,odin, effro, abywiog; ei 
hefyd oedd naturiol a pheraidd; a i allasid 


dywedyd am dano, mai “ Gweinidog cymwys 
y Testament Newydd” ydoedd ef; han 
gollwyd ef, collwy mawr yn 

oedd Mr. Roberts FUN siampl ou mededg H r 
rhai oedd ieuengach 


dd. cs Fellid al 
“ c weithiws difof, sf, llywydd medrus, a M 
ffyddlon ar hi tŷ,” —mewn d blaeth yr 
mewn : cerydd yn ddidderb 


mown cymdeithas ig, 
eiriol, ac adellad, adeiladol; brawd ydoedd i'r henur- 
i cydlaforwr esmwyth i'w holl yr; 
tadnag tirion i' r ieuenctyd, cy cydymdeimlydd 
gwastadol a'r cystuddi ledig, oei wad dyogel 
u Md rth ll 
pro us, cynorthwywr ewy ysgar i'r 
gwan—iïe, halen hallt, canwyll oleu, dinas 
amlwg, seren eglur, ac udgorn seingar. 


ROB 





— 


yd gallu u Duw, rhinwedd 


Ynddo ef Fe. 
anfeidrol ras; a'i unig anthem ef 
fydd yth a me “ Iddo ef, &c.” 
ERT ROBERT, myfyriwr 
rllaw undain. 


ger Ganges gled 
wy entre sir 
Feirionydd, Mawrth 1af, 1807, o rieni ddiwyd a 
gonest. Yr oedd Robert a'i glyw yn drwm, 


&'i olygon yn wanaidd, felly yn analluo 
ddysgu un gelfyddyd er enill ei fywioliaet, 
ac fe 


ŷmdrechwyd rhoddi mwy o y 
iddo ef nag ìi un o'r plant ereill. gwl 
llawer o anfanteision yn perthyn ì i'w gorff, 
eto gwnaeth awdwr natur y diffygion hyn i 
fy ny trwy ei gynysgaeddu ag enaid mawr, 
sBynwyr cy , 80 amgyffredion eang iawn 
osodd! awy, dd mawr am ddysgeidiaeth, 
erbyn a chynwys bod- 
aoth er yn blont ; &chan faint ei awydd am 
bob gwybodaeth fuddiol, cad ef diog 
ymgymysgu, ond ychydig gyda i ì 
gwamal ac anystyriol. Efe a aeth i'r 
ach grefyddol at y Trefnyddion C idd; 
acni bu orïoed yn ofid iddyn Firu oedd 
blwy oed, d 1 eehreuodd n A 
genedigo ; on 
ychydig o awydd am gyn med wdd o yn r 
rhan fwyaf o drigolion y gymydogaeth, pen- 
derfynoddd symud oddiyno i Teyr ydymaen, 
plwyf Llanfachreth, yn eirionydd. Yn y 
cyfamser ymunodd a'r Eglwys Gynulleidfaol 
o, dan ofal gweinidogaethol y Parch. C. 
ones. Yn fuan canfuwyd fod ynddo gy- 
mwysderau i droi mewn cylch eangach nag 
aelod cyffredin, ac ano d of irarfer ôl 
deth gyn fel pregethwr. dododd ei bre- 
yn ng nghapel Jerusalem, er bodd- 
. add ì wb au ì clywsant yfai, fuan 
ol hyn, symu 1 sg f Llanll 
sir Gaernarfon, i g im ; 8 bu Iyn Ya ar 
uchod tua haner blwyddyn. ' Daeth 
EU” Er T. 
Jones, y pryd yn weinidog 
yn Nghaernarfon. d yn awyddus 
iawn am gn i'M manteision d idiaeth ; 
tA ye i Mr. Jones pa fod 
tuag at gael eì ddymuniad oddiamgylch, yr 
bws & roddodd iddo y llinellau canlynol i 
fyned at y Parch. A. Jones, D.D., r; 
'* Anwyl wd Am fy mod yn am 
eich parodrwydd at y gwaith iddiolch 
hwnw o gynorthwyo dynion ieuainc v dduw- 
ioldeb ac wn, mis mi aanfonais atoch y d Len 
ydd gyda yr eiriau hyn 
yn meddwl fod fod ìAN di yn meddu y yddau 
ragoroldeb, mi a wn eì fod JD orchwyl o 
boen a thraul, ond chwi edrychwch i le arall 
am wobr; ao oni oni ynd ch chwi ef, ni 
wn iam un arall y air hon a wna hyn yny: 


Ydwyf, fy anwyl fraw frawd, yr eiddoch, J. 


on ychydi gymeer daeth tair 
o bondefigosau i'r ad ani iau 
iai yn ei gapel. ayfrna a 
dab cc dywelodd wrthynt am uoedd 
bin Meirion, fel y galwyd ef, ai awydd 
am ychwanog o ddysg, &c.._ Oyn hir 


l cawsai wybod 
uan nd nu in Pan d th 


ROR 522 ROB 








yr amser ofo a aeth i Lundain, a chafodd ei 
roddi yn y British and Foreign Schools ; ond 
deallodd yn fuan mai dyben yr ysgol hono 
oedd ei gymwyso i fod yn ysgolfeistr; ond 
n fod eì olwg ar y weinidogaeth nid oedd 
awel o ran eì feddwl. Tra bu yn yr ysgol 
hono, ysgrifenodd ddau dreithawd yn Seis- 
neg; un ar “Farwolaeth,” a'r llall ar “ Ras 
a Llywodraeth Duw.” Dygwyddodd yn 
ddamweiniol i rai o weinidogion yr ymneill- 
duwyr weled y treithodau, (yn anfwriadol) 
iddo ef) a hoffasant y gwaith yn fawr, ac yna 
symudwyd ef yn ddioed i ysgol ramadegol 
»erthynol ìi Athrofa Cheshunt. Du yno am 
wyddyn, yna symudwyd ef i'r athrofa, lle y 
treuliodd e1 amser er anrhydedd i grefydd, 
er clod i'w athraw ac hyfrydwch iw gyd. 
efrydwyr, ac er buddioldeb neillduol iddo ei 
hun, o ran cynyddu mewn dysg a phob 
gwybodaeth fuddiol. Yr oedd ganddo ddoall 
cyflym, a galluoedd cryfion i dderbyn 
a«ldysg, a'i syched yn ïnwyhau yn feunydd- 
iol am yfed o ffynonau dysgeidiaeth. Nid 
oedd ei gyfansoddiad ond gwanaidd, ymafl- 
odd y darfodedigaeth ynddo; ac fel yr ydoedd 
yn myned yn waeth, waeth, anogwyd ef i 
ddychwelyd i wlad ei enedigaeth, ac ar ol 
hirfaith gystudd, anadlodd ei anadliad olaf yn 
esmwyth, fel pe diffoddid canwyll, ar Gor- 
henaf 18fed, 1832, yn 25 o'i oed. Yr oedd 
Mr, Roberts fel pregethwr, yn hynod o 
bwyllog, pwysig, a difrifol, a'i ddull mwyaf 
cyífredin ydoedd, ymresymu a'i wrandawyr. 
r oedd er yn ieuanc yn resymwr cadarn ar 
bob mater a erai mewn llaw. Ymddan- 
gosodd fel euwr amryw droion 
Dysgedydd, o dan y ffug enw “* Robin Meir- 
ion.” Fol prawf o'i ddewrder a'i wroldeb, 
aeth unwaith (pan yn Cheshunt) gyda dau 
ereill o'i gyd-ysgoleigion i le a elwir Ro- 
tunda i wrando gwrthgredwr (Jnfidel.) De- 
chreuodd hwn ei araeth ddieflig, trwy 
ddywedyd eì fod ef wedi cael ei fagu gyda 
rhleni yn moddu ar gydwybodau tyner; ac 
iddynt gymeryd llawer o boen a gofal i'w 
ddwyn ef ì fyny yn egwyddorion y grefydd 
Gristionogol. Ond meddai yr adyn, yn lle 
gwneud lles imi, amcanasant fy nystrywio, 
ac nid oedd eu gofal a'u diwydrwyd yn fy 
addysgu ddim amgen na chreulondeb o'r 
fath waethaf. Yna aeth rhagddo gan haeru 
yn haerllug a digywilydd nad oedd y Beibl 
ddim ond hen chwedlau ffol 8 disail, 9 eiddo 
dynion cyfrwysgall a thwyllodrus. ydyw 
'grefydd Grlatonogol ddim ond pethh hollol 
ddisail ac ynfyd, a bod paganiaeth yn mawr 
ragori arni, &c.; ac yn niwedd ei araeth 
rhoddodd her, os oedd neb yn y gynulleidfa 
yn ei anghredu ef am iddo ddyfod i fyny i'r 
esgynlawr a'i withwynebu yn ei haeriadau. 
Yna gofynodd Mr. Roberts i un o'i gyd- 
ysgoleigion a aì ef i fyny; atebodd yntau 
nad aiefe. Gofynoddi'r llallaaiefi fyny, 
atebodd yntau yr un modd nad ai efe. Yna 
ebe y Cymro dewrwych, “Myfi aaf.” Pan 
amcanodd fyned, dangosodd y dorf gryn 
lawer o ddiystyrwch iddo, er amcanu ei 
rwystro; ond ebe y gwrthgredwr, “ gad- 











— —  ——_— —— 


ewch iddo ddyfod i fyny, meddyliwn ar 
ei wyneb, 8 wna efe ddim llawer o 
niwed;” ond cyn pen ychydig 
yrthgrodwr brawf amlwg o'i gamsyni 
echreuodd Mr. Roberts areithio yn hynod 
o wrol, diofn, ac anwrthwynebol. _ Profodd 
trwy resymau anhyblyg, fod y Beibl wir 
air Duw, ac mai y grefydd Gristiono i ydyw 
yr unig grefydd wirioneddol yn yr holl fyd— 
ysawd, &c., ac yn ngwyne ym eì re- 
symau, cymerodd ei wrthwynebwr arno ei 
fod yn myned i lewyg; dechreuodd alw am 
ddwfr; ac o'r diwedd aeth allan rhwng dau, 
dan ei warth, yn ymwybodol naf ï 
wrthsefyll, yr ymresymiadau cedyrn a 
ddygid yn mlaen yn erbyn ei gyfundraeth 
felldi gol Yr oedd Robert Roberts yn un o'r 
myfyrwyr hyny yn Ngholeg Cheshunt, a 
wrthwynebasaut wneud arferiad o ddarllen 
gweddiau glwys Loegr yn yr addoliad a 
gynelid gan bobl Arglwyddes Huntington. 
Y mresymai Robert ag amryw o'i gydfyfyr- 
wyr yn yr athrofa, am yr anmhriodoldeb o'r 
cyfryw arferiad, ac o'r diwedd enillodd hwynt 
i'r un feddwl ag yntau. Yn ganlynol, cyd- 
unodd yr holl fyfyrwyr i anfon eu deisyfiad 
an gael peidio darllen gweddïau Eglwys 
Loegr yn yr addoliad; ac mewn canlyniad i 
hyn, galwyd hwynt oll yn mlaen, a hysbys- 
wyd iddynt, osnad yfuddhaent i ddarllen y 
gwoddïau, y caent eu troi o'r athrofa, a dy- 
wedwyd wrthynt am ystyried y mater gyda'u 
gilydd, a rhoddi eu hateb i'r rhai y perthynai 
iddynt; ac wedi iddynt ystyried y mater a 
dyfod oll i'r un penderfyniad, penodwyd ar 
Robert Roberts ì fod yn ddirprwywr dros y 
cwbl, a rhoddi yr ateb yn nacaol. Yna, 
wedi i'r ymddiriedolwyr glywed yr ateb hwn, 
enderfynasant ofyn iddynt bob yn un. 
fynwyd i Robert Roberts, yn gyntaf, a 
wnai ef. Yna yratebodd Robert, yn y modd 
mwyaf gwrol, nas gwnai—nad oedd ef am 
wadu ei egwyddorion fel ymneillduwr. Dy- 
gwyddodd fod y war oedd yn ber- 
thynol i bobl Arg wyddes Huntington yn 
eistedd yn nesaf yn y rhes, a fynwyd 
iddynt yn olynol a wnaent hwy. Ato t 
hwythau y gwnaent. Pan glywodd Robert 
Roberts atebion y rhai hyn, aeth ei feddwl 
Wedi hyn gofynwyd â fab ym Parch Mr 
edi hyn gofynwyd i fab y . Mr. 
Parry, o Gaerlleon, a wuai ef. Atebodd 
yntau, yn y modd cadarnaf, yn yr un ochr 
a Robert Roberts, ac wedi hyn atobodd pob 
un arall yn un oohr, yn a gadarn- 
haodd feddwl Robert, ao a barodd ìddo lawen- 
ydd nid bychan. Mewn canlyniad i hyn, 
caniatawyd i'r rhai oll a atebasant nas 
wnaent ddarllen y gweddïau, eu rhyddid i 
ynedi bregothu ì'r manau nad oeddid yn 
arfer y gweddïau, neu i'r manau yr arferid y 
gweddïau, pan y byddent wedi myned tros- 
odd ; a rhwymwyd y pedwar ereill ìi wasan- 
acthu bob Sabbath yn eu tro yn y manau yr 
oeddid yn eu harfer, yr hyn ydoedd gosb 
drom arnynt am eu bod mor ddiegwyddor. 
Cafodd y lleill o honynt eu cyflawn ryddau 
oddiwrth eu baich, ac hefyd fwynhau holl 








ROB 


freintiau athrofa fel arferol. Nid oes 
achos ofnì niwed tra byddom ar lwybr ein 
dyledswydd. 

ROBERT AB DAFYDD LLWYD, oedd 
fardd enwog, yn y rhan olaf o'r unfed 
ganrif ar bumtheg, rhwng y blynyddoedd 
1650a 1590. Y mae Moses Williams yn ei 
nder Poematum Wallicorum, hyny yw ei 
“* Fynegiad o Feirdd Cymru,” yn roddi eì enw 
fel hyn, Robert ab Dafydd Llwyd ab Rhys ab 
Gwilym ab Iouan Llwyd ab Gruffydd ab 
Gronw. Y mae rhai o'i gyfansoddiadau ar 

l mewn llawysgrifau. 

ROBERT AB GRUFFYDD AB IFAN. 
Nid ydym wedi cael hyd i hanes na_chyfan- 
soddiadau y bardd hwn rhagor na'i fod yn 
byw rhwng y blynyddoedd 1590 a 1640. 





623 


— —_ —— 


' deinig,” gan Parker 


' 
y 
i 
I 
' 


ROB 








teuluaidd i Dr. Parker,arch b Oaergrawnt. 
Ar y 5ed o Awst, J562, cafodd ei osod yn 
archddiaconiaeth Meirionydd, yn esgobaeth 
Bangor, ac ar y 26ain o'r un mis i reithor- 
iaeth wa dol Northrop, yn eszobaoth 
Llanolwy. Ar farwolaeth yr csgob Meyrick, 
dyrchafwyd efi esgobaeth Bangor, a chy- 
segrwyd ef IIydref 20fed, 1556, yn yr hon 
flwyddyn hefyd. y gwnaed ef yn D.D. 
Caniatawyd iddo hefyd i ddal y segur- 
gwydd o reithog Whitney, yn sir Rhydychain. 
Yr oedd yn ddyn dysgodig a charedig iawn. 
Yn “ Hanes Hynafiaethol yr lglwys Bry- 
y dywedir, “' Vir fuit 
prudens, et illis humanioribus literis atguo 

heologia non minus excultus, guam T.atina 
patriague lingua facundus.” sgrifonodd 


ROBERT DYFI. Un o feib enwog yr | amrywiol o lyfrau, ond nid ydym yn caol 
awen, yr hwn oedd yn byw rhwng 1ô90 a | fod un o honynt wodi eu hargraffu erioed ; 
1630. Y mae rhai darnau o'i gyfansoddiadau | yn mysg y rhai yr oedd casgliad holaeth o 


ar gael mewn llawysgrifau. 

ROBERT LEIAF, oedd yn achyddwr a 
bardd, yr hwn oedd yn byw rhwng y blyn- 
yddoedd I 1450 a 1490. Y mae amrywiol o'i 
gyfansoddiadau ar gael mewn llawysgrifau. 

ROBERT WYN AB CADWALADRB, oedd 
fardd enwog yn nghylch y blynyddoedd 1600 
hyd 1640. Yr oedd yn foneddwr o âch a 
meddianau, ac yn byw yn y Foelas, yn sir 
Ddinbych. 

ROBIN DDU O FON, bardd enwog ag 
oedd yn byw rhwng y blynyddoedd 1430 a 
1470. Y mae llawer o'i gyfansoddiadau ar 
gael mewn llawysgrifau, ao yn eu imysg un a 
ysgrifenwyd yn 1450, oddiwrth yr hon yr 
ydym yn deall ei fod yn dychwelyd o bererin- 
daeth o ltufain, wedi bod gyda y Pab Nicho- 
las V. mewn llong a llwyth o win, yn rhwym 
i Mon, ei wlad enedigol. 

ROBIN DDU O DDEHEUBARTH, a 
elwir gan Moses Williams, yn ei ““ Fynegiad o 
Feirdd Cymreig,” yn Robin Ddu ab Sioncyn 
Bledrydd. Bardd a flodeuodd rhwng 1470 a 
1510. Y mae rhai o'i gyfansoddiadau wedi 
eu dyogelu mewn ysgrifen. 

ROBINSON, NICHOLAS, D.D. Esgob 
enwog, â anwyd yn nhref Aberconwy, yn 
sir Gaernarfon. Yr oedd efe yn ail fab i 
John Robinson, Ysw., o Ellin, ei wraig, 
merch William Brickdale, Ysw. Yr oedd ei 
linach wedi ymsefydlu yn Aberconwy er WW 
amryw genedlaethau, ac fel llawer ereill, 
wed: dyfod i'r dref hono fel ymsefydlwyr 
Seisnig. Derbyniodd Nicholas Robinson ei 
ddysgeidiaeth yn Ngholeg y Frenines yn 
Nghaergrawnt, lle y derbyniodd v graddiad 
o B.A. yn y flwyddyn 1547, ac yn y flwyddyn 
ganlynol cafodd eì ethol yn gymrawd o'r 
coleg. Cafodd eì urddo yn gyntaf yn Îîs- 
weinydd ac îÎs-ddiacon, Mawrth 12fed, ac 
Wm diacon gan yr esgob William Glyn, yn 

angor, mewn urddiad cyoeddus 
eglwys gadeiriol, Mawrth 13e 
noeth urddwyd ef yn offeiriad, a'r oll tr 
rydd-rinweddfraint y Cardinal Pole. Ar ol 
dyoddef gorthrymder a_ chaledi yn yr achos 
Protestanaidd 
Mari, daeth ar 


yr 
o, 1556, a thra- 


mm nheyrnasiad y frenines 
ol ei marwolaeth yn gapelydd 


| 


| 
go 


ddefnyddiau hanesyddol, yn mherthynas i'r 
eglwys a gyladwriaeth y Brythoniaid a'r 
Cymry. mae y rhai hyn yn gynwysedig 
mewn cyfrol unplyg, ac y mae yr un wreidd- 
lol, yn llawysgrif yr esgob ei hun ar gael yn 
llyfrgell Hengwrt, lle. hefyd y mae hancs 
bywyd Gruffydd ab ynan, bronin Cymry, 
wedi ei gyfieithu ganddo ef ei hun, o'r Gy- 
mraeg i'r Lladin. Wedi bod yn Bangor am 
fwy na dounaw mlynedd, bu farw Chwefror 
13eg, 1684-5, a chladdwyd ef yn eglwys 
eiriol Bangor, ar ochr ddeheuol yr allor. 
riododd a Jane, merch Randle Brereton, 
Ysw., o'r hon y cafodd fab, sof William Ro- 
binson, o Gwersyllt, yn agos ìi Wrecsam, tad 
y Col. John Robinson, yr hwn oedd freninol- 
wr o'r bôn, yr hwn ar farwolaeth Siarl I, y bu 
rfod iddo adael y wlad, yn gyntaf i Ynys 
ynaw, ac wedi hyny i Ffrainc. Cymerwyd 
ei etifeddiaeth yn ddiofrydbeth, a gworthwyd 
hi, ond ar adferiad Siarl adfeddianodd hi. 
Etholwyd y Milwriad Robinson yn aelod 
seneddol dros Beaumaris yn y flwyddyn 1661, 
a pharhaodd yn A.S. hyd y gollyngiad yn 
1679. Bu hefyd yn Is-lyngesydd Goglodd 
Cymru. Yr oedd yn ddyn cywir a gonest, 
cyfaill gwirioneddol, deiliad ffyddlon i'r 
ron, ac yn fab selog Eslwvs Loogr. Meib- 
ìon ereill yr esgob oeddynt IIumphrey, Her- 
rt, Pierce, a'r Dr. Hugh Robinson, prif 
athraw ysgol Caerwvnt. Yr oedd ganddo 
hefyd ferch o'r enw Margaret, yr hon a bri- 
ododd az Edward Price, Ysw., o'r Faenor, 
sir Drefaldwyn. Bu farw yn mis Mawrth 
1680. (Willis's Surveyof Bangor.) 
ROBINSON, HUGLL D.D., oedd y pum- 
ed mab i Dr. Nicholas Robinson, es;ob Ìan- 
r. Ganwyd ef yn mhlwyf Llanfair, yu sir 
on. Derbyniodd ei ddysgoidiaeth yn ysol 
Caerwynt, ac wedi hyny derbyniwyd ef yn 
ymrawd parchus o Goleig Newydd, Rhyd- 
ychain, yn y flwyddyn 1605, wedi bod ddwy 
flynedd ar brawf, cymerodd ci raddiadau yn 
y celfyddydau yn 1611, ac yn mhen tua 
thair blynedd wedi gadael y coleg, gwnaed 
ef yn brif athraw ysgol Oaerwynt. Yn y 
flwyddyn 1634, gwnaed ef yn archddiacon 
Caerloyw. Yr oedd hefyd yn glwysreithydd 





ROB 


Wells, a rheithor Dursley, yn vr un sir. 
Ar doriad allan y rhyfel cartrefol, daliwyd ef 
yn ei ioliaeth yn Dursley, gosodwy d ef 
farch :—*“* A'i gefn at Fan gn cdd a |s 
drwyn at on ;” wy 
efi garchar aerloyw. "Wodi Y yny ymun- 
odd ef a'r blaid seneddol, & chymerodd y 
“* cyfamod,” sgrifenodd i'w amddiffyn. 
Trwy ei fod wedi colli elw ei glwysrheith- 
iaeth a'i archddiaconiaeth, ystod y rhy- 
fel gwobrwywyd ef a rheithoriaeth Hin- 
ton, yn agos i Gaerwynt, o'r hon yr ged 
breninolwr wedi ei ddidyo. Yr oedd efe yn 
hyddysg rhagorol, a duwinydd nerthol, ac yn 














hydd iawn mewn henafìaethau hanos- 
yddol. “8 Cyfansoddodd y llyfrau canlynol: 
1. «“ Precos,”' a ysgrifenodd at yasanaeth 


l Caerwynt, yn Lladin a Seisne 
: rammatioaliA gueedam,” Yn laŵn a a 


Seisn: 3. “ Antiguse Historia Synopsis.” 

d y rhai hyn oll yn Rhydyciain, 

mewn cyfrol fawr BPYg 4. ““Scholue Win- 
Phrases 


toniensis P .” 6. Annalium 
mundi universalium, &c. Tomus Unicus, lib. 
14. absolutus, &c.” — Daeth y llyfr hwn i law 
Dr. Thomas Pierce, deon Salisbury, a darfu 
iddo ef trwy orchymyn y brenin, eì adolygu 
» l iddiwy a ychwanegiadau mawrion. 

Mb SN yn binson Ebrill 8fed, 1655, a 
dhisddw d ef yn nghanghell St. Giles's ên 
the Pie (Walkers' Sufferings of the 


Clergy ae, HUGH, a fwrlwyd, allan o'r 
Drefnewydd, sir Drefaldwyn P. Henry 
a rydd iddo y cy meriad c canlynol:—'' Mr. 
Hugh Rogers, gweinidog teilwng a ffyddlon 
1 Iesu Grist, a drowyd Âm anghydffurfio 
o'r Drefnewydd, a gladdw wm, 
Mawrth 17eg, 1680. Hdsynhi arno fel 
cynulleidfâwr; ond ei farn, fel y dywedodd, 
oedd — Y dylai gweinidogion gael eu hurddo 
gan weinidogion a rh eu hunain yn 
gyfangwbl i'r gwaith hwnw; ac nad oedd 
awdurdod gan neb ond gweinidogion i bre 
gethu a llywodraethu mewn eglwys ffurf- 
ledig; a bod gweinidogion Orist, yn weini- 
dogion iddo ef yn mhob man, a lle bynag y 
byddo gair Grist ydr a'i or- 


dinhadau yn eu gweiny fod dian 
wir eglw s' Yr oedd yn o gyfeillgn 
wch ardderchog. Yr oeld ei oi dd wyddwch 


neillduol yn gorphwys mewn cyfrinach 
hyfryd ac adeiladol. —(Henry's M$scellaneous 
orks, Vol. ìi. p. 146. 
ROGERS, 
Gaerwent, sonir am dan 
MSS., dol athraw, yn 


il yn eir byny yn 1669. 


gweinidog Wesley- 
aid, a GE, yn Rhiwabon, ger Gwrecsam, | ma 


sir Ddinbych, y ílwyddyn 1780. Daeth 
at yn ' isho, a thrwy ei dduwioldeb 
a'i sel d ei fod wedi ei fwriadu ìi 
gylch eang o wasanaeth. Mes regethu yn 


gynorthwyol am beth amaer chym ymer- | c 
i'r weinidogaeth yn 
1807, Ei gylchdaith gyntaf osdd yn y flwyddy 

Bu am naw mlynedd yn pregethu Oymraeg, 


524 


ROB 











ac yn y flwyddyn 1816, aeth ab ySeison ; bu 
md dderbyniol a llwyddianus gyda hwy 

blynyddau dylynol. Yr oedd o feddwl |wl cryl, 

ngosodd lawer o wreiddioldeb yn ei bre- 

gethau. Yn y flwyddyn 1841, aeth yn uwch- 

sefydl herwy d gwendid ei iechyd 2 ym- 

vonport, ac w 
Barnstable, lle a MH 


y yn 
mae yn debyg y bu farw 


y l4eg o Ebrill, 1849, yn 69 mlwydd o'i 
Jedran, a'r42 o'i ' weinidogaeth. Pregethodd 
îe achlysurol hyd o fewn i naw mis i'w 

rwolaeth. Effeithiodd marwolaeth ei an- 
Wyaig ar eì synwyrau, fel na. chafwyd 
hyr o'i brofiad crefyddol ar ddiwedd ei oes ; 
er pynyu bu farw mewn tangnefedd. 
leysid, a anwyd yn y. Garth, plwyf Llanfair 
eyaid, a wyl, yn arth, p 
Dy ffryn C Ole dr Tdinbych, yn y flwyddyn 


1783. fydd yn foreu, ac yr 
u dunthwylh y ge genadaeth 


oedd yn yri o 
Gymreig yn yr ardal. Gweinidogaeth Mr. 
Jones, Bethafarn, a fendithiwyd er ei droed- 
igaeth. Daeth yn fuan i weddïo 
a dylanwad mawr. Bu yn dra defyd fel fel 
blaenor a phregethwr cynorthwyol. Addaw- 
odd yn gynar fod o fawr wasanaeth yn 
ngwinllan ei Arglwydd. _ Dechreuodd ei 
weinidogaeth deithiol yn y flwyddyn 1805, a 
phonodwyd ef ef i gylchdaith yf)nbych, mewn 
undeb Bryan. Er iddo fod yn 
flaenor Yn Nu drtal a p thwr am rai 
blynyddoedd, ac wedi ei fendithio â thalentau 
naturiol mwy na'r cyffredin, eto llafuriai 
dan lawer o anfanteision. _ Yr oedd ei feddwl 
fel estyll newyddion mewn masnachdy eang, 
ond heb ei llenwi â defnyddiau priodol, neu 
fel siop gemydd heb y pethau gwerthfawr o'i 
mewn. Y flwyddyn y bu yn Ninbych, dy- 
wedir iddo dreulio llawer nos Sabbath mewn 
gweddi, o herwydd ei ddiffygion y yn cyflawni 
gwaith y dydd. Pan ddeuai i'w lety, dywedai 
wrth wr y ty, Mr. Gabriel Edwards bach, yr 
wyf yn meddwl y rhoddaf bregethu i fyny 
am byth, nid yw o ddefnydd ìi mi gynyg ar y 
gwaith pwysig! Trwy betrusder a thrallod, 
nid bychan, y gweithiodd ei ffordd yn mlaen. 
Wedi dyfod ìi benderfyniad i fyned rhagddo 
yn y. weinidogaeth, aeth yn mlaen yn dra 
d i ddar en a myfyrio. Ni roddai 
hun i i'w amrantau gan ei awydd i ymbarotoi 
i'w waith mawr; weithiau cuddiai ganwyll 
oddiwrth wraig y tŷ, efe a ai i'w wely, ac 
wedi i bawb ymgolli gmewn cwsg, codai ì ì 
llwyddodd gwrai ig Tŷ ì raddau” i leihau yr 
tŷi u i leihau 
arferiad niweidio ae annoeth hyn. Bu eì 
ydd mewn gwybodae wr, buan, 
ue Daeth eì werth ì'r lwg, a do. 
u mg el goleuad o faintio 
Yn y â ddyn 1807, y dechreuodd 
ei ei ddawn aì dd 1 I dde efny dioldeb 'ymddangos yn 
yn ysoglwysiu, od barch mawr yn gyflym 
eglwysi. Yn yflwyddyn 18090, penod- 
Wyd efi 1 gylchdaith Caerffili; a bu yno yn 
cydlafurio mewn rhan gyda Mri. Owen 
ones, E. Anwyl, ao L. Jones. Tra yma, 
cyfieithodd y “ Prawf Dreithawd ” i gynurth. 


wyo deongli yr ysgrythyrau. Yn y blyn- 


— YV íu —_ — 


— 


yddoedd 1817 ac 1813, bu yn Llundain, a 
gweithredai fel golygydd yr Eurgrawn, yr 
hwn a gyoeddid y pryd hwnw yn y brif 
ddinas. “Yn ystod ei olygiaeth, ysgrifenodd 
sylwadau beirniadol ar bregeth Dr. Lewis, yr 
hon a ddysgai Galfiniaeth, ac ar ranau o 
Eiriadur Ysgrythyrol, Mr. Charles, o'r Bala. 
Oeisiai osod allan wrthyni athrawiaeth y 
ddau awdwr parchus a phoblogaidd hyny. 
Yn y flwyddyn 1814, sefydlwyd ef yn Aber- 
honddu, yn bregethwr Seisnig, mewn undeb 
â Robert Jones, Owen Rees, a. Robert Gard- 
ner. Yn 1816 a 1817, bu yn llafurio yn 
sir Fon, ac ysgrifenodd yr “ Ym- 
ddyddanion rhwng Dau Ymdeithydd, sef 
Hwntw a Gwyneddwr.” Testunau yr ym- 
ddyddan oeddynt brif athrawiaethau yr 
efengyl, yn enwedig yr athrawiaeth o barhad 
mewn gras; ymddangosodd yn y 18fed gyf- 
rol o'r Eurgrawn. Bu yn gadeirydd talaeth 
Rhuthin yn y flwyddyn 1816, ac yn 1817 ac 
1818, yn gadeirydd yr ail dalaeth Gymreig. 
Aeth aty Seison yn llwyr NWN y flwyddyn 
1819, yn mhlith y rhai y llafuriodd am y 
um mlynedd dylynol, pan terfynodd ei 
afur a'i oes. Bu farw Darlington, sir 
Durham, Ionawr, 1824, yn 41 mlwydd oed, 
a'r 19 o'i weinidogaeth. Fel siaradwr, yr 
oedd yn hyf, llawn, llithrig, a naturiol. _ Yr 
oedd ei lais yn gryf a pheraidd, a'i weinidog- 
aeth yn hynod o gymeradwy. Fel Cristion, 
yddai am argyoeddiad dwfn o'i ddiryw- 
laeth ; ac yr oedd ei brofiad o grefydd yn 
ddwfn ac arosol. Yr oedd duwioldeb yn ei 
holl ranau, yn sail ac yn wraidd i'w holl 
ymeriad fel Cristion a gweinidog dai Iesu 
Grist. Achos ei Geidwad, dedwyddwch 
lant Duw, a chysur ei frodyr yn y weini- 
do aoth oeddynt y pethau penaf yn ei olwg. 
OGERS, GEORGE, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Bomere Heath, a anwyd yn 
Maenclochog, sir Benfro, yr 25ain, 
1795. Wedi cael ei grefyddol hyfforddi, efe a 
unodd a'r eglwys Annibynol yn Hwl- 
ordd, yn 1816, lle yr oedd ei rieni wedi 
symud ì fyw. Yn fuan ar ol hyn ymroddodd 
a'i holl egni i fod yn athraw yn yr ysgol 
Sabbathol, yn nghyda gwahanol antur- 
iaethau Cristionogol ereill-a ddygid yn mlaen 
gan yreglwys. “el pregethwr cynorthwyol, 
yr oedd eì wasanaeth yn dra derbyniol a 
chymeradwy. Arol ymgynghoria'i ewythr, 
y Parch. B. Howell, yr hwn oedd un amser 
yn weinidog yr eglwys Annibynol, yn Bere 
is, Dorset, penderfynodd roddi ei hun yn 
gwbl i'r weimdogaeth, a rhoddi fyny ei 
alwedigaeth fydol. Yn 1822, aoth i athrofa 
Caerfyrddin. Ar ei waith yn ymadael 
oddiyno yn 1827, cafodd ei anfon at nifer 
fechan o Annibynwyr, ag ooddynt wedi uno 
a'u gilydd fel eglwys yn Bomere Heath, sir 
Amwythig. Yn y lle hwnw y sefydlodd tra y 
bu efe byw ; ar ol ei fynediad i'r lle dechreu- 
odd lu arian i adeiladu yno gapel; 
gweithiodd mor egniol fel yr oedd y cape yn 
cael ei agor Gorphenaf, 1827. Ar y lafo 
Fai, 1828, cafodd ei urddo yn weinidog. 
. Ymdrechodd Mr. Rogers yn gnled i bro- 
ER 


25 


—— e———  -—d, - ——— — ——_ 





ROW 


———— — —- 


— 


gethu yn y pentrefydd am lawer blwyddyn ; 
nid oodd ganddo ar un amser lai nag un ar 
ddeg o leoodd yr arferai efe gynal gwasan- 
aeth crefyddol ar amserau yn rheolaidd. Yr 
oedd un o'i orsafoedd yn Harmer Hill, pen- 
tref oddeutu tair milldir o Bomere Heath. 
Yr oedd yr argoelion yno yn dra anogaethol, 
adeiladwyd ac agorwyd capel ar y 29ain o 
Ebrill, 1834, yn y lle. Sefydlwyd yno eglwys, 
a gwnaed Mr. Rogers yn weinidog yr unol 
e wysi, Bomere Heath, a Harmer Hill. 

ewn cysylltiad a'r ddiweddaf adeiladwyd 
iddo anedd-dy, lle y cymerodd i fyny ei 
breswylfa, gan weithio yn dawel a ffyddlon 
waith gweinidog yn y wlad y treuliodd ef 
lawer blwyddyn o'i einioes. Yn 1859, trwy 
fethiant iechyd gorfu iddo roddi fyny y 
weinidogaeth yn HIarmer Hill, gan gadw 
Bomere Heath, lle y parhaodd i drizfanu hyd 
ei farwolaeth. Am ychydig flynyddau wedi 
ei symudiad, yr oedd yn alluog ì gyflawni ei 
ddyledswyddau gweinidogaethol mewn un 
lle; ond dochreu 1804, gorfu iddo trwy 
fethiant henaint roddi fyny ei ofalo gwbl; 
ond yn ganlynol ìi hyn, efe a adferwyd i'r 
fath raddau i'w nerth arferol, fel yr oedd yn 
gallu yn aml gynorthwyo yn y gwaith o 
regethu, ac ar y dydd cyn iddo gael ei 
ymeryd glaf o'i afiechyd diweddaf 
(Gabbath Gorphenaf 12fed, 1868), gwasan- 
aethodd fAr chymeradwyaeth mawr gapel 
Hadnal, lle flynyddoedd cyn hyny yr arforai 
bregethu yn aml. Dranoeth cymerwyd ef 
yn glaf iawn, a hunodd yn yr Iesu, ar yr 
21ain. Yr oedd ei holl fywyd yn cael ei 
nodweddu iflino. Yr oedd 
yn anghydffurfiwr cadarn, bob amser yn 
barod i amddiffyn ei egwyddorion. Gwrth- 
ododd fywiolaeth yn oglwys Ysgotland, yr 

o. 


hyn a daer gynygiwyd ìi 

ROGERUD, UON WEY, a anwyd yn nhref 
Aberconwy, yn sir Gaernarfon. Yr oedd yn 
fynach Francisaidd, ac M.A. o Rhydychain. 

r oedd yn enwog am ei ddysgoidiaeth, ac 
ysgrifenodd y llyfrau canlynol; **1 Contra 
Errores Armacani.” 2, *« Determinationes 
Scholasticoe.” 3. “Guestiones Theologica.” 
4. “ Lecture et Serinones.” Yr oedd yn 
yn byw yn nheyrnasiad Iorwerth III, bu 
farw tua'r flwyddyn 1370. 

ROWLAND, DAVID, a anwyd yn sir 
Fon, adorbyniodd ei addysg yn Neuadd St, 
Mair, yn Rhydychain. wodd y brif 
ysgol heb dderbyn urddradd, ac aeth yn 
athraw fab Iarll Lennox, gyda yr hwn y 
teithiodd lawer mewn gwledydd tramor, 
trwy yr hyn y daeth yn hyddysg iawn 
ieithoedd y Oyfandir. Ar ol ei ddychweliad 
daeth yn athraw o'r ieithoedd Groec a 

adin ; ac argraffodd at wasanaeth ei ddysg- 
yblion, ““ Gynorthwy rwydd i'r dysgybl, yn 
gyflawn o wahanol neu amrywiaethol frawdd- 
egau, wedi eu casglu o'r awduron Lladin- 
aidd.” Yr oedd hwn yn llyfr wyth plv.r 
wedi ei argraffu yn Elundain, yn 1578... Ys. 
grifenodd hefyd o'r Ysbaenavw, “ Hanes ddi. 
yr o Lazarillo de_'Pormes, Ysbaonwr, vn vr 


hon y eynwysir oi woithroloellrhyfoldol a'i 


gan ymdrech 





— ——_— — -. —— — 


ROW 
fywyd.” , Dygwyd hwn trwy yr ar 
wyth plyg yn Llundain, ny 
lwy eg hn Daeth allan drachefn yn 
ddwy ran, a chafodd yr olaf ei chymeryd 
allan o Groniclau Toledo, gan Juan de Luna 


a Castilian. ( Woods's Alâen Oron.) 

ROWLANDS HENRY, D.D., oedd esgob 
enwog. Ganwyd efyn Mellteyrn, Lleyn, sir 
Gaernrafon, yn y flwyddyn 1651. Yr oedd o 
ran ei rieni yn disgyn o deulu parchus iawn, a 
chanddynt eddianau yn y lle eì ganwyd ef, ac 
yn aelodau o'r ddau deulu mwyaf henafol yn 

sir. Enw ei dad oedd Rowlant ab Robert, 

8W., O Mellte ac enw ei fam oedd Eli- 
sabeth merch Griffith ab Robert Vaugh 
Ysw., o Talhenbont. Bu Henry Row 

yn dechreu yfed o ffynonell dysgeidiaeth, Vn 

ysol Penllech, ac Beth ìi Rhydychuin yn y 


ddyn 1560, pan dd ar ddeg 
oed, lle fel aelod o'r lle £ Newydd, iy cymer- 
odd ei raddiad o M.A. rddwyd ef yn ddi- 


ae yn Bangor, Medi 14eg, 1572, a thran- 
cafodd ei sefydlu yn rheithoriaeth 
igol, Mellteyrn. Ar ol hyny 
derbyni rheithoriaeth Launton, yn 8ìr 
Rhydychain; ac yn n yflwyddyn] ag iddo roddi 
fyny ellteyrn, yn y ddyn 1581, cafodd 
eì wneud rweinyd Penmynydd, yn 
eglwys gadeiriol Bangor, yn y flwyddyn 
1684, a derbyniwyd ef yn rheithor Aber- 
daron yn 1688. Gafodd eì osod yn neoniaeth 
angor yn yn 1699, ac esgynodd i orsedd esgob- 
ar e hwnw yn 1698, Myn ene, mp egrn 
Tachwedd 12fol, y flwr ddyn ono; ac 
flwyddyn 1605 Bydd ydd 
enw yr rydd Rowlands am byth. a uchel a 
o ,herwy ei haelionusrwydd rhyfeddol. 


d a thowyd yr eglwys gadeiriol ar 
ei aM draul el. ac anrhogo d yr eglwys a phe- 


dair cloch. Nef ysgol ramadegol yn 
Bottwnog, bwyl yth yr hon & 
waddolodd a thiroedd, ac y mae yn 

hyd heddyw, ac yn fendithiol iawn i'r rhai 


sydd yn yw yn y rhan hono o Gymru... Y 


mae y plant yn cael eu dysgu i ddarllen, ys- 
enu, a rhifyddegu, ac hefyd yn cael 
ysgu a ch d cymaint o wybodaeth yn 


y a'r Lladin, ac a'i gwna yn gymwys 

1 gael nine i goleg a gweinidogaeth yr 
Eg! B efe hefyd ddwy ysgol- 
0r1ae beg Iesu, yn Rhydy ia 
ao yn ei y ewylly wodd chw unt er 
addysgu dau fachgen tlawd yn ysgol Dangor, 
y rhaì a elwir “ Ysgolorion Hutchin,” er cof 


am ei frawd-yn-nghyfraith, Mr. Hutchin, 
boneddwr o eì sir Gaerloyw. Gadawodd hefyd 


gader. id y dei ed ei aydd 
edai yr Esgob Humphreys 
—. Mi fod. yn ddyn gwir ddn, yn 


gofalus am ei HN na'i i olynwyr ynddi, 


di dd ì flaen.” 
Esgob Bowlands, Go henaf 6fed, 1816, 


66 mlwydd oed, a c d ef yn yr 
gadeiriol, Claddwyd yr Teegob Hump 


526 


ROW 





- ——  x——— 
— —_ 


yn yrun bedd s ag ef. Williamu' s Eminen£ 
Welshmen.) 

ROWLANDS HENRY, oedd yn hynaf- 
iaethydd enwog, ac yn fab i Wilham w- 
lands, Ysw., o TPlasgwyn, yn mhlwyf Llau- 

wen, yn sir ?on, lÎ ganwyd Hen 
Y flwyddyn 18635. Ni chafodd. Henry fwyn- 

au ychwaneg o âdysgidiaeth nag a allasai 
ysgolion ei gany enedigol roddi ido, a a dy- 
wedir na fu yn mhellach nag Aberconwy 
erioed o gartref; ond id yne yn eithaf 
gwir, mai y man pellaf ei ymdaith oedd 

roesoswallt. Y mae amlwg ei fod yn 
ddyn o alluoedd naturiol cryfion, o os yn 
eidiaeth ddofn, ac yn ysgrifenydd enw« 

y Lladin ; profir hyn oddi y gwei 
awdnrol a ddy ygodd trwy Hy Y L ettwang. 
Wedi iddo dderbyn urdda wysig, yn ol 
trefn lwys eegobyddol, ca ei sefydlu 
yw erigloriaeth dan, yn sir Fon, yn 

genedigol yn 1696, yn yr hon y mae ei blwyf 
yn gapeloriaeth. i brif waith a 

enwid ona Antigua Restaurata,” 
gef “ Tfeithawd H iaethol, Naturiol, ac 
Hanesyddol o y yfro ned ” lwyd y 


aith hwn yn 
wydd 1723 23, syad nid Pa oedd Tn y cyn 
marwolaeth yr awdwr. Er na dan iddo 


ny gwaith hwn 'brofi ei hoff yb, mai 
ôn oedd prif eisteddle Derwyddiaeth, eto 


ymchwiliad 
yr awdwr, ac yn cynwys 


bedon defnyddio a ''ch 
gy 


cyfarfod” y De )erwyd on, neu y Brythoniaid 
mewn pethau Yn 
bury yn Bir 
Gwyddon.” Dygwyd d ail argraffiad o'r gwaith 
hwn allan gyd: Henry Owar ac ychwaneg- 
iadau, gan y Owen, yn y flwyddyn 
1766, yn gyfrol pêr ar plyg odd 
Henry Rowlands hefyd Dreithawd ar 
Ddaeareg,” cyn eì gwneud yn wyddawd ; a 
wodd mewn llawysgrifau ran o “ Hanes 
bglwyglg sir Fon,” cynwys cantref Me- 
Y mae y gwaith hwn wedi ei ysgrifenu 
yn n Lladin, ac argraffwyd ef gyda “h riododd 
yr Archaeologia Cambrensis. 
He Rowlands â Elisabeth Nicholas, o'r 

Plas Newydd, o'r hon y cafodd bedwar mab 

ferch. Bu farw Tachwedd, 1723, yn 

dd oed, a chladdwyd ef o dan lech 

o a nld yn Eglwys Llanedwen. (Wsl- 
liams's Emineutl Welshmen.) 

ROWLANDS, GRIFFITH, Ysw. Gan- 
wyd ef yn mhlwyf Llanfair jurfa Harlech, 
sir Feirionydd, ar y 9fed o_ Ebrill, 1761. 
Ar ol cael addysg ysgoleigiol gyfaddas i'r 
alwedigaeth y bwriedid ef iddi, dodwyd ef 
dan e wyddorddys llawfeddyg yn Lerpwl ; 
ac wedi i'w amser ddyfod i nurÏoniad pel aeth i 
Lundain I mayben o gael ym eriad pellach 

restru ei hun yn Bar- 

do y y Ha FR Enillodd ganmoliaeth 

cyfrin a a chyfeillgarwch arhaol uwch- 
ddogion physigwrol y sefydli 


d ardderch- 
og wnw, y rhai oedd ynt VB 


renwog am 
eu medrusrwydd a'u cyraed u galwedig- 


4 


ROW 


aethol. Y sefyllfa y crybwyllwyd i Mr. 
Rowlands ei chael yn y lle hwn, nis gellid 
yn y dyddiau hyny ei chyraeddyd ond trwy 

eilyngdod, ac nid fel yn awr, trwy bleid- 
garwch neu ryw deìerau pwrcasol. Bu iddo 
ymsefydlu yn ninas Caerlleon, lle aros- 
oddo hyny hyd derfyn ei oes. mae yn 
eglur i'w lwyddiant fod yn dra chyflym, er 
nad oedd eto ond ieuanc. Yn y flwyddyn 
1785, dewiswyd ef yn llawfeddyg 1 glafdy y 
ddinas, a chyflawnodd ddyl wy dau y 
swyddogaeth hono gyda diwyd d a chy- 
meradwyaeth diball am 43 mlynedd. Mewn 
ystod mor faith o amser, I mae yn naturiol 
meddwl iddo gyfarfod a llawer o amgylch- 
iadau tra dyrys yn ei alwedigaeth ; ond an- 
fynych y byddai yn aflwyddianus mewn un 
o honynt. Orybwyllir am un amgylchiad 
tra nodedig yn ei ymarferiad, sef am ddyn 
oedd wedi tori asgwrn ei forddwyd, yr hwn 
y methid cael ganddo ymgylymu drachefn ; 
ond clywodd ef son am ddull o lifîo dau 
ben esgyrn i'r dyben o fod iddynt ym- 
gysy tu yn well a'u gilydd; ac efe a ben- 

erfynodd wneuthur prawf o'r dull hwnw, er 
nad oedd yn hysbys fod dim ond dau law- 
feddyg yn Ewrop wedi anturio 2 peth o'i 
flaen ; eithr efe a'i cyflawnodd gyda llwydd- 
ant pell tuhwntì'w ddysgwyliadau. Dyfeis- 
iodd hefyd amryw offerynau llawfeddygol y 
rhaia gymeradwywyd yn fawr gan eì gyd- 
gelfyddydwyr, ac a fuont yn dra buddiol er 
cyflawni diffygiadau natur. Yr oedd ei gy- 
northwyon yn cael eu cyrchu o agos ac o 
bell, nid yn unig yn y ddinas hono a'i chy- 
mydogaeth, eithr hefyd o drefi a siroedd 


lawer o filltiroedd oddiyno, ac yn enwedig o. 


amrywiol barthau cymru. pan ei driniaeth 
e torwy aith fawd llaw as i- 
weddar Barch, Thomas Charles, o'y Bala 
yr hyn a achlysurwyd trwy oerni a gawsai 
efe yn yr aelod crybwylledig wrth deithio ar 
noswaith rewllyd dros fynyddoedd y Mig- 
neint, rhwng siroedd Arfon a Meirion, tua 
diwedd y flwyddyn 1799, fel y sylwir yn 
hanes ei fywyd ef. Gyda chynorthwy Mr. 
Rowlands hefyd yn y flwyddyn 1801-2, y 
tynwyd ceryg (un yn pwyso dwy wns a 
chwarter)! o chwysigen y diweddar Barch. 
Thomas Jones, o Ddinbych, er ymwared 
mawr oddiwrth irad boenau a oddefasai am 
hir amser. Yr oedd ef yn gefnogwr rhydd- 
fryd ìi bob anturiaeth a dueddai ì wneuthur 
lles i'r cyffredin; a bu yn offerynol i ffurfio 
cymdeithas yn Nghaerlleon tuag at ddiwallu 
angenion gwragedd tlodion wrth orwedd i 
mewn, yr hon a ffurfiwyd yn y flwyddyn 
1798; ac i'r gymdeithas hono y rhoddodd ei 
wasanaeth FAI colwynwr (accoucheur) dros 
lawer o flynyddoedd; ac y mao y sefydliad 
yn parhau yn flodeuog hyd y dydd hwn, ac 
yn cael ei gynal yn haelionus gan foneddig- 
esau y ddinas a'i hamgylchoedd. I gym- 
deithas Gymroaidd y ddinas hon. yr efe 
hefyd yn bleidiwr gwresog. Ac ar bob 
achlysur amlygai cyfeillgarwch siriolaf 

at eì gyd-wladwyr y Uymry, gan eu 
harddolwi yn ddiledgudd yn mhob man, ac 


» 


627 ROW 





arferai tuag atynt gyfarchiad tra phriodol 
i'w alwedigaeth, sef '“ Pa sut y mae'r corff? ” 


Bu yn alluog i wni ei orchwylion gal- 
wedigaethol hyd o fewn ychydig ddyd iau 
i'w farwolaeth, dodd ar y 


h d d 
Ï 29ain o Fawrth, ynyd ddyn 1828, sef o 
ewn ychydig ddyd iau i gyflawni y chweched 


flwyddyn a ain o'i oedran. 
"ROWLANDS, VAN, gweinidog yr An- 
nibynwyr, yn Ebeneser Pontypool. Brodor 
oedd o Gwmtafolog, ger Dinas Mawddwy, 
8ir Drefaldwyn. wyd ef tua'r flwyddyn 
1792. Pan anwyd Mr. Rowlands nid oedd 
un lle o addoliad yn agos ìi Gwmtafolog. Nid 
ddengys fod dim a wnelai ei rieni a chre- 
dd, oddieithr eu bod yn myned weithiau i 
wasanaeth Llanmallwyd; ac hyd y gwydd- 
om ni, efe oedd y pregethwr cyntaf a anwyd 
Nghwmtafolog. Digon anfanteisiol y bu 
lynyddau boreuol oes Mr. Rowlands iddo 
'raedd gwybodaeth, cofleidio crefydd, a 
yfod yn weinidog efengyl y tangnefedd ; ond 
er yr holl anfanteision, yr oedd rhywbeth 
yn mhen y llanc Evan yn wahanol i fechgyn 
6i oed yn in. Deallodd Evan, pan yn 
llanc tua 1ô oed, mai rhyw lyfr hynod. iawn 
oedd y llyfroedd gn y crefyddwyr, a alwent 
y BeiÌl. Teimlodd yntau awydd yn ei galon 
fod yn feddianol ar y llyfr rhyfedd hwnw.; a 
han oedd tua 16 neu 17 mlwydd oed, pen- 
erfynodd y mynai Feibl yn feddiant, ond 
ps fodd i'w a*l oedd y pwnc dyrys i'w ben- 
erfynu. Nid oedd ganddo fodd ei hun i'w 
brynu, ni roddai ei dad iddo arian i'w brynu 
ar un cyfrif, er eì fod ar y pryd yn meddu 
canoedd o bunau; ond yn nghanol ei gyf- 
yngder, llwyddodd gwel benthyg digon o 
arian gan un o'r brodyr i brynu Beibl, a 
daeth rhyw fodd ìi wybodaeth fod gan y 
Parch. W. Hughes, Dinas Mawddwy, Feibl 
ar werth, aeth yno ryw noswaith bob cam, 
cafodd y Beibl i'w law, yr oedd yr arian yn 
eì ddwrn yn barod, a thalodd am dano gyda 
llawenydd. Symudodd ei dad a'r teulu i 
le a elwid Blaencwnlle yn agos i'r Cemes. 
Pan yn 22 oed ymunodd Mr. Rowlands a 
chrefydd, naill ai yn Nrws-y-nant, neu 
Llanowrin, pryd yr ymaflodd a'i holl egni 
mewn crefydd, gweddïai am ei llwyddiant, a 
dywedai eì oreu am ei gwerth. Bu yn dra 
defnyddiol am rai blynyddau yn Llanowrin, 
a Rhiwygwreiddyn. Cafodd anogaeth gan 
yr eglwys a'r gweinidog i ddechreu pre- 
ethu. Bu yn yr ysgol am ryw hyd yn y 
inas, gyda. Mr. O. Owens, Rhosycae. 
Gweithiodd ei ffordd i'r ysgol yn Neuadd- 
lwyd, dan ofal y Parch. T. Fhillips, D.D. 
Ymddiriedai yn ddiysgo yn rhagluniaeth y 
nef, yr hon a ofalodd iddo gael digon at ei 
gynaliaeth tra y bu yn ymdrechu am addysg 
yn y Neuaddlwyd. r oedd dau beth yn 
fanteisiol neillduol ynddo i sofydlu fel 
einidog yn y wlad, yr ganddo go 
cryf, a meddwl cryf, a. gwnaeth y defnydd 
priodol o'r ddau. Wedi treulio yr amser a 
fwriadai yn yr ysgol, cafodd alwad o Rhoslan 
a Chapel IIelig, yn Arfon. _ Urddwyd ef yno 
Ebrill 8fed, 1824. Nid oedd yr eglwysi yn 





ROW 


—— —— —_— 





gryfion, ac nid oeddynt wedi dysgu cyfranu 


at gynaliaeth y gweinidog; a bu yn hynod o 
gyfyng arno lawer gwaith i gael ymborth 
a dillad addas i fyned uwchben y bobl. Un- 


waith, dywedodd wrth ei gyfaill y Parch. J. 
T. Jones, Caernarfon, dan wylo, am y gofid 
oedd arno, am fodd ìi gael dillad addas, a_gof- 
ynodd a wyddai efe am ryw faes i lafurio, 
Ìle y gallai gael cynaliaeth yn fwy cysurus. 
A'r ateb a gafodd oedd, fod gweinidog Eben- 
eser Pontypool wedi marw, a'u bod mewn 
angen yno am weinidog, y gwnai efe dynu 
cynllun o'r ffordd iddo fyned yno, fel y 
bydddai iddynt gael cyfle i'w weled a'i 
glywed. Yn 1829, gy wynodd i'w daith 
ì fyned tuag Ebeneser, Cafodd y bregeth 
yno y fath ddylanwad ar feddwl yr eglwys, 
Ïel y penderfynwyd rhoddi iddo alwad un- 
frydol i ddyfod atynt, yr hyn a wnaeth. 
Symudodd o sir Gaernarfon yno mor fuan 
ae oedd modd y flwyddyn hono. _ Sefydlwyd 
6i Gorphenaf 15eg a'r 16eg, 1829. Bu ef 
yn llafurus a llwyddianus ìawn o hyd 
derfyn ei oes, yr hyn a gymerodd le Ebrill 
23ain, 1861, Y» 68 oed, wedi bod yno 3l o 
flynyddau. Yr oedd ef yn meddu ar gorff 
mawr a lluniaidd, tua phum troedfedd a deg 
modfedd o daldra. r oedd y frech wen 
wedi gwneud ei wyneb yn arw iawn yrolwg. 
Yr oedd ei dalcen yn fawr a llawn, eì lygaid 
yn fywiog a siriol neillduol, 'N hyn a wnaii 
fyny am erwindeb ei wyneb. Yr oedd 
wr o ddeall cryfac yn darllen llawer ; meddai 
ar lyfrgell fragorol, a gwnaeth y defnydd 
oreu:o honi. Yr oedd ymn meddu ar ddull 
apus iawn o draddodi ei rogethau ; yr oedd 
nddo lais cryf a pheraidd; taflai allan 
ddrychfeddyliau fel peleni o dân, nes byddai 
yr holl dorf yn cael ei chynhyrfu, wedi llwyr 
anghofio eu holl ofidiau ; a phan y terfynai, 
yr oedd pawb fel yn anfoddlon, am na fuasai 
yn para am awr wedi hyny. Yr oedd yn 
ddyn uchel ac enwog yn ngolwg yr eglwysi 
oddiamgylch am flynyddau lawer; ond daeth 
cenadon angeu i ymosod ar y tŷ o glai; ta- 
rawyd ef ac ergyd gan y parlys, collodd 
rymusder ei gorff a'i feddwl 1 raddau mawr. 
Bu yn rhodio yn ol ao yn mlaen ar lan afon 
yr Iorddonen am gryn amser yn swn ei dyfr- 
oedd cyn myned trwyddi, cafod ei ddiosg o'i 
wisgoedd gweinidogaethol cyn rhoddi heibio 
babell y preswyliai ynddi. Fel dyn, 
istion, cyfaill, a gweinidog, yr oedd yn 
onest, didwyll, diragrith, a ffyddlon. r 
oedd ymneillduwr egwyddorol a chyd- 
wybodol, yn gadarn a diysgog dros yr hyn a 
redai ef oedd y gwirionedd. Yr oedd yn 
rllen mwy na neb o'i frodyr, y gwyddom 
ni am danynt; byddai i'w gael yn wastad yn 
ei fyfyrgell yn darllen, Yr oedd yn berarogl 
Crist yn mhob man ac yn mhob peth. 
cymaint a ddarllenodd ao a_efrydodd, nid 
ydym yn bod am ddim a gyoeddodd ond 
un bre ar gei ei frodyr, pris 6ch, yr 
hon a bregethodd yn nghwrdd chwarter y 
sir, yn Heolyfelin, Casnewydd, oddiar Gal- 
arnadì. 4. Galwodd y bregeth hon, “* Ochen- 
eidiau y Gwyliedydd.” 


5258 





ROW 


yr 

gweddïwr. Clywodd D. Prichard, Yswain, 
v Ceniarth, am ei weddïau, a. phenderfynodd 
fyned i weled a chlywed beth oedd yn hynod 
yn y llanc rhagor rhyw lanc arall. Pan 
ddaeth noson y cyfarfod, aeth y bon- 
eddwr yno i wrando gweddi y llanc o gyw- 
reinrwydd, cafodd ei foddhau yn fawr y 
bachgen nes chwenych ei glywed drachefn. 
Teimlai y boneddwr ynddo ei hunan ryw 
gyfnewidiad, a. chynyddodd y teimlad hwnw 
nes eì ddwyn i ymwasgu a'r dysgyblion yn 
yr ardal, a derbyniwyd ef yn aelod gyda'r 
Annibynwyr. Gwel ei hanes yn y llyfr hwn. 
Dechreuodd Mr, Rowl&nds bregethu yn 1823. 
Aeth i'r ysgol at y Parch. M. Ellis, Talybont, 
ac aeth oddiyno i'r athrofa i'r Drefnewydd, 
lle y bu dros ddwy flynedd. Derbyniodd 
alwad oddiwrth eglwys Henryd, ger Conwy, 
sir Gaernarfon, a chafodd eì urddo yno 
Hydref fed, 1830. Yn 1833, priododd a 
Mrs. Jones, o'r Afon Goch, Llanasa, sir 
Fflint, o'r hon y cafodd ddau fab, un o'r ddau 
yw y Parch. J. Rowlands, gweindog yr An- 
nibynwyr yn Rhos Llanerchrugog,ger Wrec- 
sam. Yn 1833, adoiladodd gapel yn Nghon- 
wy. Yr oed weli bod yn llafurio yno am 
flynyddau, effeithiodd y ddyled yn ddwys ar 
eì feddwl. Yr oedd yn wael eì iechyd am 
ran fawr o'i oes.. Ymdrechodd lawer gyda 
meddygon, ac aeth ìi feddygdy Dinbych, tua 
chwech wythnos cyn ei farw. Terfynodd ei 
yrfa Rhagfyr 10fed, 1836, ychydig 33 
mlwydd o'i oed, a chladdwyd ef yn Henryd, 
yn ngwydd torf ífawr o'i hen ydogion, 
8o amryw o'i frodyr yn y weinidogaeth. Yr 
oedd ef yn gyfaill siriol a diffuant, yn bre- 
gethwr effro, dylanwadol, a defnyddiol iawn, 
gwasgai at feddyliau eì wrandawyr mewn 
modd difrifol y pwys o ffoi mewn pryd rhag 
y digofaint 8 a ar ddyfod. Yr oedd rhed- 
1ad ei bregethau yn syml a diaddurn, ond 
yn nerthol ac effeithìol, eì gymariaethau yn 
naturiol, a'i apeliad at 1 gydwybod yn 
rymus; byddai y cynulleidfaoedd yn teimlo 
dan eì weinidogaeth yn gyffredin, ac yntau 
ary pryd yn derbyn goleuni a nerth o'r 
cysegr. Byddai ei wrandawyr yn gyffredin 
yn foddfa o ddagrau, ac ymddangosent fel 
pe buasai llewyrch y farn yn teyrnasu ar eu 
cydwybodau. Byddai yn rhoddi gormod o 
bwys ar ei natur, a llafuriai yn rhy galed. 
Yr oedd yn goddef i'w lais yn in ì 
godi i gywair rhy uchel iddo allu dal yn hir 
ì bregethu. Bu yn ffyddlon iawn trwy ystod 


ROW ; 





byr ei weinidogaeth. Y mae ei goffadwriaeth 
yn beraidd yn yr ardaloedd y llafuriai yndd- 
ynt, pan mae ei gorff lluddedig a ddirdyn- 
wyd pan gystuddiau trymion yn huno wrth 
droed yr allor y gweinyddai i'r saint. 
ROWLANDS, WILLIAM, gweinidog y 
Wesleyaid, a anwyd yn Lleyn, sir r- 
narfon, yn y flwyddyn 1802. Ymunodd a'r 
cyfenwad Wesleyaidd, pan yn 15 oed, a de- 
chreuodd bregethu pan yn ddeunaw mlwydd 
oed. Dechreuodd ei weinidogaeth deithiol 
n y flwyddyn 1829, yn Nghaerdydd, y pryd 
wnw yr oedd yn ddyn bywiog, cras, a than- 
llyd, a pharhaodd felly i fesur mwy neu lai 
trwy holl ystod ei weinidogaeth. Yr oedd 
cryn gyrchu i'w wrando mewn manau yn ei 
gylchdaith, lle yr oedd yr achos yn wan, a 
yddai dysgwyl am ei ddyfodiad ì'w gyoedd- 
iad rheolaidd. Yn foreu yn ei f 
nidogaethol cyoeddodd drïethawd ar “* Rhag- 
luniaeth Ddwyfol,” yr hwn a'i cododd i beth 
sylw fel ysgrifenydd. ŶY mae yn trin ei 
bwnc yn dre ymarferol. Yr oedd ofyn un o'r 
dynion mwyaf llafurus, ac heb arbed y corff, 
a. welodd Cymru erioed ; A oedd ganddo 
fyned yn aml ar ei draed i'w gyoeddiad na 
ymeryd y fantais o gael eì gludo. Yr 
oedd yn weithiwr nid yn ung difefl ond di- 
arbed hefyd. Fel efrydwr y Beibl, a dar- 
llenwr llyfrau y Wesleyiaid, gystal ag 
fel un a ymgyraeddai at wybodaeth red- 
inol yr oed deilwng o efelychiad. Nid 
d segurdod. YW perthyn iddo, llwythai 
ei hun yn amla llafur corffa meddwl. Am y 
deng mlynedd olaf o'i fywyd yr oedd yn 
gloff, o herwydd anffawd, yr hyn a chwaneg- 
odd yn fawr at MA O fyned Yr oedd 
ganddo wrthwynebi ì ar ge 
ceffyl. Yn y pwlpud yr oedd yn felus, byr, 
ysgrythyrol, ac ymarferol, ac yn fynych yn 
dra nerthol. Yn y flwyddyn 1847, cyoedd- 
odd fywyd y Parch. John Davies, yn much- 
edd a thueddfryd yr hwn yr oedd llawer o 
nodweddion cydnaws ag ysbryd Mr. Row- 
lands, yn enwedig ar bwnc y diodydd medd- 
wol a'r tybaco. Yn yflwyddyn 1852,aeth i 
ddadl fawr gyda'r Parch. Hugh Hughes, 
(Tegai), yr hwn a fuasai bregethwr cy- 
northwyol gyda'r Wesleyaid, ond o ddiffy 
cydweled a threfn eglwysig y Wesleyai 
unodd a'r Annibynwyr. Cyoeddodd Mr. 
wlands lyfr yn amlygu ei olygiadau ar 
Annibyniaeth a Wesleyaeth, a thynodd gryn 
sylw at y ddwy ffurf eglwysig. th bynag 
a gymerai mewn llaw nid arbedai ei wrth- 
wynebwr hyd ag oedd yn bosibl. Yn y 
blynyddoedd 1847,-8, a 9, cyoeddodd yn yr 
Eurgrawn, Fywyd y Parch. John Hughes, 
Aberhonddu, allan o ddyddlyfr ao ysgrifau 
ereill a ada n Mr. Hughes ar ei ol. 
Y mae efe yn fanol ac yn galed hefyd weith- 
iau ar wrthddrych ei gofiant; ond y mae yn 
d llawer o ddydddordeb i mewn trwy 
nodiadau achyddol, ac yr oedd ei duedd yn 
gryf i olrain pawb yr sgrifonai am danynt 
yn ol i'r nawfed âch beth ynag, 8c os byddai 
modd at Gomer, Noa, ac Adda. Yr oedd 
ganddo gariad mawr at bob peth Cymreig, 


W6l- 


) 


- 


ga 
Gae 
y 
y 
g 
yn 
d 
y 


9 Row 





— _——— c—— 
— — 


Beibl Cymreig, pregethau Cymreig, hen 
bobl, hen dir, hen achau, hen lvfrau, hen 
gestyll, ac hen hanesion Cymreig. Yr oedd yn 
rwr cynhes ei genedl, ac yn ddyn a lafur- 
lodd lawer i'w llesoli trwy y pwlpud a'r 
wasg. Bu am.saith mlynedd yn olygydd yr 
Eurgrawn; a bu hefyd yn oruchwyliwr 
llyfrau A cyfonwad. Yr oedd ei syniadau 
yn yn erbyn y cysyllti sydd rhwn 
y glwys Wladol a'r Llywodraeth, fel y 
odola yn Mhrydain Fawr. Credai fod cref. 
ydd i fod yn rhydd fel awyr y boreu; ac 
o herwydd dyfnder ei argyoeddiadau ar y 
pwnc, taflodd lawor pelen led drom a_llosg- 
edig tuag at gaerau yr Bglwys Wladol. 
Tua'r flwyddyn 1858, dadganodd ei fwriad i 
gyoeddi gwaith a alwai efe “' Llyfryddiaeth 
Cymry,” crynodeb o ba un a ymddangosai 
chydig cyn hyny mewn erthyglau yn 
Traethodydd.  Oedwydd cyoeddi y gwai 
yn ystod ei fywyd o eisieu nifer digonol o 
danysgrifwyr. Efe a ymdrechodd yn y 
gwaith hwn gael allan bob awdwr Cymreig, 
o'r flwyddyn 1500 hyd y flwyddyn 1800. 
Dangosodd ddiwydrwydd mawr yn ei waith 
casglu ac yn trefnu defnyddiau y Dydd- 
iadur Wesleyaidd am rai blynyddau, chwil- 
iodd lawer tŷ tlawd a chyfoethog am hen 
lyfrau ac almanaciau. _ Byddai llyfrgelloedd 
cyfain rhai o'r boneddigion Cymreig at ei 
wasanaeth. Ei ffugenw oedd “ Gwilym 
Lleyn.” Ysgrifenodd Mr. Rowlands lawer 
o erthyglau pwysig i'r Traethodydd, i'r Eur- 
grawn, a lÌawer o nodion hynafiaetholi Olud 
yr Oes. Yr oedd yn elyn chwerw i'r diodydd 
meddwol a'r myglys; a gosodai yr iaith 
Gymreig dan dreth yn aml ì gael ymadrodd- 
ion digon cryf ì osod allan ei gasineb greddfol 
at yr arferiad o'r cyfryw bethau. Byddai 
hefyd yn wrthwynebol iawn i f cig, ni 
chredai fod cig wedi eì benodii fod yn ym- 
borth i ddyn. Gwell oedd ganddo fr 
ll sau fw t wr. Gellid ymed wl ambell dro 
eì yn ddyn sarug. yr hyn a dramgwyddai 
ei gyfeillion penaf; ond os dywedai yn arw, 
a byrbwyll, yr oedd calon onest dan y cyf- 
fan, Yr oedd yn ddyn o deimladau dwys, 
gallai wenu a gallai wylo. Yr oedd yn 
meddu ar wybodaeth gyffredinol, ac ym- 
drechodd yn mhob modd wneud i fyny ddi- 
ffygion oì addysg boreuol. Am y ddwy 
flynedd olaf o'i fywyd collodd ei iechyd 
arferol, ond cadwodd gyda'i waith hyd y 
gallodd, ïe, a thuhwnt i'w nerth; yr oedd ei 
ysbryd yn fyw a pharod, er fod y cnawd. yn 
wanhau. Bu y grefydd a gymellodd efe 
1 ereill yn gysur cryf iddo yn ei fethiant, a 
theimlai yn ddedwydd wrth feddwl fod ei 
ddiwedd yma m AgoS. Cadwyd ei feddwl 
mewn tangnefedd heddychlon, cododd ei 
law yn angeu fel arwydd o fuddugoliaeth ar 
y gelyn diweddaf. Bu farw yn Nghroesos- 
wallt, Mawrth 21ain, 1865, yn 63 mlwydd 
oed, wedi bod yn y weinidogaeth 36 o flyn- 
yddoedd. 
ROWLANDS, ELLIS, a drowyd allan o 
Ruthin; ar adeg ei droad allan, yr oedd yn 
achlysurol yn sir Gaernarfon, a chafodd yno 











Row 





ei arwain allan o'r areithfa pan oedd yn pre- 
gethu. Yr oedd yn ddyn llafurusa theilwng; 
ond wedi ei ddystewi, darostyngwyd ìi angen 
mawr a gwnaed casgliad iddo yn Ninbych. 
Yr oedd eì wraig yn cadw ysgol yn sir Gaer- 
narfon am fywioliaeth, a thynai yntau ba- 
Gynau i'r merched i weithio wrthynt. Nid 
ellid caniatau iddo drigfan lonydd, ond gor- 
fodwyd ef ì ffoi i sir Gaerlleon. Bu farw yn 
anghydffurfiwr oddeutu y flwyddyn 1683. 
Dr Walker & ddywed iddo ddal perigloriaeth 
Clynog, yn sir Gaernarfon, yn 1667; y mae 
yn bosibl mai yno y cafodd eì lusgo allan o'r 
areithfa pan yn pregethu. ( Palmer, 1ìl. 478.) 

RO S, BICHA D, veinidog y 
Bedydd Nghapelgwyn, Môn. Gan- 
wydef yn C Grianfryn, plwyt Llanfigael, Môn, 
yn 1775. Pan ydood tua 15 oed, daeth ar 
ei feddwl argraífìadau dwysion am grofydd 
ac achos enaid, dygwyd ef i ystyried eì fod 
yn golledig ar bob tir ond yn Mab Duw, 
ac mai ei ddyledswydd oedd rhoddi ei hunan 


iddo i l ei us gperbyni d ef Ri 
aelod eglwysig yn Llanfachreth. Pan o 
Fed Driododd ag un o'r enw Ann 


21 

Williams, Bodrowydd, drwy hyny daeth i 
amgylchiadau cysurus, a dechreuodd bre- 
gethu, ac urddwyd ef fel gweinidog pan yn 
28 mlwydd oed. Pregethai yn hynod o felus, 
a byddai y cyffredin yn cael llawer o bleser 
meddwl wrth ei wrando. Meddai ar alluoedd 
eneidiol cryfion, ac ar lawer o dreidd ch 
meddwl. Yroedd ei ddawn gweddi yn hynod, 
os byddai bresenol, yr oedd yn rhaid i 
istmas Êvans ei gaol 1 ddechreu yr oedfa 
braidd bob amser o'i flaen, gan y byddai y 
fath gyffroad yn disgyn ar y gynulleidfa nes 
y byddai Christmas Evans yn cael ei godi 
mewn hwyl nefol ì bregethu, a'r dorf mewn 
ysbryd i wrando. Yn ei farn am ertby lau 
crefydd yr oedd yn galfinaidd iawn. Meddai 
ar lawer o hynawsedd a chyfeillgarwch ; yr 
oedd yn dylyn lletygarwch, lletyodd ugein- 
iau lawer o weinido ion Deheu a Gogledd 
yn ei dy yn Bodrowydd. _ Ei brif nodweddiad 
oedd diysgogrwydd ymlyniadol wrth yr hyn 
a farnai yn uniawn. Yr oedd bod yn 
egwyddorol nest yn gysegredig yn ei olwg. 
id oedd c faill mwy dychlyn a diysgog gan 
Christmas Evans, efallai, ar y ddaear nag ef, 
fel y tystiai yn aml; ond pan drodd . 
Evans at Ffwleriaeth, efe a'i gwrthsafodd yn 
gadarn, am nas medrai wadu ei egwyddorion, 
rhai a gredai ef oedd yn ol y gwirionedd, 
yd yn nod er mwyn ei gyfaill penaf; ond er 
hyny nis gwadai amgylchiadau Mr. Evans, 
eithr parchai ef, ac ymlynai wrtho fel dyn 
mawr a chyfaill, ond wedi gwyro oddiwrth 
yr hyn a_ farnai ef yn ol y gwirionedd; cyd- 
nabyddai Mr. Evans ef fel un o'r ffyddlonaf, 
a safodd gyd ag ef yn ei holl amrywiol! gyf- 
yngderau a'r camwri, y rhai a aethai trwy- 
ddynt yn Môn, Ar y 27ain o Dachwedd, 
1842, efe a fu farw yn 67 mlwydd oed, a 


chladdwyd ef wrth y “apel o 
ROW S, JOHN, d weinidog yr 
Annibynwyr, yn Nghwmllynfell, sir For- 


ganwg. wyd ef yn 1792, gerllaw yr 


630 


ROW 





Ystrad, yn rhanau uchaf sir Aberteifi. Yr 
oedd ei rieni yn ddynion crefyddol, ac ael— 
u gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, yr: 
Llangeitho. Pan oedd John Rowlands yn 
15 oed, efe a ymunodd yn gyoeddus 
Eglwys Orist, yn y Neuaddlwyd. Pa be 
& wnaeth ìddo wahaniaetha oddiwrth ea 
rieni nis gwyddom ; prin y gellir dyweyd « 
fod yn burathe cel yn medru gwahan 
iaethu rhwng naduriaeth ac Annibyn- 
iaeth; eto gallai gogwydd meddyliol fod 
ynddo y pryd hwnw at un enwad yn hytrach 
nag at y ddall; modd bynag i'r Neuaddlw 
at yr Annibynwyr yr aeth John Rowlan 
Wedi ei dderbyn ymagorodd ei feddwl, ac 
addfedodd ei ddoniau gyda chyflymder mawr. 
Yr oedd ei ymchwiliadau am wybodaeth yn 
ddyfal a didroi yn ol, ei serchogrwydd, den- 
arwch, a'i hynawsedd, tynu sylw cy- 
edinol, a'i ddawn toddedig a chynes mewn 
gweddi, yn rhwygo y calonau caletaf, nes 
ri iddynt wylo yn hidl. Canfu eglwvs 
euaddlwyd fod ynddo gymwysder at waith 
y weinidogaeth, ac anogodd ef i ddechreu 
pre ethu; ar ol hyn aeth i'r ysgol at Dr. 
illips.. Bu yno am rai blynyddau, ac yr 
oedd ei gynydd yn amlwg ìi bawb, medrai 
ddysgu a chofio y peth a fynasai mor rhwydd 
a naturiol ag y rhed y dwfr ì'r môr. Aeth 
o'r Neuaddlwyd i Athrofa Caerfyrddin, lle y 
bu yn myfyrio am bedair blynedd, dan ofal 
y Parch. D. Peter. Barn pawb am dano y 
pryd hwnw ydoedd, y daethai yn wr mawr 
yn Israel, a aeth y blynyddau dyfodol 
wirio cywirdeb eu dysgwyliadau. Wedi ym- 
adael a'r athrofa derbyniodd alwad unfrydol 
oddiwrth yr eglwys a ymgynullai yn Ngha- 
pel Newydd Llanybri, ac urddwyd ef yno yn 
y flwyddyn 1816. Nid arosodd yno dros 
chwe blynedd, eto bu yn foddion i gynyddu 
y gwrandawyr, a lluosogi yr eglwys, ac ad- 
fywio crefydd drwy yr holl ardaloedd. Yn 
1822, symudodd i Gwmllynfell a Chwm- 
aman; cafodd yno eangach maes ì lafurio 
nag oedd ganddo yn Llanybri. Bu yn offeryn 
ì daflu ycb dig egni a sel newydd i aelodau 
Cwmllynfell a Olwmaman, cyfododd - 
fodydd neillduol, gosododd gyfarfodydd yn 
holl gonglau yr ardaloedd, bywhaodd s- 
gol Sabbathol, a daeth a'r ddwy eglwys i 
ymbleseru mewn gweithio crefydd allan yn 
ei dylanwadau achubol. Nid am ddim y 
llafuriodd, ac nid yn ofer y treuliodd ei nerth ; 
bu llaw yr Arglwydd gyd ag ef, ac ychwan- 
egwyd beunydd at yr eglwysi luaws o'r rhai 
afyddent gadwedig; a chafodd ef yr hyfryd - 
wch o roddi deheulaw cymdeithas i ganoedd 
o aelodau newyddion. Yn y flwyddyn 1823, 
unodd mewn priodas â Mi ones, Bryn- 
rain, ger Cwmilynfell, yr hon a brofodd 
ìddo m rhodd werthfawr oddiwrth yr Ar- 
glwydd. Yroedd Mr. Rowlands yn hoff o 
gyfarfodydd pregethu; yr oedd yn hoff o 
wrando ar, ac o gymdeithasu a'i frodyr yn y 
weinidogaeth. yr 21 o Fai, 1834, bu cy- 
manfa Nsanwg yn Nghwmllynfell. Myn- 
odd Mr. Rowlands gael y gymanfa os 
yn gynt nag arferol yn groes i feddwl yr 








ROw 





holl eglwys, yr oedd yr amaeth yn groes 
iddo, 5m y byddai mwy o borfa 1 anifeibaid 
y dyeithriaid; ond nid oedd dim yn tycio, 
yr oedd efe yn rhwym o'i chael wythnos yn 
t, ac felly caniataodd pawb iddo ei chael. 
Pan ddaeth yr amser, daeth iddi filoedd o 
wrandawyr, ac ugeiniau a bregethwyr, ac 
uwchlaw pob peth gyflawnder bendith. Yr 
oedd Mr. Rowlands yn hynod o ddifrifol, 
8obr, a nefolaidd drwy y gymanfa. Pan yn 
diolch i Dduw a dynion, yr oedd yn nerthol, 
tyner, a drylliog uwchlaw pob desgrifiad, 
gallesid meddwl bod dylanwadau y byd tra- 
gywyddol i fesur anarferol wedi disgyn arno; 
eto, ychydig feddyliai ei frodyr, eu bod yn 
clywed ei lais mwynaidd a melusber am y 
tro diweddaf. Ar ol y gymanfa parhaodd i 
lafurio megys cynt, gan deimlo ei sel dros ei 
Arglwydd yn feunyddiol hau yn ei fyn- 
wes. Dydd Mawrth ar ol y gymanfa mewn 
cwrdd toad yn Nghwmaman, pregeth- 
odd oddiwrth y geiriau, “Gân brynu yr 
amser,” dyma y bregeth olaf; hynod mor 
briodol y testun i'r amgylchiad pwysig oedd 
ar e8 arfod. Boreu ranoeth am naw o'r 
och, pen yr os ì mawr - 
Pnanfa, fel yr cedd yn rhodio yn araf yn agos 
i'w dŷ, gan fwynhau ei fyfyrdodau boreuol, 
heb unrhyw boen, ychydig fynudau cyn iddo 
farw, yr oedd wedi bod yn ymddyddan a'i 
frawd yn nghyfraith, ac yn ymddangos mor 


iach, mor llon, ac mor fywiog erioed ; 
ond wedi iddynt ysgwyd dwylaw ac ymadael, 
gyrthiodd Mr. Rowlands i lawr yn farw yn y 


fan, Mai 28ain, 1894. Dydd wrn can- 
lynol, rhoddwyd ei gorff yn flaenffrwyth y 


meirw, wrth, î apol mllynfell, efe oedd y 
cyntaf a gladdwyd yno, ond y mae yno gan- 
oedd lawer wedi eu claddu cyn hyn. Yr 


oedd ei angladd y lluosocaf a welwyd erioed 
yr ardaloedd ; ac nid gormod dywedyd 
Nia; o ganoedd o ddynion cryfion yn wylo 
fel lant ar ei ol. Bu farw megys yn mlodau 
ei ddyddiau, dwy a_ deugain oedd yn 
myned i'w fedd. Yr oedd rhyw gyd-gyfar- 
fyddiad hynod o chwechau yn ei fywyd ef— 
we mlynedd y bu yn yr ysgol cyn ei urddo, 
chwe mlynedd y bu yn Llanybri cyn symud, 
chwe mlynedd y bu yn Nghwmllynfell cyn 
priodi, chwe mlynedd y bu byw wedi priodi, 
a saith chwe o flynyddau oedd ei oedran pan 
yn cael ei gladdu, _ Yr oedd fel wedi ei lunio 
o bwrpas i fod bregethwr effeithiol ac 
weinidog llwyddianus. Yr oedd mor llariaidd 
a'r oen, mor ddiniwed a'r golomen, ac mor gall 
a'r sarff; yr oedd pob peth yn naturiol iddo, 
ei ddoniau a'i gymwysderau yn ymddangos 
mor brydferth a dim a welwyd erioed. Yr 
oedd yn gyfeillachwr mwyaf swynol a eist- 
eddodd mewn cadair erioed ì ddal pen rhe- 
swm. Yn y gyfeillach grefyddol, oedd 
fel y diliau mel, yn porthi ac yn lloni praidd 
y Goruchaf. Yn ei ymweliadau, yr oedd fel 
angel Duw, aeth ei foneddigeiddrw dd a'i 
daerni agor llawer o ddrysau i genadon yr 
efengyl. Yn y pwlpud, yr oedd yn synwyr- 


lawn, CN anarferol o felus. 
RO DS, DAVID, gweinidog gyda'r 


531 


CL Le  ——  — _ —_—__ — — 


ROw 


_ — —_—_ — — 





Trefnyddion Calfinaidd, ger llaw y Bala, sir 
Feirionydd. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1795. Dechreuodd bregethu pan nad oedd 
ond deunaw mlwydd oed, ac felly bu efe am 
tua 48 mlynedd yn pregethu yr Arglwydd 
Iesu. Urddwyd ef yn nghymdeithasfa y 
Bala, yn 1881. Gŵyr pawb a glywodd 
David Rowlands yn progethu fod ganddo 
ddall k dawn neillduo pg! eiddo ei hun heb 
neb yn debyg iddo ef, nac yntau yn ym- 
debygu i neb yeall, yr oedd 'yn meddu ar 
ddychymyg bywiog, a theimlad cynynfiol; 
ac yr oedd arabedd yn naturiol idllo, a chan- 
ddo gyflawnder clad eiriau Oymreig cryfion 
a mynegiadol gwledig, 8 at bl 
hynod wrth law ar bob achlysur; ac Yr 
oedd hyn gyda'i ddull Cymroaidd a gwlad- 
aidd, yn gosod argraff anefelychiadwy ar ei 
bregethiad. Yr oedd yn boblogaidd iawn ar 
ei darawiad cyntaf allan fel pregethwr; ac 
yn fuan wedi hyny cafwyd, edfywiadau 
mawrion a. grymus 817- ; pan - 
ddangosai Dafydd Rowlands yn bregethwr 
wedi ei dori allan o bwrpas i'r diw giad 
hwnw, prin yr oedd un capel yn sir Feirion- 
ydd yn digon helaeth î gynwys y tyrfaoedd 
a yrent ar eì ol; ae c yrfìad 
heibio, ond ni chollodd efe ei ydau 
aeth fel pregethwr, ac fel y gallesid dysgwyl 
i'r ymgasgliad mawr a welid yn nhymor y di- 
wygiad laesu, yr oedd yn myned rhagddo 
mewn llawer o ddefnyddioldeb; a pherchid 
ef fwy fwy gan ei holl frodyr; bu am ryw 
sbaid yn_ yr ysgol & gedwid gan Mr. 
ughes, Liverpool, y pryd hyny, yn 
Gwrecsam ; ond yr oedd ysbryd pregethwr: 
yn drech ynddo nag ysbryd ysgolhaig, a 
dywedai, y mae arnaf ofn i'm cynhauaf 
fyned heibio tra fyddwyf fi yma yn hogi fy 
nghryman ; ond nid aeth y ddysg a gafodd yno 
yn ofer iddo, pe na buasai ddim ond rhoddi 
agoriad yn eilaw i drysorau duwinydd- 
iaeth enwog yr iaith nesaf atom. _ Clywid ef 
yn cwyno, pa fodd bynag, yn ei flynyddoedd 
diweddaf, am na buasai yn medru rhyw 
faint o'r tair iaith, yn y rhaì yr oedd ysgrifen 
achos yr Iesu yn argraffedig ar ” y 
Groeg, Lladin, a'r Hebraeg. Ei en gy- 
mydog, Edmund Jones, o'r Filldirgeryg, yr 
hwn oedd nodedig am ei sylwadau gwreidd- 
iol wrth esbonio mewn cyfarfod gweddi, er 
8 Ìlawer o flynyddoedd yn ol, y geiriau 
yny, '* Bydd dyrnaid o yd ar y ddaear 
mhen y mynyddoedd,” &c., a d edai 
rhyw bregethwyr, o fath Dafydd Rowland, a 
feddylir yma, dynion wedi eu codi gan Dduw 
o ben mynydd a'u ffrwythau yn ysgwyd drwy 
yr holl wlad. Yr oedd efe yn gwaelu o ran 
ei iechyd er ys misoedd, ac yn methu myned 
nemawr allan o'r ty, oddigerth ychydig i'r 
capel, pan fyddai eì lesgedd a'r tywydd yn 
caniatau; y tro diweddaf y bu yn yr addoldy 
oedd mewn cyfarfod eglwysig, yn Llidiard- 
au, ar ddydd mawrth, Ionawr 8fed, ond ni 
chaethiwyd ef i'w wely yn hollol hyd o fewn 
dong niwrnod i ddydd ei farwolaeth. Lleth- 
wyd ei natur d trwm nes yr 
ehedodd ei enaid ymaith i fynwes ei Bryn- 




















ROW 532 ROW 
wr. Claddwydd ef yn y gladdfa berthynol | au, a'r goruch liwr yn gollwng pyrau 
i gapel y Llidiardau, pan y daeth ymn nghyd | i'rllawr. Wedi methu cael gan O. Thomas 
y dyrfa luosocaf a welwyd yn yr erioed. ; Rowland roi heibio ei broffes a'i bregethu, 
Ar lan ] bedd cyfarchwyd y dyrfa y | nid oedd dim i wneud ond ceisio ei. symud 
Parch. J. Parry, Bala, ac yn y capel pre- | o'r wlad drwy geisio dyrysu ei fywiolaeth ; 


gethodd y Parch. L. Edwards, A.C., oddiar 
1 Cor. xiì. 4-6. 
ROWLAND, OWEN THOMAS, llefarwr 
da'r Trefnyddion Calfinaidd yn Mon. 
nwyd ef tua'r flwyddyn 1735, ac am yr 
28ain mlynedd cyntaf o'i d yroedd yn 
nodedig am ei annuwioldeb, ei ynfydrwydd, 
â'i oferedd; dygwyddodd fyned 1 wrando 
Mrogeth am y tro cyntaf erioed gan un o'r 
mneillduwyr; mlwyf Penrhos-Llugwy 
Y cedwid yr a, yn y flwyddyn 1763. 
eddai ef eì hun, “ Fy hudo i'r oedfa & 
wnaed, wrth i'r gwr bregethu, torais allan i 
lefain dros y ty. Soniai fel oedd Mes yn 
sefyll ar yr adwy, ac yn atal dyrnod dialedd 
i ddisgyn ar Israel; ac argyoeddai yn llym y 
tyngwyr a'r rhegwyr. ffeithiodd y bre- 
eth hon yn ddwys arnaf a throdd fi yn 
wyr oddiwrthj.yr arferion o dyngu a rhewu, 
athoriy Sabbath.” Yr oedd y cyfnewidiad 
a wnaed arno yn amlwg i bawb, a'i dduwiol- 
deb yn ol llawn mor amlwg ag y buasai ei 
wylltineb gynt. _ ““ Wrth wrando pregethwr 
tanilyd a selog o'r Deheudir yn traethu ar 
testyn—' Gwir yw _y gair, ac yn haeddu po 
derbyniad ddyfod Crist Iesu i'r byd i gadw 
pechaduriaid,” y ymollyngodd y cadwynau 
oddiam fy enaid, a methais yma ymatal heb 
nu, canmol, diolch, a. neidio. nyd, ar ol 
n, aethym i gymeryd y cymun i lan y 
plwyf, a ffeiles ymatal yno heb waeddi dros 
y llan wrth feddwl am farwolaeth Orist â droso f 
—y cyfiawn dros yr ang wn. yn 
digiodd yr offeiriad a'r Ŷobl wrthyf yn 
aruthrol, a chollodd y gwin ar y bwrdd, ac 
ar y llawr, yn y cyffro; a llawer o fygythion 
a gefais, y rhoddid fi llys Bangor am 
halogi yreglwys.” Ymddengys ei fod erbyn 
hyn wedi dechreu cynghori; ond nid hir y 
bu cyn fod gorchymyn iddo ef a dau 
ereill o grefyddwyr ddyfod o flaen goruch- 
wyliwr Arglwydd Boston, a pherson y plwyf, 
ì roddi cyfrif am eu proffes. '* Aethom yno,” 
meddai O. T. Rowland, “yn ol y gorchymyn.” 
Gofynwydi ni a wnaem ni amod ìi beidio 
gwrando dim ar y Trefnyddion Calfinaidd, 
os gwnaem y caem aros yn ddiddig yn ein 
tai a'u tiroedd, ac onide rhaid oedd ì1 ni eu 
gadael, Y goruchwyliwr ar y pryd a ddaliai 
yn ei law bapyrlen fawr yn cynwys gorch- 
yn ei feistr, ac yn ei darllen. Dywedai 
. T. Rowland, “fod rhyddid cydwybod yn y 
. llywodraeth i bob dyn addoli Duw yn y lle y 
myno.” Yr unig ateb a gaed oedd, * Dyma 
orchymyn fy meistr.” Yr oedd uno honynt yn 


bur dlawd, methodd hwn ymatal ond torodd | 


allan i lefain yn mharlwr y boneddwr, ac i 
neidio yn ei glocsiau gan waeddi, “* Yn wir, 

mae Duw yn anfeidrol ddai mi, gogoniant 
N , diolch iddo; enill tyddyn a_ cholli 
teyrnas na wnaf byth.” _ Parodd yr olygfa 
syndod aruthrol i'r bonoddwyr. Yr oedd eu 
gwynebau yn glasu gun y cymysg toimlad- 


of ydoedd wrth ei gre Rhoddwyd rhy- 
udd i holl dyddynwyr y wlad i beidio anfon 
gwaith iddo, dan berygl cael eu troi allan 
o'u ffermydd. ïe, cymaint oedd eu cynddaredd 
yn ei erbyn fel na chai fyned i ymweled â'i 
am rhag, os deallid ei bod yn rhoddi ur 
cysur iddo, iddi hithau gael ei throi o'i 
yddyn. Llawer, meddai, o luchio cerig 
fu arnaf wrth fynod drwy dref Llanarchy- 
medd. _ Yr oeddynt yn disgyn o fy amgylch 
yn mron mor aml a'r cenllysg, wrth bregethu 
yno unwaith, cefais gnoc er fy nghlust, ac 
ar fanau ereill, nes fy archolli yn drwm 
pheriimi golli cryn lawer o waed. uv 
gwr hwn yn gorfod tynu y dom a'r llaid 
oddiar ei Wyneb wrth bregethu gan faint o 
hono oedd yn cael eì luchio arno... Nìd oes 
prawf genym pa bryd y bu y gwr hwn farw, 
ond y mae sicrwydd ei fod yn fyw ryw dymor 
ar ol dechreu y ganrif bresenol. Nid oes 
amheuaeth am ei irdeb, ac y mae llawer 
o brofion ar gael iddo gael ei fendithio ìi lesoli 
llawer o'i gydwladwyr tywyll ac anfoesol. 
Yr oedd ynddo lawer o gymwysdor i gwblhau 
gwaith caled y weinidogaeth, ac i ddvoddef 
triniaeth arw y gwrthwynebwyr. Cefais, 
meddai, gryn erlid yn Amlwch ac yn Llan- 
fechell, ond pa fwyaf y dom a luchid i fy 
wyneb, mwyaf o gymorth a estynid ì mi, a 
mwyaf diysgog yr ymdrechwn fel na chy- 
merais fy rhwystro erioed gan yr erlidwyr. 
Mae yn beth tebyg iawn mai peth cyffredin 
oedd ceisio eì rwystro i bregethu trwy 
floeddio, tyngu, rhegu, a difenwi, ond nid 
oedd yn gwneuthur un cyfrif o ddim o'r 
pethau hyn, ond defnyddai bob cyfle a 
roddid iddo i rybuddio ei gydwladwyr o'u 
perygl. Ar y ffordd-bost yn agos i Lan- 
eorchymedd, meddai, aethym i ganol llu o 
ddynion yn chwareu, ac wrth eu clywed yn 
rhegu yn ddychrynllyd, methais a'u dy- 
oddef, ao ymollyngais i'w cynghori; cefais 
lonyddwch am chwarterawrneu ugainmyned, 
a chymorth i'w rhybuddio gyda. phob aedd- 
fwynder a thosturi, gan dangos parodrwydd 
y Duw mawr i faddeu iddynt, ac i'w derbyn 
yw ffafr, Daeth llawer o honynt i brofi 
ym y gwirionedd eu hunain a phroffesu 
yr Arglwydd Iesu Grist. (Gwel Meikodist- 
iaelh Cymru, ìì. 539.) 

ROWLANDS, DANIEL, Llangeitho, sir 
Aberteifi. Ganwyd ef yn 1713, mewn llo a 
elwir Pantybeudy, plwyf Nantcwnlle, yn y 
sir uchod. Yr oodd yn ail fab i'r Parch. 
Daniel Rowlands, periglor Llangeithio, vr 
hwn a ddygodd ddau o'i feibion, sef John a 
Daniel i fyny i'r weinidogaeth, yn yr Eglwys 
Sefydledig. Derbyniodd Damel ei ddysg yn 
ysgol ramadegol Henffordd. Urddwyd ef 
yn ddiacon Mawrth 10fed, 1433, a dorbyn- 
odd ei gyflawn uvldau Awst lain, 1732. 
Penodwyd ef yn is-beriglor i'w frawd honaf, 

I yr hwn oedd wedi canlyn ei dad i'r offeiriad- 





mm WW CTR.FiUiiI,, all tf. HM 


- ——— —— — 


ROW 583 





— 
— a 


aoth Llangeitho, Nantcwnlle a Llan- 
dlewibrefi. Nid oedd ei gyflog, meddir, ond 
£10 y flwyddyn; ac ni chafodd erioed 
ddyrchafiad uwch yn yr Eglwys Sefydledig. 
Pan aeth i'r weinidogaeth dywedir ei fod yn 
wr ieuanc hollol annuwiol, ac yn hollol an- 
wybodus o Efengyl Orist; ac felly yn hollol 
anghymwys i'r swydd. Dywedir am dano 
hefyd ei fod yn euog o feddwi yn achlysurol, 
a'i fod yn arfer myned allan o'r pwlpud ar 
ol y gwasanaeth ar y Sabbathau, i gymeryd 
rhan yn chwareuyddiaethau ei blwyfolion 
annuwiol. Efea briododd Elin, merch Mr. 
John Davies, o Gefncarlluges, ger Llan- 
itho, o'r hon y cafodd naw o blant, saith o 
onynt a'i goroesasant ef, a bu farw dau o 
honynt yn eu babandod. Yr oedd ì Mr. 
Rowlands ddau fab yn offeiriaid, sef John a 
Nathaniel. Dros ryw amser wedi ì Mr. 
Rowlands sefydlu yn Llangeitho, ei gynull- 
eidfa oedd yn lled fechan. Yr oedd hyn yn 
dygwydd mewn rhan i ddiffyg efangyleidd- 
rwydd ei bregethau, ac mewn rhan o her- 
wydd ei fod yn byw yn nghymydogaeth 
Blaenpenal, lle yr oedd Mr. Pugh, gwoinidog 
ffyddlon a llafurus gyda'r ymneillduwyr, 
yn dylyn ei alwedigaeth, gyda llwyddiant 
mawr. Dygodd hyn Mr. Rowlands i chwilio 
i natur gweinidogaeth ei gymydog, fel y 
i wybod ìm fath bregethu oedd yn ym- 
dangos ì foddio ei blwyfolion. Wrth ganfod 
fod gweinidogaeth Mr. Pugh yn cael eì 
haddasu i ddychrynu y diofal, trwy ddangos 
drygioni a'r perygl o bechod, a'i fod ef yn 
llawn o anogaethau i ffoi rhag y llid a fydd ; 
Mr. Rowlands a benderfynodd bregethu yn 
r un dull, ac i weled y canlyniad. Am 
hyny dewisai y testunau mwyaf addas a 
fedrai feddwl am danynt; megys “' Y dryg- 
ionus a yrir ymaith yn ei ddrygioni.” A 
rhai hyn a antì gospedigaeth dragywyddol.” 
“* Daeth dydd mawr ei ddigter ef;” ac oddi- 
wrth y rhai hyn ymdrechodd ddwyn 
mlaen y cyfryw wirioneddau, fel y gallai 
anog eì wrandawyr i weithio allan eu hiach- 
awdwriaeth, a phrynu yr amser yn yr hwn 
oeddynt i ddarparu am dragywyddoldeb. 
Y bobl yn fuan a aethant yn dorfeydd i 
wrando arno, a llawer a ddeffrowyd dan ei 
weinidogaeth. Dywedir nad oedd dim llai 
na chant o bobl dan argyoeddiadau nerthol, 
cyn i'r pregethwr ei hun ffoì am noddfa at y 
gobaith sydd yn yr efengyl. Oddeutu yr 
amser hwn byddai y Parch. Griffith Jones, o 
Llanddowror, yn arfer a phregethu yn ach- 
lysurol, mewn gwahanol Eglwysi yn air 
berteifi. Un tro, wedi ymrwymo ií bre- 
gethu yn Llanddowi-brefi, gerllaw Llan- 
geitho, Mr. Rowlands gyda llawer o'i gy- 
mydogion â aethant i wrando arno. Ond y 
bregeth a gafodd gymaint o effaith ar ei 
foddwl, fel y bu iddo ddigaloni yn fawr, ac 
a'i gwnaeth yn anghysurus yn y rhagolygiad 
o'i weinyddiadau dyfodadwy. Y bobl wrth 
ddychwelyd adref a hysbysaeant eu cymer- 
adwyneth i'r hyn a glywsant, an rhai o hon- 
mcwn gwresogrwydd mawr, pryd y darfu 
1 un o'r gynulleidfa, yr hwn oedd yn march- 
38 





ROW 


ogaeth yn agos i Mr. Rowlands, ymadroddi 
fel y canlyn: ““ Dywedwch yr hyn a_ fynoch 





am y bregeth, y mae genyf i achos ì fen- 
dithio Duw am weinidog Llangeitho.” 
Darfu hyn mewn rhyw fesur ei galonogi, 


n fod ganddo reswm i feddwl fod ei lafur 

eb fod yn ofer. *' Pwy a ŵyr,” meddyliai 
efe, “na wna Duw ddefnydd o honof fi, 
bechadur tylawd.” Goleuni y gwirionedd 
dwyfol a lewyrchodd ar ei feddwl gyda dys- 
gleirdeb cynyddadwy, a chafodd yr hyfryd- 
wch o ganfod adfywiad mawr mewn crefydd 
yn mhlith ei bobl. Eu heneidiau oeddynt 
yn fynych yn cael eu llenwi gyda gorfoledd 
y iechawdwriaeth, ac yr oeddynt yD ym- 

dangos fel pe buasent yn cael eu harwain 
yn anwrthwynebol, i barhau amser gwas- 
anaeth trwy ganu a molianu Duw. Hyn a 
roddodd ddechreuad i'r gorfoleddu hyny 
oedd yn mhlith y Trefnyddion Calfinaidd, yr 
hyn oedd yn aml yn rhoddi llei raì oganu, 
ac ì amddiffyniad rhai ereill. Yr oedd tan- 
beidrwydd teimladau crefyddol yn mysg 
pobl Llangeitho, yn aml gyfryw ag ìl 

ri syndod. Un tro yn neillduol, wedi 


yn nghyd yn mron 
trwy yr holl brydnawn! Yr oedd Mr. 
Rowlands wedi cael ei arwain cyn belled yn 
ei bregeth, yr oedd sylw y gwrandawyr mor 
sefydlog, a'1 serchiadau wedi eu rhwymo yn 
y fath fodd, fel yr aeth yr amser ymaith yn 
annirnadol. Am hyny, pan oeddynt yn 
ymdrin a phethau fel arferol yn niwedd y 
gwasanaeth, synasant weled yr haul o ddrws 
gorllewinol yr Eglwys, o herwydd hyny caf- 
odd y gynulleidfa ei gollwng ymaith yn 
ddisymwth! Yr oedd amryw o gynulleidfa 
Mr. Pugh erbyn hyn wedi dyfod yn wran- 
dawyr cyson ìi Mr. Rowlands, ao yr oedd yr 
hen wr duwiol cyn belled oddiwrth genfigenu 
wrtho, fel yr oedd yn gorfoleddu yn ei bobl- 
ogrwydd, a byddai mp ytrach yn anog Y pobl 
i fyned i'w wrando yn achlysurol. Un o 
honynt a ddywedai wrtho, fod Mr, Rowlands 
wedi gwneud dangosi cyfeiliornus o ryw 
ran o'r athrawiaeth Gristionogol. Yr hen 
wr a ddywedodd, “Na euog farna ef am 
hyny, nid yw efe eto ond plentyn, ei dad 
nefol a'i dysg ef yn well. Yr wyf yn 
credu yn sicr fod yr Arglwydd yn eì lwyddo 
ef, a bod ganddo lawor o waith ìddo wneud.” 
Am y pum mlynedd gyntaf wedi ei argy- 
oeddiad, pechod, melldithion y ddeddf, angau, 
y farn ac uffern, oeddynt y prif bethau yr 
arosai arnynt... Eu wrandawyr lluosog a 
ddyehrynent tuhwnt i fesur. Pan ddeallodd 
r hybarch Mr. Pugh nad oedd yn treithu 
ìolì r Duw, efe a aeth ato gan ddan- 
gos iddo ei ddiffyg. “Fy anwyl Syr,” obe 
ef, “'pregethwch yr efengyl i'r bobl. Cy- 
mwyswch y Balm o Gilead—gwaed Crist at 
eu clwyfau ysbrydol; a dangoswch yr angen 
o ffydd yn y Gwaredwr croeshoeliedig.” 
“Y mae arnaf ofn,” ebe Mr. Rowlands, 
“nad oes genyf mor ffydd hono fy hunan vn 
ei bywiogrwydd a'i chyflawn ymarferiad.” 
“ Pregethwch arni,” meddai Mr. Pugh, 


ROW 434 


— - 


— Ju, 
—dU — . dfu—d—— 





—_— . 

“hyd oni theimlwoh hi yn y ffordd hono. 
id oes amheuaeth na ddaw hi. Os ewch 
yn mlaen fel hyn ìi bregethu y ddeddf yn y 
modd hyn, chwi leddwch haner y bobl sydd 
wlad, oblegyd yr ydych yn taranu allan 
Fudithion y ddoddf, a phregethu yn y fath 
fodd dychr llyd fel nad all neb sefyll o'ch 
blaen.” Yr offeiriad ieuanc yn ddoeth a 
ddylynodd gyngor yr anghydffurfiwr oed- 
ranus, a chafodd miloedd yn fuan achos i 
fendithio Duw am Jano. Rhoddodd M I. 

Pugh lawer o orion ereill iddo, gy 
golwg ar eì ddull o. bregethu, y rhai a ystyr- 
1ai Mr. Rowlands o fawr werth. Eri Mr. Row- 
lands tua'r pryd hwn gyfarfod a llawer o 
brofedigaethau, ni wnaeth ei gynghorwr 
oedranus an cais at Yn wneud yn an oddlon 

i'w sefyll yr Eglwys, a dwyn y fa 
arweinydd onwo ìi resoedd ymneillduaeth, 
ond cynghorai - i hagddd fel ych gyda'i 
dd, gan fyned r o fel y cyfarwyddi 
ef n “aglwniaeth, Yn fuan dechreuodd 
Mr. Rowlands fyned allan o'i gylchoedd ei 
hun, a chafodd allan yn fuan mai boddhaol 
oedd ei waith gan Dduw, ac ni bu eì ym 
ddygiad yn destun edifeirwch iddo yntau 
ychwaith. Byddai yn pregethu yr efengyl 
allan ar y maes yn y awyr ago , âc mewn 
anghyse ; yn, mae yn wir, 
oedd yn Eroes i drefniadau y sefydliad 
eglwysig y perthynai efe iddo, ond er hyny 
yn foddhaol gen duw, ac yn dda a llesiol i 
ddynion. i bu Mr. Rowlands erioed yn 
berchen bywioliaeth eglwysig. O amser ei 
urddiad yn 1733, nid oedd ond yn unig curad 
i'w frawd John, hyd y pryd y bu hwnw 
farw yn 1760. Bu iddo foddi wrth ymdrochi 
yn Aberystwyth. Yr y oedd wedi gadael pob 
peth yn Llangeitho, am 217 mlynedd yn llaw 
ei frawd Damel, gan adael iddo wneud fel y 
y mynai. Dywedir fod John o alluoedd 
cryfion, ond yn wyllt ac afradlon. Ar far- 
wolaeth John Rowlands gofynwyd i esgob 
Tyddewi, yn llaw yr hwn yr oedd bywiol- 
iaeth Llangeitho ei rhoddi i frawd aniel, 
ar styriaeth ei fod ef w yn gwas- 
anaethu 9 dan ei frawd am 27 mlynedd. 
Gwrthododd yr wneud hyny, gan ddy- 
weyd ei fod Wedi derbyn ll&wer o achwynion 
am ei afreoleiddiwch, a rhoddodd y fywiol- 
iaeth ìi John, mab Daniel Rowlands, yr hwn 
oedd wr ìeuanc 27 mlwydd oed, felly y 
daeth yn gurad i'w fab, fel yr oedd wedi bod 
i'w frawd, a pharhaodd ei lafur yn Llan- 
ithio am dair blynedd yn mhellach yn 
ddirwystr; ond ar foreu Sabbath. yn 1764, 
pan wedi darllen y aeth, ar ei waith 


_— 





myned i'r areithfa, daeth dyeithryn yn 
dilaen, a  ymaeanaethodd Mr. Bowlands a 
rhybudd oddiwrth yr esgob yn galw yn ol ei 
dry dded offeiriadol. Darllenodd Mr, Row- 


archiad gyoeddus, yna efe a 
dd edodd, rhaid i'mi ufuddhau NR awdur- 
dodau goruchel. Goddefwch i mi erfyn 
arnoch ì fyned allan yn dawel, ani a gawn 
derfynu yr addoliad boreuol wrth borth yr 
Eglwys; felly NN aethant allan dan wylo. 
Oymerodd hyn le nid am un trosedd mwy 





na phregethu yr efengyl, amcanu at o 


ROW 






Duw, â gorawydd am achub ene iau 
yny ar adeg, pan oedd yr offeiriaid, gan 
o honynt, yn n mroddi ! feddwdod, aflen 
& phob anlladrwydd. Pan drow 
Rowlands allan, aeth torfeydd mawrion a 
ar ei ol drwy holl Gymru. Ni wnaeth ; jr 
ysgymundod hwn yr un gwahaniaeth yn 
ymddygiadau Mr. Rowlands; eì ganlynwyr 
a adeiladasant iddo addoldy helaeth yn I.lan- 
geithv, ac ynullent yno i wrando arno 
yn rhoolaidd. N ì wnaeth hyd ynnod adael 
persondy Llanvceitho; oblegyd gan mai ei 
fab oedd offeiriad y plwyf caniataodd iddo 
fyw yno hyd ei farwolaeth, yr hyn a 
gymerodd le Hydref 16eg, 1790, wedi bod 
30 mlynedd yn offeiriad, a 27 mlynedd 
da'r Trefnyddion, pan yn 47 mlwydd oed. 
r oedd Mr. Rowlands fel dyn wedi ei gryn- 
ysgaeddu a phob addurniadau, doniau, a 
rhagoriaethau naturiol uwchlaw y c i 
Meddai ar feddwl eang, grymus, a ; 
cymerai bethau i mewn yn drefnus i'w 
feddwl a gosodai hwynt allan yn eglur, hy- 
awdl, nerthol, ac mewn ymadroddion addas. 
Yr oedd ei holl ragoriaethau wedi eì sant- 
eiddio gan wir fydd, syniadau priodol 
am Dduw a'i drefn achubol yn Nghrist, ac 
wedi eu cysegru yn gwbl i waith ac achos ei 
Dduw; hyn oedd ei brif, oedi Y Yr oedd 
ywyd a nert am ig yn eì weini- 
dogaeth. Deuai, y bobl wrtb y canoedd 
wrando arno. Yr oedd llaw yr Arglwydd 
gyd ag ef, a nerthodd dwyfol anarferol yn 
gydfynodol â'i weinidogaeth, nes oedd 
ion wrth yr ugeiniau yn dyfod yn ddeil- 


ynion 
adau dyfnaf, a'r - 
e usgraff 


iaid. o'r dwysbi 
iadau d ysa o, phau byd arall. 
wyd ei feddwl, a helaethwyd ei lestr gymaint, 
dan y dylanwadau dwyfol hyn, fel nad allai 
llan fechan Llangeitho ei gynwys, na_ther- 
fynau ei blwyf ei hun eì gadw o'u mewn, 
na chyfreithiau caethion ei egl ei hun ei 
o ynddi; ond torodd Y ail dynion 
aeth allani bob lle y gallai dynion i 
wrando arno yn pregethu Orist yn aredwr 
cyflawni bechaduriaid. Yr oedd yn mhell 
o fod yn offeiriad rheolaidd, oblegyd ni ofalai 
am Ganon na Bubrio, ond Orist oedd bob 

, âc yn mhob peth yn ei weinidogae 

a'i ymddygiadau. Arferai fyned oddi am- 
lch i bregethu yr efengyl trwy bob sir yn 
ghymru, a dyoddefodd erledigaethau creu- 
lawn ar ei deithiau, yn enwedig yn Ngogledd 
Cymru, yr hyn a fu yn foddion neillduol ìi 
godi Trefnyddion i boblogrwydd a sylw y 
Cyffredin. Deuai miloedd I wrando i Lan- 
geitho yn fisol, a chanoedd lawer i gyfranogi 
o'r ordinhad o bob parth o Gymru—o Fôn 
i Fynwy. Deuai llawer yno o bellder ffordd 
i weled yr hyn oedd yn cael ei wneud, fel pe 
buasai r ywbeth dyeithr yn cael ei gyflawni 
ar y ddaear, a deuai amryw o bellder mawr 
dan deimladau crefyddol i gydgyfarfod a'u 
brodyr, ac i dgyfranogi o'r wledd wrth 
fwrdd yr Arglwy d, oblegyd dyma'r unig 
fan dros hir amser, y byddai y Trefnyddion 
yn gweini yr ordinhad o swper yr Arglwydd. 











— 


- 


SAF 


— 
— dd" dd  —— a Wa a” 


BUMSEY, WALTER, oedd yn fab i 
foneddwr a thir berchenog. Ganwyd ef yn 
Llanofer, yn sir Fynwy, yn y tlwyddyn 
1584. Pan yn un mlwyddar bumtheg oed, 
aeth i brif ysgol Rhydychain, fel boneddwr 
in yn Neuadd Caerloyw. Gadawodd 

y lle heb eryd urddradd, ac aeth i Gray's 
nn, lle y bu yn myfyrio y gyfraith ddinasol. 
Gwnaed ef yn uwch-reithiwr, hŷn-ynad, a 
Lent-reader ; ac yn y flwyddyn 1635, cafodd 
ei neillduo yn farnwr is-raddol a'r gylch- 
daith Brycheiniog ; ac yn y flwyddyn 1637, 
brif ynad, o'r hon swydd y cafodd ei am- 

difadu, yn nhymor y weriniaeth, ychydi 

amser o flaen llywyddiad Cromwell. Yr 
oedd mor enwog yn ei swydd fel yr arferid 
ei alw yn ““ Ddadgloadur : Gyfraith.” Yn 
y flwyddyn 1640, etholwyd ef yn aelod sen- 
eddol dros sir Fynwy, ì wasanaethu yn y 
senedd a ddechreuodd yn Westminster, 
Ebrill 13eg, a gallesid ei ddewis drachefn 
1 wasanaethu yn y Senedd Hir, ond gwr- 
thododd. Dywed Wood am dano;—' Ei 
fod yn ddyn athrylithgar, yn meddu ar ben 
athronyddol, yn gerddor da, a'r mwyaf cyw- 


635 





SAL 





rain am impio, llyged-impio, aphlanu. Ond 
yr hyn yr oedd efe fwyaf hynod ynddo 
gan ei fod yn cael ei ofidio yn fawr bob am- 
ger gan egmm, mai efe oedd y cyntaf 
a ddyfeisiodd y Provang, neu offeryn o 
asgwrn y morfil, i lanhau y gwddf a'r cylla, 
yr hwn a ddefnyddiwyd gan feddygon - 
tref, ac nefyd gan feddygon mewn gwledydd 
tramor.” Ysgrifenodd ddarluniad o'r offeryn 
hwn a'r modd i'w defnyddio, mewn llyfr o'r 
enw Organon Salutis, sef offeryn ìi lanhau y 
cylla, yr bwn a argraffwyd yn Llundain yn 
1657-9. At yr hwn yr ychwanegodd am- 
rywiol brofion newyddion o rinweddau myg- 
lys a choffi. Bu farw yn y flwyddyn 1660, 
a chladdwyd ef yn meddgell y teulu yn 
Eglwys Llanofer. (Jones's Hsstory of Bre- 
core] 

RYFEL, GWILYM, oedd fardd enwog, 
yr hwn oedd yn byw rhwng 1160 a 1220. Ŷ 
mae dwy gên o'i eiddo, y rhai a. gyflwyr.odd 
i Dafyd ab Owain Gwynedd, tywysog Gog- 
ledd Cymru, wedi cael eu hargraffu yn y gyf- 
rol gyntaf o'r Myv. Arch. 





SADWRN, oedd sant enwog, a sylfaenydd 
Eglwys Henllan, yn sir Ddinbych. Yn ol 


fe M darllenir yn “ Achau y Suint.” Yr 
oedd yn aelod o golo Llanelwy, ac yn gy- 
ffeswr yno. (Jolo's Welsh MS$., 505.) 


SADWRN FARCHOG, oedd yn un o 
Beintiau dechreu y chweched ganrif. Yr 
oedd yn fab i Bicanys o Armorica, a brawd 
1 Sant Illwyd, a chefnder i Emyr Llydaw. 
Ei wraig oedd Canna, merch Tewdwr ab 
Emyr Llydaw. Yn ei hen ddyddiau daeth 
gyda Sant Cadfan i Brydain, a syfnenodd 

glwysi Llansadwrn, yn Môn, a_Llansa- 
dwrn, yn sir Gaerfyrddin. Cynelid ei wyl- 
ddydd Tachwedd 29. (Williams's Eminent 


Welshmen. 
SA DYENIN, oedd sant enwog yn y 


chweched ganrif. BEfea sylfaenodd Eglwys 
Llansadyrnin, yn sir Gaerfyrddin. Yn ol 
** Achau y Saint,” yr oedd efe yn fabi Sa- 
dwrn Hen, mab Gynyr o Gaer Gawch. ( Wil- 
liams's Eminent Welshmen.) 
SADYRNIN, archesgob Tyddewi, yr hwn 
a fu farw yn B.A. 832. 
SAERAN, oedd yn enwog yn y chweched 
nrif. Yr oedd efe yn fab i Geraint Saer o 
werddon; hyny yw, Geraint y celfyddydwr 
o'r Íwerddon. Claddwyd ef yn Llanynys, 
yn sir Ddinbych, oddiwrth yr amgylchiad 
iwn y priodohd sylfaeniad yr oglwys hono 
iddo; ond y sylfaenydd gwreiddiol 'yn ol 
Llywarch Hen, oedd Mor ab Ceneu ab Coel. 
My Arch., ìi. 5l. 
AFIN, yr hwn a elwid hefyd “ Yr Hen 
Safin,” d foelydd. enwog ac ysgrifenydd 
aynwyr-wersi. Yr oedd yn enedigol e sir 


S 


Forganwg, ac yn byw yn y rhan olaf o'r 
unfed ganrif a'r buratheg, rhwng y blynydd- 
oedd 1600 a_1700. 

SALESBURY, HENRY, & anwyd 
ffwyddyn 1561, yn Dolbelider, yn sir Ddin- 
bych, lle y sefydlodd cangen o hen deulu 
Salisbury, o Llyweni. Derbyniodd oi addysg 
golegawÌ yn Rhydychain, lle y daeth yn îs- 
efrydwr o Neuadd $8t. Alban, yn y flwyddyn 
1681, ac wedi c meryd un urddradd yn y 
celfyddydau, trodd i fyfyrio physygwriaeth, 
a'r hyn yr ymarferodd ar ol hyny yn ei 
wlad enedigol, trwy ymsefydlu yn Ninbych, 
Perchid ef yn fawr, nid yn ung fel physyg- 
wr, ond hefyd fel un hyddysg yn iaith ac 
hynafiaethau Cymru. Yn y flwyddyn 1593, 
dygodd drwy yr argraffwasg ramadeg Cy- 
mreig, yn y Lladinaeg, cyflwynedig i Henry 
Iarll Penfro. Casglodd Eiriadur Cymreig 
a Lladin, yr hwn na argraffwyd hyd yn hyn. 
Yr oedd y copi yn nghyd a'r gwellianau olaf 
o hono yn meddiant yr Esgob Humphreys, 
ac yr oedd Salesbury wedi bwriadu ei ar- 
graffu gyd ag argrafliad newydd o'i ramadeg ; 
ond nid ydym wedi cael, fel y nodasom i 
hyny gymeryd lle. Yr oedd y geiriadur 
hwn yn cynwys llawer o eiriau a osgeulus- 
wyd gan r. Davies, yn ei eiriadur ef, 
(Williams s Eminent. Welshmen.) 

SALESBURY, JOHN, aelod o hen deulu 

Salisbury, o Llyweni, a anwyd 8ir 
Ddinbych. Derbyniodd ei addysg yn Rhyd- 
wghain, lle yr enillodd y radd o BL, neu 

yryf yn y Gyfraith Eglwysig, yn Ebrill 
2il, 1529. _ Daeth wodi hyny yn fynach o 
urdd St. Benediit, a gwnaed ef yn ben- 








SAL 536 





mynach Horsham St. Faith, yn Norfork, yn 
nghyda swyddogaethau ac urddas swyddau 
ereill yn yr eglwys... Yn y flwyddyn 1535, 
gwnaed ef esgob Thetford yn Norfolk; ac 
yn y flwyddyn 1637, cafodd archddiaconiaeth 
Môn. Yn y flwyddyn 1539, gwnaed ef yn 
ddeon Norwich, ond amddifadwyd ef o'i holl 
fywioliaethau yn y flwyddyn 1564, ar esgyn- 
iad y frenines Mari i'r orsedd, a hyny am ei 
fod yn wr priod. Yn mis Rhagfyr, yr un 
flwyddyn, sefydlwyd ef yn ganghell 'dd 
Eglwys Gadeiriol Lincoln ; ac yn y flwyddyn 
1559, cafodd ei adsefydlu yn archddiacon- 
iaeth Mon, ac hefyd yn neoniaeth Norwich, 
yn y flwyddyn 1560, y rhai a ddaliodd hyd 
ddydd ei farwolaeth, yr hyn a gymerodd le 
yn mis Medi, 1573.  (Wslliss Sarvey of 


Bangor.) 

SELESBUBY, WILLIAM. Ganwyd ef 
yn nechreu yr unfed ganrif ar bumtheg. Yr 
oedd ei daid, Robert Salesbury, yn bedwer- 
ydd mab i Thomas Salesbury Hen, o Lyweni, 
fel y mae yn cael eì gyfenwi mewn achydd- 
iaeth Gymreig yn ben y teulu hwnw. Daeth 
ìi feddiant o etifeddiaeth y Plasisaf, trwy 
briodas a Gwenhwyfar, unig ferch ac eti- 
feddes Rhys ap Einion Fychan, o'r lle hwnw. 
Wedi derbyn eì ddysg dechreuol yn ei wlad 
ei hun, symudodd ef yn yr amser priodol ì 
brif athrofa Rhydychain, lle yr arosodd am 
rai blynyddoedd, gan wneud y goreu o'r 
amsor yn yr ysgol. Gan fod ei rieni wedi 
bwriadu ei ddwyn ì fyny i ryw fywioliaeth 
oedd yn galw am yr ysgoleigdod uchaf, caf- 
odd bob mantais mewn hyfforddiad boreuol. 
Symudodd yn fuan i'r Thavies' Inn, yn y 
Chancery, Llundain, lle y dylynodd ei efryd- 
iaeth gyda llwyddiant mawr yn y gyfraith; 
a bernir iddo symud oddiyno drachefn yn 
fuan i Lincoln's Inn. Oddiwrth ei ragym- 
adrodd i un o'r llyfrau a gyoeddodd, ac a el- 
wir, " Egluryn fraethineb,” bernir ei fod 
yn dra adnabyddus o ddim llai na naw o 
ieithoedd heblaw y Gymraeg a'r Saesneg, sef 
yr Hebraeg, y Galdaeg, y Syriaeg, yr Arab- 
aeg, y Roeg, y in, T.Ffrengaeg, yr Ital- 
aeg, a'r Hysbaenaeg. I'w ddysgeidiaeth, ei 
lafur, a'i wladgarwch ef, y mae cenedl y 
Cymry yn ddyledus am un o'r bendithion 
penaf y cafodd ei hanrhydedu a hwy erioed, 
sef y cyfieithiad cyntaf o'r Testament New- 
ydd i'r iaith Gymreig... Yn y flwyddyn 
1563, darparwyd, trwy weithred seneddol fod 
i'r Beibl oll, yn cynwys yr Hen Destament 
a'r Newydd, i gael eì gyfieithu i iaith y 
Cymry, & bod esgobion Llanelwy, Bangor, 
Tyddewi, Llandaff, a Henffordd, fod. dan 


rwymau dirwy oli edrych ar fod y cyfieithiad 
i gael ei gwblhau a'i hargraffu at wasanaeth 
yr Eglwysi, erbyn y dydd cyntaf o fis Mawrth, 
1566. Yr oedd galluoedd William Salesbury, 
o ran ei wybodaeth a'i ddysgeidiaeth, yn 
nghyda'i eiddigedd dros y grefydd brotest- 
anaidd, yn mhob modd, yn ei gymwyso at 

rch wysig; ac ar gais yr esgobion 
ymgymerodd a'r gorchwyl o gyfiolthu y Test- 
ament Newydd, yr hwn a_ argraffwyd yn 
Llundain yn y flwyddyn 1567, yn bedwar 








SAL 
plyg. Y mae y gyfrol hon yn cynwys wyth 
cant o dudalenan, wedi eu bargraffu mewn 


llythyrenau duon ; ac mse y gwaith oll ar y 
gyfrol o gyfieithiad Salesbury gyda'r eithriad 
o'r istol cyntaf at Timotheus, yr epistol at 
yr Hebreaid, yr episto ,&run gan 
Pedr, y rhai a gyfieithwyd gan y Dr. Rich- 
ard Davies, esgob Tyddewi; a ll y 
Dadguddiad, yr hwn a eithwy. 

Thomas Huet, precentor duddowl Gellid 
gylwi mai y cyfieithiad hwn, wedi ei adgy- 
weirio a'i ddiwygio gan yr esgobion Morgan 
a Parry, ydyw yr un sydd genym ni mewn 
arferiad yn awr. Dywedir yn nghofiant Syr 
John Wynn, o Wydr, fod Salesbury wedi 
ymgymeryd a'r gorchwyl o gyfieithu yr Hen 
Destament hefyd i'r Gymraeg, a'i fod. wedi 
cyfaneddu gyda Dr. Richard Davies am tua 
dwy fyned i'r dyben hwnw ; ac yr oedd efe 
wedi myned yn mlaen MH mhell ar y gwaith, 
ac wedi myned drwyddo; ond fel, yn an- 
ffodus, y cymerodd dadl le rhyngddyntmewn 


rthynas ìi ystyr a gwreiddyn un , yr 


wn y mynai yr esgob ei gael un ffordd, a 
William Salesbury ffordd arall, er colled 
ddirfawr i'r genedl a'i hiaith; oblegyd tra 
y dd yn gytun, yr oedd- 


r oeddynt gyda'u gil 
ynt wedi cyfansoddi omiliau, a llyfrau, a 
nifer fawr o dreithodau yn yr iaith Gymreig ; 
a diau y buasent wedi eud llawer mwy, 
ond fel y dygwyddodd y camddeall anned- 
wydd hwn rhyngddynt; oblegyd bu yr 
esgob fyw am bum neu chwe blynedd wedi 
hyny: a bu William Salesbury fyw tua. 
phedair ar hugain ; ond yr oedd wedi rhoddi 
ìfyny ysgrifenu yn hollol, fel yr oedd yn 
fwyn 8 arus, a mwyaf y golled i ni; 
oblegyd yr oedd yn ysgolaig campus, ac yn 
Hebrewr diail, yr hyn oedd yn beth gur 
anghyffredin yn y dyddiau hyny! Ar far- 
wolaeth Robert, eì frawd hynaf, yr hwn oedd 
heb un mab, daeth ef ìi etifeddu llawer o'i 
feddianau, yn nghyda llys y Plasisaf; ond 
preswyliod am amser yn y Cae Du, plwyf 

lansanan, yn neillduol yn ystod teyrnasiad 
y frenines Mari, i'r hon yr oedd ei sel Bro- 
testanaidd wedi bod yn dramgwydd mawr; 
ac yr oedd ystafell fechan wedi eì threfnu 
iddo yno, yn yr hon y gallai ddirgelu ei hun 
pan y mynai, gan nad c oedd mynediad iddi 
ond trwy ddringo yn ochr y simfa. Yll 
cyntaf a gyoeddodd Salesbury oedd dydd- 
iadur, ar wyneb ddalen U hwn y mae ei 
gynwysiad, fel hyn :—“ Yn y Ll hwn 
traethyr Gwyddor Cymraeg. Kalendyr. 


eu yr 
Pader neu Weddi yr 


1546. Dyma y llyfr cyntaf a ar yn 
yr iaith Gymreig. Yn y flwyddyn ynol, 
cyoeddodd eiriadur Seisnig a ymreig, 
angenrheidiol i'r Oymry a ddysgent yr iai 

Seisnig, priodol yn ol barn eì fa ì y 
brenin, i'w arfer gan ei ddeiliaid yn Nghy- 


mru; at yrhwn y rhagddodwyd treithawd 
byr ar acceniad Seisnig yllythyrenau. Llun- 


SAL 


_ 


dain, 


lundain, pedwar plyg: 
yfr hwn, 


yv Sulieu, a'r Gwylieu trwy'r flwyddyn.” 
Nid ydys yn sicr o'r 


fod wedi cymeryd lle cyn y flwyddyn 15920, 
sef y flwyddyn y cyoeddodd Henry Perry yr 
*'* Egluryn Ffraethineb,” yr hwn a ysgrif- 
enwyd gan William Salesbury; er fod Syr 
John Wynn, yn eì ysgrifeniadau, yn ei nodi 
fel wedi cymeryd lle yn y flwyddyn 1599. 
SALESBURY, THOMAS, oedd fardd a 
beirniad, yr hwn oedd yn dra enwog yn 
nghylch y blynyddoedd 1580 a 1620. Tnig- 
ianai yn Llundain, ac yn y flwyddyn 16043, 
argraffodd Salmau Cân, y Cadben William 
Myddelton, mewn cyfrol pedwar plyg. Y 
mae llythyr oddiwrtho, cyfeiriedig at S 
John Wynn, o Wydir, dyddiedig Mehofn 
22ain, 1611, wedi cael eì argraffu yn y gyf- 
rol gyntaf o'r Cambro Briton. mae ei 
gyfansoddiadau barddonol ar gael mewn 


lawysgrifau. 

SALISBURY, SYR THOMAS, barwnig, 
oedd fab henaf ac etifedd Syr Henry Salis- 
bury, o Llyweni, yn sir Ddinbych, y barwni 
cyntaf. Aeth i brif ysgol Rhydychain fe 
boneddwr isefrydol o goleg Iesu, ond ym- 
adawodd oddiyno heb gymeryd un graddiad 
ysgoleigaidd, ac ymddeolodd i'w wlad ened- 
igol, wedi iddo dreulio rhyw gymaint o 
amser yn Llundain. Dyrchafwyd ef i deitl 
ac etifeddiaeth y teulu, ar farwolaeth ei dad 
yn y flwyddyn 1632; a chan fod ynddo 
“duedd gynenid at farddoniaeth a_ffug- 
hanesion, darfu iddo ymarfer llawer a my- 
fyriaeth febinol, ac yn y diwedd daeth yn un 
o feirdd mwyaf nodedig ei oes.” Y mae ei 
bawli hyn yn gorphwys mewn rhan yn ei 
'“ Hanes o Joseph” mewn prydyddiaeth 
Seisneg, yn dair ar ddeg o benodau, yr hon 
a argraffwyd yn Llundain yn 1635, yn - 
rol, pedwar plyg. Bu yn aelod seneddol 
dros sir Ddinbych yn y senedd, yn nheyrn- 
asiad. brenin Iago I., ê phan dorodd allan 


rhyfel gwladol, cymerodd efe arfau gyda 
Trwdfrydodd i amddiffyn yr achos breninol. 


Yn y flwyddyn 1642 einyddu ar y 
brenin yn Rhydycbain, gwaaod ef yn nghyda 
llawer o bersonau ereill yn D.C.L. _ Bu farw 
yn y flwyddyn 1643, a'i etifeddiaeth a aeth i 
ohn, eì unig blentyn o Hester, merch Syr 


Edward Tynil, barwnig o Thorton, gir 
Buckingham. (JPennanŷŵs Tour ôn Wales.) 





SAMLED, oed yn un o seintiau y seithfed 
ganrif. Sylfaenodd e7zlwys yn COilfai, yn 
Gorwenydd, adnabyddus wrth yr enw Llan- 
samled, yn sir Forganwg. 

SAMSON, oedd yn un o seintiau y 
chweched ganrif. _ Yr oedd efe yn fabi Am- 
wm Ddu, brenin Graweg yn Armorica, mab 
Emvr Llydaw, o Anna, merch Meurig ab 
Tewdrig. Ganwyd Samson yn sir For- 
ganwg, a derbyniodd ei addysgiaeth goleg- 
awl yn ngholeg Illtyd, ìi lywyddiaeth yr hwn 


y dyrchafwyd ef ar farwolaeth Peirio. Ar 
ol byn aeth 1 Armorica yn nghylch y flwydd- 
yn 550, a phenodwyd ef vn esgob Dole. Yr 


ydym yn deall oddiwrth Concilia Galliae, 
a ddefnyddir gan Usher, iddo fyned ac ar- 
wyddo Gweithredoedd ail gyngor Paris, yn 
y flwyddyn 557. Yn mhen rhyw gymaint 
o amser ar ol hyn, eadawodd Armorica, a 
dychwelodd ìi goleg Illtyd, lle y bu farw yn 
y flwyddyn 592, yn 68 mlwydd oed. Yn 
mynwent eglwys Llanilltyd Fawr, y mae 
dwy groes fawr ogeryg yn aros hyd heddyw, 
ac ar un o honynt y mae fri o wahanol 
gerfiadau ; y cyntaf yn argymeryd ei bod yn 
** Groes Illtutus a Samson,” a'r ail yn dy- 
wedyd mai Samson a'i cyfododd i'w enaid, 
a'r trydydd yn dywedyd mai un Samuel 
oedd y cerfiwr; nid oes ar y groes arall ond 
un cerfiad, yr hwn a ddywed ei bod wedi ei 
harotoi gan Samson i'w enaid ac eneidiau 
uthael y brenin, ac Arthmael. Samson 
oedd sylfaenydd a noddwr Eglwys St. Sam- 
son yn Guernsey. (Achau y Saint; Dono- 
van's Ezcursion ŷn South Wales, vol. ìi. 335.) 
SAMSON, oedd un o seintiau enwog 
dechreu y chweched ganrif. Yr oedd efe yn 
fabi Caw, ac yn aelod o goleg St. Illtyd. 
Yn ol Achau y Saint, yr oedd ganddo eglwys 
yn Nghaer Hfrog. Y mae rhyw fath o Jm 
grifenwyr diymddiried wedi dyrchafu y dyn 
wn yn archesgob Efrog, a dywedant iddo 
ffoi oddiyno pan erwyd y ddinas gan y 
Sacsoniaid, ac y dystrywiasant y fynachlog, 
a thrwy hyny iddo achub ei fywyd ; ac iddo 
ddwyn gyd ag ef lumanau ei fawredd urdd- 
asol i Armorica, ac iddo, trwy rinwedd eu 
meddiant, gael ei wneud yn archesgob Dole, 
y wlad hono, esgobaeth a gadwodd hyd 
ei farwolaeth, pryd y dylynwyd ef gan un 
arall o'r un enw, sef Samson mab Amwn 
Ddu, yr hwn oedd wedi dyfod yno o Gymru. 
Y mae hanes y ddau yn fynych wedi eu 
cymysgu, ac ni ddywed yr awdurdodau 
Cymreig ddim am archesgobaeth Samson ab 
Caw, ond yn unig iddo ffoi ar ddyfodiad y 
Sacsoniaid, ac yn debyg i lawer o'i frodyr, 
dreulio y rhan olaf o'i fywyd yn ngholeg 
Ilìtyd. (Professor FRees's Welsh Saints.) 
SAMSON, arcbesgob Tyddewi, canlynied- 
ydd Arthmael. Darfu ì'r prelad hwn ar 
gyfrif afiechyd heintus oedd yn ei archesgob- 
aeth, gilio i Dole, yn Llydaw, a chymeryd ei 
pall gyd ag ef; darfu i'w ganlynyddion, o 
eisieu hwn neu ryw resymau ereill golli yr 
enw o archesgob; ond er hyny, cafodd yr 
holl esgobion Oymreig eu hurddau oddiwrth 
esgobion Tyddewi hyd amser Harri I., pan 








SAM 





— 
—- — ——  —— - 





maniad, ac heb ei ddewis gan glerigwyr 
Cymru, yn ol fel yr arferid, eì wthio arnynt 

an frenin Lloegr, yr hwn a lanwodd braidd 
holl sir Benfro a Fflemingiaid, a gyru 


ymaith y Cymry. Oddiar yr amser hyn 
daeth dan ymostyngiad i archesgobaeth 
Caergairit. Bu farw yr archesgob Samson 


ole, ac yno y claddwyd ef, ond wedi 
hyny symudwyd ei weddillion marwol i 
ddleton, yn sir Dorset, lle yr oedd myn- 
achlog fawreddog wedi cael ei hadeiladu gan 
y brenin Athelstan, ao wedi ei chyflwyno 
ìddo er anrhydedd. (Godwin's Worbs) 

SAMUEL, CHRISTMAS. Mae yn debyg 
ei fod yn enedigol o blwyf Llanegwad, yn 
sir Gaerfyrddin, yr hyn a gymerodd le yn 

y flwyddyn 164. Canlynodd Mr Thomas 
Bowen yn ngweinidogaeth eglwys Pantteg, 
ger Caerfyrddin, in 1710. Parhaodd AN 
eglwysi gynyddu dan ei weinidogaeth. Bu 
hefyd yn offerynol i gasglu a sefydlu amryw 
achosion newyddion mewn gwahanol ardal- 
oedd yn sir Gaerfyrddin. Cyoeddodd nifer 
fawr o lyfrau defnyddiol yn y iaith Gymreig ; 
yn mysg ereill, talfyriad o “' Esboniad Har- 
vey ar y Testament Newydd,” a'i “ Eglur- 
had o Gatecism Gymanfa;” a buo fewr 
wasanaeth i Griffith Jones, o Landdowror, 

sefydliad ei ysgolion Cymreig. Yr oedd 
Mr. Samuel yn un o'r dynìon mwyaf cyoedd 
ei ysbryd yn ei oes, a pherchid ef yn fawr 

n bawb a'i hadwainai. Nid oedd mwy dy- 

wad gan un gweinidog anghydffurfiol yn 

sir gyda phendefigion nag ef. Efe a fu 
yw i'r oedran mawr o bedwar ugain a deg, 
a bu farw Mehefin 18fed, 1764. Ei fa 
John oedd ei unig blentyn, aeth i'r weini- 
dogaeth, a bu farw yn Bradford, Wiltshire, 

1773. Gwel lyfr eglwys Pantteg; Dydd- 
1adur Thomas Morgan, Henllan. Cyoeddodd 
anghydffurfwyr yr amser hwnw amryw 
weithiau yn y Gymraeg ; heblaw y rhai a en- 
wasom yn barod, y mae genym dros gant 
o gyfrolau neu lyfrau a ysgrifenwyd ac a 
gyoeddwyd ganddynt rhwng 1688 a 1735, 
aeth rhai o'r cyfryw drwy amryw argraffiad- 
au ystod y blynyddoedd uchod. Ym- 
drech. ganmoladwy yr anghydffurfwyr i 
feithrin  llenoriaet efyddol yn yr iaith 
Gymreig, o'r diwedd a gynhyrfodd rai 
Eglwyswyr i efelychu eu hesiampl. Gwnaeth 
amryw gydffurfwyr teilwng y tymor hwn 

hoeddi nifer o weithiau gwerthfawr. Mr. 

Y osos Williams, offeiriad Defynog, sir Fry- 
cheiniog, a deilynga goffadwriaeth barchus 
fel awdwr, neu gyfìeithwr amryw lyfrau o 
werth, ac yn neillduol fel golygydd 

u argraffiad o'r Beibl Cymreig, a gyoedd- 
wyd yn 1718 a 1727, y cyntaf yn cynwys 
10,000 o gopïau, a'r ail 20,000. 

SAMUEL, LLEWELYN, gweinidog yr 
eglwys Annibynol yn Bethesda, Bethlehem, 
a Charmel, sir Gaernarfon. Brodor oedd o 
blwyf Trewyddel, sir Benfro. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1795. Ni chafodd fawr fan- 
teimon addysg yn ei ddyddiau boreuaf, ond 
efe a. wnaeth ddefnydd da o'r hyn a gafodd. 


538 


gafodd yr esgob Bernard, yr hwn oedd Nor- 


SAM 


Ymunodd a'r eglwys gynulleidfaol yn .Nhre- 
nad oodd ond ieuano, nid hir y 
, cyn cael eì daer grcymell 


yn a wnaeth er mawr 
wyaeth yn yr eglwys yr 


wyddel pan 
bu mewn canlyni 
i ddechreu llefaru, 
foddhad a chyme 
oedd 
ysgol i'r Neuaddlwyd, 
ï arch. Dr. Phillips. e a ymroddodd a'i 
oll egni i ddysgu, a chyraedd 1 cymwyn- 
derau hyny oedd yn angenrhei iol tn 
arnynt, er ei wyso i'r 6wy wysig 
oedd yn fwriadu gymeryd arno. Byddai 
yr arferiad o bregethu bob Sabbath tra y bu 
yn ” ysgol; ac wedi treulio yr amser ar- 
ferol yn y Neueddlwyd, talodd ymweliad a 
gwahanol eglwysi gweigion yn y Deheudir, 
a chafodd gymelhad i fyned yn fagail ar 
wahanol eglwysi; ond cyn eud eì feddwl 
ì fyny aetb drwy y Gogledd ar daith bre- 
ethwrol. Yr oedd. gwahanol eglwysi yn y 
ogledd yn eì hoffi yn fawr ac yn ei geimio, 
ond yn Bethesda, ger Bangor, yn on, y 
syrthiodd ei goelbren. Rhoddodd yr eglwys 
alwad iddo gymeryd ei gofal, a'r hon y cyd- 
gyniodd, ac urddwyd ef 1'r weinidogaeth yno 
ar y dydd cyntaf o Ionawr, 1824, pan y 
gweiny dodd y parchedigion D. Thomas, 
enrhiwgaled; T. Jones, Moelfro; William 
Hughes, Saron; D. Davies, Aberteifi; D. 
Roberts, Dinbych; D. Grifiths, Talysarn ; 
n nghyd ag amryw ereill ar yr amgylchiad. 
id oedd yr eglwys ar y pryd y daeth yno 
ond bechan iawn, ond yr oedd ar ei ymad- 
awiad oddiyno yn angeu, yn rhifo eu ham- 
ryw ganoedd o aelodau. Bu Mr. Samuel yn 
llafurus a llwyddianus iawn yn Bethesda a'r 
ardaloedd drwy ei oes. Yn 1820 yr adeil- 
adwyd y capel cyntaf yno, a hwnw yn un o'r 
rhai gwaelaf y buom ynddo erioed; rhif yr 
eglwys ar yr adeg hono oedd 36; helaeth- 
wyd yr addoldy ddwy waith yn ei amser 
ef. Er pan adeiladwyd ef y drydedd waith y 
mae yn un o'r addoldai helaethaf, harddaf, a 
mwyaf cyfleus yn Nghymru. Aeth y draul 
o'i adeiladu yn agos ì dair mil o bunau, yr 
hyn a dalwyd yn fuan. Ymddengys fod yn 
Bethesda ffyddlondeb a diwydrwydd mawr, 
a chydwei iad egniol a chanmoladwy 
iawn, cyn y gallent mewn can lleied o amser 
dalu y fath symiau at adeiladu eu haddoldai. 
Adeiladasant hefyd gapel Bethlehem yn y 
flwyddyn 1825, Carmel yn 1839, ac Amana 
yn 1845, mewn cysylltiad ag eglwys Beth- 
esda. Gyda bod yr egl wedi ei dysgu ì 
gyfranu gyda ffyddlondeb, ffurfiwyd hefyd 
gynllun a threfn ragorol i lu cymaint 
o arian mewn ychydig flynyddau, a hyny yn 
mhlith dynion nad oedd ganddynt ddm i 
ddibynu arno ;ond llafur eu dwylaw. Yr 
oedd Mr. Samuel yn cael ei al ganddynt 
yn anrhydeddus iawn, nid oedd un gweini- 
og yn fwy cysurus nag ef yd - 
aeth. Yr oedd yno bob moddion cr y ddol 
yn cael eu dwyn yn mlaen, er addysg ac 
adeiladaeth ysbrydol. Yr oedd yno ysgol 
ghyda 


yn aelod o honi, ac anfonwyd ef i'r 
r hon oedd dan ofal 


Sabbathol drefnus a eithgar, n 
chymdeithasau crefyddol ereill. Yr oedd ef 
yn fawr dros y canu hefyd, anogai yr ieuene- 





SAM 


a u e6 — 
L 0 ——— Y _ ” 


— ——_ — —_— _— 
——-  —  — 


tyd i fod yn ymdrechgar gyda dysgu canu 
mawl i Dduw. Yr oedd yno gor canu wedi 
ei sefydlu er ys llawer blwyddyn cyn bod 
dim o'r fath yn un lle arall, yr hyn a fu yn 
foddion i adfywio crefydd yn yr eglwys, a 
chreu ymegniad cyffredinol yn mhob rhan 
o'r gwaith crefyddol. Nid oed Mr. Samuel 
ond bychan o gorffolaeth, yn llawn bywiog- 
rwydd, bob amser yn hynod o siriol a. char- 
edig i bawb. Fel pregethwr, yr oedd bob 
amser yn fyr a blasus, yr oedd ei frawdd- 
egau yn fyrion a bywiog, ei lais yn beraidd a 
nerthol; byddai felly yn gadael ei wran- 
dawyr yn llawn awydd am ei glywed dra- 
chefn. Yr oedd ei gymeriad yn ddigyffelyb, 
ystyrid ef gan bawb yn was ffyddlon i Grist, 
ac ynddo dlfenau einidog llwyddianus yn 
gryf iawn ; gosodai yr aelodau ar waith, 
paw 
phethau na pherthynent iddoef; byddai yn 
ofalus bob amser ì ymgadw jn rhydd o'r 
pethau a_ berthynent i'r swyddogion ereill; 
ac felly ni byddent byth myned ar ffordd 
eu gilydd ; yr oedd efe a hwythau yn medru 
cydweithio a phob un yn cadw o fewn 6i 
gylch priodol eì hun. Yr oedd yn medru ar 
y dawn o esbonio rhagorol, taflai oleuni 
neillduol o naturiol a tharawiadol ar ei des- 
tun a'i gysylltiadau bob amser. Bu yn 
briod ddwywaith, y wraig gyntaf oedd ened- 
igol o air A berteifl, yr hon oedd amgeledd 
gymwys iddo, ond nid hir y parhaodd yr 
undeb cyn ei ddryllio gan frenin y dychryn- 
iadau. Priododd wedi hyny a boneddiges 
ieuanc o sir Fon, yr hon a adawodd i alaru ar 
eiol. Bu farw Ebrill 21ain, 1855. Claddwyd 
ef yn nghladdfa Rhosymeirch, sir Fon, o flaen 
y capel, a chymerwyd rhan yn A! gwasan- 
aeth angladdol gan y parchedigion W. 
Griffiths, Caergybi; a D. James, Rhosy- 
meirch, yn nghyd ag ereill. Amcanwyd 'r 
angladd fod yn gyfyngedig i'w deulu a'i 
berthynasau, o herwydd y pellder i'r gladdfa 
yr oedd ef i'w gladdu ynddi ; ond darfu i'r 
teimladau cryf a ddangosid gan drigolion y 
cymydogaethau cylchynol i dalu y deyrnged 
olaf o barch i'w ffyddlon weinidog, oruwch- 
reoli bwriad y teulu, a bu gorymdaith fawr 
yn ei hebrwng i'r bedd—pellder o bedair ar 
deg o filldiroedd. Ni welwyd cynifer mewn 
gorymdaith angladdol mewn un rhan o 
ledd Cymru, oddieithr y Parch. John 
Elias . Gosodwyd beddfaen prydferth, hardd 
iawn, er cofnodi eì orphwysfan. Oafodd yr 
holl geryg eu dwyn o'r ardal lle y bu yn 
llafurio drwy ei oes mor dderbyniol. Y mae 
yn gerfiedig ar y beddfaon yr hyn a ganlyn; 
“* In memory of the Rev. Llewelyn Samuel, 
the beloved, and highly honoured pastor of 
the Congregational Churches at Bethesda, 
Carmel, and Bethlehem, Caernarvonshire, 
he died April 21st, 1855, in the 60 year of 
his age, and the 31st of his ministry. 


“ A crown he gained above, a name below, 
What more can men desire, or heaven bestow,” 


SAMWEL, DAVID, oedd fardd clodfawr 
ac yn enedigol o Nantglyn, yn sir Ddinbych. 


yn eu cylch, ac nid ymyrai byth a. 


99 


—- e—— —— ——_—_— —— —— - — 


SAU 





— 


Yr oedd yn ŵyr i'r Parch. Edward Samuel, 
yr hwn oedd fardd enwog, ac yn rheithor 
langar, yn agos i Corwen o'r flwyddyn 
1;9201 1748. Cyfansoddodd David Samwel 
y rhan fwyaf oi gyfansoddiadau yn ySeisneg, 
a dygwyd ef ì fyny yn y gelfyddyd feddygol, 
cC fdd. eì benodi yn llawfoddy ŷ Discovery, 
a lywyddid gan y Cadben Cook, yn yr hon 
long yr hwyliodd i foroedd y Gogledd, yn y 
flwyddyn 1776; ac yr oedd ef hefyd yn yr 
hwylhyntiau a wnaed i ddarganfod y Cyfan- 
dir Deheuol. Yr oedd efe yn llygad-dyst o 
lofruddiaeth y cylchfordwywr hwnw, gen 
frodorion Ynysoedd Môr y De, ac ysgrïfen- 
odd hanes fanol o'r ddamwain ddychrynllyd 
yn y Biographia Britannica, yr hwn a ar- 
graffwyd yn adroddiad gwahanol yn y 
flwyddyn 1786. Rhoddodd rhai o'r cywrein- 
iau a gos odd yn y cylchfordwyau hyn i 
Caben Cook, ac y maent yn awr yn llyfrfa 
Coleg : Drindod, yn Nghae wnt. Bu farw 
yn ï wyddyn 1798, a chafodd ei gladdu yn 
nghladdfa St. Andrew, yn Holborn, yn agos 
i'r ysgol Gymreig. Gwnaed ei ddarlun yn 
yn Mharis, ac y mae rhai o'i ysgrifeniadau 
wedi eu gosod yn y Cambrian Register. 

SANDDE, oedd yn un o saint y bumed 
ganrif. Yr oedd efe yn fabi Ceredig ab 

unedda, a phriododd Non, merch Gynyr, o 
Caer Gawch, trwy yr hon. y daeth yn dad ì 
Dewi Sant. 

SANDDE BRYD ANGEL, mab Lly- 
warch Hen, yr hwn oedd yn byw yn y rhan 
flaenaf o'r chweched ganrif. Cofresir ef yn 
y Trioedd gyds Glewlwyd Gafaelfawr a Mor- 
fran Ail Tegid, fel yr unig dri a ddiangasant 
o frwydr farwol Camlan. Yr oedd Sandde 

wr glandeg, acam hyny agorwyd ffordd 

fddo dianc heb godi Taw “yn ôi erbyn, 
oblegyd tybiai pawb mai angel oedd. (Myv. 
Arch., ìi. 18, 70.) 

SANNAU, neu Senanus, oedd yn sant ac 

ob Gwyddelig, a bu farw yn 544. Yr 

oedd yn gydnabyddus a chyfeillgar iawn a 
Dewi Sant, a_phrofir ei fod yn byw yn 
Nghymru, oddiar yr amgylchiad fod dwy 
eglwys wedi eu cyflwyno iddo, sef, Llan- 
sannan, yn sir Ddinbych, a Bedwellty, yn 
sir Fynwy. Cedwid ei wylddydd ar y laf 
o Fawrth, neu yn ol fel y dywed rhaì Me- 
hefin 13eg. golo's Welsh Manuscripts.) 

SAUNDEES, DAFYDD, gweinidog y 
Bedyddwyr yn Merthyr. Ganwyd ef Ïon- 
awr, 1769, yn Undergrove, Llanbedr-pont- 
stephen, Ceredigion. Gan fod ei dal mewn 
amgylchiadau cysurus yn y byd, cafodd oi 
anfon, pan yn blentyn, »r mân ysgolion cyf- 
agos, ìi ddechreu yfed o ffynonau dysgeìid- 
iaeth ; a phan oedd ef mewn oedran addfet- 
ach, bu ryw gymaint o amser dan ofal 
dysgeidiaethol Mr. Dafydd Jones, Dolwlff. 

n y flwyddyn 1784, pan nad ydoedd ond 
15 oed, derbyniwyd ef gan y Parch. Timothy 
Thomas, Aberduar, yn aelod o'r e lwys 
hono. Yn fuan iawn dangosodd Mr. Saun- 
ders, trwy burdeb ei fuchedd a helaethder ei 
ddoniau, fod Arglwydd yn bwriadu 
gwneud defnydd o hono er adeiladu Seion; 











SAU 


— 


ac felly y bu. Rhoddwyd galwad iddo i 
arforyd ei ddawn yn gvoeddus; ac yn m1s 
Hydref, 1795, dechreuodd bregethu yn Aber- 
duar. Daeth yn fuan yn bregethwr derbyn- 
iol a chymeradwy inwn gan yr eglwys o'r 
hon yr oedd yn aelod, a chan yr holl eglwysi 
cymydogaethol. Anogwyd ef gan ei frodyr 
i fyned yn mlaon gydu'r gwaith pwysig y 
dechreuodd arno; a daeth ei ;rynydd yn eglur 
ibawb. Bu dros rai blynyddau fel hyn yn 
gweithio yn ddiwyd ar fferm ei dad ar hyd 
yr wythnos, ac yn preyethu yn llafurus ar y 
Sabbath. Yn y flwyddyn 1800, urddwyd 
Mr. Saunders, yn Aberduar, i fod yn gyd- 
weinidog a'r Parchedion Zechariah Thomas, 
Dafydd Davies, a Thimothy Thomas.  Cyd- 
lafuriodd Mr, Saunders a'r gweinidogion 
uchod, gyda ffyddlondeb diflino, am ysbaid 
pumtheg mlynedd. Mehefin 23ain, 
riododd a Mrs. Margaret Jenkins, Dolwlii, 
lanwenog, aelod o'r eglwys dan eì ofal yn 
Aberduar. Yn yr amser hwn yr oedd cglwys 
Capel Seion, Merthyr, wedi ei hamddifadu 
o'i gweinidog; tueddwyd yr eglwys hon i 
roddi galwad unfrydol i Mr. Saunders, i 
ddyfod yn fugail arni; ac yn mis Gorphenaf, 
flwyddyn hon symudodd ef a'i wraigi 
Ferthyr. Ond er pob taerineb pallodd 
eglwys Aberduar a rhoddi llythyr gollyng- 
dod iddo hyd y diwedd. Yn mis Ebrill 
1817, er eì fawr ofid, bu farw ei wraig, yn 
sydyn anghyffredin, yn agosi Lanymddyfri, 
pan oedd hi ar eì thaith yn myned o Ferthyr 
ì Aberteifi, i edrych am ei pherthynasau. 
Wedi iddo sefydlu yn Merthyr, gwelodd 
Duw yn dda roddi iddo arwyddion holaeth 
o'i foddlonrwydd i'w symudiad ef yno, trwy 
fendithio ei weinidogaeth er achub llawer o 
eneidiau; nid oedd un flwyddyn yn myned 
heibio nad oedd amryw yn cael eu derbyn i'r 
eglwys. Mehefin 9fed, 1829, priododd yr 
ail waith, a Mrs. Catherine Joseph, yr hon 
a'i gorfucheddodd dros ychyd:g amser. Hy- 
dref 4ydd, 1837, cafodd ei daro gan y parlys, 
fel yr effeithiodd yn fawr ar ei naill ochr, ei 
barabl, a'i gof; eto, ni ddifeddianwyd ef yn 
hollol o'i alluoedd i ymresymu, pregethu, a 
cherdded. Ond yn mhen ychydig amser 
cafodd ergyd arall trymach, yr hwn a effeith- 
iodd yn fawr arno, fel nas gallai symud o'r 
unlle ond trwy gyncrthwy, a bu raid iddo 
roddii fyny bregethu yn llwyr. Bu yn hir 
yn gobeithio, yn wan, am adferiad, ac yn 
ofidus iawn o herwydd ei fod yn y fath sef- 
yllfa. Yn yr haf 1839, aoth i wlad ei 
enedigaeth i edrych a fuasai newid awyr, a 
gwneud defnydd o ddwfr y môr, yn gwneud 
peth llesiant ì'w gyfansoddiad. Arosodd yno 


n nghylch pedwar mis nhŷ ei frawd, 
Mr. Fol gedndors, Undergrove. Ond 





John 
aethygu, yn hytrach na gwella, yr oedd 
af yn barhaus. n mis Hydref, dychwol- 
odd yn ol i Ferthyr; bu am fisoedd yma 
drachefn, yn gweddïo yn daer am gael marw, 
ac am i'r “Arglwydd ollwng ei was mown 
tangnefedd.” edi hir ddysgwyl, dan faich 
o afiechyd trwm a phwys gofid, daeth dydd y 
Jubili i'w ollwng yn rhydd. Gofynodd ei 


540 


1818, 


| 


SAU 











chwaor iddo a fynai efe ryw gymorth. 
“ Dim,” ebe yntau, “ond fy hebrwng i'r 
bedd.” Yna gorphwysodd ei ben a. hunodd 
yn yr Iesu, Chwefror 3ydd, 1840, yn 72 oed. 
Yr oedd ef yn ddyn o faintioli mwy na chy- 
ffredin; yn ddyn corfforol a thra esgerno>, 
ac o gyfansoddiad cadarn a nerthol. Yr oedd 
ei dalcen yn fawr, eì wyneb yn gul, â'i lvg- 
gaid yn fywiog; a thueddai treiddgarwch ei 
lais, eglurder ei eiriau, ffraethineb ei ym- 
adroddion, yn fawr iawn tuag at dynu. sylw 
a gwrandawiad dynion. Gyda golwg ar ei 
alluoedd meddyliol, meddianai gryn radd o 
athrylith, yr hwn a'i galluogai i ddeall yn 
gyflym,i farnu yn bwyllog, ac ì ateb vn 
ffraeth. nodwedd moesol egluraf yn ei 
gymeriad oedd cyfiawnder. Dysgleiriodd y 
nodweddiad hwn ynddo trwy ei fywyd: 
rhoddai gyda hyfrydwch, “eiddo Cesar i 
Cesar, ac eiddo Duw i Dduw ;”' dylynai gyf- 
iawnder. Fel pregethwr, safai yn y rhes 
flaenaf. Meddianai lawer o gymwysderau i 
fod yn ddysgawdwr cyoeddus; deallai ei 
genadwri yn dda, traddodai hi heb ofni 
gwyneb undyn, a gosodai eì bynciau o flaen 
eì wrandawyr gyda chalon wresog, a thafod 
ffraeth, mewn modd us, difyr, ac enill- 
gar. Yroedd ei ddull yn hollol naturiol iddo 
ef ei hunan; nid oedd yn meddwl nac yn 
dywedyd fel neb arall. Ni byddai byth yn 
blino ei wrandawyr az unrhywiaeth. Er ei 
fod yn llafurio yn mhlith yr un dynìon dros 
gynifer o flynydìau, cadwodd ei boblog- 
rwydd yn rhagorol, ac nid oedd modd cy- 
nefino ag ef yn ei gyflawniadau cyoeddus. 
Byddai yn arfer gofyn i'r pregethwyr an- 
adnabyddus iddo, a arfeient ymweled a 
Morthyr,—“ A ydych chwi yn gwaeddi 
llawer wrth bregethu 7”. ** Nid oes eisieu i 
chwi waeddi yn Seion; dywedwch yn ddigon 
uchel fel y gallo'r dyn pellaf yn y capel eich 
clywed, yna mae'r lleill yn sicr o'ch clywed. 
Nid wyf fi un amser yn arfer gwaeldi; ond 
yr wyf yn arfer dywedyd yn uchel. Mae 
gwahaniaeth rhwng gwaeddi a dywedyd. yn 
uchel.” Yr oedd, pan yn ieuanc, wedi 
syrthio mewn cariad mawr a'r awen. Cy- 
fansoddodd lawer iawn yn ei oes, ac ar;;raff- 
odd lawer o ffrwyth ei awenydd, o dro ì dro, 
yn y cyoeddiadau cyfnodol, “ Ar amrywiol 
estunau, a gwahanol fesurau.” Ond ni 
argraffwyd ond ychydig o'i waith, mewn 
cymariaeth i'r hyn a gyfansoddwyd ac n 
barotowyd ganddo i'r wasz, gyda bwriad 
ìddynt gael eu hargraffu, Ond eri fod yn 
“* proffesu ei hun yn brydydd da,” ac yn cael 
ei ystyried felly gan lawor, nid ydym ni 
erioed wedi cael llei farnu, wrth ddarllen 
ei waith prydyddol, ei fod ef yn un o wir 
feibion yr awen ; nid oedd natur, feddyliem, 
wedi eì ddarparu ì fod yn fardd. Tueddwyd 
ni lawer gwaith, with ddarllen ei brydydd- 
waith,i gofìo am y wers werthfawr hono, 
** Ddyn, adnebydd dy hun.” Ni ellir pryd- 
yddu heb feddu ar chwaeth a dychymyg, o'r 
yr oedd Mr. Saunders yn ddiffygiol. 
an oedd yn lled ieuanc cyfieithodd Dreith- 
awd ar Deyrnas Crist, gan y diweddar Ab- 


' 


| 


— — o. ” cy BH” go ru. y ddi dd 


— — —_ — —— — — — 


SAU 


$41 


4AI 








— —— — 


raham Booth. Bu yn llwyddianus í i roddi y 
aith rhagorol hwn mewn gwisg Gymreig 
rydferth, ac argraffodd ef YM wyddyn 
GN Yn y flwyddyn _ 1826 Ffeind 
waith Dr. Fawoett, ar Ddi t; drachefn 
eithodd waith Mr. Wes "Y ar Fedydd. 
Fel hyn, mewn modd diwyd a llafurus, y bu 
yr hybarch wr yn pregethu, yn enu, 
yn prydyddu, ac yn cyfleithu, er mwyn lles- 
oli ei gyd-ddynion. 
SA E 
Evan Saunders, tyddynwr c ifol, nid yn 
mhell o Lanbedr-pont-stephen. Ganwyd ef 
mewn fferm o'r enw Gwarcwm, yn mhlwyf 
Llanllwni, air Gaerfyrddin, Ionawr 17eg, 
1806. Yn ei dymor bachgenaidd snfonwyd 
ef i ysgol yr enwog Davî Davis, 
howel, ac wedi hyny i'r Ted ramadegol yn 
Nghaerfyrddin din yddyn 1821, gos- 
wyd ef yn freintwas gyda Mr. Samuel 
Williams, argraffydd, Aberystwyth, lle yr 
SBAM byd y flwyddyn 1829. 
dangosodd ei 
Ten enwog mewn “bardd onìae 
ieuano; ac yn y flwyddyn 1824, Pan yn 


n ystod eì 
feddianol yn 


gwythi ymaflyd ynddo pan ymolchi 
afon Tywi, Mohefin 30th, 1855, yn' 46 mlwydd 
oed, a chladdwyd ef yn yegnwent Eglwys 
Llandin n Llan 
UNISE hyn ol “' Brut Oy- 
mreigy ” oedd yn fab i yddorch, hwn e'i 
dylynodd fel prenin Prydain tua 'dwy ganrìf 
ris ewh r grifeniadau. lwir 
ef Sawyl Benuchel. ” ” 
SAWYL BENUCHEL, oedd d ao 
oedd yn byw yn y chweched . Yr oedd 
efe yn Yfabi i Pabo Post Prydain, 8o hynodir 
ef yn y Trioedd gyda Pasgen a Rhun, o dan 
gcyfenwad y “y tri trahaaw dywysogion 
nys Prydain.” Y canlyni o'u trzhaus- 
der oedd terfysgiaeth, & darfu i'r blaid ddi- 
raithus uno hefyd a'r Sacsoniaid, ac 
y diwedd aethant Sacsonialâ eu hunain. 
: TD collodd e'r eì drio thau a'i 
eiliaid, ac ymrod y gweddill o'i oes at 
beagau” Taned a darfu iddo ymneillduo i fonaohdy 


Iscood, yr hwn a l did gan 
a8, 35 Fn 


Dunawd wa a! frawd, TN dr (reh, dl 
byw 
y Mad ELYN mefabs Y Bred 
mr Meurig brydin 'D Mg RT 


18 mlwydd oed, e aa dlws arian a gwobr 
arianol, rhodd Archddiacon Beynon, yn | odd Eglwys Llansawel, yn Bmt Uch Ou 
eisteddfod C fyrddin am yr awdl oreu, ar | yn sir Gaerfyrddin . (Pryfesnor Becs's We 


y“Gwanwyn,” Yn y flwyddyn 1826, en- | Saints. 

ìllodd wobr arianola thlws am y cyffely SEIRIOL oedd un Jd seínti&u dechreu 

gyfansoddiad ar yr '' Haf.” Yn y blynydd- | chweched ganrif. Yr oedd fdb i Owain 

oedd 1827 a_J828, shoddy d cyffelyb wobr- Wledg. ab Einion Y ab Ounedda 
wyon iddo am yc peu ar yr Yr oedd ar gyntaf yn aclod o 

“ Hydref,” Jd “ dant? Cyfri êl an Ìarmon; as pân sylfabn- 

ansoddiad ar y Gauaf” en inion, bre brenn Lleyn goleg POnnot, yn 

eiddo Daniel Tidu, r hwn ddd deyd yn r Fon, gosododd SeirioÏ ge 

gystadleuaeth, a ohawsant wobrwyon mn arno, & addoed ef a llawer dn 4 

artal. Yn y flwyddyn 1828, cafodd wobr | thir coleg hwn, yr hwn wedi hyny a 


arianol a ws arìan am yr 'awdl oreu îe 
“Y Daran,” a'r wobr am RA cyfieithiad 
o Goldsmith's Diserted llage a ddyfarnu 
Mid flwyddyn gp. AT oodd 
ymdeithas ymreigyddion 
cafodd 'wobr ann yn 
oreu yar 


a gwobr ara 
“Cywydd ar Gastell Aberystwyth." 
1890 ar gais Meistriaid, D. R. a Wiliam 


r awdl 
am y 


wyr, 8 odd i Llanym- 

ddyfn lle yr arosodd mae ei farwolaeth. mm 
yn cynorthwyo Mr, Blackwell fel is-oly dd 
lchgrawn, a chyfieithodd lawer o'r 


lau ydoedd yn y misolyn hwnw. 
Ymddangosbdd llawer ' o'i y cy faneoddiadau yn 


y ey cylch nau a argraílìid gan Mr. 
def'y yr Ffengy'ydd. ac yn enwedig yr Haul, 
yn yr hwn yr ymddangosodd ei gyfieithiadau 
y Hor orace a JIomer. Ar ol marw y Proffeswr 
Boos bu yn golygu Canwyll y Cymry, & 
chynorthwyai mewn gweithiau dreill a 
ddygid gan Mr. Roos trwy yr argraffwasg. 
rafiwyd ei awdlau, bnddugol oddieithr yr 
ar y Môr” a'r “Cywydd i Gastell 
berystwyth,” gon bwyllgoreu -yr eistedd- 
foleu yr enillwyd y gwobrau ynddynt. Y 
mae lÌaweriawn o'i gyfansoddiadau yn aros 
hyd yn hyn yn ei lawysgrifau, ond hyderir 
y cant oll eu hargraffu, am nad pethau 
cyffredin ydynt. Bu farw, trwy i'r cwlwm 


th pan 
cyffelyb 
si 
Î 
y 
gy 
. Bees, | Y 


Cor Seiriol, a ddaeth mor enwog, 
fel y darfu i wyr a Llychlyn, wrth yr 
enw y deallwn y Scan afìaid, y rhai oedd 
ynt wedì ymsefydlu yn Ynys Monaw a'r 
Alban, ymgynull iddo f lluoedd er derbyn 
gwybodaeth ddefnyddiol a chrefyddol. Coleg 
au Seirìol a Beuno oeddynt y hwyaf enw 
eidiaeth o holl go egau aud 
Cymru. n is-raddydd i Penmon 
cell yn Ynys Glahach, neu faranod offeir. 
iadol, i'r r hon. y tybid fod Seiriol yn nawdd 
sant. MH ynys hon yn awr yn Ynys 
EA llam, Eminent Welshmen. yn 
SEIS IT BRIF-FWRCH, oedd fardd 
enwog rhwng .y blynyddoedd 1160 a 1210. 
ansoddiadau, wedi eu har- 
Or M n 
4rchaeology. mae wr grrhaih Myn yn 
farwnadau i Iorwerth ab Owain, a Owain 
Gwynedd, a'r drydedd wedi ei chyfarwyddo 


i Arglwydd Rh 
NEITHENYN. â elwid hefyd Seithenen 


Feddw, ydoedd yn frenin Gwastad 

Gwyddno, yr hwn oedd Fyw tua dirwedd 
goumed gên ganrif. Yr oedd ef yn fab i Seithyn 

en, neu Seithyn Seidi, mab Plaws Hên, 

brenin Dyfed, yr hwn hefyd oedd fab b Gwrth: 
erin, boneddwr o Rufain, yr hwn an ddaeth î 
ymlid y Gwyddolod o Gower â Dyfed. Cof- 
resir Seithenyn yn y Trioedd, gla Geraint 


mewn dy 


mae rhai o'ì 
graffu yn y 





SHA 


a -——_ — 


a Gwrtheyrn, fel “tri carnfeddwon” Ynys 





Prydain. Mewn pangfa o feddwdod - 

awodd y mor i ddytod y llif-ddrysau, y 

rhai oeddynt wedi eu yn ddyogelwch ì 
Tr o 


a ffoisant ìi ranau mynyd ìi 
W yddonis, a lleoedd ereill, na phreswyliai 
ne r gymeryd 


nin Ceredigion, plant y rhaì o herwydd y 
< lied o'n hetifeddiaethau, a 


mreig, a0 y mae un gân 
ei hargraffu yn y M1 
yn y penillion a elwir “ Bedd y Milwyr,' dy- 
Y edir fod bedd Seithenyn, rhwng Caer Cen- 
edir a'r oror. (Myv. Arch., i. 83, 165, a 


'. SEL ; 
SELYF, mab Geraint Re Erb , oedd 
sant o goleg Garmon, wn yn 
Ban flaenaf o'r chweched ganrif. Yr 


rhai oeddynt yn aelodau o'r un deithas, 
Ŷn y cyfrifon ffugelwodleuol, gelwir ef yn 


Bolomon, dug Cornwall. 
SELYF mab Cynan , mab Broch- 
wel Y g, penaeth o , yr hwn 


8 
oedd yn byw tua chanol y chweched ganrif. 
Hynodir ef yn y Trioedd gyd ag n a 
Gwallawg, fel “ tri aerfeddawg,” am eu bod 
yn dial eu hunain ar eu gelynion o'u beddau. 
SENEWYB, ydoedd sant yn byw yn y 
chweched ganril Yr oedd efe Am un o 
feibion Seithenyn Feddw; ac wedi dy ìo 
eì etifeddiaeth yn ngorlifiad Oantref y Gwael- 
od, aeth ef a'i frodyr yn aelodau o goleg 
Dunawd yn Bangor Iscoed. 
BENYLLT, mab Cedig ab Dyfnwal Hen, 
hwn oedd dywysog, ac oedd yn bYW tua 
diwodd y bumed gannf. Efe oedd Nudd 
Hael. 
yn 
byw yn y rhan flaenaf o'r bedwerydd 


ganrif 
ar ddeg, rhwng y blynyddoedd 1320 a 1970. 


Yr oedd yn enedigol o babo yn sir Fôn. 
Y mae tair o'i awdlau yn argraffedig yn y 
Myvyrian Archaeology. 

BHADRACH, AZARIAH, gweinidog yr 
Annibyn yn Aberystwyth. Ganwyd ef 
ef mewn lle o'r enw Garndeilo-fach, plwyf 
Llanfair, ger Abergwaun, sir Benfro, Me- 
hefin 24ain, 1774. Pan nad oedd ond saith 
mlwydd oed, symudodd oi rieni i blwyf Bor- 
ton, ar lan afon Penfro, lle y cafodd gyfleus- 


$43 


—— —— — ——  — — ——  — —————— a — 


SHA 
_ —_ bh s _.NŴN,Ŵ 5 «gy 
dra ìi ddy Seisneg, bu yno am dair blyn- 
edd nes oedd yn gallu siarad Seisneg yn lled 


rwydd. Yne cafodd eì symud i ardal Tre- 
wyddel, rhan uchaf y sir, at fodryb iddo 
chwaer ei dad, yr hon oedd byw yn Fa- 
gwyreinion-fawr, lle y rhwdodd ei Sei 
ì raddau mawr. Dywedai efe ei hunan 
oedd wedi clywed nemawr o bregeth, na 
gweddi, nac ychwaith yn gwy yr un 
yren ar lyfr nes oedd dros ddeg oed. 
yda'i fodryb yr oedd gwr ieuanc o gefn- 
der iddo, yn arfer darllen a gweddïo y 
teulu, a chafodd y gweddïau taerion hyny 
argraff ddifrifol ar ei feddwl er da, a phan yn 
ceiso dy Cooili Yr hyn Wr Pall a'r Ang- 
au,” ìlio ar y Fagwyreinion 
daeth i allu darllen Cymraeg. Wrth wrando 
ï Parch. John Phillips, greinido Trewyddel, 
yfnhawyd ei argyoed mor llym, fel nad 
oedd yn gallu cysgu y nos rhag iddo agor 
eì lygaid dranoeth mewn trueni; a phan ur 
clywodd fod “' Gwaed Iesu Grist, eì fab ef, 
yn lanhau oddiwrth bob od,” aeth ei 
ich ì lawr, a dechreuodd brofi h dwch 
wn 


thrwy ymdrech a llafur, daeth ì wybod cryn 
lawer am dano o dd Genesis'i ddiwedd 
Dadguddiad, ao ni adawodd efe y llafur 
wn drwy ei oes, oblegyd yr oedd efe yn un 
o'r yrwyr goreu yneiddydd ; yr hyn 
oedd gryn orchest y dyddiau hyny, gan nad 
oedd ond ychydig o Feiblau i'w cael, nac 
golion Sabbathol ychwaith wedi eu sefydlu, 
nag un Feibl beithas wedi ei ffurfio am 


bumtheg mlynedd wedi hyny. Cafodd 

ei fi “i ei roddi mewn Ysgol, dan ofal un 
John oung fn hwn oedd glochydd i'r en- 
wog D. Griffiths, offeiriad Nanhyfern; a 
dyna yroll o fanteision ysgol a gafodd Ava- 
riah Y pryd hwn, fod ganddo 


feddwl I uchel am duyiolde y Parch. J. 
» gweinidog gem a OSy-— 
caerau, gan yr hwn yr oedd llyfrgell ar- 
dderchog, ao yn byw mewn fferm a elwid 
Trelwchyn, efe a aeth at Mr. Richards, & 
dywedodd wrtho y gwnai eì wasanaethu am 
flwyddyn, ac y byddai yn ffyddlon yn mhob 
poth â fedrai, ar yr amod iddo darllen 
ei lyfrau bob fro y byddai cyfleusdra yn 
caniatau; ac felly y bu. Nid oedd yn gweled 
blwyddyn o wasanaeth yn ormod am fenthy 

llyfrau i'w darllen. Y mae dyn o'r ysbryd 


hwn yn sicr o . Wrth adolygu y 
tro hwn yn en plynyddau, byddai ef 
hum ato ac 


yn arfer dyweyd, “ Ae 
n rwymau mawr i ddiolch i'r Arglwydd 
em y tro hwn, oblegyd efe a, roddodd o'm 
blaen esiampl ì fyw Man dduwaol, a chefais 
ganddo lawer o addysgiadau buddiol a 
chynghorion difrifol, a chyfleusdra hefyd ìi 
ddarllen Yg lyfrau reu oedd yn bod.” 
Anogodd Mr. Rich ef yn fuan i dde- 
chreu pregethu, yr hyn a wnaeth mewn 





BHA 648 BHA 





eglwys Rhosycaerau, ar ei 
dyndoieth ef ei un. Yr “cedd Mr. Shad- 
rthyn yn agos ì bedwar o weini- 
dogn, olynol a fu yn Brynberian, sef 
on D dd Lloyd, T Thomas Lloyd, 
dyii » & Henry George ; ac yr oedd y 
Parch. B. ddy Drewen, yn dal cysylltiad 
ag ef y gyfraith. Yroedd Shadrach 
awr yn ddyn ieuano awyddus am waith. 
1798 o “cymerodd daith i'r Gogledd, a Dhre- 
gethodd yn mhob gepel pê ynol i'r An- 
nibynwyr, lle byddi rol o bregethu 
Ar y daith hon daeth i gyffyrdd- 
iad a'r Lewis, o Lanuwchlyn, yr hwn 
a'i hanogodd yn fawr i ymsefydlu yn ï 


yr hyn a ynte Jn pechre 


Fr nMecnat yr oedd ean 


r 
Fn gn y Parch. J enkin , Lewis, Llan- 
niwedd Rlwyddy' mudodd 
ì i) Bonal, ger Machynlleth rai bregethu 
llawer yn Mhenal ac Aberhosau, a hyny yn 
dra effeithiol. Pan oedd efe yn tynu tua 
therfyn ei bregeth yn Aberhosan un tro, 
gwaeddodd un o'r gwrandawyr allan am iddo 
er mwyn y nefoedd barhau dipyn yn hwy. 
Bu am beth amser mewn lle a elwir y Dder- 
wenlas. Tra yn aros yma, cyoeddodd ei 
lyfr cyntaf a elwir Allwedd Myfyrdod. Tua'r 
pryd hwn symudodd i Drefniw, ger Llan- 
rwst, Ìle y cymerodd dy yno ar ardreth i 
ì gadw l &o i bregethu ynddo. Yr oedd 
yndra igalon yno am fisoedd yn cadw c 
illach heb ond tair o hen wragedd crefyd: ol 
ganddo i ryw 'R ; woddïai MMR am fod i 
ryw ei ul atynt. 
Cafodd d atebiad i' i'w weddi daeth amryw yn 
fuan. Pregethai yn Trefriw, Porthllwyd, a 
Chapel Garmon. _ Yr oedd ei yni dogaeth 
yn derbyniol yno. Wedi iddo fod 
gymyd aeth am ryw hyd aeth adref i 
wyddel, ac yn ei absenoldeb daeth un o' r 
enw Jane Jonee, Pantaiglen i od gwei- 
nidogion a gynelid yn y Bala, ì ddymuno yn 
ngwydd, y gweinidogion presenol, ar iddo 


ymsefydlu dogaeth. A phan ofyn- 
odd y Dr. . Lewis id iddi, & oedd go ith ido 
gael tamaid o faraynoosdeuai? Atebodd, 
“' ei fod, tra fyddai ganddi hi damaid ar ei 
helw.” Rhoddwyd galwad iddo gan y cy- 
feillion yn y lleoedd uchod, ac urddwyd ef 
ì gyflawn waith y weinido th, yn hen 
Gapel Llanrwst, tua diwedd y 'Ê flwyddyn ddyn 
1802. Llafuriodd yn galed yn y cylc 
hyn; yr oedd yn pregethu neu yn cad u. 
eyfeillach bob nos agos yn yr wythnos; ond 
er ei holl lafur, nid oed cedd eî gyflog ond 
pm punt y flwyddyn; & byddai”) yn teithio 
llder mawr wedi nos ì bregethu yma a 
thraw, ac yn myned a chanwy ŷ gydag ef i'w 
oleuo wedi cyraedd pen ei datth 1 Y bregethu, 
a thalu swllt am ganiatad i bregethu mewn 
gwahanol fanau, er nad oedd ei gyflog ond 
pum punt y flwyddyn. Un prydnawn Sab- 
th aeth i bregethu i Betwsycoed, mewn 
l-mabsant. “'O meddai y fath olw 
Wyllt & ehellweirus eedd ar y bobl. Tr 


osdd Mi el hir a pr ood y crwth a'r delyn 
ydhanol y dorf wagoddus pregeth u allan yn 
yddoedd edi hyn oh eneid ddyn yn dywlyd 
w Ŵa yw yn yn e 
iddo o ef gael ei da Yd at Arglw Ŵ 
hono. Ni 
rêu cawr a a dden 8 faint o “ddaioni i 
wnaeth efe yn a ddy a dyd crwt dro 
u yn Bbhy yr 
offeiriad Fr rhwn hefyd oedd mad heddwch 
heibio, gan waeddi arno ddyfod allan ato ef. 
Aeth yntau ato yn ol ei gais, a'i drwydded 
i bregethu yn eì law. Mor fuan y daeth yn 
ddigon agos at yro offeiriad, dd wydd 
ed o'i law a gorfu 
ei ddylyn am filidir o a fordd, yn swn bygyth- 
ion yradyn; a gorfu arno yn y diwed 
feirio ei feddwl at y gyfraith wladol cyn ai 
chael yn ddm do. Rhyw. dro arall 
wedi Mdo w regethu yn Rydlydau 
ern dos ef a'i a'i syfeillion wrth d wel- 
yd yn . Ben foelas a'r offeiriad yn 
yfod i'w Fyblus arno r y prydnawnol, 
8 olwg beryg . Shad- 
rach ei fod yn ei regu yn ar y ydus am eì fod 
yD dyfod i bregethu i'w ef. Yn mis 
achwedd, 1806, efe a ymadawodd a_Llan- 
rwsti Dalybont, Ceredigion, i gymeryd gofal 
yr eglwys ieuano, oedd newydd a ei syd 
ydlu Do, yn nghyd a'r eglwys a. sefy 
ychydig c hyny yn Llanbadarnfawr. aa 
yn llafurio yn Llanrwst a'r cymydog- 
aethau am tua phedair bl edd ; yr ìyn 
ystyried symudiad o un lle i'r 'lall yn 
Pant i weinidog yr efengyl. Nis gwydd- 
am y oy cymerwyd. cam hwn ganddo 
may LEL Y a 
adau, em wl iddo wneuthur yn 
ddoeth, os oedd symud er mwyn arian 
FA i neb, yr yr oedd felly yn ddiau i 
Sh orchwyl tra anhawdd oedd 


cael dau pen y nyn yn nghyd Fr, r gyflo 
addawedig o bum bunt yn wyddy yn. Yr 
oedd yn cael addewid yn Nha nt, yn ol 
ei dystiolaeth eì hun, o ddwy bunt y chwar- 
ter, ac os casglai ddigon o arian i dalu am y 
capel, yr oedd ìi gael tair punt y chwarter, 
dyna'r addewid, a dyna fu y cyflawniad. Yr 
oedd e A'R Llanbadarn ganddo, nid id yr un 
iwrth 


blwyfol, byddai tipyn o frasder od: 
hono, ond yr eglwys Annibynol o, yr hon 
oedd yn ei mabandod a'i eiddilwch; md ym- 


ddengys wrth lyfr cyfrifon Llanbadarn fod 
un swm wedi ei phenu iddo yno— rr pedd 
un chwarter yn £l 16s. Od., lall yn 
£1 7s. Od. r oedd gwaith” mawr 
wneud ar y maes eang hwn, ac ymddengys 
fod Mr. Shadrach yn un o'r cymwysaf 1 
wneud. Yr oedd cyfansoddiad ei Tfeddwl, 
poblo dd ei ddull o bregethu, a'i weith- 
arwch diflino, 


n ei gymwy neillduol 
at fa faes fel hwn. Y Gaio y wlad heb gael ei 
meddianu torai Mr. Shadrach allan ar bob 
llaw, a phregethai pa le ye byn y cafai dder- 
byniad. Llafuriod mewn amser 
ac allan o amser, am dddentu pedair blynedd 
ar ddeg. Pregethai trwy yr ardaloedd tua 
chwech o weithiau bob wythnos. Y pryd 














SHA 614 SHA 
hwn rboddodd ofal yr eglwys yn Nhalybont | lawor o gantwr. Yr oedd ganddo gyflawn- 
ifyny, a symudodd i Abe wyth, lle y bu | der o laia Canodd dôn ar y peni “Yn 


Yr 


r 
dÌu achos yn Aberystwyth; 
E onwyd ef, nid dyma 1 
amgylchiadau 


croesau a gafodd yn y gwaith o gasglu. 
Kid yw gweinidogion y dyddiau hyn yn 
gwybod am y sarhad a'r dim yg nd byd d 

wer gwaith i e wer hen was - 
lon i Grist, wrth. gasglu at dalu treuliau 
adeiladu ein capeli. Casglodd Mr. Shadrach 
yr holl arian angenrheidiol at edeiladu 
y capel mewn symiau bychain, yn amrywio 
o ffyrling i ugain punt. Bu allan am y rhan 
fwyaf o'r flwyddyn 1822 yn caeglu y symiau 
hyn. Cychwynodd i Lundain Ionawr 26ain 
1823, lle dywedir ei fod am fis ar dori ei galon, 
gên fod yno ddeugain o weinidogion yr un 


yn 
fel yr oedd hon un diwrn 
yn y dref, canfyddodd Shadrach yr ochr arall 
iddi, neth ato,'a gofynodd iddo, ai nid efe oedd 
gweinidog yr Annibynwyr yn y dref, atebodd 
le, O ydig i beth ffurfiwyd cyfeillach 
rhyngddynt, & galwodd y foneddiges fwy 
nac unwaith yn ei dŷ. Yr oedd yfonoddigos 
nithi Mrs. Morley, mam Mr. Samuel 
orìey, A.S. Ten ddychwelodd ìi Lundain 
d odd am $ wrth ei modryb, yr 
hyn oedd agosaf at ei meddwl, wrth ei 
ywed yn siarad teimlodd gryn ddyddor- 
deb ynddo, oblegyd ysgrifenodd yn dra 
buan lythyr cyf ato, ffurfiwyd felly 
gyfei ch rhyngddynt, & pharhasant i 
ymohebu am amser hir, er nad oeddynt wedi 
gweled eugilydderioed. Pan ddaeth trafforth- 
Jon lyddol Shadrach arno, bu yn hwy 
erol cyn ysgrifenu at Mrs. Morley, 
anfonwyd ei ythyr ato i Lundain, a galw 
yn union ol arni, a mawr oedd ei llawen- 
dd i'w weled, a'i boddhad ynddo. Ysgri- 
fenodd iddo res o enwau ei chyfeillion a'i 
chyfeillesau, a'i chydnabyddiaeth fel y gallai 
alw gyda hwynt, gorchymynodd hefyd i'r 
gwas roddi y carriage yn barod erbyn amser 
penodol, a bu y gwas, a'r cerbyd, a'r rhes at 
wasanaeth y casglwr, ao er cynifer ei gyd- 
ymgeiswyr bu yn llwyddianus, casgl 
swm o gant punt undain. Dechreu 
flwyddyn ganlynol, aeth ìi Yorkshire, on 
methodd. gasglu fawr yno, aeth yn ei flaen, a 
daeth ar ei daith at dd r ryw foneddwr mawr, 
wodd wrth y drws, ceisiwyd, ganddo 
od i mewn, a gosodwyd ef 1 eistedd yn 
ysainl ygwasanaeth-ddynion. Dygwyddodd 
od yno ar y pryd ferch os tŷ, pan ddeallodd 
ei fod yn Gymro, gofynodd a wnae efe ganu 
g, yr hyn a wnaeth, er nad oedd 


dyfroedd mawr a'r tonau,” &c., gydag effai 

anarferol, nes cyffroi teimlad y ferch, a 
rhedodd i alw eì ghad a'i mam i cwdd i'r 

egin , oa w 

a'r nefoedd, daethant yno gyda brys, 8c wedi 
dechreu holi Shadrach, gofynasant iddo 
ddyfod i'r parlwr, aeth yntau ar eu cais. 
Gofynwyd iddo a oedd byw ei wraig, pa sawl 
un o blant oedd ganddo, a_ beth oedd eu 
henwau. Ar hyn, tynodd y boneddwr allan 
bum punt at y capel, punt iddo ei hun, a 


punt yr un i'w war plentyn. BEliacim, 

avid, Johanna, ac Efa. Ni bu yr un aelod 

Aberystw atebol am uh dyrli o'r 

oll draul aeth at adeiladu y capel rdd ac 

eang, ac nì nt geiniog o log arian. 
Nid ydym yn 


bod am nebafuo gymaint 
lles i Gymru ao efe, oyhoeddodd un ar hugain 
cyfranu e 6o i ds. vn, y,Thai a fu yn 
on ì greu ohwae n 

at ddarllen. Yr oedd rhywbeth mor felus & 
nefolaidd yn ei ysgrifeniadau, fel nad ellid eu 
rhoddi heibio heb eu darllen drosodd fwy nac 
unwaith. Ar ol oael hamdden i ymddadrus 
mn raddol oddiwrth y byd a'r weinidogaeth, 

u y gwas ffyddlon hwn ìi Grist farw Ionawr 
12fed, 1844, yn 09 mlwydd oed, a chladdwyd 
ef yn mynwent St. Michael, Aberys , 
lle y mae bedd adeil hardd wedi eì roddi ì 


nodi y fan lle ge hwysa. 

S RACOH, ELIACIM L., gweinidog 
eh Annibynwyr yn Pembroke Dock, sir 
Azariah Shadrach, o Aberysbwylh, ganwyd 

ì ; O stwyth, gan 

ef faa'r flwydd 180. 5 Oafodd a anfon 
i'r ysgol, y fath ac y pryd hwnw, i 
ddysgu darllen ac ysgrifenu, & Tueddwyd 
ef at grefydd yn ieuanc ìawn, a chan ei fod 
ym fachgen ieuano o fuchedd hardd, ac o 

doniau rhagorol mewn gweddi, gnogwyd ef 

i ddechreu pregethu, 

a wnaeth er mewr foddio Wn dd i 'tewb. 
Gosod n yr yn y Ne wyd, 
dan ofal y 1r. Phillips. Pan yno ym- 
roddodd a'i holl egni i ddysgu, aeth oddiyno 
i athrofa Roth . Gwedi bod yno am 


erham 
hanner blwyddyn ar brawf, cafodd ei dderbyn 
a'i 


eradwyo gan y pwyll r cyffredin oli 
dre io pedair blynedd exaill, se y" amser 
penodedig ynoìi du. Hoffid ef yn fawr 
ei athrawon ai gydfyfyrwyr fel 

ieuano duwiol, ac o ad ymorau mwynaudd, 
caredig, a hawdd ei drin. Pan ddaeth ei 
ameer 2 ynu yn yr athrofa, cafodd alwad 
oddiwrth yr 6g wen Aberystwyth i fod yn 
gydweinidog a'i no a'r hon y cydsyn- 
iodd; a bu yn dra llwyddianus yn y lle am 
oddeutu pedair blynedd, pryd y symudodd i 
Dursley, sir Gaerloyw, lle y llafuriodd gyda 
wyddyn 1857, pryd y symudodd I Pembroks 

wyddyn 1857, pryd y symu i Pembroke 
Dock, sir Benfro, n y parhaodd i lafurio 
hyd ei farwolaeth, yr hyn a. gymerodd le ar 
y 10fed dydd o Ebrill, 1869, yn 64 mlwydd 
oed. Yr oedd Mr. Shadrach yn meddu 
meddwl eryf a gwreiddiol, yn nghyd â chof 














SIM 


— _ - a —_ 


grymus. Byddai cyfansoddiad ei bregethau 
bob amser yn dda, a'i frawddegau yn gyflawn 
a destìus, yrhyn a'i gwnai yn bregethwr 


buddiol a chymeradwy iewn. Yr oedd yn 
draddodwr bywiog, gan ymgadw yn ofalus 
ar ganol llwybr y gwirionedd. Byddai bob 


amser yn pregothu dan ddylanwad yr ystyr- 
iaeth o'i gyfrifoldeb ei hun a gwerth eneidiau 
eì wrandawyr. Ei hoff fanau oedd ei fyfyr- 
gell a'r pwlpud. Yr oedd Mr. Sbadrach 
wedi enill iddo ei hun safle uchel yn y dref, 
nid yn unig yn marn a theimlad ei bobl ei 
hun, yr oedd efo yn ddyrchafedig, eithr yr 
oedd yn wrthddrych edmygiad a pharch pob 
dosbarth yn y dref, n “glwyswyr ac yn 
Ymneillduwyr, y tlodion a'r cyfoethogion, 
proffeswyr a rhai dibroffes. yddai bob 
amser ar y telerau goreu gyda holl weinl- 
dogion y gwahanol enwadau yn y dref a'r 
ardaloedd oddiamgylch. Yr oedd ei boblog- 
rwydd y fath, fel yr aeth y capol. helaeth 
d efe yn gweinidogaethu ynddo yn rhy 
fychan, a gorfu iddynt adeiladu un llawer 
mwy, at yr hwn yr aeth traul ei adeiladu yn 
£3,600—ei fesuriad oddifewn ydyw 84 troed- 
fedd wrth 55 troedfedd, hwn ydyw yr addoldy 
helaethaf a harddaf yn y lle. 
SIAMS AB HARRI, oedd yn un o feirdd 
yr unfed ganrif ar bumtheg. Yr oedd efe 
yn enedigol o Eunas; ac y maerhai o'i gy- 
fansoddiadau ar gael mewn llawysgnifau. 
SIANCYN AB EINON, oedd fardd a en- 
wogodd ei hun yn yr unfed ganrif ar bum- 
theg, rhwng y blynyddoedd 1540 a_1680. 
SIANOYN H L, oedd yn un o feirdd 
gwlad Emlyn, ac yn byw rhwng y blynydd- 
oedd 1490, a_1610. 
SIANCYN MORGAN, un o feirdd enwog 


diwedd yr unfed ganrif ar bumtheg. . 
SIMON, SAMUEL, oedd weinidog yr 


wyr yn Lovenshulme, ger Manoein- 
ion. Brodor oedd o sir Gaerfyrddin. Gan- 
wyd ef Ionawr 12fed, 1796, mewn amaethd 
oT enw Treualpwll. fryd y ei cwch; Dayt 
imon al y fferm yn y plwyf. Yr 
oedd yn ddyn Tarchus a duwiol. Yr addysg 
a. gafodd oedd y fath ac a roddid gan amaeth- 
wyr parchus i'w meibion yn y gymydogaeth. 
Pan yn 17 oed ymunodd a'r eg wys dan 
ofal y Parch. M. ones, Trelech ; n phan 
tuag ugain oed, ar gais y gweinidog a'r 
eglwys efe a ddechreuodd bregethu, a pha- 
rhaodd i wneud hyny am flynyddoedd gyda'r 
fath gymeradwyaeth, nes o'r diwedd yr ym- 
ddangosai mae'r weinidogaeth oedd ei alwed- 
igaeth briodol, o ganlyniad, yn 1820, efe a 
aeth i'r ysgol ramadegol gysylltiodig a'r 
coleg annibynol yn Llanfylhn, 5m hwn, ar 
pryd oedd dan arolygiaeth . Geor 
Lens ac athraw duwinyddol. Yr oedd Mr. 


Simon fel efrydydd mwyaf diwyd; ac 
oedd yn gallu darllain gy gradd o rwydd- | 


ineb He , Byriaeg, Caldaeg, Groeg, 
Lladinaeg, a caeg. Yr oedd wedi dysgu 
pregethu yn Seisneg, er na fedrai braidd air 
o'r ìaith pan aeth i'r coleg. Yr oedd yn cael 


eì fawr barchu gan ei efrydwyr, fel 
meddyliwr iachus ac eglur dristion difrifol, 


545 


2ST... I DD Lu. . . . | . . N.Y '. . OO. . -. . . 


SIM 


— —— ——— _ 


--- ———— ——————— cs ——— o 


— —  ..u.. 








cyfaill cynhes a ffyddlon ; rhoddid cryn ym- 
ddyried yn ei farn dduwinyddol. Pe buasai 
ei ddawn ymadrodd yn ddirgelaidd a chy- 
oeddus, yn gyfartal i'w gyraeddiadau cy 

ìn,—galluoedd, teimlad, a'i wir werth, 
buasai yn ddiameu yn llenwi cylchoedd mwy 
nag a wnaeth efe mewn gwirionedd. Fel 
rheol gyffredin, ei dull o ymadroddi mewn 
cyfrinach a phregethu oedd betrusol; er y 


byddoi rai ithiau twymo i fywiog- 
d mawr, a hyawdiodd, ac hyd yn nod. i 
wneud dwfn ar adau. Pan yn gadael 
coleg yn 1826, derbyniodd alwad oddiwrt 
m eglwys Annibynol Hazelgrove, ger 
tockport, lle y llafuriodd dros air blyn- 
edd. Yn 1830, symudodd i New Mills, sir 
Derby; un o'i ddyledswyddau cyntaf mn y 
lle oedd codi trysorfa er adeiladu yr addoldy 
presenol. Yma yr arosodd hyd nes iddo 
roddi fyny yn 1858. Yr oedd ei lafur yn 
ddiorphwys. Heblaw pregethu y boreu a'r 
hwyr, cynal cyfarfodydd gweddi Mn aml 
ac agor yr ysgol Sabbathol yn New Mills, efe 
hefyd a gadwai wasanaeth Y Sab- 


ba Thornsett, pentref cyfagos. Yr oedd 
wedi yn foddion uniongyrchol neu an- 
uniongyrchol i sefydlu gwasanaeth rheolaidd 


mewn amryw leoedd ereill, a chyda golwg 
er ganlyniadau ysbrydol, ni lafuriodd yn 
ofer, amryw o'r fhaì a ddygwyd trwy ei 
offerynoliaeth of i wybodaeth o'r gwirionedd, 
ydynt yn awr eu hunain llafurio fel 
gweinidogion, un neillduol sef Ffrancwr, 
yn ei wlad enedigol. Yn 1858, o herwydd 
methiant ïechyd ac amgylchiadau ereill pen- 
derfynodd roddi fyny ei weinido a 
symudodd ìi Fanoeinion. Ni pheidiodd, modd 
bynag, yn ei lafur dros Grist. Am gryn amser 
rhoddodd yr holl gymorth a allai yn Rus- 
holme, lle yr oedd ym ion yn cael eu 
gwneud tuag at godi eglwys newydd. Wedi 
8gymud i venshulme, cymerodd yn 
ddyddordeb yn y gwaith yn myn 
mlaen yno; yn wìr, yr oedd hyd y di , 
na ddus ì ddwyn yn mlaen bob achos da 
eithaf ei allu. Ei iechyd, modd bynag, 
2 ddechre uod fethu fawr, a daawyd 
yn cyn ei farwolaeth, w 
ynddo gan y parlys, yr hwn a'i amddi odd 
am dymor o'i leforydd, ac o ddefnyddio un 
ochr, ac effeithiodd yn barhaus ar ei holl gy- 
fansodiad. Yn Ebrill, 1867, cymerwyd ef 
mor glaf, fel na ddysgwylid iddo , ond 
efe a nychodd hyd , 1868. D uodd 
yr ymenydd feddalu amryw fisoedd cyn ei 
arwolaeth, mewn canlyniad i amryw ergyd. 
ion o'r parlys; cymerodd cyfnewidi 
mawr le hob iddo, feddu eh; wn yybodol- 
rwydd o'r hyn ei ddwyn yn 
mlaen, ond nid cedd” o herwydd hyny yn 
anmharod; cyhyd y cafodd wn 
feddiant o'i alluoedd, efe a roddodd amlygiad 
o'i ffydd yn Nghrist y Gwaredwr, gan anog 
pawb o'i blanta'r rhai a ddaethant o hyd iddo 
weddïo ddibaid, a byw yn agos at yr 
Arglwydd. Bu farw Mai 17eg, 18608, a 
chladdwyd ef. yn New Mills, yn yr un bedd 
ag un o'i feibion a fu farw yn eì fabandod. 





BIM 


e_ I Le nL ——— —— — 


Y mae gweddw a dhump o blant, un o ba 
rai, y Parch. Dr. Simon, sydd oruchwyliwr 
Ï Feibl Gymdeithas yn Berlin, i alaru am 
riod a had, ar goffadwriaeth yr hwn nid 
oes frychau gorphwys—uniondeb, cyd- 
Wybedoirwyd , mit duedd unplyg oedd 
uwchlaw amheuaeth. Yr oedd yn weinidog 
ffyddlon, yn gristion cywir, os nad yn bre- 
gethwr dysglaer; a'i enw, oe nad yw wedi 
ei gofresi yn nghofres y meirw enwog, sydd 
yn sicr o fod wedi ei ysgrifenu yn y nefoedd. 
SIMONS, JOSEPH, gweinidog An- 
nibynwyr yn Nghastellnedd, mab oedd i un 
Simons, ao oedd yn byw yn Figyn, ger 
Abertawy. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1694. 
Yr oedd yr Annibynwyr yr amser hwnw yn 
addoli mewn lle a elwid y Chwarelau-bach, 
y tuallan i dref Castellnedd. Nid oes “yp 
odaeth yn awr pa bryd y sefydlwyd Mr. 
Simons yno, yr oedd yno mn kt; llwyddyn 
1730, oblegyd yr oedd y diweddar Lewis 
Rees, o'r Mynyddbach, gydag ef yn T ysgol 
y flwyddyn hono, yn Nghastelìnedd. Dy- 
wedir fod Mr. Simons yn ysgolaig da. Yr 
oedd pobl ardal y Foxhole, y pryd wnw, lle 
yr oedd efe yn byw yn dywedyd (gan ei fod 
ddyn dysgedig ap ychydig yn ei ben yn 
na'r c ,)eì fod yn gallu swyno; 
oedd arnynt ofn gwneuthur dim i'w an- 
oddloni, rhag iddo wneud rhywbeth iddynt. 
Hynod aint o ddychymygion mae an- 
wybodaeth wedi esgor arnynt erioed. Yn ei 
amser ef y cafwyd h th o dir aî gapel 
a mynwent Maesyrbaf, Castellnedd, mewn lle 
cyfleus iawn i'r ; Syr Herbert Mac- 
worth, o'r Gnol, dros fil ond un o flynyddau, 
trwy ei ddylanwad ef am bum swllt y 
flwyddyn. Dywedir fod rhai o'r Maceworths 
yn arfer ndo ar Mr. Simons yn y Chwar- 
elau-bach, os nid yn aelodau hefyd no. Yr 
oedd N capel yn haner can d o hyd, 
wrth deugain o led, ao yn ddigon uchel i 
osod dwy lofft ynddo, un uwch ben y llall, 
yn ol dymuniad Syr Herbert Macworth, 
ei fod wedi hoffì cynllun rhyw gapel oedd ef 
wedi weled yn un o drefydd mawrion Lloegr. 
Mynwyd y defnyddiau goreu ato, a aed 
y gwaith goreu arno. Yn fuan ar ol adeil- 
adu y capel newydd, bu Mr. Simons farw 
yn mis Mai, 1774, yn bedwar ugain mlwydd 
oed, a chladdwyd ef yn mynwent y capel 
newydd, lle y gwelir ei gareg fedd ef hyd 


h - 

SIMONS, NOAH, mab ydoedd i Mr. 
Joseph Simons, Oaetellnedd. Derbyniwyd 
ef yn aelod eglwys, gan ei dad pan oedd efe 

ieuanc iawn. Yn eglwys y Chwarelau- 
bach y dechreuodd bregethu, mw d 
fanteision dysgeidiaeth yn foreu. odd eì 
ddwyn ì fyny mae'n debyg yn athrofa Caer- 

din. Yn fuan ar ol cael y tycwrdd new- 
ydd yn barod, ordeiniwyd ef yn weinidog i'r 
eglwys oedd yn arfer addoli yn y Chwarelau- 


bach, ond y pryd hwnw wedi ud i'w th 

newydd yn Maesyrhaf. Yr oedd tyrfa cliwl 
anarferol yn y capel ar dd dd yr urddiad ao 
yn mhlith ereill yr oedd yr erbert Mae- 
worth yno, pan y rhoddodd y llofft ychydig 


646 


sIO 





_ —- — ——- —_ — 


o'i ffordd, Yn fuan ar ol hyny mynodd Syr 
Herbert Macworth roddi ghwech o golofnau 
cryfion a hardd dan y llofft gan gymeryd 

draul arno ef hun. Ŷn mhen ych dig aoth 
Mr. Simons i Loegr i lu, a chlinïodd y 
ywedir ei fod yn 


ar ol iddo weinidogaethu yno ugain mlynedd 
ì ddau o'i 


udodd ef a'i u ig blentyn oedd 
ì ì i, 1705. Yes- 


SIO AB LUW JON Y, berdd ydd 
yn byw yn niwedd yr ar bum- 
theg. Mae rhai o'i gyfansoddiadau ar gael 
mewn llawysgrifau. 

SION AB HYWEL GWYN, un eto o 
feirdd diwedd yr unfed ganrif ar bumtheg. 
Y mae llawer o'i gyfansoddiadau ar gael 


mewn llawysgrifau. 

SION MEREDYDD AB HYWEL, 
oedd fardd enwog o Ddeheudir Cymru, 
Gwelsom mewn hen lyfr Oymreig ei fod wedi 
cael ei eni yn nyffryn Llethi, yn Ngheredig- 
lon, ao ìddo flodeuo rhwng y blyn ddoedd 
1690 a 1630. Y mae darnau o'i gyfansodd- 
iadau barddonol ar gael yn awr mewn 


llawysgrifau. 

SION AB RHOBEBET, yr hwn hefyd a 
elwid Sion ab Rhobert ab Rhys Hywel, 
bardd enwog a flodeuodd rhwng y blynydd- 
oedd 1590 a 1630. Y mae darnau helaeth 
o'i gyfansoddiadau ar gael a chadw mewn 


lla Sgrifau. 
SÏO AB RHYS AB MORYS, oedd yn 
fardd enwog, ac yn byw yn yr unfed ganrif 


ar bumtheg. Y mae au o'i gyfansodd- 
iadau ar gael mewn llawysgrifau. 
SION CAERAU , Oedd yn un o 


urddfeirdd diwedd yr unfed ganrif ar bum- 


theg. 

SION DAFYDD LAS, oedd yn fardd ac 

n delynor Penllyn, yn sir Feirionydd, tua 

diwedd y ddwyf ganrif ar bumtheg. Nodd- 
id ef deulu annau, o herwydd hyn 
y gelwid ef “Bardd Nannnau.” Y mae 
darnau o'i gyfansoddiadau i'w cael yn y 
Gwyliedydd, cyf. ìi. tudal. 123. 

SION GET , 9edd yn byw mewn lle a 
elwid Oefncethin yn sir Gaerfyrddin, yn y 
ddwyfed ganrif ar bumtheg, rhwng y blyn- 
yddoedd 1600 a 1640. 

SION GUTYN FYCHAN, oedd fardd o 


u enwo dd, ao yn byw rhwn 
Elynyddoedd 1620 a 1650. yw gy 
SION HYWEL AB SION, oedd fardd o 


Lansawel, yn sir Gaerf T ddin, yrhwn oedd 
yn byw rhwng yny 1600 a_1640. 
EC 1 
yr hwn rhw. 

1450 a 1490. Y mae rhai o'i gylansodd- 
iadau ar gael mewn llawysgrifau. 





SKE 


SION TEG, SYB. oedd fardd ac offeiriad, 
ao yw rhwn ynyddoedd 8 
1640. Yn ol Moses Williams, yn ei “ Índex 
Poematnm Wallioorum, “ m cedd yn byw 
wer yn nghylch 1520. 
SITSYLLT, neu Seissyllt, y cyntaf o'r 
enw 


) 

, Tneu Seissyllt yr ail, oedd fab 
i Ouhelyn, Yn ol y Brutiau Oymreig, ar 
farwolaeth ei dad, arosodd M benaduriaeth 
gyda Marsia ei wraig a Sitsyllt, yr hwn oedd 
ar y pryd dan oed, dim ond saith mlwydd. 
Ymddiriedwyd y llywodraeth yn rhanol cyd- 
rhyngddynt, o herwydd doethineb ei fam, 
ac ar ei marwolaeth daeth Siteyll yn ben- 
teyrn. Dylynwyd ef i'r orsedd gan Cyn- 
farch. Cyfrifir amser ei deyrnasiad tua 
chwe chant o flynyddoedd oyn Orist. (Mycv. 
Arch., ii. 168.) 

SITSYLLT, y ydd yn ol y Brutiau 
Gymreig oedd yn fab i Owain, yr hwn a'i 
dylynodd ar yr orsedd fel brenin Prydain, 
tua thri chant o flynyddoedd cyn Orist. Ni 
chofresir dim yn ychwaneg am dano, rhagor 
nag iddo gael eì ddylyn ar yr orsedd gan 
Plegwryd. (Myv. Arch., ìi. 165.) 

L, THOMAS, oedd weinidog gyda'r 
Annibynwyr yn . Ganwyd ef 
mewn amaethdy parchus yn mhlwyf Cas- 
tell Haidd, sir Benfro. Yr oedd yn fab i 
Mr. Henry Skeel, a Phebi, ei wraig, y rhaì 
oeddynt amaethwyr cyfrifol o'r lle uchod. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1768. Mwyn- 
haodd fanteision dysgeidiaeth yn gyffelyb i 
blant amaethwyr yn gyffredin y dyddiau 
hyny; byddai y teulu yn arfer addoli yn 
Nhref, , ad oleg yr Annibyn yn y 

ydogaeth. A phan yr ymwelodd yr Ar- 

glwydd ag ef yn ffordd ei ras, ao y daeth yn 
ddrych u crefyddol ymwas- 
godd a'r frawdoliaeth yn Nhrefgarn. Oafodd 
dembyn yn syllwwn nelod o'r sglwyn, 

ao nì u oyn i'r eglwys o 
m at fod yn fwy defnyddiol 


na'r 


dogaeth, yn yr eglwys 1, oedd efe dud o 


Mr. Samson Thomas, 


naidd, ym yr hon y cafodd amgeledd 
gymwys, _ Yr oedd yn un o'r 
gweinidogion rhagoraf y cawsom erioed y 
int o'i hadnabod. O'r holl dlodion a fu 
galw wrth ei drws, nì chafoddd neb erioed 
fyned ymaith yn waglaw, a byddai bob am- 
ser â'i llaw yn agoredi bregethwyr tlodion, 
o wahanol enwadau, a alwent heibio wrth 
deithio drwy y wlad. Ar ol i Mr. Skeel fod 
yn llafurio yn ddiwyd a ffyddlon m y weini- 
ogaeth yn , am o bumtheg i 
ddeunaw mlynedd, efe a ymneillduodd, gan 


$47 


SOL 


m— I - —— —_—— 








u— 


adael Trefgarn dan ofal Mr. Grifflths, 
yn y flwyddyn 1822, a chymeroddd at Ford 
neu Benybont yn unig, efea lafuriodd yno 
gyda ffyddlondob a llwyddiant tra y bu efe 
mdrechodd hefyd yn galed i gasglu 
cynulleidfa yn agos i Ysbital, ac adeiladu 
o gapel cyfleus, yr hwn a elwir Bryn 





dd, 
d Mr. S 

dd yn 
gos iddynt hwy a'u hanifeiliaid, 
ac ni byddai neb yn cael ymadael dranoeth 


yn nk 
SMITH, WILLIAM, oedd un oweinidogion 
y Trefnyddion Calfinaidd. Yr oedd yn gen- 
adwr mewn cysylltiad a'r Gymdeithas Gen- 
adol Artrefol, yn Ropett ar oror sir Fflint, 
Ar ol cystudd maith o naw mis, bu farw 
Mawrth 30ain, 1860, yn 45 mlwydd oed. 
Gadawodd weddw e phump o blant bach i 
alaru areiol. Yr oedd ef yn enedigol o sir 
Faesyfed ; ac er na chafodd y fraint o goel 
eì fagu gyda chrefydd, enillodd crefydd ddy- 
lanwad ar ei feddwl pan oddeutu pumtheg 
mlwydd oed, trwy weinidogaeth y Parch. 
Thomas Ashford, yr hwn ar y pryd oedd 
llafurio fel cenadwr cartrefol yn yr ardal lle 
oedd yn byw; aon fuan wedi hyn der- 
cyniwy efi gymundeb eglwysig. Dechreu- 
d bregethu pan oddeutu in oed, a 
llafuri n ffyddlon fel pregethwr cartrefol 
am llynyd u, yn ardaloedd yfed New- 
ydd a Llanfairmuallt.. Yn mis Awst, 1850, 
ar wahoddiad cyfeillion Lerpwl, symudodd 
i Scarisbrick, lle y bu yn io fel cenadwr 
am bedair blynedd. Yn ystod ei arosiad 
yma, ordeiniwyd ef i gyflawn waith y weini- 
dogaeth, yr hyn a gymerodd le mewn cy- 
sylltiad a chymanfa Lerpwl, yn mis Mai, 
1853. Yn Ngorphenaf, 1864, symudodd ar 
ddymuniad yr henaduriaeth,i ba un - 
thynai, ì Ropett, lle y parhaodd i lafurio 
ff ondeb | mawr yd ei farwolaeth. 
en aeth gyntaf i Ropett, yr oedd. yr achos 
crefyddol wedi syrthio i agwedd ìsel iawn; 
ond yn fuan wedi hyn yr oedd yn gwisgo 
edd newydd, a chymerodd cynydd mawr 
le jn nifer yr eglwys a'r gynulleidfa. Er 
oedd eì ddoniau einidogaethol o'r 
radd uchelaf. Yr oedd ei eriad gwi 
Gristionogol, a'i 1 ymrod i'w waith 
cenadol, wedi enill ìddo baroh diffuant pawb 
a'i hadweinai. Er eì fod yn Gymro o sir 
Faesyfed, eto nid oedd yn gallu llefaru y Gy- 
mraeg. Yr oedd ei lafur o angenrhei 
yn cael ei gyfyngu i'r cynulleidfaoedd 
imneg ; ond yn y cylchoedd lle y byddai yn 
pregethu gwerthfawrogid ei weinidogaeth, a 
theimlid colled fawr ar ei ol y bu farw. 
BOLOMON, GRIFFITH, gweinidog 
gyda'r Trefnyddion Oalfinaidd, yn Arfon. 


SO 


—_ — _ _— ——  c_ — — _ — 


Ganwyd ef oddeutu y flwyddyn 1774. Cafodd 
'chydìg ysgol, a dysgodd ddarllen yn dda. 
Pan oeld yn ieuanc cynwysai feddwl sobr 
am grefydd yn wastadol. Pan oedd oddeutu 
16 oed teimlodd rym cenadwri yr efengyl yn 
effeithiol ìawn, dan weinidogaeth y Parch. 
J. Jones, o Edeyrn gynt; wedi hyny cymer- 
odd yr iau arno yn ewyllysgar hyd ddiwedd 
ei oes. ychydig o fanteision a chryn 
ddiwydrwydd cynyddodd mewn dysg a 
gwybodaeth yn fwy na llawer. Bu yn cadw 
8gol mewn gwahanol fanau yn Arfon, & 
dechreuodd bregethu. Oddeutu y flwyddyn 
1800, aeth i Leyn i 
da pherthynasiddo yn Llanbedrog ; ac yn 
fle y bu terfynau ei breswylfod hyd ddi- 
wedd eì oes. Bu am beth amser yn Tydweil- 
ìog 


da Mr. Roberts, o Gaergybi, vn cael 
eì ddysgu, er ychwanegu ei ddefnyddioldeb. 
Teithiai lawer yn y dyddiau hyny 1 gyflawni 
ei gyoeddiadau ac hefyd i wrando pregethau, 
a hyny ar ei draed. Rhoddodd gwbl ddiwyd- 

ddi wrando'r gair megys y gwnai ereill 
o'i gyfoedion yn yr amser hwnw. Yr oedd 
efe yn rhagori er hyny mewn tri pheth : sef, 
1, Ei weddïau taerion, dyrchafai ddwylaw 
santaidd yn y cynulleidfaoedd heb na digter 
na dadl, a disgynai rhyw ddylanwadau tra 
effeithiol ar y cynulleidfaoedd wrth ei glywed. 


2, Yn ei gof, gallai ddal yn eì gof swm yr 


hyn a glywai yn y pregethau, ac hefyd yn 
y cyfarfodydd mrisol a'r cymanfaoedd, heb 


gofnodi nac ysgrifenu. 9, Yn nghywirdeb 
i athrawiaeth sydd yn ol 


ei olygiadau ar 
duwioldeb ; gwrthwynebai bob cyfeiliornad 
Wedi bod yn cadw 


yn gadarn yn y flydd, We ŵn 
8 -street, ac yn cyflawni ei 
deithiau Sf bbathol am ysbaid o amser, trefn- 

d ef w yr ysgol rad 
a y ynelid yn Lleyn; a gadawai yr ysgol ar 
amserau, gan fyned trwy ranau o siroedd 
y Gogledd yn ol galwad eì frodyr i bregethu 
efengyl y deyrnas. Yr oedd ei gynydd 
yn eglur i bawb, yn enwedig yn ei ddawn 
a'i fedrusrwydd i esbonio yr ysgrythyrau, 
rhoddai allan y synwyr mewn modd eglur 
wrth eu darllen, edai ychydig er eglur- 
had ar yr hyn a ddarllenai, a dyma ydoedd 
ei ddull cy inol o bregethu, sef agoryd i'r 
gwrandawyr yr ysgrythyrau. Ystyriai rhai 
ef yn rhagori fel esboniwr ar y cyffredinol- 
rwydd eì oes. Felly os dwy dalent a 
roddwyd iddo, enìllodd yntau ddwy 


y cyfundeb i 


ereill 
atynt, trwy lafur a ffyddlondeb gosodwyd ef 
ar lawer; gallai draithu i ereill yr hyn a 


lywai yn ei flas a'i oleu ; ac yn hyn yr oedd 
s y an o'r rhai tirfìion ac iraidd yn ei henaint. 
Byddai yr ychydig a ddywedai yn derfyn 
ar yr ymresymiad. “ Geiriau doeth 
sydd megys symbylau, ac fel hoelion wedi 


eu sicrhau, gan feistriaid N ulleidfa.” 
Teithiodd lawer trwy siroedd y Gogledd a'r 
Lloegr, 


Deheu, yn nghyda rhai o drefyd 
Aeth i'r winllan yn foreu, bu yno hyd yr 
Felly dyoddefodd bwys y dydd a'r 

* a threuliodd eì oes yn weithiwr di- 
yn ngwaith ei Arglwydd, a_bu ffyddlon 
hyd angeu, a rhoddwyd iddo goron y bywyd. 


hwyr. 


548 


 ——— — Y ——— ————. — ——— Y  —- 


RPA 


—  - 
— 


—- 


- - - 


Gwnaed iddo ddeall mai trwy lawer o or- 


' thrymderau y mae yn rhaid myned i dir y 


' amled ei 


gadw ysgol ; gartrefodd | 


bywyd. “'Bu y saethyddion yn chwerw 
wrtho, er hyny arhodd ei fwa ef yn gryf, & 
breichiau eì ddwylaw ef a gryfhasant trwy 
ddwylaw grymus Dduw Jacob.” Felly er 
Trofedigaethau a'i orthrymderau 
ni fwriwyd ef i lawr ; eithr cynaliodd Duw ef 
a'i law, aeth o nerth i nerth, yn ddiffygiol 
eto yn erlid ei elynion. Gorchfygodd trwy 
waed yr Oen. Rhodiodd yn ofn yr Arglwydd, 
ao yn nyddanwch yr Ysbryd Glân. Cymer- 
adwysi yn fawr y gymdeithas ddirwestol yn 
ei P if ddybenion, sef dileu meddwdod a 
a phleidio sobrwydd ; bu yn bob cynorthw 
iddi yn ei athrawiaeth, ei ymddyddanion, a'i 
fuchedd, gan berffeithio santeiddrwydd yn 
ofn Duw. Yn y flwyddyn 1836, urddwyd ef 
ì weini yr ordinhada u; ymddygodd yn wyl- 
aidd, a thra sobr yn y rhan hon o'r swydd 
santaidd hyd ddiwedd eì oes. Daeth yn am- 
lycach ar ol hyn mewn dau beth; sef anwyl- 
eb y frawdoliaeth a ffyddlondeb y weinidog- 
aeth. Brawd anwyl a gweinidog ífyddlon, 
Anfynych y gwelid ef yn tori bara yn 
ngweinyddiad yr ordinhad, na byddai ei 
enaid mewn agwedd dd lliog wrth gofio y 
dryllio ar y groes. Anm d yn ei iechyd 
ar ei daith yn y Deheudir, yn ì Ferthyr 
Tydfil,ac erbyn ei ddyfod yn ol i Abermaw, 
yr oedd yn glaf o'r clefyd y bu farw o hono, 
ac nis gallodd fyned ì'r capel. Tranoeth, 
sef dydd Iau, aeth o Abermaw i'r Dyffryn, 
a bu yno yn gorwedd hyd ddydd Llun mewn 
gwaeledd mawr. Aeth oddi yno trwy gryn 
Yny adre n Dalsarnau. yDaeth Ar fab i'w 
ymofyn , ac mewn cerbyd ae ef, 
trwy gryn helbul cyraeddodd i'w ten 
erbyn pedwar o'r gloch dydd Iau, yn an- 
alluog i siarad ond ychydig. Felly dydd 
Sadwrn am chwe yn yr hwyr, fe aeth i 
dangnefedd, yn 66 mlwydd oed, dodwyd ef 
yn mynwent Llanbedrog, 80 ymadawodd 
pawb yn alarus. 
SPARK, THOMAS, D.D., oedd fab i'r 
Parch. Archibald Spark, periglor Northop, 
yn sir Fflint, lle y ganwyd ef yn y flwyddyn 
1655. Derbyniodd ei addysg yn ysgol West- 
minster, o'r hwn le yr etholwyd ef i fyfyr- 
iaeth yn Eglwys Crist, yn Rhydychain, yn y 
flwyddyn 1672, ac wedi enill -ei urdd-raddau 
yn y celfyddydau, efe a dderbyniodd urddau 
santaidd. _ Cafodd ei benodi yn gapelydd i 
Syr George Jeffreys, FN hwn oedd y pryd 
hwnw yn Arglwydd Oanghellydd, hwn 
a roddodd iddo amrywiol o Tywiolaethau. 
Derbyniodd y gradd o D.D. yn y flwyddyn 
1687. Efe oedd awdwr y “' Note in Libros 
8ex Novee Historize Zozini Comitis,” yr hwn 
a argraffwyd yn Rhydychain, yn llyfr wyth- 


plyg, yn y flwyddyn 1679. Y mae hwn 
Fad eì gyflwyno i'w athraw, y Dr. Richard 
Busby, a'i gyfieithu i'r Seisneg gan wr arall, 


llyfr wythplyg, yr hwn a argraffwyd yn 
lundain, yn y flwyddyn 1684. Ar ameer 
ei farwolaeth, yr hyn a rodd le Medi 
Tfed 1682, yr oedd yn rheithor Ewehurset yn 
agos ìi Guilferd, yn Surrey, yn fheithor Nor- 


SPR 





ton, yn agos i Bosworth, yn sir Gaerlur, ac 

gorweinydd Lichfield a Rochester. Yr 
oedd hefyd yn awdwr i'r llyfr a alwai yn 
“ Lucii Ooelii Lanotanii Firmiani opera guoe 
extant, ad fiìidem MSS. recognita, et Com- 
mentariis illustrata,” yr hwn a argraffwyd 
jn Rhydychain, yn llyfr wythplyg, yn y 


dd . 
PE CER, JAMES, gweinidog y Bed- 
ddwyr yn Llanelli, sir Gaerfyrddin, oedd 
or o ardal Treffynon, sir Fflint. Gan- 
wyd ef mewn lle a elwir Naidymarch, yn y 
flwyddyn 1812. Pa bryd, a thrwy ba foddion 
y  gynaed argraffiadau crefyddol gyntaf ar ei 
dwl, nid oes genym hanes; cafodd ei 
dderbyn yn aelod pan yn 13 oed. Bu am rai 
blynyddoedd wedi ei dderbyn heb ddim yn 
neillduol ynddoi dynu sylw y frawdoliaeth, 
ond ei fod d rfodydd gwed yda'r moddion, 
megys y c : yr y ab- 
bathol, yy Pan Tedd tuag ugain oed cafodd 
elliad gan yr eglwys i arfer eì ddawn ì 
regethu ; ao wrth weled eì gynydd mewn 
duwioldeb, gwybodaeth grefyddol, a doniau 
areithyddol, anogasant ef i lwyr ymroddi i'r 
gwaith, yr hyn a wnaeth ar eu cais, aeth i'r 
ysgol at wahanol feistriaid, ac yn mysg 
ereill, bu yn Llansilin gyda'r Parch. John 
Williams, o'r Rhos, ac mid oedd ei wybod- 
aeth lenyddol ond bychan pan aeth i'r ysgol 
hono. YT oedd ganddo o l neillduol am ei 
gymeriad, nid yn - 
Wmae ì oedd eì an, ond teimlai a 1 
eithafion os elai rhywun sylw bychan- 
us arno, er Fei ddiraddio a'i "ddarost . 
Yr godd efe eì hun o anian uwchlaw gallu 
wyn yn wael ao angharedig. - 
mwyd el i athrofa y Fonni, yny flwyddyn 
1836, lle y treuliodd yn agos i dair blynedd ; 
dywedai ei athraw am dano, na throseddodd 
un o reolau sefydlog Y ty, ao felly iddo ddi- 
anc rhag talu cymaint ag un ddirwy, a'i fod 
yn wastad yn e1 gael yn ddyn o dduwioldeb 
iameuol, cyson, didwyll, a pherffaith; ac 
fel myfyriwr, ei fod o feddwl cryf, ac yn 
ddiwyd ac y marous, Tua thri mis cyn bod 
ei amser allan yn yr athrofa, mewn atebiad 
i daer alwad oddiwrth eglwys y Bedyddwyr 
yn Nghapel Seion, Llanelli, efe a ymadaw- 
odd a'r athrofa, a chafodd ei sefydlu dechreu 
y flwyddyn 1838. Wedi ei sefydliad, efe a 
roddodd gada diwydrwydd a llafur diflino 
ì fyfyrio a phregethu, gan ddangos fod ei 
galon gwaith, trwy hyn enillodd barch 
cyffredino yn eglwys, & daeth i gael ei 
yn un o bregethwyr gallu y sir. 
n Hydref, 1839, unwyd ef mewn priodas 
a merch iouanc o l)reffynon. Hoblaw fod 
Mr. Spenoer yn enwog mewn duwioldeb, yr 
oedd hefyd wedi ei gynysgaoddu a galluoedd 
meddyliol tu hwnt 1'r cyffredin, yr oedd. vn 
ddyn o feddwl mawr. Yr oedd eì ardderch- 
awgrwydd yn gynwysedig yn ei allu - 
resymiadol. Yr oedd yn gryn ddarllenwr, 
eistoddai o'r boreu hyd yr hwyr wrth ei 
fodd, ond ìddo gael llyfr o'i flaen; mewn 
duwinyddiaeth yr ocdd ei brif hyfrydwch, 
eto teimlai ddyddordeb mawr ìi deithio dros 

U 


549 


SPE 





feusydd ereill. Yr oedd yn cael blas neill- 


duol i ddarllen llyfrau da ar athroniaeth 
naturiol & moesol. Yr oodd ganddo lyfrgell 
ragorol, cynwys ond odid gymaint a ne 
o'r llyfrau mwyaf detholedig a gwerthfawr. 
Fel pregethwr, yr oedd yn sefyll yn uchel 
yn nghyfrif pob dyn o farn a chwaeth, er 
nad oedd yn feddianol ar lais mor ystwyth a 
soniarus ag ambell un. Yn ei artref ei hun, 
mysg ei bobl ei hun, y teimlai yn fwyaf 
dedwyd . Ychydig iawn mewn cymariaeth 
a deithiodd oddi cartref yn ystod y pumtheg 
mlynedd y bu yn Llanelli, ni wyddai yr 
eglwysi ond chydig am dano, nag yntau am 
danynt hwythau. Yr oedd yn ddyn o werth 
mawr mewn cyngor yn nghynadleddau cyf. 
arfodydd chwarterol a blynyddol, yr oedd ei 
synwyr da, ei farn gywir, yn nghyd a'i bar- 
odrwyd a'i wroldeb ì bleidio pa beth bynag 
oedd iawn yn eì wneuthur yn dra defnyddio 
a gwasanaethgar. Fel cyfaill, yr oedd yn 
anhawdd cael ei fath; nid oedd achos i neb 
ofni iddo ei fradychu, nac i fradychu unrhyw 
ymddiried a roddid ynddo. Fel ymneillduwr, 
yr oedd yn un o'r rhai mwyaf selog dros ei 
egwyddorion, a'r mwyaf awyddus am weled 
cysondeb o'r cyfryw egwyddorion yn holl 
ymddygiadau y rhai a'u proffeeent, a meddai 
fedrusrwydd mawr i amddi ei olygiadau 
pan y byddai galwad am hyny. Nic yd 
ond ychydig o ffrwyth eì fyfyrdodau drwy y 
wasg. Ymddangosodd rhai ifau oi 
eiddo yn y Diwygiwr, a Seren Gomer, ac 
yr ychydig hyny dangosodd ei fod yn ddyn 
o feddwl galluog. o ymchwiliad manol, ao 
yn feddianol ar wysderaui fod yn ys- 
grifenwr da; ond pregethu yr efengyl a 
ngeilio eglwys Dduw oedd ei brif waith, 
gyda golwg ar hyny y darllenai, y myfyriai, 
ao yllafuriai; ac i'r dybenion pwysi hyny 
yr d yn yr oll ag ydoedd hyd 
ddiw, el 085. a Yr oedd fath wastad ar, 
a chysonde nodweddu ei yrfa 
weinidogaethol ag sydd. yn eì wneud yn an- 
hawdd i gael gafael ar unrhyw amgylchiad 
neillduol i'w goffhau am dano. Nid ydym 
yn alluog i ddyweyd pa int o ddaioni 
& wnaeth mewn gwahanol gylchoedd ac ar 
wahanol bersonau, yn y pumtheg mlynedd y 
bu yn Llanelli; ond er eì holl riaethau, 
a'i enwogrwydd fel dyn, fel cyfaill myn- 
wesol a didwyll, fol Oristion trwyadl, ac fel 
gweinidog meddylgar a llafurus, efe a. gym- 
erwyd oddiwrth ei gyfeillion i fyd gwell at 
frodyr perffeithiach, at y dyrfi 


a fawr sydd 
yn canu yn awr heb boen. Machludodd ei 
ul ganol d 


d, syrthiodd ar uchelfanau y 
maes, a. bydd ei enw yn barchus, a'i goffad- 
wriaeth yn fendigedig gan garwyr rhinwedd 
a gwir grefydd, pan y bydd enw y drygionus 
yn pydru. Wedi cystudd byr, JT hwn a 
ddyoddefodd yn dawel ao amyneddgar, efe an 
hunodd yn yr Arglwydd, boreu Sabbath, 
Mai y 7fed, 1854, yn 42 mlwydd oed. Oladd- 
wyd ef y dydd Gwener canlynol, ymgasgl- 
odd tyrfa fawr yn nghydi'w hebrwng i dŷ 
ei hir gartref, yn ngladdfa Capel Seion, pan 
bregethodd y Parch. N. Thomas, Caerfyr- 


ŵ 


STE 


—_———  _ ———— a _ —_—— _ — 


- — — _— —_— 


ddin, yn Beisnog; a'r Parch. H. W. Jones, 
yn Gymraeg, oddiwrth Ool. iii. 4, a Salm. 
xlvi, 10. Yr oedd yno 18 neu 20 o weinid- 
ogion y Bedyddwyr, dau Annibynwr, a dau 
offeiriad, wyn arwyddion r. 
STEPHENS, DA , Glantaf, Morgan- 
wg. Hunodd y gwas diwyd hwn i Grist ar 
4ydd o Fai, 1861, yn 42 mlwydd oed, wedi 
17 mlynedd yn cyoeddi efengyl y Gwar- 
edwr. Ganwydef yn Ysgwynfach, Llanfyn- 
dd, sir Gaerfyrddin, yn y flwyddyn 1819. 
r oedd eì ddau frawd yn fyw ar ei ol, sef y 
Parchedigion Stephens, Brychgoed; a Ste- 
phens, Llynlleifiad. Yr oedd David hytrach 
yn ffraeth er yn Plentyn, ac arferai ddifyru 
ei gydchwareuwyr wrth adrodd hanesion a 
chwedlau. Cafwyd profion ynddo yn dra 
boreu ei fod yn wir ddysgybl ì Grist; ac efe 
a ddechreuodd ddangos addysgu ereill 
n yr ysgol Sabbathol, a moddion cyffelyb, 
d ynddo frwdfrydedd dros lesiant ei gyd- 
ddynion. Efe a ymunodd a'r Eglwys Gy- 
nulleidfaol yn Nghapel Isaac, yn mis Hydref, 
1838. Buan ar ol ei dderbyniad i'r eglwys, 
atynodd eì ddawn gweddi sylw pawb. Dar- 
bwyllodd hyn yn nghyda phethau ereill yr 
eglwys i'w gymell i bregethu. Wedi treulio 
th amser dan trol iaeth Dr, Davies, 
frwdyfal, ac yn Rhydybont, efe a neilldu- 
d ì waith ï weinidogaeth yn Llanfair 
ydogau, ac Ebenezer, iglon, yn mis 
Medi, 1844, Dechreuodd ar ei waith gweini- 
dogaethol gyda mawr Wwreso dd. Yn 
mhen ychydig fisoedd ar ol ei urddiad ym- 
welwyd a'r eglwysi dan ei ofal ag adfywiad 
nerthol. Yr oedd ei bregethau ydyn llawn o 
eibl a syn cyffredin, ac n tynu sylw 
pawb o'i gylch, a an fendith Duw yn offer- 
nol id h llawer i afael iachawd wriaeth. 
n y flwyddyn 1852, efe a. ymfu l - 
taf, Morganwg, lle y bu yn llafurio yn ddi- 
d a llwyddianus hyd ei farwolaeth. 
Bhyngodd bodd i'r Arglwydd, y blyn- 
yddau 1859 a 1860, ymweled a Morganwg ag 
adfywiad nerthol ; ac ym nogodd eglwysi 
Mr. Stephons yn yhelae o'r dylanwadau 
cyffrous... Dychwe ugeiniau an- 
taf, Castellau, a Glandwr. Holaethwyd 
twysged ar gapeli Glantaf a_Chastellau yn 
y ei weinidogaeth. Yn eì afiechyd efe a 
arferai amynedd a gwroldeb mawr—nis di- 
angai yr un gair grwgnachlyd dros ei wef- 
usau. Grasusau yr Ysbryd o addurnent eì 
nodweddiad. Yr oedd ei iad at fywyd 
yn gryf; â gwnaed pob ymdrech i'w estyn, 
ond yn gwbl ofer. Oolyn ac ofn angeu a 
dynwyd ymaith cyn iddo ymadael—gyda'r 
anadhad olaf efe a dystiolaethai mai Orist 
oedd eioll yn oll. Yr oedd angor ei obaith 
wedi eì thaflu y tu fewn i'r llen; ac efe a 
orphenodd ei yrfa mewn llawenydd. Ychyd- 
ig ddynion a berchid yn fwy nag ef. Fel 
dyn, yr oedd yn nodedig am ei irdeb, ei 
wirioneddolrwydd, ei rywiogrwy d, eì hael- 
ioni, a'i drefn. Fel Oristion, yr oedd yn 
enwo am chai cud HR Ann Mown 
gw echai cu ei gryfder. Efe 
“ rodia! yn agos at Dduw; a chyfoethog- 


550 





STE 


— ——— 
— 


rwydd ac amrywiaeth ei fyddolder cy- 

dus a dystient fod ei yneleithas ef gyda'r 
Tad, a chyda'i Fab ef, Iesu Grist. Yn ystod 
eì holl fywyd cafodd cysondeb ei nodweddiad 
Cristionogol ei gadw yn ddifrycheul Yr 
oedd yn garwr tangnefedd—yn barchus gan 
bawb, hyd yn nod gan y sawl a feddent farn 
wahanol iddo mewn crefydd. Fel pregethwr 
yr efengyl, yr oedd yn wreiddiol, eto yn 
efangylaidd, yn gyflawn o wirioneddau ys- 

d 





— 





yrol, yn dra ffraeth, a boddhaol yn ei 
eongliadau. Ei ymddangosiad yn y pwl- 
pud fyddai ddifrifol a. mawreddog 

w ol. Fel bugail, yr oedd yn gwylio 
dros ei braidd eye dyfalwch a serchog- 
rwydd; ac yr d eì ymweliad a theulu- 


oedd galarus bob amser yn wgar. 
Serch diffuant a charedigrwydd dilen pobl eì 
ofal tuag ato, yn ei iechyd ac yn ei afiechyd, 
a brofant ei gymwysder fel a, ìl gofalus. 
Fel brawd yn yr efengyl, yr oed ddoeth, 
ffyddlon, ymochelpar, a thyner. Bu fyw yn 
ddigon hir i enill parch a serchogrwydd 
mwys? ei frodyr yn y gtengyl vn gyffredinol. 
Ar ddydd Sadwrn, Mai 4ydd, 1861, y terfyn- 
odd Mr. Stephens, o Lantaf, ei yrfa ddefn- 
yddiol; a chladdwyd ef ar y Iau canlynol, 
ger eb ei gape ; Ebenezer, Glantaf. Yr 
oedd yn bresenol luaws mawr o bobl, a thua 
dengain o weinidogion. Gadawodd briod 
hawddgar a thri o anwyliaid bychain yn am- 
ddifaid a galarus ar ei ol, yn wrthddrychau 
gofal rhagluniaeth ddwyfol. 
STEPHEN S, DAVID RHYS, ggeìnidog 
y Bedyddwyr Seisnig Mount Pleasant, 
Abertawe. Ganwyd ef yn Merthyr Tydfil, 
yn mis Ebrill 23ain, 1807. Derbyniwyd ef 
yn aelod eglwys yn 1825. Dechreuodd bre- 
golhu yr un nwyddyn, neu yr un ganlynol* 
eth i athrofa'r Fonni yn 1828. Efe a dra- 
ddododd ei bregeth gyntaf yn Abertawe, 
Medilleg, 1830. Cafodd alwad unfrydol yr 
eglwys yn Mount Pleasant i gymeryd ei 
gofal, ao urddwyd ef Ebrill 25ain, 1831 ; 
pryd y gweinyddwyd ar achlysur y 
gweinidogion canlynol: y Simons, Oiney' 
ugh W. Jones, Oaerfyrddin; Micah Tho- 
mas, Fenni; aD. D. Evans, Ponrhydyryn. 
r yr eglwys yno mewn 
sefyllfa wael ac isel dawn, Dnd trwy y fendith 
Duw ar ei ymdrechion, a'i ffyddlondeb, 
daeth yr eglwys ac arnì olwg lewyrchus a 
llwyddianus iawn fuan. Bunsen! yn dda 
genym allu rhoddi hanes gryn helaeth o'r 
uawr hwn yn Israel, ond methasom 

l defnyddiau at hyny. Yr oedd yr an- 
arwol Christmas Evans yn ystyried Mr. 
Stephens yn un o'r dynion mwyaf a feddai 
edyddwyr yn Nghymru. "Yr oedd yn 
ywysog ar bawb o'i gylch o ran ei ddylan- 
wad id oedd yn bosibl bod yn nghyfeill- 
ach neb un ameer, a wnai i ddyn ddarfod a'i 
hunan yn fwy nag efe. Byddai yn llenwi 
pob cymdeithas. Byddai yn ganolbwynt y 
gymdeithas o'i amgylch. Gwnai ei feddyl- 
lau a'i gynlluniau ef yn feddyliau ac yn 
gynlluniau y rhai a gyfeillachent ag ef. Yr 
oedd yn annichonadwyi neb wedi bod un- 





ST'R 


ADN 


551 


STE 





—— 








waith yn eì gyfeillach beidio chwenych bod 
yn ei gyfei drachefn ; byddai pawb wedi 
iddynt ei weled a'i glywed unwaith 
ehwenych ei weled a'i glywed drachefn. Yr 
oedd dylanwad ei feddyliau a'i eiriau megys 
tori ar draws dyn mewn cyfeillach ag ef 
fi rhyw lifddyfroedd, a byddai yn dal dyn at 
ei wddf mewn dwfr yn barhaus. Nid aml y 
llid cyfarfod a dyn a fedrai dori dynion i 
wr oddi arnynt eu hunain mor neillduol o 
effeithiol ag ef. Lle bynag y buasai Mr. 
D. R. Stephens, nid oedd angen i neb ofalu 
am fuddioldeb y gymdeithas, oblegyd yr 
oedd rhyw ysbryd gwrando yn di ar 
bawb pan ddechreuai lefaru, ao yn parhau 
felly tra y llefarai; a byddai yn wastad yn 
Tau byd y diwedd. Yr oedd ei lygaid yn 
ynod o dreiddgar pan y byddai yn edrych 
ar ddyn. NW” gn] lefaru yr oedd yn traithu 
mor r. , 8 byddai pob gair yn disgyn yn 
ei le. Gan nad beth fyddai ar ddyn eisieu ei 
wneud, os dygwyddai ef ddyfod heibio, nid 
oedd yn bosibl iddo lai na'i ddodi heibio 
heb eì wneud, gan yr awydd fuasai i wrando 
arnoef. Hyfrydwch mawr fyddai cael di- 
wrnod yn ei gyfeillach, a bod yn rhydd oddi- 
wrth pob rhyw ofalon ereill ì gael gwledda 
yn ei gymdeithas. Pan y byddai dyn yn 
cy ed ag ef byddai rhyw ddymuniad 
ynddo am i ben y daith fod yn 
mhell, fel na byddai i'r gyfeillach gael ei 
thori i fyn fuan. Yr oedd ei wybodaeth 
yn eang, &ì feddwl yn dreiddgar, a'i gôf yn 
ddiderfyn, ond er hyn oll cafodd ei gymeryd 
ymaith. Bu iddo symud o Abertawe i'r 
Casnewydd yn 1840, ac oddi yno i Fan- 
ceinion yn 1846, dychwelodd i Gymru yn 
1849. Bu yn weinidog yn Abercarn hyd 
ei farw yn y Sketty, Ebrill 24th, 1852, yn 
45 mlwydd oed, ao a gladdwyd yn Nghas- 
newydd-ar-wysg. Fel dyn call, nid oedd 
dim rhyw ysbryd eul yn cael ei goleddu 
ganddo at ereill a wahaniaethent oddiwrtho 
O ran eu golygiadau ar bethau dibwys 
crefydd, yr oedd yn bleidiwr selog i gymun- 
deb rhydd, gweddïau am lwyddiant pawb 
oedd yn caru yr Arglwydd Iesu Grist, a 
chydweithredai gyda brodyr o enwadau 


ereill fel ai gyda'i frodyr ei hun. 
STEP SON, DAVID, gweinidog yr 

Annibyn yn Rehoboth, Brynmawr. 

Brodor d o Gaerfyrddin, mab ordderch i 


ithiwr o'r enw Stephens. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1784. Dygwyd ef i fyny yn 
nhŷ un John Evans, Pencelli, yn aros i 
Gastellnewydd, yn yr un sir. Yr oedd oi 
dadmaeth yn aelod gyda'r Trefnyddion Cal- 
finaidd yn Nghlosygraig, a chafodd ei hy- 
fforddi yn mhen ôì ffordd, a'i roddi mewn 
ysgol o'r fath ag oedd yn y wlad. Pan yn 
16 oed yr oedd ei dad Jn bwriadu ei osod ar 
y môr, ond nid oedd Dafydd yn foddlon 
myned yn forwr, am hyny rha ofn myned 
i'r môr efe a ffodd i ardaloedd Merthyr. Efe 
a sefydlodd ar Gefnooedcymer. Arferai 
wrando ar y Trefnyddion Oalfinaidd, a than 
gweinidogaeth Y aroh. John Bowen, o sir 


ynwy, cyraeddodd y gair ei galon ef, a 


chafodd ei ddeffroi am ei sefyllfa fel pech- 
adur euog ger bron Duw. Aeth i'r dy feill- 
ach at y Trefnyddion, a bu yn ffyddlon yn 
eu mysg. Wedi treulio rhyw ysbaid o am- 
ger gyda'r Trefnyddion, ymadawodd a hwy 
ac aeth at h Annibynwyr ì Zoar, Merthyr, 
Derbynwy ef yn aelod yno gan y Parch. D. 
Lewis. Ymddygodd yn hyn y fath fodd 
fel nad oedd gem neb ddim bai i'w ddwyn yn 
ei erbyn, ond yn unig ei fod wedi troi yn 
bynwr. iai (pan ofynid iddo yr 
achos ei fod yn myned at yr Annibynwyr) 
ei fod yn caru egwyddorion yr Annibynwyr 
yn well nag eiddo y Trefnyddion. Efe a 
wodd yn y modd mwyaf tangnefeddus. 
mae ei lafur caled, ailwyddianî anarferol, 
trwy ystod ei yrfa weinidogaethol, yn brawf 
fod eì aymnudiad yn ol meddwl, Pen yr 
eglwys. Efe a symudodd o'r Cefn i Rymni 
tua'r flwyddyn 1811. Yr oedd yn awyddus 
iawn er yn ieuanc i bregethu Orist yn War- 
edwr i'w gydbechaduriaìd. Mewn anedd-dy 
yn Nhredegar, Ï dechreuodd bregethu. 
Aethai ar ol gadael ei waith nos Badwrn neu 
boreu y Sabbath can belled ag Aberhonddu, 
Llangatwg, New Inn, Penywaun, a_lleoedd 
pellenig ereill, a dychwelai ar hyd y nos wedi 
pregethu drwy y Sabbath, a byddai gyda'i 
orchwyl boreu Llun. Yr oedd ychydig o 
bobl yn Rymni wedi eu corffoli yn eglwys 
areu penau eu hunain, ac urdd ef 
fugail arnynt, ar y 27ain o Fehefin, 1821, 
gryd y pregethodd y Parchedigion canlynol; 
ns, Ynysgau, ar natur egíwys; Lewis, 
Aber, & ofynai yr holiadau arferol; Davies, 
Penywaun, a ddyrchafodd yr urddweddi; 
Hughes, Groeswen, a bregethodd i'r gweini- 
dog; ac E. Jones, Pontypool, i'r eglwys. 
Yn mhen tua dwy flynedd a haner wedi ei 
urddo, efe a symudodd i Nantyglo. Yr oedd 
yr eglwys yn Rymni erbyn hyn wedi cyn- 
yddu o 16 1 60 o aelodau. Oyfarfu a phrofed - 
1gaethau wedi symudi Nantyglo. Yr oedd ei 
amgylchiadau bydol yn isel iawn, diameu 
iddo fyned trwy fwy o gyfyngderau ar y pen 
hwn nag y mae un dyn wed; ei wybod. Yr 
oedd yr eglwys y pryd hwnw yn analluog i 
wneud fewr at ei iaeth ef a'i deulu. 
Bu boneddwr o'r ardal yn dda iawn iddynt, 
pe amgen, mae yn dra thebyg y dyoddef- 
asentlawero eisieu. Cafodd gryn lawer o 
helbul hefyd yn ei gysylltiad a'r achos oddi- 
wrth frodyr gau, yr hyn a'i gwnai yn dra- 
llodus oi feddwl; ond ymwelodd yr Ar- 
glwydd a'r bobl, a chofiodd eì was flawd a 
phrofedigaethus, trwy lwyddo ei weinidog- 
aeth i enill y werin i'w wrando, ao i ddy- 
chwelyd oneidiau at y Gwaredwr, nes yr 
uoth addolìy y Caban Gwyn, lle yr addolent 
yaddo yn rhy fychan, ao adeiladwyd addoldy 
Rehoboth ar y Brynmawr. Oymerodd dyn 
digrefydd, o'r enw John Thomas, siopwr, 
Brynmnwr, yr holl faich arno ei hun. 
Gofalodl am y gwaith, edrychodd ar ol yr 
adeiladwyr, têlodd yr holl dreuliau, a gor- 
phenwyd yr addoldy eang a phrydferth am 
£700, a galwyd ef Rehoboth, Talodd Mr, 
J. Thomas yr holl lôg, beth bynag eedd, o'i 


STE 


—- ———— I Tm ——[!  — 


logell ei hun, heb ofyn dim i'r eglwys ond 
corff. Agorwyd y capel newydd Tachwedd 
fod a'r 8fed, 1827. Ar ol agor y capel new- 
ydd, oedd pwys a gofal y gwaith, ac 
Mwydd | am achub eneidiau yn gwasgu yn 
ddwys ar ei feddwl ; treuliodd lawer noswaith 
ddigwsg i weddïo trwy y nos, fel y tystiai ei 
briod cyn ei marw raio'i chyfeillesau. 
Cynyddodd i yr achos dan ei ofal yn ddirfawr 
yn y cyfnod hwn; gwelid ar y Sabbathau 
n mis luoedd yn dyfod yn mlaen i gael 
eheulaw cymdeithas, & byddai yn derbyn 
cynifer a 30 NG un Sabbath, pryd nad oedd 
un cyffroad drwy y wlad. Oynyddodd y gy- 
nulleidfa yn y fath fodd fel y bu rhaid helaethu 
y capel, &c ymosodwyd ar y gwaith yn ddi- 
oed, ac nid cynt y dechreuwyd tanysgrifio 
ato ac ailadeiladu, nag A dechreuodd a - 
iad nerthol yn eu plith, cymerodd un o'r 
adfywiadau grymusaf le a welwyd yn Nant- 
glo yn nghof yr henaf o aelodau yr eglwys 
heno, der ynwyd yn yr adfywiad hwnw o 
400 i 500 o ael n ofysg pob math o gymer- 
eriadau,—meddwon, cablwyr, gwrthgilwyr, 
anffyddiaid, &c., a daliodd y rhif luosocaf o 
lawer o honynt eu ffordd hyd y diwedd. 
Aeth y draul o aìladeiladu y capel mawr ac 
eang presenol yn £1,292, 2s. 2d., ac agor- 
wyd ef Gorphenaf yr 20fed a'r 21ain, 1840. 
Byddent yn casglu yn fisol wrth y drysau, 
£10, £15, £20, ao weithiau £24, er nad oedd- 
nt ond gweithwyr, yr oeddynt erbyn canol 
daf 1848, wedi dileu yr holl ddyled, a'r llôg, 
yn nghyda phob treulion ereill, a rhai degau 
o bunoedd yn ngweddill mewn llaw.  Adeil- 
adwyd capel hefyd yn y Blaenau, er cyfleus- 
dra_i'r aelodau oedd yn byw yn yr ardal 
hono, yr hwn a aeth lawer yn rhŷ fychan 
cyn ei farwolaeth ef. Y mae yn y lle hwnw 
yn awr gapel agos gymaint a Rehoboth, ac 
eglwys dros 400 o aelodau. Bu ei briod 
farw Medi 6fed, 1846; NR oedd hi yn meddu 
mwy o ddoethineb a phwyll na'r cyffredin, 
ac yn hynod wys ì fod yn wraig gweini- 
dog. Wedi dileu dyled y capel, yr hyn 
gymerodd le yn fuan wedi hyn, oedd i'r eglwys 
eì anrhegu a phwrs, yn cynwys deg gini ar 


hugain, a chynaliwyd cyfarfod cyoeddus ìi 
fod yn jubili Rehobeth ar yrun amser. Pan 


fu I gwas ffyddlon hwn i Grist farw, nid 
oedd dim llai nag o 600i 600 o ymgeiswyr 
newydd am le yn ei eglwys. Bu ei oes weini- 
dogaethol yn oes o lwyddiant mawr a chyson 
ar yr achos, er fod mwy o hyny ar ryw am- 
serau na'u gllydd. Yr oedd yn y misoedd 
diweddaf y bu byw fel tywysen yn addfedu 
i'r cryman, yr oedd yn fwy bywiog EY 'r 
achos, yn fwy nefolaidd yn ei gyfeì , ac 
myfyrgar yn ei feddwl nag yr arferai 
fod. Er amser dechreuad y geri marwol yn 

ardaloedd yr oedd yn ei ofni yn ddirfawr. 

bbath Awst 12fed, 1849, y pregethodd ddi- 
weddaf yn y capel, eì destun oedd Beph. ii. 
3, “' Feallai y cuddir chwi yn nydd digofaint 
yr Arglwydd.” Ar yr 22ain o Awst, gadaw- 
odd eì enaid eì dŷ o glai. Ar ddydd ei angladd 
cauwyd pob masnachdy trwy y lle, yr hyn 
njs gwnaed ar y cyffelyb achlysur erioed o'r 


903 








STR 


——_— O Gwm 





— 


blaen yn y id Ym lodd lydd ddirfawr 
o gwmpas y tŷ, y capel, a'r heolydd, 

lle yn llawn fel buasai gymanfa. Felly 

rfynodd un o rai rhagoraf y ddaear ei yrfa 
ar y llawr. Yr oedd yn hynod yn mysg y 
bobl yn mhob peth mewn cariad, gostyng- 
eiddrwyd, a phob rhyw deimladau tirion. 
Yr oedd yn ddyn cyflawn o ddoethineb a 
synwyr. Y mae yn debyg mai yn hyny 
yr oedd cuddiad ei gryfder a'i n gyda'r 
weinido - 

STEPNEY, GEORGE, oedd yn fardd 
Seisnig a gwladweinydd, ao yn aelod o hen 
deulu ac oedd wed: ymsefydlu am amser 
maith Jn Prendergast, yn sir Benfro, a 
chafodd ei eni yn y flwyddyn 1663. Der- 
byniodd ran o'i addysg golegawl yn ysgol 

estminster, o'r hwn le y symudodd i goleg 
y Drindod, yn Caer mawn y flwyddyn 
1682, ac yno, gan ei ebyg yn un 
gefyllfa a George Montagae, wel Ŵyny, 
Iarll Halifax, iddo trwy hyny ffurfio cy- 
feillgarwch neillduol ag ef, yr hyn a. barha- 
odd yn gadarn rhyngddynt. Ar ol y chwyl- 
droad enwyd ef i amrywiol genadaethau. 
Yn y flwyddyn 1692, aeth i lys Klector 
Brandenbury fel negesydd; yn y flwyddyn 
1693, i'r Llys Amerodrol, yn yr un cym- 
eriad; yn y flwyddyn 1694, i lys Klector 
Saxony ; ac yn mhen dwy flynedd arol hyny 
ìi lysoedd Electors Mentz, Colongne, a'r cyd- 
gyngor yn Frankfort. Bu yn gwasanaethu 
mewn amrywiol negeswriaethau ereill, heb- 
law a enwyd ; ac yn y flwyddyn 1706, anfon- 
wyd ef gan y frenines Anne fel negesydd i'r 
Talaethau Gyffredinol. yn wr 
llwyddianus iawn W ei holl genadwriaethau, 
“ yn a achosodd iddo gael ei anfon 

arhaus ar bob ymdrafodaeth bwysig. Bu 
farw Chelsea, yn y flwydd , 
chladdwyd ef yn monachlog Westminster, 
lle y mae cofadail ardderchog wedi ei chy- 
fodi er coffadwriaeth iddo. Ar eioriau ham- 
ddenol cyfansoddodd amrywiol ddarnau 


barddonol, y rhai a argraffwyd yn m 
eithiau y beirdd lleiaf, mewn dwy 5 


euddegplyg, ac hefyd yn liad - 
inol o'r beirdd Seisnig. Ysgrifenodd hefyd 
ddarnau gwleidyddol, yn neillduol “'* Traith- 
awd ar ddylanwad presenol Lloegr,” yn y 
flwyddyn 1701; at yr hwn chwanegwyd 
8 weithrediadau fynediad in 

1677, ar ì renin Ffraino 
ì Flanders.” Adargraffwyd hwn yn y caagl- 
iad o dreithodau, a elwir “'Oesghad Ar- 
glwydd Somer.” 


STINAN, neu Justinian oedd eant, yr 
hwn oedd 








STA 653 





fab henaf Syr Thomas Stradling, marchog, 
o Catherine, merch Syr Thomas Gamage, 
marchog, o'r Coetty, ac yn ei achyddiaeth 
yn disgyn o hen deulu y Stradling, ac oedd- 
t er ys amser maith wedi ymsefydlu yn 
N ghaste St. Donat, yn sir Forganwg, lle y 
ganwyd ef yn y flwyddyn 1529. Derbyniodd 
ei addysg legawl mn ydychain, ond gad- 
awodd y rif ysgol heb dderbyn ei radd- 
iadau; ac wedi ymdeithio am ryw gymaint 
o amser ar y Cyfandir, treuliodd beth amser 
yn Rhufain. Derbyniodd urdd marchog yn 
flwyddyn 1575. Bu farw ei dad yn y 
wyddyn, 1673, a daeth. yntau i feddiant o 
o etifeddiaeth y teulu, a bu ef yn dd 
defnyddiol iawn yn eì wlad ei hun, a dywedid 
am dano, ei fod ef a gofal, neu a llaw mewn 
rhyw weithiau gorchestol er llesiant y wlad, 
nad aeth neb tuhwnt iddo yn ei ddyddiau 
ef. Yr oedd yn hynod o enwog fel ieithydd 
ac hynaflaethydd Oymreig, a noddwr hael- 
ionus i'w llenyddiaeth. gofeb barhaol o'i 
gefnogaeth i ddysgeidiaeth a geir yn yr 
“ itutiones Linguee Cymraecee,” gan y 
Dr, John Dafydd Rhys, o ba un A gwnaed 
argra o 1250 o gopiau y flwy 
1692, a dygwyd yr holl draul s gan Syr E- 
ward; ac yn ei ewyllys y mae yn cyfarwyddo 
fod yr hyn oedd yn ngweddill o honynt heb 
eu rhanu, gael eu rhoddi gan ei etifedd, Syr 
John S ing, “' I'r cyfryw foneddigion ac 
ereill, ac a fyddai ef gm ystyried yn deilwng 
er cefnogi yr iaith Brydeinig.” Y mae y 
Dr. Rhys yn y cyflwyniad o'i ramadeg iddo, 
yn dywedyd am y swm fawr oedd wedi cael 
ei threulio yn St. Donat, ar y môr-fur, ac 
adeiladau ereill. Gwnaeth Syr Edward gasgl- 
iad gwerthfawr o La ifau Oymreig i 
lyfrfa St. Donat, ao ysgrifenodd ei hun, 
“Cymeriad ymaith arglwyddiaethau Mor- 
ganwg, o ddwylaw y Cymry,” yr hwn a ar- 


graffwyd anes » gan Dr. Powel, 
y flwyddyn 1684. Bu farw Syr Edward 
16fed, 16098, 80 oed, heb fab yn 


etifedd, a chladdwyd ef y dydd canlynol yn 
nghapel St, Mair, pa un se adeiladwyd ei 
dad, wrth eglwys yy St. Donat. (Wil- 
liams's Ensnent Wels men.) 

STRADLING, GEORGE, D.D., oedd yn 
bedwerydd mab Syr John Stradling o Gastell 
St. Donat, yn sir Forganwg, lle ganwyd ef 
yn wyd yn 1621. Aeth Goleg yr Iesu, 
yn Rhydychain, pan yn bumtheg mlwydd 
oed, lle y derbyniodd r graddiad o B.A., 
yn y flwyddyn 1641... Ynmhen d 
ar ol hyn, dewiswyd ef yn gymrawd o Gol 
All Souls, lle y derbyniodd y graddiad o M. 
A., a chadwodd ei iaeth yn ystod yr 
cythrybius a thrawsfeddianol y 


amseroedd 

dyddiau hyny; a chyfrifid ef ryd hwnw 

yn gerddor gwych, & gwerthfawrogid ei 
doniau yn rhyfeddol gan Dr. Wilson. 


Ar 
ol adferiad y brenin, aed ef yn gapel 
ìi Dr. Sheldon, esgob Tundain, & Dd a 
yn D.D. yn yflwyddyn 1661... Gwnaed ef yn 


gorweinydd Westminster yn y flwyddyn 
1663, ac yn gorgoiniad eglwys eiriol 
Chichester yn y flwyddyn 1671. Yr oedd 


SUD 








hefyd yn awdwr ì ““ Bregethau a Threithodau 
ar wahanol achlysuron,' y rhai a argraffwyd 
y aei Tn ngddyn 1i on an 
, , & w m - 
log Westminster. y yn 
TRADLING SYR JOHN, oedd yn fabi 
Francis, ac ŵyr i Harri Stradling, yr hwn 
oedd berthynas i Syr Edward Stradling, o St. 
Donat, yn Morganwg. Ganwyd ef y 
flwyddyn 1663. Pan yn 16 mlwydd oed 
aethi Goleg Brasenose, Rhydychain, ac yn 
y flwyddyn 1583, graddolodd fel aelod o Neu - 
add Magdalen, a chyfrifid ei fod yn myned 
n mlaen yn wyrthiol mewn dysgeidiaeth, 
edi hyny bu yn teithio ar y yfaudir, ac 
wedi iddo ddychwelyd aeth i mewn i'r 
Rheith Glasau (Jnns of Court). Yn ystod ei 
arosiad yn Llundain, daeth yn gyfeill 
iawn a Camden, Syr John Harrington, Dr. 
Th. Leyson, & Dr. John ymad dd Rhys. Ys- 
ifen u o u mewn rhydd- 
Eleth a barddoniaeth, yrhaiolla wyd 
yn Llundain, yn k, blynyddoedd 1697 hyd 
1625. Gwn yn urddfarchog yn y 
flwyddyn 1608, ac ar farwolaeth ei gefnder, 
Syr Edward Stradling, yn y flwyddyn 1609, 
llwyddodd Byr John i ddyfod ì feddiant o 
etifeddiaethau y teulu. aed ef yn far- 
wnig Mai 22ain, 1611; ac yn y flwyddyn 
1625, etholwyd ef yn aelod seneddol dros 
sir Forganwg. Bu farw Medi lleg, 1637, 
n adael eì wraig Elisabeth, merch Edward 
Gage, Ysw. o BSuseex, ei etifedd, Syr 
Edward Stradling, barwnig, a chwech ereill 
oblantareiol ì u ei etifeddiaethau. 
(Traherne's Stradling Correspondence.) 
SULIEN, mab Rhyddmarch, oedd dduw. 
ydd enwog, â elwid gan edig OyÌo, yr han- 
, “ mabwysiedig e 8 Llan- 
bedarnlwwn,” yr hwn oedd y doethaf mewn 
cyngor, y duwinydd mwyaf dysgedig 
esgob th Tyddewi, a'r mwyaf diflino yn 
ei oes i wrthwynebu g a chreu- 
ondeb. Bu farw yn y flwyddyn 1145. 
SULIEN, yr hwn hefyd a elwid Silin, 
oedd sant enwog m y rhan flaenaf o'r 
chweched ganrif. r oedd efe yn fab i 
Llydaw. Daeth ef a'i frodyr, 
Oliratiolus, da St. Oedfan, o 


lwys Suli Ngheredigio PY nae 
eg en, yn n. mae 
egol St. Silin, yn Wrecsam, a chapel St. 

ilin, yn mhlwyf Llanfiangel yr Ystrad, yn 
sir Aberteifi, y rhai ydynt yn awr yn garn- 


eddau adfeiliedig, wedi eu galw hefyd ar ei 
enw. Oedwid cofwyl i Medi laf, ac 
mewn cysylltiad a Mael, Mai 13. (Jolo's 
Welsh Manuscripts 


SULIEN DDOETH, oedd segob onvwog, 

wn a etholwyd i wi 

y gwyddyn 1070. Bhoddodd i fyny ei 

aeth 1075, ond uyg i'r Daniaid, lofruddio 
, eì wy 1079, 

ar ddymuniad taer y Yobl drodd a'i 


1 
baeth, yr h ddaliodd h flwydd 
1088, pryd y bu farw yn 75 mlwydd ood, 


SYL 
D ylynwyd ef yn yr esgobaeth gan Rhydd- 
march el fab. ( 'yv. Arch , ii. 023.) 
SWRNDWAL, HYWEL, oedd fardd 


hwn a ysgrifenodd lawer rhwng y blyny 

oedd Maya 1400. Yr oedd ef yn M.A., 
yn bencerdd. Ysgrifenodd Hanes Cymru o 
Adda hyd amser lorwerth I. Ysgrifenodd 
hefyd Gronicl ig, yr hwn oedd yn 
meddiant Owen Gwynedd, un o feirdd en- 
wog Trefaldwyn. (Jones's Welsh Bards, 87.) 
YLVANUS, JAMES DAVIES, di- 
weddar o Peniel, ger Caerfyrddin, a fu farw 
Chwefror 22ein, 1863, yn 78 mlwydd oed. 
Amaethwr bychan oedd ei dad o blwyf Con- 
wyl Elfed, sir Gaerfyrddin. Yn moreu ei 
oes yr oedd Sylvanus yn nodedig am ei 
foddwlgarwoh a'i efrydedd. a thrwy ei fywyd 
am ei gydwybodolrwydd a'u dduwioldeb. 
Derbyniwyd ef yn ieuano yn aelod i gymun- 
deb yr eglwys yn Saron, Llangeler, yn y sir 
uchod; ac yn mhen amser fe'i cefnogwyd 
eglwys, a'r ddau yMgydweinidog, y 
r. Bowen a Mr. Jones, i arfer 


enwog yn Oydewain, yn sir Drefal wyn, yr 
ac 


lwys, yn Nghapel yr Erw, ger Llan- 
bedr ont-stephan. efe 
odd, ar mei ydig yny dau o lafor, ac & 
ymsefydl enygraig, &o wedi hyny 
Philadelphia, ddau le ymyl Caer- 
Fyrddin Yn y cylch hwn efe a fu yn dra 
wyddianus. O herwydd methiant yn ei 
iechyd bu gorfod arno dhau oddiwrth 
eì ofal gweinidogaethol yn llwyr. Felly efe 
a ymsefydlodd yn mysg y cyfeillion yn 
Íwys eniel, dan ofal y diweddar Hybarch 
. Davis. Pantteg; eto efo a_lafuriai lawer 
achlysurol, fel pregethwr a gweinidog, 
hyd derfyn ei oes. Cyfarfu a llawer o an- 
hawsderau ac helyntion dyrys yn ystod ei 
dymor ar y ddaear; eithr efe a ddiangodd 
o'u gafaelion oll; a phan fachludodd ei haul 
yn y byd hwn, yr oedd Haul Cyfiawnder yn 
cyfodi iddo mewn byd arall, canys yr oedd 
efe un o'r rhai a ofnent Arglwydd. 
Perthynai i'r hen frawd hynod hwn lawer o 
neìllduolion o werth eu cofnodi—pan yn llanc, 
pên yn yr athrofa, pan yn weinidog sefydlog, 
a phan yn bregethwr ac yn weinidog achlys- 
urol. Ŷr oed yn llefarwr gweddol gall, ar 
y cyfan; ond nis meddai ar lais soniarus 
nac hyawdledd mawr, er ei fod weithiau 
hynod danllyd a brwdfrydig. Nid yn aml y 
ceffìd un a'i lloriai mewn dadl. Meddai ar 
ddawn neillduol i “holi pwnc.” Bi ddull 
difyr a dirodres ydoedd yn hynod o effeithiol 
er denu sylw ac as dd y gwrandawyr, 
yn enwedig yr ieuenctyd. Fel dyn, yr oedd 
yn berffaith ddifwlch a dirwysg; fel cymyd- 
og, yr oedd yn gwbl onest, cyfiawn, hedd- 
ydbO wybodol YN diragfarn , yr eedd 
yn cy ; & —''yn wrTeso 
yn yr ysbryd yn gwasanaethu yr Arglwydd,” 


554 


SYM 





SYMONDS, RIOHARD, mab Tho- 
mas Symonds, o Fenni. Ganwyd ef yn y 
flwyddyn 1609. Tebygol iddo gael ei argy. 
oeddi pan yn ieuanc, dan weinidogaeth Mr. 
Wroth, ar y 18fedo Chwefror, 1627. Aelod- 
odd ei hun yn y brif ysgol, Coleg Exeter, 
Rhydychain, yn 1635. Yr oedd yn cadw 
ysgol yn Amwythìg, ac yr oedd ganddo yn 
mysg ei Ny olhel ion, yr enwog Richard 
Baxter. Nid ymddengys iMr. Symonds 
aroe yn hir yn Amwythig wedi 1635, oblegyd 
cawn ei enw yn y Broadmead. endi 

. 9, megys un o weinidogion diwygiado 
Deheudir Cymru, ar hwn a. aethai drosodd 
yn achlysurol i rodor, o 1633 i 1640 
1 bregethu i'r bobl grefyddol yno. Nid 
ydym wedi cael allan pa un a oedd Mr. 

ymonds yn dal bywioliaeth yn Neheudir 
C y pryd hwn a'i peidio, neu y byddai 
fel eì gy Oradoo yn teithio ar hyd y 
wlad lle y cawsai. Pan dorodd y rhyfel allan, 
efe a ffodd gyda ei frodyr i Losgr. Yr oedd 
efe yn ei farn yn Galfinaidd. Yr oedd hefyd 


yn amddiffynydd cadarn i'r Bedydd 
erhdiedig, er eu bod ahaniaethu orn 
an gymeradwywyd 


eu golygiadau ar fedydd. 
Mr. Symonds gan gymanfa o dduwinyddion 
ym l646 i fod yn bregethwr teithiol yn 

ghymru, efe a ddychwelodd yno, lle y 
parhaodd i arferyd ei weinidogaeth tra y 
parhaodd ei fywyd. Yr oedd yn un o'r 
cymerad yn ngweithred 1646 er taenu 
yr efengyl yn Nghymru. ŶY cyfeiriad di- 
w a gawn tuag atosydd yn Sufferiags 
of the Clergy, rhan ii. tudal. 301, lle y 
cyfeirir ato mewn modd dirmygus, fel yn 
cynorthwyo eì frawd Edmund is, O. St, 
Ffagan, ger Caerdydd, i geisio M degwm 
oddiwrth y plwyfolion drwy bregethu oddiar 
Malachiiìu. 10. Mae'n debyg i hyn gymeryd 
lle yn 1664 neu 1655. Bu farw ryw amser 
o flaen yr adferiad, ond yn mha le na pha 
bryd nis gwyddom. 

S ONS, CHARLES, D.D., a anwyd 
yn Aberteifi yn y flwyddyn 1749, i'r hon 
fwrdeisdref y bu ei dad yn aelod seneddol 
am dair senedd olynol. Addy ad ef yn 
ysgol Westminster, a phrif y lasgow, 
a symudodd drachefn ì Neuadd Clare, yn 
Ng nOrgrawnt, ac yn yflwyddyn 118, der- 

ynl grad o D.A. yn y 
| Trwy iddo roddi rhyw dramgwydd, 
trwy amlygu rhyw egwyddorion defwraidd 
(*â1ggisâ) mewn pregeth, yr hyn a ddystryw- 
lodd ei holl ragolygon am rchafiadau, a 
chan ei fod yn ofni y cyfodid rhyw rwystrau 
ar ei ffordd pan y byddai yn ymgeisio am ei 
raddiad o di sgawdwr, symudodd i Gole 
yr Iesu, yn Rhydychain, lle y derbyni 
ei D.D., yn y flwyddyn 1794. Cyflwynwyd 
iddo fywioliaethau Narberth, a Llanbedr, yn 


(wyaf o! gyfansoddiadau yn' gynwysedig 
af o'i u yn i 
mewn niaeth, a_ darfu Ao ddwyn 
“ Gweithiau Rhyddiaithol Milton,” 2 hanee 
ei fywyd trwy yr argrailwnag. u farw 

Uaerbaddon yn y flwyddyn 1826, yn 71 


TAL 


— 





— : y“ y" y ——— 





T 


TALAI, HUW, oedd yn fardd enwog iawn, 
yn yr unfed ganrif ar bumtheg. Y mae rhai 
o'i ysgrifeniadau ar gael mewn llaw ysgrifau. 

TALHAIARN, o rlleon-ar-'W ysg, oedd 
fardd enwog a sant clodfawr, o Goleg Cattw 
yn nechreu y chweched ganrif. Yr oedd 
efe yn fabi Garthwysab Morydd ab Cenau 
ab Coel Godebog, a thad Tangwn. Llywydd- 


odd yn nghadair Urien R egod, yn Caer 
Gwyroswydd, ar ol gyru y wyddelod o 
Gower, Camwyllion, Cantref Bychan, a 


Chantref Iscenen. Sefydlwyd y gadair a 
nodwyd yn Oaer Gwyroswydd, neu Ystum 
Llwynarth, lle yr arferai Urien Rhegod gynal 
ei lys cenedlaethol a breninol. Cyfansoddodd 
Talhaiarn weddi yr hon sydd bob amser wedi 
cael ei harfer yn Ngorsedd Morganwg, neu 
Eisteddfod Farddol Morganwg. Yr oedd 
efe yn gaplan teuluaidd i Emrys Wledig, ond 
n laddwyd y 8gog hwnw, aeth ef yn 
eudwy, a bu yn byw mewn lle a elwid 
Rhufoniog, lle y sefydlodd eglwys sydd yn 
dwyn ei enw, Llanfair Talhaiarn, sir Ddin- 
bych. (Walllams's Eminent Welshmen.) 
TALIESIN oedd y mwyaf clodfawr o'r 


$55 


TAL 


— 


Ceredigion, yn Aberdyfi. Gwaredwyd ef o'r 
sefyllfa beryglus hono gan Elffin mab 
Gwyddno, yr hwn ei dygodd at ei dad, a 
chafodd iddo dderbyni groesawus, ao 
addewid am dir. Dros lawer o flynyddoedd 
olynol, treuliodd ei amser rhwng llysoedd 
Urien Rheged a Gwyddno Garanhir; ond 
wedi dystrywio Oantref y Gwaelod trwy 
orlifiad y môr, gwahoddwyd Taliesin gan yr 
Amherawdwr ur i'w lys ef yn N gaer- 
lleon -ar- Wysg, lle y daeth yn enwog ìawn fel 
bardd athrylithgar, a dysgeidiaeth ryfeddol. 
Oddiwrth yr hanes hon y darfu i Thomas, 
mab Einion Offeiriad, i ffurfio ei ffugdreithiau 
am Taliesin. Gosodir ef yn y Trioedd yn 
gyfartal a__M din Emrys, a Myrddin ab 

og Morfudd fel “ tri phrif-fardd bedydd ” 
Ynys Prydain. Yn mysg traddodiadau ereill 
am dano, dywedir iddo fod yn preswylio 
am ryw int o amser ar lanau Llyn 
Geirionydd, mynyddoedd sir Gaernarfon, 
ac y mae eì f yn cael ei nodi hyd 
heddyw, wrth yr enw bedd Taliesin, yn 
agos Aberystwyth, i'r hon gymydogaeth yr 
ymddeolodd ar ol marwolae ur, i'r 


hen feirdd Prydeinig, ac am hyny gelwid ef | etifeddiaeth a roddwyd iddo gan Gwyddno. 


yn Taliesin Pen Beirdd. Yr oedd yn byw 
tua y blynyddoedd 520 i 670, ac y mae llawer 
o'i gyfansoddiadau yn awr i'w cael, gyd 
ereill o ddyddiad diweddarach, mewn mod 
anghyfiawn a y iddo,. ydynt, wedi eu 
argra y ntaf o'r Myvyrian 
Archarology, Yr oedd ofo yn fab i Sant 
Henwg, o Gaerlleon-ar- Wysg, mab Flwch 
Lawdrwm, mab Cyninab Cynfar, ab Clydawg, 
ab Gwynar, ab Cadren, ab an, ab Cyllin, 
ab Caradog, ab Brân, ab lyr Llediaeth. 
Derbyniodd addysg ranol yn ngholeg Cattwg, 
yn Llanfeithyn, yn Sir Forganwg. Gwa- 
oddwyd efi lys Urien Rheged, yn Aber- 
llychwr, lle yr arosodd am ychydig 
o amser, ac y mae llawer o'i gyfansoddiadau 
barddonol wedi eu cyflwyno i'r penaeth hwn. 
Dywedid am dano ei fod unwaith yn pysgota 
gyda Elffin, mab Urien, ar Ï môr mewn 
corwg croen, ac iddynt gael eì dal gan 
for. n llong Wyddelig, ac iddo gael ei 
gymeryd ymaith i'r Iwerddon ; ond pan oedd 
y rhai a'i daliodd yn nghanol eu cyfedd- 
ach a'u meddwdod, thiodd Taliesin ei 
gorwg i'r môr, ac aeth iddo gyda tharian 
fn ei law, yr hon a gafodd yn y llong, a'r 
on y rhwyfodd y corwg hyd on: ddaeth yn 
i dir; trwy iddo golli ei darian 
a thraw ar drugaredd y 
tonau, hyd on tharawodd y corwg ar flaen 
“un o'r polion yn ngored Gwyddno, lwydd 


on 


| og 


(Jones's Bardic Museum 19; Guest's Mabin- 
îom, vol. ììi.) 

TANGLWST, oedd santes y bumed 

ganrif. Yr oedd yn un o ferched Brychan 
rycheiniog, a phriododd a Cyngen, mab 

Cadell Deyrnllwg. Hi oedd mam Brochwel 

Ysgythrog, Maig, a Ieuaf. (Jolo's Welsh 

MssS., 921.) 

TANGWN, oedd yn fab i Caradog Freich- 
fras, mab Llur Merini, brenin y parth hwnw 
o'r wlad rhwng Wy a'r Hafren, yr hwn oedd 
yn un o peintiau y chweched ganrif, mae 
eglwys ngoed yn Môn wedi ei chyse 
iddo neu ìi Oawrdaf ei frawd. ymru 

TANGWN, mab Talhaiarn ab Garthwys, 
o Gaerlloon-ar- Wysg, oedd yn sant yn y 
chweched ganrif. Sylfaenodd eglwys yn 
Ngwlad yr Haf, a elwid oddiwrtho ef Tan- 
gynton neu Tauton. - 


ANWY, oedd un o seintiau y rhan flaenaf 
o'r chweched ganrif. Yr oedd. efe yn un o 
feibion Ithel l; ao efe a ddaeth yn 


nghwmpeini Sant Cadfan, o Armorica i 
Gymru. Yr oedd efe yn aelod o Goleg 
Enlli, ac efe a sylfaenodd eglwys Llandanwg, 


Ardudwy, yn sir Feirionydd, yn yr hwn 
Llwyf y mas tref Harlech. Yr oedd efe yn 
frawd ì Baglan, Trillio, ì , 


(Achau y Saint.) 


wyl iddo, H 
TAT » Sant oedd yn byw yn y rhan 


TEG 


— 


656 





TEG 





flaenaf o'r chweched ganrif. Yr oedd efe 
yn un o feibion Amwn Ddu, brenin Graweg, 
o Anna merch Meurig ab Tewdrig, ac yn 
aelod o Goleg Sant Illtyd. Ar ol hyn sefyd- 
lodd mewn lle yn Morganwg, lle y sylfaenodd 
eglwys, yr hon a alwyd Llan n, neu 
Bant : Athan. yOddi yno aeth i Gaerwent, lle y 
BO eg, wn a yn olei 
bed Ban a. Dathan, o dan nawddiaeth Ynyr 
Gwent, i'r hwn yn gystal a Caradog ei fab 
yr oedd yn gyffeswr. edi iddo lywyddu ar 
sefydliad hwn am rai blynyddoedd, ym- 
ddeolodd yn ei hen ddyddiau, i'r eglwys ag 
oedd efe eì hun wedi sylfaenu, ac yno y 
claddwyd ef. Yn Chwedlau y Doethion, 
dywedir a sonir am enw Tathan fel hyn, ““A 
glywaist ti am ddywediad Sant Tathan ar ol 
iddo golli ycwbl? Ni wna Duw ranu allan 
anghyfiawn.” Y mae hanes bywyd 
TTathans neu fel ei gelwid St. Tathseus, felly 
gelwir ei enw ladin, wedi ei ysgrifenu 
gan Johno Teignmouth. (J4câau y Sant; 
olo's Welsh MSS.) 

TECWYN, sant oedd yn byw yn : rhan 
flaenaf o'r chweched ganrif. Yr oedd efe yn 
fab i Ithel Hael, adaeth i Brydain gyda 
Sant Cadfan yn amser Fortigern, yr hwn a 
sicrhaodd gwasanaeth gwyr doeth a duwin- 
yddion $ aul, yn awr a elwir Ffrainc, 1 

ne u ono yn yr ynys hon, 
o herw dd y dy ad mawr oedd wedi 
cymeryd lle . Syl- 
feenodd Sant Teowyn e lw 8 Llandecwyn, 

n sir Feirionydd, a chedwid cofwyl iddo ar 


edi 14eg. 
TEGAL sant enwog yn y rhan flaenaf o'r 
chweched ganrif. Yr d efe yn un o 
feibion Ithel Hael, a daeth ef a'i frawd 
Tecwyn gyda Sant Cadfan o Armorica i 
Brydain, ac aethant yn aelodau o Goleg 
Enlli Efe a sylfaenodd eglwys Llandegai 
yn sir Gaernarfon. Yn 4Acâau y Saint y 
mae Tegai yn cael eì enwi Tegai Glasog o 
Maelan. Bu hefyd lenor enwog, genedigol o 
Rhoslan, yn arddelwi Tegai fel ei enw 
llenorol, sef y Parch. H., Hughes gweinido 
yr Annibynwyr yn Aberdar, lle y terfynod 
6i oes. el dan y gair Hughes yn y Geir- 
iadur hwn. 

TEGANWY, RHYS, oedd fardd enwog 
rhwng y blynyddoedd 1460 a 1490. Y mae 
cryn Ìawer o'i gyfansoddiadau barddonol ar 
gael mewn llawysgrifau. 

EG ey AR 
i og Freic , 8ydd yn cael ei 
Gblodfori yn fawr y cofresau Cymreig 
am ei diweirdeb. Yn un o'r Trioedd cofresir 
hi yn unol â Trywyl a Gwenfedon, fel “tair 
diweirferch” Ynys Prydain. Mewn un arall 
mae cael ei gosod gyda Dyfyr Wallt 
uraidd, ac Enid fel tair “'rhian ardderch- 
awg” llys Arthur. Mewn Triad arall cry 
:—Y mae fri 


bwyllir am dani fel y canl 
pheth nad oes neb yn eu lliw, plu 
pauyn pan wedi eu lledu; mantell 


cynffon 

egau Eurfron; a cheiniog y cybydd; yr 
d ei mantell yn gwneud i fyny ran o âri 

ar ddeg o gywrain bethau breninol Ynys 


Prydain, oblegid nad allaineb ei gwisgo, ac 
oedd wedi dianrhydeddu priodas, nag un 
llances ac a fu yn euog o un anghysonder, ond 
gwnai orchuddio dynes. ddiwair hyd y llawr. 
Gwnaeth beirdd y canol oesau gyfeiriadau 
aml at fantell Tegau Eurfron, yn gymal ag 
atb eì mail euraidd a'i chyllell. mae 
Gymro am ei mantell wedi eì gopio o'r 
g, gan y teleidwyr , â elwir 
““ T&e. Boy and the Mantle,” yn gysial a'r un 
& elwir y “' Gyllell a'r Cwpan.” (Jones's 


Bardic Museum, 49.) 
un o benaethiaid 


TEGID FOEL, oedd 
Yr cedd. efe yn fab ìi Cadell 


bumed ganrif. 
Deyrnilwg, ac yn arglwydd Penllyn, ardal 
dywedir 


yn Meirionydd. 

iy Brotiau Cymreig iddo ymaflyd yn 1 
yn y Drutiau Oymreig iddo yd yn llyw - 
odraeth ru ar ol ei dad, yn y ganrif 


taf. Yr oedd efe yn frenin doeth, ac yn 
ardd da. Gwnaeth reolau r rol 
mherthynas i lenyddiaeth; adferodd ddysg- 


eidiaeth henafol, yr hon oedd yn mron 
myned ar goll; a sefydlodd gyngor beirdd 
a'r Derwyddon fel cynt. arhaodd mewn 
rhyfel a'i elynion, ond yn y diwedd daliasant 
ef trwy fradwriaeth, a. boddasant ef yn y 
llyn mawr, a elwir oddiar yr amgylchiad Ŵyn 
“ Llyn Tegid,” yrhwn sydd yn agosi'r Bala, 
yn sir Ferrionydd. — (Walliams a Eminent 
Welshmen.) 

TEGIWG, merch Ynyr Gwent, oedd 
santes, ac yn byw yn nechreu y chweched 
ganrif. Enw eì mam oedd M , merch 
wrthefyr Fendigaid. (Jolo's Welsh Manu- 


ecFwDUd, 

NWY, mab Teon, mab Gwineu da 
ei Freuddwyd, yr oedd yn sant, ac yn byw 
yn nechreu y chweched ganrif. Yr oedd efe 
yn aelod o goleg Illtyd, ac wedi hyny yn 
o yrihwyo adfan a Deiniol ì sefydlu coleg 

nlli. 

TEGFAN, mab Carcludwys ab Cyngu ab 
Ysbwys ab Cadrod Calchfynydd. Yr oedd 
Tegfan yn un o seintiau y chweched ganrif, 
ac yn frawd i Gallgu Rhieddawg, a chyffeswr 
yn ngoleg Cybi. Efe a sylfaenodd eglwys 

landegfan, yn Môn, yn yr hwn blwyf y 
mae Beaumaris. (Willsam's Eminent Welsh- 


a 
GFEDD, merch Amwn Ddu ab Emyr 
Llydaw, yr hon oedd santes yn byw yn y 
chweched ganrif. Yr oedd hi yn aros gyda 
Tydecho ei brawd, yn ardal Dinas y Ma - 
ddwy, yn sir Feirionydd ; ac yn ol yr adrodd- 
iadadau yn ei ffogdreithau ef, dygwyd hi 
ymaith trwy drais gan benaeth, o'r enw 
Cynon, yr hwn a orfuwyd i'w dychwelyd heb 
eì niweidio, a dofi llid ei frawd trwy roddiad 
o dir Garthbeibo. (Cambrian Register, ìì. 


976. 

TÊGWEDD, oedd yn 
bumed ganrif. Yr oedd hi yn ferch i Tegid 
Foel, a phriododd y tro cyntaf ae Cedig ab 
Ceredig ab Cynedda, o'r hwn y daeth 
fam i Afan Buallt, a phriododd yr ail waith 
a Enlleu ab Hydwn Dwn ab Ceredig, o'r hwn 
y cafodd Teilo, esgob Llandaf. Hi a sylfaen- 


un o santesau y 





TEI 551 


W—R4W———————__——— I ———  î — —— 


d eglwys Llandegwedd, yn sir Fynwy, lle | thyr Dyfan, a Merthyr Mawr, yn sir For- 
add ìai wg; Llandeilo Cressenny, Llanarth, a 


od 
y lladdwyd hi 


elwir Merthyr Tegwedd. (Liber Landavensis, | 


462. 


Yr oedd efe yn fab i Din- 
gad ab Nudd Hael, ao efe a sylfaenodd 


eglwys Llandegwy, neu Llandygwydd, yn 
ar Aberteifi CWalliame'r Eminent Welsh- 


een.) 

TEILO, pedd, nn or seintiau mwyaf 
enwog en Eglwys Brydeinig; yr 
efe yn Eb Y Enlleu ab Hydwn Dwn ab Cer- 
edig ab Cynedda. Wledig, o Tegwedd, merch 
Tegid Foel, o Penllyn. Ganwyd ef mewn 
lle o'r enw Eglwys Gunniau yn i Din- 
bych y Pysgod, yn sir Benfro. Dywedir iddo 

yn fyfyriwr yn gyntaf dan Dyfrig, trwy 
gynorthwy yr hwn y.cyraeddodd wybod- 
aeth helaeth yn yr ysgrythyrau; a'i ail 
athraw oedd Pawl Hen, o dan yr hwn y 
dylynodd yn mlaen yr un yn ei efrydiaethau, 
ac yn ysgol yr hwn yr oedd jn gyd-ysgolaig 
a Sant Dewi. O dan nawdd Dyfrig, y sefydl- 
odd goleg yn Llandaf, yr hwn oddi wrtho 
ef a alwyd yn Bangor Teilo; a phan ddarfu 
i Ddyfrig roddi fyny esgobaeth Llandaf, yn 
y flwyddyn 512, penodwyd Toilo i'w ddylyn 
yn y 8wydd esgobaethol. Pan oedd melyn- 
la, sef yr hyn a elwid y *“ Fad Felen,” yn 
anrhoithio Cymru, eyrnasiad Maelgwn 
Gwynedd, darfu i Teilo gyd ag amrywiol 
ereill ffoi i Gernyw, ac oddi yno drachefn i 
Armorica, lle y cafodd dderbyniad anrhyd- 
eddus gan Samson, esgob Dale. Wedi iddo 
aros saith mlynedd a saith mis, yn Armorica, 
dy dad gonsdgo . llawor o'i, ddys blion iw 
ad genedigol, ar ei ddychweliad etho 

Ôf yn archesgob Menovia, sof Tyddewi, yr 
hon oedd y pryd hwnw yn wag, trwy fod 
Oynog wedi marw. Wedi ì Teilo I benodi Ig- 
mael yn rhaglaw esgob yn ene- 
via, symudodd Teilo yr afchesgobaeth i Lan- 
daf, yr hon a berhaodd i fod fell hyd ei 
arwolaeth mewn oedran . Jn y 
666. Cofresir Teilo yn Tasa a Dewi 
a Cattwg, fel “' tri sant Canonaidd Prydain ; ” 
ac mewn Triad arall, y mae Teilo, Dewi, a 
a Padarn yn cael eu henwi yn “ dri gwes- 
teion gwynfyd ig” Ynys Prydain, a gelwid 

wy felly, am eu myned fel gwestwyr 
ì dai pendefigion, y tlodion, y brodorion a'r 
dyeithriaid, heb dderbyn na chyflog na 
gwobr, na bwyd na diod; ond yr hyn a 
wnaent oedd dysgu i bawb ddysgeidiaeth 
Crist ddiwahan, heb dal na diolch... Ond 
i'r tlodion a'r angenus, rhoddent anrhegion 
o aur ac arian, eu gwisgoedd a'u hymborth. 
Yr oedd Teilo yn sylfaenydd nifer luosog o 


Eglwysi yn Neheudir Cymru, or cyfryw y 
gils enwi y rhai canlynol; Llandeilo-fawr, 

rechfa, ndeilo Abercowyn, Trelech a'r 
Bettws, Llanddowror a Chilrhed , yn sir 
Gaerfyrddin, Llandeilo, a Llandeloi, yn sir 
Benfro; Llandeilo Graban, yn sir F ed; 
Llandeilo'r Fran, yn sir Frycheiniog; - 
deilo Talybont, Bisho ton, neu Llandeilo 


Ferwallt, Eglwys Gadeiriol Llandaf, Mer- 
w 


———— 


i 





| 


U 
* 


| 


TEW 





yn wy. 
cofwyl iddo Chwefror 6. (Wsllsame's Emi- 


GWY, sant oedd yn byw yn niwedd y | nent Welshmen.) 
' chweched if. 


TEITHALL, mab Amwn Ddu, a_ brenin 
Garthm , un sydd yn bresenol yn 
rhan o sir Frycheiniog. Cafodd y diriogaeth 
hon, trwy briodas a Morfydd, merch ac unig 
etifeddes Gwraldeg, yn y flwyddyn 260. 

TEITHFALLT, oedd yn fab i Nyniaw, yr 
hwn a elwir mewn rhai llawysgrifau yn 
Teithfalch, yr hwn oedd yn frenin ar ran o 
Ddeheudir Cymru, yr hwn oedd yn byw yn 
y rhan olaf o'r bedwerydd ganrif. Yr oedd 
yn frenin elusengar, doeth, crefyddol, a 
gwrol. Brwydrodd frwydrau llwyddianus 
a'r Sacsoniaid a gorchfygodd hwynt. Daeth 
llawer o'r Sacsoniaid yn nghyd a'r Pictiaid 
ìi Gymru yn ei amser ef, a lladdasant 
lawer o'r brodorion, a llosgasant hefyd 
eglwysi a cholegau. Tei t 
gyfraith yr hon a rwymai bawb ì al 
crofydd, yr offeiriaid, dysgeidiaeth, ac adnew- 
yddu yr eglwysi. Yn ei ddyddiau olaf ym- 
ddeolodd o'r llywodraeth, yr hon a dros- 
glwyddodd i Tewdrig ei fab, ac wyn- 
odd eì hun i wasanaeth (Esber 
Landavensis.) 

TENEIJFAN, oedd yn fab Lludd, ac 
naii Caswallon. 'Yn ol y Brut Cymteig, lle 
y gelwir ef Iarll Cernyw, yr oedd yn ddyn 
da a dewrwych, a dylynodd ei ewythr tel 
brenin Prydain 38 mlynedd cyn Crist. Wedi 
iddo deyrnasu mewn modd heddychol am 
bumtheg mlynedd, bu farw a chanlynwyd ef 
i'r orsedd gan Oynfelyn ei fab. (J4fye. 
Arch., ìi. 197] 

TEON, sant o goleg Ill6yd, yr hwn 
oedd fab i Gwinau daei Freuddwyd ab Byr- 
lew, ab Bywdog, ab Rhun Rhuddbaladr, ab 
Llary ab Casnar Wledig, ab Gloyw Gwlad- 
lydan, ab Lludd, ab Beli Mawr. Yr oedd 
yn nechreu ei fywyd esgob Caerloyw, 
ao wedi hyny yn archesgob Llundain, a 
chafodd ei yru oddi yno gan y Sacsoniaid 
paganaidd, a gorfu iddo ymgilio ìi Armorica, 

r oedd efe yn byw tua dechreu y bumed 
ganrif. (Myn. Arch., ìi. 362.) 

TEULYDOG, oedd yn urn o seintiau y 
chweched ganrif. Sylfaenodd eglwys, yr 
hon unwaith a elwid Llaudeulydog, yu y 
y rhan ddeheuol o sir Benfro, yr hon a ddy- 
roddwyd gan Rhydderch ab Iestyn at esgob. 
aeth Llandaf. Ŷr oedd Sant Teulydog yn 
un o gymdeithion Sant Teilo, wedi ei ddy- 
chweliad o Armorica. (Williams's Eminent 
Welshmen.) 

TEWDRIG, oedd yn fab i Teithaìlt, a 
brenin rhan o Ddeheudir Oymru, a'r rhan 
hono yn oynwys siroedd Brycheiniog, Mor- 

wg, Mynwy, â rhan o air Henffordd. 

r oedd yn frenin enwog a da, yn hynod am 
ei haelionusrwydd, a'i ryddífrydigrwydd i 
ddwyn yn mlaen achos crefydd. Sylfacn>dd 
amrywiol o eglwysi a cholegau, ac ailadeil- 
adodd eglwys Llandaf, yr hon a waddolodd 
mewn m holaeth & thiroedd. Rhesir ef 





THO 


_— FU 


yn mysg y seintiau Cymreig, a chofresir 
yn y Trioedd gyda Gwrthefyr, a Cadwaladr, 
fel *'tri brenin canonaidd” Prydain. Yr 


470. 


ywyd crefyddol yn unig- 
yn 
i adael oi unigedd, ac ymddan 


un LLWDWB, oedd un bo feibion Emyr 
W, yr hwn yn byw yn nechreu y 
chweched ganrif. Efe oedd tad santes o'r 
enw Canna. 

TEWDWR BRYCHEINIOG, oedd yn un 


o seintiau y chweched . Yr oedd efe 
yn fab i Nefydd ab Nefydd ail ab Rhun 
Dremrudd ab Brychan. 


TEWDWR MAWR, mab ieuengaf Einion 
ab Owain ab Hywel Dda, oedd benaeth a 
laddwyd yn Llangwm, yn sir Ddinbych, 
pan yn ymladd gyda'i ewythr, Meredydd, 
tywysog y deheubarth, yn erbyn Idwal, 
brenin Gogledd , yn y flwyddyn 993, 
ganadaelareiol blentyn ieuanc, yr hwn a 
hanes , dan yr enw 


feibion Corun ab Ceredig, 


yn m 
f Ad o M Ganwyd ef 
ardd enwog yn Morganwg. wyd e 
Blaencyllan, yn mhlwyf Llanharan. Yn 
lled fuan wedi i Thomas gael ei eni, symud- 
odd ei dad i Pen Hydd, yn mhlwyf Margam, 
lle y bu yn bywioliaethu am rai blynyddoedd. 
Derbyniwyd Thomas ei fab i Fynachdy 
M m, ond gan iddo gael ei gyhuddo o 
bengryniaeth ( lollardism) cafodd ei ddiaelodi 


oddiyno, a'i fwrw ymaith. Ymddengys yn ol 
yr hanes iddo gael ei garcharu yn Nghaatell 
g am yr hyn a alwent heresi, 


Syr 

athew Cradog o Abertawy, at yr hwn yr 
anfonodd gân, yn erfyn am ryddhad. Y mae 
y gân hon ar gael yn awr, yn nghyd allawer 
o'i gyfansoddiadau barddonol ar wahanol 
destunau; ymddengys ei fod yn ddyn o 
foesau uchel h duwioldeb mawr. Wedi, iddo 
Ì ei id gan Syr ew, o Cynffig, yr 
hwn a fn yn haelionus iawn iddo, aeth at ei 
dad, yr hwn oedd wedi symud i Ferthyr 
Cynog, yn sir Frycheiniog; ac yn mhen 
rhyw ychydig o flynyddoedd aeth i fyw i 
fferm fechan, yn Llangynwyd. Tua 
y flwyddyn 1600, ymddengys ei fod 


enill 
ei fywiolaeth wrth ddyrnu, ac yn byw yn 


$98 


THO 


THOMAS ANWYL, bardd enwog ag 
oedd yn byw yn niwedd y ddwyfed ganri ar 
bumtheg. 

THOMAS, BEVAN, o Drefybryn, yn sir 
Forganwg, oedd yn fardd a beirniad enwog, 
yr hwn oedd yn byw yn yrrhan olaf or 
ddwyfed ganrif a'r bumtheg, a bu farw tua'r 
flwyddyn 1700. Enwogodd ei hun trwy yr 
amrywiol gyfrolau mawrion a adysgrifenodd 
ohen ysgrifeniadau Cymreig, o'r rhaì y mae 
llawer o honynt ar gael hyd eto. ( Pughe's 


Cambrian Biography.) 
THOMAS BRWYNLLYS, bardd enwog 


ag oedd yn byw tua y blynyddoedd 1590 a 
1630. mae rhai o'i gyfansoddiadau ar 
gael mewn llawysgrifau. 

THOMAS, DAVID, o Ystrad Dyfodwg, 
oedd fardd, ac yn byw tua y blynyddoedd 
1700 a_1730. 

THOMAS, DAVID, o Eryri, gwel Dafydd 


Ddu Eryri. 

THOMAS DERLLYS, oedd fardd enwog 
yn y rhan olaf o'r bumthegfed ganrif. Y 
mae rhai o'i gyfansoddiadau i'w cael yn awr 
mewn llawysgrifau. 

THOMAS GWYNEDD, oedd yn un o 
enwogion y gân yn y rhan olaf o'r unfed 
ganrif ar bumtheg, 

THOMAS, JOHN, D.D., a anwyd yn 
Dolgelley, yn sir Feirionydd, yn y flwydd 
1681. Yr oedd yn fabi feichddygiedydd 
yn ngwasanaeth darllawydd. Derbyniodd 
ei ddysgeidiaeth yn ysgol y Merchant 1aylors, 
o'r hon y cafodd eì anfon ar draul meistr ei 
dad i Neuadd Catherine, Caergrawnt, lle yr 
aeth yn rheolaidd yn mlaen nes enill y D.D. 
Wedi iddo dderbyn urddau santaidd efe a 
aeth allan yn gapelydd i law-weithfa Seisnig 
yn Hamburg, a bu yn preswylio yno am 
amrywiol o flynyddoedd, yn y cyfryw amser, 
gwnaeth gynydd mawr mewn gwybodaeth 
o'r Almaenaeg, fel y daeth yn gymhwys i 
olygu misolyn mn yr iaith o dan enw 
Gwladgarwr. 'r amser hyn tynodd sylw 
ffafriol y brenin Sior II., ac o herwydd y 
rhwyddineb y siaradai yr Almaenaeg gwas- 
anaethai ar y brenin, yn y rhan af o'i 
ymweliadau a'r .Electorate. Priododd a'i 
wraig gyntaf, hon oedd Ysbaenes, yn 
Copenhagen, lle y tynodd sylw brenin 
Denmarc, â'r hwn y bu wedi hyny yn gohebu 


llawer. Yn y flwyddyn 1736, penodwyd ef 
ìi reithoriaeth St. edast, yn oster Lane, 


' yrun flwyddyn, gwnaed ef. yn 


THO 959 


— _ —— - — — — 


Llundain, ac fi ddyn 1740 i ddeon- 
iaeth Peterborough. edi claddu ei wraig 
taf, priododd yr ailwaith yn 1742, a Miss 
Sherlock, nith i Esgob Caer Caradog, ac yn 
rweinydd 
Westminster, yn ganon frigianol St. Paul. 
Yn y flwyddyn 1743, dyrchafwyd ef i esgob- 
aeth Llanelwy, ond cyn iddo gael ei gysegru 
symudwyd ef ì esgobaeth Linooìn, a c ymegr- 
wyd ef Ebrill laf, ]744; ac yn y flwyddyn 
1761. trawsleolwyd ef i esgobaeth Caer 
Caradog, a pharhaodd yn ei swydd yno hyd 
ei farwolaeth, yr hyn a gymerodd le Gor- 
henaf 20fed, 1766. Yr oedd yn ddyn 
ysgedig, ac yn hynod am ei ddywediadau 
cywrain, ac y mae llawer o'i fyrhanesion ar 
gael hyd eto. Dywedai Cole am dano “ ei 
od yn ddyn gonest a theilwng, ac yn gyd- 
ymaith difyr a ffraeth, ac hynod am.eì 
natur dda.” (Wsllsams's Eminent Welsh- 


men. 

TEOMAS, JOHN, oedd yn ysgolai 
enwog, ac yn fab henaf Mr. Thomas Rowland, 
o'r Tyhwnt i'r Bwlch, yn Eifionydd, yn sir 
Gaernarfon. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1736. Derbyniodd ei addysg fachgenaidd yn 
Llanystumdwy, a Llanegryn, yn sir Feirion- 
ydd, ac oddi yno aeth ì Goleg yr Iesu, yn 
Rhydychain, lle y derbyniodd eì: raddiad o 
M.A. Wedi iddo dderbyn urddau, sefydlwyd 
ef yn gyntaf yn îs-beriglor Llandegai, ac Îs- 
athraw ysgol ramadegol Bangor. Wedi hyny 
aeth i Îs-berigloriaeth Llandegfan a Llan- 
sadwrn, yn sir Fon, ao yn brif-athraw ysgol 
ramadegol Beaumaris. Bu farw yn y 
flwyddyn 1769, pan oedd ond tair a'r ddeg a'r 
hugain oed, a chafodd ei gladdu yn eglwys 
Llandegfan, lle y mae yr ysgrifen hon yn Seis- 
neg ar ei fedd, ' Yma y claddwyd y Parch. 
John Thomas, prif-athraw ysgol ramadegol 
Beaumaris, yr hwn a fu farw Mawrth 27, 
1769, yn 33 mlwydd oed. Yr oedd yn ysgol- 
mg mawr ac yn barchus gan bawb.”  Cyf- 
ifid ef yn feirniad manwl yn ei iaith ei hun 
—y Gymraeg, yn achyddydd ac yn hynaf- 
iaethydd manwl. Ysgrifenodd hanes Pum- 
theg Llwyth Gogledd Cymru, ac amrywiol 
weithiau eraill, y rhai ydynt agos oll wedi 
eu gadael mewn llaw ysgrifau. (Williams's 
Eminent Welshmen. 

THOMAS, JOHN WILLIAM (Arfon- 
seyson) oedd. yn un olawer o'r enghreifftiau 
hyny, ac y mae blwyddol hanesion y dywys- 
ogaeth yn rhoddi o ymchwiliadau am wyb- 
odaeth trwy lawer o anhawsderau. Ganwyd 
ef yn mhlwyf Llandegai, yn agosi Bangor, 
yn sir Gaernarfon, yn y ffwyddyn 1805. Pan 
yn saith mlwydd oed, anfonwyd ef i'r ysgol 
yn Mhentir, lle yr arosodd am dair blynodd, 
pryd y dysgodd ddarllen ac ysgrifonu. Yn 
; flwyddyn 1822, aeth yn lyfrwerthwrcylch- 

eithiol; dewisai yr alwedigaeth hon, am ei 
bod yr fanteisiol iddo ddyfod yn adnabyddus 
a llyfrau, a thrwy hyny boddloni eì awydd 
mawr am wybodaeth. Yn y flwyddyn ddy- 
lynol gosododd ei hun o dan hyfforddiadau 
yr enwog Robert Roberts, Caergybi, awdwr 
y Daeryddiacth, ond gadawodd yn mhen tri 


— 


— —_ . —— '_ 


THO 


— — ——  — Fn —_ —  . — —_— — —— 


—_ — — — —— 





mis, ac agorodd ysgol yn mhentref Tre'r 
Garth, yn eì gymy ogaeth enedigol, a de- 
chreuodd ysgnifenu Klfenau RMfyddiaeih, 
o'r hwn, yn nghyd a'r AíAraw $r Cymro 
Teuanc, y ni Thifyn € adaaln tua'r un Mened, 
im ond tri rhifyn a trwy yr argraff- 
wasg, yn lyfr WyLhpìyg, yn Nnaerfyr- 
ddin, yn y blynyddoedd 1831-2. Pan 
ddwy ar hugain oed fydlodd yn ysefyll 
bri l, 8 gwnaeth ei breswylfod yn - 
gon; ond symudodd oddi yno yn fuan i 
festiniog, yn sir Feirionydd, lle y bu yn 
cadw ysgol o dan nawdd Deon Bangor. 
ryw beth ynddo ef, ni fu yn hir yn Ffestin- 
iog; ond dychwelodd i Bangor, ac argraff- 
odd lyfr bychan o'r enw Geiriadur Cymreig 
a Seisnig, yn 1 flwyddyn 1834. r un 
amser, yr oedd hefyd yn olygydd Tywysog 
Cymru, misolyn a argreffid y pryd hwnw 
yn Nghaernarfon. Yn yr un flwyddyn, sef 
1834, symudodd i Lundain, a bu am rai mis- 
oedd yn ngwasanaeth y diweddar William 
Cobbett, A.S. Hyd gm bu ei lwybr trwy 
anialwch y byd yn bigog a draenog iawn, 


ond o hyn allan dechreuodd oleuo. Cafodd 
eì benodi yn arolygydd yn yr Arsyllfa Fren- 
inol, yn Greenwich, ao yno y treuliodd y 


gweddill o'i oes. Heblaw y gweithiau llen- 
Orol a grybwyllwyd, dygodd allan yr 
argraffwasg lyfr DWrpaSo iawn at wasanaeth 
athrawon yr ysgol Sabbathol, o dan yr enw 
Trysorfa yr Athrawon, yn y flwyddyn 1837 ; 
ail argra o'r hwn a ddygwyd allan yn 
Llanrwst yn y flwyddyn 1844. Yn ystod ei 
arosiad yn yr Arsyllfa bu yn golygu Amser- 
oni Cymreig, yr hwn yn ddiau oedd lawer 
rhagorach na'r rhai cyffredin a ddefnyddid. 
Yr oedd sgriw yar? so y enw a arferai 
wrth eì ysgrifau, yn nghylchgronau Cymry, 
yn rhifyddwr rhagorol, ac yr oedd ei ieith. 
wedd bob amser yn fyr ac eglur. Bu farw 
Mawrth 12fed, 1840, a dwyd ef yn 
mynwent St. Alphego, Greenwich. 
HOMAS, L MY oedd frodor o sir For- 
nwg. Derbyniodd eì golegawl 
hgholeg Brasenose, Rhydychain, lle yr oedd 
yn llênfaddiog, (erAibitioner) yn y flwyddyn 
1582. Ar olìddo dderbyn y graddiad o B.A- 
cafodd urddau santaidd yn fuan iawn, a der- 
byniodd fywioliaethau yn ei wlad enedigol, a 
lleoedd ereill. Y llyfr cyntaf a. gyfansodd- 
odd, oedd “* Darlithoedd neillduol ar wahan- 
ol ranau o'r sgrythyrau,” pa un a argraff- 
wyd yn Llundain yn y fìwydd 1600, Y 
mae y gyfrol hon wedi ei chyflwyno i Syr 
Tho Egerton, Arglwydd Ceidwad y Sel 
Ddirgel, yr hwn oedd un o'i brifnoddwyr yn 
Eglwys. Argraffodd drachefn, “ Saith o 
regethau”' ar wahanol destunau, y rhai a 
aethant trwy amrywiol ffiadau yn y 
rhan olaf o deyrnasiad y Frenines Bess, & 
thrachefn yn y blynyddoedd 1619 a_ 1630. 
Efe hefyd oedd awdwr “ Treithawd byr ar y 
rchymynion,” ar Dadguddiad xxii. 14. 
Gelwid hwn weithiau, “ Esboniad ar y Dad- 
guddiad. Nid oes genym wybodaeth pa bryd 


y bu y On hwn farw. 
THO AS, LLWYD IEUAF, oedd fardd 











THO 56U THO 
enwog yn niwedd yr unfed ganrifar bumtheg... THOMAS, WILLIAM, D.D. esgob 
Tybir ìddo farw tua'r flwyddyn 1620. enwog, wedi disgyn oddiwrth hen deulu 
THOMAS, RIOHAERD, hynafiaethydd ac din.  Ymesefydlodd 


achyddwr enwog, o Gest, Eifionydd, yn 
agogi Penmorfa, yn sir Gaernarfon, Der- 
byniodd ei addysg golegawl yn ngholog yr 
Iesu, yn Rhydychain, lle yr enillodd y 
radd o B.A., ac wedi hyny eì urddau sant- 
aidd. Y mae casgliad mawr o'i achydd- 
iaethau yn ngholeg Herald, y rhaia gasgl- 
wyd yn ngylch y flwyddyn 1766, ac a 
brynwyd gen y coleg am swm mawr o arian 
oddiwrth yn. Protheroe, Ysw, A.S. v mae 

o achau, unplyg yn Hug, y tybir mai 
eíe a'i hysgrifenodd; a chyfrol pedwarplyg 
yn cynwys achyddiaethau yn ei la 


sgrifen, 
nghasgliad W. W. E. Wynne, o Peniarth. 


u farw yn y flwyddyn 1780. 

THOMAS, SIANOYN IFAN, oedd fardd 
enwog tua'r bl oedd 1600 a 1640. 

a y ín 
G , & derbyniodd ei ddysgeidi goleg- 
ol yn Rhydychain Yn y fiwyddyn 1544, 
trwy ryw achos neu gilydd gorfu arno ffoi o'i 
wlad, ac yn Chwefror, 1546, gen ddaeth y 
newydd o farwolaeth y brenin Harri VIII, i'r 
Eidal, yr oedd efe yn aros yn Bologna, lle y 
dygwyddodd fod ym nghwmpeini amrywiol 
foneddigion, yn erbyn y rhai y dadleuai dros 

brenin. Wedi hyny gwnaeth yr ymddy- 
danion hyn yn dreithawd ymddyddanol, yr 
hwn a gyflwynodd i Peitro Aretino, yr hwn 
oedd fardd enwog iawn yn Tuscany. 
Wedi aeth i breswylio ì Padua, lle y 
casglodd ddefnyddiau at ei Ramadeg a'i Eir- 
iadur Eidalaeg, ac yn y flwyddyn 1549, 
dychwelodd i Lundain, lle yr ysgrifenodd 
ei “' Hanes fer o'r Hidal.” Tua r amser hyn 
daeth enwog fe ei trwy 
Ffrainc Wr Eidal, ac o Har dd Y bod- 
aeth llawer xn ieithoedd. diweddar ” 
changhenau ereill dysgeidiaeth, gwnaed e 

ysgrifenydd i gyngor y brenin, Iorwerth 
WL yr hyn a gymerodd le ar Ebrill 19eg, 
1549. Yn fuan ar ol hyn, cyflwynodd y 
brenin iddo gorweiniaeth Canterbury, yn 
Aula, a bywiolaeth Llanandreas, m air 
Faesyfed, ond wedi marwolaeth y brenin, 
syrthiodd dan anfoddlonrwydd y Frenines 
Mari, ac o ganlyniad collodd eì. swydd, a 
phob gobaith am unrhyw wasanaeth arall yn 
y llys. Yn Chwefror, 1563, gwysdroswyd 
ef i'r Tŵr, dan y cyhuddgwyn o ddyfeisio 
cymeryd ymaith fywyd y frenines, ac wedi 
eì brofi yn euog, dienyddiwyd ef yn Ty- 
burn, Mai. 18f , 1600. Efe oedd awdwr 
Hanes sdal, yn Seisneg, wn 
llyfr gwir werthfawr a theilwng o ddar- 

lleniad ; am ei fod yn freithu ar sefyllfa am- 
rywiol o'r gweriniaethau. Ei weithiau ereill 
ac sydd yn argraffedig, a elwir Principal 
Rules of the Italian Grammar, with a Di 
tionary for the better. understanding of Boc- 
eace, elrarcha and Dante. (Wood's Athen, 
Ozon. 

THOMAS, WILLIAM HYWEL, bardd 
ac oedd yn byw rhwng y blynyddoedd 1690 
a1660. 


parchus yn eir 
ohn Thomas ei dad fel llieinydd yn Nghaer- 
odor, lle y ganwyd William, Chwefror 2il, 
1613. aT oedd myddin William n Thomas, 
ur Cae , ao yw mewn 
YR mawr ; a rhoddodd Iarll Northampton, 
d hwnw 
lywydd Oymru,) iddo y c 


d, yn y tlwyddyn 
1632 y radd o B.A., ao yn fuan ar ol hyny & 
ddewiswyd yn gymrawd o'r coleg, a phenod- 
wyd ef yn athraw. Yma yn ol arferiad 
oes y bu yn myfyrio athroniaeth a dwyfydd- 
iaeth, gan dalfyru a'i law ei hun holl weith- 
iau Aristotle. Derbyniodd y radd o M.A. 
yn y flwyddyn 1634, ac urddwyd ef yn ddia- 
con yn y flwyddyn 1637, a chafodd urdd offeir- 
iad yn y flwyddyn ganlynol. Yn fuan ar ol 
hyn penodwyd ef i berigloriaeth Penbryn, 
yn sir Aberteifì, a chapelydd i Iarll North- 
umberland, yr hwn a gyflwynodd iddo 
brwyadaeth Lacharn, a rheithoriaeth Llan- 
sadwrnen. Yna priododd a Blanch, merch 
Mr. Peter Samyne, masnachwr Isellmynaidd 
yn heol Lyme, Llundain, o'r hon y cafodd 
wyth o blant. Yina y cyflawnodd ei ddy- 
ledswyddau oífeiriadol gyda diwydrwydd, 
fel offeiriad plwyfol, hyd nes amddifad d ef 
o'i fywiolaeth yn Lacharn, gan bwyllgor 
seneddol, yn nghylch y flwyddyn 1644. -O'r 
amser hwn hyd yr adferiad, dyoddefodd Mr. 
Thomas golledion o 1500 o bunau, ac er 
cynal ei deulu, gorfu iddo ymaflyd yn y 
rchwyd o gadw ysgol yn wlad; ac er 
l'w gyfeillion yn aml roddi iddo lawer o an- 
rhegion, eto bu efe, a'i wraig, a'i blant, yn 
aml mewn angen bara beunyddiol. Yn am- 
ger yr adferiad, adosodwyd ef yn ei fywiol- 
iaeth; a thrwy lythyr trwyddedol y brenin, 
gwnaed ef yn gorgeiniad Ty 


wynwyd iddo rheith- 
, ' gir Benfro, gan 
yr Arglwydd Ganghellydd Hyde, a gwnaed 


flwyddyn 1670, 
Y Dryd hyn rh 
yn , â symudodd i lle yr 
arosodd hyd y flwyddyn 1677, pryd y gwnaed 


THO 961 








THO 


WW 





—_—— 


ef b Tyddewi, gyda yr hon y cadwodd ; 
ef ddeoniaeth Caerwrangon fel eglwys-fudd 
wag. Yr oedd yn dderbyniol iawn gen y 
boneddigion a'r clerigwyr yn ei esgobaeth, 
am ei fod wedi cael ei ddwyni fyny yn eu 
mysg, yn llefaru eu hiaith, ac yn gyd- 
ddyoddefydd a llawer o honynt yn yr amser 
cythryblus oedd wedi myned dros eu penau. 
r oedd eì ymddygiad yn au eu 
dy liadau, yr oedd ei dymer garuaidd 
yn gyd-fynedol a'r eiddynt hwy ; ond ei brif 
amcan ef oedd, nid boddloni eu digrifwch 
hwy, ond diwygio eu moesau, ac achub eu 
heneidiau, dwyn yn mlaen ddaioni a gwir 
dduwioldeb, a hau hadau bywyd santaidd 
yn eu mysg. _ Dechreuodd adgyweirio palas- 
dai Aberhonddu ao Abergwyli ; pregethai yn 
aml yn ngwahanol barthau ei esgobaeth, a 
bu yn offeryn ymdrechgar ìi gael allan ar- 
ad newydd o'r Beibl Cymreig. _ Wedi 
chwe mlynedd yn esgob Tyddewi, 
cafodd ei symud i esgobaeth Oaerwrangon, 
lle yr aeth yn Awst, 1683, ac arweiniwyd ef 
i'r palasdy, gan foneddigion ac offeiriaid yr 
esgobaeth. Yr oedd yn wr elusengar iawn, 
fel yr oedd llawer o'r tlodion yn cael eu 
porthiant beunyddiol wrth ei ddrws ef, ac 
anfonai ymborth ddwy waith yr wythnos i'r 
carchar; ac heblaw hyn, rheddai anrhegion 
aml, lle y gwelai angen am danynt. Tybiai 
rhai ei fod yn dwyn hyn yn rhy bell, nes ei 
fod weithiau yn ymyl angen ei hun ; a phan 
ddywedid wrtho y dylai darbod ar 
gyfer ei deulu, ei ateb oedd, ““ Nad oedd nag 
esgob nag offeiriad ì gyfoethogi ei hun, na 
gwneud ei deulu yn gyfoethog, ag ardrethion 
y r eElwyn fod y canon cysegredig yn gwa- 
d hyny; ac o'i ran ef eì fod wedi pen- 
derfynu, na chai neb o honynt ddyfod yn 
gyfoethog trwy y pethau hyn, am nad oedd 
efe ond goruchwyliwr Duw, a'i fod yn 
rhwym i'w defnyddio er ei ogoniant, mewn 
eithredoedd o haelioni a duwioldeb.” Bu 
arw Mehefin 25ain, 1689, ac yn ol ei or- 
chymyn ef ei hun, claddwyd ef yn lleiandy 
yr eglwys gadeiriol yn Nghaerwrangon. Ys- 
grifenodd ac argraffodd amrywiol o lyfrau, 
gef “ Diffyniad ì glwys Loegr; ” pregeth a 
bregethodd yn mrawdlys Caerfyrddin. “Y 
Mamon Anghyfiawn;” “ lythyr at yr 
Offeiriaid; ” yn nghyda gwaith anorphenol 
a enwir “ Roman Oracles Silenced,” yr hwn 


wyr, Llangloffan, sir Be 
ef yn on Watkin, plwyf 


dd eì ddwyn i fyny yn addysg ac 
yr Arglwydd gan el fam uw- 
iol. Bu farw eì dad pan 
flwydd oed. Bu bywyd crefyddol y fam yn 
foddion i ddwyn ei phlant ì ymgrymu gr 
bron eu Orewr bendigedig . Nid oedd UDa- 
fydd, er yn blentyn, heb ryw bethau neill- 

uol i'w gweled ynddo; ni chymerai un 


' achos. 


amser ,eì ymborth beunyddiol heb geisio 
bendith yr Arglwydd gyd ag ef. Yr oedd 
ei feddwl wedi ei dueddu at grefydd yn foreu. 
Derbynwyd ef yn aelod yn Llangloffan, pan 
yn 23 mlwydd ged, ” dechreu d bregethu 
yn mhen ychydig o flynyddau wedi . 
Gan i'w dad farw pan godd efe mor iouanu, 
nid oedd ei fam yn alluog i roddi iddo gy- 
maint o fanteision dysgeidiaeth a ddymunai, 
u rhyw gymaint o amser Ì dan 
ofal y Parch. Joseph James, Pun o 
weimdogion Llangloffan. Yr oedd yn gallu 
darllen ei Feibl yn wyth mlwydd ood. Gal- 
arai aml na buasai wedi cael mwy o 
fanteision dysgeidiaeth yn moreu 6i oes. 
Pan yn 24 mlwydd oed, priododd a Miss 
Pardoe, o Solfach, o'r hon y cafodd 
ddeg o plant, cafodd y fraint o'u gweled oll 
ond un ym proffoen crefydd, o'r cyfryw y 
mae y Parch. Levi Thomas, yn awr o Gas- 
tellnedd yn un. Urddwyd ef ìi gyflawn waith 
y weinidogaeth yn Ngwanwyn, 1825; a bu 
yn ffyddlon iawn hyd derfyn ei oes gyda'r 
Yn y flwyddyn 1845, collodd ei 
iechyd ìi raddau helaeth, ond daliodd i bre- 
gethu hyd y Sabbath olaf ond un cyn ei 
arwolaeth, yr hyn a gymerodd le ar y 19eg 
o Chwefror, 1846. Bu farw yn orfoleddus, 
yn 63mlwydd oed; claddwyd ef yn y Groes- 
h, pan y pregethodd y Parch. H. Davies, 
angloffan, oddiar destun dewisedig gan 
yr ymadawedig, sef Galar. iii. 26; a 1Tim.i. 
16. Yr oedd Mr. Thomas fel dyn a_ chy- 
mydog yn hynod o barchus, ar if ei gar- 
edi dd a'i rinweddau Oristionogol, yr 
oedd bob amser yn barod i estyn cynorthwy 
i bob dyn ynol eiallu. Yr oedd yn feddianol 
ar egwyddorion dynoliaeth, ac ar wir ffydd ; 
& phrofai hyny trwy weithredoedd ger Yron 
dynion. Ni ddywedai ddrwg am neb ond 
dywedai ei feddwl yn ddidderbyn wyneb 
wrth bawb yn bersonol. Yr oedd yn Israel- 
iad yn wir, yn yr hwn nid oedd twyll. Gwir 
nad oedd fel pregethwr yn un o'r rhai 
blaenaf, ond Fedd 


yn uno'r rhaimwyaf ys- 
grythyrol. yma y mwnglawdd gwerthfawr 
yn yr hwn y chwiliai beunydd am drysorau 
cuddiedig; byddai ei arweiniad i mewn bob 


amser yn sylweddol a thra naturiol. Wedi 
egluro meddwl eì destun, codai addysgiadau 
mewn dull athrawiaethol oddi wrtho. Yr 
oedd ei ddawn ymadrodd rhagorol iawn, 
meddai ar y llais pereiddiaf.. Pan byddai y 
nefoedd yn gwenu arno, byddai y cyfarfod- 
ydd yn neillduol o hwylus. Pe y buasai 
wedi cael manteision dysgeidiaeth cyfadd- 
ae, yn moreu ei oe8, y farn gyffredin oedd 
y buasai yn un o'r cedyrn mwyaf campus 
areithhh; cylith wreiddiol, 


noddfa. Dangosai Grist yn nghyfoeth an- 
pawb, ac anogai bawb 


THO 662 THO 


—_— - ——— — —— — 


— —_—_——————_ 
—— 
——— - 





loniawni gyrchui Langloffan a'r cangen- 
au ar bob tywydd, heb esgeuluso ei ddyled- 
swydd fel Cristion na gw9inidog, Yr oedd 
Mr, Thomas hefyd yn feddianol ar ddawn 
canu rhagorol; h dwch oedd ei lywed 
yn canu mawl i'w wdwr. Byd yn 
“' Canu a'r ysbryd ac a'r deall hefyd.” Yr 
oedd yn eglur i bawb y parch diffuant oedd 
iddo yn eì ardal ar ddydd ei angladd, wrth 
weled y fath dorf fawr oedd wedi dyfod yn 
nghyd, er dangos eu parch i'w weddillion 
marwol, drwy eì hebrwng i'w dy ei hir gar- 
tref, acnid oedd hyn yn beth i'w ryfeddu ato, 
oblegyd efe oedd yn arfer pregethu mewn 
angladdau, braidd yn mhlith pob enwad 
trwy yr holl dogaethau. 
THOMAS, THO S, gweinidog y Wes- 
leyaid, a anwyd yn Nolgelley, sir Feirion- 
ydd, yn y flwyddyn 1785. Dychwelwyd ef 
n foreu at yr Arglwydd; ac n fuan wedi 
hyny dechreuodd alw uriaid at, 
Gwaredwr. Yn y flwyddyn 1808, aeth i'r 
weinidogaeth, a llafuriodd yn gyffredin gyda 
chymeradwyaeth mawr yn y gwahanol 
gylchdeithiau y sefydlwyd ef ynddynt. Yr 
oedd yn ddyn tal, gwyneb agored, trwyn 
crwca, a'i lais yn gryglyd yn mlynyddoedd 
oìaf ei oes trwy orlafur, o dymer gynes, 
haelfrydig, a serchus... Yr oedd yn meddu 
dawn naturiol da, a diwyllodd ei alluoedd 
drwy efrydiaeth ddyfal o brif weithiau awd- 
wyr duwinyddol Cymru a Lloegr. Yr oedd 
ei olygiadau yn eang ar bynciau mawrion 
Cristionogaeth, a thraddodai ei bregethau, 
hyd yn nod yn ei hen ddyddiau gyda gwres 
a dylanwad. Yr oedd llawer o'i bregethau 
gyda'r rhai mwyaf gorchestol ac ardderchog 
a ellid glywed, ac yr oeddynt yn drylawn o 
wirioneld yr efengyl. Cymerai yn aml 
destunau anhawdd, megys awdurdod y 
Crochenydd ar y priddgist, &c.; trafodai y 
fath bynciau yn fedrus, buddiol, a gwresog. 
Yr oedd. yn weinidog cymwys y Testament 
Newydd, yr oedd ei ffyddlondeb gyda'i waith 
yn ddiare l. Ni wnai un tywydd na phell- 
der ffordd, ei gadw ef ddydd na nos rhag 
myned i'w gyoeddiad. Yr oedd ganddo lawer 
o arabedd a ddygid allan yn naturiol pan 
fyddai galwad. r oedd un waith mewn 
cyfarfod chwarterol y gylchdaith, pan yn 
byw yn ymyl Pontfaen, Morganwg, aeth ef, 
Mr. Jehu Davies, ac amryw o'i gyfeillion, i 
dŷ gor y fan y cynelid y cyfarfod, trodd yr 
ymddyddan ar ddirwest rhwng Mr. Davies 
ac yntau; credai Mr. Thomas fod, ganddo 
ef gystal hawl ìi gymeryd ychydig ddiod ag 
oedd. gan Mr. Davies ì ì r ymwrthod a hì; 
teimlai y ddau wr da yn lled gynhes bob un 
dros ei egwyddor a'i arferiad. Wedi gorphen 
ciniawa, galwyd ar Mr. Thomas i dalu 
diolch. Cododd ar ei draed, a dywedodd, 
“ Diolch iti, O Argl dd, am y bwyd a'r 
ddiod hefyd. Amen.' r oedd efe un waith 
bedyddio mam a thri o blant, yn Llan- 
isant, Morganwg. Yr oedd y fam wedi ei 
magu gyda'r Bedyddwyr, ac wedi esgeuluso 
bedyddio ei phlant, byd nes iddi ymuno a'r 
Wesleyaid. FEglurai . Thomas y pwnc o 


— -—_—— —_ — _—— — . HU — —_— —— 


| fedydd, gan ddadgan ei farn am natur a 
ì 


deiliaid yr ordinhad hono; credai mai taen- 
ellu oedd y dull gpnodol o weinyddu yr ordin- 
had, a dywedodd, “' Aeth plant trwy y Môr 
Coch, a bedyddiwyd hwy i Moses yn y cwm- 
wlac yn y môr; yr oedd tir sych dan eu 
traed, a'r cwmwl yn dyhidlo gwlaw arnynt, 
ond y rhai a drochwyd, darfu iddynt foddi 
bob un!” Bedyddiodd y war gyda 
serch mawr. Tra yn y cyfarfod taleithiol yn 
Llandeilo, yn 1843, cymerwyd ef yn sal iawn, 
a'r gynadledd ddylynol gorfodwyd ef i fyned 
yn uwchrif.. Am y gweddill o'i oes cafodd 
gystudd trwm, ond cynaliwyd ef dan y 
cyfan gan wroldeb ac ymostyngiad Cristion- 
ogol. Droion yn y ei gystudd olaf, am- 
lygodd ei hyder tawel a digryn yn haeddiant 
eì Brynwr. Bu farw yn Abermaw, Ebrill 
16eg, 1846, yn 61 mlwydd oed, wedi bod yn 
y weinidogaeth 38 o flynyddoedd. Cladd- 
wyd ef yn mynwent plwyf Llanaber. Fel 
hyn syrthiodd tywysog arall yn Israel. 
THOMAS, WILLIAM, o'r Pil, oedd bre- 
gethwr gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. yn 
sir Forganwg. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1723 mewn lle a elwir y Dyffryn Uchaf, yn 
mhlwyf Margam, sir Forganwg. Yn y 
flwyddyn 1739, pan yn 16 mlwydd oed, ym- 
welodd yr Arglwydd ag ef drwy weinidog- 
aeth Mr. Howell Harris, ac effeithiodd cyf- 
newidiad yn ei holl fucheddiad. Er hyny, 
dywed efei hun, “' Llafuriais yn galed am be- 
dair blynedd am fywyd trwy gyfammod Eden, 
ond ni roddodd neb i mi.” Ymwelodd yr 
Arglwydd ag ef drachefn, wrth wrando pre- 
geth, mown lle a elwir y Chwarelau Bach, 
ger Castellnedd, yr hyn afu yn foddion ì 
dinystrio eì lafurwaith am bedair blynedd, 
a pheri iddo dderbyn iachawdwriaeth, fel ei 
ho dadau, ““heb arian acheb werth.” Ebe 


“Iesu yw'r gwr y mentraf arno, 
Doed o honof yr hyn a ddelo.” 


Nid oedd un offeiriad mewn undeb a'r Trefn- 
ddion Calfinaidd, ym Morganwg y dyddiau 
ny, am hyny byddai Mr. Thomas yn myn- 
ar eì draed i Langeitho, at y Parch. D. 
Rowlands, ì gymuno, ac weithiau ìi gapel 
Llanllian, at y Parch. Howel Davies. Byddai 
yn dechreu ei daith nos Sadwrn, i Langeitho, 
ac yn dychwelyd adref erbyn pryd gwaith 
boreu dydd. Llun, yr oedd hyny o. gwmpas 
chwe ugain milldir yn olac yn mlaen. Yr 
oedd teithio mor bell ac mor galed, yn dangos 
n eglur fod eud cof am Iesu o fawr 
wys gan eneidiau yr hen dduwiolion. Yn 
mhen ychydig, ymrwymodd mewn priodas a 
merch ieuane rinweddol, yr hon a brofodd 
fendith anmhrisiedwy iddo. Buont yn 
am beth amser wedi hyny yn y Dyffryn 
Uchaf. Yn y flwyddyn 1760 symudodd o'r 
Dyffryn ì Tydraw, y Pil, dyma'r cyfnod y 
dechrouodd yr achos yno; ac oddiar h 
hyd yn awr, y mae wedi ei ddal yn lled uche . 
roedd enw William Thomas, o'r Pil, mor 
adnabyddus yn mysg yr hen bregethwyr, 
a'r teithwyr ì'r cymanfaoedd ag oedd bwyd 





THO 





———— ss.  —— —  . — m—— 


a diod, ac yn wir, bwyd a diod canoedd oedd 
yr hen wr o'r Tydraw, byddai pawb yn galw 
yno, ac yn cael croesaw, heb ymhoh llawer 
o ba le y saothant, nd. douwch ì gewn, s 
gwnewch fel pe gartref. Yr 
ei dŷ yn gyffelyb Y ffynon ein tad Jacob, lle 
odd llawer nes tori eu syched ar eu 
taith, ïe, Bethlehem OC oedd yn y 
dyddiau hyny, tŷ bara ì lawer, a digon dros 
ben, eilwaith. Dywedir fod Mr. Thomas yn 
eithaf cybydd wrth natur, ond a'i 
gwnaeth yn haelddyn. Yr oedd gwaith 
gras i'w weled yn amlwg yn ei waith yn 
gwneud dyn mor ddrwg yn ddyn mor rhin- 
weddol. Pan oedd dyn tlawd cael ei 
lusgoi garchar Caerdydd am ddyled, gwel- 
odd Mr. Thomas ef, ac a dosturiodd wrtho, 
talodd y ddyled, a'r heddgeidwad a'r dyled- 
a ddychwelasant adref mewn heddwch. 
r oedd rhai yn rhyfeddu na byddai y Ty- 
draw wedi sychu o'r diwedd, gan mor hael- 
ionus oedd y gwr a'r wraig, ond cynyddu 
mewn golud yr oeddynt bob dydd, rhoddent 
afynent. Yn yr amseryma yr aì Mr Tho- 
masi bregethu o dŷ i dŷ yn yr ardal, yn 
fwyaf cyffredin i dai y tlodion, a phob amser 
rhoddai swllt neu ddau i'r pen teulu am ei 
le. Yr oedd rhagluniaeth w i'w gweled 
yn amlwg y dyddiau hyny, yn ngalwad 
dynion arianog at y gwaith, pan oedd 
cynulleidfaoedd i'w cynal. Yn mhen ychydig 
amser aeth y tai yn rhy fychain y gynal y 
gynulleidfa, a theimlyd awydd mawr am 
gapel gan y bobl; ond gan gymaint oedd 
elyniaeth yn erbyn ymneillduaeth, yr oedd 
yn anhawdd cael tir at y cyfryw achos; ond 
cyn hir aeth tri neu war o dai. ar werth, 
a phrynodd Mr. Thomas y meddiant, ac 
adeiladodd addoldy ar y fan, yr hwn a elwir 
hefy, I gorneli,” nen y Pil. Adeiladodd 
e o dai ychwaneg yno, y rhai yn 
bresenol dynt” eiddo y cyfyndob o dan 
ewyllys Mr. Thomas. Yr oedd yr hen ber- 
erin yn ddiameu yn rhoddi y tai yn ol hael- 
frydigrwydd ei galon, mewn modd duwiol- 
frydig at wasanaeth yr Arglwydd, er cy- 
northwyo yr achos yn y lle, heb ystyried fod 


pethau felly yn fwy o fagl yn gyffredin ì 
grefydd Mab Duw nag o orthwy; os 

ydd dynion am ddinystrio achos crefydd yn 
rhyw fan gwaddoler ef, ond os byddant am 
ei fywiocaì, symbylent gyfeillion yr achos 
at eu gwaith, a gwneud iddynt weithio dros 
eu tymor, a phan dderfydd eu gwaith, y mae 
gan Grist drigfanau yn barod iddynt yn y 
nef. Yr oedd Mr. Thomas yn hynod fel 
pregethwr, ac yn fuddiol a bendithiol i'r oes 

ono, ac yr oedd ei ddywediadau wrth bre- 
gethu, yn enwedigol wrth gadw cyfarfodydd 
neillduol, yn fyw yn nghof llawer a'i - 
dawsant, hyd eu dyddiau diwed ar y 
ddaear. Efe a gafodd ei erlid a'i an- 
mharchu droion, nid pell o'i ardal, yn 
dâl am ei lafur. Hyd yn nod Sant-y- 
Brid, ger Penybont-ar ogwy, cafodd eì guro 
& wyau clwcion nes ydoedd yn eithaf budr, 
athralluddedig. Byddai boneddigion mewn 
enw yn rhoddi cwrw i'r bobl am wneud pethau 


563 


A ——_ XXX X Y 8 I I ———m————————— Un, 
EE ET DN ———————_—_———————_— 0 W——————————__—_—_—_—_—_——_—_—_——_—_—_—_—_——————_——_———— 


THO 


— 








fel hyn; ac yr oedd ymweliadau Duw a'r 
cyfryw mewn ffordd o gerydd yn ganfydd- 
adwy yn y byd hwn. Daliodd yr hen 
bererin atì trwy y (gawod wyau clwcion, a 
phob peth, i bregethu ar y testun bythgof- 
iadwy hwnw—“Nid fel ein craig ni yw eu 
craig hwynt a bydded ein gelynion yn 
farnwyr.” Br fod Satan a'i epil yn gwlawio 
cawodydd o fudreddi ar yr hen bobl, yr oedd 
Duw yn arogli arogl mwy esmwyth na hyny 
ambell dro, cyn darfod y cwrdd hwnw am- 
lygodd Duw ei fod ar fedr achub rhai o 
honynt. Traddodiad a ddywed i un o'r prif 
erlidwyr fyned drwy anaf i'r farn cyn 
dranoeth. Yr oedd Mr, William Thomas yn 
fwy adnabyddus wrth yr enw William 
Thomas y gweddiwr na phregethwr. Yr 
oedd eì weddiau yn t ddol gymylu ei 
bregethau, efallai nad oedd dŷ yn Nghymru 
ac ynddo fwy o weddiu na Tydraw, 1 il. Yr 
oedd. tŷ yn agos i'r brif-ffordd o Aberafon i 
Benybont, a dywedir ei bod yn.anmhosibl i'r 
rhai a elent heibio foreu a hwyr, i beidio a 
sefyll o amgylch y drws pan y byddai yr hen 
ŵr o'r Tydraw ymbil â Duw. Byddai 
llonaid y baili elallal o ddynion cyn diwedd 
y weddi, a llawer o honynt wedi ei gorlenwi 
& theimladau gwir grefyddol. Yr oedd yn 
8ìaradwr araf a phwyllog yn naturiol, ond 
wrth fyned yn y blaen ymwresogai a chyn- 
ddai mewn tanbeidrwydd a thaerni, nes y 
byddai y teulu o fewn, a'r bobl o faes yn y 
cyntedd, yn cael eu cario yn eu teimladau hyd 
at borth y nef, ac yn gorfod cyffesu mai ym- 
drechfa law law â Duw oedd yn myned yn y 
blaen. Byddai yn cymeryd llawer o bethau 
yn faterion cyoedd mewn gweddi yn y 
teulu; eu henwi a'u lledu o flaen Duw gyda 
y fath ymdrech meddwl; ceid ei glywed 
weithiau yn ymbil dros ryw deuluoedd 
penodol yn y gymydogaeth, Weithiau byddai 
eglwys y Pil ganddo ar eiliniau, weithiau 
dros bersonau unigol, megys cofia Arglwydd 
am Twm, Shony, Mary, Betsy, o'r fan byn 
a'r fan, y maent yn annuwivl iawn, neu 
gystuddiol, neu rywbeth; brydiau ereill 
yddai achos y sir, y cwrdd misol, ac felly 
yn y blaen. edi iddo henoiddio a myned 
yn drwm eì glywed, safai ar ris y pwlpud; 
yr ydoedd yn wastad wrth wrando i'w weled 
a'i wefusau yn chwareu, a barnai y gynull- 
eidfa ei fod y pryd hwnw yn gweddïo yn ym- 
drechgar am eu hachubiaeth. Y gwir yw, 
yr â efo wedi enill y fath barch drwy ei 
ymarw uwiol, aì ymddygiadau dyn- 
garol, fel yr oeddynt hwy yn aed nad oedd 
arall gyffelyb iddo ar y ddaiar. Beth byna 
am hyny, un o ddeng mil ydoedd medd paw 
gydd yn wybodus o'i hanes. Bu farw Awst 
22ain, 1811, pan yn S8 mlwydd oed, gan 
ddywedyd, “Nid oes gan hyny yn awr ddim 
damnedigaeth i'r rhai sydd hrist Iesu.” 
Yr oedd ei gymeriad moesol a fyddol yn 
arogli yn beraidd yn mhlith y byw, yn mhen 
blynyddoedd wedi ei farw, pan oedd ci gorff 


n pydru yn y bedd. 
y THOMAS, THOMAS, o Grugybwbach, 
gweinidog yr efengyl yn Nghefnarthen a'r 





THO 


Pentref. Ganwyd ] 
yronen, plwyf Llanfair-ar-y-bryn, sir Gaer- 
fyrddin, ar y 3ydd o Hydref, 1756. Yr 





664 


Mr. Thomas yn Nghwm- 


ì 


' fod 


THO 


—— o — ———_ a 


waith y woinidogaeth, a chafodd yr eglwys 
ei thueddu yn un llaisi roddi galwad tddo i 
fugail arnynt. Hydref laf, 1787, . 








oedd ei rieni yn aelodau rheolaidd gyda yr | neillduwyd ef i holl waith y weinidogaeth, 


Annibynwyr yn Nghefnarthen. an yn 


bedair blwydd oed, daeth Crugybwbach yn , ei ymydogaet 


etifeddiaeth iddo, ar ol Mr. Thomas Jones, 
ei ewythr, ac yno y symudodd Mr. Thomas 
a'i dad y flwyddyn hono. Yn mlynyddau ei 

nydd, a dyddiau ei nerth, nid oes genym 


| 
| 


es iddo gael ei adael i ymdroi fel llawer o ; 


ieuenctyd ei sefyllfa mewn pechodau gwar- 
adwyddus, er ei fod yn gyfarwydd yn y peth 
a elwir yn gyffredin, llawenydd diniwed: yr 
oedd o dymerau siriol a llawen, ao yn hoffi 
n fawr gyfeillion o'r fath pa le bynag y 
byddai. id oes genym chwaith un gwybod- 
aeth am unrhyw argraffiadau neil.«ìuol am 
grefydd a feddiannodd ei feddwl nus yn 23 
oed. Wrth wrandaw y parchedig Mr. Davies, 
o'r Alltwen, yn pregethu yn Nghefnarthen, 
n oedd y gwr parchedig yn darlunio y farn 
awr ddiweddaf, a'r ddwy blaid a fydd yno 
yn ymddangos o flaen 1 Barnwr; meddyl- 
ìodd Mr. Thomas y byddai yn rhaid iddo 
yntau ymddangos yno; a dechreuai fyned 
yn ymholi yn ei feddwl gyda pha un o'r 
ddwy blaid y byddai efe debyg o fod; a 
dylynodd yr argraffiadau hyn ei feddwl mor 
ddwys, fel na chafodd lonydd ganddynt. 
Gwedi myned adref o'r oedfa, eì orchwyl 
cyntaf oodd. troi ì lyfr Duw, i'r dyben o gael 
rphwysdra i'w feddwl, yr hwn oedd yn 
llawn trallod a blinder; a bu gyda y gorch- 
wyl hwn yn ddiwyd, nes cael gafael yn y 
balm, yr hwn sydd yn gwellâu archollion & 
briwiau y meddwl: yr oedd ei ymddygiad 
pruddaidd wedi tynu sylw y gwasanaeth- 
yddion, nes oeddynt gwedi barnu bod crefydd 
wedi cael y ile blaenaf yn ei feddwl: yn y 
cyfamser, gwahoddai y diweddar Barchedig 
eter Jenkins, Brychgoed, i bregethu i'w 
dŷ; ar amser y cyfarfod, meddyliodd nad 
oedd yn deilwng i gael aros yn nghynull- 
eidfa y saint; ar hyn tynaii ystafell wrtho 
eihun, o fewn cyfle ì wrandaw, lle yr aros- 
odd nes gorphen ycyfarfol. Fel yr oedd yn 
arferiad gan Mr. Thomas i fyned ì hela gyda 
boneddig o'r plwyf, ar ddydd Llun Gwyl 
Ddewi, yn ol ei arfer, gorchymynai barotoi 
ei geffyl, a thrafaelai o gylch dwy filltir i 
gyfarfod â'r boneddwr: ar hyn, clywai lais 
o'i fewn yn dywedyd, gyda hwy yr wyt tiam 
fod, am hyny, hwynt y cai di fod; ar 
hyn dychwelod yn eiol, ac nmi chwanegodd 
wneyd â'r ymarferiad mwy. Yn 1782, 
derbyniwyd ef yn aelod i'r gynulleidfa sydd 
yn cyfarfod yn y Cefn a'r Pentref, a chafodd 
yr eglwys ei mawr foddloni yn yr arwyddion 
diameuol o dduwioldeb mewn egwyddor ac 
ymddygiadau oeddynt ynddo; ac wrth sylwi 
ar ei gynydd mewn u crefyddol, golyg- 
odd yr eglwys ei fod yn un o'r llestri ethol- 
edig i gario y trysor gwerthfawrocaf i'w 
gynyg i ddynion. Ar hyn, calouogwyd ef i 
er ei ddoniau, rwy echreu cynghori. 
Ar ol bod am rai blynyddau yn arfer ei 
ddoniau, golygwyd ei fod yn gymhwys i 


yn Mhentreftygwyn, abuo fendith fawr yn 


ei hun a chymydogaethau 
ereill, oblegid yr oedd. yr Arglwydd yn cyd- 


; weithio ag ef; byddai weithiau yn fab 


daran, nes byddai yr annuwiolion yn gorf; 
crynu, a phrydiau ereill efengylwr, nes 
byddai ei eiriau yn gyffelyb i ddil mêl: bu 
yn rhyfedd lwyddianus yn ei weinidogaeth, 
& llawer o bobl a drowyd trwyddo at yr 
Arglwydd. Byddai yn aml yn pregethu yn 
Llanymddyfri, mown ty bychan ag oedd 
wedi eì ardrethu i'r perwyl; hef afn yn 
ddefnyddiol yn llaw yr Arglwyd ì gasglu 
a chorffoli yr eglwys sydd yn ymgynull 
yn Sardis. Yr oedd Mr. Thomas yn 
weinidog ffyddlon a llafurus yn ei gymydog- 
aeth, eì eglwysi, ac yn nghyfarfodydd y 
gweinidogion; yr oedd ei ymdrech yn fwy 
na gallu cyfansoddiad ei babell, fel y bernir 
mai amldra ei deithiau a gerwindeb yr hin, 
afu yr achos o'i gystudd diweddaf, yr hyn 
a'i harweiniodd ef o ychydig i ychydig i 
ddihoeni o'r ddarfodedigaeth lofruddiog. 
Pan oedd rhai o'r brodyr ac foreu Sabba 
wedi myned i ymweled ag ef, yn lle cadw eu 
cydgynulliad, dywedai, “ O frodyr, mae 
dda genyf eich gweled yn dyfod ì ymweled â 
mi, ond heddyw eich lle chwi oedd Tod gyda'r 
brodyr PA yr eglwys, oblegid pe buasai pawb 
yn ym dwyn fel chwi, fe fuasai pyrth Sion 
yn wag, a Duw heb ei ogoniant.” A bu hyn, 
fel y dywedai un o honynt argyoeddiad 
i un o'r ymwelwyr. Yr oedd ei ymddiried 
yn am iachawdwriaeth ei enaid drwy 
aberth y groes; a pha nesaf yr oedd yn 
tynu at ddyffryn y glyn, yr oedd y goleu fwy 
fwy yn cynyddu, a'l hawl yn dyfod yn am- 
lycach. Llifodd hen afon yr iachawdwriaeth 
dros ei cheulanau, nes llanw ei enaid â 
llawenydd. Collodd yr eglwysi weinidog 
ffyddlon, a'r gymydogaeth gymydog def- 
nyddiol; gorphenodd ei yrfa Hydref 27ain, 
1794, yn y 38 flwyddyn o'i oed; claddwyd ei 
weddillion marwol yn Mhentreftygwyn, tu- 
fewn i'r addoldy, lle y gosodwyd mur-addurn 
yn goffad vriaet am dano. Ac er bod llawer 
o flynyddau wedi myned heibio er pan 
ymadawodd o'r byd blinderus hwn, nid yw 
pêrarogl ei enw wedi darfod yn y wlad, eithr 
y mae y sôn am dano yn anwyl a mynwesol 
gan lawer oedd yn yr ardal 


THOMAS, DAVID, Wotton-under-Edge, 
sir Gaerloyw, a hunodd yn yr Iesu, Mawrth 
28ain, 1861. Mab oedd y gweinidog parchus 


hwn i Grist, i amaethwr, ger Llanelli, sir 
Gae din. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1793, a derbyniwyd, ef yn aelod yn lled 
ieuanc yn yr e;lwys Annibynol, yn Llanelli, 
ac yno y dachrouodd efo bregethu, Derbyn- 
lodd ei hyfforddiadan tuag at y weinidogaeth 
yn  nghole Henadurol 'g rddin; ac efe 
a dwy yn y flwyddyn 1813, pan oedd 
un 20 oed, yn weinidog ìi ddwy eglwys mewn 

e gwledig yn sir Benfro, sef, Tiers Cross a 


THO 





Rosemarket. Ychydig iawn o flynyddau yr 
arosodd efe yno; eithr ystod hyny o 
amser, efe a gynyrchodd ryw argraffiadau 
hynod Tymus ar feddyliau y bobl. Yr oedd 
eì weinidogaeth yno yn dra chymeradwy; a 
chofir am dano o hyd, gyda phob anwyldeb & 
serch, gan breswylwyr henaf oedd 
hyny. Oddiyno efe a dderbyniodd wahodd- 
iad oddiwrth eglwys yr “Old Town Meet- 
ing,” yn Weston-under-Edge, i ddod yn 
fugail arni, â'r hyn y cydsyniodd; ao yno yr 
arosodd hyd derfyn ei oes. Yn ystod 
blynyddau cyntaf ei weinidogaeth yn tfe 
hwn bu yn llwyddianus iawn—nis gallai y 
capel gynwys cynifer a ddymunent ei wrando, 
eì yn mhen amser trodd pethau dipyn 
yn wahanol—dechreuai llaw-weithfaoedd y 
gymydogaeth, y rhai fuasent gynt yn hynod 
odeuog, ymollwng yn eu bywiogrwydd, yr 
hyn, gwrs a barai leihad yn y boblog. 
aeth, ac ' adnoddau y gymydogaeth. 
cynhyrfiad Siarfaidd, yr hwn a ymledai yn 
ddychrynllyd yn y dref hon a'r gymydogaeth, 
yn gystal a pharthau ereill o sir Gaerloew, 
yn nghyd a'r mesur penderfynol a gymerwyd 

n Mr. Thomas yn erbyn rhai o gynllun- 
au y Siartiaid, a niweidiasant yn druenus 
ddylanwad yr achos yn yr “Old Town 
Meeting.” odd Dyna, parhaodd Mr. 
Thomas mewn dyfalwch gyda'i ddyled- 
awyddau, gan ystyried mai gwaith ffydd a 

cariad oedd ganddo mewn llaw. Yr 
oedd ei ddull o bregethu yn ddifrifol, ffydd- 
lon ac efengylaidd. Dynesodd ei ymddat- 
odiad yn raddol, ond yn gwbl ragweledig 
iddo ef. Gan fod ei galon yn drwyadl yn ei 
waith, efe a ymdeimlai yn anfoddog i'w roi i 
fyny; eto efe a roesawai angeu, ac a_hir- 
aethaiam ymadael. Cyd-ddygodd â'i gys- 
tudd diweddaf yn neillduol o amyneddgar, 
ac ystyried ei fod o ran cyfansoddiad ei dym- 
her hytrach yn boethlyd. Ond yr oodd n 
hyfryd i sylwi fod y dymher hon yn graddol 
ddiflanu, fel nad oedd dim o'i hol i'w gynfod 
pen ddaeth y diwedd. Yr oedd yr addfwyn- 
er a ddangosai, a'r diolchgarwch a amlygai 
am bob sylw a delid iddo, yn rhoddi y bodd- 
had mwyaf i'r sawl a weinyddent arno yn ei 
ddyddiau olaf, Efea fu farw yn chwe dog 
wythfed flwydd o'i oed, a thua'r pedwar deg 
wythfed o'i weinidoraeth. 

THOMAS, THOMAS, gweinidog y 
Bedyddwyr yn Peckham, Llundair. Yr 
oedd yn fab i'r diwoddar Barch, Timothy 
Thomas, Aberduar, sir Gaerfyrddin. Ganwyd 
Thomas Thomas, ar y pumed o Fawrth, 1759. 
Yr oedd er yn blentyn yn un o dyrcher 
lariaidd, ac ymddygiad hardd a moesol. Ar- 
ferai weddio yn gyhoeddus yn y teulu pau 
yn dra iouanc. Treuliodd y rhan fwyaf o 
ddyddiau ei ieuenctyd mewn gwahnnol ysgol- 
lon; a'r tair blynedd olaf y bu yn aros yn 
Nghyinru gyda y diweddar Barch. D. Davis, 
Custell Hywel, dan ofal yr hwn y cynyddodd 
yn fawr mewn dysgeidiaeth. Cafodd ei 
dderbyn yn aelod o c wys y Bedyddwyr yn 
Aberduar, yn mis Mawrth, 1776, pan oedd 
yn l7mlwyddoed. Dechreuodd breyethu yn 

Cyr. II. Brau XI. 


565 


-T—Yumc— I 


THO 





ZZ: Gl IH. 
y eglwys a'i changenau, gyda chryn dder- 
yniad. Tua chanol mis Mawrth, 1711, 
aeth gyda y Parch. D. Davies, Aberduar, 
trwy y Gogledd; buont ar eu taith ddeugain 
niwrnod; a phregethasant oddeutu tri ugain 
o weithiau. Yn mis Gorphenaf, yn yr un 
flwyddyn, ar anogaeth yr eglwys, aeth i'r 
Athrofa yn Nghaerodor. Bu yno yn dylyn 
ei efrydiaeth er llawer o fantais iddo ei hun, 
hyd yr haf 1780, pryd y gadawodd yr Athrofa; 
ac wedi treulio yn agos i flwyddyn gyda 
eglwys y Bedyddwyr, Pershore, cafodd ei 
ordeinio yn weinidog iddynt, gan ei ewythr 
Y Parch John Thomas, Llanllieni, awdwr 
anes y Bedyddwyr, yr hwn oedd y pryd 
hwnw yn Leominster, a phregethwyd y 
bregeth archiol iddo gan eì gynathraw, y 
Dr. Caleb Evans. Yn Hydref, 1781, ymun- 
odd mewn priodas â boneddiges o Birming- 
ham. Wedi idd> dreulio tair blynedd yn 
Pershore, mewn cymeriad diargyhoedd, aeth 
ei sefyllfa yno yn anghysurus o achos dadl 
anedwydd rhwng dau deulu cyfrifol per- 
thynol i'r gynulleidfa. Er na chymerodd efe 
un rhan yn y ddadl, efo, gan y meddyliai 
maì ymraniad. a fyddai y canlyniad o honi, 
barnodd mai gwell oedd ìddo ef ymadael; ac 
felly y naeth, a. chymerodd ymraniad 
eithredol le ar ol iddo eu gadael. Tua 
lwedd y flwyddyn 1787, aeth ì ymweled â'i 
gyfeillion yn Nghaerludd, a phregethodd 
gyda chymeradwyaeth a derbyniad tyffred- 
ìnol, yn y rhan fwyaf o areithleoedd eì frodyr 
yn y bri -ddinas.. Yn ngwyneb fod eglwys 
y Bedyddwyr yn Mill-Yard, Meusydd- 
Goodman, ar y pryd heb un gweinidog, 
cafodd wahoddiad i ymsofydlu '"n eu plith; 
yr hyn a wnaeth yn haf 1788. Yma, n eì 
weinidogaeth, yr ychwanegwyd llaweroedd 
at yr eglwys hyd y flwyddyn 1790, pryd y 
llosgodd yr addoldy trwy ryw ddygwyddiad, 
yr hyn sydd yn y gaddug hyd heddyw. Bu 
y dygwyddiad hwn yn attalfa nid bychan ar 
ordd eì weinidogaeth yn eu mysg. Modd 
bynag, parhaodd eu hundeb mewn addoliad 
cyhoeddus hyd ganol yr haf, yn y flwyddyn 
1799. Yr oedd hefyd gan Mr. Thomas ysgol - 
lwyddianus dros amrai flynyddoedd yn .Ms/e 
End, a phan symudodd i Peckham, dylynodd 
gyda yr un gorchwyl pwysig ar gynllun mwy 
cang. Trodd llawer o'r rhai a fu yn ysgol- 
heigion dan ei ofal yn ddynion mawr eu def- 
nyddioldeb, ac yn mysg ereill, y diweddar 
Barch. Thomas Raffles, LL.D., yr hwn a fu 
weinidog gyda yr Annibynwyr vn Lerpwl. 
Uan nad oedd ganddo yn awr ddim gofal 
gweinidogaethol, yr oedd at ei ryddid gan 
yny i roddi cynorthwy lle bynag y gelwid 
am dano, a bu yn cynorthwyo ei frodyr o 
wahanol enwadau, a llawer o eglwysi oedd- 
ynt yn amddifad o weinidogaeth sefydlog, 
y rhai yr oedd athrawiaethau ; au 
effaith ymarferol yn dderbyniol. Bu hyn 
yn foddion i'w ddwyn i sylw amryw o gym- 
deithasau a theuluoedd, yn y rhaì ni pherchid 
neb yn fwy na Mr. Thomas; ac mewn cyfar- 
fodydd o weinidogion ystyrid ef gyda y 
blaenaf. Wedi dyoddef cystudd maith bu 
vu X 





THO 
farw ei briod yn mis Hydref, 1808. Ond yr 
oedd iechyd ac ymddangosiad Mr, Thomas 
yn gyfryw, fel y gallesid meddwl y buasai 
byw i oedran mawr; ond nid felly y meddyliai 

mr “Hwn sydd a'i d yn y môr a'i 
lwybrau yn y dyfroedd dyfnion.” Ymosod- 
odd anhwyldeb tufewnol arno yn mis Awat, 
1819, yr hwn a drodd allan yn glefyd melyn, 
pryd y gwanhâodd yn gyflym iawn. Yn 
'stod eì afiechyd, yr oedd yn amlwg fod ei 
eddwl yn hollol dawel, a'i fod bob amser yn 
ymroddedig i ewyllys ei Dduw. _ Pan ofynid 
iddo pa fodd y teimlai, eì ateb arferol oedd,— 
*“Hynod o wan, ond, yr wyf yn bendithio 
Duw, nid mewn poen annyoddefol,” ac yna 
ychwanegai, “Gostyngodd Efe fy nerth ar y 
ffordd, ac efallai eì fod oddeutu byrhau fy 
nyddiau.” Dywedai yn ei gystudd, “mia 
wn i bwy y credais.” Tim.i. 12. Dydd Iau 
r oedd yn amlwg ei fod yn gwaelu. Yn 
wyr y dydd hwnw, dywedodd. “Fy anwyl 
blant cynorthwywch fì i fyned ì'r gwely; yr 
wyf yn u na chaf godi o hono mwy. 
Boreu dydd Sadwrn ymddiddanodd â chyfaill 
am fwy nag awr, gan drefnu ei ymdrafodaeth 
dymhorol gyda'r tawelwch mwyaf, ao heb 
yr arswyd lleiaf. Oddiar hyny yr oedd ei 
holl feddyliau a'i ymddyddanion yn nghylch 
y cyfnewidiad oedi yn nesâu. Cyfaddefai ei 
fod yn bechadur mawr, ac oni fuasai fod Orist 
wedi marw, na Alasal ganddo, obaith an 
fywyd ywyddol. Dango yn amlw 
fed. ôi hydd ar y Ceidwad a fu yn bregethu I 
eraill. Boreu dydd Llun, Hydref 4ydd, 1819, 
pryd y rhoddodd un ochenaid dawel a'i 
rwymau a ddrylliodd, pan oedd yn 60 mlwydd 
ood, ac wedi bod yn y weinidogaeth am 43 o 
flynyddoedd. Claddwyd ef yn Maes-Burn- 
hill, dag Owen a_ Watts, Bunyan a Gill, 
Gifforì a Stennett a lluaws eraill ag ydynt 
wedi huno yn yr Iesu. Fel awdwr yr ydym 
yn cael iddo argraffu yn Saesneg, ddwy bre- 
geth, ar ddymuniad y rhai oedd wedi eu 
clywed. Y flaenaf a enwir The Mystery of 
the Seven Stars, as emblematical of the Min- 
isters of the Gospel, explained and $mprooved, 
.yr hon a bregethwyd ganddo yn addoldy Ê' 
Parch. A. Booth, Ebrill 20fed, 1809. Y 
a enwir Jesus Christ an object of Prayer, 
a bregethodd ym addoldy Mr. Button, Ionswr 
21ain, 119 eblaw y ada” th uchod, 
cyfansod: ac ar . Thomas 
farwnadau ar ol ei ewythr, y Parch. Zechar- 


iah Thomas, a'i fodryb, Mrs. yma” 
Pantycelyn, ac amryw emynau yn g 
a Suesneg. 

THOMAS, JOHN, oedd weinidog y Tref- 
nyddion Calfnaidd yn y Bala, sir Faesyfed. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1811. Cafodd ei 
ddwyn i ymofyn am grefydd yn foreu, a 
dechreuodd bregethu pan oedd r wng pump 
a chwech ar hugain oed. Pan wedi yn 
pregethu am ugain mlynedd, cymerwyd ef 
yn glaf gan y cancer yn ei gylla. Symud- 
wyd ef or i Ddinbych i geisio am well- 
had iddo, ond ei natur a suddai yn gyflym, 
a'i afiechyd am y mis diweddaf o'i fywyd, a 
effeithiodd ar ei ymenydd ì'r fath dau fel 


566 





THO 


—— 


y dyrysodd ei reswm, yrhyn oedd ofid mawr 
i'w deulu a'i holl gyfeillion, Ond yn nghanol 
ei ddyryswch “Gwaed y groes a rhyw 
gyffelyb ymadroddion a ddeuant yn barhaus 
oi enau. Yr oedd hyny yn amlygu mai 
Crist oedd canolbwynt ei enaid. Yr oedd vn 
bregethwr ffyddlon a s thr sylweddol. yr oedd 
yn barchus a chymeradwy gan yreglwysi yn 
gyffredinol, er nad oedd yn feddianol ar ddawn 
rhydd. a phoblogaidd ì osod allan ei ddrych- 
feddyliau, teimlid colled mawr ar ei ol yn yr 
ardaloedd lle y byddai yn llafurio yn fwyaf 
cyffredin. Ar y 4ydd dydd o fis Gorphenaf, 
1857, bu farw yn Ninbych. 

THOMAS, MICHAEL, Wootton Bassett, 
a aned yn Nghwmcych, sir Gaerfyrddin. 
Aeth yn aelod o eglwys ei ewythr yn y 7Aree 
Crosses, yn y flwyddyn 1829. Cafodd dder- 
byniad i Goleg Caerfyrddin yn 1832; ac wedi 
treulio eì dymor yno, efe a urddwyd yn 
Wootton Bassett, Wilts, yn 1838. laen- 
ffrwyth eì weinidogaeth yn y lle hwn oedd ei 
frawd, y Parch. Samuel Thomas, St. Clears, 
sir Gaerfyrddin. Efe a lethodd ei hun & 
gormod gwaith—yr oedd ei lafur yn fwy nag 
aallasai eì nerth ymgynal dano; canys efe 
a deithiau yn fynych ar y Sabbathau o gylch 


- - —  — rn.  ——— 








8 neu 10 milltir rhwng y gwasanaeth boreuol 
a'r un prydnawnol, gan bregethu dair gwaith 
yn nghorff y dydd. Yr oedd yn awyddus dros 


adnewyddiad yr eglwys ac achubiaeth eneid- 
iau. Xr oedd iachawd wriaeth y colledig yn 
rphwys yn agos at eì feddwl, Hynodid ei 
regethau gan gynesrwydd a dwys deimlad, 
egni a manylrwydd. Ei weddiau hefyd 
oeddynt o'r unrhyw nodweddiad. Yr oedd 
ei ddull o ddarllen yr ysgrythyrau yn neill- 
duol o ran tei ac awdurdod. Ei ym- 
ddyddanion â'r tlawd ac â'r annuwiol oeddynt 
lawn o wirioneddau yr efengyl, ac yn fynych 
yn cario effeithiau cynhyrfus ar y meddwl. 
Yr oedd ei wybodaeth gyffredinol yn helaeth 
—ei dduwiol eb yn 6 ur, dwn, a r ehanbaid, 
a'i gymeri anarcholladwy. ai, ym- 
laddai, a gorebfygul Er hyny efe a gwymp- 
odd dan ddwylaw oerion angau, Medi 12fed, 
1857, yn ei 45 flwydd o'i oed, &c yn y 19eg 
o'i weinidogaeth lafurus a llwyddianus. Bu 
fendith 1 luoedd tra jn fyw, a_ chredir, er 
iddo farw, ei fod yn llefaru eto; a diau y 


cyfyd llawer, ac a'i galwant yn wynfydedig. 
HOMAS, LE R gweinidog y Bedydd. 
wyr yn Nghilfowyr, Urddwyd i gyflawn 
waith y weinidogaeth yn 1761. Ystyrid ef 
yn wr a feddai ]awer o dduwioldeb, synwyr 
cryf abarn gywir, ar athrawiaethau yr 
efengyl, ac yn hynod lwyddianus wrth drin 
dysgyblaeth eglwysig. Nid oedd ei ddoniau 
gweinidogaethol mor enillgar, yn enwedig ì 
dynion ieuainc, a rhaì o'i frodyr, am fod 
ychydig afrwyddineb yn ei barabliad; eto 
rchid” ef yn fawr fel dyn da, a gweinidog y 
estament Newydd. Bu Mr. Lewis Thomas 
farw yn y flwyddyn 1778, wedi gwasanaethu 
yr eglwys fel gweinidog dros 24ain o flyn- 
yddau, ac fel pregethwr cynorthwyol lawer 
o flynyddau cyn ei urddo. Yr oedd ef yn 


dad i Mr Titus Lewis, Caerfyrddin, yr hwn 


THO 


— 


5617 


THO 








N gymerodd enw cyntaf ei dad yn ail iddo ei 


un. 
THOMAS, THOMAS, Bet&nal Green 
Road Chapel, â aned mewn pentref yn agos 
iG din, yn y flwyddyn 1822, ac a 
adawyd yn amddifad pan yn ieuanc iawn. 
Er yn blentyn efe a_ ddarllenai ac a fyfyriai 
lawer; aphan yn aros gyda'i nain byddai 
m arfer yn wastad an chu'r addoliad 
wyfol yn mhlith yr ymneillduwyr n y lle 
hwnw. Arferai ymuno a'r dosbarth Gymreig 
i ddarllen y Beibl; ac yn ieuanc iawn efe â 
esponiai yr ysgrythyrau er syndod ac hy- 
frydwch i raì mewn oed a wrandawent arno. 
Pan yn ddeg mlwydd oed mabwysiadwyd ef 
gan ei ewythr, boneddwr o feddyg mewn 
ymarferiad helaeth yn Nghae din, ac 
yn wr o feddianau, at yr hwn Êí 
aeth efe i aros yn y dref hono, ac efe a osod- 
wyd mewn ysgol yno. Pan rhwng 11 a 12 
oed, efe a ymunodd a'r Eglwys Gynulleidfaol 
yn Heol Awst. Ei gariad at winoneddau yr 
efengyl a meddwl annibynol a fu dram- 
gwydd i'w ewythr, yr hwn ydoedd Undodwr; 
ac efe a wnaeth ei oreu i droi eì feddwl mewn 
cyfeiriad gwahanol. Gan y bwriedid iddo 
fod yn etifedd i'w ewythr parth meddianau a 
galwedigaeth, efe a osodwyd, pan mewn oed 
priodol, yn Ngholeg Henadurol Caerfyrddin. 
fe a dreuliodd yn agos i bedair blynedd yn 
y coleg, gan gynyddu beunydd mewn gras, 
ao ymwreiddio yn ddyfnach yn ei dd- 
ion efangylaidd. Tra yn aros yno efe a ben- 
derfyn wrthod a'r broffes feddygol & 
cheisio derbyniad i'r weinidogaeth Gristion- 
ogol yn mhlith yr Annibynwyr. Ymdrech- 
d ei ewythr yn mhob modd i'w droi oddi- 
wrth ei bend ì 


led gydsynio, os oedd 


weinidogaeth o gwbl, ( 


Loegr, 
can pL yniad, ei gydnabod. fef ei 


hau yn y penderfyniad i fyned i'r weinidog- 
aeth fel pregethwr ymneillduol 


ymaith yn llwyr fel eti- 


rhyw gyfran fechan a roddodd efe i'w nai. 


gethu yn oi gapel ef dros chwe mis; ac am- 


ygai y Dr. ddymuniad am ei l yn gyd- 
weinid ag ef. Derbyniodd hefyd wahoddiad 
oddi eglwys Fetter-lane Chapel, Llun- 


dain ; ac hefyd un oddiwrth yr eglwys An- 
nibynol yn Wellingborough. Cydsyniodd a'r 


olaf, ac a lafuriodd yno gyda llwyddiant 
mawr dros 18 mlynedd. Cynyddwyd yr 
eglwys a'r gynulleidfa yn ddirfawr: ac 
eneidiau nid ychydig a drowyd at yr Ar- 
glwydd dan eì weinidogaeth, y rhai a rag- 
arotowyd i'r coleg ganddo ef yn Welling- 
borough. Yn Hydref y flwyddyn 18568, 
tynwyd sylw yr eglwys yn Bethnal Green 
tuag ato, a derbyniodd wahoddiad unfrydol 
achalonog oddiwrthi i ddod yn fugail arni. 
Weithian dechreuodd ymrysonfa gyndyn a 
hoenus yn eì feddwl gyda golwg ar iawn 
[wybr ei ddyledswydd. Cymerodd amser i 
benderfynu, meddyliodd lawer, gweddïodd 
lawer yn nghylch y mater; a gŵyr y sawl 
a'i hadwaenent ef oreu yn eithaf da, nad 
oedd unrhyw fanteision bydol nac uchelgai 
yn dylanwadu dim arno; oblegyd ni fu 
erìoed yn fwy diduedd ac yn fwy gostyngedig 
n —dyn Duw ydoedd, mewn ystyr 
neillduol—dyn yn gweddïo—ei unig ymgais 
oedd 'bod a euthur owyllyg Duw. 
O'r diwedd pend. odd mai ei ddyledswydd 
i Lundai Ymddaîododd di- 
garai anwy mawr 
aberth i'w deintladau ei hun, ac a ddechreu. 
odd ar ei waith yn Bethnal Green, ar y 
dydd Sabbath yn Ebrill, 1859. Er pan 
d eehrenodd yno gwelid arwyddion amlwg 
o ddiwygiad yn yr oglwys aer gynulleidfa. 
Arddangosid adnewy diad b a nerth, 
teimlid ysbryd gwed i, ymgynullid yn lluos- 
og i'r cyfarfodydd gweddi, mewn c ledd 
elid tua 300 yn nghyd ar nosweithiau 
lun. fTynid sylw yrieuenctyd i'r lle; a 
llesolid llawer iawn o honynt mewn modd 
achubol drwy ei weinidogaeth. Dechreu- 
wyd cyfarfodydd gweddi i'r ieuenctyd yn ddi- 
oed, y meibion wrthynt eu hunain a'r 
merched wrthynt eu hunain; a chynelid 
hwynt yn mlaen yn hwylus. Chwanegwyd 
at yr eglwys tua 200 yn ystod tymor byr ei 
weinidogaeth, a rhan fwyaf o honynt 
ffrwyth ei lafur ei hun, heb eu lu oddi- 
wrth eglwysi ereill. fyn ei weini nidogaeth 
dra difrifol, ysgrythyrol, a entog, 
yr oedd argraffiadau dwysion yn cydfyned a 
M; tra yr oedd eì fywyd gweddïgar a dy- 
lynwiw, ei eriad hyfwyn, a'i dymer 
haelionus a charuaidd, yn eì wneuthur 
anwyl gan bawb o'i gylch. Ffynai yr undeb 
agosaf rhyngddo yn wastad a diaconiaid ei 
eglwys. Yr oedd ef yn dirion ac yn hawdd- 
yn ei gyfeillach a hwynt bob amser; a 
diau y pery ei goffadwriaeth yn beraroglus 
yn eu plith. Yn ei gystudd olaf yr oedd. yn 
ddarluniad byw o'r hyn y dylai Oriestion fod, 
yn gwbl ymroddedig i ewyllys Duw, heb 
air o rwgnach, arddangosiad siriol o ffydd 
ac ymddiried diysgog yn Nuw yn nyoddef- 
iadau yr awr ddiweddaf—hyder, gyda golwg 
arno ei hun, ei yu en lant, 8'r eg MON, 
r oll cael eu cyflwyno, he cy 
eìaf o Tmheuaeth i ddwylaw Hollalluog 
a'r Trugarocaf Dad! Bu farw Mawrth 130g, 
1861, yn y ddeugeinfed flwydd o'i - 
Hebryngwyd ei gorff i Wellingborough i'w 
gladdu; a'r Parch. D. Thomas, P.D., o Stock- 








THO 


— — 


well, a draddododì eì bregeth angladdol yn 
Bethnal Green, o'r hon y dyfynir y canlynol: 
«“ Yr oedd Mr. Thomas, mewn wedd arbenig, 
yn weithiwr o'r ffurf aruchelaf, nid oedd dim 
yn ei weithrediadau heb fod uwchlaw y gall. 
ofyddol. Nid peiriant pregethu, neu fugail 
proffesedig, ydoedd. Taílai ei hun i'r oll a 
wnelai. Y msymudai ei ysbryd tanllyd 
holl olwynion ei fywyd a'i weithredoedd. 
Llefarai yn wastad yr hyn a wyddai, a thyst- 
iolaethai yn wastad yr hyn a welsai. Yr 
oedd ei deithi naturol o ansawdd oruchel. 
Yr oedd ei ddealldwriaeth yn hynod fywiog, 
a'i weithredoedd yn gyflym, nerthol, a 
rhyddion. Meddai ar allu i ddiosg gwirionedd 
a'i ddygwyddien, 8 mu i'w galon, a'i 
ddwyn i'r goleund, r hyn a ganfyddai eì 
ddealldwriaeth a deimlai ei galon, a'i bur 
ddarfolydd a greai fywyd ynddo, ao a'i llun- 
iai mown prydferthwch. BEithr ansawdd a 
thymer ei enaid a'i harwisgent ef. a'r aswyn- 
ion hyny ag a dynent ato gydymdeimlad 
cynifer o galonau, ac a roddent i'w fywyd y 
fath nerth er daioni. Haelioni dihunan yd- 
oedd sail ei nodweddiad, yr oedd yn byw 
mown cariad, ac awyrgylch ei ddealldwriaeth 
ydoedd, chwylgylch eì enaid. Fel regethwr, 
yr oedd yn hylforddiadol. _ Yr oedd eì gyfres 
meddyliau yn fynych yn dra 





gwreiddiol, a'i 
ddeongliadau, yn fynych wedi eu tynu oddi- 
wrth ei ddarfelydd gorlawn eì hun, oeddent, 
ambell waith, yn orwasgedig o argraffiadol. 
Nid oedd efe byth yn bendrwi, nis gallai 
fod, nid oedd efe byth yn ymwneud a diflas- 
dod. Hen wirioneddau gogoneddus, wedi 
myned drwy ymresymeg ei feddwl annibynol 
ei hun, a than eì natur galorig, a ddeuent 
allan gan ymguro (pulsafe) gyda bywyd 
newydd. ffaith o fod dau cant wedi eu 
chwanegu at yr eglwys jn ystod dwy flyn- 
edd ei weinidogaeth, sydd ddigon o brawf o 
effeithiolaeth ei bregethiad” 
THOMAS, JOSEPH, Pencae, Llangathen, 
'loedd fab i'r diweddar Barch. D. Thomas 
Llanddowi-bref, sir Aberteifi, a brawd i'r 
Parch. B. D. Thomas, Llandeilo. E 
wyd yn Pistill Gwyn, Rhagfyr 23ain, 1861. 
Ni bu erioed allan o'r eglwys. Ymddangos- 
odd rhyw argraffiadau dwys ar eì feddwl yn 
nghylch ei gyflwr pan nad oedd ond ieuanc 
iawn. Ymgysegrodd yn llwyr i fod yn eiddo 
yr Argl dd Iesu pan ydoedd yn 16eg oed. 
Cafodd wddy yn blentyn yn Llanddewi, 
Llangeitho, a Wfrwdyfal. Bu wedi hyny yn 
cadw ysgol yn Nghross Inn, sir Gaerfyrddin, 
Yma y dechreuodd ar waith y weinidogaeth, 
yn mis Chwefror, J 849. Daeth yn dra phobl- 
ogaidd ar ei darawiad cyntaf allan. Yn mis 
Awst, 1846, aeth ìi Drefecca, i'r Athrofa o dan 
ofal y Parch. D. Charles, B.A., a bu yno hyd 
Hydref, 1849; yna aeth i Faesyfed ewydd, 
ìlafurio i blith y Seison. Ar ol bod yno 


Efe aan- 


tuag wyth mis, dychwelodd i sir Gae 
i'w hen gymydogaeth Am y Cross ; a 
llawen iawn oedd ganddynt ei weled. Yn 


mis Gorphenaf, 1860, ymbriododd a_ Miss 
Elisabeth Richards, merch ieuangaf Mr. 
Richards, Penybanc, Llangathen. Ymsef- 


— — dl A—— —— - 


EN a mm ———— — — —— yw a 


HF —N——N——  oÌoÌ Ì Pl ss ei 





THO 





—_ -_ — -— —— 





ydlodd yno gyda'i dad-yn-nghyfraith hyd 
ei farwolaeth. Yr oedd efe yno, o ran ei 
amgylchiadau, yn dra chysurus, a chyfleus ì 
wasanaethu achos goreu; ond erbyn ei 
fod braidd yn dechreu dyfod i'r golwg, 
machludodd ei haul yn ddigymylau, Tach- 
wedd 30ain, 1852, pan oedd o fewn mis i 
fod yn un mlwydd ar bumtheg ar hugain, 
wedi bod yn pregethu yn agos 1 saith mlyn- 
edd. “Oymylau a thywyllwch sydd o'i 
amgylch ef.” Byr fu ei gystudd, ond poenus 
iawn. Pregethodd y Parch. J. Jones, Llan- 
edi, yn eì engladd. Yr oedd Mr. Thomas 
yn ddyn o dymer siriol a hawddgar iawn, 
tirion a chymwynasgar; gwnai wynas 
i gyfaill, os byddai ar eì ffordd, yn rhwydd 
arhydd. Nid oedd dim ynddo o'r golwg; 
ond cyfaill mynwesol ydoedd, yn tybied 
pawb fel efe ei hun, yn ddiniwed a difeddwl 
Fel Cristion, nid oedd neb a'i had- 
aenaì yn ameu ei grefydd. Yr oedd yn 
Gristion da, a hawdd oedd dyweyd.am dano, 
““ Wele Israeliad yn wir, yn yr hwn nad oes 
twyll.” Yr oedd yn wresog a bywiog iawn 
gyda phob rhan o'r gwaith; a pha beth 
bynag a ymaflai ynddo, gwnai a'ì ol egni. 
roedd yn ymchwilgar iawn am wybodaeth, 
no d wedi cyraeddyd graddau cyffred- 
inol ohoni. Yr oedd ei bregethau, y rhan 
amlaf, yn ymarferol; a phan y byddai o 
dan “'yr eneiniad oddiwrth y Santaidd 
hwnw,” yr oedd ei weinidogaeth yn bwerus, 
a cyn bachu yn nghydwybodau ei wrandwyr ; 
yr oedd ral gweithiau yn rymus iawn, nes 
yddai rhai o'r gwranda n fori allan 
i orfoleddu, a rhaì ìi lefain am eu bywyd. 
Diau pe buasai y brawd auwyl hwn yn cael 
hir oes, y daethai yn bregethwr poblogaidd 
iawn. 

THOMAS, EBENEZER, (Eben Fardd), 
Clynog Fawr, sir Gaernarfon. Ganwyd ef 
mewn bwthyn bychan dinod, o'r enw Tony- 
lan, yn wyf Llanarmon, yn Eifionydd, 
sir Gaernarfon; ei rieni oeddynt Thomas & 
Chatherine Williams. Pan yn fachgen ieu- 
ano, bu yn dechreu ar yr un alwedigaeth a'i 
dad, sef gwehydd, ond ychydig fu eì ymlyn- 
ìad wrth y garfan a'r wenol. Llyfrau a 
darllen oedd prif hyfrydwch ei fabendod, 
o herwydd yr oedd yn gallu darllen Oy- 
mraeg yn bur Ayr, cyn eì fod yn llawn 
bum miwydd oed. Yr oedd ganddo ryd 
hyn frawd, henach nag ef, o'r enw Wiliam 

omas, gwr afiach o gorff, eto yn ysgolaig 
pur dda, nodedig felly fel llawysgaifenydd, 
yr hwn oedd Jn athraw ysgol ddyddiol yn 

langybi; a y yraddysg a dderbyniodd 

n eì frawd, a'r hybarch Isaac Morris, 

entyrch Isaf, daeth yntau yn ysgolaig lled 
wych yn y Gymraeg a'r Seisneg; ond bu ei 
frawd farw wedi bod yn cadw ysgol yn Llan- 
gybi o Llanarmon am n o ameer; p yn 

cyfwng hwn syrthiod i law y 
bardd ieuanc fel olynydd “ bawd, yr hon 
swydd a gyflawnodd yn Byddlon hyd ychydig 
fisoedd i'w farwolaeth. Yr oedd ynddo du 
gref er yn blentyn at brydyddu, oherwydd 
mae genym un enghraifft wrth law yn pro 














englyn iddo, a dyma fe:— 


Robert Prys a'i fys ìifawl,—a riciodd 
Ryw haciau anferthawl 
O ffigiwrs tra diffygiawl, 
G waeth eu dull na gwaith y d—l. 


Yn y blynyddoedd boreuaf o'i oes cyfansodd- 
odd lawer iawn o benillion, englynion, ac 
ambell ddarn o gywydd. Oyn bod yn llawn 
ugain oed cyfansoddodd awdl ar ryddid, yr 
hon aargraffwyd yn yr hen Ddysgedydd, neu 
y Seren Gomer. Yn fuan ar ol hyn daeth 
testunau eisteddfod y Trallwm allan, ac ar 
anogaeth ei hen athraw, Sion Wyn o Eifion, 
a'i gyfaill, Dewi Wyn, cyfansoddodd ei awdl 
ar “ Ddinystr Jerusalem,” yr hon oedd de- 
chreu ei gystadleuaeth ; ac er eì fawr syndod 
bu yn llwyddianusi gyraedd cadair Powys. 
Ni feiddiai guro yr aur, na golchi wyneb y 
lili. Ar ol hyn am dymor lled faith, ni bu a 
wnelai ef ddim oll a'r awen. Symudodd i 
fyw i Glynog fel athraw yr ysgol ddyddiol 
yno; ac yn mhen rhyw chwe neu saith 
mlynedd drachefn priododd a_ Mary, ail 
ferch Mr. Thomas Williams, Cae'rpwsan, 
o'r hon y bu iddo bedwar o blant, sef un mab 
ei anwyl James, a thair o ferched, dwy o'r 
rhai sydd yn huno gerllaw iddo yn mynwent 
Beuno, a'r llall a adawodd gyda'i phriod a'i 
phlant mewn tyddyn, o'r enw Hendrefach, 
Clynog. Tua'r flwyddyn 1831, cyfansoddodd 
awdl ar “'Ddrylliad y Rothsa Castle,” i 
eisteddfod Beaumaris, yn nghyd ag “ Eng- 
lynion Pont Menai.” Collodd y gamp ar y 
naf, ac enillodd y llawryf ar yr olaf. Ar 

ol hyn bu yn dyfyru ei hun gyda chyfan- 
soddi ambell i englyn a phenill ar wahanol 
destunau ; ao ymneillduodd oddiwrth unrhyw 
gystadleuaeth hyd eisteddfod y Fenni, tua'r 
flwyddyn 1839, pryd y cyfansoddodd englyn- 
ìon ar “* Arch Noah,” ac y rhanwyd wobr 
ngddo ao I Emlyn. Ond cyn hr cy- 
fedod ì fyny fel Samson, drachefn tua 
eisteddfod y gordofigion yn Le'rpwl, pryd 
cyfansoddodd ei awdl anfarwol ar *' Lyfr 

ob,” a'i doddeidiau ar “ E Elias. 

Ac ychydig cyn hyny cyfansoddodd y todd- 
eidiau, ar “ iad ein Grasusaf Frenines 
Victoria ì orsedd I Prydain Fawr, pryd y 
rhanwyd y wobr rhyngddo ef ac Ioan Madog. 
Ar ol hyn cyfansoddodd ddarnau byrion, a 
chyn pen hir, ei “ Adgyfodiad,” ac “ Awdl 
y Croeshoeliad.” Yna, “ Awdl Maes Bos- 
worth,” yr hon a enillodd iddo yr anrhydedd 
o eistedd yr ail waith yn nghadair Powys, 
yn eistoddfod Llangollen, 1858. Ar cyfan- 
soddiad olaf o bwys a wnaeth ydoedd, 
“Awdl y Flwyddyn,” erbyn eisteddfod 
Caernarfon 1862, yr Ton yn ol ei dystiolaeth 
ef ei hun, a ysgrifenodd heb un ymgais neill- 
duol am flaenoriaeth, ond er ol ddif wch ei 
hun, yn ei unigedd a'i oriau hamddenol yn 
y gauaf a'r ednwyn 1861; a dywedodd 


THO 


- — 


—— NN -  _ 





wrth gyfaill ychydig oyn ei farwolaeth, na 
fu colli ar y ““ Flwyddyn,” un siomedig- 
aeth i'w feddwl, o herwydd nad oedd wedi 
geisio yn hollol at hyny, ond yn unig at 
unan foddhad, a. hyfrydwch i'w feddwl isel 
a'i sefyllfa, unig ar ryd. Oferedd fyddai 
1ni fyned yn fanwl dros yr oll a wnaeth ac 
a gynyrchodd ysgrifell Eben Fardd, o her- 
wydd gallem yn rhwydd lenwi ì ran o'r 
Geiriadur. Ond yn awr, y mae Eben Fardd 
wedi marw, er yr 1iog o. wefror, 1803, yn 
ynog Fawr, yn on, yn 60 m 
oed. Claddwyd ef yn mynwent y plwyf. 
Nid oes angen dyweyd fawr am dano yn 
mhellach, ond mai dyn hardd o gorff, a glân 
o bryd ydoedd, ac o ran ei dymer yn ddystaw 
ac addfwyn, heb fod yn rffol iawn, 
gweddol » bob amser yn lled ddifrifol, 
ond ob fod yn sur a mursenaidd, a 
cherddai a'i ben yn pwyso yn gyffredin ar ei 
ochr dde, ac yn edrych yn wastad yn isel. 
Dawn trwstan oedd ganddo i ymadroddi, ao 
am eì fod yn wybyddus o hyny, ofnai ei fod 
yn fwy o faich nag o fudd i gymdeithas; 
ond er y byddai ei hun yn ofni ac yn teimlo 
felly, byddai pob dyn o chwaeth lenyddol yn 
hoff iawn o'i eithas ef. Fel cymydog, 
r oedd yn dawel, siriol, a charedig, yn 
llenwi adwy fawr yn Nghlynog a'r ardal. 
Fel bardd, yr oedd yn ymdrechgar a llafurus, 
cyraeddod ben yr ysgol; ac fel beirniad, yr 
oedd y onest a gwrol, eto yn eithaf bonedd- 
igaidd. Ni byddai un amser yn rhoddi ei 
law yn drom ar feirdd ieuainc aflwyddianus. 
Ni lygrodd eì awen erioed i gyfansoddi nac 
englyn na cherdd i foddio ffyliaid. Fel 
Oriston didwyll, dihoced a'c ydwybodol, 
syml a diaddurn, dychlynaidd a ffyddlon, 
yr oedd ei gydwybod yn hynod o dyner. Yn 
yr eglwys yn frawd, yn ei deulu yn offeiriad, 
ac yn ei ardal yn berarog! Duw. Bu yn 
aelod a swyddog da_yn eglwys y Trefnydd- 
ion Calfinaidd am lawer o flynyddau. Ond 
efe a fu farw yn dawel, gan ymo hwys ar 
eì Waredwr am iachawdwriaeth.—Heddwch 
i'w lwch. 
THOMAS, JOSHUA, gweinidog y Bed- 
ddwyr yn Lymington, Hamshire, yn 1767. 
roedd yn enedigol o sir Benfro. Derbyn- 
iwyd ef yn aelod yn Rhydwilym. Aeth i'r 
athrofa yn Nghaerodor, Yr oedd yn wr 
ieuanc deallus a gobeithiol. Cafodd alwad i 
fod ar brawf yn Lymington, yn Hamshire, 
yn 1767. Yr oedd arwyddion o foddlon- 
rwydd ar ei lafur; er nad oedd neb yno 
wedi eu derbyn, er ys chwe neu saith mlyn- 
edd o'r blaen, ychwanegwyd y gy mndawyr 
yn fuan a derbyniwy Thai, flwydd 
ganlynol adeiladwyd yno gapel newydd, Yr 
oedd golwg obeithiol ar os yn y lle. 
Yr oedd ôd draul o adei du yn Z400, a'r 
eglwys wedi casglu £200 o honynt. Ychydi 
wedi hyny gdanfonodd yr eglwys efi Ye 
dain, ì gasglu yr hyn oedd ddiffygiol. Cafodd 
dderbyniad caredig yn y ddinas, er ei fod ar 
y fath neges. Yn mis Mai yr oedd wedi 
casglu yr Byn oedd angenrheidiol. Ymad- 
awodd a Llundain, gan obeithio cydorfol- 





daddoli, 


eddu, ayd-ddiolch, cydweddio, 


a a'i bobl dros amser; on h 
ychen dae y t oll, wrth letya ar el daith | yn 
cafodd wely ith, felly aeth, yn glaf iawn, 
a bu farw rtamouth. _ Gorphenodd 
ef ei holl waith mown byr amser, ae aeth i 
dawel n 

THO A, OEN, neu PH Wyn yn 

Efion.” ef yn y Ílwy yn 1786, 
mown aef wy chan o'r enw Ohwilog, yn 


Llanarmon, yn y 
y în farw Yn na fab brawd ì 
ion Lleyn. Yr oedd y gwr hwn yn un 
o'r rhai teilyngaf o gael eî gofnodi yn mhlith 
hanes enwogion Cymru r oedd yn ddyn 
hynod ar lawer c Treuliodd y rÎan 


Fwynf oi 098 yn eì cystidd gan iddo gael ei 


dewytho ae yd gan gy d frwm, nes di- 
mel ei yr yn hollol, fel 
nad mad llai ud o hono, er pan oedd o 
gylch pumtheg mlwydd oed, a bu yn y cyf- 
hwnw am fwy nag ugain mlynedd. Pan 
oedd yn y sefyllfa hono ymroddodd i Han |! 
gwybodaeth mor bell y goddefai ei 
wendid iddo, fel y. daeth yn hyddy 
iaith Gymreig, unig yn og íf 
ddarllen yr. iath, An deallaf ei hegwyddor- 
ion Ad i seiniau mor a pet, eb gy- 
no athraw dae yddysg yn y 
Seisneg, acmewn amryw iBithoedd a bod- 
aethau mewn ddoniaeth a chelfydd d. 
Gwnaeth ei wely oddifewn ac oddiamgylch 
iddo yn llyfr 1, a phan ydoedd yn an- 
alluog ì i gymud ei oddieithr ei freichiau 
lyn ; Muniod offeryn i gyraedd pob 
oddi astell, trwy yr hyn bethau yr 
ymwelodd. uw mae yn debyg ag ef, ac yr 
enillodd ei galon i ymorphwys ar Grist am 
h ŵ d. Arferai Ye arch, B. daw o Dwll- 
e we ef, a ai ei dŷ, 
ii, ymwel, ddyddan dan ag ef, & cbael b boddlon, 
swydd yn y nehylch ei brofiad a'i wybodaeth 


am drefn achubiaeth hadur, pende 

odd gyd ag ychydig gyfeillion o Gapel He yg 
ddyfod yno y gynal cymundeb MHWySIg, a 1 

dderbyn yntau yn aelod o Ga elyg Bu 

John Thomas m alluog ì anog o'r bara 

yn y cymundeb hwnw, yr nì fu yn ei 


enau er llawer o hynyddau cyn h 
Yr oedd hyn tua'r flwyddyn 1810. Cynal. 
iwyd addoliad lled gyno yn eì ŵp, mown 
canlyniad, a ffurfiwyd yn o eglwys Gristion- 
ogol, ac yn y flwyddyn 1835 adelladwyd yno 
gapel bychan d destlus. Byddai pobl fwyaf 
parchus y wlad yn arfer ymweled a John 
omas. Bu Shelley, tn bardd; Fenton, yr 
hanesydd; W. A.S., yn 
nghy lluaws mawr o cdwwinyddion a 
beirdd ynh ochr ei wely. Yr oedd Dewi 
W Gwilym Ddu, Eben Fardd, W. 
Md eel | Williams, yn rhai o'i gyfeillion 
penaf. af, Y Pan yn 73 mlwydd oed cymerodd 
cronic bronchitis afael m ei gyfansoddiad, a 
bu farw yn yr oo, orpenaf 8th, 18569. 
(Gwel Hanes ei d a'i Weithiau Bardd- 
ono a Y, Tarsh. Jones, Porthmado d| yn 
ABEL, Castellne oed 

bregethwr MAS, dar Trefnyddion anad. 


Ganwyd e ef y yn y y wyddyn 1761. 


THO 


———  _— Y ——— 


gm 5 
hwn a bawb, ac a gerid gan baw um" 
YN amy ao ymdrechgar iawn gyda'r 
y waith, &c yn gynorthwy mawr i'r achoe yn 
y rhyn a'r ' gmnrdaget gyda'r cyfenwad y 
do; ond efe a fu farw yn ngha- 
Pla eì T “ddyddiau a'i ddefnyddioldeb, yn y 
flwyddyn 1799, yn 48 mlwydd oed, gan adael 
gyn weddw a llawer o blant yn an. 
daa Bu ei weddw yn fam anad 
i'r achos hyd ei marwolaeth yn 1838, y 
wedir i'w holynwyr fod felly ar ei hol... 
THOMAS, DANIEL, Penrhiwgaled, yn 
sir Aberteifi. Mab ydoedd i I i Dafydd ac Anne 
Thomas, o'r Gors, yn wyf Llanbedr 
Felfre, yn sir Benfro, Te y y band ef tua'r 
flw dd mn 1785. Pa beth cedd h holl helyntion 
ei febyd a'i ieuenctyd, nis gwyddom, na phe 


dydd cyn h- wng yr ysgol, y canu yn 


yn Seisne allan o U ued a'r gweddïo gan 
un o'r En g neu Seisn 


eg, 
yn ol CA Wedi ei ddyfodiad 
d y canu gryn lawer. Yr 


d ofo un pryd a Mr. Bevan, y 
cenadwr i YM. car, a'r ddau un 
wers, yn gystal a dyn ieuanc a o'r enw 


Jones, o Athrofa eglwysig y Bontfan, yn 
Morganwg, yn amser liau haf yr ysgol 
hono. Yn mhell cyn hyn y mae tri wedi 
marw. Aeth Bevan i Madgascar, Jones i 
Morganwg, a Mr. Thomas i Penrhiwgaled, 
nid pell o gymydogaeth yr athrofa tua'r 
flwyddyn 1818 neu 1819; a pharhaodd i 
weinidogaethu yno hyd ei farwolaeth. Yr 
oedd Capel y. Wig i'w pryd hwn, ac 
mewn Cysylltiad” a P carl awdliad Ônd 
Ldeiladwyd Piaga au. Yn 
eiladwy yn ym nyddau. n 
eì amser ef y abod mn y mynyd ei adeil- 
adu o newydd. Yn ei amser ef hefyd yr 
adeiladwyd Maenygroes, yn ymyl y Ceinew- 
ydd, capel helaeth a chyfleus. Bu llwydd- 
1ant mawr ar ei weinido th yn y parthau 
yna o'r wlad, er na fu efe mwy na gweini- 
dogion ereill ddim heb eì ofidiau. mae 
yn genym weled cynulleidfa Penrhiw- 
hyd at rhyw dri neu bedwar, i dy 
mewn cymundeb, golwg brydferth & - 
ffrous iawn ar unrhyw eidfa. Byddai 


mn byw mewn fyddyn o'r enw Llwynon, ar 


y môr; ao yr oedd ysgol Sabbathol dda 
yn cyfarfod yno, feì un o ysgolion Penrhiw- 
a chyfeillach fisol yno a chyfarfod 


THO 


571 


THO 





eddi cenadol. Perthynai hefyd i'r ysgol 
abbathol yno ysgol gân, dan ei arolygiad 
a'i gynorthwy ef. Y mae effaith ei lafur 
cynyddol i'w weled eto yn yr ardal yn 
nghanu capel y Wern, ffrwyth naturiol yr 
ysgol Sabbathol, a'r ysgol gân, a'r cyfarfod 
gweddi, a'r gyfeillach, a gynelid yn y Llwyn- 
on. Yr oedd yn deall canu mor bell nes yr 
oedd yn gallu cyfansoddi, Y mae tonau 
iddo yn aros ar gael, a chanant yn soniarus 
aboddhaol. Yr oedd yn ddyn o ymarwedd- 
iad diargyoedd ìawn, ac yn bregethwr goleu, 
adeiladol, a theimladwy. Yroedd pwyll a 
sefydlogrwydd yn perthyn iddo yn amlwg. 
Heblaw hyny yr oedd yn ddyn cryno iawn; 
yr oedd yn ffermwr cryno, bregethwr 
o, yn weinidog a dysgyblwr cryno a 
threfnus. Bhoddai i bob yeth ei le, ei drefn, 
a'i amser. Bu hiraeth mawr yn yr ardal- 
oedd hyny arei ol; a theimlid ei werth yn 
eglwysi sir Aberteifi yn gyffredinol. Byddai 
ganddynt ymddiried lawer yn eì gynghorion 
yn eu cyfarfodydd chwarterol, ac ar achlys- 
uron ereill. Yr oedd yn groes iawn i'r cyd- 
welya sydd gen ieuenctyd Cymru pan yn 
cyfeillachu a'u gilydd at briodi. A gwnaeth 
ei ran yn erbyn yr arferiad front ei 
dibenu allan o'i dŷ ei hun. Bu farw Rhag. 
22ain, 1848, yn 63 oed, o ryw beth fel y 
darfodedigaeth ar ol cryn nychu a gwaelu. 
THOMAS, ZECHARIAH, gweinidog gyda 
y Bedyddwyr, oedd yn fab ieuangaf Mr. 
Thomas, Esgair-Ithri, pl Conwyl-Gaio, 
sir Gaerfyrddin... Ganwyd ef Awst l3eg, 
1727. Cafodd ei ddwyn ì fyny mewn teulu 
crefyddol. Dysgwyd iddo Holwyddoreg Byraf 
y Gymanfa, pan yn blentyn; a nan yn 
ddeuddeg mlwydd oed, yr oedd wedi darllen 
Hen a'r Newydd Destamentau oll. Am 
dano ef gellir dywedyd, “' Ei fod yn blentyn 
yn gwybod yr ys yrau,” a thrwyddynt 
y “gwnaethpwyd ef yn ddoeth i iechyd- 
wriaeth.” n ystod yr amser y bu yn 
wyddorwas, yn gymaint a'i fod yn mhell 
dicartref, ac oddiwrth un gymdeithas o 
Fedyddwyr, arferai fyned i wrando at y 
Trefnyddion Calfinaidd. Ar ol gorphen tymor 
eì egwyddorwas, bu yn aros yn ngwahanol 
ranau o'r wlad, ac yn mhob lle sylwid arno, 
a derbyniai barch mawr, yn herwydd ei sobr- 
wydd, eì ddefnyddioldeb, eì ffyddlondeb, a'i 


ddiwydrwydd. Cedwai y Sabbath gyda 
manyldra; yr oedd hefyd yn cilio rhag 
cwmpeini drwg. Yn y flwyddyn 1748, pan 


yn byw yn y Gelli, cafodd ei dderbyn 

aelod at y Bedyddwyr, yn Maesyberllan. Bu 
ei fuchedd fanwl yn ystod ei gysylltiad a'r 
eglwys hon, yn foddion i'w wneud yn wrth- 
ddrych hoff i'w weinidog, ac i gyfeillgarwch 
parhaus gael ei wneud rhyngddynt. Pan 
yn 21 mlwydd oed, priododd a merch Mr. 
Rees Thomas, ger dysul, Ceredigion. 
Yr oedd y tad a'r ferch aelodau gyda y 
Bedyddwyr, yn Nghastellnewydd E , â 
gymudodd yntau i fyw i'r gymydogaeth 
hono, ac aelododd ei hun yn yr un eglwys. 
Enillodd yma barch mawr yn fuan ; ao nid 
yn hir y bu cyn iddynt ei anog i ymarfer ei 











17517. 
erbyniad 
ac oddicartref. Yn 1762 


gethwr cynorthwyol i'w frawd M. Parch. 
' enycoed, 
Yn y lleoedd hyn, 
llafuriodd gyda derbyniad mawr, hyd farwol- 
aeth y gweinidog yn 1768; ac yn 1771, caf- 
odd ef a dau bregethwr cynort. l ereill, 
eu neillduo yn gydweini ogion, Xn ystod 
ei drigianiad am wyth mlynedd ar hugain 
yn endyan, cafodd fwynhau llawer o 
gysuron, a chyfarfyddodd a llawer o brofed- 
igaethau ; ond trwy y cwbl bu yn ffyddlon 
gyda'i waith pwysig. Un o'i brofedigaethau 
mwyaf oedd colli gwraig dduwiol a chariad- 
lon yn y flwyddyn 1782. Trwy hyn gad- 
awyd ef a chwe o blant mewn sefyllfa unig. 
Profedigaeth lem arall a'i cyfarfu yn fuan. 
Aeth amser am iad ei dyddyn allan, 
a derbyniodd yntau rybudd i ymadael, ond 
gan ei fod yn methu cael lle arall, cadwodd 
of am dair blynedd am gymaint arall o ar- 
dreth ac a dalai. Pan yn y sefyllfa adfydus 
hon am le ìi drigianu, dechreuodd feddwl mai 
ewyllys rhagluniaeth oedd iddo ud, yn 
gymaint a'i fod yn derbyn diadau 
taer oddiwrth eglwysi pellenig i ddyfod 

weinidogaethu i'w plith. Yr amser hwn yvs- 
grifenodd at ei fab, y, Parch. Benjamin Tho- 
mas, o Culm , 8 dywedai, “* Nid wyf yn 
gwybod dydd fy marwolaeth, yr wyf wedi 
meddwl yn fynych mai y bedd yw y ty sydd 
i mi, ac weithiau yn synu fy mod cyhyd yn 
dyfod yn addfed, ond yn fynych y mae yr 
ystorom yn addfedu diweddar d. Dy- 
wedai wrtho fuan efn: “' Dichon, o 
dan y goruchwyliaethau gofidus sydd wedi 
fy ngoddiweddyd yn ddiweddar, fy mod yn 
rhy barod i ddywedyd fel Jacob gynt, “ Yn 
fy erbyn ìi y mae hyn oll.” Yr wyf yn fwy 
annedwydd yn fy meddwl y blynyddoedd 
diweddaf hyn nag am y deugain mlynedd 
cyn hyny. Yn nghanol y dug, gwawr- 
iodd rhagluniaeth arno, a chafodd dyddyn 


y gymydogaeth, o'r enw y Llwyn, i'r 
wn yr aeth ìi fyw 


1790. Mewn llythyr 

a ysgrifenodd at ei fab Ebrill y 10fod, 1799, 
y mae yn dywedyd: ““Bum oddicartref am 
dair wythnos mewn dau gyfarfod trimisol, a 
phregethais bob dydd. Cyn i mi fyned 
dicartref, yr oeddwn yn anhwylus iawn 
ond dychwelais mor iach ao y bum erioed.” 
Yn yr un llythyr rhydd hanes o gyfarfod cy- 
oeddus yn ghaorfyrddin, a'r gweinidogion 
a fu yn pregethu yno ar bynciau a t- 
iedig—sef pechod gwreiddiol, etholbtigaeth 
bersonol: & Uhregywyddol, edigaeth 
neillduol, galwodigae effeithiol, a dyfal 
barhad.” Dyben y cyfarfod hwn oedd ym- 
drechu rhwystro diluw Arminiaeth ag oedd 
yn ymegnio boddi y byd yn y dyddiau hyny. 
ug swe hwn i Gri yn ffyddlon yn 9i 
ddydd gwaith. Yr oedd yn ddyn mawr 








THO 


— —- nw — — _ 


iawn mewn gweddi, yn bregethwr efang- 
ylaidd ac ysgrythyrol, amyneddgar, di- 
dderbyn wyneb, a llym yn erbyn pechod. 
Ond efe a hunodd yn yr angeu Ionawr 16eg, 
1816, yn 89 mlwydd oed. Bu yn pregethu 
yr efengyl am yn agosi 60 mlynedd, nc yn 
weinidog i eglwys y Bedyddwyr, yn Aber- 
duar, oddiar marwolaeth ei frawd, y Parch. 
Timothy Thomas. y Maes, yn 1768. Yr oedd 
yn enwog mewn moesgarwch, ei gyraedd- 
1adau duwinyddol, a'i sel dros ledaeniad 
gwirioneddau yr efengyl. 

THOMAS, SAMUEL, gweinidog yreglwysi 
Annibynol yn Bethlehem a St. Clears, sir 
Gaerfyrddin, & anwyd yn Cwmcych, sir 
Gaerfyrddin, yn y flwyddyn 1814. _ Pan oedd 
ei frawd Michael Thomas wedi newydd “ael 
ei urddo yn weinidog yr eglwys Annibynol 
yn Wootton Bassett, Wilts, Mr. Samuel 

homas oedd blaenffrwyth gweinidogaeth ei 
frawd yn y lle hwnw. Efe a ddechreuodd 
yn fuan bregethu, a chafodd ei dderbyn i'r 
coleg Annibynol, yn Aberhonddu, a phan 
orphenodd ei efrydiaeth yno, cafodd alwad 
oddiwrth yr eglwys Annibynol yn Nhref- 
draeth, sir Benfro, i gymeryd ei gofal 
bugeiliol, â'r hyn y cydunodd; urddwyd ef 
i gyflawn waith y weinidogaeth yn y flwyddyn 
1843. Ar ol hyn efe a ymroddodd a'i holl 
egni i waith y weinidogaeth. Llafuriodd 


_— — — 


'gyda chymeradwyaeth a llwyddiant mawr, 
cynyddodd H wrandawyr fel y gorfodwyd yr 
eglwys i adeiladu capel llawer helaethach 


na'r un oedd ganddynt, a rhoddodd Mr. 
Thomas ddeheulaw cymdeithas ìi lawer ìawn 
o aelodau newyddion. Pan wedi treulio tua 
17 o flynyddoedd yn Nhrefdraeth, efe a 
briododd a Mre. Nicholas, gweddw y diweddar 
Gadben Nicholas o'r lle, yr hon oedd wraig 
grefyddol, bwyllog, a thra chymhwys i'r 
sefyllfa o fod yn wraig gweinidog yr efengyl. 
Nid hir y bu wedi hyny cyn symud i gymeryd 
gofal yr eglwys Annibynol, yn Bethlehem a 
St. Clears, sef yn 1860, lle yr arddelodd Duw 
ei lafur ìi raddau helaeth Adeiladwyd yn ei 
amser ef gapel hardd a thra helaeth yn St. 
Clears, lle yr arferai bregethu yn Gymraeg a 
Saesneg bob nos Sabbath i gynulleidfa 
barchus alluosog. Tua diwedd mis Mawrth, 
cymerwyd ef yn glaf, ac ar ol chwech wyth- 
nos o gystudd, bu farw ar yr 8fed dydd o fis 
Mai, yn 55 mlwydd oed. Claddwyd ef Mai 
12fed yn nghladdfa Bethlehem, pan wein- 
ddodd ar yr achlysur y parchedigion Evans, 
ebron; Lewis, Brynberian; Davies, 
Gideon; Jones, Oaerfyrddin; a Davies, 
Glandwr. Yr oedd Mr. Thomas yn ddyn o 
gorph hardd, o ymddangosiad boneddigaidd, 
yn gyfaill cyni, o wneuthuriad cadarn, 
yn Gristion diffuant, ac yn bregethwr ys- 
grythyrol a thra adeiladol. 
HOMAS, OWEN, gweinidog yr efengyl 
da'r Annibynwyr, yn Llanfechell, sir Fôn. 
Ganwyd ef yn nghymydogaeth Rhosymeirch, 
yn yr un sir, yn y flwyddyn 1764. Daeth at 
yrelydd tra yn ieuanc, a chafodd eì. dderbyn 
yn aelod o eglwys Orist yn Rhosymeirch, 
gan y Parchedig weinidog, B. Jones, o Bwll- 


572 


| Parchus iawn o'r enw Carrog, 


THO 


heli. Gwedi hyny, a chan ei fod yn wr 
ìeuanc o fuchedd santaidd a doniau helaeth 
mewn gweddi, cafodd ei anog i arfer ei 
ddawn i bregethu yr efengyl, yr hyn & 
wnaeth, a pharhaodd felly tra y bu efe byw. 
Efe a lafuriodd yn ddiwyd yn y winllan, a 
gwenodd Duw ar ei lafur drwy ei wneud yn 
offeryn defnyddiol yn eì law ì gasglu yn 
nghyd gynulleidfaoedd, a sefydlu eglwysi 
mewn gwahanol ardaloedd yn y sir. Efea 
fu yn foddion i ddechreu yr achos yn 
Ceirchiog, Llanddeusant, Cemes, Silo, Seion, 
a Pentraeth, yn nghyd ag amryw leoedd 
ereill. Pan gymerodd ofal yr eglwys yn 
Llanfechell efe a symudodd i fyw ìi amaethdy 
lle y treuliodd 

weddill ei ddyddiau. Efe a lafuriodd yn 
ddiflino tra y gallodd. Oddeutu blwyddyn 
cyn ei ymadawiad dechreuodd waelu, fel nas 
gallai fyned oddiamgylch ond ychydig, na 
phregethu ond anaml, eto pan y gallai âi i 
ymweled â'r eglwysi, a phregethodd tra 
medrodd. Y testyn olaf y pregethodd oddi- 
wrtho ydoedd Rhuf. viii. 19. ““Oanys awydd- 
fryd y creadur sydd yn dysgwyl am ddat- 
guddiad meibion Duw.” wasanaeth 
gyhoeddus olaf a wnaeth ydoedd rhanu yr 
ordinhad yn Ebenezer, ond gan ei wendid 
nis gallodd orphen. Cynorthwywyd ef gan 
ei fab Thomas Owen. Amlygai ei gyflawn 
oedd ef wedi bre- 

“ Rhyfedd 


gethu mor ffyddlon i ereill. 
r Pan yn son 


efn,” eb efe, 


' Yr 


farw; ac yn ymwybodolmai byw crefyddol 
yw y dedwyddaf, yn annibynol ar farw a'l 
dragywyddol ganlyniadau.” Gyda'r profiad 
melys hwn terfynodd yr hen filwr ffyddlon 
eì yrfa trwy farw yn yr Arglwydd, ar y 
1lôfed o Ebrill, 1833, yn 690ed. Y nos o 
flaen eì angladd pregethodd y Parch. W. 
Griffiths, oddiwrth Rhuf. xiv. 8, y testyn a 
nodwyd iddo gan y trancedig; a'r Parch. 
W. Jones, Amlwch, oddiwrth 2 Tim. iv. 8. 
Dranoeth hebryngwyd ei ran farwol i fyn- 
went Ebenezer, yn ngwydd oddeutu 2,000 
o edrychwyr. Gweinyddwyd ar yr achlysur 
n y Parchedigion a enwyd, a'r Parch. D. 
ames, Rhosymeirch.  Yno-—yn mynwent 
Ebenezer, y gorwedd ei ran farwol, yn dwyn 
tystiolaeth, er yn ddystaw, i'r addolwyr ei 
fod wedi cyoeddi iddynt yr Iesu yn Waredwr, 
Nid llai ydoedd ei ofal am y ddyledswydd 
deuluaidd gartref, ac oddicartref hyd y gallai. 
Difyr i'r meddwl duwiol fyddai clywed a 
chyduno â'r mawl a offrymid ar yr allor 
deuluaidd yn Ngharrog yn y boreu gyda 
gweddi. A hawdd fyddai i'r dyeithr aelaii 
rrog ar eì dro weled y parch oedd yn cael 

ei ddangos i'r rhan hon o addoliad, wrth 
edrych ar y drêfn reolaidd a'r dull syml 








THO 





z— 


a welid ar y teulu lluosog a fyddai yno, 
Cofid yn hir gan y rhai aì hadwaenaì, ei 
agwedd syml pan yn dynesu at orsedd 
, fel un yn myned i'r lle santaidd. 
Byddai agwedd ddifrifol ei gorff yn ddang- 
oseg o agwedd eì feddwl, fel y gellid casglu 
wedi hyn oddiwrth ei ddull taer a difrifol yn 
ei weddïau. Yn ei bregethau byddai weithiau 
yn athrawiaethol, yn aml yn ymarferol, a 
hob amser ymdrechai fod yn gymhwys- 
iadol, Dywedai yn felus am Iesu, a gwaeddai 
allan yn fynych yn ei bregethau, “O ein 
Crist anwyl!—Ein Iesu anwyl!” Byddai 
ei ddull difrifol yn cael effaith ddwys ar ei 
wrandawyr yn aml, â'i ymgais oedd eu 
““perswadio” i dderbyn Crist, a dewis cre- 
fydd i fyw, yna caent fodd i ““obeithio”' pan 
marw. Boed ei ffyddlondeb yn gymhell- 
ad i eroill ì fod yn ddiwyd. 

THOMAS, TIMOTHY, o'r Maes, oedd 
weinido y Bedyddwyr, yn Aberduar, sir 
Gaerfyrddin. Ganwyd ef yn y Tyhon, plwyf 
Caio, Mawrth 2il, 1720. Cafodd ei ddwyn i 
fyny yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. 
Yr oedd o'i fabandod yn tueddu at ddifrifol- 
deb, derbyniwyd ef yn aelod eglwys yn 
Mhencoed, ger Llanbedr, Ceredigion. Y 
flwyddyn ganlynol, dechreuodd arfer ei 
ddoniau i bregethu a flaen yr eglwys, ac 
oedd yn dra derbyniol yn mysg ei ymyd- 
ogion ; gwelwyd yn dra buan y byddai yn 
debyg o fod yn seren ddysglaer mewn oes dra 
anwybodus a thywyll. Yn 1543, cydunodd 
yr eglwys yn unfrydol i'w urddo. Oddeutu 
y pryd hwn efe a briododd, ond bu farw ei 
wraig yn mhen blwyddyn wedi priodi. _ Efe 
a briododd yr ail waith ag ŵyres i Mrs, 
Jones, o'r aes. yna efe 2 gymerodd y 
ty , âc u yn byw a'ideulu ar ei o 
hyd 1816, dan y synu nt. Yr oedd Mr. 
Thomas yn dyfal gyflawni ei ddyledswyddau, 
gan bregethu gair y bywyd i bechaduriaid 
marwol. Pan fyddai ddeddf n dreith- 
destun, yr oedd mynydd Sinai oll yn fwg, 
ac fel pe buasai y taranau a'r mellt yn 
chwyrnellu allan o'i enau, a'r oll yn ddwys 
fel y bedd; o'r tu arall, yr oedd megys ud- 
gorn arian yn peraidd ddadseinio efengyl 
gras, trwy ddarlunio dyoddefiadau Crist, ei 
gariad anghydmarol at bechaduriaid, a'u 
taer wahodd i gymod a Duw. Gyda dychryn 
rhyfeddol y darluniai boenedigaeth y coll- 
edig: ac mewn darluniadau bywiog a heirdd 
yr arliwiai lawenydd gwynfa Duw. _ Yr oedd 
yn mhell o fod yn efelychwr gwasaidd o neb ; 
meddyliai drosto eì hun, a thraddodai ei 
feddyliai, nid a geiriau a ddysgir gan ddoeth- 
ineb ddynol, ond a ddysgir gan yr Ysbryd 
Glân. Cyfansoddai ei bregethau yn gyffred- 
inol gyda diwydrwydd, manyldra, a_gofal 
mawr, ac yn fynych harddai hwy a sylwadau 
hynodol, yr hyn ar unwaith a arddangosai 
ei adnabyddiaeth helaeth o'r ysgrythyrau a 
chalon dyn. Addefai y rhai a'i hadwaenai, 
nad oedd nemawr wedi eu donio yn well at 
bob rhan o'r weinidogaeth, rhoddodd yr Ar- 
glwydd iddo “'dafod i fedru mewn pryd 

faru gair wrth y diffygiol.” Yr oedd yn 

Y 








_— ——— —_ — 
— — - 


o — —— — — 


ddeiliad ffyddlon i Grist, yn ddiysgog i'w 
achos, a chadarn yn ei broffes eì hun. Fel 
duwinydd, yr oedd Mr. Thomas yn rhagori 
ar lawer yn ei ddydd trwy y dywysogaeth ; 
yr oedd yn ysgrifenydd wedi ei ddysgu i 
deyrnas nefoedd, ac yn dwyn allan o'i dry- 
sgorau bethau newydd a hen; ei ysgrifen- 
iadau a enillasant ìddo barch mawr yn mysg 
y duwiolfrydig o bob enwad. Y llyfrau a ys- 
grifenodd ac a gyoeddodd Mr. Thomas oedd 
y rhai canlynol; efe a gyfieithodd lyfr bych- 
an a elwir, “' Tystiolaeth y credadyn am 
nefoedd,” argraffwyd hwn a phregeth o wait 
Mr. Thomas ar 2 Pedr ìi. l0, yn 1757. Yr 
oedd ef wedi ysgrifenu a phregethu hon yn 
agos ì ddechreuad ei weinidogaeth, a son am 
ei hargraffu, ond ni wnaed hyny hyd yramser 
uchod; galwyd y bregeth “ Y Gareg Wen,” 
yn ol Dat. ui. 17. Wedi hyny dechreuodd 
ysgrifenu ar bynciau sylfaenol crefydd, yn 
enwedig Trueni dyn trwy y Cwymp, & 
Rhad Gyfiawnhad, a_ Iachawdwriaeth 
Etholedigion trwy Iesu Grist. Cyflwynodd 
y llyfr hwn i'r eglwysi yn cyfarfod yn Aber- 
duar, Pencoed, lîethel, a Bwlchyrhiw, mewn 
llythyr blaenorol, amseredig Ionawr laf, 
1559. Y mae fel corff byr o dduwinydd- 
laeth, wedi ei ysgrifenu yn dra eglur a chy- 
nwysfawr, enw y llyfrhwn yw “Y Wisg 
Wen.” Yn 1764, argraffodd gasgliad o Em- 
ynau o'i waith ei hun, yn cynwys 125 o gan- 
iadau crefyddol, y maent yn llwythog o 
athrawiaeth yr efengyl, ond nid yn eithaf 
cywir mewn barddoniaeth, et> y maent ar yr 
ystyriaeth hyn, rai graddau o flaen ugeiniau 
o'r emynau a genir yn ein haddoliadau yn 
breseuol, Yn 1766, argraffodd lyfryn bychan 
a elwir, “ Rhwymyn Perffeithrwydd, neu 
Frawdgarwch Parhaus,” NN cynwys l112 
o dudalenau. Heblaw y llyfrau a enwyd, 
cyoeddodd ddau dreithawd dros arddodiad 
dwylaw ar y rhaì a dderbynid i gymundeb 
yr eglwys. Cyoeddwyd ateb i'w lyfr dros 
arddodiad dwylaw yn 1763, yr hwn a ateb- 
odd yntau yn 1766. Buasai yn dda gan 
amryw o'i frodyr a'i gyfeillion, pe na buasai 
yn argraffu ar y pwnc hwn, ond yr oedd 
amryw yn ei anon i'w wneud, ac yr oedd 
ef yn barnu yn gydwybodol mai ei ddyled- 
swydd oeìd gwneyd hyny. Yn 1767, ar- 
graffodd gyfieithiad o waith Mr. Ewen, ar 
“Fedydd,” ac efe a ychwanegodd ychydig 
ato. Eiolygiadau duwinyddol oeddynt Gal- 
finiaeth bur; diffynai eì farn ei hun gyda 
diysgogrwydd a chadernid. Fel pregethwr yr 
oedd eì glod yn yr efengyl, trwy yr holi 
eglwysi y dyddiau hyny. Ei elfen oedd bod 
yn ddefnyddiol, er ei fod yn wael iawn ei 
iechyd Y rhan fwyaf o'i holl weinidogaeth. 
Yr oedd yn dysgwyl angeu dros flynyddau, 
o'r diwedd gorphenodd ar y 12fed o Dach- 
wedd, 1768. Claddwyd ef yn monwentplwyf 
Pencareg, am nad oedd lle claddu wrth 
gapel Aberduar y pryd hwnw. Gosodwyd 
careg hardd ar ei fedd, a'r argraff ganlynol 
arni: “'Timothy Thomas, gweinidog yr 
efengyl, taranwr a dyddanwr, a hunodd y 
12fed o Dachwedd, 1768, yn 48 mlwydd 


THO 


—— ——— 


oed,” O ran ei berson, yr oedd yn deneu ac 
yn dal, tua chwech troedfedd o hyd. Yr 
oedd yn dra hyddysg o'r Gymraeg a'r Seis- 
neg, ac wedi o peth gwybodaeth o'r 
Grywaeg. Nid oedd er yn blentyn yn iachus 
ìawn; yn fuan ar ol iddo ddechreu pre- 


gethu, efe a waelodd yn raddol nes gorphen 


ei yrfa. 

THOMAS, DAVID, o Droedyrhiw, Mer- 
thyr Tydfil, ydoedd fab i William ac Ann 
Thomas, o Droedyrhiw, plwyf Llandeilo- 
fawr, sir Gae in. Ganwyd ef Chwefror 
26ain, 1814. Oafodd addysgiadau o'i febyd. 
Arferai fyned i'r ysgol Sabbathol er yn 
blentyn; a bu yn ym iawn droeti 
hyd ei fedd. Yn amser diwygiad 1828, ym- 
unodd David Thomas a'r glwys Gynull- 
eidfaol yn Hermon, ger Llandeilo-fawr, 
hon, y pryd hwnw oedd dan ofal y Parch. 
Daniel bones, o Grugybar, sir Gaerfyrddin, 
wedi hyny o'r Aber, Brycheiniog. Anogwyd 
ef gan yr oglwys i arfer eì ddawn i bregethu ; 
ac yn y flwyddyn 1832, efe a gydsyniodd. 
Mewn canlyniad gwahoddid ef i bregethu yn 
fisol yn yr eglwysi cymydogaethol. 
ychydig amser a jr ysgol yn Rhydybont, 

da'r Parch. W. Jones, yn awr o Abertawy. 

sgodd egwyddorion y iaith Seisnig yn lled 
ada. yno; a w ei lafur poreono godi 
hyny, dae uog ì dde ÌO &w 
sisnlg gyda rhwyddineb. Wedi ymadael 
a'r ysgol, treuliodd y rhan fwyaf o'i amser 
gyda'i ewythr yn y Ty-isaf. Gweithiai ar y 
tyddyn ddyddiau yr wythnos, a phregethai ar 
Sabbathau, yn y manau a gwlwai yn fisol. 
stod y blynyddau hyny teithiodd 
ychydig i bregethu drwy ranau o'r Deheu- 
dir. Yr oedd yn dderbyniol iawn, heb un 


son annymunol am dano yn un man ar ol ei 
adawiad. Hefyd yn am daith drwy 
organwg. Ho e awr gan eglwys 
Saron, Troedyrhiw, Merthyr aâl, a 
rhoddwyd galwad iddo yno. Felly efe a 
urddwyd Tachwedd 19eg, 1840, pan oedd 
llawer o weinidogion yn nghyd. Yn fuan 
wedi urddiad Mr. yoma yn yrhiw, 
rhoddod einidog Oraigy argod eglwys 
hono i fyny. a chymerodd Mr. Thomas ei 
gofal yn ei le; ac efe a lafuriodd yno, mewn 
cyswllt a Throedyrhiw, yn gymeradwy a 
llwyddianus iawn hyd ei farwolaeth. Ar y 
10fed o Fehefin, 1841, 
a Miss Hannah Gel ing, un r aelodau ei 
eglwys, yr hon a fu yn am gymwys 
iddo yd ei fedd. Ni Thafodd eì gydwedd ac 
yn u nemawr o gysuron yn eu 
cyflwr priodasol, canys dechreuodd ei iechyd 
fuan. Bu dros amr 

fisoedd yn gwaelu, ond parhaodd i bregethu 
ychydig hyd o fewn pumthefnos i derfyn ei 
oes. Bu Tarw ar y ôed o Hydref, 1843, yn 
dawel, a'i bwys ar Grist eì Iachawdwr, gan 
adael priod serchus, plentyn amddifad, a 
lluaws o berthynasau a chyfeillion mewn 
alarareiol. Fel arwydd o barch i'w ran 
Birwol, mynodd yr eglwys wneud bedd iddo 
dan hiw. 
Ar ddydd ei angl luos- 


unodd mewn priodas 


areithfa, nghapel Troed 
add. ymgynullodd to 


674 





THO 





og yn nghyd i'w hebrwng i'w wel ì 
pên weddïwyd ac anerchwyd M gwysafodo: 
lon gan Trodyr cymydogaethol. Fel dyn, 
roedd Mr. Thomas yn un o'r rhai mwyaf 
niwed. Anhawdd cael neb yn fwy gochel- 
Tr nag ef, rhag drygu unrhyw ddyn yn ei 
eimladau, ei gymeriad, neu ei berson, drwy 
ymddygiad, , neu weithred, Fel Cristion, 
llir dyweyd yn ddibetrus, ei fod mor ber- 
an y LE 
ei o'r yr ymunodd ag 
eglwys Dduw hyd ei farwolaeth, heb gy- 
maint a chael ei ddrwgdybied, chwaethach 
cael eì brofì yn euog o gamymddygi Fel 
pregethwr, nis gellir dyweyd ei fod yn tra 
rhagoriaryc in ; ond nid gormod fyddai 
dyweyd ei fod yn bregethwr call, trefnus, a 
a defnyddiol. Fel gweinidog, yr oedd yn 

dra diwyd yn ei gylch. Os gartref, ac 

lach, nid elai un c od gweddi, cyfei 

ach ol, nac Ysgol Sabbathol heibio, 
heb ei fod ef yn wyddfodol, ac yn gwneud ei 
ran ynddynt, Yr oedd ei ofal yn fawr am 
heddwch a chysur yr eglwys, a dychweliad 
y gwrandawyr. Trwy eì ymdd giad santaidd, 
eì ymddyddanion duwiol, eì sercho. , 
8'i ddiniweidrwydd digyffelyb, ei ddiwyd- 
rwydd i lenwi ei gylch, eì weddïau dwysìon, 
&'ì bregethau diwygiadol, efe a fu yn foddion 
yn ystod ei weinidogaeth fer, i ychwanegu 
ugeiniau at yr eglwys yn Nhroedyrhiw, ac 

Tn Ts NW sybergol. — (Diwss 
MAS, TIMOTHY, oedd weinidog y 
Bedyddwyr yn Aberduar, sir Gae in. 
Ganwyd ef y fwyddyn 1754. Yr oedd 
yn fab i'r Parch. Timothy Thomas awdwr 


““ Y Wisg Wen Ddysglaer,” ac yn frawd i'r 
Parch. Thomas Thomas, Peckham. Efe a 


unodd a chrefydd tra yr oedd efe eto yn 
leuanc, a dechreuodd bregethu yn fuan wedi 
hyny, ac urddwyd ef yn weinidog yr eglwys 
y berduar oddeutu 1782, neu 83. Yr oedd 

. Thomas yn cael eì amgylchu gan ber- 
thynasau enwog wedi oes! o'i flaen, wedi 
cydoesi ag ef, ac wedi oesi ar ei ol ef. Eto 
nid dyna yr unig berl a ellir osod yn nghor- 
on eì gymeriad, yr oedd ef ar ei ben ei hun, 
yn wr o osodiad Duw, offeryn o'r fath 
enwocaf dros Dduw i enill dynion at Dduw, 
wedi ei nerthu a'i bleidio gan Dduw am 
flynyddau meithion, ac yn niwedd ei oes, ar 
ol ei boeni pen ymweliad y dyddiau blin, 
cymerwyd ef gan Dduw i ogoniant, lle y 
gorphwys oddiwrth ei bryder a'i lafur, ao 
mwynha bresenoldeb ei Dduw yn oe 
Efe a fu am haner canrif yn weinidog ffydd- 
lon yn Aberduar a'i changenau, Mr. Timoth 
Thomas oedd y prif weinidog trwy 1N ho 
amser, a byddai y gweinidogion ereill oedd 
yn ei gynorthwyo yn eithaf boddhaol, o dan 
ei arweiniad a'i gyfarwyddiadau ef. Yr 
oedd yn esgob, ond nid oedd yn ceisio bod 
yn archesgob. Yr oedd y gweinidogion a'r 
eglwysi oddiar barch calon iddo yn rhoddi 
yr arweinyddiaeth yn ei law ef, ac ni chaws- 
ant erioed eu siomi yn yr gmddiriedaeth 8 
roddwyd iddo. Cynysgaeddwyd ef a chorff 


THO 


—— 


_ 


lluniaidd a harìd, yr hwn a gadwai yn 
drwsiadus a boneddigaidd. Yr oedd 
hollol ddidderbyn wyn a'a dyn at bob gradd 
a stylfa, "may edd he er garedig,. 


dig, ayn chymwyn 
Porllodd braidd Di braidd Duw am flynyddau meith- 
i a'i changenau; ac nì 
neb yn cymeradwy yn y cyfen nag 
Elai yn ei ddull boneddigaidd & phone 
derfynol as ei draul eì hun, i sefydlu achos- 
lon newyddion, gan estyn ei nodded iddynt 
yn eu gwendid. Y mae erbyn hyn lawer o 
eglwymi cryfion Ngh , ag sydd yn 
yledus am eu bodolaeth ì 'w lafur a'i dd- 
londeb. Nid oedd ofn dyn yn ei flino. 
laddodd ag amryw o gyfeillornadau ei oes, 
yn enwedig Arminiaeth a_ Sosiniaeth. Yr 
oedd dychryn ar y Sosin weled Mr, Thomas 
o'r Maes yn agos ao. Defnyddiodd ei 
dalent, ei ainser, a'i feddianau, er lles crefydd. 
Nid oedd y gydnabyddiaeth a dderbyniodd 
ond megys gwegi, yr hyn a wariodd 
mewn llawer ffordd i'r d; i'r dybonion goreu. Bu 
artal i'w lafur; nid 
d addon: dder- 


yn 
yn 


ei lwydd yn gyf, 

efe a. bregethodd lawer, ond efe baidd 

byniodd lawer i'r eglwysi. 

wastad yn cael y uchaf yn 

frodyr. Treuliodd ei flynyddoedd olaf, wedi 

iddo g gael ei orddiwes gn y dyddiau. blin, 
ydd ferch yn Aberteili, yr hon a fu 


yn 
yd ei 


od garedig iddo hyd. ei ddiwedd. Sy- 
mudod rteifì o gylch 1831, lle y 
gwnaeth yr hyn oll a allai o ddaioni, yn 


nghanol parch ac anrhydedd ei gydnabydd- 
ion hyd difarw, yr hyn a gymerodd le Ion- 
awr laf, 1840, pan yn 86 mlwydd oed. 
Claddwyd ef yn Aberduar, yn ymyl y capel, 
lle y bu yn cyoeddi cymod ì adur 
waed ei groes ef. Bydd enw Mr. Thomas, 
o'r Maes, yn uchel tra Cymry a Chymraeg 
yn bod ; ac nid oes ond eithrediadau y 
ydd mawr diweddaf, a ddichon roddi eglur- 
der h fawredd y daioni a gyflawnodd yn ei 


THOMAS, SAMPSON, oedd lefarwr 
gyda' r Trefny ddion Calfinaidd, yn sir Benfro, 
odor oedd o ardal Trelech, eir Gaerfyr- 
ddin. Ganwydeftua' 'rflwyddyn 1739. Nid oes 
un wybodaeth am ei rieni, pa un a'i crefydd- 
ol a'i peidio oeddynt. Gan fod hen eglwys 
gan yr Annibynwyr yn Nhrelech, tebyg mai 
yno y byddai ei rieni yn arfer addoli; a ; 
chan fod mwy o naws ymneillduwr ynddo 
yntau, nag oedd yn gyffredin yn yr hen Dref- 
ddion, tebyg yw, maitrwy ryw gysylltiad 
fo y a shynu leidfa Trelech y cynyrchwyd 
EN Yr oedd yn ei ieuenctyd yn llanc lled 
t, ac yn dueddol i yfed llawer, ac efe 
hefyd oedd pen ymladdwr yr ardal, a chan 
gyfateb i'w enw, Sampson, yr oedd yn gy- 
yn arfer bod yn drechaf; ond ni 
chafodd ei rwysg i galw y gwasanaeth 
hwn yn hir, ei wyd ef pan tuag 21 
mis Nâ oed i Wasangoth' meistr gwell, ac at 
llawer anrhydeddusach. Wd yw ein 
hanes yn ein hysbysu pa fodd, na bryd 
y dychwelwyd ef at grefydd, na pha amse 
y dechreuodd bregethu. Daeth i air Bonfro 


hardd, yr hwn a gadwai yn | yn y Blwyddyn 1719, p. 
asgar. 
fu 
Benfro. 


515 THO 


Y drwyddyn | 1773, 
briodi 


nes diweddwyd 
hyd 290 y godd pan wyl 
ae yn nodedig ddar- 
od iddo y a'i briod farw yr un amser, a 
chael eu claddu yr un diwrnod, ac yn yr un 
bedd, yn mynwent Tregroes. Byddai Samp- 
son Thomas Rh cael eì yn wr cadarn 
ym eh grythyrau ; erai rhai o'r hen 
bl ddyweyd, ei fod yn un rhagorol iawn 
yfarfodydd egl eglwysig. Arferai fyned ì ì 
bergwaun un waith yn 


yna a gal 
SabbEth hwnw mewn ni aUbatl 
Sampson Thomas. Moroh i iddo a ef oedd y 
kim ragorol, hono, riod y Parch. (Nhref 
gweinidog yr ynwyr, yn Nhref- 
,» 8c wedi hyny yn Mhenybont, sir 


ef gan angeu 
68 mlwy MEN 


ynyo 


. THOMAS, JOHN, oedd weinidog yr An- 
ydoedd 


yn ddyn bynod o ran eì syml. 
Hare ei dduwioldeb, a thynerwch ei gyd- 
wybod; er prawf o hyn, dywedir fod ganddo 
ryw adeilad wedi ei yn ymyl eì dy, a 
bod y rhai a'i cododd wedi bod mor dwyll- 
odrus yn eu gwaith, fel y syrthiodd yr adeil- 
adi lawr cyn idd ynt bron ei orphen. Pan 
ddaethant at Mr. Thomas i geisio eu tal, efe 
a ddywedodd, “ Pa fodd. y gellwch ofyn tal 
genyf, a'ch gwaith wedi s o cyn braidd i 
chwi ei adael? N wr echreuodd ddau 
yn regu eu a dywedai y na L 
y llall, cy Arnat tl, y cnaf budr, y bu y bai.” 
“ Nage,” ebe y llall, “ celwydd 8 ddywedi, y 
fìlain melldigedig, 'arnat tì y bu y bai.” 
«“'Tewch druain,” ebe Mr. Thomas wrthynt, 
'*yn hytrach na'ch clywed yn rhegu eich 
gily 'dd, fel yna, gwell genyf dalu i chwi y 
cwbl;” ac felly y gwnaeth. Yna aethant 
aith an chwerthin yn eu dyrnau ain eu 
Uod i myned drwy eu gorchwyl mor 
hw lus, heb ystyried dim am y cyfrif sydd 
raid iddynt roddi mewn barn am Êr fo yin- 
ddygiad anghyfiawn ac ysgeler. fod Mr. 
Thomas yn ì ddyn tra hynod orau ei ymar- 
weddiad duwiol, eto, eglur yw nad oedd 
mor ddoniol fel pr ethwr a'r rhaì fu yno 
o'ì flaen, o ganlyn iad ni thorodd allan drwy 
y wlad er lledaenu achos crefydd. Nid oedd 
dim yn gynhyrfus yn ei woinidopaeth i ym- 
osod ar bechodau ac annuwioldeb y wlad, 
am hyny gwanhaodd yr achos dan ei ofal o'r 
hyn ydoedd yn flaenorol. _ Yr oedd gelynion 
crefydd yn fwy dystaw a digynwrf yn ei er- 
byn ef; obleg gyd tra y caiff satan a'i ddeil- 
iaid lonydd, eb i woinidogion yr efengyl 
wneuthur ymosodiad cynhyrtus ar eu teyrn- 
as a'u harferion llygredig, gadawanthwythau 
lonydd i'r cyfryw weinidogiou. Er fod Mr. 
Thomas yn ddyn duwiol, uc yn bregethwr 
efengylaidd, eto nid ocdd yn feddianol ar 





THO 676 THO 





— du 











ysbryd gwrol a chyoeddus, doniau, na 
dull cynhyrfus a chyffrous ì ymosod ar y 
byd annuwiol, ac oedd hoffi. gorwedd 
mewn cysgadrwydd pechadurus, nid oedd y 
byd yn feimlo ond .ychydig oddiwrth ei 
weinidogaeth, ac nid oedd satan yn gofalu 
fawr am godi wynebiad iddo. Nid oedd 
mp feddianol ar ysbryd cenadol yr hen weini- 

ogion ag oeddynt wedi bod yn Nghymru 
ugeiniau o flynyddoedd o'i flaen, y rhai a 
dorent allan trwy dymhestloedd cryfion ac 
erledigaethau blinion, gan bregethu efengyl 
y deyrnas, nes cynh byd a'i lanw a 


Deheudir, a darllenodd ddeddf y goddefiad ì'r 
ymneillduwyr yn y modd mwyaf cyoeddus, 

gosodd y perygl o alonyddu yr addoliad, 
a sicrhaodd iddynt, y byddid yn sicr o ym- 
ddwyn o hyny allan yn ol y gyfraith tuag at 
bwy bynag a'i troseddai. Gostegodd hyn y 
dymhestl erledigaethus yn y dref, fel na bu 
yno erlid mwyach. Tua dechreu yr adfyw- 
iad ar grefydd yn amser Mr. H. Harris, y 
bu farw Mr, John Thomas, gweinidog Pwll- 
heli, yn y flwyddyn 1742, hwn a fawr 
gerid gan bobl ei ofal a'i gyfeillion yn y dref, 
fel dyn duwiol a gonest. 

THOMAS, HUGH, un o hen lefarwyr 
cyntaf y Trefnyddion Calfinaidd yn Lleyn, 
&ir Gaernarfon, efe a ffodd o Leyn i ardaloedd 
Caernarfon a Llanberis, rhag ei ddal gan 
erlidwyr creulon; ond ymddengys modd 
bynag, i'w ffoadigaeth fod' yn ofid iddo ì 
raddau mwy neu lai dros ei oes, am na safai 
ei dir yn wrol, a dyoddef y canlyniad, bydd- 
ed y peth a fyddai. Yr oedd cyfaill iddo 
wedi eì gynghorii fyned i'r Cwmglas, Llan- 
beris, uasai yn cael llei ddio yno; 
felly efe a aeth yno tua 30 milldir o'i artref, 
cafodd yno, ar ol rhoddi ei hanes, bob cared- 
igrwydd, a aed gwely iddo mewn ogof 
yn yr Wyddfa, yr hon oedd yn ymyl, a bu 
yn aros yno ddydd a nos, a'r bugail defaid 
yn dwyn bwyd iddo bob dydd pan yn ym- 
weled a'r defaid. Bu yn aros yno am wyth- 
nosau. Yn mhen amser cafodd fyned i'r tŷ 
i gysgu y nos, a myned i'r ogof. ar doriad y 
dydd i lechu hyd yr hwyr. Yr oedd ei 
wraig yr holl amser hwn yn anadnabyddus 
o'i helynt, ac yntau yr un modd a'r eiddo 
hithau, a chan fod arno hiraeth am ei gwel- 
ed, penderfynodd fyned adref. Cychwynodd 
ychydig cyn nos o'r Owmglas, a chyraeddodd 
gartref cyn dydd, a llechodd yn ei wely dra- 
noeth. Pan ddaeth y nos drachefn, gan yr 
ofnai aros yn hwy yn ei dy ei hun, torodd ef 
a chyfaill dwll yn y ddaear, yn agos i'w dŷ yn 
nghanol eithin, y rhaì a'u cuddient, fel nad 
ellid yn hawdd ei ganfod, yno yr ymosodai i 
wneud rhwydau bychain at wasanaeth teu- 
luaidd, a'r wraig a'u dygent oddiamgylch 
i'w gwerthu, neu i'w newid am fwyd. Bu 


ioldeb, ac nodedi i idd - 
Tua di yn, g am ei wyleidd-dra. 


ddall, ond ni roddodd heibio gynghori ei 
gyd-ddynion. a ldom o ba oedran y 
u efe yr gannf 
ddi yeddat ywbry chanol y 
EVAN, gweinido Bedydd- 
wyr, yn Moleston, ger Narberth, Tr Benfro. 
Derbyniwyd ef yn aelod yn Rhydwilym, yn 
1731, corffoli eglwys Moleston, chid 
armo fel dyn ieuainc gobeithiol, ac yn deby 
o ddyfod i wnì lle y gweinidog. Wedi 
bod ar brofiad yn arfer ei ddoniau yn eu 
plith, ac yn gymeradwy ganddynt, neilldu- 
cyd ef, i'r meinidogaeth edi 4ydd, 1736. 
orthwyai ar achos y Parchedigio 
Enoch Francis, a Miles Harsy. Ni im 
neillduol yn Moleston, wedi sefydlu Mr. 
i. Thomas, weinidog yno, efe a'i 
b iliodd hi myddianus dros 47 o flyn- 
ac mis, ac yna hunodd 
esu Mehefin 4ydd, 1783. Yr oedd efo yn 
dra adnabyddus es pharchus yn yr eglwysi. 
ig, tangnef- 
eddus, a_chariadlon, ac yn weini og llawn o 


.D., Stook- 
well, a anwyd yn ynion, fferm yn nghylch 
inbych, sir Benfro, yn mis 
Medi, 1782. Ni chafodd William ond peth 
nesaf i ddim o fanteision dysgeidiaeth. Pan 
mn blentyn aeth i sgol a lywyddid gan 
archedig Mr, Williams, offeiriad y Dlwyf, 
hwn oedd yn bregethwr rhagorol iawn. 
mddengys eì fod wedi arfer m ychu 
eglwys ei blwyf, os nad yn rheolaid iawn, 
a 8ylwodd offeiriad parchus y lle arno, ei fod 
yn wylo yn fynych o dan ei apeliadau difrifol 
lw wrandawyr. Pan oedd hylch un 
ar hugain ' symorodd owi iad le yn 
u eglwysig; gadawodd y Llan, a 
daeth e' ] adlaw cyntaf yn y 
rhan ddeheuol o'r sir, Dygwyd y cyfnew- 
trwy weinidogaeth 
fath ddynion a Jones, Trelech, Morgans 
enllan, a Evans, Llwynyffortun, y rhai yn 
penylan amser hyn, & ddechreuasant daìu 
e a'r mydogaeth, a hrege 
mewn anodd-dai. am oedd addoldai wedi 
cael eu bedelladu y pryd hwnw yn y rhan 
hono o'r sir. D lun Mr. Olement Phiì- 
lips, gwr parchus a duwiol, yr hwn oedd yn 
preswylio mewn lle a elwid Uarne Mills, tua 
milldir o Vatson, adeiladu ystafell wrth eì 
dŷ, yr hon a roddodd at wasanaeth y gweini- 
dogion Annghydffurfiol o bob plaid grefyddol, 
er pregethu ynddi. Yr oedd hyn yn beth 
newyd yn y sir, teithiodd caneedd filldir- 
oedd lawer i'r lle dirgelaidd hwn, i wrando yr 
efen l. Dan irwy th dynion sant- 
yn yr a nod darfu i 
brofiad a theimlad crefyddol Mr. Thomas i 











THO 


-— —_ — —— 


fod yn llawer mwy difrifol nag yr ooddynt 
wy 








tro cyntaf mewn ty anedd. Wedi dechreu, 
Yr oedd y yn rhaid parhau. Daeth 


hyn, pregethodd gymaint adwy waith yr 
wythnos anewn gwahanol leoedd. yn A - 


a'r pentrefydd, lle pregethai. Cafodd 
Sardis a Sayndorefoot, lle y parhaodd 1 weini!- 
dogaethu hyd ei fedd, eu hadeiladu yn mron 
hollol trwyddo ef ei hun. Yn 1818, neill- 
uwyd ef yn weinid yD Sardis, ao mewn 
cy sylltiad ahwnd ofal gweinidog- 
aathol eglwysi ereill, ar wahanol amserau, 
sef Horeb, a Tredemel. Yr oedd yn gwneud 
hyn am fod y bobl yn rhy dlawd ìi gynal 
gweinidogaeth eu hunain Tua phumtheg 
mlynedd cyn ei farwolaeth. wodd y 
fferm, ac aeth i fyw i dy a adeiladodd iddo ei 
hun yn ymyl yr addoldy yn Saundersfoot. 
Yma y parhaodd i lafurio hyd d ei oes. 
Ni fu erioed yn ddyn holloliach; o'i febyd yr 
oedd yn dyner & gwanaidd, a bu blynydd- 
oedd olaf ei fywyd yn dymor o wendid a 
a llesgedd mawr. Ar nos Iau, Mawrth yr 
21ain, 1855, yn 73 oed bu farw. Yr oedd ei 
oriau olaf yn oriau o boenau corfforol mawr 
iawn, ond o heddwch ysbrydol didor. Dy- 
wedodd lawer o bethau tarawiadol iawn yn 
yr amser hwn. yn iu y clywodd raì 
o'i dogion n i un o'r teulu, pa 
fodd yr, oedd, gwaeddodd allan jn ei lais 
neillduol a threiddiol Rain han, “ dh 
wrthynt fy mod —yn JU” 
Ar un acblysur, dywedodd wrth Dat dd ei 
fab, (sef Dr. Thomas, Stockwell.) “ Y mae 
d ll, Dafydd, fy mab.” I'r 
Tyn yr ateb odd ei fab, h, Ydyw, ur nhad 
rhodiwn ar 
di atalfa ar y dyfyniad, “ ! w 
& wyr, yr wyf B yn gloff moesol, nid allaf 
rodio.” Dywedodd eì fab wrth o, “ Efe a'i 
i 1 ei , 80 &'u dwg yn ei fyn- 
we” Dyna bi” meddai ef, (rhai 


Íy 
nghario i.” Dre arall dywedai, “ Os bydd 


517 THO 


Le ——— —— 


Us ———— 
— 





— — 








rhyw un yn pregethu pre angladdol i 
mi, na fydded 6i destun Un TM a ymdrech- 
ais ymdrech deg,” &c.; “* Ond yr 
nf pob peth yn dom ac yn golled,” &c. 
Dydd yr angladd ymgasglodd tyrfa fawr i 
dalu y gymwynas olaf i'w weddillion marwol, 
fel hen gyfaill a gweinidog. Cyn i'r orym- 
daith Angladdol gychwyn, yn yr hon yr oedd 
canoedd lawer, traddododd y Parch. Joseph 
Williams, Bethlehem, anerchiad pwrpasol. 
Dywedodd wrth y rhai annychweledig oedd 
o'i amgylch fod, “' Un o'r rhwystrau mwyaf 
oedd rhagluniaeth wedi osod ar eu ffordd er 
eu rhwystroi ddinystr, yn awr wedi ei sy- 
mud.” _ Teimlodd pawb yr ymadrodd mewn 
modd difrifol. Ar ol hyn dechreuodd yr 
orymdaith gychwyn tua chladdle Sardis, lle 
bu yr ymadawedig yn llafurio fel gweinidog 
am yn ago6i ddeugain mlynedd. Darllen- 
odd y Farch, Mr Thomas, lers aros Tanad 
priodol o'r ysgrythyrau santaidd, a - 
odd. Anerchwyd y gynulleidfa mewn: modd 

ifri i, gan y Parch, J. Lewis, Henllan. 
Ar ol gweddio, a chanu em priodol i'r am- 
gylchiad, cauodd y bedd hyd ddydd y oodi 
arun a berchid gên bawb o'i gydnabod, ao 
un o'r dynion mwyaf duwiol, pr” thwr 

uog, & gweinidog llafurus, yn 

Sedd Mir. Thomas wedi ei gyn du â 
meddwl êang a galluog. Yr oedd o deim- 
ladau tyner ìawn; ei ddeall yn hynod o fyw- 





mhob man yr elai yn dderbyniol. Am flyn- 
yddoedd ni bu neb trwy y sir a dynai fwy o 
gynulleidfa pa le bynag yr elai, neu a - 
yrchai fwy oddylanwad nagefe. Ni fethodd 
erioed i enill ei gynulleidfa yn hollol dan ei 
dd Jan wad, & nbad teimlada maur 

ei nerth ar y o au yn rhyfeddol; 
yr oedd fynychaf yn gadael ei wrandawyr 1n 
wylo. I dagrau yn hidl, anfynych NR M nid 

au 


rhyfeddol a wnaeth ar ei gynulleidfa, pan yn 
odi pregeth ar ddyoddefiadau Crist. 


mladdodd Crist eifrwydr yny 


edodd y Jehofah wrtho mewn 
effaith, “Ymladd, fyn Joshua, a minau 
a ddaliaf y goleu iti, a safodd yr haul yn 
Gibeon, a'r lleuad yn nyffryn Aijalon. 

nd ymladdodd Orist frwydr foesol yr 
hil ddynol, diffoddodd Duw goleu, ac ym- 
nefoedd fel sachliain.” Darfu 


oedd ÌO aredi , 
hau yr had, & phorth! afeiliaid, mo 


1 
Ys 
: 
E 
i 





THO 


dylanwad, ei th. Yr ychydig 

u a ddarllenai oed yn mysg y goreu 
ynoithiau d ddol, Crn Howe, Locke, 
Watts, a Poo , oeddynt ei hoff awduron, & 
gwnai 'ddarllen. y rhai hyn drosodd a throsodd 
gyda man mawr. Ond y Bibl oedd 
eilyfr; yr 


yn byw ynddo—yr oedd yn 
artïef i'w enaid; yr oed cedd yn un cadarn yn 


yrau,—yr oedd yn gyfarwydd a Yi 
eidio, yn oe oedd yn deall ei athrawiaethau, 
ac wedi ei lenwi gm n llwyr a a'i ysbryd, Erys 
ei barch a'i glod lle yr yn byw yn uchel 
yn mysg cenedlaethau i Tyd, ac ni bydd 
ei ddefnyddioldeb mawr yn Undb diogan yeladwy, 


PYFHOMAS, DAVID, Llanddywibrof, Cor. 


edigion, einido y Trefnyddion Calfinaidd. 
“ ym ms Hydref, 1777, oblegid 


hyny arferai dd yweyd pan id ei 
mae un o blant y flwyddyn tair saith oedd 
ef. Enwau ei rieni oedd Thomas a Sarah 


oedd ei fam yn 


hon oid yp 


Cychwynodd gyŵn 1809. Yn N 
ws n wyn 
Ng ŵn |y 


flwydd ol, dechreu regethu 
awyd Yn unig Isle of Wight. 


wedd y mwydyn Fe ,ymada amser rei 
ymrwymiad w 
ad cwelodd a , dan bregethu yn ei goaf 
an felly “yr hen filwr” y gelwid ef gan 
trwy 6i oes. yn yl fìlwriaeth rhyngai 
Hwy el doo n mor dda, fel y cai ef, agos 
beih bynag a ofynai DAU a hyny ]awer 


b mil 
gyni men ], Yd. Ymadawiad oafodd 


g ar £50 o wobr am “ddychwelyd yn ei 
a thri mis o amser i ddyfod i'r wlad i ym- 
nu YcR yn ydleyard ag addewid o 
dde i fod wyddog ar ar e1 ddychwel- 
iad i'r fyddin, on oedd N odi cael ei flino 
gymaint gan annuwio e wyr, yn 
nghyd a' Mr caethiwed crefyddol oedd 
mysg, fel mai ofer ceisio eì berswadio ì d- 
gynio a'r cais. Priododd Mehefin 10fed, 
1810, a Sarah Davies, merch i amaethwr 
frifol yn nghym re Llanddewibreti. 
Yr oedd hithau he wraig synwyrol a 
chrefyddol iawn. am amser 
hir—pedair blynedd yn yn aad heb allu 


ud yn ei gwely. Ebrill 22, 1837, yn 55 
od, » ehedodd i'w thregywyddol orphwyafa. 
iddynt chwech o feibion ag un ferch, 
Ganwyd rai a'u goroesodd— sef y Parch B. 

5 Thomas, Llandeilo, a'i chwaer. Priododd 

ail waith a. gwraig wedd ud o o gymydogae 

o'r enw R HN Sdn gu H 

odd ati ì 1 fyw, ond ni RW, nemawr o amser 


i'r deb “hyd pen ein gwahano 
angau, ” a ddyfod i 'byd Yna dychwelodd 


5678 


THO 





i'w hen ardal, a llon oedd gan bawb ei weled. 
Yr wedd yn gristion didw TMad Yn &_phrofìadol, 
ynaws a ei holl ym- 
ddygai, ac yn trei â ds â, efengylaidd, a 
wy. Ïïny t 
YR tio drwy Ogledd a Deu, Deau, a chafwyd 
efynelh oll ymddygiadwn. yn gystal ag yn y 
Ms bynag, Ai, b senrogi Ony wyaf anystyriol 
Maiy m an 
d cn l R a wisgai am dano a 
r8sono am o yr 
Gêm dd Iesu Grist yn wastad. Gwir yw, 
harai “glywed ei lef yn yr heol,” eto 
nddygiad boneddigaidd a sant- 
aidd. ei ei fford ì galon pob dyn. an gyfar- 
fyddai a yn am Oddi " gwrthwyneb u, & 
oddiwrth ddynion llai nag ef 
ei ad Tnedrai ddyoddef y cwbl n ddystaw, 
heb wrth neb; fd id meddwl 
mai heb weled a theimlo T y by ond camc 
synied mawr oedd hyn eimlai i'r byw, 
ond yr oedd ganddo y Tat reolaeth ar ei 
bryd, fel y medrai baidio cymeryd arno ei 
od yn o dim. Mewn gair yr oedd yn 
rhy Tfawr i bethau ! bychain i effeithio dim 
arno. Llawer gw hy gwelsom ef wedi 
artref Babbath unde KH rhydd, er aros 
mr ginan un Blew: 
hwoe yr wydd,” a rhyw nyn, 
fe ir yn gweini, a'r hen batriarch 
der o'i mw mor dawel a'r oen. Nid 


wch nafuriol i ì oedd hyn, ond Yn 
uyn ew syl 
ar edyn ffydd 


yy ces an wedi ei ì lyngo 

Y wehlaw an meddw] yn sbo enau yr o 

had, ac yn cymdeithasu ârGwra bortreadid 

ynddi, nes hofìio'r cwbl o gwmpas iddo; 
“' Yn edrych ar ogoniant lwydd 


me mewn drych, ac yn cael ei newid i'r 


ddelw, o ogoniant i ogoniant, megys 
gan Ysbrydyr lwydd.” Acfel ydyw d 
Sa gwr yn d, yr hwn a'i hadwaenai 
yn dda, ac wedi bod am flynyddoedd yn 


gyfaill mynwesol ìddo. Ni welais i neb 
erioed yn dobycaeh i'r Arglwydd Iesu, beth 
bynag mewn llawer o bethau, na'r gwr sydd 
yn myned tua'r gladdfa heddyw, a_phrin yr 
wyf yn meddwl i fynwent Llanddewi dderbyn 
gw ion dyn mor ddifai yn mhob peth.” 
““ Oawsai dystiolaeth cyn ei symud od 
iddo ryngu bodd Duw,” a hefyd na buasai 
yr Arglwydd ddim yn hir heb ymweled a'i 
achos mewn modd hynod. Dywedai wrth y 
cyfeillion “deliwch ati dipyn yr Wyf 
yn credu fod y wawr elw an rhywbolh 
rhyfedd wrth y drws. 
trwst llawer o wlaw,—fe Mnwi, y nr y llyna eyd 
YDY ” Fly y bu. a Sabbath diweddaf 
u yn yca y gwlaw yn u 
; 8c yi pi nes gwlychu yr holl 


Sydd gy th, “ Dirgelwch” yH lw dd 
hw o'i. yn 
ao gm oriau, i'r ydi i weddio yn 

weithiau gadael ei 
tori allan ì i ganu— ysiaall, yn 


Dre bryniau tywyll niwlog, &c.; neu 
dewidion, dewch yn awr, &c. 


THO 








Yr oedd trwy ei oes yn hynod mewn gweddi, 
fel y gŵyr y cynulleidfaoedd yn gy . yn 
enwedig yn sir Aberteifi. Pan dderchafai el 
« ddwylaw sanctaidd heb na digder na dadl,” 
. gan dywallt ei galon gerbron Duw, ac y llefai 

““'Trugarha, anwyl Arglwydd trugarha,” &c., 
byddem yn cael ein swyno gan ei lais son- 
iarus, ac yn cael ein gwefreiddio gan nerth 
ei ysbryd mewn gweddi. Byddai megys yn 
ym u a'r Hollalluog. Dyma lle yr oedd 
cuddiad ei gryfder ef. Bu yn grefyddol am 
65 o flynyddoedd, ac yn pregethu am 55. Ac 
yn ystod ei oes hirfaith, ni thybiodd ei hun 
yn ddigon cryf erioed i dori un cyoeddiad. 
Un Sabbath y methodd; a'r diweddaf oedd 
hwnw. “'Pan allan o waith allan o'r byd.” 
Ychydig o Sabbathau cyn marw, aeth dros 
ugain milltir o ffordd uchel a_ digysgod, ar 
dywydd garw iawn at ei gyoeddiad; ac erbyn 
myned i'r capel boreu Sa bath, yr oedd yno 
ddau neu drio bregethwyr ieuainc gartref, 
wedi methu myned at eu cyoeddiadau, 
meddynt hwy, gan yr hin erwinol y pryd- 
nawn o'r blaen. (Cymerodd yr hen wr 
hwynt mewn llaw, ac a'u ceryddodd yn llym, 
nes cywilyddio o honynt, acaddaw na wnaent 


yn 
gynt, iddo fod yn 
echreu ei oes weinidog- 
yn mhob R 
eudir Cymru, hanes pa 
ddo yn bur gyflawn o'r flwyddyn 
1810 hyd 1830. Gorphenodd ei yrfa mewn 
rfoledd Ionawr 17, 1869, yn 82 oed. 
eddwch i'w lwch hyd foreu caniad yr 


udgorn. WN 
THOMAS, TIMOTHY , inidog y Bed- 
dd undain. ef yn y 
h dyn, 1159, oedd yn fab i'r Parch. 
J osbua Thomas, Dlaollioi, Cafodd ei dd h 
moreu ei di gwirionedd. 
Âm DYRO or a'ìd dd efi artref 
undain. Derbyniwyd ef yn aelod o'r 
delwysyn Devonshire-sguare. Yn yflwyddyn 
1776, anogwyd ef i ddechreu pregethu ger 
bron yr eglwys, ac yntau a gydsyniodd a'r 
alwad, ac wedi gweled arwyddion amlwg, eì 
fod yn meddu doniau i'r swydd wenidog- 
aethol, efe a anfonwyd i'r athrofa yn 
Nghaerodor, dan olygîaeth y Parch. Hugh 
Evansa'i fab, y Dr. Caleb Evans. Ni alwyd ar 
Mr. Thomas allan i bregethu hyd y gwyliau 
1779, pan ar y 3ydd o Fehefin, rhoddodd yr 
eglwys gefnogaeth iddo bregethu yr efengyl, 
lle bynag y byddai i ragluniaeth agoryd 
o'i flaen, Yn 1780, anfonodd yr eglwys 
n Devonshire-sguare alwad iddo ddyfod ì 
bregethu iddynt am dri mis, gan fod eu 
einidog yn glaf, arwyddwyd yr alwad gan 
Mr. M ran ei hun, wn a fu farw 
pydnawn y Sabbath canlynol. Pregethodd 
r. Thomas yno y Sabbath hwnw, &c a 
barhaodd i io yn yr eglwys hono, o'r 
dydd hwnw, hyd oni analluogwyd ef i'r 


gwaith fethiant a chystudd. Yn mis 
wst, 1781, dewiswyd ef uw lbren i fod 
yn weinidog i'r eglwys. Ymddengys nad 


llafurus iawn yn n 
aethol. Byddai 


679 


THO 





— 


oedd yr holl aelodau yn cydweled. Ar yr 20fed 
o Fedi, 1781, efe a urddwyd i'r weinidogaeth. 
Yn yflwyddyn gyntafo'i weinidogaeth, cafodd 
gryn ofld oddiwrth rai personau o dymherau 
anedwydd, y rhaì a anesmwythent yr eglwys. 
Gan fod ei gorff yn gwanhau, a'i fethiant yn 
cynyddu, ar y 25ain o Dachwedd, 1824, urdd- 
wyd y Parch. T. Price i fod gydweinidog 
ag ef. Deugain mlynedd i'r dydd hwnw y 
progothai . Thomas ei bregeth gyntaf yno. 
i phregethodd Mr. Thomas on ychydig 
yn gr aeen ymaith yn maddol, Ar y Gel 
yn ymaith yn ol. o 
Orp enat, 1827, efe a hunodd yn an Yn, heb 
nag ymdrech nag ochenaid, yn y 74 flwyddyn 
o'ì oedran, a'i 47 fl ddyn o'i weinidogaeth, 
a chladdwyd ef yn urnhill. Priododd 
Mr. Thomas y waith taf a chwaer Dr. 
Caleb Evans, yr hon a fu farw yn y Awyddyn 
1797, gan ei adael ef a chwech o blant 1alaru 
eu colled, Cyn diwedd y flwyddyn 1798, efea.. 
briododd yr ail waith a boneddiges ieuanc o 
Market Harborough, o'r hon y cafodd un 
plen Yr oedd Mr, Thomas yn gweinid- 
ogaethu nid am fudr elw, ond. o barodrwydd 
meddwl. Rhai blynyddoedd cyneifarwolaeth, 
dywedodd wrth melod perthynol i'r eglwys 
oedd dan ei ofal, yr hwn a arferai ddu 
yn helaeth at y weinidogaeth, ond a ai 
abaenol Yn fynych o he dei fod yn byw 
ar y neilldu i'r ddinas, “ Frawd, byddai yn 
llawer genyf eich cael chwi yn ein plith, 
na der eich arian,” a chynghorodd ef i 
ddefnyd io y swm & arferai efe roddi at y 
weinidogaeth, i dalu am gerbyd i'w ddwyn 
i'r oedfaon lwys yr oedd yn aelod 
modol o honi. Yroedd pob peth o gylch 
. Thomas yn wrol ac urddasol, yn y pellaf- 
oedd mwyaf oddiwrth yr hyn oedd wael ac 
isel. byr oedd delw ei feddwl i'w weled ar ei 
wynebpry ac e ; 8c ei 
lygaid megys wedi eu cyneu a'r caredigrwydd 
haelionus a gwasgaradwy, a ddylifai megys 
diau allan o elfenau ei fodolaeth. Yr 
oedd ei alluoedd eneidiol fesurau tra helaeth 
uwchlaw y graddau cyffredin. Aeth symiau 
mawrion o arian drwy eì law, m un 
mewn ymddiried dros sefydliadau haelionus, 
ahyny am lawer o flynyddoedd, eithr nì 
thybiai efe un amser fel y gwna llawer, fod 
rhoddi arian pobl ereill, yn ei esgusodi rhag 
rhoddi yr eiddo ei hun. Yr oedd ganddo 
hyn a_eilw Solomon “* lygad hael.” Ŷr 
oedd ei lygad yn effeithio ar ei galon, a'i 
galon a'i cynhyrfai i ymddangos gyda'r 
laenaf, y gorchwyl clodfawr hwn, a'r 
achos na byddai efe yn eithaf adnabyddus o 
hono, a chwilid allan ganddo. Efe a wyddai 


fodd i ddyogelu y gwan, i gyfodi y syrth- 
pedig, ac ì amddiffyn y ig; & 
chalon llawer gweddw dlawd, a wnaeth efe i 


nu o lawenydd. Oafodd holl dywysogaeth 
o'r Gogledd i'r Deau, achos ì alaru o 
herwydd ei farwolaeth, acì o am golli 
o honynt noddwr mor haelionus a diflino. 
Ni ellir dywedyd yn awr, i ba faint o luoedd 
y rhoddodd efe ddyd a chynorth , 
yn mhob dull, a'ì dafod a'i ysgrifell, a'i "i 





ei awdwr anwylaf, ond nid oedd efe nemawr 
o ddyledwr ineb awduron, cynar nadiweddar, 
brytanaidd na thramor. Darllenai yr ys- 
thyrau gyda meddwl rhydd, a dygai allan 
yfroedd pur a dynai efe allan o'r ffynon 
oew a dihalog hono. Pan yr ymddangosodd 
yn angenrheidiol cael brawd ìeuanc i'w gyn- 
northwyo yn y weinidogaeth, efe a gydunodd 
gyda'r parodrwydd mwyaf serchog a'r 
mesurau, ac yn mhellach, efe a fynai gael y 
brawd a ddewisid i fod, nid fel cynorthwywr 
islaw, ond yn gydweinidog ag ef ar un- 
waith, fel na byddai galwad, ac na roddid 
achos i'r eglwys furmur, na t.raffertlîu am 
neb arall, ar Ol ei farwolaeth ef.. Yn vr hyn 
oll y dangosodd eithaf hunan-ymwadiad, 
gofal am, a chariad at yr eglwys, a sel 
wresog dros lwydd -ac anrhydedd achos y 
Gwaredwr. Pan y daeth methiant hen 
ddyddiau i wasgu ei natur, rhoddodd heibio 
bregethu a gweini agos yn llwyr. Yr oedd 
6i ofalon fel arolygydd mewn amryw achosion 
cyfraniadol, yn bwysig ac yn aml. Yr oedd 
eì gymeriad gweinidogaethol a christionogol. 
yn pelydru yn fwyfwy dysglaer yn ngolwg 
ei gydnabod, yn ei flynyddau diweddaf, fel yr 
eì ymadawiad fel tegwch wyneb yr haul, 
pan yn machlud yn ddigwmwl, a bydd i'w 
enw arogli fel rhosyn, wedi datod ei gorph 
yn llwch y bedd. 

THOMAS, RICHARD, “alem, Morgan wg, 
oedd weinidog gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1770, a bu farw 
ar y 23ain o Bagfyr, 1853, yn Nghaerdydd, 
yn mhen llaina blwyddyn wedi i'w ddef- 
nyddioldeb crefyddol ddarfod, yr hen dad 
parchedig Richard Thomas, o Lysyfronydd, 
ac yn fwy diweddar o Salem, Morganwg. 
Yr oedd pawb a'i hadwaenai yn ei ystyried 
yn gristion de, ac yn wr neillduol o fedrus 
1 gyflawni holl ranau ei swydd fel gweinidog 
yr efengyl. Yr oedd yn feddianol ar hel- 
aethrwydd mawr o ddoniau, neu gymwys- 
derau i ddyweyd ei feddwl ar unrhyw bwnc, 
a hyny yn gwbl ddifyfyr. Bu o ddefnydd- 
ioldeb mawr yn sir Forganwg am laweroedd 
o flynyddau, ac yn flaenaf gyda'r achos cre- 
fyddol. Nid oedd yn bosibl cwrdd a neb 
mor ffyddlon ag ef, at ei holl ymrwymiadau 
crefyddol, a phregethwrol: nid oedd byth yn 
tori yr un cyoeddiad, a byddai yn fwy cyd- 
wybodol na'r rhan amlaf wrth roddi ei 
gyoeddiadau, i fyned yrun mor aml i'r lleoedd 
gwanaf a'r eglwysi mwyaf lluosog. Yr 
oedd yn feddianol ar dymer dda, ao agwedd 
hynod o serchog fel dyn, yrhyn a barodd 
iddo gael mwy o'i garu, nâ nemawr un o 
weinidogion yr efengyl, gan y byd digrefydd, 
ac nid Tlai gan yr eglwysi yn g inol 
drwy y wlad. 

THOMAS, RICHARD, oedd weinidog yr 
Annibynwyr yn Mhwllheli, sir Gaernarfon. 
Brodor o ryw ardal yn y Deheudir oedd Mr. 
R. Thomas. Ymddengys yn oì llyfr eglwys 


Cilgwyn, mai tua'r flwyddyn 1743, pan aeth 


—— —— .— —_—_— — 


Mr. R. Thomas yn weinidog i Pwllheli. 
Dywedir eì fol yn fwy doniol a thalentog 
na'i ragflaenydd, ond. nid oedd mor brofiadol 
fel Cristion hynod o dduwiol ag ef, a barna 
rhai nad oedd ei syniadau yn oleu 8 chywir 
ar athrawiaethau yr efengyl, ac ymroddai 
yn ormodol wrth fodd rhaì i fasnach fydol. 
Dywedid iddo foddi pan yn lled ieuanc ger- 
llaw yr Iwerddon, pan ar ei hynt fasnachol 
ar y mor. Yr oedd wedi priodi a gweddw ei 
ragflaenydd yn y weindopaeth, a phreswyl- 
ient yn y Gwynfryn. Peth cyffredin gan rai 
pobl yn mhob oes yw beio gweinidogion yr 
efengyl, a dwyn cyhuddiadau i'w herbyn eu 
bod yn ymroddi yn ormodol i fasnach fydol, 
&c. Pa beth a wnant pan bydd eu heglwysi 
dan eu gofal yn rhy dlawd i'w cynal, neu yn 
rhy gybyddlyd i gyfranu tuag at eu cynal yn 
gysurus, nis pallant hwy a'u teuluoedd fyw 
mwy nac ereill ar wynt a dwfr glân, rhaìd 
iddynt gael ymborth a dillad fel ereill, llyfrau 
i'w darllen, ac amser i'w hastudio, gan ddar- 
paru ar hyd yr wythnos ar gyfer y Sabbath, 
fel y byddo ìi bobl eu gofal gael eu porthi a 
bara y bywyd. 

THOMAS, J. D., gweinidog y Bedyddwyr 
yn Felinfoel, sir Gaerfyrddin. Ganwyd ef 
yn Gwdig, ger Abergwaun, yn y flwyddyn 
1827. Bu farw ei dad, cyn iddo ef gael eì 
eni. Gwedi marw ei dad, symudodd ei fam 
i'w hen ardal enedigol ger Mydroelyn, sir 
Aberteifì, ac yno y riododd a'r Parch. W. 
Roberts, gynto Llanrhystyd. Efea ddysgodd 
yr alwedigaeth o ddilledydd. an yn 14 oed, 
efe a symudodd at ei fam a'i lystad i Gwm 
Rumni, sir Fynwy, aderbyniwyd ef yn aelod 
yn Jerusalem, Rumni, a chadwodd ei wisg 

lân, a'i arfau yn loewon hyd y diwedd. 

ai yn uchel yn meddwl y frawdoliaeth, fel 
dyn ieuanc rhinweddol a defnyddiol dros ei 
Feistr. Edrychodd ar winllan Orist pan y 
daeth iddi, fel llei weithio ac nid i - 
Cafodd yr eglwys foddhad fod ynddo def. 
nyddiau pregethwr, a rhoddasant gymhelliad 
taer iddo, arfer y dawn oedd ynddo, i siarad an 
dynion dros ac yn enw eì Dduw. Oydunodd 
a'u cais, aethi Athrofa Hwlffordd yn 1848. 
Er nad oedd ei feddwl yn dreiddgar, yr oedd 
ei chwaeth yn dda. Er nad oedd ei gof yn 
afaelgar, yr oedd ei amynedd yn fawr, ac er 
nad oedd ei ddychymyg yn fywiog, yr oedd 
ei olwg yn glir. Wedi treulio eì dymor yn 
yr Athrofa, aeth i'r weinidogaeth yn Mlaeny- 
ffos, Mehefin, 1850, oedd amser ei urddiad. 
Bu yno ds»os bedair blynedd, a bu yn offeryn 
i. ddwyn iniau ìi broffesu crefydd. 
Casglodd gynulleidfa luosog, a chadwodd hi 
felly hyd eì ymadawiad, aeth y capel yn rhy 
fychan i gynwys y gynulleidfa, gorfu iddynt 
adeiladu un mwy. Ond cyn ei orpheniad 
ym hollol efe a symudodd i'r Felinfoel. Tair 
lynedd a haner y bu efe yno cyn rhodio 
Adeiladodd yr eglwys 
iddo dy mawr, a phriododd wraig gan addaw 
iddo ei hun flynyddau o ddefnyddioldeb o 
lafur, ac o lwyddiant, ond bu farw Mehefin 
laf, 1858, a chladdwyd ef yn nghladdfa y 


ffordd marwolion. 





THO 








Felinfoel. Fel dyn yr oedd Mr. Thomas o 
gorff hardd a chadarn, edrychai yn gawraidd 
& boneddigaidd, yn dda a glân ei wisg. 
Yr oedd yn hynod o garedig, fe dywedodd 
un oedd yn eì adnabod yn “ ia erioed 
ei AU naì gym a8 » 
ôr bod ar ei golled ei Bun nid oedd ynddo 
ddim yn debyg i fradwriaeth. Yr oedd ei 
ymarweddiad fel Cristion yn arddangosiad o'r 

yn goedd mewn gwirionedd. Yr oedd 
ganddo feddwl uchel am grefydd, a chalon 
yresog yn ngwasanaeth eì Dduw. Cyfar- 
fyddodd a llawer profedigaeth, a llawer tem- 
tasiwn yn ystod ei » ond yn nerth ei 
Dduw, gorehfygodd ar bob llaw. Pel pre- 
gethwr by yn amrywio tc Wer, 
weithiau byddai yn esboniadol. Yn gy in, 
pregethu oedd eì hobi; yma yr ei rym, 
ei ddefnyddioldeb, a'i ogoniant yn gorwedd. 
Yr oedd ei bregethau yn gyffredin yn costio 
iddo lafur mawr; ary cyfan yr oedd yn bre- 
gethwr doniol, defnyddiol, a hynod o lw dd- 
1anus, a diau pe cawsai fyw ychydig flynyddau 


yn hwy, uasal un o'r pregeth 

mwya defnyddiol & phoblogaidd.” a “yr 
THOMAS, HENhY, gweinidog yr An- 
nibyn yn Godreyrhos, sir Forganwg. 
Garwyd ef yn y flwyddyn 1712. Brodor 
oedd o Lacharn, sir Gaerfyrddin. Pridd- 


feinwr oedd wrth ei gelfyddyd, ac yr oedd 
yn bregethwr cyn dyfod ì Godreyrhos ar y 
cyntaf, i gadw ysgol a phregethu yn achlys- 
urol. Yn mhen amser urddwyd ef i gyflawn 
waith y weinidogaeth. Yn mhen talm o 
amser wedi hyny, efe briododd a merch Mr. 
Jenkin Davies, Gellidochleitha yr hwn oedd yn 
byw ar ei dir ei hunan, ao ar ei dir oedd y 
^i lle cynelid yr addoliad. Cafodd Mr. E. 


omas gan ei dad yn nghyfraith am filond un 
o flynyd u, am ardreth o chwe cheiniog y 
flwyddyn, amod-weithred ar y ty, â 


wy 

helaeth o dir at gladdu, ac adeiladodd addoldy 
cyfleus yno. Yr oedd pobl yn dyfod o Gwm- 
neddiGodreyrhosiwrandoMr.Thomas. Efe 
fu o ddefnydd mawr, ac yn llafurus iawn yn 
yr 098 dywell hono. Byddai yn arfer myned 

y mynydd i bregethu i blwyf Oilbebill, 
yr hyn fa yn ddechreuad yr achos blodeuog 
gydd yn awr yn yr Alltwen. Yr oedd wedi eì 
orfodl gan henaint a methianti roddi fynu 


regethu amryw flynyddau cyn ei farw; yf 
Êyn a gymerodd îe yn 1802, pan yn 90 
mlwydd oed. 


THOMAS, JOHN, gweinidog y Trefn- 

ddion yn Aberteifi. Ganwyd ef yn ï 

wyddyn 1760. Efe ydoedd yr olaf o'r ho 
bregethwyr a neilldawyd gyntaf yn mhlith y 
Trefnyddion Calfinaidd i waith y weinidog- 
aeth, yn y flwyddyn 1811. Yr oedd wedi 
dechreu pregethu tua'r flwyddyn 1794, pryd 
yr oedd ef tua 34 mlwydd oed. Yr oelld y 
rhan gyntaf o'i oes yn hynod helbulus, yn 
18el 1awn o ran ei amgylchiadau, a'i drallod- 
lon yn fawr. Ond yn nghanol pob iselder, 
ni adawyd iddo ymwylltio mewn oferedd, fel 
plant ei oes yn inol. Gwnaeth broffes 
gyoeddus o grefydd, pan nad oedd ond 156e 
oed, a hyny gyda y Bedyddwyr; ond ni 

Z 


h81 


— I ————_ O Y ———— Y m—————————— 


aroeoid gyda'r enwad hwnw ond pedair 
blynedd, pryd yr ymunodd â'r Trefyddion 
Calfinaidd, N, rhai yr arferai eu gwrando o'r 
blaen yn fynych. Yr oedd ei hoffder o 
wrando progol u yn fawr iawn, feithiai yn 
fyn ch der mawr i wrando pregethau. 
dai weithiau yn myned cyn belled a 
rfyrddin ìi glywed rhyw hoff bregethwr, 
megys Mr. Lloyd, Henllan, ao ereill. Byddai 
ynaml yn son am gapel Twrgwyn, “ A'r modd 
y byddai einidogaeth Dafydd Morris yn 
in eì wr fel pechadur, ac am oruchwyl- 
Arglwydd tuag at ei blant.” 
Cymerodd J ohn Thomas arno ofal gwraig yn 
ieuanc iawn, a phrofodd i raddau pell, pa 
beth oedd helbul magu plant mewn coryn 
dlodi, cymaint felly, nes iddo ymroddi i 
fyned i Lundain i weithio ei grefft fel gwnied- 
ydd, er mwyn gwellau, os oedd yn bosibl 
eì amgylchiadau isel. Bu yno yn ddyfal 
gyda eì alwedigaeth fydol am ryw dymor, 
ac ar yr un pryd. yn achub pob cyfle a allai 
wrando yr hen Romaine, er eì fod yr un pryd 
yn dal ei aelodaeth i fyny yn mysg y Cymry 
Wildêrness-row. Yn mhen rhyw amser 
ychwelodd at ei deulu, a sefydlodd yn Aber- 
teifi, lle yr arosodd hyd ddydd ei farwolaeth. 
Dewisiwyd efi flaenori ar y gymdeithas 
Bglwysig yn y dref hono, fel diacon ffyddlon 
a chydwybodol iawn, hyd nes yr ymaflodd ar 
y weinidogaeth. Yn y flwyddyn 1794, pan 
oedd tua 34 mlwydd oed, torodd diwygi 
grymus allan yn Aberteifi, a Llandudoch, a 
phrofodd John Thomas, yn mhlith ereill 
esur o'i rym, nes y byddai yn fori allan 
mewn gorfoledd a mawl yn y gynulleidfa, ac 
yn y adeg yma hefyd y syrthiodd arno 
awydd cryf i gynghori eì gydgreaduriaid 
y pethau â berthynent i'w heddwch. ; 
datlwai y pethau hyn iddo ei hun, heb yngan 
gair am awyddfryd ôl fynwes wrth neb o'i 
gyfeillion, er eì fod ar yr un pryd, yn lled 
ysgwyl y byddai i'w frodyr ar ryw adog 
neu gilydd, ganfod fod yr awyddfryd hwnw 
ynddo, yn enwedigol pan y gelwid arno 
weithiau ìi weddio mewn angÌaddau, ac ar un 
tro o'r fath, eì fod wedi dodi rhyw lun o 
bregeth. Ônd yr oedd rhyw ysbryd mud a 
byddar wedi dal oi gyfeillion, fel nad oedd 
neb yn rhoddi un matho gymhelliad iddo at y 
gwaith, â pharai hyn gryn iselder i'w feddwl; 
ond un prydnawn Sabbath, siomwyd y gyn- 
ulleidfa âm y pregethwr a ddisgwylid, ac yn 
y benbleth am ryw un i gynal moddion ar y 
ryd, anogwyd ohn Thomas ì fyned ìi ddar- 
ên penod âc i weddio, gan addaw y byddai 
ereill i weddio ar eì ol, aeth John Thomas 
r bychan o dan y pwlpud a darllenodd 
oan hyd y 10fed adnod, 
u hyn yn destun 
yny, îel yr 
a buddioldeb 


ì bre 

ymddengy$& gyda llewyrch 
eu gwedd. H 
aeth. Oaf mwy o foddlonrwydd fyth 
ynddo, wedi cael cyfleusdra ychwanegol i 
wrando arno. Cyflwynwyd ef yn lled fuan i'r 
cwrdd misol. Yr oedd y Parch. John Wil- 


_ — 


liams, ar yrhwn y di ai orchwyl o 
ofyn ryw gwesti nau ìddo, wedi oì glywed ef 
eisioes yn pregethu rai gweithiau, a dywedai, 
“Nis gwni beth i ofyn iddo, mae wedi 
myned heibio i mi ddigon pell.” Derbyn- 
iwyd ef yn fuan i'r gymdeithasfa, a chym- 
ellwyd ef i ymweled a siroedd ereill y De. 
Ufyddhaodd yntau i'r cais, ao aeth ar ei 
draed i'r daith gyntaf hono. Pan glywodd y 


Parch. D. Joues, Llangan, ef ŷ” pregethu 


yn y daith hono, sylwodd—'* Y mae'r hen 
Apostol Iago wedi adgyfodi yn y Gorllewin a 
gwae y grefydd benrydd mwy.” Dywedir 
od ei weinidogaeth yn hallt a manwl anar- 
ferol, 4m olrain gau-lochesau dynion, ac yn 
dynoethi groffeswyr cnawdol & henry d, 
cymaint felly nes achlysuru y dywediad, 
“' Nid oes dim lle i bechadur gael ei fywyd dan 
ei bregethau.” Sefydlodd ei gymeriad fel 
regethwr yn mron yn y fan. Galwyd am 
oi Ogledd Cymru, ac anfonwyd ef i 
wasanaethu yr eglwys* Drefnyddol yn Llun- 
dain, a chymaint oedd yr alwad am ei wein- 
idogaeth, fel y cymellwyd ef i roddi fyny ei 
grefft, ac ymroddi yn hollol i'r weinidogaeth, 
& gwasanaethu yr eglwysi. Ni chafodd John 
Thomas ddim manteisiol i gyrhaeddyd dysg- 
eidiaeth. O ddysg, fel y cyfryw, yr oedd yn 
gwbl amddifad, ond y mae ym gyn, er hyny, 
pa fodd y cyrhaeddodd y fath gylch eang o 
wybodaeth, a'r fath f ddestlus o 
draddodi ei feddwl. Yr oedd ei bregethau 
yn nodedig am ou trefn a'u sylwedd. Nid 
o c neb yn gan T- 
Tneddon y ibl gyda llai : rodres, na chyda 
mwy o ddifrifwch. Yr oedd ei droddion 
oll yn weddaidd a detholedig.  Llefarai wrth 
y deall a'r gydwybod, heb amcanu cymaint 
yn union ol at y teimlad. “Syml a 
phrudd oedd ei olwg, a difrifoldeb mawr yn 
ei wedd.” Dyn dystaw iawn ydoedd, anaml 
ei eiriau; ond dywedir y byddai yn dra siriol 
gyda ei gyfeillion mynwesol. O ran ei gorff, 
yr oedd golwg wanaidd iawn arno; ac am 
rai blynyddoodd eyn ei farwolaeth, jT oedd 
yn cael eì flino gan ddiffyg anadl, eto dywedir 
ei fod o gyfansoddiad cryf, ac y gallai fyned 
trwy lafur caled yn well na llawer un a golwg 
fwy heinyf arno. Efe a gafodd oes hwy na 
llawer o'i frodyr yn y weinidogaeth, dim 
llai na 89 o flynyddoedd. Yr oedd John 
Thomas mP ddyn hynod o ddianaf yn ei A'N 
meriad fel pregethwr. Dywedai y Parch. 
Thomas Richards am dano yn eì bregeth 
angladdol. “ Cysurus yw ar y fath achlysur 
a'r un presenol, allu rhoi her 1 bawb ddangos 
un ysmotyn ar eì gymeriad—un anaf ar ei 
weinidogaeth—neu _archolli_ brawdoliaeth. 
Nid rhyw sothach gwael a disylwedd oedd 
cynwyìiad ei bregethau, ond yr oeddynt fel 
blwch o berlau gwerthfawr wedi eu cloddio o 
fwnglawdd mawr y nef, a byddai pawb NF 
gwrando arno yn eu dodi, yr un modd a 
phe buasai angel Duw yn eu gwahodd at yr 
achawdwr bendigedig.” Yr oedd rhyw ddi- 
frifoldeb hynod i'w ganfod yn ei wedd 
holl ysdod ei oes hirfaith ar y ddaear. e 
a rodiai yn ofa Duw yn mha gyfeillach bynag 


— — —— _— _ — _- — — ————— .— —_——— 





THO 





y byddai, cyfoethogion neu dylodion. Cafodd 
yr hen weinidog parchus ei gyfyngu gan 
afiechyd a henaint er ys blynyddau, agos yn 
wbl i'w artref, â dangosai ei ddyddiau 
weddaf berffaith dawelwch wrth feddwl am 
ei ymadawiad o'r byd. Dywedai wrth un 
gwr parchedig a aethai idalu ymweliad ag 
ef, “ Mae fy ngyrfa bron ar ben, a'm pregethu 
wedi darfod; nid oes genyf yn awr ond y 
tragywyddoldeb mawr o'm blaen! Mae 
Meistr j" fy ngalw adref.” Mewn heddw 
a'r byd ao a'ì frodyr; mewn heddwch a'i 
deulu ac ag ef ei hun, am fod iddo heddwch 
a'i Dduw, y llithrodd yn dawel i'r dd- 
oldeb hwnw ar y 3ydd o Chwefror, 1849, yn 
89 mlwydd oed, wedi bod yn proffesu crefydd 
am driugain a phedair ar ddeg. o flynyddau. 
Bu yn pregethu yr efengyl am Yumtheg 
mlynedd a deugain, ao yn weinidog urddodig 
am ddeunaw mJ]ynedd ar hugain, ac yna efe a 


aeth i orphwys. 
THOMAS, BENJAMIN, gweinidog y 





Bedyddwyr yn Penrhiwgoch, sir Gaer- 
fyrddin, Ganwyd ef yn Ôl ran, sir 
flwyddyn 1804. dd oedd 


nfro y 
ei dad wrth ei gelfyddyd, a dysgodd ei fab 
Benjamin yn yr un alwedigaeth. Felly, nid 
oedd ganddo fry nallawer o'i frodyr yn y 
weinidogaeth, ddim lle i ymffrostio mewn 
uchel achau, na galwedigaeth. Nid oedd 
amgylchiadau bydol ei rieni caniatau 
iddynt roddi iddo ond ychydig ddysgeidiaeth, 
dim ond prin ddigon i'w alluogi 1 ddarllen ao 
ysgrifenu ychydig yn iaith eì fam; ond trwy 
ei ddiwydrwydd, mewn amser addfetach, 
daeth yn alluog i wneud defnydd o weithiau 
awduron Seisneg. Nid yd n gwybod pa 
mor foreu y d uodd Mr. omas deinlo 
ar ei galon argraffiadau pethau ysbrydol; 
ond ymddengys ìddo wneyd hyny pan yn lled 
ìeuanc. Yny nwyddyn 1822, pan yn 18 oed, a. 
derbyniwyd ef yn aelod yn eglwys Aberteifi. 
Wedi i'r oglwys hono gael prawf o'i - 
wysder, yn mhen y ddwy flynedd, dechyu - 

d bregethu o dan ei nawdd, pan oedd ef yn 
20ain oed. Mewn cymeradwyaeth mawr fel 
pregethwr ieuanc, arosodd rai blynyddau yn 
ei adwedd enedigol. Yn y flwyddyn 1830, 
talodd ymweliad â rhai eglwysi yn sir Fynwy, 
& manau ereill, a lledodd ei glod trwy'r holl 
oglwysl. .Ŷn y flwyddyn 1832, ordeiniwyd 
ef yn weinidog ar eglwys y Bedyddwyr yn 
Saron, Llandebie, sir Gaerfyrddin. Yn mhen 
ychydig amser ar ol hyn, dechreuodd wein- 
ìdogaethu Penrhiwgoch, trwy gymeryd 
gofal yr eglwys hono; ac yn fuan cymerodd 
ofal eglwys » yn agos i Bontarddulais; 
ac yn ei flynyddoedd diweddaf, yr oedd 
eglwys y Cross Inn, Llandybie, dan ei ofal 
gweinidogaethol. Gwasanaethodd lwysi 
uchod am flynyddau yn heddyc ol a 
llwyddianus, pharch a derbyniad mawr; 
bernir iddo dderbyn yn yr eglwysi hyn 470 o 
aelodau, heblaw llawer mewn manau ereill. 
Yn y lwyddyn. 18934, priododd Mr. Thomas 
ag unig ferch Mr. David Stephens, Plasgwyn, 
Llandybie. Rhagfyr 4ydd, 1858, cafodd Mr. 
Thomas ergyd gan y parlys, nes collodd 











THO 


— 








583 


THO 








nerth un ochr yn hollol, ac y gwanhaodd ei 
gof i raddau mawr. Yn mhen tair wythnos, 
cafodd ail e d o'r parlys, nes myned a'i 
Tywyd gw awr ymaith, pan yn 64 oed. 
eî weddillion yn monwent Saron, 
guyd y pregethodd y Parch. H. W. J ones, 
din. Fel hyn y bu fyw 
va ffyddlawn hwn i Iesu adr 
yn y weinidogaeth 26 o flynyddau. 
Yr odi Benj jamin. Thomas, o ran ei 
dyn o faintioli cyffredin, ao 
Gear olaf wedi crynhoi cryn lwet 
lch, nes ymâdangosai yn 
rin Y zcYrc d ei ben yn fa fawr, ei l 
yc de ei eb yn , êl wd 
mn a'i uyn ll Ft ac yn gwar- 


grymu rhyw rych r oedd r beth 
yn afrosgo yn oi yu dediad, ao o chiad 
naturiol yn bru aidd ao anwrol; ond yn 


ngwres dillaeh edrychai mor llon yr 

brithyll, a phan y byddai yn ei lawn hwyliau 

llew yr areithfa, ymddan wr mor wrol a'r 
podres n yn lân a 


farnu, f; od pwys wy 
feddyl, ei fod. wodi myfyrio y llawer, â'l felyn 
Fd dueddol i y mao) ar ochr ddu 


idiau teg; ; & 
ionedd, fel d 
i bu neb un 
frodyr, ao yr 
yn ei fynwes yntau. 
mewn dim nag mewn 
oedd ei brif m nodwedd. 
cyffredin cryf, cof 
waeth bur, yn ng 
aus at ddyfod ŷ blaen. Darllenodd a 
nodd lawer 1awn ar y Bibl, a llyfrau da 
wr cadarn a nerthol yn yr 
dduwinydd rhagorol, ao yn 
8or o wybodaeth th iachusol. 
Hm un wedi ei ddysgu i deyrnas 
nefoedd. Fel pregethwr, eafai yn uchel yn 
mhlith ei frodyr; yr oedd ef wedi derbyn 
talent at fod Fregethwr rhagorol. Yr 
oedd ei barabliad yn rhwydd, nid oedd dim 
trafferth arno ef un amser i ddywedyd ei 
pddwl; Uu oedd pob gair yn barod ganddo. 
Gwyddai i yn dda ar ba air i bwysleisio; 
medr: di bachau yn ei ymadroddion, a 
gallai sicrhau yr hoelion yn gampus fel 
meistr y gynulleidfa. Ond nid yn ei ffraeth- 
ineb, na chwaith yn ei fedrusrwydd i sicrhau 
yr hoelion, NN d cuddiad ei der, Prif 
elfen ei ddylanwad oedd ei a Sgeti 
deimlo â'i wranda Pan. y 
gweinid Penrhiw, 
y ŵWr a'r 


a ou daw, mn 
mm 


'r 
sg aa 


colli golwg arno 
gysgu, edrych ar ar eu gilydd, na 


wy gyfallo es, ar ei wefusau. 
a lo 2yogol iddynt hwythau 
e dyopel iddyn u 
id oedd yn hynotach 
Moddiana synwyr 
eddianai Synwy 

r, barn 


yn FRS byddai 
df yn pregethu, hwythau 
regethu, hwythau 

yon ao yn moli. Ni 

golwg arnynt hwy, trwy 

yn côd ei y ei bregeth, na dim arall; 


ì mar fh 


Yt uedd gre y ymroi 


beth. Nid oedd nylhyr y ysgar ìi fod, h 
y Ur en y groge Amen; & rh 


hyd i 


ein oof 


gyffro; 
rywnaws nefolaidd trwy wythienau ei frawdd- 
Wedi wrth ymlwybro A ar pwno a rwydau 


N codi ei AN 
o ei ry 
gTolet ei wedd, 


wyr, ac 
falla Mwn a n Mn cddo l 
e yp un yn athronyddo 
y llall yn fwy beirniadol; a'r wryd. 

y y wy bd ad l; O 
laidd a nefolaidd. 


nid oedd un yn fwy ofan 
Gwnaeth ganwaith i etifeddion y nef anghofio 


eu gofidiau anialwch, 
THOMAS, JOHN. » Glynarthen, eìr Aber- 
teifi. Ganwyd ef yn y Flwyddyn 1769. Bu 


yn pregethu gyda wyr 45 o flyn- 
ddoedd, yr oedd. yn Yn. adnabyddus trwy 
moen yn Tnhlith ei cnwad eihun. Yr oedd 
|i ddyn o rodiad hardd. Teithiodd trwy 
de a gogledd Oymru lawer gwaith, gan bre- 
gethu chymeradwyaeth fawr. Ele a 
dingu, d ol 098 dydy hyder cryf a gobaith 
isigl, gan ddywed yn ngeiriau yr Apostol, 
&wni bwy y oredais.” Bu farw Gor- 
phenaf 22ain, 1846. Oladdwyd ef yn barchus 
gan n y Yy yn Glynarthen. 
OMAS, GRIFFITH, gweinidog 
Emlyn. Yrs yn Pantteg, ger : Castellnewydd 
Yr oed yn byw yn Oastellnewydd, 
yn, ôl ìdy ef y y byddont yn cynal cyfarfodydd, 
byddai homas yn cynorthwyo. Yr 
oed wedi dod felly dros naw o flynyddau. 
Urddwyd ef i waith y weinidogaeth yn mis 
Mehefin, 1742. Dywedir ei fod yn wr o 
ddeall da yn athrawiaeth r efen a bu ì yn 
ddefnyddiol yn ei ddydd. Bu Fw n y 
flwyddyn 1763 wedi bod yn weinidog rheol- 
aidd am un flynedd ar hugain. 

THOMAS, DAVID, Llanfaohes, gweinido 
yr eglwys Annibynol yn Nebo, &.. Ganwy 
ef ger y Bontfaen, sir Forganwg, Mai 19eg, 
1789, a daeth yn fore yn wrthddrych d 

yoeddiad o bechod, ond nid cyn ei fod yn 

ar bumtheg oed y daeth th yn gyfranog 
o ras cadwedigol, ac y ymunodd a'r aylw 
Annibynol, yn y Maendy, yn ei sir enedi 
ryd hwnw dan ofal gweinidogaethol y Md 

Môthuselah Jones. Gan fod ei dud yn banwr 
efe a ddylynodd yr un alwedigaeth. Ond ei 
weinidog a'i gyfeillion canfod ynddo 
ddawn gweddi tra helaeth, a'u hanogasant i 
arfer eì ddoniau i bregethu, achan fod ei 
ymdrechion yn gymeradwy, tueddwyd ef i 
roddi fynu ei alwedigaeth fydol, a harotoi 
ab weinidogaeth y gair. Ar y 7fed o Ionawr, 
1801, aeth i'r Athrofa i Wrexham, y pryd 
hwnw dan arolygiaeth alluog y Dr. Jenkin 


THO 





Lewis, & ei aml bregethu nid oedd 
braidd ynalluog i wneyd cyfìawndera'i hunan 
na'iathraw; yr un flwyddyn efe a bregethodd 
ganta haner o weithiau. diai yn fawr 
oblegid hyn, mewn blynyddoedd dyfodol. 
Pan y gadawodd yr Athrofa, ni ddechreuodd 
ar weinidogaeth sefydlog yn un lle. Ond 
teithiai yn helaeth drwy y gymydogaeth a'r 
sir. Llan , Penywain, a r, â 
wnaì efe yn ganolbwynt, tra yr ì el 
lafur efangylaidd i'r pentrefydd oddiamgylch. 
Y llafur cyntaf o'i eiddo y pryd hwnw oedd 
ffurfio eglwys, a thy gweddi, a elwir Maes- 
llech, oddeutu milltir o Brynbiga, yr 
hon e adawodd dan ofal gweinidogaethol 
ei fab, Yn 1815, efe a symudodd i le aelwid 
Oaernmynaran, mhlwyf Wolvesnewton. 
Nid oedd addoldy ymneillduol o fewn deu- 
gain o blwyfydd o'r lle y preswyliai, ceisiodd 
bedwar o dai wedi eu cofrestru at ddwyfol 
wasanaeth, Efe a deithiodd yn y gymydog- 
aeth hono am dair blynedd, e chafodd ei lafur 
ei arddel gan Ben yr eglwys. Ffurfiwyd 
cymdeithas grefyddol, acadeiladwydaddoldy, 
yr hwn a agorwyd Mawrth 25ain, 1819, 
ao ar y dydd canlynol cafodd ei urddo | 
waith y weinidogaeth. Y fath oedd dechreuad 
y lle sydd yn awr yn eithaf adnabyddus fel 
lle o addoliad, aelwir Nebo. Yn ystod y 
rhan flaenaf o'i weinidogaeth yn Nebo, 
dylynodd ei hoff wasanaeth o bregethu yr 
efengyl, trwy amryw ranau o 6ir Fynwy, a 
gir Gaerloyw. Y canlyniad o'r oyfryw ym- 
drech yn y sir ddiweddaf, oedd ffurfio eglwys, 
ac adeiladu capel yn Howeefield. Oddeutu y 
pryd hwn, yr ê Annibynol yn Mynwy, 
dan ofal y Paroh, Isaao Skinner, gwedi 
iddynt addaw talu £12 y flwyddyn o ardreth 
ond yn methu gwneud hyny, cafodd y capel e 
werthu a'r gynulleidfa ei throi i'r heol. Yr 
oedd Mr, Thomas yn eithaf adnabyddus am 
ei sel yn ngwaith Duw, e_ llwyddodd i 
gasglu £500, tuag at adeiladu capel newydd, 
wyddyn 1821.) "gymerodd ofal yr eglwys 
wyddyn 1827. e ofal yr eglwys 
a'r gynulleidfa ao oedd yn cydgyfarfod ìi 
addoli yn y Tabernacl, yn Llanfaches, lle y 
ffurfiwyd yr eglwys gynulleidfaol gyntaf yn 
Nghymru yn 1639, i'r hon eglwys y Parch, 
William Wroth, un o'r offeiriaid a fwriwyd 
allan, oedd y gweinidog cyntaf. Efe ae 
barhaodd ei lafur oenadol trwy amryw blwyf- 
ydd cymydogaethol, yn gystal a'r rhai oedd 
bellach, megis Wilson, Kedwick, a Goldeliff, 
Yn y pentref diweddaf a enwyd, adeiladwyd 
capel, a ffurfiwyd eglwys ar egwyddorion 
cynulleidfaoliaeth, ao y mae yn awr dan ofal 
eglwysi Annibynol Casnewydd. Efe a bar- 
haodd yn weinidog difrifol a ffyddlon, a 
gwyliedydd effro y Tabernacl & Nebo, hyd 
Tachwedd, 1864, pan ryngodd bodd i Ben 
mawr yr eg] ei alw i'w orphwysfa, ac a 
wasanaeth y deml uchod, yn 82 mlwydd o'i 
oedran. Nid oedd y cystudd olaf a gafodd y 
y Parch. Dafydd Thomas yn faith, nao yn 
chwerw iawn. Yr oedd êi d yn dawel, 
& chyoeddus, ac yn dystiolaeth ddiymod dros 
gwirionedd a thros Dduw. Ni ddywedodd 


684 


THO 





ond ychydig am dano eì hun, ond dywedodd 
lawer am gyfoeth dwyfolras. Yr oedd ei 
dduwioldeb o'r radd Buritanaidd, eí dduwin- 
yddiaeth o'r hen ysgol, ac efe ei hun yn 
gymeriad hynod. Nid oedd arno ddim ofnau 
oedd wedi bod yn fwy selog a diwyd yn 
yn selog a yn ei 
waith, & mwy mabaidd eî, ysbryd. Ond fl 
oedd efe yn nesau i'r by wagywyd ol, 
y aml sicrhaai ei briod a'i ferched, y rhai a 
adawodd efe yn drallodus ar ei ol, fod yr 
efengyl, yr hon oedd wedi bregethu i ereill yn 
cynwys *'el holl íachawdwriaeth, a'i holl 
ddymuniad,” ao er hyny y sylfaenai efe 
ei obaith am dderbyniad, rhyddhad, a bywyd 
tragywy yddol. Os bu erioed Run wirionedd, 
yn yw ol yn gry! yn angeu, 
yr oedd felly yn Mr. Thomas. Un noswaith 
pan mewn math o weledigaeth feddyliol, yn 
cael ei amgylohu gan eì deulu, ao un aelod o'r 
eglwys, yr oedd yn dyohymygu eu bod mewn 
cyfarfod eglwys, ao yr oedd ar y pryd un 
gwr ieuano yn eefyll wedi ei gynyg am aelod - 
aeth eglwysig. Aeth yr hen weinidog 
nus y ffurf arferol o'i dderbyn yn 
aelod, yr hyn & wnaeth yn yr iaith Gymreig 
& Seisneg, gan gyfeirio Gwestiynau ato fel 
megis pe yn bresenol. Pan fynegwyd i'r 
gwr ieuano yr umgylohiad, ofo & deimlai yn 
wys, a'r eglwys & gymeradwyasant 
weithred ddiweddaf hono o eiddo eu gwein. 
idog. Croesawyd y dyn ieuano i'w cyfeillach 
eglwysig y Babbaêh oymundeb dylynol. Yr 
oedd maes ei lafur yn derfynedig, ei amgylch- 
au yn gyfyng, a'i ymdreohion yn fawr, ond 
efe a fu ffyddlon i'w ymddiriedaeth, a'i gym- 
eryd yn gyfangwbl, ni bydd i ni edrych ar eì 


THOMAS, DAVID, gweinidog y Bedydd- 
yn Pantteg, yr oedd efe yn byw yn agos 

î Ffynonhenry. Derbyniwyd ef yn aelod i 
dd. Yn 1747, urddwyd 


thau yn mlaen 
oedd 


Mr. David 


THOMAS, ROBERT JERMAIN, B.A., 
diweddar penadwr yn Pekin, dan Gymdeithas 
Genadol I. undain,. a fab y Parch. B. 

omas, Hanover, sir wy. ef 
Rhaiadr, Medi 7fed, 1840. Fel Sanl oedd 

dorìon 
ed mlwydd oed. 


wyddyn ganlynol, derbyniwydefyngtydydd 
ol, der 
y Now Oolleg , Llundain, Trynliodd yno 


B.A. yn . 
4ydd, 18603, urddwyd ef yn Hanover, fel 
cenadwr mewn cysylltiad a Chymdeithas 





THO 


—— 


— 
— 





585 


THO 


dead 








daliai 
feddwl uchel o'r wlad fel maes cenadol. Fel 
cam rhagerweiniol i sefydliad cenadaeth 
Brotestanaidd yn y wlad hono, treuliodd 
lawer os yn mhlith y bobl gan fynegu 
iddynt wirioneddau gogoneddus efengyl 
Crist, a thaenu copiau o'r ysgrythyrau a 
llyfrau da_ereill, edi llofruddiaeth yr 

eiriad Ffrengig gan y Coreaniaid, yn 1865, 

ll dd Ffrengig a barotodd ryfelgyrch 


ì Chefoo. Gan na chyfar- 
fyddodd a'r ges yno, efe a yn 
llong y “Oadfridog Hermon,” aeth y llong 
ar y traeth yn yr afon, a'r holl ddwylaw a'r 
teithwyr a roddwyd i farwolaeth gan y Oore- 


aniaid. Pa un a gafodd Mr. Thomas ei osod 
odraeth 


i farwolaeth orch yll 
gynddared y trigol- 


ion, sydd hyd yma yn Mdirgelwch? gan ei 
ìon, a wch; gan eì 
fod weli i der yn oon wri neìllduol oddiwrth 
Dywysog Breninol China at yr awdurdodau 
Ooreanaidd, cym d ef i'r lan, aphan oedd 
efe yn y weithred o ddarllen ao egluro llyfr 
(diamheu mae y Beibl ydoedd), rhodd ef 
1farwolaeth. Y modd hwn y syrthiodd un 
yn saith ar hugain oed, ao oedd wedi cysegru 
ei amser a'i alluoedd er parotoi eì hun ìi fod yn 

adwr cymwys. Yr oedd yn meddu cym- 
wysderau uchel a godidog ai waith cenadol. 
Mr. Mainhead, o ghai, a ddywed:— 
“Efe a& haeddodd mewn modd cyflym 
wybodaeth oiaith y Chineaid, ao yn mhellach 
enillodd gymeradwyseth a llawer o'r 
Chineaid, â'r rhai y daeth i gyffyrddiad, 


ei haw ch; ac yr oedd 
yn deby ; o ddyfod yn nalfiduol & ddefnyddiol 


Thynyrastudedd ffysygwriaolh am flwydd 

am llwy 
a haner, gyda Dr. Waterman; i hyn y mola 
trolodd efe agos vr holl ieithoedd Bwropaidd 
eyn iddo adael Lloegr, ao yn nygiad y gwaith 


mlaen y syrthiodd o'r diwedd yn ferth 
M anturiaeth. Nid oedd ymddwyn fel cyf 
ieithydd i'r rhyfelgyrch Ffrengig, ond is- 
waeanaeth i amcanion uwch, onide ni 
fuasai wedi l Chefoo mewn llong fas- 
nachol yn lle aros am y llynges. Y 
ffaith yw, yr oedd arno chwant myned i 
Corea, drwy ryw foddion, er perffeithio ei 
bodaeth yn yr iaith, fel y byddai yn alluog 
i gyfieithu yr ysgrythyrau i'r iaith hono, & 
sefydlu cenadaeth Brotestanaidd yn y wlad 
dywellhono. Yn y gwaith anrhydeddus hwn, 
modd b , efe a fethodd, a iodd yn 
ysglyfaeth i gynddaredd y barbariaid; a'n 
laith ni, Yn yr oruchwyliaeth dywell hono, 
a ddylai fod “Dy ewyllys a wneler,” 
THOMAS, JOHN, l4wyngrawys, oedd 
weinidog yr Anghydffurfwyr yn lechryd, 
er 


Ceredigion, a fuasai yn 
mhell cyn hyny yn Tirllwyd yn mhlwyf 
Llang or, ac wedi hyny yn Nghastell- 


Maelgwyn, a_ Rhosgilwen, ger Cilgeran. 
Yr oedd Mr, Thomas yn ysgolhaig rh | 
wedi cael eì ddwyn ì fyny yn Rhydychain. 
Yn amser Mr. Thomas y symudodd eglwys 
i'r lleoedd uchod, ao yn eì amser ef yr adeil- 
wyd y capel cyntaf yn Llechryd. Dywedir 
ei fod yn dd duwiol awn, & fyddlon yn 
weinidogaeth, wedi eì ddysgu yn y bri . 
Tua y flwyddyn 1691, cododd dadl y ewd 
rhwng Bedyddwyr babanod a Gwrthfedydd- 
wyr babanod, gp nghylch deiliaid a'r 
dull o fedyddio, fel y terfysgwyd yr eglwysi 
yn ddirfawr yn mhen isaf sir Aberteifi, a phen 
uchaf sir Benfro. Trefnwyd cyfarfod cyoeddus 
i ddadleu y pynciau hyn, yr hwn a gynaliwyd 
yn Mhenlan, ger y Freninfawr. Safai Mr. 


Thomas i fyny y dydd cyntaf, a phregethodd 
dros fedydd “plant, a thranoeth pregethodd 
ydwilym, 


Mr. John Jenkins, gweinidog R 
dros fedydd crediniol. Bu hyn yn mhell o 
roddi terfyn ar y ddadl. Ymddidolodd 
aelodau eglwysi y ol enwadau a 
arferent yn flaenoro daddoli, yn llawer 
h oddiwrth eu gilydd nac oeddynt o'r 
laen; e'r Bedyddwyr y rhai oeddynt aelodau 
o'r eglwys dan ofal Mr. J . Thomas, â unasant 
a'r e s ym, o hyny allan. 
elir'i Mr. J . Thomas deimlo Yn hytrach 

fel yn cael ei iselu, fod un diddysg yn beiddio 
ei wrthsefyll ef o flaen cynulleidfa fawr, a 
phan ofynodd Mr. Jenkins y ffafr o gael 
edrych dros ei nodiadau ef ar fedydd babanod, 
iddo ei ateb yn sarhaus, ei fod wedi ei ys- 
grifenu yn yr iaith Roeg. Pan oedd Mr. 
omas a'r oglwys dan eì ofal yn oyfarfod i 
addoli yn y Tirllwyd, dywedir i wr mawr yn 
y ydogaeth benderfynu tynu y ty ì lawr, 
a'i fod wedi gwneuthur pob u i'r 
gorchwyl y noson flaenorol ì ed at y 
gwaith boreu dranoeth, ond gofynwyd ei 
enaid i'r farn y noson hono, yn hollol ddi- 


rybudd. 
THOMAS, DAVID, gweinido 1 
Annibynol yn Llanedi, air Gaerfy dio Yr 
enedigol o ardal y Oilgwyn, ger 
Aberteifi Oafodd eì urddo'n weinidog yn 
Llanedi, ar farwolaeth Mr, D. Penry Plas, 





THO 


686 


THO 


—— — —  — —— ————  — Om —— — Y —— 
—— 





Llanedi, hwn oedd yr ail weinidog yno. 
Yr oedd Mr. Thomas yn byw yn Ffosyrefail, 
plwyf Llandilofach, sir Fo eddianau Dywedir 
ei fod y yn wr o berch en m ymddy lawer, yn 
wir fo neddigaic o ran ei giadau, yn 
ddyn duwiol iawn, aydd bregethwr dylanwadol 
ac yn weini dlon a llafurus. Bu yn 
y weinidogae an hir amser, er nad oes 
gicrwydd pa faint. Yn ei amser ef y dech- 
reuwyd pregethu yn Llanelli, hon y pryd 
hwnw nid oedd ond rhyw glfeh fechan i 
bysgotwyr i ochel tymestl. Nid ydym wedi 
u cael amser ei enedigaeth, na 
echreuad ei weinido eth, h, Mn Pia yn 
amser ei farwolaeth. 
yn hen a lled fethiedig yn y flwyddyn ! 1715, 


ryd y dymunodd gael cynorthwy rh 
Fooano, ac y sefydlwyd y Parch. Evan Davies 
yn gynorthwywr iddo yn Llanedi y | 
deb goliddo farw yn ar ol hyny. A h 


un o'r gweinidogi on Ì hyn 
YA minedd, Ffrinid ef yn e nie Sy ig 
en broffwyd Edmund ido o Bontypodl, 
yn ei ddyddlyfr am flwyddyn 1773, fel un 
o'r r “ oni ysgulonu yna yr oll sydd 


MAS AN nu am dano. 
AMES, gweinidog y Bedydd- 
Tn Pantlag, Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1150. da oedd yn byw mewn lle a elwir 
Rhosychain, "wd Trelech. Yr oodd Mr. 
Thomas yn d da Yn bregethwr synwyrol, 
ac yn Weinidog ffyddlon. Ond 1788, 
Ebrill 13eg, b bu farw â gwas ffyddlon hwn 


n yn 38 oed, a chladdwyd ef yn nghladdfa 
a Annibyn uy lowyr Nhrelech, a phregethodd 
.D. Evans, achlysur yn 


ar 
Rhosychain, ei dy ei “Bun. Y mae llythyr y 
gymanfa y Awyddyn hono yn ì galaru am far- 
wolaeth y gwr da hwn. Gosodwyd careg 
ar ei fedd er nodi y fan lle y gorwed 
THOMAS, SAMUEL, gweinidog An- 
nibynwyr yn Heol Awet, Caerfyrddi 
athraw Mh Athrofa. Henadurol yn y dre 
dom pa le, na pha bryd y 
an n y flwyddyn 1720, cafodd a ychen 
yn fyfyriwr i Athrofa Caerfyrddin, ac ar far- 
wolaeth Mr. Perrot, yn 1743, cymerodd ofal 
gweinidogaethol yr eglwys Me Heol Awst. 
id Nid yw yn hysbys ì nìpa le treuliodd ei 
diar ei ymadawiad o'r , Athrofa hyd 


hyny. Yn mhen rh maint o amser 
wedi ei sefydlu yn Ng din, gosododd 
i fynu ysgol ramadegol. r oedd ganddo 
ddeuddeg o mU Hyde yn ei ysgo Ionawr, 
149. n mis dyn hono, 


udodd Mr. Evan Dayies I a'r athrofa o 
wlffordd i Gaerfyrddin, a chanddo ddeg o 
fyfyrwyr, ac unwyd ysgol Mr. Thomas 
a'r Athrofa, Mr. 
duwinyddol, a Mr, 
clasurol. 
ychol am rai 
amlwg i'r "sefydla 
gymeriad i raddau Helaeth n wg yr 
8i, O herwydd A Arminiaeth, nedlwg Ti 
dy Edn Samuel Thomas, a ,achymer: 
r 


iadau ddol amryw. 
ynu a yddai y Byrddau 


fwyaf o'r m 


Cynulleidfaol a Henadurol, yn cyfranu, 
flynyddol o'u hystorfau, baag atg Yr 
athrawon a'r myfyrwyr er dyddiau 
Jones. Ond wrth woled fod Mr. as 
omas yr athraw clasurol yn Belagian 
roff » er nad yn Ariad, y Bwrdd 
ynulleidfaol a ataliodd ' eì rodd o gwbl ar 
y 3ydd o Chwefror 1755, a'r flwyddyn hono 
5 dlwyd Athrofa yn nhref y Fenni, yr hon 
sydd yn awr yn Aberhonddu. Ar waith Mr. 
E. Davies yn rhoddi ei ydd, i fyny yn y 
flwyddyn 1768, daeth Mr. S. Thomas i fod 
yn brif-athraw. Bu farw yn 1566, ac a 
gladdwyd mh nghladdfa Heol Awst, lle yr 
oedd wedi yn gweinidogaethu am dair 
blynedd ar hugain. 
ouidog oy! WW, Bwlohysais, oedd 
meini og cyn eglwys Annibynol yn 
Benfro, Ŷ mddengys mae aelod 
gwreiddio, oedd o Henllan, a'i fod yn un 
o flaenoriaid y ddadl a gymerodd le yno yn 
1707, ac a. barhaodd yn ei brwdaniaeth hyd 
1710. Yn 1709, ymadawsant a'r lle ac 
adeiladasant addoldy a elwir Rhydyceisiaid. 
Bu Mr. Lewis Thomas yn dra defn yddiol, ac 


aiyl 
Samuel 


o gysur mawr ì'r cyfeillion & a swodd o 

Henllan ydlu. wn, a bu yn yforlydd 

drechgar ì sefydlu e 
yn Glandwr, Ŵon a Yu 


y weinid a eglwys Rhydyoeisiaid am wer 
o eu u, a chan fod Mr. Lewis Thomas 
RL. I, sym a br wyddom i grofy ad yn 

duwio syml a brw g yn ei gref ydd yr 
anddo ynddyn ddylan Yr yn rdal, ac 


penderfynol gy rh yr 
ayn o ganlyniad cyn a d yr 
lluosog 


ymad Glandwr fel y daeth 
ei haelodau, y yn 


p THOMAS, LRWID, oedd aycinidog. y 
yddwyr yn rtawy, ymddengys ìddo 
ddechreu pregethu yn ieuanc iawn. Ar 
ddechreu cymanfaoedd Cymru efe oedd yn 
blaenori; eì enw ef sydd flaenaf yn y llythyr- 
au, ac y mae ei enw ef yn y llythyr o Llan- 
wenarth, yn 1703, er eì ì fod mor oedranus a 
methedig, eto yr oedd efe yno; ond er fod 
y gymanfa nesaf yn Abertawy yr oedd efe 
myned i gymanfn well cyn dyfod hono, 
canys bu farw yn mis Mawrth, 1704, o 
hyny. Er mor gryf, mor wrol, a glew, y a 
dros hir amser o drallod mawr, eto, mey 
oedran a maith ymdreulio, efe a wanhaod , 
canys y mae ei farwnad yn dweyd— 
Pan ffaelodd ef a sefyll i fyny ar ei dra'd, 
Ar bwys ei ffon, fel Jacob, gweddiau ar ei Dad. 


Yn llythyr yr eglwys at y gymanfa yn 1704, 
y maen yn galaru eu colled ar ol y gwein- 
ido af galluog ac enwog yn eu plith, 
gef wis Thomas, yr hwn oedd wedi 
bod yn weinidog ffyddlon iddynt cyhyd “o 
amsor. Felly gorphenodd;y gweinidog 
apostolaidd hwn ei yrfa, ;wedi ymdrechu yn 
deg a chadw y ffydd yn 'ddiffuant. Nid oes 
gen ddynion yr oes hon nnrhyw ddrych- 
eddwl oywir am dralloda a fys ydogion ao 
ereill amserau blinion 
TH » DAVID, oedd l einidog y 








THO 587 





Bedyddwyr. Ganwyd ef yn Nghaerfyrddin, 
o denlu cyfrifol, yn 1720. Daeth yn adna- 
byddus a'r Parch. Griffith Jones, o Llan- 


Jones ef i gadw ysgol Gymrei Mynwy. 
ge dnabyddus a'r Bedy dwyr. 


dderbyn yn aelod yn Mhen garn, ac urdd- 
yn Bedydd as u Bndgwnonth, 

wrth eglwys y y n Bridgenorth, 
N o dair bt edd. Bymud. 
oreton, Hampstead, sir 
Dyfnaint. Arol Jr anmharch a gafodd yn y 
fynychaf yn afiach, am 

r lle hwnw, & 


wanaidd tra y bu byw. Gorphenodd ei daith, 
ei waith, a'i flinder yno yn 1761, pan yn 49 
oed. (Hanes y Bedyddwyr gan y Parch. D. 
Jones.) 

THOMAS, WILLIAM, gweinidog 
Annibynwyr yn Beaumaris, sir Fon, oedd 
onedigol o'r Bala, sir Feirionydd. Ganwyd 
ef yn y flwyddyn 1812. Cafodd addysg d 


. ac yglyriod amgylchiadau ei rieni, yn benaf 
yn 


sgol Waddoledig Tydanydomen. Gwedi 
gweithio rtref wrth gelfyddyd ei dad am 


ir neu ir blynedd, wodd y Bala 
am Bentrefoelas, lle cafodd ei dderbyn yn 
gyflawn aelod gan y Parch. J uo rta, 
a on, weithroddwr, . Owen 


; & blaenoriaid penaf yr cglwys, a 
dybient yn fawr am dano, ond tuoddwy efi 
ddychwelyd adref cyn arferyd ei ddoniau 
regethwrol. Ar y pryd hwnw, yr oedd y 
arch. R. Jones (yn awr o Llanidloes), 
ei urddo yn y Bala, yr hwn a dalai fawr sylw 
i'r talentau oedd yn cyfodi yn yr eglwys. 
Yr oedd cymdeithas pobl ieuainc wedi ei 
gefydlu, yn cyfarfod mewn ìi a elwid Tyny- 
pren, ac y mae yn dra hynod i'r rhan fwyaf 
o'i haelodau fyned i'r weinidogaeth istion- 
ogol. Modd bynag, efe a adawod 
fuan wedihyny, am Harwood, ar Tex- 
am. Efe a ymdrechodd yn y modd m 


, Mr. Thomas a ym- 
drechodd ffurfio c eillgarwch a phobl ieuanc 

gymydogaeth, a thueddodd ohonynt 
ì uno a'r yte Sabbathol, efee aeth hefyd 


gydag ychydig gyfeillion i gynal cyfarfodydd 


THO 








gweddi, yr hyn fu yn foddion i wneud llawer 
o dda 1 amryw deuluoedd. Yn foddhaus gan 
ei ymdrechion a'i ymroddiad, Mr. Williams 
a'r cyfeillion a'i darbwyllasent ef i feddwl 
am y weinidogaeth. Ar ol bod yn ddef- 
nyddiol, yn gweinyddu i eglwysi gweiniaid 
oddeutu y gymydogaeth hono, wodd 
am Morton, yn sir Amwythig, lle yr efryd- 
odd efe yn nghyd ac amryw ieuanc 
ereill dan addysgiaeth y diweddar Barch. J. 
Jones. Yn Awst, 1830, urddwyd ef yn 
Horeb, Dwygyfylchi, a elwir yn awr Pen- 
maenmawr. Aeth yr hen gapel yn fuan yn 
rh fychan, a chan ei fod mewn cyflwr o ad- 

, penderfynwyd adeiladu un newydd, a 
helaethach, yn mhen dwy flynedd wedi ei 
adeiladu, lleihaodd y gwaith yn fawr yn y 
gymydogaeth, a'r ddyled arosol a brofai yn 
aich trwm ar yr eglwys, aeth Mr, Thomas, 
o ganlyniad i Lundain, i lu tuag ato, 
ac ì'r fath dymer deimladwy a'r eiddo ef, yr 
oedd hyny yn ferthyrdod. Modd bynag, y 
diweddar Barch. Caleb Morris ac ychydig 
ereill a wnaethant eu goreu i loni ei ysbryd- 
oedd. Ar ol gweinido fwyaf defnyddiol 
a llwyddianus yn Horeb, am bum mlynedd, 
cymeroddarnoofal yr eglwys yn Seion, Beau- 
maris, yn Medi 1844. _ Yn 1857, collodd ei 


: frawd henaf, y Parch.J. Thomas, Bala, yr hwn 


oedd y pregethwr mwyaf defnyddiol mewn 
cysylltiad a'r Trefnyddion Calfinaidd. Hyn 
yn nghyd ag ymosodiadau olynol, dolur a 
elwir y bronchitis, & Mal d ddylanwad 
pruddhaol ar ei ysbrydoedd, a rhwystrodd i 
ryw raddau ei boblogrwydd fel pregethwr; 
ond colli ei anwyl briod yn Ebrill, 1865, yr 
hon oedd a'i chlod am ei llettygarwch 
wedi ymdaenu yn mhell acagos, “ A gwein- 
idogaeth y saint,” r, brofodd yn ergyd marwol 
iddo ef. Dechreuodd ei iechyd anmharu 
yn uniongyrchol, ao wedi dyoddef oddiwrth 
afiechyd y galon am amryw fìsoedd, efe a fu 
farw ar ddydd Sabbath, Ebrill 16fed, 18686, 
yn 6tîmlwyddoed. Efea safai yn uchel iawn 
yn nghyfrif trigolion y dref, yn Eglwyswyr 
ac Ymneillduwyr, gan offeiriaid yn gystal a 
gweinidogion o enwadau ereill. Yr hyn a 

dangoswyd yn amlwg ar ddydd ei angladd. 
Fel gweinidog, byddai bob amser yn gwylied 
dros eneidiau, gan dalu sylw mawr i'r ieuano 
a'r hen, y tlodion a'r cystuddiedig. Cyn i'w 
lais anmharu, ystyrid ef yn bregethwr tra 
phoblogaidd, a'i bregethau a feudithiwyd er 
argyoeddiad ugeiniau lawer o bechaduriaid. 
Yr oedd efe yn naturiol yn dra_phruddaidd, 
ac o dymer deimladwy ; ond gn ystod ei 
afiechyd, yn neillduol y ddau fis diweddaf, 
yr oedd yn berffaith dawel ac ymroddgar; ac 
ystyrid gên lawer ei bod yn rhagorfraint fawr 
lfod yn ei gymdeithas am ychydig fynydau. 
Yr oedd yn ffieiddio pob ffug a rhagnith, ond 
teimlai hyfrydwch mawr mewn molianu ei 
Feistr a'i waith, ao wrth eon am y nefoedd, 
fel cartref teulu Duw. 

THOMAS, WILLIAM, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Stone, yn sir Stafford, oedd yn 
enedigol o ardal Llanelli, sir Gaerfyrddin. 
Yr oedd yn fab i amaethwr tra chyfrifol, ac 


THO 


. 


588 


THO 





——— — y m g— 





oedd yn byw yn Mhenywern ger y lle a 
nod u. Ymunodd â'r eglwys dŷn idfaol 
yn Nghapel Als, ao oedd y pryd hwnw dan 
ofal gweinidogaethol y diweddar Barch 
Howell Williams. Bu yn yr ysgol gyda ei 
ewythr, y Parch D. Thomas, Tier's Cross, 
wedi hyny o Wooten-under-edge. Pan 
symudodd ei ewythr i'r lle diweddaf, yr oedd 
Mr. W. Thomas wedi mwynhau addysg 
ramadegol dda. Yn ystod yr amser hwnw 
efe a amlygodd dduwioldeb mawr a diam- 
heuol. onwyd ef gan Mr, Williams, a'r 
eglwys o'r hon yr d yn aelod ynddi yn 
Llanelli, i Goleg omerton, pan yr oedd ond 
deunaw mlwydd oed. Ŷr oedd yn efrydydd 
treiddgar, hawddgar, a gostyngedig. Yn 
yatod ei dymor athrofaol, aeth drw 
dyfroedd dyfnion, o anmheuacth a thrall 
meddwl, gyda golwg ar athrawiaethau mawr- 
ion & ddygid i anmheuaeth gan yu ndodiaid. 
Edrychai Mr. Thomas ar yd ryw beth 
yn gwahanol oddiwrth destyn o ymholiad 
meddyliol yn unig. Canfu, gyda llwyr ar- 
gyhoeddiad meddwl, ac argiaffiad dyfnaf y 
galon, ei bod yn effeithio yn hanfodol ar 
sylfaen o od â a YN do a Ydd 
ac iechydwrie ol. o a ym- 
ddygodd fel y gweddai ìi un dan y cyfryw 
ddarbwylliad, nid yn unig trwy dalu sylw 
manwl i'r darlithiau colegawl, ac hefyd, 
bry ddarllen y gweithiau pwysicaf o bob tu 
i'r ddadl; ond trwy chwilio yr ysgrythyrau, 
gên gymhwyso egwyddorion caeth eglurhad 
gramadegol; a hyny nid fel ymarferiad medd- 
yliol, ond fel dyledswydd o bwys anfeidrol, 
gyda y difrifoldeb a'r hunan-ymwadiad 
mwyaf, a chyda gweddi ddibaid at Dad y 
goleuni. Y canlyniad fu perffaith fwynhad 
o hyfrydwch santaidd, ar ymsefydliad mwyaf 
dedwydd yn holl nodweddau duwioldeb ym- 
arferol. Efe a hynodid gan farn uniawn ar 
anhawsderau, ac ysbryd caredig tuag aty 
personau hyny yr ymwrthodai a'u hathraw- 
iaeth, a rhyddad oddiwrth y camddarlun- 
iadau, e'r aradwyddiadau a arferent 
nodweddu sel heb wybodaeth ir, Pan 
derfynodd tymor ei efrydiaeth yn yr Athrofa, 
dechreuodd ar ei lafur gweinidogaethol. 
Cafwyd ei fod yn hynod am ei ddawn rhy- 
feddol mewn gweddi, a'i ddull o bregethu 
rhesymiadol, synwyrol, ac ymbwyllgar; eto, 


eglur, syml, enillgar, tyner, ac wedi ei 
fedyddio az ysb duwioldeb efengylaidd. 
Ar ei ymadawiad a'r Athrofa, derbyniodd 


Mr. Thomas wahoddiad oddiwrth yr eglwys 
ulleidfaol yn Stone, yn nechreu y 

flwyddyn 1830, a chafodd ei sefydlu yno gyda 

chryn arwyddion o ddefnyddioldeb. Dyddi 

Y gefydli Ŵ Mehefin 17eg, yn yr un 
ddyn. od 


d ei weinidogaeth 
ffyddlondeb digyffelyb, a'r defnyddioldeb 


mwyaf; ond nì bu ei dymhor ond byr yn y 
byd; terfynodd yn yr angeu Mai 16, 1833, 
yn 26 mlwydd oed. Dywedai y Parch. 
atrick. Anderson, yr hwn oedd yn Mydr 
f ymiwr iddo yn mn athrofa, mai wr 

a go ato gan eì yr yn 
y weinidogaeth, ar gyfrif ei alluoedd yn 


nghyd a'i frawdgarwch arbenigol, a moes- 
garwch ei ymddygiadau. Yr oedd serch 
pobl ei ofal, a thrigolion Stone wedi ymaflyd 
yn gadarn ynddo, a galerid yn fawr oherwydd 
ei farwolaeth. Yr foddlawn marw, 
ao yn sefydlog ei ysbryd yn ei gystudd, er 
dymunai fyw, fel y gallai wneud chydig 

s ei Dduw i ddychwelyd pechaduriai 
Yr oedd y fath symled ardderchog yn ei 
feddyliau, ac ynddo y fath ysbryd tawel ac 
ddiriedol, yr hyn yn ddios oedd yn waith 
gbryd Duw. Ni welais ì erioed rym crefydd 
yn cael ei hamlygu mor ardderchog. Yr 
oedd angeu iddo ef wedi ei amddifadu o'i 
ddychrynfeydd.” Wynebodd y glyn yn 
dawel, gan ymorfoleddu yn iachawdwriaeth 


yr Arglwyd, 
'THOMAS, DAVID, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Penymain, sir Fynwy. Gan- 
ef mewn lle a elwir Llwyncelyn, ar 
reu y Mynyddbach, plwyf Llanfynydd, 
Sir Gaerfyrddin yn 1767. Yr oedd eu rieni 
yn grefyddol, er nad oeddent mewn sefyllfa 
uchel yn y byd, yr oeddent yn byw yn 
surus. Ŷr oedd ef y ieuengaf o saith o 
nt; cafodd ychydig o ysgol in yn 


gymydogaeth pan yn ieuano. Bi fam, 
on oedd wehyddes, a ddysgodd iddo ei 


: chelfyddyd ei hun, wrth ba un y glynodd yn 


ddiwyd nes iddo ymgyflwyno flawn i 
waith y weinidogaeth, Hd dad afu farw 
an oedd ef yn lled ieuanc, a chan fod ei 
rodyr a'i chwiorydd oll wedi priodi, dis- 
odd y gwaith o ofalu am eì fam yn ei 
enaint yn benaf arno ef, a bu dirion 
iawn o honi hyd ei bedd. Nid oes fawr 
hanes i'w roddi am dano yn moreuddydd ei 
fywyd. Dywedir ei fod yn lled wyllt ac 
ysgafn, a bod pawb a'i hadwainai yn ei garu 
yn fawr, am na chynygiodd erioed ìi wneud 
drwg ineb mewn un modd. Rhwng pum- 
theg ag ugain oed cafodd y fraint o resu ei 
hun gyda phobl yr Arglwydd yn Capel 
Isaac. Yn mhen ychydig wedi eì dderbyn 
barnodd yr eglwys fod ynddo gymhwysder- 
au i bregethu, anogasant ef ì ymwneud a'r 
gya , 80 wedi iddo ddechren arfer ei 
doniau efe a aeth i'r Fenni, lle yr oedd yr 
Athrofa y pryd hwnw, ac sydd yn awr yn 
Aberhonddu; bu yno am wyth neu naw mis, 
a chan nad oedd ei amgylchiadau yn caniatau 
iddo fod yno yn hwy, gorfu iddo ddychwelyd 
adref. Ni threuliodd ei amser yn ofer yn y 
Fenni, ond bu yn ddiwyd iawn dros yr 
gebaid byr y bu yno; er na wyddai ddim 
aesnog pan aeth yno, yr oedd yn alluog pan 
ymadawodd oddi yno ì wneud defnydd o 
awdwyr Saesnig, ac ysgrifenu yn ramadegol 
yn yr iaith hono. Pan yn y Fenni daeth 
eglwys Penmain i adnabyddiaeth o hono, a 
T oddasant anogaeth iddo ddyfod yno yn 
fì8ol, er. cynorthwyo eu hen weinido Ŷ. 
Dafydd, yr hwn oedd wedi myned yn feth- 
ledig ac analluog i bregethu ond ychydig, ac 
wedi iddo ddychwelyd l'w ardal enedigol, efe 
a barhaodd i fyned yno yn fisol am agos i 
ddwy flynedd; a chan ei fod yn byw mor 
bell, a hwythau mor awyddus am ei gael yn 


THO 








Í 
yniodd a'u cais, ac aeth 
weydd ac oedd yn byw yn Mlaenau Gwent. 
Bu yn gweithio yno am yn agos i flwyddyn, 
ac yn pregethu yn aml Penwain. Yr 
amser hwnw bu farw y Parch P. Dafydd ; 
mewn canlyniad rhoddasant alwad unfrydol 
i Mr. Thomas i ddyfod yn fugail arnynt. 
Urddwyd ef yn y flwyddyn 1781. Yr oedd 
amryw weinidogion wedi dyfod ynghyd ar 
yr achlysur. Pan ddaeth efe yno ar y cyntaf, 
yr oedd yr achos yn lled isel, nid oedd nerus 
awr o ddynion ieuaino yn perthyn i'r achos, 
ond yn fuan wedi ei sefydliad, wynebodd 
llawer o bobl, hen ao ieuanc i ymofyn lle yn 
y ty, a daeth yr achos yn mlaen yn fywio 
ìawn. Nid oedd llawer o dai trwy y wl 
am bellder o ffordd, lle nad oedd Mr, Thomas 
wedi bod yn pregethu. Arferai bregethu 
yn fisol yn Llancaiach Fawr am dros ddeu- 
gain mlynedd, a gellid priodoli dechreuad 
achos Annibynwyr yn Llanfabon i'w lafur 
ef, a . Hughes, Groeswen. Pregethodd 
lawer yn Nhredegar. Byddai yn myned 
yno ar brydnawn Sabbathau, ac yn fynych 
ar hyd yr wythnos, Drwy eì lafur ef y 
dechreuwyd yr achos Annibynol yn y lle 
hwnw, aeth y taìanedd vn rhy fach i gynwys 
ygyranda T, bu rha'd adeìladu yno gapel. 
edi i'r eglwys ddyfod yn ddigon cryf i 
gynal gweinidog rhodd Mr. Thomas hi 
yny, ac urddwyd yno weinidog. Bau hefyd 
yn gynorthwy mawri Mr. Davies, Llan- 
twg, ìi ddechreu yr achos yn Cendl. Bfe 
efy fu yn offerynoli ddechreu yr eglwys 
flodeuog sydd yn y Brynmawr; dechreuodd 
weinì yr ordinhad o Swper yr Ârglwydd, ac 
n mhen ychydig adeiladwyd capel a elwid 
aban Gwyn, wedi i'r eglwys ddyfod 
eìluog i al gweinidog, rhoddodd 
Thonashii fyny. Yn1591 ymunodd mewn 
riodas a Elizabeth, merch Mr. William 
eorge, o'r Brithdir, o'r hon y cafodd 14 o 
blant, a chafodd naw eu m I'w maintioli. 
Cafodd dau o honynt eu neillluo i'r weini- 
dogaeth, sef y Parch. W. Thomas gyda 
yddwyr, yn Casnewydd, a'r Parch. J. 
Thomas, Salem, Aberdar. Er ei fod yn ym- 
weled mor aml a'r lleoedd a enwid, eto blagur- 
odd yr achos yn hyfryd yn Mhenmain, aeth 
y hen gapel yn rhy fach, ao adeiladwyd un 
elaeth iawn yn ei le. Adeiladwyd capel 
arall yn Tontrebel, ac un arall ar Gefn-y- 
Crib. Yr oedd Mr. Thomas wedi myned yn 
hen ac afiach pan adeiladwyd y rhai hyn, 
a thrwy hyny ni chafodd bregethu dim ar 
Geofn-y-Crib, sef capol yr Ynys. Du unwaith 
hoibio pan oeddid nowydd ei orpben, a chy- 
fansoddodd y penill canlynol wrth fyned 
heibio:— 
O Gapel yr Ynys, tra gweddus dy ved, 
Mi gefais dy weled unwaith cyn fy medd ; 
O fewn :'th razfuriau dymunwn gael nerth 
I ddweyd am ogoniant preswylydd y [ierih. 
Ni chaniatawyd y dymuniad hwn :ddo byth. 
Bu amryw ílynyddau yn analluog i wneud 
dim cyn ei farwolaeth, Yn mis Hydref, 1836, 


tarawyd ef gan y parlys, ac ni chafodd godi 
4A 


589 





ch, anogasant ef i ddyfod yn agos atynt. 
yda ì i weithio at 





_ —— 





o'i wely mwy. Ar yr lleg o Ionawr, 1887, 
cafodd F enaid ei ryddhau o'r ty o glai a 
myned i mewn i lawenydd ei Arglwydd, 
wedi cyraedd ei 80 mlwydd ood. Treuliodd 
tua 65. o'i flynyddoedd yn eglwys Dduw, ac 
yn agos i 60 mlynedd yn enau cyoeddus, 
athros haner cant yn weinidogífyddlon a 
pharchus yn Mhenmain. Yr oedd Mr. 
homas yn ddyn caredig a diniwed iawn, ni 
fedrai ballu unrhyw gymwynas i neb, os 
byddai yn bosibliddo eì gwneud. Yr oedd 
airioldeb argraffedig yn eì wedd bob 
amser, nì elai byth : un lle na byddai 
groesaw iddo fyned yno drachefn. Yr oedd 
yn un hynod am barodrwydd ei atebion bob 
amser, Y mae ei arabedd yn ddiareb hyd 
heddyw. Byddai ei atebion cyflym yn 
ddigon i lanw cyfrollled fawr, ac er cadw ei 
hynodrwydd mewn cof, rhoddwn yma 
enghraifìt o honynt. Cyfarfyddodd ym waith 
ac 'dog, wn a iai y posibilrwy 
i ddyn gyraedd perffeithrwydd ar y ddaear, 
wedi iddo ofyn pa fodd yr ydoedd, atebodd 
ef yn bruddaidd. Yn wir, Mr. Thomas, y 
wyf yn ofìdus anghyffredin." “Hawyr u 
ynte) beth sydd yn eich blino.” “' Wel 
ebe'r dyn), yr oeddwn wedi byw un mis ar 
deg heb bechu, ac yr wyf wedi mynedi 
bechu eto.” “'Wel tost eich anhap (ebe 
Mr. Thomas), pe yn sefyll yn eich 
perffeithrwydd am fìs yn hwy, chwi fuasech 
wedi enill eioh plwyf ar dir santeiddrwydd.” 
Rhyw brydnawn daeth pregethwr at ei dy, 
aeth un o'r plant allan ì dderbyn ei anifail, 
pryd y gofynodd iddo a oedd ei gyoeddiad 
ef enmain y noson honof atebodd, 
“Nad oedd.” Yna yr aeth i'r ty mewn 
tymerau lled gynhyrfus, ac wedi cyfarch 
Mr. Thomas, dechreuodd achwyn mor 
aflwyddianus yr oedd wedi bod ar ei daith: 
“Ni welais i y fath beth erioed, y mae satan 
wedi dyrysu fy nghyoeddiadau trwy yr holl 
wlad.” *'Na, na(ebe Mr. Thomas), paid a 
meddwl R. bach, fod gan satan un llaw yn 
y peth; yr wyt ti a'th gyhoeddiadau islaw 
sylw satan; îe wyddai yr hên dywysog o'r 
goreu pe cawaid gyoeddiad yn mhob man, na 
fuasit yn gwneud fawr drwg i'w deyrnas ef, 
ac felly nì. welodd ef un gwerth yn dy gy- 
oeddiadau i gymeryd trafìerth i'w rhwystro. 
Pan unwaith mewn cyfarfod chwarîorol yn 
sir Fynwy, un o'r gweinidogion enwocaf y 
pryd hwnw yn y sir, yr hwn oedd newydd 
fod mewn ychydig o draul i adgyweirio ei 
gapel, a_ gyfododd yn y gynadledd, 
gan wneud araith fawr, er darbwyllo pawb 
oedd wyddfodol i wneud penderfyniad er 
rhwystro gweinidogion o sir arall gael dyfod 
yuo i gasglu, nes y buasid wedi talu yr 
chydig ddyled oodd arnynt hwy yn gyntaf. 
Nid oedâ nemawr yn gweled y cynyg yn 
deg, gan nad oedd y ddyled oedd arnynt ond 
dibwys, gwelent hefyd mai hunnau-los a rvn- 
hyrfodd y cynygiad, ond nid oedd aeb a 
ddywedai yn erbyn y cynyg, am fod y gwr 
a'i cynygiai yn meddu cryn lawer o ddvlan- 
wad. Pan oedd pawb yn edrych yn ddystaw 
ar eu gilydd, cyfolodd Mr. Tomas a d, wed- 


* 


THO 


- — — —- — ——— — — —_— 


odd, ““ Yr yn eich gweled chwi Mr, — 
yn debyg dawn i ddyn sydd wrth Groes 
enmain acw, yr hwn, pan unwaith yn ceibio, 
a alwodd ar eì fam,—'“Mam, ewch i'r ty a 
berwch grochanaid da o dwymn llaeth, a 
dewch ag efi mi i gyd, a rhoddwch y 
gweddill 1 Will fy mrawd.” Gyda'r gair 
eisteddodd y gweinidog i lawr a rhoddodd ei 
gynygiad ìi fyny. Canfyddwn wrth yr 
enghreifftiau uchod, fod rhywbeth mwy na 
hertrwydd geiriau yn nywediadau Mr. 
lThomas, yr oeddynt bob amser yn taro W 
hoel adref. Yr oedd yn bregethwr call, 
byddai ganddo bethau o werth i'w wrandawyr 
l ei glywed. Yr oedd yn pregethu yn 
dealladwy iawn, ni byddai yn arfer geiriau 
annealladwy i'w wrandawyr. Yr oed 
bregethwr trefnus a melus, nid oedd ei felus- 
der yn gynwysedig yn mhereidd-dra ei lais 
a nerth ei floeddi au, nid oedd efo byth yn 
canu nac yn gwaoddu nemawr, ond yn agos- 
dd, a_phriodoldeb ei ddywediadau. ì'r 

d yn weddiwr enwog. byddai ei weddiau 

ef bob amser yn wylaidd, yn fwyn, yn deim- 
ladwy, ac yn benderfynol, nid oedd neb 
mwy medrus i arwain cynulleidfa mewn 
gweddi gyoeddus nac ef. Yr oedd 
nodedig am ei ddarbwylledd. Yr oedd 
euthur wyneb hir, a gostwng y wefl er 
ffugio rhyw radd anghyffredin o dduwioldeb, 
beth a ffieiddid yn fawr ganddo. Ni 

u un amser mewn ymryson a neb yn 
ystod yr haner can mlynedd y bu yn Mhen- 
main, ni bu un anghydfod r hyn do a nob, 
na neb arall mewn anghydfod ag yntau. 
Cadwodd gynghor yr apostol gystal ag un 





dyn a fu yn y byd erioed, sef, “ Dilynwch 
hob dyn.” 
PROM A , "DA , 9 Lacharn, a aned 


Ffynon Adda, yn ardal Brynberian, yn y 
wyd yn 1810. Fel yr ymddadblygai ei 
alluoedd meddyliol, efe a ddangosai duedd 
cryf am wybodaeth. Er yn blentyn yr oedd 
o duedd hynod ymofyngar a myfyriawl. 
Dangosai oi fod yn meddu ar alluoedd o radd 
uwch na'r cyffredin; diniweidrwydd a deall- 
twriaeth oeddynt ysgrifenedig mewn llinellau 
eglur ar eì wynebpryd. Wrth ystyried y 
rhagoriaeth a berthynai i Mr. Thomas mewn 
rhinwedd a duwioldeb, a hyny mewn oes 
mor fer, y mae yn naturiol ymofyn yn 
nghylch helyntion boreuol ei oes. Un o'i 
n xlweddion oedd ei hoffder o ymneillduedd : 
anaml yr ymgymysgai â'i gyfoedion mewn 
chwareuon a difyrwch—rhyw ngl o'r 
neilldu i ddysgu eì wers, neu 1ddarllen rhyw 
lyfr a ddewisiai efe. Gwelid ef ar amserau 
ngh eillach rhyw hen bererin duwiol. 
reuliodd lawer o'i amser yn nghyfeillach 
Mr. Bees Rees, tad y Parch. 'T. Rees o Hunt- 
ington, yr hwn a fu yn foddion i gyfoetho 
eì feddwl â llawer o syniadau sobr a syl- 
weddol. Y mae'r ffeithiau rhag-grybwyll- 
edig yn ein cynorthwyol gyfrif, i raddau, am 
gymledd a'r diniweidi dd diledryw a 
addurnent ei .gymoriad, Ymgadwodd rhag 
yfed o'r teimladau llygredig, a ffurfio yr ar- 
îerion drygionus ag y mae plant yn rhy 


590 


yn 
d yn 
ago 
yn 
gyffro 


THO 


 —— Ll .L. . ——— — _ .  —__ — — .  L N Y 


gyffredin yn dderbyn oddiwrth eu gilydd yn 
r oedd 


eu chwareuon a'u hymrysonau. 
ddeiliad argraffiadau crefyddol yn lled 
ieuanc. Pan yn 14 mlwydd oed, derbyniwyd 
ef yn aelod o'r eglwys yn Mrynberian. 
Gwedi iddo ymaelodi yn eglwys Dduw, vr 
oedd ei gynydd mewn gwybodaeth ac mewn 
profiad yn amlwg i bawb—parhaodd i fyned 
rhagddo-—nìs cymerodd ei arwain gan duedd - 
iadau llygredig i faesydd gwagedd ac oferedd. 
Pob blwyddyn a ymdreiglai dros ei ben a 
ddadguddiai ryw flodeu newyddion yn ei 
gymeriad. Bychan a gwanaidd oedd ei gorff: 
ond yr hyn oedd brin mewn corff a wnaed i 
fyny mewn meddwl. Cafodd feddwl bywiog, 
eang, treiddiol, a chynwysfawr. Yr oedd eì 
gynydd mewn gwybodaeth a phrofiad wedi 
tynu sylw yr eglwys yn gyffredinol; a chan 
nad oedd ond un meddwl yn bod o barthed 
i'w gymwysderau gweinidogaethol, rhoddwyd 
anogaeth unfrydol iddo arfer ei ddoniau yn 
yoeddus. Llwyddwyd ganddoi gydsynio 
Mu caiB; ond nid heb yn er y 
cafwyd ganddo i ymaflyd yn rchwyl. 
Fel pregethwr, yr oedd ei lais U u wanaidd, 
ei lafar yn araf, eto hyfryd. Ei agwodd & 
drosglwyddai i'r gwrandawyr ei fod yn 
teimlo y gwirioneddau a draddodai—ymlifent 
o'i galon ef i galonau ei wrandawyr. Ei 
bregethau oeddynt oleu, trefnus, cywrain, a 
llawn o synwyr: ac yn benaf oll yn llawn 
ysgrythyr. Cymeradwyid ef gan bawb yn 
dinol. Yn y flwyddyn 1834, derbyn- 
lwyd ef i Athrofa y Drefnewydd, pan yn 24 
oed. Treuliodd ei dymor yno er anrhydedd 
iddo ei hun a boddlonrwydd cyffredinol i'r 
athrawon. Teimlai yn angenrheidioli wein- 
ìdog yr efengyl ddeall ieithoedd gwreiddiol; 
felly efea ymosododd gydag egnii astudio 
yr Hebraeg, y Roeg, a'r Lladin; ac efe a 
gynyddodd yn gyfatebol i'w lafur a'i ddiwyd- 
rwydd. Yr oedd yn fyfyriwr manwl— 
chwiliai bob pwnc i'w wraidd, a'i amcan wrth 
wneud hyny oedd boddloni ei hun. Fel hyn 
y gosodasai ìi lawr sylfaen helaeth, ddofn, a 
chadarn. Un arall o'i deithi oedd pender- 
fyniad. Cymerai ddigon o bwyll cyn gwneud 
un penderfyniad—ystyriai ao adolygai y 
cyfan cysylltiedigâ'rmater; yna penderfynax, 
ac ymlynai yn ddiysgog wrth ei farn, Yr 
oedd yn dra hunanymwadol, eto'n afaelgar 
o'r gwirionedd—prynni'r gwir beth bynag a 
gostiai, ac ni werthai mo hono beth bynag a 
gynygìd am dano. Ymadawodd â'r athrofa 
yn eì flodau. Safai yn uchel yn meddyliau 
pobl y dref. Pregethodd ei bregeth ymad- 
awoliddynt arddirwest—pwnc anwyl ganddo, 
ac agos lawn at eì galon. Ofer fyddai ceisio 
darlunio teimladau y dyrfa oedd yn ei wrando 
y tro diweddaf am byth. Digon yw dyweyd 
iddynt amlygu eu teimladau yn 
boneddigaidd a christionogol o'i anrhegu a 
medal arian gwerthfawr, fel cydnabyddiaeth 
am ei ffyddlondeb a'i sel gyda dirwest. Cyn 
ymadael a'r athrofa, derbyniodd amryw 
alwadau oddiwrth eglwysi i eryd eu 
gofal. Cafodd ei feddwl ei dueddu ì sefydlu 
yn Lacharn, sir Gaerfyrddin. Urddwyd ef 


THO 


— —  — — — — - - - _ 


———— 
—  ——— —————— 


nas ir mesur ei weinidogaeth wrth 
flynyddau, ond misoedd, eto, yn y cyfnod byr 
hyny dangosodd ei fod yn ' weithiwr difefl,” 
a gweinidog da i Iesu Grist. Mawr oedd ei 
gariad a'i ofalam yr eglwys. Yr oedd yr 
eglwys yn ei fawr garu yntau. Clafychodd 
yn mis Awst, 1840, a pharhaodd ei afiechyd 
l gynyddu hyd xíehefin 13eg, 1841, pan ym- 
d oegodd ei enaid o rwymau marwoldeb yn 
rhydd, 31 oed. 

OMAS, JOSHUA, gweinidog y Bed- 
yddwyr, » “tyn 


Nhredegar wy. Ganwyd 
ll yn y llwyddyn, 1766. Yr oedd yn ddyn 
er 


Fran on i8Wn i'r Hawd, i'r weddw a'r 
am . Bu weinidog yn yr e 8 
uchod dros agosi « in mlynedd, yn ffydd- 
lon iawn a thra defnyddiol, a hyny hyd 
angeu, a gorphenodd ei yrfa mewn llawen- 
ydd, Mawrth 20feì, 1824, yn 58 mlwydd oed. 
Gadawodd briod a merch. i alaru ei 
absenoldeb, mewn byd drwg 2 ael ulae. 
y ei gorff amryw gan o 
ì addoldy y Bedyddw , pryd y dechreuwyd 
gan y Parch. Edward Davies trwy ddarllen 
& gweddio, yna y pregethodd y Parch. J. P. 
Davies ar Jer. 49, 11, “Gâd dy amddifaid, a 
mi a'i cadwaf hwynt yn fyw, ao ymddirieded 
dy weddwon ynof fi.” Yna gosodwyd y corff 
yn ei wely oer, hyd nes y cyfodo yr Adgyfod- 
ad a'r YN ef y dydd olaf. 
THO » THOMAS, oedd weinidog y 
Bedyddwyr, yn y Tabernacl, Merthyr Tydfil. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1807. Yr oedd 
yn weinidog derbyniol, ffyddlon, a doniol, 
ac yn Gristion gostyngedig, dychlynaidd, a 
difrifol, ac fel y cyfryw mewn parch mawr 
yn mhlith rodyr, i'r rhai yr oedd 
gweini, ac yn debyg o fod yn ddefnyddiol 
iawn gyda'r achos. Eithr nid fel ein medd- 
yliau ni yw meddyliau Duw, yr hwn sydd a'i 
“' ffyrdd yn y môr a'i lwybrau yn y d d 
dyfnion.” elodd ef yn dda i'w alw ef yn 
nyddiau ei ieuenctyd i oddef cystudd lled hir, 
&c yna i orphen ei yrfa mewn heddwch, gan 
adael y rhybudd hwn i'w orfucheddwyr, 
“ Am hyny byddwch chwithau barod.” 
THOMAS, JOSHUA, oedd weinidog 
Bedyddwyr yn Llanllieni, sir Henffordd. 
Ganwyd ef yn y Tyhen, plwyf Caio, sir Gaer- 
fyrddin, Chwefror 22ain, 1518-9. Dysgwyd 
ef yn foreu i ddarllen Cymraeg. Treuliodd 
ei flynyddoedd boreuol mewn agwedd hardd 
athra moesol. Pan oedd 
i Henffordd i'w ddysgu yn sidanydd (mercer), 
lle yr ymddygodd efe yn dra gweddus, arferai 
ar y cyntaf i wrando i gapel y Pres- 
byteriaid yn y ddinas. _ Yr oedd ei rieni wedi 
bod yn aelodau gyda yr Annibynwyr nm 
Nghroftyoyff, am tua ugain mlynedd, ond o 
herwydd ìi angh dfod fyned rhyngddynt ac 
aelod o'r eglwys hono, ymadawsant yn 1737, 
ac a unasant a'r Bedyddwyr ac oeddynt y 
pryd bwnw yn ymdrechu sefydlu achos yn 
y gymydogaeth. Yr oeddynt yn wir dduw- 
ìol eu nodwedd, a chymerasant gryn ofal i 
ddwyn eu plant ì fyny yn addysg ac athraw- 
laeth yr Arglwydd. Yn mhen amser cyfarfu 


591 


—_——_——— WN 


20 oed, aeth 


THO 


—— ————— _ —— O — ——— _ 





Bfed a'r 9fed o Ebrill, 1839. Er | Mr. Thomasâ gwraig yn agos i Llanllioni, ao 


n perthyn i'r Bedyddwyr yn y lle hwnw, 
Yn Rhagfyr, 1139, efe a aoth i ymweled a 
Llanllieni, yr oedd ganddo 13 milltir o ffordd 
i fyned yno. Yma cafodd fod gweinidogaeth 
yr efengyl yn cydweddu yn well ag ansawdd 
ei feddwl na'r hyn a glywsai yn Henffordd, a 
chan ei fod chwenych cymdeithasu a'r 
enwad yr oedd ei riemi yn ddiweddar wedi 
han nad oedd neb o'r enwad 


unoacef, a c 
hwnw yn Henffordd, nag un yn nes na Llan- 
o 


llieni, efe a gerddai yno bob yn ail Sabbath, 
am ystod eì arosiad yn Henffordd. Yn Mai, 
1740, cafodd ei dderbyn yn aelod o eglwys y 
Bedyddwyr Llanllieni, wedi gorphen ei 


amser yn Henffordd, efe a ddychwelodd i, 
Gymru yn 1743, ac arosodd gyda ei rieni am 
ddwy flynedd. Yn ystod yr amser hwnw 
anogodd ei gyfeillion ef i ddechreu pregethu, 
a chan i'w ddoniau pregethwrol gael eu 
cymeradwyo, anogwyd ef i ymroddi yn hollol 
ì waith y weinidogaeth, ond gen ei fod yn 
lled wylaidd, ni phregethai ond anaml am rai 
blynyddau. Yn 1748, efe : briododd a merch 
ieuano & duwiol, o ogae 
Llanbednu, udodd ef a'i wraig y yn union- 
gyrchol, a sefydlasant mewn masnach yn y 
lli, sir Frycheiniog, ao unasant a'r eglwys 
yn Maesyberllan yr un sir, ac yn 1749, 
urddwyd ef yn weinidog cynorthwyol yn yr 
eglwys hono a'r canghenau, a llafuriodd gyda 
diwy dd mawr mewn amser ac o 
amser. Ei fam eglwys yn Llanllioni, vn 
1753, a anfonodd am dano ddyfod i bregethu 
am ychydig Sabbathau. Gan nad oedd yn 
arfer pregethu yn Saesneg, teimlai yn an- 
hawdd i fynod yno. Modd bynag efe a aeth 
yn ol eu cais, a chan fod ei wasanaeth yn 
eradwy rhoddasant iddo anogaeth gref i 
yned yno drachefn, ac yn Tachwedd, 1754, 
efe a dderbyniodd alwad!i fyned i sefydlu yno 
fel eu einidog, edd ddiol dreuliodd 
y 43 gweddill o'i fyw al- 
Yedigaeth hono. Wrth weled Tad oedd. &ì gyf- 
log flynyddol yn ddigon ì gynal ei deulu 
cynyddol, efea agorodd ysgol ddyddiol, yr 
hon a gadwodd am lawer o flynyddoedd gyda 
chryn gefnogaeth. Yr oedd efe yn hynod o 
wyliadwrus yn rhanu a defnyddio ei amser 
am agos ìi dri ugain mlynedd, mewn cyfar- 
taledd, nid oedd yn ei wely, haf na gauaf, dros 
bump o'r gloch yn y boreu. Ei fywyd enwog a 
defnyddiol a ddaeth i derfyniad ar ol wythnos 
o gystudd, ar y 20ain u Awst, 1497, yn y í9 
flwydd o'i oedran. Bu farw mewn cyflawn 
fwynhad o gysuron crefydd. Parhaodd ei 
serch at wlad ei enedizaeth yn gryf hyd y 
diwedd, arferai agos bob blwyddyn am yr 
ystod maith y bu yn Llanlliem i fod yn bre- 
senol yn nghymanfa yr eglwysi Cymreig, a 
chymerodd fwy o ddyddordeb yn hanes cre- 
fydd yn ngwlad ei dadau, na neb o'i gydoes- 
wyr, yr oodd ei serch yn gryf at ei frodyr y 
Cymru. Fel hanesydd yr oedd Mr. Thomas 
yn rhagorol dda. Heblaw banes y ledydd- 
wyr yn mysg y Cymry, yr hwn a argraffwyd 
yn '1778, yn 468 o dudalenau, gadawodd ar 
eì ol mewn ysgrifau, Hanes bglwysaidd o 


THO 


_— — ——— 


— 


Gymru, digon i wneud dwy gyfrol pedwar 
iyg, na arel cyfartal i un gyfrol o Eg- 

wysi y Bedyddwyr FU ywysogoeth. 
Mae y rhai hyn yn nghadw yn bresenol yn 
y llyfrgell perthynol ìi Athrofa y Bedyddwyr 
Nghymru. Yr . Thomas yn 

în thwr tra defnyddiol, ond nid yn bre- 
gethwr hyawdl. Yr oedd yn llafurus a thra 
ymdrechgar, yn feddianol ar ddeall cryf a 
chof tra helaeth. Yr oedd yn gadarn yn eì 
grediniaeth o ethrawiaeth gras, yr hon & 
arhaodd i bregethu, a than reolaeth yr hon 

y bu byw amarw. Yroedd yn gyfaill di- 
ffuant, hynaws, a serchog i bawb a ofynent 
ei wasanaeth, ao ni thramgwyddai neb o'i 
fodd. Yr oedd eiddefnyddio deb yn neillduol 
o fawr ac eang, yn mysg eglwysi Oymru. 
Yr oedd ei ymddygiad a'i ymddangosiad yn 
y pwlpud yn dra difrifol, ei bregethau yn 
drefnus, wedi ei m io yn dda, a'i gasgl- 
iadau yn gyfaddas a dwys, yr oedd yn feirn- 
iad galluog yn iaith ei fam. Yr oedd ei ym- 
ddygiad a'i ymarweddiad yn enghreifftiol 
o beb rhinwedd gristionogol mhlith ei 
deulu, ei gyfeillion, a'r byd. mae eì lyfr, 
““Hanes y Bedyddwyr,” er yn llyfr gwerth- 
fawr iawn, eto, cynwys hanesion 
anghywir. Pe buasai wM awdwr llafurus 
wedi ei osod mewn amgylchiadau er gwybod 
yn well, ni buasai iddo gyoeddi amryw 
adroddiadau. Yn y blynyddoedd 1790-1798, 
ei ysgrifgell a gyflenwodd y Baptist Register 
ac erthyglau gwerthfawr, ar hanes oymanfa 
y Bedyddwyr Nghymru, o'r flwyddyn 
1660i 1790. Cafodd y rhai hyn wedi hyny 
eu cyoeddi yn dreithawd ar eu penau eu 
hunain. Pan aeth Mr. Thomae ì gymeryd 


gofal yr eglwys yn Llanllieni, nid oedd yno 
ond 13 o aelodau, ond trwy fendith ar ei lafur 
cynyddodd yr eglwys yn raddol, a chyn 


diwedd ei yrfa, yroedd mewn sefyllfa flodeuog. 
Efe a gafodd wahoddiad taer i symud i 
Brid north, Eg oreill, ond Nu oedd 
y fa undeb rhyngddo ef a'r eglwys tan 
ei ofal. fel nad allodd dim ond angeu eu 
gwahanu. 

THOMAS, THOMAS, gweinidog y Bed- 
yddwyr yn Nantgwyn a'r Oapelnewydd, eir 
Drefallwyn. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1770. Aeth at grefydd pan yn ieuanc, & 
dechreuodd bregethu yn lled fuan wedi iddo 
ymuno a chrefydd. Anfonwyd ef i athrofa 
Caerodor, ao wedi gorphen ei amser yno 
aeth ìardaly Nan dechreu y flwyddyn 
1800, a hoffwyd ei weinidogaeth yn fawr gan 
y” eglwys a'r gwrandawyr yn gyffredinol, 

n mis Chwefror, 1802, neillduwyd ef i gyf- 
lawn waith y weinidogaeth, lle y bu m 
ffyddlon a diwyd hyd derfyn ei daith. Bu 
hefyd yn offerynol ìi sefydlu achos yn Llan- 
idloes, Penfforddias, a Cwmbelan. Yn mis 
Mehefin, 1805, ymunodd mewn priodas & 
Miss Esther Ingram, Llwyncadwgan (aelod 
o Bantycelyn), yr hon & fu yn amgeledd 
gymhwys iddo hyd derfyn ei oes faith, yr hon 
a derfynodd Ionawr 17eg, 1852, yn y flwydd 
82 o'i oedran, wedi yn ymdrechgar dfos 
ei Arglwydd am ô2 o flynyddau. Ar ddydd 





THO 


— — 
— ———— 


wyn eî gorff tua thy ei 
odd y 


——— 
— 





wy 
Danlywodd e& gweddiodd y brawd E. Jones, 


n y ddaesrge 
weddi gan y brawd B. Davis, Bethania, yna 
aelh p&wb ŵua thre gan ei adael yn ei letty 
wel. 

THOMAS, JOHN, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn IWanrwst, sir Dinbych. Yr oedd 
brw eni RA flwyddyn 1715, ao gydi i ym- 
selydlu yn ar oglwys y Dedyddwyr yn 
Llanrwst, er ys blynyddau. Yr oedd wedi 
dyfod i air Gaernerfon gyda bwriad o wasan- 
aethu Oymdeithas Genadol Artrefol y Bed- 
yddwyr am fis yn y wlad, a threuliodd yno 
dridiau o'i fia oenadol yn dra diwyd a siriol. 
Oymerwyd ef yn glaf, e deallwyd yn faan 
mai un o'r llesŵr gwaed oedd wedi tori, 
treuliodd y pedwar diwrnod diweddaf o'i 
fywyd yn dre difrifol gyda phethau byd 

» gydag adrodd ei brofiadau, canu 
emynau, oanmol y wisg nad oedd raid ei 
newid, son am y ŵy nid o waith llaw, yn 
nghyda gorchymyn ei deulu i ofal ei Dad 
nefol. Bu farw Gorphenef 27ain, 1829, yn 
64 mlwydd oed. Dywedai cyn marw y 
buasai yn dda ganddo os hebryngent ei gorff 
ì y Bedyddwyr yn Llanrwst, lle y 
gorweddai y rhan amlaf o'i dri phlentyn ar 
hugain; yr hyn a wnaeth y cyfeillion gyda 
y parodrwydd mwyaf, er fod y ffordd yn faith. 
Amlygwyd teimladau galarus iawn gan dri- 
golion Llanrwst a'r gymydogaeth ar ei ol. 

r oedd tyrfa luosog wedi ymgynull er talu 
y zymwynas olaf i'w weddillion marwol. 

THOMAS, JOHN, gweinidog y Bedydd- 
wyr yn Maesyberllan, Brycheiniog. Brodor 
oedd o blwyf Caio, sir Gaerfyrddin. Dech- 
reuodd bregethu yn eglwys Aberduar, & 
chafodd ei urddo yn yr eglwys hono yn 1743. 
Ar ol llafurio yno bumtheg mlynedd, cafodd 
alwad i fyned i berllan, Brycheiniog, 
a symudodd yno yn 1768. Pan aeth John 
Thomas yno, yr oedd yr achos wedi myned 
yn isol iawn. Gynyd tf wedi hyny am 
flynyddau. Yr d Mr. Thomas yn wr 
cyfmfoliawn yn y wlad a'r eglwys, yn bre- 
gethwr doniol, ao o ymarweddiad diargyoedd. 

u yn ymdrechol & llwyddianus yma am 
wyth mlynedd ar hugain, a bu farw Tach- 
wedd 5ed, 1786, a bu ei yraig farw ar ddydd 
ei gladdedigaeth, a rhoddwyd y ddau i gyd- 
orwedd yn nghladdfa Penyrheol, yr hwn a 
roddodd ef yn rhad i'r eglwys hono. 

THOMAS, THOMAS, oedd weinidog y 








THO ô9$ THO 

Bed ddwyr yn Ng & ddechreuodd thu yn 1828. Derbyn- 
J thu yn, 1800, ac wyd ge t; 1S0B. iodd fanteision a Fenni, ac medi 

Palaodd Ï wasanaethu yr eglwys hyd dor- treulio eì amser efe a udd 
fyn ei oes yn dra OY) a llwyddian Bethel, Basaleg, lle y bu rohus & & 
THOMAS, TIM oedd I gepelydd i | defn ddiol am amser ; ond Ymudodd oddi- 
Mrs. Baker, o Bwinney, Oroesoswallt, yn i'r Bontfaen, yn mro Morganwg, lle y 
lle eyb bu farw yn 1676, a c ynwyd ef yn foddion i yddu y Ay i 
winney, g&n James Owen. oedd wedi | raddau helaeth. Yr oedd yn bregethwr da, 


cael ei droi allan yn flaenorol o Morton. Pri- 
ododd Mr, Thomas a merch Mr. John Evans, 
o Wrecsam. Ganwyd mab iddo rai misoedd 
wodi ei farwoloeth, ac enwyd yntau Timothy ; 
Tp mhen amser daeth yn weinidog y Bed- 
yddwyr Pershore, yn sir Gaerwrangon, 
y car ynwydd ef gan ei fab o'r un enw. 
(Hanes Bedyddu a todal. 148.) 
OMAS, TI 8 fwriwyd allan o 
Aston, ger iech Yr oedd yn frawd 
i'r rhagddywedig Timothy Thomas, Per- 
shore. Rhyw amser wedi ei fwriad allan, 
daeth yn weinidog ydd Annibynwyr yn yr 


ND Y FU olynydd Mr. James Guarrel. 
Dywedai r. Phillip Henry, eì fod yn wr 
da, a a dim mor gul eì farn a 


rhai, yn eì gn nodweddu 
fel “dyn Mae D: a dysgeig” Yr oedd yn 


nodedig am ei dduwioldeb, a'i ddefnydd- 
Ms Bu farw Rhagfyr 1686. (Dr. Rees's 
Noncon., tudal. 170. 

THOMAS, BOD RICH. , Yr oedd wedi 
ei fwriadu a'i wyn i fyny i'r weinidogaeth 
yn Eglwys Loegr, ond newidiodd ei olygiad: 
au, wedi hyny urddwyd ef ac Evan Hughes 
gyda'u yu gilydd, gan y Presbyteriaid. Gwas- 
hang d am Fai blynyddau bl Llanfi. 

Crouddyn, sir wy 
ei Sefellion ganddo unwaith i i ddarllen 
asanaeth yr Eglwys Sefydledig, ond tra- 
flodid ef yn, fawr byth wedi hyny, ac ni 
wnai hyny byth yn ol llaw. (Dr. RBeess 


Noncon 

THOMAS, T IAM, edd Weinidog » y 
Bedyddwyr yn Pantteg. Yr oedd yn ened- 
igol o ardal Llandyfan, ger Llaadgilofawr, 
yno hefyd y daeth at Enclogr Daeth i'r 
Pantteg yn wr ieuano blogaidd, ao wedi 
cael paw. midogeoth yn o hdno, neillduwyd ef i 


ymraniad galarus le yr eglwys yn 
nghylch Arminiaeth a dna Safodd 


ef a'i blaid feddiant o'r oepel, am fod yr unig 


ymddiriedolwr yn perthyn 
y'r âr blaid oedd I gydi wr Rt 1799, y sdfydlodd 
yn Llangyn Nid oedd ar y cyntaf 


yn proffesu. Bositiaeth, ond aeth o gam i 
dal ìwesu yr athrawiaeth hono, a bu 
" Rhagfyr 26ain, 1813, & chladd - 
wyd a. yn mynwent yr addoldy, a gosodwyd 

careg hardd ar ei fedd, ao arni y geiriau 
mau, gwd —_ Yma y £0: rwedd William Tho- 
mM lau odaidd cyntaf yr Eglwys 
, yr hwn a fu farw 

y dain, 1813,” 


MAS, WARD, oedd sold fb ÂI 
Bedyddwyr yn Bontfaen, 
John Thomas, o n y Ban sir 'Forganwg, efe 


nysgwyliadwy, ar ol cystudd byr o ddau neu 

dri diwrnod, yn 1839, a chladd d ef yn 

nghladdfa y 'Bedyd dwyr yn y Bontfaen. 
THOMAS, WII IAM, weinidog 

cedd ss yn yn Moleston a 'Narberth. yr 

efe yn aelod gwreiddiol o Moleston; ao 

edi, 1783, y dechreuodd arfer ei 


ddawn. einidogaethol, ao yn mis Awst, 
1788, cafodd ei urddo yn weinidog cynorth- 
wyol i'r Parch. B. Davies, Denant. Yn 


fuan wedi ei urddiad torodd dadl allan yn 
yr eglwys o barth arddodiad dwylaw, ar 
dderbyniad aelodau. Yr oedd Mr. W. 
Thomas, ac ereill, drosto; rhanodd yr eglwys, 
aeth llawer ar eu penau eu hunain, a 
wasant gyfarfodydd mewn pentref, milldir 
o Moleston, a elwir Tredemel; ond hedd- 
chasant wedi hyny, gan adael pawb a dder- 
id. &t eu dewisiad, pa un ai myned. dano 
aì peidio. Trwy offeryngarwch illiam 
Thomas y dechreuodd yr achoe ddwyd Fo 
ar Chwefror 2il, Ì808, ac 
addoldy yr un flwyddyn. Pan ac aeth Mr 
Davies, y Denant, i ofalu am eglwys Hwl- 
ffordd, d odd yr holl ofal arno ef, hyd 
ei farwolae , Medi 3ydd, 1817, wedi 


anaethu yr eglwys gyda diwydrwydd a chy- 
wirdeb jg dros 29 o flynyddoedd. y 
THO EVAN, oedd weinidog y pel 
yddwyr yn Brid ter. Yr cedd ofo 
enedigol o gymydo Llanelli. Anfon- . 
wyd ef ìi Gaerodor i'r ysgol, er mwyn cael 
o hyfforddiant mewn pethau angen- 
rheidiol, ac er ei SIO Ma y bun y Seisneg. 
Yr oedd yno yn 1740, lle y bu am am- 
ser, aeth oddi i 'Warwiok yn 1741, 
symudodd yn 1742 i Birmingham, ond nid 
hir yr arosodd yno, a dychwelodd i Gaerodor 
yn 1743, ao a aeth i Trowbridge, Ngwlad 
MW Hab yn yr un íl Fine bu yn 
wyddianus yno. Yr 
fawr; bu yn y dref bono. Tua tm gr T 
Wedi hyny symudodd i Bridgewater yn 
1746, ac urddwyd ef yno 1749. Yma y 
gorphenodd ei weini gaeth a'i 
O Ten ei farn yr oedd drosb 
ran ei yr edigaeth 
ol, fy oedd ei rodiad yn addas, a'i 


gyffredin 
FSTHOMAS, HOWELL, a drowyd allan o 


Glyncorwg, yn Morgan 
wrthfedy diwr babanod. 
lamy na bu iddo droi allan yn fucheddol dda, 


ond iddo adw yn sgen 
enwir ef yn 1675 fel d dysgawdwr 

wyr, yn y orllewinol « ; 
ganwg. ( Records, tudal. 5&4), 





THO 





THOMAS, WILLIAM, A.C. o goleg yr 
Iesu, Rhydychain. Bwriwyd ef allan o 
St. Mary, Penybont. Yr oedd yn 


Aberta 

THO r Oas- 
eithred 
unodd wedi hyny 
a'r eglwysi Annibynol yn Nghastellnedd, 
Blaengwrach, a Llangyfelach, &. Oymer- 
odd eu gofal gweinidogaethol, a chyflawnodd 
ddyledswyddau y weinidogaeth gyda ffyddlon- 
deb a llwyddiant mawr am dros ugain mlyn- 
edd, a bu farw tua'r flwyddyn 1693. Yr 
oedd yn rhai o'r eglwysi dan ei ofal An- 


nibynwyr, Bedyddwyr, a Gwrthfedyddwyr. 
THOMAS, OHN., oedd weinidog gyda'r 


Annibynwyr, yn Rhaiadr, sir 
Ganwyd ef yn mhlwyf Myddfai, ger Llan- 
ymddyfri, sir yrddin, e a ysgrifena 


am dano ei hun fel y canlyn; “ Fe'm gan 
wyd mewn tŷ a elwir Col. Fy rhieni oeddyn 
dlodion. Bum yn gweini yma a thraw am 
flynyddau. Cefais fy argyoeddi dan weini- 
dogaeth Mr. Howell Harris, yn nhŷ Jeffrey 
Dafydd Llanddeusant, er fy mod cyn hyny 
yn rhyw gonsern am fy ngh wr, ac yn aml 
darllen gweddiau yn y Parch. Gri- 
Eth Jones, Llanddowror; ond wedi ŷ oedfa 
uchod aeth yn golli bywyd arnaf. Yn mhen 
chydi i hyn n ymgysylltais ag ychydig 
Tob uwiol ag oeddynt yn arferol o gyd- 
gyfarfod mewn cymdeithas ar Gefntelych, yn 
mhlwyf Myddfai. Yn y flwyddyn 1743, 
aethym i weini at y Parch. G. Jones, i Llan- 
ddowror, lle y cefais lawer gwledd i'm hen- 
aid wrth ei wrando. Wedi bod am ddwy 
flynedd yn Llanddowror, daeth ar fy meddwl 
i fyned i'r ysgol; ond nis ewais Llan- 
ddowror nes oeddwn yn ddeunaw oed, a 
daethym i Drefecca i'r ysgol. Oefais hyn 
"trwy Mr. H. Harris, a mawr diriondeb a 
gefais am oddeutu blwyddyn. Yr oedd 
hyfryd arnaf o dan weinidogaeth Mr. 
rris ac ereill, pan oeddwn yno.” Ni 
chaniata ein te u i ni ddylyn ei hanes yn 
fanwl, ond ymddengys ei fod ar ol cael 
ychydig addysg, wedi cael eì alw i Lan- 
figan, sir Frycheiniog, i gadw ysgol, ac a'r 
alwad hono wedi ym Ê ori a Mr. Harris, 
y cydsyniodd. Yr oedd bellach yn dechreu 
cynghori y plant yn yr ysgol, a'r aelodau 
eglwysig, ond nid hir y bu heb lefaru yn 
fwy cyoeddus. Deohreuodd ar hyn yn 
mhl Cantre, ger Aberhonddu. Yn y 
flwyddyn 1756, aeth i sir Benfro, a bu yn 
cadw ysgol yn St. Lawrence, yn y wlad 
hono am raì misoedd, gan bregethu ar y 
Sabbathau a nosweithiau trwy y wlad. Ar 
ol hyn teithiodd dros myw dymor trwy sir- 
dywysogaeth De a Gogledd, gan 


oed a 

bregethu yr efengyl. Wedi yn cadw 
l mewn amryw fanau, ymunodd Mr. 

yon Thomas a'r Annibynwyr, ac yn 1761, 

aeth i athrofa y Fenni. “Yn y gwyllag.” 

meddai ef ei hun, “ byddwn yn rhoi tro i*êir 

Aberteifi,i gael tipyn o dân 


594 


Î 


| 


THO 
w f enaid rh; ; sythu yn y fro tu'ar 
Fenni”! Pan adaeth ei amseri yno 


bu yn pregethu llawer yn deithiol ar ol 
hym gan ddyweyd, “Mwy dewisol genyf 
ddylyn esiampl Orist, EA fyned oddiamgylch 
ì wneuthur daioni.” Dywedai hen bobl ad- 
nabyddus o John Thomas, y rhaì oeddynt 

fyw hyd yn dìiweddar, mai gwr da a duwiol 
ydoedd, & diwygiwr enwog yneiddydd; a'i 
od yn offeryn yn llaw yr Arglwyddi ddy- 
chwelyd llawer o ddynion at y Duw byw. 
Wedi gorphen ei amser yn y coleg, cafodd 


' alwad ì bregethu ar brawf, yn y Brychgoed 


a Blaenau, Glyntawe, lle HT a 

haner blwyddyn. Y pryd hwnw y torodd 
allan ryw gyffroad mawr. Yr oedd yr eglwys 
am roddi galwad iddo sefydlu yn eu plith, 
ond yr oedd yno ddau neu dri o rai nad oedd 
iach yn y ífydd a safasant yn groes. Efe a 
aeth ar dro i bregethu i Rhaiadr Gwy, sir 
Faesyfed. Derbyniodd yno alwad oddiwrth 
yr eglwys. Wedi bod yno dra llwydd- 
anus am gwmpas blwyddyn, cafodd ei 
urddo am weinidog i'r eglwysi, sef Rhaiadr 
Gwy, Csebach, a'r Garn, Ebrill 23ain, 1767. 
Cynyddodd yr eglwysi mewn rhifedi, a 
llwyddiant mawr yn cydfyned a'r gair o'i 
enau, a rhyw ddylanwad neillduol yn gyd- 
fynedola'i bregethau; byddai y gwrandawyr 
yn tori allan mewn llef wedi eu dwysbigo, 
rhai yn bendithio Duw, yn canu a gweddïo. 
Nid oes neb a fedr ddyweyd p faint o dda- 
ioni a wnaeth y dyn rhyfeddol hwn yn ei 
ddydd. Efe a ysgrifenodd lyfr yn cynwys 
hanes ei fywyd; ond nid yw ei ddechreu 
na'i ddiwedd yn y copi sydd genym o hono. 
Cyoeddodd hefyd lyfr hymnau bychan, chwe 
cheiniog; a chyoeddodd lyfr a alwai “ Llyfr 
anerch at boblieuainc.” Tystiai llawer fod 
ei ddarllen wedi eu hargyoeddi i fywyd tra- 
gywyddol. Byddai yn myned i'r ardaloedd 
mwyaf ll yn y wlad i bregethu, lle 
byddai yn aml yn cael ei erlid a'i anmarchu 


am 


gan y gelynion. Teithiodd lawer trwy Dde 
& Gogledd Cymry,i bregethu yr efengyl, 
a rai au o Cafodd ei 


weinidogaeth eì bendithio ìi lawer yn Sussex. 
Efe a symudodd i Langathen, sir Gaer- 
fyrddin, yn 1744. Symudodd drachefn oddi- 
yno i Abergwili yn 1797. Efe a fu ffyddlon 
iwn yno yn pregethu i haid o ddynion an- 
wybodus a thra barbaraidd. Aeth am daith 
i'r Gogledd ryw amser cyn diwedd y flwyddyn 
hono, a phan ddychwelodd oddi yno, dechreu- 
odd y gelynion ei erlid fel y bu gorfod ìddo 
fyned i fyw i Gaerfyrddin, yn y flwyddyn 
1799. Bu ar daith trwy rai o siroedd y De, 
yn pregethu yn 1803, a thefynodd ei 
daith ddaearol yn fuan ar ol hyny, methssom 
gael bod yr amser o'i farwolaeth. 
THOMAS, WILLIAM, oedd bregethwr 
teithiol yn sir Mo wg. Yroedd yn aelod 
o eglwys y Bodyddw yn llstono, eglwys 
Mr. J. Myles, ger Abertawe. Yr oedd yn 
un o henuriaid, neu genadon yr eglwys 
hono i'r a gynolid yn Fenni yn 
1653, lle cafodd ei benodi i bregethu yn neu 


Llangeitho, i ! o amgylch Oaerfyrddin, am un wythnos bob. 








THO 





mis. Y mae yn debygol iddo sefydlu yn y 
sir hono, o'r pryd hwnw hyd y gyrwyd ef 
iffwrdd gan erledigaeth. MA amser wedi 
1662 efe a sefydlodd yn antrisant, sir 
wy, lle y priododd merch Mr. Georgo 
organ, o'r plwyf hwnw. _ Yr oedd ganddo 
gryn nifer o bobl tra pharchus dan ei ofal 
einidogaethol yn Llantrisant, Llan R 
langybi, Llandegwedd, a Brynbyga. Sonir 
am dano yn y Broadmeud Records, tudal. 92, 
fel wedi anfon am dano i Gaerodor,ì fed- 
ddio pedwar ar ddeg o bersonau, yn 
Mawrth, 1667. Yr oedd gweinidog Broad- 
mead ar y pryd, mewn cyflwr rhy wanaidd 
ei iechyd ìi fyned i'r dwfr. Bu Mr. Thomas 
farw y 26ain o Orphenaf, 1671, y pryd 
hwnw mae'n debygol vn ddyn ieuanc mewn 
cydmariaeth. Y mae golygydd y Broad- 
mead Records, yn ol y Parch. Joshua Thomas 
yn cymysgu Llantrisant Mynwy, a Llan- 
trisant Morganwg. Yr eglwys yn y lle 
blaenaf oedd gangen o eglwys Mr. Wroth, 
yn ei ad, yn cael ei 


cwman i fyn hollol o fedydd 1 
eud ì fyny yn hollol o fedyddwyr plant, 
ue hyd fod ar $! marwolaeth Mr. Thomas 
yr gymdel o -gymunwyr, 
ere yr oedd yr eglwys n ylle diweddaf yn 

mdeithas o gymundeb caeth o'r dechreuad. 
vr eglwys hon a anfonodd genadau i'r cyfar- 
fod cyffredinol yn Fenni yn 1653, ac nid yr 
un yn Llantrisant Mynwy. (4/Aomas's His- 
tory of the Welsh Association, tudal. 19; 
Broadmead Records, tudal. 92.) 

THOMAS, WILLIAM, A.M., o goleg yr 
Iesu, Rhydychain, a fwriwyd allan o Eglwys 
St, Mary, ger Penybont-ar-ogwy, oedd wr 
o dduwioldeb mawr ac o ddysgol iaeth hel- 
aeth iawn. Wedi hyn cadwodd ysgol yn 
Abertawe. 

THOMAS, BENJAMIN, gweinidog y 
Bedyddwyr yn Presscot, sir Dyfnaint, oedd 
fab i'r Parch. Zechariah Thomas, gweinidog 
y Bedydd Aberduar. Ganwyd ef yn 
y flwyddyn 1761. Cafodd bob cyfarwyddyd 
rheidiol er ei feithrini fyny yn ofn yr Ar- 
glwydd. Derbyniwyd ef yn aelod yn Aber- 

uar yn y flwyddyn 1777; dechreuodd bre- 
gethu yn 1779; aeth i athrofa Caerodor yn 
1781 ; urddwyd ef yn weinidog yn Presscott, 
yn 1786, a bu yno 44 mlynedd yn llafurio yn 
ddibaid mewn amser ac allan o amser, a 
choronwyd ei lafur a gradd o lwyddiant. Ni 
fethodd bregethu drwy gystudd ond un Sab- 
bath yn ystod yr amser y bu yno, a phre- 
gethai dair gwaith bob Sabbath. Wedi iddo 


995 


| 


wasanaethu yr eglwys âm yr amser hirfaith a 


nodwyd, teimlodd ei iechyd yn anmharu yn 
fawr, a phenderfynodd roddi gofal y weini- 
dogaeth ì fyny, gan na fynai er dim feichio 
ei frodyr, na nychu yr achos yn ei hen 
ddyddiau methiedig; felly efe a. symudodd 
yn 1830, ì fyw gyda'i chwaer, . yr hon oedd y 
ryd hyny yn yn Llanfairmuallt, gyda 
bwriad i dreulio y gweddill ei ddyddiau eM y 
lle; ond er iddo adael pobl ei ofal yn 
scott,, nid oedd yn segur na di 


ngwaith yr Arglwydd, yn Llanfair a'r 


yn | 
ed Er &yny , 
mydogaeth efe a bregethodd yno y flwyddyn ' flynyddol 


THO 








ntaf haner cant o weithiau. Yr oedd yn 
hus iawn gyda'r holl enwadau yn y 
lle. Modd bynag yr oedd ei holl lafur vn 
tynu at eì derfyn, ymosodwyd ar ei babell 
gan y parlys, ac ar y 6fed o Ionawr, 1835, 
cymerodd ei ysbryd ei ehedfa o'i dy daearol 
i'w bresw ylfa nefol, yn 74 mlwydd oed, ac 
wedi bod yn pregethu dros ôl o flynyddau. 
Claddwyd ef wrth gapel Pantycelyn, pan y 
pregethodd ar yr achlysur y Parch. T. Tho- 
mas, Bethel, Caio, iwrth 1 Tim. iv. 8. 
Yr oedd Mr. Thomas yn ddyn a fawr berchid 
gan bawb a'i hadwainai; yr oedd yn hynod 
o dduwiol a_ ffyddlon. Fel pregethwr, nid 
oedd yn hyawdl yn y Seisneg na'r Gymraeg, 
ac nid y ygìiodd at hyny, ond. yr oedd 
yn bregethwr ysgrythyrol, 
manol. Yr oedd yn dra chyfarwydd o'i 
Feibl, ao & gwaith duwinyddion goreu, gan 
fod ganddo lyfrgell mor dda, ac yn ddarllen- 
"THOMAS, MIOAH, gweinid 
, » gweinidog ac athraw 
coleg y Bedydd wyr y Fenni, cyn iddo 
gael eì symud i niypwl Ganwyd ef yn 
mhl Whitston, sir Fynwy, hwefror, 
1778. Yr oedd ei rieni yn efyddol. cafodd 
eì anfon yn ieuano i'r Pick at Mr. Morgan, 
offeiriad ynog, gyda yr hwn yr arosodd 
em rai blynyddau. Pan ddaeth o'r ysgol 
nid oedd ganddo chwaeth at ddim ond 
llyfrau, penderfynwyd gan hyny i'w anfon 
i r sgol drachefn at Mr. Evan Davies, 
T . a thua'r amser hwn derbyniwyd 
ef yn aelod eglwysig pan yn 17 mlwydd 
oed, yn Mhenygarn. Yn fuan wedi hyn 
anogwyd ef i ymwneud a gwaith weinidog- 
aeth, a phan oedd yn 18 mlwydd oed de- 
chreuodd bregethu. Pan yn 23 mlwydd oed 
anfonwyd ef i athrofa Bryste. Yn ystod y 
ftwyddyn a haner y bu Mr. Thomas yn y 
oolog, pryd yr oedd yn cael ei gynal gan y 
y T:ondon Fund, gwnaeth yn fawr o'i amser 
&'i fanteision. Tra yn Mryste arferai bre- 
gethu yn Ryeford a manau ereill o gwmpas. 
afodd ei urddo yn weinidog yn yr eglwys 
hono yn Ryeford, gerllaw , Bir Hen- 
fordd, Medi y 29ain, 1802, Yn 1807, efe a 
symudodd i'r Fennì, pryd dechreuodd 
eglwys Seisneg, yn hen gapol Heol Tydur, 
ao y? agorodd yr athrofa. yr hon sydd wedi 
o gymaìnt lles i'r enwad yn Nghymru. 
aet yT hen gapel. yn rhy 
n ; & gorfu i 
adeiladu capel elaethnob, yr byn a wneu 
yn 1315. Yn 1827, cymerodd rhwygiad le 
yn ei eglwys, aeth ychydig allan, a ffurfiwyd 
eglwys arall yn y dref; &c yn y flwyddyn 
ganlynol »orfu arno ddyoddef yn chwerw 
ei gorff, bu dan operation yn Llundain, tor- 
wyd ymaith o'i benlin aswy chwydd wen, yn 
A UN chwech NA ac un wns. Yn 1836, 
odd cysylltiad Mr, Thomas a'r athrofa, 
o herwydd yn benaf fod ei iechyd yn dad- 
feilio, fel nad oedd ei waith mor hyfryd ag 
oedd wedi bod. Blynyddau olaf Mr. Thomas 
a dreuliwyd mewn neillduedd i raddau mawr. 
yn 1843, pregethodd y bregeth 
perthynol i'r coleg. y bu ef, yn 


Yn mhen amser aeth 
fach i gynal y 


THO 





696 





THO 








cymerwyd ef at ei wobr, Tachwedd 28ain, 
1853, yn ei 765 flwyddyn o'i oed, a'r 56 o'i 
weinidogaeth, a 47 o'i iliaeth yn nhref y 
Fenni. Dydd eiangladd ymgasglodd llawer 
heblaw. hai u WB oddwyd, er dangos eu 
parch iddo. wy o yn 
dau a dau, a'r blaenaf oed y Ficer, yn hen 
wr 85 mlwydd oed ; yr oeddynt yn gyfeillion 
mawr wedi treulio agos ì haner canrif yn yr 
un dref. Yroedd Mr, Thomas fel dyn NN 
dala llathraidd, yn llawn chwe troedfedd o 
uchder; yr oedd ei gerddediad yn gyflym, 
gan gadw ei olwg yn mlaen, «i wynebpryd 
yn garedig, eì lygaid yn dreiddiol, a'i dalcen 
yn uchel a mawr; yr oedd yn gw! fon- 
eddigaidd yn ei ymddygiadau a'i rodiad, yr 
oedd yn dra gofalus am ymddangosiad ei 
ddyn oddi allan, yr oedd po? peth yn ei le o'i 
ben i'w draed. Nid oedd mewn un modd yn 
dderbyniwr wyneb, llefarai el y barnai, pa 
un a fyddai hyny yn dderbyniol gan y 
gwrandawyr a'i peidio; un tyner a chydym- 
eimlol i'r eitbaf oedd, nìs aìun amser 
anghofio y tlodion; rhoddodd lawer i'r 
angenus; rhoddai yr oll a gaffai oddiwrth 
briodasau yn nhrysorfa y tlawd. Fel hyn u 
oofiai y rhai oedd gyfyng arnynt. Ŷr oed 
yn gyfaill gonest a chywir Araf iawn y 
yddai yn gwneud cyfeillion bob amser. Fel 
Cristion, gellir dyweyd am dano, iddo barhau 
yn ffyddlon a gwrol hyd y diwedd, a chy- 
merai ddyddordeb neillduol yn lledaeniad 
teyrnas y Gwaredwr. Gwnaeth lawer o blaid 
y gymdeithas genadol 6 o'i dechreuad, a 
chymdeithasau dyngarol ereill. Fel pre- 
gethwr, yr oedd yn ysgrythyrol ac ym- 
resymiadol; gwirionedd e, peth yr ym- 
geisiai am dano ; ei brif golled fel pregethwr 
oedd, ei fod yn defayd ìo iaith rhy uchel 
i'r cyffredin eì ddeall; nid oedd byth yn 
dychymygu, ao yn ysbrydoli, ac yn dyweyd 
rhywbeth ar antur, ond gofalai fod craig y 
gwirionedd bob amser dan ei adroddiad. yr 
oedd yn. bregethwr rhagorol, yroedd yn medru 
amrywio materion eì bregethau i'r dim, 
Perchid a gwerthfawrogid ef yn fawr gan ei 
bobl ei hun ; er hyn oll cyfarfoddodd a llawer 
o ystormydd geirwon ar ei daith weinidog- 
aethol; gwnaeth rhai ei gyhuddo o fod yn 
Armin, fel y byddai pobl tua diwedd y g&ân- 
rif ddiweddaf a dechreu yr un bresenol, yn 
barod i ameu iachusrwydd ffydd pob pre- 
thwr, os adroddai ambell i adnod o'r Beibl, 
dywedid am dano ei fod yn Armin, ac yna 
cauent ddrysau y tai cyrddau yn ie erbyn. 
Nid peth hawdd yn y dyddiau hyny oedd pre- 
thu holl gor Duw heb dramgwydd i 
wer. Yr obÌd rhyw sisial amheus am dano, 
wedi gwneud rhai nad oedd adnabyddus ag 
ef u ei fod greadur peryglus, ac 
wedi i'r swn fyned allan am dano, yroedd 
rhagfarn yn amlhau. Parodd peth felehyn 
ofid mawr iddo. Dyn hunanol a doctoraidd 


odeilwr, a lwyddodd i gael rhai o'r un ys- 
bryd a'i hunan i ddwyn cyhuddiad yn erb 
eu gweinidog, sef eì fol n Armin. Ŷr 
eglwys a'i wasanti gyfri 
mhen amser wedi hyny, th rhai o'r 
efrydwyr ddwyn cyhuddiad yn. erbyn Mr. 
Thomas ei fod yn Armin, ao ymadawsant heb 
un rhybudd o'r athrofa, ar hyn galwyd oy- 
farfod oyffredinol i'r perwyl, pan y oyhudd- 
wyd y pump myfyriwr yn annheilwng o 
fanteision y coleg, a chawsant eu tori . 
wiad y rhai hyn lawer o 
wrf yn mhlith Bedyddwyr Cymru, e 
p d ofid mawr i Mr. Thomas, fel athraw 


y coleg, a chafod fyw yn ddigon hir i brofi 
iachusrwydd ac ysgrythyroldeb ei farn am 
wahanol athrawiaethau. 


THOMAS, WILLIAM, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn y Bala, sir Feirionydd. Bro- 
dor oedd o ardal Mynyddbach Llandeilo, sir 
Gaerfyrddin. _ Derbyniwyd ef yn aelod 
eglwysig yn Nghapel Isaao. Methasom gel 
gwybod, pa bryd na ph le y gnwy ef. 

T oedd n byw tua chanol eunawfed 
ganrif. 


d esboniad y Dr. Guyse ac y Testa- 
ment Newydd mewn tair cyfrol, 4plyg., yr 


hyn oedd gaffaeliad mawr i'r Cymr ryd 
hwnw. mae yn flin gen Ynad. des yn 
ein meddiant henes mwy cyflawn i'w roddi o 
hono. Ymddengys ei fod ef a'r Parchedig- 
ion Bowen, Cestelinedd; a Thomas, Pen- 
main, yn cael eu danfon allan tua'r un 
amser g8n yr un eglwys i faes y weini- 


THOMAS, JOHN, Llandyssul, Gweini- 
dog am lawer o flynyddau yn Mhanty- 
del id. Bm farw Mawrth ôed, 1861, yn 77 

. gethwyd yn ei angladd 
Parch. Jobn James, Gellyonon, oddiwrth 
Psalm xc. 129; ac ar lan y bedd traddododd 
Dr. Lloyd, Caerfyrddin, anerchiad tra chy- 
mwys a difrifol. Yr oedd cyn ei farw, rai 
blynyddau, wedi colli i raddau pell ei olwg, 
ei gof, a'i glyw. Bu'r hen frawd yma yn 
eadw ysgol ragorol am flynyddau yn Llan- 
; & 


dyss bu am dymor bach yn athraw 
(temporary) yn ngholeg Caerfyrddin, pryd y 
rhoddodd fi cyffredinol. Ni fu erioed 
yn briod. 


“ Brawd a brofodd hir fluderau 
Sydd yn awr mewn bywyd gwell,” 


TIBBOT, ABRAHAM, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Llanuwchllyn, sir Feirionydd, 
Nai: fab brawd ydoedd i'r diweddar Richard 
Tibbot, o FJianbrynmair, a chefnder i Richard 
Tibbot, Llanfyllin. Yr oedd yn ysgolai 
rhagorol. Gydag ef bu y diweddar Barch. Ff 
Roberts, Llanbrynmair, yn dysgu Lladin, oyn 
myned o hono ì Bwllheli at y Parch. B. Jones, 
ond j" oedd Mr. Tibbot gyda ei fod yn fedd- 
ianol ar nerth dysgeidiaeth fel dyn, yr oedd 
hefyd yn feddianol ar nerth llafur a diwyd- 
rwydd fel bugail. Byddai yn aml yn myned 
i Rhydymain, a'r Brithdir, a. Dolgelley, a'r 








TIB 


Cytiau, yn nghyd a lleoedd ereill ag oedd o 
saith i wyth a hugain o filltiroedd o'i gartref. 


Efe a odd eglwys Penystryd, ws- 
fynydd; byddai ef yn mynod no yn 
achlysurol ì bregethu, a byddai y dychwel- 


igion gorfod myned i Lanuwchlyn ìi 
gad eu derbyn yn gyflawn aelodau, ac Felly 
yr un modd i'r cymundeb, & bedyddio eu 
plant, ac ni thalai un lle yn amgen ganddynt. 

no yr oedd Jerusalem y sir. Bi le santaidd 
ef. phrin yr ystyrient na bedydd na 
swper yn gymeradwy, os na byddai wedi ei 
8antei dio gan y lle, yn gys a chan Air 
Duw a Ew di. Nid oedd na dysg na dawn 
Mr. Tibbot yn ddi n o awn am y cem d 
o ymddarostwng yn ormodol at y bobl yn eu 
moesau a'u harferion. Nid oes dim ffieidd- 
iach mewn  gyeinidog na ffug, 


ao ar y canolbwynt cydrhyngddynt y mae 


urddas y weinidogaeth crogi. Dyma 
oedd gendid Mr. Tibbob, nid oedd dim 
ì iddo——yr oedd mor syml 


rhagri yn 
â phlentyn, ao eofn a llew. Braidd na buasai 
rhai yn i ddywedyd fod natur wedi ei 
gymwyso at fod yn ymladdwr, oblegid ni 
rysai amddiffyn ei hun yn wyneb unrh 
ymosodiad o eiddo unrhyw erlidiwr. Yr 
Oedd yn credu y dylasai ceidwad y ty fod yn 
ffyddlon i'w alwedigaeth yn nydd y perygl. 
Ac yn ddiddadl yr oedd ganddo dy yn werth 
ei amddiffyn—hardd a chydnerth ddo, 
Wrth ddyfod o gapel Llanfyllin, efe a dau 
neu dri ereill, safai yr erlidwyr yn un rhos 
ar draws y ffordd i'w hattal yn mlaen. Ofnai 
ei eilllon, a sefent yn ol. “Dewch, 
dewch yn mlaen,” ebe Mr. Tibbot, a r do 
eg ef, gan ymaflyd yn ngyddfau y ddau 
at eu gilydd, a'u dymchwel âr un- 
gaith un i bob ffos oedd oddeutu yr heol, 
eb gymaint ag un ge o'i wyneb i syfly 
o'i le, ac a'i law gref wi fraich estynedig y 
aeth ffordd rydd i'w gyfeillion i fyned 
odd yn ddiangol. Dro arall pan yn pre- 
gethu yn Nghaernarfon, ceisiaì dyn dori 
trwy y dyrfa i ddyfod atoi'w anmharchu. 
“ ywch iddo,”.ebe yntau wrth y bobl 
oedd yn ei wrando, “Gadewch le iddo ddyfod 
'n n, 08 oes arno eisiau rhywbeth genyf 
i.” Ar hyn ciliodd y bobl o'i ffordd, ond 
petrusodd y dyn, a diangodd yn llochwraidd 
ymaith. ** Un nod oedd ganddo ar ei dalcen 
yn dyfod yma, ond pe buasai yn dyfod yn 
mlaen mi gawsai ddau i fyned gydag ef 
adref,” ebe Mr. Tibbot.  Acfelly n ddiam eu 
y cawsai efe, ac ni fuasai gan neb le ì ameu 
am fynud nad oedd efe yn eithaf teilwng o 
honynt. Nid oedd dyn disyml ac agored tel 
Mr. Abraham Tibbot, yn gymwys i drin 
cadnoaid, gwnaethai yn eithaf i drin 
dynion. Ond yn anffodus, nid dynion yw 
pawb sydd ar lun ac enw dynion, na saint yw 
pawb sydd yn ymgyfenwi ar enw lerael. 
arfu i'r rhai hyn gymeryd mantais ar ei 
wendid, a thaenu rhwyd i'w draed, aethpwyd 
gydag ef yn ddiohellgar ryw Sabbath i Ryd- 
4B 


697 


TIB 


—— ca am a ————— 
— a ——— 


ymain, a denwyd ef yn fwriadol ìi D - 
nant ar y ffordd. Rhoddwyd rhybudd iddo 
yn union wedi hyny i ym gos ron 
eglwys, a phwy oedd wrth y bwrdd “ 
gyhuddo o fod yn yfed mwy nao a ddylasai, 
a hyny ar y Sabbath, ond ei domptiwr— yr 
i bod gefi 


— 


un oedd wedi dgerdded gyda 
dyDduw! Pa fodd y bn i'r cadarn ac 
wedi bod oyn hyny yn ddychryn i erlidwyr, 
ymatal hob eì daro yn wysg ei gefn i'r 
, sydd yn syndod ìi bawb; oddieithr 
fod ganddo ormod o barch i'w ddwrn, yn 
ao i'r lle, ì wneud aberth o deiliwr 
achi. Ond oddiyno yr eeth efe wedi hyn: 
ì - ddo wrth ymadael wedi ì 
yno on wasanaethu amryw flynydd- 
dedd. on un chwe cheiniog, ao esbynai gad 
n Ìlaweni dad Cadwaladr William, Dolyr- 
endref, yr hwn oedd fachgen ieuano ag oedd 
wedi ei anfon gan ei dad i'w hebrwng ì ben y 
Feidiog, ond yr oedd y llano wedi eì rwymo 
adiofryd cyn cychwyn, na dderbyniai na 
gwerth na gwobr am ei lafur. Yr oedd Mr, 
braham Tìbbot yn wr cadarn neillduol 
yr athrawiaeth eydd yn ol duwioldeb; a bu 
offerynol i blanu ac ehangu gwybodaeth 
iachusol yn mhlith pobl ei ofal yn uwch- 
llyn em amryw flynyddau. Ymadawodd 
diyno fel y clywsom ì Oymar, Glyncorwg, 
yn ar Forganwg, yn y fl yn 1(07. Bu 
yn prego u yn nhy un d r 
andy, oddiar y geiriau 6ydd yn Gen. xix. 
23, 24. Dywedir ei fod yn gweinidogaethu 
o oyn adeiladu y capel, a chynaliai ei hun 
drwy gadw ysgol ag gethu. Wedi aros 
yno am agos i llwyd. , symudodd eilwaith 
l Aberafon, ac diyno aeth yn ei ol i'r 
Gogledd, lle y cafodd dderbyniad calonog gan 
y cyfeillion crefyddol, yn ol yr hanes, yn 
sir Fôn, a bu yn Rhosymoirch yn weinidog 
dros y gweddill o'i oes, lle y bu farw er galar 
mawri'w holl gyfeillion trwy yr holl wlad. 
Claddwyd ei weddillion marwol tufewn i 
furiau capel Rhosymeirch, a gosodwyd o dan 
yr awrlai68 yr hyn o ganlyn, er coffadwriaeth 
âm dano:—“'Tufewn i'r capel hwn 1 r- 
wedd gweddillion y Parch. Abraham ibbot, 
yr hwn a fu farw ar y 19eg o Fehefin, 1808 
yn 56 mlwydd oed.” Yr ydoedd efe yn deall 
yr athrawiaeth o rad ras, & phregethodd hi 
gyda medrusrwydd a hyfrydwch mawr bob 
amser. Dyma'r genmoliaeth uchelaf ellir 
roddi i weinidog yr efengyl, sef ei fod yn 
deall ac yn caru athrawiaeth y Beibl, ac yn 
medru eu traithu yn eglur i'w wrandawyr, 
Nid ydym yn gwybod am un teulu a fu yn 
fwy o fendith i achos crefydd yn Ngogledd 
Cymru ŷn yr amseroedd blinion a aethant 
heibio. Y mae llawer heddyw yn medi yr 
hyn fuont hwy yn hau, ao yn mwynhau yr 
hyn y llafuriasant h n galed am dano. 
TIBBOTT, RIC , gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Llanbrynmair, sir Drefaldwyn. 
Ganwyd el mewn lle a elwir Hafod t, 
yn y flwyddyn 1719. Gwnaed ar, ar ei 
feddwl am bwys crefydd yn foreu iawn, & 
medrai adrodd yr oìl o gatecism y gymanfa 
pan yn saith Derbyniwyd ef i gymun- 





iodd am y pum mlynedd ar hugain gyntaf 


, 


r Trefnyddion Calfin- 
aidd; a bu oly ar eu cymdeithasau 
y Gogledd dros bumtheg mlynedd. Yn 
nghofnodau cymdeithasfa gyntaf y Tvefn- 
yddion & aliwyd yn Watford, sir For- 
nwg, Medi 6ed a'r 6fed, 1742, y darllenwn 
elhyn: “ Cytunwyd fod Richard Tibbott i 
fod yn welwr cyffredinol y dosbarth- 
iadau.” Tygfacoa Mŵnutes.) Y peth nesaf y 
cyfarfy 
derfyni 


o'i weinidogaeth 


wn ef yn ei hanes ydyw, pen- 
niad arall a wnaed yn ei gylch mewn 
cymdeithasfa fisol, a gynaliwy mhen 
mis ar ol yrun yn Watford, yn Llanddeu- 
sant, sir Glerfyrddin ; pryd y cytunwyd ei 
fod 1 gadw ysgol yn sir Benfro; ac mewn 
cyfarfod arall a gynaliwyd sir Benfro, 
nderfynwyd ar fod i'r brawd Richard Tib. 
tt weithio hyd nes y gallai gael ysgo! 
Gymreig ; aliwyd hon yn Longhouse, 
sir Beonito, Mehefin 8fed, 1743... Mewn cym- 
deithasfa yn Nhrefecca, yn niwedd yr un 
mis, ni a gawn ei enw yn mhlith y cynghor- 
oeddus, ao yntau yn bresenol yn y 
deithasfa; a'r hanes gyntaf ar ol hyn 
ydyw ei fod yn ei wlad en ligol, ao wedi ei 
osod yn arolygwr ar y cymdeithasau eglwysig 
bychain, ag oedd ynt wedi eu ffurfio mewn 
rhai manau. ewn oyfarfod misol yn 
Nantmel, sir Faesyfed, pasiwyd penderfyn- 
iad fod i'r brawd Bichard Tibbott ymroddi 
yn hollol a6 yn gwbl i'r gwaith o ymweled 
a'r holl eglwysi, yn sir Drefaldwyn, unwaith 
bob os, a galwyd arno yn fuan wedi 
hyny eryd arolygiaeth y Gogledd oll ; 
ymwelai a phob un o siroedd y Gogledd un- 
waith bob tri mis, a dygid pob mater o bwys 
iddo ef i'w benderfynu. Pan yn isel eì feddwl 
ar achlysur ei neillduad i'r fath waith pwysig, 
gwnaeth yr enwog Whitfield roddi iddo gryn 
galondid, drwy ei anog i ystyried galwad 
unfrydig eì frodyr fel galwad yr Arglwydd. 
Ar ol dwys a difrifol ymchwiliad a chael bodd - 
had i'w feddwl mai y drefn eglwysig gynull- 
eidfaol ydoedd y gysonaf a rheolau y Testa- 
ment Newydd, urddwyd ef yn Llanbryn- 
mair, yn mis Tachwedd, 1762, lle 1 llafur- 
odd yn egniol a_ llwyddianus hyd derfyn ei 
oes. Deb; iodd i'r eglwys yn ystod ei 
weinidogaeth oddeutu pum cant o aelodau. 
Teithiai unwaith y flwyddyn holl sir- 
oedd Cymru, a_phrogethai yn addoldai y 
y gwahanol enwadau, lle bynag y cai genad 
a chyfle. Yr oedd yn o ran cyfansodd- 
iad ei gorff, a cherddodd lawer gwaith pan 
yn ieuano dros ddeng milldir ar hugain, a 
hregethai dair ith mewn diwrnod. Fel 
Oristion, yr oedd n dra nodedig o ran nef- 
olrwydd ei serchiadau a'i ymarweddiad. 
byddai yn lled ddystaw mewn cymdeithas, 


ond llawn bywyd areithfa. Bu 
dau dymor o lwyddiant neillduol ar eì lafur 
yn brynmair, sef 1778 ac yn 1787, a 


chwanegwyd at yr eglwys yn yr adfywiadau 


TIB 





— — 


hyny, lawerodd o rai a gyson addurnasant 
eu proffes, nes esgyn yn fuddugol'i etifeddu 
yr addewidion. Unwaith pan yn pregothu 
mn sir Gaernarfon, daeth gwas rhyw wr 
neddig ato, ac a'i curodd a ffon yn erchyll, 
& chan rym y ffonodiau ar ei daloen, efe a 
syrthiodd i lawr mown llewyg, ac yn y can- 
lyniad efe a fu glaf iawn am amser. 
Yn yr nn sir dro arall, cafodd ei ddal, a'i 
wyn o flaen ; neddwr 
hwn drachefn fy Tiniwyd fel crwydryn, 
ac anfonwyd ef tua thref o'r naill gwnatabl 
i'r llall... Wrth ddyfod drwy Ddoìgelley, 
rhoddwyd efi letya yn y carchar; ond yn 
ngwyneb hyn oll a llawer mwy fe ymddygai 
n bwyllog athawel. Nid oedd l gan y 
ethodistiaid, Annibynwyr, na'r Bedd wyr, 
na dderbynid ef yn roesawgar iddo, na 
mynwes a wresogwyd gan gariad Orist, nad 
hyfryd ganddo ei eithas. Yr oedd i'w 
weinidogaeth reolaidd gylch helaeth o Fach- 
ynlleth 1 Landinam, dosbarth y mae erbyn 
ddeuddeg o weinidogion yn llafurio. 
mwelai bob blwyddyn a'r De a'r 
ledd. BEnillai mwyneidd-dra eì dymer serch 
eì frodyr, a chadernid a gwastadrwydd ei 
gynoddfau gd llw y ymddi ha yn 
yn 1770, aeth i regethu yn 
Nghaernarfon, safodd y aw ar risiau tŷ 
un Hugh Owen, lledrydd, (currier) gyferbyn 
ŷ tafarn y “' Delyn,” yn ngwaelod heol 
enyrallt-ddeheuol; ond nid oedd llonydd- 
wch iddo i bregethu, yn fuan ar ol iddo dde- 
chreu daeth rhyw ddyhiryn, a elwid Twm- 
y-goesfawr, ac a safodd ar risiau ceryg ereill, 
ac yn ogyferbyn a'r rhai y safai y pregethwr 
arnynt, ac a luchiodd ddisgl-bren (trenmcher) 
ato gan ei gyfeirio at el ben, yr hyn a 
wnaeth mor effeithiol, nes eì archolli, a 
pherì i'w waed lifo. Daeth rhyw ddyhiryn 
arall yn ystod yr un oedfa, mwy anfad na'r 
cyntaf, gan lwyr fwriadu, os nìd ei ladd, ei 
archollu yn drwm. _ Annelodd hwn ei ddryll 
at Mr. Tibbott, a thynodd y glicied amryw 


weithiau, ond ni thaniai. Yna gwaeddodd 
y pregethwr arno, “Tro dy ddry ffordd 
arall druan, ac efe a allan i ti. wnaeth 


yr adyn hyny, ac aeth yr ergyd allan yn y 
fan! Yn yr un oedfa gwaeddai rhyw un 
allan mewn cynddaredd cyfartal a'i anwy- 
bodaeth, ac o bosibl mai y dyn a'r dryll 
ydoedd, «“'I ba beth y mae y diawliaid hyn 
yn dyfod yma i ddwyn yr efengyl oddiar 
Grist, nis ni.” BErì nì fod yn ym- 
ddyddan a rhai ac oeddynt yn bresenol yn 
yr oedfa nid ydym yn cofio pa fodd y diben- 
odd yr oedfa hon, na pha effeithiau a'i can- 
lynodd. Cymerwyd Mr. Tibbott i fyny, a 
harwyd ef a'i anifael yn y castell y 
noson hono o'r herwydd, ond go. yd ef 
i'w ffordd dranoeth heb iddo ddor yn un 
niwed pellach. Yr oedd hyn ddeng mlyn- 
edd cyn i'r Trefnyddion Calfinaidd ddechreu 
pregethu yn Nghaernarfon. (Gwel Method- 
istsaeth Cymru, Cyf. ìi. tudal. 227.) Clyw- 
8Som am dano ei fod unwaith i bregethu ar 
brydnawn Sabbath, mewn rhywle rhwn 
Llansanan a Henllan, sir Ddinbych. Yr 








TIB 


— 
— rí 


oedd offeiriad pl Llanefydd yn flin 
iawn, o herwydd fod pregethu yn eì blwyf 
ef; ac wedi cael hysbysrwydd fod pregeth i 
fod mewn lle y gymydogaeth, aeth at 
un Mr. Wynn, Plasnewydd, plwyf Henllan, 
i ofyn a ddeuai gydag ef. i'w rhwystro. Cyd- 
niodd yntau, ao wedi cyrhaedd y lle, 
rhoisant eu ceffylau i'r gwas i'w gwarchod, 
& hwythau a aethant i'r buarth 1 wrando. 
Ymddengys nad oedd Mr. Wynn mor barod 
i aflonyddu yr oedfa ag 1 buasai ddymunol 
gan el gydymaith, a dewisui wrando yn 
ytrach. Yr offeiriad ar y llaw arall a ben- 
derfynodd fyned i mewn ì edrych, meddai, 
p& fath lyfr oedd gan y pregethwr. Gofyn- 
odd hefyd. Paham y meiddiwch bregethu 
mewn tŷ heb ei recordio?” “ Yr 6,” 
ebe'r offeiriad, “yn pregethu i'r plwyfolion 
bob Sabbath, fel nad oes raid i neb arall ym- 
yraeth.” Wrth hyn deallodd Mr. Tibbott 
mai offeiriad ydoedd; ac ebe ef, ““ Yr wyf yn 
tybied gyr, mai o'r un llyfr a minau yr ydych 
chwi yn progethu, ac efallai, oddiar yr un 
testunau.” _ “' Rhowch weled ph lyfr sydd 
genych,” ebe'r offeiriad. Rhoddwyd y llyfr 
iddo, ao erbyn edrych, Testament G 
ydoedd. Gwelodd yn y fan, nid yn unig f 
1 llyfr yn dda, ond fod y pregethwr yn | gWy- 
yn dda am dano; a phenderfynodd 
ddau Wr yponeddi mad oedd Mm amod 
gwneu m i'r yny, he w 
gwarth arnynt eu hunain, fol rhai yn gwrth: 
wynobu gwaith da, ao yn ymosod ar ddynion 
mor helaeth a llawn eu gwybodaeth a hwy 
êu hunain. Ymaith gan hyny yr aeth- 
ant hob yngan gair yn ychwaneg. Yn ei 
gystudd diweddaf pan oedd ei gorff yn 
wan a phoenus, yr oedd ei enaid yn llawn o 
orfoledd; a chyn orphen y Sabbath, 
Mawrth 18fed, 1798, diangodd yn dawel o 
wlad yr wylofain ìi drigfanau gogoniant, pan 
ydoedd ar fin pedwar ugain oed. 

TIBBOT, JOHN, gweinidog yr Annibyn- 
wyr yn Nghrofftycyff ac Esgairdawe, y rhai 
blaenaf a gyfarfyddant yn Ffaldybrenin, 
sir Gaerfyrddin... Ganwyd ef yn mhlw 
Llanbrynmair, yn y flwyddyn 1794. r 
oedd yn frawd i'r diweddar Barch. Richard 
Tibbott, o'r un lle. Derbyniwyd ef yn aelod 
yn Llanbrynmair, a bu yn dra derbyniol yno 
am rai blynyddoedd cyn urddiad ei frawd, 
Richard Tibbot, weinidog y lle, yn gy- 
northwyi Mr. Y ewin Rees; ond symudodd 
yn 1763,i gymery I gofal yr Eglwys Gyn- 
ulleidfaol yn Esgairdawe, sir Gaerfyrddin, 
lle y bu farw yn dra sydyn, ar foreu Sab- 
bath, Chwefror Gfed, 1533, pan newydd bre- 
gethu gyda rhwyddineb a molusder anarferol 
oddiwrth Matt. vi. 20, ar “ drysorau y nef,” 
ac wrth fyned adref o'r oedin, bu farw ar 
ffordd rllaw addoìdy Pazairdawo, a chladd 
wyd e mynwent plwyf Pencareg. r 
oedd Mr. Tibbot yn d yn duwiol, o  mar- 
weddiad santaidd, ac yn bregethwr a gwein- 
idog doeth, ffyddlon a chymoradwy iawn gan 
y cyffredin, _ Bu dra defnyddiol yn p 
weinidogaeth am oddeutu pumtheg mlynedd, 
corid of yn fawr gan bawb a'i hadwaenai, yn 


699 





TRE 


- — -—— mr — 





; dlawd a chyfoethog, yr oedd o dymer fywiog 


a hynod o serchus, ao faill cywir 
mhob lchiad. ym y 

TO , SYR SION, oedd fardd ac 
offeiriad, yr hwn fel y tybir a fu farw tua'r 
flwyddyn 1680. . 

HAIARN AB GARADOG, oedd dy- 
wysog, yr hwn a gafodd lywodrae g 

, Jn y flwyddyn 1720, ar farwolaeth 
ei gefnder, Bleddyn ab Oynfyn. Er fod 
Bleddyn wedi l ar eì ol amrywiol o 
Fa eto dyrch â yrahaiarn Ŵr orsedd 

yniad y bobl; ac heblaw hyny, 
gan ei fod yn benaeth enwog, yr oedd gan- 
do ryw gysgod o hawl i'r anrhydedd hwnw, 
yn gymaint a'i fod wedi priodi a Nest, merch 
Gruffydd ab Llewelyn. Yn fuan wedi ei 
esgyniad i'r orsedd, glaniodd Gruffydd ab 
Oynan yn Môn, gyda llu o Wyddelod, gyda 
yb o gael meddiant o orsedd ei hynaf - 
iaid, o'r hon mewn modd anghyfiawn 
oodd wedi cael eì ddiswyddo; ond er iddo 
fuddugoliaethu mewn rhai brwydrau, eto 
gorchfygwyd ef gan Trahaiarn, mewn lle a 
elwir, Bron tH Erw, yn agos i Harlech, 
sir Feirionydd; a gorfuwyd ef ì gilio yn ol i 
sir Fôn. Yn y flwyddyn 1080, ymosodwyd 
ar Trahaiarn gan luoedd unedig Gruffydd ab 
Cynan, yr hwn drachefn a_ laniodd gatrodau 
mawrion o Wyddelod, gyda Rhys ab Tew- 
dwr, tywysog y Deheubarth; a gorphenwyd 
bywyn a theyrnasiad Trahaiarn yn mrwydr 
waedlyd maes Oarno. 

TRAHAIARN BRYDYDD MAWR, oedd 
fardd enwog. Llywyddai yn ngorsedd Mor- 
ganwg yn y flwyddyn 1300. mae dwy o'i 
awdlau wedi cael eu hargraffu yn y ggirol 
gyntaf o'r Myvyrian» Archaiology. _ Tybir 

efyd mai efe oodd yr un a ddefnyddiai vr 
enw ffugiol Casnodyn, i'r hwn y rhoddir 
pump eraill yn yr un liad. 

FOR, SYR DA D, oedd fardd 
enwog rhwng y blynyddoedd 1470 i 1500. 
Y mae llawer o'i gyfansoddiadau ar gael 
mewn llawysgrifau. Yr oedd ef yn is-berig- 
lor Llanallgo, vn sir Fôn. 

OB, JOHN, B.D. canon cyntaf 
eglwysi cadeiriol Bangor a Llanelwy. Dyrch- 
afwyd ef yn y flwyddyn 1352i esgobaeth 
Llanelwy, a bu farw tua chanol y flwyddyn 
183 


oT. 

TREFOR, JOHN, oedd yn nodweddiad 
hynod yn ei oes, a phenodwyd ef i esgobaeth 
Llanelwy yn y flwyddyn 1395. Cafodd gan- 
iutad i ddal fel gwag eglwysfudd gyda'i es- 
gobaeth, fel yr oedd rhaì o'i flaenafiaid wedi 
gwneud, fywiolaethau Pool, Guilsfield, a 
Moifod. Er hyn oll profodd ei hun yn an- 
ffyddlon i'r brenin, Kisiart yr II., oblegyd 
yn y flwyddyn 1999, pan oedd y teyrn hwnw 
mn garcharor yn ei esgobaeth, yn nghastell 

lint, o dan awdurdod Harri Dug Hen- 
ffordd, llwyddwyd gyda yr esgob i gyoeddi 
dedfryd o ddiswyddiad yn erbyn y brenin yn 
ffafr ei ddisodlwr; ac hefyd anfonwyd ef 
yn genadydd i'r Ysbaen i gyfiawnhau 

eit iadau Harri IV. yn y llys hwnw. 
Ond pan ddychwelodd yn y flwyddyn 1402, 





TRE 600 TRE 


— Nr Ar na 











cafodd ei gydwladwyr dan arfau yn erbyn | hwn a ddiswyddwyd oddiar y fainc farnol, 
hni dn Harri, o dan Owen Glyndwr- | ond gorfu iddo ef dalu deng” mil o bunau, 


du, yrhwn, oherwydd eel yr celyn oagobMI, Wedi hyn bu un cyfnod heb neb ond efe fel 





odd yr eglwys gadeiriol, a'r p nc lys, pryd 
a thai y canonisid i'w sylfaen, am eu bod yn darfu i genadau ponigol i iddo ys y 
ve, am ohiriad o'r term 


eierbyn. Unodd yr esgob ag Owen, adaeth yn | brenin a'r barnwr 
un o'i bleid ffyddlonaf, am yr hyn, am o Lundain 
ddifad o gyllidiau ei esgobaeth. a'r eì ê 
ryd hyn ymgynhyrfodd ao y digllonodd | mewn dalfa, ac telly gwnaeth ei gyd farnwr. 
Harri wrth weled gwrthwynebiad dewredd Orogwyd un o'r dynion hyny 
y Cymry i'w lywodraeth; a ffurfiodd res o | Pri 
gyfreithiau haerllug ac ansynwyrol, y rhai | Henry Boteler, Ysw., a'r ailwaith, a Fran- 
oeddynt yn tueddu i'r graddau uchaf i | ces merch cd yfoddos Daniel Blennerhas- 
warthruddo Oymry. Ynol y cyfreithiau | sett, o Norf; 
hyn yr oedd y Oymry yn osêl on hangy- |  TRRFOB, SYR THOMAS, yr Arglwydd 
mwyso i brynu tir, na chyflawni uu math o | Trefor oyntaf, ao ail fab i Syr John 
swydd mewn unrhyw dref, na ohael na thy | Trefor, mab henaf John Trefor, yr hwn 
na chastell yn amddiffyn iddynt. Barnwyr & wnaed yn farchog yn, yn sir Ddin- 
a rheithwyr Seisnig oedd i benderfynu dadl- | bych, yn y flwyddyn 1619. Gwnaed eì dad 
euon rhwng y Seison ar Oymry. Yr oedd | yn farchog gan Siarl II., a gwnaed ef vn un 
pob Sais a brlodai Gymraes yn cael ei ddi- | o'i brif sgrifonwyr Gartrefol, ao wedì iddo 
freinio. _ Ni allasai un Oymro rwymo ei ddychwely OF megeseuaeth yn Ffraino, yn 
blentyn i ddysgu unrhyw golîyddyd, nai |]y flwyddyn 1068, gwnaed ef yn Gynghorwr 
ddwyn ìi fyny mewn llenyddiaeth. ŷr oedd ) » yr hon swydd uchel â lanwodd hyd 
y deddfau hyn yn ofnadwy, &_ gosododd | ei farwo Hn, y. i Bwyddyn 1672, pan yn 
Ìleddfoliaeth Harri ai hwy heibio gewn aT mynyd ygwyd Bys 
sefyllfa o gysgadrw 8o angnolliwyd hw or llyny yn y 
yn as neu difodolwyd hwy. Darfu Yr 8 ch dodd y fath enwogrwydd wrth y 
esgob Trefor gyda dewder wrthwynebu y | bar,fel y gwnaed ef yn ithiwr O - 
cyfreithiau hyn, ao yn rhesymol iawn gosod- | inol, ao o urdd y marchoglon yn y flwyddyn 
odd allan y peryglo gynhyrfu y fath bobl | 1692; ao yn mhon fair lynodd gwnaed ef 
anfoddog; i'r hyn y gwnaeth yr Arglwyddi Ddadleuydd Oyflredinol. Ar esgyniad y 
yr ateb dychrynllyd a ganlyn: ““Be de illis nines Anne i'r orsedd, gwnaed ef yn Ar- 
gcurris nudepidebus non curare.” Bu farw creydd Prif Farnwr yn Llys y Dadleuon Oy- 
yr esgob Trefor yn Paris, lle yr anfonwyd ef , 
yn negesydd gan Owen Glyndwrdu, er cael | gwnaed ef. yn Farwn Trefor o Bromham, yn 
cynnorthwy y brenin Ffrengig, ao yno Ŷ sir Bedford. Yn y flwyddyn 1720, gwnaed ef 
claddwyd ef yn mynachdy Bt. Victor. yn Arglwydd y Sel Ddirgel, ao yn y flwyddyn 
mae y Treforiaid, o Neuadd Trefor, yn | 1727, yn Arglwydd Prif Parnwr Prydain 
mhlwyf Llangollen, o_hiliogaeth yr esgob | Fawr. Yn 1799, cafodd ei wneud yn Llyw- 
hwn, yr hwn y dywedir a adeiladodd bont | wydd y Dirgel Gyngor. Yr ydym yn cael ei 
Llangollen, yr hon a gyfrifir yn un o'r | fod yn hoff o'r llys, A wr galluog, cyfiawn, 
pethau mwyaf cywrain o'r fath hyn yn | ao o nodweddiad da prif farnwr, Bu farw 
Ngogledd Cymru. | Ionawr 19eg, 1730, yn 71 mlwydd oed. Yr 
TREFOR, SION, oedd yn ysgrifenydd | oedd yn aelod o'r Gymdaithas Preiniol, a 
galluog. Yn y flwyddyn 1450 cyfieithodd llywiadwr y Oharter-house. Priododd deir- 
hanes bywyd St. Martin o'r ir Arlwy! daelh Hi o'i feibion olynol yn 
raeg. . wyddi or, a arall 
TREFOB, SYR THOMAS, oedd gyfreith- esgob Tyddewi, ac wedi hyny yn esgob 
wr enwog, mab i John Trefor, Ysw., o Dref- r Y mab henaf o'r ail wraig, (yr 
elyn, yn sir Ddinbych, lle y ganwyd ef Gor- | hwn oedd yn etifeddu barwniaeth) oedd y 
phenaf 6fed, 1586, dydd byth-gofiadwy yn | Visoount Hampden cyntaf, a diflanodd y 
y teulu hwn a chwech âch olynol. Aeth i'r | teitl yny flwyddyn 1824. 
Inner Temple, lle y daeth yn ddarllenydd | TREFOR, TUDOR, oedd foneddwr Pry- . 
hydrefol; ao ar ol hyny derbyniodd urdd | deinig, penog llwyth y March neu Maelor, 
marchog yn y flwyddyn 1620, a gwnaed ef | oedd yn fab i Ynyr 8b Oadfarch, yr hwn 
yn Gyfreithiwr Oyffredinol i'r Tywysog Siarl, | oedd yn disgyn o ll De wg, brenin 
yna galwyd ef i'r radd o ringyll yn y gyf- | Powys. Gelwid ef yn Iarll Henffordd trwy 
raith, a gwnaed ef yn farnwr Llys y Dadl- | ei fam Rhia 
euon Oyffredin, ao yn olaf yn Arglwydd Prif | feddes. Lluddoocs ab Caradog Freichfras, 
Farwn y Trysorlys, yn yr hon swydd y par- | Iarll Henffordd, yn hawl ei fam, yn gystal 
haodd hyd farwolaeth y brenin, pryd gyda | ag yn yr ardal hono a elwid y Perl ; yr 
phump ereill y gwrthododd weithredu dan y | hwn le sTid yn gorwedd rhwng yr Wy a'r 
ddirprwyaeth newydd. Yn ystod tymor n. Yr oedd hefyd trwy ei dad yn ar- 
cythryblus 1641, cyhuddwyd ef o fod a rhan | glwydd Maelor, Ohir ; Whitt n, Oroes- 
yn nygiad oddiamgylch y 6 hwnw, | oswallt, Ewyas ac Urchenfield, Ei brif 
ond diangodd ef rhag y dialedd o hono, pa | breswylfod oedd Oastell Whittington. Yr 
un & iodd ar ei gyfoeswr Berkley, yr | oedd yn gyd-oeswr a Hywel Dda, a phriod- 


TRE 


cdd ac Angharad, mei erch H. el, o'r hon y 
odd ag aab mab, 8 m r oedd Tudor 


yadyw yn y flwyddyn o oed Orist 924, ond 
nid oes genym &icrwydd am amser eì 


farwolaeth. 
YN, SION, pedd yn aÔy 


enwo m An ydffurfwyr Oy 
ey Y hwn oedd ar gardd eì enwo 


- 
rwydd ta: tua y blynyddoedd 1660 a 1700. 

mae ei enw Th yn un cyfieithedig o'i enw 

cr ceg io 
“'. Madru y ae wedd- 

araf,” yr hwn lyfr a argraffwyd yn Nghaer- 

ludd yn y flwyddyn 1651 ; yr hwn a 

yn Mlan da OS o 


odiaeth y Deheudir. 

oedd fardd y tybir iddo 
farw tua'r Bwydd 1670. Y mae rhai o'i 
ganiadau ar gael mewn llawy 

TRILLO, oedd yn un o geintiau. y rhan 

flaenaf o'r chweched ganrif. Yr oedd efe yn 
uno feibion Ithel l, yr hwn a ddaeth 
gyda Sant Oadfan o Armorica i Gymru, a& 
daeth yn aelod o goleg Henlli._ Bfe a_syl- 
faenodd eglwyai fÌandrillio a Rhos, yn sir 
Ddinbych, a Llandrillio eyrnion, yn 
sir Feirionydd. Oedwid gynt ei wylddydd 


MFRIN Ô, mab b Emyr Llyda 
TRINI Dyfwng & yr W, 
hwn a aeth gyda Sant Oadfan, eì gefnder 
ì Henlli, yn nechreu y chweched ganrif. 
Efe oedd. sylfaenydd eglwys Llandrinio, yn 
sir Feirionydd. 
TRISTFARDD, oedd fardd enwog tua 
diwedd y bumed ganrif. Yr oedd efe yn 
fardd i Urien Rheged, a chofresir ef yn y 
Trioedd gyda Dygynnelw ac Afan Ferddig, 
fel y tri “ grwaewruddion beirdd,” em eu bod 
o ysbryd rbyfelgar, yr hyn oedd yn groes i 
ddorion barddoneg. 
YGARN, HUW, oedd fardd yn Lleyn, 
air Gaernarfon. Nid oes genym nemawr o'i 
hanes, namyn ei fod yn un o feib selo yr 
awen, ac wedi i llawer o fard 
iaeth yn ei ddydd. Bu farw tue 1600. 
TRYSTAN, mab Tallwch, oedd benaeth 
enwog,'ao yn byw tua chanol y chweched 
. X mae cofnodion, aml am dano i'w 
y Trioedd . Rhesir ef yn 





y tM ce d hai 
y y " Y na 
oddiwrth eu hamcanl 


ange hd HR Eg | yn 

oedd ei yniad us wrth BEe- 
yM, ti ow , March ab Meirchion 
mae hefyd yn nodweddiad yn y 


601 


TRE 





TUCKER, JOSIAH, D.D., oedd yn ys- 
grifenydd gwleidyddol en enwog. Ganwyd ef 
yn Lacharn din, yn y Blwyddyn 
1712. Tydd wr oedd ei dad, wn wedi 
Eb a 

aeth i'r pen o diaeth 
glasurol i'w fab. O ganlyniad anfonwyd ef 
Y pol Rhuthyn, lle y gwnaeth y fath 
ï d'mewn dysgeidiaeth, fel y y yraeddod 
nfudd yn CIaddig yr Iesu yn Rhydy chain. 
Enillodd o B.A., yn ddyn 
uen na Ymd iiyn 

u eglwysig, 18- rigloriaeth” 
sir Gaerloyw, ac yn mhon dwy fì riaoh yn 
Ngla ì ia borigloriaeth yr oll. Saint, yn 

ghaerodor; gwnaed ef yn uu a onwyr 
og yr Eglwys eiriol. Yr oedd ei 
sefyllfa mewn dinas fasnachol, fel 'Caerodor 
yn ffafriol iawn i'w fyfyrdodau trafnidol a 
gwleid ddol; oedd ei Tyr cob, 


ei ddwyn i sylw â ffafr yr 
Dr Bale, Y nn gape 


odi yn 

Yn gwydd 1741, mh trwy yr ar- 

Ryn * ar “ Fanteision ac An- 
on, ac perthyn 1 â 

Ffraino yn eu A Masnach ;” ac 

ynynhon. ychydig i Hynyddoodd ar ol hyny, 


dd y Gyfrai 
er breinioli Frolaeaniad Tramor,” mesur a 
gymeradwyìd yn wresog ganddo, fel 
gwnaeth hefyd a'r un perthynol i i'r Ïuddew- 
on, mewn wc ryh lythyrau at gyfaill, y 
rhai a y wyddyn, 1763. Cy- 
fododd hyn y aeth Tleimladau eiddugeddus a 
digllawn yn ei erbyn, fel y llosgwyd eilun 
o hono gan breswyl Oaerodor. Yn y 
“Fanaoh 1753, im FYN ei dreithawd ar 


byn y yT hwn y rhesymau 


ynrym yfundeb o gwmpeini 
reintebol. He ding 1765, enillodd y 
graddiadau o B .D. Yn 1758, dyrch- 


ef i ddeoniaeth Oaerloyw, drwy 
wad un Mr. Nugent, weli hyny Ar- 
glwydd Clare, dros yr hwn y ll odd 
gyda llawer o'i blwyfolion, ì bleidleisio yn 
etholiad aelod seneddol dros ddinas Caerodor, 
Tua'r amser hyn ar ddymuniad Dr. Hayter, 
Fybwn oedd. god y pryd, nndain i Sior y 
ao w undain, cyfan- 
soddodd dreitha thawd. are Drefnìdae 
wasanaeth yr ysgo breninol, 
treithawd hwn roddi dhad cyflawn, ni 


dd d ef trwy yr , 6r i'r oy- 
|Z gael llesiant y Eng odd, 

Yn d treithodau gorchestol o'i eiddo 
yn gynol r oeddyn 
n yn y Niineeng 


bynol 
o yn ngh Game dT o'i ma; u cle- 
us dangosai ei olion, 
rol do yn berchas iawn gan ei blwyf 





ef yn ysgrifenydd galluog ao eglur, ac o 
herwydd ei ffraethineb, yn un difyrus a 
dyddorol. rs farw yn ddiblant, yn y 

wyddyn 1799. 

TUDGLYD, oedd yn un o feibion Seith- 
enyn, yr hwn oedd yn Dyw tua dechreu y 
chweched ganrif. Pan ddinystriwyd tiriog- 
aethau ei gan y gorlifiad ar Gantref y 
Gwaelod, darfu iddo ef a'i frodyr fyned yn 
aelodau o goleg Dunawd. Cedwid gynt 
gwylddydd Tudglyd, Mai 30ain. 

TUDNO, oedd un o seintiau y chweched 
ganrif, yr hwn oedd yn un o feibion Seith- 
enyn. Yr oedd efe a'i frodyr, Gwynodl, 
Merini, Senewyr, Tudglyd, a Tyneio, yn 
aelodau o goleg Dunawd. Efe a sylfaenodd 
eglwys Llandudno, yn sir Gaernarfon. COed- 
wid gynt ddydd gwyl iddo Mehefin 5ed. Ys- 
tyriìd Hogfaen Tudno, yn mysg y fri ar 
ddeg o “'gywrainbethau breninol” Ynys 
Brydain; gwnai awchlymu cleddyf pob 
arwr yn ddioed, a phob amser ddistrywio 
cleddyf pob llwfrddyn. 

TUDFYL, merch Brychan Brycheiniog, 
oedd santes ae oedd yn byw yn y bumed 

nrif. Hi oedd gwraig Oyngen mab Oadell 

eyrnllwg, a. mam Brochwel Ysgythrog. 
Lladdwyd hi mewn lle yn sir Forganwg, & 
alwyd o herwydd hyny Merthyr Tydfil, lle 
yr oedd yn gw ini ar hen wr ei thad, gyda 
rhaio'i brodyr. Darfu i'r Sacsoniaid - 
baraidd, a'r Pictiaid Gwyddelig, ruthro ar 
y lle, a lladdwyd hi a'i thad, a Rhun Drem- 
rudd, ei brawd ; ond darfu i Nefydd, mab 
Rhun, yr hwn oedd lanc ieuano difarf, yr 
wydd glod Mladd oi dad, fely maaglodd yn 
wydd gwe ei dad, fel y casglodd yn 
nghyd gwmpeini o wyr, a gyrodd y gelynion 
ar ffo. Cedwid ei gwylddydd, Awst 23ain. 
TUDOR, OWAIN. Ganwyd ef yn Mhen- 
mynydd, yn Ynys Môn, oddeutu y flwyddyn 
1985. Y dull y cyfenwid ef yn gyffredin yn 
ei wlad ei hun, oedd Owain ab Meredydd ab 
Tudur. Nid annhebyg yw, nad efe oedd 
etifedd ei rieni; beth bynag am hyny, mae 
yn sicr ei fod yn Arglwydd Penmynydd, ac 
yn ddyn o gryn urddas... Dywed Oarnhuan- 
awc ìi Owain pan yn ieuano fyned i Lundain 
i astudio y cyfreithiau; ac iddo fyned oddi- 
ynoi'r Oyfandir. Ôs yw y dywediad hwn 
yn wir, prawf ar unwaith bd Owain o am- 
gylchiadau cysurus, ac yn meddu moesgar- 
wch coethedig, yn gystal a gwybodaeth a 
adysgiraddau cymedrol beth bynag. Ar 
ol rhyw gymaint o amser dychwelodd o'r 
Oyfandir Lundain,a llwyddodd i gael groes- 
awiadi blith mawrion y llys. Beth a'ì dyg- 
odd gyntaf i gyffyrddiad. a_ phendefigion 
Lloegr nid yw yn gwbl hysbys. Tybia rhai 
mai rhyw gyflawniadau milwrol fu yn ach- 
lysur o hyny. Sicr yw fod amryw o dylwyth 

wain yn rhyfelwyr enwog iawn; &o y mae 
mor sior a hyny ei fod yntau yn meddu 
mesur helaeth o wroldeb a deheurwydd ar 
y maes. Dygodd rhyw amgylchiadau y Fren- 
ìnes waddolog, gweddw ìi y V. ac Owain 
Tudor, i bresenoldeb eu gilydd, a syrthiodd 
y naill mewn cariad a'r ; âc yr oedd y 


602 


Ll drwy wg ra 
anogaeth na bygythiad, ei hatal i ymbriodi 


ri i'r frenines ffoli am dano. Pan oedd y 
Beison yn ei phoeni drwy ddywedyd mai an- 
wariaid oedd cenedl Owain, .Spfynodd i 
Owain am ddyfod a rhai o'i genedl yno, iddi 

el eu gweled. Felly dyg d yntau ddau o 
ddynion glanaf y wlad, sef John Meredydd, 
a Howell ab Llewelyn. Yr oedd y ddau yn 
dal, yn lluniaidd, yn heinyf, ao yn hardd- 
deg: ond ni wyddent yr un iaith ond g Gy- 
mraeg. Wedi eu dwyn i'r llys, hoffodd y 
frenines eu golwg, a dechreuodd siarad a 


. hwy, Seisneg a Ffran ; ond nad 
oeddent yn deall, ni ddywedasant dim yn 


ol wrthi. Hithau a ddywedoddd mai hwy 
oedd y dynion glanaf a welodd hi erioed a'i 
llygaid... Yn y flwyddyn 1428, priododd 
Owain a Catherine mewn dull dirgelaidd, 
gên fod y Seison mor groes. Cawsant bed- 
war o blant, tri mab ac un feroh. Bu y 
ferch farw yn ei babandod. Aeth Owain, y 
y mab ieuengaf, yn fynach i Abaty West- 
minister, ac ni fu yntau ychwaith fyw yn 
hir. Yn yr amser hwn, pan oedd mab 
Catherine ar yr orsedd, torodd rhyfel ofnad- 
wy y rhosynau allan. “Yr achos o'r rhyfel 
hwn oedd cydymgeisiad teulu Caerefrog a 
Lancaster am y goron. Yr oedd Owen Tudor 
wrth reswm o blaid teulu Lancaster, 
mai o'r yy hwnw y: hanai ei 

lysfab, Harri . Cymerwyd Uwain yn 
garcharor ' bleidwyr teulu Oaerefro ; & 
wri 1 gar yn Drynbyg&, gerllaw 

Oasnew dd-ar-wysg. Aeth John ab Mere- 
dydd, ear i Owain, a chan wr gyd ag ef, i 
ymweled a'u cydwladwyr, er ei cysuro yn y 
carohar. Arei dychweliad, cyfarfuasant a 
to Yr oedd 


y ffodd cant o Ogled 


yntau a'i gleddyf noeth yn 
ei law o'u blaen' oll. orasant drwy y 
fyddin Seisnig, taflwyd hi i annhrefn, gyr- 





TWR 


- — —_ - —— —— - —— 





—-.— 
mr — 


wyd rhai ar ffo, a lladdwyd y gwoddill. 
Gwnaed dau fab Owain Tudor yn 1eirll, un 

n Iarll Richmond, a'r llall yn Iarll Penfro. 

ab i'r blaenaf, ac wyr ì Owain Tudor, 
Arglwydd Penmynydd, j” Môn, oedd yr 
enwog frenin Harri y VI1; ac yn y ddolen 
hon yr unwyd gwaed Cymry a Seison yn 
nheulu breninol Prydain Fawr. 

TUDWAL BEFR, neu y Teg, oedd yn 
un o esgobion dechreu y bumed ganrif. Yr 
oedd efe yn fab i Corinwr ab Cadfan ab Oyn- 
an ab Eudaf ab Caradog ab Bran ab Llyr 
Llediaeth. Y mae yny ar oror sir Gaer 
narfon, yn cael ei galw yn Ynys Sant Tud- 
wal, ac ar hon y mae adfeilion capel bychan, 
yr hwn a gysegrwyd ar ei enw. 

TUDWAL GLOFF, oedd yn un o. feibion 
Rhodri mawr. Bu yn brwydro o dan Anar- 
awd eì frawd yn mrwydr Cymryd, ar y 
Conwy yn y flwyddyn 880, yn erbyn y Sac- 
soniaid, ac mewn ymgyrch bersonol ag 
Eadred, FYE yr hy! elwyfw i efyn ben- 

lun, ar if yr hyr. y r wyd iddo gan 
& frawd achlogydd Gogledd Oymru. 
- TUD . Tybir ei fod yn byw yn y 
seithfed ganrif, e a sylfaenodd eglwys 
Llandudwen, yn sir Gaernarfon. 

TUDWG, oedd yn un o seintiau 1 rhan 
flaenaf o'r chweched ganrif. Yr oedd efe yn 
fabi Tyfodwg, ac yn aelod o goleg Sant Cen- 
nydd, Gower. Sant Tudwg oedd syl- 
faonydd. eglwys Tythegston, neu Llan- 


dudwg, yn sir Ì'organwg. 

TUDŶB, oedd yn un o seintiau yr eglwys, 
ao yn byw tua diwedd y chweched ganrif. 
Yr oedd efe yn un o feibion Arwysth Gloff 
ab Seithenyn, o nwedd, merch Am- 
lawdd Wledig. Yr oedd efe yn frawd i Ty- 
frydog, Deheufyr, Twrnog, a Twrog. Syl- 
faenwyd eglwys Darowen, yn sir Gaernarfon 
ganddo ef, ac y mae eglwys Mynyddyslwyn, 
yn ar Fynwy, hefyd wedi eì chyflwyno ìi 

u 


TUDYB, mab Tydwallb ab Tydeyrm, 
brenin Garthmadryn, yn Mrycheiniog. 

TUDYR, SION, oedd fardd enwog, yr 
hwn oedd yn byw yn y Wigfawr, yn agos ìi 
Lanelwy. Yr oedd yn nyddiau ei ieuenctyd 
yn gorgeìnydd yn yr oglwys gadeiriol, ac ar 
ol hyny yn ofreatryd y llys eglwysig yn 
Llanelwy. Graddiwyd ef fel “ dysgybl pen- 
cerddaidd,” yn yr eisteddfod fawr a. gynal- 
iwyd yn Nghaerwys, Mai y 26ain, 1568. Yn 
ei ddydd ysgrifenoddd ddarnau godidog, 
yn llawn ffraethineb ac athrylith, y rhai 
ydynt oll, (oddieithr ychydig a argraffwyd 
yn y Greal) ar gael mewn llawysgrifau. 
Cyfieithodd hefyd rai o'r Salmau mewn 
mydriadau Cymreig. Bu farw yn y flwyddyn 
602." 


TWRNOG, neu Teyrnog, oedd frawd ìi 
sant Tyfrydog, a mab ìi Arwystl Glog ab 
Seitbenyn o wedd, merch Amlawdd 
Wledig. Efe oedd sylfaenydd Llanddyrnog, 
mn sir Ddinbych. Uedwid ei wylddydd 

ehefin 26ain. 

TWROG, mab Ithel Hael, yr hwn oedd 
yn byw yn y chweched ganrif. Yr oedd efe 


603 


— —  —_—  u— —— — 


TYD 





" — —_ _  _ _ — 
— 


yn un o'r rhaì a ddaeth gyda sant Cadfan o 

Armorica i Gymru, ac efe a sylfaenodd 

eglwys Llandwrog, yn sir rnarfon a 
aentwrog, yn sir Feirionydd. 

TYBIAWN, oedd fab hynaf Cunedda 
Wledig, yr hwn o herwydd ei gynlluniau 
pwyllog a synwyrgall, ac yn nghysylltiad 
a'i frodyr y llwyddodd i yru y Gwyddelod 
neu yr Albaniaid Gwyddeliz ar ffo, y rhai 
oeddynt am amryw Hynyddoodd wedi ym- 
sefydlu yn Ngogledd Cymru, trwy eu bod 
wedi gyru ymait y preswylwyr brodorol. 
Cymerodd hyn le yn y bedwerydd ganrif. 
Lladdwyd Tybiawn yn y frwydr,a darfu i 
foneddigion y wlad roddi penaduriaeth 
gantref adfeddianedig ar Meirion, mab Tyb- 
lawn, oddiwrth yr enw Meirionydd. 

.TYBIE, oedd yn byw tua chanol y bumed 
ganrif. . Yr oedd hi yn un o ferched lrycha 

rycheiniog. Cofresir hi, ei bod wedi ei 
lladd gan y barbariaid yn sir Gaerfyrddin, 
mewn lle a elwir Llandybie, lle y mae 
eglwys blwyfol wedi cael ei chyflwyno ar ei 
henw, a'r lle A mae pentref bychan yn cy- 
nwye tua w cant o drigolion, 

» yr hwn a elwir Tydain 

Awen, yr hwn oedd nodweddiad bynod yn 
hanesiaeth foreuol yr Hen Frythoniaid. Ŷr 
oedd efe yn gydoeswr a Prydain ab Aedd 
Mawr. Dywedir iddo ymdrechu llawer mewn 
cynlluniau a rhesymau, er cael gafael yn y 
dull neu y modd goreu i ffurfio sefydliadau 
gwyddonol a barddonol; a chyflwynodd ei 
fesurau i ystyriaethau a sylw ereill o genodl 
yC yy rhai a'u mabwysiadent yn un- 
frydol. Y mae crybwylliadau aml am dano 
yp Trioedd, gyda Hu Gadarn, Dyfnwal 

oelmud, a Gwyddon, fel cefnogwyr bardd- 
oniaeth, a_lleisganu, a ffurfiwyr cyfundrefn 
beirdd a barddoniaeth. Hynodir Tydain 
hefyd I ryda Menyw & Gwrhir fel tri “phrif 
hyfforddwyr” Prydain. Y mae rhai henaf- 
iaethwyr yn dywedyd mai yr un yw Tydain 
a Titan, neu Apollo; a dywedir mewn canig 
a briodolir i Taliesin, fod ei fedd ar oror 
mynydd Aren. 


TYDECHO, oedd un o seintiau 
flaenaf o'r chweched y anrif, Yr oedd moyn 
fab i Amwn Ddu ab myr Llydaw, a chefn- 
der i Sant Oadfan gyda yr hwn y gadawodd 
Armorica a daeth 1 Gymru. Ynsefydlodd 

da Tegfedd ei chwaer yn ardal y Maw- 

dwy, yn sir Feirionydd, lle y sylfaenodd 
eglwys Llanymawddwy, a'r eglwysi cymyd- 
ogaethol, Mallwyd a Garthbeibio. Efe hefyd 
oedd sylfaenydd a sant noddog Comaes, yn 
Meirionydd, a chapel a elwid Capel Tydecho, 
yr hwn oedd gynt yn mhlwyf ÌAndlegfan, 
yn Môn. Darfu i'r son &m ei dduwioldeb 
a'i fywyd santaidd ddyfod i glustiau Mael- 
gwn Gwynedd, yr hwn oedd yn wr ieuano 
afreolus, ac ymdrechodd ddiraddio a gwarth- 
ruddo Tydecho, ond yn ad-daliad, gwnaeth 
gymaint o gymwynasau gwyrthiol ìddo, fol 
yr oedd yn dda gan y tywysog wnend hedd- 
wch ag ef, trwy roddi iddo amrywiol o rag- 
orfreintiau, ac yn benigol gwneud y lle yn 
noddfa a santeiddfa dynion drygionus, 








TYN 


604 


TYN 








nolid 
TY . . 
o Morfydd, merch ac unig etifed 
deg, brenin rthm , yT hon ae yn 
awr eud i fyny rycheiniog. 
Priododd Fei rieni tua'r flwyddyn o oed 
Orist, 260. 
TYDIAU, oedd yn un o santesau y rhan 
flaenaf o'r bumed ganrif. Yr oedd hi yn un 
o ferched Brychan Brycheiniog, ac yr oedd 


b n Nghapel Ogwr, yr hwn oedd 
ynt Vn miwyf Llanbridfawr, yn sir For- 
wg. 
Ee TYDIO, oedd un o feibion ygrwystl 
Gloff, a brawd dog, Twrnog a ell, 
Yr oedd yn byw yn agosi ddiwedd y chwech- 
ed if. Efe oedd sylfaenydd eglwys y 


Derwen, yn Nghyfeiliog, s'r Ddinbych. 
TYDWALLT', Tnab fydoyrn, ab Toithall, 
brenin G 


lddydd echo yr 17eg. 
N, 1 Tdeibadl, &  mwn' Ddu, 
des Gwral- 


Lladdwyd ef yn ddamweiniol, pan yn blent- 
yn, gan dd a'r enw Tyrtuc, & chladdwyd 
ef yn Penaly, 


a Llandefeisant, yn agos ì Llandeilofawr, yn 
ì din. Y 


sir Gae 
i Ismael, b cynothwyol neu b 
Tyddewi. (Williama's Eminent Weolshmon.) 
TYSODWG. Gelwir, ef “* Achau 
Saint,” fab i Gwilfyw â 
Bran ab Pill ab Ce ab Meilir Meilirion 
ab Gwron, ab Ooel ebog. Daeth i Gy- 
mru gyda Garmon a Cadfan daeth yn 
aelod o goleg Illtyd. Efe a sylfaenodd 
eglwysi dyfodwg ac Ystrad yfodw , 
Morganwg, ac efe oedd yn un o syl- 
| heenydd Llantrisant yn yr un sir. Sylfaen- 
odd hefyd eglwys yn Ngwlad yr Haf. Yr 
oedd yn byw tua diwedd y pumed ganrif. 
TYFRIOG, oedd yn fab ì Dingad ab Nudd 
Hael, a sylfaenydd eglwys Llandyfriog, yn 
Ngheredigion. Yr oedd y sant hwn yn byw 
tua diwedd y chweched ganrif. 
TYFRYDOG, oedd fab i Arwystli Gloff 
ab Seithenyn o T wedd, merch Amlawdd 
Wledig, a brawd Diheufyr, Twrog, Twrnog 
a Tudyr. Yr oedd yn s ae od o goleg Bnlli, “ 
lfaenodd eglwys og yn 8ìr Fôn. 
 TYNDAL, LLIAMT Diwygiwr Cy- 
mreig, a chyfieithydd c yr ysgrythyrau 
i'r Seisneg. Hawlir ef gan y Seison megys 
Sais, yr hyn sydd orthrais ar y Oymru yn y 
th hwn, fel mewn pethau ereill. Y gwir- 
10onedd yw mai Oymro oedd yr anfarwo 
Tyndal, ac wedi ei eni yn Nghymru, fel 
mae lluaws mawr o dystiolaethau yn profi, 
ond pa ardal o Gymru a_gafodd tN anrhyd- 
dd o gynyrchu y fath wr sydd amheus. 
Dywod un awdwr diweddar mai sir Fflint, 


(Gwel ““ Cofiant Byr am rai o'r Dynion en- 
wocaf a enid yn Nghymru,” gan ER. Wil- 
liams, Ysw., tudal. 39.” Dywed ifon- 
Seisneg mai brodor o_ air loyw 
ydoedd ; ond haera awdwyr Oymreig ei fod 
n enedigol. o gydiad Mynwy a Henffordd. 

mae y tair sir yn i'w gi 
lle y penodid i Tyndal gael oì eny ga 
yr ardaloedd h y âr y pryd yn cael eu pre- 
swylio gen Oymru, a'r Gymraeg dy 
iaith a siaredid yno, ao nid oes genym hys- 
bysiad am ei rïeni, fnac am y mis na'r 
flwyddyn y ganed ef, yn mhellach na bod 
hyny yn flaenorol i'r flwyddyn 1500. Dywed 
Parch. Joshua Thomas, wrth ysgrifenu 
es eglwys Olohon, yn yr ardal hono, ìddo 


lywed hen foneddwr o'r ydo 
dyweyd fod Tgndal yn gyfaill medal Yr 
Bedyddwyr. ys 170 mlynedd ol, yr 
oedd dau o'r ênw Llewelyn ac ffezekiah 
Tyndal, yn aelodau yn Llanwenarth, eglwys 
Gymreig, wedi hanu o Olchon. Modd b $ 
ar ol cael o OR ddarparu ag ysgolh eig- 
iaeth angenrheidiol, anfon ì bri 
Neuadd NN 
helaeth mewn 


Rhydychain, lle yr efrydai 
dalen, gan enill gwybodae 
ieithoedd a chelfyddydau llenyddol, Daeth 
hefyd yn hyddysg iawn yn yr y yrau 
ac athrawiaethau duwinyddol; ac felly yn 
fuan a glochreuai, draddodi llith wriaethau 
crefyddol i'w gyd-efrydwyr, yn ei goleg ei 
hun a cholegau ereill, gan gefnogi eg Fdd- 
orion diwygiadol :yr enwog in Luther, 
yr hyn pan wybyddwyd, & barodd iddo 

ei aru am ryw ysbaid; ac wedi iddo 
»i rhyddhad barnai yn well i symud o 
ydychain i Gaergrawnt, ac oddi yno aeth 

i artrefu yn nheulu Syr John Welsh, march- 

yn sir Gaerloyw, i fod athraw i'w 

blant. Dechreuodd rhai ei ddryg-dybio o 

fod yn erbyn Pabyddiaeth, ac felly aeth i 

fyny i Lundain, ac yno y pregethai yn gy- 

oeddus dros ryw ysbaid o amser fel y gwnai 
n flaenorol pan yn y wlad. Efe & 

Yn Llundain yn agos i flwyddyn gan artrefu 
rhan fwyaf o'i amser yn nhy Humphrey 
onmouth, dinesydd goludog, a phleidiwr 

selog i'r Diwygiad Protestanaidd. Y gwr 

boneddig hwn a sefydlodd ddogn parhaus a 

arian yn y flwyddyn i Dyndal; ac ar bwys 
unrhyw efe a aeth drosodd i'r Uyfandir, 
e y daoth i adnabyddiaeth a Luther, a di- 

wygwyr ereill, efo a benderfynodd aros yn 
nìnas Antwerp, yn Flanders, er mwyn cael 
llonyddwch i wni y gwaith a ddechreu- 
asai. Yno trwy gynorthwy ereill y dygodd 
ei orchwyl i ben sef cyfieithiad o'r holl esta- 
ment Newydd i'r Seisneg, yr hwn a ddaeth 

o'r ar asg yn 1626, yn llyfr 8plyg., heb 

enw neb wrtho, ond yn unig math o rch- 

iad yn ei ddiwedd, yn erfyn ar y dysgedigion 

ddiwygio yr hyn a farnent yn wallus, fel y 

bydda i'r nesaf fod yn fwy cywir ; 

ac mewn llythyr at John Frith, edai, 

“Galwaf Dduw yn dyst erbyn y dydd yr 

ymddangoswn ger bron ein Harglwydd Iesu, 

er rhoi cyfrif am ein gweithredoedd, na chyf- 
newidiais erioed un sill o air Duw yn groos 








TYN 





— 


i'm cydwybod, ac ni wnawn hyny heddyw 
chwaith, pe rhoddid i mi y cwbl sydd y 
byd, pa un bynag ai mwyniant, ai anrhyd- 


llo y prynid hwynt gydag swydd 
e y prynid hwynt gydag awydd mawr, ac y 
darllanil hwynt gyda diwydrwydd di- 
gyffelyb. Yn fuan cyraeddodd hyn glustiau 
yr archesgob Wareham a'r esgob Tonstal, y 
rhai yn ddioed a roddasant orchymyn allan 
i wahardd y bobl i'w daillen, gan erchi eu 
casglu oll yn nghyd i'w llosgi, a hyny o fewn 
ysbaid o 30 diwrnod ar ol derbyn y gor- 
chymyn, yr hwn a amserid Hydref 24ain, 
1526. Tua'r amser hwnw dygwyddai i'r 
esgob Tonstal fod yn myned ar ei daith 
drwy Antwerp, lle y cyfarfu a o'r enw 
Awstin Packington, ymasnachydd Ŷ Lundain, 
a'r hwn yr ymgynghorai, pa fo caffai y 
Testamentau Seisnig oll iw law A hun er 
mwyn atal eu taeniad, ond bernir fod Pack. 
ington yn gyfaill i , achan w 
fol ganddo Cian fawr o'r llyfrau ar eì ad - 
law, a'i fod mewn cyfyng brinder o arian, 
dywedai wrth yr esgob, “' Os cytunai ei ar- 
wyddiaeth i fyned i'r draul, y medrai efe 
ge y cwbl iddo ag oedd heb eu gwerthu.” 
elly a hyny y cytunai Tonstal, ac anfonid 
y Testamoniau rhag Dlaen | Lundain N ac 
yno ar ddychweliad yr osgìd hw 
yn gyoeddus wrth yroes St, Panl. Yn y 
cyfamser, yr oedd argraffwyr Holland wedi 
cael gafael yn Nhestament Tyndal, ac wedi 
argraffu amryw filoedd oddiwrtho, a'r rhai 
hyny drachefn a lwyddid i Loegr, 
hyn, pan glywodd Tonstal a edliwiai ì Pack. 
ington am ei siomi, drwy ddywedyd ei fod 
wedi prynu y cwbl o Destamentau Tyndal. 
I hyn yr atebai Packington, mai argraffiad 
arall oedd y rhaì diweddaf, wedi eu gwneud 
ar draul yr arian a roisai ei arglwyddiaeth 
am y rhai cyntaf. Dygodd pobl Holland 
amryw ar adau allan, a thaenwyd hwynt 
yn helaeth yn Lloegr; a hyny a_ barai i'r 
esgob Tonstal bregethu ar yr achos jn 
eglwys St. Paul, gan rybuddio y bobl i 
beidio eu darllen, am eu bod, meddai ef, yn 
llawn o gyfeiliornadau hereticaidd. Defn- 
yddiai hefyd y cosbedigaethau llymaf yn 
erbyn y dynion oedd yn eu gwerthu. Erbyn 
hyn yr oedd pobl Holland wedi gorphen Ï 
chweched argraffiad o Destament Tyndal. 
Yr esgobion a'r offeiriaid wrth ganfod y 
fath berygl i'w crefydd hwy, drwy daeniad 
llyfrau Tyndal yn y wlad hon, a benderfynas- 
ant roddi terfyn ar ei hoedl, ac i'r perwyl 
hwnw anfonaeant un o'r enw H. Phili 
drosodd i Antwerp, i'w fradychu a'i rwydo 
i'r ddalfa; ac yn hyny y llwyddodd drwy 
ddichell a og gyfeillach, yn yr hyn nid 
oedd y fath ddyn diniwed a yndal yn 
dysgwyl dim o'r fath fwriad gjêgeler. Dal- 
iwyd ef yn enw yr Amerawdwr, ac anfon- 
wydd efi garchar; ao yno y bu yn gaeth 
tua Dlwyddyn a haner, yn yr hwn ysbaid y 
gwelod Duw yn dda fendithio ei ymddy- 
danion er troedigaeth ceidwad y carchar, 
ei ferch, ac ereill o'r teulu: Amryw farsiand- 
4c 


hwn i Loegr, 


605 


| 


ai cyfoeth. Trosg cd bwy rhai o | Oromwel, ac ereill 
p 


sil 


TYS 





O Loegr, y rhai oeddynt yn Antwerp, 
a chanddynt barch mawr i Dynd ; & ym. 
drechent gyda chydweithrediad Arglwydd 
YD Mhrydain i enill ei 
Fyddhed; eithr y cwbl yn ofer. Dygwyd ef 
i brawfholiad a dedfrydwyd ef i farw. Pan 
arweinid ef i'r dienyddle, a thra yr oeddid 
yn ei rwymo wrth yr ystanc, gwaed 
a, llef uchel, “Arglwydd agor lygai Brenin 
Lloegr.” Yn , llindagwyd ef gan y 
dionyddwr cyffredin, ac yna ll yd ei 


o 
ulw; hyn â erodd le 

llwyddyn 1536. Ni chafodd Philips ei fradr 
ychwr ond mwynhad byr o wobr gwaed 

wirion, eithr bu farw yn y modd truenusaf, 

ystiolaeth cyfreithiwr yr Amerawdwr oedd 
ei fod yn ddyn dysgedig, duwiol, a da. Felly 
gadawodd yndal ar eì ol yr anrheg werth- 

wrocaf yn y byd, sef Beibl iaith 
gyffredin, yr hwn gyfieithad wedi hyny a 
adolygwyd ac a ddiwygiwyd gan yr archesgob 
Cranmer, a chyoeddwyd yr unrhyw trwy 
awdurdod y brenin. wedai yr anfarwol 
meyn Tog e am dano bl y canlyn; “ Yr 
w ygu y cyfleit wn,” meddai, 
“ nid y ang. y cyfoithad cyntaf, ond hefyd 
yn gyfieithad anfarwol, ao yn faen prawf yn 
y iaith Seisnig.” 

TY DILIO, oedd awdwr a san Oyn ac 
yn fab ì Brochwel Ysgythrog a ngen ab 
Cadell Deyrnllwg, o Arddun, merch. Pabo 
Post Prydain. Dywedir i Tysilio fod yn esgob 
yn Llanelwy, ac ìddo ganlyn St. Elwy, i'rhwn 


yr oedd yn gefnder. Yr oedd Brochwel ei 
dad, yn lywysog llywodraethol Powys. Yr 
oedd yn byw tua chanol y seithfed i 


Yr oedd yn fardd, a dywedir eì fod wedi 
ysgrifonu Hanes Eglwysig Prydain, yr hon 
anes sydd ar goll, er ys amser maith. Ond 
dywedir gan Malkin, mai yn debygol, ar 
awdurdod Iolo Mo wg, fod yr hanes wedi 
ei chael yn ddiweddar, ac nad. oedd hon 
a gafwyd ond ffug wedi ei gwneud tua'r 
blynyddoedd 1480 a_ 1490. mae un o'r 
Hen Groniclau Cymreig yn cael ei dadogi i 
Tysilio, ac a. mae copi o dan yr enw Brut 
Tysilio wedi ei argraffu yn y Myvyrian 
Archaioloyy. Y mae yn anhawdd pender- 
fynu pu ran a berthyn ìddo ef o hono, pa un 
a'i efe oedd y detholydd gwreiddiol o'r 
Cronicl, yr hwn wedi hyny a olygwyd gan 
Walter Mape, a'i helaethu gan ffrey, o 
Fynwy, neu mai efe a ysgrifenodd barhad o'r 
gwaith gwreiddiol. Yr unig ran sydd ar 
gael o'i farddoniaeth yw “ Ymddyddan rhwn 
dau fynach,” yr hyn hefyd sydd wedi eì 
ar yn Mi Mycyrian Archaiology. Yr 
d Sant Tysilio yn sylfaenydd ac yn 
nawddsant o'r eglwyai canlynol:—Meifod. & 
Llandysilio, sir Drefaldwyn: Llandysilio a 
Bryn yr Eglwys, yn sir Dinbych; Llandy- 
ilio, yM Fon; Tawndesilio n sir Gaer- 
rddiu ; Llandysilio Gogof, yn Ngheredigion. 
TY SSUL, mab Corun ab Ceredig. ab 
Cunedda Wledig, oedd yn un o seintiau y 
chweched ganrif. Efe a sylfaenodd eglwys 
Llandvasul, vn sir Aberteifi; a Llandyssul 
yn Meirionydd. 





URI 606 UTH 
UCHTRYD, oedd esgob enwog, yr hwn | wyr hyny y fath, fel yr hawliai gael ei ystyr- 
oedd yn Archddiacon Llandaf yn y flwyddyn | ied. y Brython mwyaf enwog o'i oes, buasai 


1126. Ar ol i'r esgobaeth fod yn wag am 
ysbaid chwech mlynedd, cysegrwyd ef yn 
esgob yr esgobaeth hono yn y flwyddyn 
1139, yr hon a lywyddodd gyda deheurwydd 
mawr, hyd oni bu tarw yn y flwyddyn 1146. 
Mae Caradog o Lancarfan yn rhoddi T- 
adwyaeth fawr iddo, yn neillduol ei ddysg- 
eidiaeth uchel, â'i dduwioldeb diffuant, a'i 
ymdrechion selog dros adferiad dysgyblaeth 
oglwysig. Yr oedd ddo ferch o'r enw 
Angharad, yr hon a_ briododd a Iorwerth ab 
Owen ab Caradawg, Arglwydd Caerlleon ar 
Wysg, yr hwn oedd foneddwr o allu a dylan- 
mawr. 

UFELWYN, oedd fab i Cennydd ab 
Aneurin y Coed Aur, a sylfaenydd yr eglwys 
Llanufelwyn, neu St. George, yn Mo wg. 
Yr oedd efe yn lsosgob yn ardal gyn, 
yn baeth Llandaf, oedd Sant Teilo 
t ywyddu th. . Dywedir i 
e RR renin Morganwg, roddi iddo eglwys 
Llanaillow, yn sir Henffordd. 

UMB , Oedd yn frawd i Amwn 
Ddu, a phriododd ag Afrella, merch Meurig. 
Yn hanes bywyd Sant Samson, yr hwn oedd 
yn nai iddo, dywedir i Umbrafel l ei 
ordeinio yn offeiriad, ac wedi hyny ei benodi 
yn Abbad Monacblog yn yr Iwerddon. Dy- 
wedir i'r penodiad hyn gael ei wneud gan 
Sant Samson. 

URIEN, oedd yn fabi Andras. Ynoly 
“ Brut Cymreig,” dylynodd ei dad ar orsedd 
Frydain, bedwar cant o flynyddoedd cyn 

|; 


URIEN RHEGED, oedd ryfelwr enwog, 


hwn oedd byw yn yrhan olaf o'r 
bumed ganrif. Yr oedd. efe yn fab i Cynfarch 
Oer, ab Meirchyn Gul, ab Gwrwst Ledlwm, 
ab Ceneu, ab Coel Godebog. Gorfuwyd ei 
dad i adael ei diriogaethau yn Ngogledd 
Prydain, y rhai oeddynt yn ardal ora, a 
chafodd ddinas noddfa yn Nghymru. Ym- 

erodd Urien â'r gorchwyl o ymlid y 
Gwyddeîiid, neu yr Albaniaid Gwyddelaidd, 
y rhai am ryw gymaint o amser oeddynt 
wedi ymsefydlu mewn gwahanol ranau o 
Ddeheudir Cymru. Yn wobr. am ei wasan- 
aeth, yr hyn afu yn llwyddianusi 

sbeilwyr ar ffo, cafodd benaduriaeth rhandir 
Rheged, rhwng yr afonydd Tywi a Thawe; 
yr hon a gynwysai, ardaloedd Gower, Cyd- 
weli, Caerwyllion, Isoenen, a Cantref Bychan. 
Yr oedd eì breswylfod freninol yn Aber- 
llychwr, yn Gower, lle yr adeiladodd gastell 
cadarn, a elwid Castell Aberllyw. Ar ol 
cyflawni y llesianau hyny i Gymru, ym- 
ddengys i Urien fyned i Ogledd Prydain, lle 
yr adfeddianodd diriogaethau ei dad, a thrwy 
northwy ei feibion, dygodd yn mlaen ym- 
drechfa faith ag Ida, brenin yr Anghaid. 
Yr oedd ei ymdrechion yn erbyn yr ysbeil- 


— 


wedi llwyddo i'w gyru ymaith, onì fuasai 
ymddygiad camwrus ei gydwladwyr, ac yn 
y diwedd lladdwyd ef yn fradwrus, pan yr 
oedd ymn archae ar Deoric, mab Ida, yn 
ynys Lindisfarne, Rhifid ef unwaith yn 
mysg seintiau Ooleg Catwg o Lancarfan. 
Y mae nodiadau am dano mewn dau o'r fri- 
oedd. Mewn un rhesir ef gyda Cynfar a 
Ynys Pryda: dan z onw “ Hi rW câd ” 
nys ain. wrth y r ydym 
Ym casglu iddo gael ei ddirgal-lofruddiB O. 

ofan Llawdifo, yr hon weithred anfad a 
elwir un o dair “anfad gyflafan” 
mn felga in Cyfeirir a ymdrechion 
r r yn “ ion y Gorugiau.” Yr 
seld ganddo ferch o'r enw Eliwri, yr hon a 
briododd a Mor Morganwg; a mab a 
elwid Pasgen, yr hwn oedd frenin creulawn 
iawn, ac yn fradwr mawr i'w wlad, am 
hyn y diorseddwyd ef, ac unwyd gwlad 
eged â Mor, DS 

URP LU YDDA G, yr hwn hefyd a 
elwir mewn rhai lla u Ur ab Erin 
Luyddawg, o Lychlyn, penaeth Scandinaf- 
aidd, yr hwn a gofresir yn y trioedd fel ar- 
weinydd un o'r tri “llu ymfudol” Prydain. 
Daeth Urpi Brydain yn amser Cadial mab 
Erii ymofyn am ei gynorthwy, a dim ond 
un yn gweini arno, yr hwn a elwid Mathuta 
Fawr, achafodd fyddin o 63,000 o wŷr, ac 
cweiniwyd hwy ganddo mor bell a'r môr 
Groegaidd, ac ymsefydlasant gwledydd 
a elwid Galasac Afena. Ni ddy chwelodd yr 
un o honynt na'u hiliogaeth ychwaith byth ; 
a thrwy i Brydain fel hyn gael ei dihysbyddu 
o'i hamddiffynwyr, i wyr Llychlyn 
ymsefydlu ar yr oror ddwyreiniol, lle yr 
arosasant am dair cenedlaeth, cyn i'r Cymry 
fod yn alluog i'w gyru ymaith, ond wedi hir 
ymdrech llwyddasant, a gyrasant hwy i'r 
Almaen. Modd bynag, nid oeddynt alluog i 
ymlid ymaith y Ooraniaid, y rhaì oedd wedi 
ymsefydlu ar lenydd yr afon Humber. 

USÌ' oedd sant, ac yn byw yn y rhan 
flaenaf o'r chweched ganrif. Daeth ef a 
Dyfrig gyda St. Cadfan, o Armorica i 
Brydain, a darfu i'r ddau trwy gcymdrech 
sylfaenu eglwys Llanwrin yn Cyfeiliog, yn 
8ir Feirionydd. 

USTEG, oedd yn byw yn nechreu y seith- 
fed ganrif. Yr oedd efe yn fab i Geraint ab 
Garannog, ab Oleddyfgar, ab Cynan Glod- 
rudd, ab Cadell Deyrnllwg. Yr oedd efe yn 
«'beriglor” neu eswr yn ngoleg Sant 
Garmon, fel y bu yng o'i flaen ef. 

UTHYR ŴEND GON, oedd fab ieu- 
engaf Cystenyn Fendigaid, ac ar farwolaeth 
Emrys Wledig, ei frawd, coronwyd ef yn 
frenin y Brythoniaid, yn y flwyddyn 500 o'r 
cyfnod Cristionogol. Darfu iddo d 


llawer o ddoethineb a synwyr yn y gwaith o 


WAI 





wrthwynebu y Sacsoniaid, y rhai aorchfygodd 
lawer gwaith. Y maeei orchestion yn cael 
eu hadrodd gyda manyldra yn y Croniclau 
Sy mreig, ond efallai gyda llawer o chwedlau 

isail, fel nad ydynt o nemawr gwerth mewn 


607 


WAL 


——m— a 


ymchwiliadau, hanesyddol, ond ysgubwyd ef 
aith trwy i'w elynion wenw on, 
yr hon yo mynid dwfr iddo. Yr oela Uthyr 


yn dad i'r brenin Arthur. 


W 


WAITHMAN, ROBERT, a anwyd yn 
Wreosam, sir Ddinbych, yn y flwyddyn 
1764, o rieni parchus, er yn isel eu ham- 
gylohiadau yn ybyd. Yn fuan a chaled - 

ys th Robert, bu farw ei dad, a 
eì 


bwysiadu p faban ei ewythr, 
hwn oedd TYR yn Nghaer- 
addon, wn â'i l un 
Mr. Moore, cynllun ad ol yr wn a 
arweiniai ei holl ysgolheigion i ymgais at at 
fod yn areithwyr cyoeddus a difyfyr. 
treulio eì amser yn yr ysgol, â 
Waithman i ymgymeryd a 
ewythr, ar farwolaeth eth yr hw mn yn Uch 
flwyddyn J180, y caf 
ing, o'r hwn le yr aeth i mndain. lle yr 
arosodd gyda, llieinydd cyfrifol a harchua 
nes y daeth i'w mae rr riododd, 
faelfa yn ì” et, yn 
i'r i'r Mo yr adelad iddo gofadail Wedi 
O, i'w Sd dyfalwch a'i 
yddau ei alluogi i symud ì le mwy eang, 
ar ben Heol y Bont a Fleet-street, lle yr 
anrhydeddodd bob amser nodwedd uchel o 
fasnachwr a dinesydd Oaerludd. Ymddeolodd 
o'i fasnach tua'r wyddyn 1823. Ymddengys 
iddo ddechreu ar ywyd gwleidyddol 


flwyddyn 1794 ; mewn Neuadd 
me gan yc o benderfyn- 
u ar y can 
wygiad yn y yda y rhaia 


UT i a dirgymell 

riwyd yn 

ymd ymntirsg yr hyn a osododd sylfaen ei 
boblogrwydd. Yn nesaf! i ch cafodd ei ethol 


penderfyniadau, del gwnai yr areithiau, 
pende 


MTRI 


h sdn enillwyd, lanw 
y rhai r Syn ac a enillwyd, lanw 
cyfrol fa Trwy weled ei boblogrwydd, 
darfu i' wg yfeillion, yn nghyd a'i | Ymgeisio 
iawn gyfeiriol ei hun, ei gymell i io 
am yr anrhydedd o gyn chohioli dinas 
Llundain yn y senedd ; ond bu ei ymdrech- 
ìon gyda hyn. yn aflwyddianus hyd yr yr ethol- 
iad cyffredin o yn y flwyddyn 1818, pryd y 
dychwelwyd ef yn aelod seneddol, gyda 
m mawr, pan y cafodd 4, 603, o 
bleidleisiau. Yn nesaf gwnaed ef yn ynad 
henadurol o'i gwmwd ei hun, an rringdon 
Without, A cyffeinol, y yn y ddinas. Yn 
yr etholi yn y flwyddyn 1820, 
collodd ei ny un flwyddyn, 


anaethodd Eis sirydd undain & Middlesex desex, 
yr hon swydd a wn wyd- 
rwydd a manylwch, ad Yd an, thodd y 


8Swydd o Arglwydd Faer, yn am 1823- 24. Yn 

yr etholiadau dv y blynyddoedd 1826, 1830, 
TS91, 1833, dychwelwyd ef drachefn yn 
aelod dros ; ond darfu i'w afiechyd 


ei rwystro gymeryd ei sedd yn y flwyddyn 


1833, a bu farw Chwefror y ada rd 
hono, a chladdwyd ef yn bwyd yg Tan e. 
Y mae y drem ar sa ei dyngu 
dangos mai efe oedd ndelad da dynged ei ei 
hun. Nid oedd yn ddyledus i ddim yn y 
yn nghan En bywyd gwleid ao, 
ano u bywy ei yd o 
gnillodd gyfoeth mawr. Yr oedd. 
did'w ll, ac areithydd hya de 
se iw ywyd ghinweddol, gyoeddus a 
irgel, cyfodwyd cofgolofn i'w goffadwriae 
at yr hon y cyfranodd dynion o bob plaid 
wleid ddol a dol. 
ES, DA , Penbre, oedd weinidog 
'r u'r Trefnyddion Calfinaidd, yn sir Gaer- 
gi Ganwyd ef yn y flwyddyn 1794, 
dechreuodd b bregethu pên oedd yn 38 mlwydd 
^ pharhaodd di bregethu am 23 o flyn- 
oddioed Bu farw o'r parlys mud mewn 
modd disymwth a budd. Yr oedd 
ymddangos yn eì iechyd arferol yn y oy Yd 
misol a greet yn ei gartref y ddau ddiwrnod 
blaenorol (y 5ed a'r 6ed); ond dranoeth yr 
oedd ei enaid wedi ehedeg i 
chynulleidfa y rhai cyntaf-anedig,” sof 
cadaen yn y 7fed, 1981. ar oedd yn wib 
arn yn on engyl, a chyson 
ôdiawn gn 8 ddogae th bwysig 
ALTE osdd yn gymrawd. o 
Boleg yr nu mn Rh dychain, a mab i'r 
P John Walters, dwf. Yr oedd yn 
enwog, ac efe oedd athraw cyntaf 
ysgol ntfaen, ac yn y flwyddyn 1784, 
n ef yn athraw ysgol ramadegol 
uthin. Efe oedd awdwr y “ Llythyrau at 
Dr. Priestley,” ac ychydig o_ bregethau 
achlysurol gwerthfawr iawn. Efe hefyd a 
Dym ragdraith ìi “ Greiriau y Beirdd 
9n99, a dygodd allan argraff: 
iad o'r o'r u oxophil gan Roger Ascham, 
cyflwynedigi i Gymdeitha y ay Bwawyr Breninol 
rydeinig, cyfarfodydd y rhai a lonai ay 
fynych trwy ei dalentau barddonol, 
nodweddiad o Fardd Llawrwyddog i'r 
deithas. Bu farw Mehefin 28ain, 1789 789, pan 
ddim ond deng mlwydd ar hugai 
chladdwyd ef yn Efenechtyd, i'r 'r hwn blwyf 


yr oedd efe yn rheithor. 
dysgedig, . JOHN, oedd yn eiriadurwr 
; â derbyniodd ei addysg yn mhrif- 
yn M.A. 


ydychain, lle y 
gwn ei neillduad ìi waith y weinidc th, 


—_ reithoriaeth Llandwf, yn k ai nt- 
Dn, sir Forganwg. Yr d yn 
foddi diwr Llandaf, & pheriglor Sant 

yr un air. Xx th oyntaf a ddygodd 


ithawd 
Deg âd Treihawd ar y Gymraeg 


WAL 


nr — 


herffeithrwydd gramadegol, gyda nodiadau 
ar ei barddoniaeth, Yr oedd y gwaith hwn 
gyfrol wythplyg. wedi ei hargraffu yn y 
Bontfaen yn y cadd drwy 1771. flwy yddyn 
nol, y wasg “ Ddwy 
eeeceth ar iel xxxiii. 11,” y rhai a ar- 
d 
oedd ei 


un lle. Ond ei brif waith 

iadur Saesneg a Ch , yT 

hwn a orphenwyd ganddo yn 1794. mae 

y geiriadur cyflawn a gwerthfawr hwn, heb 

ei gyffelyb yn mhriod-ddull brawddegol yr 

iaith. ywyd allan cyi y o hono 

o » yn adwy gyiro war plyg 

yn â wyddy 1815. a thrydydd yn Dinbych, 

yn dwy gybol wythplyg, yn 1828. _ Bu íarw 
yn mis Mehefin, 1797. 

WALTERS, THOMAS, gweinidog 


yr 
Annibynwyr, yn ewydd, Mynyddys- 
lwyn, mir Fynwy. Nid oes genym ddim o'i 
hanes boreuol. Amaethwr cyfrifol ydoedd 
yn yr ardal, o gymeriad teilwng ac uchel. 
Arferai fyned i'r llan i addoli. Yr oedd ef & 
phump ereill o wyr, yn rhagori mewn cref- 
ydd a duwioldeb ar y rhan fwyaf o'u cyd- 
oeswyr yn NU ardal. Yr oedd ef a'r lleill yn 

bodol o anysgrythuroldeb yr Eglwys 
Sefydledig, a'u sel nis efai*iddynt aros 
yn eì chymundeb a chydymddwyn a'i ll gr 
edigaeth, fel y penderfynasant. ì ymneillduo 
oddiwrthi tua'r flwyd 1768, a chawsant 


Parch. 
ym Thomas Wal 
wn waith y weinidogaeth, a 
ymroddodd ì lafurio gyd ag ym a sel; 
ac o herwydd ei fod yn byw mewn tydd 

bychan o'i eiddo ei hun, ao hefyd yn oadw 
ysgol ddyddiol, bu yn alluog i roddi ei 
weinido th yn agoe yn rhad ao am ddim, 


hyn fu yn i'r eglwys yn ei gwen- 
did dechrenol; ob d mel a dilewyrch 
iawn oedd gwir grefy yn y parthau hyn y 


pryd hwnw. Wedi iddo ef weinidogaethu i'r 
eglwys dros 29 o flynyddoedd, bu farw mewn 
wn siorwydd gobaith, a chafodd ei 


608 





WAL 


—— — ——— SN — - a VV — ——O 
—— Ic —————— 


__ — 


gladdu o fewn muriau y capel, a chod- 
wyd cof-golofn hardd iddo, yr hon a welir 
eto ar y mur, ac ar y golofn yr hyn 8 ganlyn ; 
“ Thomas Walters addfwyn o'dd—a ffyddlon 
Ei ddoniau i ddynion gyfranodd, 
Mwyn medrus mewn ymadrodd, 
Gwledd i'n gwlad yn rhad a rodd.” 


ad ce Mr Walters torodd allan 
mawr & us yn yr eglwys, a 
pharhaodd dros dair blynedd, nes oedd ad- 
sain cân a moliant i'w olywed drwy yr holl 
fro yn aml drwy y nos, fel y daeth ylle yn 
hynodol am wresogrwydd crefyddo 8- 
bryd rhydd, caria on a Chris tionogol yr 
eglwys a ddy amrai o weinidogion y 
Trefnyddion Geanaiad atynt, ìi bregethu yn 
achlysurol ar eu feithiau. Dywedir i'r 
Parch. Daniel Rowlands o Langeitho, - 
ddadleu a'r hybarch Mra antyoo yn, 

am ei yn myned ir ewy 
at ei nai ef, yr hwn oedd offeir- 
, ao atebodd, ei fod ef yn caru 
ed i nithio lle yr oedd t. 
WALTERS, THOMAS, gweini 
eglwys Annibynol, y New , Mynwy. 
igol o'r ardal, ac wedi ei 


yn cynorthwyol yn yr 
eglwys yn amser Mr. Thomas Walters, ou 





Yn yr amser hwn bu eglwys thel, 
fugail ; 


ddifad, 
Fethodistaidd, ao oedd wedì uno ag eglwys 


ddioed gyfarfod eglwys ar yr aahos, pan Y 
g eglwys ar O8, y 
dymunodd ar bob un ag cedd am fad yn 
Annibynwr arwyddo hyny, yr hyn a mydg 
yn agos gan yr holl eglwys; a'r ydi 

oedd ; fod yn Drefnyddion a ymadaw 
santifan a elwir Gelligroes, y rhaì a fuont 
ym ddechreuad i'r eglwys Fethodistiaid yn y 

8 hwnw. 

WARLOW, WILLIAM, oedd weinidog 
yr eglwys Annibynol, yn Aberdwygleddau, 
dir Benfro, Ganwyd ef yn agos i'r lle 
hwnw, yn y flwyddyn 1765. Efe a ddaeth 
af grefydd pan yn 23 mlwydd oed, cafodd ei 

wn urddo i waith y weinidogaeth, yn y 

abernaol, Hwlffordd, tua'r flwyddyn 1808. 
Efe a ddechreuodd ar waith y weinidogaeth 
yn Milford. Efe alafuriodd gyda ffyddlon- 

b a diwydrwydd mawr ngwinllan 
Orist, am dros 58 o flynydd , efe oedd yr 
offeryn blaenaf dliad yr achos yn Ml- 
ford, a bu on a thra chymeradwy 
hyd nes el iwedd gan Tenaint a 
methiant. Efeasymudodd at eì ferch i Rams- 
gate, ryw gymaint o amser cyn eì farw, ao 
yno ar yr 21ain o Ionawr, 1846, yr hunodd 
efo yn yr Iesu, yn 81 mlwydd oed. Yr oedd 


WAT 








oran ei gorff yn wr tal, o ymddangosiad 
boneddigaiddiawn, acyn llefarwr poblogaidd, 
Byddai yn arfer llefaru yn Seisneg yn aml 
yn ngymanfaoedd y Oymry. Yr oedd 
ddo lais treiddgar, clywid ef o bell. A 
byddai yn barchus gan yr eglwysi a'i frodyr 
yn y weinidogaeth. 

WATKINS, JOHN, gweinidog yr An- 
nibynwyr, y Brychoed, sir Frycheiniog. 
Yr oedd ef yn enedigol o'r ardal hono. 
Dywedir ei fod yn ddyn duwiol a chrefyddol 
iawn. Yr oedd yn wr cyfrifol yn byw ar ei 
dyddyn ei hun, yn berchen cryn gyfoeth. 
Ar ei dir ef yr adeiladwyd capel y Brychgoed : 
ac mae yn debygol mai ar eì draul ef y caf- 
odd eì adeiladu. Nis gwyddom ddim am ei 
alluoedd, na'i lwyddiant fel progethwr. 
Dewiswyd y lle i adeiladu y capel, fel y 
dywedir gan yr hybarch Edmund Jones, 
Pontypool; [yr hanes sydd fel y canlyn. 
Wedi i'r gwr uchod foddloni i roddi lle i 
adeiladu yr addoldy, yr oedd y cyfeillion yn 
methu cydweled, yn mha lear y tyddyn yr 
adeiledid ef, am hyny galwasant ar Mr. 
Jones i ddyfod yno i benderfynu y ddadl. 
Pan ddaeth yno, dywedodd nad allai efe 
ddywedyd dim ar yr achos, nes caì efe y 
y noson hono ymddyddan a'r Arglwydd ar 
yr achos. Boreu dranoeth gofynodd i Mr. 
Watkins, a oedd ganddo gae aÌlyn o ddwfr 
go fawr ynddo, ar ei dyddyn. Dywedodd 
yntau fod, “'gwelais neithiwr,” meddai, 
“' fod ynddo ddeuddeg o bysgod, a bod un o 
honynt yn un mawr iawn, a'r lleill yn 
edrych tuag ato ef, chwi ydyw y pysgodyn 
mawr, ac yn y cae hwnw y mae yn rhaid 
i'r addoldy gael ei adeiladu. Gweledigaeth 
Mr. Jones a benderfynodd y ddadl, ao adeil- 
adwyd yr addoldy yn y caehwnw. Yn fuan 
wedi adeiladu yr addoldy, câfodd Mr. Wat- 
kins eì neillduo yn weinidog iddynt, a bu yn 
ffyddlon a defnyddiol yn eu plith hyd ddydd 
ei farwolaeth. Y mae yr hanes ganlynol 
yn nyddlyfr y Parch. T. Morgan, o Henllan, 
yr hwn oedd yn ei urddiad, oedd yn 
efrydydd yn athrofa Oaerfyrddin, efe a ddy- 
wed fel y canlyn; “' Awst 14eg, 1744, cy- 
chwynais tua'r Brychoed am saith o'r gloch 
yn y boreu, gyda Mr. Samuel Davies, syrth- 
iodd fy ngheffyl danaf wrth fy mod yn 
myned allan o'r dref; ond trwy drugaredd 
Duw, ni chefais un niwed. Marchogasom 
hyd Llanymddyfri cyn disgyn; cyraedd- 
asom y Brychgoed rhwng pedwar a phump 
o'r gloch y prydnawn. Yr oedd Mr. John 
Watkins yn pregethu oddiwrth Mat. xvi. 
24, pen aethom yno. Âr ol i'r gweinidogion 
ymgynghori, cytunasant fod Mr, Watkins i 

Ì ei urddo y dydd canlynol. Awst 16fed, 
echreuwyd gwaith y dydd trwy weddi fer, 
gan Mr. Lewis Rees, Llanbrynmair; & 
gwelliwyd gweddi hir o flaen y bregeth, gan 

. David Williams, Caerdydd ; pregethodd 
Mr, Lewis Jones, Penybontarogwy, oddiwrth 
1 Tim. vi. 20, gyda nerth mawr. Derbyn- 
iodd Mr. Edmund Jones gyffes ffydd Mr. 
Watkins; a gweddïodd Mr. James Davioe, 
Merthyr, yr urdd-weddi; traddododd Mr, 


609 


WAT 








Phillip Pugh, y siars, oddiwrth 2 Tim. iv. 5, 
y rhan, ddiweddaf. Mr. Edmund bae & 

u yr eglwys Annibynol yn ch- 
goed; ac wrth wneuthur hyny tynodd vadd 
o ŵg Mr. Howel Harris, yr hwn a honai 
mai ei ddychweledigion ef oedd y rhan fwyaf 
o'r bobl. Yr oedd pedwar ar ddeg o weini- 
dogion heblaw myfyrwyr yn breeenol yn 
urddiad Mr, Watkins, sef Mri. Lewis Rees, 
Llanbrynmair; Edmund Jones, o Bonty- 
ypwl; Phillip Pugh, apostol sir Aberteifi; 
David Williams, Caerdydd ; James Davies, 
o'r Cymar; Thomas Morgan, , 8ir 
Faesyfed; John Davies, Castellnedd ; Rich- 
ard Rees, o'r Gwernllwyn; Lewis Jones, 
Penybontarogwy; Owen Rees, Pentrety- 
Rwyn; Owen Davies, Crofftycyff; John 
Harris, Capel Isaac, a William Jenkins; 
ond nid oes genym hanes y gwr hwn, pa le 
yr oedd yn byw na pha bryd y bu farw. Ni 
bu gweinidogaeth Mr. Watkins ond ber 
iawn. Bu farw yn 1748, er mawr alar i'r 
eglwys a'i berthynasau. 

ddwyr yn Nghapel Hon Fy Id: 
yddwyr yn Nghapel Heol y Prior, Caerfyr- 
ddin. Brodor oedd o agos i Grughywel, 
sir Frycheiniog. Ganwyd ef yn y flwyddyn 
1769. Derbyniwyd ef yn aelod yn eglwys 
Llanwenarth pan yn ieuano, yn 1789. De- 
chreuodd yn fuan bregethu, a bu yn ddef- 
nyddiol iawn yn sir Fynwy ì sefydlu eglwysi 
newyddion, a chynorthwyo rhai gweiniaid, 
me Rymni, Tredegar, Llangynydr, &c. 
Efe a symudodd i Gaerfyrddin gydag un 
Mr. Mo Roes, yr hwn a aeth yno i 


olygu ac cyoeddiad misol, o'r enw 
“ Cyl wn Efengylaidd.” Yn nechreu 
1795, aeth Mr. Watkins gydag ef fel cyfaill, 


i roddi iddo y cynorthwy a allai yn nghy- 
oeddiad y gwaith, ac i dderbyn oddiwrtho 
yntau hyfforddiadau dysgeidiaeth ieithadurol 
& duwinyddol. Dywedir fod Mr. Morgan 
Rees, wedi yfed lled helaeth o ysbryd 
erin lywodraeth I Ffraino, a meth w 
eb wneuthur ei feddwl yn adnabyddus 
mewn cyfrinachau ao ysgrifeniadau, a thrwy 
fod Mr, Watkins yn gyfaill iddo, cafodd y 
ddau eu cyhuddo o fod y peth a elwid y 
ryd hyny yn “Jacobiniaid,” sef chwyl- 
droedwyr, a gorfu i'r ddau ffoi o'r dref rhag 
cael eu cyl a GAM oos bn 
rhifyn o'r “Cy wn” wedi eu cy 
yr hwn, ddd oeddiad r rol, 
debyg o fod yn dderbyniol a phoblogai 
yr oedd Mr. Watkins yn ys gysylltiad a Mr. 
pregethu yn fynych i'r eglwys 
hon, ac ar eì thaer ddymuniad, d chwelodd 
yma yn 1796, a chafodd lonyddwch. Urdd- 
wyd ef ì gyflawn waith y weinidogaeth 
wrth 28ain, yn y flwyddyn hono. Ym- 
aflodd nyledswyddau ei swydd gyda 
phend i ì annead ei oreu, ; & ur 
gethodd lawer y flwyddyn gyntaf yn nghy- 
mydogaeth Porthyrhyd, Llangyndeyrn, 
einciau, Ponthenry, a thrwy y cwm hwnw 
yn Nghydweli, ao oddiyno i Lanyferi, 
ones, 


h 
f ì ed yn han ì 
yn Hanes y Bedyddwyr, gwn Mr. D.J 


WAT 


Gwelodd yr Arglwydd yn dda ilwyddo ei 
ymdrechion gorchestol mewn modd neillduol, 
canys derbyniodd gant a phump y flwyddyn 
gyntaf yn y cymydogaethau hyny. Aeth yr 
doldy yn y dref yn rhy fychan i gynwys y 
gwrandawyr, felly gorfu i'r eglwys ei wneud 
yn gymaint arall o faintioli 1797. Yn 
UN reget A tin er a 
eglwys a'r wyr Neillduol, ac unasan 
ar rhai Cyffredinol, fel y gwnaeth amryw 
eglwysi ereill yr un amser; ond efe a ganfu 
yn fuan fod yn yr enwad hwnw dued i 
leddu Sosiniaeth, dechreuodd ameu union- 
eb ei farn newydd a'r amryw athraw- 
iaethau ; ac wedi myfyrio a gweddïo llawer, 
efe a ddychwelodd yn ol at eì hen frodyr, a'r 
holl eglwys yn agos gydag ef, a odd 
dderbyniad wus yn 1805, yn nghy- 
manfa Cwmifor, a pharaodd yn un o'r 
gweinido ion mwyaf us yn mysg ei 
yr. Nid oes un eglwys yn ardal Caer- 
din a ddechreuwyd yn ei amser ef, heb 
od ganddo law fawr yn eu sefydliad, a 
gwelodd lawer blwyddyn o lwyddiant yn ei 
eglwys ei hun. Dywedir iddo dderbyn yn 
ystod ei dymor tua mil o aelodau; Cerid ef 
yn fawr gan eì holl gydnabod, a chan yr 
oglwys dan ei ofal hyd y diwedd, heb lesg. 
hau dim yn eu hymlyniad wrtho. Par d 
ei ffyddlondeb, eì boblogrwydd, a'i lwyddiant 
hyd ei farwolaeth, yr hyn a erodd le 
ehefin 21ain, ]841, yn 72 Mlwyddyn o'i 
eedran, a chladdwyd ef yn nghladdfa y 
Yr oedd Mr. Watkins yn ddyn o 
wneuthuriad cryf, lluniaidd, a serchog, 
ac o ran ei feddwl fywiog a chraffus; 
fel masnachwr, yn adiaro l am 6i onest- 
rwydd a'i gywirdeb; ac fel gweinidog a 
Christion, yr oedd ei holl enaid yn y gwai 
cariad at. yr achos goreu oedd ei brif gymell- 
ydd. Teithiodd lawer yn ei ddydd yn mhell 
ac agos, a hyny bron yn gwbl ar eì draul 
ei hun, gan nad oedd yn cael ond cyflog 
fechan iawn, hyd o fewn ychydig flynyddau 
ì derfyn ei oes. aM oedd yn ddyn o'r fath 
oreu, gymydog cym , yn uno 
bregethwyr goreu eì oes, a bn hefyd yn 
weinidog da ì Iesu Grist yn yr un lle, am yn 
agos i haner cant o flynyddoedd. Parhaodd 
ei feddwl yn fywiog a grymus hyd y diwedd. 
WA S, J., gweinidog y Bedyddwyr 
yn Llanfaircaereinion.. Ganwyd yn y 
ddyn 1799. Bu yn weinidog ar eglwys 
y yddwyr yn y dref uchod, ychydig dros 
dwy flynedd, a chafodd yr hyfrydwch o 
weled nad oedd ei lafur yn ofer yn yr Ar- 
glwydd, gan iddo gael y fraint o dderbyn 
amryw yn aelodau o'r eglwys. Yr oedd yn 
bregethwr doniol a phoblogaidd, meddai ar 
amgyffredion toreithiog, amledd geiriau, hy- 
awdledd naturiol ac effeithiol, cof gafaelgar, 
ywumiau gweddus a llais peraidd. Bu farw 
hwedd 19eg, 1834, yn 35 mlwydd oed. 


mwyd ef yn y flwyddyn 1714, yn mhlwy? 
anw y llwy â, 

Trefeglwys, Wr Drefaldwyn, ond ŵn fyw am 
y rhan fwyaf o'i flynyddau gweinidogaethol 





— 





— 


WAT 


yn Llanidloes. Dechreuodd ar ei weinidog- 
aeth gyoeddus tua'r flwyddyn 1779, efe a 
fu yn fraich gref i'r achos yn ei wendid, trwy 
thu a chadw cyfarfodydd eglwysig, & 
chafodd yr hyfrydwch o weled “' ewyllys yr 
Arglwydd yn llwyddo,” a lluosogodd. y 
gwrandawyr a'r aelodau crefyddol; ac yn 
ystod y 35 mlynedd y Medd, yn llafario, 

dangosod gred ne ar Fethodist- 
me yn Llanidloes, wrth a_ welsid ar ei 
gychwyniad, cododd ei ben er pob gorthrwm, 


safodd ei dir er pob , 8 gwreidd- 
iodd pren dan ruthriadau y dymeetl, a 


ei gangenau, daeth llawer o wran- 
dawyr crefydd i'w chofleidio, a'i herlidwyr i'w 
hroffesu. Dyn o gorffolaeth bychan oedd 
. Edward Watkins, cyflym ei ysgogiad, a 
ad ôl lafur cyoeddus yn cyd-deithio 
ei o us yn cyd-deithio 
a Mr. afydd Morris trwy y Gogledd, a 
thrachefn nì a'i cawn yn ymaith o s 
i'r pruddglwyfus John Pleroe. Teithiodd 
hefyd lawer ar hyd Gymru wrtho ei hun, gan 
bregethu efengyl y deyrnas, a bu farw ar eì 
daith yn nhref Uaergybl, yn Môn, Tachwedd, 
1815, claddwyd ef yn monwent y llan, lle y 
mae careg hardd wedi cael ei ar ei 
fedd. Bu Edward Watkins lawer gwaith yn 
pregethu yn Llundain, efe a fu unwaith yn 
pregethu o yn nghl y diweddar Barch. 
homas Charles, o'r , Oddiar Oan. i. 9, 
““I'rr meirch yn ngherbydau Pharaoh yh 
gyffelybais, fy anwylyd.” Adn oedd yr on 
wadaryp pregethu gyda grad 
mawr o ddineb a llewyrch yr Ysbryd 
Glân, a odd Mr. Charles ei fawr foddhau 
ar y tro. Pan gyfarfuasant gyntaf wedi 
hyny yn Nghymru, gofynodd Mr. Charles 
iddo, “Mr. Watkins, pa bryd y cawn eto 
glywed genych y bregeth “I'r meirch yn 
ngherbydau Pharaoh.” Pregethodd y bre- 
th hono amrywiol o weithiau yn Nghymru. 
r oedd Mr. E. Watkins yn hynod am ei 
arabedd a'i atebion parod a ffraeth. Yr oedd 
ganddo air yn ei amser i'w adrodd ar bob 
amgylchiad. Cychwynodd yn iach oddi- 
cartref i gymdei Dolgelley, a phre- 


gethodd yn y gymdeithasfa yn yr 6, o'r 
gloch y boreu oddiar Exodus xiv. 13. Yr 


oedd yr hen frawd Robert Jones, Rhoslan, 
yn pregethu o'i flaen ef oddiar Exod. xvii. 6, 
r oedd fy mrawd,” ebe E. Watkins,” “ yn 


taro y ig, a chaf finau hollti y môr, 
dylaswn ì gan hyny, yn ol pob trefn, fod yn 
gyntaf.” r oedd yr 


gan n holl eglwysi, a'i bregethau yn 
ol ac y: 
Un hynod ydoedd mewn gofal am ei eglwys 


u; Î, Methu u; 2, 


ethu byw yn dawel heb gredu; 3, Methu 





WAT 





6ll 


WAT 








peidio credu. Mae weithiau yn cael cfedu 
yn beth mor anmhosibl iddo a chreu byd; 
Ond eto yn ei fyw, ni all aros yn llonydd 
gyda'r anghredu; ao o'r fan hono, pan 
gaffo olwg glir ar dystiolaeth Duw, bydd 
credu yn th mor hawdd iddo ac anadlu. 
WATKINS, EDMUND, ygneinidog y 
Bedyddwyr yn y Blaenau, sir Fynwy. Gan- 
wyd ef yn mhlwyf Aberystruth, ger Ponty- 
pool, yn y flwyddyn 1720. Derbyniwyd ef 
ì'r eglwys yn Aberystruth yn 1740, a chan 
fod ei frodyr yn barnu fod ganddo ddoniau 
i'r weinido , hwy a'i hanogasant ef i'w 
hymarferyd, yn 1742, danfonwyd ef i'r 
athrofa yn Caerodor y ryd hwnw, dan ofal 
r Parchedigion Bernard, Foskitt, a Hugh 
vans, A.U. Ar ol marwolaeth 5 Parch, 
Morgan Harris, gweinidog eglwys y Blaenau, 
mA rystruth, rhoddasant wahoddiad ìi Mr. 
atkins ìi sefydlu yn eu plith, a chymeryd y 
gofal gweinidogaethol, gan fod ei lafur er ys 
cryn amser yn dra defnyddiol yn eu mysg. 
Urddwyd ef yn 1747, ond ni rhaodd yn 
hir i aros yn y Blaenau, o herwydd iddo 
briodi 1749, a Miss Elizabeth Gwyn, 
boneddiges o deulu tra chyfrifol, o'r Pwll, yn 
Llangwyn, o fewn pum milltir i Brynbiga, a 
chan fod ei thad a'i mam wedi cyraedd cryn 
oedran, ac heb un plentyn ond y ferch hon, 
efe a aeth i fyw atynt. Yr oedd hyn yn 
golled fawr i'r eglwys, drwy fod ei drigle yn 
ugain milltir oddiyno, er iddo barhau lawer 
o flynyddau i ymdrechu yn galed i ymweled 
a hwynt mor fynych ag y gallai, cafodd ar 
ddeall, modd bynag, fod e1 ymydogion o 
amgylch y Pwll yndraanwyboduso refongyl 
nid oedd nemawr o honynt myned i 
eglwys na chwrdd, ao yr oedd gan y rhan 
amlaf o honynt feddyliau drwg. iawn am 
bawb Ymneillduwyr. Ond wedi iddo fyw 
eu mysg am beth amser, dechreuasant ei 
farchu fel dyn o dymer hynod o dda, 
cymydog hynaws, ao un oedd yn barod i 
wasanaethu pawb ag oeddynt mewn angen 
o'i gymorth ; fel y daeth yn sylw cyffredinol, 
os oedd dyn da yn mysg yr Ymneillduwyr, 
mai Mr, wll, oedd efe. Difyr- 
yddo 
gan ddygwyddiad a gyme e pan 
drwy Br nbige, Aeth Mr. E. ì weled 
addoldy Mr. Watkins, ac esgynodd i'r 
areithfa; dyn o'r dref ag oedd 
proffosu crefydd ei hun, wrth ga 
ieithr yn myned i'r addoldy, a gafodd ei 
dueddu oddiar gywreinrwydd i'w ganlyn ef. 
Wrth ei ganfod yn yr areithfa drwgdybiodd 
nad oedd ganddo ddyben da, ac edrychodd yn 
hytrach yn anfoddlon. Sylwodd Mr. Evans 
ar ei agwedd, aci'r dyben o'i brofi, gofynodd, 
“* Pwy sydd yn pregethu yn yr areithfa hon f” 
Mr, Watkins, o'r Pwll,” atebai y llall, “Yr 
hwn sydd wr gwell na chwi.” Gwenodd 
Mr. Evans wrth glywed y sylw, a gwaeddodd 
y dyn drachefn, “' Deuwch i lawr oddiyna ac 
na wnewch wawd yn y fath le.” Daeth Mr. 
Evans ymaith wedi cael ei foddio yn fawr â 
sel y dyn a'i feddwl da am Mr. Watkins, 
Gwelodd Duw yn dda ìi wneud Mr. Watkins 


atkins, o'r 


yn offerynol i wneuthur llawer o ddaioni yn 
y parthau hyny; oblegid yr oedd ei galon 
wedi ymroddi at hyny; yn wir yr oedd ei 
galon, ei dy, a'i gôd, n agored i ddwyn yn 
mlaen achos ei anwyl Feistr. Pregethodd 
yr efengyl yn rhad dros ddeugain mlynedd i 
gynulleidfa. dlawd, adgyweiriodd yr hen 
gapel yn Brynbiga, ac aeth ilawer o draul 
i'w wneud yn fwy cyfleus. Helaethgdd hefyd 
y lle o addoliad yn Nghaerfawr, gan 
ychwanegu oriel mawr, a gwneud bedyddfan 
ym agos iddo. Fel yma 1 prahaodd y gwas 

wn i Grist yn frwdfrydig a gweithgar yn 
ngwaith yr Arglwydd, hyd oddeutu dwy 
flynedd cyn ei farwolaeth, pryd yr oedd yn 


analluog ìi farchogaeth na cherdded i'r 
addoliad, drwy adfeiliad mawr, ao fel hyn 
cafodd eì iwo i'w 


ge W Daeth y Parch. 
James Williams, o Raglan, ychydig cyn ei 
farwolaeth i ymweled ag ef, pryd yr ar- 
wyddodd ei feddwl na fyddai iddo fod yn hir 
yma, a dymunodd arnoi bregethu arol ei 
farwolae n oddiar 2 Tim, MYN ï,;8. Cafodd 
êl gymeryd gan y parlys utu pythefnos 
cyn ei farwolaeth, a chafodd ei enaid yw 
fawr ei ryddhau Gorphenaf 3lain, 1798, yn 
y 78 flwyddyn o'i oedran. 
WHITE, JOHN, oedd nodweddiad hynod 
yn god Vv Weriniaeth Gromwelaidd. Yr 
oed yn ail fab Ba White, hcn o'r 
eylan, yn sir . Ìle gan ef 
flwyddyn 1590. Aeth i gole “y Iesu. yn 
Rhydychain, yn y llwyddyn 607, ac ar g 
aros yno am o amser, symud- 
odd ì Middle ; ien M lle y daeth yn Ddadlon- 
Bargyfrei iol, ac yn ganlynol yn un o 
eistri y Fainc Farnol gymdeithas hono, 
Gan eì fod yn enwog fe horwr, gwnaed 
ef gan y blaid buritanaidd yn un o'r Medd- 
iantroddwyr, er prynu ìi mewn feddianau 
eglwysig i'w rhoddi i'w plaid eu hunain. Yn 
dwy yn 1640, etholwyd ef yn aelod bwr- 
eisol dros Southwark, yn y Senedd Hir, 
lle yr hynododd ei hun trwy ei elyniaeth 
greulawn yn erbyn yr esgobion a'r canon- 
iaid, a phan etholwyd ef yn un o'r Pwyllgor 
dros Grefydd, i'r hwn y byddai fynychaf yn 
gadeirydd, yr oedd tuhwnt i bawb ei 
greulonder gelyniaethol yn erbyn y clerig- 
wyr uniongred. Ei weithiau argraffedig 
ydynt ei areithiau yn y senedd, yn y flwyddyn 
1641, TAe fêrst Century of' Scandalous Mal- 
y onyt Driests, made a adesidied 4nêo Bene- 
fices by relaîes, yn warplyg, 
wedi ei argraffu yn Sd dlundain,” S798 
bwn ba6d 1643. nie goel yr 
wn a ysgrifenw nddo yn er 
yr bion, yn dwyn dyddiad o 1644. Bu 
arw 


onawr 29ain, 1614-5, a chladdwyd ef 
yn odlwyg y Deml. yn Llundain. 

W » BENJAMIN, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Nhrefcastell a Chymwysg, sir 
Frycheiniog. Brodor oedd o ardal Abertawe. 
Ganwyd ef yn y llwyddyn 1835. Derbyn. 
iodd ei dysgiaeth athrofaol yn Aber- 
honddu, lle yr enillodd gymeradwyaeth 

inol yr athrawon ar myfyrwyr, 
an adawodd efe y coleg, efe a sofydlodd yn 








WIL 612 WIL 
Nhrefcastell a Chwmwysg, y flwyddyn ! y coffeid ymadawiad disymwth, yr hawdd 
a'r caredig Alaw Goch a'r fuchedd hon. Bu 


1862. Yr oedd amgylchiad ei iechyd an 
hytrach yn wanaidd ar y pryd rhai gweith- 
iau, a pharhaodd felly drwy ei oes; ond er 


nad d yn gadarn efe a weithiodd yn 
galed, yn neillduol er addysgu yr ieuaino. 
air wythnos cyn ei farwolaeth aeth tuag 
adrefat ei berthynasau 'Tontrefchwith, 
ger Abestawe,. Ar y 26ain o Fawrth, 1867, 
hunodd yn yr Iesu y gyss ieuanc talentog 
wn i Grist; a gadawodd y byd trallodus 
hwn am fyd o orphwysfa. Oladdwyd ef 
Bethel Llansamled, pan pregethodd y 
arch. Dr. Rees o Abertawe, a gweinidog- 
ion ereill J wasanaethasan ar Mi MT 
gylchiad. yrfa fawr a. ymgasg i'w 
angladd a brofai mor Í fawr yr hoffid ef, nid 
n unig gan ei gynulleidfa, o: he 
Weinido, Ton ac ereill o'r ardaloedd. fyd gan 
W YDD, Yswain, (Alaw 
Goch,) Ymnyscynon, ger Aberdar. Brodor 
oedd o ardal Pontfaen, Bro Morganwg. Gan- 
wyd ef yn y flwyddyn 1811. Symudodd ei 
rieni a'r teulu i Aberdar, pan oedd efe yn 
ieuanc. Tyfodd i fyny yn wr ieuanc parchus 
a chymeradwy iawn gan y rhaioll a'i had- 
waenai, a thrwy ddiwydrwydd a llafur dan 
nawdd rhagluniaeth haelionus a damweiniau 
ffodus bywyd, cynyddodd mewn golud, fel 
y daeth yn berchen ar gyfoeth dirfawr; 
ond er cael ei ddyrchafu i'r fath lawnder a 
llwyddiant, eto ni anghofiodd Alaw Goch 
gweithiwr, i'r hwn yr oedd efe yn gyfi 
calon, ni chaì yr un gweithiwr fod mewn 


angen os ddai efe am dano, hebiddo ef 
amlygu ei gydymdeimlad tuag eto, trwy 
roddi iddo ryw gynorthwy er ei gysuro. 
Yr oedd efe hefyd yn fab tangnefedd, pan 


ìi dadl rhwng meistriaid a gweithwyr, 
yddai yn ymdrechu ei oreu i ymheddychu 
rhyngddynt a gwastadhau pob terfysg ac 
anghydfod. Yr oedd ei haelioni at bob achos 
da yn ddiarebol, a'i frwdfrydedd dros bob 
peth perthynol ì Gymru a Chymraeg yn 
dirfawr. Efe oedd colofn benaf yr eistedd- 
fod genedlaethol. Yr oedd efe yn wr o 
dymerau hynod o garuaidd, ac ar bob ach- 
lysur amlygai y cyfeillgarwch siriolaf tua 
at ei gydwladwyr y Cymru. Fel cadeirydd 
mewn eisteddfodau, yr oedd yn un o'r gor- 
ouon yn Nghymru, Yr oedd ei hynawsedd, 
ei ft rwydd, a'i ffraethineb parod, yn 
darostwng pob annbrefn, ac yn dwyn pawb 
i ufudd-d Enillodd radd dda fel bardd a 
llenor Cymreig, ac nid oedd genym foneddwr 
ond efe yn medru “' canu ar ei fwyd ei hun.” 
Ond er ei holl ragoriaethau, cadernid ei 
gyfansoddiad, llawnder ei gyfoeth, dyngar- 
wch gwladgarol ei galon, eì frwdfrydedd Cy- 
mroaidd, eì awen a'i athrylith, eì hynawsedd 
a'i garedi dd— Efe a fu farw. “Os 
lladd y ffrewyll yn ddisymwth, efe a chwardd 
am ben profedigaeth y diniwed.” Nid ein 
teimladau ni yw rheol Duw i weithio. Yr 
oedd Alaw Goch yn berchen llawer o gyfoeth 
tiriawg, heblaw gweithiau glo helaeth, a 
bu ei farwolaeth yn golled fawr i ganoedd 
lawer o bobl. Gyda thrymdor a hiraeth calon 


Ban yn cerdded at omeaf 
e 


farw yn ddirybudd, ar darawiad amrant, 
reilffordd yn 
nybont-ar-ogwy, Chwefror 28ain, 1863, 
pan yn 62 mlwydd oed. Yn ei farwolaeth 
isyfyd col ymru un o'r gwladga 
mwyal cywir galon a dirodres. wodd 
ar eì ol ddau fab ac un ferch, y rhai, yn 
nghyd a'i anwyl briod,îa adawodd i alaru eu 
d ed, am briod hynaws a_thad 
Dyn hynod yn eì oes ydoedd. 
Claddwyd ef mewn vault yn ngladdfa gy- 
oeddus Aberdar, pan y gren ddwyd ar yr 
achlysur gan y Parch. . Charles, Aber- 
carn, yn awr o Aberystwyth, hwn a rodd- 
odd anerchiad priodol a theimladwy ar lan y 
bedd, a diweddodd weddi. 
WILLIAM3, JOHN, arch-ddiacon Aber- 
teifi, ac un o athrawon coleg Llanbedr. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1792. Yr oedd 
enw y gwr hwn yn hysbys trwy holl Ewrop, 
felun o'r prif ysgoleigion Groegaidd yn ei 
oes, ac fel awdwr amryw o lyfrau gwerth- 
fawr, a threithodau byw ddol, ieith- 
yddol, hynafiaethol, athronyd ol, a duwin- 
yddol. Yr oedd hefyd yn Gymro o'r iawn 
w; a dadleuodd lawer yn ei flynyddoedd 
olaf dros gael esgobion Oymreig i Gymru, 
yr hyn sydd yn dra ang! ynefin y mysg 
urddasolion eglwysig o Gymru. r oed 
efe yn rhyddfrydig yn ei olygiadau gwleid- 
iadol, ac yn ei syniadau aì gmddygiadau 
tuag at Ymneillduwyr. Bu farw er galar 
mawr i'w berthynasau a lluaws mawr o gyf- 
eillion ar y 25ain o fia Rhagfyr, 1858. _ Peru 
ei enw mewn coffadwriaeth hir yn Nghymru, 
fel archddiacon Ceredigion, a_diweddar brif 
athraw yn athrofa Gymreig yn Llanymddyfri. 
Dyn yn cydymdeimlo i'r byw a'n gwlad a'n 
cenedl oedd efe. Fel yngolaig safai yn uchel, 
ymofynid am ei gymdeithas a'i gyfeillgarwch 
n lawer o foneddigion blaenaf y wlad, eto 
yddai yn siarad raeg, yn ysgrifonu 


Cymraeg, yn astudio Cymraeg, yn u 
pelydrau dysglaerion ar gonglau tywyllaf 
Ìlenoriaeh Gymreig, ac yn d mawr sel 


dros ei wlad, a'i iaith, a'i genedl. 
WILLIAMS, DAFYDD. Nid yd 
wedi cael allan le nao amser genedigaeth y 
Caniedydd melys hwn. Treuliodd gryn lawer 
o'i amser yn mhlwyf Llandeilo-fach, yn sir 
Forganwg, os nad yno y ganwyd ac y mac- 
wyd ef; a “Dafydd Williams o Landoilo- fach” 
y gelwir ef ar wyneb ddalen yr argraffiadau 
cyntaf o'i lyfr. Bu am lawer o flynydÌdau 
n athraw un o'r ysgolion Cymreig dan 
am Bevan, o Lacharn, a'r Parch. Griffith 
J onen, o Landdowror. Wedi bod am amser 
maith yn gynghorwr neu bregethwr derbyn- 
iol yn mysg y Trefnyddion Galfinaidd, ym- 
unodd rai Ylynyddau cyn ei farwolaeth a'r 
Bedyddwyr. Yr oedd ef yn un o'r aelodau 
n gorffolwyd eglwys y Bedyddwyr yn 
roosyparc, plwyf Llanbedr-y-Fro, gerllaw 
Caerdydd, a_bu yn pregethu ac yn llafurio 
yn mysg yr eglwys nowydd hono hyd ei 
farwolaeth, yr hyn a gymorodd lo yn y 


amgylchiadau 


WIL 








flwyddyn 1794; yr oedd yn hen iawn pan y 
bu farw. Nis gwyddom pa le y claddwyd 
Cyrddia yrb hen yr ol nedi, sir Gaer- 
, wn sydd wedi marw er ys bly- 
neddau Yellach, yn dweyd fod ei dad eî & 
Dafydd William yn gyfeillion mynwesol; ac 
yn ol tystiolaeth y eon wr hwnw, y prif 
achos o ymadawiad yr hen brydydd â i hoff 
gyfeillion y Trefnyddion, oedd eì anghysur 
uluaidd, " hwn a achosid gan ei wraig, 
hon, fel y dywedir, oedd yn nodedig o 
Mdiffaeth &o anynad. Nid ymddengys fod 
sain ei delyn beraidd ef yn effeithio ar y 
ìg nw t hon i beri i'r ysbryd drw 
ymadael a hil wnelai telyn Dafydd 
t 


fu ìddo ymadael â hwyn yn ei hen d 


T068, nes 
yw ei berseiniau yn ddigon i doddi y galon 
galetaf; a chafodd canoedd o'n ên u 
&'n mamau yn Israel eu traed yn rhyddion 
““o'r pridd tew a'r clai tomlyd,)” lawer gwaith 
cyn hyn wrth eu oanu, eu dyblu, a'u treblu, 
yn hen gyfarfodydd Um hwyliau mawr. 
WILL ad O " DAW ID, o Gaerdydd, 
& an nghymydo Llangadog, sir 
Gaerfy in, yn mis Mawrth, 1823. fe a 
odd yn ìeuanoi Defynog, Brycheiniog, 
e y treuliodd gryn dymor 01 fywyd mewn 
lled isel. Pan yn dra_ieuanc 
efe a ddangosai lawer o gymwyedor ac awydd 
i drosglwyddo addysg i ereill; o herwydd 
hyny efe a gafodu ei osod o dan ofal gweini- 
dog yn Hanover, sir Fynwy, er ei toi 
i'r coleg; ao efe a gynyddodd i'r fath raddau 
yno fel y cafodd dderbyniad yn 184t3-4, yn 
efrydydd ì goleg Homerton. Efe a ymadaw- 
odd a'r ooleg yn 1848 ; ac yn Chwefror, yr 
un flwyddyn, efe a sefydlwyd yn .heny- 
bont-ar-ogwy, Morganwg; &c yn fuan ar 
ol hyny eî & briodwyd a merch ieuanc, o'r 
Cwrt, Llauofer. Yn ngwanwyn l184ô2, efe â 
dderbyniodd arolygiaeth eglwys Ebeneser, 
Caerdydd, lle yr arosodd hyd ei farwolaeth, 
yr hyn a ddygwyddodd Hydref 26ain, 1856, 
pan nad oedd ond 39 oed. Yr oedd ganddo 
alluoedd meddyliol awchus ac ysplenydd, a 
hyny mewn ystyr i raddau anarferol. Ei 
gyjmwyader mwyaf neillduol ydoedd tuag at 
4D 


6138 


WIL 





—_—_ 


ddadansoddi pethau, yr h 
ffurfio treithodau a b 





a'i galluogai i 
un o'i bregethau 


gyda chryn irdeb a gphrydferthwch, yn 
enwedig y cyfryw ag a fyddai ŷn dwyn y 
nodwedd esponiadol neu gyfredol, y rhai a 


fedrai efe drwy ei ddeongliadau a'i gydmar- 
iaethau, wneud yn hynod o darawiadol a 
dyddorol. Fel llefarwr oydnabyddid ef yn 
un o feistriaid penaf y doniau O ig, fel yr 
oedd ei arddull amrywiog yn dodi ei 
bregethau o'r dechreu i'r diwedd, cario 
rhyw effeith annarluniadwy ar feddyliau y 
gwrandawyr. 

WILLIAMS, MOSES, offeiriad Defynog, 
sir Frycheiniog. Ganwyd ef Mawrth yr 2il, 
1684, mewn llea elwir Glaslwyn, sir Aber- 
teiti. Cafodd addysgiaeth yu ysgol ramad- 
egol Caerfyrddin; oddiyno efe a symudodd i 
brif athrofa. Rhydychain, ao aelododd ei hun 
Mai 31ain, 1105. Graddiwyd ef yn mabydd 
y celfau, term Miangel, 1708, a. chorfforwyd 
ef yn yr un gradd yn Nghaergrawnt, lle y 
derbyniodd y radd o A.C., yn 1703. Ar yr 2il 
o Fawrth, 1708, ei ddydd genedigaeth, pan 
ddechreuodd ar ei bedair blwydd ar hugain, 
urddwyd ef yn ddiacon yn St. James, West- 
minster, gan Dr. Trimmel, esgob Norwich, ao 
yn offeiriad yn Fulham, gan Dr. Othley, 
esgob Tyddewi, ar y 31ain o Fai, 1713, gan 
yr hwn y cyflewyd ef i fywioliaeth Llan- 
wenog, sir Aberteifi, yn 1715. i'r hon y caf- 
odd eì gyflwyno gan yr Arglwydd Ganghell« 
ydd Cooper. Oafodd wedi hyny ei benodi, 
yn 1716, i ficeriaeth Defynog, yn Mrychein- 
10g, ar anrhegiad Tywysog Cymru, ac efe a 
swydd-freiniwyd ar Mawrth 3ydd, 1717, 
Ymddengys yn ol y cof-lyfr, iddo yn 1718, 
briodi Miss Margaret Davies o'r plwyf hwnw, 
o'r hon ni chafodd blant; yn y cofnodi 
darluniai ei hun o Oellan, sir Aberteifi, Yn 
1724, efe a gyfnewidiodd Defynog am ber- 
soniaeth Chilton Trinity a ficeriaeth S$, 
Mary, yn Bridgewater. Etholwyd ef yn 
gymrawd o'r g mdeithas freiniol, yn 1732, 

el ysgolor a hynafiaethy ymreig, 
oodd ei alluoedd o'r radd uchaf, ac yn un i'r 
goreuon a gynyrchodd Cymru erioed. Yn 
1926, efe a gyooddodd waith ag oedd fel 
cynyrch llafur ac ymchwiliad mawr, yr hyn 
oedd ddangoseg egwyddorol o farddoniaeth 
Gymreig, wedi eì ddyogelu mewn ysgrifen 

'da'r llinellau cyntaf. Yn 1730, yr ym- 
i ngosodd cyfreithiau Hywel Dda, mewn 
c fawr unplyg. Dywedir ar y wyneb- 


ddalen fod y gwaith mawreddog hwn wedi 
ei gyfieíthu i'r Lladin gan Dr, Wotton, drwy 
gynorthwy Moses Williams, ao nid all fod 


un amheuaeth oddiwrth brofion mewnol, 
mai y diweddaf oedd a'r llaw fwyaf yn y 
gwaith, oblegyd mae'r gwaith wedi eì wneud 
mor rhagorol, fel nad oes braidd un camnsyn- 
iaeth i'w gantod ynddo. Y mae yn deilwng 
o gofnodiad yma, fod Mr. Moses Williams, 
ofteiriad Defynog, fel awdwr neu gyfìeithwr, 
wedi cyoeddi amryw lyfrau o fawr werth, 


X mae oi goffadwriaeth yn deilwng o barch, 
o herwydd y gwasanaeth cyffredinol a wnaeth 
i grofydd yn eì ddydd. Bu yn offerynol â 





WIL 





ddwyn allan argrafflad neu ddau o'r Beibl 
yn Gymraeg, mewn dull lled dlws. Yr 
oedd wedi gwneuthur rhai gwelliadau yn- 
ddynt rhagor yr agraffiadau laonorol. Di- 
wygiodd gryn lawer ar y sillebiaeth. 
Rhoddodd oes y byd yn mhen uchaf pob 
tudalen. Ychwanegodd daflen o bwysau a 
mesurau y cynoesoedd er eglurhau y rhaì 


y cyfeirid atynt yn yr ysgrythyr. Cyfieithodd 


a chyoeddodd yr Apocrypha, y gweddiau, a 
chanonau yr Eglwys Sefydledig. Cyoeddodd 
y rhai hyn yn gysylltiadol a rhai o'i Feiblau, 


ond nid ar cyfan, achosa hyn amheuaeth pa 
un ai dau argraffiad ynteun a ddygodd allan, 
oblegyd y maent yn gysylltiedig a rhai o'i 
Feiblau, yin > mae e ebddynt. Y farn 

af in yw, mai un argraffiad a 
ddygodd allau, ond ddarfod i'r ymneillduwyr 
brynu nifer mawr o honynt heb yr Apo- 
gweddiau, a'r canonau, fel y - 
; BO 


un argrafflad er mwyn yr Eglwyswyr. Daeth 
y rhan flaenaf o'r 
a'r llall yn lled fuan wedi hyny. 


yn - 

wywyd ef ìi dd allan gan y 
Gymdeithas er Lledaenu Gwybodaeth Grist. 
ìonogol. Ymddengys ei fod yn dra dysgedig 
a llafurus, ac yn ewyllyswr da i'w gyd- 
nedl. Ymaey Beiblau a gyoeddodd yn 


sor gwerthfawr yn ngolwg eu perchenog- 
ion h Y heddyw. Yr oodd awdwr i 
oddentu umtheg o lyfrau , &'r oll 


wir werthfawr. e hefyd a adawodd i lyfr- 
ll Bodleian brawf arosol o'i ddiwydrwydd, 
fie mae pedair cyfrol unplyg yn ei lawsysgrif 
ef ei hun, yn cynwys cofres o'r llyfrau sydd 
yn aros yn yr ystorfa hono. Gadawodd yn 
ei ewyllys liad tra_ gwerthfawr o lyfrau 
ac ysgnfeniadau, yn perthyn i hanesiaeth, 
taith, &c arferion eì wlad enedigol, i'w nodd- 
wr lydd I Maeclosftiold, syn a. y oofiyfriad 
lwyfol, c ef yn St. Mary, Bridge- 
Par Mawrth yr 2il, 1742, yn 68 mlwydd 
oed, wedi bod yn yr offeiriadaeth 34 o 


flynyddoedd. 

Ŵ » DAFYDD, gweinidog y 
Wesleyaid, a anwyd yn Siglan-fawr, Llan- 
fair-y-borth, sir Fon, yn y flwyddyn 1785. 
Ymunodd a'r Wesleyaid yn nechreu 
flwyddŷn 1806, pan yn 21ain mlwydd . 
Dechreuodd bregethu yn y flwyddyn 1807; 
cychwynodd ei fywyd cyoeddus dan ystyr- 
iaethau dwys o ddrwg od, ac o ogoniant 
crefydd Orist. Wedi dair blynedd yn 
pregethu yn gynorthwyol, dechreuodd ei 
weinidogaeth deithiol yn y flwyddyn 1810, 

y penodwyd ef ìi Lanrwst. Yn Aber- 

we yr ocdd y flwyddyn g urddwyd ef. 
Teithiodd dair ar ddeg o flynyddoedd cyn 
priodi. Yn y flwyddyn 1822 bu yn uwchrif. 
Aeth ef trwy lafur mawr mewn cylch- 
deithiau eang a gw g. Penodwyd ef 
yn y Rwyddyn 1823 ìi gylchdaith Aberyst- 
wyth ond i Llamdloes. Yn y flwydd- 
yn 1890, sefydlwyd ef yn Nghaerdydd, ac 

n y flwyddyn 1893, symudodd i Ferthyr; 
fre yma, cyoeddodd bregeth ar y testun, 


614 








“* A'r gair a. wnaethpwyd gnawd, &c.” 
Y Ran ymhyfrydai efb í fwyaf ynddynt 
ynt—Teyrnas, neu Freniniaeth Orist— 
Ymgnawdoliad y Tragywyddol Air— Ethol- 
edigaeth gras, &c. Br ei fod yn ysgrifenu 
yn nerthol, ac yn myned allan o'r ffordd 
gyffredin i drin ei bwnc, yr oedd yn fwy 
goleu yn y pwlpud nac ydoedd o eglur ac 
ystwyth drwy y wasg. Byddai ormod 
aithi neb yn y swyddfa dd rhai o'i 
wddegau mewn ysgrifau a anfonai efe yn 
achlysurol i'r Eurgrawn. Yr hyn a allasai 
fod yn ystwyth iddo ef oedd yn aneglur 
iddynt hwy. Yn y pwlpud yr oedd ef y 
rhan ! ynychaf yn eglur, grymus, a thre 
awdurdodol. Yn y flwyddyn 1840, pan lun- 
lwyd dirprwy genadol y dalaeth ogleddol, 
etholwyd Mr. Williams ì fod yn ysgrifenydd, 
Nid dyn c ìn oedd Mr. Williams, ac ni 
thriniai eì faterion mewn ffordd gyffredin ; 
& pharai hyn i lawer fethu ei ddeall ar 


wedi ei brynu gan wr mawr am yfed, a 
ob tafarn 


wedd aeth o law Mr. Williams i berchen 
newydd. Cafodd hwn drachefn draf, 
fawr ganddo, am y mynai fyned at bob capel 
Wesleyaidd drwy y cymydogaethau, ac os 
oedd y meistr hwn yn wrthwynebol i grefydd, 
N oedd mor ddig wrth y ceffyl ag ydoodd 
aluam wrth ei asen, pan drodd o'r neilldu 
ao 4 gweegodd ef yn erbyn y mur, Pan yn 
teithio yn Beaumaris un tro, a chyllid 
gylchdaith yn syrthio yn fyr ì gyfarfed a'i 
gyflog ef, awgrymodd wrth y blaenoriaid fod 
angen am wneud y diffyg ì fyny. Cerddai 
ef yn ol ac yn mlaen yn y cor, tra siaradai y 
brodyr am y pethau arianol. ““ Wel frodyr,” 
meddai un, “ dyma gasgliad a wnaethom at 
ryw beth y byddo arnom ei angen.” Yr 
oedd un arall am oi gaol at y capel. 
yn wir,” meddai all, “ymae yn arw i 
ni adael Mr. Williams ar ol, dewch i ni 
uc FE HiH NEC 
ini ery o'r wnw 
ì dalu iddo Ar hyn dy odd Mr. Williams, 
“' Beth ddywedaist ti? Does arnaf fi eisieu 
moth drugaredd,—gwna gyfiawnder a mi— 
cyfiawnder mi, a phaid a 


ch yn unig â 
son am dy drugaredd.” Yr oedd efe yn 








WIL 


fawr a manwl dros 
chafodd yr hyfrydw 
Parch. Spenoer Williams, yn myned allan 
Wn genadwr Wesleyaidd ì Awstralia, lle y 
afuriodd yn llwyddianus. Ymsefydlodd Mr. 
Williams yn Lerpwl fel uwchrif, a llafuriodd 
tra Y bu yno yn ol ei allu hyd y diwedd. Yr 
oedd o ran ei gorff o faintioli cyffredin, o ym- 


dd deuluaidd; a 
o weled ei fab y 


ddangosiad dynol a euthuriad cadarn, 
heb fod o gorffolaeth rhy drwchus; ei 


wynebpryd yn llawn, llyfn, a glandeg, talcen 
llydan Taf, heb fod yn rhy uchel, yn cys- 
godi llygaid bychain gleision, llawn o sylw a 
chraffder; gwallt gwinau byr, yn cael ei 
osod i dyfu ar i fyny ; y trwyn ar ffurf eryr- 
aidd, ar wefus isaf yn taflu ychydig i'w 
arfod. Yr oedd yn ddyn d a difrifol. 
r oedd cywirdeb annibyniaeth ac eofndra 
yn argraffedig ar ei wedd, fel dangoseg i'r 
meddwl mawreddog a hreiddgar o'i . 
gysgodau gysuron a nerth nnt d fel yr oedd 
o u yr hwyr yn c oi o'i amgylch. 
Pu farw Mehefin 24ain, 1502, ea 77 
; &'r 62 o'i weinido . 
WILLIAMS, ENOCH, AC einidog 
Bodyddwyr yn Mount. Pleasant, Abertawe. 
yr Tydfil oedd Mr. Williams. 
Ga wyd ef yn y flwyddyn 1808. Gwnaeth 
Mr. Williams broffes o grefydd Orist pen yn 
dra_ienano, a derbyniwyd ef yn aelod yn 
Nhgapel Seion. _ Yr oedd yr eglwys hono yn 
coleddu meddyliau parchus iawn am dano. 
Yn lled fuan ar ol proffesu, teimlodd gy- 
melliad yn ei ysbryd ì bregethu Orist ; wedi 
i'r eglwys ddeall hyny, anogwyd ef yn daer 
i ddechreu, yr hyn a wnaeth gyda gwylder a 
gostyngeiddrwy d, gan ystyried pwysig- 
rwydd y gwaith yr ymaflai ynddo. Yn mhen 
sbaid o amser ar ol hyn, aeth i athrofa 
aerodor am bedair blynedd, ao oddiyno i 
Glasgow, lle y derbyniodd y radd o athraw 
yn y celfyddydau.  Neillduwyd ef i waith y 
weinidogaeth yn Thrapstone, sir Northamp- 
ton. Symudodd oddiyno yn mhen ychydig 
flynyddau ìi Gaerwrangon, ac ddiweddaf 
oll i Abertawe. Yr oedd yn ddyn gwir fawr, 
ao yn sefyll yn 1: rhes flaenaf o bregethwyr. 
Yr oedd ei iechyd yn gwaelu er ys r 
blynyddau; er fod eì amgylchiadau yn gy- 
foethog a'i hapusrwydd teuluaidd yn helaeth, 


a'i barch r eglwys yn fawr, gwaelu yr 
oedd o R ma o'r diwedd Er babell 
mpo. Ychydi nosau cyn ei farwol- 


aeth symudodd of a'i deulu i dy ei fam ì 
Perthyr, ao yma y bu ef farw, a'i bwys ar 
Iesu Grist, Hydref 12fed, 1851, yn eì 43 
flwyddyn o'i oedran, gan adael gyeddw 

8 a dau o blant ar ei ol, ydd ei 
angladd ymgasglodd torf fawr nghyd i 
dalu y gymwynas olaf o barch i'w wedd- 
illion marwol, drwy eu hanfon hyd yn 
mynwent Capel Seion, Merthyr. Ar yr 
ysur pregethodd y _ Parch. J. Jones, 


gweinidog Y e, oddiar Dat. xiv. 13, ac yna 
y gosodwyd ef yn ei dy newydd, hyd y dydd 
mawr. 


WILLIAMS, WATKIN, 


einidog yr 
Annibynwyr yn Drewen, 


igion. - 


615 


WIL 


—  —“——— ! gn 
— cc 
— a Eg D— GE ——W——  ————— 


ddiau , ì gael ei_“'hyfforddi yn mhen 
i ffordd." Wedi | bod am amser yn 
g, cafodd ei 


yNinbych y pryd hwpw pan y fadd 
olwg ar eì e ur 
ì Ot fel cpochadur 


fywyd tragywyddol. ac - 

blion yn addoli Puw, ôl 
enwad Annibynolyn ylle. Yn fuan wedi 
iddo ymuno a'r eglwys, hi fod ynddo 
gymwysderau ì bregethu, ac anogasant ef i 
arfer eì ddawn fel pregethwr i gyoeddi gair 


gmn yd Yma'n dy 
c wy ] wy am ysg- 
oliaeth, 8o ano ef gan ei frodyr 


crefyddol i fyned Ur athrofa, ac oedd y pryd 
hwnw dan ofal athrawol y Parch. Geo 
Lewis, D.D., Wrexham, lle, er ei ho 
wendid corfforol y cyrhaeddodd ryw aint 


o wybodaeth yn yr ieithoedd a y 
ein 


blyn 
derbyniodd alwad i'r weinidogaeth gan yr 
eglwys Annibynol yn y Drewen, Ceredigion, 
a neillduwyd ef i gyflawn waith y weinidog- 
aeth ar Mehefin 3ydd, 1819; lle y bu yn 

ddlawn a diwyd dros weddill byr eì oes. 

chwanegwyd at yr eglwys, yn ystod y pum 
mlynedd y bu yn Ìlafurio gyda bi dros 210 o 
aelodau. Fel pregethwr, yroedd yn boblogaidd 
yn mhob lle yr elai; cynwysaì ei bregethau 
rybuddion dwys i'r annuwiol, a chynghorion 
i bobl Dduw, i fyw yn agos at groes Orist. 
Priododd o gylch y flwyddyn 1822, â Sarah, 
merch i Mr. Davies, Dolgian, yr hon oedd yn 
aelod o'r eglwys oedd dan ei ofal, o'r hon. y 
cafodd un » yT hon & anwyd ychydig 
ddyddiau cyn ei farwolaeth. Yn nghorff y 
ddwy flynedd olaf o'i fywyd, anmharodd ei 
iechyd yn fawr, fel yr oedd arwyddion amlwg 
fod y ddarfodedigaeth wedi ymaflyd yn er 
gyfansoddiad. Mynych yn ei gystudd a'i 
wendid yr adroddai y pemll: — 


Os rhaid i'm' ddyoddof ar fy nhaith, 
Dywydd garw, &c, 


a thrwy orthwy cyfaill d d ef i'r 
dref; io gyn allan dadfeiliodd : ei ddaiarol 
y yn gyflym, a_bu farw wel yn yr 
Arglwydd, Chwefror 5ed, 1854, a chladdwyd 
ef yn mynwent eglwys Troedyraur, lle y 
rwedd yn dawel, hyd y dydd y daw yr 
esu ar gymylau y nef i newid y rhai byw, ac 


ì gyfodi y meirw. 
WILLIAMS, EDWARD, diweddar o 





WIL 


— — 





—  _—————— 


Frynbyga, sir Fynwy, ydoedd fab i'r Parch. 
D. Williams, gweinidog perthynol i'r Tref- 
yden en, Ye NAT 
organwg. nwyd ef Rhagf. , ; 
ac efe a. dderbyniwyd yn aelod o eclwys 
Crist yn y flwyddyn 1814... Dechreuodd bre- 
gethu yn Chwefror y flwyddyn 1826, gyda'r 
Trefnyddion Calfinaidd, ac efe, gwedi troi yn 
Annibynwr, a urddwyd yn weinidog yr ef- 
engyl yn nghapel yr eglwys gynulleidfaol yn 
Bethesda, Llanilltyd Fawr, yn Morganwg, 
Mawrth 19eg, 1829. Dealler iddo ddechreu 
ei yrfa Gristionogol, a dechreu pregethu yn 
mhlith y Trefnyddion Calfinaidd. Yr oedd 
efe, er pan ddechreuodd ddyfod yn gyoeddus, 
yn dra rhyddfrydig tuag nt gyfenwadau ereill, 
ac yn pregethu yn achlysurol yn mhlith yr 
Annibynwyr. Ei olygiadau rhyddfrydig ar 
lywodraeth eglwysig a'ì tueddaeanti vmadael 
â'i hen gyfeillion, ac ymuno â'r Annibynwyr 
yn y Groeswen, Morganwg, dan fugeiliaeth 
y pregethwr hyawdl hwnw, y Parch. Mr. 
Hughes. Yn gymaint a bod Mr. Williams 
yn dyfod mor gymeradwy fel pregethwr, efe 
a gafodd wahoddiad ì gymeryd gofal yr 
Eglwys Gynulleidfaol yn Methesda, ac efe 
a urddwyd yno megys y rhagddywedwyd. 
Yno nid oedd awyr y mor yn cytuno Â'i 
lechyd, ac efe a ymfudodd í 8t. George, yn 
sir Dinbych. Yma eto yr oedd awyr y môr 
yn gryf, ac yn ddrwg er ei iechyd; ac efe & 
ymfudodd ì Llanfairmuallt, Brycheiniog. 
Tlafuriodd yma gyda llwyddiant mawr dros 
ddeng mlynedd: eithr gan fod yn rhaid iddo 
bregethu yn y Gymraeg a'r Beisneg bob yn 
ail, yr hyn oedd yn ormod llwyth i'w gyfan- 
soddiad, efe a ymfudodd í Gwmbrân, sir 
Fynwy, lle yr oedd y gwaith yn ysgafnach. 
Llafuriodd yma gyda chymeradwyaeth mawr 
dros saith mlynedd: eithr o ethryb methiant 
y gweithiau yno, ymfudodd ìi Prynbyga, yn vr 
un air, i gymeryd gofal yr eglwys Seisnig. 
Yma efe a lafuriodd dan faich o afiechyd, 
tan fu raid iddo, yn y diwedd, roi ei weinidog- 
aeth i fyny yn gyfangwbl. Y symudiad 
diweddaf a wnaeth ydoedd i Ianmantffraid, 
sir Drefaldwyn, lle y bu efe farw Medi 16eg, 
1868. Yr oedd yn hyfryd gan ei gyfeillion, 
yn enwedig eì weddw, ei fod wedi gadael y 
fath dystiolaeth dda ar eí ol. Dwy awr cyn 
iddo farw, pan oedd Mr. James gweinidog 
Annibynol Llansantffraid, wrth erchwyn eí 
wely, efe a ddywedodd—*“' Dyma'r amser i 
fynegu i chwi gyflwr fy enaid.” 
gobeithio eich bod yn ddedwydd,” ebe 
Mr. Jones. '“ Y mae pob peth yn iawn,” ebe 
yntau—' Y mae Iesu Grist yn abl ao yn 
ewyllysgar i achub. Yr wyf wedi rhoddi fy 
hun iddo flloedd o weithiau; ac yr wyf yn 
awr yn ymddiried ynddo. Nid oes ) genyf yr 
amheuaeth leiaf na dderbyn efe Nid 
M fy Nhad nefol wedi caniatau í un owmwl 


yfod 


616 


— — —— hm ——  . 
— bu 


“Yr wvf 


WIL 


— ._ ——— 


— — 





m —— Y UT - —— 
— 


sant, Môn, a ymadawodd â'r byd hwn 
Mehefin 10fed, 1863, pan 





rieni o nifer y ffyddloniaid, hwy a ddygent 
eu plant i fyny yn addysg ac athrawì yr 
Arglwydd; a chawsant eu gwobrwyo drwy 
eu gweled hwynt oll wedi ymuno â theulu y 
ffydd, a'i tri mab wedi ymgyflwyno i waith y 
weinidogaeth Gristionogol. Dygwyd Mr. 
Thomag Williams ìi fyny i'r Arglwydd yn 
fore; ac yn fnan fe'i cymhellwyd îi ymarfer 
ei ddoniau ì bregethui ereill, yr unrhyw 
Iachawdwr ag v cafodd efe afael ynddo. 
Gwedi pedair blynedd o hyfforddiant yn 
ngholeg y Bala, derbyniodd alwad oddiwrth 
yr eglwys yn Llanddeusant, lle yr urddwyd 
ef. Ber ybu eí yrfa—poddiweddodd y nos 
ef; eithr efe a weithiodd tra ydoedd hì 
yn ddydd: a machludodd eì haul ddi- 
gwmwl. Yn ystod y ddwy flynedd y can- 
iatawyd iddo weinidogaethu, yr oedd ei lafur 
yn helaeth, ao yn mhell o fod yn ofer yn yr 


Arglwydd. 
WILLIAMS, WILLIAM, gweinidog y 
Bedyddwyr yn Ebenezer ac Aberteifi. Gan- 
wyd ef mewn lle a elwir Drefach, Llannant- 
gwyn, sir Benfro, o ríeni parchus a chyfoeth 
yn 1732. Yr oedd yn perthyn i amryw o'r 
boneddigion yn yr ardal. Bu farw ei fam 
tra nad oedd dwy flwydd oed, a chyn ei fod 
yn chwech mlwydd oed bu farw ei dad. 
Dygwyd ef i fyny dan ofal ymddiriedolwyr. 
Gosodwyd ef mewn dwy neu dair o ysgolion 
bwrddol.. Amlygodd y pryd hwnw fod 
ganddo alluoedd meddyliol oedyrn; byddai 
yn myned o flaen llawer o'i gyfoedion mewn 
dyszeidiaeth, Gwnaeth ei hun yn lled 
hyddysg yn yr ieithoedd Saesneg a Lladin- 
aidd, a dysgodd hefyd ramadeg y Frythoneg. 
Er na ohafodd y radd flaenaf o ddysgeidiaeth, 
eto, yr oedd vn ddigon o ysgolaig i gyflawni 
y dyledswyddau pwysioaf mewn gwlad ao 
eglwys, a bu yn dra ymdrechgar i wrteithio eì 
feddwl a. gwybodaeth inol, trwy ystod 
oes lled faith. Pan yn 19eg oed, priododd 
a Miss Bowen, o'r Llwyngwair, sef yn 1761. 
Yr oedd y eysvlltiad hwn yn addaw iddo 
lawer îawn o ddyddanwch, ond gwelodd yr 
Arglwydd yn dda ei chymeryd oddiarno yn 
v flwyddyn ganlynol ar enedigaeth plentyn. 
Rhoddodd yr amgylchiad hwn ogwyddiad 
mwy trwvadl i'w feddwl at bethau ysbrydol, 
fel y daeth i'r penderfyniad o wyno el 
hun af wasanaeth yr Arglwydd. Derbyn- 
iwyd ef yn aelod o eglwys y Bedyddwyr yn 
Nghilfowyr. Gwelwyd yn fuan fod ynddo 
ddefnyddiau gweinidogaethol, ao anogwyd ef 
i arfer ei ddoniau, yr hyn a wnaeth yn dra 
derbyniol a defnyddiol. Priododd drachefn 
ac un Morgan, yr hon a fu farw yn 
ddiblant. Parhaodd Mr. Williams i fod yn 
orthwywr derbynio ghilfowyr hy 
tTer » Pêân yr ymunodd a'r blaid & ymadaw. 
odd o herwydd y ddadl o barth arddodiad 
dwylaw. Oafodd ei urddo yn gynorthwywr 
Mr, John Rio yn Blaenywaun, 
Hyd»of 23ain, 1766, Bu yn dre ymdrechgŵr 


0af 








WIL 


— 21. jy — ms yp 
— mm O t*r awdur mr R0 — 


a llwyddianus yn y weinidogaeth. Priododd 
y drydedd wraig, eef Miss Lewis, o'r Llwyn- 
crwys. Dygodd hon iddo wyth o blant, nid 
oedd hon mwy na'r ddwy flaenorol yn perthyn 
i'r Bedyddwyr, ond yr Eglwys Befydledig. 
Yn y flwyddyn 1774-5, symudodd i'r dref ì 
fyw, yr hyn a fu yn achosi adeiladu y ty 
addoliad, a chafodd yr hyfrydwch o'i weled 
yn llawn o wrandawyr, a chlywed llawer yn 
dywedyd “ Awn gyda chwi.” Dymunai Mr. 
Williams gael myned o'r byd heb hir gystudd, 
a chaniataodd ei Dad nefol eì ddymuniad 
iddo. Pregethodd ei bregeth olaf Awst 11eg, 
oddiar Salm xviì. 15, “ Myfi a edrychaf ar 
Gy wyneb mewn oyfiawnder: digonir fi, pan 
ddihunwyf, â'th ddelw di.” Nid oedd neb 
o'i wrandawyr yn meddwl ei fod mor agos ac 
oeddi ben ei daith. Aeth i'w ystafell wely 
fel arferol ar hwyr y 14eg o'r un mis, yn y 
mwynhad o'i iechyd arferol, ao wrth ym- 
ddiosg, efe ae hunodd yn yr angeu fel ar 
drawiad amrant, yn 76ain mlwydd oed, wedi 
iddo fod yn dra llafnrus a llwyddianus yn 
ngwaith ei Arglwydd am 32 o flynyddoedd. 
Claddwyd ef yn mynwent Ebenezer, lle y 
clywyd ei lais, gyda mawr lawenydd, vn 
cyoeddi yr efengyl ganoedd o weithiau. Yr 
oedd Mr. Williams o ran ei berson yn nn 
prydferth a lluniaidd a a faintioli mwy nar 
cyffredin, o ran eì ymddan yn fonedd- 
igaidd. Yr oedd o feddwl parod a chyflym, 
ei synwyrau yn gryfion, a'i gof yn afaelgar. 
Yr oedd o dymerau araf a mwynaidd iawn, 
y rhaì a gadwai dan lywodraeth hollol, mewn 
amgylchiadau fra chvffrous. Fel pregethwr 
& gweinidog, meddai lawer o ragoriaethau. 
Ei bregethau vn gyffredin oeddynt vmar- 
ferol a phrofiadol, yn hytrach nac yn athraw- 
iaethol, wedi eu myfyrio vn fanwl. Yr oedd 
yn fugail eglwvs rhagorol. Yr oedd yn dra 
medrus i drin dysgybleeth eglwysig, a symud 
tramgwyddiadau ae ymrafaelion, yr oedd yn 
ofalus am ymborth cyrff i'r aelodau yn gystal 
a'u heneidiau, felly yr enillai serch a pharch 
y gwych e'r gwreng. Yr oedd yn gyfaill 
serchog & mynwesol, nid nwvdau oedd 
rheolau eî holl ymddygiadau. Gwnawd ef 





ceisio gorthrymu y gwan, byddai 
a ì olaf. Pell 


yddwyr yn Aberteifi ì sylw ao enwogrwydd. 
yT ì y gybeinu' » 
bwys ei adnabyddiaeth, ei gyfoeth, a'i swydd, 


Ìiz 
P gf an 


617 


777 —— ws —— O DEU 6 gg Re ——— 
n—— — a >d rn 


WIL 


— O 





Dduw, eto yr oedd amgylchiadau ffafriol 
iawn i hyny, yn nghyd ag i gyfrifoldeb yr 
achos yn ei sefyllfa fydol. Byddent yn 
rhoddi parch i'w cymeriad eu hwnain wrth 
ymuno âg ef, ac yntau yn blaenori mewn 
addoliad cyoeddus. Y mae yn gofus genym 
glywed am Mr. Williams, pan oedd efe yn 
edrych ar y bobl yn tori addoldy 
newydd, meddyliwn mai capel y dref ydoedd; 
daeth dyn ffol neu ynfyd a adwaenai yn 
eithaf da yn mlaen ato, gan ofyn iddo, “ Pa 
beth wyt ti yn wneud Williams?” “Gwneud 
lloc î ddal y defaid, Wil, ebe yntau, a wyt ti 
yn meddwl y bydd yn ddigon helaeth i'w 
cynwys.” “O,” ebe Wil, “Os cedwi diy 
geifr allan, bydd ynddo ddigon o le i dy 
ddefaid di. a llawer gormod, coelia di fi.” 
WILLIAMS, EVAN, Penycae, Llanarth, 
yn sìr Aberteifi.  Yrieuengaf ond un ydoedd 
o feibion Jenkin ac Eleanor Williams, saer, 
o bentref Llanarth. Cafodd ei eni tua'r 
flwyddyn 1808 neu 1804. Gwedi iddo gaffael 
rhvw gymaint o ysgol vn ei bentref genedigol, 
aeth i'r ysgol ramadegol a gedwid gan y 
diweddar Dr. Phillips, a chan yr hwn y der- 
byniwyd ef ìi aelodaeth vn eglwvs y Neuadd- 
lwyd. Bu yno am rai blynyddau, ai yno, 
neu yn rhvw le araÌl v dechreuodd bregethu, 
nìs gwyddom. (Gwedi hyny ymsefydlodd am 
beth amser fel gweinidog yn sir Fon. Aeth 
oddivno i'r America—i ba leynonis gwyddom. 
Dychwelodd oddiyno drachefn, ac wedi peth 
arosfa vyn Morganwg, daeth i'w arda]enedigol, 
& dewisiwyd ef vn weinidog yn Penvocae. 
Aeth i fvw i'r Ceinewydd, er mwyn, a lle v 
bu flynyddau yn cadw vsgol. Heblaw bod 
hyn yn help iddo atei fywioliaeth, effeith - 
iodd ei ysgol yn dda ary lle; ac y mae 
effeithiau eì ysgol i'w gweled ar lawer o 
deuluoedd yn Ceinewydd y dydd heddyw. 
Llawer o'r plant ag oedd ganddo ef y pryd 
hwn yn ysgolheigion, sydd yn awr yn benau 
teuluoedd, ac yn berchen plant eu hunain, 
âc, : mae y moesolÌeb a'r ehang yi 
& ddyspasant hwv yn ei ysgol, yn 
o angenrheidrwydd ar en plant hefyd, Yr 
oedd ei ymarweddiad yn wyliadwrus a christ- 
ionogol, a'i weinidogaeth yn dderbyniol yn 
Penvcae a'r gymydogaeth. Y mae coffadwr- 
iaeth barchus am dano hyd heddvw yn y 
Ceinewydd a'r ardal o gylch. Bu farw 
Ebrill 13eg, 1851, tus 48 oed, cyn i'w nerth 
agos dreulio allan. Oafodd ei gladdu yn 
Penycae, lle yv bu yn gweinidogaethu ddeng 
mlynedd. Yr oedd yn fawr ei sel dros an- 
rhydedd ei Arglwvdd, a mawr ei ddymuniad 
ar i'r Testament Newvdd gael eì weithio allan 
yn mhrofiad a buchedd cristionogion. 
. JOHN, Bullocksmithy, yn 
sir Gaerlleon. Mab ydoedd i Thomss a 


Mar eî Williams, ynddo, form yn 
Llandysailio- go. rteìfì, 
Ganed ef yn mis Ma y ct804. Cafodd 


WIL 





— —— ——— A —— 
— —— 


ryw gymaint o'i egolia yn foreu, a derbyn- 
Tlel ieuano yn aelod o'r eg- 





u—— 


ac yn y 
Morgan Samuel yn byw yno, a phan oedd 
Mr. Evans y Drewen, yn 


cyfeillachu yn amser 


lle y bu yn cadw ysgol ac weinidogaethu 
dros ryw yN y dymudod oddi- 
oi Bullocksmithy, lle y priododd, ac y 

u iddo un plentyn. Heb fod yn faith bu 
farw y wraig a'i phlentyn gyda hi. Tua'r 
un amser yn y flwyddyn 1834, dechreuodd ei 
iechyd yntau hefyd anmharu, o'r herwydd 
rhoddesi fyny ei ofalon yn Bullooksmithy, a 
daeth adref i'r Llynddu, at ei dad a'i fam Wn 
y flwyddyn 1835, yn wan iawn o iechyd, lle 
y cafodd bob tirionwch ar eu llaw; ond lle yr 
aeth ei afiechyd waeth waeth, a lle y bu yntau 
farw yn Awst y flwyddyn hono, o'r ddarfod- 
edigaeth, yn 31 oed. Oofodd ei gladdu yn 
monwentplwyf ei dadau, yn Llandysilio-gogo, 
a lle bellach y gorphwys ei dad a'i fam gy g 
ef. Bu ei angeu ef yD angeu graddol i'w 
fam. Yr oedd yn ddyn ieuano hynaws o 
dymerau, a'i ysbryd yn ddwys grefyddol, yn 
ysgolaig da, ac wedi treulio tymor defnydd - 
1ol i'w gyd-ddynion, yn ol ei hyd. Yr oedd 
dipyn yn nghyfeillach yr awen, ond nis 
gwyddom iddo gyoeddi dim yn Gymraeg neu 
y Beieneg, ond cyfarchiad ymadawol i'r 
arch. D. Johns ar ei fynediad yn genadwr i 
r., yr hwn a ar, yn Nys- 

ydd, 1826. Cyfieithodd y _“ Pererin 
nywaidd ” pan yn y Drefnewydd, allan o'r 
Youths' Instructor and Guardian, am Medi, 


1825, dernyn tlws yn y cyfieithiad, fel 
yn Baesneg gwreiddiol. Gadawodd ar eì ol 
goffadwriae us yn mhlith ei geraint 
a'i gydnabod. Yr oedd iddo ddau ewythr 


yn weinidogion yn yr Eglwys Wladol, a dau 
eroll gn ngwasanaeth y llywodraeth yn y 
gyllidfa. 


WILLIAMS, THOMAS, Tredemel, yD 
agos i Narberth, yn sir Benfro, oedd fab 
ieuengaf John Williams, Cilwernau, yn 
mhlwyf Llanina, neu COydblwyf, yn sir 
Aberteifi. Collodd ei fam yn foreu. Pa beth 
oedd natur y th grefyddol a gafodd 
nis dom. Pan achgenyn aeth i'r 
ye i'r Ceinewydd, at Jeremiah Lloyd, lle y 

d rifyddu & mesur yn dros ben. 
Pan adeiladid. llong newydd ar ol hyn yno, 
gelwid arno ef i helpu mesur ei chynwysiad, 


618 





— — 


— Y gu — 





Seisnig; gan aros 
edd yn barchus a chysurus. 
yr &mser hwn daeth rhyw 
dd wch drosto, a gadawodd vntau y lle; 
a daeth i Tredemel, lle y priododd ac yr aros- 
odd dros weddill eì oes. Bu yn gweinidog- 
aethu i'r gynulleidfa a ymgyferfydd yno am 
19 m) gyde rhwyddineb a chymerad- 
wyaeth mawr, gan gael yr hyfrydwch o 
weled y gynulleidfa yn cynyddu dan ei 
weinidogaeth. Heblaw pregethu ar y Sab- 
bathau a chyflawni dyledswyddau ereill y 
weinidogaeth, bu yn cadw ysgol yn y pentref 
am Y rhan fwyaf o'i oes yno. Yro edd ei 
ysgol yn ysgol dda iawn, a medr rhacorol 
ynddo yntau at y gwaith. Heblaw bod 
meibion ffermwyr a chrefftwyr ganddo yn yr 
ysgol, yr oedd ganddo amryw o ddynion 
1euanc o bryd ì bryd ag oedd a'u hamcan at 
y weinidogaeth. Yroedd yn fanteisiol iddynt 
1 ddyfod. yma am fod yr ardal yn Seisnig 
stala bod yr ysgol yn fanol. Byddu 
. W. Nithan yn cadw ysgol we wri 
ferched. Yr oedd Mr. Williams yn ddyn o 
synwyr naturiol llawn, yn hawddgar a siriol 
o wedd ac ymddygiad, a diwyd ac ymrous fel 
gweinidog ac athraw, yn gystal a diargyoedd 
o fuchedd, a derbyniol yn yr holl sir, Nid 
oedd yn alluog i fyned fawr o gartref allan 
o'i sir, o herwydd yr ysgol. Tua blwyddyn 
cyn ei farwolaeth, daeth gwendid dros ei 
o ygon— nid oedd ond dechreuad ei ym- 
ddattodiad —a pharhaodd i gynyddu yn raddol 
arno nes yr aeth ìi ffaelu gweled i ddim, 
os dim hefyd, ychydig cyn ei farwolaeth. 
Bu farw Tachwedd 19eg, 1850, pan yn 45 
oed. Bu iddo amryw o blant. Bu amryw o 
honynt farw tua'r un amser a'u tad, ac y mae 
rhaio honynt eto yn fyw. Y mae dau fab 
iddo yn weinidogion yn mysg yr Undodiaid, 
a'r mab henaf yn ddadleuydd (barrister) yn 

Llundain. | 

BURY a anwyd yn Pontypwl, yn sir Fynwy, 
, 8anwyd yn Pontypwl, yn sir Fynwy, 
yn Ôl flwyddyn 1709. Yr oedd efe yn ail fab 
1 John Hanbury, Ysw., Cyfarwyddwr yn 
Môr y De. Yn y flwyddyn 1735, dewisiwyd 
ef yn aelod seneddol dros sir Fynwy, ac 
adetholwyd ef yp y flwyddyn 1739, pan y 
cafodd eì benodi bentalwr y byddinoedd 
morawl, a thrachefn yn yr etholiad cyffredinol 
yn yflwyddyn 1741. Ar Hydref 20fed, 1744, 
cafodd eì raddio yn farchog Caerbaddon, ac 
yn flwyddyn 1746 penodwyd ef yn weinidog 
ys Berlin. Parhaodd ' y sefyllfa hono 
Ryd Mai 9fed, 1749, p yr enwyd ef yn 
egesydd i'r un llys... Yn 1754 yr oedd yn 
cynryrchioli bwrdeisdref Leominster yn y 








WIL 





—— --. —_ —— - —— Yw 


619 


2 —— 


WIL 


— 








senedd, a thua'r amser hwn aethyn Genadwr 
ì lys Rwsia. Cyflawnodd ei waith dros y 
llywodraeth yn y gwledydd framor gyda 
dyfalwch mawr, ond trwy iddo syrthio ì 

echyd, dychwelodd i Loegr, a bu farw 
Tachwedd 2ail, 1769. Yr oedd awdwri 
amryw o ddarnau barddonol. Un argraff- 
iad o'i weithiau gyda nodiadau gan Horace 
Walpole, a argraffwyd yn dair cyfrol, wyth- 
plyg, yn 1822. Y mae yn hanes sir Fynwy 
gan Goxe ddarlun o hono, yr hwn lyfr sydd 


yn brin iawn yn ein dyddiau ni. 
WILL ;, JOHN, y Garn, oedd bre- 
gethwr gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. Gan- 


wyd ef tua'r flwyddyn 1795. Yr oedd y fath 
hynodrwydd ynddo fel pregethwr, dyn, & 
christion, nes y byddai rhieni yn mynegu i'w 
lant am ei weddiau taerion, a'ì weinidogaeth 
anllyd, effro, a nerthol, fel y bydd yn llefaru 
mhlith llawer o'r Cymry i 
ddyfod. Ganwyd a magwyd ef y 
eiddior, sir Gaernarfon. Pan oeddîyn nghylch 
dwy flwydd ar ugain oed, daeth diwygiad 
cryf i'r ardal lle yr oedd yn byw. Ei waith 
ef am yspaid fyddai gwawdio a gwatwar 
plant y diwygiad, ac emynedi'r addoldy, 
elai ar Ddydd yr Arglwydd i rodiana, ì'r 
Pedair Croes, Pwllheli, a leoedd oroill an 
dd yr Arglwydd, pan yn wely 

neg & feillion Ììygrodig, th fri o bobl 
y capel i'w cyfarfod, a d 
wrth y lleill, “ Wel, wel, ni fydd hi ddim fel 
hyn ar y rhai yna am byth.” Aeth y dywed- 
iad fel saeth lem i wybod John Williams, 
er ymdrechu, yr oedd yn methu a'i ysgwyd 
ymaith, a dyna yr hyn a'i dy gyntaf, 
ol ei dd iad ei hun, i feddwl yn ddifrifol 
am sylw a sefyllfa ei enaid. Cafodd yr 
argraffiadau hyn eu dwysâu mewn c od 
gweddi un o'r nosweithiau nesaf; ond mewn 
regeth cafodd ei lwyr orchfygu. Boreu 
Tranoeth, dechreuodd N und dyledswydd 
deuluaidd, er fod y teulu yr arosai yn eu 
plith yn lluosog, ac yntau o'r blaen wedi bod 
eu harweinydd mewn direidwaith. Nos 
dranoeth aeth ìi gyfarfod gweddi, a dechreu- 
odd waeddi yn y fan hono, nes oedd y rhai 
mwyaf cellweirus yn sobri wrth ei glywed. 
Yn mhen ychydig ddyddiau dechreuodd 
weddio Jj" y cyfarfodydd gweddi. Gan fod 
ei awydd mor gryf am wneud daioni yn mhob 
modd y gallai, a'i aidd mor angerddol dros 
ogoniant eì Waredwr, ni fu ond tua chwe 
mlynedd ar ol dyfod Ne gref dd heb ddechreu 


odd un o honynt 


weinidogaeth. Felly dechreuodd deithio yn 
lled fuan ar ol dechreu pregethu; ac yr oedd 
iddo dderbyniad mawr yn mhoblle. Parhaodd 


ei ynia doy” o'r dec u hyd ei farwolaeth, 
un og, danllyd, gyfeiriadol, a grymus. 
gy Lanfachraeth, sir 


Symudodd trwy briodì i 
eirionydd; ac aroeodd i lafurio am naw 
mlynedd yn y sir hono, mn efe a ddychwel- 
odd i'w hen sir. Nid ydoedd naw mlynedd 
o fyw mewn sir arall, wedi gwneud i bobl ei 
hen wlad oeri dim tuag ato. Bu yn offeryn 


i ddwyn canoedd at grefydd ymn mhob ran o 
ac yn amryw o drefydd Lloegr lle yr 
oedd Oymry yn preswylio; yr hyn sydd yn 
dangos, fod ynddo rywbeth sydd yn ol*mewn 
pregethwyr yn din. Yr oedd yn 
gwybod y ffordd i borthi praidd Duw, i gynal 
y gweiniaid, i gysuro y rus, ac i adferu 
y ìliedig. Er cymaint a darawai, ac 
a ddywedai erbyn odau yr oes, er 
hyny, sylwedd ei bregethau oedd pechadur 
colledig a Christ yn Geidwad. Yr oedd hefyd 
yn lwyr-ymwrthodwr selog, ac yn areithiwr 
Mae Y llygaid treiddgar a bywiog a edrychai 
Iae y llygaid treiddgar a bywiog a 

ar bob rhan o'r gynulleidfa, nes tynu sylw 
pawb at yr areithle, wedi pylu a thywyllu— 
y genai a ollyngai allan ffrwd o hyawdledd, 
wedi cau—y cryf cynhyrfus, ac ar bryd- 
iau soniarus, wedi tewi. (Oymerwyd ef yn 
laf wrth ed i daith Sabbath yn Mon, 
Rhag. 16fed, 1855. Wedi dychwelyd adref, 
& gwella ychydig, a chryfhau cryn lawer, 
bu ym pregethu mewn chwech o deithiau 
Sabbathol; ac yn Beddgelert, Sul y Pasg, 
1856, y bu yn y daith Sabbathol olaf. Y 
oedd yn hollol dawel a boddlawn i ewyllys ei 
lwydd. Yr oedd yn rhoddi ei holl bwys 

am ddiogelwch bythol ar aberth y groes; ac 
ar Awst 9fed, 1856, wodd yn dawel â'r 
byd hwn, ac aeth ì efedd, wedi bod yn 
aelod eglwysig am 39 o flynyddoedd, yn pre- 
gethu am 33 o flynyddoedd, ac yn weinidog 
yn cyflawni holl ranau gwaith y weinidogaeth 
am naw mlynedd, gan adael gweddw a chwech 
oblanti alaru ar eiol. Yr oedd ei farwol- 
aeth yn golled i'w deulu, a chyfundeb y 
Trefnyddion Calfinaidd, trwy y De e'r 


WILLIAMS, EVAN, o Gwmllynfell, a 


aned Ionawr 6fed, 1719, Ra Abercraf, yn 
mhlwyf Ys i8, Brycheiniog. Ei 
rieni oeddent ill dau yn grefyddol, y fam 


neillduol felly, ac yn disgyn o'r hil ymneill- 
duol henaf yn y parthau hyny. Yr ar - 
iad crefyddol cyntaf a deimlodd an 
Williams ar cb feddwl, oodd wrth wrando 
pregeth gan Mr. Lewis Jones, pregethwr 
enwog yn ei ddydd mhlith yr LLnnibyn- 
wyr. Ond prif foddion ei ddychweliad oedd 
llyfryn bychan o waith Bunyan, a_ elwir, 
Mn red a. chroesaw yN losu ist.” Mawr 
ei serch at y llyfryn hwnw—gwerth- 
fawrogai ef yn nesaf at eì Feibl; ac am gryn 
amser cariai ef yn ei logell i bob man yr elai, 
darllenai ef yn ofalus, nes ei ddoall yn dda, 
ac iddo gael argraff ar ei gof. Yn nghylch 
y llwyddyn 1739, derbyniwyd ef i gymundeb 
yr Eglwys Gynulleidfaol yn Nghwmllynfell, 
r hon oedd y pryd hwnw dan ofal Mr. 
hoger Howell. d yn fuan wedi ei dder- 
byniad i'r eglwys, efe a aeth at yr offeiriad 
enwog hwnw, y Parch, Griffith Jones, o 
Llanddowror, sir din, yr hwn a'i 
hanfonodd i'r Gogledd i gadw ysgol rad. 
Wedi myned o hono drwy y Traeth-mawr, 
rhwng Meirion ac Arfon, ar y 27ain o 
Chwefror, 1742, a'i wyneb tua phentref 
Penymorfa, yn Arfon, efe a gyfarfu a dyn, 











WIt 620 WIL 
r hwn ddechreuodd ei holi lled ddwys, da hwynt, fel y buasai yn dd 
gan ofyn ìddo aj nil un o'r Caned iai oedd Fell efo a aeth da hw ep alwid 
» (neu, yn , iaìd; canys ddynmawr. Ond boreu dydd Llun, dyma 
felly y dye yr ymnelldwwyr Md bryd 30 neu 40 o blant y fall wedi ynull i 
hwnw yn Ngwyn , oddi ter | i chwilio am dano, gyda'u ffyn, eu lliau, 


Cradoo, o sir Fynwy, hanes yr hwn gwel 
dan y gair,) ac a ddywedodd wrtho, “ Pe 
adnabyddent hwy di yn ein pentref ni, hwy 
a'th orphenent yn fuan.” Ond yn rhaglun- 
iaethol, efe a basiodd drwy y pentref heb i'r 
preswylwyr wneud un sylw o hono; a'r un 
modd y pasiodd Crucierth, a Phwll- 
heli, yn newynog a sychedig, o herwydd na 
iddiai fn am ei fywyd, alw am na 
y wlad anwaraidd hono, 


yn fawr gan 
y; &c efe a'i cadwodd 
; ond ar y 6ed, gyda'r 
nos, dyma ddau ddyn yn dyfod i'r 


p&ham y daethai efe i'r wlad hono. 

Ei ateb iddynt oedd, eì fod wedi eael ei anfon 
yb G. Jones, gweinidog o Eglwys 
Loegr, i gadw ysgol rad yno, ac i i 
llyfrau dai'r ysgolheigion, er lles eu he- 
neidiau. I'r hyn yr atebasant, nad oedd yno 
angen am y fath beth—bod y Beibl a'r 
Llyfr Gweddi Cyffredin yn ddigon i fyned a 
hwynt i'r nefoedd; a_ cheisient ganddo i 
ddyfod allan o'r ty, er mwyn ei guro, fel y 
tybiai, yr hyn a omeddodd ; ond hwy a_ ym- 
lechasant yno, fel rhai yn cynllwyn am 
waed, nes iddi fyned yn llawer o'r nos; 
eithr o'r diwedd hwy aethanti'w ffordd. Yr 
oedd yn Sabbath dranoeth, ac aeth Mr, Wil- 
liams i Lan y plwyf, lle y clywodd bregeth 
llawn enllib a chabledd yn cael ei - 
dodi y erbyn yr Annibynwyr a'r Method- 
distiaid. Pan derfynwyd y gwasanaeth daeth 
Mr. Williams allan; a chan gynted ag y 
daeth efe a'i draed oddiar y tir cysegredig i'r 
brif ffordd, wele un o wrandawyr y person, 
os nad un o'i gymunwyr hefyd, yn diosg ei 
ddillad oddi am dano, ac yn ymosod arno yn 
ddiarbed a'i ffon, nes oedd wedi blino, gan 
dori amryw glwyfau ar ei ben, â'r gweddill 
o'r bobl —gwir blant y fall, bid sicr—yn 
crechwenu ao yn gwledda wrth yr olwg 
ar y dyn ieuano yn cael ei amharchu a'i guro 
mor anwaraidd am gadw ysgol rad i ddysgu 
eu plant i ddarllen y Beibl, a llyfrau da 
reil,, er AR eandd neb a nyna draul 
ereill. i neb o'r wyr 
maint a gair wrth y diaflddyn am atal ei 
w, nes iddo flino, er mai y Sabbath ydoedd 
hi! Ynaaeth ef i'w letty a'ì ben yn glwyfau, 
a'i waed yn rhedeg. Ond er syndod, tua 
haner nos, daeth rhyw gyfeillion i Mr. Wil- 
liams, i'r ty ato, i'w hysbysu fod y creulon- 
ìaid hyny yn penderfynu ei ddal ef dranoeth, 
eef dydd Llun ; a cheisiasant ganddo i ddod 


a'u ôwn; mal iw buasent am ddynwared yr 
Iuddewon yn dod i ddal Orist. Ar ol iddynt 
chwilio yn ddyfal bob man y tybient y 
gallai fod yn ymlechu, a churo dyn ieuano 
greulon am nacau dyweyd yn WTN yr oedd, 

a ddaethant i le a elwi alliog, € 
ynmawr, ao yno yr arosasant y ydig 
er adnewyddu eu netth ar ol eu llafur. Yn 
y cyfamser hysbyswyd Mr. Williams gan 
ill eu bod gerllaw; yna y teulu a_geis- 
ient ganddo i ymguddio, yr hyn a wnaeth, 
er yn lled anewy ysgar, mewn cwpbwrdd. 
Yn fuan daeth yr erlì wyr at yty â chwil- 
iasant ef oll yn fanol; o'r diw daeth un 
o hynynt at y cwpbwrdd, gan roddi cio iddo, 
a dyweyd, “ fallai mai yma y mae.” Ateb- 
ai un arall, “ Nage, nage—beth a wnai efe 
yna?” Felly, yn 'rhagluniaethol, efe a gaf- 
odd wared, â'i fywyd yn ddyogel unwaith 
drachefn. Mewn canlyniad penderfynodd 
Mr. Willianhs a'i gyfeillion mai gwell fyddai 
iddo ddychwelyd 1'r Deheudir, gan na chaffai 
lonydd i wneud un daioni yn y Gogledd, 
Yna, tua haner nos efe a gychwynodd; ac 
wedi teithio tua deng tir, daeth yn 
ddydd, oyagod marwolaeth ydoedd i'w deiml- 
adau ef y pryd hwnw; ac efe a ymlechodd 
yn nhy cyfaill hyd dranoeth; yna yn foreu 
efe a gychwynodd drachefn, a bachgenyn 
gyd ac ef i'w gyfarwyddo. Ond fel yr elent 
wy ryw bentref, cyfarfu a hwynt ddynes 

yn cario dwfr, yr hon a syllodd arnynt 

greffus; a chynted ag yr aeth hi i'r ty, 
yma ddyn yn dod allan; a chyn eu bod 
hwy ddau led cae yn mlaen, gwaeddod y dyn 
““Iwbwb lladron” ar eu holau. Ar hyn 
oyffrodd yr holl bentref a'r amgylchoedd, a 
daethant allan, fel y daw cwn rhai pentrefi 
allan wrth gyfarthiad un oorgi, ao ar eu 
holau y rhednsant fel helgwn, a. Mr. Wil- 
liams a'r llanc yn gwneud y goreu o'u traed ; 
2rd hwy a ddaliasaut y llanc yn fuan, ao a'i 
triniasant yn greulon; eithr Ar. Williams, 
gyda phresenoìdeb meddwl, a ddiosgodd e& 
esgidiau oddi am ei draed, a chan ei fod Jn 
un gwrol ac ysgafndroed, efe a lwyddodd i 
ddiano rhag y bleiddiaid. — Wedi ìddo redeg 
amryw filltiroedd, efe a ddaeth at allt greig- 
iog a serth, wrth afen, ac yno yr ymgudd- 
iodd tan giliai y llanw yn y Traeth-mawr; 
ac o'r es hono i weled y bobl yn 
dod o farchnad Pwllheli heb iddynt hwy ei 
weled ef. Pan leihaodd y bobl i ddod o'r 
farchnad, efe a ddynesodd at y traeth; ond 


hw 
Ty 


r oedd y llanw uchel o hyd. Gofynodd 
ï fachgenyn oedd. yr ochr arall, a allasai 
efe ddod yn Atebodd hwnw nas 


i un ceffyl ddod. Newydd trwm oedd 

wn i ddyn yn y fath berygl; ac hefyd. yr 
oedd y nos yn nesu. Ond efe a anturiodd 1'r 
wfr, doed a ddelai. Ymgodai y dwfr o'i 
amgylch yn echrydus, fel yr elai yn mlaen, 
aeth yn fuan ynddo hyd ei ysgwyddai, ao 








Mc — 


WIL 








621 


WIL 





—_—tda 





ofnai ” elai dros ei ben; eithr yn rhaglun- | yn yr ysgol ramadegol yn Nghaerfyrddin, y 
iaetho 


efe a ddaeth trwodd yn ddiangol. 
Erbyn hyny adnewyddwyd ei ofnau - 
chefn, wrth ganfod dau ddyn ar feirch yn 
carlamu ar eì ol bnag at vU afon; am hyny, 
efe a ddywedodd y bachgenyn oedd ar 
lan yr afon, ““ Os gofyn y dynion yna i ti, pa 
le yr wyf fi yn myned, dywed fy mod 
myned i edrych am y defaid acw.” Felly, 
efe a ymlwybrodd fel pe yn myned at y 
defaid, yn wlyb hyd y croen, ar noson row- 
llyd ; a rhaid oedd ymofyn am lety, neu fod 
allan drwy y nos; ymofynodd mewn man 
neu ddau yn ofer; o'r diwedd efe a lwydd- 
odd. Y boreu canlynol, gan wisgo ei ddillad 
lybion, efe a deithiodd dynt drwy 
geirion, nes cAn gad Deheudir, a thua 
chartref. n fyne ei helynt wrth 
Parch. Griffith Jones, Llanddowror, efe ; 
ryfeddodd yn ddirfawr, ac a_ ddywedodd 
mewn teimlad a difrifoldeb, ““ Beth, a ydyw'r 
bobl yn gynddeiriog?” Yn fuan wedi ei 
ddychweliad o'r Gogledd, nesaodd at ei hen 
gylelion, yr Annibynwyr; a phan gorffol- 
d yr hen “ Brophwyd,” Edmund Jones, 
o Bontypwl, gymdeithas y Defynog, (Brych- 
goed yn awr, fel y tybir,) yn cheiniog, 
'n eglwys ymneillduedig, daeth Fivan Wil- 
ms yno, gan ddymuno cael ymunoa hi. 
Yn ganlynol efe & lwyr ymlynodd wrth ei 
hen gyfeillion, Annibynwyr, ac a ym- 
roddodd i lafurio yn eu plith, lle y byddai 
wad am dano, nes iddo fyned i athrofa 
enadurol Caerfyrddin, Hydref 4ydd, 1745, 
lle yr arosodd hyd derfyn ei oes er derbyn 
addysg. gan bregethu oddi amgylch ar y 
Sabbathau, oddigerth un tymor y bu yn 
Gogledd, ar gais yr eglwysi Cynulleidfao 
HU Arfon, trwy ganiatad eì athraw parchus. 
edi 7ed, 1747, y cychwynodd i Arfon; a 
bu yn llafurio yno hyd y Nadolig canlynol, 
pan y dychwelodd i'r athrofa. Eithr y bedd 
yw y ty rhagderfynedig i bob dyn byw; ac 
elly y bu ì Mr. Williams. Aeth yn glaf 
Awst 13eg, 1748, sef dydd Sabbath. Ym- 
wisgodd gyda bwriad i fyned i'r wlad i bre- 
gethu, yn ol ei arfer; ond gorfu arno fyned 
yn ol i'w wely ; ymadnewyddodd ychydig yn 
y prydnawn; a dywedai wrth ei gyfeillion 
oddeutu wyth o'r gloch, ** Pe byddai y bobl 
y soniais i am danynt yma yn awr, yr wyf 
yn meddwl y gallwn bregethu iddynt cystal 
aey pregethais erioed yn fy mywyd.” Ond 
o hyny allan cynyddodd eì afìechyd drymach, 
drymach, hyd y nos Sadwrn canlynol, am 
wyth o'r gloch, pan yr ymadawodd mewn 
tangnefedd, yn 29 mlwydd oed. Ei eiriau 
diweddaf wrth ei gyfeillion oeddynt, “ Y 
mae pob peth yn dda gyda mi.” Bu farw 
chwaer iddo boreu dranoeth am bedwar o'r 
gloch; felly cawsant gyfarfod yn y nefoedd 
ar y Sabbath, i ddechreu ar y Sabbath bythol. 
Claddwyd ef yn monwent capel yr Annibvn- 
wyr yn Nghaerfyrddin, pan y pregethodd ei 
athraw, arch. Mr. I)avies, ar yr achlysur. 
WILLIAMS, JOHN, Pantycelyn, ydoedd 
fab y Parch. William Williams, Pantycelyn, 
Ganed ef yn Mai 1754, ac ymddengys mai 
Cyr. II. Rnau XII. 


derbyniodd ei ddysgeidiaeth. Yn mher- 
thynas i'w fuchedd tra yn derbyn egwydd- 
orion dysgeidiaeth yn yr ysgol grybwylledig, 
ymddengys ei fod yn ddychlynaidd iawn, 
ac y mae yn rhaid bod ei ddiwydrwydd yn 
fawr, yn gystal a'i ddoniau i ddysgu yn 
helaeth, oblegyd yr oedd yr hyn a elwir, yn 
ysgolaig perffaith ; wedi treulio blynyddoedd 
yn yr ysgol ddywedig, ac wedi myned drwy 
y prawf gofynol i'r rhai a ymgeisiant a 
gweinidogaeth Eglwys Loegr, derbyniodd 
urdd diacon gan yr esgob Warren, yn ngha- 
pol y Palas yn Abergwili, yn y flwyddyn 
678. Yr Bglwys y gweinyddodd yn y 
flwyddyn gyntaf O'i weinidogaeth, ydoedd 
Llanf ydd, yn sir Gaerfyrddin... Yn 1779, 
cafod urdd offoiriadol gan yr unrhyw 
Esgob Warren, ac a wasanaethai wedi hyny 
âm ryw ysbaid yn Eglwys Llanfairarybryn, 
er Llanymddyfri, yn eì. fro enedigol, ac yn 
glwys y plwyf y rhoddodd yr anadliad 
cyntaf a diweddaf. Ymddengys iddo symud 
o Lanfairarybryn, ìi Langrallo yn Morgan- 
vg ond yn mherthynas i'r amser a dreul- 
iodd yno, nid. ydyw hysbys, nac ychwaith 
o bwys. Ymddengysei fod yn Llanddewi'r- 
cwm, yn nghantref Buallt, yn y flwyddyn 
1783. Mae yn debygol mai oddi yma yr 
ymadawodd a'r Eglwys gofydlodig ; oblegyd 
yr oedd yn athraw yn ngholeg yr rawy es 
untington, yn Nhrefecca, yn wyddyn 
1788, lle y treuliodd o gylch saith mlynedd. 
O'r coleg yn Nhrefecca, ar farwolaeth eì 
dad, symudodd i Bantycelyn, yn mha le y 
rphenodd ei yrfa ddaearol yn y bywyd 
wn. Llafuriai yn awr yn mhlith y Trefn- 
ddion Calfinaidd, ac er eì fod yn fyr mewn 
yawdledd a melusder ymadrodd, eto yr 
oedd ei weinidogaeth yn adeiladoli raddau 
mawr, am yr eglurai, ac y deonglai 
ysgrythyrau, gyd ag eglurder anghyd- 
marol, ac a dynai yr addysgiadau melusaf 
oddiwrth bob cyfran o'r gwirionedd dwyfol, 
a gymerai dan ei sylw. Bu drwy Wynedd 
droion yn pregothu ir y bywyd, yn gystal 
a'r Deheubarth. Wedi iddo ddyfod i tyw i 
Bantycelyn, cadwai ei dy yn agored, a'i holl 
frodyr crefyddol yn y weinidogaeth, a elynt 
gyd ag ef yn eu tro, ac o byddai yn eu plith 
wrthddrych elusvn a haelioni, nid oedd neb 
mor barod er eu cynorthwyo a Williams, 
Pan bu farw ei frawd William, gan yr hwn 
ni bu gwraig na phlant, syrthiod yr etifedd - 
iaethì John ; ac efe a'i defnyddiodd ìi ddy- 
benion da, oblegyd rhwng y gymdeithas 
nadol, a chymdeithasau, a_ sefydliadau 
crefyddol ereill, cyfranai yn flynyddol rhwng 
cant a hanera dau cant o bunau; ond am 
ei elusenau dirgolaidd, nid oes wybodaeth, 
am nad hoff ganddo y dull Phariseaidd o 
udganu o'i ilaen. Aeth yn llod afiach y 
blynyddoedd diweddaf o'i einioes, fel mai 
lled anfynych yr elai oddi cartref, a blinid ef 
yn fawr, gan fyrdra anadl a phesychu. Yn 
y wedd hon*adfeiliodd ei babell, a llesgaodd 
o ddydd i ddydd. dan ddyrnodiau morthwyl« 
ion angeu; ond er y niwed sydd yn y glyn, 
E 


WIL 


— O  — — 


er dychryniadau gwlad cysgod angeu, ao er 
mor frawchus bistylloedd yr afon; daliwyd 
ef yn y llifddwr, a threngodd a phwys el 
ben ar fynwes Iesu, Mehefin 6ed, 1828, yn 
74 mlwydd oed. BRhanodd ei feddianau 
rhwng 6i berthynasau, wedi yn gyntaf adael 
rhwng wyth a paw cant o bunau at achosioin 
crefyddol; a chludwyd ei babell briddlyd i 
Lanfairarybryn, lle gosodwyd ef mewn 
newydd, alle hefyd y gwel lygredigaeth. 
WILLIAMS. GRIFFITH, (Gutyn Peris y 
Bardd). Ganwyd ef Chwefror yr 2il, 1769, 
yn mhlwyf Llanbeblig, sir Gaernarfon. Ei 
dad oedd saer coed, a bu farw pan nad oedd 
efe ond pum mlwydd oed, gan h i 
chafodd ond un flwyddyn o ysgol, ond gan eì 
fod yn ddyn o alluoedd naturiol mawrion, 
efe a gyraeddodd wybodaeth ddofn o'i iaith 
enedigol, a chyraeddodd sefyllfa uchel gn yr 
ail radd o fardd Oymreig diweddaraf. Gwedi 
treulio ei ieuenotyd mewn gwahanol alwedig- 
aethau amaethyddol, pan oedd tuag un ar 
hugain oed, cafodd waith yn chwarelau 
llechi Braich y Cafn, a bu yn rhwym ynddynt 
am ysbaid deng mlynedd ar hugain, hyd oni 
ddechreuodd eì iechyd ddadfeilio. Yr oedd 
ei wybodaeth mewn rhifyddiaeth wedi enill 
iddo dd o arolygwr. Yn ystod ei oriau 
hamddeno , êfe.a ddiwyd feithrinai eì ddawn 
barddonol, a chyfranodd hefyd amryw dreith- 
odau i wahanol fisolion. Yn 1810 efe a 











y, nì 


enillodd arian yn wobr am gên mewn 
eisteddfod a iwyd yn Llanelwy, ac 
oedd h nn fuddugol mewn y ystadl- 


aethau barddonol ereill, a derbyniodd am 
wobrau. Cyfansoddodd ar d 
eisteddfod Dinbych. Barn 
Evans, o Gaerlleon, yn fud: ugol, ao yntau 
yn ail oreu, e chafodd wobr o £5 gan Y cyf- 
eisteddwyr, yn ngh anrheg o £20, o 
gydroddion gwirfoddol y boneddwyr yn y 
cyfarfod. Yroedd yn ail oreu ar “ Ddrylliad 
y Bothsay Castle,” eisteddfod Beaumaris, 
a chafodd wobro £60, athlws a werth £5. 
Ni chyoeddodd ond un llyfr o'i waith yn ei 
oes, a hwnw dan yr enw “ Awen,” 
a gadawodd ddefnyddiau dau lyfr arall 
mewn ifen yn barod i'r wasg. Terfyn- 
odd ei yrfa ddaearol ar y 18fed dydd o Fedi, 
1838, yn y 0 flwyddyn o'i oedran, a chladd- 
wydef y mynwent Llandegai, a chyfodwyd 
bedd-adail trwy gyfraniadau y rhai a barch- 
ent ei goffadwriaeth. 

WILLIAMS, PETER. Ganwyd ef ger 
Lacharn, sir Gaerfyrddin, Ionawr 7fed, 1722. 
Yr oedd ei fam o nodweddiad gwir dduwiol, 
yn un o gynulleidfa Mr. G. Jones, Llan- 

dowror. Bu farw ei dad a'i fam pan oedd 
efe tua 12 mlwydd oed, ond addysg grefyddol 
eì fam a adawodd fyddol barhaus 
ar eì feddwl ieuengaidd. Oymerodd ewythr 
iddo, ar farwolaeth ei rieni, ei ofal. Pan yn 
ddwy ar bumthcg oed, gosodwyd ef mewn 
ysgol ramadegol glerigaidd, yn Nghaer- 
fyrddin, i'w ddwyn ì fyny ì'r offeiriadaeth yn 
N Eglwys Sefydledig, lle yr arosodd am dair 

lynedd, a gwnaeth ddefnydd o'i amser. Yn 
fuan ar ol gadael yr ysgol, ysgrifenodd lythyr 





632 


WIL 


—_ —————— 





yn Lladin at ei athraw i ddioloh iddo am 
ei addysgiadau. Ychydig wythnosau cyn 
gorphen ei amser yn yr ysgol ramadegol, 

welodd Mr. Whitfeld, yn ystod un o'i 
eithiau pregethwrol drwy ddeheudir Cymru, 
a Chaerfyrddin, a phregethodd yn yr awyr 
agored yn Heol Awst. bore hwnw, meistr 
yr ysgol, yr hwn oedd offeiriad, a waharddai 
yr holl ysgolheigion henaf i fyned i wrando 
y dyei yn, yr hwn, fel y dywedai, oedd 
yn myned oddiamgylch y wlad i bregethu 
cyfeiliornadau peryglus, megys fod yn rhaid 
i ddynion gael eu geni drachefn, a bod pawb 
ì gael eu cyfiawnhau trwy ffydd heb weith- 
redoedd! Ond er gwaharddiad yr athraw, 
anturiodd pedwar o'r astudwyr, (yn mysg y 
rhai yr oedd Peter Williams,) 1 fyned N 
ddirgelaidd i wrando y bregeth. Testun Mr. 
Whitfield y bore hwnw oedd, Esau liv. 5. 
Cariodd Ysbryd Duw y gwirionedd i galon 
Peter Williams. Daeth cyfnewidiad yn ei 
ymddygiad a'i gyfrinach yn fuan yn amlwg. 

1 deithion blaenorol a'i wsant, a'i 
T&go 


ith o dderbyniad i urddau santaidd a 
ymddangosai hytrach yn dywyll. Modd 
ynag, eì athraw, er yn benderfynol wrth- 
wynebus i Drefnyddiaeth, eto, am ei fod yn 
foneddwr tynergalon, cuddiodd ei drefnydd- 
iaeth oddiwrth yr esgob, ac felly, efe a. dder- 
byniodd ei urdd ddiaconaidd yn y fl yn 
1746. Yn gyntaf, efea sefydlodd fel curad 
Eglwys Gymun, ger Lacharn. Y Parson, yr 
hwn oedd yn byw yn Lloegr, pan ddaeth i 
lawr i dderbyn ei dde a fod ei 
garai yn rhy grefyddol, am yny, efe a'i 
anfonodd ymaith yn uniongyrchol. Y 
cyhuddiad yn ei erbyn ydoedd, ei fod yn 
pregethu peb gwreiddiol, a chyfiawnhad 
trwy ffydd, a'r angenrhei d o adenedig- 
clynol yn Aberta Llangren o yn a 
olyno We, a og, air 
Aberteifi, am adegau byrion iawn, a chafodd 
ei anfon ymaith o'r ddau le am y trosedd 
dirfawr o bregethu yn ddifrifol ac efengyl- 
aidd. Yn canfod na byddai i'r bei 
dderbyn i'w gyflawn urddau, ao nad oedd 
ganddo gobaith lleiaf ìi fod ì yn ddefnyddiol 
mm gr wys Sefydledig, & unodd a'r 
fnyddion, yn 1746, a pharhaodd i lafurio 
yn eu plith gyda diwydrwydd a llwyddiant 
neillduol am agos i 65 o flynyddoedd. Yn y 
flwyddyn 1770, gwnaeth Mr. P. Williams yr 
enwocaf a mwyaf defnyddiol o holl offeiriaid 
Trefnyddol yr oes hono, gyoeddi 
o'r Beibl Cymraeg, gyda chyfeiriadau ar 
ymyl y ddalen, & sylwadau eglurhaol ar 
iwedd pob penod. mae'r llyfr rhagorol 
hwnw wedi myned yn agosi bob teulu yn 
Ngh D h esboniad yyntaf ar y 
eibl a wyd yn yr iait ig. 
Mewn nodyn ar y_ benod gyntaf o'r Ffon; l 
gan Ioan, defny diodd yr awdwr ymadrodd, 
ac oedd yn nghyfrif r bersonau yn 
cyfenwad yn oynwys Sabeliaeth. wedi 
iddynt ei ganfod, thant union- 
gyrchol ddwyn cynu diad o heresi i'w erbyn, 
a pharodd y d hirfaith ar y pwnc derfysg 
ac anghydfod am dros ugain mlynedd. 





WIL 


—— Uy 


Cyhyd ay Maen SAS Mr. i gd a Mr. 





mwy ly W nad ed d yr 
tic mor nae ac y goeodid ef allan 
ei wrthwynebwyr. Yr ymddygiad hwn 

at ; Onwo Peter Walliams ydyw yr 


nesyddiaeth y corph 
o Drefnyddion Y Ualnaidd, 


undod ddegfed â ddyn & thriugain 
Ô'I oedran Gwedi Afiao ffyddlon wasanaethu 
yr cnwd am ì haner canrif, a hyny yn 
aml ar berygl o'i fywyd, oedd, a 'dywedyd 

eiaf, yn weithred o'r anniolchgarwch m 

Fun noe, LEN 
nyddo wyo y wei ond 
gan mai gwel Ted ydoedd o eiddo 


oeddynt wedi osod mewn awdurdod iy 
t oll yn : gymhlothedi neaaf ol 

ystol yr uni o'i minid - 

aeth yn mysg nme ydui yddion, yr oedd yn 


ddyoddetydd m mawr, yn neilldaol lldaol pan ymwel. 
a Gogledd 

yn Llanrwst a lleoedd ereill deyd ddy add 
ì'w cofnodi. Os dyoddefodd do lawer oddi- 
wrth elynion proffi crefydd yn ei fywyd 
cyoeddus, ei flynyddoedd diweddaf a wnaed 


werw, hyn a_ deimlai yn fwy 
myn wl drwy diwrth ei gyfeillion pro- 
ffesedig. On u, o'r di , â'i gwared- 


odd ef o bob od ar yr 6fed o Awst, 1796. 
Fel frodyrTaofnyd, efe a dra rhagorai ar ei holl 
yddol, Ydyn llen â cb broga yn Dar. 


Art Tn les yth 

er w aa yr 

oes cpono oedd < a edd troliau dh ond 
mel amser yn Ni ìdangos gerb ron 

he nae Am hyny, 


un a neth ren a afa hwyl & a'i eidio, byddai 
Mdo gob amser basio yn ft i pr dhaus gan eì 


Ni wnaeth un. Hr P. WN yn y 


er mein, enoriaeth Gymreig. Yr oedd 
yr argrafflad cyntaf o'i Feibl Teuluaidd, yn 
c 3,600 o gopiau, a ymddangosodd yn 
1700. 5 ail, o 6,400 0 gopiau yn 1779; a'r 
trydyd o 4,000 o go iau, 1796. Yn1773 
cyoedd odd eì Go Gon '. a sgryth sgrythyrol, 2,000 
o gopiau, y r. a wert wyd yn fuan, ac yn 
1790, ei logell argraffiad o'r Beibl, gyda 
nodiadau a chyfeiriadau Oanne ar ymyl y 
ddalen. wysai yr argraffiad â,000 O 
gopiau. Heblaw ei Gonoordance a'i Feibl, 
efe hefyd & gyoeddodd gyfieithiadau o'r 
Seisneg o amryw weithiau defnyddiol. Ei 
lafar ibaid fel yma i lesau ei gydwladwyr 
yda eì enw gan bob cyfaill crefyddol 


ywysogaeth. Gwel hanes ei fywyd yn 
a: gebl Felaaidd. 


IAMS, DAFYDD, Llanfairmuallt. 
Ganwyd Mr. Williams yn y Olosuchaf, yn 


Hain 


623 WIL 





mhlwyf Llanddaro Gaerfyrddin, 
ar yr 8fed dydd o a 1m 1779. Ei dad a'i 
oeddynt yn aelodau 'r Ymneilldu- 
wys yn nghapel Seion. edir fod ei syn- 
yn gryfion ao yn fywiog pan yn 

blentyn) a& a'i gof yn dda, ac ynddo awydd 


mawr am wy ô Tr 9 ol ei fanteision. 
Derbyniwyd ef ef yn aelod l Seion y 
P; ths, a a dechreuod bre- 
gethu pan oedd yn ddeunaw oed. Yr oedd 
wedi cael manteision ysgolion y gymydog- 
aeth o'r blaen, ond pan ddechreuodd ar y 
weinidogaeth, danfonwyd ef dan olygiad Y y 
Mr Willis John Abel, gydwell, 


Mr. W mH can & amser hwn yn barchus ac 
yn anwy gaol a! ei hun,a chan yr 
Sglwyni o Ma ol, a phawb yn 


yn hoffi ei ny dogae yn fawr. Yn ddyn 
1804, cafodd alwad Geni Yan eg! eglwys Bailihalog, 
yn mhlwyf Gwe urddwyd ef yno 
at, flwyddyn hono, ac aeth yn mlaen yn 
us hwynt nes i'w Y iechyd ddad- 


feilìo, a'i | iddo eefydlu y i ofal un arall. 
Yn fuan u yn wei Gwenddwr, 
bregotd wh iwyd ay fa yny 

u, & ho yn fawr gan 
dynu id oedd achos o, An- 
user hwn yn , dim 


eglwys, a ynu sdeiad ì yo, 
Yb ydig â flyn Er Sd Fy addoldy ld 
y eiladwy o 
hwn T4 wyddyn y my bu ef farw). mu yn 
teithio Tn ar bumtheg Un Gabbah, 
ao yn p u deirgwai i un 
tywydd ynei rwystro, 08 by ddai yn iach, er 
nddo fynydd mawr i'w groesi i fyned i i 
arhaodd felly yn ei ffyddlondeb 
hyd o dawn tair blynedd cyn ei farwolaeth. 
Anmharodd ei iochyd y pryd hwn i raddau 
mawr, a'r add dn ion yn dra amlwg bod y 
babell briddlyd i ddyfod i lawr; ond ni 
roddodd heibio y weinidogoeth hyd o fewn 
pedwar mis oyn ei farwol Ychydig cyn 
ei farwolaeth h gofynai y Parch. D. Williams, 
Llanwrtyd iddo sut yr oedd rhyngddo â 
Daw, a iieb oedd, tt fod mewn ydmnae yn 
neillduol â'r diau er ys tair wythnos 
ol, a chael oyflawn foddlonrwy am Ŵr 
heddwoh â Duw, a yt yn rhoddi o d U hun yn 
i ewyllys yr. wy a fynai 
tddo a'i marw ai byw. Parliaodd ey yn 
dawel hyd nes iddo md, ac aeth trwy 
angeu heb o na noswaith o 
gwsg, ac ar foreu dydd Llu, iJ dod o Ragfyr o Ragfyr 
yn y nd ayn 1829, ehedodd ei enaid i gyd- 
Er day ganiadau â'r dyrfa. waredi 
dydd “i gladdedigaeth, casglodd y ” 
r ardal yn nghyd, ì dalu iddo eu parch 
diweddaf, aoi ysgu eu galarnadau 
â'i deulu, a esid barnu wrth yr ' Olygfa 
slarae oedd. i'w Gred syr Y MyTde, bod gwr 
wr yn Israel thio. Yn y capel, 
eddiodd y uchod Mr. Jones, o 
gyeddid a phregethodd Dafydd Williams 
Llanwrtyd, yn ol dymuniad ei anwyl gyfaill; 





WIL 


— 








— —— 


624 





WIL 









oddiar 2 Tim. iv. 7,8. “Mi a ymdrechais i le yn 1685, yn 60ain oed. Yn mvsg y pro- 


drech deg,” &c. Rhoddwyd ei gorph i 
yrwedd yn Ymyl y capel. Yr oedd o ran ei 
dymer naturiol yn hawddgar, yn caru cym- 
deithasu yn siriol, ao yn llawn iawn o fyr- 
banesion er cadw y gymdeithas yn ddifyr; 
ond yr oedd bob amser yn ffieiddio onawdol- 
rwydd ac ysgafnder mewn oyfeillach. Ei 
duedd oedd yn wastad at heddwch ; nid oedd 
yn caru ymryson; a phan y byddai yn oael 
tramgwydd oddiwrth ereill, nid oedd yn ad- 
dalu drwg am ddrwg. Yr oedd ganddo 
ddawn i gyfansoddi pregethau, a aw- 
odd ar ei ol o honynt agos i fil. Yr oedd 
hefyd yn llafurus iawn yn mhlith ei eglwysi, 
n. phob amser yn dirion iawn wrth y gwein- 
iaid, ac oblegid hyn yn cael ei hoff! yn fawr 
ganddynt, ao yr oeddynt yn alarus ar ei ol. 
Teithiodd Mr. Williams lawer i gyfarfodydd 
misol, chwarterol, a blynyddol Yr oedd ei 

an 


ddawn yn rhwydd. byddai Ri yr 
areithfa, yr oedd ei d yn “defnynu 
fel gwlaw, ao fel gwlithwlaw ar îrwellt.” Ei 
ddull cyffredin o bregethu oedd yn ymarferol. 
Yr oedd yn Galfinaidd o ran ei farn, ond nid 
yn uchel Galfin. Ooronodd yr Arglwydd 
ei ymdrechiadau â llwyddiant mawr: bu yn 
dad i lawer yn Nghrist. Nid oedd ond pum- 
theg o aelodau yn y Bailihalog pan neilldu- 
wyd ef yno, chwanegodd Duw lawer aî$ 
eglwys yn y blynyddau cyntaf, ao adeilad- 
wyd capel yn Cerig Oadarn. Oangen o'r 
Bailihalog oedd y fan hon pan ddeohreuwyd 
yr achos yno, ond yn awr y mae yn eglwys 
arei phen eihun. Daeth d iLa 
1 flwydd ddiweddaf i . Williams, 
ol r eglwys yn ganta haner 
ny bu af farw. Yr nad oedd ei oes ond 
yr gyda'r weinidogaeth, eto gwnaeth 
gyda hi na llawer mewn oes cymain$ arall, 


trwy ddaioni yr Arglwydd. 

WILLIA MB, Hì Y, oedd weinidog 
eglwys gynulleidfaol yn sir Drefaldwyn. 
Yr oedd yn byw ar etifeddiaeth fechan o'i 

eiddo ei hun yn y sir. Yn 1662 (dywed 
Calamy) rhwystrwyd Mr. Henry Williams 
i arfer ei weinidogaeth yn gyoeddus; er 
hyny, efe a bar d i bregethu yn fwy dir- 
trwy amryw barthau o'r sir, fel y oai 
ustra, Yr oedd yn bregethwr tra byw- 
Jog, Bo yn ymdrechgar iawn dros Dduw. 
Efo a ddyoddefodd lawer er mwyn oydwybod 
dda, trwy gael ei garcharu â'i ysbeilio o'i 
feddianau; ond dyoddefodd y cwbl yn amyn- 
eddgar, ec aeth rhagddo yn ngwaith yr 
Arglwydd yn yr amseroedd mwyaf erledipg- 
aethus, Pregethai yr efengyl yn rhad i'r 
awd n seaig a donddog o blanh, yr Byn oedd 

nddo wraig & go , yr hyn 
yn gwnend eì ddyoddefiadau llymdost yn fwy 
gofidus a thoroalonus. Un o'i ferched oedd 
wraig i'r diweddar Barch. Biohard Davies, yr 
hwn oedd gynt yn weinidog hybarch gyda'r 
Annibynwyr, m Rowell, sir Northampton. 
Yr oedd. gan Mr. Davies haeddian 


ìanol 


mawr i'w dad yn nghyfraith, ac ifenodd, 
fel y dywedir, FawEMd sorchiado 8 chynyrf- 
iol ìawn ar ei farwolaeth, yr hyn a gymerodd 


fedigaethau trvmion a'r dvoddefiadau ger- 
winol yr aeth Mr. Henry Williams danynê. 
adroddwyd y rhai a ganlyn, ar awdurdod 
ddiameuol fel y rhai mwyaf nodedig ae 
effeithiol. Unwaith ymosodwyd arno yn 
on, pan yn pregethu, gan rai o'r 
ur-lofruddion erlid llusgwyd ef allan 
o'r ty, ourwyd ef yn ddidrugaredd, a 
gadawyd ef fel marw yn debyg i Paul yn 
Lystra. Bu ei garchariad yn hir a thostlym, 
dywedir na fu, a gosod pob fro gyda eu 
gilydd, ddim llaî na naw neu ddeg mlvnedd 
o fewn muriau v carchar am gyoeddi fod 
Iesu Grist yn derbyn pechaduriaid. Un- 
waith pan oedd yn gorwedd yn ngharchar 
â yr erlidwyr gwaedlyd dân yn ei dy, 

a llosgasant ef i'r llawr. Ar amserarall, am- 
gylochynasant ei dy, torasant ìi mewn ao vas- 
peiliasant eì feddianau, ac hyd yn nod lladd- 
asant ei dad oedranus, yr hwn oedd yn ceisio 
eu lluddias i'r oruwch-ystafellau. Ei wraig 
hefyd, yr hon oedd agos a_ chael eì dwyn i'w 
gwely ar enedigaeth un bach, (ag un plentyn 
ar ei braioh, ao yn tywys y llall). a anmharch - 
asant mewn modd creulon. O'r diwedd cy- 
merasant feddiant o'i holl anifeiliaid, &c., 
ao ni adawsant ddim ar eu hol tuag at gy- 
naliaeth y teulu rhagllaw. Yr oedd, modd 
bynag, gae o wenith newydd ei hau, yr hwn 
nad allasai y dyhíirwyr. dideimlad eì gario 
ymaith, a'r hwn efallai na thybiasent yn 
werth eu trafferth í'w ddinystrio. Ffynnodd 
y oae hwnw ar ol hyny yn dra rhyfeddol. 
Trwy yr holl auaf a'r gwanwyn yr oedd eì 
ymddangosiad yn tynu sylw pob edrychwr: 
ao yr oedd y cnwd a ddygodd mor gynvrch- 
iol, fel y daeth yn destyn ymddiddan cyffredin 
a syndod yr holl wlad oddiamgylch. Nid 
oedd dìm yn debyg íddo wedi bod yn nghof 
neb o'r rhai henaf. Mewn gwirionedd, 
ad-dalodd oynyrch y cae hwnw ef am yr holl 
golledion y flwyddyn flaenorol. Dywedir 
iddo gyrhaedd í fwy na gwerth cymaint arall 
o'r hyn e gariwyd ymaith gan yr anrheith- 
wyr. Yr oedd ei werth hefyd yn cael ei 
fwyhau yn ddirfawr, trwy fod y flwvddyn 
ganlynol yn dymor o brinder mawr. Y mae 
y cae adnabyddus yno, ac yn cael eì 
ddangos î ddieithriaid hyd y dydd heddyw. 
Dywed y Parch. Joshua Thomas (awdwr 
hanes y Bedvddwyr), “ Yr oeddwn i yn 
teithio y ffordd hono, vn 1745, a dangoswyd 
y cae hwnw fî fl.” Hyn, yn nghyd a mar- 
wolaeth a wn ao echryslawn amryw 
o'i erlidwyr mwyaf chwerw, a gafodd y fath 
effaith frawychus ar y trigolìon yn inol, 
fel na chafodd byth drachefn ei erlid yn 
greulon. Nid oedd yn beth angh in yn 
oes erlidgar hono, i'r sawl ag oeddynt wedi 
yn awyddus a chreulon yn gorthrymu 

â0 yn poenydio ereill mewn achosion cyd- 
/bod, i gael eu gorddiwes eu hunain yn 
ddisymwth gan ryw aflwydd chwerw, yr hwn 
a mddangosai i raddau mawrion fel barn 
wrth yr Arglwydd. Dywedir mai fel 
hyn y bu mewn modd hynod gyda llawer o 
brif wrthwynebwyr Henry Williams . Yr 





WIL 





oedd dau o honynt yn Ynadon Heddwch. 
Bu un o'r rhai yn farw yn âdisymwth un 
diwrnod pan wyta ei giniaw: 

wrth adychwelyd adref yn feddw o'r Dref- 
newydd, a syrthodd i'r Hafren ac a foddodd. 
Y trydydd (y sirydd neu ei raglaw), yr hwn 
a fuasai yn weithgar yn dal, ao yn cymeryd 
anifeiliaid a dâoedd y dyoddefwyr duwiol, & 
syrthiodd oddiar ei geffyl, ryw amser ar ol 
hyny, o fewn golwgi dy Mr. Williams, ac a 
doroddeiwddf. Sylwid ar esiamplau cyffelyb 
yr amser hwnw yn dygwydd yn aml, a chaent 
ar amserau, gryn effaith ar yr erlidwyr gor- 
fucheddol, a'r cyffredin, fel arwyddion o 
Ragluniaeth neillduol, ac o anfoddlonrwydd 
Duw yn erbyn gelynion crefydd Mab Duw, 
a throseddwyr iawndereu cydwybod. Yr 
oedd y cyfryw ddrychfeddyliau, pa fodd 
bynag, yn rhy fynych yn cael eu diystyried, 
ac ni feddylid dim am y fath ddygwyddiadau 
fel pe buasai islaw yr Hollalluog i sylwi ar 
weithredoedd erchyll ac ysgeler eì ur- 
iaid rhesymol, neu i gynel cymeriad Llywodr- 
aethwr m y byd a Barnydd yr holl 
ddaear. Gwel Hanes y Bedyddwyr, gan 
Thomas Palmer, ct. Ht, & 424. Dr. Reses's 

mity $. 169, 164. . 

A WLLIAMS, JOHN, Dolyddelen, gwein- 
idog yn nghorff y Trefnyddion Calfinaidd. 
Ganwyd ef yn 175;, mewn lle a elwir Fedw- 
deg, yn mhlwyf Penmachno, o rieni parchus, 
y rhai a symudasant wedi hyny i Dolyddelen. 
Anfonwyd ef pan yn bum mlwydd oed ìi un 
o ysgolion Madam Bevan, yn y plwyf uchod; 
a phan yn un ar bumtheg oed anfonodd ei 
dad ef i'r ysgol i Gaerlleon. Wedi iddo 
dreulio blwyddyn yno, dychwelodd adref a 
dygwyd ef i fyny yn siopwr gydaidad. Ond 
wedi bod gyd ag ef ychydig amser, ymadaw- 
odd er myned e$ eí daid a'i nain i Dolyddelen. 
Pan oedd yn gweithio gyda'i daid un diwrnod, 
gofynodd iddo, “ Beth yw y bobl sydd yn 
dangos y ffordd newydd ì gadw enaid, y rhai 
gydd yn dysgu i ddyn y fferdd i'r nefoedd ?' 
Dywedodd fod arno chwant rhyfeddol i fyned 
i'w gwrandaw, er mwyn dealî eu athrawiaeth ; 
ac os na ddeuent hwy y ffordd hono yn fuan, 
yr elai i rywle cyfleus i'w gwrandaw. “ O, 
meddai ei daid, ““yr wyt yn gwirion! yn 
bobl yna y rhai 


ac nas gallai fod yn esmwyth heb eu ol 
yn pregethu. Cyn hyn yr oedd yn dylyn 
pob oferedd— chwareu cardiau, mynod h yn 
weithiau llawen, &c. wario 
enillai mewn cyfeddach a meddwdod; er 
hyny, byddai ar amserau yn cael ei gnoì 
el bod. Byddai yn arfer darllen 
llyfrau crefyddol. Byddai yn hynod o hoff o 
| Gdarllen y rhanau ddol o'r Beibl. 
Wrth ddarllen esboniad th Jones ar y 
Deg Gorchymyn, cafodd olwg ar atgasrwydd 
ei bechod o gymeryd enw yr Arglwydd yn 
ofer, ac o dyngu e rhegi, nes llwyr bender- 


625 


— uii —— R4 GT—_—_—_——t UT" IH G.E Hn NT Y Y, 


WIL 


fynu cadw gwyliadwriaeth yn erbyn y pechod 
hwnw. Pan oedd oddeutu ugain oed, gylwai 
eì gyfeillion ieuainc fod rhyw ewidiad 
mawr ynddo. Un Sabbath, yn lle ymuno 
fel arferol eu llawenydd cnawdol hwy, 
ymneillduodd i gysgod craig yn i'r lle, 
1 ddarllen ei Feibl. Yn fuan ar ol hyn daeth 
Mr. Foulkes, o'r Bala, i'r plwyf i bregethu, a 
safodd ar risiau cerrig gyferbyn a drws Ty'r 





Llan. Daliodd y bregeth yn neillduol ar 
feddwl Mr. Williams. Er hyny ceisiodd 
d y saethau ymaith ; ond gwelodd mai 


ofer oedd ceisio “gwingo yn erbyn 

symbylau.” Glynu yr oedd y geiriau FA 
saethau yn ei galon. Pan oedd yn un ar 
ugain oed, meddyliodd am gael pregethu i 
Ddolyddelen. Aethi Benmachno i wrandaw 
John Jones, Hafod Evan, a chafodd addewid 
ganddo 1 ddyfod î Ddolyddelen. Gymerodd 

yn leyn y flwy 1778.  Prege 

mewn ty lle y cartreibdd John Williams am 
28 mlynedd wedi hyny. aeth pobl o bob 
cwr o'r plwyf i'w wrandaw, am ei fod 

beth newydd yn yrardali glywed tu 
mewn annedd-dy. Llefarodd John Jones 
yn dra effeithiol, nes oedd y gynulleidfa yn 
cael eu rhwymo ì wrandaw fel am eu bywyd. 
Wedi hyn, daeth pregethu lled gyson yn y 
plwyf; ao felly bu yn offeryn i gychwyn yr 
aohos m y lle. Arferai John Williams 
fyned i bob oymdeithasfa fisol yn chwe sir y 
synodd am rai blynyddoedd, a pharhaodd i 


elen, cyn ei alw ìi waith y weinìdogae 

Yr oedd yn un hynod o ymdrechgar i fyn 
ì bob man y byddai wedi addaw myned i 
hynn, rdd onau ya DM! 
erbyn wyneb, ac yn 1 eith- 
red dda. Byddai pawb, byd ac egl Ye yn ei 
ystyried yn Israeliaid yn wir, yn yr hwn nid 
oedd dim twyll. Yr oedd ychydig cyn marw, 
mor iach, ao mor siriol yr arferai fod ; eto, 


Blynyddoedd ar A gangen eglwys yn neo, 


mynych sôn am ei ymddatodiad, fel pe 
bnase! yn gwybod pen ei yrfa gerllaw. 
reu 


ddywedyd 
ywedyd wrth ei ferch, “ Y mae angeu wedi 
io ynoffi, rwan; yroeddwn iyn dywedyd 
wyd ; meddyg ato 
yn y: ydig feddygiyn 
iddo a chynesrwydd am ei » dywedai, 
““Nid yw ddim se ì chwi drafferthu, mi a 
fyddaf wedi ehedeg ymaith cyn pen haner 
awr;” ac felly y bu, ar y seithfed ar ugai 
o Fawrth, 1839, yn 82 mlwydd oed, Wedi bod 
weinidog us a defnyddiol, oddeutu 
er can edd, gyda y Trefnyddion 
Calfinaidd, a chladdwy ef y Sadwrn can- 
lynol Nolyddelen, 
WILLIAMS, JOHN, D.D., archesgob 





WIL 


York, &. Ganwyd ef Mawrth 20ain, 1682, 
yn nhref Aberoo ir Gaernarfon. Ei 


ef i gol 
Bt. Ioan, Oaergrawnt. Yr oedd ei allunedd 
d am Myd byth yn fwy. Nid oedd 


byth yn ymofyn mwy na thair awr i 
allan o'r ir awr ar hugain i'w gadw 
mewn iechyd perffaith. Yr oedd ganddo gof 


gafaelgar ben. Ar y 14eg o Ebnil, 
J603, dewiswyd ef yn un o frodorion y coleg 
drwy hawl esgobaeth Bangor. Er fod yno 
rai oenfigenwyr m hyn, eto goruwchlywod- 
raeth y peth drwy lythyr oddiwrth y 
brenin Iago ar yr achos, ao nid oedd hyn 
ond dechreuad c u y brenin hwnw 


athraw y celfyddydau, a phan 


o'i 


coleg at 
chefn enillodd 
Ì barotoi ei ffo 


mlaen yn eì 
anturiaethau gweinidogaethol, a chymerodd 
urddau pan oedd yn 27ain oed, ac aeth i 
wasanaethu plwyf bychan ar gyffiniau sir 
Norffolk, lle yr ymdrechodd wneud ei hun yn 
fuddiol i'w wrandawyr, drwy arfer dull eglur 
a diaddurn... Yn 1610, penodwyd efi bre- 
gethu yn Boystan, ger bron y brenin Iago 
a'r g enry. y rhai a'u canmolasant 
ef yn fawr. amryw eefyllfaoedd o 
elw eu cyflwyno iddo, sef personiaeth 
plwyf Walgrave, sir Northampton, periglor- 
ìaeth Graffton-Underwood, yn y sir hono, 
oor-berigloriaeth yn Eglwys Gadeiriol Lin- 
coln, hefyd cantoniaeth yn yr un Bglwys, 
yn nghyda chor-berigloriaethau ere dm 
Eglwysi Cadeiriol Peterborough, Henffordd, 
a Thyddewi, heblaw rhyw fywiolaethau di- 
werth yn Nghymru. Yn 1617, cymerodd y 
raddoliaeth o ddoctor duwinyddiaeth. Yn 
1619, galwyd ef i bregethu o flaen y brenin, 
Theobalds, yr hyn a foddlonai ei fawr- 
Tydi gymaint, NA y gorchym odd i'r bre- 
th l ei chyoeddi. wynwyd iddo 
efyd ddeoniaeth Salisbury, a gwnawd ef yn 
ddeon Westminster. Yn y cyfamser yr oedd 
rhyw ymrafael cynhyrfus rhwng y senedd 
a'r brenin a'i swyddogion, ac mor ddyrus 
ydoedd lohiadau yr anghydfod, fel nas 
y wyddai nob pa drefn a ddefnyddid ìi wast- 
adau pethau, ao am hyny gofynwyd cyngor y 


626 


WIL 


deon, yr hwn yn ebrwydd a nododd allan 
y moddion i'w defnyddio, & thra arferwyd y 
rhai hyny, adgyweirwyd yr mewn 
dull boddÏaaol ì b plaid, hyna barai y 
fath ddywenydd i'r ardalydd nes iddo ddat- 
gên na cheisiai neb mwyach yn gynghorwr 
mewn cyfyngder ond y deon, a chymaint 
oedd cymeradwyaeth y brenin d o'r 
gwasanaeth a enwyd, tel penderfynodd fod 
y deon yn wr o'r th gallineb ac iawn farn, 
nad oedd neb addasach ì fod yn aelod o'i 
gyfrin- gor, ao felly i'r sefyllfa heno y 
ewisodd efe ef. yn ddioed, a th d ef ì'r 
gwydd ar y 18fed o Fehefin, 1621. Yn achos 
y terfysg hwn collodd y canghellydd Bacon 
eì swydd, a bernid mai yr un tebycaf i'w 
chael oedd Syr Lionel Cranfield, ond er syn- 
dod iddynt oll, wh a enwai 5 brenin 
arg canghe ydain Fawr, on 
deon Williams ; felly ar y 10fed o henaf, 
1621, tyngwyd ef yn geidwad sel fawr 
deyrnas. Ar yr ysur yma 
araeth hyawdl gerbron ei fawrhydi, gan 
gydnabod ei fawr ddiolchgarwch am y fath 
anrhydedd, a chan ddatgan ei ofnau o'i an- 
nigonolrwydd i gyflenwi gwydd o'r fath 
bwys. Ar ol iddo ddarfod, y brenin & atebai, 
“* Mae fy newisiad yn foddhaol genyf, ac nid 
oes arnaf yr ofn lleiaf ddarfod i mi gam- 
gymeryd fy ngwrthddrych.” Oafodd hefyd 
yn yr un mis ei ddewis yn esgob Linooln, 
r oedd efe pyda y brenin Iago pan y bu efe 
farw, ao a'i Ìaw eì hun efea gauodd ei lyg- 
aid, ar y 27ain o Fawrth, 1625. Traddod- 
odd h bregeth angladd iddo oddiar 2 
Oron. ix. 29, 30, 31. n 1697, dygodd eì 
elynion gamgyhuddiadau yn ei erbyn ei fod 
wedi datguddio cyfrinach y brenin, a'i fod 
wedi rhoddi cefnogaeth îr Puritaniai M. am 
yr hyn y dirwywy. o £10,000, a'i ddiosg 
o'i holl raddau urddasol, a dygwyd ef i gar- 
char, a bu yn y twr yn Llundain am dair 
blynedd a haner, eiriolodd Ty yr Ar- 
glwyddi drosto 'r brenin, a chyrchwyd 
ef yn ol ei ganiatad o'r twr ì'r senedd, lle yr 
eisteddodd yn mysg yr esgobion. Yn 1041, 
dyrchafwyd ef i yn arc b York, gan 
ei adael ef ìi fwynhau deoniaeth Westminster 
hefyd am dair blynedd yn hwy. Effeithiodd 
y newydd o ddienyddiad brenin Charles I, 
a gymerodd le Ionawr 30ain, 1648, mor 
ddwys ar eì iechyd, fel nad ymddangosodd 
mwyach m gyoeddus; bu agos ìi ddwy 
flynedd heb fyned fawr o'i ymtafoll, lle yr 
oedd yn darllen a gweddïo ddydd a nos yn 
mron. Ar y 26ain o Fawrth, 1650, bu farw 
yn 68 mlwydd oed, symudwyd ei gorff i'r 
enryn, ger Bangor, preswylfod eì hynafiaid, 
a chladdwyd ef yn eglwys Llandegai, a gos- 
odwyd cof-arwydd mynoraidd ar fur deheuol 
y gangell, ac arno fedd- Lladin. 





mis , 
John aeJane Williams, yn byw ar eu tyddyn 
eu hunain, mewn amgylchiadau lled gy- 





WIL 


—— 





surus. Yr oedd Howell yn un o ddeg o 
blant. Bu achos Duw yn ardal Merthyr 
og, yn cael ei mlaen am 
cynog mewn ty anedd, a elwir Monachdy ; 
no y cafodd ef. y fraint o wrando geiriau y 
N d tragywyddol am amser, ac yno y 
cafodd ef a'i fam ac amryw o'i yr a'i 
chwiorydd y fraint o fwrw eu coelbren i 
blith pobl yr Arglwydd; ond yn fuan ar ol 
hyn gwelwyd fod eisiau lle helaethach i 
addol cafwyd man cyfleus ar dir ei dad, lle 
yr adeiladwyd Ebenezer. Oedran Howell 

ymneillduodd oddiwrth blant 
lunoa phobl yr Arglwydd oedd 17; ao er 
mai peth anghyffredin - yr ardal oedd ar- 
ddel Ieeu Grist y pryd hyny, yn en ig yn 
mhlith y to ieuanc; ac er miloedd o 
demtasiynau iddo yn ei foreuol, eto cad- 
wyd ef rhag y drwg sydd y byd, fel na 
chafodd yr eglwys un ol na dolur erioed 
oddiwrtho. — Dylynai y moddion di- 
wydrwyd a sel, fel yn fuan barn wrth ei 
ysgogiadau crefyddol, ei athrylithrwydd 
mewn ymddyddan, ei ddawn melus a thodd- 
edig mewn gweddi, fod Pen yr eglwys wedi 
bwriadu iddo droi mewn cylch uwch na dyn 
cyffredin yn yr eglwys, anogwyd ef gan hyny 
i arferyd eì ddawn íel pregethwr yn yr 
eglwys a'r ardal. Ymddangosodd yn fuan 
fod eì lais treiddgar, ei ddoniau llithrig, yn 
ddigon i doddi creigiau ; i yr holl ardal- 
wyr ar ei ol yn finteiodd lluosog. Wedi iddo 
bregethu am ddwy flynedd yn yr ardal, gyda 
llawer iawn o dderbyniad, agorodd rhaglun- 
iaeth fawr y nef ddrws cyfleus iddo i gael 
yfed ychydig o ffynonau dysgeidiaeth, aeth 
ì athrofa Wrecsam, yr hon oedd y pryd 
hwnw dan olygiaeth y duwiol, yr enwog, a'r 
hybarch Jenkin Lewis. Bu yno am ysbaid 
pedair blynedd ; nis gwyddom am ei helynt 
tra fu yn yr athrofa, na pha fainto ddefnydd 
& wnaeth o'i amser yno, ond gwyddom pan 


neillduol fod Duw yn ei arddel fel o ì 
ddychwelyd eneidiau ato ei hun. Ar ei dro 
aethi Lanelli, yr oedd yr eglwys a gyfar- 


fyddai yn Nghapel Als, y pryd hwnw heb 
un gweinidog. Y tro cyn pregethodd 
teimlodd y bobl yn gyffredin rhyw ym- 


O, od 

ya nio gun gd 

y ei se yn , pre- 
godd ar b dnawn Sabbath, elin 
y Dinas, plwyf anwrtyd, gyda'r th awd- 
urdod a grym, fel yr oedd y dynion caletaf a 
mwyaf annuwiol yn yr ardal wylo fel 
babanod, ao yn syrthio yn gwbl ddigywilydd 
&r eu gliniau i waeddi am . âc yn 
ddiddadl yr oedd llaw yr Arglwydd yn cyd- 
weithio, oblegyd nid iasboeth ddiflanedig 
oedd, canys trowyd cablwyro'u ffyrdd dryg- 
ionus, a dychwelwyd lluaws at yr Arglwydd, 
(mwy nag y gallasai y llais mwyaf deniadol 


637 





WIL 





wneuthur,) ychwanegwyd at yr eglwys 
ysdod y diwygiad a ymagorodd y pryd bwnw, 
yn agos ì war ugain. Urddwyd ef yn 
elli ar y 13eg o Ionawr, 18138. Yny 
flwyddyn 1818, unodd mewn priodas a Mary, 
pumed merch Mr. John Roberts, masnach- 
wr, Llanelli, yr hon a fu yn amgeledd gvy- 
mwys iddo hyd ddydd ea farwolaeth. Yn 
n uad ei weinidogaeth bu Mr. Williams 
yn llafurus; bu yn gweinidogaethu yn 
Nazareth a genre, da_Llanelli, a o 
erwydd me ei Wn ymgasglai llu- 
oedd i'w wrando i bob man lle y byddai. 
Yn ei amser ef oodwyd Jerusalem Penbre, 
ac helaethwyd l Als Llanelli, ond ni 


chafodd y fraint o u ynddo ar ol 

helnehia, gyaethygold o iechyd a NW 
odd ei gorff, fel y gorfu arno roddi heibio 
Jerusalem, ac anaml yr ymwelai a'i gyfeill- 
ion yn Nazareth, a mynych iawn y methai 
fyned drwy ei gyloh yn Nghapel Als. Ni 


bu un amser gryf ei iechyd corfforol, ond 
yn mhell i'w haul fachlud ymaflwyd 
ynddo gan ì 8 defo 
gêm i g&n y cystudd angenfilaidd hwnw, 
nes nodd ei ,; 8&0 yr - 
a da bywyd y 27ain o ill, 1827, yn 
38 mlwydd oed, wedi llafurio gyda llawer o 


wyaeth & llwyddiant am 14 o flyn- 
yddau, yn yyng pobl ei ofal. Gellir dyweyd 
am dano, ei fod yn ìll gwresog a - 
awdl. yn wr ffraeth a. chraff, fel yr oedd yn 
anhawdd i unrhyw ragrithiwr wyneb de 
ddiano rhag cael ei ddinoethi ganddo, aì 
goebi am ei rodres. Yr oedd 
a gwlithog mewn gweddi. Yn ei gystud 


diweddaf, yr oodd yn am a mabaidd 
lawn, y ay wedai, W ly 
Nhad. Un o'r pethau diw a ysgrifen 


odd oedd wyth o benillion at Miss Gmffiths, 
merch i un o swyddogion yn eglwys, yr 
hon oedd yn yr un amgylchiad ag yntau, ac 
a fu farw o'i flaen, wedi iddynt ed 
analluog ì ymweled a'u gilydd. Er iddi 
yn dywyll iawn arno, “* torodd goleuni yn 
wyr” iddo; gair diweddaf a dd 
oedd, « Tyred glwydd Iesu.” Bu farw 
yn hyderus yn yr Aglwydd. Claddwyd ef 
yn mynwent Oapel AÌs, pan pregethodd y 
Parchedigion, D. Evans, Mynyddbach, yn 
Gymraeg; a D. Davis, Pantteg, yn Seisneg. 
ì a luoeog iawn. 

ILLIAMS, RIOHARD, Lerpwl, 
inidog gyda y Trefnyddion Oalfinaidd. 
wyd ef yn y flwyddyn 1802. Daeth at 

grefydd yn foreu iawn, thu am 
ugain mlynedd, pymtheg o ba rai a dreuliodd 
yn Lerpwl, gn Teg? wr enwog ao effro, 
cadarn a defnyddiol iawn. Yn ystod yr 
amser hyny hefyd, efe & gymwyswyd gan 
Ben mawr yr eglwys, a hyny yn nodedig 
iawn, fel athrawiaethwr m , Thesymwr 
cadarn, pleidiwr gwresog, ac ysgrifenwr 
athrylithgar o'r wìr athrawiaeth. Nì byddai 
yn ormod dywedyd, efallai iddo anfarwoli ei 
enw, drwy yllyfrr rolhwnw agyoeddodd, 
“Y Pregethwr a'r Gwrandawr.”' Heblaw 
hyn oll, yr oedd yn wasanaethgar iawn gyda 


WIL 





phob rhan o achos ” lwydd; nid yn unig 
u yn ddefnyddiol neillduol yn ffurfiad a 
dygiad yn mlaen Gymdeithas Feiblaidd 
ymreig a'r Gymdeithas Genadol Gymreig. 
Yn y flwyddyn 1842, yr oedd y brawd hwn 
wedi gwanychu cryn lawer, ac ychydig wyth- 
nosau cyn ei farw, yr oedd yn hynod felly, 
fel na fedrai ymddyddan a'i gyfeillion penaf 
a mwyaf mynwesol heb anhawsdra mawr, o 
ba herwydd nid llawer a ddywedodd wrthynt 
yn rhydiau y dŵr. Aeth drwodd yn ddiogel, 
Awst 30ain, 1842. Nid bychan oedd galar y 
frawdoliaeth o herwydd symud o'u mysg un 
a fu gn hynod, nid yn unig mewn duwioldeb, 
ond hefyd mewn llafur a lludded gweinidog- 
aethol. Yr oedd eu galar o hyny mn fwy 
fyth, a phawb ystyriol o honynt yn barod i 
efelychu Eliseus, gan ddywed,â, “ Fy nhad, 
fy nhad, cerbyd Israel a'i farohogion.” Eri 
angeu dori lawr dg gŵr defnyddiol hwn, yr 
d yr ystyriaeth o fod eu colled hwy yn 
troi yn dra ddol elw iddo ef, yn foddion 
lled effeithiol ìi sychu fyny eu dagrau hidl. 
Dywedai wrth eì anwyl briod alarus, pen yn 
ymyl marw, “Y mae'r briodas sydd wedi 
rhyngom ni bron ar ben, ond y mae un 
briodas & barha byth, Oladdwyd. ei gorff 
yn hynod barchus Low Hill, pan y tra- 
ddododd y Parch. Henry Rees, wrth y bedd, 
araeth angladdol yn bur effeithiol i'r rhan 
fwyaf o'r dorf luosog, yna. ymadawodd pawb 
yn alarus ar ei ol. 

WILLIAMS, JOHN, Plasyberian, sir 
Fôn, ydoedd fardd, a hynafiaethydd rhagorol. 
Nid oes ond ychydig o'i ysgrifwu ar gael, er 
y, pernir fod cryn nifer o honynt yn llechu 

n sgodion cuddiedig yn rhywle. Yr 
oedd ei law ysgrifen yn nodedig dda ac 
addurniadol iawn. 


IAMS, DANIEL, Llanfairmuallt, 


einidog yr Annibynwyr yn Caebach, sir 
aesyfed. Ganwyd ef 1776. Cafodd ei 
dueddu at grefydd yn foreu, ac anogwyd ef ìi 
arfer ei ddoniau i bregethu yr efengyl, a 
chafodd fawr gymeradwyaeth, nid yn unig 
yn yr eglwys y perthyna iddi, ond hefyd yr 
eglwysì cymydogaethol. Urddwyd ef yn 
weinidog ar yr eglwys Annibynol yn y Cae- 
bach, Maesyfed, lle y bu yn weinidog ffydd- 
lon am lawer o llynyddoedd. Yn rhan olaf 
o'i oes pregethai yn fisol yn Llanfair, ac yn 
achlysurol, allan yn y wlad oddiamgylch. 
Yr oedd Mr. Williams yn ddyn o alluoedd 
cryfion, ac o ddoniau helaeth. Byddai ei 
genadwri yn syml ao yn dderbyniol bob 
amser gan ei wrandawyr. Fel masnachydd, 
yr oedd yn barchus yn ngolwg pawb a'i 
hadwaenai, a llwyddodd yr Arglwydd ef yn 
ei alwedigaeth fel oriorydd, fel y daeth yn 
feddianol ar gryn dipyn o dda y byd hwn. 
Yr oedd cael eì fawr barchu fel dyn 
caredig a theimladwy: fel cristion, cadwodd 
ei wisgoedd yn lân, ei gymeriad yn uchel, 
a'r goron yn ddysglaer trwy ei holl fasnach 
naturiol ac ysbrydol, fel nad oedd nemawr 
Wm fwy nag ef ynyddaule. Ar y 25ain o 
agfyr, 1853, gadawodd y gwron enwog 
hwn faes yr ymdrech ysbrydol, ac aeth 


628 


WIL 


2 — — —— 


mewn tangnefedd i dragywyddol deyrnas ei 
uw. 

WILLIAMS, OWEN, inido da 
Trefnyddion Calfinaidd, yn & gir Feirionydd. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 1787. Adnabyddid 
ef holl Gymru wrth enw Owen 
ynlliams, Towyn, Meirion dd. Dechreuodd 

regethu pan yn saith ar hugain oed, gyda'r 
Trefnyddion Galfinaidd. Yr oedd anddo 
ddull gwreiddiol o draithu ei syniadau ar 
wahanol faterion. Pregethai y gair yn 
gadarn, ac yn fanylaidd. Ysgrifenodd a 
chyoeddodd gryn lawer o lyfrau da, yn benaf 
ar ddull pregethau. Yr oedd. yn feddianol ar 
feddwl eofn ac anturiaethus, fel y dangosai ei 

chwiliadau am drysorau cudd o'r 
daear isod, ao hefyd o brophwydiaethau 
dyfnion y dadguddiad Dwyfol. Arweiniodd 
y dymer hon ef i rai profedigaethau mewn 
cysylltiad ao ymchwiliadau o'r natur gyntaf 
a nodwyd; ond oredir ei fod yn eithaf 
diffuant a diniwed yn ei holl amcanion a'i 
weithredoedd. Br ei fod yn ddyn gweith 
yn mhob golygiad, ni ddangosodd gysondeb 
ymarferol mewn rhagofal am y pwlpud 
a. threfnusrwydd gyda negeseuau y bywyd 
hwn. Gwnaeth angeu fawr waith arno 
trwy y colie poenus. Aeth adref gan ddy- 
wedyd ei fod yn dymuno marw ìi fod gyda 
Christ. Aryl9ego Fehefin, 1869, terfynodd 
ei yrfa ar y ddaear hon, ac ar y 23ain gadawyd 
eì ddaearol dy i orwedd wrth gefn capel y 
Trefnyddion, yn Nolgellau, yn 72 oed. 
WYLL aM iN L AM. oedd weinidog 
o y wyr a fi yn Bwlc nt, 
sir Gaerfyrddin, ar ol ei chorffori yn eglwys, 

Brodor oedd oardal Maenclochog, sir Benfro. 

Oanwyd ef yn y flwyddyn 1752. Derbyniwyd 

ef yn aelod eglwys yn Llangloffan, pan yn 

16eg mlwydd oed. Neillduwyd ef i waith y. 

weinidogaeth yn Bwlchgwynt yn 1798. 

Cynyddodd yr eglwys yn fawr mewn rhifedi 

a grym dan ei weinidogaeth. Yn fuan wedi 

urddo Mr. Williams, dechreuodd eangu ter- 

fynnu yr achos, trwy fyned ì bregethu i blwyf 
acharn, a bu ei ymdrechion yn llwyddianus, 

Adeiladwyd capel yn yr ardal hono, yr hyn 

a gyflawnwyd yn 1801, a galwyd y capel y 

Bwlchnewydd. Cynelid cyfarfod yn y ddau 

le bob yn ail Sabbath, yn y boreu a'r pryd- 

nawn. Ond wedi bod yma yn llafurio am 

flynyddau, achwynai yn aml fod eì oedran a 

phellder ei ffordd yn ei analluogi ì wasanaethu 

eglwys fel y dymunai, ac felly efe a rodd- 

odd ei ofal i fyny o'r eglwys, yn 1830, ar ol 

ei gwasanaethu yn ffyddlon am 32 o flynydd- 

d. Efea symudodd wedi hyny o Maen- 
clochogi Flaenpwllafon, ger Aberteifi. Ni 
chafodd fawr o gystudd cyn marw, yr hyn & 
gymerodd le ar yr 8fed o Ragfyr, 1862, yn 

100 mlwydd oed, a chladdwyd ef yn Maesy- 

bryn, wedi bod yn proffesu crefydd 84 mlynedd, 

&c yn y weinidogaeth 54 o flynyddoedd. 

Ond rhedodd ei yrfa g grefyddol a gweinidog- 

aethol i ben yn ddiwyrni: cadwodd y ffydd 

ŷn ddiysgog. Digonwyd ef a hir ddyddiau, 

a chafwyd arwyddion fod Duw wedi dango$ 
i iddo ei iechydwriaeth. 


WIL 








WILLIAMS, GRIFFITH, D.D. esgob 
Ossory yn Iwerddon. Ganwyd ef yn Nhre- 
feilian, plwyf Llanrug, sir Gaernarfon, yn 
15817. r oedd ei dad yn byw ar drefdadaeth 
ei hun, yr hon a ddaeth iddo ar ol ei hynaf- 
fiaid, a'i fam oedd hanedig o hen deulu pen- 
defigaidd Plas Penmynydd, yn Môn. An- 
fonwyd ef i'r ysgol i Oaernarfon; a 
derbyniwyd ef yn ysgolor i goleg yr Iesu, yn 
Rhydychain, yn y flwyddyn 1603. Cyn 
cymeryd ei raddio yno symudodd i Gaer- 

wnt; ac wedi iddo eryd ei raddio yn 

.C., llwyddodd i gael eì benodi yn gaplan i 
Philip, Iarll Trefaldwyn, yn 1614 ; a thua'r 
un pryd efe a benodwyd yn beriglor St. Ben- 
net, Sherehog. Cafodd wedi y berig- 
loriaeth L mllechyd, yn Arfon, lle Y] d 

yn fawr fel pregethwr uog, a Christ- 
ion dichlynaidd iawn, fr od yn hy- 
ddysg mewn duwinyddiaeth a hanesyddiaeth 
Eglwysig, ac ar y cyfrif hwnw etholwyd ef 
ì fod yn n geplan Siarl y I. Erbyn hyny yr 
oedd wedi cymeryd ei raddio yn D.D., y 
flwyddyn 1628, & gwnaed ef yn brebend 
Westminster, ac yn y flwyddyn 1633, gwnaed 
ef yn ddeon Bangor ac archddiacon Môn. 
Aryr200 Fedi, 1641, efe a. gysegrwyd yn 
esgob Ossory, yn Iwerddon, a chaniatawyd 
iddo ddal deoniaeth Bangor ao arch-ddiacon- 
iaeth Môn, yr hyn a wnaeth tra y bu efe 
byw. Yn fuan wedi hyn torodd gwrthryfel 

» & gorfu iddo ffoi o'r Iwerddon i Loegr, 
am ei fod yn pleidio achos J brenin ; a'r ll 
cyntaf a ifenodd oedd Vsadica Regum, 
do. am yr yny daliwyd ef yn ei dy yn 
Arpethrope, sir 
fllwyr, y rhaì a'i cludasant 
Northampton, lle yr eisteddai 
bonodasid gan y senedd mewn 
achos, a'r llyfr crybwylledig yn eu dwylaw. 
Efe a enciliodd wedi hyny Rhydychain, ac 
a argraffodd dreithawd o'i waith a elwir, 

k of Mysteries.. Fel yr oedd achos 
y brenin yn gwanhau, gwyd ef i 

gder mawr, er iddo gael cynygion o 
yrchafiadau gwerthfawr, os ymostyngai i 


orthampton, gan fintai o 
garcharor i 
wyllgor a 
arn ar ei 


i i'r 
senedd, efe a'u gwrthododd yn benderfynol. 
Crybwylla yn un o'i bregethau, i Dduc Or- 
monde anfon iddo awm fawr o arian, megys 
ag y gwnaeth Loftus, archesgob Dublin ; 


629 





ì 


| 
| 


d, oynygiodd Henry Cromwell, Llyw- : 


h 
yddw yr Iwerddon, iddo gan punt yn flyn- 
yddol os ymostyngai i'r Llywodraeth, ond 
efe a'u ododd. Yn fuan wedi hyn efe 
a encihodd i ru, sef i Lanllechid, lle y 
bu mewn er mawr dros ddeudeg mlyn- 
edd, heb feddu dros 20 punt yn y flwyddyn 
atei gynal a'i wasanaethyddion ; a gorfod- 
ef i fyw ar dyddyn bychan o ddwy 
bunt adeg swllt yn y flwyddyn, a gwerth 
podair punt yn y wyddyn o dir o'i eiddo ei 
un, a elwid y pryd hwnw, Trefeilian, yn 
mhlwyf Llanrug, fel yr oedd yn îs arno na 
chiwrad, ac ymborthai ar fara oeirch a llaeth 


enwyn. Gwisgai hefyd yn y dull mwyaf 
gwledig, a chytlawnai y gorchwylion mwyaf 
idd. Ond efe a orfucheddodd ei holl 


rofedigaethau hyn; ao wedi adferiad y 
4F 


-—  — 


WIL 


— 


brenin, adferwyd ei holl ddyrchafiadau 
eglwysig iddo yntau; ac yn fuan wedi hyn, 
dychwelodd i'r Iwerddon, glaniodd yno ar 
foreu Sabbath, a phregethodd yn Eglwys St. 
Bride; efe oedd y cyntaf yn Iwe & 
arferod d weddïo dros y brenin, edd yn 

orwr ; P wr & 
cheryddwr llym. Yr mad yn un o brif ys- 
golheigïon ei oes, y mae y cyfrolau mawrion 


a ysgrifenodd yn tystiolaethu hyny hefyd. 
Y ad yn gwbl onest yn ei egwyddorion, 
nì chelai un o honynt er cael eì wysio i 
sefyll o flaen llys barn, ac er tynu eu dig am 
ei ben o'r bron, eto pregethai a chyoeddai ei 
egwyddorion drwy bob anhawsderau a phe- 
ryglon. Efe a gyoeddodd ddeuddeg o lyfrau 
4 ac 8plyg, ar wahanol faterion, heblaw am- 
ryw bregethau ar wahanol destunau; ac er 
maint ei groesau a'i erledigaethau, cyraedd- 
odd yr oedran teg o 85. Bn farw Mawrth y 
29ain, 1672, a chladdwyd ef yn ochr dde- 
heuol canghell Eglwys Gadeiriol Kilkeny, yn 
Iwerddon. 

WILLIAMS, ELIEZER, A.M. Ganwyd 
ef yn Llandyfaelog, sir Gaerfyrddin, tua'r 
flwyddyn 1754, mab hynaf y Parch. P. Wil- 
liams. Wedi i Eliezer gyraeddyd gwybod- 
aeth helaeth o elfenau gramadeg vr iaith 
Ladin, dan addysgiad y Parch. J. Williams 
curad St. Ishmael. Aeth wedi nyny i ysgol 
ramadegol Caerfyrddin, parhaodd vn yr 

l mewn ffafr gydai athraw, ac mewn 
offder gan ei gydefrydyddion, hyd oni chyr- 
aeddodd oedran cyfaddas i gael ei symud i 
brif ysgol Rhvdychain, lle yr ymrestrodd yn 
ngholeg vr lesu. rhyw ysbaid o amser cyn 

flwyddyn 1770. r ysgolaig enwog a'r 
rdd Cymreig nodedig, hwnw, y Parch, 
Evan Evans, (Prydydd Hir,)a arferai ym- 
weled yn aml a'r Parch. Peter Williams, yr 
hyn a roddodd achlvsur i Eliezer ddyfod i 
adnabyddiaeth gyfeillgar a'r bardd, ac felly 
i feithrin hoffder a gwybodaeth helaeth o'r 
iaith Gymreig ; a thua'r flwvddyn a enwyd, 
cydsyniodd y tri hyn i gyoeddi y cylchgrawn 
misol cyntaf 7vysorfa Gwybodaeth, yn yr 
hwn waith y cynorthwywyd hwynt gun un 
a elwid Evan Thomas, prydydd o sir Dre- 
faldwyn, yn byw y pryd hwnw yn Nghaer- 
fyrddin. Yn fnnn wedi iddo orphen ei efryd- 
iaeth yn Rhydychain, dewiswvd ef yn athraw 
cynorthwyol yn ysgol Wellingford, yn 
sir Berks.. A chan fod rhvfel Frainc wedi 
dechreu yn y cyfamser, cafodd gynygiad o'r 
fath a chwenychai, sef i fyned yn gaplan ar 
fwrdd llong ryfel, dan y llyngesydd Keith 
Stewart, ac i fod yn athraw i'r Arglwydd 
Garlies, wedi hynv Iarll Galloway, cydsyn- 
iodd yn benodol a'r oynygiad hwn, a bu am 
rai blynvddau ar y mor; ac yr oedd gyda'r 
Arglwydd Howe pan yn ail gym Gibral- 
ter, ac ar achlysuron ereill; eithr ar ddy- 
muniad Arglwydd Galloway, efe a. adawodd 
y sefyllfa bono ìi fod ynathraw i blant ei 
Arglwyddiaeth, a bu gyda y teulu hwnw am 
fwy nar wyth mlynedd; ac yn y cyfamser, 
drwy y pendefig crybwylledig, penododd yr 
ArgÌwydd Ganhellwr Thurlow ef i ficeriaeth 











WIL 


rddin, oddiwrth p& un ni 


— _ — _ —— —_ a —— 


Burgess, yr hwn, ar y pryd, oedd esgob Ty- 
illiams 


deugain o'r ysgolheigion, ac ugain o fonedd- 
ì ion ereill, n ei “angladd. Meddai Mr, 
Williams ar lawer o ragoriaethau gwerth- 
fawr, fel ysgolaig, hanesy d, prydydd, & duw- 
winydd; yr oedd yn hynod o ddirodres a 
gyml yn ei ymddygiad, yn fawrfrydus heb 
falchder, ac yn elusengar heb hunan glod, 
Ei amser a'i lyfyrdodau a ddefnyddid er lles 
cyffredinol dynolryw, a'i ddoniau eangfawr 
fel athraw, drwy yr hyn y bu mor llesioli'w 
ysgolheigion, a adawodd y fath argraffiadau 
ar eu meddyliau, fel nad oedd yn ddichon- 
adwy lai nag anwylo ei goffadwriaeth. 
ILLIAMS, EDWARD, D.D. Ganwyd 
ef yn Nglanclwyd, sir Ddinbych, Tachwedd 
l4eg, 1751. Nid oedd ei fanteision crefyddol 
yn ei febyd yn helaeth, gan nad oedd ei 
rieni, er eu bod yn ddynion moesol, yn 
ybod fawr am grefydd yn mhellach na'r 
farf ; ond er hyny, yr oedd Edward fel y 
rhan fwyaf o'r dynion enwog a defnyddiol 
yn eglwys Dduw nm mhob oes, yn ddeiliad 
argraffiadau crefyddol o'i febyd... Hyn mae'n 
debyg, mewn cysylltiad a'i dueddfryd at 
ddysgeidiaeth oedd yr achos i'w dad fedd- 
wl am ei ddwyn ef i fyny i'r weinidogaeth yn 
yr Eglwys ol, i'r dyben hwn derbyniodd 
addysg 1eithadurol yn Llanelwy, a gosod- 
wyd ef wedi hyny dan arolygiad gwr llen- 
awgi barotoii fyned i brif ysgol Rhydych- 
ain. Oddeutu yr amser hwn dechreuodd 
Williams ieuanc feddwl yn sobr a difrifol yn 
nghylch natur a thelerau cydffurfiaeth, a 
pha fwyaf y meddyliau am danynt yn eu 
cysylltiad a'r Testament Newydd, pellaf i 
gyd yr oedd yn cael eì hunan oddiwrth eu 
cofleidio, Y canlyniad o hyn ydoedd iddo 
fwrw ei goelbren yn mhlith yr Annibynwyr, 
a thrwy Ŵyn golli heddwch ei dad. Wedi ei 
dderbyn yn aelod eglwysig yn Ninbych, caf- 
odd ei dderbyn i'r athrofa gynulleidfaol, yr 
hon oedd y pryd hwnw dan arolygiaeth y 
diweddar Ijr. Davios, yn y Fenni; cymerodd 
hyn le yn y flwyddyn 1771. Wedi treulio 
yr amser arferol yn yr athrofa, derbyniodd 
alwad oddiwrth yr Eglwys Gynulleidfaol yn 
Ross, sir Henffordd, a chafodd ei urddo yno i 
yflawn waith y weinidogaeth, yn 1776. 
arhaodd i weinidogaethu yno hyd y flwydd- 
yn 1781, pan symudodd ì Grososwallt, yn 
gir Amwythig, lle mewn cysylltiad a'i ddy- 
ledawyddau gweinidogaethol, yr arolygodd 
addysgiad ychydig o wyr ieuainc, gyda golwg 
ar waith y weinidogaeth. Ar fynediad y Dr. 
Davies o'r Fenni 1 Homerton, cafodd Mr. 
Williams ei ddewis yn athraw duwinyddol yn 


630 


WIL 





iad i brege yoeddodd ar Gal. vi. 14, 
cafodd mewn modd hollol ann liadwy 
ei raddio yn ddoctor duwinyddiaeth, gan 
brif ysgol Eiddin, yn yr Alban. Daeth cy- 
faill a'r Gazeite ato, yn cynwys hysbysiad o 
o nyny, ao aydd iddo eì ddarllen, ghoddodd 
ef yn ol i'r » gan ddywedyd, “ Boed 
hyny fel y byddo, glynaf f eto wrth fy nhes- 
tun,—Na ato Duw i mi ymffrostio ond yn 
nghroes ein Harglwydd Iesu Grist.” Wedi 
bod yn Birmingham bedair blynedd, derbyn- 
iodd alwad o Rotherham, ger Sheffield, yn sir 
Gaerefrog. Wedi iddo sefydlu yno cafodd 
ei ddewis yn athraw duwinyddol y coleg a 
sefydlwyd ar y cyntaf, yn Heemondwio, 
Arolygiad yr enwog Mr. Seat. Yma cafodd 
Dr. Edward Williams gyfleusdra manteisiol 
i ddefnyddioeì alluoedd a'i dalentau mawrion 
i'r dybenion pwysicaf yn asanaeth ei 
Arglwydd; ac yr oedd pawb a'ì hadwaenai, 
yn cyduno i dystiolaethu i'w ffyddlondeb a'i 
ddiwydrwydd anarferol yn y cyflawniad o 
ddyledswyddau pwysig ei swyd , fel athraw 
ac fel gweinidog. Yn y lle hwn parhaodd 
i fyfyrio, ysgrifonu, pregethu, ac addysgu 
vda diwydrwydd anarferol, hyd nes i 
duw ei alw ato ei hun, Mawrth 9fed, 1813, 
yn chwech deg tair oed. Yr oedd y Cymro 
dysgedig a duwiol hwn, yn wr o alluoedd 
eneidiol anarferol o gryfion, yn anrhydedd 
i'w genedl, yn addurn i'w broffes a'i swydd, 
ac yn fendith fawr i'r byd a'r eglwys. Nid 
oedd efe fel lluoedd o'r awinyddion mwyaf, 
a'r awdwyr goreu, yn areithiwr hyawdl, eto 
yr oedd yn bregethwr efengylaidd, syml, 
pwysig, grymus ac argraffiadol, yn neillduol 
mewn rhai amgylchiadau. Byddai yn awr 
ac yn y man, yn talu ymweliad a'i wlad 
enedigol. Un tro pan y pregethai yn Wrec- 
sam, yr oedd newydd fol yn glaf, ac yn ei 
fryd ei hun ao ereill, megys yn mhorth y 
bedd, ei destun y tro hwnw oedd, ““ Mi a wn 


y dygi di fì i'r bedd, y ty appwyntiedig i bob 
dyn byw.” Wrth Tagymadroddi, sylwodd ei 
fod yn ddiweddar iawn yn ei deimladau 
eihun, ao yn marn ereill wedi bod ar dro- 
thwy drws y ty yr oedd ei destun yn cry- 
bwyll am dano; ” ac ychwanegodd gyda 
difrifwch annesgrifiadwy, “* yr ydwyf yn awr 
yn myned i adrodd wrthych sylwedd fy 
myfyrdodau yn yr amgylchiad hwnw.” 
Parotodd hyn y gynulleidfs fawr i wrando 
arno, ac yr oedd pob llygad syllu yn ddi- 
ysgog arno, ac agwe awb yn dangos yn 
ogla eu bod dan ddylanwad ysbryd y pre- 
gethwr, a'r pregethwr dan ddylanwad ysbryd 
ei destun, Dywedai un oedd yn ei wrando, 
na welodd erioed olwg mor ddifrifol ar bre- 


WIL 





— —— —— 


wr a chynulleidfa, na chlywed geiriau 
2 dd yn cael eu traddodi gyda mwy o 
ddifrifwch a dwysder na'r tro hwnw. Yr 
oedd golwg, ysbryd, sefyllfa, a thestun y 
Dr. y tro bwnw yncydunoi arddelwi sylw 
ddifrifolaf pawb, ac tueddu i adael ar- 
graff ddwys ar eu meddyliau, ao ni fethasant 
& gwneuthur hyny. Yroedd efe yn awdwr 
gweithiau gwerthfawr, y rhai a resir yn 
mhlith y blaenaf yn nosbarth duwinyddiaeth, 
yn neillduol eì dreithawd rhagorol ar “ Un- 
ìondeb y Llywodraeth Ddwyfol a Phen- 
lwyddiaeth Dwyfol Ras.” Mewn ateb- 
iad i wrthddadleuon Whitby a_ Fletcher ar y 
pam pwnc; ei ddiffyniad meistrolaidd o 
alfinaaeth ddiweddar, yn erbyn gwrth- 
ddadleuon Dr. Toulmain esgob Lincoln, ei 
bregeth ddigyffelyb ar “ Ragluniaeth i 
fywyd,” gerbron cymdeithasfa gweinidogion 
ìdfaol sir Gaerefrog, yn nghyd a'i 
nodiadau anmhrisiadwy cysylltedig a hi. Yn 
mhlith duwinyddiaeth cynar a_diweddar, 
ifir Dr. Williams mewn modd teilwng, 
fel seren o'r maintioli mwyaf ; a thra byddo 
Cristionegaeth bur, ac ymresymiadau cryf- 
ion a theg mewn bri, 'ni bydd ei ifen- 
iadau gwerthfawr ef heb dderbyniad a chy- 
merad th yn mhlith dynion meddylgar 
iol; ernad ydynt mwy nag ereill o'r 
un nodweddiad wedi dianc rhag enllib a difri- 
aeth dynion hunanol, rhagfarnllyd, ao An- 
tinomaidd.. Ar ymddangosiad cyntaf 
Llywodrae 


—_—__ . —_— — 
— gn —— dar ild 








treithawd ar “' Unionbeb 
Ddwyfol a Phenarglwyddiaeth Dwyfol 
Ras,” yr oedd llawer o ddarllen arno a llawer 
yn ei feio. ao yn ei ddifrio fel llyfr niweidiol 
& pheryglus. Y pryd hwnw yr oedd un o'r 
rhai hyn, yn siarad yn ddirmygus am dano 
yn nglyw gwr ag oedd ychydig yn fwy 
pwyllog a chydweddol nag ef ei hun, gan ei 
osod allan fel yn llawn o wenwyn Arminaidd, 
Ceisiodd y gwr ganddo weled y treithawd, & 
cheisiodd ganddo droi at rhyw gyfran o hono 
o 8 yr athrawiaethau a grybwyllai. 
yrchod y beiwr y llyfr, a throdd at ddi- 
fyniad ag oedd ganddo o waith y Dr. Whit- 
by, hwn oedd yr awdwr wedi ei osod 
ynddo, i'r dyben o'i wrthbrofi. Edrychodd 
y gofynydd arno, a darllenodd ef, wedi ei 
darllen edrychodd ar y beiwr, a dywedodd 
Wâitby ao nid y Dr. Williams AU y 
dernyn hwn, ei wrthbrofi y mae y Dr. Wil- 
liams ac nid eì gymeradwyo” idiol dy- 
wedyd i'r barnydd rhagfarnllyd gywilyddio 
& myned yn fud. Yr oedd y Dr. Williams 
nid yn unig yn wr dysgedig a duwiol, yn 
dduwinydd mawr, ac yn ddyn o alluoedd 
meddylgar cryfion, ond hefyd yr oedd yn 
wr cyflawn o wybodaeth gyffredinol. r 
oedd yn arfer sylwi yn fanwl ar bob peth a 
ddelai yn ei ffordd, ac yn gwybod mwy yn 
mherthynas iddynt na dymon yn gyffredin. 
Y prif bethau oeddynt yn gorphwys ar fedd- 
wl y gwr enwog hwn yn eì fywyd a'i iechyd, 
oeddynt gogoniant Duw, llwyddiant Seion, 
cynydd gwir grefydd, a lleshad yr holl hil 
ddynol gyffredinol ; ac yn ei gystudd 
diw » yr un pethau oeddynt yn 


«c gwaith 


631 


WIL 


——— - — - —— — 
—— 


y gallodd 
fyned allan o'i ystafell, yr oedd vn wastadol 
yn ngafael a rhywbeth perthynol i ogoniant 
ei anwyl Brynwr; a phan yr oedd ei ran 
farwol yn cael ei llethu gan gvstudd trwm, 
oedd ei ran anfarwol yn gweithredu mor 
lywiog ag erioed. Dywedai eì hun yn yr 
amser hwnw, “ Pod eithrediad parhaus 
ac anorchfygol ei iau yn niweidol iawn 
i gefyllfa isel ei gorif, ac oni allasai gael 
a arno, na fuasai cymorth meddygol o 
un gwerth. Mewn canlyniad i'w ymarferiad 
gwastadol a myfyrio, yr oedd ei feddwl wedi 
enill y fath oruchafiaeth ar ei gorff, fel nad 
oedd yn alluadwy i'r olaf ymgynal yn hwy 
dan y gorlwyth heb ymollwng. Un diwrnod 
wedi dyoddef poenau mawrion yn ddiorphwys 
dros bumtheg awr, hyd nes yr oedd bron bod 
yn rhy wan i siarad, dywedai, “ Nad oedd 
gweithrediad ei feddwl yn llai y pryd hwnw, 
a'i fod yn teimlo ei hun yn gysurus yn Nuw 
ei iechydwriaeth, er, nad ym i Man 
ychydig.” Dyw gyfaill, yr 
yn Meu Penarglwyddiaethol Duw, yr hwn a 
gwblha a mi a'm heiddo, a'r eglwys, ac a 
phawb. Dro arall d i, bum yn ddi- 
weddar ceisio meddwl am fy achos per- 
sonol un, ond yn awr mae fy meddwl yn 
cael ei lenwi yn hollol ag achosion yr eglwys 
a'r pethau perthynol ì ogoniant Duw. 
diwrnod y bu farw d i, “ Nis gwn pa 
fodd y mae pethau yn bod, y mae fy meddwl 
wedi peidio a gweithredu.” “Hyn oedd 
yn eisieu,” ebe Mrs. Williams, ““ y mae genyf 
yn awr obaith.” Ond ni phrofodd ei 
gobaith eì fod yn dda, canys yn mhen 
ychydig amser, bu farw heb gymaint ag un 
ochenaid. 

WILLIAMS, WILLIAM, gweinidog y 
Wesleyaid, a anwyd yn Bodfari, sir Ddin- 
bych, yn y flwyddyn 1804. Cafodd ei ddwvn 
at fydd yn foreu. Yn y flwyddyn 1832, 
dechreuodd ei weinidogaeth, pryd y sefydlwyd 
ef yn Beaumaris. iodd mewn amryw 

lchdeithiau yn y Gogledd hyd 1841, pan y 

th i gylchdaith Morthyr, a bu am y 
gweddill o'i oes yn y De. _ Llafuriodd gvda 
chymeradwyaeth deilwng, a gwelodd ewyllys 
yr Arglwydd yn llwyddo yn eì law mewn 
amryw leoedd. Yr oedd yn meddu cariad 
neillduol at blant yr ardaloedd, lle y pre- 
swyliai ac y llafuriai; casglai hwynt yn 
nghyd ar adegai priodol, egwyddorai hwynt 
yn mhethau Duw, ac ymhyfrydai mewn 
dysgu iddynt egwyddorion cerddoriaeth ; 

ychai ar y plant fel gobaith yr eglwys. 
Yr oedd ei wybodaeth dduwinyddol yn eang. 
Gellir dywedyd ei fod yn fyfyriwr diwyd; 
byddai rhyw. lyfr gwerthfawr, preceth, neu 
ysgrif ì'r Eurgrawn, meu i'r Winllan, yn 
w dan sylw; a llanwai bob adeg & 
rhywbeth daa buddiol. Hoffai ymddyddan- 
ion ysbrydol, a chariai naws gwir grefydd 
gyd ag ef bob amser. Ychydig flynyddau 
cyn eì farwolaeth, cyoeddodd “' Gydymaith 
i'r Addolydd,” neu lyfr tonau, wedi ei gyfan- 
soddi i'w llyfr hymnau Cymreig; cafodd 
gymorth dau gyfaill cyfarwydd mewn cerdd- 





—-  —_—_—_—_ O 


eifryd ac ar ei wefnsau. Hvd 


WIL 


x—- > —— ———— 


oriaeth a thonyddiaeth ì adolygu y gwaith 
hwn cyn ei d y wasg. Cafodd 
dderbyniad parchus & haeddawl. Yn y 
flwyddyn 1846, yr oedd efe un o bedwar 
o weinidogion, dau o'r Gogledd, a dau o'r 
; & t yn Llansantífraid-yn- 
Mechain, i adolygu eu llyfr hymnau, ac 
fel hyny y mae yr hymnau hyd heddyw. 
Yr oedd yn feddianol ar ychydig o'r dawn 
prydyddol, a thywalltai dân yr awen yn awr 
ac eilwaith yn yr emynau. Fel pregethwr, 
yr oedd ei ddawn yn felus & buddiol, a'i 
weinidogaeth yn rymus. Yr oedd yn fychan o 
gorffolaeth, yn edrych yn weddol gryf; yr 
oedd yn meddu llygaid gleision a thalcen 
amlwg. Yr oedd ei farwolaeth yn ddisym- 
wth, bu farw am wyth o'r gloch yn y boreu, 
tra yr oedd ei briod yn darparu boreufwyd 
iddo yn Llandeilo, Mehefin 7fed, 1855, yn 
50 mlwydd oed, wedi bod yn y weinidogaeth 
22 o flynyddoedd. Yr oedd yn frawd i'r 
Parch. J. Williams, vyr hwn a fu farw yn 
Nghaerfyrddin, yn y flwyddyn 1834. 

IAMS, DAVID, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Adulam, Merthyr Tydfil, brodor 
oedd o Lanwrtyd, sir Frvoheiniog. Yr oedd 
yn fab i un Edward Williams, yr hwn oedd 
yn aelod gyda'r Annibynwyr yn Llanwrtyd, 
ao yn ddyn hynod o gynes ei ysbryd, byddai 
rai gweithiau yn tori allan i lefain a molianu 
ar goedd y gynulleidfa. Ymddengys iddo 
ar ol rhyw dymor ymuno a'r Trefnyddion 
Oelfinaidd, a hyny mewn amser yr oeddynt 
yn ychydig iawn o rifedi, ao isel iawn eu 
sefyllfa fel plaid o grefyddwyr. Nid oes 

genym fawr o hanes Mr. D. Williams i'w 
i, ond iddo 





gael ei ddwyn ì fyny mewn. 


cysylltiad a'r Trefnyddion Calfinaidd. Bu yn 
llafurio yn eu mysg am flynyddoedd lawer, 


hyd oni fethodd gydweled a hwynt: ym-, 


wodd a'r cyo ynghyd m llawer oreill 
o'r eglwys ynai efe iddi yn Merthyr, 
ao ymunodd. ef a hwythau a'r Annibynwyr. 
* Adeiladasant gapol newydd, a galwasant ei 
enw Adulam, lle v gweinidogaethodd efe 
gyda mawr gymeradwyaeth a llwyddiant hyd 
ìwedd eì oes. Yr oedd efe yn un o'r llef- 
Mdd enwocaf a. chymeradwy vn nghorff y 
yddion, cyfieithodd waith Dr. Owen, ar 
Berson Orist, a chyhoeddodd ef yn Gymraeg 
ynghyd & rhai llyfrau da ereill. Ond ar yr 
8fed dydd o Fehefin, 1832, efe a hunodd yn 
yr Iesu, a chladdwyd ef ar y 12fed, yn 
“ mynwent Adulam. Yr angladd hwnw oedd 
un o'r rhai mwyaf lluosog a pharchus ag a 
welwyd yn Merthyr yn nghof neb ag oedd 
fyw, hyn a ddangosai pa mor barchus ydoedd 
gên bawb. Dydd yr angladd darllenodd a 
gweddiodd y Parch. D. Seunders, (B.) wrth 
y tŷ cyn codi y corff, yna awd yn ; 8 
cherddodd y gweinidogion bob yn ddau o 
y corff Yn y capel darllenodd a 

y Parch. M. Jones, Bethesda: 


Byans, Ysgsgau, oddiwrth 2 Tim. iv; 7. 


632 


— — —_—— ar. —————o « —e 


WIL 


Wedi hyny gweddiodd y Parch. Mr. Harrìs, 
gweinidog Seisnig y Bedyddwyr yn Merthyr. 
Ina rhoddwyd yr ymenydd mawr hwnw a 
fu mor llawn o wybodaeth yn y bedd i bydru. 
Cyn ymadel areithiodd a gweddiodd y Parch. 
T. Harris, Mynyddyslwyn. Wedi hyn— 
Trodd pawb eu oefnau, dyna'r dydd, 
Gadawsant e'n ei wely pridd, 
W IL LIAMB, THOMAS, Sardis is, Ponty- 
wl, sir wy, a an ghwmgarw, air 
Gae din, yn y flwyddyn 1810. Pan yn 
ddauddeg mlwydd oed derbyniwyd ef yn 
aelod yn Nghwmaman, yn yr un sir, gân y 
Parch. John Rowlands. Gwelwyd fod ynddo 
gymwysderau addas at waith cyhoeddus, ao 


anogwyd ef i arfer ei ddawn fel wr. 
Cydsyniodd a'r cais, a phregethodd am dymor” 


yn ylle rhag-grybwylledig a'r cylchoedd, 
gyda derbyniad a chefnogaeth mawr. Yn y 


wyddyn 1829, 19 oed, cafodd 
wahoddiad oddiwrth I Eglwys Gynulleidfaol y 
Tabernacl, Llandeilo-fawr, ì ddod yn 


n da meddwl dedwydd, oherwydd yr 
anwyldeb a ffynai. rhyngddo a'i “ gariad 
cyntaf.” Bu yn Ï Maendy dros bum mlynedd, 

wyddiant areilafur. Oddi- 


yno ymfudodd i Bontypwl, yn fugail ar 
eglwys Gynulleidfaol Yn Sardis. arhaodd 


oedd yn amyneddgar iawn yn oi gystudd, ao 
yn dawel dan ei holl boenau; cydnabyddai 
yr Arglwydd, ac ost; i'w ewyllys. 


henaf 3ydd, 1840, heb nao ochenaid nao 
drech, ymb 


Wm Nghwmllynfell, Fel dyn, 
illiams wedi ei gynysgaeddu 8. galluoedd 

naturiol da; ao pregethwr, 

idd, ysgrythyrol, 

effeithiol, yn drefnus, cyson, ac adeiladol, 
WILLIAMS 


gfynyddau yn gadben yn y fyddin. _Yr oedd 
ynyddau yn n yn . Yr 

yn bregethwr teithiol poblogaid iawn. Ym- 
ddengys hefyd iddo iod yn aelod seneddol 
dros un o'r siroedd Oymreig. Efea ymun- 
odd a Mr. V. Powell, yn y gwrthdystiad yn 
erbyn gwladlywiadaeth Oromwell. Ym- 
ddengys iddo arfer ei weinidogaeth yn benaf 
vn aroedd Trefaldwyn, Maesyfed, a Din- 
bych, Llangollen yn sir Ddinbych oedd lle 
eì breswylf rhan ddiweddaf o'i d. 
Efe a ddyoddefodd yn fawr wedi yr adieriad. 
Nid ydyw amser ei farwolaeth yn hysbys. 
Yr oedd ei farwolaeth yn gysylltiedig ag am- 
gylchiadau anwaraidd iawn, oariwy eì gorff 
eglwys & chladdwyd ef yno; 




















WIL 633 WIL 
un enw ag yntau, oedd. am rai blynyddau |i cynulleidfa luoeo Hand Alle 
yn weinidog yr eglwys gynulleidfaol yn But -atreet, a arhao haodd yn y swy 1i 
reosam ; ac oddeutu 1 flwyddyn 1716, efo hono hyd ei farwo Uyn 8 gymoredd 
ad ddaeth, yn wrthfedy diwr od. Bu le Ionawr 26ain, 1716. Eto a fu am lawer o 
recsam, yn u yn un o'r prif on 
WILLIAMB,D L, D.D., o Lundain, gweinidogion y Brif-ddinas mae md 
oedd, weinidog yr Annibynwyr. d ef cyoeddus. Dywedir. iddo. od o wasanaeth 


wy 
».yn 1643, neu 44. 


gymaint ao mae 
Yn do Llwyd m'r 


&c yn un o'r rhai caf o'r genedl oedd yn 
oodi, a aeth i'r weinidogaeth wedi y bwriad 
allan yn 1662. Yn rhagymadrodd ei lyfr a 
elwid ganddo “Diffyniad. y Gwirionedd 
Efengylaidd,” y mae yn sicrhau mai ei 
brif orchwyl, er pan yr oedd yn bum mlwydd 
oed, oedd myfyrio, ao iddo gael ei drwyddedu 
i bregethu pan oedd vn bedair ar bymtheg 
oed. Efe a broffesodd ei hun yn anghyd- 
ffarfiwr, mewn amser pan nad allai fod 
nddo ddim un rhagolwg o unrhyw elw 
fydol neu anrhydedd wrth hyny, ond yn 
gwbl i'r gwrthwyneb. Gwedi iddo dreulio 
ychydig fly nyddoedd yn bregethwr achlys- 
urol yma a thraw, mewn gwahanol barthau 
o . & phan nad oedd fawr argoel am 
sefyllfa fanteisiol yn mhlith y Saeson. Mewn 
modd annysgwyliadwy, agorodd Rhaglun- 
ìaeth iddo ddrws i fod. yn ddefnyddiol y yn yr 
Iwerddon. Pan yn talu ymweliad achlysurol 
a'r Arglwyddes Wilbraham, yn Weston, sir 
Amwythìg, yr hon. a'i cyflwynodd ì sylw 
Iarlles Meath, yr hon a'i penododd ìi fod yn 
gaplan iddi hi, cafodd yn y sefyllfa hono 
es dawel rhag y dymestl ag oedd yn curo 
a yr Ymneillduwyr cydwybodol, yn nghyd 
e chyfleustra, & manteision helaeth ì fod m 
ddefnyddiol ì i'w gyd-ddynion. Wedi 
enyd o amser yn y sefyllfa rag-grybwylledig, 
derbyniodd alwad oddiwrth yr eglwys gyn- 
ulledig yn Heolycoed, Dublin, i fod yn 
weinidog iddynt. iodd a'r cais, a 
chyflawnodd wahanol ddyledswyddau ei 
swydd gyda chymeradwyaeth ansrferol am 
agos ì ugain oflynyddoedd. Tra yr oedd efe 
yn Dublin, priododd ei wraig gyntaf, yr hon 
oedd nid yn unig yn bendefiges o ddoethineb 
nodedig, ond hefyd o deulu anrhydeddus ac 
o gryn gyfoeth, fel y tystia efe yn ei lythyr 
cymun diweddaf a ddefnyddiodd mewn modd 


ge cenedlaeth wn modd y gallai wasanaethu |. 


gyfrenu at achos- 


ion cr oyn a 
chwedi ei iol & Ông a'r 'byd. O herwydd 

wr b iol pethau yn I , yn 
1678, efe a ddychwelodd i , th 


eì arosiad. 


Llundain yn ì ddiddefnydd. 
ydr UL RR 


mawr i'r rhaia cod nan yn cedd pain, F 


ei ol ef, hyd dyd yr oedd 

man gwaethaf. pod a meghorodd yb Brenin 
Gwilym ag ef & wei u ar ol y chwil- 
droad, yn 1688, yn nghylch 


thau Dn 
Chwaer Ynys, a pha rai yr oedd efe N dra 
chyfarwydd. Yr oedd mewn cryn 


Ta y dywedir iddo yn dynych g gael der. 
croesawgar pan droe amryw 
y bye Gwyddeli y rhai oeddynt 


yn alluog i fod o wasanaeth i'r ìl wodraeth, 
Ar eì ddyfodiad cyntaf i'r Brif- efe a 
ffurfiodd pyfrinach a'r Parch. . 
Perchid ef yn fawr ganddo, a byddain y byddai 
Mr. Baxter yn "i ceh yn ceisio 
gan Dr. Wi nyn ei le, yn 
Neuadd. Pinner, lle y y maddodid darlithiau 
wythnosol gan. y gweinidogion Annibynol a 
Henadurol m wya enwog yn y Brif-ddinas, 
u tro-gy yn erbyn TPabyddiaeth, 
Bosiniaeth, ac Anffyddiaeth, yrhaia barheir 
hyd heddyw yr Annibynwyr, ao â 
draddodir bob boreu dydd Mawrth yn nhy 
cyfarfod yn Heol-lydan. Ar farwolaeth Mr. 
Baxter, yn 1691, dewisiw MM Dr. Williams, 
nid heb gryn wrthwynebiad, i' i'w r ganlyn, fel 
un o'r darlithwyr Gan 
fod yr etholwyr yn Jhan nm ei ddewis- 
, Thai ereìll yn eì erbyn, pen- 


ynwyd i afo y goelbren, yr hyna drodd 
flaenor, Mr. Baxter, yn dra gwrth 


Yr oed fel ei i rag. 

i 

Antinomiaeth, aoi bob peth & 
mafriol ir ygthrwwiaeth can angraffyd 

, 8 pan a 

y aith Dr. O yn a hanmoliaeth rag- 
A'R wedi eì arwy O Wein- 
idogion y Brif-ddinas, YN Re Dr. 


odd amyn mmyydd, 
oddiwsthynt. Yn 1709, â dyngeyl gwel 
Gn YU tland, iddo y radd o 

inyddiaeth, Hyr aimn rn 
8 blwch arian. Efee briododd dd 


& chafodd lawer o feddianau da'r ar ddwy 


ur daioni. yn un o'r dynion 
mwyaf wig 8. o a DD! enn 8 N— 
Brydeinaidd, Mid oodd nob 
ry ne yn gn 

fwy diffuant yn ly dymestl fygu 
iol ar . i'r orsedd, na_Dr 
Daniel Williams, ao f ao fel blaenor g.gweinidog. 
ion detholedig ì lch y Brif-ddinas i 
gynrychioli y tri enwad o Ymneillduwyr, sef 
yr Henaduriaid, yr Annibynwyr, a'r Bedydd- 





WIL 


— Sw a ur a 
- - 
— 


. Ar yr achlysur hwnw cafodd y Oymro 
cdwiw hwn, Mai 28ain, 1714, yr anrhydedd 
o gyflwyno i'w Fawrhydi anerchiad gos- 
tyngedig o gydlawenychiad y pleidiau rhag- 

wylledig ar eì esgyniad i orsedd Prydain 
Fawr. Gan nad oedd ganddo deulu, w- 
odd y Cristion diledryw ei feddianau helaeth 
at achosion dyngarol, mor rhagorol o ran eu 
hansawdd, mor wahanol o ran eu rhyw, ac o 
ran eu faedd h lesau dynion, ao ì ddw 
goniant i Dduw, ysgatfydd a neb rhyw 
wrthddrychau y gellir meddwl am danynt. 
Yn mhlith pethau ereill a nodir yn ei ewyllys, 
mae y ddrychau canlynol yn teilyngu 
eu coffâa mewn modd arbenig, sef cynorth- 
wyo gweinidogion tylodion a'u d 
gweddwon, mewn angen 8 chyfyn er— 
dwyn i fyny ddynion ieuainc gobeithiol mewn 
colegau ao athrofau, gyda golwg ar waith y 
weinidogaeth, cynal ysgolion rhad yn ngwlad 
ei enedigaeth, neillduol yn Ngogledd 
ru, a diwallu y tylodion a Beiblau, a 
llyfrau crefyddol a moesol. Gadawodd y 
Cymro haelfrydig hwn ei lyfrgell werthfawr 
a helaeth at wasanaeth cyoeddus, a chyfar- 
wyddodd yn eì ewyllys fod ty cyfaddas i gael 
ei godi neu ei bwrcasu i'r dyben i'w gosod 
ì Fyny ynddo. Heblaw hyny, odd 
ddogn blynyddol gogyfer a chynal llyfrgell- 
ydd i ofalu am dani, ac i'w harolygu. Mewn 
canlyniad i hyn cyfodwyd ty i'r perwyl hwnw 
yn Oripplegate-street, Llundain, yr hwn a 
elwid llyfrgell Dr. Wuliams. Yn hwn y 
mae gweinidogion yr Ymneillduwyr, yn, ac 
oddiamgylch Llundain, yn arfer cyfarfod a'u 
ilydd ar achosion cyoeddus perthynol i 
mneillduaeth ï linol; ac iT dyben 
i gyd ghori a phenderfynu achosion o 
bwys, Ŵ mae cynysgrif ewyllys ddiweddaf 
y dyn rhinweddol hwn i'w gweled yn argraff- 
edig. Y mae yn terfynu yn y modd pwysig 
a ol a ganlyn, “Atoly ar y Duw 
bendigedig, er mwyn Iesu Grist, Pen yr 
eglwys (yr hwn a'm pi&, a'r hwn. yr ydwyf 
yn el wasanaethu), fod ein hewyllys hwn, 
trwy ei fendith a'i effeithiolaeth ef, gyr- 
aeddid ei amcan, a bod iddo gael eì gyflawni 
yn ffyddlon. Erfyniaf ar bawb y perthyn 
ìddynt, yn enw y Duw mawr â c wn 
hwn, fod i'r hyn a fwriadwyd (gan belled ag 
y gallaf fi farnu) i'w ogoniant Ef a lles 
dynolryw, l ei ddefnyddio yn onest, 
doeth, & us i'r dyben h ny Y mae 
gweithiau lluosog Dr. Daniel iams wedi 
eu casglu yn nghyd yn chwech cyfrol wyth- 
lyg; a rhaio honynt wedi eu cyfieithu i'r 
y In, cawsant eu hargraffu mewn cydag- 
weddiad a'i ewyllys, i'w rhoddi ymaith yn 
rhad, yn neillduol ìi weinidogion a myfyrwyr 
angenus. Y mae yn cael eu talu yn 
flynyddol, yn ol ewyllys Dr. Daniel Williams, 
tua £700 mewn ffordd o elusen. Bydd i'w 
lyfrgell yn Redcross-street, Llundain, a'i 
Weithiau gwerthfawr mewn chwech cyfrol, 
a'i wahanol elusenau barhau i anwylo 
coffadwriaeth y Cymro haelionus hwn i gyf- 
eillion crefydd, addysg, a llenoriaeth, o 
genedlaeth ì genedlaeth. 


634 





WIL 


dU — Y 
_— —_ — 


WILL A MS, BOBEET, a edd 
beriglor Llangar, sir Feiriony wy 
ef yn yflwyddyn 1748. Yroedd yn awyddus 
cr ATH eT AUR 
enu yn rhagorol o gywir, â by 
arfer barddoni yn bur dda. Testun eistedd 
fod a gynaliwyd yn Llangollen, ar Ionawr 
6ed, 1826, oedd Marw i'r gwr hwn. 
Gweinyddodd 65 mlynedd yn esgobaeth 
Llanelwy. Bu farw Hydref 6ed, 1825, yn 
17 mlwydd oed. 
BWLDLIAMB, JOHN, A.B., Offeiriad ì 
i . wyd ef yn Abergwaen. Collodd 
ei dad. pan yn ieuanc. Trwy ail briodas ei 
fam, a thrwy ddylanwad ei lysdad, yr hwn 
oedd yn weinidog yn yr Eglwys Sefydledig, 
cafodd fyned i Goleg yr Iesu, yn Rhydychain, 
yn 1783, a chafodd ei neillduo yn ddiacon yn 
mis Medi, 1785, gan iddo f ed trwy eì arol- 
iad mor anrhydeddus. Efe a ddywedai— 
awi fod iy cyfnod hwn ; bwysig iawn, nid 
wyf yn cofio foddim neillduo gwasgu ar 
fy meddwl. Yr oedd fy ymddygiad Uam 
cydymgeiswyr yn ystod wythnos yr aroliad 
yn waradwyddus o ysgafn a chellweirus.. Yn 
modd hwn rhuthrais yn ddifeddwl i winllan 
uw, heb ddawn na gras at waith y swydd 
bwysig, ac hyd y nod heb ddyfod i wybodaeth 
brofiadol o ffordd iachawdwriaeth, trwy fydd 
yn y Pryniawdwr croeshoeliedig O y fath 
arweinydd dalli dywys y dall yr oeddwn 
wedi bod. Rhoddodd hyn imi lawer o oriau 
anesmwyth. Ond bendigedig fyddo Duw, 
agorodd fy llygaid iryw raddau i weled fy 
ffolineb.” Wrth ymadael â'r coleg, aeth Mr, 
Williams, nm athraw feuluaidd i deulu y 
diweddar Dr. John Phillips, o Williamson, 
i'r hwn hefyd y Mg weinyddai fel isberiglor yn 
mhlwyfydd Williamson, Burton, a Rhos- 
market. Trwy ei gydnabyddiaeth â bonedd- 
iges dduwiol yn y lle olaf a enwyd, ymdden- 
gy8 i gyfnewidiad graddol, oni dodw ydd i 
gymeryd lle yn ei olygiadau crefyddol, a 
therfynu yn mhenderfyniad apostol i 
wybod dim yn y cyflawniad o'i ddyledswyddau 
gweinidogaethol, ond, “Iesu Grist, a hwnw 
wedi ei groeshoelio.” Yn ngwanwyn y 
flwyddyn 1793, cafodd ei gyflwyno i berig-. 
loriaeth Bigelly, i'r hon y symudodd yn yr 
hydref canlynol. Cafodd ei blwyfolion mewn 
sefyllfa o dywyllwch moesol, yn estroniaid 
oddiwrth Dduw trwy eu hanwybodaeth; 
ond gyda difrifoldeb anerchai hwynt, a dy- 
wedai wrthynt am Dduw, ac anogai bawb o 
lwyrfryd calon i'w addoli. r oedd ei 
bregethau bob amser yn anog y pechadur i 
fyned yn iseli'r llwch, ac yn d u Crist 
fel Achubwr. Bu yn foddion i droi llawer o 
gggolliorni WN d, ac o feddiant Saîan a 
uw. Nid fel pregethwr yn yr 
yn eu hanog—yr oedd yn dysga eî bobl od 
1 dŷ. Yr oedd yn arferiad ganddo ìi ymwel 
â'r teuluoedd ag oedd dan ei ofal, i'r dyben o 
gyfranu iddynt addysgiadau a chyfarwydd-. 
ladau crefyddol, trwy ddarllen ac esbonio 
rhanau o'r ysgrythyrau santaidd. Byddai 
yn cyflawni yr ymweliadau hyn yn y pryd- 
nawnau, lle y gwahoddid y cymydogion 


WIL 








nesaf i ddyfod yn nghyd. Dechreuai y cy- 
farfodydd hyn trwy ganu emyn a M o 
gyda ei bobl, naill a'i cyn neu ar ol yr an- 
erchiad esboniadol, Yn ychwanogol at yr 
mweliadau hyn, gwnaeth Mr. Williams o'r 
ynon mwyaf difrifol o'i gynulleidfa, gym. 
deithas ar gynllun tebyg ì eiddo y diweddar 
George Whitfield. Yr oedd aelodau y gym- 
deithas hon yn cael eu rhoi ar gylch i weddio, 
i'r dyben o ddwyn yn mlaen addoliad i Dduw 
yn eu teuluoedd eu hunain. O'r amser y 
dechreuodd ar ei ddyledswyddau yn Bigelly, 
hyd ei farwolaeth, cyfnod o wyth mlynedd a 
haner, mor belled y gallasai ei natur wan 
oddef iddo wneud, bu yn weithiwr ffyddlon 
yn ngwinllan ei Arglwydd. Gellir dywedyd 
ei fod yn “'llafurio mewn amser ao allan o 
amser”; a bydd y gofal mawr a ddangosai 
am ddaioni ysbrydol ei blwyfolion, ei gared- 
igrwydd a'i gymwynasgarwch, yn nghyd a'i 
eimladau byner am amser n ddyf b ar gôf 
& w n o igelly. Yr 
oedd hefyd y yn ddyn c o ysbryd rhyddfrydig i'r 
pen, a'i egwyddorion fel eglwyswr yn gy- 
mhedrol a rhyddgarol. O hyn y rhoddodd 
brofion diymwad yn ei waith yn groesawu y 
rchedigion Morgans, o Henllan, a Jones, 
ffrelech, dau weinidog Annibynol, 4n eu 
hymweliadau gregethwrol yn rhanau Seisnig 
Sir Benfro. Yr oedd yn gweled yr angen 
mawr oedd am eu llafur; ac er nad oedd yn 
myned i deithiau pregethwrol eì hunan, 
oedd o galon yn groesawu eraill, y rhaia 
deimlent eu hunain yn rhydd i wneud hyny. 
Anogai Mr. Williams hwy i barhau yn eu 
hymdrechion i oleuo y rhai oedd yn eistedd 
mewn tywyllwch. Pryd bynag y deuent yn 
agos i Bigelly, yr oedd ei dy yn artref iddynt, 
& derbyniai hwynt bob amser fel brodyr yn 
yr Arglwydd. Fel gweinidog, priod, a& 
meistr, yr oedd yn ddarlun cywir o'r Cristion. 
Er ei fod yn naturiol boeth o ran ei dymher, 
eto, yr oedd hon wedi ei darostwng a'i rheol- 
eiddio gan ras dwyfol, fel nad oedd braidd 
un amser yn gen aflonyddwch i neb, ond 
iddo oì hun. ian eî fod mewn Cil ban 
ceryddu pechod mewn ereill, felly hefyd, 
Ti adawodd i'w anmherffeithderau ei hun 
fyned heibio yn ddisylw, a byddai weithiau 
yn cyhuddo ei anwyl briod o anffyddlondeb, 
frwy eì bod yn peidio nodi allan ei feiau. 
Yn ngwanwyn 1802, bu twymyn heintiol ac 
angeuol yn ei blwyf, yr hon & erodd 
afael ynddo ef, trwy ei ymweliad a'r cleifion 
perthynol i'w eglwys. Yn y clefyd hwn, 
ngosai awydd mawr am adferiad, os 
Thyngai bodd Duw; ond gweddiau am nerth 
ì welu. Fel hyn y gorphenodd ei yrfa 
Ebrill 3ydd, 1802, yn 40 mlwydd oed, ar ol 
deg diwrnod o gystudd trwm. Yn mhen 
taif blynedd ar ol ei farwolaeth, gwnaed 
o ugain o'i bregethau, a chawsant eu 
hargraffu yn Nghaerodor. Dyma yr oll ar 
a wyddom ni sydd o'i waith wedi cael ei 
ddyogelu, er galw dynoliaeth i edifeirwch, ac 
argraifu. ar eu gmeddyliau wirioneddau 
achubol efengylCrist. ““O” (meddaioasglydd 
ei bregethau) “mor ddedwydd y byddai 





635 


WIL 





— Y 


Eglwys Loegr, pe buasai ei holl weinidogion 
mor uniongred yn eu hathrawiaethau, ac 
mor adlunol yn eu bywyd a'r Parchedig John 


illiams. 

WILLIAMS, THOMAS, gweinidog y 
Bedyddwyr yn Salem, sir Gaerfyrddin. 
Ganwydef yn Ffynonlwyd, plwyf Llanginin, 
sir Gaerfyrddin, yn 1770. _ Yn moreu ei oes, 
yr oedd arno fawr awydd i efelychu ym- 
ddygiad ei gydieuenctyd, ao am fod yn gy- 
farwydd yn yr hyn aelwir llawenydd diniwed. 
Yr oedd eì rieni yn aelodau o Eglwys y 
Bedyddwyr yn Salem, Meidrim, ac ymdrech- 
entei ddwyn i fyny mn addysg ac athraw- 
iaeth yr Argl . Pan yn ddeunaw oed, 
dygwyddodd iddo regu yn y ty yn nghlyw ei 
fam, yr hon a aeth ato, a gosododd ei llaw ar 
ei ysgwydd ef, ofyn iddo, “ Beth oedd yn 
ei feddwl? feallai” (meddai hi) “mae cyn 
boreu yfory y byddi yn nhragywyddoldeb;” 
a'r noson hono cafodd ei daro yn glaf o'r 
dwymyn, & bu yn boenusiawn. Pan yn ei 
gystudd, yr d yn methu llai na chofio 
geiriau a llaw eì Ar un noswaith pan 
oedd dwy wraig yn ei wylied, gofynodd un o 
honynt i'r “A ydych yn meddwl 
gwe &efeeto?” Yr hon a atebodd, “Ei 

yn bod na wnai,” heb feddwl ei fod 

ef yn. u eu clywed, a'r rheswm oedd 
ddi er profi hyny oedd, “ei bod wedi 
reuddwydio, yr un fath ac o'r blaen, cyn 
marwolaeth ei berthynasau, sef gweled cae 
agos 1'r ty yn llawn blodau. Ar byn, teim - 
lodd yntau M chwys oer yn berwi allan o'i 
gorff gwanaidd, a'r holl ddolur blaenorol yn 
ei adael, a gofynodd iddo ei hun, “ Ai marw 
sydd raid i mi;” a chredodd mai felly y 
byddai, ond gweddiodd am adferiad o'r 
dwymyn, yr hyn a gafodd... Wedi iddo gael 
riad o'r dwymyn, penderfynodd ddyfod 

yn well dyn, ac felly y bu, o hyny allan 
ylynai foddion yne. Pan yn ddwy ar 
ugain oed, rhoddodd eihun mewn modd cy- 
oeddus i Dduw ao i'w bobl, y rhai a gyfar- 
fyddent yn Salem, o dan ofal y Parch. B. 


Phillips pryd hwnw. Pan yn bedair ar 
ugain oed, ar achos neillduol, methodd 
y gweinidog fod yn y cwrdd, a_ cheisiodd un 


o'r swyddogion ganddo fyned i weddi, yr 
hyn & wnaeth odan weniadau y nefoedd, nes 
y gwresogodd calonau yr eglwys ato. Yn 
fuan, anogwyd ef gan yr eglwys i ddechreu 
pregethu, yr hyn a wnaeth yn ystod y 
wyddyn hono, sef 1798, pan yn 24 mlwydd 
oed. Wedi hyny, ymdrechodd y diafol ar- 
graffu ar ei feddwl nad oedd dim ond twyll 
nddo, ao mai rhagrithiwr yn eglwys 
duw oedd, ac mai gwell fuasai iddo ei 
gedael, Ond un diwrnod y geiriau 
yny i'w feddwl, sef, “Yr hwn nad yw yn 
ein erbyn o'n tu nì y mae.” by Tgodd ei 
hun hyn, a chafodd nad oedd ddim yn 
erbyn yr achos da mewn un modd. Arol 
hyn daeth temtasiwn arall iddo, sef meddwl 
nad oedd Orist ond dyn yn unig. Ond o'r 
diwedd achwynodd wrth ei weinidog ar hon 
a'r un flaenorol, yr hwn a atebodd mai am 
gael ei ben i lawr oedd y gelyn, am ei fod 


WIL 


WIL 





debyg o wneud llawer o i'w 
do. as, a chynghorodd ef i ofalu am dano 
ei hun, am fod e1 demtiwr yn cynyg tynu y 
sylfaen odditano, ““Aoc os collwch hono (ebe : 
fe) dyna hiar ben arnoch Williams bach.” | 
Ymnerthodd o'r newydd ar ol hyn, a chafodd 
lonydd gan mosodiadau neillduol mwyach. ; 
Yn faan wi hyn, daeth tA gel i mewn fel 
afon i dg aeyn etn rfysg mawr, 
Aeth rhai ar ei o aeyn o mn yw. inidog, 
ond ar nerth gair y Williams 
wrol â yn ei athrawiaethau, a 

segolhod d athrawiaeth L.. Drindod drw 

eì weinidogae an yn 29 

d ef yn weinidog yn Salem. Swm & 
Fu d eì weinidogaeth oedd Orist wedi ei 

oelio ar gyfer y colledig, m Yr 

yledswydd dynion i u yr ofen 

oedd hefyd wedi myfyrio cryn lawer ar 
physy th, a bu o les mawr i gauoedd 
trwy el gyng horion n yn eî ardal. Nid aml y 
gwelir d a i rinweddau yn rhagorach na'r 
eiddo Mr. Williams. Yr oedd yn hynod o 
ran ei haelioni crefyddol. Adeiladodd dy 
addoliad o'r enw Ainon yn yr ardal, a rhodd- 
odd lawer o'i feddianau at ei adeiladu. Yr 
oedd bob amser y blaenaf a'r mwyaf ei 
roddion. Ar y 27ain o Fehefin, 1844, daeth 
yr alwad i'w gyrchu adref i dderbyn coron 
anniflanedig, wedi bod yn proffesu crefydd 
62 oflyny doedd, ac yn y weinidog eglwys 
Salem am 45, lle gadawodd dorf o bobl 
Dduw i alaru ar ei i OL Daeth un o'i feibion 
i lanw ei le yn y weinidogaeth, tr mab arall 
yn un o flaenoriaid yr eglwys y bu efe yn 


weinido 
WILT IAMS, DAVID (Jwan), oedd feb i 
Mr. Williams, Penpontbren, plwyf Llan- 
wnen, Oeredigion, gwr mewn amgylchiadau 
cysurus, yn meddianu rhai tyddynau o dir. 
Gafodd 61 roddi yn, ieuano yn yr n 
ofal y Parch. D. Davies, Castell owel. 
Dan mn amgelodd gŵr La hwn, bu Mr. 
dra di drysori pob 
gwybodaeth” Yno, vyd adiarwybod i'w 
Cg efe a wnaeth eì bun yn hyddysg yn 
chenlau prydyddiaeth Gymreig. Yr oedd 
un o gyfeillion Daniel Ddu. Pan 
Ce MR Williams o dan ofal Mr. Dayies, 
Oestel Howel, gwraeth Davies, englyn o 
glôd i bont Llanwenog, i'r hwn, er mawr 
syndod i'w feistr, Mr. Williams, a atebodd 
yn gywrain ac yn gelfydd fel hyn— 
Aed afon Gweiog i Deifi—a'r bont, 
A'r ddau bentan tani ; 
A'r mwynwyr, y saer-meini 
Godo hon gyda hi, 


Y diwrnod yr ymadawodd a'r ysgol, rhodd- 
englyn uchod yn llaw un o'i gyd- 

ysgolheigiol ion Wiw roddi i'w feistr, pan fuasai 

ee a wedi m 


een 
wei u “Tlangt uen dedydd ” 7 dyma symad. 
Bryste, lle 
y bu: yn astudio du'n &' uwinyddiaeth, 


' oeìd Mr. Williams 


cro ddol, 


i'w roddi am y 


'h nes gorfu iddo ymadael o herwydd 
adf iechyd. Ar ol priodi, Fet hyb 


ysgol da dy hymodnt mawr yn a. gid 


regethu ac hed 
ond | doclreuo 1 ôl lechyd fyned yn aea 


| hyd nes y darfu a'r fuchedd hon ar y 10fed o 

Ionawr, 1823, yn y 27 mlwydd o'i oed. Yr 

yn addurn i'w wlad â'i 

nedl, yn wr mwynaidd, tawel, a chyfeillgar. 

o Efo a ysgrifenodd gryn lawer, eithr ychydig 

o'i waith. O ran & olygiadau 

yr oedd yn nes at y diweddar 

barchedig ar enw Andrew Ffuller nac at 

un awdwr arall. mae ei gyfansoddiadau 

prydyddol Seisnig a Ohymrae nraeg ar gael. 

& wnaeth ei hun yn adnaby usi ddarllen- 

wyr Seren Gomer fel gwrthwynebwr yr hyn 
a eÌwir y mesurau caethion. 

A nwyn Mu Aber, sir Frychei rw 
yr Annibynwyr yn yr sir einiog, 
ao Aberhonddu. Urddwyd ef yn io 
ar y eglwys y yn 1762, 
hwn a fu, llafario yn y lleoedd hyn am 
ddeunaw mlynedd ar ugain. Nid ydym wedi 

u cael allan o ba le oed oedd J yy rhagorol 
wn yn dyfod, nac efi 
fyny mewn dysgeidi neth bl y mae yn 
eglur ei fod yn fwy dys na'r cyffredin y 
dyddiauhyny. Wedii . Williams wasan- 
aothu yr eglwysi oedd dan ei ofal am hirfaith 
flynyddau, gyda ffyddlondeb a dnueh gan 
ac enill idda ei hun air daa a ynarch gan 
bawb a'i hadwaenai, gwanychodd o ran ei 
natur, a ayn bwan r eglwys un Mr. Evan 
Davies i'w northwyo Yr oedd wedi 
dechreu ar ei Weinidogaeth yno yn wr ieuano, 
a bu yn gweinidogaethu yr holl amser uchod 
yn y myw eglwys, ao yn byw dros yr holl 
Mdd Aber, ac yn cadw ysgol ddyddiol 
yno no hefy Byddai dros amser maith, yn 
nechreuad ei 5 weinidogaeth, yn arfer oerdded 
o'r get ì'r llall bob Babbath. Y boreu 
yn pregethu yn rhonddu a'r prydnawn 
yn Abêr. Gwnaeth hyn mor fynyched 
fel y 'ddsi be nifer o u a2 arferai eu 
rhoddi o'r naill:le i'r » yr hyn sydd 
oddeutu saith milltir o ffordd. 

WILLIAMS, ROGEB, oedd weinidog yr 
ddyfos Gan yn Nghefnarthen, ger Llanym 
ddyfri d ef yn y flwyddyn 1861. 
Cafodd ei urddo yn 1698, a bu yn liafurio 
yn am ddeuddeg mlynedd ar ugain. Bu 

arw yn y flwyddyn 1730, yn 63 mlwydd oed. 
Nid oes genym un hysbysrwydd pellach i'w 


roddi am 
WILL , “i ORGAN, oedd weinidog 
yr Annibynw yn Nhredwetan, a'r Plough, 
yn Aberhonddu yndda y8 mai efe oedd 
T gweinid cyntaf eoedd hyn ar ol 


erch, o Y Ystrad Walter, yr 

Mur Bane farw Hm 1698, ac ar ei farwolaeth 
ef cafodd Mr, Morgan Williams ei urddo. 
Nid oes genym unrhyw wybodaeth pellach 
y gwr da hwn, ond iddo lenwi 

ei swydd yn ffyddlon yn y lleoedd a nodwyd 
hyd eì arn olaeth, yr hyn & gymerodd le 


tua'r fl 
; WILLIAMS Wi WILLIAM, oedd weinidog, 





WIL 
Annibynwyr Aberhonddu a Thredwst- 
an. Neilldu ef i waith y weinidogaeth 
yn y lle diweddaf, yn y flwyddyn 1729. Bu 


hwn, y mae ei 

wedi dianc o'n 
WILLIA D, gweinidog yr 

eglwys Annibynol yn Bethlehem, sir Gaer- 

fyrddin. Ganwyd ef 

plwyf Llangadog, AR un sir, Medi Sydd, 

1802, o rieni celyd ol yr 
d efe o dymer addfwyn, gared 


ulleid- 
faol Gwynfau. Yn fuan rhoddodd yr 
egl anogaeth ìddo ddechreu pre thu. 
Yn fuan odd glwad i pr fhu od iwrth 
eglwysi cymydogaethol. Yr efe yn 
ddiwyd a chydwybodol iawn gyda phob rhan 
o grefydd ymarferol. Efe a briododd a 
merch Mr. Jones, o'r Beily Gwy nfau, yr 
hon oedd yn cyfateb i'w sefyllfa, fel gwraig 
tyddynwr a gweinidog yr efengyl. Yn 1838, 
erbyniodd alwad unfrydol oddiwrth yr 
Eglwys Gynulleidfaol yn Bethlehem, a 
chafodd ei gyflawn urddo yno i waith y 
weinidogaeth, a bu llaw yr Arglwydd gyd ag 
ef. Adfywiodd yr eglwys, cynyddodd y 
gwrandawyr, a nifer fawr a gredodd, ac a 
a drodd at yr Arglwydd. Ychwanegwyd at 
yr eglwys yn ei dymor byr ef ugeiniau lawer. 
erodd hefyd ofal yr eglwys yn Carmel, 

L dwrn, a bu ei weinidogaeth yn llwydd- 
ianusiawn yno. Fel pregethwr, yr oedd yn 
ymdrin a gwirioneddau yr efengyl gyda 
phwys a sobrwydd mawr. Y prif beth oe.ld 
ynddo yn rhagori a] cy in fel gwein - 
ìdog yr efengyl, oedd eì dymer addfwyn, 
Ì, aserchog. — Byddai y rhinweddau hyn 

i'w canfod yn amlwg yn mhob lle y byddai 
yn myned. Diwedd mis Awst, 1842, cafodd 
ei daro gan y dwymyn boeth, ac ar y 25ain 
o Fedi efe a hunodd yn yr Iesu, a chladdwyd 
eiran farwol yn mynwent Bethlehem, pan 
weinyddodd ar yr achlysur y Parchedigion 
T. Jenkins, Penygroes; W. Williams, Llan- 


deilo, ac E. Jones, Crugybar. 

WILLIAMS, WILLIAM, Llandegai, ger 
Bangor, sir Gaernarfon. Ganwyd ef yn 
Nhrefdraeth, Môn, yn y flwyddyn 1738, a'r 
holl ysgol a gafodd oedd dan ofal hen wraig, 

hon a ddysgodd iddo y llythyrenau a 

llen ychydig. Cafodd ei roddi un 

cyfrwywr ì ddysgu yr alwedigaeth hono, yn 
G 


637 WIL 








Llanerchymedd, gyda'r hwn y treuliodd ei 
amser, saith mlynedd. Yn ystod yr amsor 
hwn yr oedd ei awydd am wybodaeth y fath, 
fel y treuliai efe ei holl oriau hamddenol 
mewn darllen, a'r holl arian a enillai ìi brynu 
llyfrau a chanwyllau. Ar ei waith yn gor- 
phen ei amser yn Llanerchymedd, cymer- 
adwywyd ef ioruchwyliwr ystad y Penryn, 
yr hwn a wnai ddefnydd o hono fel ysgrif- 
enydd achlysurol. Ei gysylltiad yma a'i 


harweiniodd ef i'r ca yniadau caf, 
8blegid iddo ef y mae llwyddiant cloddfa 
fawreddog y Penryn yn ddyledus yn benaf, 
Efe a ddangosodd yn gyntaf bwysigrwydd y 
waith, ac a lwyddodd gyd ag lwydd 
enryn,iddwyn yn mlaen y gwaith ar raddfa 
mor fawr fel ac i ddadblygu y fasnach bwysi 
hon, a llesoli y wlad yn gyffredinol. Cafod 
Mr. Williams ei benodi yn oruchwyliwr ar 
gwaith llechau, a chyflawnodd ei ymddiried. 
aeth bwysig o'r flwyddyn 1782. Arno ef yr 
oedd yn disgyn yn gwbl y gofal o werthu y 
llechau, a thalu pob costau am eu gwneuthur, 
eu cludo, a'u llwytho, a derbyn tâl am 
danynt yn y blynyddoedd cyntaf hyny. 
Byddai dros haner cant o filoedd yn myned 
drwy ei ddwylaw bob blwyddyn. Yn ei 
holl ymddygiadau, ni chafwyd ynddo yr un 
bai yn erbyn ei arglwyddiaeth nac ereill, 
a pharhaodd i wasanaethu ei swydd hyd 
1803, wedi bod n oruchwyliwr o ymddiried 
mawr am tua haner can mlynedd, ac wedi 
rhoddi perffaith foddlonrwydd i'w arglwydd- 
iaeth, efe a sefydlodd arno ei og dros 
ystod ei fywyd. Gwedi iddo ymadael fel 
yn o'i swydd, a chael peth hamdden, efe a 
ysgrifonodd fwy nac erioed. Efe gyoeddodd 
sylwadau ar y Wyddfa, yn nghyd a hanes 
defodau ac arferion y trigolion oddiamgylch, 
d hwn sydd waith o gryn lafur, pris 6s. 6d. 
r oedd hefyd yn fardd rhagorol, er nad 
oedd ei ddarnau argraffyddol 'n lluosog. 
Yr oedd yn hanosydd a hynafiaethydd gyda'r 
mwyaf yn ei ddydd. COyoeddodd hefyd 
Brydnawngwaith y Cymry 1 fod yn ychwan- 
egiad i'r llyfr a elwir Drych y Prif Oesoedd. 
Cyfansoddodd ddau lyfr mawr yn y Saesueg, 
yn rhoddi hanes cvflawn o Fôn ac Arfon, a'r 
rhan fwyaf o Gymru. Ysgrifenodd hefyd 
achyddiaeth teulu y Penryn yn fanwl iawn. 
Ysgrifenodd amryw lyfrau ereill, sef Esbon- 
iad ar Bum Llyfr M.ses, ac Eglurhad ar 
Weddi yr Arglwydd. Cyfansoddodd gryn 
lawer o brydyddiaeth Saesneg. _ Yr oedd efe 
yn fardd o gryn enwogrwydd. Efe a fu farw 
Gorphenaf l7cg, 1817, a chladdwyd ef yn 
mynwent Eglwys Llandegai, y plwyf lle y 
preswyliodd y rhan fwyat o'i oes. 
WILLIAMS, GRIFFITH, gweinidog yr 
Annibynwyr yn Bhosllanerchrugog, sir 
Ddinbych. Ganwyd ef yn mhlwyf Llan- 
aelhaiarn, sir Gaernarfon, yn 1839, Yr oedd 
yn fab i rieni crefyddol, a chafodd ei 
dderbyn i gymdeithas lwysig. Ei alluoedd 
yn fuan ah nodasant allan fel un cymwys i'r 
weinidogaeth, a'r oglwyB yn Llanberis, o'r 
hon yr oedd i pryd hwnw yn aelod, a'i 
hanogodd ef i bregethu yr efengyl. Tra yn 


WIL 





y Bala yn parotoi ar gyfer y wein- 
ido th, naeth eglwys luosog a dylan- 
wadol y Rhos roddi gwahoddiad unol iddo ì 
gymeryd ei gofal fel ei gweinidog., Derbyn- 
iodd yr alwad, ac urddwyd ef i gyílawn 
waith y weinidogaeth Awst 6ed, 1862. Yr 
oedd yn weinidog ieuanc, teilwng, poblog- 
aidd, a thra gobeithiol. Ond y mae 6i 
haul wedi machlud tra yr oedd eto yn 
ddydd. Yr oedd y frech wen yn drwm yn y 
gymydogaeth, ymaflodd ynddo, a chyn pen 
pythefnos o'r dydd y cymerwyd ef yn glaf, & 


-— 


nghole 


na dau fis er pan oedd wedi priodi, cafodd 

ei dori ymaith ar y 7fed o Dachwedd, 1864, 

pan nad oedd ond 25 oed. Claddwyd ef yn 
rfa fawr o bobl. 


Wern, yn ngwydd t 

y WILLÌAMS, JOHN, gweinidog yr An- 
nibynwyr Aberhosan, sir Drefaldwyn. 
Ganwy eff yn nghymydogaeth Fenal, ger 
Machynlleth, yn y flwyddyn 1799. Dygwyd 
ef ì fyny at waeanaeth amaethyddol. Cafodd 
ei argyoeddi dan weinidogaeth y Parch. D. 
Morgan, Machynlleth, wedi hyny o Llan- 
fyllin, am yr hwn y coleddai bob amser farn 
uchel a pharch mawr. Mr. Morgan oedd o 
olygiadau Calfinaidd Ysgol Rotherham, fel 
ac yr oedd Mr. Williams,a hyn a barai 
dramgwydd i Galfiniaid uchel eu golygiadau 
Yr onestrwydd a hynodai weinidogaeth Mr. 
Morgan, oedd ardderchog yn ngweinidog- 
aeth Mr. Williams, yr hyn a fu iddo yn achos 
o gryn drallod. Y dewrder gyda pha un y 
rthwynebodd efe y mawrion (megys Ioan 
Fedyddiwr), cafodd dalu yn ddrud am dano, 
ac mewn amser cyfaddas, ymddygodd Rhag- 
luniaeth arswyd gyfiawn Duw yn llym ar 
rai o'i wrthwynebwyr mwyaf amlwg. 
gymydogaeth Penal efea symudodd i Towyn, 
ac wedi hyny i Lanegryn, o'r hwn le yr acth 
i'r Ysgol Ramadegol, oedd mewn cysylltiad a 
choleg u Annibynwyr yn y Drefnewydd, yn 
awr sydd yn Aberhonddu. Efe adrouliodd 
ddwy flynedd yn ei efrydiaeth barotoadol. 
Derbyniodd alwad oddiwrth yr eglwys An- 
nibynol yn Dinas Mawddwy, sir Feirionydd, 
yn 1828. Arosodd yn y Dinas ddeg mlynedd, 
a llafuriodd gyda chryn lwyddiant. Cafodd 
eì urddo Chwefror l9eg, 1829, a symudodd 
oddiyno i Aberhosan a Phenegoes, ac yn yr 
eglwys ddiweddaf efe a lafuriodd gyda ffydd- 
londeb hyd derfyn ei oes, Medi 12fed, 1804, 
66 u.lwydd oed. Claddwyd ef yn Aber- 
osan, lle yr oedd ei nnig fab wedi ei gladdu 
yn flaenorol. Gadawodd weddw ar 6i ol i 
alaru am ei cholled. Yr oedd Mr. Williams 
o faintiolaeth gyffredin, ac o gyfansoddiad 
rhacorol. Yr oedd yn llefarwr da, a theith- 
ìodd lawer i bregethu ym efengyl. Ei gyflo 
drwy ei oes oedd fychan, ond a ddefnyddi 
yn ddiwastraff ganddo ef a'i briod. Yr oedd 
yn wir gyfaill, ac yn faddeugar i'w wrth- 
wyneby Yr oedd yn fywiog, rywbeth yn 
gellweirgar, ond yn dra sorchiadol. Yr oedd 
yn weinidog defnyddiol a ffyddlon, ac yn 
neillduol o fanwl at ei ymrwymiadau. Bu 
yn y weinidogaeth 36 mlynedd, a bu farw 
mewn heddwch, wedi trefnu yn dawel gyda 
ei gyfaill, Mr. Morgan, o » gyda 


o 
—b———__ naw a Y  p——————— Hr” - 


638 


WIL 


i 
FF ———— — 





- - — 


yr hwn yr oedd wedi teithio aml i bregethu, 
pa fodd yr oedd yr an ladd ì l ei ddwyn 
yn mlaen, a lle yr oedd i gael eì gladdu. Ei 
eiriau diweddaf oedd, mae yr efengyl oedd 
wedi hragethu cyhyd oedd ei gysur, a'i fod 
yn ym.'dibynu ar gyfamod disigl Duw. 
WILLLAMS, ROBERT ( Robert ab Gwilym 
Ddu), oedd fardd o alluoedd rhyfeddol. 
Ganwyd ef yn Bettwsfawr, yn mhlwyf Llan- 
ystumdwy, yn ardal Eifionydd, yn sir 
Gaernarfon, yn y flwyddyn 1767, a bu yn 
bywiolaethu yno hy ofewn ychydig flyn- 
yddau i'w farwolaeth, o'r hwn le y symudodd 
1'r Monachdy, yn yr un gymydogaeth. Yr 
oedd William Williams ei dad. yn enedigol o 
Feirionydd. Fel bardd moesol a manwl, yr 
oedd Robert Williams heb ond ychydig yn 
gyfartal iddo yn y Dywysogaeth, ac y mae 
ei emynau, llawer o'r rhaì a gyfansoddodd, a 
resir gyda y goreu yn yriaith. Ei weithiau 
barddonol, y rhaia gmddangosasant yn 1841, 
a ar wyd yn Dolgellau, dan yr enw 
Gardd Eifion. Y mae ei arddull a'r iaith 
goeth addefnyddia yn y cyfansoddiadau hyn, 
yn profi amlwg ei fol yn feddianol ar 
dalent tuhwnt i'r cyffredin. Yr oedd y 
Bardd Du yn hynafiaethydd da, ac yn an- 
iedydd rhagorol. Yr oedd yn gyfeillgar 
iawn a Dewi Wyn o Eifion, ac a llawer ereill 
o ser dysgleiriaf yn y ffurfafen farddonol. 
Bu farw yn Monachd , Gorphenaf lleg, 
1850, yn 83 mlwydd oed, a chladdwyd ef yn 
mynwent Abererch, ger Pwllheli, yn Arfon. 
WILLIAMS, DA Ganwyd ef mewn 
pentref agos i Aberteifi, yn y flwyddyn 
1138. Derbyniodd radd helaeth o addysg yn 
ngwahanol gangenau dysgeidiaeth pan yn 
ieuanc, a phan gyraeddodd oedran priodol 
aeth i'r coleg yn Nghaerfyrddin, er ymbarotoi 
i'r weinidogaeth yn mysg yr Ymneillduwyr. 
Pan yn ymadael â'r coleg, derbyniodd alwad 
i'r weinidogaeth oddiwrth eglwys yn Erome, 
Gwlad yr Haf. Arol ychydig o arosiad yno, 
symudodd ì Exeter, ac oddiyno eilwaith ì 
lIighgate, er cymeryd gofal yr eglwys 
gynulleidfaol yno. Wedi bod yno am 
flwyddyn neu ddwy, daeth am y tro cyntaf o 
flaen y cyoedd fel awdwr, yn y flwyddyn 
1770, trwy lythyr at David Garrick, yn yr 
hwn y gwnai feirniadaeth lem arno. Yn 
fuan ar ol hyn ymddangosodd 7Ae PAiloso- 
phers ên the Conversalions, yr hwn a gafodd 
gylohrediod helaeth, a darlleniad manwl. 
anlynwyd hwn gan yr Essays on Public 
Worship, — Patriotism and Projects. on 
Reformation.. Wedi hyn argraffodd ddw 
gyfrol o bregethau, yn benaf ar ragrit 
crefyddol. Trodd ei feddwl yn awr at y 
gorchwyl o ddysgu yr ieuenctyd, ac yn 1773, 
argraffodd ei Dreithawd ar Addysg. Tua'r 
amser hwn cymerodd dy yn Chelsea, a phri- 
ododd a boneddiges ieuanc, a chafodd ei hun 
yn fuan yn ben ar sofydliad llwyddianus a 
mawrwych, ond taflodd marwolaeth ei ì 
niwl a thywyllwch ar ei obeithion. Ar al 
hyn argraffodd ddwy gyfrol o ddarlithoedd, y 
rhai a draddodwyd yn addoldy Heol Margaret, 
Cavendish. Y nesaf a gyoeddodd oodd, 





WIL 


un ——— 
— ua ———_—————————————_——— dU d— 


Lectures on Educat$on, yn dair cyfrol wyth 
plyg; ac yn y flwyddyn 1780, cyoeddodd 
dreithodyn, a alwai A4 Plan of 42sociation on 
Constitutional. Principles; ac yn 1782 
Letiers on Political Subjects, y rhaì a gaw- 
sant gylchrediad helaeth yn Lloegr, Cymru, 
a Ffraino, gan iddynt gael eu cyfieithu i'r 
caeg, gan Brissot. Ei weithiau nesaf 
oedd ym Ti9o aad Hugae ac yn y 
flwyddyn 1796, d Hanes Sir Fynwy 
y ddwy gyfrol bedwar plyg. COyoeddodd 
wer o lyfrau heblaw a nodasom. _ Fel syl- 
faenydd M Literary Fund, er cynorthwye 
awdwyr teilwng mewn angen, bydd ei enw 
byth mewn coffadwriaeth, a chafodd yr 
hyfrydwch o'i sefydlu yn llwyddianus yn 
1789, ac oddiar y pryd hwnw yn parhan yn 
ei gweithrediadeu elusenawl. u farw 
Mehefin 29ain, 1816, yn 78 mlwydd oed, a 
chladdwyd ef yn eglwys St. Ann, Soho. 

WILLIAMS, JOHN, D.D., oedd enedigol 
o sir Gaerfyrddin, ac aeth i brif-ysgol Rhyd- 
ychain yn y flwyddyn 1569. Etholwyd ef yn 
gymrawd o'r Al Souls yn y flwyddyn 1579, 
ac efe y pryd hwnw yn M.A. _ Yn y flwyddyn 
1592, cyflwynwyd ef gan y frenines i Reith- 
oriaeth Llandrinio yn sir Drefaldwyn, pryd 
yr oedd wedi derbyn urddradd o B.D. 
Wedi hyny penodwyd ef yn Margaret Pro- 
Jessor of Diviniôy, ac ar Mai 8fed, 1605, 
sefydlwyd ef yn Neoniaeth Bangor. Bu 
hefyd yn brif athraw coleg yr lesu, yn 
Rhydychain. Efe ydyw awdwr y De Christi 
Justilia, &c., yn Dat. x. 1, yr hon oedd gyfrol 

war plyg, a'r hon a yn 1597. 
Bu farw Medi 4ydd, 1613. 

WILLIAMS, JOHN, LL.D., a anwyd yn 
Llanbedr Pont Stephen, yn Ngheredigion, 
ar Mawrth 25ain, 1727. Yr oedd ei dad yn 
barcer parchus, ac am hyn odd ei fab 
yn Ysgol Rydd y dref hono, lle y derbyniodd 
addysg a bodaeth glasurol. Wedi hyny 
aeth i'r Cambrian Academy, yn Nghaer- 
fyrddin, pan oedd yn 19eg oed, er cymwyso 
6i hun i'r swydd o weinidog ymneillduol. Pan 
wedi gorphen ei fyfyrdodau colegawl 
Nghaerfyrddin, ymgymerodd a'r gorchwyl o 
fod yn gynorthwywr clasurol i un . 
Howell, yr hwn oedd ag ysgol fewr a lluosog 
yn Birmingham. Ar ddymuniad unol cy- 
nulleidfa o Ymneillduwyr, symudodd yn y 
flwyddyn 1752, i Stamford, yn sir Lincoln; 
ond yn aint a'i fod am gael lle yn apos i 
Gaerludd, yn y flwyddyn 1755, ymsefydlodd 
yn weinidog cynulleidfaol yn Workingham, 

Berks. Yn ystod ei arosiad yn y lle 
wn cwblhaodd waith, wrth yr hwn yr oedd 
wedi treulio amryw flynyddau o fyfyriaeth, a 
chafodd ei argraffu yn y flwyddyn 1767, o 
dan yr enw ““ Mynegair i'r Testament Groeg, 
gyda chyfieithad Seisneg i bob gair, & 
nodiadau beirniadol byr.”. Yn y flwyddyn 
hon cafodd alwad ac ymsefydlodd yn weinidog 
cynulleidfaol yn Sydenham, lle y cyflawnod 
eì swydd yn ffyddlon am wyth mlynedd ar 
ugain. Yn y flwyddyn 1777, dewisiwyd ef 
yn ucholygwr Llyfrfa y Dr. Daniel Williams 
yn Heol y Groesgoch, & bu manteision y 


639 





WIL 








wedi cymeryd llawer o'i fyfyriaeth ; frwyth 
Sasenog o dan yr 


William Bell, ar. Ddwyfol. Genadaeth Ioan 
Fedyddiwr a Iesu Grist—Ymofyniad i Wir- 
$onedd y Traddodiad yn mherthynas $ ddar- 
ganfyddiad America gan y Tywysog Madog, 
mab Owain Gwynedd, tua y flwyddyn 1170, 
a rhaì pregethau. Bu farw bnill, 1798. 

WILLIAMS, SYŶR ROGER, oedd yn 
DA ddwr milwraidd enwog, a mab i Thomas 
illiams, Penrhos, Mynwy, ac yn ŵyr o dy 


er yn blentyn, nag a wnaeth at ddysgeidiaeth, 
ann wyd i brif ysgol Rhydychain, 


ymosododd ar wersyll Tywysog Parma, yn 
odd y golynion, a drylliodd 
2fe yw awdwr '' The 


wyd ef yn eglwys gadeinol St. Paul. 
WILLIAMS, SIMON. oedd weinidog yr 


Annibynwyr yn Nhredwstan. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1710. Urddwyd ef yn wein- 
idog iddi yn 1766. Yr oedd eglwys y Plough, 
Aberhonddu, y pryd hwn wedi ymadael ac 
eglwys Tredwstan. Bu Mr. Williams yn 
gwasanaethu yr eglwys hon hyd y flwyddyn 
1810, pan fu efe farw yn 90 mÌwydd oed, 
a chladdwyd ef yn mynwent Talachddu. 
WILLIAMS, THOMAS gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Bethesda, sir Forganwg, Gan- 
wyd ef Nhrerhedyn, yn mhlwyt Pendeulwyn, 
yn agos i'r Bontfaen. yn yr un sir, Mawrth 
laf, 1761. Amaethwyr cyfrifol yn y plwyf 
uchod oedd eì nien, ac yn ysurus o ran au 
sefyllfa yn y byd, a pharchus yn y gymyd- 
ogaeth. Y Pan d o gwm eng mlwydd 
oed, effeithiwyd yn ddwys iawn ar ei feddwl 
o berthynas ì ddrygedd a'r angenrheidrwydd 
o gael achubwr i'renaid colledig. Pryd hyn 
clywyd ef yn aml yn ocheneidio yn llwythog 
am drugaredd, a gwelwyd y dagrau heilltion 
yn llifo dros ei ruddiau e achos ei gyflwr. 


WIL 





m— 





Yn yr amser hwnw, 
lawer gwaith i'r Arglwydd, ymwasgodd a'r 
blion yn Trehill, yn agos i Sant Ni- 
. yno y dechreuodd ei yrfa grefyddol 
da'r Tfrefnyddion Calfinaidd. Oyfarfydd- 
Sdd Mr. Williams ag ystorm nerthol iawn 
tro cyntaf ï gwynebodd ar y gyfeillach. Yr 
oedd rhyw bregethwr hunanol yno yn cymer- 
yd arno flaenori y gyfeilluch.. Wediìr gwr 
mawr hwnw ofyn rhyw ofyniadau anmher- 
thynasol i'r amgylchiad, cyn i'r bachgen T. 
Williams gael amser i ateb drosto ei hun, 
gorchymynodd y pregethwr i oruchwyliwr y 
gymdeithas i ymaflyd yn eì ysgwydd a'i droi 
ef allan, hyd nes y buasai yn dysgu ei wers 
yn well. Yr oedd yr ystorm hon yn ddigon 
us i ddiffodd pob tuedd ddaionus yn ei 
; nwes fel plentyn ieuanc ; ond yr oedd llaw 
uw ar ei gyflwr, glynodd Williams er pob 
peth wrth yr Arglwydd a'i achos o lw yd 
calon, a phrofodd amser ei fod ef yn dyfod 
i'r ty yn llaw Ysbryd y Duw byw, trwy y 
drws, a'i fod yn cael eì ddysgu gan y Dysg- 
awdwr sydd yn alluog i wneuthur y gwirion 
yn ddoeth. Wedi hyny aeth Mr. Williams 
rhagddo yn ei ymdroch a'i lafur am wybod- 
aeth yn y pethau mwyaf eu pwys, sef pethau 
mawrion enaid a byd arall, gan gysegru ei 
hun i wasanaeth Duw, a bod yn wyliadwrus 
i ochelyd esgeuluso un cyfle i wneuthur 
daioni. Yr oedd eì gynydd yn amlwg i 
bawb a'i hadwaenai mewn gwybodaeth, 
doniau, defnyddioldeb, a rhinwedd, hyd nes 
oedd ei frodyr yn cyfrif nad oedd y cwrdd 
gweddi na'r gyfeillach neillduol yn llawn, 
oni byddai Thomas Williams yno. Yr oedd 
o e y preswyliai 
Lwgw dl Snialwch aieathr, y cempíau an- 
nuwiol yn uchel a brigog, &'r wlad wedi ei 
gordoi gan dywyllwch paganaidd, Teimlai 
yn fawr dros gyflwr gresynol pobl ei gymyd- 
ogaeth ; ac oddiar y teimladau hyn teith- 
iodd filldiroedd meithion i ymofyn cenadau 
Duwiddyfodi bregethu gair y bywyd idd- 
t, ac nid oedd un gwahaniaeth yn y byd ìi 
wi enwad y. ynai «.pyegothyr, ond 
cael rhyw un ì bregethu Orist yn Geidwad 
iddynt. Ar ol iddo briodi, aethant i fyw i 
ffermdy y Fonmon, yn mhlwyf Penmark, lle 
buont yn byw yn gysurus am lawer o flyn- 
yddoedd, a Duw yn eiragluniaeth yn gwenu 
arnynt, ìe, yn ol ei addewid i'w blant, yr 
oedd yn eu bendithio, ao yn eu gwneuthur 
fendith i ereill. Yn yr amser hwn y 
echreuwyd yr achos sydd yn awr yn Beth- 
esda, capel RA Annibynwyr, mewn ty anedd, 
e elwir Britton, yn agos i Aberddawen. Yno 
darfu i'r eglwys daer gymell Mr. Williams 
î arfer ei ddawn, yr hyn a wrthododd am 
amser hir; ond o'r diwedd cawsant ganddo 
gydsynio a'u cais; ac yn fuan wedi hyn 
wiswyd ef trwy unol gydsyniad yr eglwys 
i fod yn weinidog iddynt. Ar y Sydd o 
Fehefin, 1798, neillduwyd ef i gyflawn waith 
y weinidogaeth, Bu yr achos yn llewyrchus 
Britton am rai blynyddau. Yn 1806, 
adeiladwyd addoldy Bethesda, lle y llafur- 
iodd Mr. Williams yn ddiwyd a ffyddlon 


cno 


wedi rhoddi ei hunan 








WIL 


— 





— — 





braidd ar ddim a welsom, yr hwn a eilw 
“Dyfroedd Bethesda.” Diameu y bydd ei 
hymnau a'i ganiadau yn gysur, difyrwch, 
ao adeiladaeth ìi bererinîon Seion yn yr oes- 
au a ddaw. Yr oedd hefyd yn bregethwr 
rhagorol iawn, yr oedd ei bregethau yn 
ddoeth, a ffraethlym, ac yn dra ysgrythurol, 
a than fendith Duw, buont yn foddion i ar- 
gyoeddi y difraw, í gysuro y galarus, cynal 
y gweiniaid, a phorthi y rhaì cryfion a bwyd 
cryf; ond er pob peth efe a fu farw, ao nid 
oes genym ond dystewi mewn hiraeth, gan 
obeithio ei gyfarfod eto yn nghymanfa bryn 
gwynfyd, lle na bvdd raid ymadael mwy. 
WILLIAMS, WILLIAM, Llandeilo, sir 
Gaerfyrddin. Ganwyd ef mewn lle a elwir 
Hafod, plwyf Llangathen, Ionawr 12fed, 
1811. Hanai o rieni duwiol, v rhai oeddynt 
aelodau yn Nghapel Isaao. Yr oedd yn un 
o bedwar o blant, y ieuengaf oedd efe. Ym- 
ddeugys ei fod er yn blentyn yn meddu 
galluoedd meddyliol grymus a bywiog, ond 
eu bod M pryd hwnw yn rhedeg yn wyllt 
mewn oferedd, megvs llawer ereill o ddynion 
ieuaino._ Pan yn ddwy ar bumtheg oed ym- 
welodd Duw a'i gyflwr, a dygwyd ef i deimlo 
mn nghylch ei sefyllfa a chyflwr ei enaid ger 
ron ei Grewr, nes y drylliwyd ei galon, eo 
dygwyd ef yn isel i'r llwch ì gyfeddef ei 
hodau. Yr hyn a wnaeth yr argraffiad 
blaenaf ar ei feddwl ydoedd pregeth y . 
D.Jones, Gwynfau, ar noson waith, yn Ngha- 
pêl Isaac, ar y pwys o fod yn yr Arch Ys- 
rydol, oddiwrth Gen, vii. 1. Bu galed 
arno am gryn amser yn eì ddyfodiad drwy y 
porth cyfyng; ond $rwy drugaredd efe a 


WIL 64l.. WIL 





- 





ì ryddid gogoneddus yr 
efengyl trwy adnabyddiaeth o'r Gwaredwr. 
Efe a ddywed am dano ei hun, “ Er fy mod 
wedi fy mewn teulu duwiol—er f 

mod wedi cael arfer a phethau crefyddol, 
yn darllen y gair, ac yn ei wrando beunydd 
vn cael ei bregethu, yn cyduno gyda phobl 
Dduw mewn pethau crefyddol, ac yn ddieuog 
o bechodau rhyfygus, eto yr oeddwn yn 
hollol annuwiol, hyd yr ymweliad grasol 
hwn o eiddo yr Arglwydda mi.” Arol i'r 
eyfnewidiad uchod gymeryd lle, ac ì Mr. 
Williams gael ei dderbyn yn aelod o eglwys 
Capel Isaac, cafodd ei alluoedd meddyliol ei 
ddoniau, ei athrylith, a'i ogwyddiadau moes- 
ol, eu dadblygu, nes cynyrchu yn myn- 
wesau ei gyfeillion ragobeithion ei fod wedi 
ei ddarparu-i lenwi cyloh mwy cyoeddus a 
phwysig nag ydoedd ynddo y pryd hwnw, 
cafodd anogaeth gan yr eglwys i ddechreu 
pregethu, ac yn fuan aeth i'r ysgol i Ryd- 
ybont, a gedwid gan y Parch. W. Jones, er 
hyfforddi gwyr ieuaino yn egwyddorion 
blaenaf dysgeidiaeth. Daeth ar gynydd 
dirfawr yn ol yr amser y bu yn y Ìle; fe 
roddodd ei alluoedd meddyliol, ei ddiwyd- 
rwydd, ei ddyfalbarhad mewn gweddi, a'i 
dduwioldeb yn gyffredinol, foddlonrwydjì 
neillduol i'w athraw. Nid oedd efe yn medd- 
wlv pryd hwnw am ddim mwy na gallu 
deall awduron Seisnig yn dda—aros gartref 
i ddwyn yn mlaen achosion y fferm, a phre- 
gethu yn gynorthwyol yn yr eglwys ar 
ardal: ond yr oedd gan Dduw amcan uwch, 
eef iddo lanw cvlch helaethach a phwysicach. 
Yn fuan wedi iddo ymadael a'r ysgol, rhodd- 
odd'eglwys y Tabernacl, ac eglwys Ebenezer, 
Llansadwrn. alwad iddo. Urddwyd ef i'r 
weinidogaeth vn y Tabernacl ar y 5ed o Fai, 
1835. Yr oedd colwg isel ar yr eglwys pan 
gymerodd Mr. Williams ei gofal, yr oedd 
wedi ymsuddo ì ddifaterwch a marweidd-dra, 
nifer yr aelodau ar y prvd oeddynt tua 
phedwar ugain; efe a ymdrechodd yn fuan 
eu cael i well trefn, a llwyddodd vn ei 
amcan. Adfywiodd yr eglwys yn y Taber- 
nacl yn fawr dan ei weinidogaeth a chwan- 
egwyd ati ugeiniau lawer. Sefydlwyd cyf- 
arfodydd gweddio ac ysgolion Sabbathol yn 
yr ardaloedd oddi amgylch, a lluosogodd y 
gynulleidfa gymaint fel y bu iddynt yn 1840, 
adeiladu capel araìl lawer helaethach. Yr 
oedd Mr, Williams yn hynod o fanol mewn 
dysgyblaeth eglwysmg, yn dra llvm vn erbyn 


y yfeillion, cynyddodd eì afiechyd nes y ter- 
ynodd ei fywyd gw. 9 
Fedi, 18406, yn 894 mlwydd oed, a'r il oì 





weinidogaeth, Claddwyd ei ran farwol yn y 
ion 


— 


Tabernacl yn ngwydd torf fawr o'i gyfe 

galarus. Ychydig fisoedd cyn eì farwolaeth 
ymunasaì mewn priodas aMrs. Morgans, 
gwraig weddw dduwiol, siriol, a. hawddgar, 
yr hon a fu yn amgeledd gymwys iddo, am 
y tymor byr y parhaodd eu hundeb. Yr 
oedd Mr. Wil yn un o rai rhagorol y 
ddaear; yr oedd holl feddylfryd ei galon 


wedi ei henill yn gwbl thau ysbrydol 
a thragywyddol. Ŵr oedd yn gyfaill gwresog, 
ffyddlon, a chariadus i bawb ag oeddynt yn 
caru y yr, R lwydd. aleau adriat. Prif deithi 
ei wl fel gweinidog y penderfyniad, 
bywiogrwydd, ldeb, a doethineb, ì 
ddwyn y pethau hyn i weithrediad, i ateb 
amoan gorau heb niweidio ei hun, oì gyfeì - 
ion, na'r achos a bleidiai. Nodweddi 
ei weinidogaeth ydoedd ymleddi a'r nod a 
osodai iddo ei hun yn mhob peth a wnelai, 
yn ddi a chyoeddus, ydoedd yr amcan 
goruchel o leshau eneidiau. Yr oedd yn 
weinidog o ysbryd cyoeddus a_ diwygiadol, 
yn deall eì oes, ao yn yraedd egniol 
am fyned yn mlaen gyda hi. erbyniai 
gymeradwyaeth y lluaws fyddai yn ei 
wrando, ar gyfrif eì ddoniau, athrylithrwydd, 
pereidd-dra llais, a medr i dreithu gair Duw 
yn eglur, tarawiadol a ffyddlon. Ŷr oedd 
yn bregethwr argyoeddiadol; deuai at gy- 
nulleidfa fel un anfonedig gan Dduw at 
ddynion; pregethai yn fywiog ac argyoedd- 
iadol, nes y daliai bob gwrandawr gyda'i 
fater eì hun yn bersonol. Dylynwyd ei 
weinidogaeth a llwyddiant anarferol drwy 
Gymru a Lloegr; a dygwyd llawer at yr 
Arglwydd trwyddo, yn y tymor byr y bu yn 
llafurio; yr oedd nerth, llymder, a threidd- 
garwch anarferol yn ei weinidogaeth, fel y 
gafaelai yn meddyliau ei wrandawyr, & 
byddai cynulleidfaoedd mawrion megys yn 
crogi wrth ei wefusau; ond y mae y llais & 
sgwynai y miloedd wedi tfowi yn nystaw- 
rwydd digynhwrf y bedd; y corff lluniaidd a 
hardd yn malurio yn y llwch, a'r llygaid & 
belydrent mor ddysglaer wedi cau yn 
nhvwyllwch caddugaid angen. 
WILLIAMS, JOHN, oedd yr unig 
Anghydffurfiwr yn sir Gaernarfon, d mae 
genym ryw hanes am dano. Nid yw Calamy 
yn enwi y plwyf o'r hwn y trowyd ef allan. 
Tybia rhai mai Ynyscynhaiarn, ger Porth- 
madoo ydoedd ; ereill â dybiant mai Llan- 
ddwrog ydoedd y Llan y trowyd ef allan o 
honi. Tybia Robert Jones ìi Mr. Williams 
IT, wy y ddeddf ys Untfurfiad, o'r eglwys 
yr . o'r eglwys 
uchod, dywed iddo glywed drwy dreddpdind 
fod dyn yn Llanbedrog, “yn pregethu yn 
danllyd iawn, yn dyrchafu eì lais fel udgorn, 
8 bod y bobl yn ei glywed fwy na chwarter 
milldir o ffordd oddiwrth y Llan pan 
byddai yn' pregethu, tua'r amser oedd 
Mr. Williams '» “Barnai ereill , er y 
dichon ì Mr. John Williams fod yn pregethu 
yn Llandwrog, & llawer o Lanau ereill yn 
amser llywodraeth Oromwell, na bu efe yn 
weinidog sefydlog mewn un Llan blwyfol, 


WIL 





ond mai gweinidog teithiol ydoedd megys 
Nym YN ro Dd Dod 
yn eu r ìi bregethu, ao ni 
oedd hyny ond yr un bron a phe bwr- 
ìesid. hwy allan o on. wyt neillduol. Ym- 
ddengys fod ganddo yn nod yn ameer 
Cromwell ychydig o gyfeilion mewn sefyllfa 


1 yn Mhwllheli, ac yn Nghapel Helyg, 
Dwyf Llangybi, o dan ei ofal gweinidog- 
aethol. Dywedai A diweddar Mr. D. Wil- 
liams gynt o Saethon, fod addoldy wedi ei 
adeiladu gan yr eillduwyr nhref 
Pwllheli yn amser Oliver Cromwell, ac mai 
Mr, Williams oedd yn inidogaethu yn- 
ddo, a'i fod yn lled agos i'r lle, os nid ar 
un tír ag y mae yr un presenol arno, i'r 
erlid ei dynu ef i lawr, a'i fod am amser 
heb neb yn meiddio ei godi; ond i'r llywod- 
raeth yn mhen ychydig ei ail-adeiladu ar ei 
thraul ei hun. Yr oedd Mr. Williams yn 
ymneillduwr egwyddorol, ac ni allai gydym- 
ffurfìo ag unrhyw ddull o dd a id i 
fyny trwy awdurdod llyw th wladol. 

ywed Mr. R. Jones, fod Eglwys Gynulleid- 
faol yn Mhwllheli a'r ardal cyn adferiad 
Slarl II., mai Mr. J. Williams oedd ei 
gweinidog, ac iddi ddyoddef cymaint o erlid 


amser yr adferiad, nes y d hi 
yn hollol am ychydig, a gorfodwyd Mr. Wil- 
iams encilio 1 Lundain o'r achos, ond efe a 
ddychwelodd yn fuan. Bu yn llafurio mewn 
amseroedd blinion, ac mewn enbydrwydd am 
ei einioes, nid yn unig yn Mhwllheli, ond 
mewn amryw siroedd ereill yn y Gogledd. 
Arferai ef a'r bobl dan ei ofal g od ganol 
nos mewn lleoedd mwyaf ang goedd, rhag 
ofn yr erlidwyr, a chyn dydd, er hyny bydd- 
ent yn cael eu dal yn fynych, a'u yn 
modd mwyaf creulawn ao an us o 
haen gwyddwyr annynol a diriaid. Nid 
oedd dim enwau yn rhy ddrwg i'w rhoddi 
arnynt, na dim celwyddau yn rhy ddrwg 
i'w llunio am danynt. Dywedir ìi Mr. Wil- 
liams briodi etifeddes y Gwynfryn, ger Pwll- 
heli, ao mai yno yr oedd yn byw, ao i'w fab 
droi allan yn wyllt ao afradlon, nes gorfod 
erthu yr etifeddiaeth; gan nad beth am 
yny, bu y Gwynfryn yn artref i weinidog- 
ion Pwllheli am amser maith wedi hyny. 
ol iddo ef lafurio galed, nos a dydd yn 
Mhwllheli a lleoedd ereill y Gogledd, 
mewn amser terfysglyd a blin iawn, efe a 
orphwysodd yn dawel yn yr Arglwydd, yn y 
flwyddyn 164, pan oedd yr eglwys yn ngha- 


nol y tywydd garw. Nid yn wybyddus 
betb oedd ei oedran pan Mi efe farw; ym- 
ddergys nad oedd yn nus, pan yr hun- 


odd, ao nid yw yn amlwg pa faint o amser y 
bu yn gweinidogaethu, er oeir mewn rhai 
hanesion mai deng mlynedd y bu, ond y 
mae yn eglur fod y deng mlynedd hyn i gael 
eu cyfrif o'r amser y dychwelodd efe o Lun- 
dain, ao yr ail ffurfiodd NN eglwys yn Mhwll. 
heli a'r ardal, yr hon o ao dan eì ofal lawer 
o dau oyn hyny; dywedir mai y cry 

tridi yM y clefyd a fu yn achos o'i farwol- 
aeth. Dywedir ei fod yn ddyn neillduol 
mewn dysgeidiaeth a duwioldeb, a'i fod yn 


642 


WIL 





hynod o ddiwyd i efengyl y deyrnasi 
bechaduriaid ; ardldelodd yr lwydd ei 
lafur er lleshad ysbrydol ì luoedd o'i gyd- 
genedl. Dywedir iddo sefyll yn barhaus, yn 
wrol a diysgog dros y gwirionedd; yn 
eb yr holl erledigaethau a'r caledi a 
yoddefodd. Yr oedd ei athrawiaeth yn 
ddeffrous, ac fel diferiad diliau mel, a'i ym- 
arweddiad yn arogli yn beraidd o ran duw- 
ioldeb. Ar ol treulio ac ymdreulio fel 
ffyddlon yn ngwasanaeth yr Arglwydd yn 
ngwyneb y rhwystrau a'r anmharch mwy- 
. efe a hunodd yn dawel yn yr angeu. 
Ymddengys ei fod yn bregethwr tra rha- 
gorol oran dawn, nerth, a gafaelgarwch ar 
eddyliau y gwrandawyr. Bu fyw yn ei 
waith a hwnw yn waith gorchestol, er egluro 
yr amcanion pwysi a mwyaf canmol- 
adwy, a chafodd y fraint o lynu. yn ei waith 


ddiysgog yn n eb tymhestloedd 
blinion Ŷ 'd ei ddiwedd. |, ; 

WILI . DAVID, oedd weinidog yr 
Annibynwyr yn Ninbych. Urddwyd ef yno 
yn 1736, yn weinidog. Yn 1742, yr adeil- 
adwyd y capel cyntaf, ac ddengys fod 
ganddo ef gryn law yn nghodiad y capel, 
oblegyd yr oedd efe ym wr hynod o awyddus 
ao ymdrechgar dros lwyddiant yr achos. Y 
mae yn flin genym nad allem roddi hanes 
manol o'r gwr da hwn. Dywedir eì fod yn 
briod a. merch Mr. Thomas, gweinidog 
Pwllheli, a bod ei ferch yntau yn briod a 
Mr. Harris, gweinidog Pwllheli, hon y 
mae ei choffadwriaeth yn barchus hyd 
heddyw, gan yr holl rai a ddarllenasant ei 
hanes, fel gwraig dduwiol, synwyrol, & 
haelionus iawn. rnir ì Mr. Williams a'i 
briod hoff feirw yn ieuaino, ac i'w merch 
gael eì dwyn ì fyny gyda theulu ei mam yn 


y nfryn, er Pwllheli. Bu Mr. Williams 
farw yn ol dyddlyfr y Parch. P. Pugh yn y 
flwyddyn 1743. 


LIAMS, DAFYDD, oedd weinidog 

y Annibynwyr yn Mhenmain, Mynwy. 
& ardal y ganwyd ef nis gwyddom. Yr 
oedd yn byw mewn lle a elwir Gwaelod y 
Waun, yn mhlwyf Bedwellty. Yr oedd yr 
achos ym lled flodeuog yn ei amser ef. Yny 
llwyd yn 1728, cyfododd cryn ddwndwr yn 
&ir Fynwy a pharthau uchaf sir Forganwg, 
n nghylch bedydd, a dechreuodd y ddwy 
laid ysgrifenu a dywedyd geiriau chwerwon 
wrth, ac am eu gilydd, nes i'r bobl fwyaf 
crefyddol o'r ddwy ochr farnu pethau fel 
hyny yn anaddas, ac i'r dyben o osod atalfa 
arno, penderfynasant alw cyfarfod yn Mer- 
thyr Tydfil, i'r ddwy blaid gael cydnabod eu 
beiau wrth eu gilydd, ac ìi benderfynu trafod 
y o mewn dull mwy heddychol o hyny 
. Danfonwyd cenadon o amryw eglwysi 
yno, ac yr Mr. Williams, a dau bre- 
thwr cynorthwyol ereill gydag ef wedi eu 
nfon gan eglwys Penmain. ŵr oedd Mr. 
Williams yn ddyn heddychol a duwiol iawn, 
ac yn bregethwr r rol. Gorphenodd ei 


yrfa tua'r flwyddyn 1731, er mawr alar i'r 
lw 8 o dan ai olal a 


eg. hawba'i hadwaenai. 
WILLIAMS, THO 


, oedd weinidog 


'WIL 


mn eglwysi Annibynol yn Mynyddbach 
n 


eìlo, ac Abergorlech, sir Gaerfyrddin. 


lawer am ddeugain mlynedd ìi lu hanes 
breninoedd ath on Cymru, er eu 
dyfodiad cyntaf i Brydain hyd amser Sior y 
Trydydd ; cyoeddodd ffrwyth ei lafur mewn 
llyfr bychau, a elwir Yr Oes Lyfr. Y mae 
amryw argraffiadau wedi eu cyoeddi o hono. 
yr hvn a brawf ei fod un tra rhagorol, 
cyoeddwyd yr argraffiad cyntaf, mewn plyg 
bychan, yn cynwys 620 tudaleu, y 9fed o 

ehefin, 1724, gan Nicholas Thomas, Caer- 
fyrddin. Cafoddd ei gyflwyno i'r Anrhyd- 
eddus a'r parchedig Griffith Rice, o Dynefwr. 
Y mae yr awdwr yn anerch y darllenydd ar 
gân. Cynwysir y llyfr mewn dwy ran; ï 
rhan taf sydd fath o gronicl ysgrythyrol, 
r ail ran a gynwysa hanes dyfodiad y 

ymru ì Ynys Prydain, &c. Pan ystyriom 
od Mr. T. Williams yn byw yn nghanol 
gwlad, lle nad oedd cyfleusdra iddo gnel 
gweled unrhyw lyfrgelloedd o fawr werth, 
yn nghyd ag uchel bris llyfrau yn ei amser 
ef, a'ì gyflog yntau ond bychan, y mae yn 
amlwg iddo wneud ymdrech fawr. Ym- 
ddengys eì fod yn ddyn o alluoedd cryfion, 
yn meddu ar wybodaeth gyffredinol helaeth, 
yn bregethwr deallus, athrylithgar, ac yn 
weinidog cymeradwy gan yr eglwysi. Dy- 
wedir eì fod yn bregethwr tanllyd a phobl- 
ogaìdd iawn; a dengys ei lawysgrifen yn 
Nghronicl yr eglwys, eì fod wedi eì addurno 
i'w swydd ac addysg dda. Bu farw yn hen 
a llawn o ddyddiau yn y llwyddyn 1779, a 
chladdwyd ef yn mynwent lanfynydd, 
wrth ochr eì ragflaenor, John Harris. 
Ar ddydd ei gladdedigaeth, dywedai Mr. 
Cobner, offeiriad Llanfynydd, ““ Gosodwch y 
pridd yn esmwyth ar hwnyna, oblegyd dyn 
lluwiol iawn ydoedd.” A phan yn cofresu 
ei gladdedigaeth, gwnaeth yr ol-sylw can- 
lynol yn llyfr Eglwys Llanfynydd, “ Dyn 
duwiol iawn ydoedd, oblegyd bu yn cysgu 
noson gyda fi.” 

WILLIAMS, EDWARD, (Joìlo Mor- 
ganwg.) Ganwyd ef yn Mhenon, sir For- 
ganwg yn y flwyddyn 1745. Yr oedd ei 
rieni yn bobl barchus. Saer meini oedd ei 
dad wrth ei gelfyddyd, a'r dull y dysgodd 
Iolo y llythrenau gyntaf, oedd edrych ar ei 
dad yn eu naddu ar geryg beddau. Clyw- 
8gom lawer gwaith am lyfr corn yr hen ysgol- 
ion, a gwelsom lyfrau coed yn yr.ysgolion 
presenol, ond ar lyfr careg y dysgodd Iolo 
wyddor ein iaith; safai yn ymyl eì dad, a 
sylwai eì lygaid bywiog a threiddiol ar d 
lluniau a dorid ar y ceryg, a gofynai '“be 
oedd eu henwau, a pha ddybenion a atebent,” 


643 


t 
4 
' 


ER ———Í OO a aa a NF NDM HT WT RH A ———— NY YY PHD 


U 
'] 





n yn blentyn bychan, 
yddyd ei dad yr un pryd. 
Amlygodd ogwyddiad meddwl at farddon- 
laeth yn foreu iawn. Ni chawsai oi fam 
ganddo ddysgu dim mewn un llyfr, ond 
mewn llyfr barddoniaeth. Pe buasai yn y 
llyfr bach lun llew, tarw, ci, cath, a cheiliog, 
nì wnai Iolo gymaint ag edrych arno, os na 
buasai barddoniaeth ynddo, ac felly pwrcas- 
odd ei fam lyfr barddoniaeth Seisnig, yn yr 
hwn yr ymhyfrydai ei mab yn fawr, Dysg- 
odd eì fam ef i ddarllen, ysgrifenu, rhifyddu 
achanu. Dynaigydo ysgol a gafodd Iolo 
pan yn blentyn. Ei lyfr cyntaf ydoedd 
ceryg beddau, eì Reading Made Easy ydoedd 
hen lyfr barddoniaeth Seisnig, ei ysgoldy 
ydoedd aelwyd ei dad, a'i athrawes ydoodd ei 
îam. Ni feddai ar iechyd da pan yn blentyn, 
ac ni bu ei iechyd ond canolig cyhyd ag y bu 
byw. Er yn blentyn gwanaidd a nychlyd, 
cafodd ddechreu ar ei alwedlgaeth gyda'i 
dad, pan oedd ond naw mlwydd oed. Aros- 
odd gyda'i rieni hyd farwolaeth ei anwyl 
fam, yn y flwyddyn 1770. Cyhyd ag y bu 
hi byw, nis gallasai Iolo feddwl am 1 
a thy eî dad; ond wedi ei chladdu hi, pan 
oedd y 25ain oed, aeth i Loegr er dysgu ei 
gelfyddyd yn well, a chael mwy o arian am 
ei waith. Pan yn gweithio ar bont Black- 
friars, Llundain, siaradai Iolo yn gryf a 
phenderfynol am y pynciau a gynhyrfent y 

eyrnas yr amser hwnw, clywodd y gwleid- 
yddwr enwog Pitt am hyny, ac anfonodd 
swyddog i gymeryd meddiant o Iolo a'i holl 
ysgrifau, a gweled mai barddoniaeth a_llen- 
oriaeth oedd eu wysiad, dywedai Pitt 
wrtho; “ Mae yn llon genyf, Mr. Williams, 
nad oes dim yn eich ysgrifau yn cyfreith- 
loni y cyhuddiad a ddygid yn eich erbyn. 
Gellwch eu cymeryd adref gyda chwi.” 
“Syr,” ebe Iolo wrth Pitt, gan sefyll o'i 
flaon mor fawreddog a.r yntau, '' chwi a ber- 
asoch ddwyn fy ysgrifau yma heb fy nghenad 
i, feallai y byddwch cystal a'i hanfon yn eu 
hol eto.” “'Gwir iawn, Mr. Williams,” 
meddai Pitt, “mae hyny yn resymol, fe'i 
gwneir.” Felly y bu, aeth cenad prif 
weinidog a'i ysgnfau yn ol; ac aeth ïold at 

ynion a'r ceryg. Yn y flwyddyn 1717, 
dychwelodd i'w hen wlad, ac ymsefydlodd yn 
mhentref Flinstone. Yn mhen ir blyn- 
edd wedi hyny, priododd, a cynaliai ei deulu 
drwy ei ddiwydrwydd gyda'i alwedigaeth. 
Yn y flwyddyn 1794, cyocddold ddau lyfr 
o farddoniaeth Seisnig, cynwysod:g o gyfan- 
soddiadau reiddiol, a chyfieithiadau o 
waith y beirdd Cymreig. Yn fuan ar ol 
hyny, rhoddwyd ef ar waith gan Owain 
Jones, Ysw., ì deithio Cymru oll er chwilio 
am hen law-ygrifau Cymreig. Dechreuodd 
Iolo ei daith a'ì vvallet ar ei gefn, penderfyn- 
iad yn eì enaid, ae thân ig yn llosgi 
fyw ar allor eì galon. Bu yn fwy ll dd- 
ianus nag y d lìai neb, eì deithiau 
meithion, a'i lafur difln, dy i'r goleu 
drysorau gwerthfawrocach na'r aur colladwy. 
Adysgrifenodd yn amyneddgar a manol dros 
gant o hen lawysgrifau pwysig y rhai a gy- 


WIL 644 WIL 


oeddwyd Myvyrian Archaiology ao yn 
N; hyfrinoch hheird Ynys Prydain. Trwy- 
ddo ef hefyd y dyogelwyd Coelbren y Beirdd 
rhag myned a'r goll. Yr oedd i Iolo dri 
brawd yn dylyn Jj" un alwedigaeth ag ef ei 
hun. Ymfudodd y tri i'r India Orllewinol, 
lle y daethant yn gaethfeddianwyr mawrion 
ao yn berchenogion cyfoeth lawer. Buont 
oll feirw heb hiliogaeth, ac felly Iolo ydoedd 
etifedd cyfreithlon y tri; gadawsant ddigon 
o feddianau ar eu hol, ìi wneud y bardd cyf- 
uwch a boneddigion penaf Morganwg; ond 
pan glywodd Iolo am y cyfoeth, dywedodd 
fel dyngarwr cydwybodol; “' Yr holl arian 
hyn ydynt werth gwaed, oeg yrn, u, ac 
eneidiau dynion, nì fynaf ddim o honynt. 
Ni chaff fy mhlant ddim o honynt. I ba le 
bynag yn elont dygantfelldith !?uw Hollall- 
uog i'w canlyn. yfi a'u cadwaf hwynt a'r 
felldith a'u dylynant oddiar fy hun a'r eiddo 




















lyfrau ereill, gwerth ou darllen. Bu farw yn 
an yn 1683, yn 84 m wydd 
oed, 62 ba rai a Jroyliodd i wneuthur daioni 
yr America. Gadawodd ar ei ol wraig a 
awer o blant, hiliogaeth y rhai ydynt wedi 
dyfod ì yn nedl gref & pharchus, 

W L1A MS, SYR ROWLAND, oedd 

leri a bardd, yr hwn a fu farw tua'r 

dyn 1630. Y mae rhai darnau o'i 

gyfansoddiadau ar gael mewn llawysgrifau 
yn ein dyddiau ni. 

WILLIAMS, TALIESIN, neu Tuliesin 
ab Jvlo, oedd fab i'r diweddar Iolo Morganwg. 
Ganwyd ef yn Caerdydd, Gorphenaf 9fod, 
yu or 

s a, fel yr wedi eì gym i 
ddyledswyddau pwysig athraw cynorthwyol, 
yn ysgol y Parch. D. Davies, Castellnedd, lle 
y parhaodd Am ffyddlawn i'w athraw, ac er 
anrhydedd iddo ei hun, hyd nes i amgylch- 
iadau i'w arwain i ymsefydlu yn Merthyr 
Tydfil. Yno y bu yn cadw barchus, 
priodi, a magu teulu, a threuliodd y gweddill 
o'i oes, gan fwynhau parch ac ewyllys da 
pob dospaith cylchynol iddo. Llenyddiaeth 
ac ymchwiliadau henafìaethol oedd etifedd- 
ìaeth naturiol yr hen Iolo Morganwg, ac 
felly yn ddisgynedig i'w fab fel treftadaeth. 
Yr oedd yn mron yn benboeth gyda phob 
peth pol ynol i ddysgeidiaeth, hanes a 
phriodoleddau y Cymry. Rhoddodd Ab Iolo 
wasanaeth pwysig i Lenyddiaeth Gymreig, 
trwy orphen, ar ol marwolaeth ei dad, ac 
argraffu mach y Beirdd. Rhoddwyd 
llawer o dychanau ameus ar Goelbren y 
Beirdd fel eì heglurid gn Gadair Morganwg, 
ac am hyny Synygwy gwobr, yn y flwyddyn 
1840, am y freithawd goreu ar Y ythyrenau 
Barddol. Nid oedd dim cyn hyn yn werth 
gwobr wedi ymddangos, ond cynyrchwyd yn 
awr dreithawd gan Ab Iolo, yn yr hwn yr 
amddiffynai ddamcaniaeth ei dad mewn ym- 
resymiadau nerthol, gan brofi, os mai ei dad 
& ddyfeisiodd y wyddor lythyrenol y dadleuid 
yn ei chylch, rhaid hefyd o angenrheidrwydd 
mai efe a ddyfeisiodd holl gorff llenyddiaeth 
Gymreig. rnwyd hwn fel campwaith 
Ab Iolo, ac argraffwyd ef gan Mr, W. Rees, 
yn Llanymddyfri, yn draithodyn wythplyg, 
dan yr enw Coelbren y Beirdd, sef hanes o'r 
llythyrenau Barddol, gan Taliesin Williams, 
Yn y flwyddyn 1827, argraffodd Awdl Seisnig 
o dan yr enw Castell Caerdydd, ac yn mhen 
deg mÎynedd, sef yn 1837, argraffodd Awdl. 
arall, dan yr enw 7'Ae Doom of' Colyn Dolphin, 
gyda nodiadau eglurhaol ary traddodiadau, 
a'r ofergoelion o«ldynt wedi bod, ac yn ffynu 

Morganwg. Cafodd '“Awdl Derwyddon 
Ynys Prydain, fathodyn cadeiriol eisteddfod 
fawr Caerdydd, yn 1834... Yr oedd hefyd wedi 
ei gyflogi fel golygydd gan Gymdeithas y 
Llawysgrifau Oymreig i ddethol o liadau 
amrywiaethol ei dad, gyda chyfieithad ag 
egluriadau Seisneg. u 6i afiechyd yn 
foddion i luddio y gwaith am tua phum 
mlynedd yn ei ddyfudiad drwy yr argraff- 
Wasg, ac wedii tua 450 o dudalenau gael eu 
hargraffu dan ei arolygiaeth, terfynwyd ei 















wg. Buasai yn anrhydeddi angel gael 
Gyflo U amlygu y fath egwyddor, a'i gweithio 
n mor ardderchog. Dyna etifeddiaeth 


bodolrwydd diwyro. 
WILLIAMS, ROGER, sylfaenydd enwog 


rhoddodd ei swydd weinidogaethol 1 fyny, a 
daeth drosodd i Loegr, er cael breinlen i'w 
drefedigaeth ieuanc. Ar ei ddychweliad, 
wedi d gwybodaeth o'u hiaith, pre- 

thodd yn mysg yr Indiaid gyda 


WÌL 





lafur angeu, yr hyn a_ gymerodd le yn 
Merthyr Tydiil, ar wefror 6fed, 1847. 
Rhoddwyd yr holl waith wedi hyn i'r cyoedd 
o dan yr enw 7e Iolo M$S.. Gadawodd Ab 
Iolo lawer o'i weithiau anargraffedig mown 


llawysgrifau, yn y rhai y mae hanesion Dr. 
Sion Oent, lyn Nedd—Nos Calan Gauaf, 
&c. Dylem hefyd goffau iddo olygu ail- 


argraffìad, ao ail gyfrol o Salmau yr Eglwys 

_ gn yr Anialwch, gân ei dad, ac ail-argraffiad 
- yn 18936 o't Review of Ancient Welsh Manu- 
scripis, y thai yn wreiddiol a ysgrifenwyd 
gan Iolo Morganwg i'r Mytyman 4Archai- 


elogy. 

WILLIAMS, THOMAS, oedd yn eiriad- 
uddwr dysgodi a meddyg enwog, neu fol yr 
adnabyddid e eì wlad, Syr Thomas 
William, mab William ab Thomas abGronwy, 

hwn oedd yn ddisgynydd oddiwrth 
owain Bendew, un o Bumtheg Llwyth 
Gogledd Oymru. Ganwyd ef fel y nodai ei 
hun, mewn lle o'r enw Arddo'r Myneich, 
wrth droed y Wyddfa, yn Nghwmmwd 
und inn byn 
ìodd ei addysg ŷn mhrif ysg ydych- 
ain, lle yr enillodd ŷr urdd-radd o MAU fol 
aelod o goleg Grazenose, yn y flwyddyn 1573. 
Yna yr ayflwynodd ì fyfyrio physygwriaeth, 
ond ni chymerodd yr un graddiad yn y 
lfyddyd hono, ac ymddeolodd i'w wÎad ei 
un, Ìle V ymarferodd a's gelfyddyd fedd ygol. 
Ei waith awdurol cyntaf oedd 'Llyîr yr 
Achau,” yr hwn a enwai “Prif Achau holl 
enbaladr.” Ysgrifenodd hefyd 

lyfr o gyfarwy diadau meddygol, ac un arall 
. Ond y mwyâf pwysig o'i 


Y mae hwn yn llyfr o 
ymchwiliaeth fanwl, ac werthfawr neill- 
duol, oblegid eì ddyfyniadau helaeth o aw- 
durdodau awysgrifnwl, & byddai argraffiad 
o hono, hyd y nod yn âwr yn ychwanegiad 
pwyaig atein ieithyddiaeth. Y mae y cyfan- 

diad gwreiddiol yn llawysgrif yr awdwr, 
yn awr yn cael eì gadw yn llyfrgell Hengwrt, 
&c yn gwneud i fyny dair cyfrol bedwar plyg. 
Y mae yn dwyn y dyddiad o 1604 a 160S ar 
y ddalen enwol. Ŷ maê llawysgrifau ereill 
gan yr awdwr dysgodig hwn yn cael ou cadw 
yn nghasgliad gwerthfawr yr un llo, ac yn 
mysg ereill “ Llyfr Prophwydoliaethau Cy- 
mraeg, Saesneg, a Lladin.” Bu fyw fwynf o'i 
amser yn Trefriw, yn apos i Lanrwst, a'r 
traddodiad y ei foì un amser yn isberizlor 
y Plwyf. mae hyn yn cyfateb i fod un o'i 
enw yn isberiglor Trefriw ar ymweliad yr 
esgob yno yn 1673, yn gyfartal a'i fod bob 
amser yn cael ei alw yn Syr Thomas ab 
William. 

WILLIAMS, SYR WILLIAM, oedd yn 
gyfreithwr a gwleidyddwr enwog, a chafodd 
01 eni yn Nantanog,; yn Môn, yn y flwyddyn 
1634. Yr oedd Hugh Williams, D.D. ei 
dad, yn offeiriad Llantrisant, yn y sir hono, 
ac yn fab ieuengaf: Mr. Williams, Ysw. o'r 
Chwaenisaf, yr hwn oedd yn disgyn y 

4H 


645 








—— —- — —— —_——— 


Yn y flwyddyn 1684, cafodd ei brofi am gabl- 
draith, am iddo beri argraffu hysbysiadau un 
Thomas Dungerfield, Ysw., ac er iddo ddadleu 
fod cyfraith ac arferiad y senedd o'i blaid, 
dirwywyd ef o ddeg mil o bunau, am iddo 
drwyddedu i'r cyfryw hysbysrwydd gael ej 
argraffu, &. gorfu iddo lalu wyth mil o'r 
cyfryw swm. Priodolai Roger North y 
ddirwy greulawn hon i ddigtor ac atteimlad 
Barnwr Jeffreys, yr hwn â ddarostyngw 'd 
rwy ei orfodi i fyned ar ei liniau o flaen A 
y Cyffredin pan oedd Williams ì'r Llefarydd. 
Ar ol y chwyldroad cyoeddwyd y ddedfryd 
yn anghyfreithlawn gân Dy y Cyffredin, ao 
yn erbyn rhyddid y Senedd. Yr oedd ef yn 
un o'r cyfreithwyr mwyaf enwog yn eì oes, 
ac ymddong)ys oddiwrth ddadleuon y prawf-' 
ion gwladol y tymor hwnw, ei fod yn 
ddiffynwr aidd;gar y blaid grefaf yn amser 
teyrnasiad Siar! II. Ar ol esgyniad y brenin 
Iago, efe a ddorbyniwyd i'w ffafr, a gwnaed 
ef ganddo yn Ddadleuydd nôu Gyfreithiwr 
Oyffredinol, yn lle Syr Thomas Rowis, Cymer- 
odd hyn le yn Rhagfyr 1687, pryd y dorbyn- 
iodd yr ân rhydodd o farchog. Yn mis Gor- 
henaf y flwyddyn ddylynol gwnned ef yn 
earwnig. Pan yn Gyfreithiwr Oyffredinol, 
efo a ddygai yn mlaen yr erlyniadau yn erbyn 
eswobion, a chymerni lawer o drafferth i'w 
cael yneuog. Argr&tfwyd llawer o'i areithiau 
yn y Senedd. Âr ol y chwyldroad penodwyd 
ef yn un o gynghorwyr y brenin, ac un o 
weithrodoedd cyhoeddus olaf ei fywyd oodd 
dwyn i mown ysgrif ìi rwystro tfreulion yn 
etholiad aelodau, yrhon yn gyffredin a elwid 
y Tveaíing Act, yr hon hyd eto sydd yn 
»arhau yr ogwyddor ddyogelaf o anni- 
yniaeth a hurdeb y Senedd. Efe oedd 
tad y Syr Watkin William Wynne cyntaf, 
Bu farw Syr Willium yn ei ystafell yn Gray's 
Inn, yn mis Gorphenaf, 1700, yn 66 mlwydd 
oed, a chladdwyd ef yn nghangell eglwys 
Llansilin, lle. y mae murfaen cofianol am 
dano. Y mae ei arlun yn caol ei gadw yn 
neuadd dinas Caerlleon Gawr hyd heddyw. 
WILLIAMS, JOIN (Joan Ehagfyr). 
Ganwyd ef lthagfyr 26ain, 1719, yn Hafot- 
yfuch, Celvnin, air l'eirionydd.. Gwneuthur« 
wr hetiau brethyn oedd eidad. Ni chafodd 








WIL 


ond tri mis o l yneiieuenctyd, ad d 
ef ì fyny yn ynan alwedigaeth a'i dad. Yr 
oedd yn Ìo neillduol o gerddoriaeth. Yr 
offeryn oerdd cyntaf a ddysgodd oedd y 
German flule, yna. y trumpel. Arferai ym- 
neillduo wrtho ei hun i'r mynydd, ac oedd tu 
oefn i'w breswylfod i chwareu y Gtrman flute. 
Yr oedd y fath ganu yn beth cwbl ddieithr 
yn y gymydogaeth. Aeth chwedl ar hyd yr 
ardal fod rhyw ganu nefolaidd i'w glywed 
yn awyr, fu cefn i Dolywaun. Bryd 
mall cymerai y frumpet ganddo i gopa yr un 
clogwyn, a chan ei adsain tybiodd rhai o'r 
hen bobl fod diwedd y byd wedi dyfod ar eu 
n nad oedd ond sain soniarus 

o drum Ioan Rhagfyr wrth ddifyru ei 
hun. Pan oedd tua dwy ar bumtheg oed efe 
a ddechreuodd brydyddu, aphan yn 22 oed, 
yr oedd ganddo raì cywyddau, englynion, ac 
awdlau gorchestol wedi eu cynghaneddu ar 
wahanol destunau, a thebygol yw iddo 
ddechreu c di cerddoriaeth tua'r un 
amser. Oyfansoddodd dôn ar y Salm gyntaf 
pan nad oedd ond, glaslanc, R chafodd ôl 
ysgu yn eglwys Dolgelley, yn absenoldeb J. 
Symmons, o sir Drefaldwyn, yr hwn oedd yn 
dyfod oddiamgylch ìi ddysgu cerddoriaeth. 
Pan wrth ddyfod i'r Llan un Sabbath, clywai 
ganu y dôn. Pan ddaeth at y cantorion, 
gofynodd pwy oedd awdwr y dôn wael & 
ganent. Dywedodd John Williams yn lled 
wylaidd ma: efe oedd eì hawdwr, ac y gwnai 
nesaf yn well, a'i fod yn credu y byddai ymn 
faan iawn gystal cerddor ag yntau, a'i fod 
yn bryd iddo wylio rhag iddo fyned yn well 
na'i feistr. Erbyn i Mr. Symmons ddyfod i 
Dolgelley drachefn, yr oedd John wedi cyfan- 
soddi anthem ar y geiriau “ Parod yw fy 
nghalon,” a phan ddaeth Mr. Symmons i'r 
eglwys yr oedd yr anthem yn cael ei chanu 
gan y cor, ar ol gorphen dywedodd Symmons 
wrth John ei fod wedi myned a'i damaid o'i 
ben am byth yn Nolgelley. Ar ol hyn bu y 
ddau yn gyfeillion mawr, ac aml yr anfonent 
eu gweithiau i'w gilydd. Ar ol hyn parha- 
odd i gyfansoddi cywyddau, englynion, 
awdlau, cerddi, dyriau, tonau, ac anthemau. 
Nid oes llawer o'i farddoniaeth ar gael, ond y 
mae ei gerddoriaeth mewn ymdrferiad drwy 
holl Wynedd, & gellir dywedyd na chododd 
neb yn un oes na chenedlaeth yn eilydd iddo o 


646 


— — —  _ ——— 


ran ei ddawn, a'i fedrusrwydd i gyfansoddi , 


cerddoriaeth i folianu Duw mewn llais cân a 
moliant. Anthemau a thonau o'i waith ef a 

nir fynychaf trwy holl Wynedd yn y 

lanau plwyfol er ys llawer o flynyddoedd, 
ac hofyd, mewn llawer o addoldai yr Ymneill- 
duwyr o wahanol enwadau. Dywedir hefyd 
fod rhai o'i donau godidog ef mewu brì a 
& chymeriad mawr yn rhai o drefydd Lloegr, 
ac yn cael eu canu yno ar yr organau goreu, 
a da iawn yr haeddenthyny hefyd yn ol barn 
pob dyn deallus am y fath beth. Yr oedd ei 
alwedigaeth yn aml yn ei alw oddicartref, ac 
felly cafodd gyfleusdra ìi ffurfio cydnabydd- 
iaeth a cherddorion y dywysogaeth. Pan 
oedd yn 33 oed rhoddodd heibio ei alwedig- 

aeth, a bu yn cadw ysgol am 46 o flynydd- 


WIL 


a — 


oedd yn Nhrawsfynydd, Abermaw, Dolgelley, 
ac yn ddiweddaf Llanilltyd. Pan yn 
Abermaw, cyfansoddodd yr alaw a elwir 
'* Ymdaith gwŷr Abermaw,” sef ““ Barmouth 
March. Y mae gradd o debygolrwydd 
hon i'r gvdpan olaf yn n Wantawd olaf 
Tywysog Cymru, gan Owain Alaw, Pan yn 
olgelley bu yn glaf iawn dros enyd faith, 
ac yn y cyfamser cafodd ergyd trwm gan y 
parlys, yr hyn a achosodd gyfyngdra ìddo. 
an y cyfansoddodd anthom ar y ddeunawfed 
Salm, “ Yn fy nghyfyngder y gelwais,” 
gwnawd iddo anrhegion gan wahanol ber- 
sonau yn yr amser hwn yn gydnabyddiaeth 
am ei gyfansoddiadau gwerthfawr. Dywedir 
ei fod yn edrych yn isel a gostyngedig, er 
hyny yn foneddigaidd a hawddgar. Yroedd 
yn wr pur synwyrol a heddychol, yn gymydog 
ynaws a chymw l, yn gyfaill caredig 
a siriol, yn hynod o ddiymffrost o'i gyfan- 
soddiadau ei hun, a diogan am waith dynion 
ereill, Bu farw yn Nolgelley, Mawrth lleg, 
1821, yn 81 mlwydd oed. Oladdwyd y bardd, 
yr ysgrifenydd, yr ysgolfeistr, a. cherddorol 
y Cymry, yn meddrod ei honafiaid yn 
Llanfair-Bronmeirig, ger porth yr eglwys, a 
gosodwyd arno feddfaen er nodi y lle y 


hwysa. 

Ŵ ILLIAMS, WILLIAM, Pantycelyn. 
Ganwyd ef yn 1717, yn Cefnycoed, yn 
mhlwyf Llanfairarybryn, yn agos 1 Llanym- 
ddyfri, sir Gaerfyrddin. Ei rieni ooddynt yn 
proífesu da'r Annibynwyr, ac mewn 
gobaith cariad yn hollol dduwiol. Ei dad 
oedd amaethydd gonost a pharchus. Gor- 
phenodd ei dysg yn ysgol yr Annibynwyr 
yn Llwynllwyd, yn agos i'r lli, sir 
Frycheiniog, dan addysg un Mr. Powell, 

weinidog yr Annibynwyr yn Maesyronen. 

r oedd yr athrofa hon yn dra enwog yn y 
dyddiau hyny. Ei fwriad oedd bod yn feddyg, 
ac efe a astudiodd phys iaeth yn dd A 
a bu o]esi laweroedd hy dydd ei farwolaeth, 
EN, A gyfarwyddiadau meddygol. Oud 

wodd yr Arglw ef tr ras, pan 
dyfod adref o'r athrofa wrth wrando &r Mr. 
Howell Harris yn treithu oi genadwri bwysig 
ar ol y gwasanaeth yn mynwent Talgarth, 
a llwyr ymroddodd i waith y weinidogaeth, 
Urddwyd ef yn ddiacon NR y Eglwys 
Sofydledig, yn 1740, gan Nicholas COloget, 
esgob Ty Ddewi,i guradiaeth Llanwrtyd a 
Llanddewi Abergwesyn. Gwasanaethodd y 
guradaeth am dair blynedd, a phregethodd 
gydag ond ychydig lwyddiant i bobl dywyll 
ac anfoesol iawn. Ian oedd yn nghylch 
deuddeg ar ugain oed priododd Mary Frances, 
o blwyf Llanfynydd. Dywedir, gyda llawer 
o ddifyrwch, ìddo gael ei roddi yn lly yr 
esgob, pan oedd yn asanaethu Llan- 
wrtyd am bedwar ar bumtheg o bechodau 
bu yn euog o honynt—sef, am beidio rod: 

dd wrth fedyddio, a pheidio & 
darllen rhaì rhanau o'r asanaeth, a'r 
cyffelyb bethau dibwys. Yr oedd yn gwas- 
anaethu ei eglwys o Cefnycoed, deuddeg 
milltir o Llanddewi Abergwesyn. Yn 1 
dyddiau hyny yr oedd yn w gweddi 





WIL 


——— 
— — — —— — 


deuluaidd dair gwaith yn yv dydd, ac yr 
oedd ei holl ymarweddiad yn syml ac yn 
dduwiol yn gyfatebol i hyny. Ni chafodd 
orioed eì gyflawn urddau yn yr Eglwys. 
Pallodd yr esgob eì urddo o herwydd ei 
afreolaeth m pregethu yn mhob man ì heblaw 
yn eglwys, yn au yr yn 
y weinidogaethu ynddynt, “Yet yn gydna- 
byddus i'r Parch. Daniel Rowlands, yr hwn a 
fyddai yn dyfod yn achlysurol i bregethu i 
gapel Y n, yr hwn sydd yn sofyll yn 
y plwyf yr oedd yn byw ynddo. O hyny hyd 
ei farwolaeth paraodd ìi deithio drwy holl 
Gymru fel efengylwr, i dreithu gwirioneddau 
Duwi drigolion tywyll y dalaeth, yn mhob 
man lle y caineb i'w wrando. Paraodd i 
wneud hyny dros haner can mlynedd, Byddai 
yn gyffredin yn myn sol i Langeithoi 
gynorthwyo D, Bowlands ì gyfranu 
rament Swper yr Arglwydd i'r tyrfaoedd 
lluoeog a fyddai yn dyfod o bob o 
Gymruigymuno. Parhaodd y bra ch 
anwylaf hyngddynt tra y buont byw, fel y 
canfyddir y farwnad a odd i'r 
gwr hwnw ychydig cyn iddo ef ei hun farw. 
gethodd dros bumtheg mlynedd ar hugain 
yn nghapel Llanlluan, un waith bob mis, ac 
yn Nghaio a Llansawel dros yr un amser 
unwaith yn y mis, ond pan ymwelai a'r eglwys 
vyn Ngwynedd, neu ryw âro maith yn. y De. 
Nid ydym yn gwybod am ddim Amryw. 
iaeth neillduol ystod eì fywvd, yr 
oedd yn myned rhagddo yn gyson yn y 
llwybr hwn o ymboeni yn y gair a'r athra 
iaeth yn mhlith Trefnyddion Oymru. Pan 
gynaliwyd y gymdeithasfa gyntaf gan Dref- 
nyddion Cymru yn nhy Jeffrey Dafydd, o'r 
Rhiwiau, yn mhl Llanddeusant, sir 
Gaerfyrddin. Yr oedd Mr. Howell Harris 
yn y cyfarfod hwn, ac anogai bawb oedd 
yno ì gyfansoddi ychydig o brydyddiaeth, i 
edrych a oedd yr Arglwydd wedi rhoddi dawn 
prydyddiaeth i un o honynt, â phwy oedd 
wnw. Felly gwnaethant, ac wedi iddynt 
oll ddarllen eu cyfansoddiadau, Mgnderfyn: 
wyd yn gydunol mai Mr. W. Williams oedd 
feddianol ar y ddawn odidog hop, ac anog- 
odd Mr, Harris a phawb ereill ef ei harferyd 
er gogoniant Duw a lles i'w eglwys. Yr 
oedd ei ddoniau areithyddol yn dra helaeth, 
ei bregethau yn efengylaidd, yn brofiadol, ac 
yn felus; yn chwilio ìi mewu 1 athrawiaethau 
gau, a phrofiadau gau, ac yn gwahaniaethu 
yn fanwl rhwng gau a gwir ysbryd. Yr 
oedd ei ddychymyg yn gryf, ei lygaid yn 
graff a threiddgar, a llawer o ddylanwadau 
nefol ar eì ysbryd wrth weinidogaethu yn 
gyoeddus, ac yn ei ymddyddanion a dynion 
am fater eu heneidiau yn y cymdeithasau 
neillduol. Dywedai Iarlles Huntington am 
dano, “Nid oedd gan Gymru un gwr mwy, 
8o ystyried pob peth,i ymffrostio o hono.” 
Ar ei dymuniad hi cyfansoddodd lyfr bychan 
o hymnau yn Seisnig, teitl hwnw yw Gloria 
in Ercelsis (“Gogoniant yn y Goruchafion”). 
Cyfansoddodd lyfr bychan arall o emynau yn 
Seisnig, a elwir JHosanna to the Son of 
Daoid. Peth rhyfedd oedd iddo ddianc cystal 


647 


WIL 


— 





rhag erledigaeth yn yr oes hono, ntau 
arfer teithio holl Gymru. mn hyn Yr 
oedd yn eithriad i'w gydlafurwyr yn 
pyffredin: efallai fod ei awen yn beth cysgod 
Mdo. Ym oedd ofn y peird dd yn fawr o flaen 
y y Dywysogaeth y iau hyny. Yr 
oedd ar offtiriaid erlidgar Ri amser mwy o 
ofn “Twm o'r Nant” nag oedd arnynt o ofn 
Duw, a diau i'w awen ffrwythlon ef roddi 
gonfa yn mhen llawer o honynt er eu hatal i 
dynesu at lawer pregethwr tlawd i'w erlid 
&'i faeddu. Fel awdwr yr oedd yn enwog. Y 
llyfr cyntaf a gyoeddodd oedd casgliad o 
hymnau a elwir Halelwia, aeth hwn drwy 
dri oÌmewn byr amser. Yn 








hymnau a elwir “ Y Môr o 
a aeth bump o u yn bur 
fuan. Yn 1768, argraffodd lyfr rhyddieithol a 
elwir ““ Tri o wyr o'r Aifft a Sodom.,” yn yr 
hwn y darluniai yn fanwl ac yn fywiog, ddull 
bucheddiad a marwolaeth tri dyn—sef y 
cybydd, yr afradlon, a ffyddlon, seÎ d 

dduwiol, dan yr enwau Lladin, Avarus, 


Prodsgaliss, a Fidelius. Yn yr un flwydd 
wir  Cyooodil 
afon yr Aifft,” yn unio oenficen ei 


& phrege 
vn enwo 
llan yr 

barhaodd yn 


iant, 
i'w 


rydyddawl wodi eu 
rhoddi yn naturiol a helaeth iddo gan 

Arglwydd. Aberth mawr y groes yw sylwedd 
& phwnc penaf ei holl gsgrifeniadau, a thra 
byddo cariad at y ddrych mawr hwnw 
yn nghalonau y Uymry, bvdd ei waith yn 
gymeradwy yn eu plith, yn enwedig ei 


WIL 


— — 


hymnau. 

nghanedd brydyddol y Oymry, nac ar gadw 
purdeb iaith, ond rhedai ar awel nefol, a 
chymerai y geiriau nesaf at law, a chwbl 
ddeallus i'r werin yn gyffredin, y rhai a 
hoffent ei ganiadau yn ddirfawr. Er nad 
oedd yn ganmoladwy ynddo i *esgeuluso 
purdeb yr iaith, eto, yn eì iaith gyffredin y 
mae yn ddeallus ì bawb, ao yn dwyn ein 
meddyliau a'n calonau gvda grvm a pogon- 
iant eì faterion a'i ehediadau. Effeithiodd ei 
hymnau gyfnewidiad neillduol ar agwedd 
crefydd yn mhlith y Cymrv, a'r addoliad 
cyoeddus yn eu cyfarfodydd. Y mae rhai 
penillion yn ei hymnau fel marwor tanllyd 
yn poethi ao yn fanio yr holl nwydau wrth 
eu canu, ac yn peri eu dyblu yn aml, nes y 
byddent yn gwaeddi ao yn llawn o orfoledd. 
Y mae yr effeithiau cryfion hyn yn brawf 
neillduol o rym yr achos sydd yn eu peri. 
Ni ofalodd am burdeb yr iaith. uasai ei 
paniadau yn fwy derbyniol a chymeradwy 
ibob chwaeth goeth, pe buasent wedi eu 
nithio a gwintyll a gogr gofal a deheurwydd. 
er puroa gloewi eiaìth. ond y fath ydoedd 
vscil ei athrylith hudoliaethus, fel y mae'r 
hvawdledd a'r effeithiau weithiau yn cael yn 
hytrach eu mwynhau hyd yn oed wallau 
ieithyddiaeth. Anfynych y gwelir llinell 
rhy hir neu rhy fyr ganddo. Rhed ei benill- 
ìon yn esmwyth a naturiol o fewn cylch pri- 
odol ei fesur. Anaml y oeir llinell nad yw 
yn gorwedd yn ei lle vyn dawel. Dygwyd ei 
ddau fabi fyny i'r offeiriadaeth, a'i ferched 
oeddynt aelodau gyda'r Annibynwyr. Bu 
iddo ddau fab a phedair o ferched. Yr oedd 
vn meddu ar gyfran helaeth o dda y byd 
hwn. ac yn dra haelionus at bob achos da, ao 
i dlodion eì ardal. 

WILLIAMS, DAVID, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Watford, ger Caerffili, a Chaer- 
dvdd. sir Forganwg. Ganwyd ef yn y 
flwvddyn 1709, vn sir Gaerfvrddin. Sefydl- 
odd vn Watford vn 1794. Mae yn debygol 
iddo fod yn weinidog yn rhyw le yn sir Gaer- 
fyrddin, am bum neu chwe mlynedd, cyn 
Svmud i'r lleoedd hyn. Yr oedd eglwys 
Watford y pryd hwn yn flodeuog iawn, wedi 
cael ei sefydlu er amser vr offeiriaid a gaw- 
sant eu taflu allan o'r Eglwys Sefydledig. 
Pan dorodd Howel Harris allan yr oedd 
David Williams, yr hwn a sefydlwyd yn 
Watford, yn 1734, yn un o brif gefnogwyr 
v diwvgiwr ieuanc. Ysgrifenodd at Mr. 
Howell Harris amryw lythyrau yn 1738-40, 
y rhai ydvnt ar gael vn awr, yn y rhai yr 
anogai ef yn y modd taeraf i ymweled ag 
ardaloedd y Watford a Chaerdydd. Mae yn 
deilwng o sylw, mai yn Watford y cynaliodd 
y Trefnyddion Calfinaidd eu cymanfa gyntaf 
yn Nghymru. Tra ybu Harris yn teithio 
ywlad gan broffesu cariad at bawb o bob 
8gect, cefnogid ef gan y rhan luosocaf o'r 
vmneillduwyr, ac ni erlidid ef gan neb o 
honynt hwy; ond wedi iddo ef mewn cy- 
evlltiad a D. Rowlands ao ereill, fyned i 
ffurfio enwad newydd, oerodd y rhan fwyaf 
o'r ymneillduwyr tuag ato, ac yn mysg ereill 


WIL 


GU — - - - - — 
T—_— — —_ —  _— —_ —— Y Y 


tynodd Mr D. Williame, o'r Watford, oddi- 
wrtho yn raddol. Profodd Trefnyddiaeth, 
modd bynag, yn achos o fawr ofid ìddo ef a'r 
eglwys dan ei ofal. Nid hir ar ol y gymanfa 
rhanodd yr eglwys, a'r blaid a ochrai a 
Drefnyddiaeth a ymneillduasant ac adeilad- 
asant gapel yn y Groeswen, oddeutu dwy 
filldir o Watford ; ond. yr oedd. egwyddorion 
ymneillduaeth yn rhy gryf ynddynt i'w 
goddef i fyned ar ol Trefnyddiaeth offeir- 
ìadol vn mhob peth, gan hyny urddasant 
Mr. Willliam Edwards, aelod o'r gvm- 
deithas, yn weinidog iddynt. Bu Mr. Wil- 
liams yn Watford yn weinidog o'r flwyddyn 
1734 hyd 1784. ei gais ef v daeth H. 
Harris gyntaf i'r ardal. Bu Mr. Williams 
farw Ebrill 6fed, AT yn 75 oed, ac wedi bod 
yn yv weinidogaeth 55 neu 56 o flynyddau. 
WILLIAMS, JOHN, 2il, gweinidog y 
Wesleyaid. Ganwyd ef ger Beaumaris, sir 
Fôn, taw'r flwyddyn 1788. Ymunodd a'r 
gymdeithas eglwysig yn nechreu y flwyddyn, 
1806. Yn y flwyddyn 1808, dechreuodd 
bregethu, ao yn 1809, y sefydlwyd ef vn 
Ngogledd Oymru fel pregethwr teithiol. Nid 
oedd Wesleyaeth Gymreig ond dechreu ei 
gyrfa ar yr amser y oyohwynodd Mr. Wil- 
liams eì weinidogaeth, Ymroddai o'r dechreu 
i efrydu duwinyddiaeth, a. ohanghenau ereill 
o wybodaethau angenrheidiol i weinidog fod 
yn hyddysg ynddynt. Yr oedd sêl angerddol 
dros ogoniant y Prynwr so iechydwriaeth 
dynion, yn gosod pob oyneddf o eiddo y 
meddwl a serchiadau y gwlon, ar waith i 
ymgvmwyeo i fod yn llwyddianus, Yn y 
flwyddyn 1817, efe a gyfleithiodd Fuchedd- 
iaeth y Parch. Samuel Bradburn. Gorphen- 
odd dreithawd ar Fedydd tua'r un amser. 
Tra yn sefydlog yn Nghaerfyrddin, cafodd 
lawer o fanteision í ymwellhau trwy gyfeill- 
achu a dynion o wybodaeth a duwioldob, ac 


WIL 





— — —-  _ — —— — ————— 


anfaircaereinion, ond symudwyd hi yn ei 
amser ef i Llanidloes. Parhaodd yn y swydd 
hon am dar, bl dd. Deallai drefnidweth 
eglwysig y Wesleyaid yn dda. yn olyg- 
ydd, efo a gyoeddodd restr o lythyrau at bre- 
gethwr; hefyd hanes Wesleyaeth yn Nghy- 
mru, yr hwn & d amryw rifynau 
o'r Eurgrawn. ewn undeb a'r Parch. 
Hugh Hughes, cyoeddodd y ““' Goleuad 
Dwyreiniol.” Yn yflwyddyn 2831, sefydl- 
wyd ef yn Nghaerfyrddin, ac yno y gorphen- 
odd ei daith Ionawr 15fed, 1834, yn y 46 
flwyddyn o'i oed, a'r 25 o'i weinidopaeth. 
Yr oedd ei ddiwedd yn dangnefoddus. Cladd- 
wyd ef yn mynwent capel y Wesleyaid Oy- 
mreig yn y dref. Yr oedd yn ddyn o feddwl 
da, diwydrwydd mawr, ao o gymwysderau 


deallol a phregethwrol mwy na chyffredin. 
WILLIAMB, WILLIAM, gweinidog 
Annibynwyr yn y Wern, yn sir Ddinbych. 
Ganwyd ef yn agos i Drawsfynydd, sir Feir- 
ionydd, yn y flwyddyn 1781. Pan oedd efe 
tua thair ar ddeg oed, aeth ìi wrando Mr 
Eees Davies, o Saron, yn pregethu, a than 
eì bregeth ef y cafodd eì argyoeddi o ddrwg 
hod, a'i gyflwr truenus, ymaflodd y gwir- 
ionedd gyda nerth &c awdurdod mawr yn ei 
feddwl. Dywedai y Pareh. W. Jones, Traws- 
fynydd, eì hen weinidog, pan y daeth efe 
gyntaf i'r gyfeillach eglwysig, ì ymofyn ei 
le yn yr eglwys, yn llano tair ar ddeg oed, 
yn eì hugan liain, â'r olwg arno yn lled wael 
a difoes, na wyddai efe na'r eglwys ddim yn 
y byd pa peth i wneud eg ef, pa un a wnaent 
ei dderbyn a'i peì 
y llano hwn elfenau dvn mawr Mr. Williams, 
o'r Wern; ond diwydrwydd, llafur ac ym- 
drech a'i dygodd î'r amlwg, ao i briodol 
weithrediad a defnyddíoldeb. Treuliodd ei 
ddiwrnod er yn foreu yn ngwinllan eì Ar- 
glwydd, a chafodd eî alw í noswylio yn lled 
gynar, heb gael rob methiant henaint, a 
phan oedd haul el fywyd yn maohludo, yr 
oedd haul ei ddefnyddioldeb yn el gyflawn 
wres a'i lewyrch. Gwnaeth yr eglwye a'r 
gweinidog yn Nhrawsfynydd yn fuan ganfod 
fod ynddo ddefnyddiau, i fod yn ddefnyddiol 
fel oenad dros Dduw aí unaid, a 
rhoddasant anogaeth iddo ì arfer ei.ddoniau 
ì thu; yr hyn a wnaeth er mawr fodd- 
lonrwydd i bawb. Anfonwyd ef i'r athrofa 
vn Ngwrecsam, dan ofal y Parch. Jenkin 
Lewis. Pan yr oedd ar orphen eì amser yn 
vr athrofa, bwriadai fyned i aroe i'r Deheudir. 
Yr oedd wedi derbyn galwad oddiwrth yr 
eglwys yn Horeb, sir Aberteifi; ond o dru- 
garedd i'r Gogledd, ataliwyd i'r bwriad 
hwnw gael eì ddwyn oddi amgylch; ond, 
pan oedd yn ysgrifenu atebiad cadarnhaol 
ì'r alwad, aeth gyda'i athraw i Gaerlleon, 
ymwelsant a T. Jones, Yswain, hwn a 
deimlai yn fawr bob amser dros Ogledd 
Oymru, efe a gymellai Mr. Williams, yn 
daer iawn i aros, a gwneud prawf o'r Wern. 
Wedi ymgynghori a'i athraw efe a gydsyn- 
iodd. Wedi iddo fel hyn ufuddhau i'w 
cymelliad, ymroddodd i'r gwaith gyda 


dio, er fod y prvd hwnw yn. 


WIL 
ffyddlondeb, diwydrwydd, ao egni mawr. 
ern alwad iddo yn 


oddodd eglwys 

uniongyrchol. Urddwyd ef i gyflawn 
waith y weinidogaeth Hydref 28th, 1808, 
pan weinyddwyd ar yr achlysur gan y Parch- 
edigion Hughes, Dinas; Dr. G. Lewis, 
Llanuwchlyn; Jenkin Lewis, Gwrecsam ; 
J. Roberts, Ll]nbrynmair; a William Jones, 
Trawsfynydd. Yr Arglwydd a wenodd yn 
fawr ar lafur ei was ieuanc, fel y daeth yr 
eglwys fechan ac eiddil yn fuan yn llnosog 
ac yn gref, cynyddodd y gwrandawyr hefyd 
yn ddirfawr, torodd yntau allan yn ei lafur 
ar y deheu ac ar yr aswy. Gweithiodd yn 
ddiflinp a llwyddianus iawn yn y Wern a'r 
cwmpasodd am 32 o lynyddoedd, ond y tair 
blynedd y bu yn Llynlleifiad, cafodd weled 
nid yn unig gynydd mawr yn rhifedi yr 
aelodau eglwysig a'r gwrandawyr, ond hefyd 
fod argraff grefyddol ar breswylwyr yr ar- 
daloedd yn gyffredinol drwy ei fywyd sant- 
aidd, a'i athrawiaeth bur yn ystod y tymor y 
bu yn gweinidogaethu yn eu mysg. Helaeth- 
wyd yr addoldy yn y Wern ddwywaith a 
gwnaed ef yn llawer helaethach nac ydoedd. 
Yn y flwyddyn 1812, rhoddodd eglwys fech- 
an ag oedd yn Rhosllanerchrygog alwad iddo 
gymeryd eì gofal. Yn fuan ar ol hyn ad- 
fywiodd yr achos crefyddol yn eu mysg yn 
rhyfeddol, lluosogodd yr aelodau'eglwysig a 
daeth y gynulleidfa yn fwy nag a gynwysai 
yr adeilad, penderfynasant adeiladu addoldy 
yn y Bhos. Gweithwyr glo a haiarn oedd 
trigolion y gymydogaeth bron igyd. Aeth 
yr addoldy hwn yn rhy fychan yn fuan, bu 
raid iddynt ei helaethu, Yn mhen ychydig 
flynyddau aeth yr addoldy hwn yn rhy fych- 
an, &6 yn 1838, tynwyd ef i lawr ao adeìlad- 
wyd ef yn addoldy helaeth, prydferth, a chyf- 
leus. Y mae llawn o wrandawyr yn 
bresenol. Yn fuan wedi ì Mr. Williams 
ddechreu ei weinidogaeth yn y Rhos, daeth 
cyfeillion o Langollen a'r ardal, i erfyn arno 
ddyfod i bregethu i Langollen; gomeddai 
yntau am amser o herwydd mawredd ei 
waith mewn lleoedd ereill; ond hau i'w 
gymell a wnaethant, nes o'r diwedd i'w 
taerni lwyddo ganddo. Gomeddodd y Trefn- 
yddion Oalfinaidd roddi benthyg y 0apel iddo 
bregethu ynddo; er hyny cafwyd benthyg 
llofft helaeth perthynol ìi westy a elwir y 
Royal Oak. Yma y pregethwyd gyntaf yn 
Llangollen gan yr Annibynwyr yn y dref; 
wedi bod yno am amser yn pregethu, 
ffurfiwyd yno eglwys, ao adeiladwyd yno 
gepel yn 1817. Oddeutu yr amser hwn ym- 
briododd Mr. Williams a boneddiges ieuano 
o Gaerlleon, ao oedd yn berchen ar gryn 
gwm o gyfoeth, yn dra chyflawn o wybod- 
aeth, doethineb, a synwyr, ac yn un ragorol 
mewn duwioldeb & PoU rda cilydd hyna 

yw yn wydd iawn y nes 
eu gwahanu gan Adeiladodd Mr, 
Williams hefy gapel yn tref 
fechan chwe milldir o Wrecsam. Adeilad- 
odd un arall yn Herwd. Er cymaint ydoedd 
doniau a dlondeb y diweddar Mr. Wil- 
liams, o'r Wern, mewn lleoedd ereill, par. 





WIL 





haodd yr achos yn Herwd yn wan a gwiw- 
edig iawn, er eì fod yn mwynhau yr un 
breintiau a manteision a lleoedd ereill. Ar- 
ferai Mr. Williams ddywedyd yn fynych, 
“* Pa mor uchel bynag y dyrchefid ef mewn 
llwyddiant mewn Ìleoedd ereill, fod meddwl 
am Herwd yn ei ddarostwng yn ei olwg ei 
hun yn fawr iawn.” Bu farw ei anwyl briod 
yn y flwyddyn 1836, yn 53 mlwydd oed, yr 
oedd yn un o'r gwragedd duwiolaf a chared- 
caf tuag at hawb, a gofalus am achos ei 
theulu, ac achos crefydd yn gyffredinol. Yn 
mhen tua phedair blynedd wedi hyn bu farw 
ei ferch hynaf, hon oedd un o'r rhai 
mwyaf anwyl a hoff; ac wedi byw bywyd 
duwiol, bu farw mewn cyflawn dangnefedd, 
Chwefror, 21ain, 1840, yn 22 mlwydd oed. 
Nid allasai un o deimladan tyner fel efe, ac 
oedd wedi mwynhau cymaint o ron 
teuluaidd, lai na theimlo yn ddwys iawn yn 
ngwyneb yramgylchiadau hyn, ac ar y 17eg 
o Fawrth, 1840, bu Mr, Williams farw, yn 
$9 mlwydd oed, a chladdwyd ef yn y Wern. 
nabod, oblegyd yr osdd yn ddyn syml, ac yn 
nabod, oblegyd yr yn ddyn syml, ac yn 
Gristion unplyg. Nid oedd unrhyw dwyll 
na hooed yn perthyn iddo, ond byddai ei 
eiriau, ei olwg, ei ymddygiadau, yn ar- 
ddangosiad cywir o egwyddorion ei galon. 
Yr oedd ei hynawsder, ei addfwynder, a'i 


hyfryd i'r Cristion profiadol. Cydgyfarfyddai 
y fath amrywiaeth o 
nodweddiad fel 


allan ei feddylddrychau mewn modd 
eglur a nerthol; yr oedd ei sylwadau yn 
bethau ag oedd yn ymyl pawb o honom, & 
byddem yn synu na buasem wedi eu gweled 
a'u defnyddio o'i flaen; yr oeddynt yn 


650 


— 


WIL 


_ - —— 





llawn o sylwadau, yn rhoddi goleuni i'r 
deall, a theimladau bywiog i'r galon, ac 
vn fedrus yn holl ranau gwaith yr areithle. 
Yr oedd yn alluog yn nghyfansoddiad ei 
bregethau, safai ar brif bwnc ei destun, ac 
elai ì mewn i ysbryd eì destun. Nid oedd 
Mr. Williams yn gymaint darllenwr ar 
weithiau dynion a llawer; ond yr oedd yn 
astudiwr mawr ar naturiaeth, anianyddiaeth, 
rhagluniaeth, a'r Beibl; ac yr oedd eì feddwl 
mor gyflym a gweithgar, fel y medrai sugno 
gwybodaeth o bob peth a'i amgylchynai; 
pa destun bynag yr ymaflai ynddo treiddiai 
ìddo yn gyflym nes eì ddeall trwy ryw ddar- 
luniadau neu gilydd, a hyny yn lled ddi- 
boen a didrafferth ì olwg ereill. Er fod Mr, 
Williams yn ymneillduwr cvdwybodol, ac yn 
bleidiwr gwresog i egwyddorion Annibyn- 
iaeth mewn trefn a llywodraeth eglwysig, 
eto yr oedd vn mhell o fod o ysbryd cul a 
rhagfarnllyd tuag at ereill o wahanol olvg- 
iadau iddo, a gallai ddyweyd yn hyf, “ Cyf- 
aill wyf fii'r rhai oll a'th ofnant.” Ni ad- 
waenem neb yn gallu pregethu y ddeddf yn ei 
hundeb a'r efengyl yn fwy goleu, na phethau 
yr efengyl yn fwy gogoneddus, mewn cy- 
gylltiad a deddfau y nef. Un hynod o fawr 
ydoedd mewn gweddi, er na byddai ond byr 
yn eì weddïau cyoeddus, fel y byddai yn 
gyffredin yn ei holl egyflawniadau crefyddol, 
eto yr oedd yn ddifrifol a chymwysiadol 
iawn ynddynt bob amser; rhacorai ar bawb 
a welsom am fedru dyweyd llawer mewn 
ychydig eiriau, ac mewn ychydig o amser. 
Yr oedd efe yn un parod i bob gweithred dda, 
er byddai y cyflawniad yn aml yn gofyn 
aberth lled fawr oddi wrtho. Y mae nifer 
mawr o addoldai v bu ganddo law mewn 
cysylltiad ag ereill i'w hadeiladu, a'r can- 
oedd punau a dalwyd o'u dvledion drwy ei 
offernoliaeth ef, yn brawf eglur ohyn. Aeth 
yn mlaen drwy lafur caled a thros fynvddau 
o rwystrau, heb un golwg am na thal na 
gwobr oddiwrth ddynion am eì wasanaeth, 
ond gweithredai mewn ffydd gan ymwroli fel 
un vn gweled vr Anweledig. 

WILLIAMS, PETER BAILEY, A.B., 
oedd offeiriad Llanruc, yn sir Gaernarfon. 
Brodor oedd o ardal Caerferddin.. Yr oedd 
yn fab i'r Parch. Peter Williams, awdwr y 
sylwadau ar y Beibl, yr hwn sydd wedi 
gwneud ei ffordd agosì bob teulu yn Nghy- 
mru. Bu Mr. P. B. Williams yn offeiriad 
Llanrug a Llanberis, am bedair blynedd a 
deurain. Yr oedd yn byw mewn lle a elwid 
yr Hafod, vn acos 1 Eglwys Llaurue, wrth 
droed yr Wyddfa. Yr oedd Mr. Williams 
yn un o ynadon sir Gaernarfon, ac yn un o 
oleuadau yr Eglwys Sefydledig. Yr oedd yn 
gyflawn o rinweddau Cristionogol. Yr oedd 
Mr. Williams yn llenor Cymreig rhagorol, 
cvnorthwyodd gryn lawer ar lenorion ieuainc. 


Cyfieithodd i'r G y llyfr rhagorol 
hwnw, gan y Parch. Bichard Baxter, a elwir 
““Tragywyddol Orphwysfa y Saint,” a gy- 


oedd gan er 
IAMS, JAMES, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn' Ty'nycoed, sir Frycheiniog. 





WIL 


651 


WIL 





Ganwyd ef Ionawr 24ain, 1786, yn mhlwyf 
Llanwrtyd, sir Frycheiniog. oedd yn 
frawd i'r Parch. D. Williams, Troedrhiw- 
dalar. Aeth i'r athrofa Wrecsam, sir 
Ddinbych, dan ofal y Parch. Jenkin Lewis. 
Ar ei ddyfodiad allan o'r athrofa, cafodd 
alwad i Rhoslan, sir Gaernarfon, nì chymer- 
odd ei urddo yno. Cafodd alwad o Ty'nycoed, 
sir Frycheiniog, a chafodd ei urddo yn weini- 
dog yr eglwys hono yn 1814. Y fath oedd 
y lymiad Mr. Williams a'i bobl, fel nas 
imlodd un duedd i ymadael a hwynt, er 
iddo gael cynyg lawer gwaith i hyny, mewn 
lleoedd y pallasai gael mwy o dal am ei was- 
anaeth. Bu yn foddion i wneud llawer iawn 
o les, nid. yn unig yn Ty'nycoed, ond hefyd 
yn y cymydogaethau oddi amgylch. Bu yn 
falu am eglwys Godrerhos, am lawer o 
Rlynyddoedd, gyda u helaeth o lwydd- 
iant. Y maesefydliad yr cglwys Annibynol, 
yn Ystradgynlais w phriodol i'w lafur ef, 
adeilad gapel helaeth yn y lle; efe a 
roddodd ofal yr eglwys hono i fyny rai blyn- 
yddau cyn marw, a odd gangen arall 
rhwng Ystradgynlais a Thy'nycoed, yn mysg 
yr hon y llafuriodd mewn cysylltiad a Thy'n- 
ycoed hyd ei farwolaeth. _ Pan ddaeth amser 
eì ymddatodiad, ni chafodd ond gohydig 
ddyddiau o gystudd. Pregethodd boreu y 
Sabbath cymundeb yn Ty'nycoed, a thystiai 
pawb na chlywsant ef erioed yn pregethu 
mewn gwell hwyl, &c., ac ymddangosai yn 
gwbl iach, ac felly yr oedd yn teimlo ar y 
pryd. Yr oedd ganddo oedfa am chwe o'r 
gloch mewn ty anedd; aeth drwy yr oedfa 
yn anhwylus o ran ei gorff. edi dibenu, 
aeth adref yn wael, gan fyned yn waeth 
waeth, bob dydd, hyd ddydd Iau, 26ain o 
fis Awst, 1862, pan y bu farw yn 67 mlwydd 
oed, wedi treulio 38 o flynyddau yn yr un 
lle, gyda gradd mawr o lwyddiant. Cladd- 
wyd ef yn Ty'nycoed. Bu farw braidd heb 
bod i'r oglwy8 eì fod yn glaf. Yr oedd yn 
ddyn siriol, a charedig bob amser. O ran ei 
gymwyn ch, yr oedd yn ddiarebol, os 
yddai angen benthyg rhywbeth ar ryw un, 
dywedid, “ ewch at Mr. Williams, a bydd- 
wch yn sicr o'i gael.” Teimlai mor dded- 
wydd i wneud cymwynas a phan y byddai yn 
cael cymwynas. Byddai hefyd yn ddyn at 
ei air, os addawai byddai yn sicr o gyflawni. 
Fel cyfaill ni bu erioed o'i ragorach, gwell 
fuasai ganddo niweidio eì hun na bradychu 
unrh gyfaill. O ran ei farn, cerddai 
ganol y ffordd rhwng Calfiniaeth ac Armin- 
1aeth yn lled gywir. Taer gymellai bawb i 
ddyfod at Grist, i gael eu hachub ganddo. 
Ni byddai un amser yn myned i eithafion y 
naill ochr neu y llall. Yr oedd yn bregethwr 
cynhos iawn, byddai ei ysb ryd b amser yn 
tanio yn y gwaith, dywedai gyda'r fath 
hwyl nes y byddai y gynulleidfa wedi ei 
wefreiddio a'r henill ì'r unrhyw ysbryd. 
eddai ddawn mawr mewn gweddi; ac fel 
Cristion yr oedd yn ddyn gwir dda, mor 
belled y gollosid barnu. Yr oedd ei ddrws 





yn agored bob amser, a melus gan eì frodyr ; 
oedd cael treulio noswaith yn ei gyfeillach. | 


- — cg ———————— ————— 


Ni bu gweinidog erioed yn fwy parchus 
ei eglwys nag ef Yr oedd ei gyfeillgarwch 
nid yn unig yn ddifyrus, ond yr oedd hefvd 
yn adeiladol. Yr oedd fel tad yn y gymyd- 
th, yn gofalu am, ac yn oydymdeimlo a 
awb. Yr oedd ei ddiniweidrwydd a'i sir- 
1oldeb yn enill serch pawb e'u hadwaenent. 
WIL , JOHN, gweinidog yr An- 
nib Wyrgn Nghastellnewydd Emlyn. Gan- 
ef i l9ez, 1819, mewn lle o'r enw 
Ffrwdwen, plwyf Llandeilo-fawr. Pan oedd 
tua deuddez oed, symudodd ei rieni i fferm 
Glanyrafon, ger Llandeilo, ac oddiyno yn 
fuan ìi Brownhill, plwyf Llansadwrn. Wedi 
symud yno bu teulu y Brownhill, yn gy- 
northwy mawr i'r achos ieuauc yn Ebenezer, 
wrn, a John Williams, er yn llanc 
ieuanc, gwanaidd yr olwg arno y pryd hwnw, 
yn un o ffyddloniaid yr ysgol Sabbathol yn 
y lle. n 1836, derbyniwyd ef yn aelod 
eglwys gân y Parch. W. Williarns, Llandeilo, 
yn enezer; a thrwy ellion ei weini- 
og, nid hir y bu cyn d u pregethu; ac 
aeth yn fuan ì ysgol Ffrwdfal, a gwnaeth yn 
fawc o'i amser am y tymor byr y bu yno. 
Daeth yn fuau yn boblogaidd fel pregethwr. 
Cafodd gynyg i gymeryd gofal yr eglwys An- 
nibynol yn Siloa, Llanelli; a chafodd hefyd. 
alwad oddiwrth yr eglwysi yn Myddfai, Sar- 
dis, a Llangadog, yn agos ì'w artref, a'r hyn 
y cydsyniodd. Neillduwyd ef i waith y 
weinidogaeth vn Llangadog, yn Î841. Ym- 
aflodd Mr. Williams yn ngwaith weini- 
dogaeth gyda difrifwch. r oedd llawer 
o ysbryd gwresog a thanbaid ei weinidog 
wedi disgyn arno, a daeth yn mlaen yn fuan 
i boblogrwydd rhyfeddol. Yn y flwyddyn 


1851, adawodd o lanau y Tywi, a chy- 
m ofal yr eglwysi yn Nghastellnewydd, 
a Chapel Iwan, ac yn mhen rhai blynydd- 
oedd cymerodd hefyd ofal Brynseion, lle 
y parhaodd ei boblogrwydd tra y parhaod 
eì fywyd. Ysgrifenold gryn lawer yn ei 
ddydd ì'r Diwyg$wr a'r T; dd, ond ei brif 
weithiau oedd Cofiant Williams Llandeilo, 
a phrepgethau yn yr Areithfu. Efehefyd oedd 
sefydlydd, golygydd, a_ chyoeddydd y Byd 
Cymreig, wedi hyny y Tyst Cymreig. Achos- 
dy Ryd iddo lawer o lafur a phryder, & 
llawer o dreuliau arianol. Ond nid yn gy- 
maint fel llenor, ond fel pregethwr v daeth i 
binacl enwogrwydd. Yr oodd ei egluriadau 
naturiol a phrydferth, ei ddarluniadau bardd- 
onol, eì ergydion dedwydd, a'i draddodiad 
llifeiriol, yn ei wneud y pregethwr yr hoffai 
b ei . Ond er y cwbl, y mae 
. angeu dydd 
Mawrth, Tachwedd ifed, 1860. yn Tw 
mlwydd oed, a chladdwyd ef yn barchus yn 
mynwent Capel Iwan, yn ymyl ei briod, yr 
hon oedd wedi dianc ychydig flynyddau o'i 


flaen. 
WILLIAMS, WATKIN, gweinidog yr 
Annibynwyr yn Cofnooedycymer, gor Mor- 
thyr Tydfil. Ganwyd ef yn Merthyr, yn 
1810, a bu farw Awst 12fed, 1849, yn eì bed- 
warydd flwydd ar bumtheg ar hugain o'i oed. 
Bu yn ddiwyd a ffyddlon yn y weinidogaeth 





Y — Y... DDU - 7 7 
am amryw flynyddau. Teimlid gofid dwys 
egl 
yd mor ffyddlon, diwyd, a defnyddiol, 
WILLIAMS 


, JOHN, gweinido 
Rhosllanerchru 
Ganwyd e 


yddwyr g, ger Wrecsam, 


sir Dinbych 


dysgeidiaeth pan yn ieuano, iraddau helaeth, 
er ei 80 at y weinidogaeth 


wy 
Eglwys Sefydledig. Dywedir fod 
rhai ô'r Mostyne cyfoethog arno i'r 


hefyd, ac wedi penodi iddo faes arall i lafurio 
ynddo. Ymunodd a'r Bedyddwyr yn Nglan- 
wydden (ei ardal enedigol), yn y flwyddyn 
1829. Efe ddechreuodd bregethu yn fuan. 
Urddwyd ef i gyflawn waith y weinidogaeth 

Llansilin, yn y flwyddyn 1833, lle y 
llafuriodd fol gweinidog, ao y cadwodd ysol 
uchel-gymeradwyol hyd eì symudiad i'r 
Rhosllanerchrugog, yng flwyddyn 1837, 
lle y bu hyd ei symudiad i'r Drefnewydd, yn 
y flwyddyn 1840. Oddiyma drachefn efe a 
symudodd yn ol i'w hen faes, TYM ychydig 
cyn ei farw, yr hyn, ar ol cystudd pwysig ac 
hirfaith, a gymerodd le Tachwedd 1ôted, 
1856, yn 50 mlwydd oed, ac a gladdwyd yn 
nghladdfa Penycae. Efe a gafodd gystudd 
nychlyd am flynyddau lawer, eto cell 
oedd ei lafar yn ehelaeth a diflino. Yr oedd 
amryw anhwylderau wedi cymerydigafael yn 
eì gyfansoddiad am gryn amser oyn ei farw, 
ac o'r diwedd cymerodd dyfrglwyf oynyddol 
le, yr hwn a roddodd derfyn ar ei einioes, 
Yr oedd Mr, Williams yn ddyn da, yn gyfaill 
mynwesol, yn Gristion cywir, yn bregethwr 
o'r radd uchelaf mewn beirniadaeth iachus 
ac efengylaidd. Ysgrifenodd lawer i'r 
wasg yn eì amser, er gwasanaeth ei genedl, 
ond eì brif waith ydyw yr Oraclau Bywiol, 
gef eì gyfieithiad diwygiedig o'r Testament 
Newydd, yr hwn a fu yn golled fawr iawn 
iddo, yn ol fel y clywsom. Er ymdrechu 
methasom gael defnyddiau pellach er gwneud 
hanes cyflawn o hono. ef. 

W , J. (Ab Ithel). Ganwydef 
yn y flwyddyn 1811. Methasom gael dim 
o'i hanes boreuol, pa le ei ganwyd, a phryd 
yr urddwyd ef nid ydym yn gwybod. Efea 
fu am flynyddau meithion yn gweinidogaethu 
yn Llanymawddwy, gir Feirionydd, mewn 
modd po logaidd, cymeradwy, a defnyddiol. 
Ychydig fisoedd cyn ei farwolaeth yr oedd 
wedi symud o Lanymawddwy i Lanenddwyn, 
yn yr un sir, ac ar y 27ain o Awst, 1862, efe 
a aeth i ffordd y holl ddaear, a hyny er 
galar mawr ì holl gefnogwyr a hoffwyr llen- 
yddiaeth G ig. Dygwyd ei gorff allan 
o bersondy Llanenddwyn, a chladdwyd ef yn. 


mynwent y plwyf. Cymerwyd y gwlad- 
garol, y dysgodig, yr athrylithgar, a'r llafurus 
Ab Ithel, oddi ar ei gyfeillion yn nghanol ei 
ddyddiau a'i ddefnyddioldeb, ac yn yni a 
grym bywyd—nid oedd ond un ar ddeg â 

ugain oed. Yr oedd yn adgyfodwr y to 
prosenol o eisteddfodau yn Nghymru. Y mae 
yn wir fod Meilir, ac ereill gydag ef, wedi 
gwneud rhan fawr tuag at hyn, trwy gynal- 


652 


y Bed- ' 


. yn y flwyddyn , 
1806, yn ardal Glanwydden, cafodd fanteisiôn garo 


U 
Md 


hwnw; a thebygol fod llygaid Duw arno 


WIL 








8 
heddwch i'w lwch. 

WILLIAMS, ARTHUR. Ganwyd ef yn. 
y flwyddyn 1771. Efe a lafuriodd yn ddyfal 
yn y weinidogaeth yn mhlith eglwysi Caer- 
onen, Alltblacca, Uribin, Oiliau, a Llwyn- 
rhydowen, am fwy na haner cant o flynydd- 
au. ŵr oedd efe yn ddyn parchus iawn, ao 
yn anwyl gan RW eglwysi uchod fel gwein- 
ìdog, cyfaill, a chymydog, ac nid. aml y ceir 
cyfaill mor ddidwyll ag efe, na chymydog 
mor ddiniwed. r oedd yn wr galiuog, 
medrus, a hyddysg, yn amrywiol olygiadau 
dysgedigion ar wahanol bynciau dyfnion a 
dyrus. lu farw Mai l3eg, 1844, yn 73 
mlwydd oed. 

WILLIAMS, WILLIAM, gweinidog y 
Trefnyddion Calfinaidd, yn Aberteifi. Gun- 
wyd ef yn y flwyddyn 1776. Bu Mr. W. 

illiams yn ffyddlon ganlynwr i Iesu Grist, 
yn nghyfundeb y Trefnyddion Oalfinaidd, am 
67 o flynyddau, yn flaenor gofalus a def- 
nyddiol yn yr eglwys yn Aberteifi, am yspaid 
27 mlynedd, ac yna yn bregethwr llafurus a 
derbyniol em. 36 mlynedd. Yr oedd mown 
gwth o n yn cychwyn at wai 
weinidogaeth ; and yr oedd ei wybodaeth 
helaeth, eì ddawn rhwydd, eì ysbryd cynes, 
yn dangos fod ynddo gymwysderau mawrion 
at y gwaith pwysig; a chyda hyny cafodd 
amryw brofion iddo gael seliau lawer i'w 
weinidogaeth mewn dychweliad eneidiau at 
Grist trwy eì offerynoliaeth. Ar yr l6eg o 
Dachwedd, 18657, efe a hunodd yn yr lesu, 
wedi cyraedd yr oedrun mawr o 81 imlwydd 


WILLIAMS, ROBERT, Caerlleon, gwein- 
idog y Trefnyddion OUalfinaidd. JMrodor oedd 
o Gaergybi. Ganwyd ef yn y ílwyddyn 
1809. Symudodd yn wr ieuanc ì ddinas 
Caerlleon, lle y dechreuodd bregethu yn y 
ílwyddyn 18209. Urddwyd ef i gyfiawn 
waith y weinidogaeth yn nghymdeithasfa y 
Bala, yn 1835, i fyned at. y Uymry i Dublin, 
bu yno am oddeutu wyth neu naw mlynedd. 
Ar ol hyny bu yn llafurio fel cenadwr car- 
trefol yn mysg y Seison, yn ngoror, sir 
Drefaldwyn. Dychwelodd i Gaerlleon yn 
y flwyddyn 1849, lle yr ymsefydlodd hyd eì 
farwolaeth. Yr oedd efe yn Gristion didwyll 
a diniwed, yn gyfaill cywir a diabsen. Yr 
oedd eì brogethau yn sylweddol ac adeiladol, 








— 


ao ar amserau yn effeithiol, a theimlid hiraeth 
mawr ar eì ol. Yr oedd yn cychwyn o Gaer- 
lleon prydnawn Sadwrn, Awst 21ain, yn ei 
iechyd arferol, a chyraeddodd Llandegle yn 


Prercthodd y on oedd i bregethu dranoeth. 


abbath yn Llandegle y boreu, 
ac mewn capel a elwir y Bwlch am ddau y 
prydnawn, gyda mwy o fywiogrwydd nag 
arferol. welodd i Landegle erbyn yr 


o 
hwyr am bwu lle y pregethodd yn dra 
effeithiol oddiar 1 Cor. NU, 6. Yr ol 
gweddïo ar y diwedd, rhoes allan i'w ganu y 
pe — 


Cenir yno am y gwaed—fiotiodd felau, &c., 
ao a eisteddodd, fel y tebygid, ar y faino yn 
y pwlpud. Yr oedd yr ondinhad o Swper 
Arglwyddi gwel ei gweinyddu ar ol y brogeth, 

dy lid wrtho i'w gweinyddu. Wrth eì 
weled yn aros yn y pwlpud, aed ato, pan y 
caed ef wedi llithro yno, ei fraich a'i ochr 
chwith yn ddi , ac heb fedru llefaru. 
Oanfyddwyd yn ebrwydd eì fod wedi ei daro 
a'r parlys mud, a c nwyd ef i dy un o'r 
diaconiaid, lle y cafodd bob amgeledd a 
allesid weinyddu iddo. Nis gallasai cymorth 
meddygol wneuthur dim iddo, a thua dau o'r 

loch y 24ain, efe a hunodd yn yr 

esu, yn 50 mlwydd oed. Oladdwyd ef yn 

Llandegle. 

By du IAMS, D. M., oedd weinidog y 
yddwyr Seisnig, yn Nhredegar a nì. 

Ganwyd ef yn y flwyddyn 1804. YT oedd, 
un o'r leìgion blaenaf yn y wlad, ac 

l pregethwr Seisneg safai y blaenaf yn 
Lloegr, yn ol tystiolaeth y rhai a'i hadwaen- 
ent. Cafodd eifyr lafurei wneud yn llwydd- 
ianus a bendithiol, am 'B ysbaid y llafuriodd 

y ddau le uchod. Yr oedd eì iechyd yn 
tlio wr ys rhaì misoedd cyn ei symud, 
er hyny, nid oedd neb yn meddwl fod ei 
ddiwedd mor agos a'ì waith ar ben. Ei glefyd 
marwol oedd yr hyn a alwai y meddyg 
Taphisas. Gofynwyd iddo gan un, pan ar 
lan yr afon, pa fodd. yr oedd vn. teimlo wrth 
feddwl gwynebu byd arall. Atebodd mewn 
modd tawel, “O, mae hyny wedi ei bender- 
fynu er ys llawer dydd.” Bu farw Ebrill 8ed, 
1845, yn 41 mlwydd oed. Claddwyd ef yn 
addoldy y Bedyddwyr yn Nhredegar, vn 
anrhydeddus a pharchus, gan yr eglwysi 
oedd wedi bod dan ei ofal gweinidogaethol. 

WILLIAMS, W. (Caledfryn), gweinidog 
yr Annibynwyr yn y Groeswen, sir Forgan- 
wg. Brodor oedd o dref Dinbych. Ganwyd 
ef Chwefror 6ed, 1801. Derbyniwyd ef yn 
aelod gyda'r Annibynwyr yn Ninbvch, gan 


y Parch. D. Roberts. Dechreuodd brezethu ' 


yn 1826. Yn y flwyddyn 1829, urddwyd ef 
yn weinidog yr eglwys Annibynol yn Llan- 
erchymedd, Mon. Symudodd oddiyno at yr 
eglwys yn Mhenydre, Caernarfon, lle y bu yn 
llafurus , aaytda a myddion. hyd ne y symud- 
1 gymeryd golal eglwys Uymreig 
Alldersgate, Caerludd. Yn 1848, da 
o Gaerludd, ao ymsefydlodd vn Llanrwst, sir 
Ddinbych. Ymadawodd oddiyno abu yn 


653 


CL EN  ———  — —— 





—— vw — am 





| iaeth a barddoniaeth. 


I 
| 


i 
] 


dawodd | urddo yn fardd cadeiriol, 
| 


WIL 


wrth eglwys y Groeswen, a symudodd yno, 
lle parhaodd 1 lafurio gyda llwyddiant mawr 
hyd derfyn ei oes, yr hyn a gymerodd le 
pan nad oedd neb yn meddwl fod eì daith mor 
agos i'w therfyn, er ei fod am rai wythnosau 
yn waelach nag arferol ond yr oedd yn 
pregethu bob boreu Sabbath. Gwnaeth 

yny gyda nerth a dylanwad mawr y Sabbath 
diweddaf y bu fyw—yr oedd yn Sabbath 
cymundeb, ac aet trwy a gwasanaeth i gyd 
ei hunan. Dywedai ei fod yn teimlo yn wan, 
ond yr oedd yn dra awyddusi bregethu, rhag 
mai y cymundeb hwnw a fuasai yr olaf ì 
rywun, ac felly ybuiddoef! Ei destun oedd 
2 Croniol xxxiii. 12,13... Cododd boreu dydd 
Mawrth rywbeth yn debyg fel arfer, a bu yn 

sgrifenu o foreufwyd hyd giniaw; ond 
eimlai eihun yn lled wael oddeutu un o'r 
gloch, pan yr aeth i'r gwely, a bu farw tua 
naw o'r glooh y noson hono. Dydd Mawrth, 
canlynol ymgasglodd a fawro weinidog- 
ion gwahanol enwadau, yn nghyd a'i hen 
gyfeillion, a'i gydnabyddiaeth, i amlygu eu 
parch i'w weddillion marwol, drwy eu 

ebrwng i dy eu hir gartref, bregethodd 
Parchedigion T. Roberta, 

, D.D., Abertawe, a 
amryw 


ar yr achìysur, 
Llanrwst, a T. 
rhoddwyd anerchion byrion 
frodyr, yna rhoddwyd ef i orwedd myn- 
went y Groeswen. Yr oedd Mr. Williams 
yn un o'r siaradwyr rhagoraf yn eì oes. Yr 
oedd ei iaith yn goeth ac yn ggwir, yn ol 
deddfau gramadeg a chwaeth. Yr oedd ei 
barabliad yn grovw, ei lais yn glochaidd a 
soniarus, a'i ysbryd yn gynes a thanilyd. 
Meddaiar beirianau llafnro'r radd berffeithiaf, 
Yr oedd hefyd yn meddu ar gryn lawer o 
fywiogrwydd ac angherddoldeb hen lefarwyr 
vr oes flaenorol. Nid oedd neb y oarem yn 
ìi fod dau ei weinidogaeth barhaus, 
oblegyd ni welsom neb erìoed mwy ffyddlon a 
didderbyn wyneb nag ef. Ni oddefai ì neb 
fod yn aelod o'r eglwys a byw dan lywodr- 
aeth unrhyw ddrwg, gallasai y gwahanol 
gynulleidfaoedd y bu efe yn weinidog iddynt 
dyweyd mai efe oedd y prif rwystr oedd ar 
eu ffordd ìi ddystryw. Y mae weithian wedi 
cael eì symud oddiar eu ffordd. Yr oedd 
wedi lleddfu llawer yn ei ysbryd wrth yr hyn 
ydoedd flynyddoedd cyntaf eì oes. weinidog- 
aethol. Yroedd we cyfarfod a lle dedwydd 
i derfynu ei dymor. Yr oedd pobl y Groeswen 
yn barchus ìawn o hono. Bu yn foddion ì 
godi llawer ar yr achos yn y lle, ac edrychid 
arno gyda pharch gan vr holl ardalwyr oddi- 
amgyloh. Efe a dalodd gryn sylw ìi lenydd- 
yu dedd 
ynvsgaeddu a chym erau neillduo 
rlithydd. Yr oedd yn siaradwr m 
medrus, dyddorol, a meistrolaidd,.  Parabìai 
mor naturiol a dealladwy a neb a glywsom 
erioed, a phan y darllenai yr oedd ei aceniad 
a'i bwysleisiad yn dra swynol. Fel bardd yr 
oedd wedi safle uchel. Cafodd ei 
d Yr oedd wedi enill 
ar amryw o destunau y _ gadairo bryd ìi 
yn yr eisteddfodau, a chafodd yr 


. anrhydedd 
byw yn Mangor. Derbyniodd alwad oddi- ! o dderbyn gwobr testun y gadair a bathodyn 














WIL 


654 





arian o ddwylaw y Frenines Victoria, pan yn 
Dywysoges Cymru, yn eisteddfod Beaumaris, 
pan gadeiriwyd ef am yr awdl ardderchog ar 
““Ddrylliad y Rothsay Castle,” a darllenir y 
cyfansoddiad gorchestol hwnw cyhyd ag y 
darllenir dim yn yr iaith Gymreig. Efe a 

wodd drwy ei oes yn ofalus rhag 
llyr winio ei wì d yn yr eisteddfodau, er 
eu bod pan y d 


reuodd eu mynychu yn dra 
llygredig. Ni byddai un amser yn ymostwng 
i y mdeithasu a dynion iselwael a llygredig, 
ond efe a gadwodd yr urddas oedd yn gweddu 
i'w swydd, ac hefyd i foneddigeiddrwydd ei 
ymddangosiad. Fel beirniad barddonol hefyd 
safai yn uchel. Byddai rai gweithiau yn 
ysgythru da llymder mawr y cyfansodd- 
u a ddwnent i'm law, ynd wedi y cyfan 
ystyriai y rhan o'r rhai ei law, 
ei fod yn fwy teg ac anmhleidiol na beirniaid 
yn gyffredin. Yr oedd yn un o'r beirniaid 
mwyaf manwl, a sicr iddo wneud lles 
dirfawr i goethi a diwyllio beirdd a llenorion 
ieuainc. _ Fel llenor bu m ymwneud a'r 
argraffwasg drwy ei oes. Yr oedd yn un o 
ohebwyr yr hen Gomer. Bu yn olygydd i 
lawer o gyoeddiadau misol, &c., megys y 
Sylwedydd, Tywysog Cymru, Y Seren Og- 
ieddob Y Bamwr N dd Cymreig, ysydd 
Gwynedd, Yr » Papuryn a ri 
gan rai yn erbyn, dirwest, gan ei fod yn 
ynoethi yr ysbryd erlidgar a goleddid gan 
lawer o ddirwestwyr y dyddiau hyny, misolyn 
amaethyddol, rhan o olygiaeth Gwron 
Cymreig, rhan o olygiaeth Y Gwladgarwr, 
arhano olygiaeth y Dys edydd. Cyoeddodd 
hefyd gyfrol fechan o farddaniaeth, dan yr 
enw Grawn Awen. Cyoeddodd wedi hyny ei 
Ganiadau gerth ar Draddodiadau yr 
afiaid, he yfryn ychan ar yr iaì 
Gymro Y bol arddonol, llyfryn ar 
Ddeddfau yr Yd, Cribddeiliaeth, Pregeth 
Angladdol, dyfodiad o'r Wern (yn erbyn 
Awdl ar iad Cymedroldeb (yn erbyn 
llwyr ymwrthodiad), i'r hwn y cyoeddwyd 
amryw atebion. Bu yn ohebydd ffyddlawn 
ì'r ('arnarvon and. Denbigh. Herald, ac ys- 
grifenodd amryw erthyglau lled dda i'r 
raethodydd & chyooddia u ereill. Cyoedd- 
odd hefyd, ychydig o flynyddau cyn marw, 
lyfr hymnau 1s. yr un, yn cynwys pigion o'r 
hymnau mwyaf cymwys iw canu mewn 
cyfarfodydd eglwyaig, o waith y Parch. 
. Williams ac ereill, yn n hydae amryw o'i 
waith ei hunan, yn swyddfa yr Aberdare 
Tŷmes, ac ar 29ain o Tawrth, 1869, yn dra 
annysgwyliadwy, efe a hunodd yn yr Iesu. 
WILLIAMS, MORRIS, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Nhy nycoed a Godrerhos, sir 
Frycheiniog. Yr oedd yn byw yn Nghwm- 
tawe uchaf, ao yn gweinyddu yn y ddau le 
uchod am flynyddau. Oddeutu blwyddyn 
cyn ei farwolaeth, rhoddodd Ty'nyocoed i 
fyny; ond parhaodd yn weinidog yn Godre- 
rhos hyd ei farwolaeth, yr hyn a. gymerodd 
le yn 1799. Claddwyd ef yn Ngodrerhos. 
Dywedir ei fod I pregethu dair gwaith y 
Sabbath, yn y'nycoed yn y boreu, a 
Godrerhos yn y prydnawn, a dychwelai i 


FE 


WIL 
Ty nycoed yn yr hwyr. ir na welid 
ef nemawr o weithiau yn oolli cyfeillach yn 


hos, o8 buasai o gylch cartref, e'r 
un fath y byddai yn Nhy'nycoed, er fod y 
ffordd yn arw, noeth, a gwlyb. Yr oedd yn 
bregethwr rhagorol, ffyddlon, a chymeradwy 
iawn. Yr oedd hefyd yn feddy esgyrn 
cyfrifol yn gystal ag yn weinidog efnyd ol; 
bu o wasanaeth mawr yn ei ardal yn y ddw: 

alwedigaeth, a galerid yn fawr ar ei ol wedi 
ei farwolaeth. Yr oedd allor gweddi yn hen 
sefydliad y teulu, ac mewn ymarforiad cyson 
oddieithr pan y buasai ef oddi cartref yn 
iachau cleifion, neu ryw amgylchiadau 
angenrheidiol ereill, 

WILLIAMS, WILLIAM, meddyg esgyrn 
gynt o Ynysybont, ger Godrerhos, Castell- 
nedd, a diweddar o'r America, oedd. fab i'r 
Parch. M. Williams, Ty'nvcoed, ac yn dad ì 
Mr. John Williams, Aberdar. Ganwyd ef 
yn Nghwmtawe uchaf, ger Ystradgynlais, 
sir Frycheiniog, Hydref y 12fed 1714. Yn 
mis Ebrill, 1858, ymfudodd ìi America, gyda'i 
ferch a'i fab-yn-nghyfraith. Claddwyd ei 
ferch Ionawr 22ain, 1859; symudodd yntau 
mewn canlyniad, at ei fab Dafydd, yr hwn 
oedd wedi myned yno wyth mlynedd o flaen 
ei dad, gyda'r hwn y bu efe yn aros hyd 
ddydd eil arwolaeth arylafo Fehefin, 1n, 
yn 8 8 wyd ef yl capel yr 
Annibynwyr, ar dir ei fab. Yr oedd. Mr. 
W. Williams JD ddyn hynaws, o ysbryd 
gwrol, a thuedd haelionus. Meddai gorff 

uniaìdd, iach, a grymus, o daldra a maint- 
oli cyflredin. Yr oedd yn fanteimol iddo fel 
meddyg a ffermwr, ei fi m meddu ar y fath 
gorff. gyeithiodd lawer dydd a nos, haf a 

, arwy oerni a gwres, gan groesi myn- 
yddoedd, corsydd a lleoedd geirwon, yn ddi- 
rwgnach, a hyny yn aml heb fawr fâl am ei 
waith fel moddy . Efe a ddylynodd esiampl 
ei dad duwiol Âi Cristion a meddyg, efe a 
ddygodd yr iau yn dra ieuanc; gwasanaeth- 
odd y swydd ddiaconaidd yn Nhy'nycoed a 
Godrerhos am flynyddau lawer, gyda ffydd- 
dd calon. Bu ef a'i briod 
y mwyaf caredi eu hoes i weinidogion 
yr efengvl. Fel enghraifft o'i alluoedd 
meddygol nodwn y rhai canlynol allan o 
ugeiniau lawer :—Margaret Williams, Llety- 
rafel, ger Castellnedd, yr hon a gafodd ei 
briwio yn y felin ì'r fath raddau, er yr oedd 
meddygon yn gwrthod gwneud dim drosti ; 
ynd dywedent na fuasai byw ond ychydig 
amser. Cymerodd Mr. Williams ati, a gwell- 
aodd hi cystal ag y bu erioed. Mab John 
Pulling a do ei glun ar yr Onllwyn. Yr 
oedd wedi eì thori mor ddrwg fel y barnodd 
v meddygon fod yn rhaid ei thori ffwrdd 

T 


oedd yr esgyrn yn yfflon; ac nid oedd 
ond ychydig gnawd ei dal gyda'i gilydd. 
Gwe . Williams yntau, fel y daeth 
Pulling er syndod i bawb a'i gwelodd yn 
iach a digloffni. John Jones, ei_fab-yn- 
nghyfraith, a dorodd ei glun Dowlais ; 
gam driniaeth gan feddygon y lle, 
yr esgyrn 
fel y bu yn gloff am 


londob a gon 


gadaw 1 1 heb f 
wsant ei glun gylymu he 
ar gyfer eu gily 








WOG 


— 





flwyddyn a haner. Daeth ì dŷ Mr, Williams, 
yr hwn a dorodd ei glun ef eilwaith, gan 
osod yr esgyrn yn eu lleoedd priodol, a gyell- 
haodd ef mor ddigloffni ag erioed. Yn yr 
amser y bu John Jones yn nhy Williams, 
ffuîodd. gyfathrach a merch y meddyg, a 
phriododd hi. 

WILSON, RICHARD, y darluniedydd, 
oedd fab y Parch. John Wilson, offeiriad 
Penegoes, ger Machynlleth, sir Drefaldwyn, 
lle y ganwyd ef yn 1718. Oafodd ddysgeid- 
iaeth dda yn ei ieuenctyd. Un o'r pethau 
cyntaf y dangosodd dueddfryd ato, oed u 
lluniau o wahanol wrthddrychau a ymgynyg. 
ienti'w sylw, a chyn iddo ddyfod i arferyd 
defnyddiau priodol ì hyny, byddai yn golosgi 
blaenau gwiail yn y tân, ac a'r rhaì hyny yn 
ffarfio ei ddarluniau ar furiau yy a'r maen- 


y 
fath enwogrwydd, fel yr ymddiriedid ef i 
dynu darlun helaeth o'r Brenin Sior IV., yr 
hwn ar y prvd ydoedd Dywysog Cymru, ac 
un arall wedi hyny o'i frawd, y Dug o York. 
Y darluniau hyn a dynwyd ar ddymuniad y 
Dr. Hayter, yr hwn oedd athraw y ddau 
dywysog breninol. Er meithrin & diwyllio 
ei athrylith yn helaethach, barnai y byddai 
yn fuddiol iddo fyned am ysbaid ì drafaelu y 
gwledydd tramor, a thrwy gael cynorths 
gan rai o'i berthynasau, cymerodd eì dai 
i'r Ital, yno drachefn ymarferodd ai gelfyddyd 
o dynu portreiadau. Gwedi aros ar led dros 
chwe mlynedd, efe a ddychwelodd i Loegr yn 
1766, a chymerodd i fyny ei breswylfod yn 
Llundain. Yr oedd yn uno brif ddarlun- 
iedyddion eioes. Yr oedd ei ddarlun o ddinas 
Rhufain yn un ardderchog. Yn sefydliad yr 
Ysgol Freninol, cafodd Wilson ei ddewis yn 
un o'r , 8&0ar ol marwolaeth Hayman, 
ceisiodd y swydd o lyfrydd, yr hon swydd & 
gadwodd hyd oni ymadawodd i Gymru. 
Blynyddoedd diweddaf ei fywyd a dreuliodd 
gyda ei frawd yn y Wyddgrug, a chyda 
eì gares, Miss C. Jones, o'r Colomendy, 
ychydig allan o'r dref. Anadlodd ei anadliad 
olaf vn mis Mai, 1782, pan yn 69 oed, a 
chladdwyd ef vn eglwvs y Wyddgrug. 
WOGAN, WILLIAM, a anwyd yn mhlwyf 
Penaly, sir Benfro, yn 1678. Yr oedd yn 
disgyn o hen deulu y Woganiaid, y rhai 
oeddynt wedi frigiann am amser maith yn 
Nghasgwis, ger Hwlffordd. Collodd ei dad 
n oedd rhwng chwech a saith mlwydd oed. 
Yn 1694, derbyniwyd ef i ysgol Westminster. 
Yr oedd eì wybodaeth glasurol yn rhyfeddol, 
tuhwnt i'r cyffredin, a chyfrifid ef yn ysgolaig 
gwir goethedig. Yn 1700 etholwyd ef ì 
goleg y Drindod, yn Nghaergrawnt, lle yr 
aeth drwy y gwersresi gyda llwyddiant 
mawr. Ni fu eì arosiad yn hir yn y brif- 


655 


WRO 








sgol, ond derbyniodd y sefyllfa o athraw 

uaidd yn nheulu Robert Southwell, 
ao yn 1712 aeth i'r fyddin fel rhaglaw y 
traedfìlwyr. Yn 1714, cafodd ei benodi yn 
bentelydd i 


weddwon y swyddogion 
elig. Wy amser arolhyn, 
cyn Flwyddyn 1727, ymsefydlodd yn Ealing, 
iddlesex, ao yno y trigianodd hyd ei 
olaeth, Ionawr 24ain, 1758, pan yn 
bedwar ugain mlwydd oed. Yr oedd yn 
awdwr tra enwog. Ysgrifenodd ac argraff- 
odd ddeg o lyfrau ar wahanol destunau o 


Wys. 

WORTHINGTON, WILLIAM, D.D., 
oedd dduwinydd enwog, &c wedi ei eni yn 
sir Feirionydd, yn y flwyddyn 1703. An- 
fonwyd ef ìi (goleg yr Iesu, yn Rhydychain, 
lle y*m gynydd mawr mewn dysgeid- 
ìae O'r coleg dychwelodd ìi Groesoswallt, 


& gwnaed ef. yn is-athraw yn yr l hono. 
Graddiwyd el y M.A., yn Caergrawnt yn 
1742, a B.D. a D.D., Gorphenaf y 10fed, yr 
un fl ddyn. Yn 1773, gwnaed ef yn gor- 
weinydd lanelwy: a gwnaeth yr archesgob 

mond, (i'r hwn Mr oedd wedi bod yn 


ydd am lawer ddyn), o 
Fis. go ir yn Eglwys Gsdoiridl” Etog, 
yn A haelionus, ac yn awdwr 

awr ar Brynedigaeth, 
dd Esgob, Swper yr Arglwydd, 
fion Cristionogaeth, Dam- 
caniaeth yr ysgrythyrau am y Ddaear, y 

Pwysigrwydd o Unde Eglwys Crist, 
nghyda llaweroedd o bynciau ereill. Bu 

farw tua'r flwyddyn 1778. 

WROTH, WILIIAM, Llanfaches, ger 

Casgwent, sir Fynwy. Ganwyd ef 
1570. Aeth i'r athr. 


Fenni, yn y flwy Yn TO 
in, Ionawr y 21ain, 1586. 


au, 


m Rhydychain 
ymedir iddo aros yn Rhydychain am flyn- 
yddau. Derbyniodd y radd o B.A., Chwef- 


ror y l8fed, 1595. Nid oes hanes i gael pa 
bryd, na pha le, y cafodd efe ei urddo. Der- 
byniodd berigloriaeth Llanfaches, sir Fyn- 
wy, gan Syr E, Lewis, o'r Fan. Caerffili, 
mae yn debyg cyn 1600. Yr oedd Mr. Worth 
n nechreuad ei weinidogaeth yn anystyr- 
lol iawn, ac yn dwyn arwyddion eglur o 
ddyn heb brofi cyfnewidiad calon; ond cy- 
merodd amgylchiadau hynod lea effeithiodd 
ddwysder anarferol ar eì feddwl, ac a'i dyg- 
odd i ystyriaeth ddifrifol o'i ddiwedd. Ŷr 
oedd gan foneddwr rthynasi Mr. Worth, yn 
nhŷ yr hwn y lletyai, achos cyfreithiol 
pwymg i gael eì brofi yn Llundain, ac yr 
d y gymydogaeth jn teimlo dyddordeb 
mawr ynddo, a phryder rhyfeddol am ei 
lwyddiant; ac yn ffodus iawn cariodd y 
boneddwr y prawf yn fuddugoliaethus, a 
danfonodd yn ddioed i hysbysu i'w deulu, a 
gorchymyn iddynt wahodd eu cyfeillion a'u 
cymydogion i gyfarfod yn ei dŷ ar ddydd 
nodedig, pan y bwriadai ddyfod gartref, i 
dreulio prydnawn, â gydwledda, llawenhau, 
a dawnsio. Pryn Mr. Wroth offeryn 
oerdd newydd, gan benderfynu gwneud ei 
ran tuag at ddifyrwch amgylchiad. Ond 
yn nghanol eu llawenydd, tra yr oeddynt yn 














o'i law, syrthiodd ar ei liniau, cyfaddefodd 
ei bechodau ger bron Duw, a gweddiodd am 
fendith ar yr amgyìohiad pruddaidd er ei 
ddychweliad hollol ef a'i gyfeillion oll at 
Dduw. Bu yr amgylchiad iddo ef yn fywvd 
o feirw, dygodd o hyny allan arwyddion di 
amheuol o greadur newydd, ymgyflwynodd 
gyd ag egni a dyfalwch i wasanaeth ei swydd, 
& dygwyd lluaws mawr trwv ei weinidogaeth 
1 wybodaeth o'r ewirionedd, ao vn mysg 
ereill yr hyglod Walter Oradoe.. Yn ystod 
teyrnasiad y brenin Iago cafodd Mr. Wroth 
lonyddwch i ddylyn ei ddyledswyddau heb 
ymyriad vr awdurdodau ag ef. Gall fod sef- 
vllfa. neillduedig ei blwyf mewn oongl 
anghyoedd vn ffafriol ìddo gael m u 
tawelwch. Ond nid hir iawn v bu llygad 
erledigaeth heb graffu arno. Wedi marwol- 
aeth y brenin Iago. ao esgyniad ei fab, 
Siarl y I. i'r orsedd, cyfnewidiodd agwedd 
pethau. Nid am fod v mab vn waeth na'i 
dad; ond yr oedd cysylltiad priodasol Siarl y 
I. a merch Hari IV. o Ffrainc, yr hon oedd 
vn Babyddes creulon, yn gefnogaeth i ddyn- 
ion ffafrioli Babyddiaeth gael swyddau yn 
yr Eglwvs. Dyrchafwyd Dr. W. Laud i 
archesgobaeth Oaergaint. Yr oedd Laud yn 
Babydd mewn egwyddor, er yn, Brotestant 
mewn enw; yn elyn creulawn i'r vchydig 
weinidogion efengylaidd oedd yn y deyrnas, 
a gwnai ei oreu i lethu gwir grefvdd yn y tir. 
Galwvd ar Mr. Wroth i vmddangos yn 
T lundain, i wneud amddiffyniad iddo eì hun. 
Gorfu arno fyned eilwaith, ond nis gallent 
gael dim yn ei erbvn, mwy nag yn erbyn 
Daniel gynt. oni chaent ryw beth o ran 
cyfraith ei Dduw. Y prif gyhuddiad yn ei 
erbyn ydoedd ei fod yn gwrthod darllen 
““Llvfr y Chwareuon.” Mae y rhan fwyaf 
o'n darlÌenwvr yn gwybod am y llyfr rhyfedd 
hwn ond odid. Oyoeddwyd ef yn y flwyddyn 
1617 yn nheyrnasiad y brenin Iago. Ar ol 
i'r brenin ddychwelyd o'i daith yn Sootland ; 
gofidiai yn fawr fod ei ddeiliaid yn cadw 
mor fanwl i'r hyn a alwai efe yn ddull Pur- 
itanaidd o gadw y Sabbath ; ac er lledaenu 
crefydd y llys drwy v deyrnas, gorchymyn- 
odd gvoeddi Llyfr y Ohwareuon. Oyfansodd- 
wyd ef gan Esgob Morton. Oynwysiad y 
llyfr ydoedd, “Nad oedd gwasanaeth ìi fod 
vn yr Eglwys ond y boreu, oddigerth fod 
angladd v prydnawn, a bod y prydnawn ì 
gael ei dreulio mewn chwareuon a dignif- 
wch.” Nodai yllyfr yn garedig pa chwareu- 
on oedd i'w harfer—neidio, ooìtio, dawnsio, 
&c., a hysbysai ar be amodau yr oedd y 
breintìau grasol hyn i'w mwynhau. Nid 
oedd neb i uno yn y chwareu y pryd- 
nawn ond y nai yn yr addoliad y boreu; 
felly cauid ;y Pabyddion o'r chwareu, ao 


| 
| 


| 


_ — — — _- . —_  — 


i'r bobl 








Yme ì gaol 


ei ddarllen yn yr eglwys bob boreu, a'r 


Agorodd darlleniad y llyfr y drws i lif- 
ogydd o lygredigaeth ddylfo ì mewn, fel y 
gadawodd y rhan fwyaf o'r offeiriaid 
oedd ganddynt y radd leiaf o barch i'r Beb- 
bath heibio ei ddarllen yn raddol; felly, 
8 y gorohymyn mewn llawer man yn 
Mrythyren farw. Weli cyfodi yr archormes- 
wr Laud i archesgobaeth Oaergaint gwasg- 
odd am ail osod y ddeddf mewn grym ; a myn- 
odd wneud ymchwiliad pwy oedd yn anghyd- 
ffurfio, a chafodd dri yn Nghymru heb wneud 
sylw o'r gorchymyn nao ufuddhau i'w 
gais, Wroth, Llanfeches, Erbury, Caerdydd, 
a'i gurad Walter Cradoc. Âc oblegyd. eu 
hanghydífurfiad bwriwyd hwy allan o'u byw- 
oliaeth. Gadawsant yr Eglwys Sefydledig 
mewn canlyniad; a ohysegrasant eu bywy 
ì wasanaeth eu gwlad, eu crefydd, a'u Duw 
ar faes ymneillduaeth. Nid ymadawodd 
Mr. Wroth a'i fro ei hun; pan y gyrwyd ef 
alian trodd lluaws o'i bobl allan gyd ag ef. 
Ymroddodd yn ddiflino i bregethu Crist pa 
le bynag y caffai gyfleustra. Nid oedd yn 
diffygio yn gwneuthur daioni. Oorffolodd 
eglwys Annibynol yn Llanfaches yn mis 
achwedd, 1639. Yr oedd Mr. Henry Jes- 
sey o Luudain, a Mr. Walter Oradoo, ao 
ereill yn bresenol gyda Mr. Wroth yn ffurf- 
iad yreglwys. Tebygol mai hon oedd yr 
eglwys ymneillduol gyntaf yn Nghymru, er 
fod ereill yn hawlio anrhydedd, eto nid 
yw y prolon yn foddhaol. nfaches 


amser Mr. Wroth oedd Jerusalem Deheudi 
ru, a'r siroedd amgylchynol yn Lloegr. 
sicrwydd am 


yn 
eglwys 
md 


ger bron y senedd, “* fod 


mha le bynag 
eglwys 
mawr 


amser, ym yn ngwa! 

glwydd. Yr oedd fel dyn o feddwl goleuedig 
a deallgar, wedi ei addysgu m ; fel Crist- 
ion, yn hyna el pregethwr, yn 
ddoniol a phoblogaidd; fel gweinidog, yn 
llafurus ac ymdrechgar; ao fel ymneill uwr, .. 
yn onest a chydwybodol. iodd yn 


ws a thirion ; 
gêled, ymdrechodd yn ddiflino, a dyoddefodd 


WYN 


n dawel r : holl erledigaothau oedd yn ym- 
dsod sel y Rhagwelai y dyruswch Uk, 
oedd ar Fyd d lle, & cbi boso Ŷ 
waredu o'r byd cyn i'r adry hono 
a chafodd ei ddymuniad. farw — ne 
chreu y flwyddyn 1642. ona “ gwasanaeth- 
odd ei edlaeth, yn ol ewyllys Duw cyn 
huzo o Bo o hono gyda'i dadau.” 

SR JOHN, o Wydir, oedd o 
nodweddiad enwog yn ei ddydd. Ganwyd ef 
yn y flwyddyn 1593. Anfonwyd ef ìi Lundain 

1574 1 astudio y gyfraith, a daeth i fedd- 
iant o etifeddiaeth A teulu yn y flwyddyn 
1580. Yr oedd dyn oallu mawrion, 
ac wedi i i astudio hanesiaeth a 
hynafiaethau ei wlad enedigol. Ei brif 
waith oedd “Hanes Teulu y Gwydir,” yr 
hon a fu mewn llawysgrifau Byd y flwyddyn 
1770, deiag d. yfr, gan yr 

Daines Barrington, th 

thrachefn a 
îe grufad diweddaf ydyw. ddo 
a'r ar w y yw eiddo 
Llwyd : â s grgraffwyd yn Ruthin, 


Regan Syr Jebn Wynn FE 
y mntau am el rydoes enwo, aG dry 
esgobion, &o. b: mae banes to 
ns waith cywrain a buddiol; s ms yn taflu 


llawer o oleuni gwerthfawr ar hanes Cymru. 
id yn unig y 
Dywysogaeth, 


mae' n werthfawr fel hanes y 
ond y mae yn cynwys darlun- 
iad bywiog o foesau eîn henafiaid yn y cyfnod 
dylynol o waraethiad y wlad gan Iorwerth I. 
Derbyniodd yr urddas o Parchog, a bu 
cynrychioli sir Gaernarfon yn y Senedd & 
arfu Hydref 29ain, 1696; bu yn sirydd y 
hono yn y blynyddoedd 1688 & 1603 ; dros 
Feirionydd yn 1689 a 1601. Yr oedd hefyd 
un o Councŵ af tAe Marshes of Wales. 
n 1610, adeiladodd rai elusendai yn Llan- 
rwet, i 'r rhai y shoddodd yr 9n Olafdai yr 
esu, er derbyn eg o ddynion 
a gwnaeth reolau d lywyddu y lle. yd 
addolodd ye hon a dogn 
rheithorol Eglwys Fach. Gwnawd yn 
yn 1611. Yn yflwyddyn olaf cyn 
farwo th y dychmygodd ymygodd y gwaith mawr 
o gau i mewn y Traeth Mawr a'r Traeth 
Bach, rhwng siroedd Caernarfon a Meirion- 
ydd, gwaith a gwblhawyd mewn rhan mewn 
amser diweddarach. Bu Syr John Wynn 
farw farw Mawrth 1af, 1626, yn 73 mlwydd oed, a 
'Llanrwat. 


chladdwyd ef 
WYNN, RIOHARD, Barwnig, oedd 


ynailfab i i Syr John Wynn, o Wydir, a chan 
i'w frawd henaf farw, pen yn ymdeitho yn 
Lucca, yn 1614, daeth ef i'r farwniaeth ar 





cn 1827, 
ychwanego 


farwolaeth ei dad yn 1626. Yr oedd 
foneddwr o Bdr i Bar mawr, peynFon 
wr o'r Y I, pan oedd yn 
8o yn un oi weinyddwyr 
yn y rh wyllt hono i'r Y yn 
1623. wodd ar ei ol hanes manwl o'r 
daith, yr hon a Hearne. Yn 
y flwydd : 1099, adeilad Syr Bichard 
g& Gwydir, ara gyfun 
wys LienrwR. 'B farw Syr Bichard 


657 


— 





——, 


WYN 


Gorphenaf 19eg, 1649, a chladdwyd ef yn yn 
eglwys Wimbledon. 

WYNN, Y GWIR ANRYDEDDUS 
SIABL, W. WILLIAM, oedd ail fab sych 


W. W. Wynn, o Wynnetay, sir Ddinb 
yn 
eg Eglwys dae Bhyd. 


Derbyniodd ei addysgiaeth 
minster, ac yn ngho 
graddiwyd ef y M.A., Tach- 
henaf 5ed, 
1810. Wedi iddo fyned. i Lincoln's Inn, 
galwyd ef i'r llys dadleuol Tachwedd 27ain, 
1798. Dychwelwyd ef yn aelod seneddol 
dros fwrdeisdref Hen Sarum, mn 1796, y 
flwyddyn ganlynol etholwyd ef air Dre- 
faldwyn, yr hon a chiolodd hyd ei far- 
wolaeth. Yn adnewyddiad y rh el yn 1803, 
cymerodd ran bwysig, a rhoddodd wasanaeth 
hanfodol i'r crand, Trwy ei hirfaith 
ymarforiad a gorchwylion Ty y Cyffredin, 
cyfrifwyd ef am lawer o flynyddau fel prif 
ewdurdod perthynol i weithrediadau y 
senedd. Yn Ionawr, 1822, penodwyd Mr. 
Wynn yn Llywydd Bwrdd y Rheolaeth, a 


rhodddodd eilw i Gynghor Diwyd y y te 
breninol, Oadwodd y dd on 


hyd 1828, pryd y gwrthododd y 
d Cyffredinol India. Y Wedi h 
einyddiaet Iarll Grey, yn Ys- 
Mao endi eo Mi 
y swydd ìIyny 
Diwygiad Se Seneddol. i 
sylw Ty y Cyffredin, fel mesur y weinydd- 
iaeth, heb iddo gael y cyflenstra o wybod y 
can] u nag egluro ei olygiadau, am 
diwygiad a ystyriai yn 


y 
tymor byr o Bagfyr, 1834, hyd Ebrill, 1835, 
sef einyddiaeth f ŷr-hoedloeg € yr Robert 
Ed uarw bu yda swydd o O o Gan; anghellydd 
iibynol yn i i gyflawni 
h ngiith fel aelod « annibynol yn y senedd, 
heb d ei lyfetheirio y. lltiad 
onawr 9fed, 1800, etholwyd ef yn 
'r Gymdeithas Henafiaethol; l; &. bu o'r 
flwyddyn 1824 hyd 1841, oddodd y swyd, i'r 
gymdeithas hono, pryd a r 
1 fyny. Yr oedd hefy 
Ddinbych, yn OruwyliŴr 
Llywydd & Bencher yn IL 


cafodd 
phedair o ferched, yen da y Tn 
weinydd enwog hwn ei yrfa ar 

Medi, 2il, 1860, a chladdwyd ef mewn bedd- 


gell yn Nghapel St. Sior, ab, ien wrth 
ochr 'i fa 


s gyw wr gin gynlanol 


Tr Da 
bych & ìn eî yn byn Ma Wynne yr ynne yn gyf- 








WYN 


_ —— 


aill cywir, ac yn Gristion profiadol a rhydd- 


frydig. Yr oedd ei iechyd yn gwaelu yn 
fawr er ys tro, a'i ysbryd ar yr un pryd yn 
ireiddio yn ol fel dywed y Salmydd, 
“Ffrwythant eto yn ei henaint, tvrfion ac 
iraidd fyddant.” Bu farw a'i ymddiriad yn 
dawel yn yr Arglwydd, gan gredu y byddai 
marw vn elw tragvwvddol iddo. Pan sylwai 
ei briod wrtho ychydig cyn ei ymddatodiad, 
“' Fod y rhai sydd wedi meirw a chyraedd 
adref yn ddedwydd.” “' Ydynt,” meddai 
vntai, “' ond y mae y rhai sydd yn credu yn 
Nghrist yr un mor ddyogel ymae hwythau.” 
““Ie,” meddai hithau, “ond y mae'r angeu 
du ynao'n blaen.” “'Dydyw o ddim bvd,” 
meddai vntau ddwvwaith, gan ì ei ddwy- 
law, “ dydyw o ddim byd.” yr 8fed o 
Fai, 1857, ar ol byr gystudd bu farw yr hen 
bererin fyddlon, pen yn 74 mlwydd oed. 
Efe oedd yr henaf o'r pregethwyr yn sir 
Ddinbvch. 

WYNNE, ELLIS, awdwr y Bardd Cwsg. 
Ganwyd ef yn Glanyrynys, ger Harlech, yn 
y flwyddyn 1670-1. Yroedd yn fardd enwog, 
ac heb ei gyffelyb fel rhigymydd ig. 
Yn v flwyddyn 1701, dygodd allan argraffiad 
yn Gymraeg o EHeolau Ymarferol Buchedd 
Santaidd, gan Jeremy Tavlor, yr hwn waith 
ae gyflwynodd i'r Dr. Humphreys, esgob 
Bangor. Er nad oedd ynddo dueddrwydd 
mawr at waith y weinidogaeth, ar gymelliad 
yr esgob derbyniodd urddau offeiriadol, ac 
urddwyd ef yn ddiacon ac offeiriad yr un 
diwrnod, a thranoeth cyflwynwyd iddo reith- 
oriaeth Llanfair, yr oedd hefyd yn rheithiwr 
plwyf cymydogol—Llandanog, gyda chapel- 
iaeth Llanbedr, ger Harlech. Yn y flwyddyn 
1703 cafwyd trwy y wasg, ei waith rhyfeddol 
a eìwir Gweledigaethau Bardd Cwsg, yr hwn 
o ran arddull yw y mwyaf enwog yn y Gym- 

Er ei fod yn ddyledus am y cynllun a 
llawer o'r awgrymiadau ìi Ouevedo's Visions, 
y mae y cyfansoddiad agos oll yn wreiddiol ; 
ac mewn iaith hynod o farddonol, ac y mae 
vr awdwr yn y modd mwyaf diarbed yn 
fflangellu ar anfoesoleddau yr oes, ac yn 
dangos rhacorolrwydd bywyd crefyddol. Y 
1710, penodwyd ef gan esgobion i 
arolygu argraffiad o'r Llyfr Gweddi Cyffredin, 
8a diwygiodd y gwallau oeddynt wedi dyfod i 
mewn i'r argraffiadau blaenorol; argraffwyd 


hwn yn gyfrol unplyg, gyda llawero ddiwyg- ! 


iadau. Yr oedd efe hefyd yn awdwr i lyfr 
bychan rhagorol, sef esboniad ar Holwydd- 
oreg yr Eglwys. Yn mysg ei weithiau 
barddonol, y ceir cyfansoddiad newvdd ar 
gân o'r Salmau. Ysgrifenodd Ellis Wynne 
lyfr arall a elwir Gweledigaeth y Nef, ond o 
herwydd y cyhuddiad ym ei erbyn, mai llen- 
ledrad oedd y Bardd Cwsg, yn eilid taflodd 
y llawysgrifi'r tân. Bu y gwr hynod hwn 
farw Gorphenaf, 1794, a chladdwyd ef yn 
eglwys Llanfair. 

WYNNE, JOHN, D.D. Ganwyd ef yn 
y flwyddyn 1667, mewn lle o'r enw Maes y 
Ooed, plwyf Caerwys, sir Fflint. Yr oedd o 
deulu Thenafol & pharchus. Derbyniodd ran 


658 





WYN 


— — 


—— —— —— — — 





o'i ddysgeidiaeth yn ysgol Northop. Symud- 
wyd ef i ysgol Ruthin, sir Ddinbych. Oddi- 
yno aeth i Goleg yr Iesu, Bhydychain, a 
daeth yn gymrawd o'r Gymdeithas hono. 
Bu am ryw dymor yn gapelydd i Iarll Penfro, 
ao wedi hyny yn rheithor Llangelynin, sir 
rfon, ac rgeiniad Aberhonddu. 
Wedi ei benodi yn 1705, vn Lady Margaret's 
Professor of Diviniêy yn Rhydychain, daliodd 
trwy rinwedd ei swydd gorgeiniaeth yn 
eglwys gadeiriol Caerwrangon. Yn 1712 
etholwvd ef yn brifathraw yn ngholeg yr 
Iesu, Rhydychain, ac yn 1714, dyrchafwyd 
ef i esgobaeth Llanelwy, a. dygwyddodd mai 
efe oedd yr esgob cyntaf a benodwyd gan 
Sior cyntaf. Casglodd at yr eglwys gadeiriol 
a'r palas esgobol £600 o bunau, cydrhwng y 
boneddwyr a'r offeiriaid, yn fuan wedi ei 
ddyrchafu i'r esgobaeth, er adgyweirio y 
niweidiau a gafodd trwy yr ystorm ddychryn- 
llyd a ddygwyddodd Chwefror 2il, 1714. 
1727, symudwyd ef i esgobaeth Bath a Wells, 
lle y treuliodd un ar bumtheg o flynyddoedd, 
& threuliodd rhwng y ddau le, naw mlynedd 
ar hugain esgob. Bu farw Gorphenaf 
15fed, 1743, yn 76 mlwydd oed, a chladdwyd 
ef vn nghapel Northop. 
WYNNE, WILL 


Gristion, yr hwn a argraffwyd. yn Llundain 
yn 1662. Bu farw Bhaepgfyr l7eg, 1669, a 
chladdwyd ef yn Llangaffo, Mon. Sylfaen- 
odd ysgol yn Nghaergybi, a rhoddodd yn ei 
ewyllys ddeg punt a deugain, er addurno 
corgell Bangor, a chant punt er cynal llen- 
fuddiogo chwech punt yn y flw ddyn yn 
ngholeg yr Iesu, yn Nghaergrawnt. 








BAT 659 BAT 
Y 
YNYR GWENT, oedd Dywysog | y Frenines yn y rhanau leddol o - 
Neheudir Cymru, ac yn byw tua diwedd y Ŷn Chwefror, 1564, graddiwyd ef yn aY A 


bumed ganrif. Yr oedd eì diriogaethau yn 
cynwys rhan o sir breeenol Mynwy, & syl- 
faenodd goleg neu fynachdy vn Uaerwent, yr 
hwn a lywyddid gan Sant Tathan. Rheair 


Ynyr Gwent yn mysg y Seintiau Cymreig; 
ac UM oedd efe yn dad i Ceidio ac Íddon, a 
merch Gwrthefyr. Dywedir hefyd 


mai efe a adeiladodd eglwys y Fenni. 
YONG, THOMAS, D.C.L., oedd yn 
wladwr ac esgob dysgedig, ac yn fabi John 
Yong, o sir Benfro. Ganwyd ef sir 
hono yn y flwyddyn 1507. Aeth Neuadd 
Broadgate, yr hon a elwir yn awr col 
Penfro, yn Rhydychain, yn 1628, wedì 
ymroddi 1 astudio y gyfraith wladol, cymer- 
odd raddiad yn y cyfryw yn y flwyddyn 
1637. Yn y flwyddyn 1642, gwnaed ef yn 
brifathraw y neuadd bono; ae yn 1647 yn 
rì T ewi. Bu rbyw rys 
garn ddo Ŵr duwiol b Ferrar, a thar- 
ec esgob yn  herwy yny yn 
amser y Erenin Iorwerth VI. Ynnheyrnas- 
iad y Frenines Mary Waedlvd, gorfu iddo 
ffoi o'r deyrnas, o achos crefydd, a bu yn Ne 
Almaen dros gyfnod ei theyrnasiad. r 
esg7niad y Frenines Elizabeth i'r orsedd, 
dychwelodd Thomas Yong i Loegr, ac ar 
ddifuddiad yr Esgob Henry Morgan, cafodd 
ei gysegru yn esgobaeth Tyddewi, Ionawr 
21aìn, 1609. Ni lywyddodd yr esgobaeth 
ond hyd Chwefror 1660, pryd y trosglwydd- 
wyd ef i archesgobaeth Caerefrog, a thua'r 
un amser efe a wnaed yn Llywydd Cynghor 


— _— 


ATTO 


BATTEN, WILLIAM, gweinidog y 
Wesleyaid, a anwyd yn. Ninbych yn 1719. 
Dan weinidogaeth 
yn Ninbych, y cafodd ei ddychwelyd. Yn 
1803, y tueddwyd ei feddwl i bregethu, a 


hregethodd Nantglyn a manau ereill. 
Pregothodd a bregeth brawf yn nghapel 


Dinbych, o flaen Mr. Owen Davies, yr hwn 
oedd yn Y pwlpud. Yr oedd yr hen fardd, 
Twm o'r Nant, yn do; ac wedi gor- 


phen y cyfarfod, aeth y bardd at Mr. Bat- 
fen, a chan roddi ei law ar ei ysgwydd, a& 
dywedyd, Da machgen i, dal di ati,” yr 
hyn oedd yn galondid mawr i'r bachgen Bat- 
ten. Yn 1804, penodwyd ef i gylchdaith 
Rhuthyn a Dinbych, ymestynai cylch ei 
lafur ì sir Drefaldwyn. Yr oedd sel, diwyd- 
rwydd, & gwres, yn hynodion gweinid th 
Mr Batten. n 1807, sefydlwyd yn 


Mr. Bryan, un noswaith | 


a bu farw Mehefin 26ain, 1668, a chladdwyd 
ef bf. gelwys gadeiriol Caerefrog. 

|, » PHILIP, Ysw. a anwyd yn 
Erddig, yn agos 1 Wrecsam, yn sir Ddinbgch, 
yn 1743. Wedi cael addysg lled helaeth, 
mewn ysgolion cyffredin, aeth i goleg Benet, 
yn Nghaergrawnt, lle yr enillodd y ddysg- 
radd o M.A. _ Ei gyfansoddiad cyntaf feddyl- 
ìwn a enwodd 7Ae Tracts of Powys, yr hwn 





a ar, d yn Wrecsam, yn 1795, yn 
gyfro war plyg. Y mae hwn yn waith 
e wr, yr hwn a_helaethodd yn fawr, a 


ygwyd ail argraffiad o hono allan yn yr un 
lle, yn 1799, o dan yr enw Royal Tribes of 
Wales. Yr oedd genddo fwriad i fyned yn 
mlaen yn yr un duil a'r Fj/teen Tribes of 
North Wales, ond ni chwblhawyd ef ganddo. 
Bu Mr. Yorke cynrychioli bwrdeiadrefi 
Holston a Grantham yn y senedd. Bu farw 
yn y. wyddyn 1804, yn 61 mlwydd oed. 
FFAN, mab Mawan ab Cyngen ab 
Cadell Deyrnllwg, T 
un o seintiau canol y 
& sylfaenodd 


g Powys, oedd vn 
lwys Llanolyfln, yn eis 
eglwys yffan, sir 
Gaerfyrddin, a Llanstyffan ŷn rhandir Mael- 
lenydd, yn sir Faesyfed. Yr oedd hefyd yn 
fardd rhagorol, ac yn cael eì noddi gan Teilo 
Sant, ac y mae casgliad o'r hyn a gyfan- 
soddwyd ganddo, dan yr enw englynion 
Cain Cannwyre, y rhai ydynt mewn dullwedd 
hynod o foesol, wedi eu hargraffu y 
drydydd gyfrol o'r Myvyrian Archaiology. 


DIAD. 


. Merthyr Tydfil, a bu eì lafnr yn dra_ben- 
| dithiol i lawer o weithwyr Gwent a Mor- 
ganwg. Yn 1828, dewiswyd ef i fod yn 
eirydd Dalaeth Ogleddol, a bu be- 
blynedd yn y swydd bwysig hono. 
Wedi llafurio llawer yn y Gogledd a'r De, 
gorfodwyd ef i orphen fel uwchrifiad yn 
1843, ac aeth i gylchdaith Llanfyllin i fyw. 
Pregethai fyth yn ol ei nerth, ac yn lled 
gyson ar y Saebtathau. Yr oedd yn wr o 
feddwl craffus a pharod, 9 dymer siriol, a 
rhodiad yn agos at Dduw. mor iachus 
ei ymddangosiad, g*efndroed ei symudiad- 
au, ac er mor gryf a heinyf, ymddangosai yr 
henafgwr hyd yr wythnos olaf o'i d, eto 
bu farw y gweinidog hynaf a feddai y n- 
yddion Wesleyaidd, yn Llansantffraid, Modi 
y laf, 1864, yn y chweched mlwydd a phed- 
war ugain o'i oedran, a'r 61 oi weinidog- 


, 


DAV 


DAV 


 — ——— 





Md ————c bI Ia a a ————— Ì o————“———c—— — —— - —— 


chladd ef nghapel Bwlch-y-cribau, 
lle oed claddfa ulu. 

EYNON, THO , B.D., archddiacon 
Aberteifi. Ganwyd ef yn y flwyddyn 1744. 
A chan fod ei rieni yn bobl mewn amgylch- 
iadau da, cafodd ddygiad i fyny mewn 
ysgolion o'i febyd. Treuliodd ei amser col- 
egawl yn Rhydychain, lle yr yfodd yn 
helaeth o ffynonau dysgeidiaeth, a derbyn- 
iodd urddau i waith yd einidogaeth yn 


Egl edig. ef yn arch- 
d acyn yin ì, benrhaglaw arch- 
ddiaconiaeth Uae in, &c. Yr oedd wedi 


derbyn cyfran helaeth o dda y byd hwn; 
a'r Arglwydd wedi rhoddi iddo egwyddor 
haelionus, efe a ggyfranai yn helaeth o'r 
ol orchwylion daionus. 
ffyddloniaid y l'eiDl Gym. 
deithas, a rhoddai Feiblau i'r rhai fyddent 
mewn n angen am danynt, yr hyn a wnaethai 
ei wriaeth yn us ymydog. 
yR Lia,» deed rl, Yr 
efyd eidiwr g i lenyddi & 
barddoniaeth Gymreg. llywy i eistedd- 
fodau Caerfyrddin, yn 1827 a 28, a chyfranai 
yn helaeth er gwebrwo teilyngdod ; efe mewn 
gwirionedd oedd bywyd y sefydliad ; ond er 
ei holl rinweddau a'i haelionusrwydd, efe a 
a fu farw yn Llandeilo-fawr, Hydref laf, 
1833, yn 89 oed, a chladdwyd ef yno, lle y 
mae cofaddurn i'w weled am dano. 

BOWEN, THOMAS, Walsall. Ganwyd 
ef ger Llanbedr, tua'r flwyddyn J776, a 
derbyniodd ei dd gyda Dafis Oastell 
Hywel. Aeth i'r Coleg Henadurol, ac oedd 
y pryd hwnw yn Abertawe. Y lley sefydlodd 
yn weinidog ynddo oedd Walsall, lle y treul- 
ìodd weddill eì oes. Bu farw Ionawr 29ain, 
1862, yn ei 87 mlwydd oed. Oyoeddodd 
ramadeg Seisneg, a llyfryn bychan yn esbonio 
y dull o ddesgrifio llinellau hydred a_lledred 
ar bapur, o'r hwn y mae Dr. lîees wedi rhoddi 


hanes i Encyclopedia. ; Hfo hefyd syl- 
faenodd y gell Gyffredinol yn Walsall, 
ac a odd Sm ysgol Sul gyntaf yn y 


lle. Perchid ef yn gyffredinol gan bob dos- 
, a bu byw yn gyfeillgar a gweinidog- 
on pob enwad. 
, PHILIP, oedd weinidog Hen 
Owrdd, Cefnooedycymer. Ganwyd ef yn 
1531, a bu farw Mai 19eg, 1790, wedi bod 
41 o flynyddau yn weinidog ar y Cefn. Oeir 
y llinellau a ganlyn ar gareg eì fedd:— 
Bydded i'r rhaí rybuddiais 
O rad Duw'n llwyr wrando'm llais, 
Etengyl Crist rhag tristwch, 
A llef. wedi myn'd i'r llwch, 
Cofiwch orphwysfa'r Cyfiawn, 
A lle'r didduw llerw diddawn. 


DAVIES, TIMOTHY. Teilwr wrth ei 


gelfydd d, ac yn b rhan olaf o'i oes 

erthyr En N Genedigo o blwyf Llan- 
wnen, Ceredigion. Cyoeddwyd gyfrol fechan 
o'i farddoniaeth tua chanol y ganrif bresenol, 
Anfonai ei gynyrchion yn achlysurol i'r 
Ymofynydd. Rhagorai ar bynciau difyr. 


yn 64 oed, a 
chladdwyd ef yn mynwent Hen Dy Owrdd, 
Cefn cymer. 
DA » THOMAS, a fu am 42 mlynedd 
yD weinidog yn Oefncoedycymer, sef o 1790 
yd ei farwolaeth, Ma lOfed, 1832, pan 


en 
arwyddiad idd 
ieuanc yn y dewisiad o wraig. yn 
DA » DANIEL, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Wollerton. Ganwyd ef Ebrill 
12fed, 1787, yn Hawey Mill, sr Faesyfed. 
Pan ieuano iawn ymunodd a'r eglwys 
Annibynol yn Llanfairmuallt, sir Frychein- 
ìog. fe a ddechreuodd bregethu mewn 
cysylltiad a'r eglwys uchod. efi 
fyny i'r weinidogaeth yn y ooleg yn 
ao urddwyd ef yn u, sir D 
lle y llafuriodd am ddeg o fl 
Symudodd oddiynoi Wollerton, Salop, lle 
llafuriodd mewn cysylltiad a Wistanswic 
am dros dair a deugain o flynyddoedd gyda 
chryn lwyddiant. O herwydd colliad ei olygon 
odwyd efi roddi fyny ei weinidogaeth 
ua blwyddyn a haner oyn ei farwolaeth, ond 
parhaodd ì bregothu yn achlysurol cyhyd ag 
oedd alluog. r oedd wr o ychydig 
eiriau, ond o synwyr tï rol, o dymer 
ostyngedig a didwyll, yn gynghorwr ffyddlon ; 
a gwnaeth fwy o ddaioni nac a ddeuir byth i 
wybod yn y byd hwn. Ei ddiwedd oedd 
tangnefedd. Fi gystudd oedd o fyr barâd: 
Bu farw m nhyr capel yn Wollerton, ar yr 
20fed o Fawrth, 1865, a chladdwyd ef yn 
nghladdfa capel Wistanswiok, ar y 24ain o'r 
mis hwnw, yn ei ddeunaw mlwydd a thri- 
ugain oed. a'r 52 o'i yeinidogaoth. 
DAVIES, THOMAS, Bodffordd, Mon. 
Ganwyd ef Mawrth, 1792, yn mhlwyf Llan- 
geler, sir Gaerfyrddin. Cafodd ei fendithio 
ar y fraint annhraethol o gael ei hyfforddi 
yn leuano yn d doethiueb. Cafodd ei 
enill yn raddol i benderfynu bod dros Dduw, 
ac yn ei bedair blwydd ar bumtheg oed, 
ymunodd a'r Eglwys Gynulleidfaol yn Saron, 
yn eì ardal enedigol, ac anogwyd ef yn fuan 
ì bregethu, ac wedi iddo arfer ei ddoniau gyda 
derbyniad mawr am rai blynyddau, yn ei 
gymydogaeth ei hun a'r wlad oddiamgylch, 
aeth ar daith i'r Gogledd. Y pryd hwnw 
derbyniodd alwad oddiwrth yr eglwys 
Anmbynol yn Pantraeth, Mon, yr hon a 
dderbyniodd. Urddwyd ef mis Mai, 
1826, lle y llafuriodd gyda iwydrwydd a 
llwyddiant mawr am raì blynyddau. Gwedi 
hyn ; efea weinyddodd i'r eglwys yn Mlaenau 
festiniog, Aberdaron, a Moelfro. Pan ddaeth 
yn angenrheidiol iddo roddi y ofal 
weinidogaeth, efe a symudodd ì Bodffordd, 
lle y treuliodd weddill eì ddyddiau, ac yr 
eglur ymddangosai eì fod addfedu i'r 
nefoedd. Yr oedd yn Gristion goleuedig a 
gostyngedig, yn frawd diniwed, yn bregethwr 
ifrifol, ac yn weddiwr ymdrechgar o flaen 
gorsedd gras. Ei farwolaeth oedd sydyn a 
a thangnefeddus. Bu farw Ebrill 26ain, 











DAV 





G— —— ——— Y . —— a a a 7 —— 


1805. Claddwyd ef yn BRhosymeirch, y 


oapel Anghydffurfiol hynaf yn yr Ynys. 
AVIES, DAVID PETER, a an 
y Corws Wen, ger Cei Newydd, Ceredigion, 
onawr 9fed, 1785. Derbyniodd ei addysg 
athrofaol yn Nghaerfyrddin, lle y bu am ryw 
eL y ed yw dn 
y&'r lle enodd ei 
Mae bwya o'i, 13e ai afreuliodd y 
r o'i gweinido ol yn 
sir Derby, a bu fwy na 30 o flynyddau yn 
weinidog Derby. Medi 11eg 1827, cymer- 
a Hu 
vies, (O goleg yrddin ew , 
Berks, gryt y traddodwyd y bregeth i'r 
ulleidfa ddo ef, oddiar 1 Thes. ìi. 19, 
. Yr oedd ei sylwadau yn dra phwrpasol. 
Yr oedd y ddau Ddavies yma yn blant 
chwaer i'r Parch. D. Peter, Caerfyrddin. 
Oyoeddodd Mr. Davies History af Derby- 
ê 


$re, ddw gydrol. 

DA VIES, Tr OMAS, oedd enedigol o 
Benbanc, Llangybi, Ceredigion. Derbyniodd 
ei addysg yn y coleg yn Nghaerfyrddin, 
sefydlodd yn Marlborough; oddiyno aeth i 
Manchester, lle y bu am dymor yn athraw 
rhifyddol yn ngholeg Manchester. Yr oedd 
yn ysgolaig hynod dda; yr oedd yn rhagor- 
ach mathematfisian na duwinydd. Bu farw 
Ebrill 11eg, 1811, yn 55 oed, a chladdwyd 
ef Ru mynwent capel Walmsley, lle'r oedd 
wedi ŴR weinidog am un flynedd a'r 
hugain. Efeoedd y cyntaf i ddwyn brech y 
fuwch i'r gymydogaeth hono, ac ymroddodd 
gyda diwydrwyd mawr i wneuthur yr 
arferiad o hono yn gyffredin. 

DAVIES, D NIÊL, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Aberteifi. Ganwyd ef mewn 
amaethdy, o'r enw Penywern, plwyf Tre- 
Wyddel, sir Benfro, yn 1780. Yn ystod eì 

yddiau boreuaf nid oedd dim yn hynod yn 
perthyn i nodweddiad Daniel, oddieithr ei 
od yn dra ffraeth, meddylgar, gwyliadwrus, 
ec yn cael eì ddwys argymell gan bethau 
dwyfol. Efea roddodd eìhun yn foreu i'r 
Arglwydd, a derbyniwyd ef aelod o'r 
eglwys Annibynol yn Nhrewyddel. Yn fuan 
mewn canlyniad efe a goleddai 2uedd cryf at 
y weinidogaeth, i'r hyn yr anogwyd ef gan 
yr eglwys â'r gweinidog. Nid oedd ei fan- 

ision addysgiadol ond bychain; ond gan 

ei fod o ymarferiadau diwyd, a chanddo 

ddymuniad cryf i d gwybodaeth, efe 
ig da 


a ddaeth yn rwy efrydiaeth 
anghyoedd. edi ìddo brofi ei hun yn 
deilwng o'r weinidogaeth Gristionogol, urdd- 


d efì wn waith y weindogaeth yn yr 
eglwys f cam ol yn Rhos caer air Fflint, 
yn 1808, lle ï odd gyda chymeradwy- 
aeth a llwyddiant mawr am bum mlynedd. 
Y ; pryd hwn ei fam eglwys a gydunodd i 
roddìiddo alwad i gymeryd ei gofn! weini- 
dogaethol mewn cysylltiad a'r Parch. John 
Phillips, i'r hyn, ar ol dwys ystyriaeth efe a 

ydsyniodd a'i chais... Yn fuan ar ol hyn bu 

arw Mr. Phillips, a Mr. Llewelyn Rees, 

pregethwr cynorthwyol yn yr eglwys a 

urddwyd yn gydweinidog a Mr, Davies, ac 
4K 


661 


—_ —_  ——— — 


DAV 


_ — 


——- — - 


mewn llai na dwy flynedd efe a_ ddaeth i fod 
yn weinidog sefydlog ar y gangen newydd 
ac oedd yn addoli yn Aberteifi, pum milldir 
Oo Drewyddel, yma arosodd dros weddill ie 
oes. Bu farw Ionawr lSed, J867, pan yn 
bedwar ugain a saith oed, pedai ar ddeg a 
ugain o'r cyfryw a dreu yn y weini- 
dogaeth. Claddwyd ef mynwent plwyf y 
Ferwig, ger Aberteifi. Yr oedd yn yr angladd 
agos yr holl weinidogion cymydogaethol, 
a nifer dra lluosog o drigolion a'r 
dogaeth. Y bregeth angladdol a dra- 
dodwyd nos Sabbath Chwefror 3ydd, 1867, 
nei olynydd y Parch. William Davies. 
Pan ddechreuodd efe ei weinidogaeth yn 
Aberteifi nid oedd yno ond pumtheg o aelod - 
au, a rhan fwyaf o honynt np bur dylawd; 
ond pan y bu farw yr oedd yr eglwys yn 
rhifo tri chant a haner, yn annibynol ar y 
canghenau yn Llandudoch, Hope, a Ffynon- 
bedr, y rhaì oeddent wedi myned allan o'r 
eglwys yn ystod ei weinidogaeth. Efe hefyd 
a_ lafuriodd da llw W iant mawr Am 
flynyddau yn osa Llechryd; yn e 
olaf” yn ystod el weinidogaeth, adeiladwyd 
capel helaeth a chyfleus, a thalwyd am dano. 
Nid oedd neb lawer yn fwy ei alluoedd natur- 
iol, a'i gymwysderau gweinidogaethol, ns 
Mr. Davies, yr oedd yn un o'r pregethwyr 
mwyaf poblogaidd yn ei ddydd. Yr oedd ei 
bregethau bob amser yn llawn o synwyr 
c in, gwirionedd efe ylaidd, ac o duedd 
ymarferol. Yr oedd ei feddwl yn gyflawn o 
wybodaeth gyffredinol. Yr oedd yn un o 
fnogwyr penaf y Feibl Gymdeithasa'r un 
Genadol, a pherchid ef yn fawr gan bawb 
a'i haedwaenai yn wreng a chyfoethog. 
Megys Enoch, efe â rodioddgyda Duw, mewn 
heddwch ao uniondeb; a bu yn foddion i 
i droi llawer oddiwrth ddrygioni. Ac fel 
Simeon, efe a ymadawodd mewn heddwch, 
ar ol gweled iachawdwriaeth Duw. 
DAVIES, TIMOTHY, (Yr Hopswr). 
Ganwyd ef yn mhlwyf Llanwnen yn 1759. 
Ni bu ond mis i gyd yn yr ysgol. rbyn- 
iwyd ef yn aelod yn nghap Allt-y-placa 
yn 13eg oed. Pan adeiladwyd Capel-y- ' 
ymunodd a'r gynulleidfa yno, a pharhaodd 
n aelod ffyddlon hyd oi farwolaeth yn 1813. 
Ŷn ei ieuenctyd dylynai alwedi crydd, 
Wedi priodi aeth i fyw yn gyn i Caercoed, 
ac wedi hyny i Ffosyffin, Ìle y treuliodd y 
weddill o'i ddyddiau. Yr oedd Timotby 
avies yn ddyn o ddeall oryf, a chlywsom ei 
fod weli cyoeìdi amryw lyfrau bychain, 
ond ni ddygwyddodd i ni weled ond un, yr 
hwn sydd o'n blaen yn awr, sef. “* Ychydig 
o Fyfyrdodau Timotheus Dafydd, masnach- 
wr hopys, 0 blwyf Cellan, sir Aberteifi, 
nghyd ag ychydig o sylwadau ar Falchder 
& Gostyngeiddrwydd.” Myfyrdodau ar 1 
Ioan ii. 16, yw'r blaeuaf. Cynwysa hefyd 
hynn ar Gariad Duw. Mae rhai o'r sylwad- 
au olaf yn wreiddiol yn neillduol mewn per- 
thynas ddygiad plant i fyny Dysgyblaeth o 
gariad a fynai efe yn mb .. Mae yn des- 
grifio coebedigaeth gorfforol fel “arfer warad« 
wyddus o guro'r ysgolheigion.” Mae'r syl- 








DAV 662 DAV 
wadau a gyoeddwyd ganddo ef yn 1812 yn | iwyd ef aelod egl Blaenafon, 
enill lw neillduol 1869. Mynwy, Awst 90ain, 1840. yn aros yn 
DAVIES, JAMES, (Iago ab Dewi.) Gan- | Blaenafon, ymdrechodd weithio er euill modd 
wyd ef yn 1800, yn agos i Bencader, sir ì fyned i'r ysgol i'w gymwyso i'r gwaith 
Gae din. Ni chafodd fawr fanteision d ganddo mewn golwg. Aeth i'r li 
addysg pan yn ieuano. Bu yn argraffydd i | Hanofer, yn 1848, lle yr arosodd am ddwy 


, T. Jones, yn Nghaerfyrddin, o'r 
dyn 1849 hyd 1864, pan y symudodd 
gyda'i feistr ìi Aberdar, a_pharhaodd hyd ei 
yn eì wasanaeth, sef 26 o flynyddau. 
Bu yn aelod hardd gyda'r Annibynwyr er 
pan oedd ieuanc; gwasanaethodd y 
swydd o ddiacon am flynyddau eglwys 
Siloa, a pharchus iawn y cyfrifid ef gan bawb 
&i hadwaenai. Yr ph Gymreigydd 
enwog a diledryw, ac yn fardd rhagorol. Yr 
oedd yn deall rheolau barddoniaeth lawn 
cystal a'r goreu ; ond nid oedd mor helaeth 
a rhaì mewn drychfeddyliau barddonol. Yr 
oedd yn wr o all ld meddwl helaeth. 
B eì gynghorion dwys a'i enghreifftiau 
ia cof gan lawer a fu yn ei gyfeillach, 
ond nid neb yn fwy na'i gydweithwyr 
gynt. Yn ei ddydd bu yn un o'r gwyr 
careiddiaf; un o'r tadau tirionaf; ao un o'r 
ydogion diniweidiaf. Gadawodd saith o 
blant wedi tyfu i faintioli i alaru ar ei ol; 
ond yr oedd yn gysur iddynt feddwl ei fod 
wedi marw fyw m ddol. aNid 
eì ì , ond e 
ysreal ayos mor berffaith Ag y gellid dys- 
l eì fod yn y byd anmherffaith hwn. Dy- 
Sddefodd gy d am agos i flwyddyn, a bu 
farw Ebrill 16eg, 1869, a. chladdwyd ef yn 
ngladdfa Aberdar, yn ngolwg torf fawr oedd 
wedi null er amlygu eu perch i'w 
weddillion marwol. 1 Danfonodd ymwer o'i 
nyrchion barddonol i'r gwahanol gyoedd- 
cilau misol, yn neillduol y “' Drysorfa Gy- 
nulleidfaol,” a'r “Gwron.” _ Cyoeddodd 
hefyd :* Lyfr Hymnau,” 6c, a *' Myfyrdodau 
Barddonol,” 3s. 6c. 

DAVIES, DAVID, gweinidog yr An- 
nibynwyr Llanerfyl. Ganwyd ef yn 
Ty Llanerfyl. gwyd ef i fyny yn 

ysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. Daeth 
at grefydd yn ìeuanc, ni bu segur yn y 
winllan, oedd fel un yn credu ac yn 
teimlo fod ganddo waith i'w wneud. De- 
chreuodd yn fuan bregethu, meddai barabl 
da, a dawn adrodd hwylus, melus, a 
1 i l3eg, 1827, urddwyd ef yn 
fugail ar yr eglwys. Cafodd weled rhai 
diwygiadau grymus, a llawerodd yn cael eu 
hychwanegu at yr eglwys dan ei ofal. Bu 
el weinìdogaeth yn fendithiol iawn yn yr 
ardaloedd. Yr hyna brofodd angeuol 
iddo oedd dafaden wyllt ar ei wefus isaf, bu 
farw Mawrth 23ain, 1850. 
DAVIES, D. MILTON, gweinidog yr 


Annibynwyr Llanfyllin. Ganwyd ef 
mewn amae o'r enw Henfeddau, ger 
Llanbedr, igion, Tachwedd 23ain, 1827. 


Bu farw ei dad pan oedd efe ond dwy flwydd 
oed, Bwriadai ei fam ei brentisio yn dra 
ond gan fod ganddo y pryd hwnw feddw. 


y weinidogaeth, efe a wrthododd. Aethi. 


ymweled a'i chwaerpan yn 13 oed. Derbyn- 


flynedd er cymwyso eì hun i fyned i gol 
Aberhonddu. Treuliodd yno ai yne Mlan 
Urddwyd ef yn y Gelli, yr 12fed, 1853 ; 
bu yno agos i flwyddyn, ac aeth i'r Wern a 
a Phenycae, Ceredigion, Ri weinidog, lle y 
llwyr ymroddodd i'w wai gyda gel a phen- 
erfyniad. Bu yn foddion ìi ddwyn llawer at 
. Yn Tachwedd, 1858, ud- 
chymerad th all ddiant h a 
ym raeth a 
En olas , hy er A'n 


drefydd y 

Gogledd ar ran y y Y lle y eefydlod 
ngenau o'r cyfryw. n wydd 

Í869, teimlai eì Tyn dechreu 


dd 

cartref. am riad iechyd, teimlai ych 

yn well, ond dyoddefodd lawer oddi 

wendid a phoen. Aeth drwy Y cyfan 

amyneddgar, a llwyr ymroddol i ewyllys 
uw. 

DAVIES, JOSHUA, gweinidog yr An- 
nibynwyr New Market, sir Fflint. danwyd 
ef ger Castellnewydd Emlyn, sir Gaorfyrddin, 
yn 1837. Symudodd yn dra ìeuanc i 

owlais, Morganwg. Yr oedd wedi colli ei 
rieni pan yn ieuanciawn; gan mai fe oedd 
yr henaf o drì o blant, cyfrana yn helaeth 
at gynaliaeth y lleill, rbyniwyd ef yn 
aelod o'r eglwys. Annibynol yn Bethania. 
Anogwyd ef yn fuan, gan y gweinidog a'r 
eglwys, i ddechreu pregethu, fel un a ragorai 
mewn duwioldeb, 8 noedd, Gwedi, bod 
am yr amser arfero efrydu yn y Bala, 
urddwyd ef yn New Mant! gyflawn waith 
y weinidogaeth. Profodd ei wasanaeth yn 
dderbyniol, nid yn unig ì'w bobl eì hun, ond 
i bob enwad drwy yr ardaloedd. Cysgu 
mewn gwely llaith, pên yn pregethu ar daith 
o'r Bala, oedd d uad er afiechyd, a 
phrofodd yn angeu iddo, Gorphenaf 5ed, 
1869. Ei goffadwriaeth a gedwir yn barchus 
gan bawb a'i hadwaenai. 

DAVIES, JOHN, Collumpton, a anwyd 
m Pontfaen, Dyffryn Aeron, Ceredigion. 

erbyniodd ei addysg gan Davies, Castell 
Hywel, ao wedi hyn ofal Mr. Gentle- 
man, ym Ng din. Symudodd oddi- 
gnoi aventry, yr oedd y Parch. T. 

lsham y pryd hwnw yn athraw. Treuliodd 
y rhan fwyaf o'i oes yn Collumpton, Devon- 
ehire. Yr oedd yn ysgolaig da, ac yn ddyn 
o iad mawr, ond ni bu erioed yn 
boblogaidd fel pregethwr. Hoff awdwr 
gênddo oedd Dr. Lardner. O'i gydoeswyr 


o — 


hoffai yn fwyaf ysgrifeniadau Priestley. 
oedd yn benderfynol iawn yn ei 


gasgli 
hynod Fy euach; gne a chydwybodol. 
Ymwelodd a chyfaill claf d ydd Llun, a bu 


Er n Ai ysgoleigion hyd nos y Fercher, a bu 
| oeth, Rhagfyr 16eg, 1824, yn 


65 oed 
DA VIES, JOHN, oedd enedigol o bl 

Oellan, sir Aberteifi. Wedi bod yn yr wi 
gyda Mr. Davis, o Gastell Hywel, aeth i'r 
coleg i Gaerfyrddin, ac wedi am ryw 
dymor yn weinidog Nghapel y. y roes, ue 
a symudodd i N 

ao yn na yn yn a cael 


farwolaeth, yr h llwyddiau Ionawr 
29ain, 1868, yn 67 ] ced. Mad iy 


haen del ygolfia hardd gw gwisg 
soddodd Farwnad ragorol i'r , Daniel 
Griffith, Castellnedd, ac ymddan. Ìangosodd yn | y 
Dd Gn GWIN NC ni. 


Mag. yr Annibynwyr 


Annib lle pan yn ieuano; a de- 
chreuodd bregei u yn fuan, acaeth ia a 
Aberhonddu. Ymadawodd oddi yno 


daeth ei amser i ben, yn 1865, ao urdd ef 
yn weinidog yn Penywern, Dowlais, lle y 
y llafuriodd gyda llwyddiant a chymeradwy- 
dyoddefodd gystudd am gryn amser, yr hyn 
am amser, yn 
a ach d wely llai y bn farw donawr 
21ain, 1870, yu 32 eed. Meddai ar alluoedd 


uasai yn un o brif gedyrn yr areithfn, 
K chymru, ond efe a syrthiodd o'r r pwlpud Y'r 


EDWARDS, ABEL, oedd un o gydfyfyr- 
wyr Mr. peis, Castell Hywel, yn ngholeg 
Ganwyd ef tua 1748. Pan 

ì Dorchestar, 


yn di ar r ngain oed aeth i 
Urddwyd m. weinidog  Dorohester 
gr rgeli hyd 1819, pryd y rhoddodd 
PHILUS. cadu 


Ru Mr Atberiei, yn 1760. Toeâdwyd ef 
Wa a & chrefydd yn Mu Nahae owen. 
treulio ei amser yn N haertyrddin» 

Mdd eî En 1772, yn Tavistook. 
1794, symudo i i Exeter i weinidogaethu « ao 
i gadw edir eì fod yn meddu 
jiin 'neil uol at gyfrann addysg i'r i'r 
Wwaonebyd, Rhai blynyddai cyn ei farw, 
symudodd i 'Taunton, at Dr, Henry Davies, 
hwn oeâd briod a'i ferch. Bu farw 
Iydref 4ydd, 1888. Oaffai barch mawr am 

ei dalentau a'i gymeriad rhagorol. 

EDWARDS N. 'ŴD o leth, o 'Manoeinion, 


eth, Tachwedd 20fed, 

îi. dad hni ddoedd nd bynaf a hynodid gan 
at bob eth d de_& santaidd. pr 

byniwyd ef yn o'r eglwys Annibyno 
yn Machynlleth, pan yn 12eg oed. Anogwyd 
ef yn fuan i gymdryd phan yn :y cyfarfodydd 





EDW 


dfa 
Oapel Hanofer, sddwyd. FN y odd llawer 
o'i gyfartal mewn gwybodaeth ar bob mater, 
ac adnabyddiaeth o lyfrau. Yr oedd 8 
dymor fwyn a siriol ei wneud yn 
ymaith mwyaf hyfryd, perchid ef yn ar 
gan yr eglwysi Cymreig, yn Manoeinion, a 
danin ymae mn dr sal) o bf 
cymaint o ag e 

fedrai yn mhob du dull a modd. 

EDWARDS, EDWARD, gweinidog yr 
Annibyn yn Ware, sir Herta, oedd frodor 
o Ddinbych, a oedd yn nai ì Dr. Edward 


Williams. ef yn 1799. Derb 
erham, gan ei i ewythr. 


iodd ei addysg yn 
yr ychydig amser y cafodd fyw i wasan- 
aethn ei Argl dangosodd ffyddlondeb 


ydlu yn Ware, sir Herts. Siaredid yn uchel 
&m dano gan yr eglwys hono; gosodasant 
gofadail yn y capel ar ade ur , yn 
cynwys yr argraff ynol:—'* Er cof am y 
y Parch. Edward “dwards, gweinidog gall- 
uog, ffyddlawn, a serchiadol, y gymdeith- 
as Gristionogol hon, yr hwn & fu farw yn 
Ninbych, Ionawr 3ydd, 1831, yn 32 mlwydd 
oed. Y gyulleidfa, er lleshad ysbrydol vr 
a fywyd cymeddus” gyfododd y cyfawn. 
o'i us, a y goffadwr- 
laeth hon, er bytholi enw a choffadwriaeth 
ei diweddar weinidog cwynfenus.” 


EDWAERDS, EVAN, inidog v Wes- 
leynid, 8 anwyd yn ngadwaladr, yn 
w, sir Fon, yn y flwyddyn 1786. 


Doeth at grefydd pan y cddentu 18 oed. Yr 
oedd yn un o flaenffrwyth y weinidogaeth 
Weeleynidd, yn Mon. Yn y flwyddyn 1802 
argyoeddwyd ef o dan weinidogâeth y 
Parch. John Maurice, tra_yr oedd efe yn 
pregethu ar Ioan ix. 4, yn hen gapel Tymawr, 
Mynegodd ei deimladau wrth gymydog, 

ac wedi hyny cafodd ymddvddan a Mr. 
Maurioo, yr hwn a'i “aa efo'n yn ì ddyfod i i'r 
gymdei eglwysig, ac efe ymun a'r 
cyfandeb Weeleyaidd. Aeth i'r weinidog- 
aeth yn uniongyrchol ar ol hyn, sef yn y 
flwyddyn 1807, pan y sefydlwyd ef yn Mer- 
th thyr. Yn nghylhieihion, y De y y lafur- 
d yn benaf, ao aeth trwy lawero beryglon 

yn nyddiau borenol ei lafur. Yr oedd efe yn 
un o'r tadau a ddechreuasant yr achos mewn 
amryw fanau. Fel progethwr yr oedd yn 
eglur, ymarferol, a dwys, ac mewn rhai 
cylchdeithiau bu yn dra llwyddianus. Pre- 
gethai weithiau gyda grym a dylanwad 


ELL 





mawr. Dywedai yn fynych, “ Yr Arglwydd 

fy Mugail, ni byd eisiau arnaf.” Bu 
rw Ionawr 10fed, 1860, mewn tawelwch 
mawr, yn y 75 flwydd o'i oedran, a'r 6$ o'i 


weinido, . “ . 
ELLIS, THOMAS gweini r Anni- 
bynw mhl n , Bir Ddinbych. 
Ganwyd ef yn Yy wyddyn 11604. Derbyn- 
iwyd ef yn aelod yn y Bala pan yn ieuano. 
Dechreuodd bregethu pan yn doein oed, Bu 
llafurus iawn ì gasglu po ughydi 
bregethu iddynt, mewn ardaloedd i nad oedd 
neb arall yn pregethu ynddynt. Arferai yn 
aml bregethu mewn melin, &'r Arglwydd yn 
enu ar eilafur. Ond cododd tymestl yn 
uan, clywodd perchen y ty fod pregethu yno, 
a ffromodd yn aruthr, a thybiai fod yn well 
ganddo i'w holl dai ned ar dân, na un 
o honynt yn addoldy i'r Ymneillduwyr, a 
gorfu iddynt ymadael o'r lle, ond aeth perchen 
y ty yn ol yn y byd, a gorfod gwerthu yr 
oll, a'r boneddwr a brynodd ei ystad & 
roddodd le i adeiladu addoldy. Dewisiwyd 
Mr. Ellis yn weinidog, lle y parhaodd ìi 
lafurio yn nghyd a manau ereill hyd ei far- 
wolaeth, yr hyn a gymerodd le Mehefin 
20fed, 1843, yn 9 oed. Yr oedd yn wr 
cadarn o gorff a. meddwl, yn meddu synwyr 
cryf, Gristion gwirioneddol, yn bregethwr 
efengylaidd, ao aberthodd lawer o'i feddianau 
a'i gysurpn er llesâd i ereill, 
ELLIS, MOSES, gweinidog yr eglwye 
Annibynol, yn Tynewydd, Mynyddysiwyn, 


sir Fynwy. Ganwyd ef yn arì, sir 
Ddinbych; Hydref y 17eg, 1798. Ei dad, 
John Ellis, oedd saer wrth ei alwad, 


dyn gwir dduwiol, aelod o'r eglwys An- 
nibynol yn Ninbych. Yr oedd hefyd yn 
bregethwr cynorthwyol rhagorol. Yn yr 
eilfed ílwyddyn ar bumtheg o'i oedran, caf- 
odd Mosos Ellis, pan yn yr ysgol yn Buthin, 
ei dderbyn yn aelod o'r eglwys Annibynol 
yno. Yn fuan wedi hyny efe a_ symudodd 
i'r Wern, gr Wrecsam ì ddysgu Ysgol Elus- 
engar, a yn aros yno efe a ddechreuodd 

er eì ddoniau fel pregethwr, o dan nawdd 
y Parch. W. Williams, o'r Wern. Yn yr 
ugeinfed flwyddyn o'i oedran, aeth i athrofa 
Llanfyllin, o arolygiaeth Parch. 
George Lewis, D.D., lle y dylynodd ei efryd- 
iaeth am agos i bum mlynedd. Yn 1824, 
urddwyd ef yn weinidog ar yr eglwys An- 
bynol, yn Nhalybont, ar Aberteifi, lle lla- 
furiodd gyda llwyddiant & ohymeradwyaeth 
neillduol drwy y sir yn gyffredinol, am 
ysbaid pumtheg mlynedd. Yn Rhagfyr, 
1839, symudodd ìi 'Mynyddyslwyn, sir 
Fynwy, lle y treuliodd, gyda defnyddioldeb 
mawr, weddill ei ddyddiau ar y ddaear. Bu 
farw yn ddedwydd Gorphenaf 2il, 1866, ac 
ar y fed, o'r un mis ym lodd torf fawr 

n , Un cynwys deg ar hugain o weini- 
” ia ' ymneillduol a rhaì offeiriaid o'r 
Eglwys fydledig, i hebrwng ei gorff marw 
i'w orphwysf&an, wrth y capel y bu - 
u ynddo am 27 o fiyny d. Caf- 
odd Moses Ellis eì gyflawn ran o gystuddiau 
dros holl ystod ei yrfa ddaearol; pan tua 


664 











——-— —.———..  ..[. Y . 0 


phedair ar ddeg oed, cafodd ei losgi vn 
ddychrynllyd drwy i danchwa gymeryd lle 
yn y gwaith glo, Mostyn, sir Fflint, lle 
yr oedd yn gweithio gyda'i frodyr henaf, 
yH oedd yn ddyoddefwr am ei oes oddiwrth y 
ygwyddiad hwnw. Tua deg e'r hugein o 
flynyddoedd cyn ei farwolaeth, cafodd niwed 
mawr ar ei fraich drwy gwympo oddiar gefn 
ei geffyl, a dyoddefodd oddiwrth y fraich 
hono boenau parhaus, yr hyn ar amserau 
oedd braidd yn anoddefol, hyd nes y cymer- 
wyd hi ymaith, tua un mis a'r bumtheg c 
ei farwolaeth. Yr oedd Mr. Ellis yn nodedi 
o ran eì dduwioldeb a'r eneiniad, yr hyn a 
nodweddai ei holl gyflawniadau cyoeddus. 
Nid oedd yn bregethwr mawr yn ol ystyr 
gyffredin yr ymadrodd, ond ychydig, os 
gwnaeth neb yn Nghymru, ragori arno o 
ran teimlad a gallu i doddi cynulleidfa i 
ddagrau. Parhaodd ei boblogrwydd heb lei- 
hau hyd y diwedd. Gadawodd ar ei ol droe 
wy fil o esgyrn u mewn ysgrifen. 
AN M DAVID, Plymouth, 8 anwyd yn 
ô9, organwg. Bu yn Bgo 
Solomon Hanrios, A we y aeth Emdi 
yno yn 1778 i Gae din dan ofal Dr. Jen- 
kins. Yn 1785, ymsefydlodd yn sir Darby, 
8 phedair o rulleidfaoedd dan ei ofal. Mn 
yma yn r. onrwydd mawr am bum 
mlynedd, pryd y symudodd i Preston, ac o 
Preston efn yn 1798, i Plymouth Dock. 
Dywedir ei fod yn meddu ar alluoedd mawr- 
ion, cs gwybodaeth heleth, ao yn cael ol 
ynodi am yni eì gymeriad a diysgogrwyd 
egwyddorion moesol. Bu farw Chwefror 
14eg, 1828, yn 69 oed. 

EVANS, FRANCOIS, gweinidog yr An- 
nibynwyr yn Ulverston. Ganwyd ef Mawrth 
laf, 1812, yn sir Aberteifi. Derbyniwyd ef 
od gan Dr. Phillips, Neuaddlwyd. 


iadau a osodai wrth droed y groes, gan eu 
cysegru i wasanaeth a gogoniant Duw. Ei 
b u oeddynt wysfawr ac efangyl- 
aidd o ran eu nodwedd, ao ymarferol o ran 
eu tuedd. Aeth o dre amser gwyliau yr haf, 
bwriad i fyned i ynys Walney, er cael 
nyddwch yno i ysgrifenu hanes yr eglwys 
yr oedd efe yn weinidog iddi. Pan wrth 
groesi yr hafan yno, bu farw yn y cwch, 
wst 16eg, 1869, a dygwyd ef i'w gladdu yn 
ngladdfa ei gapel yn Walmsley. 











EVA 


EVANS, THOMAS, gweinidog yr An- 
nibynwyr wyn yD Aberedw, gìr Faesyfed.. Ysgol- 
feistr yd ol eì broffes. Tua phum 
a'r buein o fn ynyddoedd yn ol, urddwyd ef 

Fodd wodi hyny oft egiwys fachan 

e w yny olal eglwys 
gaeodd wei un a. Leslry td gn 
rhoddodd ei ofal gweinidogaethol i fyny 
ddwy flynedd cyn marw, a symudodd i Rai- 
adr, lle y bu farw, Mawrth, 1869, pan tua 
thriugain a chwe oed. 

EVANS, JOHN, gweinidog Oak Hill, am 
fwy na 50 mlynedd. Ganwyd ef yn sir Aber- 
teifl. Bu yn ngholeg. Caerfyrddin. Pre- 
gethodd hyd. o fewn mìs i'w farwolaeth, 'n 
hon & gymerodd le Ebrill laf, 1839, yn 

oedd yn ysgolaig rhagorol, yn 
hyddysg hefyd yn y rhan amlaf o bynciau 
lleny ddiaeth inol. Gyda dyfnder a 
sengledd meddwl, meddai wreiddiolder cy- 
af byth yn gwyro uniondeb oddi wrth yr hwn ni welid 

EVANS, FBENJAMIN, oedd weinidog yr 
eglwys Annibynol, yn St. Fflorenoe, ger 
Dinb UMteny y Pysgod, sir Benfro. Ganwyd ef 

henpontbren, Ulanoych, sir Benfro, yn 

y wyddyn 1783. Yr oedd ei rieni yn dda o 
ran eu hamgylchiadau, ac yn aelodau yn y 
y Drewe Oafodd Mr. Evans, y fraint 
o ddyfod at grefydd yn ieuanc, a chan ei fod 
yn gwybodus na'r mwyafrif o'i gyfoed- 
lon, anogwyd ef i ddechreu pregethn, yr hyn 
& wnaeth er mawr foddlonrwydd i bawb. 
Anfonwyd ef ì'r athrofa i Gaerfyrddin, lle y 
derbyniodd ei addysgiaeth. Ar ei ddyfodiad 
allan o'r athrofa, urddwyd ef yn weinidog i'r 
eglwys ag oedd yn St. Fflorenoe, yn 1804, 
pên nad oedd ond un a'r hugain oed. Yn 
mhen amser dogn & priododd wraig weddw 
yn feddianol ar gry Ta y byd hwn, 
ol ar gryn pyn o dda ybyd hwn, 

yr yr hyn a fu yng; ddoi aros gyd ag 
eglwys nad yn ddigon yrf! gynal 
gweinidog. Bn a yR Evans yn iawn 
yr achos vn myg y Seison, a 

Yroedd y yr tyd i raddau helaeth. 
bregethwr iaith 


—  _ — O a 


gyfeilliog 
Cyl y 26ain, 1849, yn 


yn weinidog i'r 1 uchod am 45 
Y ulynedd. egiwys 


665 EVA. 


— — 





Rehoboth, lle Llafur- 
iodd yn yÌlepedd hyn âr hynt ddeugain mlynedd, 
gyda ll t mawr. Yr oedd 
gethu dair gwaith bob Sabbath. Ŷr dod oedd 
wedi bod mewn gwendid iechyd am beth 
amser; ond pregethodd Medi ed, 


nerth a bywiogrwydd hynod, a bu farw ar y | 


24ain yr un mis; oladdwyd ef yn Rehoboth. 
Yr oedd ei dymer siriol m ei wneud yn 
gyfaill hawddgar iawn. Ei brif efrydiaith 
oedd duwinyddiaeth ysgrythyrol; oedd 
bob amser yn efangylaidd a_ difrifol, gan 
amcanu at gyraedd y galon, ac anaml y 
y methai ar eì nod. 
EVANS, JOSEPH, gweinidog yr An- 
nibynwyr, yn Nghapel Seion a Phontyberem, 
sir Gae din. Ganwyd ef yn mhlwyf 
Trelech, yn y flwyddyn 1801, a. derbyniwyd 
ef yn aelod o eglwys Orist, yn Nhrelech. 
cglwys arfor el ddawn brogefho, yr byn a 
eglwys i arfer ei ddawn i bregethu, yn & 
wnaeth er mawr foddhad i ba wb, Cafodd 
fyned a TOTa arforol Pan lle yr aroe- 


Pan ymadawodd 


oedd vn un o'r rhai ffyddlonaf, yn un o 

ysbryd, tyner es diniwed, ni byddai un amser 

FAD neb, cymerai bawb fel cyfeill- 
yn a'i dygodd uu rh lawer o ofìd yn 


ion, y 


allan o fawr gwasanaeth iw ìd 

EVANS, FOULK, Mach , gweini- 
dog gyda'r Trefnyddion dd, a mab 
Evan Foulk, yd; Yn 1825, sy- 
medodd i, Ft Garold Dan oyn 

o & 

i bregethu, er Druan 
yn eì ; &'r ardaloedd cym cgwtho, 


Duw,” ao tM a â, ag AU RE 
ob prege edigaeth cyf- 
Bwr an eo iachawdwriaeth gras Duw, 


yn ei san yn gystal ag 
mn |murinu Silwyn yn ngoradhwyl- 
iaethau rhagl y” doedd matenon mawr- 
ion ei wei th ar hyd ei oes. Pan yn 


yn Nghapel Seion, 
ef 


EVA 


—— ——— 7 a —— —— -—- 


ymweled ag eglwyai dros y cyfarfod misol, 
wnai ôl oruchwyliaeth yn ffyddlon a 
Mewn cadw cymdeithas eglwysig, 
nì welwyd neb yn fwy medrus ao adeiladol. 
Efe oedd y pregethwr henaf yn y cyfundeb 
yn adeg.ei farwolaeth. Ac yn holl ystod ei 
weinidogaeth hirfaith, bu ei gymeriad yn 
ddifefl a diargyoedd. Gorphenodd ei yrfa 
daearol Mawrth 8fed, 1860, yn 83 mlwydd 
oed, wedi bod yn pregethu oddeutu 6l o 
Synyddoedd, FN wedl el, gwbl neillduo i holl 
waith y weini y flwyddyn 1828. 
EVANS, WILLIAM, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn Bagillt. Ganwyd ef 1811, 
Cafodd eì urddo yn weinidog yn Abererch, 
r Pwllheli, yn Arfon, Mai 25ain, 1841. 
ymudodd oddiyno i gymeryd gofal dwy neu 
4lair o eglwysi gweigion yn sir Fôn, lley 
llafuriodd am beth amser chymeradwy- 
aeth mawr, Am y wyth nou ddeg mlynedd 
«liweddaf ei fywyd efe a lafuriodd yn Bagillt 
4 Fflint, a'i lafur a goronwyd a mesur mawr 
o lwyddiant. Yn y cyflawniad o'i ddyled- 
. dau, daliwyd ef gan wlaw trwm, pan y 
odd an mawr, a dyoddefodd lawer yn 
ysol y ddwy â d diweddaf o'i fywyd. 
n ei holl.ddyoddefiadau, yr oedd yn alluog 
írwy ras Duw i amlyga amynedd &o ymos 
tyngiad. Bu farw Mehefin 8fed, 1866, yn y 
bumthegfod flwydd a deugain o'i oedran, a'r 


wyddyn a'r hugain o'i weinidogae i th, 
EVAN8, THOMAS, gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn Bhuftes . Ganwyd ef Chwef- 
xor 10fed, 1792, yn Llandysilio, sir Drefal- 
awyn. Pan :yn ieuano dylynodd ei alwodig- 
aeth fasnachol yn Lerpwl, &o aethai i wrando 
y Parch. P, S. Charrior, dan weinidogaeth 
yr hwn yr.argyoeddwyd ef, a derbyniwyd ef 
yn aelod o'r eglwysagyferfydd yn Bethesda. 
Aeth wedi hyny i Lundain ac eelododd ei 
hun yn eglwys y Parch J. Clayton, lle 
ymdrechodd gyda'r ysgol gl. Wedi treulio 
ei amser yn athrofa Hoxton, aeth i Shaftes- 
bnry, llo y ba yn llafurio am haner canrif. 
Fel prose laidd, ymar- 
daych ffrwythlawn, y hyd tag, 
ymyg 4hJawn, yn nghyd a thuedd- 
iad el dbryd rai gweithiau, a barai iddo 
wneud i'w wrandawyr wenu. Bryd arsllei 
iadau personol a chyffrous a dynent 
u agos o bob llygad. Bu yn hynod o 
oddiamgylch, Efo a gychwynodd yr ysgol 
. Efe a gychwynodd yr ysgo 
.Sebbathol gynal yn y dref, a'r pentrefydd 
oddiamgylch. Se dodd hefyd ysgol Frytan- 


aidd , 8 ch naì yn helaeth gti 
flynyddol. Bu haw Tom '. 


ef lonawr 23ain, 1800e 8 
o yn e y gwasanaefhai. 
EVAN T. E, gweinidog yr Annibyn: 
wyr Oymreig yn ceinion. Ganwyd ef 
yn Glynnedd, Morganwg, Yn 1831 ymunodd 
A'r eg Annibynol yn ylle. Meddai ar y 
cym erau a ferni angenrheidiol i'r 
weini sygaeth efengylaidd, ao anogwyd ef ì'w 
defnyddio gn ngwasanaeth y wr. Âr 
ol treulio ynedd yn Mr Ysgol Normal- 
aidd, yn A berfawo, cafodd Bìderbyniad i'r 
soleg yn Aberhonâdu. Mawr hoffid ef gen 


666 


——_  _ _—N —— ——_—— 2. me 


GRI 


— —_— - _—— 


— - _ ——— —— Y TT —— -- 


yr athrawon a'r efrydwyr. 
wyd ef yn weinidog ar yr 
iwabon, a Bhosymodro. L 


a'r gwrandawyr. 
lluog ì ì 


eang, rhoddodd Rhiwabon a 
fyny. Bu i'r eglwys yn y Rhos, yn ystod y 
we blynedd y bu yno agos a dyblu mewn 
rhif; ao ni ystyrid dylanwad ei bregethiad 
ar y gynnlleidfa fawr a ddeuai i'w wrando, 
ail i neb ond yr eiddogweinidog cyntaf y 
e, yr enwog W. Williams, o'r Wern, ond 
gan fod ei nerth a'i iechyd yn dadfeilio, 
rhoddodd ei ofal ì fyny gan yned i Mancein- 
ion 1862, at yr eglwys ig 
Nhapel Heol y Bwth. Profodd ineawdd y 
lle yn farwol i'w gyfansoddiad. Ar ol llwyddo 
i gael adeilad cyfleus ì addoli ynddo, 8 bod yn 
y weinidogaeth am dair blynedd a haner, gor- 
fodwyd ef gan wendid ì roddi fyny y weinì- 
dogaeth o gwbl y 1865, ac aeth yma a 
thraw am iechyd. Treuliodd yr haner 
blwyddyn ddiweddaf o'i fywyd yn Gobowen, 
ger Croesoswallt, ac yr.21ain o Ragfyr, 1867, 
efe a dawel.hunodd yn yr Arglwydd. . 
b EVANS. THO iH y eheino yr Anni. 
ynwyr yn Llanwrthw. einiog. 
ef Tachwedd, 1795, a mab oedd i'r Parch. 


a 
Evans, Ehaiadr. Addysgwyd i'r weinidogaeth 
Drefne 


d, a urddwyd ef Me hefin 
8fed, 1831, ar yr eg yr 
efe wedi bod yn foâidion i'w elu. Daeth 
| arall efe wedi 


yn 

cyfeillion yr ardaloedd. Yr eglwyd oeddynt 
fychain, yn analluog ìi gynal eu gweinidog, 
gan hyny Mr. Evansa ychwanegai fferm at 
eì weinidogaeth. Efe a lafuriodd yn galed 
ngwasanaeth .eìi Feistr.  Teithiau' yn aml 
ddeg ar hugain o iroedd ar y Sabbath i 
bregeîhn, a byddai yn na nel n tnae 
o'r wythnos yn y pentrefydd oddiamgylch, ac 
ni lafuriodd Ym ofer, llawer a ddychwelwyd 
drwy ei offerynoliaeth, ac anfonwyd allan 
bedwar o weinidogion selog a llwyr ymrodd. 
gar geu ei Adwy eglwys. Yr oedd drwy 
gystudd wedi eì daflu o'r neilldu am rai mis- 
oedd cyn marw, le 


Ysbytty Maurig, a churad Llanllwch-haiarn, 


nao yn mha cafodd deifl.nis gwyddom 

ni. Tn tn RAW ei oes weini ogaefhol 

Pre- 

sendì nien 
chyn i AI ei wSdig yr Ienninp ag oedd 

lynghorm, yn enwedig yr ieuainc yn 

i ochely, yrdd w'u 








GRI 





harweinient hwy, o'u cerdded, i gyffelyb 
ddiwedd. Fel curad Llanllwch-hamrn yr 
adwaenem ni ef, ac yn y sefyllfa hon y bu farw, 
oe nid fel hyn y treuliodd y rhan fwyaf o'i 
oes, w curad dano yn ei blwyf ei hun. 
Bu yn offerynol i attal halogi y Sabbath yn y 
Ceinewydd trwy gaffael gan ddynion ieuainc 
& bechgynach ì beidio hwylio a rhwyfo 
oychau ar y môr ar y Sabbathau.  Cynghorai 
hwynt ì barchu dydd yr Arglwydd. Âc oni 
chymerent eu gynghor dangosai iddynt y 
galla cyfraith y wlad eu dirwyo am wneu- 

ur pethau diangenraid o'r fath ar y dydd 
sanctaidd. Clywsom dd yd fod y rhan 
hon o foesoldeb Cristionogol i'w weled 
yn amlwg yn y Ceinewydd eto, a gobeithio 
na wna cynydd mawr poblogaeth y lle 
achlysuru i ddydd Crist fyned yn llai parchus 
nao yn yr amser a fu... Nid oes ddaioni o un 
man a esgeuluso y Sabbath. Hyn a welai 
yntau, ac er mwyn y llo ei hun yn gystal ag 
er mwyn yr Arglwydd Iesu HN gŵnaeth helpu 
santeiddiad y Sabbath. Byddai weithiau yn 
yr haf yn cynal gesper yn Llanina, plwyf 
c , tua phedwar o'r gloch y prydnawn. 
Eu arw Awst l3eg, 1831, yn 68 oed, a 
chafodd ei gladdu yn mynwent Llanarth gyda 
ei deidiau. “A'u gweithredoedd sydd yn eu 


lyn hwynt.” 

GRIFFÍTHS, J HN, gweinidog yr gom 
ni yn Llanwrtyd. wyd e 
mhlwyf. Llanfairarybryn, gir Gaorfyrddin. 
Yn 1821, ymunodd a'r eglwys Annibynol 
m Mhentrety a Che an pan yn 

ieuanc. Yn fuan wedi hyny dechreu- 
odd bregethu, a derbyniwyd ef i athrofa 
Aberhonddu. Pan wodd a'r coleg yn 

1849, urddwyd ef i'r weinidogaeth Wn 
hen eglwys Llanwrtyd, Brycheiniog, lle 

llafuriodd gyda. mawr gymeradwyaeth & 

wyddiant neilkluol hyd ddydd ei farwolaeth. 
Bu farw yn yr Arglwydd, Gorphenaf lleg, 
1869, ar ol cystudd o ydig osau. 

ì . David. Williams, 
Troedrhiwdalar, a bregethodd yn ei angladd, 
Yr oedd Mr. Griffiths yn ddyn mwyaf hawdd - 
gar, ac mn bregethwr mwyaf hyfryd ac adeil- 
adol. Teimlir y gollwd o hono yn ei swydd 
weinidogaethol am gryn amser. 

GRIFFITHS, J. R., periglor Llangeler. 
Ganwyd ef yn Llwynbedw, plwyf Bryngwyn, 
sir Aberteifi, yn 1802, a threuliodd ei febyd 
yn Eglwyserw, sir Benfro, a chafodd elfenau 
dysgeidiaeth yn yr ardal hono; ac wedi 
hyny symud di goleg Dewi Sant, Llan- 
bedr. Wedi dyfod o'r coleg, cafodd gurad- 
iaeth Morfil, sir Benfro, Bu wedi hyny yn 

Llandeilo-fawr a pheriglor Cwmaman. 

an ymadawodd y Parch. John Griffiths, 
gynt periglor Llangeler, fynol yn lloer Llan- 

eilo-fawr, 'nwyd ef yn Llangeler, gan 
Mr. Grif ylynwy y ga 


ths, yr hwn oedd yn gwbl ym- 
gyflwynedig i'r weinidogaeth yn bur ddefos- 
iynol, pwyllog a di dd; abu yn dra 


a R us. Yr oedd Mr. Griffiths yn rhy. 
o weithgar ac ymegniol gyda pho 

peth a farnai yn deilwng o'i gefnogaeth ; 

nid lleshau a boddloni ei hunan oedd ei brif 


687 


HAR 





— ua un G3 y. ah 


amcan; gofldiai yn fawr o herwydd teimlad 
ath anffodus ei gyd-ddynion. Yr oedd 
yn îy dlon bob amser, ac yn hoffi edrych: 
ar yr ochr oleu i bob amgylchiad, ac yn 
llawn o pyd ymdeimlad. Gorphenodd ei yrfa- 
ddaearol, Mawrth 25ain, 1865, pan yn 63' 


mlwydd oed. 

GRIFFITHS, WILLIAM, gweinid 
Annibynwyr yn Llanharan. Ganwyd a 
30ain, 1806, yn mhlwyf Trefelen, sir Benfro: 
Bu farw eì dad pan nad oedd ef ond naw miís' 
oed. Pan mu" oed cymerodd ei ewythr ato'. 
Mr. Evan . O'r Garn, Dinas, ger Aber- 
un, arferai fyned a William gyd ag ef” 
b amser i foddion gras, yr hwn yn fuan a 
ddaeth mor ddwfn a Dhonderfynol ynei ar- 
graffiadau crefyddol, ao i daer geisio derbyn— 
iad i'r eglwys, lle yr oedd ei ewythr yn'dili- 
acon. yn fuan a gynyddodd mewm 
gwybodaeth, duwioldeb, a yddioldeb, fel. 
y barnodd y gweinidog a'r eglwys ei fod wedí: 


ei fwriadu i fod yn un ŷr cenadon, 0 gan» 
; 8r y gweinidog a'r eglwys efe a 
ddechreuod brezethu yn Ng ddwyfed flwydd. 


a'r bumtheg. barchus weinidog, y Parch. 
W. Davies, a'i cymerodd ef am flwyddyn o: 
dan ei ofal addysgiadol. Pan yn-19 oed aeth i 
athrofa ; Neuad wyd, o dan ofal y Parch. 
Dr. ips, lle yr aroeodd am bum mlynedd, 
an roddi boddhad fel Fri athraw, a. 
ei hun yn iffuant i'r holl 
yfyrwyr yn y sefydliad, 8a phregethwr cy- 
meradwy gan yr eglwysi, Derbyniodd alwad. 
unfrydol. oddiwrth. eg. wydd Llanharan, Mor- 
ganwg, i eryd ei gofal, av urdd ef 
yno Ghwelter 4ydd, 1830. Detreueld ei 
weinidogaeth ddwŷs o'i. 
rwymedigaeth. Dechreuodd dar ei waith 
mewn modd difrifol, ac ni chafodd yn hir 
ddysgwyl am brawfiadau eglur o ddylanwad 
dwyfol—ychwanegwyd llawer at yr eglwys, 
Yr oedd y gweinidog ieuano wedi ei fedyddio 
a'r fath sêl a gorawydd nefol, yr Hyn a lyn- 
odd wrtho trwy ei holl fywyd, ni chyfyng- 
odd efe ei lafur at Llanharan yn unig, ond. 
efe a bregethai o dy i dy, mewn ysguboriau, 
ac yn yr awyr agored, yn gystal a chapeli. 
Yn fuan efe a ffurfiodd eglwys newydd yn. 
yn Nhreoes, ger Penybont-ar-ogwy, bugeil- 
aeth pa un a ddygodd efe yn mlaen gyda. 
Llanharan, hyd derfyn ei oes. Efe a gyd- 
weithredai a'i frodyr yn mhob mudiad en- 
wadol, bob amser yn barod i gynorthwyo 
eglwysi newyddion â gweiniaid. llafuriodd 
Wn galed er cynorthwyo i dalu ymaith ddy- 
odion llawer; eddwldy, Gwasanaethodd y 
swydd o ysgnifeny en n ŷy rhan 
dd inìol o sir Fo y. wg. Yr cedd iddo 
cadarn a nerthol, & dysgŵwylid y byddai 
ìddo gael ei arbed hyd henaint, ond ym- 
afl nddo gan anpeu, a sicrhaodd ei afnel- 
ion ynddo, hyd oni anadlodd efe ei anadliad 
olaf, Mehefin 25ain, 1867, yn 61 flwyddyn 
o'i oedran, a'r 38 o'i weinidogaeth, ei 
angladd ymgasglodd torf fawr o weini- 
dogion a chyfeillion yn nghyd i'w gladdu 
wrth nw Llanharan. 
H Y, WILLIAM, Garwdylau, Pen- 





HUG 


668 


HUG 





— 


deryn Morganwg, ydoedd ferdd a enillodd 
gryn dipyn o enwo, dd lleol tua dechreu 
y ganrif bresenol. dau lyfryn o'i fardd- 
oniaeth wedi cyoeddi, Yr Awen 
Rosymol, & Nodd Awen. Bu farw Gorphenaf 
11, 1841, yn 82 oed, a chladdwyd ef yn myn- 
Belyddwyr yn Rhydwilym, Yr oodd el 
y pedyddwyr yadwilym, ïr o 
ym byw mawn lle a elwir Rushacre, ger 
arberth, yn sir Benfro, Yn ei dy ef yr oedd 
pregethu yn yr amser blin ac erlidigaethus 
wnw am tua 40 mlynedd. Âr y 4ydd o 


Fehefin, 1667, derbyniwyd ef yn aelod. Ar 
1aog Or un mis, dewiswyd W. Jones a 
Griff Howells yn gydradd i'r swydd, ond 


eu 


Mr. W. Jones oedd y blaenor yn y weinidog- 
aeth. Er fod Mr. G, Howells yn dra def- 
nyddiol lawer ffordd, ac fel yr oodd yn wr o 


wn a dysg yn gystal a'i fod yn ddyn 
duwiol, efe a fu yn ddefnyddiol lawn yn 
mhlith ei gymydo ion, y Saeson. Yr oedd 
m pregethu i'r Saeson yn gystal ac i'r 
)yymry. Yr oedd yn wr cyfrifol, yn byw ar 
eì dir eì hun, ao yn cadw cwrdd yn ei dy. 
Yr oedd yn wr lletygar iawn yn yr amserau 
blinion hyny. e a ddyoddefodd dros 
grefydd lawer ffordd, gan eì fod yn pregethu 
ao cadw cyfarfodydd yn ei dy, cafodd ei 
erÌi 1 oodi el goddianau, ei . Yr 
y Bedy p yny yn cael 
llawer o flinder ar brydiau î gladdu eu meirw, 
Er rhagflaenu hyny, gwnaeth Mr. G. Howells 
le i gladdu ar ei dir eì hun, ac adeiladodd fur 
ceryg o'i gwmpas, a drws i fyned i mewn 
iddo; a'i fab, John, yr hwn oed cyn aelod yn 
Rhydwilym, oedd y cyntaf ag dwyd yno. 
Mae y lle yn sefyll hyd heddyw, yn lled agos 
i Bushaare, Buwyd yn claddu yno am flyn- 
yddoedd lawer, a bydd rhai yn cael ei claddu 
yno yn barhaus. Efe a roddodd yn ei 
ewyllys ddeugain punt tuag at gynal y 
weinidogaeth, mae Rhydwilym yn 
meddianu y rhodd hono hyd yn hyn. Mae 
eu llog blynyddol yn myned at gynal y 
weinidogaeth yno. Bu y gwr daac haelionus 
hwnw farw yn 1705-6, ac a gladdwyd yn y 
gladdfa oedd wedi wneud arei direihun. 
HUGHES, JOHN, offeiriad Penbryn. 
Ganwyd ef yn Wern Newydd, Llanarth, 
Mehetin laf, 1798. Bu yn yr ysgol gyda 
mab i'r Parch. J. Pugh, Montygido; wedi 
da Dr. Phillips, Ne 


yn brif feistr Ysgol Ramadegol Llanbedr, 
lle y bu hyd 1833. Cyn agoriad coleg Llan- 
bedr, yr oedd yr ysgolhon mewn bri mawr. 
byddai dynion cnaino n cael eu hurddo 
yno, e y 

Groeg & Lfadin da.” u llawer ym weinidog? 
ìon da a defnyddiol yn vw eglwys, a gawsant 
eu haddysgiaeth yno. Yn 1893, derbyniodd 
ficeriaeth Penbryn, a pharhaodd yno hyd ei 
farwolaeth, Chwefror lleg, 1869. Yr oedd 
gm wr o fuchedd dda yn holl gysylltiadau 

ywyd, diddrwg iawn. Yr oedd yn gynllun 





o offeiriad. plwyf. Yr oedd yn bregethwr 
r ied ti iadau yn Arminaidd. 


Galtwyg ef yn Penbryn, pan wasanaethwyd 
ar yr achlysur galarus gan a] ï 
Josiah Roes, yr hwn a dradd bregeth 
gymwys iawn i'r amgylchiad, oddiwrth 
2 Tim. iv. 7, 8. 

HUGHES, WILLIAM, A.C., fioer Llan- 
ddewi Aberarth, a anwyd Ebrill 5ed, 1810, 

n Llanarth, mewn lle o'r enw Wern Newydd 
(le enwog am fod Iarll Richmond, wedi hyny 
i'r Seithfed, wedi cysgu yno gydag 
Einon ab Dafydd Llwyd, yn I485, pan ar 
ei daith i Bosworth). ì derbyn addysg 
elfenol dda, derbyniwyd ef i goleg St. Ioan, 
Oaergrawnt, Medi, 1829, lle A graddiodd yn 
A.C., yn 1833. Urddwyd yn ddiacon y 
flwyddyn hono, ao yn offe y flwydd 
ganlynol. Gwasanaethodd am dymor fel 
c i'w dad yn Nghileau Aeroh, derbyn- 
iodd y fywioliaeth 1890, a ch th 
barhaus Llanddewi Aberarth, yn 1847. 
Gwasanaethodd yr olaf hyd ei farwolaeth, 
Mawrth 3lain, 1867. r oedd yncael ei 
gyfrif yn ddyn call, yn foneddwr trwyadl, 
ac yn Gristion gweithredol. _ Perchid ef gan 
bawb. Yr oedd yn bregothwr da, ac yn 
weinidog ffyddlawn. Oladdwyd ef yn Llan- 
arth, pryd. y cymerodd amryw ran yn y 

naot 


aeth. 
HUGHES, MOBRIS, gweinidog Mr nni- 
bynwyr yn Sardis, ger Llanfyllin, Maldwyn. 
Ganwyd ef yn flwyddyn 1780. Yr oedd yn 
frawd i'r Parch. J. Hughes, Penpont Robert, 
Trefniedydd Oalfinaidd. Yr oedd Mr. Hughes 
y gweinidog henaf yn sir Drefaldwyn gyda 
Annibynwyr. Yr oedd yn meddu corph 
wy na'r o in, yn bregethwr da, a 
gweinidog ffyddlon i Grist. Oafodd dd 
trwm am ddau fis... Bu farw Medi 1af, 1846, 
yn 66 oed. Oladd wyd ef yn Llanwyddyn. 
HUGHES, DAVID, curad am 
fwy na 40 mlynedd, a fu byw yn y Wern 
Newydd am y rhan fwyaf o'r amser hwnw. 
Wedi treulio yr amser hir o 40 mlynedd yn 
Llanarth, cafodd yn 1817, ei wneud 
yn beriglor Oiliau Aeron, lle y treuliodd y 
gweddill o'i ddyddiau mewn parch ac an- 
rhydedd. Bu farw Ionawr 2il, 1830, yn 83 
oed, a chladdwyd ef yn Danarth. Fel 
narth” y bu yn adnabyddus 
trwy ei oes. Yr oedd yn gyfaill mynwesol 
n dlodion yr ardal, ac mewn neill- 
uol gan y mawrion, (a elwir felly.) Mae 
gan y Parch. John Davies, Glandwr, yn 
** Llethi”' y sylw canlynol :—“ Clywsom air 
da iddo fel eymydog.. Ah! ymae cymydog- 
eidd-dra ei hun yn bregeth enwog gan un- 
rhyw weinidog. Y mae ei heffeithiau yn 
dda a chyraeddant yn mhell. Nid yw hwnw 
fawr o weinidog ìi Grist trugarog, er pre- 
gethu yn wych yn y pwlpud, eto sydd yn 
estron o ddyn i'w gyd-ddynion; yr hwn ni 
thosturia wrth y claf a'r rheidus, **ni thyr 
ei fara i'r newynog, ni wisga y noeth, ac nad 
eilw ar y crwydriad i'w dŷ.” Wyr iddo 
yw D. Evans, Ysw., Frondolau, Ceinewydd, 
Ooredigion, 








HUG 


— 
me a Y . 


669 


_  — gu — — —- 


HUGHES, HUGH, oedd weinidog yr! 


eglwys Annibynol yn y Foel, sir Drefaldwyn. 
Nid ydym yn gwybod pa lena pha bryd y 
ganwyd ef. Ffe a lafuriodd yn ngwasan- 
aeth yr efengyl am gryn lawero flynyddoedd 
gyda chymeradwyaeth a llwyddiant mawr. 

afodd ei hir gystuddio, ond dyoddefodd y 
cyfan gyda llwyr iad i ewyllys ei 
Arglwydd. Bu farw yn y flwyddyn 1846, yn 
Llanfyllin. 

HUGHES, JOHN, gweinidoz yr Anni- 
bynwyr yn Bodedern, Mon. Arferai er yn 
blentyn fyned gyda ei rieni ì wrando y 
gweinidog efengylaidd hwnw, y Parch R. 

oberte, Bodedern. Tueddwyd ef mewn 
canlyniad i roddi eì hunan i'r Arglwydd 
a'i bobl. Mor gyflym ac by lur oedd ei 


galonau, a ellir mewn modd dedwy d alw yn 


f . 
Tachwedd 28ain, 1868, yn n ddanol ei ddydd- 
iau o ddefnyddioldeb, a dwyd ef yn 
nghladdfa Llanddeusant, Mon. 

HUGHES, JOHN, oedd weinidog yr An 
nibynwyr yn Bethania, Dowlais. wyd 
ef yn 1799, yn mhlwyf Oilrhedyn, sir Gaer- 
fyrddin. Derbyniwyd ef yn aelod o eglwys 
y 


apel Iwan, pan yn ieuano iawn. Nid 
bu cyn cael ei anog gan yr eglwys a'r 
gweinidog i arfer eì ddoniau i bregethu yr 
efengyl. Anfonwyd ef i'r l ì'r Neuadd- 
MT A 
.D. wyd ef yn weinidog aendy, 
Morganwg, yn 1826. Enillodd i do ei hun 
a chymeradwyaeth mawr, yn nghyd a 
phoblo dd mwy na'r cyffredin. Yn 1634, 
symudodd 1 Bethania, Dowlais, lle y treul- 
iodd gweddill o'i y Tau cr oedd 
ys giartiaeth yn yn y wlad ar 
pryd, ao yr oedd yr ysbryd hwnw hefyd w 
efeinio yr eglwysi i raddau helaeth. Nid 
gorchwyl hawdd fuasai cael neb cymwysach 
nag ef i'r lle poblogaidd a chynyddfawr yr 
adeg hono. r oedd un o'r pregeth- 
wyr mwyaf melus a dylanwadol, llefarai yn 
wresog & bywiog, i ei lais yn raddol 
Ply byddai yn gwresogi, & phan y byddai 
wedi cyraedd ei bwynt uchaf; byddai ganddo 
rhai'y gofalai erbyn pob pregoll, yna terfynau 
r erbyn pob pregeth, yna terfynai 
yn el ffas mwyat; yr oedd bob amser yn dra 
gicr o'i nod. Nid oedd Mr. Hughos yn ganwr 
nac yn floeddiwr mawr wrth bregethu, nao 
ychwaith yn feddyliwr mawr; eto anaml y 
ceid neb a roddai fwy o foddlonrwydd i'w 
ÂL 


JAM 





wrandawyr. Casglodd a chadwodd 
un o'r cynulleidfaoedd mwyaf yn Morganwg, 
am flynyddoedd lawer. Yr oedd yn nod: 

o ran eì synwyr cyffredin a'i ddiniweidrwy 
colomenaidd. Cadwodd urddas y weinidog- 
aeth yn ddilwgr am ystod yr amser maith y 
bu yn Dowlais, a'i gymeriad moesol yn loyw 
a diargyoedd, ymgadwai yn mhell oddiwrth 
bob dadlouon, yn y pwlpud ac allan o hono. 
Cerddai bob atnser ganol y ífordd, gan arfer 
geiriau annadleuol y Beibl. Cerid a pherchid 
ef yn fawr gan y rhai oll a gawsant gyfle i'w 
glywed yn efangylu geiriau y bywyd tra- 
gywyddol. Dydd Iau, y 7fed o Ebrill, 1869, 
efo a hunodd yn yr Iesu yn 70 mlwydd oed, 
a rhoddwyd ei goríf ì orwedd yn y gladdfa ar 
Gefncoedycymer. 

HUMPHREYS, W., gweinidog yr Anni- 
bynwyr yn Cadle, sir Forganwg. Ganwyd 
ef yn Glandwr yn 1824. Derbyniwyd ef yn 
aelod yn Silonh, Glandwr. Ê alwedigaeth 
oedd gweithio mewn melin gopr, ger Aber- 
tawe. Aeth yn mlaen â'i alwedigaeth wedi 
dechreu pregethu am flynyddau. Cafodd 
addysg dda yn y Coleg Normalaidd, dan 
arolygiaeth Evan avies, Ysw., M.A., LL.D. 
Yn 1891, urddwyd ef yn weinidog yn Cadle, 
ger Abertawe. Dewisiwyd ef hefyd yn 
weinidogi Brynteg, ger Casllwchwr Uchaf. 
Yn y flwyddyn 1862, codwyd capel hardd ac 
eang Cwmbwrla, a bu ef yn weinidog yno 
hyd ei farwolaeth. Am fod y fath gynydd 
yn nghymydogaeth Cadle, penderfynodd y 
gweinidog a'r eglwys godi capel newydd yn 
e yr hen un, ac agorwyd ef haf 1867. Ŷr 
oedd hwnw yn we uwchlaw £1,300. 
Cynyddodd a chryfhaodd yr eglwysi dan ei 
ofal yn gyflym, allafuriodd yn galed yn y 
lle am ddeunaw mlynedd. _ Pregethwr ymar- 
ferol yn benaf ydoedd, ao y mae ffrwyth ei 
lafnr yn amlwg yn : cylchoedd y llafuriodd 

ddynt. Bu farw dydd Gwener, Gorphenaf 
9fed, 1869.  Oladdwyd ef yn mynwent y 
Mynyddbach, mewn vast yn ì feddau yr 
hen weinidogion us Lewis ; 8 Damel 
Evans. Bu hefyd yn gofalu am Eglwys Horeb, 
Casllwchwr am rai blynyddau, ac am Sardis, 
Waunarlwydd, yr un modd. Gwelir, wrth 
adolygu bywyd pur a difrycheulyd y gwr 
wn, a'i lafur mawr, mai gweithiwr difefl a 
fu hyd nes hen ei gm yn 45 oed.. 

ISAAU, JACOB. nwyd ef yn Ysgub- 
ornewydd, Bedwellty. Bu yn athrofa Caer- 
fyrddin dair blynedd. rddwyd ef yn 
weinidog Craigybargoed, Awst 27ain, 1777. 
Yn 1780, symudodd ìi Moreton, Hampstead, 
Devon, lle y bu hyd ei farwolaeth, yn 1818, 
Chwefror oil. Yn 1798, traddododd bregeth 
rol iawn, “' Ôn tAe Consolation of Pure 
Christsanity,” yr hon a ar, d. 

J » DAVID, gweinidog yr Annibyn- 

yn Hadnall, Salop, a aned yn Llwyn- 
elyn, sir Gaerfyrddin, Gorphenaf 22ain, 
1805. Ymunodd Mr. James a'r eglwys yn 
Henllan, Mawrth 20fed, 1823. Derbyniodd 
ei addysg yn Athrofa Drefnewydd. Pan yn: 
madael â'r coleg cafodd alwad i ymweled a 
Hadnall, ac ar y 18fed o Ebrill, y flwyddyn 











dn — 


JAM 670 JON 


——— 





—— 








——— —_ 


ganlynol, cafodd ei urddo yn ylle. Yma y 
parhaodd i lafurio gydn derbyniad a defnydd- 
ioldeb hyd Ma , 1865, pan ymwelwyd 
ag ef gan gystudd poenus ar yr ymonydd, yr 
hwn a derfynodd mewn perys Yr oedd ei 
ddyoddefiadau yn dra llym, ac ar amserau 
cynyrchu gradd o gyffroad meddyliol, yr 
Tyn a'i trallodai ef ei hun, ac a achosai 
anesmwythder i'w berthynasau a'i gyfeillion, 
ond trwy drugaredd cadwodd ei alluoedd hyd 
diwedd, ac yr oedd yn gallu ymddyddan ar 
Tethau crefyddol gyda hyfrydwch. Ar foreu 
30ain o henaf, 1866, efe a hunodd yn 
awel yn yr Iesu yn 61 mlwydd oed. Cladd- 
d ef yn y gladdfa berthynol i gapel 
Hadnall, lle a ddewisiodd ef eì hunan fel ei 
orphwysfan ddiweddaf. Yr oedd Mr. James 
o gryn werth moesol, eì nodwedd hawddgar, 
ei letygarwch haelfrydig, ei garedigrwydd 
irodres, yn neillduol i'r tlodion, a'ì anwyl- 
odd ef i gylch helaeth o gyfeillion yn mysg 
Eglwyswyr ac Anghy r. Yn el 
eginyn y oedd yn fugaili'w bobl, yn myned 
yn 1 wfn ac yn gwbl oll i ysbryd eì alwedig- 
aeth. 
JAMES, DAVID, oedd frodor o sir 
Gaerfyrddin. Derbyniodd ei aìdysg 
ngholeg Caerfyrddin. Yn 1761 sefydlodd 
ewbury, lle y bu hyd ei farwolaeth, yr hy 
a gymerodd le yn sydyn, Ebrill 20fed, 1822, 
yn 85 oed. Yn 1773 cyoeddodd A Short 
Summary Christian Prsnciples, $c.. Yn 
1780 cyoeddodd y bregeth & dododd yn 
angladd Dr. Collat.. Yr un flwyddyn cyoedd- 
odd ail-argraffiad o Skort View of the Tenanis 
of' Treithessts.. Cyoeddodd JHnts relating to 
the Doclrines of the Trinity; ac yn 1804, A 
Compendious View of the Christŷan Doctrines. 
JAMES, EVAN, gweinidog yr Annibyn- 
r yr Horsham. nwyd ef yn Llwyn- 
celyn, sir Gaerfyrddin, Medi 25ain, 1802. 
Ymunodd a'r Annibynwyr yn Henllan, Mai 
24ain, 1820. Aeth i'r co eg i'r Drefnewydd, 
Awst, 1821. Urddwyd ef yn weinidog i'r 
eglwys Gymreig, yn Nghaerodor, Mai 30ain, 
1826. Bu wedi yny yn weinidog yn Bridpe- 
water, Brideford, Yeovil, ac yn ddiweddaf 
sefydlodd yn Horsham, yn 1854, lle yr aros- 
odd hyd ei farwolaeth. Llafuriodd yn y 
weinidogaetham 40oflynyddoedd. Nichafodd 


yn 
yn 
n 


ei rwys 
Sabbath. fyddai un amser yn myned i'w 
bwlpud heb fod ganddo bregeth wedi ei 
hastudio yn dda. Bu yn ddefnyddiol yn mysg 
obl ieuainc. Ei ysbryd tawel a enillai eu 
ymddiried, a'i apeliadau pwlpudaidd fu yn 


' foddion dan fendith Duwi ddwyn llawer i 


benderfyniad. Yr oedd yn gyfaill ì addysg 
grefyddol, a'i ymdrechion a fu yn foddion 1 
adeila du dau ysgoldy yn Horsham, a chasglu 
i dalu am danynt. orphonaf 27ain, 1866, yn 
ei 67 flwydd oed, efe a hunodd yn dawel. yn 
H Iesu. Claddwyd ef wrth y capel yn 

orsham. 

JAMES, JOHN, gweinidog yr Undodiaid 
in Gellionen, Morganwg. nwyd ef yn 

langeler, Caerfyrddin. Yn cyfrif pob peth 
yn golled o herwydd ardderchawgrwydd 


— Er ———— ————  — ——— ——— o gn 9 


,canlynasant i'w fedd, ei fod, 


tro gan gystudd i lefaru ond pedwar , 
i 


hyd angeu, lle yr 
rhydedd patriarchaidd. Yn yr 
ai er mwyn cyfleusdra i'r Seison a ymwelent 


—_ 


gwybodaeth Orist Iesu, taer ddymunai 
myned i'r weinidogaeth, ond ni feddai ei rieni 
fodd i'w gynorthwyo yn eì amcan. 
gymorth ychydig o gyfeillion cafodd gymo 
1 gyfaddasu ar gyfer y swydd. Derbyniodd 
ei addysg dan Mr. Davies, Castellhywel, a bu 
eì gynydd yn fawr. Anogwyd ef i fyned i 
Exeter i orphen ei efrydiaeth. Rhoddodd 
yno foddlonrwydd mawr FM athrawon. Wedi 
rphen yno, sefy yn weinido 
Ystrad, Ôar elygroes, a Phantydefaid, Mr 
Aberteifl, n 1816 udodd ì Benybont, 
Bettws, a Gellionen, Morganwg. Pregethai 
ar RUN ail Sabbath yn y ddau le blaenaf, a 
Gellionen, ond rhoddodd y ddau le blaenaf i 
fyny, a chymerodd at yr olaf fel ei unig ofal 
âm 50 mlynedd. Bu weinidog selog a 
galluo yn Gellionen. Yr oedd yn ysgolaig 
wfn ddysgedig, yn dra gwreiddiol yn rhaì 
o'i feirnmadaethau. Yr oedd yn Undodwr 
Cristionogol. Yr oedd Mr. James wedi en- 
wogi ei hun yn fawr fel ysgolfeistr, ac wedi 
cyraedd safle uchel, Cyoeddodd gyfieithiad 
mddiffyniad  Belsham, a llyfr bedair 
rhan ar yr Athrawiaeth o Haeddiant. 
Gadawodd ei ysgrifau dan ofal y Parch. T. 
Thomas, Pantydefaid. Bu farw, Medi laf, 
1864, yn 87 oed. 

JOHN, DAVID, oedd enedigol o Lacharn, 
yn sir Gaerfyrddin. Dechreuodd ar y weini- 
dogaeth Saint Clears. Bu 30 mlynedd 

weinidog ffyddlawn i'r gynulleidfa Un- 
odaidd yn Nhwynyrodyn. Bu'n hir yn 
nychu, ond dyoddefodd yn dawel ac amyn- 
dar. Bu farw Ionawr 6fed, 1853. Cladd- 
wydd ef wrth Hen Dy Owrdd, Cefncoedy- 
cymer, Gellir barnu wrth y lluoedd a'u 
drwy ddylan- 
wad ei gymeriad, ei alluoedd, a'l ymddy- 
ddanion, wedi gafaelu yn ddwfn yn serch 
iadau tri olion y dref a'r gymydogaeth. 

JONES, C WALADER, gweinidog yr 
Annibynwyr, yn Nolgelley, sir Feirionydd, 
Ganwyd ef yn Deildref-isaf, Llanuwchllyn, 
ger a» Bala, Mai 1783. Lerbyniwyd ef yn 
aelod o'r eglwys Annibynol yn e gan y 
Dr. G. Lewis. Anogwyd ef an ì dde- 
chreu pregethu. Anfonwyd ef i'r athrofa 


| yn Ngwrecsam, dan ofal y Parch. Jenkin 


ewis, D.D. Pan yno, yr oedd am beth 
amser yn yd-efrydydd a'r seraphaidd Wil- 


liams o'r Wern, rhwng yr hwn ao yntau y 
e, 


cymerodd cyfeillgarwc nad ellid ei dori 


ond yn angeu. Yn Mai, 1811, urddwyd ef yn 
Nolgelley. Yr oedd yr eglwys ieuanc hono 


cyraedd drwy ran o wlad yn 14 milldir o 
yd, a chanddo-saith o leoedd i ofalu am 


danynt. Yn ol ei gymeradwyaeth ef ei hun 
yn mhen rhai blynyddau, rhanwyd ei esgob- 
aeth yn dair, mewn canlyniad, nid oedd dan 
ei ofal neillduol ef ond 
ydref. Yn 1858, o he 


lley, ac Islaw- 
dd cynydd oedran, 
rhoddodd ei ofal gweinidogaetholi fyny yn 

bl, a phregethai yma a thraw, fel y 
yddai galwad yn mysg eì hen ddiadellau 
chid arno gyd ag an- 
» arfer- 








JON 


a'r lle, i bregethu ychydig o Seisneg. Gad- 
awodd un wraig foneddig iddo £100 yn ei 
hewyllys, fel arwydd o'i pharch iddo am ei 
garedigrwydd dros ystod ei harosiad yn Dol- 
lley. Ei weinidogaeth a brofodd yn neill- 
uol o lwyddianus yn y parth hwn o'r wlad. 
Yn 1821, cychwynwyd y Dysgedydd fel cyf- 
rwng enwadol eglwysi cynulleidfaol yn 1 
Dywysogaeth, a dewiswyd ef yn olygydd, 
swydd a gyflawnodd gyda chryn lawer o 
gymwysder am yr ystod maith o 30 mlynedd. 
hw 9 d ya o faintioli canolradd, nid 
yn wr o gorff, on yw byw- 
yd rheolaidd, ac anadlu awyr iachus ei wlad 
enedigol, efe a d iechyd da, hyd ei 
anhwyldeb diweddaf. Ni fethodd gyflawni 
un penodiad drwy yd, ystod triugain 
mlynedd o'i weinidogaeth. id oedd yn 
bregethwr mawr a phoblogaidd, yn ol ystyr 
iny gair, on oedd ei bregethau 
yn nodedig o ysgrythyrol, ymarferol, ao 
eglur. Efe a bregethodd y gair, gan dreithu 
holl gor Duw mewn modd y gallai y 
byd el amgyffred ei ddeall, Y oedd yn 
uwinydd o alluoedd neillduol; yr oedd 
yn eiddigeddus dros iachusrwydd y ffydd, yn 
grediniwr cadarn yn athrawiaethau mawr- 
lon Oristionogaeth, fel eu heglurir ym y 
ddol wirionedd. Yr oedd yn gm ynwr 
iffuant wrth egwyddorion anghyd aeth, 
& gweithredai bob amser yn gyson a'i ar- 
gyoeddiadau ymneillduol. Byddai offeiriaid 
ac eglwyswyr yn edrych arno gyda'r parch 
mwyaf. Efea wasanaethodd ei genedlaeth 
ol ewyllys Duw, a'i ddiwedd oedd gyf- 
wn o ffydd a gobaith; dywedodd wrth un 
o'i feibion, eì fod yn myned yn wanach, 
wanach, ond sylwai EM mae r Tosu yn 
eud pob peth yn dda.” Pan ofynwy 
sÌdo, tra yr oedd yn wan iawn, “* A oedd efe 
yn mwyhau cymdeithas a'r Iesu yn ei gys- 
dd ?” Efe a atebodd yn siriol, “ O ydwyf, 
y mae efe a minau yn hen gyfeillion, ao nid 
yw m myned i'm yn awr.” Nid 
oed ym gwneud sylw oneb am ddiwrnod 


neu ddau cyn marw, ymddangosai fel yn. 


pregethu a gweinyddu yr ordi o Swper 
yr Arglwydd.” Cyn ei farwolaeth efe a leíar- 
odd am tua deg mynud, ar gariad Duw, fel yr 
arferai wneud wrth fwrdd yr Arglwydd, 
gyda chywirdeb a theimlad neillduol. Bu 
Rhagfyr 5ed, 1867, a chladdwyd ef yn 
mynwent y Brithdir; yr oedd yr angladd 
mwyn & welwyd erioed yn y sir. | 
JONES, DAVID, gweinidog yr Annibyn- 
wyr, yn Nhydweli, sir Gae din. Gan- 
wyd ef ger Ciloenin, sir Aberteifì, Mai 
18fed, 1800, Ymunodd a'r eglwys yn Nghil- 
oenin, pan yn ddeuddeg oed. Wrth weled 
fod ynddo wysder i'r weinidogaeth, 
anogwyd ef i ddechieu regethu yn yr ardal, 
Aeth i'r coleg i'r Neuaddlwyd, dan addysg- 
iaeth y Dr. Phillips. Ar derfyniad ei dymor 
yno, urddwyd weinidog Capel Sul, 
ydweli, Mai 18fod, 1828; cyn pen ir aeth. 
yr hen r ; & Du. y gynulì- 
eidfa o canlyniad , nu angenrheidrwydd 
o adeiladu capel newydd a helaethach yn y 


671 


JON 


_ — —— 


flwyddyn 1831. Adeiladwyd capel arall, tua 
dwy filldir a haner o'r dref, a elwir Sardis, 
yn flwyddyn 1832. Yr oedd Mr. Joues yn 
weinidog i gweithgar iawn gartref. Parha- 
odd ei ffyddlon a llwyddianus yn 
Nhydweli am 43 mlynedd. Teimlaiei hun 
am fisoedd yn graddol adfeilio, Y dd 
ddiweddaf a wnodd oedd gweinyd du 
Swper yr Arglwydd, ar foreu y Sabbath, 
ond yr oedd yn rhy wan i bregethu, cafodd ei 
daro gan y parlys mud, fel nad allai lefaru 
gair, parhaodd yn y cyflwr hwnw am agos i 
chwe mis. Bu farw ar y 23ain o Fehefin, 
1867. Claddwyd ef yn y gladdfa gysylltiedig 
a'i addoldy eì hun. 

JONES, THOMAS D., oedd weinidog yn 
Gwernogle, a Horeb, sir Gae in. - 
wyd ef mewn amaethdy a elwir y Garth, yn 
yrun sir, yn y flwyddyn 1893. Oafodd y 

int o gaol eì ddwyn i fyny mewn teulu 
crefyddol. Ei rieni oeddynt aelodau o'r 
eglwysi Annibynol yn Gwernogle. Pan yn 
14 oed, wyd ef mewn ysgol ramadegol a 
gedwid yn Llandyssul, a gwnaeth y fath 
gynydd fel y cafodd dderbyniad pan yn 16 
oed ì'r Athrofa Henaduriaethol, yn Nghaer- 

din, lle yr arosodd dros chwech mlynedd. 

i gwrs athrofaol oedd yn mhob ystyr yn 
anrhydeddus, ac yn arholiadau yr oedd 
bob tro yn enill y wobr, ond yn ei drydydd 
flwyddyn yn yr athrofa cafodd eì daro gan 
gystudd, ar gyfrif eì lafur gormodol, o'r 

yn nid adferwyd ef byth. Pan ymadaw- 
odd o'r athrofa agorodd ysgol ramadegol, yr 
hon a gadwodd dros lawer blwyddyn. 
Urddwyd ef yn weinidog ar ei fam eglwys 

n 1858, alle, mewn cysylltiad a Horeb, y 

lafuriodd yn llwyddianus hyd ei farwolaeth. 

Claddwyd ef pghladdfa Siloam, Pontar- 
, pan weinyddwyd ar yr ysur 

y Parch. D. C. Jones, Abergwili. gwn 

JONES, DANIEL, offeiriad Llandudoch, 
ger Aberteifi. Ganwyd ef Glynarthen, 
tua'r fiwyddyn 1812. Der yniwyd ef yn 
aelod yn y Glyn pan yn ieuanc. Deohreu- 
odd bregethu cyn hir. Aeth i'r ysgol at y 
Parch. W. Davies, Rhydyceisiaid yn Llan- 
boidy. Urddwyd ef yn Nhresimwn, Mor- 

nwg. Symudodd i ryd gofal yr oglwys 
Annibyno » yn Bethesda, Merthyr, ey 
llafuriodd amryw flynyddoedd gyda chryn 
lwyddiant a chymeradwyaeth ; ond pan oedd 
cariad yn ymddangos fel yn ffynu thyngddo 
ef a'r eglwys, gadawodd resi yr ymneillduwyr 

n ymuno a'r Eglwys Sefydledig. Bu am 
dymor yn Mhendaran, ger Merthyr. Sy- 
mudwyd ef oddiynoi Bwllbeli, ao oddi yno 
i Landudoch, lle y bu yn am dymor 
byr, pan y bu farw yn sydyn yn 1868.  Cy- 
oeddodd rai freithodau ar wahanol dostunau, 
a llyfr hymnau at wasanaeth e sic - 
Gidfaol, wedi oi gae lu o weithian. gwabanol 
awdwyr. Yr oedd Mr. Jones yn ddyn car- 
edig, Jn. bregethwr da, ac yn weinidog cy- 
me : lwy allwyddianus, yn yr eglwys dan 


ei oIal, 
JOSEPH, JOHN, gweinidog yr Annibyn- 
wyr yn Llanedi, sir Gaerfyrddin. Ganwyd 





LEW 67 


— A. 


ef yn Llangennech, Ebrill 6d, 1806. Daeth |. 


yn feddianol ar argraffiadau crefyddol pan 
yn dair ar ddeg oed, a derbyniwyd ef yn 
aelod eglwys yn Llanedi. Yr oedd Mr. Prioe 
gweinidog yn cadw ysgol, i'r hon y byddai 
Mr. Joseph yn myned yn yr hwyr, wedi bod 
dylyn et waith ar hyd y dydd. Efea 
dechreuodd bregethu pan yn ddwy ar 
bumtheg oed. Yr oedd ganddo gof rhagorol. 
Arferai adrodd penod o'r Beibl 8 bob 
* abbath ar ddechreu NN oedfa yn Llanedi. 
Yn ol cynghor ei weinidogaeth i'r ysgol, dan 
ofal y Parch. J. Evans, o'r Crwys, am 12 neu 
I5 mis. Yn ystod yr amser hwnw arferai 
weinyddu yn mhwlpud Llanedi unwaith yn 
y mis. Gwedi i Mr. Prioe y gweinidog farw, 
urddwyd Mr. Joseph yn Llanedi a Llan- 


eì le, 1882. Mr. Joseph, ar ol 
a yrfa lafurus yn ngwasanaeth ei Feistr, a 
unodd nm dra disymwyth yn yr Iesu, yn ei 
61 flwydd oed. yn gadael ei ystafell 
wely boreu Sabbath, efe a syrthiodd yn farw 
ar y grisiau. Bernir mai yr achos o'i angeu 
oedd haint y galon. dwyd ef y dydd 
Iau canlynol, pan y pregethodd y Parch. D. 
Bees, Llanelli, ar yr amgylchiad galarus. 
LEWIS, WALTER, gweinidog yr Anni- 
bynwyr, yn Nhredwstan, sir Frycheiniog. 
Mab ydoedd i Mr. Lewis, Tai'rlan, plwyf 
Merthyr Tydfi. Derbynwyd ef yn aelod 
eglwys, a dechreuodd bregethu cyn hir. Yn 
1800 urddwyd ef yn weinidog wstan ; 
Parhaodd yn y berthynas hono hyd Medi 
4ydd, 1833, pan y bu farw, ac y claddwyd 
oì ran farwol yn Ya nanriol wyf - 
Lewis yn o synwyr naturiol cryf, yn 
un siriol, bywiog, a boneddigaidd. Dygwyd 
ef i fyny mewn dysgeidiaeth yn athrofa 
din. Yr oedd yn bregethwr syn- 
wyrol a hyawdl, ond rhywfodd nid oedd yn 
boblogaidd gan y bobl gyffredin, ond nid 
felly gan y bobl ddeallus. Cyhuddid ef o 
fod yn gogwyddo at Arminiaeth eì 
olygiadau ar athrawiaethau yr efengyl. Bu 
ymddyddan unwaith, yn nghylch y peth hwn 
rhyngddo ef a'i frodyr, mewn 
Rhaiadrgwy; ymd 


' yn 
; ym yn llawer m 
medrus a ffraeth i amddi ei hun, nas 


oedd ei wrthwynebwyr i brofi yr hyn y cy- 
huddid ef o hono. Y mae hen eglwys Tre- 
dwstan, megys llu&ws o hen eglwysi ym- 


neillduedig , _yn Henadunaeth 
mewn enw, er na fedrwyd erioed eto osod 
Henaduriaeth i fyny yn ei grym, a'i chyf- 
lawn drefniadau yn Nghymru, eto trwy gy- 
lltiad neillduol yr eglwys o dan sylw a'r 
blaid hono, nid yw yn annhebygol iddi gyf- 
ranogi o'r ithriad n gymerodd le, yn 


mhlith y blaid hono gyffredin, 
LEWIS, DANTEL, einidog yr anni: 
bynwyr yn apley, Mynwy, a'r Drehir, 
Henffordd, oedd ail fab Edward Lewis, Ysw., 
Tai'rìan, Merthyr Tydfil. Ganwyd ef yn 
1761. Anfonwyd ef i'r ysgol yn ieuano 
i'r Fenni, lle y bu am “rai blynyddoedd. 
Yn yr amser hwnw derbyniwyd ef yn 
aelod eglwys yn Heol y Oastell. Anogwyd 
efi ddechreu pregethu, a'r hyn y cydsyn- 





2 LEW 


iodd. Wedi symudiad y coleg o'r Fenni i 
Groesoswallt, cynghorodd ei gyfaill, y 
Parch. Jenkin Lewis, D.D., Casnewydd, ef i 
fyned vno i'r Athrofa, lle bu am bedair 
blynedd yn efrydydd anghyoedd i'r Parch. 
FE. Williams, D.D., wedi hyny o Rotherham. 
Ar ei ymadawiad o'r coleg, urddwyd ef yn 
COwmmawr a Rhydymardy. Yn 1789 priod- 
odd a merch Henry Eaton, Ysw., Cellan 
Fawr, ger Abertawe, yrhon oedd. yn un o'r 
teilyngaf a hawddgaraf o wragedd y byd. 
Yr oedd yn llythyrenol yn amgeledd gymwys. 
Tua dechreu y ganrif bresenol, svmudodd i 
Soar, Merthyr Tydfil. Llafuriodd Mr. Lewis 
yn Soar am flynyddau, gyda chymeradwy- 
aeth a llwyddiant mawr, ond tua y flwyddyn 
1808 cymerodd anghydfod le yn yr eglwys, 
fel y penderfynwyd galw cyfarfod gweinidog- 
ion, ac wedi ystyried a chwilio yr achos o'r 
anghydfod, penderfynasant i gynghori y 
eglwys, ac os na ymostyngai y gwrthwyne 
wyr am eu beiau, i'w diaelodi, yr hyn a 
arwyddwyd gan yr holl weinidogion oeddynt 
bresenol, yn mhlith ereill gan y Parchedig- 
ion Dl. Davies Ynysgau, Merthyr; W. 
is, Abergavenny; G. Hughes, Groes- 
wen; E. Jones, Pontypool; S. Davies, 
Maendy; a Methusalem Jones, Llangynwyd. 
Wedi hyn ymadawodd y gwrthwynebwyr, a 
chadwasant addoliad mewn lle yn ymyl Soar. 
Yn 1810 ymadawodd Mr. Lewiso Ferthyri 
Rgmeryd gofal yr eglwys yn Llanfapley, 
ynwy; a'r Drehir, sir Henffordd ; lle treul- 
iodd weddill ei oes. Bu farw Mehefin 15ed, 
1812, yn Fedi oedd dden goiaA dyn 
o uchder , O pryd- 
weddol, o dymer ud aa siriol. Ei wisgiad 
bob amser yn weddaidd a boneddigaidd, ni 
byddai gwg byth i'w weled ei wedd, na 
gair traws byth i'w glywed o'i enau, ond bob 
tne yn serchog, yn un o'r dynion dwinlf, 
r ei i , el , 
ddiarebol. roedd wedi ei ysgaethu a 
galluoedd gweinidogaethol o uchel radd. Yr 
oedd yn hynod o ran ei ddull toddedig a 
theimladwy o bregethu, hyn oedd prif swyn 
ei bregethau. esid ei resu y pryd hwnw 
gyda F einidogion duwiol a mwyaf poblog- 
aidd eudir Cymru, megys y Parchedigion 
Williams, Llanwrtyd; Davies, Abertawe; 
Hughes, Groeswen; ac ereill. Yn ystod ei 
arosiad yn Merthyr, bu ei lafur, dan fendith 
Duw yn llwyddianus er helaethiad ac 
ychwanegiad y gynulleidfa, a lluosogiad 
aelodau yr eglwys. Yr oedd tua thri i 
o fechgyn ieuaino yno yn cynal cyrddau 
eddi Yn hanes bywyd y 








gw ogol. 

diweddar . S. Evans, Soar, gan y Parch. 
T. W. Je » D.D., ceir y sylwadau can- 
lynol:—“' Yr oedd Mr. Lewis yn ddyn duw- 


iol a thangnefeddus, ao yr oedd yn ei weini- 
dogaeth lawer o felusder a thiriondeb, ond 
(wodi ei ddyfodiad i Soar) cafodd ei hun yn 
1an yn mhenbleth y ddyled, a'r casglu er 
dileu y ddyled. ansoddid yr eglwys 
braidd yn ddieithriad o fwnwyr a glowyr, 
rhai na allent y pryd hwnw lawn a l 
treuliau y daith gasglyddol yr oeddynt wedi 





PAL 


anfon ei gweinidog iddi, ac yn ganlynol ar ei 
ddychweliad, pan drefnid y cyfrifon, hawliau 
y tlodion hyn ei dreuliau. Ymranodd ŷr 
eglwys, ac aeth gwrthwynebwyr dy gwr 
addf a duwiol hwn mor gyndyn, chwerw, 


a dibwyll, fel y ffurfìasant yn eglwys, 
ol. 


wahan 
LLEWELLYN, SION, o Goedycymer, 

yn y Faenor, sir Frycheiniog, awdwr cyfrol 
o farddoniaeth sydd wedi myned trwy amryw 
argraffiadau, a gladdwyd yn mynwent yr 
Hen Dy Cwrdd, lle y gwelir y goffadwriaeth 
ganlynol:— 

Fe roddwyd Sion Llewelyn 

A'r wraig mewn daear erwin 

I orwedd dan y gareg hon 

A saith o'u hwyron rhyngddyn'. 
Hiagladdwyd Mehefin yr 20fed, 1768, oed 78. 
Efe a gladdwyd Ionawr laf, 1776, oed 85.” 
Ganwyd ef ar y 30ain, o Dachwedd 1690. 
Ni od mg A fanteision yMddysg. 

arllenai rhwyddineb, ond ni 

wyddai ddim Saegnog. Cafodd ei ddwyn i 
fyny rai a gymerasant ofal am ei addysg 
grefyddol, a derbyniwyd ef i undeb yn 
1euano, gan Roseer William, yn ghwmygÌo. 
Bu yn aelod selog yno hyd sefydliad yr achos 
ar y Cefn, 1747, pryd yr ymunodd a'r 
achos newydd, yr hwn oedd yn fwy cyfleus 
iddo. O ran ei farn yr oedd yn Dnndodwr. 
Mae ei farddoniaeth er yn amddifad o dlysni 
caboledig, eto o arddull boblogaidd, yn 
arddangos galluoedd mawrion, ac oll o duedd 
foesol dde. 


PALMER, GEORGE HENRY, Ysw. 
Ganwyd ef yn Wernl , plwyf Llanfall- 
deg, sir Gaerfyrddin, 29ain, 1831. 
Yr oedd yn hanu o deulu anrhydeddus, a 
fuont byw er ys canrifoedd ar gyffiniau sir- 
oedd Penfro a Chaerfyrddin. Anfonwyd ef 
i'r ysgol i Narberth pan yn ieuano; aeth 
wedi hyny i'r athrofa i Gaerfyrddin, & 
gwnaeth ydd mawr yn ys y chwe 

Fu o, enillodd raì o'r gwobrwy- 

did yn yr athrofa, a daeth yn 
nodedig o ran ei ysbryd siriol, ac hyawdledd 
adrodd. Aelododd ei hun yn athrofa 
lundain, yn 1851. Treuliodd wedi hyny 
tua naw mis yn Ffrainc. Yn 1853, daeth yn 
efrydydd yn athrofa Glasgow. Enillodd rai 
o'r gnf wobrwyon yno ar resymeg, athron- 
iaeth foesol, &c. ŷn 1856, graddiwyd ef yn 
M.A., yn Glasgow. Yn 1867, daeth yn 
efrydydd o'r gymdeithas anrhydeddus yn 
Gray's Inn, ac a efrydodd. y ith gyda 
diwydrwydd digyffelyb. Y wodd a Scot- 
land a daethiLuundain. Yn 1861, galwyd ef 
at y bar, a chymerodd ystafelloedd yn y 
Temple. Wedi hyn efea lwyr ymroddodd i 
ysgrifenudarnaui'r Law Magazine. 
Byddai rhai o'r papurau a ysgrifenodd yn 
enill sylw neillduol. Yr oedd yn myned 
rh 0 mewn medrusrwydd yn y th 
yn ddigyffelyb. Ei gyfeillion, mod. , 
yn 1863, yn canfod eì iechyd yn dadfeilio, a'i 
cynghorasant i fyned i sir Benfro, er adferu 
iechyd ; yr hyn a wnaeth, ac a gafodd adfer- 
iad ì raddau, ond tua diwedd 1865, sicrhaodd 


astudio ac 


673 


POW 


y meddygon nad allai Lloegr. 
Oyoghorwyd ef i fyned i NN i Melbourne, 


a'r hyn y cydunodd. _ Ar y 30ain o Ragfyr, 
wodd ravesend yn yr agerlong “ Llun- 

in.” Oafodd dywydd tymestlog mor fuan y 
trodd allan i'r môr. Ar y 2il o Ionawr, 1866, 
hi gysgododd y tu allan i Portsmouth; ac 
onodd Palmer lythyr at gyfaill ar y lan, 
yn mha un y dywedai am y dymestl ogon- 
eddus, yn ddiddychryn, ac ar yr 1leg, efe 
a suddodd yn y llong hono, yn y Bay o 


Biscay. 

PHILLIP, MAURIOE, oedd weinidog yr 
Annibynwyr yn nden. Ganwyd ef yn 
mhlwyf Llangan, sir Gaerfyrddin, Ionawr 
1767. Derbyniwyd ef yn aelod yn Henllan, 
pan yn 15 oed. Aeth i'r athrofai Groesoe- 
wallt, Medi, 1786, dan addysgiaeth y Dr. E. 
Williams. Yn yr athrofa hon gosododd i 
lawr sylfaeni ei ddefnyddioldeb dyfodol. Yr 
oedd eì athraw yn pell dreiddio elfenau yn ei 
feddwl, ac a fuasent yn sicr o'i gyfodii an- 
rhydedd a defnyddioldeb mawr. Sefydlodd 
fel gweinidog yn Brigstock, Northampton- 
ghire. Yn 1794, cymerodd y gadair lywyddol 
yn athrofa Rotherham. Cafodd gynyg pan 
yno o America, ac un arall o Manceinion, ar 
M unrhyw gyffelyb ewydd. erodd am 

th amser lywyddol athrofa rama- 
degol Mill Hill. Yn 1818, symudodd i Har- 
penden, lle y llafuriodd gyda llwyddiant 
mawr fel gweinidog ac athraw; ond 
nghanol ei ddefnyddioldeb, galwyd ef oddi 

ei waith at eì wobr, ymadawodd a'r 
fuchedd hon, Ionawr 7fed, 1822, pan yn 53 


POWELL, LEWI3. Ganwyd ef yn Dy- 
fynog, Brycheiniog, Rhagfyr 27ain, 1788, a 
dysgwyd ef o'i febyd i barchu y Beibl, y 
deithas cglwyng yn y Brychgood. Cafollyn 

eithas eg; yn y bry yn 
fuan ei anog ìi ddechreu pregethu. Yr oedd 
ei bregeth gyntaf fel yr oll o'i bregethau, 
fel efe ei hunan, yn gwbl wreiddiol. Ŵr oedd 
neillduolrwydd ei bregethau, a hynawaedd 
ei ysbryd yn ei wneud hynod o boblog- 
aidd fel pre wr. Yn Mai, 1813, urdd- 
wyd ef 

lle y 
Yn 1827, symud 
eglwys Gymreig fechan, a gyfar- 

fyddai mewn hen coach dot ua 
weled yr eglwys mawr u 
mewn rhif, gweithgarwch, a santeiddrwydd, 
Adeiladwyd yno gapel cyfleus, a odd 
Mr. Powell agos yr holl draul ei hunan o 
TA 

wy waith w yny. yn 
er nad cedd ei iant. bychan, herwydd 
& goron & ìant mawr. e 

methiant yn ei gof gorfu iddo roddi yr 
eglwys i fyny yn 1862, ond parhaodd i bre- 
thu hyd y dydd diweddaf o'i . Dydd 
wrn, Medi 18fed 1869, gadaw. ei ar- 
tref i fyned i bregethu, mewn lle ddeg mill- 
dir o Gaerdydd, o phregethodd am 10 y 
boreu mor fywi ag orioed. Ar ol ciniaw 
aeth i'r ysgol Sa ol, agorodd a chauodd 











REE 6 


— Y ————— 


l drwŷ weddi, ac ar y ffordd wrth 
fyned o'r cap i'w lety, gyda saith o ferched 
bychain, satodd yn sydyn, gosododd ei law 
yn ei logell, a rhoddodd geiniog i bob 
un o'r merched bychain, am ddyfod ì'r ysgol, 
gan ddyweyd wrthynt, “ Yr wyf fi ym gy 
oefhocach na chwi eto, ns oe nych chwi 
ond un geiniog, mae genyf ì ddwy geiniog, 
a thad yn y nefoedd i ddiwallu fy holl angen- 
ion;"” fel yr oedd yn llefaru y geiriau di- 
weddaf, syrthiodd ì lawr yn . Cladd- 
wyd ef yn nghladdfa y capel, oedd efe wedi 
bod yn weinidog am gynifer o flynyddau. 

PRYSE, REES, ynfell. Y dyn da 
a thalentog hwn, a anwyd yn Llanwrtyd, 
Brycheiniog, yn y flwyddyn 1807. Ni bu 
erioed mewn unrhyw ysgol ond y Sabbathol, 
eto yr oedd yn ysgolaig Cymreig a_Seisnig 
rhagorol, a gwyddai fwy o Ladin, Groeg. a 
Hebraeg, na llawer ac oedd wedi bod flyn- 
yddau mewn colegau. Yr oedd ei wybod- 
aeth yn y gwyddonau a'r celfau yn syndod. 
Nid cedd braidd un gangen o wybodaeth nad 
oedd efe yn wybodus ynddi. Pan oedd efe 
tuag ugain oed unodd a'r eglwys yn 
Llanwrtyd, y pryd hwnw dan ofal Y arch. 
D. Williams, ac yn fuan wedi hyny dechreu- 
odd bregethu a daeth yn un o'r pregethwyr 
mwyaf galluog a phoblagaidd y Dywys- 

th. Urddwyd ef yn ghwmllynfell, 
n Awst, 1835, a phre thod gno ac i'r 

ngen eì rynaman a 
Rhydyfro, byd oi farwolaeth Gorphenaf 6fed, 
J869, Claddwyd ef yn Brynaman. Yr oedd 
yn un o'r dynion hawddgaraf. Nid allai neb 
gyfeillachu ag ef heb ei garu a'i fawrygi. 

REES, JOSIAH, gweinidog am fwy na 
deugain mlynedd yn Gellionen, a mab i'r 
Parch. Owen Rees, Aberdar. Bu farw 
Medi 20fed, 1804, yn 60 oed. Ariad o ran ei 
syniadau oedd Mr. Rees. Ysgrifenodd lawer 
er amddiffyn ei syniadau. Mewn atebiad i 
lyfryn o'i elddo ef y cyoeddodd Gomer ei 
eye yn Nghoed Anghrist. Bu a llaw yn 
nygiad allan Yr Purgrawn Cymraeg. Cy- 

diad odol, rhifyn oyntaf yr hwn a 

ddangosodd m 1770. [Gwel “Gweithiau 

enyddol y Dr. Edwards,” tudal. 506.] 
Yn 1776 cyoeddodd bregeth yn “ Erbyn en- 
llib a phob gogan-air.” Yn 1797 cyoeddwyd 

ddo gasgliad o Salmau, a chasgliad o 
Eymnau. u Mr. Rees yn hir yn bur wan- 
aidd ei iechyd, er hyny, wodd yseol 
ramadegol am flynyddoedd. Yr oedd ei 
wybodaeth o'r ieithoedd yn dra helaeth. 

REES, DAVID, gweinidog yr Annibyn- 
wyr yn Llanelli, sir Gaerfyrddin, oedd 
enedigol o Drelech.. Derbyniwyd ef yn aelod 

y llehwn. Cafodd yn fuan anogaeth i 

echreu pregethu. Tua'r pryd hwnw yr oedd 
wedi derbyn eiddo ar ol perthynas iddo, yr 
hyn a'i galluogodd i d gwell manteis- 
ion, ao ì ddechreu ei fyd dan amgylchiadau 
mwy ffafriol na llawer. Aeth i'r athrofa i'r 
Drefnewydd, lle y treuliodd ei amser arferol. 
Y odd yn faan i sylw a_ chyoeddus- 
rwydd, a chryn boblogrwydd fel pregethwr. 
Wedi gorphen yn yr athrofa, aeth i elli, 





4 REE 


Yr oedd y lle y pryd hwnw yn wahanol 
iawn yn mhob ystyr i'r hyn ydyw yn awr; 
nid oedd y dref ond bechan, a'r achos cref- 
ddol mewn ystyr yn isel. Pan ddaeth Mr. 
Roes yno ymaflodd yn ei waith a'i holl egni ; 
ni safai dim o'i flaen, torai dros bob 
rhwystrau, a thaflai ysbryd newydd i holl 
gylchoedd yr eglwys. Aeth Capel Als yn 
n yn rhy fychan, bu raid ei helaethu, a'i 
helaethu drachefn, gan fel y cynyddai pobl- 
ogaeth y lle; y mae un o'r capeli he- 
laethaf yn y wlad, a chynulleidfa ac ysgol 
Sabbathol ragorol ynddo. Efe a lafuriodd 
yn galed er helaethu yr achos yn yr ardal, 
sefydlodd dri achos arall yn y gymydog- 
aeth, sef y Bryn, Glanymor, a'r achos Seis- 
neg: Efe a gychwynodd eì yrfa dan am- 
gylchiadan mwy ffa 
weinidogion ieuaino. 


friol na'r cyffredin o 
idogion tenuino. Ymwelydlodd mn y ir 
ar adeg y gweinidogion poblogai 
yno yn deneiddio, ac ereill nad oeddynt yn 
caru bod yn flaenllaw, felly efe a gafodd yn 
rhwydd yr awenau o'u llaw. Daeth hefyd 
ì gysylltiad priodasol ag un o hen deuluoedd 
parchusaf Llanelli, yr hyn a fu yn gymorth 
mawr iddo ddyfod 1 ddylanwad. _ Yr oedd y 
pethau hyn oll yn gynorthwyon i'w boblog - 
rwydd a'i ddylanwad; ond yr oedd newydd- 
deb ei ddawn, a gwroldeb ei ysbryd, hefyd 
yn ei gynorthwyo. Cymerodd ran yn holl 
amgylchiadau trefol Llanelli, ac ar fwrdd y 
archeidwaid, a byrddau ereill hefyd yn y 
f. Yr oedd bob amser yn un o'r rhai 
blaenaf. Llawer o frwydrau poethion a fu 
rhyngddo a'r offeiriad ar faterion plwyfol. 
Nid ydym yn golygu nad oedd ynddo lawer 
o ddiffygion, a gwyddom hefyd beth ooddynt, 
nid oeddynt ond diffygion sydd bob amser 
yn nglyn a phob dyn a fyddo yn cadw ei 
olwg ar ryw nod, ac yn penderfynu ei gy- 
raedd beth bynag fyddo yr aberth. Bu am 
agos i ddeg a'r hugain o flynyddoedd yn 
golygu y Diwygiaor. Cafodd ran helaeth o 
ofidiau y bywyd hwn, cafodd amryw gwpan- 
eidiau o ddyfroedd mara; drwy ei gysyllt- 
iadau teuluol, tynwyd ef i mewn i antur- 
iaethau masnachol y rhai a fuont aflwydd- 
ianus; boddodd dau fachgen iddo yr ur 
diwrnod; cymerwyd ymaith ei wraig pan 
oedd ei iechyd ef eì hun wedi ei anmharu 
fawr; gwelodd hefyd gladdu ei unig ferch ; 
ond rhagluniaeth a ddarparodd amgeledd gy- 
mwys iddo, a phob cyflawnder yn niwedd ei 
oes; er hyny gwanhawyd ei gyfansoddiad 
cadarn drwy yr ystormydd a'i cyfarfu. Bu 
yn gwaelu am y rhan fwyaf o'r ddwy flyn- 
edd ddiweddaf o'i oes.. Bu yn hir yn rhodio 
ar hyd glan yr afon yn swn ei dyfroedd, cyn 
myned drosodd i'r orphwysfa dawel; ond 
boreu dydd Mercher, Mawrth 31ain, 1869, 
croesodd yr afon, fel yr hyderus obeithiwn, 
i dir y bywyd. Ar ddydd ei angladd ymgasgl- 
odd torf fawr o weinidogion a chyfeillion o 
bob cyfeiriad ; yr oedd arwyddion eglur yn 
cael eu hamlygu drwy yr holl dref, fod rhyw 
un a berchid gan y trigolion i'w gymeryd y 
dydd hwnw i dŷ ei hir gartref. Aethpwyd 
a'r oorff ìi Gapel Als, pan y gweddïwyd ac yr 





regethwr, siaradai yn rhwydd, er na byddai 
dim yn nodedig yn yr hyn a ddywedai ar y 
pryd, ond fel y byddai yn myned rhagddo, 
rhoddai ryw oslef gerddgar i'w. lais, nos 

yddai y gwrandawyr yn bywiogi ychy 
wrth y swn, a bloeddiai weithiau yn uchel 


a'i lais clir soniarus. Ei bregethau ymarferol | 


fel rheol oedd ei rai rhagoraf. Dyma y rhai 
oedd yn cydweddu oreu a'i ysbryd ef ei hun. 
Nid oes dim yn neillduol wedi ei gyoeddi 
ganddo, oddieithr un bregeth ar “ Barhad 
mewn Gras;” ac un ar y “' Genad- 
aeth;” heblaw y treithodau a ysgnfenodd 


i'r Efangylydd a'r Diwygiwr. 

RHES HENRY, gweinidog y Trefnyddion 
Calfinaidd, yn Lerpwl, oedd enedigol o Lan- 
sanan, sir Ddinbych. Ganwyd ef 
flwyddyn 1797. Nid oes dim o'i hanes 
foreuol ar gael. Yr oedd yn arolygwr yr 
ysgol Sabbathol, pan rhwng 16 a 17 oed. 

an oedd rhwng un a dwy ar ugain oed 
dechreuodd bregethu, ac aeth i'r ysgol i 
Abergele. Pan yn bregethwr ieuano symud- 
odd i'r Amwythig, heb ddim mewn llaw ond 
pregethu yn umg, digon o orchwyl mae'n 
wir, ond gorchwyl nad oedd yn nglyn ag ef 
iddo un sicrwydd gweledig am ymborth 
i'w fwyta, na dilladi'w gwisgo. Yr oedd y 
dyfodol yn eithaf tywyll. Bu ei fynediad i'r 
Amwythig o fantais fawr iddo. Cafodd drwy 
hyny amser i ddarllen a chyfleustra i brogethu 
yn aml i'r un pobl. Yn 1827 cafodd ei urddo 
yn Sasiwn y Dala. Yn 1836 symudodd i 

rpwl, lle y bu yn cartrefu am 32 mlynedd. 
Yr oedd yn un o brif bregethwyr y genedl. 
Yr oedd yn ddyn mawr o ran amrywiaeth a 
chyflawnder ei alluoedd, bregethwr ac 
yn Gristion mawr. Enillodd bachgen 
gwledig oedd yn foreu megys wedi ymbriodi 
& gweinidogaeth yr efengyl, y sefyllfa agosaf 
at John Elias fel pregethwr yn mhlith y 
Trefnyddion Calfinaidd, tra nad ydoedd ond 
dyn ieuano, ac wedi marwolaoth Elias cymer- 

d ei le yn naturiol fel pregethwr blaenaf y 
cyfundeb. Llanwodd yn deilwng le mwy na 

e Elias fel Arweinydd yn Nghymdeith- 
asfaoedd y Gogledd. Cadwodd y lle uchel a 
phwysig hwn, gyda'r anrhydedd mwyaf, am 
agos ìi 28 mlynedd, a hyny trwy eì ragor- 
iaeth amlwg a diameuol ar ei holl gydoeswyr 
enwog. Ŷr oedd wedi llwyr ymroddi i waith 
y weinidogaeth yn ei hamcan uchaf, ac wedi 
gwneud gob amcan arall yn israddol. Yr 
oedd ei ddarfelydd yn gryf, ei ddychymyg yn 
nodedig o fywiog... Am ysbai er canrif 
bu yn angel cryf yn ehedeg yn nghanol y 
nef, heb un cwmwl ar ddysgleirdeb eì wyneb- 


pryd, nac un ystaen ar burdeb ei wisg, 

odd mewn llawn fwyniant o'i alluoedd fyd y 
diwedd. Yn wir yr oedd arwyddion arno yn 
y blynyddoedd olaf hyn, ei fod yn adnewyddu 
ei ieuenctyd fel yreryr. Bu farw yn wn 
o ddyddiau ac o anrhydedd. Yr oedd hyd y 
diwedd yn Ri y frwydr. Yr afiechyd o'r 
hwn y bu Mr. Rees farw ydoedd $nffammation 


675 


— dr 











ROB 


- ——— 











y 18f 
wedi bod 


RE . OWEN, oedd weinidog yr Âm 
nibyn gefnarthan. wy 
yno yn Mawrth, 1742, Nid hir y bu cyn i'r 


eglwys ymranu, yn achos dadl selog rhwng 
Arminiaid a'r Calfiniaid. Dygwyd y 
dadl yn mlaen mor bell ag ymraniad ì gy 
meryd lb yn yr eglwys. Cadwodd - 
miniaid feddiant o'r addoldy, a throdd Mr. 
meelawedig. aeh u hunai cn cedd yd 
w os eu hunain. Yr 

perthyn i'r blaid hon wr ifol ìawn, Ur; 
tad y Parch. W. Williams, Pantycelyn. Bu 


y gwr hwnw farw y flwydd ymadawr 
sant hwy a Chefnarthan. Nid ded nifer 
a drodd allan gyda Mr. Rees ond 30. Êhodd- 
odd y weddw a'i mab, y Parch. W. Williams, 
dir iddynt i adeiladu capel, a elwir Pentre- 
tygwyn, ar eu hetifeddiaeth Pantyoelyn. 
Bu Mr. Bees yn gweinidogaethu yma hyd 
y flwyddyn, 1755. Nid yw yn hysbys i ni 
pa un ai symudiad i le arall, ai ynte angeu 
a roddodd derfyn ar ei weinidogaeth, yn y 
llehwn. Ymddengys ei fod yn wr us 
iawn, ac iddo fod. yn dra_llwyddianus yn y 
Pentre am flynyddoedd. 

ROBERTS, JOHN, (gweinidog yn enni 
bynwyr, yn Nghapel Garmon, sir Ddinbych. 
Ganwyd ef yn 1785, yn mhlwyf Llanrwst. 
Pan yn 19 oed, aeth ar gais ei fodryb ì 
wrando pregeth mewn tŷ anedd yn yr ardal. 
Yn yr oedfa hono yr ymwelodd Duw a'i gyf- 
lwr, a daeth i benderfyniad i gyflwyno ei 
hunan i Dduw. Yn 1812, dechreuodd bre- 

thu, a dae 1 o ogaidd. Yr 
edd n Mr. Williams, o'r Wern, 
mawriddo. Bu gyd ag ef ar deithiau drwy 
Dde a Gogledd, yn pregetin . Yn 1823, 
urddwyd ef, yn Ngha on, lle yr oedd 
17 o aelodau am og o £6 6s. 0d., ac yn 
Dolyddolen, lle yr oedd 33 o aelodau. Y 
cyntaf yn talu £2, a'r ddiweddaf £4 6s. 0d. 

asanaethodd hwynt am flynyddau gan 
deithio ffordd uchel ar bob tywydd, ac er i'r 
eglwysi gynyddu i dri chymaint, eto ni cha- 
fodd yn eì oes dros £12 y flwyddyn. Ter- 
fynodd ei a Ionawr 19eg, 1869, yn 84 


un iwr 
, DAFYDD, oedd weinidog yr An- 
nib R echryd a'r Drewen, air 
Abertoil, Nid oes genym fawr i'w roddi o'i 
hanes, ond iddo Ll 


yn 
w swydd weinidogaethol, yn 1725, a 
farw yn 1741, ar Ôl llafurio yn y lleoedd 





WAL 


—_ ———_— 


uchod, am un ar bumtheg o flynyddan gyda 
chymeradwyaeth a llwyddiant, yn ol yr 
hanes a roddir a» dano yn llyfr y Cilgwyn. 

THOMAS, JENKIN, Penhydd, oedd 
bregethwr gyda'r Trefnyddion Calfinaidd. 
Ganwyd ef yn y flwyddyn 154ô, a_bu farw 
yn 1807. Iyn garw, dewr yr olwg oedd, a 
mynyddig ei wedd, cryf ei goríf, anniwylliedig 
ei foesau, a gwrol a dibris ei feddwl. | I'rin y 
gwybu beth oedd ofn na chywilydd, oddieithr 
ger bron Duw. Nid oedd dysgeidiaeth wodi 
cael mantais i goethi eì deimladau, na chy- 
fathrach a'r byd wedi caboli dim ar ei ym 
ddangosiad. Dygwyddodd iddo fyned i 
wrando Ifan Ty'rolai yn pregethu, a dygwyd 
ef dan argyoeddiad. Deffrodd eì gydwybod 
a pherai iddo lawer o ofid. Daeth nt grefydd 
a dechreuodd bregethu rywfodd /«! vn ddi- 
fwriad. Nid oedd ei iaifh yn nodedig. in 
foneddigeiddrwydd, na'i ymadroddion am 

thusrwydd, eto cyfarfyddai ef a'i wran- 
wyr mewn modd Ea ddeffroai gydwybod- 
au eì wrandawyr. Br garwed oedd ei iaith, 
a barbareiddiwch ei gMiadu, yr oedd ynddo 
o wysder i gy ag amgylchiadau 
Ôl des saga ellid ddychymygu, gan y meddai 
ddiniweidrwydd pur, a gonestrwydd amlwg; 
eiddigedd tanllyd dros Dduw, a ífyddlondeb 
diragrith yn achos eneidiau dynion. Y rhin- 
weddau hyn a roddent glaerder ysblenydd ar 
ei gymeriad fel Oristion, ac a_barent dder- 
byniad penodol iddo fel pregethwr. Meddai 
ar f 'dd neillduol i derfynu ymryson. 
Pan oedd ymrafael rhwng dwy chwaer yn 
Eglwys y Dyffryn, nad ellid ei ddiffodd, 
gofyn i Siencyn a oedd dim ar ei feddw] 
ef. “Nag oes, yn gyoeddus,” atebai yntau, 
*“ond y mae genyf air i ddyweyd wrth bob 
un o Tlonynt o'r neilldu, ar eu penau eu 
hunain.” Gyda hyn, cododd ifyny a dywed- 
odd wrth y ddwy wraig. ''Deuwch gyda fì 
eich dwy i gael dywedyd wrthych.” _ Felly 
yr aeth ì ben y twyn o flaen l capel. “Dyna,” 
ebe fe wrthynt, “* yw eich lle chwì eich dwg, 
y fìlaniaid cÌecog, cerddwch iwneud heddwch, 
& pheidiwch dyfod yn ol nes ei wneud hefyd.” 
Yna aeth yn ei ol, a chlodd y drws ar ei ol, a 
chyn dybenu y gyfeillach dychwelodd y dd 
wraig wedi heddychu yn borfìaith a'u glyd . 
Gallem nodi llawer amgylchiad cyffelyb, ond 
ni chaniata ein gofod. “ 

WALTERS, JOHN, gweinidog y Trefn- 
yddion Calfinaidd, yn Ystradgynlais. Gan- 
wyd ef yn Ionawr, 1798. Bu th piegethu 
am 46 mlynedd. Cafodd ei urddo yn 18938. 
Bu yn ysgrifenydd y gymdeithas o'r flwydd- 
yn 1837 hyd ei farwolaeth, yr hyn a gymer- 
odd le Ionawr 19eg, 1869. Yr oedd yn bre- 

thwr cymeradwy, yn gyfaill ffyddlon, yn 
Gristion trwyadl, ac yn fugail gofalus. 

WATKINS, ILLIAM, Ysw. Tymawr, 
Cwmtawe. Ganwyd ef Rhagfyr 3lain, 
1782, mewn bwthyn tô gwellt, o'r enw 
Gwaryscwd, Blaencwmtawe, Brycheiniog, o 
rieni duwiol. Yr oedd Tna ei J 

un lofnau cyn r achos An- 
dibynol yi. Ty'nycoed. Ŵi iam oedd yr 


— _ —_ 








676 





WAT 


ieuengaf o chwech o blant, nid oedd eì dad ond 
gweithiwr, ac ni chafodd fnnteision dysgeid- 
iaeth, tyfodd i'w faintioli cyn meddwl fawr 
am addysg. Yr oodd yn weithiwr diwyd a 
8obr. Pan yn 90 oed penodwyd ef gan Mr. 
Shosby, perchenog gwaith Abercrane, yn ar- 
olygwr ar ei gydweithwyr. Nid d yn 
alluog braiddi ysgrifenu ei enw y pryd hwnw, 
ond meddai gyneddfau naturiol. mwy na'r 
cyffredin... Ymgymerodd a'r swydd o arolyg- 
gwr, ac yn llod anghymwys iddi o ddiffyg 
addlysz; ond penderfynodd na chawsai hyny 
fod yn rhwystriddo. Ymdrechodd gyd ar 
hunan addysgiant a daeth yn feddianol ar 
wybodaeth helaeth yn nghwanol gangenau 
dysg. Parhaodd yn y swydd o arolygu 
gwaith Abercrane, dan wahanol gwmpeini 
am 60 mlynedd, pan roddodd i fyny y swydd o 
achos henaint. Du yn dal meddiant personol 
o'r gwaith am *ua thair blynedd, a rhodd- 
odd efi fyny i W. Watkins, Ysw., Abertawe, 
on«d parhaodd i ddal y swydd nes iddo fethu 
gan henaint. Yn amser ei arolygiaeth, daeth 
yn feistr ar holl ranau ei swydd, er na chaf- 
odd fanteision addysg. Yr oedd yn un o'r 
daearfesurwyr goreu, a chyraeddodd raddfa 
uchel yn y gelfyddyd o fapio, a dywedai un 
o broffeswyr y gelfyddyd am dano, pe gwy- 
buasai llawer cwmpeini ei fod mor gelfydd y 
buasai, nid mewn cornel anghysbell fel 
Cwmtawe, yn arolygu gwaith glo, ond y 
buasai yn derbyn canoedd o bunau yn y 
flwyddyn yn un o swyddfeydd mwyaf Lloegr, 
Yr oedd hefyd yn dal fferm eang y Tymawr, 
gyd ag adolygu y gwaith. Yn ei absenoldeb 
ef byddai ei anwyl briod Rachel yn gofalu 
am y fferm. Yr oeddynt eill dau yn od 
o garedig i'r tlawd a'r angenus, nìs gallent 
oddefi neb fyned oddiwrth y drws yn wag- 
law. Daeth yn berchen cyfoeth lawer cyn 
marw. Br nad oedd yn moreu ei oes wedi 
neud proffes grefyddol, yr oedd ganddo 
arch mawr i grefydd a chrefyddwyr.  Ced- 
wid addoliad crefyddol yn ei dŷ gan yr An- 
nibynwyr am flynyddau lawer, cyn iddo 
'muno a rhoddi eì hun i'r Gwaredwr a'i 
bl. Yr oedd ei wybodaeth ysgrythyrol yn 
fwy na'r cyffredin; cadwai ysgol Sabbathol 
yn eì dŷ bob Sabbath. Yr oedd yntau yn 
athraw ar y dosbarth Beiblaidd. Bu yr ys- 
grifenydd yn ddysgybl iddo am flynyddau; 
anfynych yr edrychai yn y Beibl pan y 
byddid yn darllen, nodai bob gwall a wnaed 
mewn darlleniad, fel y barnai pawb ei fod yn 
gwybod yr holl Feibl, ei farn ef wrth esbonio 
oedd terfyn pob dadl. Meddai ar lyfrgell 
ragorol; lletyai weinidogion pob enwad, a 
chafodd amryw o honynt aml brofion o'i 
alluoedd digymar, a'i wybodaeth ysgrythyrol 
eang. Cyfranai yn helaeth at achos cref- 
ydd yn ystod ei fywyd, rhoddodd £400 at 
gynal y weinidogaeth yn Nhy'nycoed, lle yr 
d yn aelod; £200 at yr un achos 

Bethlehem, cangen o Ty'nycoed; a £200 at 
yr un dyben yn Nantyffin, capel y Bedydd- 
wyr yn yr un ardal. Du farw yn niwedd 
Ebrill, 1862, a chladdwyd ef yn Nhy'nycoed. 








Y SEISON A FUONT WASANAETHGAR I'R GENEDL. 


BURGESS, THOMAS, D.D., esgob Ty- 
ddewi, oedd fabi fasnachydd cyfrifol yn Llun- 
dain. Ganwyd ef yn 1766. Anfonodd ei 
dad ef yn ieuanc i ysgol Winchester. Wedi 
bod oam rai blynyd oedd, ac wedi cynyddu 

Uwr mewn dysg, anfonwyd ef ì 1 
Êh dychain. Yn y flwyddyn 1782, urdd- 
I of yn ddiacon, ac n offei 


iedydd Esgob Salisbury. Yn 1803 cysegr- 
wyd ef yn b Tyddewi. Wedi i Pr. 
B gael ei wneud yn esgob Tyddewi, 


- ry 
gredigaethau & ymwthiasent yn lledradaidd 
i'r eglwys. Yr oedd ei ymweliadau aml a 


yr osgo yn gadael 
arogl hyfryd ar eu hol, pregethai yn fynych. 
Yr ei bregethau yn nodedig o ys- 
grythyrol ac eglur. Oerid a pherchid ef 
awr gan offeiriaid yr baeth, am y serch- 
aw, dd addangosai iddyntar bobachlysur, 
Gyda golwg ar ei dduwioldeb, ei dd id- 
iaeth, a'i , yr oedd pawb yn tybi yn 
uchel i*n dano, ao aml y lw ef ary 
wiol Burgess.” Ysgrifen wer 
rhwn Mid yng treithodau, a 
chyfrolau, ar brif bynciau y grefydd Bro- 
testanaìdd. Yr oedd yn dwyn mawr sol dros 
yn 


datguddiad dwyfol, ac ysgrifenai lawer er 
ydeggddid dryn, as ysglnon uy 


yr 
Ysgrythyrau. 
ycdlrn iawn. Ys 


llaw 8 Y b mawr. Ystyrid ei 
u ysgedigion y llechres 
flaenaf yn Fnghyfansoddiada u yr awduron 
diweddar. Yr oedd Dr. B eglwyswr 
selog. Barnodd fod rhyw ewidiad yn 
angenrheidiol yn y dull o ddwyn dynion 
ieuaino i fyny i'r weinidogaeth, a phenderfyn- 


odd gael cyfnewidiad. Penderfynodd adeiladu 
coleg yn Llânbedr Pontstephan, Ceredigion. 
Bu esgob am flynyddau yn casgln tanys- 
ifiadau at y gwaìth, ac yn y yn 
1822, cyn iddo ymadael a'r esgobaeth, uafodd 
u hyfrydwch O osod careg sylfaen y coleg i 
ŵr. lodd yr Esgob Burgess yn nghylch 
pedair milo gyfrolau o lyfrau cyn agor 
coleg, er mwyn eu rhoddi iddo, oddiwrth 
wahanol gyfeillion y sefydliad, yn mhlith y 
M 


rhai yr oedd nifer luosog «4 roddwyd ganddo 
ef ei hun.  Sylfaenodd Tedair ysgolfraint yn 


y coleg, o ddeg punt yr an, oddiwrth gymun- 
roddion & ymddiriod iofal eì arglwydd- 
iaeth, a chafodd wel ereill yn cael 


eu sefydlu, y rhai sydd wedi bod o les mawr 
i'r coleg a'r colegwyr. Bydd y coleg hwn yn 
gofgolofn oesol o sel ac ymdrechiadau yr 
esgob Burgess dros yr eglwys yn gyffredinol, 
ac yn neillduol dros ei llwyddiant yn eszob- 

Tyddewi. Pan ymadawodd y Dr. 


Burgess a'r Dywysogaeth, ni ymadawodd ei 
deimladau a'i ym ìon dros y Cymry, ac 


yn neillduol dros y coleg yn Llanbedr, aros- 
odd llwyddiant y coleg yn agos at eì feddwl 
a'i galon hyd de eì oes, ac fel prawf 


neilldnol o'i sel drosto, th dair o'r 
ys intiau gyfyngolig i'r ymry yn 
yng, Rhoddodd tair mil o bunau at 
ychwanegu yr ysgolfraint.. Rhoddodd hef; 

yn ei ewyllys ddiweddaf i'r coleg, ei 1 , 
yr hon a gynwysai fìloedd o lyfrau. odd- 


odd hefyd anrheg o bum cant o bunau at 
wneud ystafell 


awydd yn yr offeiriaid am ddiwygio fel pre- 
golhwyr. Yr ol bod yn es bi F 
noy 


ei fod yn anfoddlawn iawn ymadael 
o esgobaeth Ty Í)dewi. Pan ar 6i ymweliad a 
dosbarth o'i esgobaeth oymerwyd ef yn glaf 

ddisymwth. Gwellaodd i raddau wedi 
ei81 mlwydd oed. Yr 
ì a hynod o 


oddiwrth ion neb truenusion. Pan y 
bu farw collodd y th un o'i 
chyfeillion naf, » â chywiraf. 

E ». ROBERT, esgob Tyddewi. 
Derbyniodd ei ddysgeidiaeth yn Rhydychain, 
ac yr oedd yn ganonwr rheolaidd yn ngho- 
leg St. Mary yn y ddinas hono. Ymdden 
mai Duo Somerset, Argl Amddiffyny 
yn nheyrnasiad Edward , yr hwn oedd 
ewyllysiwr da llwyddiant y diwygiad, oedd 

dwr Mr. Ferrar, ac yr oedd yn barnu ei 
fod yn offeryn addas i ddwyn y gwaith 
pwysig hwnw yn mlaen; yn ganÌynol, efe 
a gafodd iddo esgobaeth Tyddewi yn Nghy- 
mru, i'r hon y cysegrwyd ef y 9fed o Fedi, 
1647, yn yr hwn le y dygodd ei sel iddo 
lawer o elynion, yn mhhth y Pabyddion a'u 
bymlynwyr, Yn ftan wedi hyn; i i 
ei noddwr, drwy ddicheìlion plaid wrfhwyn- 


FER 





esgob 


wer, & 


erbyn ef cyhuddiad newydd am heresi, gan 
ryw blaid arall o elynion ag oedd yn hela 
am ei einioes. Ar y 4ydd o Chwefror, 1550, 
dygwyd ef, yn nghyd a'r esgob Hooper, Mr. 
Bradford, Mr. Rogers, Mr. Saunders, ac 
ereill, o flaen y diegwyddor selog hwnw, 
Gardiner, esgob Winchester, a phrif gangell- 
ydd, yr hwn yn ol ei arfer, a ymddygodd 
tuar ato ef a hwythau, gyda chreulondeb ac 
ymddygiad tra anweddaidd; yr oedd yn 
gwawdpgnoi y gwr parchus hwn, er ei fod yr 
un gradd ag yr oedd. yntau yn yr eglwys, a 
defnyddiai ymadroddion cel ddog am dano, 
gan eì ddifenwi.  Bygythiai hefyd wneuthur 
gwaith lled lus arno, ao yn hyn bu 
cystal a'i air, oblegyd cafodd ei ddedfrydu i 
farw, heb ond ychydig iawn o ffurf na 
chwiliad i'w achos. Yn ngwyneb y rhyddid 
sydd yn ein gwlad ni ar hyn o bryd, fe ym- 
ddengys dyoddef dienyddio dynion gyda 
chyn lleied o ystyriaeth a phrawf yn beth 
tra rhyfeddol, yn enwedig wrth ystyried yr 
hyn a gyflawnwyd yn amser Mary; ond yr 
oedd rhagfarn yn cau meddwl rhag pob 
ystyriaeth, ac nid oedd awdurdod y llywod- 
raeth mor derfynol y mae yn awr; yr 
oedd rhyddid y deiliaid yn llawer mwy an- 
adnabyddus, ac yr oedd cadwynau llyfeth- 
eiriawl ysbryd erlidgar y fam eglwys heb 
eu tori â'u dirymu. Y mae camdde yddio 
awdurdod yn arwain sylw pawb a berthyn- 
ent iddo,i chwilio mewn sylfaen y cyfryw 
awdurdod, ao oddiar hyny i'r hyn a ddylai 
fod ; ac felly effeithiodd creulondeb y Pab- 
yddion at y Protestaniaid. I'r dyben o ddwyn 
bywyd y dyn hwn, anfonwyd ef gan 
Gardiner, i'w esgobaeth i gael e1 gondemnio 
gan ei ganlyniedydd, elw yr hwn oedd ei 
osod ef i farwolaeth. Enw yr esgob newydd 
oedd Morgan, a chyda yr hyfrydwch mwyaf 
efe a 


odd gynygiad Gardiner, drwy 
wneuthur dyben ar achos Ferrar mewn 


ychydig amser, efe a'i collfarnodd dan ddau 
neu dri wf ar yr erthyglau hyn; 
i'r offeiriaid briodi, am 


aberth cymodlon dros y byw, a'r meirw, na 


ffydd yfìa i ' dy U moycedd 

unigyc eir dyn.” - 
odd Morgan y rhai hyn oll yn gyfeiliornadau 
damniol. Yna efe a'i diraddiodd ef o'i swydd 


678 


FER 





eglwysig, ac a'i rhoddodd i fyny i'r u 
dion yddol, yr hwn offeryn ofnadwy a ddefn- 
rddient i arllwys eu heiddigedd ar y diniwed. 
Y gallu dienyddol yn barod ìi ufuddhau i'r 
awdurdod Babaidd, a'i dygasant ef i'r lladdfa 
fel oen diniwed. Llosgwyd ef yn Heol y 
Prior, Nghaerfyrddin, ar wrn, 
Mawrth 31ain, 1565. Ychydig yn i'r esgob 
da hwn ddyoddef daeth un Mr. Richard 
Jones, boneddig ieuanc i ymweled ag ef, ac 
i'w gwyno am y fath farwolaeth erwin a 
phoenus ag oedd i'w dyoddef. Yr esgob 
'r cadernid a ymddangosai yn yrhen 
erthyron, a'i hatebodd yn y geiriau hyn; 
“* Os gwelwch fi unwaith yn symud o'm lle, 
pan y bydd yn dyoddef poenau llosgi, 
yna na roddwch gred i'r athrawiaeth wyf yn 
ei dysgu, ac am yr hon yr wyf yn marw;” 
a thrwy ras Duw, bu alluog i sefyll yn 
wynob y poenau gyda'r cadernid a arwydd- 
ocaodd wrth y gwr ieuanc uchod; oblegyd 
dywed Mr. Ŵox am dano fel hyn; “ Mor 
amyneddgar y dyoddefodd, fel na syflodd, 
ond fol yr oedd efe yn sefyll yn llonydd, ac 
n dal ei freichiau i fyny, daeth un Richard 
ravell mlaen, ac a'i tarawodd ef a'i 
ffon ar eì ben nes iddo syrthio i'r llawr. Yr 
oedd Ferrar, (yn ol esgob Burnett,) yn un 
o'r rhai a benodwyd i gyfansoddi gaen 
aeth Seisnig yr eglwys. Arwyddodd hefyd 
gyffes ffydd mewn cysylltiad ag amryw 
esgobion Pretestanaidd ereill ag oeddynt 
wedi eu carcharu yn Llundain, yr hon a 
gyfansoddwyd fel y canlyn ;—Yn gyntaf, yr 
ydym yn cyffesu ac yn credu fod holl lyfrau 
eanonaidd yr Hen Destament a holl lyfrau 
Testament Newydd, yn wir air Duw, a'u 
Tod wedieu hysgrifenu trwy ysbrydoliaeth 
y Ysbryd Glân, a'u bod i gael eu gwrando 
el y cyfr , mewn pob dadleuon ac achos- 
ìon crefyddol. Yn aìl, yr ydym yn credu ac 
yn cyffesu, fod y wir eglwys, yr hon yw 
priod Crist, gyda'r gostyngeiddrwydd a'r 
cariad mwyaf, yn eidio ac canlyn 
athrawiaeth y llyfrau hyn, yn mhob achos 
crefyddol; ac o ganlyniad, ei bod yn tei- 
lyngu gwrandawiad fel y cyfryw, a bod y 
rhaì na wrandawant ar yr eglwys hon, yr 
hon gydd yn canlyn ac yn ymostwng i air eì 
gwr, yn cael eu hystyried genym yn eretic- 
ìaid ao yn eglwys-rwygwyr o - 
adrodd hwn; “Âc os efe ni Yrrend Uan yr 
eglwys, bydded ef i ti megys yr ethnig a'r 
publiean.” — Yn drydydd, yr ydym yn credu, 
ac yn cyffesu holl erthyglau y ffydd a'r 
athrawiaeth a osodir allan gan yr apostolion, 
y rhai ydym yn alw yn in, “ Credo,” 
ac yn Nghyngor Nice, yr hwn a gynaliwyd 
y flwyddyn 432, ac yn Nghyngor, Con- 
stantinople, yn y flwyddyn 384, ac Ephesus, 
yn lwy, dyn 432, a Chaledon, yn y flwyddyn 
464, : aletum, y gyntaf AT bedwe ad ; ac 
yr ydym yn ystyried pawb a'u oyn 
. oddiwrth y gwin ionedd. cyffe bedwer- 
ydd, yr y credu, ac esu mewn 
perthynas ì gyfiawnhad, maî trugaredd Duw 
trwy Iesu Grist ydyw, ac nad yw yn cael ei 
amgyffred, nac mewn meddiant neb, onn 








- — — — ce — "| — - 


— a YO a ua —— 


drwy ffydd yn unig, yr hon ffydd nid yw yd 
gyfunsoddedig o ryw fympwy neu ryw farn, 
athro weithredoedd yr Ysbryd Glân ar y 
meddwl mewn modd neillduol, drwy yr hyn 

mae yn cael ei enill i ufuddhau i ewyllys 
Duw mewn modd diragrith ; ao felly y mae 
cyflawnhad y saint megys yn awnder 
greddfol ynddynt hwy eu hunain, yr hwn & 
wahaniaethir oddiwrth y cyflawnder y mae 
Duw yn cyfiawnhau ei bobl; eto y maent 
yn cydfyned a'u gilydd mewn modd an- 
wahanadwy, ac yr ydym yn egluro hyn, 
nid o ryw gywreinrwydd, nao ychwaith er 
mwyn , eithr fel y byddo genym gyd- 
wybod dda, yr hyn ni all fyth fod os cy- 
mysgwn a'u gilydd faddeuant pechodau, cyf- 
iawnder cyfrifol Orist i ni, aìlenedigaeth, a 
chyflawnder greddfol ; yr hyn yr ydym 
yn gwrthod yr athrawiaeth Babaidd o ewyllys 
rydd 9 weithredoedd anorchymynedig o 
hunan deilyngdod, a'r angenrheidrwydd o 
gyffesu pechodau ger bron dynion, ac o geisio 

dlom Duw drwy hyny. Yn bumed, yr 
ydym yn cyffesu, ac RIN credu mewn per- 
thynas i wasanaeth lanol Duw, y dylai 
o 


, 


lm gyfawni yn ol gur Duw; a? an 
y dylai po us mewn o - 
eidfa goel eu rhoddi a ì 


yn y iaith dasaf 
ac nid yn y Lladin- 
aeg yr hon nad yw dynion yn gyffredin yn 


adawedig. Yn seithfed, yr 
ydym yn cyffesu ac yn credu, mai yn y sef- 
yllfa y byddo dyn farw y caiff eì farnu, pa 
un bynag ai da ai drwg fyddo, a'i fod yn 
myned i mewn i sefyllfa o ddedwyddwch neu 


boenau ddol, a'i fod gan hyny wedi 
myned naill aì tuhwnt i gynorthwy, neu 
te heb n unrhyw gynorthwy o'r byd 


wn, oddi ba reswm yr ydym - 
iaid, purdan, yr offeren (ecala coch) i. y 
marw, a'r fath boenydiau, y rhai : mae yr 
oglwys Babaidd yn draws-gymell, fel pethau 
hollol angenrheidiol, yn arwyddion eglur o 
athrawiaethau anghrist. n : yT 
ydym yn cyffesu ac yn credu, y dylai 8&cra- 
mentau Crist, y rhaì ydynt Fedydd a Swper 
yr Arglwydd, gael ei gweini yn ol ei sefydl. 
iad, ac nad ydynt yn sacramentau yn hwy 
nag y caffont eu defnyddio i'r dyben y caw- 
sant eu sefydlu. Ac yr ydym yn peu yn 
amlwg yma fod llygriad Swper yr Arglwydd, 
yn nghyda dewis rhyw fath o'r gwyr lleyg, 
yn hollol anghristionogol, ac felly y mae 
trawsylwoddiad dar _&'r gwin yn AA 
cymun, y u cysegrawl fe 
eu gelwir. Wefy addoli y sacrament a'r 
clod sydd ddyledus i Dduw, yn nghyda 
darn iad a ymeriad y cyl o amgy ch. 

etyd, yr un peth yw ys yr olieren yn 
aberth cymodol byw a Ysw neu beth sydd 
yn boddloni Duw. Yr ydym credu, ac 
yn cyffesu fod y pethau hyn 1 gyd yn athraw- 
meth anghrist, felly hefyd y mae d 
priodi, fel peth angyfreithlon ìi unrhyw sef- 


? —— a —O —— 
— —_— 7 


yllfa, ac nid ydym yn ameu na byddwn yn 
alluog drwy ras Duw, i brofì fod ein cyffes 
yn uniawn yn ol gair Duw, a thrwy gyd- 
gyniad y wir eglwys, yr hon , &c wedi 
bodf dan arweiniaid Ysbrydoli 
yn ol ei air ef; a hyn a wnawn 
gymorth Arglwydd mewn amddiffyniad, 
naill ai o flaen y freninesa'i llys yn y senedd- 
dy. (gan y rhai nad oes genym amheuaeth na 
awn ein gwrando yn ddiduedd), neu ynte 
a'n hysgrifellau, ryd bynag rchymir 
gan y rhai sydd mewn awdurd . Yny 
cyfryw amser nyni a ymddygwn fel deiliaid 
gostyngedig i bawb d mewn awdurdod ; 
ac ni bydd i ni roddi aith weddïo ar 
Dduw drostynt, ar fod iddo ef eu llywod- 
raethu hwynt i gyd, inol ac yn 
neillduol, ag ysbryd doo ineb & gras: ac 
felly yr ydym ni yn taer ddymuno ì bawb 
ryfel, nou ddirgol-dwyll yn Srbyn Mawrhydi 
, neu .dwyll yn erbyn Mawrhy 
y frenines; ond. na allant ufuddhau heb 
anufuddau i Dduw, fod iddynt ddyoddef 
gyda phob hir amynedd, cyhyd ag y barno 
awdurdodau n oreu. Byd ed i'r Arglwy d 
ein oynys u ag ys gwirionedd, ac 
a nerth Y barhau ymado hyd diwedd, 
Amen.” Yr oedd i gyffes hynod hon wedi 
ei dyddio yr 8fed o Fai, 1554, ac wedi ei har- 
wyddo gan Robert Ferrar, diweddar esgob 
Tyddewi, Rowland Taylor, John Philpot, 
John Bradford, Laurenoe Saunders, John 
Hooper, diweddar esgob Worcester a Glou- 
oester, Edward Craine, John Rogers, Ed- 
mund Laurence, J. P.—J. M._ Yn canlyn 
gyffes uchod yr oedd Ï llinellau hyn: “ A'r 
pethau uchod yr wyf fì Miles Ooverdale, di- 


weddar esgob Exeter, yn oc ìo ac yn 
cyduno a'm brodyr cystuddiedig hyn, y rhai 
ydynt carcharorion. Fy llaw fy hun.—M.O.” 


UGE, THO 
Dr. William Gouge, 
Llundain. Ganwyd 
Stradford, Middlesex. 
mewn d idiaeth yn aton, ac oddi- 
yno yr aeth ì Ysgo renin, mhrif- 
wnt. Gwedi iddo eì raddio 


Trifysgol ar Si ynad”i Ebemniael 


Colsden, yn Surrey, lle yr arosodd ddwy neu 


, Oedd fab yr enwog 
riglor Blackfriars, 
yn ì 


Dygwyd ef i 


y gweinidog- 
aethodd gyda llawer o boen a diwydrwydd 
yn ffyddlawn dros 24 o flynyddoedd. Heblaw 


eu 
yfl 
yn 


yn byddai yn catecheisio yn yreglwys, 
enaf y tlodion mewn oedran, y rhai 





GOE 





weithio, i'r rhai hyny ai lin a chywarch 
i'w nyddu. Talai i dynt am on gwaith, 8 


edai yn mysg ei gyfeillion fel 
el l. Trwy moddion byn Ef ddybon oedd 
Db 8o. od 
o 


llygrodigaeth b wyd. yc 
| | usen 

ydyw bwn, nelldaol o ddefnyddiol, a bu ei 
aiampl jm anogaeth i Firmin ac ereill wedi 
byny i dylyn yr un llwybr. Gwedi adferiad 
Fydd i'w feddwl yn nghyleb cydffurfiad, 
onrwydd i'w wl yn nghylch c R 
y Ar 
eibio bregethu am ryw yspaid o 

amser, ond wedi cael mwy o foddlonrwydd 
yn nghylch y pethau yr oedd yn ameus 
ynddyn o'r blaen, cafodd drwydded rai 
o'r bion ì bregethu ŷn Nghymru. 
Yn ei deithiau blynyddol yno, canfu yn fuan 
fod anwybodaeth y trigolion yn ddirfawr, a 
angen neillduol i lafurio i roddi moddion 
yn eu plith. Yr oedd yn teithio 

y 
naf oedd eu 
ifenu, ao i ddeall 


Ŷ 


ac ymrwym i 

am ddysgeidiaeth cant o Tant eu hun, 
oedd o blant 

id oedd ganddo 


wyddyn wedi eu 
untbob blwyddyn 
oedd o gariad ac 
elusen. Dywedir iddo gyflym ei elusen 
dros y naw neu dd ynedd diweddaf o'i 
fywyd yn mron yn hollol 1 Gymru. Mynoddì 
eithu amryw lyfrau buddiol i'r hen 
rutanaeg, er cynydd gwybodaeth a duw- 
ioldeb, megys Ymarfer Duwiolde), allyfrau 
buddiol ereill. Argraffodd y Testament 
Newydd a'r Salmau yn rhyddiaeth, ac ar 
yn 1672. Yn 1617, cyoeddwyd trwy ei 

eî yn benaf, er nad heb gynorthw 

newydd o'r Beibl a'r Lly 
nifer oedd wyth mil, 


ereill, 
Gweddi 


Dau 1074, yd Mawrth Basin, 1070, fe 


ereill y flwyddyn o'r blaen. 2. Prynwyd a 
chyfranwy 320 Feiblau Cymreig, yr hyn 


oedd y cwbl a ellid eu cael yn Nghymru a 
Llundain, 3. Rhodd 240 o Destamentau 
Cymreig i'r tlodion oedd yn medru eu darllen, 


DIWEDD. 


680 


“, 





GOU 





.î. Rhoddwyd 6500 yr un modd o'r llyfr a 
elwir Holl Ddyledregdd Dyn. Bu siampl 


Mr. Gouge yn effeithiol i gynhyrfu ereill yn 
Ngh ì Tafurio i anog ysgolon yn mlaen 
Heblaw ei 


yn 
oymell llawer ereill i orthwyo y 
yn haelionus. Yr oedd am wneud y daioni 
a allai i gyrff ag eneidiau dynion, ac yr oedd 
ei haelioni gyfranodig yn mhlith pob plaid 
yn ddiduedd, fel y gwelai yr angen, ac y 
yddai y cyfleusdra o wneuthur daioni 
ym Er fod gan Mr, Gou, 
ythyr i thu yn achlysurol yn Nghymru, 
cafodd ei er d o le ìi le, ac er ei fod yn myn 
yn aml i'r 
droion, cafod 


— ——— bu — 
» 


1 


lwys, ac yn cymuno yno ar 
caf eî ysgymiuno tra yr oedd yn 
gwneuthur yr holl ddaioni hyn i'r Cymry. 
Ond o ad at Dduw ac eneidiau ion 
efe a ddyoddefodd yr holl bethau hyn,. 
llawer o amynedd, ao ni ddiffygiodd yn 
gwneuthur daioni, nes iddo orphen ei yrfa 
mewn llawenydd a gorfoledd. Bu farw yn 
ddisymwth yn ei gweg, Hydref 20fed, 1681, 
yn 77 mlwyddoed. Dywedai y Dr. Tillotson 
yn ei bregeth angladdol, ei fod, wedi ei wi 
a gostyngeiddrwydd, ao wedi ei addurno ì'r 
graddau mwyaf ag ysbryd addfwyn a llonydd. 
T oedd nid yn unig yn rhydd oddiwrth 
ddigter a chwerwder, ond oddiwrth bob 
difyrwch ffuantus ac afrywiog, Yr oedd ei 
ymddyddanion yn rhwydd ao yn hyfryd. Yr 
oedd sirioldeb rhyfedd eì feddwl yn ymddan- 
gos yn eì wynebpryd. Ni byddai braidd un 
amser yn ysgafn ddigrif, nao ychwaith yn 
brudd ao athrist; ao ar bob y8uron yr 
oedd yn ymddangos yr un, sef yn siriol, ao 
yn garedig, yn i gofleidio a boddhau 
pob dyn, os byddent yn ofni Duw, ao yn 
gweithredu cyfiawnder. Carai hwynt o'r 
galon, er gwahaniaethu oddiwrthynt mewn, 
pethau amgylchiadol. Ond eì rinwedd a'i 
arddwch mwyaf oedd ei elusengarwch. 
Rhoddodd Duw iddo dda y byd hwn yn 
gymedrol, 8o yr oedd yn haelionus tuhwnt 
i'r rhan fwyaf o ddynïon yn gwneuthnr 
daionì, hwn oedd gorchwyl penaf ei fywyd, 
yn mha un yrf oedd yn llafurio gyda'r un 
diwydrwydd ac y llafuriodd ereill yn eu 
galwedigaethau. Bu yn gryn golledwr trwy 
y tân yn Llundain, fol gwe i marw 6i wraig, 
nad oedd ei amgylchiadau yn caniatau iddo 
gyfran mor helaeth av arferol. Am y naw 
mlynedd diweddaf ei fywyd, llafuriodd yn 
benaf yn mhlith y Cymry, y rhai oeddynt 
yn sefyll yn yr angen mwyaf am ei haelioni 
a'i amgeledd. Yr oedd ei dduwioldeb yn 
ddiffuant, eì ddiwydrwydd yn ddiball, ei 
elusengarwoh yn helaeth ac yn ddirodres. 
Yr oedd ei wylder, oi addfwynder, a'i ostyng- 
eiddrwydd yn nodedig. Yn ymarfor i gadw 
cydwybod ddirwystr tueg at Dduw a dynion 
yn wastadol. 


* 


a” 


J. T. JONES A'I FAB, ARGRAFFWYR, SWYDDFA'R “' ABERDARE TIMFS,” ABERDAR. 





o» —— mr o. - 








o 


